DIKSIYO 



VlRGILIO S. ALMARIO 

Punong Editor 



Sentro ng Wikang Filipino 



Anvil Publishing Inc. 








1 





A * f P n S 1: unang titik sa alpabetong 
Filipino at tinatawag na ey 2: una 
sa isang serye o kaayusan 3 : grado 
o markang akademiko na nanga- 
ngahulugang pinakamahusay o na- 
mumukod-tangi 4: pasulat o palim- 
bag na represen tasyon ng A o a 5: 

tipo, tulad ng sa printer, upang ma- 
gawa ang titik A o a. ' 

A, a (a) png: unang titik sa abaka- 
dang Tagalog at tinatawag na A. 

A png 1: Psl tipo ng dugo ng tao 2: 
Mus a ikaanim na tono sa eskalang 
C major o unang tono sa kaugnay 
na eskalang A minor b ikaanim na 
tono sa eskalang C major, kilala bi- 
lang la c nakalimbag na nota na ku- 
makatawan sa tonong ito d eskala 6 
key na nakabatay sa notang ito 5 : 
sukat ng sapatos, higit na maliit sa B 
6 : cup size ng bra, higit na maliit sa 
B ngunit higit na malaki sa AA. 


Aaron (eyr-on, a-ar-on) png [Ing 
Heb] ; sa Bibliya, nakatatandang ka- 
patid ni Moses at tagapagtatag ng si- 
naunang kaparian ng mga Hudyo. 

aasvogel (as-fow-gal) png [ Ing j : sa 
South Africa, buwitre 


A, daglat Pis : angstrom. 

A, symbol 1 : Kem argon 2: Pis angs¬ 
trom. ° 

A! pdd: O!; Oy!; Naku! 

-a pnl [Esp] : pambuo ng pangnga- 
lan at pang-uri na may kasariang 
pambabae, hal nina, maestra Cf-o. 

a-6 png: salitang bata na nanganga- 
hulugang dumi, tae, o anumang 
maruming bagay: oo-pnd u*ma a d f 

mag-a-d. 

a-6b pngKar: hugpong o paghuhug- 
pong ng dalawang putol o piraso 
ng kahoy sa pamamagitan ng mitsa 
at butas na kahugis ng bun tot ng 

kalapati — pnd mag-a'^b, a*4'bin. 

a*&*da pnb [Ilk] : nariyan. 

a-a-gSw png Bot: alagaw. 

a*6k png [Kap Pan Tag] : lamat. 

a*dm png [ Tsi] : varyant ng am. 

6*ap png Ekn [S7] ; pagpakyaw ng 
ani sa taniman. 

a-a-pu-yan png Ufa] : huni ng idaw 
mula sa kaliwa, senyas ng katamta- 
mang tagumpay sa isang larangan. 


a*^'•tO-4-to png: biro-birong pagsu- 
bok sa isang gawain. 

- png Psl [Ing] - : tipo ng dugo ng 

AB, daglat [Ing] 1: Mk able seaman 

2. Bachelor of Arts o Batsilyer sa 
Arte : BA. 7 

• 4 

Ab, symbol Kem : alabamine. 
a*b4 png [Se6] : pitso. 

A-b^! pdd [Bik Hil Kap Seb Tag] : ■ 
katagang nagpapahayag ng matin- 
ding damdamin, hal pagkagulat, 
pagtataka, paghanga : Uy!, Abadaw! 

P nr : dukha var aba - pnd ma*a* 
ba, a-ba-fn. 

a-ba-4-na pnb [Bik ] : sa katunayan; 
talaga nga; siyanga. 

a-ba-aw png [ Ifu ] : pangkat ng mga 
lbon. ° 

ab-ab png [ Seb] : amag. 

^b-ab pnd mag-6b-ab, ab-6-bin, 

i-ab-ab [&£] : nguyain. 

^•bab png [ Mrw ] : kabkab 1 . 

a-ba-ba-ti-y6-wan pnr [Kap aba+ ba- 
tiyo+wan] : nakikita; natatanaw. 

a-ba-baw png [Ilk] babaw. 

a-bdb-baw png [Iba] : babaw. 

4b-a*bf-ik png [/go] : kaluluwa. 

abaciscus (ab-a-sis-kus) png; [Ing 1 ■ 
maliit na abakus. S 

abacus (ab-a-ktis) png [Ing] : abakus. 
^*bad png [Kap] : padugo. 

a*b^d png [£5/>] : superyor ng mo- 
nasteryo o kumbento; a-ba-de-sa 
kung babae : abbess, abbot, prelate. 

a-bs-da png Zoo [Ilk] : dugong. 

A-ba-dSw! pdd [War] ; Aba! var .. 
Abudaw! i 


g A*ba’d6*ha pig Lit [Seb]: pangunahing 
i- tauhan sa bersiyon ng kuwento ni 
i- Manang Alimango ng mga Sebwano. 

a-ba-df-ya png [Esp abadia] 1: mo 
i nasteryong nasa pamamahala ng 
abad o kumbentong nasa pamama- 
mala ng abadesa 2: gusaling katabi 
ng simbahan na tirahan ng mga 
r monghe o madre : abbey, bAhay-parI, 

ERMITA, KUMBENTO, MONASTERYO. 

a-bad-y6-to p ng [Esp abadiato] pa- 
gigmg abad. 

a-b^-fiw png Mus [Bon] : kubing na 
yan sa tanso var afiw : awedeng, k6- 

DING. 

6-bag png [ Seb] ; tulong. 

a-b6-ga png [Seb] : balikat. 

a-ba-g6 pnd ma-ka*a-ba-g£, ma-a- 
Da-g6, a-ba-ga-hin [ Seb] : balikatin. 

a-bag b6g pnr [Pan] : lansag. 

a-b6g-han png [Hil] : sukat ng haba 
mulang dulo ng daliri hanggang ka- 
lahating balikat; katumbas ng 1 m. 

A-b6 Gi-no-6ng Ma-ri-a png: sasim- 

bahang Katoliko Romano, dasal ba- 

tay sa bati ng arkanghel na si Gabriel 
kay Birheng Maria. 

£ a bak png [Kap] : umaga. 

A-ba-kS png 1: isa sa mga pangkating 
etniko ng mga Uongot 2: isa sa mga 
wika ng mga Ilongot. 

a*ba e k^ png Bot 1: halamang hemp 
( Afusa textilis ) 2 : puting hiixiaymay 
na ginagawang lubid, tela, basket, 
at katulad : lain, ianot, paguwa. 

a-b6k-a-b6k png [Hil] : patuloy at 
sunod-sunod na paglaglag ng bu- 
n S an gkahoy o pagdating ng sulat. 

a-ba-ka-da png 1 : romanisadong pa- 
raan ng pagsulat ng mga Tagalog 
at gumagamit ng dalawampung titik 
2: batayang katotohanan at prinsipyo 
ng isang paksa : ABC - pnd mag-a* 

ba-ka-da, a-ba-ka-da-hin, i-a-ba- 
_J^^:J^^ n 3 # ba*ka*da. 

& 'ba'ka-hdn png 1: taniman ng aba- 
ka 2: tindahan ng abaka. 




v 





Abaknon 


2 


Abbadon 


A*bak*non png : pangkating etniko 
na matatagpuan sa isla ng Capul na 
nasa dulong hilaga ng lalawigan ng 
Samar. 


a-ba-ko png [Esp dbaco\ : abakiis. 

a*ba*kus png [Ing abacus] : kasangka- 
pang ginagamit sa pagkukuwenta, 
binubuo ng mga bilog na kahoclo- 

nahin : Abako. 


6 a bal png [Kap] : tela. 

a‘b£*la png [Kap Pan Tag] 1 : pansa- 
mantalang paghinto : Abal-Abal, an- 
tala, awat 2 : gambala; balino - p?id 

a-ba-Ia-hin, mang-a a b£ a la, ma*ka* 
a a b£*la, mag-pa-a-b^-la. 

a*ba*la pnr [Kap Tag] 1 : kasalukuyang 
may ginagawa : aligagA, masAko, oku- 
pAdo, sibot 2: buhos na buhos ang 


* » 


pag-nsip sa isang gawam 


a*bal-a*bal png [ST] : abala. 

a*ba*la*bal png : maliliit na piraso 
ng dala-dalahan Cf abiibot: ekipahe, 
kargAda. 


a a b& a la*y£n png [Ilk Pan] : balae. 

a-bcH o png [SebEsp avalorar] : patong 
na singil sa tunay na halaga para sa 
buwis o multa; pataw. 

a*b£ a lo a &n png [Pan] : akala 1 . 

a'ba*l6-ne png Zoo [Esp] : malaking 
suso (genus Haliotis). 

abalone mushroom (a-ba-16-ni mash- 
rum) png [Ing] : uri ng kabute (Pleu- 
ratus ostreatus ) na nakakain. 

a-ba-Ior-yo png [Esp abalorio] : maliit 
at bilog na kristal na may butas sa 
gitna, karaniwang tinutuhog upang 
gawing palamuti : batek. 

A a b£ mo ng&*ni! pdd [S7] : pahayag na 
nangangahulugang “Ikaw naman!” 

abamp (ab-amp) png Ele [Ing] : 
abampere. 

abampere (ab-am-pir) png Ele [Ing] : 
sentimetro-gramo-segundong yunit 
ng elektromagnetikong koryente; ka- 
tumbas ng sampung ampere : abamp. 

£*ban png [Ifu] : kumot na ginagamit 
sa pagdadala ng sanggol o bata, 
150-200 sm ang haba at 50-60 sm ang 
lapad. . 

a-ban/rv/mag-duban, u-ma*ban f a* 
b£*nin [HU] : huminto sa paghabi 
pagsapit sa karaniwang haba at lapad 
ng patadyong o katulad nito. 

a a ban a de*r& a do png [Esp] : tagadala 
ng bandera, a*ban a de*r£*da kung 

babae : flagman. 


abandon (a-ban -don) pnd [Ing] : 
abandonahin ang kalamnan. 


a*ban*do*n£ pnd mag-a a ban a do a n£, 
a*ban*do*na*hfn: pabayaan; iwanan : 
abandon - pnr a*ban*do*nd*da, a* 
ban*do*n£*do kung lalaki. 

cbbang png [Ilk Pan Seb War] : upa, 
bayad, o arkila - pnd mag-£ a bang v 
a a b£ a ngan. * 

a*b£ng png [Ilk Kap Tag] 1: tao na 
naghihintay Cf bantay : bAkay, manag- 
talAran 2: panghintay - pnd mag- 
a*b£ng, a*ba*ng£n, i-pag-a-b3ng 

a-bang-3*bang png Med : singaw sa 
balat; butlig-butlig. 

a*bang*l6s pnr [Pan] : panis. 

a # ba # nid pnr [Seb] : sunod-sunod. 

a*ba*ni*ko png [Esp abanico] 1: natitik- 
lop na pamaypay na maaaring yari 
sa papel, tela, balahibo, at katulad - 

/mr/mag-a*ba*m-ko f a*ba-ni"ku*han 

2: uri ng kabibe o clam (Amusium 
pleurorectus) na di-kalakihan at mani- 
pis ang talukab 3: Tfrtfyerba ( Belam- 
canda chinensis) na makapal ang 
ugat at makintab na itim ang tila kap- 
sulang bunga. 

a*b^-no png [Esp havano] : tabako; si- 
garo. 

a*b£n*se png [Esp avance] 1: pagsu- 
long; pagsalakay, kung sa labanan : 

ABANTE 2 , DALUHONG, LUSOB, SALAKAY, 

sugod 2 : pag-unlad ng gawain : asen- 

so-^mdu-ma^bdri-se, i a a a b£n*se. 

a*b£n*te png [Esp avante] 1: paglakad 
ng tao o hayop; pag-andar ng sasak- 
yan : aryA 4 2: abanse 1 3: lamang; 
kalamangan : una 4: utos ng pag- 
atake sa pakikipaglaban : lusob - 
/mdu-rna-barvte, mag-a*b£n-te 

a*b6n*to png [Mrw] : panauhin. 

6 a bar/mdma a 6 a bar, a-bci-rin, u*m£ a 

bar [571 1 : mawalan ng tigas; ma- 
rnatay 2: tapusin ang gawain 3: tu- 
mugon o sumagot. 

a*ba*r£y png [Pan] : sakbat; salakbat. 

a*ba*ris-ya png [Esp avaricia] : kasa- 
kiman sa yaman. 

a*ba-ris-y6*sa pnr [Esp avariciosa] : 
sakim sa yaman; a*ba a ris a y6'SO kung 
lalaki : sakim. 

a-bar-ka png [Esp abarcar] : pagsakop, 
pag-ari, o pag-angkin ng lahat - pnd 

mag-a a bar a k^, i-a-bark^, a-bar* 
ka-hm 

3 a bas/mTmag«6 a bas, i*6-bas f a*b£ a 

sin [ST] 1: bigyan ng babala 2: 
magtapon ng mga bagay na hindi 
mapakinabangan 3: tapusin ang ka- 
so, gusot, away, o konsiyerto. 


a-ba-se-ri-ya png [Esp abasena] : tiri- 
dahan ng pagkain at pang-araw-araw 
na pangangailangan sa bahay; tinda- 
hang sarisari var abase rya : groseri. 

abasia (a-bey-sya) png Med [Ing] : 
kawalang kakayahang maglakad da- 
hil kulang o walang koordinasyon na 
nakatuhog sa alambreng nakalagay 
sa parihabang balangkas : abacus, 
Abako. 


a a b£s a tO png [Esp] : dala-dalahan. 

d-bat png [5^] 1 : anumang sobrena- 
tural o mahiwagang tao na may 
pambihirang lakas o kapangyarihan 
na ipinapakita sa hindi inaasahan o 
nakagugulat na paraan : tiyAnak 2: 
taya sa laro. 

a a b£t png [Ilk Seb Tag] 1 : harang 2: 
paglapit nang hindi inaasahan : arAg- 

bat 3: impakto - pnd mag-a* b^t, 
i a a a b£t, a a ba*t^n. 

a*b4t pnr [War] : hayag o litaw. 

a-ba*t6k png [Ilk] : telang masinsin 
ang pagkakahabi var abatik. 

A battery (ey ba-te-ri) Ele [Ing] : ba- 
teryang elektrikal na nagpapainit ng 
filament o cathode heater ng tribong 
elektron. 


abattoir (ab-a-twar) png [Ing Fre] : 
slaughterhouse. 

A a b£w! pdd [HU Seb] : katagang gi¬ 
nagamit upang makapagpahayag ng 
paghanga, lungkot, saya, at pagka- 
mangha. 

a*b£w-a a b6w pnr [Bik] : mayabang; 
mapagmataas. 

^•bay png 1: [Bik Seb Tag] tao na ka- 
tambal o kapareha : bayAbay 2: [Bik 
HU Pan Seb Tag] pangunahing katu- 
wang ng mga ikinakasal 3: babaeng 
nagsisilbi sa prinsesa o reyna : dAma 2 , 
pahe - pnd mag-£ a bay v a-bd*yan, 
u a m6 a bay, i a 3 a bay4: [Tir] ama. 

a-b6y pnTmag-a-b^y, a a ba-ydn, u a 
ma-bdy 1: sipingan; mahiga nang 
magkadikit : dirIg, dorog 2: [Hit] 
sumali o maging bahagi ng isang 
pangkat o gawain. 

4‘bay-cbbay png [War] : biga; bahagi 
ng balangkas ng bubong. 

a*b^y-abay pnd mag-a a bdy-a a b^y, 
u a ma*b6y-a-b^y [77^ : pumagitna 
o makialam sa usapan o anumang 
gawain. 

A a b&*yah png [/g'o] : espiritung naka- 

tira sa Dodo-owan. 

* 

Ab*bad a 6n png Mit [Ing] 1: impiyemo 
2: Diyablo o Satanas. 












































































































































































































Abbas 


3 


abin 



Ab-bas png [Ara] : amain ni Muham¬ 
mad. 

Ab-ba-sid png [Ara] : kasapi ng isang 
dinastiya ng mga Kalipa na namuno 
sa imperyong Islam mula sa Baghdad 
at mula diumano sa lahi ni Abbas. 

abbess (ab*is) png [Ing] : abad, Ab¬ 
bot kung lalaki. 

abbey (ab-i) png [Ing] : abadiya. 

abbreviate (a-bri-vyeyt) pnd [Ing] : 
daglatin o paikliin. 

abbreviation (a-briv-yey-syon) png 
[Ing] : abrebyasyon. 

ABC (ey-bi-si) png [Ing] 1: alpabeto 
2 : abakada 2 . 

abcoulomb (ab-ku-lom) pngEle [Ing] : 
sentimetro-gi'amo-segundong yunit 
ng dami ng elektrisidad; katumbas 
ng sampung coulomb. 

ab-di-kas-yAn png [Esp abdicacion] 1 : 
pagbibitiw sa pagkahari 2 : pagbibi- 
tiw sa tungkulin. 

Ab-dis png [Iva] : salin 1 . 

ab-dA-men, Ab-do-mAn png [Ing] 1: 
Ana Zoo a sikmura b guwang na nag- 
lalaman ng tiyan, mga bituka, at iba 
pa c bahagi ng katawan ng mga di¬ 
mammal na vertebrata na katulad 
ngunit hindi katumbas ng sikmura 
2: Zoo likurang bahagi ng arthropod 
na nasa likuran ng thorax o cepha- 
lothorax. 

abducens (ab-dmsenz) png Ana [Ing] : 
abducens nerve. 

abducens nerve (ab*du*senz nerv) 
png Ana [/ng] : alinman sa pang-anim 
na pares ng cranial nerve : abducens. 

A-be png [Kap] : kaibigan; kasama; 
kababayan Cf Abay. 

A-bAd-ne-gA png : sa Bibliya, kasama 
ni Daniel. 


a-bA-ha png [Esp abeja] : pukyutan; 

laywan. 

a-bA-ha-rAy-na png Zoo [Esp abeja- 

reina] : reynang-pukyot. 

a-be-hA*ra png [Esp abejera] : bahay- 
pukyutan. 

a-be-hA-ro png [Esp abejero ] : tao na 
pangunguha ng pulut ang hanapbu- 
hav : mAmumukyot. 


a*bAk png [Iva] : alikabok. 

a-bAI png 1 : [Ilk] hinabing tela 2: 
[Pan] tela. 


A*bAI png : sa Bibliya, pangalawang 
anak nina Adan at Eva, pinaslang ng 
kaniyang kapatid na si Cain. 

a-bel-IAw png Mus [Bon] : kobing 
var abilaw. 


a*bel*yA*na png [Esp avellana] 1: bu- 
nga ng abelyano 2: kulay nito. 

a-bel-yA-na pnr [Esp avellana] : ka- 
kulay ng bunga ng abelyano; mamu- 
lamulang kayumanggi. 

a-bel*yA*no png [Esp avellano] : palum- 
pong na kabilang sa genus Corylus. 

a»bel*yA*nu png Mus [Tgb] : musikang 
likha ng pangkat ng agung. 

ab-bAng png [Ilk] : halang. 

a-be-ni-da png [Esp avenida] 1: ma- 
luwang na kalye, karaniwang may 
hanay ng punongkahoy sa gilid : pa- 
seo 2 2: daan; daanan Cf iansancian : 

AVENUE. 

a*ben # tu*ra png [Esp aventura] : paki- 
kipagsapalaran; pambihirang kara- 
nasan : adventure. 

a*ben*tu*rA a ro png [Esp aventurero] : 
lalaki na mahilig makipagsapalaran, 

a-ben-tu-rA*ra kung babae : ad\t;n- 

TURER. 

a-ben-tu*r6*so pnr [Esp aventuroso] 

1: handang makipagsapalaran at su- 
mubok ng mga bagong paraan 2 : 
sabik sa bagong karanasan; mapag- 
abentura; a-ben-tu-rA-sa kung babae. 

a # be-pa*ra*hso png Zoo [Esp ave del 
paraiso] : uri ng ibon (family Paradi- 
saeidae) na eksotiko at may makulay 
na balahibo. 

a*bAr png Zoo [Ilk] : haol-haol. 

A-bAr! pdd [Esp a ver] : Tingnan ko 
nga!;Patingin! 

a # be*ras*y6n png [Esp aberraccion] 1: 
paglihis; pagkalihis 2 : pagkaligaw 
3: pagkakaiba 4: pagkakasira-sira 
5: Asn bahagyang pagbabago ng 
lawas o posisyon ng planeta 6 : hindi 
pagtatagpo ng mga sinag sa iisang 
tampulan 7: kamalian sa grado o len- 
te ng salamin. 

a-be-ri-ya png [Esp averia] : mala- 
king haula, karaniwang kulungan 
ng mga ibon : aviary. 

A-bAr*no png Mit [Esp Averno] : sa 
mga Griyego at Romano, pook na 
katulad ng impiyerno. 

a-ber-yA png [Esp averia] 1: an tala 
2 : pinsala o sira sa makinarya o sa- 
sakyan. 

A-be-se png [Esp abece] 1: abakada; 
alpabeto 2 : abesedaryo 2 . 

a-be-se-dAr-yo png [Esp abecedario ] 
1: alpabeto 2 : panimulang libro : 

ABESE 2 , KARTILYA, KATON. 

a-bes-trus png Zoo [Esp avestruz] : 
malaking ibon [Struthio camelus) na 
hindi nakalilipad : ostrich. 


A*bet png Bot : uri ng yantok na bilog 
ang katawan, maitim, at makitid ang 
dahong pahaba. 

a*bAt png [Pan] : salubong. 

ab Ax-tra [Lat] : mula sa labas. 

Ab'has pnr [ War] : madaling maubos 
o maupos; di-nagtatagal. 

Ab-hong pnr [Seb] i maamag at ma- 
baho. 

• « 

• / 

a-bi png [Tbo] : malaking leban. 

A-bi pub [War] : ayon kay; ayon sa. 

a*bib*bA png [Iba] : ikli 1 . 

a-bt-day png [Ilk] : sakbat. 

A bientdt! (a byang-to) pdd [Ere] : 
Paalam!; Hanggang sa muling pag- 
kikita! 

abietate (ab-i-e-teyt) pngKem [Ing] : 
salt o ester ng abietic acid. 

abietic acid (ab-i-et-ik a*sid) pngKem 
[Ing] : acid (C 20 H 30 O 2 ) na kulay di¬ 
law, kristalina, hindi natutunaw, at 
nagmumula sa resin ng isang uri ng 
pino. 

A-big png [Igo] : paniniwala sa pama- 
hiin. 

a-bf-gay png [Ilk] : telang isinusuot 
sa leeg at balikat ng mga babae. 

a-bt-gi png Bot [Bik] : dayaka. 

a-bi-ik png [Igo] : tukayd. 

a-bi-kul-tor png Zoo [Esp avicultor ] : 
dalubhasa sa abikultura. 

a*bi*kul*tu-ra png Zoo [Esp aincuUura] : 
agham sa pangangalaga ng mga ibon. 

a-bfl png\i [S7] balisa 2: [ST] pag- 

kakaroon ng alumpihit na damda- 
min at pag-iisip 3: [War] barako. 

A*bil pnd mag-A*bil v a*bMin f u*mA* 

bit [ST] : ulit-ulitin ang bagay-bagay 
sa iba’t ibang okasyon. 

A-bihA-bil pnr [57] : lagalag. 

a*bi*li*dAd png [Esp habilidad] 1: 
kakayahang gumawa o kumilos sa 
anumang paiaan : ability, competence 
2 : kakayahan sa anumang gawaing 
nagmumula sa angking kasanayan o 
kadalubhasaan, kaya sa buhay, pama- 
maraan, at iba pang katangian : 
ability, competence 3: katalinuhan, 
katalasan : ability, competence 4: 
katusuhan : ability, competence - pnr 
ma-a-bi-li-dAd. 

ability (a-bil-i-ti) [Ing] : abilidad. 
A-bin png [Seb] : anib. 

a-bin pnd i*a*bin, ma-a-bfn, a-bi-nfn 

[ War] 1: dalhin ang sanggol sa pa- 
mamagitan ng kumot o telang naka- 
sakbat sa balikat at leeg 2: isakbat sa 
braso; lagyan ng sakbat ang braso. 









i :• 


■; ;■ i iii r 
■P il.. 


:n 


:!‘i 






!.I . :i '• I : 


Hi: 


Mfi 


I-:; 


I I 


I I 


! . . I 


• I I 



ab initio 


me 


ab initio (ab hnusyno) pnb [ Lai] : sa 
Simula pa. 


a-bin*tes*t£-to png [Esp] 1: Bat ari- 
arian na hindi pa naipamahagi sa 
pamamagitan ng testamento 2: tao 
na namatay nang hindi nakagawa ng 
huling habilin o testamento. 


hablado] p 
v; kantado 


£b*Iang png [Hil ] : puwang sa pagi- 
tan ng dalawang gusali Cf an tad. 


a*b6g png 1: paunawa; patalastas 2: 
kalatis; ingay. 


png [Kap] 1 : gantf 


a-bo-ga-dfl-yo png [Esp abogadillo ] : 
hindi kalipikadong tagapayo ukol sa 
mga legal na bagay. 


a biogenesis (ey-bay’ 0 ’dyen-i*sfs) 

png, pnr Bio [Ing ] : produksiyon ng 
mga buhay na oi'ganismo mula sa 
di-buhay na bagay : spontaneous ge¬ 
neration. 


a*bla*thbo pnr Gra [Esp ablativo ] : 
lay on ng pang-ukol. 


6b’law/m^u‘m6b'law, mag-6b*law 

[HU] : maging alisto sa mga nangya- 
yari sa paligid. 


abiotrophy (ey*bay*6*tro*ff) png Aled 
[Ing] : pagkawala ng lakas o paghina 
ng ilang cell o tissue. 


£b"iay png [ War] : bandana o alampay. 


a*bo*g£"do png [Esp] : tao na lisen- 
siyadong magpayo tungkol sa batas 
at maging kinatawan ng kliyente sa 
hukuman, a-bo-g^-da kung babae 
var abugado : attorney, barrister, 

MANANANGGOL. 


w 

ab*i4y png : sa sinaunang lipunang 
Bisaya, tato sa balikat. 


a-bo-gas-ya png [Esp abogacia] : pro- 

pesyon ng batas var abugasya : de- 
retso. 


abirritant (ab-fr-i-tant) pnr Med [Ing] 
1: pampaginhawa 2: nakababawas 
o nakaaalis ng pangangati. 


ibiepsia (a-blep-sya) png Med 
pagkabulag. 


a*bo-gong png [57] : mapait na toge. 


£b*li png [Kap] : benta. 


a*b6k png 1 : abo 2: alikabok. 


a*bi a sd*do pnr (Esp aviso+ado) : pi- 
nadalhan ng abiso. 


abdi pnr [Esp abrir] : bukas - pnd 

mag-ab'li, ab*li*h£n, i-abdi. 


A-bi-s(n*ya png [Esp] : dating panga- 
lan ng Ethiopia : Abyssinia - pnr 

A*bi*sfn*yo. 


Ab’lig-Sa’lig’sig png [Kal] : isa sa 

mga pangkating etniko ng mga Ka- 
linga. 


a a bo*k^*do png Bot [ Mex-Esp agimcate] 
1: punongkahoy ( Persea americana) 
na biluhaba ang bunga 2: tawag sa 
bunganito. 


a-b6I png [Pan] : aboy. 


a a bis a mdl pnr [Esp] : napakalalim; di- 
masukat ang lalim. 


ab a ion png Mus [Dum] : awit. 


a a bis*mo png [Esp] 1 : malalim o di- 
masukat na lalim ng bitak sa lupa : 
abyss, dalam, KAILAL^^IAN 2: a hindi 
rnasukat na lalim b labis na kinatata- 


>b*long png [War] : pambugbog; pam 
bambo. 


abolish (a*bol*ish) pnd [Ing] 1 : alisin 
2: pawalang bisa 3: puksain. 


kutang trahedya o katastropikong 
sitwasyon : abyss, dalam, kaiialiman. 


ab-lus-y6n png [Esp ablucion] 1 : pag- 
lilinis sa pamamagitan ng tubig o 
iba pang likido, karaniwan sa ritwal 
na panrelihiyon 2: ang likidong gi- 


a a bo a lis a y6n png [Esp abolicion] 1: 
pagbubuwag : abolition 2: pagpa- 
pawalang-bisa : abolition 3 : pag- 
puksa : abolition. 


nagamit 


a-bf-so png [Esp aviso] 1 : patalastas, 
paunawa; notisya : paamta, pabai.u, 
pagpahati, pahibalo, paisi, pakaammo. 


b a ne a gas a y6n png [Esp abnegacion] : 
pagkakait o pagmamaramot sa sari- 
li; pagpapakasakit : sakripisyo. 


a-bo-lis-yo-nis-ta png [Esp abolicio- 

nista] : tao na nagpapabuwag o nag- 
papawalang-bisa. 


abolition (ab*o*li*syon) png[Ing] : a- 
bolisyon. 


pakatao, pakdaar Cf babala 2: paan- 
yaya o imbitasyon ng maykapangya- 
rihan upang humarap sa hukuman 

(^subpoena— prnd a a bi a su*han, u*ma* 
bhso - /???ra a bi a s^ a do. 


ib-nor-mal pnr [Esp] : hindi normal 
lihis sa karaniwan. 


a*bo*m£ a sum png Zoo [Ing] : ikaapat 
na tiyan ng ruminant. 


ab'nor a ma’li’d£d png [Esp] : kalaga- 

yang hindi regular o hindi karaniwan. 


A-bomb (ey bamb) png [Ing] : bom¬ 
ba atomika. 


£ a bit png [Kap] : hila. 


3 a bi-t6 png [Esp habito] : kasuotan ng 
mga eklesyastiko tulad ng pari at 
madre CfsmAm - pnd mag'£'bi a to, 
a a bi*tu a h^n. 


ib*nut png [Ifu] : himaym 

bangi. 


a*bo a n6 a do pnr : nagbayad para 
sa iba; nagpaluwal var abunado. 


a-b6 png [Bik Hil Seb Tag Tau War] 
1: pulbos na labf ng sinunog na ba- 


a*bit a su a w6 a las png Bot [Esp habi - 
chuela+s] : uri ng halamang mabuto 
ang bunga var bitsuwelas. 


a a bi a tug png [Iby] : mahirap na tao sa 


pamayanan 


gay var a\Tl : ABOK, ASH, DAPOL, HABU, 

ombi, senisa 2: labi sa katawan ng 
tao matapos sunugin o maagnas 3 : 
tila-abong materyales na ibinubuga 
ng bulkan 4: tawag sa kulay nito : 
gray, grey, gris 5: [Kap] tirang pag- 
kain. 


a*bf°yo png [Seb Esp avzo] : baon. 


a a bi a yog /mdmag-a*bi # yog, a-bi a yu- 
gin, i-a a bf a yog [S7] 1: palambutin 
2: balewalain o pawalang saysay. 


£ a bo # 6 a bo png Zoo : malaking isda 
[Epinephelus undulosis] na kauri ng 
lapulapu. 


4-bong png 1 : kumakalat na usok o 
alikabok na nagpapalabo ng pani¬ 
ngin sa isang pook, bagay, o pangya- 
yari 2: [Ifu] kubo ng mahirap 3: 
[Seb] harang 4: [War] sagabal; had- 
lang 5: [Ilk] maliit na kubong gawa 
sa kugon, talahib, at katulad, maaa- 
ring bukas o may dingding, nagsisil- 

bing pahingahan ng mga magsasaka 
sa bukid. 


a*b6ng png [Pan] : bahay. 


&b r la png [Esp habla] : walang saysay 
n f pagsasalita; dagdag na pagsasa- 
lita o pangungusap : daldal, satsat. 


a-bd-bor png [ST] 1 : likod ng maliit 
na patalim o punyal 2: kaloob-looban 
ng puno ng kahoy. 


a a b6 a no png [Esp] 1 ; salaping ipina- 
luwal : imbulsa 2: pataba. 


ab a id a d a png [Esp hablado] : maha- 
bang salita na walang katuturan. 


i a bog png 1: [Hil Seb] pagtataboy sa 
hayop patungo sa isang ligtas na pook 
2: taboy- pnd mag-6 # bog, a a bu a gin, 
i*d a bog. 


i*bor png [ST] : nabubulok na bahagi 
ng punongkahoy, karaniwan sa butas 
ng puno nito. 


d a bor-d a bor png [57] : pagbuburo 
ng isda. 


aborigine (ab-o*n*dyi‘iii) png [Ing] 

1: pinagmulang lahi ng tao 2: orihi- 



!i' -id- • - 



r 


£ 


t.\ 





















































































































































































































\ 


** * 

m 




.. i 


• J' 


• ;!*; 


aborigine 


nai na hayop at halaman sa isang 

pook. 


aborigine (ab u*rig*bne) pnb [Lat ] : 

mala sa pinagmulan. 


rbor*si*y6n png [Esp abortion ] : ku- 
ssmg pagpapalaglag sa di-pa-husto- 
sa4niwang sanggol sa sinapupunan. 


abortffacient (a-bor-ti-fey-syent) png 
[/ngj 1 : pagpapalaglag sa hindi pa 
isitnisilang na sanggol 2: gamot na 
ginagamit sa paglalaglag ng sanggol. 


abortionist (a-bor-syo-mst) png [Ing]: 
tao na naglalaglag ng sanggol sa si¬ 


napupunan 


arbot pnr [Bik Seb Tag Tan War] : ma- 
aaring makuha, mahawakan, o mara- 


tUlg : KAO A, KAB-OT, MAGAW-AT, NAGA- 

wat - pnd mag-a-bot, u-ma a bot, 
r a a bot, a-bu-tin, a*bu-tan, i*pang- 
a-bot. 


a-b6t-a*bot pnr [Bik] 1 : pabaiik-balik 
2 : baliw. 


4*bot-ba‘tf'ta pnr : abot ng balita. 


A-bot-hi a y£w pnr : abot ng hiyaw. 


A-bot-ki‘s6p png [57] : pagbukas at 
pagsara ng talukap ng mata. 


6”bot-ku a r£p pnr : madalas at hindi 
mapigil ang pagkurap. 


6-bot-s£‘bi png : pahatid na pasabi; 
kalatas; sulat. 


6~bot-si a g£w pnr : abot ng sigaw. 


6-bot-sbko pnr ,; pnb : mahigpit ang 
paglalagay ng mga siko sa likod. 


6‘bot -ta a n£w png, pnr 1 : pook na tila 
tagpuan ng langit at lupa : horizon 1 , 

KAPUNAWPUNAWAN, ORISONTE 21 abot 


ng pananaw o tingin. 


a*b6t-t£*wag pnr : abot ng tawag. 


6*bot-ti*ngin pnr: abot ng tingin. 


6*bot-tti'bo png [57] : unang regia 
ng babae. 


ab OVO (ab u-wu) pnb [Lat] : mula sa 
itlog; mula sa pinagmulan; sa pinag¬ 
mulan. 


a*b6y png 1 : pagtaboy sa tao o hayop : 
aboy, bugaw 2: pag-akay ng hayop tu- 
ngo sa isang pook 3: panghihikayat 
upang pumunta sa isang pook 3: 
pagpapaalis sa tao o hayop tungo sa 
isang sadyang pook - pnd i*a a b6y, 
mag-a*b6y 4: tao o hayop na itina- 
tabov. 


a • b6y - a • b6y png [ Hil] : duyan ngbata, 
karaniwang patadyong. 


w 

Ab •ra png : lalawigan sa hilagang- 
kanluran ng Filipinas, Rehiyon I. 


Ab •ra-h^m png [Heb Esp] : sa Bibliya, 
pangalan ng pinakaunang patriyarka; 


ama ni Isaak at tradisyonal na taga- 


pagtatag ng smaunang nasyon ng 
mga Hebrew. 


ab a ra-ka'd£‘bra png [Esp abracadabra] 
1: mahiwagang salita o pahayag na 
nagsisilbing pananggalang laban sa 
sakit, kamalasan, o kasamaan 2 : 


bulong na mahiwaga ngunit walang 
kabuluhan 3: walang saysay na salita. 


ab*r&m png [57] : malaking tapayan. 


ab-rd-sa pnr [Seb Esp abrazar] : mag- 
katabi nang balikat sa balikat - pnd 

mag-a*br£*sa, i*a*bra*sa. 


ab*ra-sa*d6r png [Esp abrazador] : 
dantayan. 


ab*ra*si*y6*te png [Esp abrar + siete] : 
pagkawit ng bisig sa bisig ng katabi 
var abrasete. 


ab*rd a so png [Esp abrazo] : yakap. 


ab*r^w png [Ilk] : nilagang sarisaring 

gulay. 


ab a r6 png [Esp abrir] : pagbukas var 
abri. 


ab a reb a y^ a do pnr [Esp abrevicido] : 
dinaglat o pinaikli. 


ab a reb a yas*y6n png [Esp abreviacion] 
1: pagpapaikli o pagdadaglat : ab¬ 
breviation 2 : daglat. 


ab a reb a ya a tii a ra png [Esp abreviatura] 
: daglat. 


ab*re a g6 a na png : kanape. 


ab # re a Ici a ta png [Esp] : gamit na pam- 
bukas ng de-lata at de-bote : abridor, 

CAN OPENER. 


ab a rf pnd mag-ab a ri ( ab a ri a h(n [Esp 
abrir] : buksan. 


ab*ri a d6r png [Esp abrir] : abrelata. 


ab-ri-gd-na png [Esp abrirgana] : pam- 
pagana sa pagkain; pampasarap. 


ab-ri-g^-wo png [ Seb Esp abrigar] 1 : 
manggagawang nagsasanay pa la- 
mang magtrabaho sa barko 2 : tao 
na nagtratrabaho sa barko kapalit 
ng kaniyang pasahe. 


ab-ri-go png [Esp] 1 : pansanggalang 
sa lamig 2: overcoat 3: balabal ng 
babae : alampay 2 , aukboy, kagay, ku- 


libengbeng. 


Ab*ril png: ikaapat na buwan ng isang 
taon : April. 


£b*sam pnd mag-db a sam, i a ^b*sam 

[57] : magtambak ng anumang ba- 
gay, karaniwang basura. 


abscess (ab-ses) png [Ing] : abseso. 


abscissa (ab*sis*a) png [Ing] : pai’allel 
na distansiya ng isang point mula sa 
natiyak na guhit (y-axis), at sa horizon¬ 
tal na guhit (x-axis). 


-It 


( 


i 


i\ 






Si 


h 


I!: 





I ■ r : 


:| | iij '• 


absolutismo 


abscissic acid (ab-say-zik a-sid) png 
Bio [Ing] : C 15 H 20 O 4 ; uri ng hormone 
sa halaman. 


^b*sent pnr [Ing] 1 : wala sa isang ti- 
yak na pook sa isang tiyak na pana- 
hon; wala; nawawala : ausenit, huwat 
2 : liban o lumiban; hindi pumasok 
o hindi nakapasok : ausente, huwat 
3: hindi dumalo o hindi nakadalo; 
hindi dumating o hindi nakarating: 

AUSENTE, HUWAT. ; 


ab a sen*tfs-mo png [Esp absentismo] : 
pagliban. 


absent-minded (ab-sent mayn*did) 
pnr [Ing] : wala sa sarili, abala ang 
isip sa ibang bagay. 


absent without official leave (ab 


sentwid-awt liv) pnr [Ing] : pagliban 
nang walang pahintulot: AWOL. 


ab a s6 a SO png Med [Esp absceso] : nana 
sa kajamnan ng katawan, kadalasang 
namamaga at sanhi ng bakterya: abs¬ 


cess, MAGA, PAMAMAGA, PIGSA. 


ab*sl png [Kap] : kabusugan 

ma a ab a st. 


pnr 


^b a Sik png [Kap] : sakit na dumadapo 
sa mga halamang-ugat gaya ng kamote 


at patatas. 


ab*sfk png Zoo : maliit na kulisap na 
kauri ng langgam at sumisira ng palay. 


ab a sik^rn/u a mab a sik, ab a si*k^n [57]: 

hiyawan ang isang tao. 


ab a sfng png Zoo : uri ng pulgas ng 


aso at pusa. 


ab*s 5in a the png [Ing] : alak na kulay 
lunti, aromatiko, nagtataglay ng 6-8 
porsiyentong alkohol, at mula sa 
wormwoon at iba pang yerba. 


ab a sis a y6n png [Esp abscision] 1 : pag- 
hiwa; biglaang pagputol 2: Bot nor¬ 
mal na pagkatanggal ng bulaklak, 
bungangkahoy, o dahon mula sa ha¬ 
laman o punongkahoy. 


Absit omen! (ab-sito-men) pdd [Lat]: 
Huwag sanang malasin!; Kamalasan, 
lumayo ka! 


ab a SO*lus*y6n png [Esp absolucion] : 
pawalang-sala; pagbabasbas. 


absolute (ab-so-lut) pnr [Ing] : abso- 
luto. 


absolutism (ab-so-lu-tiz-em) pngPol 
[Ing] : absolutismo. 


ab-so-lu-tis-mo png Pol [Esp] 1 : 
prinsipyo ng pagkakaroon ng gob- 
yernong may sukdulang kapangya- 
rihan : .absolutism 2: paniniwala o 
pagtanggap sa kaisipan ng mga ab- 
solutong prinsipyo ng politika, pilo- 
sopiya, etika, o teolohiya : absolu¬ 
tism 3: pagkamapaniil : absolutism. 



:• m r 


*/ 























































































































































t 


X 


-511! 

* *11 

M 


l! 


:! "I 


; ij, 

'!l 


I 


•l- 





•I, I, 


I ! 


• 11 ... 


'=■ !"■.■=!=! - 

1 • i i:! 'i !. 

1 ; : ; •| : ;S , h; 


; ,.ii • ■ ...• Vi;. ■ 





absolutists 


abuyon 



ab*so*lu-tis*ta png [Esp] : tao na na 

niniwala sa absolutismo. 


ab*so a lu a to/wr [Esp] : lubos; ganap : 

ABSOLUTE. 


a*bti a bot png [Bik Tag] : sarisaring 
bagay na walang gaanong halaga, 
ngunit nakatipon kahit walang tiyak 
na kaukulan; dala-dalahan. 


a*bu*ri*d6 pnr [Esp aburrido] 1: di- 
mapalagay; gulo ang isip 2: nawa- 
walan ng pag-asa sa buhay; balisa. 


ab*sorb pnd [Ing] 1 : isama upang 
maging bahagi ng kabuuan 2: kunin 
3: bawasan ang lakas o epekto 4: 
gamitin 5: marahuyo 6: sipsipin. 


a*bu*b6t png [Ilk] : maliit na basket 
na kahugis ng boteng mahaba ang 
leeg at karaniwang pinaglalagyan ng 
kendi. 


a*bu*roy png [Ilk] : tao o hayop na 
nanganak ng kambal, triplet, apatan, 
o limahan na pare-pareho ang kasa- 
rian o sex. 


absorbent (ab-sorb-ent) pnr [Ing] : 
absorbente. 


ab*sor*bdn*te pnr [Esp] : sumisipsip : 

ABSORBENT. 


t'bud png Bot [Seb] : halamang-gamot 
(Euryeles amboinensis) na bilog ang 
dahon. 


a-bu •sa*do pnr [Esp abuso + ado] : 

V H A * 


ab*sor*si*y6n png [Esp absorcion] 1 : 
pagsipsip 2: pagtanim sa isip 3: pag- 
kaasimila o pagkahalo 4 : lubusang 
pagkatutok sa isang gawain. 


a Du a Ka a mn png [57] : pulubing wa¬ 
lang tahanan. 


a*bu*kay png [Seb Tag War] : puting 
loro. 


mapagmalabis sa tinatamasang ta¬ 
nging karapatan, pribilehiyo, kapang- 
yarihan, o pagtitiwala; a*bu*s3 a da 
kung babae Cf mapagsamantala - 

pnd a*bu*su*hin, i*a a bu*so, u a ma a 
bu-so. 


abstain (ab-steyn) pnd [Ing] 1 : hindi 
sumali; hindi Iumahok 2: magpigil, 
umiwas 3: mangilin. 


abs*ten*si*y6n png [Esp abstencion] 1 : 
hindi pagsali, hindi paglahok 2: pag- 
pigil, pag-iwas 3: ngilin. 


abstinence (ab*ste*nens) png[Ing] : 
abstinensiya. 


abs a ti a n6n a si a y£ png [Esp abstinencia] 
1: pagpipigil; pagtitimpi 2: ngilin. 

a* 


abstract (ab-strakt, ab-strakt) png 
[Ins i : abstrak. 


£bs*trak png [Ing abstract] 1 : buod; 
iagom 2: hindi konkreto; basal 3: 


sining sa siglo 20 na nagpamalas ng 
hindi pagkilala sa tunay na anyo ng 
isang bagay : abstrakto. 


abs a tr£k*to png [Esp abstracto] : abs¬ 
trak. 


abs*tr6k*to pnr [Esp abstracto] : wa¬ 
lang tiyak na pagsasalarawan; di-tiyak; 
malabo. 


ab’Surd png [Ing] 1: baligho 2: uri 
ng modernong dulang Filipino na 
may impluwensiya ng Theater of the 
Absurd nina Beckett, Ionesco, at 
Genet. 


ab*sur a do pnr [Esp] : baligho. 


ab*SU a w6l a to pnr [Esp absuelto] : pi- 
nawalang sala. 


^b a tik pnr [Seb] : listo. 


a a bu png [Iva] : alikabok. 


a a bu pnr [Iva] : wala; liban. 


a*bu*ab png [Ifu] : pagkain pagkata- 
pos na ilibing ang patay. 


a a bu a 6b png 1 : kamandag o lason na 
ipinapahid sa talim ng palaso : dita 2 
2 : panahong naghahanap ng pagka¬ 
in ang mga isda 3: lukong 4: yungfb 
sa ilalim ng tubigan, lawa, o dagat 
var abwab. 


a a bub*ho png [Seb] : panibugho. 


a a bu a k6y png Bot [Ilk Tag] : damo 
(Coix lacrymajobi) na hugis luha ang 
mga buto at ginagamit na abaloryo. 


a-bu a s6-ro pnr [Esp abuso + ero] : ma¬ 
pagmalabis, mapagsamantala; a a bu* 
s6 a ra kung babae. 


a*bu a k6t png Bot: halamang-ugat 

(genus Dioscorea) na kahawig ng tugi 
at patatas. 


a-bu-si-bo pnr [Esp abusivo] 1 : buta- 
ngero; maton 2: palalo; mapagma- 
laki, mayabang; suplado 3: mapa- 
nakot. 


4 a bul png [57] : tatapusing bagay. 


a a bu a sing pngMus [Ata] : tompong. 


a# bu a l6 a do pnr [Esp] : pinawalang 
saysay o pinawalang bisa. 


a*bu*l6g pnr: hindi pa tapos o yari. 


a*bu a log png: bunton ng damo. 


A*bu a log png [Apa] : isa sa mga pang- 
kating etniko ng mga Apayaw. 


a*bu*so png [Esp] 1 : pagmamalabis 
sa paggamit ng tanging karapatan, 
pribilehiyo, kapangyarihan, o pagti¬ 
tiwala; mali o hindi tumpak na pag¬ 
gamit 2: pagmamalupit 3: paggaha- 
sa o panggagahasa. 


a-bu-long png Zoo : buwan-buwan. 


loy png : tulong; ambag. 


d*bu a lud png [Kap] : marka ng mag- 
kabilang pagkakatupi sa pan talon._ 


png [ abuloy+an] 


ngan 2: pangangalap ng pondo sa 
pamamagitan ng kontribusyon : am- 


bagan. 


a-bun-da pnr [Seb Esp abundante] : 


sagana 


a bun*d£n a si a y& png [Esp abundUmda\ 
kasaganaan. 


a-burvdant pnr [Ing] : sagana. 


a a bus a y6n png [Esp abusion] 1 : pani- 
niwalang isinasaisip nang di-pinag- 
uukulan ng pansin ang katwiran o 
karunungan tungkol sa masamang 
kahulugan ng isang tanging bagay, 
pangyayari, gawain, at iba pa 2: 
anumang paniniwala, haka-haka, 
palagay, o kuro-kurong tinatanggap 
nang walang makatwirang batayan 
3: katipunan ng mga paniniwala at 
kaugaliang salig sa pamahiin 4 : hin¬ 
di makatwirang pangamba sa mga 
bagay na mahiwaga lalo na ang may 
kaugnayan sa pananampalataya o 
relihiyon; pamahiin. 


a a bun a d£n a te pnr [Esp] : sagana; 


mayaman; marami 


a a bu a ti a li png [57] : uri ng antigong 
gitara. 


png : nguso ng buwaya 


a a bu a tit pnr [Pan] : bundat. 


a-bu-ngaw png Zoo [5e6] : uri ng ma¬ 
liit, mapusyaw na kulay-kapeng kuli- 
sap na kahawig ng langaw. 


a a but*ra png Bot : baging na malaki 
at makahoy, dilaw ang tangkay, sali- 
salisi ang dahon, at maliiiit at puti 
ang bulaklak. 


i*bun a ko a l6 a kal png [Ing avuncolocal] : 
isang anyo ng angkan ayon sa tini- 
tirhan na kasama ane- tivo lalaki 


a*bu-yak pnr [Pan] : lansag. 


sa panig ng ina 


A a bun*n£ a was png Lit [War Tau] : 
pilyong tauhan sa kuwentong-bayan 
ng mga Tausug at Samal. 


a*bu a y£n ^n^mag-a-bu-y^n, i a a a bu a 

y^n : itaboy ang tao o hayop upang 
masilo o mapahamak. 


a-bu a yan png : pook na pinagtatabu- 
yan sa mga hayop o tao : tabuyan. 


ab urbe condita (ab ur-be kon-di-ta) 
pnb [Lat] : mula sa pundasyon ng 
lungsod. 


i a bu a yon png [Hil] : lakas ng hanging 
umaayon sa direksiyon ng bangkang 
may layag. 


•I 1 

i’Ti 

. !l ■ 




i! Ur 4r” : V : 



I.!: 


r+t.. 


: r i; 

i!i! ,::.i 


‘ --'i' 


r ► 


i 

I -r 






iji-i *i ! i^ 
























































































































































































































































abwang 


acetylene 


ab a w6ng png [Kap ] : pagbulabog o 
paggambala sa nananahimik. 

ab*w6*la png [Esp abuela ] : lola; ab* 
w6*lo, kung lalaki var agwela. 

ab a y£d png [ Kap Tag] : gawaing pina- 
nagutan; tungkulin o pananagutang 
hinaharap. 

ab*ya-d6r png [Esp aviador] : piloto ng 
eroplano, ab*ya a d6*ra kung babae. 

6b # yan png [HU Seb ] : kaibigan; kasama. 

ab'y£s png [Kap] : bigas. 

ab*yas*y6n png [Esp aviation ] 1 : si- 
ning o agham ng pagpapalipad ng 
sasakyang panghimpapawid 2 : pag- 
gawa ng sasakyang panghimpapa¬ 
wid : AVIATION. 

ab*y6rta pnr [Esp abierta] 1: naka- 
bukas nang malaki 2 : walang takip 
o tabing 3: hindi nakakulong o ligid 
ng bakod 4: bahagi ng bapor na na- 
kabukas nang malaki. 

ab*y6r*t0 pnr [Esp abierto] : bukas. 
6b-yog png [Seb] : duyan. 

ab*yo*g6 png [57] 1 : aglahi 2: la- 
muyot 3: irog. 

ab-y6n png [Esp avion Ere] 1: eroplano 
2 : pagpapadala sa pamamagitan ng 
eroplano. 

abyss (a-bis) png [Ing] : abismo. 

Abyssinia (a-bi-sm-ya) png [Ing] : 
Abismya. 

ab a yus png Kol [Ing abuse] : pagma- 
malabis; abuso. 

AC, daglat [Ing] : alternating current 

AC, symbol [Kem] : actinium. 

academe (ak-a-dim) png t Ing] 1 : 
daigdig ng kaalaman 2 : kolektibong 
tawag sa mga pamantasan. 

academy (ak-a-dim-i) png [Ing] 1: a 

pook ng pag-aaral o pagsasanay sa 
isang natatanging larang b sa kasay- 
sayan, pook ng pag-aaral o pagsasa¬ 
nay 2: kapisanan ng mga pinagpipi- 
tagang iskolar, alagad ng sining, 
siyentista, at iba pa 3: mataas na pa- 
aralan; sekundarya. 

acalypha (a-ka-lf-pa) pngBot [Ing] : 
palumpong (Acalypha wilkesiana) na 
matingkad ang lunting dahon at tu- 
mataas nang 3 m. 

acanthus (a-kan-thus) pngBot [7wg] : 
palumpong (genus Acanthus) na 
matinik ang mga dahon. 

a capella (a ka-pe-la) pnrMus [Ita] : 
walang kasaliw o walang saliw: lugu, 

SAYIL. 

Acapulco (a-ka-pul-ko) png : Aca¬ 
pulco de Juarez ang buong panga- 


lan, isang daungan sa katimugang 
Mexico sa Pasipiko. 

accelerando (ak-se-le-ran-do) pnb , pnr 
Mus [Ita] : dahan-dahan ang pagbilis. 

acceleration (ak-sel-e-rey-syon) png 
[Ing] 1: proseso ng pagpapabilis o 
pagpapatulin : aselerasyon 2 : sa sa- 
sakyan, kakayahang maging mabilis 
o matulin ang takbo : aselerasyon 3: 
Pis rate ng pagbabago ng velocity sa 
bawat yunit ng oras : aselerasyon. 

accelerator (ak-sel-e-rey-tor) pngMek 
[Ing] : silinyador. 

accelerometer (ak-sel-e-rom-i-ter) 
png [Ing] : kasangkapang pansukat 
ng acceleration ng isang gumagalaw 
na bagay. 

accent (ak-sent) png [Ing] : tuldik. 

access (ak-ses) png [Ing] 1 : daan sa 
pagpunta o pagpasok sa isang pook 
2 : paglapit o paraan ng paglapit sa 
isang tao 3: karapatang makapasok 
o makadalaw 4: karapatan sa pagga- 
mit o paghiram 5: Kom paraan ng 
pagkuha ng datos o file. 

accessit (ak-se-sit) pnb Lit [Lat] : 
malapit na. 

accesory (ak-ses-o-rf) png [Ing] 1 : 
dagdag 2: Bat tao na may alam sa 
detalye ng isang gawaing ilegal: ka- 
sabwat. 

acciacatura (a*sya*ka*tur-a) png Mus 
[Ita] : notang mabilis na tinitipa bago 
ang Simula ng melodiya. 

accompanist (a-kam-pa-nist) png Mus 
[Ing] : akompanyador. 

accomplice (a-kom-plis) png [Ing] : 

komplise. 

accord (a-kord) png [Ing] : kasun- 
duan. 

accordion (a-kor-dyon) png [Ing] : 
akordeon. 

account (a-kawnt) png [Ing] 1 : ku- 
wento o paglalarawan 2 : sistema ng 
pagdedeposito o paglalabas ng salapi 
sa bangko 3: listahan ng pinagkagas- 
tusan 4: pagpapahalaga : akawnt. 

accountant (a-kawn-tant) [Ing] : 
propesyonal na tagapag-ingat o ta- 
gabusisi ng mga account: akawntant. 

accounting (a-kawn*ting) png [Ing] : 
sining o kakayahang mag-ingat o 
magbusisi ng mga account : akawn- 

TING. 

% 

accoutre (a-ku-ter) png(IngFre) 1: 
damit o nakasuot ng natatanging ka- 
suotan, lalo ng sundalo 2 : ekipahe 
3: adorno. 


accredit (a-kred-it) pnd [IngFre] Is 
kilalanin 2: bigyan 3: papaniwalain. 

accuse (a*kyuz) pnd [Ing] 1 : isakdal 
sa pagkakamali o pagkakasala 2: sisi- 
hin; magbintang; magdemanda; 
magparatang. 

AC/DC, daglat (ey si di si) [Ing] 1: 
alternating current/direct current 
2: Kol bisexual. 

ace (eys) [Ing] 1 : alas 2: tao na bihasa 
sa isang gawain. 

acedia (a-si-di-ya) pnr [Mg] : walang 
pakialam; manhid na. 

Aceldama (a-kehda-ma) png [Heb] : 
sa Bibliya, lupain na malapit sa sina- 
unang Jerusalem na binili mula sa 
salaping tinanggap ni Hudas. 

acetular (ey-sel-yu-lar) pnr Bio [Ing] 

1: hindi mahahati sa mga cell 2: bi- 
nubuo ng isang cell, gaya ng proto¬ 
zoa : UNICELLULAR. 

acephalous (ey-sef*a-lus) pnr [Ing] 1 : 
walang ulo 2: walang pinuno o hepe 
3: Zoo walang ulo ang katawan. 

acetabulum (a-si-tab-yu-lum) png 
[Ing] 1: Ana socket sa buto ng bala- 
kang2: Zoo organong pansipsip ng 
mga bulate at katulad na hay op. 

acetal (as-i-tal) png [Ing] 1 : Kem wa¬ 
lang kulay na likido (C 6 H 14 0 2 ), may 
pinagsamang acetaldehyde at ethyl 
alkohol, ginagamit na sangkap sa 
paggawa ng pabango, at nagsisilbi 
ring solvent: diethylacetal 2: Kem 
alinman sa pangkat ng aldehyde na 
may alkohol. 

acetaldehyde (a-si*tal-di*hayd) png 
[Ing acetic + aldehyde] : walang kulay 
at masiklab na likidong aldehyde at 
may kimikong pormula CF 3 CHO : 

ETHANOL. 

acetate (as-i-teyt) png [Ing acetic + 
ate] : salt o ester ng asidong acetic, 
lalo na ang cellulose ester na gina¬ 
gamit sa paggawa ng tela, grama- 
phone record, at iba pa : ethanoate. 

acetic (a-se-tik) png [Ing] : acetic acid. 

acetic acid (a-se-tik a-sid) png [Ing] : 
malinaw na likidong asido na nagbi- 
bigay ng maasim na panlasa sa suka : 

ACETIC. 

acetone (as-i-ton) png Kem [Ing] : 
likido ((CH 3 ) 2 CO) na walang kulay, 
natutunaw sa tubig, nagliliyab, kara- 
niwang ginagamit bilang solvent, at 
matatagpuan sa pintura at barnis : 
asetona. 

acetylene (a-set-e-lm) png [Ing] i 
hydrocarbon gas (C 2 H 2 ) na walang 
kulay : asetilin. 







acetylide 


adarga 


acetylide (a-se-ti-layd) png[Ing] Kem: 
anumang compound mula sa acety¬ 
lene matapos mapalitan ng metal, 
hal silver acetylide, ang isa o ang 
kapuwa hydrogen atom. 

acetylsalicylate (a si tfyhsa-li si-leyt) 

png Kern ; salt o ester ng aspirin. 

acetylsalicylic acid (a-si-tfyl-sa-li-si- 

lik a-sid) png [Ing] : aspirin. 

Achaea (a-key-a) png [Ing] : sinau- 
nang rehiyon sa Gresya. 

Achaean (a-key-an) pnr [Ing] : may 
kaugnayan sa Achaea. 

achene (a*kin) png Bio [Ing] : maliit 
at tuyong buto sa loob ng balot. 

achievement (a*tsiv*ment) png [ Ing] 

1: anumang naabot o natapos 2: Sik 
marka sa istandard na pagsusulit. 

achondroplasia (ey-kon-dro-pley-zya) 
png Med [Ing] : namamanang kapan- 
sanan ng abnormal na paglaki ng 
buto sa balakang at nagiging sanhi ng 
pagkakaroon ng maikling kamay at 
mukha. 

achromatic (ak-ro-mat-ik) pnr [Ing] : 
nagpapadaloy ng liwanag nang di- 
naibubukod ang bawat kulay na sang- 
kap nito. 

achromatize (a-kro-ma-tayz) pnd 
[Ing] : akromatisahin. 

acid (as-id) png Kem [Ing] : anumang 
substance, karaniwang maasim, may 
atom ng hydrogen, at ginagawang 
pula ang papel na litmus kung may 
reaksiyon : asido. 

acid rain (as-id reyn) png [Ing]: tubig- 
ulan na may acid sanhi ng polusyon 
sahangin. 

acknowledgement (ak-noHdyment) 

png [Ing] t: pagkilala 2; bagay na 
ibinibigay o kilos na ginagawa kapalit 
sa isang serbisyo 3: pagpapasalamat 
var acknowledgment. 

acme (ak-mi) png [Ing] : rurok o pina- 
karnataas na bahaging naaabot, tulad 
sa tagumpay o ligaya. 

acorn (ey-korn) png [Ing] : biluha- 
bang nuwes o bunga ng oak. 

acoustic (a-kus*tik) png [Ing] 1 : ka- 
tangian ng isang kulob na pook, gaya 
ng auditoryum, para magpabalandra 
ng tunog tungo sa malinaw na pakiki- 
nig 2 : sa instrumentong pangmusika, 
walang elektrikal na amplipikasyon. 

acoustic (a-kus-tik) pnr [Ing] : hing- 
gil sa pakikinig. 

acoustics /wg(a-kus-tiks) [Ing] : ag- 

ham kaugnay ng produksiyon, kon- 


trol, paglilipat, at pagtanggap ng 
tunog. 

Acquired Immune Deficiency Syn¬ 
drome (ak-wayrd im-yun def-f- syen- 
si sfn'drom) png Med [Ing] : sakit sa 
sistemang pandepensa sa katawan 
sanhi ng HIV: AIDS. 

acquisition (ak-wi-zis-yon) png [Ing] 
1: bagay na natamo lalo na kung 
mahalaga 2 : pagkuha o proseso ng 
pagkuha : adkisisyon. 

acronym (a-kro-nim) png: akronim. 

acrophobia (a-kro-fob-ya) png [Ing] : 

lagimgfm. 

acrosome (ak-ro-som) png Bio [Ing] : 
anterior na kahabaan ng spermato- 
zoan na pinagmumulan ng mga en¬ 
zyme na tumatagos sa itlog. 

acrostic (a-kro-stik) png [Ing] : 
akrostfk. 

Acrux (ey-kruks) Am png : panlabin- 
dalawang pinakamaliwanag na bituin 
sa langit, pinakamaliwanag sa kons- 
telasyon ng crux, nakikita lamang sa 
dakong timog ng hemisphere. 

acrylic (a-knl-ik) png [Ing] : kagami- 
tan sa pagpipintura, ginagamit din 
sa pagpipinta ng bahay, kotse, at iba 
pa. 

- 

act (akt) png [Ing] 1 : anumang gina- 
wa, nagawa, o gagawin; gawa; gawain; 
pagtatanghal 2 : proseso ng pagsasa- 
gawa 3: pormal na desisyon, batas, 
at iba pa na pinagtibay ng hukuman 
o ng autoridad 4: instrumento o do- 
kumento ng nagawa o natapos ayon 
sa napagkasunduan o ayon sa tran- 
saksiyon 5: bahagi ng dula o opera 
6 : maikling palabas na kalimitang 
bahagi ng programa sa radyo o tele- 
bisyon 7: palabas lamang 8: Pile: 
kasalukuyang operasyon b: dahilan 
ng operasyon c: anyo na nagbibigay 
ng esensiya d: kabaligtaran ng kaka- 
yahan. 

Acta de Tejeros (ak-tade te*he-ros) 
pngKas \ kasulatang nilagdaan noong 
1897 ni Andres Bonifacio at nagpa- 
pawalang bisa sa halalan ng mga 
opisyal na ginanap nqong Marso 22, 
1897 sa Kumbensiyon sa Tejeros. 

Acteon (ak-te-on) png Mit [Esp] \ sa 
mga Griyego, isang mangangaso na 
naging usa, nang mapagmasdan ni- 
yang naliligo si Artemis, at hinabol at 
kinain ng sarili niyang mga aso. 

actinium (ak-tm-yum ) png Kem [Ing] : 
element na metaliko at radyo-aktibo 
(symbol AC). 


actinometer (ak-ti-no-mi-ter) png 
[Ing] : kasangkapan na pansukat sa 
dami o kapal ng radyasyong ultrabi- 
yoleta. 

activity (ak-ti-vi-ti) png [Ing] : akti- 
bidad. 

acto de atricion (ak-to de a-tris-yon) 
png [Esp] : noong panahon ng Espan- 
yol, paraan ng paghingi ng kapata- 
waran. 

actum est (ak*tum est) pnb [Lat] : 
yari na; tapos na; nangyari na. 

acupressure (ak-yu-pre-syur) png 

[Ing] : paraan ng panggagamot sa 
pamamagitan ng pagdidiin ng daliri 
sa isang tiyak na bahagi ng katawan. 

acupuncture (ak-yu-pungk-tsur) png 
[Ing] : paraan ng panggagamot sa 
pamamagitan ng pagtusok ng kara- 
yom sa kalamnan. 

acute (a-kyut) pnr [Ing] : talamak; 
grabe; malala na. 

0 • 

AD, daglat [Lat] : Anno Domini. 

£d-ad pnd mag-£d-ad, i*^d-ad [Ilk] : 

ihasa ang mapurol na talim. 
a*d£k png [Ilk] : pasyal 1 . 

Adam (ad-am) png [Ing] : sa Bibliya, 

si Adan. 

* * 

A*dam's Apple (a-dams a-pel) png 
[Ing] : tatagukan. 

A*d£n png [Esp] : sa Bibliya, pangalan 
ng kauna-unahang lalaki at pinanini- 
walaang ninuno ng sangkatauhan : 
Adam. 

a v ddp*8i*y6n png [Ing adoption] 1: 
pag-ampon 2 : paggamit; paghiram; 
pag-angkin 3: pagtanggap; pagpa- 
patibay. 

a*dap*td*ble pnr [Esp] 1: may kaka- 
yahang iangkop, ibagay, o iakma ang 
sarili sa bagong kalagayan o kondis- 
yon : adaptable 2 : naiaangkop; nai- 
babagay; naiuugma; naaakma : adap¬ 
table. 

adaptable (a-dap-ta-bol) pnr [Ing] : 
adaptable. 

a'dap'td'do pnr [Esp] : angkop; akma. 

a*dap*tas*y6n png [Esp adaptacion] i 
pag-aangkop ng mga teoryang ban- 
yaga sa realidad ng buhay ng isang 
naiibang lipunan. 

a'dip*ter png [Ing] : kasangkapang 
gamit sa pag-uugnay ng dalawa o 
higit pang kasangkapan sa iisang 
saksakan : adaptor. 

a-d£p*tor png [Ing] : adapter. 


a'd^rga png [Esp] : 
tad na kalasag. 


biluhabang ka- 

















9 


adlay 


adargflya 



a*dar*gi!*ya png [Esp adarguilla ] 
maliit na adarga. 


A*d6rna png Lit. : maalamat na ibon 

na nakapagpapagaling ng anumang 
sakit ang awit. 

A*d6s*sen pig [ Tin ]: isa sa mga pang- 
kating etniko ng mga Tinggian. 


ad astra per aspera (ad as-tra per 
as-pe-ra) pnb [Lat] : tungo sa mga 
bituin sa gitna ng kahirapan o mga 
paghihirap. 

6*dat png [Mag] : nakaugaliang batas 
ng mga Magindanaw. 

a-daw png Zoo [Ifu J : berdeng larva 
ng palaka, makikita sa ilog at sapa. 

a*da*y6 png [Ilk] : layo. 


ad*ber*bi*y6l pnr [Esp adverbial] : 
may kinalaman o ukol sa garnit ng 
pang-abay. 

ad*b6r*bi*y6 png [Esp adverbio] : pang- 
abav. 


ad*b6r*tis*m6nt png. [Ing advertise¬ 
ment] : anunsiyo, balita, o patalastas 
na may bayad : advertisement. 

Ad"bi*y6n # to png [Esp adviento] : 
Advent. 


ad*d& pnb [Ilk] : narito; nariyan. 

ad-dag png [Ilk] : dagan, pandagan. 

ad*d&n png Ark [Iba] : hagdan. 

ad-d£w png[Iva] : pag-ibig. 

addendum (a-den-dum) png [Ing] 

1: dagdag; karagdagan; pandagdag: 
annex 2 : dahong-dagdag; suplemen- 
to; apendise, addenda kung mara- 
mihan. 

addict (a-dik) png, pnr [Ing] : adik. 

addition (a-dis-yon) png [Ing] 1: ki¬ 
los o proseso ng pagsasama at pagla- 
langkap2: Mat pagsasama ng dalawa 
o higit pang numero o bilang upang 
makuha ang kabuuan 3: karagdagan; 
ekstensiyon tulad ng bahagi ng gusali 
4: 'Kent pagsasama ng dalawang ele- 
mento upang bumuo ng compound. 

additional (a*di*syo*nal) pnr [Ing ad¬ 
dition + al] : dagdag; karagdagan. 

address (a-dres) png [Ing] 1: a pook 
na tinitirhan ng isang tao o himpilan 
ng isang organisasyon b detalye nito, 
para sa layuning pangkoreo c ang 
kinalalagyan ng lihim na impormas- 
yon 2 : panayam o pahayag sa mga 
manonood o sa madia 3i paraan ng 
pakikipag-usap. 

ad*du png [Iba] : apdo var aggu. 

a-de-ian-ta-do pnr [Esp] 1: nauuna 
2: Alp tao na mapanguna 3: noong 


panahon ng Espanyol, tawag sa unang 
gobernador-heneral ng Filipinas. 

a-ddl-pa png Bot [Esp Tag] : palum- 
pong ( Nerium oleander) na tumataas 
nang 1- 3 m, balahibuhin ang hugis 
sibat na dahon, at may dilaw, puti, o 
pulang bulaklak. 

adenine (ad-e-mn) pig [Ing] : purine 
base, isang salik ng nucleic acid 

(C 5 H 5 N 5 ). 

adenitis (ad-e-nay-tis) png Med [Ing ]: 
namamaga at namumulang bukol 
sa katawan. 

adenoid (ad-e-noyd) png Med [Ing] : 
namamagang kulani sa gitna ng li- 
kod ng ilong ats lalamunan. 

adenoma (ad-e-no-ma) png Med [Ing 
Lat] : bukol sa glandula. 

adenosine (a-den-o-sin) png [Ing] : 
nucleoside ng pinag-isang adenine 
at ribose, matatagpuan o makikita 
sa lahat ng buhay na tissue. 

a deux (a du) pnr, pnb [Ere] : para sa 
dalawa lamang. 

ad fin pnb [Lat ad finem] : tungo sa 
katapusan. 

adhesion (ad-hi-syon) png [Ing] 1: 
adhesyon 2: Med abnormal na pag- 
didikit ng rabaw sanhi ng pamamaga 
o sugat 3 : pagpapanatili sa kontak 
ng gulong ng sasakyan at daan. 

adhesive (ad-hi-siv) png [Ing] : pan¬ 
dikit. 

adhesive tape (ad-hi-siy teyp) png 
[Ing] : teyp na may pandikit at gina- 
gamit na pandikit. 

ad a hes a y6n png [Esp adhesion ] 1: pag- 
didikit 2 : kakayahan ng isang bagay 
na dumikit kaagad sa isa pang bagay. 

ad*he*t(*bo png [Esp adjetivo] : pang- 
uri. 

ad*hi*kd png : dakila o marangal na 
layon Cf ambisyon, lunggati, mithi, 

NASA : DUPOT. 

ad hoc (ad*hok) pnb [Lat Ing] : bilang 
pagsasaalang-alang sa isang bagay; 
para sa isang tiyak na layunin o 
pangyayari. 

ad hominem (ad ho-mi-nem) pnb 
[ Lat] : para sa tao; personal. 

ad*hu*di*k£ pnd mag-ad*hu*di # ka # 
ad*hu*di*ka*h6n [Esp adjudica] : 
gumanap na tagahatol sa kompetis- 
yon, hukuman, at iba pa. 

ad‘hu‘di‘kas*y6n png [Esp adjudica- 
cion] : pagbibigay ng hatol o senten- 
siya. 

a*di png [Tir] : kaibigang lalaki. 
Adieu! (a-dyu) pdd [Fre] : Paalarn! 


a-di-gi png Ark [Ilk] : halfgi. 

^•dik png [Ing addict] 1 : laging pag- 
gawa o paggamit ng isang bagay 2: 
pagkalulong sa ipinagbabawal na 
gamot o anumang bisyo 3: tao na 
lulong sa ipinagbabawal na gamot: 
durugista,junkie 4: Mus [Tbo] agung. 

a-dii png [War] : likas na kakayahan 
o talino; abilidad. 

ad infinitum (ad in-ff-ni-tum) pnb 
[Lat] : walang hanggan. 

^•ding png [Ilk] : malambing na ta¬ 
wag sa nakababatang kapatid : nene. 

a*ding png [Kal] : awit para sa kasa- 
yahang tulad ng kasal at buclong. 

a # din ka-i*la png [Kan] : mga banal 
na kaluluwa katulad nina Kabunyi- 
an, mga diyos, at ng mga yumaong 
ninuno. 


ad- 


ka- 


adino pnb [Ilk] : saan. 

ad fn*te g r»m pnr [Lat] : pansamantala 

a-drpen png [Ilk] : alipin. 

a-dis*y6n png Mat [Esp adicion] ' 
dition. 

a-dis-yo-n^l pnr [Esp adicional] 
ragdagan. 

6d*it png [Ing] 1 : pahalang na pasu- 
kan sa minahan 2: paraan ng pagla- 
pit o pagsasabi. 

a-dbwas pnd mag-a-dbwas, u*ma- 
dbwas, i*a*di*was [Ilk] : lumakas, 
gaya ng bagyo o ulan. 

a*di*y6 pnd mag-a*di*ya, i-pag-a* 
di-y6, i-a-di-ya [ST] : ipagtanggol 

sa anumang panganib : adyA. 
a*df-ya-df png Mus [Agt] : oyayi. 
a-di-y6s png [Esp adios] : pamama- 




A*di*y6s! pdd [Esp adios] : Paalam! 

adjacent (a-dyey-sent) png [Ing] : 
katabi; kagilid. 

adjective (a-d>ik-tiv) png [Ing] : pang- 
uri. 


adjourn (a*dyem) pnd 1 : a antalahin 
o ipagpaliban b pansamantalang iti- 
gil ang pulong o pag-uusap 2: tapu- 
sin ang pulong o sesyon. 

adjutant (a-dyu-tant) png [Ing] : ayu- 
dante. 


id*ki*SiS*y6n png [Esp adquisicion] : 

acquisition. 

id*law png [Hil Seb] : araw. 

idd^-won pnb [Hit] : or as mula pag- 
sikat ng araw hanggang sa tanghali. 

id*lay png [War] : sigarilyo na gawa 
sa dinurog na tabako at binilot sa 
dahon ng nipa. 


adlay 


10 


adultery 


ad-lay png Bot [Bik] : tigbi. 

^d-lib png [Ing] : pagsasalita, pagtug- 
tog, o pagganap nang walang pagha- 

handa - pud mag-id-lib, ad-li-bin, 
u*mad*lib. 

ad li-bi-tum pub - pur [Lai ] 1: ayon 
sa ikasisiya ng isang tao 2: Mus hindi 
obligado; hindi importante. 

id-lip pnd mag-id-lip, ad-li'-pin, ad- 

If*pan f Seb] : tapyasin. 

ad I Hem pnr [Lat] : nahirang para 
sa isang asunto. 

ad majorem Dei gloriam (ad ma- 

yo-rem de*yi glo-ryam) pnb [Lat] : 

tungo sa lalong ikaluluwalhati ng 
Diyos. 

id-man, daglat [Ing] : advertising 
man; eksperto sa adbertisment. 

administer (ad• mi*nis• ter) pnd [Ing] : 
mamahala. 

ad-mi-nis-tra-ddr/mg [Esp] : tagapa- 
mahala o tagapangasiwa. 

ad-mi-nis-tras-yon png [Esp adminis- 

tracion] 1: pamamahala o panganga- 
siwa 2: Pol pamahalaan 3: Pol tawag 
sa tao, pangkat ng tao, o partidong 
pampolitika na nagpapatakbo ng 
pamahalaan sa loob ng takdang pa- 
nahon. 

administration (ad-min-strey-syon) 
png [Ing] : adminfstrasyon. 

administrator (ad*nnn*i*strey*tor) 
png [Ing] : administrador. 

ad-mi-rib-le pnr [Esp] : kahanga- 
hanga; kapuri-puri; kaibig-ibig. 

ad-mi-ra-d6r png [Esp] : tagahanga; 
mangingibig. 

id-mi-ril png f Ing] : pinuno ng huk- 
bong dagat : almirante. 

id-mi-ras-yon png [Esp admiracion] : 
paghanga. 



ad-mu-lak png [Bib] : sayaw na gina- 
gaya ang panghuhuli ng ibon. 

ad nauseam (ad no*se*yam) pnb 

[Lat] : hanggang sa antas na nakasu- 
sulasok, nakasusuka. at nakahihiln 


adnominal (ad*no*mi*nal) pnr Gra 
[Ing] : ikinakabit sa pangngalan. 

i-do png [Ifu] : sa paghabi, puwang 
sa pagitan ng dalawang sinulid na 
magkapatong. 

a-d6 pnd mag-a-do, i-a-d6 [War] : 
makipagsayaw sa kaparehang babae. 

-i*do pnl [Esp] : pambuo ng pangnga¬ 
lan na nagpapahiwatig ng katayuan 
o tanggapan, kalagayan o tungkulin, 
o pangkat, -i-da kung pambabae, 
Aa/abusado, abusada : -ate 1 . 

a-do-ba-do png : adobo. 

a-d6-be png [Esp] 1 : batong silyar 2: 
pinatuyong ladrilyo na karaniwang 
matatagpuan sa mga bansa na bibi- 
hirang umulan 3: dilaw na luad na 
naipon ng ilog at nagiging batong 
silyar 4: gusali na yari sa adobe 5: 
maitim na lupa na may halong luad. 

a-d6-bo png [Esp] : putaheng niluto 
sa suka at asin, karaniwang sinasang- 
kapan ng paminta, bawang, laurel, 
at iba pang pampalasa : adobado - 

pnd i-a-d6-bo, a-do-b6-hin, maa- 
a-d6-bo. y 


admission (ad• mis• yon) png [Ing] : 
admisyon. 

ad-mis*y6n png [Esp admision ] 1: 
pagtanggap o pagpasok : admission 
2: karapatang makapasok : admis¬ 
sion 3: bayad para makapasok sa 
sinehan, teatro, o parke : admission 
4: kondisyon ng pagiging tanggap 
sa isang posisyon, propesyon, traba- 
ho, at iba pa : admission 5 : pag-amin 
sa isang kasalanan o krimen : .admis¬ 
sion 6: pagkilala sa katotohanan ng 
isang bagay : admission. 

admit (ad-mit) pnd [Ing] 1: kilala- 

nin bilang totoo 2; tanggapin, tulad 

ng responsabilklad 3: papasukin 4: 
payagan. 


a-dog png [Ifu] : lupang siksik na gi- 
nagarnit sa pagbuo ng rabaw ng ding- 
ding na bato. 

adolescence (ad*o*les'ens) png [Ing ]: 

panahon sa pagitan ng kabataan at 
pagkatigulang. 

adolescent (ad-o-les^ent) png , pnr 
[ Ing] : malapit nang maging tigu- 

lang Cf BINATILYO, DAIAGITA, DAIAGIN- 
DING ! TIN-EDYER. 

A-d6l-fo png Lit : tauhan sa Florante 
at Laura, kababata ni Florante, at 
nagtangkang umagaw sa Albanya at 
kay Laura. 

A-d6*nis png [Gri] 1: Mit kabataang 
lalaki na pinatay ng baboy-damo, 
ngunit pinayagan ni Zeus na buma- 
lik kay Persephone tuwing taglamig, 

at kay Aphrodite tuwing tag-init 2: 
lalaking guwapo. 

a-dop-si-y6n png [Esp adopcion] 1: 

pag-ampon, tulad ng sa bata : .adop¬ 
tion 2: paggamit o paghiram sa isang 
idea, bagay, at iba pa 3 : pagtanggap 
o pagpapatibay. 

a-dop-t£ p n d mag-a-dop-ti, a-dop- 

ta-hfn, i-a*dop-ta [Esp adoptar] t : 
mag-ampon 2: gumamit3: tumang- 

g a P- 


i- a-dop-ti-bo pnr [Esp adoptivo] : ampon, 
inampon. 

b adoption (a*dap-syon) png [Ing] : 
i- adopsiyon. 

-a-dor pnl [Esp] : pambuo ng pang- 
2 ngalan bilang tagaganap, -a-d6*ra 
kung babae hal serbidor, serbidora : 

r -ATOR. 

> 

i a-do-ra-d6r [Esp] png t : tagahanga; 

mangingibig 2 : tanod na naglala- 

; may kapag nakatanghal ang Banal 
na Sakramento. 

a-do-ras-y6n png [Esp adoracion] t: 

t P a g ha nga; pagsamba; pagsuyo 2: 
pagsamba sa Banal na Sakramento. 

a-d6r-no png [Esp] : palamuti. 

ad per*s6*nam pnb [Lat] : para sa 

isang tao. 

&d rem pnb , pnr [ Lat] : tungo sa la- 
yunin, hangarin, o pakay. 

adrenal (a*drfn*al) pnr [Ing] 1: ukol 
sa o mula sa adrenal gland 2: mala¬ 
pit sa bato, suprarenal 3 : may kaug- 
nayan sa bato o kalapit nito. 

adrenalin (a-dren-a-lm) pngBioK\\ 
hormone na nasa adrenal gland at 
nakaaapekto sa sirkulasyon at aksi- 
yong maskular; kilala rin bilang epi¬ 
nephrine 2: sustansiyang ginagamit 
na pampasigla. 

adrenocorticotropic hormone (a* 

dn-no*kor*ti*ko‘tr6'fik horunon) png 
BioK [Ing] : hormone na inilalabas 
ng pituitary gland na nakapagpapa- 
gana ng adrenal gland. 

Ad-sum! (ad-sam) pdd [Lat] : Narito! 
Narito ako! 

a-du-dos/m^mag-a-du-dos, i-a-du* 

dos [ Bik] : itulak ng maraming tao. 
a-diil pnr [Seb] : kulang-kulang. 

a-du-la-ddr png [Esp] : mamumuri; 
tagahanga; admirador. 

a*du-las-y6n png [Esp adulacion] : 
papuri; papuri na may paghanga. 

a-du*la-t6r-yo pnr [Esp adulatorio ] : 
mapamuri. 

adult (a-dult) png [Ing] 1: may gu- 
lang o sapat ang gulang; ganap na 
lumaki o tumanda : tigulang 2: Bat 
tao na tumuntong sa hustong gulang 
o mayor de edad. 

a-dul-te-ri png [Esp adultera] : babae 

na taksil sa asawa; a-dul*te*r6 kune 
lalaki. 6 

a-dul-te-rdfdo pnr [Esp] : binantuan; 
hindi puro o dalisay. 

adultery (a*dal*te*n) png [Ing] i pa- 
kikiapid. 





























Hill" 





m 


.*n 



• -.-.-/O*.. 


• "l" 


- - w4 1 Mw 1 




adulteryo 


a*dul*t6r*yo png [Esp adulterio ]: paki- 
kiapid. 

a a du*na pnb [Set ] : may o mayroon. 

a*du-n6*han pnr [Seb] : mayaman. 

4 a dut png Agr [Ilk] : uri ng palay na 
pula ang butil. 

ad utruque paratus (ad u-tru-kwe 
pa*ra*tus) pnr [Lat] : handa sa anu- 
mang mangyari, masama man o ma- 
buti. 

a a du a wd*gay pngMus [ Bit] : katutu- 
bong biyolin na isa ang kuwerdas : 

KUGOT, DUWAGEY. 

ad va a l6 a rem png [Lat] : buwis na 
ipinapatong batay sa tinatayang ha- 
laga ng produkto. 

advance (ad*vans) png [Ing] 1: pag- 
sulong; kaunlaran 2 : bale 3 : pagtaas 
ng ranggo o tungkulin. 

Ad-vent png [Ing] 1: panahon bago 
mag-Pasko, sakop ang apat na nau- 
nang mga Linggo : Adbiyento 2: 
pagdating o pangalawang pagdating 
ni Kristo 3: pagdating ng isang ma- 
halagang tao o bagay. 

adventitious root (ad-ven*ti-syes 
rut) pngBot [Ing] : ugat na lumala- 
bas mula sa ibang bahagi ng halaman 
na hindi karaniwang nilalabasan ng 
ugat. 

adventure (ad-ven-tsur) png [Ing] z 
abentura. 

adventurer (ad*ven-tsur-er) png : 
abenturero. 

adverb (ad-verb) png [Ing] : pang- 
abay. 

adverse (ad*vers, ad-vers) pnr [Ing] 

1 : kataliwas; kasalungat 2 : nakapag- 
dudulot ng pinsala, sakit, o karam- 
daman. 

advertisement (ad*ver-tis-ment) png 
[Ing] : adbertisment. 

advertising (ad-ver*tayz*ing) png 
[Ing] : larang sa komunikasyon ukol 
sa paggawa ng adbertisment. 

advice (ad-vays) png [Ing] : payo. 

advocatus diaboli (ad-vu-ka*tusdi*a* 
bo*li) png [Lat] 1: Lit sugo ng diyablo 
2 : antagonistikong kritiko lalo na 
ukol sa mga kapakipakinabang na 
usapin 3: opisyal na kritiko tungkol 
sa merito ng mga himala ng isang 


# a 


magtgmg santo. 

m 

ad • Wei png: pakiramdam na nasusuka, 
malimit dahil sa pandidiri : nausea. 

ad*wd a na png [Esp aduana] t : noong 
panahon ng Espanyol, sangay ng 
pamahalaan na naniningil ng buwis 
para sa inaangkat at iniluluwas na 


11 


kalakal at kargamento Cf customs 
2 : gusali para sa naturang gawain 
3: produkto o kalakal na pinatawan 
ng buwis. 

ad a wa a n£ a ro png [Esp aduanero] : 
ahente sa isang adwana. 

ad-yS pnd mag-ad a yd, i a ad a y§ : var- 
yant ng adiyl. 

ad*yd*ngaw pngBot [BikSeb] : dadya- 
ngan. 

ad*ydr png [Kap] : kinayod na bu- 
ngangkahoy, gaya ng niyog o papa¬ 
ya - pnd mag-ad*y£r, i*ad*y6r, ad a 
ya a rfn. 

a-dydn-da png [Ing agenda] 1: lista- 
han ng mga bagay na balak gawin : 
agenda, docket 3 2: mga pag-uusapan 
sa pulong : agenda, docket 3 . 

ad a y6 png 1: maikling pagdalaw o 
pagbisita 2: akyat - pnd mag-ad a y6, 
i-^d-yo, u*mad a y6, ad a yu a hin. 

6d-yong png [Hil] : malaking barko, 
gaya ng Arka.ni Noe. 

ad a y6ng png Mit [Hil] : bangkang si- 
nasakyan ng kaluluwa ng yumao 
patungo sa kaharian ng mga patay. 

ad a y6p pnd mag-ad a y6p, i a ad*y6p, 
ad*yu*pin, ad a yu a pdn : pausukan. 

adze (adz) png [Ing] : daras 1 . 

6 a e png [Mrw] : paa 1 . 

aechmea (eyk-mey-a) pngBot [Ing] : 
roseta (.Aechmea chantinii) na maha- 
ba at matigas ang bulaklak. 

aegis (ndyis) png[IngGri] 1: Mit ka- 
lasag ni Zeus o Athena, na may mukha 
ng Gorgon sa gitna 2: pagkupkop; 
pangangalaga 3: taguyod o pagtata- 
guyod; tangkilik o pagtangkilik. 

Aegisthus (i*dyis*tus) png Mit [Ing\ : 
anak ni Thyestes at kapatid ng asawa 
ni Agamemnon na si Clytemnestra. 

Aeneid (ey-nid) Lit [IngLat] : epiko 
ni Vergil hinggil sa palakipagsapala- 
ran ng bayaning Trojan na si Aenas 
matapos ang pagbagsak ng Troya. 

aeon (f-on, i*en) png [Ing] : napaka- 
tagal na panahon; daan-daang pana¬ 
hon vareon. 

aerddo (e-ra-do) pnr [Esp] 1: lantad 
sa hangin 2: hinangin, gaya ng liki- 
do sa paggawa ng soda water. 

aerasydn (e»ras*yon) png [Esp aera¬ 
tion] : proseso ng paglalantad sa 
hangin. 

aerial (ey-rf-el ) png [Ing] : antenang 
radyo o telebisyon. 

aerial (ey*'ri*el, ey*fr*i*el) pnr [Ing] 

1: sa himpapawid; sa itaas 2: Bot 


affidavit 


tumutubo o nabubuhay sa hangin, 
gaya ng dapo. 

aerie (eyr*i) png [Ing] 1 : pugad ng 
banoy, lawin, at iba pang ibong man- 
daragit 2 : inakay ng lawin, agila, at 
iba pa. 

aerobics (ey-row-biks) png [Ing\ : 

■ pag-eehersisyo para palakasin ang 
puso at baga : aerobikA. 

aerobika (e*ro*bi*ka) png [Esp aerv- 
bica] : aerobics. 

aerodinamika (e-ro*di*na*mi*ka) png 
[Esp aerodinamica] : pag-aaral sa kilos 
ng hangin at mga gas, at sa bisa nito 
sa mga solidong bagay : aerodynamics, 
erodinamikA. 

aerodrome (er-o-drowm) png [Ing\ : 
aerodromo. 

aerodromo (e*ro*dro*mo) png [Esp] : 
maliit na paliparan ng eroplano : 

AERODROME, ERODROMO. 

aerodynamics (eyr*ow*day*nam*iks) 
png [/wg] : aerodinamika. 

aerogram (eyr-o*gram) png [Ing] : 
sulat na nasa isang papel, nakatupi, 
selyado, at ipinadadala sa pamama- 
gitan ng eroplano. 

aeronautics (eyr-o*no*tiks) png [Ing]: 
aeronautfka. 

adronautika (e^ro-nd’d-ka) png [Esp 
aeronautica] : agham o sining sa pag- 
papalipad ng eroplano : aeronautics. 

aerophobia (eyr-o-fo-bi-a) png [Ing] : 
abnormal na takot sa simoy ng ha¬ 
ngin, gas, at anumang bagay na 
lumilipad o nasa hangin. 

aerosol (eyr-o-sol) png [Ing] 1 : Kem 
substance na ipinaloob sa sisidlan, 
karaniwang may propellant gas, at 
inilalabas sa pamamagitan ng spray 
2: anumang sisidlan ng substance 
na ito 3: sistema ng mga colloidal 
particle na nakakalat sa gas, usok, at 
iba pa. 

aesthete (es-tit) png [Ing] : tao na 
may maselang pagtingin sa kagan- 
dahan ng sining o kalikasan. 

aesthetic (is*tet*ik, es-tetdk) pnr, png 
[Ing] i estetiko, 

aes triplex (es trip-lex) png [Lat] : 
isang bagay o anumang bagay na di- 
kayang gibain o sirain. 

Aeta (ay-ta) png: Agta. 

aetdtis (ay-ta«tis) pnb [Lat] : ng o sa 
edad na. 

aetatis suae (i-tey-tis su-i) pnb [Lat] : 
ukol sa kaniyang edad. 

affidavit (af-i-dey-vit) png [Ing] : api- 
dabit. 


.•*lrijli«ini.i tilling 






affiliate 


12 


agar-agar 


affiliate (a-ffl-i-eyt) png [ Ing\ 1 : sa- 
ngay ng isang samahan; kaagapay o 
katulong 2: Kom kompanya na pag- 
aari ng isa pang entidad ang kabuuan 
o bahagi nito : branch, sangay, subsi¬ 
diary 3: Bat paglilinaw ng relasyon 
sa ama, tulad ng isang ilehitimong 
anak. 

affiliate (a-ffl-i-eyt) pnd [Ing\ : umug- 
nay sa samahan. 

affliation ( a-ffl-i-ey-syon ) png [Tng] : 
ugnayan o relasyon ng anumang en¬ 
tidad. 

9 

affinity (a-fm-i-ti) png[Ing]: apinidad. 


4 * 

Ag. symbol (ey-dyi) Kem [ Ing ] : silver, a-ga-ming png [Pan] : alamang. 

6*ga png 1 : pagdating bago ang tak- ; 
dang oras : danun 2: [Mag] : akala 1 . 


a-g^-ag png [Ilk] 1 : lamat na halos 
hindi naMkita o nahahalata2: anag-ag. 

a*ga-4-gab png [Ilk] : magnanakaw 
ng hayop. 

a*ga*ak png 1 : Zoo babansi 2: [Seb] 
langitngit 1 . 

a*ga*£s png : kaluskos. 

4*gab png [Ilk] : pagpapayaman sa 
pamamagitan ng ilegal na pamama- 
raan. 


• • 

ferm) pnd [Ing] : apirmahin. 6g-a*ba a nga a tdn png [Pan] : lapas- 


apirmasyon 


mey-syon) png [/ng] 


affirmative (af-er-ma-tiv) pnr [Ing] : 
apirmatfbo. 

affix (af-iks) pngGra[Ing] : panlapi. 

affix (a-fiks) pnd [Ing] 1 : tatakan ng 
selyo 2 : dagdagan. 

aficionado (a-fi-syo-na-do) png , pnr 
[Esp] : apisyonado. 

aflatoxin (a-fla-tok-sin) png Kem [Ing]: 
anumang uri ng magkakaugnay na 
nakalalasong sangkap, likha ng amag 
{Aspergillusflaws), at nagdudulot ng 
pinsala o kanser sa atay. 

ado-ra'dor png [Esp aforrador] : noong 
panahon ng Espanyol, tao na naata- 
sang mag-uri ng mga dahon ng taba- 

ko : AFORISTA. 

a-foTis-ta png [Esp aforrador] : afora- 
dor. 

a fortiori (a-for-ti-6-ri) pnb f pnr 
[Lai] : para sa higit na matibay na 
katwiran; batay sa mga katunayan. 

Africa (a-fri-ka) png [Ing] : panga- 
lawang pinakamalaking kontinente 
sa daigdig : Aprika. 

African (a-fri-kan) pnr : may kaug- 
nayan sa Africa : Aprikano. 

Afro (af-ro) png [Ing] : estilo ng buhok, 
mahaba, makapal, at malago, gaya ng 
likas na ayos ng buhok ng ilang Itim. 

Afro- (af-ro) pnr [Ing\ : pambuo ng 
pangngalan o pang-uri at nanganga- 
hulugang may kaugnayan sa Africa, 

hal Afro-Asian. 

• % 

Afro-Asian (af-ro-ey-syan) pnr [Ing] : 

may kaugnayan kapuwa sa Africa at 
Asia. 

afternoon (af-ter-nun) png [Ing] : a# 9^^ png [HU] : pigil 2 . 

hapon; ang panahon mulang tang- 
hali hanggang bago gumabi. 

a*fu png [Iba] : apo. 

a*fut png [Mrw] : apo. 


tangan. 

a*ga*bay png 1: [ST] akbay 2: [Ilk] 

. piling 1 . 

a‘g£d pnb : kapagdaka; kagyat; ma- 
dalian. 

v 

a*g^d pnd a*ga*rm, mang-a-g^d : 

ubusin o tapusin nang mabilis. 
a*gad-4d png [Seb] : halakhak. 
ag-^g png [ST] : abong. 

^g-ag pnd mag-Sg-ag, i-^g-ag, 

ag-6-gin [HU Seb War] : magbistay 
o bistayin. 

ag-£*gan png [HilSeb War ag-ag+an] : 
bistay o salaan. 

a*gag*hci png[Bik] : taghoy; daing. 

a-g^-han png [Tag] 1: unang pagkain 
sa isang araw 2 : ang kinakain sa umaga 
3: oras ng unang pagkain : almusal, 

BREAKFAST, DES-AYUNO, PAM.4HAW, PAMMI- 
GAT. 

a*ga*has pngl : halak ng may hika 2: 
malakas-lakas na hihip ng hangin. 

a*ga-ho png Bot: punongkahoy ( Ca - 
suarina equisetifolia ) na mahahabang 
payat at tila kaiayom ang sanga, at tuma- 
taas nang 12 m. 

a*g4k png [ST] : kakak ng ibon. 

a*g£'kan png 1: ingay ng mga ibon 
2: Kar [Kai] biga ng kubo. 

a*g6l pnr [ War] : matanda; ulyanin. 

a*g£l-a*g£l png Bot : matigas na bahagi 
sa ubod ng ugat ng halaman. 

a*g£*Ion png [Hil Seb] : panginoon. 

^*gam png [ST] 1: kakayahang mag- 
isip 2 : alaala ng mga bagay na lumi- 
pas at tao na namatay : gunita, me- 
morya. 


a*g£*ma png Zoo [Ilk] : alimasag. 

a-gam-agam png 1: alinlangan; hi- 
nala 2: kutob 3: takot. 

a-ga-mang png [Igo Ilk] : kamalig. 


A-ga-m6m-non pngMit {Gn] i pinu- 
no ng mga Griyego sa ekspedisyon 
laban sa Troya at ipinapatay ng ka- 
niyang asawang si Clytemnestra. 

agamic (a-gam-ik) pnr [Ing] : duma- 
raan sa reproduksiyong asexual. 

a’g£*mid png [Kan] : ritwal ng pag- 
salubong sa kaluluwa ng yumao : 

DONO, KAGONGKONG. 

a a g£*mi1 png [Pan] : kasangkapan. 

agamospermy (a-ga-mos-per-mi) png 
Bio [Ing] : reproduksiyong asexual sa 
pamamagitan ng paghahati ng di- 
pertilisadong ovule. 

a*g£"na png Bot : naga 3 . 

b*gan-a*gan pnr [57] : laging handa 
upang iwasan ang panganib var 



a*g£*nas png Bot: amaiit. 

6*gang png: mahaba o patuloy na 
ugong o tunog, karaniwan ng bubu- 
yogolangaw. 

» 

a-g3*ngan : mala-buhanging 

dumi o tae ng kulisap na naninirahan 
sa kahoy. 

^ a gap png V. kakayahang kumilos 
nang mabilis bago mangyari ang ina- 
asahan 2 : bilis magpasiya o kumilos 
batay sa nasabing kakayahan - pnd 

u a m£ a gap, a a g£ a pan. 

a*g^p pnr [ War] 1 : hindi mapalagay 
o balisa 2 : nagmamadali. 

a*g6 a pay png 1 : subaybay 2: guwar- 
diya 3: alalay. 

^•ga-p6 png [Ing] 1: pagrnamahal ng 
Diyos o ni Kristo sa sangkatauhan 2: 
makalangit na pagrnamahal ng isang 
Kristiyano sa kaniyang kapuwa, na 
katulad ng pagrnamahal ng Diyos sa 
tao 3: di-makasariling pagrnamahal 
ng isang tao sa iba nang walang sexual 
na pagnanasa 4: salusalo o piging na 
pangkapatiran. 

A a gap-f a to B^-gong-b^-yan png: sa- 

gisag panulat ni Andres Bonifacio. 

£*gar png [Ing] : substance na katu- 
lad ng gelatine, mula sa iba’t ibang 
uri ng pulang damong dagat, at gi- 
nagamit na sangkap sa sopas o sa 
pagpaparami ng mikrobyo. 

a a g£r pnd mag-ag£r, a-ga-rin, i*a a 

g6r [57] : madaliin; bilisan. 

a e ga*ra png [Seb] : mga bagay na pag- 
aari ng iba. 

4*gar-a a gar png Bot: gulamang mula 
sa isang uri ng damong dagat: hela- 

TINA. 


























1.1 
• I 


* s s bmu : [$/] Abj.jB.b 

•ONoana: SuoibuiSi bu Aoqe^j Su iqBj 
[$v£ jtjj] :g uBjndBp : { 3u4 9d.j6.B 

uoqp o ‘tsnS ‘uBAedei es >{BAtq 
o semq Sub uejBdei :g euiBSBq Su 

qooiSuB uisB^BfBd : j [xs] lO.jB.e.j 
‘UB^.jS.B ‘lO.j8.B-80UJ/W lO'jB'B 

•pesnum : [q9$] pou 

•jB.B'i ‘pou.jB.e-Betu puti pou.jB.e 

•BSII 

-eqeijSed tpeqSid : [xs] $ u 4 IjU.jB.e 

•?piBq :g 3Bq 

-eq Su pejnie>[ s i [xs] xu4 Buj.BujB.e 

‘MBqBJB^J SU BU OJBJ doABq Su UIBq 

-Sed bu iiuibSbuiS ib ‘UBqnqni o ueA 

-BJBd BS UBUdSBlBIBUI SuBMlUBJB^ BU 
OUIBp BU SBBIBUI 5 tOg Su(f AbBU.JB.B 

•quqil ! tw] 3 u 4 6u|B.9 

•otjsbj Suroj ojbSoj :g oibS 
-oj s i [opivuinSv 4*3} Su4 op.| 9 U.| 6 *e 

IoSubuiis 

A,bAb^ o piuisi : [q*s] xu4 pnui.jtj.e 

•nqBqs 

jo% :g Supue-Supue : \ 3u4 ibui.jB.b 

‘UBUIBJBq Su 

bAbS posueqeu : \]ifj ] xu4 116 . 9 - 116*9 

*}jedqed Sub peqnqe^Bu 
SuejiSe siSnq bu pejqBq Su un 
Aoueq s 1 [vjtnSv 4*3] 002 % u 4 9 |qB -9 

•uesnSBj 

Iubjimbi tuBBp : [qd$ yig] 3u4 U 9 q.jB.e 
•uesidijid : [ 9 ^ 5 ] 3u4 Buis.jB.jB.e 

•pBjnie>[ : [qas] xu4 pgB* 9 -p| 6.9 
SuiquiBqi iBJBduio^i : [ytg] pjB 

.eui.n ‘pjB.e.i ‘piB.e-Beiu/w/pjB.e 

•ABqnqraejei :g uBABASued 

:g oiuoMnq : i [qtg] 3u4 1 B. 9 -JB.B 

•sediumj tuBBUinp : [yig] 

ueq.jB.e ‘ 18 . 9.1 ‘jB.p-Beu ipu4 16*9 

•BpiBq : faH] 3u4 iB.e 

‘BUIOISIS O UBBJBd :jj Bd 

eqi ib ‘qosi ‘usdjoq ‘sidBj Su iiqnS q 

s?^q e [WM vs m m] • i !0-9 

A 9 q.Be.! 

‘u 9 A.n 11 .BB ^q.Be-Beuipw^-MBA 

qq [vs ] -z hw Ils] • i Su4 A 9 q.se 

•uoqeuiqeui 

■.3 uiSBqeqBUi : 1 [q^s] xu 4 d 9 q.Be 

•uBumjejed : \ph] 3u4 tuo(j.B 9 

• • 

. 

•[tdj-lidj : \jt H ] ;oq3u4 9 q. 0 B 

•upqid :g uoui 
-Buinq o uiunuiBq : \ [9^5] )Bl|.B9*j 

‘uii. 9 q. 6 e > )bi{.B9-Bbui pu4 ;bi|.B9 

*30N3IDS TVIOOS S pBjmB^ iB 

‘bAtuiouo^q ‘BXiqotoXsos ‘ubAbsAbsh^ 
jvy ^uBundp bs peptqpqe Su oAub 
Subsi o UBundq Su crnpdse Subst 


Su IBJBB-SBd O UIBqSB :g hdnsids 
tvidos : uBundqued sop^ bSui ;b ubu 

-ndxj bs jBJBB-Sed : i [uvun 4 j] + Suv 4 
uivqSv] 3 u 4 u 9 u.nd.jj.ued Uj 9 q.Be 

•3DN3DS TVHOIVN 

: BAidosopd iB B^pBui^iBui Su bAbS 
‘ureqSB Suoqpaaoai o aiqBJisqe bs BqjB^ 
bu ^sfisid ‘BAiqopAiq jm{ ‘ubse^ijb^ bs 
BjpjpjBUi bu osasoad o AeSeq bSui Su 

UBUIBJBB^ O UIBqSB : [uvsvifijvy + 3 uv 4 

iuvi{ 3 d] 3 ix 4 UB8.9qq1.Bq.BuBd U1911.BB 

'3DM3IDS ‘V.USN3AIS 

s BjniBuSisB Subsi bs uBiueieeq Suop 
-bsiubSjo :g Bs^Bd bu >jbAp bs ubm 

-IUBJB>J ‘UBUIBJBB^J SuoqpBUIQlSlS 

3 DM 3 IDS ‘VAISM 3 AIS : AeSeq-AeSeq bSui 

Su OIU3UIU3dsq3 IB piSBUIBUlSBd 

SuoqpBUi 33 sis Su ubiiuibSbuiS bu ui 
-Birnuis Suoqpaqqo bs AeiBqB^Bu bu 
ubuibjbb^ Su AbSubs : i 3 u$ uupq.BB 

'v&nafy ^BqBp : [(ps] 3 u 4 p9q.Be 
•osns: [nfj] 002 3 u 4 BunB.Be 

•AbSuus Abui }b ‘qBjupfBUi ‘|nsB Aepiq 
bu Siqru-SuBMn s [nfj] oog 3 u 4 qnB.Be 

nppe Su ^ubAjba : [ vqj ] 3 u 4 pB.Be 

•Aeqes : f^;/] xu 4 u 9 .pjB.B 9 

•lyiY^ osns Su 
eqnSunSued bs quiBSeuiS ‘.SuBAvABq 
bs quiBupi bu loqseq bu Suo^njBui 
IB Sopq : [nog nfj] 3 u 4 UjM.9B.B0 

•qouiBj : [uvd] 002 3 u 4 19 A. 9 B.B 

•mbjb : [uvj] 3 u 4 moB >9 

SubiuSbui 

Su loimuiqed Subjbm qqBq jBSB^Bd 
Suubbbui bu SubjuS i [ 3 uj] }vg 3 u 4 
(iuos.uo^ ao spA^) iuasuoo bBb 

•qpqp sg uBiiSeuiedeSBi :g 

3 iu 3 qB: 1 [ 3 u/] 3 u 4 (luoAp-Ao) iubBb 

BpuoA 

-pe : ] 3 uj] Siuf (Bp-uoAp-B) epuaBe 

•AbSubs :g vaisnshv : oiuoqe Subsi Su 
UBS uBqqiqBUiq bu BAueduioq o ems 

-ido : \ [ 3 uj ] 3 u 4 ( 1 s.uoAp.A 3 ) AouaBe 

•joSSubi : [uvg] 3 u 4 196.8 

. 'UBBJB^BU BS 

uoqBUBd bu iBjnqpjBd uoqeued 
SueqBqBui :g obi Subsi Su ABqnq bs 

oiSnA : 3 pepo : 1 [ 3 uj] 3 u 4 (sApo) a Be 

B>{ni 

-Subsi ‘Siqeq-Suesi bu ABqnq !a\bjb 
Subsi bs bjb<I uib^b^biu Su SueuiBf 
Bipjiuinq ib soqe^iq bu Aeqnq : [foy 

-nq+vs+uop 3 v] 3 u 4 Aeq.pq-Bu 9 p. 6 e 

•uibmbS Subsi Sub sodei 

a a 

-bui BJBd iSBAundndSBd iSiuf u 9 p.Be 

uqB^iq : [<ps m yiq] ep.0e 
•I ‘ujq.ep.Be ‘9p.69.eu1 pm 9p.Be 

•SBqe^ : [yu] 3 u 4 nq*B 9 


•pqe : [qa$] 3u4 u 9 q.Be 

•ABq^B : [Sv£ qd$ -jiff] xu4 Aeq .69 
•pjB|B| Sub buiiiAbSbui BJBd aeqeq 

eStu Su ibuiiSb : [nfj] 3u4 qoA.eB.B 

•mbits : [uvg ] 3u4 daA. 9 B.e 

•Sop bs Siqm 
Su soSe 53 ueA>feses o obi Su ubbp 

SuBMTUBJtBIJ [IS] % u 4 A 9 A.BB.B 

tqoq^nq : [xvjft m Wj !Z uiSueq 


Su Aouiis bu peABueq s \ 3 u$A&- A98.B 

•soSb o Aojep [qds 
PH] •Z ovMVTViova : ouiep ib ound 
bSui Su sBqBiSed bs oiSnA ‘uiSui 
-BqBqSed bs [uv yq] x3y : \3u4 AbB«9 

•oBq Su iiuieSBuinS bu eieq bSiu 
Su ojbj : [mi] 3 u 4 ioq .98 \y MBB .9 

mbSumbSuijb : [yig ] 3 u 4 M9«mbB.b 

•xohpwh : BqnqSed bs 
ueqBun s [uv + cfivSv] 3 u 4 U9M.8B.B 

•UBSUid : [qds PH] ^ u 4 M 9 B.B 

MeB.9.1 ‘UIM.9B.B c mb6.9-Bubuj 

pu4 - yiov&Yiwi ‘Mvxviivs ‘Sonia 

-S03H ‘VTWWWTW ‘NYXMJMm ‘33HONV 

aa oai39\oi : siuiqeui bu (p%vuud4 
ppowvnQ) SuiSBq tog UBdBsn bs 
iBqesSed :g ubub-ub bs uiBsuiBsSBd 
Subjimib>jbui ipuiq: 3 AeSeq SuBtunuB 
Su BqnqSed SuBiqidBS s \3u4 MbB -9 

•oitu biSbp 

Sub Bjmboi bs dBqSues bu iiuibSbu 
-iS ib ‘uoqBp Sub qiupBui ‘pnuiBjBd 
-uied SuBMiUBJBq bu {d(iv 3 y snuoS) 
uBuiBjBq : \ 3 uj] 3 u 4 (ia-AoS-b) babBb 

•BAuBdsg bs aqeind o uiBjn Su un 53 

ONITHIX : UBpBJ BS UBqBJIUBUI Sqiq 

-bui ib B^jni Sub BqBqBUi Suoqi 002 
: i [vuoyovSv 4 * 3 ] Su 4 BU. 9 S.IBB .9 

•qpBq iesiuBui : [xvfi\ ] % u 4 18 - 196.8 

• • 

•ABjnq Sub ubsijbs bu 
BA uoposjBq Su un : [ 4 * 3 ] 3 u 4 91*68.9 

*bAuj : [uvj] jog 3 u 4 196*6 

•iSB^jy xva ubAjbj^ iu SuBMni 

-B^J iSOJBqUIBX BS ipjBS ib UBSnsnjB^j 

Su BMndeq BjeqiBg : pw ^ u 4 !8*9B.V 

• * ® < 

•soqsnjeq : 3 u 4 89-seBe 

* I UIBJB>[ 

:3 SueqSuB : ^ [uv x] 3 u 4 Bu98.b6.b 

•Siqni Su sbSbi : [ 935 ] 3 u 4 396.6 

•jseunj 

PouibS [mi] :3 UBundndeuis bs Bjniu 

snisj Su SejSBjBqSBd : [ 3 u 4 868.9 

•pBnqBUiq : [uvg] tog 3 u 4 01.96*6 

dB^jis Suijubs bs ABqnq 
-nqeu bu obi : [xs] ^ u 4 Uj.9q-je6.B 

*iouibS Suepq 
Bqpoq bs qiqiqSBUidi ib soqjnuid 

bu oinqeq : pajy tog 3 u 4 9^.14.96.6 


AejiGe 


€t 


UNI. 


* 1 • w 


b 


life, 


.I1I1 











f • 


■ !! 
: ! -Hi; 


lii .; 1 
|l! i 


II 


i‘ 'I 


» * l. 


:i!i 


.*•1 : 


M 




. i 


i; 


I 

I' 

* *i i 


• • 
if 


M-ji 

•Mi. 




;!i; 

: ii. : •! i,:M 


i. 


A * 




i 


i y. 


« .1 * 
' ) 





agis-is 


14 


agrutong 



a-gis-fs png [Seb] : puting kaliskis sa 
balat na nabubuo o lumalabas ka- 
pag tuyo ang balat: malikaskas. 

a*git-a a gi a t£n pnr [Bik] : masigid o 
misidhi. 

a*git-ft png [ Seb ] : tunog na katulad 
ng lagitik. 

£*giw png [Hil Seb Tag] 1: maruming 
sapot ng gagamba 2: maitim na dumi 
mula sa usok ng lampara o kandila. 

a*gi # Wcin png [Seb] : senisera. 

a «gi*y6 png 1: maliit na palayok : 
angut 2: laruang palayok. 

ag*kas png [Kap\ 1: pagbigkas ng sa- 
lita 2: pagbanggit o pagsambit. 

ag*k£t png [Kap] : paanyayang luma- 
hok o tumulong sa ilang gawain — 

pnd mag-ag*k£t, ag-ka-tfn 

ag a k£y png : sintas ng salakot. 

agd^-hi png: [Kap Tag] kilos o pana- 
nalita na nagpapakita ng pangungu- 
tya sa isang lahi, pamilya, o lipi Cf 

KUTYA, LIBAK, TUYA, UYAM : PASOL, PA- 
TUTSADA 1 , QUIP 2 . 

ag a la a i£ a bon png [Ilk] : pasasa 1 . 

ag*la a pi a g£ pnb [Pan] : sakali. 

ag*lf png [Kap] : lihi. 

ag*los pnr: lumubog; binaha. 

ag-lub-nak png [Ilk] : gumon 3 . 

a*glu*ti-ndn-te pnr [Esp] : malagkit; 
nagkadikit-dikit : aglutinative. 

a*glu*ti*nas*y6n png [Esp aglutina- 
cion] 1: pagdidikit-dikit 2: Lgw pag- 
sasama-sama ng mga salita upang 
makabuo ng tambalang salita nang 
walang pagbabago sa anyo o paka- 
hulugan. 

aglutinate (a*glut-e-neyt) png [Ing]: 
bagay na malagkit at nagkadikit-dikit. 

aglutinative (a*glut*e-ney-tiv) pnr 
[Ing] : aglutinante. 

<§g*ma png [War] : puyat. 

ag*n£*ed png [Ilk] : tira 3 . 

ag*nan pnr [Kap] : sabay. 

ag*n^s png 1: erosyon 2: pagkabu- 
lok 3: pagkalusaw. 

ag-nay png [War] : palayaw 1 . 

dg-ni pnd mag-^g^ni, ag*nt*hin, 
i*^g*ni [Seb] : hikayatin. 

ag*n6s png. [ Lat agnus dei] : banal na 
an ting-anting o relikya var agnus : 

RELIKARYO. 

ag*n6s a ti*k6 png [Esp agnostico] 1: 
tao na naniniwalang natatakdaan ng 
karanasan ang kaalaman kaya nag- 
aalinlangan sa kakayahan ng tao na 
alamin ang tungkol sa Diyos at pag- 


s 

likha 2: Pil tao na nagtatatwa sa 
posibilidad ng tunay na kaalaman. 

ag a nos a ti a sfs a mo png f Esp agnosticis- 
mo] 1: doktrina o paniniwala ng 
m ga agnostiko 2: doktrinang inte- 
lektuwal o paninindigan sa panini¬ 
wala na walang tiyak na basehan ang 
bawat kaalaman. 

Agnus Dei (an-yus de-yi) png [Lat] : 
kordero ng Diyos. 

« 

£ a go png [War] : laway o dura. 

a*go*bu a hob png [Bik] : ungol o ingay 
ng hangin. 

a a g6 a go png Bot : duramparang. 

a g6 a go png [Ing] : hanggang gusto 
mo; hanggang sa ikasisiya mo. 

a a g6l pnr: kasunod. 

a a gol-6l png [57^ 1: balinguyngoy 2: 
sagitsit ng tubig. 

4 a gom png [571 1: tutong 2: maban- 
tot na isda. 

a*g6m png [Bik] 1: asawa; kabiyak 2: 
kapareha; kasama. 

a a g6m-a*g6m png [Bik] : kasintahan 
o karelasyon na itinuturing na pa¬ 
rang asawa. 

6 a gong png: varyant ng agung. 

6 a gor pnr [57] 1: walang lakas ng ka- 
tawan dahil sa edad, sakit, at abnor- 
malidad 2: walang kakayahan sa 
paggawa at pagkilos. 

& *gos png: direksiyon ng paggalaw 
ng tubig sa batis, ilog, at katulad : 

DALOY, CURRENT. 

a*g6*sip png Bot [57] : uri ng ugat 
ng punongkahoy na ginagamit sa 
pagtitina ng buhok. 

A a g6s a to png [Esp] : ikawalong buwan 
ng taon, may 31 araw : August. 

6*goy png : mabagal na paggalaw ng 
maysakit, o ng daloy ng parada o sa- 
sakyan. 

a a go a y6r png [57] : pangkat ng mga 
batang magkakalaro. 

ag*pa a lfg pnr [Ilk] : salisi. 

ag-pang png [War] : sukat ng butas 
ng lambat. 

ag*p£ng png [Seb] : manipis na pat- 
pat ng kawayan na tatlo o apat na 
pulgada ang haba at ginagamit sa 
paghahayuma. 

ag*pang pnr 1: eksakto ang pagkaka- 
sukat; lapat 2 : bagay 3 : kaayon; 
tugma 4: sapat; husto. 

ag a pa a nf a kop png Say [Man] : sayaw 
na ginagaya ang panghuhuli ng isda: 
tAwti. 


ag-pis pnr: plantsado; unat. 

ag*ra a b 4 n*te pnr [Esp agravante] : 
nagpapalala o nagpapalubha. 

ag-rab-y6-do pnr [Esp agraviado] 1 : 
api 2: dehado 3: nasaktan var ara- 
gabyado, argabyado. 

ag*r^b a yo png [Esp agravio] : kaapi- 
han; pagkaapi. 

ag a r6 a man ptg [Ilk] : pati. 

ag-ra a ng6y pnd mag-ag a ra*ngdy, 
i-ag-ra*ng6y, u-mag-ra-ng6y [Bik]: 
agrutong. 

ag*ras a y 4 *da png pnr [Esp agraciada] : 

iskolar; estudyanteng pinapag-aaral 
nang libre, ag-ras-y6°do kung lalaki. 

ag a re a gas a y6n png [Esp agregacion] : 
pagkabuo; pagkakatipon. 

ag*re a p6ng pnr [Ilk] : pantay. 

a a gre*sf a bo pnr [Esp agresivo] 1: ma- 
pusok : handulong 2 : mapunyagi; 
masipag : handulong 3: marahas; 
mapandahas : handulong. 

ag*re a s6r png [Esp] : mandarahas; 
mananalakay. 

ag a res a y6n png [Esp agresion] 1 : Pol 
marahas na pagkilos ng isang estado 
sa kapuwa estado, lalo na ang paglu- 
sob sa ibang teritoryo 2 : pandarahas. 

agricultural (ag*ri*kubtyu*ral) pnr 
[Ing] : pansakahan; ukol sa agrikul- 
tura. 

ag-rbdul-se png [Esp agridulce] : sal- 
sang manamis-namis na maasim- 
asim. 

ag a ri*kul a t6r png [Esp agricultor] : tao 
na nag-aral o nagsanay sa agrikultura; 

Cf MAGSASAKA, MAGBUBUKID. 

ag • ri • ku I• tli • ra png [Esp agricultura] : 
sining at agham ng pagsasaka at 
paghahayupan. 

ag a ri a meivs6r png [Esp]: tagasukatng 
lawak ng lupa : kadastro, surveyor. 

ag a ri a men a su a ra png [Esp] : agham sa 
pagsukat ng lupa i cadastral survey. 

6 g*ro- pnl [IngEsp Gri] : pambuo ng 
pangngalan hinggil sa bukid at agri¬ 
kultura. 

ag a r6 a no a mfst png [Ing] ragronomo. 
ag # ro*no # mf a ya png [Esp agronomia] : 

sangay ng agrikultura na may kina- 
laman sa simulain, batas, gawain, o 
pangangasiwa sa lupang taniman. 

ag-r6 a no*m6 png [Esp] : tao na may 
kasanayan, kakayahan, at karanasan 
sa agronomiya : agronomist. 

ag-ru-tong^n^u-mag-rii-tong, mag- 

ag*ru a tong [Bik] : humalinghing, 
dumaing : agrangay. 










































































































15 


agsa 


agwa-puwerte 



3g a sa/L//mag-dg-sa, u a m£g a sa, ag- 

sa-han [ War] : bahagihan ng ani. 
ag*sa*aw pnr, pnb [Ek] : pasilambang. 
ag-sab pnb [War] : malimit; madalas. 


ag-sam png Bot: pako (Lygodium cir- 
cinnatum) na gumagapang ang mga 
dahon. 


ag a s£m pnd mag-ag-sam, ag-sa-mm 

[S7] : hakutin ang dumi. 

ag-sa-man png [57] : tapunan ng 
dumi. 


ag*saw png: galaw ng nabulabog na 
isda Cf kawag, kiwal — pnd u*mag a 
saw, mag-pa-ag-saw 

ag*sa*ya png [57] : aksaya. 

Ag a t£ png : pangkating etniko na 
matatagpuan sa Palawan at buong 
Luzon, at kinikilalang unang tao sa 
Filipinas : Aeta, Alta, Arta, Ati, Ba- 
luga, Ita, Negrito. 

Ag a ta pngMit [Seb] : mahiwagang tao 
na itim ang balat, may di-pangkara- 
4 niwang laki, at naninirahan sa mga 
punongkahoy, talampas, o bakanteng 
bahay. 

ag a t^l pnr [ Kap ] : pigtal. 

ag a t&s png 1: daanan sa gubat 2 : 
maikling daan. 

ag*tus pnr [ Iva ] : hulog; lagpak. 

ag a tu a tu-bo png [Ilk] : kabataan 1 . 

a-gu-ba-nga png [ War] : palay na hi- 
naluan ng dayami at ipa. 

a-gup-op png [Seb] :amag. 

a-gub-ob pnr [Seb] : ngalot. 

£*gud png [HU] : kahalagahan o pa- 
kinabang. 

a a gu a gu a ling png Zoo [Hil] : bubuyog. 

a a gu a ha png [Esp aguja] 1 : karayom 
2 : karriay ng orasan 3 : karayom ng 
aguhon o kompas. 

a a gu a hil a ya png [Esp agujilla] : ipit na 
hugis-U, yari sa alambreng metal, at 
ginagamit sa pag-aayos ng buhok : 

ARIPIT, HAIRPIN, ORKILYA 2 , PANEK. 

a a gu*h6 png Bot : matigas na punong¬ 
kahoy ( Causirina equisetifolia) at 
laging-lunti. 

a*gu*H6n png [ Esp agujdn] 1: napa- 
kalaking karayom : needle 3 2 : ins- 
trumento na ginagamit sa pagguhit 
ng bilog : kompas. 

Aguinaldo, Emilio (a*gi*nal-do, e-mih 
yo) png Kas : (1788-1868) pangulo 
ng Republikang Malolos. 

a*gu*lo png 1 : [57] gawang mapan- 
linlang at may kahalayan 2 : puta o 
malanding babae 3: mangingibig. 


a*gu a l6 png [Seb] : halinghmg. 


a a gu a m4-a png Zoo [ 

hasa-hasa. 


ik Seb Tag ] 


a a gu*man png [Kap agum+an] : kapi- 
sanan. 

a a gu a mod png [War] : igik. 

a a gum-um png Zoo [Seb] : uri ng ma¬ 
rking kalapati. 

a a gun png [Kap] : lindol w/rayun. 

a*gu a nan png [Bik] : pausukan ng 
kopra. 

a # gu a n6 a ro png [Bik] : tagapaghanda 
ng agunan. 

^•gung png 1: [Baj Bat Bil Klg Mag 
Man Mrw Pal Sma Tau Tgk Tbo Tir 
Yak] nakabiting gong, may bilog na 
umbok sa gitna, malapad ang gilid, 
at pinapalo ng patpat upang tumu- 
nog var agong Cf babendil, gandi- 
ngan, sanang : ADIK, ahung, babandil, 

BABENDIR, BUBUNDI, HUGAN, PUIAKAN, 
SALMAGI, TAMUK, TUNGGALAN 2: [ Tir] 
tunog ng gong var agong 3: Ana [Ilk] 
ilong. 

£*gung a tam a l6ng pngMus [Mag] : 
patang-ug. 

a a gun*y^s png [Esp agonias] : tugtog 
ng kampana para sa namatay. 

a*gu a ot png [57] Zoo : isdang alat 
(Pomasys hasta) na maganit ang la- 
man at makaliskis. 

£ a gu a pit png [War] : sulo na gawa sa 
sahing na binalot sa dahon. 


A a gus a tf a no pnr [Esp ] 1 : ukol sa mga 
kaisipan ni San Agustin 2: ukol sa 
mga fraileng Agustino. 

A a gu a ta a y£ a nen png [Agu] : pangka- 
. ti n g etniko na matatagpuan sa isla 
ng Cuyo sa hilagang Palawan : Agu- 

tayano . 

A*gu a ta a y6 a no png [Agu] :Agutayanen. 

a a gu a tmg png [HU] : bulok na ngipin 
ng bata. 

a*gu a yan png [Ilk] : tela na ginagamit 
sa panghuhuli ng hipon o isda. 

a a gu a y£ng a yang png 1 : Zoo [Seb] uri 
ng makamandag na gagambang bu- 
kid na may pulang tubs sa tiyan 2 : 
Bot halaman (Abriis precatorius) na 
gumagapang paakyat at taunan kung 
tumubo. 

a a gu a yod png [57] : matalik na mag- 
kakalaro. 

a # gu-yoy png [Bik] : lumanay 1 . 

aguy-oy png 1 : arnihan 2: sabalas 3: 
[Pan Tag] aliw-iw. 

ag a wa png [Esp agua] : tubig. 

^g*wa ben a df*ta png [Esp agua ben - 
dita]: sa Katolisismo, banal na tubig 
na ibinabasbas sa tuwing may binyag 
at iba pang ritwal ng simbahan. 

ag-wad png [57] : pag-iwas sa pinag- 
kakautangan; pagtatago. 

ag a wad ^n^mag-ag-wad, hag-wad, 

ag-wa a rin [War] : isalabid; itirintas; 
ibuhol. 


a-gup-op png Bot 1: [Hil Seb] amag 
2: [Seb] dapulak. 

a-gu-rang png [War] 1: nakatatan- 
dang kapatid na lalaki 2 : tao na 
may edad o nakatatanda. 

a a gu a rok png [War] : kalam ng tiyan. 

a a gu a s£ a his /mg Bot 1: damong 1-3 m 
ang taas, ginagamit ang butil bilang 
panghalili sa bigas ng mga taga- 
Camarines at Ilocos 2: [&i] : isis. 

a-gysd-is png Bot [Bik] : damong 
(Setariapalmifolia) hugis espada ang 
dahon na may habang 40 sm at 60 
sm ang lapad, at karaniwang gina- 
gawang palamuti. 

a-gu*san png [agos+an] : timon. 

A-gu-san del Nopte/mg: lalawigan 
sa hilagang Mindanao ng Filipinas, 
RehiyonX. 

A a gu a san del Sur png: lalawigan sa 
hilagang Mindanao ng Filipinas, Re- 
hiyon X. 

A a gus a ti a no png [Esp] 1: kasapi sa or- 
deng Agustino 2: tagasunod ni San 
Agustin. 


ag*wa a do pnr [Esp aguado] 1: natu- 
tunaw 2 : nagtutubig. 

ag a wa a d6r png [Esp aguador] 1: taga- 
salok ng tubig 2: tao na gayon ang 
hanapbuhay. 

ag-wa-has png [Esp aguajas] : bukol 
sa paa ng kabayo. 

ag a wa a he png [Esp aguaje] : daluyong. 

^g-wa-ko a l6rvya png [Esp agua de co- 
lonia ] : cologne. 

£g*wa a ma-dre png Kent [Esp agua 
madre] : pangunahing alak. 

^g-wa-ma-ri-na png [Esp aguamarina] 

1: kulay na naghahalo ang asul at 
luntian 2: mamahaling bato na may 
gayong kulay at ginagawang hiyas. 

ag a wan*t^ png [Esp aguante] 1: pag- 
titiis; pagbabata 2 : pagtitiyaga. 

6g-wa-pl6 a ri a da png [Esp agua flo- 

rida] : pinabangong tubig. 

&g a wa-p6 a SO png [Esp agua+pozo] : 
tubig sa balon. 

ag-wa-pu a w4r-te png [Esp agua fuerte] : 

nitric acid. 











akha 


agwaras 


16 


ag-wa-r6s png [Esp aguarras ] : turpen- 
tina o likidong langis na nakukuha 
sa mga punongkahoy. 
ag-war-di-yen-te png [Esp aguardien¬ 
te] : alak. 

ag-wa-re-hi-ya png Kem [Esp aguare- 
jia ] : pinaghalong nitric at hydro¬ 
chloric acid. 

6g*was png Zoo : tawag sa banak kapag 

nangingitlog. 

ag-was png Zoo [ Bik War Tag] : semilya 
ng banak. 

ag a W&*sa png [Esp aguaza ] 1: nana 
2 : pagkaagnas. 

ag*wa-s6*ro png [Esp aguacero ] i ma- 
lakas na ulan. 

ag*w6*sun png Zoo [ Seb ] : uri ng 
makamandag na ahas na itim ang 
likod at dilaw ang tiyan. 
ag*w^t png 1: pagitan; distansiya : 
espAsyo 2: pagkakaiba 3: interval 4: 

layo 5: lamang. 

6g*wa*ti-y6nvpo png [Esp agua tiem- 
• : po] : inumin na pamalit sa tubig at 
ipinaiinom sa maysakit upang ma- 
pabilis ang paggalmg. 
ag*w6*la png [Esp agnela] : abwela. 

ag‘w6*ro png [Esp aguero ] : pangitain; 

signos. 

ag*y6ng pnb [ Kap ] : kahiman. 

ag*y6t pnd mag-ag*y6t, ag-ya*tfn 

[Bik] : hikayatin; himukin. 

Ag*yu png Mit : bayani sa epikong- 
bayan ng mga Ilianon. 
ag .y6 pnr [Kap] ! magagawa o maka- 
kaya. 

a*hit png : idea; kuro; akala. 

a-hd /mdmag-a-h6, i*a-h6 [HU] : hu- 

miling upang raagkaroon ng isang 
bagay. 

A-h6! pdd : pahayag ng biglang pag- 
kaalala o pagkaisip sa isang bagay : 

Aka! 

A'hab png : sa Bibliya, hari ng Israel 
noong mga 874-853 B C, at asawa m 

Jezebel. 

g'hang png [HU] : tapang; lakas ng 
loob. 

a-h6ng />ndmag-a-h6ng, u-ma-h6ng 

[War] : maghambog; magyabang; 

magmapuri. 

6 -has png 1: Zoo reptil (suborder Or- 
phidia) na walang paa, madulas, at 
may makamandag na pangil: haias , 

OLEG, SERP1YENTE, SNAKE 2i kulebra O 

sakit sa balat 3: taksil; traidor. 
6-hat pnr [ST] : bawal. 


a -h£t pnr : wala pa sa panahon; mura aid (eyd) png [Ing] . tulong. 
a noi p/ t- r Acquire d 


pa : atas. 

6 *haw png [HU] : pagpapahayag ng 
pighati at awa. 

a a h6d-res png [Esp ajedrez] : laro ng 
dalawang tao na may tiglabing-anim 
na piyesa sa ibabaw ng isang tablero : 

chess. 

a’HedbdS'ta png [Esp ajedrecista] : 
manlalaro ng ahedres o dama. 

a-H6n*ho, png Bot: 

gamit sa paggawa ng isang uri ng 

mapait na inumin, alak, at gamot. 

a-h6n-si-y6 png [Esp agenda ] : opisi- 
nang nagbibigay ng ilang uri ng 
paglilingkod sa madia. 

a-H6n-si-y6 de em-p6n-yo png [Esp 

agenda de empeno] : bahay-sanglaan. 

a-h6n-te png [ Esp agmte ] 1 : sa panga- 
ngalakal, ang tagalako ng mga pro- 
dukto : agent 2 : kinatawan : agent 
3 : tao na pinagkatiwalaang humawak 
ng tungkulin : agent. 

6 -hit png : pag-aalis ng buhok, bala- 
hibo, o balbas, karaniwang sa pama- 
magitan ng labaha o blade - pnd 

mag-d-hit. i*6*hit. a-hf-tin, a-hi-tan. 

a-hi-t6 png [ Esp agito] : impatso; hindi 
pagkatunaw ng pagkain sa sikmura. 

6 -ho png 1 *. [Esp ajo] : bawang 2: [Iva] : 

halo. 


AIDS, daglat [Ing] : Acquired Immune 
Deficiency Syndrome, 
air (eyr) png [Ing] : hangin. 

airbus (eyr-bas) [Ing air + bus] : ma- 
laking eroplanong pampasahero. 

aircon (eyr-kon) png [Ing] : pinaik- 
ling airconditioner. 

aircondition (eyr-kon-dfsyon) pnd 
[Ing air + condition] : lagyan ng apa- 
rato para sa paglinis ng hangin at 
pagkontrol ng temperatura ang isang 

silid o gusali. 

airconditioner (eyr-kon-di-syon-er) 

png [Ing air + condition + er\ • aparato 
o makinang pang-aircondition. 

aircraft (eyr-kraft) png [Ing air + 

craft] : sasakyang panghimpapawid 
Cf EROPLANO. 

air field (eyr fild) png [Ing] : pook 
para sa anumang sasakyang pang- 
himpapawid Cf airport. 

airfreight (eyr-freyt) png [Ing air 
freight] 1: paghahatid ng kargamen- 
to sa pamamagitan ng eroplano 2: 
ang singil o bayad sa ganito. 

air gun (eyr gan) png [Ing] : baril na 

napapuputok sa pamamagitan ng 
pagbobomba ng hangin. 

air letter (eyr let-er) png [Ing] 1 : 

_sa pamamagitan 


6 -hod png [ST1 : kalmot o marka ng 
kagat ng hayop sa balat ng tao. 

6 -hon png 1 : kilos mula sa ibaba pai- 
taas; akyat; sampa 2 : paglunsad ng 
sasakyang pantubig 3: biyahe mu a 
sa bayan patungo sa nayon 4 : pag- 
alis mula sa pagkababad sa tubig 
kung lumalangoy 5: hango; tubos. 

6 -hor png [ST] : peklat o langib mula 
sa kagat ng aso. 

6 -hor tmdmag- 6 -hor, i- 6 -hor, a-ho- 

r 6 n [ST] 1 : idiin o ipilit ang isang 
bagay 2 : punitin ang papel o pagpira- 

pirasubin ang tela. 

6 -hot png [ST] 1: puwang o layo ng 
sasakyang dagat 2 : upuan sa bagon, 
karo, o kaya sa bilangguan ng mga 

babae. 

a-hot png Mus [Ifu] : ikatlong gong 

sa imabayahan. 

6 -hung png Mus [Bag] : agung. 
a-hU8-t6-do pnr [Esp ajustado] 1: ma- 
ayos 2 : iniangkop. 
a-hus-ta-ddr png [Esp ajustador] 1: 

tagaayos 2 : tagaangkop. 
a-hus-te png [Esp ajuste] 1: pagsasa- 
ayos 2 : pag-angkop. 


ng eroplano 2 s manipis at magaang 
papel na ginagamit sa paggawa mto. 

airlift (eyr-lift) png [Ing air + lift] : 
sistema ng paghahatid ng tao o kar- 
gamento sa pamamagitan ng ero¬ 
plano, karaniwang tungo o mula sa 
isang mahirap marating na pook. 

airline (eyrdayn) png [Ing air+line] 1 : 

sistema ng transportasyong pang¬ 
himpapawid 2: kompanya para sa 
ganitong serbisyo. 

air mail (eyr meyl) png [Ing] 1 : sistema 
ng paghahatid ng liham sa pamama- 
itan ng sasakyang panghimpapawid 
: liham na inihahatid sa pamama¬ 
gitan ng sistemang ito. 
airport (eyr-port) fmg [Ing air + port] . 
paliparan. 

air pressure (eyr pres-yur) png [Ing] : 

atmospheric pressure 1 . 

ailaco bogot6no (a-hi-ya-ko bo-go- 
ta-no) png [Lai] : sopas na may pata- 
tas at manok, mula sa Colombia. 

ajonjoli (a-hon-ho-lp png Bot [Esp 
Ara] : yerba ( Sesame indicum) na may 
pula o puting bulaklak. 

ak-hd png : ungol o iyak ng unggoy 

Cf AKLAHA. 














































6"ka /m^mag-6‘ka l a-ka-hin [Hil \: 

akitin sa kalidad at halaga ng panin- 
da. 

* . 

A'k£! pdd [57] : Aha! 

aka, daglat (ey-keyey) [Ingalso known 
as ] : kilala rin bilang Cf Alyas. 

6*kab png [Seb] : ngatngat var akhab. 

a*k£b png 1: paraan ng pagtanggal 
ng hangin sa laman sa pamamagitan 
ng bentosa 2 : kalagayan ng pagiging 
lapat 3: Kar uka sa gilid ng kahoy Cf 

AAB, UKIT, KUTAB, AK -AK 4: butas O si- 
wang sa tagiliran, gaya ng sa sasak- 
yang dagat 5: tibag sa isang malaking 
bato o sa pasigan ng isang ilog - prid 

a*ka*b£n, mag a a a k£b, a-ka-bm. 

* 

a*kad png [ Tbo] : unang araw ng ling- 
go na binubno ng limang araw. 

ak-4k png [Ilk Tag Seb] 1: langitngit 
ng binibiyak na buho o kawayan 2 : 
huni ng uwak 3: putok o biyak na ti- 
kin, haligi, poste, at katulad.- 

ak-ak*!6 png Ana [Ilk] : payay 1 . 

6'kal png 1: pagkadurog ng lupa Cf 
guho, lugso, agnas 2: [ST] kawalang- 
kaugnayan; kawalang-pitagan 3 : 
[Mrw] balak 1 . 

a a ka*l£ png [Kap Tag] 1: palagay; 
haka : Aga, abaloan, bintAngan, hu- 

NAHUNA, KANONOTAN, KAPANUNOTAN, 

MITNA, PAGARUP, pagsAbot, pikiian 2: 
paniniwala 3: hula; sapantaha; hi- 
nuha 4: intensiyon; balak; banta; 
munakala C^adhika, gusto, hangAd, 

JBIG, LAYON, MISYON, MlTHf, NAIS, NASA, 

pAkay, panukala, pita, puntahin, sad- 
ya, tunguhin 5: taya;. kalkula; kalku- 
lasyon : banabAna, patpatan, karang, 
padiser — pnd mag-a*ka*ld, a-kada* 
in, i a na-ka a l£. 

a-k£n png [*S7] 1: taya 2: akala. 

a a kan a ti*l£ a do pnr [Esp acantilado] 1 : 
matarik 2 : sobra ang tubs. 

a-ka*paT^*do pnr [Esp acaparado] : 
monopolisado; sinarili. 

a*ka s pul*ko png Bot [Esp acapulco] : 
maliit na palumpong ( Cassia alata) 
na riiahaba ang dahong pabilog sa 
dulo at dilaw ang bulaklak : bikas- 
bikas. 

. i. 

a*ka*pung*l£y png [Pan] : sabukay. 

£ a kar pnd mag-£ a kar, i*£ a kar [ST] : 
itaboy kung gabi ang baboy tungo sa 
kulungan. 

a*kas png [Kat] : laman. 

> • 

£-kas;///mag-a-kas, i-£ a kas, a a k6 a 

sin [ST] • magpumilit na magpaga- 
ling sa sakit at karamdaman. 


a*k£s*ya png Bot [Esp acacia] : legumi- 
nosong punongkahoy (genus Acacia ) , 
matinik, at dilaw o puti arig bulaklak. 

6 a kat png Ana [Ilk] : kabil. 

a*k£t png Agr paglilipat ng mga pun- 
la sa ibang pook : transplant - pnd 

a a ka a tdn, a-ka-tin, mag-a*k£t 

a*ka*t4 png [Esp acatar] : asikaso var 
akatar - pnd u a ma a ka a t6, a a ka a ta* 
hfn, i a a a ka*t6. 

a a k£wnt png [Ing account] : account. 

a*k£wn*tant png [Ing accountant ] : 
accountant. 

a a k£wn*ting png [Ing accounting] : 

. accounting. 

6 *kay png 1 : pamamatnubay o pag- 
alalay sa paglalakad ng isang tao 2 : 
sinumang inaalalayan o pinapatnu- 
bayan 3: Zoo [Iba] daga -pnd mag- 
4-kay, a a kd a yin, u a ma a kay. 

^•kay pnr : ginabayan ng kamay. 
6 k*ba png : makapal na talop - pnd 

ak a b£ a hin, mag-dk a ba. 

£k*bab png Zoo [ST] : uri ng ibon na 
kulay asul ang tuka at may kulay ang 
palong. 

6 k a bak png [Kap] : kawayang pantu- 
hog na ginagamit sa pag-iihaw o 
paglilitson. 

ak*b£w png Zoo : anumang ibong 
pantubig (family Rallidae) na kulay 
bughaw at mahahaba ang daliri ng 
paa. 

ak*bdy /wdak a ba a y6n, mag a ak a b£y, 
i*ak a b£y [Bik Tag] : ilagay ang isang 
kamay sa balikat ng kasama : alAk- 

BAY, SAKBAY, SANGBAY. 

4k*bung png [Kap] : putok o pagsabog. 

ak a dd png [Kap Tag] 1: anumang ni- 
likha ng isang manunulat 2 : naipa- 
lathala o naipalimbag na likhang 
pampanitikan. 

£k*dak png [Kap] : saksak. 

a-kes-kds png [Pan] : liikot 

• • « * • 

Sk-fal png [Bit] : bolalwan. 

ak*gi png [Bon] : akiyak. 

cik-hab png [Seb] : ngatngat. 

6 a ki png [Bik] : bata. 

a a ki png [Kap] : bata 1 . 

a a kf a bat png : pagpasan ng anumang 
mabigat na bagay. 

3-kig png 1: bulas 1 2: [Hil] a galit b 
panting 3: inis 2 . 

& a kin pnh 1 : panghalip panaong isa- 
han, nasa kaukulang paari at unang 
panauhan, at inilalagay sa unahan 
ng salitang kumakatawan sa bagay 


na pag-aari ng nagsasalita 2 : patung- 
kol sa pag-aari ng isang tao, hal 
“Akin ang bahay.” 

6 a kin pnb [Ilk] ; bakit. 

a*kfp png [Ilk] 1 : takip 2: duwelo; 
desapyo. 

% 

6 a kit png 1: pantawag sa pansin o 
damdamin ng iba 2: paghikayat sa 
pamamagitan ng paghahandog ng 
ilang kabutihan - pnd mang-£ a kit, 
u a m£ a kit, a a kf a tin, i*pang-^ a kit - 
pnr ka a 4 a kit-S a kit, ma a pang-^ a kit. 

a*ki a yak png [Bon] : basket na malu- 
wang ang pagkakalala, at ginagamit 
sa pangunguha ng basket at suso : 

AKGI. 

w 

ak*kub png [Ilk] : pansamantalang 

takip; pambalot Cf abbong, kalub. 

• . • 

ak*ld png: lamanloob ng isda o ibon 

Cf BUTSE. 

ak*l^b png [57] 1 : marahas na p^g- 
buklat ng pahina ng aklat 2 : pag- 
gawa nang higit sa ipinagagawa |3: 
pagpapalapad sa dulo ng pamalo. 

ak a la a h& png : hiyawan ng n^fa 
unggoy : karA - pnd mag-ak a la a h 4 , 
mag-pa-ak-la-h^, u*mak'la*ha. 

ak a l 4 a ma pnd ak a la a ma a h£n, ak a la a 
ma a hJn, i*ak a l^ a ma [Esp aclamar] : 

itampok; parangalan. 

ak a la a m£ a do pnr [Esp aclamado] : pi- 
nuri o pinarangalan sa madia; bantog 
Cf lyamAdo. 

ak*la a mas a y6n png [Esp aclamacion] : 
palakpakan o pagpaparangal; pag- 
tatangi. 

Ak-I^n png : lalawigan sa kanlurang 
Visayas ng Filipinas, Rehiyon VI. 

Ak a l£ a non png [Akn] 1 : pangkating 
etniko na matatagpuan sa lalawigan 
ng Aklan 2: wika ng pangkating ito. 

ak-ldp png [57] : daklot. 

^k-las png [War] 1 : kahihiyan 2 : ka- 
gandahang-asal; kababaang-loob. 

A t 

ak*l£s pngEkn : organisadong pag- 
tanggi ng mga obrero na magtrabaho 
hanggang mabigyan ng lunas ang 
kanilang karaingan : strike, welga - 

/radmag-ak a l6s, i a ak a lds, ak a Ia a sm. 

ak*l 4 t png : anumang manuskrito o 
limbag na manuskritong binigkis at 
nilagyan ng proteksiyong pabalat : 
book, libro. 

ak-l^-tan png : silid o gusaling may 
koleksiyon ng mga aklat; bibliyote- 
ka, library. 

ak a l£ png 1: Bot matigas na punong¬ 
kahoy ( Albizzia acle Merr) na gina¬ 
gamit sa pagtatayo ng bahay at 















akii 


18 


aksiyom 












pagbubuo ng muwebles 2: kahoy ng 
punong ito. 

ak-lf png [ST] : tabla. 

aHMipwrfmag-ak'IMi, i*ak"IMi, ak- 

IMi-han [Ilk] 1 : akbayan; kipkipin 
2: humingi ng patnubay o tulong Cf 

IGPIL, SAKIJU. 

ak a li a ma a t6 a do pnr [Esp aclimatado\ : 
bihasa o sanay sa pagbabago ng pa- 
nahon o kaligiran. 

ak'li*ma*tas*y6n png [Esp aclimata- 
cion ] : pag-angkop o pagkasanay sa 
bagong klima o kaligiran. 

ak*lis png [ST] : ungol. 

aM6 png [Ilk Pan] : sandok C/sikuko. 

ak-ma png, pnr 1: pagiging tama o 
angkop sa pinag-uukulan Cf lap at, 
husto 2 : kilos na may gagawin : 

asta 2 - pnd mag-ak-ma, i-ak*ma, 
ak-ma 4 n. 


£k*me png [Esp Ing acme] : tugatog; 
rurok. 

ak*mo pnr [Seb] : nangalumbaba. 

ak*m6! /mdmag-ak-mdl, ak a mu a lm, 
Nak*m6l [Pan] : lumulon; lulunin. 


6k*mon png [Pan] : lunok. 

dk a mul png [Kap] : lunok. 

&k a ne png Med [Esp Ing acne] : sakit 
sa balat, karaniwang sa mukha. 

cik a ni a yin png [Iva] : gulat 1 . 

£k°no png Zoo [S^] : bakulaw. 

a a kd png : pagtanggap ng gawain o 
responsabilidad para sa iba Cf pa- 

ngako - pnd u*ma # k6, a a ku a in. 

a*k6 pnh [Bik Hil Seb War Tau Tag] : 
panghalip panaong isahan, unang 
panauhan, nasa kaukulang palagyo, 
at ginagamit ng tagapagsalita upang 
tukuyin ang kaniyang sarili. 

a-kob png 1: [Ifu] basket na magka- 
taklob at ginagamit sa pagsisilbi ng 
kanin o kamote 2 : [ Seb] pinagsama. 

a*k6*li*to png [Esp acolito] 1: menor 
na orden bago maging diyakono 2 : 
laykong ministro na katuwang ng 
pari sa pagbibigay ng komunyon. 

£*kom pnr : pagbalawbaw sa palad. 


a*k6m png [Ifu] : paglipad ng idaw 
mula sa kaliwa, signos na pagkasawi 
sa anumang gawain. 


a*k6*man png [Iba] : linang 1 . 

a*kom*pa a nis a ta png Mus [Esp acom- 

panar +, ista] : akompanyador. 

a a k6m*pan*yd png Mus [Esp acompa 
nar] : saliw. 


a'kom* parry a'dor png Mus [Espacom- 
panador] : tao na tagasaliw : accom¬ 
panist, AKOMPANTSTA, AKOMPANYANTE. 

a*k6nrpafry6n*te png Mus [Esp 
acompanante] : akompanyador. 

a-k6*ni*t6 pngBot [Esp aconito] 1: ha- 
laman ( Ranunculaceae acoxvtum) na 
may bahaging kapuwa nakalalason 
at nakagagamot 2 : gamot na galing 
sa halamang ito. 

a*kor*d£*da png Mil [Esp acordada] : 
noong panahon ng Espanyol, konsta- 
bularyang pan gi ay on na binuo upang 
tugisin at parusahan ang mga tulisan. 

a-korde png [Esp acorde] 1: pagka- 
kasundo 2 : pagtugma; armonya. 

a*korde a 6n png Mus [Esp acordeon] : 
portabol na instrumentong maaaring 
may tekladong tulad ng sa piyano, 
tinutugtog sa pamamagitan ng pagbu- 
buka at pagtitiklop sa tila pileges na 
bahaging nagbubuga ng hangin sa 
mga dilang metal var akordiyon : 

ACCORDION. 

a a kos png [Bag] : tanu. 

a*kos pnb : magagawa; madaling 
gawin; nasa kakayahan ng isang gu- 
magawa. 

a a kos a tum a br6 a do pnr [Esp acostum- 
brado] : hirati; bihasa. 

a a koy png 1: [Ilk] kabig 1 2: [Mrw] 
sakang. 

£k a pang png [ST] : pagtatambal o 
pagsasanib ng dalawang bagay na 
magkapareho. 

ak a r6l/??z^mag-ak a r^l, i a ak a r6l [ST] 

1: tumangging paapi o magpaalipin 
2 : itulak palayo. 

ak a r£s/mdmag-ak a r6s, u a mak a r6s, 
ak a ra a sfn [ST] : tahakin ang pinaka- 
maiikling daan upang marating ang 
paroroonan. 

ak a re*di*ta pnd mag-ak a re*di a t6, i a 
ak a re a di a ta, ak a re a di a ta a h»n, ak a re a 
di a ta a h4n [Esp acreditar] : bigyang 
kredito; pagtibayin; kilalanin. 

a a kre a di a ta a do pnr [Esp acreditar + ado] : 
binigyang kredito; opisyal na kiniki- 
lala. 

a a kre a di a tas a yon png [Esp acredita- 
cion] : pagkilala. 

^•kro a bat png [Ing acrobat] : akrobata. 

a*kro a ba*ta png [Esp acrobata] : tao 
' na gumaganap ng akrobatika. 

a a kro a b6 a ti a k6 png [Esp acrobatica] : 
sining sa pagganap ng katangi-tangi 
o kagila-gilalas na galing sa himnas- 
tiko Cf SIRKERO. 


a*kro-b£ a ti"k6 pnr [Esp acrobatico] : 
may kaugnayan sa akrobatika. 

a*kro a ma # ti a s6 pnd a a kro a ma a ti a sa a 
hJn, mag a ak-ro a ma a ti a s6 [Esp. aero- 
matizar] ; alisan ng kulay : achro¬ 
matize. 

a a kro a ma a tiS a mo png [Esp acroma- 
tismo] : kawalang-kulay. 

ak a ro*n»m png [Ing acronym] 1 : salita 
na binubuo ng unang titik o pangkat 
ng mga titik sa mga salitang nasa 
anyong parirala, hal ASEAN = Asso¬ 
ciation of Southeast Asian Nations : 
acronym 2 : akrostik 2 . 

a a kr6*perils png [Esp acropolis Gri] : 
kuta o moog pamayanan sa sinaunang 
Gresya. 

ak*r6s a tik png [Ing acrostic] 1 : para- 
an sa pagtula na nakabubuo ng isa 
o higit pang salita kapag pinagsama- 
sama ang titik sa unahan o hulihan 
ng bawat taludtod, karaniwang mula 
itaas pababa : acrostic 2: akronim. 

ak a s6m/radmag-ak a s4m, i a ak a s6m, 
ak-sa-min, ak-sa-man [ST] : mag- 
tambak ng dumi. 

ak-s^p png [ST] : asarol na kahoy. 

ak*sa a y£ png [Kap Tag] : bagay na 
hindi napakinabangan sa kaukulang 
gamit: agsayA, busbus, dArak, desetso, 
gawAk, karag, karaw, ugse, usik, 
uyang - pnd mag-ak a sa a y6, ak a sa a 
ya a hfn. 

ak*s6ng png [Pan] : asim. 

ak a se a srble pnr [Esp accecible] : mata- 
tamo; makakamtan. 

ak-se*sit png [Esp accesit] : pangala- 
wang gantimpala. 

ak*s6*so png [Esp acceso] 1: pasukan 
2: Med a take. 

% 

ak a se a s6r a ya png [Esp accesoria] 1: 
karagdagang bahagi 2 : ilang abubot 
ng damit na nagpapatingkad sa kagan- 
dahan ng nagsusuot 3: Bat tao na 
malayo sa pinangyarihan ng krimen 
ngunit itinuturing pa ring kasabwat 
ng akusado. 

ak*si a d6n a te png [Esp accidente] 1: 
hindi kanais-nais o malungkot na 
pangyayari o pagkakataon 2 : anu¬ 
mang pangyayaring hindi inaasahan - 

pnr ak*si a derrt£l. 

^k*sik png [Kap] : ulalo. 

ak a Sip png Zoo : uri ng uod na nanini- 
rahan sa mga palay. 

6k*sis png [Ing axis] : axis. 

ak-slw png 1: pingga na gawa sa yan- 
tok 2 : baluti. 

ak a si*y6m png Mat [Ing axiom] : axiom. 


















ak*si*y6n png [Esp action] : galaw o 
kilos. 

ak-si-yo-nis-ta png [Esp accionista] 1 : 
istakholder 2 : kasosyo. 

dk*ta png [Esp acta ] : katitikan ng 
pulong. 

ak*ti*bi*d6d png [Esp actividad ] : 


gawam 1 . 

6k*ti*bis*mo png [Esp activismo] 1 : 
marubdob na pagkilos at pakiki- 
lahok lalo na sa gawain at usaping 
pampolitika 2: Pit teorya na nasa 
pagsasagawa o pagsasakatuparan ang 
diwa ng katotohanan 3: Pil teorya 
na nakasalalay sa galaw ng utak ang 

ugnayan ng isip at mga bagay na 
tinitingnan. 

6k*ti-bfs-ta png [Esp a-ctivista ] 1: tao 
na nagtataguyod sa aktibismo 2 : 
anumang may kaugnayan sa aktibis¬ 
mo 3: pagsulong o pagtutol sa isang 
paniniwala o isyu. 

ak*t.f*bo pnr [Esp activo] 1: buhay 2: 
kumikilos; gumagawa. 

6k*ti*tud png [Esp actitud] t: paki- 
ramdam o saloobin kaugnay ng isang 
tao o bagay; palagay : attitude 2 : 
kilos; pagkilos : attitude 3 : pakiki- 
tungo; pakikisama; pakikipag-kapuwa : 
attitude 4: agresi-bong ugali; anta- 
gonistikong asal : attitude. 

6 k* to png [Esp acto ] 1: pagsasagawa 
ng isang bagay 2 : dibisyon o bahagi 
ng isang dula o opera. 

6k*tor png [Ing actor] 1: artistang 
lalaki na gumaganap sa dulaan, tea- 
tro, tanghalan, o pelikula, ak*tr6s 
kung babae 2 : tagaganap. 

ak*tu*w6l pnr [Esp actual] 1: tunay; 
totoo : DE FACTO 2: umiiral; kasalu- 
kuyan : de facto. 

ak*tu*w6r*yo png [Esp actuario] 1 : 
klerk ng hukuman 2 : bookkeeper. 

a*kud pnr [Seb] : hinihingal at nani- 
nikip ang dibdib. 

a*ku*kab*k6b pnr : tinalupan. 

a*kul*tu*ras*y6n png [Esp acultura - 

cion] : proseso o bunga ng pag- 
angkop o pag-angkin sa ibang kultura. 

a*ku*mu*las*y6n png [Esp acumula- 
cion] : pagtipon; pagkamal. 


natipon. 


pnr [Esp acumulatwo] 


6 *kup pnd mag-6'kup, a*ku*pin, u* 
ma*kup [Ilk] : saklutin; sumaklot. 

i*kur*di*y6n pngMus [Esp acmdeon] : 
varyant ng akordeon. 

kus png [Iva Esp ajo] : bawang. 


a*ku*s6*do png , pnr [Esp acnsado] : 
tao na inakusahan sa hukuman. 

a*ku*sa*d6r png [Esp acusador] 1: 
tao na nagpaparatang o nag-aakusa 
2: tagausig. 

a*ku*sas*y6n png [Esp acusacion ] 1: 
pagpaparatang; pagdedemanda 2 : 
paratang o demanda. 

a*ku*sa*ti*bo pnr Oram [Esp acusativo ]: 
tumutukoy sa tahasang layon ng 
pandiwa. 

a*kus a ti*k6 pnr [Esp acustico] : tung- 
kol sa pandinig. 

6*kut-6*kut png f Ilk] ; putakting- 
bahay. 

ak*wa*r6*la png [Esp acuarela] : water- 
color. 

ak*wa*re*lis*ta png [Esp acuarelista ]: 
tao na akwarela ang ginagamit sa 
pagguhit. 

Ak*w6r*yo png [Esp Acuario] 1: Asn 
malaking konstelasyon na sinasabing 
sumasagisag sa lalaking nagbubuhos 
ng tubig mula sa tapayan : Aquarius 
2: Asn a ikalabing-isang tanda sa 
zodyak (20 Enero-18 Pebrero) b tao 
na isinilang sa petsang nakapaloob 
sa tandang ito : Aquarius. 

ak*w6r*yo png [Esp acuarb ]: akwaiyum. 

ak*w6r*yum png [Ing aquarium] : sisid- 
lang salamin sa pag-aalaga ng mga 
isda at halamang tubig : pabiyAy, pu- 

SAWAN 2 . 

ak*w6*ti*k6 pnr [Esp acuatico] : may 
kaugnayan sa tubig. 

ak*w6r*do png [Esp acuerdo ] : kasun- 
duan; usapan. 

ak*y6t png 1: pagpunta sa mataas na 
bahagi : adyo, daplas, isapat, panhik, 
saka 1 , sampA, sang-At 2: promosyon 
sa posisyon; asenso pnd mag-ak* 

y6t, u*mak*y£t, ak*ya*tfn, ak*ya* 
t6n. 

\ 

Al, symbol (ey-el) Kem [/ng]: aluminum. 

a*la png [Esp] 1: pakpak; bagwis 2: 
Ark kasudlong; ekstensiyon ng gusa- 
li. 

A*I6 png [Esp] : Allah. 

a-16 pnd u*ma*l6, a*la*h6n [Seb] : 
umiwas sa paggawa ng isang bagay 
lalo na ang pagkain ng mga ipinag- 
babawal na pagkain. 

a-16 pnr \ lasang mapait-pait na ma- 
askad-askad at naninigid sa gilagid. 

a* 16- pnl [Esp a la] 1: tila; mala-, hal 
ala-Rizal 2: marker sa pang-abay na 
pamanahon, hal ala-una, alas-dos. 


a*l6-al png [57] 1: pagtaas at pagbaba 
ng alon 2 : taog at kati. 

a*la*6*la png 1: gunita 2 : handog; 
regalo 3: tagapagpagunita. 

6 *lab png t : lagabab ng apoy 2 : sidhi. 

a*la*b6*ab png [Ilk] : uhaw na hindi 
napapawi. 

a*la*b6*do png [Esp alabar+ado] : pag- 

pupuri; bahagi ng panalangin sa Diyos 
o santo. 

s 

alabamine (a*la*ba*mm) png Kem : 
astatine (symbol A). 

a*l6*basjfrng [57] : paglundag o pag- 
talon sanhi ng ligaya. 

a*Ia*b6s*ter png [Ing] : alabastro. 

a*la*b6s*tro png [Esp] : pinong butil 
n S gypsum, puti, naaaninag, at sang- 
kap sa paggawa ng mga pigurin, base, 
at katulad : alabAster. 

a* 16*bat png 1: palababahan na ka- 
raniwang inilalagay sa pintuan upang 
magsilbing harang sa batang nagsi- 
simulang maglakad : olang 2 : pamaf/> 
maraan upang matutong lumakad 
ang bata sa pamamagitan ng pagkapit 
dito 3: tagdan na may banderola sa 
tuktok. 

a*la*b6t png: barandilyang nakaakma 
o nakasangkap na. 


a*la*bi*yog png Zoo [Kay Ibn] : hito. 

a*l6*bo png: mahaba at makitid na 
basket Cf bayong, buslo. 

a*la*b6k png : alikabok. 

a*la*bril*yo pngBot [Esp alabrillo] : 
uri ng dapo na may itim na mga gu- 
hit ang dahon. 

a-la-bu-ab png [Hil] : tubig na natira 
sa sisidlan. 

a*lab*w6b png 1: putik na malapot at 
madulas o anumang substance na 
may katulad na anyo 2 : lupang ma- 
buhangin. 

a*lab*w6b pnr Kar : pantay o lapat 
ang mateiyales. 

a*l6d png 1 : [Seb] tangkal 2 : [Bik Ilk 
Mrw War] bakod. 

a*l6*dad png [Hil] : paghalakhak 
habang nagkukuwento ng isang 
nakatutuwang pangyayari. 

A*la*dm png Lit: tauhan sa Florante 
at Laura , anak ng hari ng Persiya, 
kasintahan ni Flerida, at nagligtas 
kay Florante sa gubat. 

a*la*do pnr [Esp] : may pakpak. 

a*l6*dog png [Kan] : ibon na may abu- 
hing balahibo at ang huni nitong 
“ka-a-at, ka-a-at” ay babala ng papa- 
rating na bagyo. 




A!a-e! 


20 


alam 


Ad6-e! pdd : bulalas na katulad ng 
“Aba!” karaniwang maririnig sa Ba- 
tangas. 

ada a £s pnr [Pan\ : bilasa. 

a*la*g<» png 1: pangangasiwa; pag- 
iingat 2 : tao, hayop, o bagay na 
pinangangasiwaan o iniingatan : 

ATAMAN, PADAKKEL, SALISIP. 

ada°g£ pnb [Bik ] : halos. 

ada*g£d png 1: tauhan; tagasunod 
2: disipulo 3: katulong; kawani 4: 
ahente; kinatawan. 

adchgad pnt [Bik] : ngunit. 

ada-ga*dhso pngBot : punongkahoy 
(Annona spinescens) na may bungang 
hugis puso, mapusyaw na kulay kahel 
at pula, maraming buto. 

adagad ng ba e tds png : pulis. 

ada-gad ng srning png: artist. 

adag-ag pnr [S7] : tamad. 

add*ga r png [ST] : pari ng mga anito. 

$da*ga a si png [Bot] : punongkahoy 
_na karaniwang tumataas nang 8 m at 
vI may maliliit at puting bulaklak : 

HINAGASI. 


ada*gatdf pngBot : puno na katulad 
ng oliba. 

ada*g&w png Bot: halamang medisi- 
nal (.Prernna subglabra) , balahibuhin 
ang ibabaw ng dahon, mapusyaw na 
lunti hanggang puti ang bulaklak, at 
nabubuhay sa aplaya : aagAw, anu- 

BRANG, ARIYAW. 


ada*gaw-gu-bat png Bot : palum- 

pong na tumataas nang hanggang 4 
m, magkakatapat ang dahong maki- 
nis at hugis-puso. 

ada-g3w-pu-sa pngBot : korintas. 

adag a b&y png [ST] : subaybay. 

adag-don pnr[Seb] : nangangailangan 
ng maingat na pag-aalaga. 

ada*g6y png [Pan] 1 : tayo 2: tindig. 

ada*grag png [ST] 1 : tao na naghi- 
hinala na nagkasala ang kapuwa, 
huwad o mali ang isang bagay 2 : 
salawahan. 


ada*gidang png [HU] : naluluoy na 
dahon na nakakabit pa sa sanga. 

Ada-got png [Izva] : isa sa mga pang- 
kating etniko ng mga Iwak. 

ada*gu*kay png Zoo [Seb] : uri ng ali- 
mango na dalandan ang kulay, luma- 
laki nang halos 2-3 m, at naninirahan 
sa mga lungga sa dalampasigan. 

adag-wak png 1 : tunog ng kumaka- 
lam na sikmura 2 : tunog na nalilikha 
ng paang nalulubog sa putik. 


ada*hchdo pnrRar[Espa+ laja + ado] : 
magkapantay ang magkabilang inukha 
sa rabaw ng dalawang tabla o ng kahit 

anong materyales. 

* # 

ada*h4n png 1: Bot palumpong o ma- 
liit na punongkahoy na abuhin, batik- 
batik at makinis ang balat, at may 
ugat na nagagamit bilang gamot 2 : 
[ST] pagdurusa habang humaharap 
sa nalalapit na kamatayan. 

ad4*has png [Esp alhaja + s] : hiyas. 

ada*ha-s6n png [Esp alhajas + Tag an]: 
tindahan ng mga hiyas. 

a*la a h6*ro png [Esp alhajero] : tao na 
gumagawa o nagbibili ng hiyas, a • 
Ia a h6 a ra kung babae : jeweler, mag- 

AALAHAS. . 

ada-hil-yos png [Mex alhajillos] : uri 
ng pagkaing Mehikano. 

ado a wa a ho a w£dam pnb [Mrw] : sakali. 

A a la*h6y! pdd: bulalas na pantawag 
ng pansin. 

6 a lak png [Kap Hil Mrw Mag Pan Seb 
Tau] : anumang inuming matapang 
at nakalalasing, gaya ng basi, vino, 
serbesa, at whisky Cf alaksiw, bour¬ 
bon, BRANDI, CHAMPAGNE, COGNAC, GIN, 
LAMBANOG, LIKOR, MOTAY, RUM, SAKE, 
SCOTCH WHISKY, SHERRY, SIYOK-TONG, 
TEQUILA, TAPUY, TUBA, VOt)KA : AGWAR- 
DIYENTE, ARAK, BINO. 

a a la*k^-ak png Zoo 1: isdang alat 
(Pseudoscieama anea) na kahawig ng 
ayungin 2: Bot palumpong na luma- 
laki nang may 80 sm diyametro var 
abo, kabang. 

ada-ka-ak png [Hil] : tunog ng nahu- 
log na sanga mula sa punongkahoy: 

RAGAMAK. 

ad^k-ad^-kan png 1: alak na ginaya 
lamang ang orihinal; mababang uri 
ng alak 2: Ana [Kap Tag] panloob 
na kurba sa hugpungan ng binti at 
hita; likod ng tuhod Cfiilignan : iakko, 

TIKLUPANG-TUHOD. 

adak-bat png : anumang bagay na 
nakasakbat sa balikat. 

ad&k'bat pnd mag-adak-bat, i a a a l4k a 

bat [War] : makiugnay; makisali; 
makigulo. 

* 

adak*b£y pnd u a ma a lak a b^y, a a lak* 

ba*y£n, i*adak*bay : umakbay. 

adak-d^n png [Esp alacran] 1: Zoo 
araknida ( Heterometrus longimanus) 
na may makamandag na buntot : 

ALAKRAN, ATANG-ATANG, IWI-IWI, MANG- 
GAGAMA, ORANG, PITUMBUKO 2: Asl sa- 

gisag sa zodyak : Scorpio. 

ada a k6 a ka png [Esp alaqueca] : uri ng 
batong pula. 


ada a k6m png : anumang nadadakot 
o nakukuyom ng kamay. 

ada*k6p png: pagpapatong ng isang 
bagay sa iba pa upang makabuo ng 
isang yunit. 

ada*k6s png: arko nayari sa kawayan 
at karaniwang ginagamit sa pista : 

BALANTOK, SINGKABAN. 

adak*r^n png Zoo [Esp alacran] : 
alakdan. 

adak'Siw png 1: {Seb] uri ng mumii- 
rahing alak 2: [War] alak. 

adak*tf a ya png [ST] : tagaudyok ng 
galit, away, o gulo. 

ad^-kus png [ST] : pakyaw; pamimili 
nang maramihan. 

ad6l pnr [S^] : utal. 

al-61 png [S7] t: paraan ng paglilinis 
ng ngipin 2 : kikil na manipis at pino 
para sa ngipin at buto var alal 3: 
kasangkapang matulis na pambuli 
ng alahas 4: pauli t-ulit na pagtu-lak 
sa likod ng ngipin o sa loob ng gila- 
gid sa pamamagitan ng dila 5: Idy 
pagpapakita o paggiit sa isang bagay 
na walang kabuluhan o kinayaya- 
mutan ng tao na ginagambala. 

ad^dad png: alingawngaw. 

adadak*sin png Zoo [Seb] : iskuwirel. 

adada*ong png [ST] : ang sasabihin. 

adada*6ng ba-g^ pnb : sa ibang salita; 
samakatwid. 

Adada*6ng sd a na! pdd : gayon nga; 
sana. 

a a la*l^-tang png Bot [Iba] : lipa. 

^dada-w^ png \ : gagamba 2: sapot 
ng gagamba. 

adada a wi*gan png Zoo [Ilk] 1: maliit, 
maliksing ibon na may mahabang 
buntot, maitim na likod, at puting 
dibdib 2: Idy taguri sa babaeng ma- 
lambing. 

ad£day png 1: Mek tukod 2; Ark 
bracket 3: maingat na paghawak o 
pagbuhat 4: katuwang o katulong. 

ad£day pnr 1: nakaakbay 2: maingat. 

ad&day-tudos png [alalay+tulos] : 
pangkat ng mga tao na nagbabaon 
ng mga tulos, gaya sa paggawa ng 
baklad. 

odddo png Zoo [Pan] : martiniko. 

al-£l a ya png [Ilk] : kaluluwa o espiritu 
na karaniwang kinatatakutan ng tao 

Cf MULTO. 

ad^m png 1: dunong; talino 2 : pag- 
kakilala 3: pagpapasabi - pnd ada a 
min, u a ma a !4m -/?nrma a d a iam. 

ad&m pnr 1: batid 2: hayag; lantad. 



































mi 


IHtliilHu 


•• » 


mu.il- 7* 


alama 


21 


alatwat 


ada*md png Zoo 1: anumang isda 
( Siganidae theatus) na manipis ang 
katawan at kahawig ng liwalo o marti- 
niko : kitang 2: [Pan] alimango. 

ada-md-am pnr : maulap. 

add-mag pngBot [Bik War] : dapulak. 

add-man png [Bik] : panganib; kapa- 
hamakan. 

ada-mdng png Zoo: maliit na hipon na 
ginagawang patis o bagoong : aptA, 
aramAng, bAlaw, uyAp. 

ada-mdt png Lit 1 : salaysay hinggil sa 
pinagmulan ng isang bagay o pook : 

GINTUNAAN, IRINGA, KABBATA, KASUGIRAN, 
LEGEND, LEYENDA, OSIPON, SARIUGMA, 

sumatanon 2: salaysay na hindi to too 
o mahirap patunayan 3: tao na may 
kagila-gilalas na nagawa o buhay. 

addm-bag png [Seb] : kinang. 

adam-bi-ke png [Esp alambique] : ka- 
sangkapang pantining : destilador. 

addm-bre png [Esp] : kawad. 

adam-brd-ra png [Esp] 1 : kawad ng 
koryente o komunikasyon : wire 
netting 2 : tabikeng kawad 3 : balag 
na kawad. 

ada*mdn pngBot [Ilk] : tuyongdahon 
na nasa pinakaibabang bahagi ng 
palay o saging. 

ada-m(d png Zoo : ilahas na pusang- 
gubat (Paradoruxus philippinensis) : 
alimus, gar6ng, hutan, MILO, mir6, 
pAsla, pusang-gubat, singgalong, 
tablas. 

ada-mls png: pahiwatig; talinghaga. 

ada-m6*sa png [Bik] : lakas o puwersa. 

addm-pat png [Seb] : malay. 

adarrvpdy png \ : panyuwelong isina- 
sampay sa balikat: baksA 2: balabal 
3: abrigo. 

ddan png 1: varyant ng ngdlan 2: 
[Ka[] masamang kaluluwa ng kadili- 
man 3: [War] pagkahilo. 

ddang png: sa sinaunang lipunang 
Bisaya, pangangalakal ng mamaha- 
ling produkto o luho tulad ng alipin 
at iba pa. 

addng pnr [Bik] : tuyot; tuyo. 

ada-ngd-ang png [ST] 1: pagtaog at 
pagkati ng dagat o ilog 2 : estratos- 
pera. 

ddang-ddang png[Kap Tag] 1 : galang; 
parangal; pagtatampok 2 : konside- 
rasyon; pakikisama. 

a a l£ng-a*l6ng png 1 : [Seb] alangan 
2: [Bik HU Seb War] alinlangan. 

A*l£*ngan png [Mng] : isa sa mga 
pangkating etniko ng mga Mangyan 


na matatagpuan sa Bundok Halcon 
sa Mindoro. 

a a la*ng£n pnr 1: hindi angkop; hindi 
tumpak 2 : hindi karapat-dapat 3 : 
hindi nakatitiyak; nag-aalinlangan 
4: hindi husto; kulang 5: nalilito. 

a a la*ng£s pnr: hambog; mayabang. 

a-lh-ngay png : unti-unting pagpapa- 
alab sa apoy sa pamamagitan ng 
kahoy. 

a-lamgMang pngBot [Kap HU Seb] : 
ilang-ilang. 

a*lang*n6n pngBot [Bik] : bignay. 
a*la*ngu*ang png [ST] : ebaporasyon. 
a*l6*ot pnr [Seb] : dukha. 

£'lap png 1: halili; turno 2: gamas; 
gapas. 

^•lap/ //^/mag-a-lap, u'm£*lap, a-16- 

pin [War] : magtalaga; hirangin o 
itakda ang mga tao na magsasayaw. 

a # la*p6*ap png [Bik Tag] 1: mataas 
na ulap; panganorin 2 : Idy duda; 
alinlangan. 

a*l£p-ap png : pag-urong-sulong ng 
kalooban sa paggawa ng anuman. 

a*la a p6w png 1: pagsakay sa likod 
ng kalabaw o kabayo 2 : paggapang 
ng halaman 3: kubabaw; patong. 

a*la*p6*yi pngBot: makatas na aroid 
(Schismatoglottis calyptrata) , makapal 
ang dahong hugis pana, nababalu- 
tan ng pink ang bayna, at tumataas 
nang 60 sm. 

add'ped png [Ilk] : harang na karani- 
wang yari sa kahoy, kawayan, o bakal. 

a-la*p6n pnd mag-a a la*p6n, um-a- 
Ia*p6n [War] 1: lumipat-lipat mula 
sa isang sanga ng punongkahoy tungo 
sa iba 2 : manghawa; makahawa. 

a*id*pot png 1: limahid 2: damit na 
marumi at sira - pnr a*la*p6t. 

a*la*pdn*tik pnd mag-a*la*pdn*tik v 
a*la*pun*tf*kin [War]: magingsanhi 
ng hilaw o matutong na pagkakasaing. 

a*ldr png [Pan] \ bakod. 

a*la*rd*ka8 png: kuskos-balungos; 
kuntil-butil. 

a*ldrm png [Ing] : alarma. 

a*ldr*ma png [Esp] 1: hudyat; babala: 
alarm 2: takot; pangamba : .alarm. 

a*lar*md*do pnr [Esp] : natatakot; 
nag-aalala. 

alarm clock (a*larm klak) png [Ing] : 
despertador. 

a*lar*mf3*ta png [Esp] : tao na mapa- 
nakot. 


a* Ids png [Esp a las] 1: unang bilang 
sa isang manghal ng baraha, at may 
titik “A” bilang representasyon nito : 
ace 2 : una o pang-una. 

a*las- pnl [Esp a las] : ginagamit sa 
pagsasabi ng oras mula sa ikalawa 
hanggang ikalabindalawa hal alas- 
onse Cf ala-. 

a*ld*san pngBot : salab. 

a*la*sdn png Zoo: kabayong may kulay 
na mamula-mulang kayumanggi. 

a*la*sdn pnr : mapulang kayumanggi 
o mamula-mulang kapeng mura. 

a*ld a sas pngBot [Kap] : isis. 

a*la*sds pngBot [Kap ]: halaman (Ficus 
ulimifolia ) na tumataas nang 7 m at 
paikid at anyong suso ang ayos ng 
mga dahon. 

a*ld*sid png [ War] : bakod o kulungan. 

add-sip png: mangkukulam; mang- 
gagaway. 

ada-siwsiw png Zx>o [S^i] : tipaklonf. 

a*lds*ka pnd mang-a*lds*ka, adas* 

ka*hfn Kol : mang-inis. 

a*las*ka*d6r png : tao na mahilig 
mang-alaska. 

a*lds ku*wd*tro png Bot [Esp a+las 
cuatro] : yerba (Mirabilis jalapa) na 
matingkad na lila ang dahon, maba- 
ngo ang pula, dilaw, o puting bulaklak 
na bumubukadkad tuwing ikaapat 
ng hapon, at bilugan ang itini na buto: 
four o’clock plant, gaiAla, mirabilya, 

SUSPIROS. 

a*la*8U*was png\: napakainit na pana- 
hon 2 : bagay na maalingasngas; 
eskandalo. 

ddat png [Kap HU Pan Tag] : lasa ng 
asin, tulad ng tubig dagat Cf Apgad, 

askAd, parAt 2 - pnd mag-ddat, u*md* 
lat, a-ld-tan -pnr ma-ddat. 

a*ldt png [HU Pan War] 1: basket na 
sisidlan ng mabibigat na ani 2: [Ilk] 
basket na yari sa kawayan na ginaga¬ 
mit na sisidlan ng isda o kabibe Cf 
pasiking. 

add*tan png Zoo : isda na may batik 
ang katawan, at 30 sm ang karani- 
wang laki. 

adat-dt png: biyak o lamat sa metal. 

ada*tfd png [ST] : alatiit. 

ada*tfdt png: tunogna likha ngguma- 
galaw na punong kawayan, ng yapak 
sa hagdan o sahig, ng bisagra ng 
pinto, pagkiskis ng pinto sa sahig, o 
ng mekanismong kulang ng langis 
var atlit : alati-i. 

adat*wdt alingaw^aw var alit- 


. p... >. .«i 






alauli 


22 


Aleluya 


a-Ia-u-ii png [ Kap] : alimpuyo. 

a a tew pnd ba a tew, a a la a wfn, mag-a a 

tew [Bik] 1: itaboy 2: walisin. 

ada-wak png : dagalwak. 
a*Ia a wis png: lambat na panghuli ng 
isda. 

a*la*was pnr 1: wala sa hanay 2: linsad; 
deskaril 3: lisya; mali. 

a*la-wig png [Ilk] 1: alimpuyo ng 
hangin 2: mga paghihirap sa buhay. 

a-la-wbhaw png Bot : punongkahoy 
na kahawig ng punong dao. 

£*lay png 1: handog; bigay 2: unang 
anak na lalaki ng ina 3: pagbibigay 
ng bulaklak kay Maria tuwing Mayo; 
floras de mayo 4: kadaw. 

a a te*yon png [War] : bayanihan. 

abba png [ Esp ] 1: umaga 2: puting 
damit, higit na maluwang sa sotana, 
at may mahabang manggas. 

abb£g pnr [Kap] : maga. 

abba-ha-ka png Bot [Ilk] : uri ng 
thabangong yerba na ginagamit sa 
pagpapaalwan ng regia. 

abba a k6 a ra png [Esp albacora] Zoo : 
isdang alat na humahaba nang hang- 
gang 31 mat malangis ang la-man 
kapag naluto, kilala bilang tuna na 
may dilaw na palikpik Cf tambakol. 

al-ba-rte-ka png Bot : palumpong 
( Ocimum basilicum) na tuwid, masa- 
nga, makinis, at mabango C/solasi : 

BALANOY. 

Abba-nes png [Esp] 1: mamamayan 
at wika ng Albanya 2: lalaking taga- 
Albanya, Al-ba-n6-sa kung babae. 

Al-ba-nes pnr [Esp] : may kaugnayan 
sa Albanya, sa mga mamamayan 
nito, at sa kanilang wika at kultura : 

Albanian. 

Albania (abbey-ni-a) png [Ing] : 
Albanya. 

Albanian (al-bey-ni-an) pnr [Ing] : 
Albanes. 

Abb6n a ya png [Esp Albania] 1: bansa 
sa Silangang Europa : Albania 2: 
Lit kahariang lunan ng Florante at 
Laura \ Albania. 

6bba a tr6s png [Esp] : uri ng ibong- 
dagat (family Diomedeidae) na kulay 

puti. 

Al*b&y png : lalawigan sa timog-kanlu- 
rang Luzon ng Filipinas, Rehiyon V. 

abb&y png\ : suhay ng bahay CfsAKO- 
rong, sulay, tuk6, tukod, tukug 2 : 
pantaban o patindigan, tulad ng gina¬ 
gamit sa laboratoryo. 


abba a y£bde png [Esp] : karbonato na 
kulay puti at ginagamit sa pagpipinta. 

6 bbe /mdmagtebbe, u a rrtebbe [Kap ]: 
manood o magmasid. 

al a be*6*lo pnr Ana [Esp alveolo] : 
anumang tumutukoy sa alveolus, ang 
mga cell na nasa baga. 

al a b6 png : pagkalagas ng bulaklak 
ng talahib. 


4 

aldehyde (al-de-hayd) pngKem: uri 
ng compound na nabubuo sa oxida¬ 
tion ng alkohol. 

al a d6n a te png [ltd] : pagkakaluto ng 
ispagheti na hindi malambot ngunit 
hindi rin malabsa. 

alderman (ol-der-man) png [Ing] 1 : 
konsehal 2: sa Australia at Hilagang 
America, halal na gobernador ng 
lungsod. 


al-bong png [Bil\ : bordadong palda. g| d6 [Rap] . iraw 


al*bor a n6s png [Esp albomoz] : balabal. 

al a bo a ro a to png [Esp] 1: palahaw; till 
2: pagkaligalig : bagibig 3: kagulu- 
han; alsa; gulo 4: panunulsol 5: 

pangungulimbat. 

abbug png [Kap] : baha. 

abbu-gan png [Kap albug+an] 1: kan- 
luran 2 : mababang pook na malimit 

binabaha. 

% 

£bbul png [Kap] : kasangkapang gina¬ 
gamit ng mangingisda sa pagpapa- 
tuyo ng lambat. 

abbu a ter a yo png [Esp herbolario] : 
varyant ng arbuteryo. 

&bbum png [Ing] 1 : aklat na blangko 
ang mga pahina at pinagsisingitan o 
pinagdidikitan ng mga retrato at 
ibang iniipon 2 : plaka, corfipact disc, 
o cassette tape na may lamang mga 
awit, tugtugin, at katulad. 

albumen (abbyu-min) png [Ing] 1: 
puti ng idog 2: Bot maputing bahagi 
sa balat ng ilang buto ng halaman. 

abbu-mbna png [Esp] : alinman sa pro- 
tinang nakukuha sa gatas, idog, karne, 
dugo, at sa himaymay ng gulay. 

abbun a di a g^s png: almondigas. 

alchemy (al-ke-mi) png [Ing] 1: sina- 

unang kemistri 2: transpormasyon 
ng ilang metal para maging tanso o 
ginto 3 : mapaghimalang transpor¬ 
masyon o mga pamamaraan para 
maisagawa ito. 

alcohol (abko-hol) png [Ing] : alkohol. 

alcoholic (al-ko-ho-lik, alko*hohik) 
png , pnr [Ing] : alkoholiko. 

alcoholometer (al*ko*hob6*me*ter) 
png [Ing] : alkohometro. 

abd^'ba png [Esp ] : sabat 1 . 

abda a b(s pnd mag-ahda'bfs, bab 
da*bfs, abda-bi-sfn : bugbugin sa 
palo. 

abdiw png : [Bik Ilk] : araw. 

abd6*a png [Esp] : maliit na nayon o 
baryo. 

abde a hbdo pngKem [Esp] : aldehyde. 


abdo a nbsis png Bot [Esp Lat] : hala- 
mang citrus (^kalamansi, kalamun- 

ding, kidya. 

abduk png [Kap] : haguthot. 

ale (eyl) png [Ing] : alak mula sa malt, 
matingkad ang kulay, at mapait kaysa 

serbesa. 

6 a le png 1: kapatid o pinsang babae 
ng ama o ina ng isang tao : tiya 2 : 
asawa ng tiyo 3: magalang na tawag 
sa isang babaeng hindi kakilala. 

s 

a-le-gaS‘y6n png [Esp alegacion] : 
bintang; angal. 

a*le*g£'to png [Esp] : salaysay na isi- 
numite sa hukuman. 

a-le-g6*ri*k6 pnr [Esp alegorico] : gina- 
gamitan ng alegorya. 

a-le*go-ris-ta png [Esp] : tao na guma- 
gamit ng alegorya. 

a-le-g6r-ya png Lit [Esp akgoria] 1: 
paglalarawan ng abstrakto o espirit- 
wal na kahulugan sa pamamagitan 
ng konkreto o materyal na anyo 2 : 
matalinghagang salaysay 3: sagisag; 
simbolo : allegory. 

a*te*gro png Mus [Esp] : mabilis na 
bahagi ng isang awitin o komposisyon. 

A a le*han a drbna pnr [Esp atejandrina] : 
tumutukoy sa iba’t ibang larang ng 
karunungan sa dating Alexandria sa 

Ehipto. 

a a le a han a drbno png Lit [Esp alejan- 
drino] : sa panulaang Espanyol, uri 
ng taludturan na may 12 pan tig, 
halaw sa sinaunang tula sa Pranses 
tungkol kay Alexander ang Dakila na 
may ga-yong sukat: alexandrine. 

a*le*h(byos png [Esp alejillos] ; nilu- 
gaw na sibada. 

a a le*lf png Bot [Esp] : bulaklak na kulay 
lila. 

a*le a te*ya png [Esp Lat Heb halaluyah] 
1: tugtugin at awiting papuri sa Diyos 
bago basahin ang ebanghelyo 2 : 

salubong. 

A a le a lu a ya! pdd [Esp Lat Heb hnlaluyah] : 
“Purihin ka, Panginoon!” 





































Aleman 


23 


aligasm 


A*le*m£n pnr [Esp ] : may kaugnayan 
sa Alemanya, sa mga mamamayan 
nito, at sa kanilang wika at kultura : 
AlemAnikA, German. 

A a le a ma a ni a k& pnr [Esp Alemanica] : 
Aleman. 

A*le*man*ya png [Esp Alemania] : 
bansa sa Gitnang Europa : Deutsch¬ 
land, Germany. 

alembic (a-lem-bik) png [/ng] 1 : 
aparato na ginagamit sa pagdalisay 
2 : paraan ng pagdalisay. 

a a leng-£*leng pnr [Ilk] : pabaya; 

walang ingat; hindi mapagkakatiwa- 
laan. 

aleph (a-lef) png: unang titikng alpa- 
betong Hebrew. 

a-ler-hi*ya png [Esp atergia] : allergy. 

a-l6*ro png [Esp] : nakausling gilid ng 
bubong. 

a-l6r*ta png [Esp] : senyas. 

a*l6r*ta pnr [Esp] : hindi natutulog o 
hindi nagpapabaya; maingat. 


lutas sa pamamagitan ng computer 
2: sa kasaysayan, ang Arabikong no- 
tasyon ng mga numerong desimal. 

£l*gu’wa*sn png [Esp alguacil] 1: 
opisyal sa bullfight 2 : konstable o 
opisyal ng hustisya sa Espanya at iba 
pang bansang Espanyol 3: noong 
panahon ng Espanyol, ang katulong 
sa pagpapairal ng kapayapaan at 
kaayusan sa bayan. 

al*gu*wa"s(i ma*y6r png Pol [Esp 

alguacil mayor] : pinuno ng mga 
alguwasil. 

4l'he a br£ png [Esp algebra] 1 : sangay 
ng matematika na gumagamit ng 
mga letra at iba pang simbolo para 
sa mga numero, pormula, kantidad, 
at tumbasan : algebra 2: sistema na 
nakabatay sa mga hatag na axiom : 

ALGEBRA. 

. 

. 

al a he a br£*i a k£ pnr [Esp algebraica] : 
may kaugnayan sa alhebra. 

al a hi a be png [Esp aljibe] : tangke ng 
tubig. 


M ^ ^ J ---Q ^ 

a a l6r a to png [Esp] : babala o alarma. al a h6 png [Seb] : halo o pambayo. 


a a l6r a to pnr [Esp] : laging handa; listo. 

a*le*ta png 1 : maliit na palikpik ng 
isda Cf BAGWIS, pakpAk, palikpik, palay- 
pAy 2 : Ark [Esp] : arbolante. 

a-ld-wa-hdng png [Ifu] : bote. 

alexandrine (al-ig-zan-drin) png Lit 
[Ing] : alehandrfno. 

al*fdl*fa png [Ing] : halamang gulay 
na ginagawang ensalada. 

al a f6*rez png [Esp] 1 : noong panahon 
ng Espanyol, pinuno ng pulisya sa 
isang bayan 2 : ranggo sa hukbo na 
katumbas ng pangalawang tenyente at 
mataas kaysa sarhento var alperes. 

a I fresco (al-fres-ko) [ltd] pnr ; pnb : 
nasa labas. 

6 l*ga png Bot [Lat] : anumang hala- 
man (phylum Thallophyta) na mata- 
tagpuan sa tubigan at sa mga gilid 
ng bato. 

algebra (abdyeb-ra) png [Ing] : 
alhebra. 

alginate (al-dyi-neyt) png Kem : salt 
o ester ng asidong alginic; asing sod- 
yum na pampaalsa ng pagkain, kos- 
metiko, at iba pa. 

alginic (ahdyfnik) pnr Kem [Ing] : 
kaugnay ng asidong colloidal at sa 
anyo ng asin nito ay nagiging sang- 
kap sa cell ng kulay kapeng alga. 

al*go*d6n png [Esp] 1 : bulak 2 : te- 
lang cotton. 

algorithm (ahgo*rith*em) png [Ing] 
1: Mat proseso ng pagkalkula o pag- 


_ r .. o _ A o Arabe. a 

manugang ng propetang si Mu¬ 
hammad. 

a a li png: pangingibababaw, pamama- 
yani, o paghahari ng isang damda- 
min. 

a a li png [Seb] : harang. 

a-lt pnb [Kap] : hindi. 

A a li A a d6b png Lit : tauhan sa Fhrante 
at Laura , sultan ng Persiya at ama ni 
Aladin. 

adi*a-la png Tro [Ilk] : karilyo. 

a a li a bad a b6d png [Kap Tag] : pagsu- 
suka dulot ng pagkain, masamang 
pakiramdam, o allergy Cf liyo, lula : 

PANDOLOK, SUD-OL, ULAW. 

a*li a bang*bdng png \ : 5o^punongka- 
hoy (Bauhinia malabrica ) na may 
dahong hugis paruparo at karani- 
wang tumataas nang 8 m r/aralibam- 
bang, alobangbang 2: Zoo paruparo 
(Order lepidoptora ). 

a a li a b&*ngon png Bot : halamang 
gumagapang ( Commelinci polygama ), 
payat, makatas, at nakakain ang 
dahon. 

a*li a ba a 6ng png [HU] : latian. 

a*li a b£*ta png [Mat Ara alif+bata] 1: 
alpabetong Arabiko tulad ng pagka- 
kakilala sa Silangan 2: unang dala- 
wang titik sa alpabetong Arabiko; 
alif (a) at bata (b). 

adrbay png: [ST] palitan ng handog 
bilang tanda ng pagkakaibigan. 


a a li a beg*beg png [Pan] : panganga- 
lay ng kalamnan. 

alibi (al-li-bay) png [Ing] 1: Bat de- 
pensa ng suspek na nasa ibang pook 
siya nang maganap ang krimen 2 : 
Lit dahilan o pagdadahilan. 

a a lf a bob pnr [57] : hindi makatagal 
sa trabaho dahil sa sakit. 

a a li a bot png Zoo [Ilk] : bangkalang. 

a a li a boy a b6y pnd mag-a a li a boy a b6y 5 
um - a a li a boy a boy, a a li a boy a bu a y^n 

[57] 1: samahan ang isang tao para 
maglaro, magsugal, o gumawa ng 
isang bagay 2 : aliwin ang kasamang 
nababahala. 

a a li a bu a h6n png : maliit na basket o 
buslo na panghuli ng isda, yari sa 
talahib o kawayan. 

a*li a bun a da png [ War] : pamumuyo o 
puyo sa dagat. 

a - 1 i a bus*bus png Zoo [Seb] : malaking 
pulang langgam na may pakpak. 

a a li a but a but png Bot [Seb] : pandakaki. 

a a li a buy a boy png : pagligalig sa isang 
tao. 

a-lib a yo png [Seb Esp alivio] : ginhawa-. 

a*lid-a*gid pnr [War] : magkatulad o 
magkahawig. 

a a li a day png [ War] : pananalita na 
mabulaklak o matalinghaga. 

a a li a dung a d6ng png [Ilk] : bandana. 

alien (ey-li-en) png [Ing] 1: banyaga 
2: Pol hindi mamamayan ng isang 
estado 3: taga ibang daigdig. 

a-lig png [57] 1: paglipat ng mga tao, 
hayop, at bagay tungo sa ligtas na 
pook 2: pagtakas o paglisan mula sa 
isang pook. 

a*!i a g£ a ga png [57] 1: tao na batugan 
o tamacl 2 : tao na walang pagsisikap. 

a-li-ga-ga pnr : abala. 

a a lig-a a lig pnd, mag-a a lfg-a a lig, u*ma* 
lig-a-lfg, a a lig-a a li a g»n [Seb] : mang- 

himasok. 

a*li a gam a g^m pnd mang-a*li a gam a 
gdim, a a li a gam*ga*mm s u a ma a li a gam a 

gam [57] : mang-umit. 

a # li # gan a do pnr t : bulakbol 2 : tamad. 

a a li*ga a ngo png Bot : uri ng punong- 
kahoy ( Exostema philippicum) at naga- 
gamit ang balat ng pnno bilang 
pamalit sa cinchona : hali-ngAnga, 
hibAw. 

a*li a ga a si png Bot : lagasi. 

a a li a ga a Sin png Zoo : maliit na uri ng 
banak ( Mugil caramensis ); munting 
isda sa ilog. 







aligato 


24 


i 


alimdaw 


a*li*ga*t6 png [S«6] : alipato. 

a-lig*bd-ngon pngBot: gumagapang 
na halaman ( Floscopa scandens Lour) 
na mataba at tuwid ang tangkay : 
PUGAD LABUYO 2: [ST] marihuwana. 

a*li a gf png [Bik HU Seb Tag War] : taba 
ng alimasag, alimango, at sugpo : 

TABANG 3 , PULA 2 . 

a*li*gfd pnr: naliligiran o napalilibu- 
tan. 

adig-fg png: sa sinaunang lipunang 
Bisaya, pagbili nang tingi - pud 

mag-a-lig-ig, u a ma a lig-fg. 

a*lig-fg pnr [ST] : takot gumawa ng 
isang bagay. 

a*li*g6d pnrpnb : talilis; takas. 

a a li*gut*got png [Seb] 1: Lit pasalaysay 
o paawit na panalangin sa katapusan 
ng nobena na nagsusumamong iligtas 
ang kaluluwa ng tao 2 : matinding 
sama ng loob; labis na pagdaramdam. 

a*li*gut*g6t pnr : gulo; gusot. 

A a li a gti a yon png Lit [Ifu] : bayani sa 
Hudhud , epikong-bayan .ng mga 
Ifugaw. 

a a lig a w6s png [Pan] 1: tagumpay 2 2: 
kaunlaran. 

a-lig*wig pud u-ma-lig-wig, i-a-lig* 

wig [ST] : tumingin na tila magna- 
nakaw dahil ibig mang-umit. 

a*li*ka*b6 png [STBik Seb] : alikabok. 

a*li*ka-b6k png [Kap Tag] : lupa o 
anumang bagay sa lupa na naging 
pulbos at pino : abok 2 , abek, abu, 

ALABOK, ALIKABO, AUYALBO, BAGUMBUN, 
DABOK, GABOK, KABOKABO, LOPAPEK, 
TAPOK, TAPO-TAPO, UBU, YAB-OK. 

4 

a a li a k6l a bo/mdmag-a a li a k6l a bo, i*a*li* 

k£l a bo [ST] 1: ipatangay sa hangin 
ang isang bagay 2 : palipasin ang poot 
o galit. 

adi'k&'Si pnr [Seb] : kinakabahan o 
balisa. 

a a li*ka a t& png [Esp alicates] : kasang- 

kapang panggupit. 

* 

a*lik a bd a ngon pngBot : maliit, masa- 
ngang halaman ( Commelina diffusa 
barm) na gumagapang, karaniwang 
dinidikdik ang mga dahon at buto 
upang ipantapal sa namamagang si- 
ngit var alitbangon : kulasi. 

a*lik*b^*ngong la-ld*ki pngBot: yerba 
(Murdannia nudiflora) na payat ang 
dahon, maugat ang mga sanga, at 
kumpol na pink at lila ang bulaklak. 

a*lik a b6 a bo pud mag-a-Iik-bd-bo, 
u*ma a lik a b6 a bo t a a lik a bo a bu a hin [ST ]: 

makialam sa ginagawa ng iba : aum- 
bobo. 


a a lik a boy png [Bik] : abrigo. 

a a li a ken a k6n png Say [Ilk] : isang uri 
ng katutubong sayaw var arikenken : 

TADEK. 

a a li a ken a k6n pnd mag-a a li a ken a k6n, 
i a a a li a ken a ken, a-li a ken a ke a nfn [Ilk] 

1 : iikid o puluputin Cf dalikenken, 
kawikaw, kunikon 2 : yumukyok dahil 
sa takot 3: alikumkumin. 

a*!i*k6t png 1: lakwatsa; limayon 2: 
sinasadyang pagliban sa trabaho. 

a a lik a ti a yfi png: insulto. 

a a Ii a k£im a kom ^ndmag-a'lkkum-kom, 
a-lhkijrTTku-min, i a a a li a kiim a kom 

[Ilk] : likumin ang mga nakakalat: 

ALIKENKEN 3 . 

a*li*kun*n6g pnd mag-a a li a kun a n6g, 
a a li a kun a n6 a gin t i a a a li a kun a n6g [Ilk] 

1 : maglakad nang paikot-ikot at 
balisa 2 : alugin o yugyugin : iniin, 

KINNI-KINNI. 

a a li*ku a n6 png [Ilk] 1: uli-uli 2: Ana 
biloy sa pisngi. 

a a li a ku a rong pnd mag-a a li a ku a rong, 
a a li a ku a r6 a ngan, i a ya a li a k6 a rong 

[ War] : bumagsak nang walang ma- 
lay dahil sa suntok : knock-out. 

a a lik a w6t pnd mag-a a lik a w6t, a a lik a 
wa*tm [ST] : maghalungkat. 

a-li a l^ png Is [ST] tagasynod, taga- 
hanga 2: katulong. 

a*IMar png [ST] : patuto. 

a a IMek png [Ilk] : pinong bulak. 

a a IMfs png: pagdurog; paggiling. 

a*li*li a san png [Pan] : kabyawan 1 . 

A-lim png Lit: epikong-bayan ng mga 
Ifugaw na nagsasalaysay sa buhay ng 
kanilang bathala at mga kagila-gila- 
las na pangyayari. 

6 a lim png [Seb] : langgas. 

a a lrma png: pook na katayan ng mga 
hayop Cf abattoir. 

a a li a mag a m£g png 1 : pinatuyong ala- 
mang na pataba sa halaman 2 : 
paraan ng pagpapatuyo ng alamang 
sa init ng araw Cf tapa, bilad 3: 
kintab o kakintaban ng isang bagay. 

a a li a mang a m6ng pnr : mangmang; 
walang alam. 

a a li a mi a ngo png Zoo [HU Seb Tag 
War] : crustacean (Portunus pelagi- 
cus) na may malukong at malapad 
na talukab at karaniwang naglulungga 
sa putikan Cf alimasag, katang, tikitk, 

TATOS : ALAMA, ANIIT, CRAB, EMA, RASA. 

a a li a m£ a ngong ba*ku*nog png Zoo : 

alimangong may krus sa ibabaw ng 
talukab, mabalahibo, matingkad ang 


kulay ng balat, at may lason ang 
laman kaya hindi nakakain. 

a a li a m£ a ngong ba a t6 png Zoo: alima- 
ngong may batik-batik na puti. 

a a li a m£ a sag png Zoo [Kap Pan Tag] : 
crustacean {Fortunes sanguinotentus) 
na kauri ngunit maliit kaysa alimango: 
bansAway, kasag, galewey, masAg. 

a a li*m6t a mat pndmag-a-llTn^t-mat, 
i a a*li a mdt a mat [Seb] 1 : ibalik ang 
kamalayan 2 : magkaroon ng maa- 
gang kabatiran. 

a a li a may a m6y png : alingawngaw. 

a a lim a ba a ng^ a gan pngBot [Ilk] : uri 
ng mais na may batik sa butil. 

a a lim*ba a t6k pnr : magkaiba; hindi 
magkatulad; hindi magkapantay. 

a-lim-ba-t6ng png [Ilk] 1 : kadena o 
pataw na ikinakabit sa tao upang 
hindi makatakas 2 : pasanin; prob- 
lema. 


a a lirrvba a w6 a ngan png Bot [Ilk] : uri 
ng palay. 

a a lim*ba a ydiW png 1 : habol ng tingin 
hanggang mawala sa tanaw ang isang 
tao na umalis 2 : pagkabalisa. 

a a lim a b£ a yong png [Ilk] : tirador o 
paltik. 

a-lim*bo-b6 pnd mag-a a lim a bo a b6, 
u a ma a lim a bo a b6, a a lim a bu a bu a hin 

[ST] : alikbobo. 

a a lim a bo a y6*gan png [Pan] : bubuyog. 

a a lim a bu a bii a do/?ng’Zoo [Ilk] : higad. 

adim-bu-kdd png [Seb Tag] 1: pagbu- 
kad; pamumulaklak 2 : saboy ng 
liwanag. 

a a lim a bu a kad png : sakit ng tiyan; ku~ 
mukulong tiyan. 

a*lim a bCi a kay png: varyant ng halim- 
bukay. 

a a lim a bu a k6y png [Seb Tag] 1 : salpok 
ng alon; pagtaas at pagbaba ng alon 
ng tubig sa pusod ng dagat 2 : pag- 
kahilo o pagkalula 3: Med galaw ng 
mga membrane sa abdomen 4: Bot 
[Ilk] halamang baging na kulay abo 
ang bunga. 

a-lim^yyd'gen^gZoo [Bk]: tandang 
na may napakapulang balahibo. 

a a lim a bu a yu a gin png Zoo: tandang na 
sarisari ang kulay ng balahibo Cf 
mayahin, sasabungin, talisain var 
alimbuyugen : dalusapi. 

a a lim a bu a yu a gin pnr : makitid ang 
pag-iisip. 

a a Hm a daw pnd mag-a a Hm a daw, i a a a 
lfm a daw, a a lim a d^ a win [HU]: guma¬ 
wa nang maramihan o bultuhan. 








t 



*\w\ 







aiii^a£ 


... 


i/k»* 







alim-im 


25 


alingiing 


adim-im png [57] 1: pagbigkas ng 
mga salita nang hindi maayos 2: 
bulol. 

adi*rms pnr : lihim; patagd. 

adi-moddn png [57] : patpat na maka- 
pal ang hawakan at paliit hanggang 
sa dulo. 

alimony (adi-mo*ni) png [Ing] : sus- 
tento sa asawa pagkatapos maghiwa- 
lay nang legal o magdiborsiyo. 

a-li*mo*r6ng pnr [Pan] : hinimatay. 

a a li a mo a s6rj£mg [57] : paraan ng pag- 
kayas ng pamalo hanggang sa unti- 
unting lumiit itong katulad ng kandila. 

a*lim-pa*pa-y6w png : salipadpad; 

pagaypay. 

% 

adim a pa a t£ a kan png [Seb] 1: isipan 
2: bungo. 

adim*p£y pngBot : palumpong ( Croton 
caudatus) na may dahong maaaring 
ipantapal sa namamaga o sumasakit 
na bahagi ng katawan. 

a m lim*pa*y& m wai\ png Zoo : ibon (Cop- 
sychus luzoniensis luzoniensis) na puti 
at itim ang balahibo at humahaba 
nang 180-185 mm, karaniwang ku- 
makain ng kulisap : Asosiloy 2 . 

adim*pa*y6ng pnr [Ilk] : pagkatulig 
dahil sa pagkakasuntok o malakas 
na tunog : pelleng, riweng. 

adim a po a k£ a pok png [Pan] : alimpuyo. 

a a lim*po a r6s png [Pan] : puyo. 

adinrpudo png [Seb] : puyo 1 . 

a*lim*pu*l6s/mg1: [Seb HU] alimpu¬ 
yo 2: [HU] puyo war alipuros. 

adim*pu a ng£t png 1: paggising nang 
biglaan : alimungaw 2: sonambolis- 
mo. 

adinvptrpuTO png [Bik] : puyo. 
adim a pu a sd pngBot : tigas ng kahoy. 

s 

adinvpu-yas pngBot [Seb] : luya- 
luyahan. 

adimpu-y6 png : uliuli ng tubig, ha- 
ngin, o usok var alipuyo : alauli, 

ALIMPOKAPOK, ALIMPULOS, AL1NONO, AU- 
PUROS, PALIPOD, PUYO 2 , REMOLINO. 

A 

adim a pu a y6k png 1: singaw mula sa 
kumukulong tubig o pagkaing nilu- 
luto 2: amoy nito. 

a*lfm*pu a yu png Ana [Kap] : nunal. 

adim*pu*yut png [Kap] : bando. 

adi-mu-dan png 7Loo : hito. 

a*Ii a mu a kon png Zoo [Seb] : kalapati. 

a a li a mu a l6n pnr : patulis. 

a # H a mu a ngaw/?ng[5^] : alimpungat. 

a a li a mun a m6n png: pagiging mabilog; 
tipund. 


adi a mu a om png : singaw na galing sa 
lupa pagkatapos ng ulan o ambon : 

ALISUGASOG. 

adi a mu*os pnr [Seb Tag] : hindi naki- 
kita. 

adi-muTa png [Kap Tag] : mapang- 
uyam at mapanlibak na pananalita; 
masakit at nakaiinsultong salita; 
pagmumura t/aralimura - pnd mag* 
adi-mu-ra, a a li a mu*r6 a hin. 

a a li a mu a r£ a nin png Zoo : uri ng mala- 
king ahas; sawa. 

adi-mus png Zoo [HU Tag] : alamid. 

a a li a mu*s6d pnr\ panipis o patulis 
pagsapit sa dulo, tulad ng tinasahang 
lapis. 

a a li a mu a SOm png: halimuyak; samyo. 

adi-miHaw png [Seb] : balintataw. 

adim-yo png [ Bik] 1 : bango 2: sang- 
sang. 

adim-yon png [Seb] : halimuyak. 

6 din png : pagpapatuyo ng katawan 
matapos maligo o mabasa. 

6din pnr [War] : masungit; bastos; 
magagalitin. 

adfn pnh : ginagamit sa pagtatanong 

ng isang bagay mula sa isang pangkat. 

• • 

adhnag png [Pan] : alingawngaw. 

adi*n£ a ga png [Ilk] : ningning ng li- 
wanag. 

adrnag-n&g png : sinag ng kandila o 
saboy ng liwanag sa nakabalot na 
papel sa baso. 

adfn-adin png [57] : paglilipat ng 
maruming damit. 

adi*n6*ngan png : mainit na klima. 

adi*nang a n£ng png: kislap ng makin- 
tab na rabaw ng tela o katad. 

adi*nd a pog png [Ilk] : alikabok mula 
sa nabubulok na kahoy, laman, at 
iba pa. 

adrnaw png Bot [Ifa] : punongkahoy 
(Annonaceaea Goniothalamus elmeri 
Merr) na ginagawang lubid ang balat. 

9 

adi a n£w a naw png [Bik] : balintataw. 

adi*nay a n£y png : galaw ng dulo ng 
damo kapag nasasagi ng hayop. 

adin*dd a haw png [Seb] 1 : tutubf 2: 
ambon. 

aA\n*d&*T\qa png[War\ : initokainitan. 

adin a da a y£g png [Ilk] rbabaengma- 
ganda, mahinhin, at kaakit-akit. 

adin a d£*yag pnd u a madin a d£ a yag. 
mag-adin-da-yag, adin a da a y6 a gin 

[Ilk] : sumalimbay o lumutang sa 
hangin. 


a a lin*d6g png 1: dilag; ganda 2: pag- 
kamagiliw; pang-akit: umgas, lingkat, 
sadiya. 

adin-du*ot png: amoy ng usok sa loob 
ng silid. 

adi-ned-ndd png [Ilk] \ sukdulang 
kamalasan, kadiliman, o sakit. 

^ling jm^: varyant ng ale, laging ka- 
sunod ang pangalan ng babae, hal 
aling Maria. 

a*ling png Bot : palumpong ( Melanosis 
multiglandulosa) na luntiang dilaw 
ang bulaklak at ginagamit na gamot 
ang balat at dahon. 

a-li-ngcbas png [Ilk] 1: multo o ma- 
samang espiritu 2: kakila-kilabot na 
tunog. 

adi a ng£g*ngag png Ana [Seb] : nga- 
langala. 

a a li a nga*hit pnr : labis ang init Cf 
alinsangan var alingahot. i 

a 

a a li a ng£ a hot pnr [Bik] ; varyant ng$ 

alingahit. 

4 a ling-d a ling pnr [ST] 1 : palipat-lipat 
at walang katiyakan 2: hindi kapani- 
paniwala. 

a-li-nga-nga pnd mag-adi a nga a ng£ 9 
i-adi-nga-ng^, adi-nga-nga-hin 

[57] : inisin o galitin ang sinuman. 

adi*nga*nga pnr: pinalakas, tulad ng 
boses. 

a*li*nga*ngo pngBot : punongkahoy 
na tapat-tapat ang dahon, hugis-idog 
na matulis sa magkabilang dulo, at 
ginagamit na panggamot sa malarya 
ang balat. ^ 

a-li-ng^r^n^u-ma-li-ngar, a a li*nga a 
r6n, i-adi-ng^r [57] : patakasinang 
bihag na hayop. 

a a li a nga*r6 png Bot : palumpong 
(Eleaegnus philippinensis ) na guma- 
gapang paakyat, laging may dahon, 
at may bungang hugis itlog at kulay 
pula : BANAKEN. 

a a li a ng4*saw png : malakas at maba- 
hong amoy Cf bantot, sangsAng : 

ALISANGSANG. 

adi-ngas-ng^s png [Kap Tag] : usap- 
usapan; eskandalong dulot ng tsismis 
var ngasngas. 

a a li a ngaw a ng6w^ng: pag-uulit ng tu¬ 
nog bunga ng pagtalbog ng tunog : 

AGAW-AW, ALALAD, ALATWAT, ALIMAYMAy, 

AliNAG, alingayngAy, allinga, alungog, 

ANINGAL, ANININGAL, DAYANDANG, ECHO, 
LANOG 2 , OLAI.ENG. 

a*li*ngay*ng^y png: alingawngaw. 

a*ling a gat png [Mrw] : babala 3 . 

a*li a ngi a ing png [Seb] : init ng araw. 



1 i 

















alingit 


26 


alfsus 



a-li*ngit pnr [Seb] : bugnutin. 

a-lrngo png Zoo [Ilk] : baboy-damo. 

a*li*ngug-ngog pnr [Seb] : maingay 
na parang tambol. 

6*lin*l6*ngan png: [Kap Tag] kawa- 
lang katiyakan; pagdududa : deskom- 

PIYAnSA, DUDA, DUWADUWA, DUHAdUHA. 

a*li*nog*n6g pnd mag-a*li-nog # n6g, 
i*a a li a nog a n6g, a a li*nog a nu a gfn [ST ]: 
umikot-ikot na parang trumpo. 


a*lin a sa*bdy png : kapanahon; kon- 
temporaneo - pnr ka*a*liivsa*b6y. 

a*lin*s6*nay pngBot [57] : ilahas na 
puno ng saging. 

a*lin*s£*ngan png: matindinginit ng 
panahon - pnr ma a a a lin a s6 a ngan. 

a*lin a su*nod pnd i a a a Mn a sii a nod, 
yma-lin-sihnod, pag-a a lin a su a niS a 

ran 1 : umayon o sumnnod batay sa 
sinabi o isinaad 2: lumapat o umang- 
kop nang walang pagbabago 3: ibatay 
sa autoridad o batas. 


a*lin-su*ob png [ War] : init sa loob ng 
silid na puno ng tao; alinsangan sa 
isang kulong na silid. 

a a lin*su a su png [HU] : malambot na 
kaloob-loobang bahagi ng bagong 
tubong saging. 

a a lin a su a wag pnd [57] : laban sa agos; 
tungo sa kataliwas na direksiyon. 

a*lin a t£ png Zoo [Ilk] : pangkalahatang 
tawag sa bulateng lupa C/biled , unta. 

a a lin a t6 a bo png [Seb] : lumilipad na 
alikabok. 

a a l«n a ta a na/radmag-a a lin a t£ a na, u a ma a 
Iin*t6*na, i a a a lin a t£ a na [57] 1 : pan- 
sinin 2: ihiwalay sa mga kasama 3: 
alisin o ibukod 4: maghinala var 
intana. 


a a lin a ta a t&w png : Bot punongkahoy 
(Diospyros pilksanthera) na tumataas 
nang katamtaman at ginagamit na 
gamot sa ubo ang balat: balatinaw. 

a*lin*t£*wog png [HU] : maliit na lu¬ 
pa na ligid ng tubig Cf islA, pul6. 

a a lfn a tu a b6ng png [Ilk] : bumbong. 

a a li a nug a n6g png: inog; ikot. 

a a li a nu a no png [Ilk] : alimpuyo. 

a*li*pcuga png [Ilk] : dumi o dahon 
na sumasalimbay sa hangin. 

a*li*pag*£g pnr : namumula ang 
mukha. 

a*li*pa-ia pnb 1 : agad 2: samakatwid 
3: marahil var alipala. 

a a li a p6 a lok png [HU] : alipato. 

a*If*pan png [Ilk] : pagpapangkat- 
pangkat ng mga Ilongot. 


a*li*p6*nes png [Pan] : inip. 

a*li a pang*y6n png Zoo : ahas. 

a*li*pa*pfi png : patag na bubong. 

a a li*pa a pS pnr : sapad; lapad. 

a*li*pa a r6 png Zjoo : maliit na paruparo 
na karaniwang dilaw ang pakpak. 

a*lf*pat pnr : hindi makaunawa. 

li-Da-ti png Bot [Dum] : buta. 


a a li a p4*to png [Kap Tag] : lumilipad 
na maliit na piraso ng baga : augato, 

ALIPALOK, ALIYABO, DALIPAtO, MANOK- 
MANOK, SENTELYA, TSIPAS. 


a*li a pat a p^t png [Kap] : alitaptap. 

a a li a pa a y6 pngBot : mala-yerbang damo 
(Homalomena philippinensis) na hugis 
puso ang dahon var alipay : alupayi, 

SALET-NGA-N ALABAG A. 


a a li*p6ng pnr [Pan] 1 : tulig 2: lito. 

a a li*pfd pnr : lapad ang ulo. 

a*lf*pin png 1 : tao na nasa ilalim ng 
kapangyarihan ng kaniyang pinag- 
lilingkuran : adipen, bag-en 2: tao na 
pag-aari ng ibang tao : adipen, bag-en 
3 : utusan : .adipen, bag-en. 

a-H-ping na a ma a ma a h6y png Pol [ali- 
pin+na+nasa+bahay] : sa sinaunang 
lipunan, ang uring naglilingkod sa 
pinagkakautangan, ngunit may kara- 
patan na mag-ari ng lupa, maaaring 
magpakasal, at hindi maaaring ipag- 
bili Cf aliping sagi-gilid. 

a*lf a ping sa a gi a gMid png Pol [alipin + 
na+nasa+gilid] : sa sinaunang lipunan, 
ang uring naglilingkod at nakatira sa 
pamamahay ng kaniyang pinagkaka- 
utangan, nawalan ng karapatan o 
walang karapatang mag-ari ng lupa, 
kailangang humingi ng permiso upang 
magpakasal, at maaaring ipagbili Cf 
aliping namamahAy. 


a a lip-fp pnr : sabik; bitin. 

a a li a pfs png : maninipis na hiwa. 

a a li*po a g6 png [Pan] : pusod. 

a*li a p6ng pnr [Pan] : bangat. 

a a li a pong a h6k/mg[5^] :uringisdang 
lawin (genus Cypselurus). 

a a li a po a n6 png [Ilk] : inog. 

a a li a p6 a res png: tuta 2 var ulipores. 

a*lip a t6k png : balisa. 

a a li a pug*p6g png [Ilk] 1 : maliit na 
ipuipo 2: Mit an ting-anting; agimat; 
gahng. 

a a li a puk a pu*kan png [HU] : gubat. 

s 

a a li a pun a dok pnr [War] : mababaat 
matipuno. 

a-li-pung pngBot : matigas na punong¬ 
kahoy ( Gmelina philippinensis) na 


biluhaba ang dahon at gamot sa 
alipunga ang dagta: bagabAboy, bosel- 

BOSEL, KALULUT, TULtJNGAW. 

a a li*pu*nga png: impeksiyon sa paa 
na nagdudulot ng pagbibitak at 
matinding pangangati ng balat : 
athletes’s foot. 

a a li a pun a yS png: tao na naninilbihan 
dahil sa pagkakautang Cf alipin, utu- 
sAn, atsAy. 

a a li a pu*r&y png Bot : uri ng ilahas na 
baging. 

a*li-pus*pos png [War] : puyo. 

a*li a pus a t3 png\ : di-makatarungan at 
malupit na paggamit ng kapangyari¬ 
han 2: layon o biktima ng naturang 
kawalan ng katarungan : amis, api, 
Ayop, dail, dustA, hAmak 2 , tAmay, nai- 
rurumen - pnd mang-a a li a pus a t&, 
a a li*pus a ta a fn. 

a # lf a rang, nangangalirang pnr : tuyo; 
tuyot; tigang : al^ng, l^ngi, langkang, 
mamAra, namaga, ugA. 

a a lf a rong pnd u*ma a lf a rong, i a a a lf a 
rong, a*li*ru*ngan [Seb] : lumigid. 

a a lfs pnd u a ma a lfs, a a li a sfn, a a li a san 1: 

magtungo sa ibang pook; lumipat ng 
lugar o puwesto 2: magtanggal 3: 
tumiwalag : yAo, lAyas, pAnaw. 

A-lis! pdd: Layas! 

a*li*sa*ga pnr 1: tamad 2: langgayak. 

a-li-sag-^g pnr : pabaya. 
a*li a s6m a bay pnr [57] : sabay. 
a a li*sang*s£ng png: alingasaw. 
a*li*sek*s6k png[Ilk] : malayongpook. 
a*li*sig png [Kal] : dasal na inaawit 

ng mandadawak habang minamasa- 
he ang humahapding bahagi ng ka- 
tawan ng maysakit. 

a-lis-is png \ : pagiging maalinsangan 
2: init na nararamdaman ng tao ka- 
pag tag-init. 

a*lfs*na png [War] : pambutas; bare- 
na; balibol. 

a*If*so png Zoo : isang uri ng isdang 
alat ( Chrysophrys auratus) na kabilang 
sa family Lutjanidae. 

a a lf a Son png: pagliligpit at pag-aayos 
ng nakakalat na mga bagay. 

a-li-sot png [Kap] : tinilad na kawa- 
yang nakakabit pahalang sa gilid ng 
magkabilang poste ng kubo. 

a-lfs-to pnr [Esp a+listo] 1: laging 
handa : quick 2: matalas; gising : 
quick 3: matalino : quick. 

a*li*su*ga*sog png [Ilk] : alimuom. 

a*lf*sus png[Kap] : ipuipo. 





































t 


aliswag 


27 


alkohol 



a a lis a w£g png 1: bagabag 2: taas ng 
sulak 3: palitan ng upuan. 

6* I ft png\ : hindi pagkakasundo; pag- 
aaway : alitan 2: [Ilk] pandikit. 

3;lit pnd mag-£-lit, adbtan [Bik] : 

ingatan. 

a a li*tag*t£g pngBot : anaan. 
a*lf*tan png: alit. 

a-li*tang*y3 png Zoo : mabahong ku- 
lisap na karaniwang nangingina-in 
sa palay, si taw, at patola : atangya, 

RETKET, TANANGAW, TIYAnGAW. 

a*li*tap*t^p png Zoo : kulisap ( Photuris 
pensilvanica) na karaniwang lumilipad 
sa gabi, at nakapag-bibigay ng kukuti- 
kutitap na liwanag: alipatpat, axinipot, 

BUKATKAT, FIRE-FLY, KANKANTI, HULALANT1, 
KUNANG-KUNANG, LAMBI-TONG, TONTONG. 

a*IMaw pnd u*ma a li-taw, mag-adf* 
taw, a a li a t£ a win, a-li*t£*wan [ST] 1 : 

lumakad nang marahan sa gabing 
madilim o sa madilim at kubling pook 
2: huminto sa pagsagwan at lingunin 
ang mga kasama sa bangka. 

a a li a t4 a wo png: paghahanap sa isang 
bagay nang hindi nagtatanong sa si- 
numan ukol dito. 

a a li a te a ras e y6n png [Esp aliteracion] 
Lit 1: paggamit ng magkakatunog 
na salita, karaniwang katinig, upang 
lumikha ng musika sa taludtod 2: ta- 
wag sa gayong tayutay C^asonansiya. 

adit-ft png: tunog ng kawayan pag- 
sayaw sa hangin. 

a a li a tit png : batik o mantsa sa yantok. 

a a lf a tO png Zoo [ Kay Tbn ] : martiniko. 

adit p£ a la pnb [ST] : alipala. 

a a li a tub*tub png: bakod sa paligid ng 
ap°y. 

a*li a tun a tu a nin png: reglamento; tun- 

tunin; gab ay. 

a a lit a w£t png: alingawngaw. 

alive (a-layv) pnr [ Ing ] : buhay. 

a a liw png 1: kasiyahang loob; katuwaan 
2: konsolasyon; pag-ald. 

a a li a wa png [ Igo ] : palakol na pamputol 
ng ulo. 

a a li a wd pnh [ Kap ] : iba. 

a a li a wa a d£ng png [Ilk] : balagat. 

a*li a w£k a say png [Ilk] : mga oras na 
walang ginagawa; malayang oras. 

a # li*w£ a las png 1: pagiging maluwag, 
maayos, at maliwanag, gaya ng sa 
pook o gusali 2: pagiging maganda 
at matiwasay, gaya ng sa panahon 3 : 
pagiging masaya gaya ng sa mukha - 

jfrm*ma a a a li a w£ a las. 


a-li a wa a ng6 a wang png [Ilk] : tsismis 

o balitang hindi kapani-paniwala CJ 

ALING ASN GAS. 

a a lf*was pngMit [HU] : dambuhala 2 . 

a*li a was png 1 : Zoo unggoy 2: uga- 
ling malikot, salbahe, pilyo, o pag- 
kamaramot kung sa tao. 

a a li*was a w5s png 1 : katiwalian 2: 
malisyosong kuwento. 

a a li a wa*t6k png [Ilk] : karunungan; 
malawak na kabatiran o kaalaman. 

a a li a way a wdy png : bawi ng lakas; 

buti. 

a a li a wit png [Ilk\ : buntot ng anumang 
bagay na papalayo, lalo na ang bagyo. 

a a liw-fw png [Pan Tag] : mahinang 
tunog ng dumadaloy na tubig Cf 

AGUY-OY, BOROBORO, HAG AN AS, KANAAS, 
ONGOR, SAGAHAY. 

a*li a y^*bo png [S7] : alipato. 

a*li a y4l a bo png [57] : alikabok. 

a-li-y^-sar/z/^/mag-a’Ii-y^-sar, u a ma a 
Ii a y6 a sar, i a a a li a y£ a sar [57] : puma- 

gitna sa gulo, away, o pag-uusap nang 
walang pahintulot: aliyasor. 

a a li a y4 a sor^n^mag-a a li a y^-sor, u a ma a 

M a yd a sor, i a a a li a yd a sor [57] : aliyasar. 

a a lf a yo pnr [57] : hindi mapakali; ba- 
lisa. 

a a lf a yun png: hindi regular na kilos o 
galaw, karaniw?’"* tao, pangkat, o 
hangin : iyalimpoay, utbong. 

al*ka*b4*la png [Esp alcabala] : noong 
panahon ng Espanyol, buwis mula sa 
mga panindang ipinagbili sa paleng- 
keng pag-aari ng pamahalaan. 

al a ka*ba a l£ a ro png [Esp alcabalero] : 
tagakolekta ng alkabala. 

al-ka-bus png [Esp arcabuz] : isang 
uri ng lumang baril : pasulo 1 . 

al*kag a w4 a te png [Esp alcahuete] : 
bugaw ng puta. 

al-kag-wbte png [War] : tao na ma- 
paghanap ng gulo o basag-ulo. 

al-k^bde png [Esp alcalde] 1: pinu- 
none bavan, al a kal a d6 a sa kunp- habae: 


nong bayan, al a kal a d6 a sa kung babae: 
meyor 2: noong panahon ng Espan¬ 
yol, pinuno ng isang alkaldiya Cf 

ALKALDE MAYOR. 

al a k6l a de-en-or a di a n^r a yo/?ngPo/ [Esp 

alcalde-en-ordinario] : noong panahon 
ng Espanyol, punong hukom ng 
lungsod. 

al a k4l a de ma a y 6r png Pol [Esp alcalde 
mayor] : noong panahon ng Espanyol, 
gobernador ng lalawigan at puno 
ng hukuman ng unang dulugan. 


al-kal-dbya png [Esp alcaldia] : noong 
panahon ng Espanyol, tawag sa pa- 
mahalaang sibil ng isang lalawigan. 

alkali (al •ka-lay) png Kem [Ing] 1: 
anumang substance na nakapapawi 
sa bisa ng acid, nagpapabughaw ng 
litmus, at may pH na higit sa pito 2: 
mineral salt na natutunaw, nakasa- 
sama sa pananim, at matatagpuan sa 
lupang pagas. 

alkaline (al-ka-lfn, al-ka-layn) pnr Kem: 
katulad o nagtataglay ng alkali : 

ALKALOYD. 

al a ka*l6yd png Kem [Ing alkaloid] : 
alinman sa serye ng nitrogenous 
compound na organiko, mula sa ha- 
laman, at ginagamit ang karamihan 
sa paggawa ng gamot, gaya ng mor¬ 
phine o quinine. 

£! a ka*l6yd pnr Kem : alkaline. 

al’karrvpor png [Esp alcanfor] : maputi, 
aromatiko, tila kristal na substance 
mula sa punongkahoy na Cinnamo- 
mum camphora, , at ginagamit na sang- 
kap sa gamot : camphor, naptalina. 

ahkam-puT^-do pnr Kem [Esp alcan- 
forado] : may lahok na alkampor. 

al-kan-se pnr [Esp alcance] : lugi. 

ahkan-shya png [Esp alcancid] : taguan 
o impukan ng salapi, karaniwang gawa 
sa kahoy, plastik, o luad var alkansiya. 

al-kan-ta-ril'ya png [Esp akantarilla] : 
kanal na yari sa tubo, semento, o 
konkreto na nasa ilalim ng lupa at 
daanan ng maruming likido Cf kan- 

TARILYA : SEWER. 

• . 9 

al'kan a ta a ril*y£*do png [Esp alcanta- 
rillado] : sistema ng alkantarilya : 

SEWERAGE. 

al-ka-S^r png [Esp alcazar] : kuta; pa- 
lasyo; kastilyo o moog. 

al a kay a se a ri a ya png [Esp alcaicena] 1: 
noong panahon ng Espanyol, pami- 
lihan at tirahan ng mga Tsino sa 
Maynila 2: pook na pamilihan ng 
seda, cotton, at iba pang kalakal. 

al a ki a l£ png [Esp alquiler] : upa; renta. 

al a ki a tr6n png [Esp alquitran] : itim, 
malangis, at malagkit na mineral na 
inihahalo sa kahoy upang hindi 
bukbukm o anayin : ayangaw, dar- 

YANGAW, LANAY, PITCH 1 , TAR. 

al*k6*ba png [Esp alcoba] : tagong ba- 
hagi ng pader o silid : lungib. 

al a ko a h6l png [Esp alcohol] 1: Kem likido 
(C 2 H 3 OH) na madaling sumiklab, 
walang kulay, at inihahalo sa mga 
inuming nakalalasing 2: mga inumin 
na mayroon nito 3: Kem organikong 


I* MU* 







alkoholiko 


28 


almohadon 



compound na mayroong isa o higit 
pang hydroxil na nakakapit sa carbon 
atom : alcohol. 

al*kO"h6*li*k6 png [Esp alcoholico] : tao 
na nagumon sa alkohol; lasenggo : 
alcoholic. 

al a ko a h6 a li a k6 pnr [Esp alcoholico ] : may 
kaugnayan sa alkohol: alcoholic. 

al*ko*ho # liS"mo png [Esp alcoholismo] : 
pagkagumon sa mga inuming may 

alkohol. 

al*ko-h6 , m6*tro png [Esp alcohometro ]: 
kasangkapang pansukat sa konsen- 
trasyon ng alkohol: alcoholometer. 

AI*ko*r£n png [Esp Alcoran] : Koran. 

61'koy png [War] : sigarilyong mata- 
mis at mahaba. 

ahku'ba png [Seb Esp alcoba] 1 : kisa- 
me 2 : kubong 2 . 

alia breve pnb Mus [Ita] : paggamit 
sa kalahating nota bilang yunit ng 
kompas. 

Allah (aha) [Ing] : sa Islam, ang Diyos. 

aMang png Zoo [Ifu] : uwang-tubig na 
kulay bughaw na maitim. 

aMa-ngog png [Ilk] : tunog na hung- 

kag : ALLUNGOGAN. 

alia prima (a*lapri*ma) png Sin [Ing] : 
tuwirang pagpipinta sa mukha o sa 
kambas. 

aMa*taw png [Ifu] : basket na katam- 
taman ang laki, may tuyud, 50 sm 
ang taas, yari sa kawayan, at pinagsi- 
sidlan ng kamote. 

al-law png [Ilk] : saranggola. 

aMa*w6*gi png [Ilk] : anlowage. 

aMa-wat png [Ilk] : sabad. 

allegory (al-e-gor-i) png Lit [Ing] : 
alegorya. 

allergy (al-er-dyi) png Med [Ing] : 
abnormal na reaksiyon ng kata- 
wan sanhi ng pagkalanghap, pag- 
kalunok, o pagkadaiti ng balat sa 
isang bagay, at karaniwang nag- 
dudulot ng pagbahing, sipon, o 
pangangati ng mata o balat: aler- 

hiya. 

alley (al*i) png [Ing] 1: mahaba at 
makipot na daan sa pagitan ng mga 
gusali; eskinita 2 : sa larong bowling, 
daan na yari sa kahoy na pinagug- 
ulungan ng bola. 

a Hid png [Ilk] : pagkit. 

aMi-gang png Mil [Ilk] : bantay na 
nasa bentahang posisyon. 

alligator (a*li*gey*tor) png [Ing] 1: a 
Zoo malaking reptil (genus Alligator ; 
family Aliimtoridae) na likas na mata- 


tagpuan sa America at Tsina at may 
ulong higit na malapad at maikli kaysa 
ulo ng buwaya b anumang malaking 
reptil na kahawig nito 2 : balat ng 
nasabing hayop o anumang kahawig 

nito. 

aMin png [Gui Bag] : sinturon. 

aMbnga png [Ilk] : tunog na umaa- 
lingawngaw. 

0 

aMrngag pnd mag-aMi-ngag. aMi* 
nga-gin [Ilk] : makinig sa may kala- 
buan. 

6Mit png [Ilk] : sate. 

allow (a-law) pnd [/ng] 1: pahintulutan 
2: pagbigyan 3: papasukin 4: mag- 
pataan. 

allowance (a-law-ans) png [Ing] 1: 
halaga o kabuuang halaga na pina- 
hintulutang mapasakamay ng isang 
tao 2: baon na salapi 3: sustento 4: 
ang ipinahintulot 5: pataan; pasobra. 

alloy (al-oy, a-loy) png [Ing] : uri ng 
metal na binubuo ng dalawa o ma- 
higit pang tinunaw at pinaghalong 
metal. 

All Saints' Day (ol seynts dey) png 
[Ing] : pagdiriwang na ginagawa ng 
iba’t ibang simbahang Kristiyano tu- 
wing Nobyembre 1 bilang pagguni- 
ta sa mga banal. 

All Souls’ Day (ol sowls dey) png 
[Ing] 1 : pagdiriwang na ginagawa 
ng simbahang Katoliko Romano ukol 
sa kaluluwa ng mga yumao at kara¬ 
niwang ginaganap tuwing Nobyembre 
2: Araw ng mga Patay. 

al*lu*day png [Ilk] 1: hikaw ng mga 
Igorot 2: lubid na ginagamit upang 
maisakbat ang isang bagay. 

• I 

aMu*ng6*gan png [Ilk] : allangog. 

aMu-sob j5m^mag-aHu-sob, i*aMu* 
sob, al*lu*sii'ban [Ilk] 1: ilipat sa 
iba ang laman ng isang sisidlan 2 : 
pagtaklubin : sulluop. 

alluvium (a-lu-vi-em) png [Ing] : de- 
posito o tambak ng pinong lupa sa 
lambak at bunganga ng ilog mata- 
pos ang baha. 


png 


diwa: kaluluwa 


al*m£ png : pagtayo, karaniwang ga- 
mit ang hulihang mga paa, gaya ng 
sa kabayo, dahil sa takot, galit, at ka- 
tulad. 

al*m&’gre png [Esp] : pulang lupa o 
luad na ginagamit na pangkulay sa 
semento o bato. 

Alma M6t erpng [Lat] 1 : inang diwa 
o mapagkalingang ina 2 : pamanta- 


san, paaralan, o kolehiyo na pina- 
pasukan o pinagtapusan. 

al-m^n png [Ilk] : layunin; hangad o 
pinakamimithi. 

almanac (ahma-nak) [Ing] : almanake. 

al*ma*ndi“ke png [Esp almanaque] : 
kalendaryo ng mga araw sa isang 
taon na kinatatalaan ng mga oras ng 
iba’t ibang pangyayari at katotoha- 
nan tulad ng anibersaryo, pagsikat 
at paglubog ng araw, pagbabago ng 
buwan, pagtaog at pagkati ng tubig, 
at iba pa : almanac. 

al*m£r*yo png [Esp armario] : kabinet 
na pinaglalagyan o pinagtataguan 
ng unan, kulambo, banig, at iba pa; 
sa Espanya, kabinet para sa mga 
sandata. 

al*m&'sa png [Ilk] : almuhasa. 

al*ma a s4n png [Esp almacen] : tinda- 
han; department store. 

al*ma*se*nd a he png [Esp almasenaje] : 
bayarin sa pagpapaimbak. 

al*m6*si a g£ png Bot [Esp almaciga] : 
punongkahoy ( Agathis philippinensis) 
na pinagkukunan ng sangkap sa 
barnis : ladyangan. 

al*m6n-dra png Bot [Esp] : biluhaba 
na nuwes at bunga ng almendras : 
almond. 

al-men-dras png Bot [Esp cdmendra+s] : 
matigas na punongkahoy (Amydalus 
prunus) na tumutubo sa rehiyong 
tropikal at may bungang nuwes : 
almond^ 

al-men-dribya png [Esp almendrilla] : 
kikil na hugis pili. 

al # m6*te png [Esp] : baluti; helmet. 

al*mi’d6r png [Ilk] : arina. 

al-mi*r6n*te png [Esp] : admiral. 

al*mi*r6s png [Esp almires] : gamit na 
yari sa bato, kahoy, o tanso na pinag- 
didikdikan ng mga rekado, gaya ng 
paminta var almeres Cf alsong, bayu- 

HAN, LUSONG, USONG : ASUNCi, DIKDIKAN, 
MORTERO. 

al*mi*r6l png [Kap HU Seb Tag Esp 
almidon] : gawgaw na ginagamit sa 
pagpapatigas ng labada var amirol. 

ahmiS’kle png Bot [Esp almizck] : hala- 
man na kabilang sa genus Mimulus. 

al*mo*h£*da png [Esp almohada] 1: 

unan 2: sinapupunan. 

6l‘mO"ha a d6n png [Esp almohadon] i 
malambot na supot, gawa sa tela, 
katad, o goma, may lamang bulak o 
katulad, at ginagamit na sapin sa 
upuan, luhuran, higaan, at iba pa 

Cf KUTSON, UNAN. 














































almohasa 


<- 


29 


Alpha Centaur 


6l-mo-h6-sa png [Esp almohaza ]: metal 
na suklay na ipinansusuyod sa balat 
at balahibo ng kabayo var almu- 
wasa : almAsa, sood. 

al*m6n png Bot : punongkahoy na 
pinagkukunan ng tabla o kahoy na 
malambot at kulay puting-dilawan. 

6l*mond png [ Ing ] : almendra; al- 
mendras. 

al*mon*di*g68 png [ Esp almondiga+s ] : 

bola-bolang karne var almundigas, 
albundigas. 

al*mo*n6*da png [Esp] : baratflyo. 

al-mo*r6*na8 png Med [Esp almor- 
rana+s] : pamamaga ng ugat sa tum- 
bong na nagiging sanhi ng pagdurugo: 

BA-LAID, HEMORROID. 

al-mo-s6-da png Bat [Esp almoceda ] : 
buwis sa patubig o irigasyon. 

al-mo*w6-da [Esp almohada] png : 
maliit na unan para sa upuan. 

alms (amz) png [Ing] : limos. 

al*mu*s6l png [Esp almorzar] : agahan - 

pnd al-mu-sa-lin, mag-al-mu-s6l. 

al •nus png Bot [Ing] : punongkahoy 
( Alnus japonica) na hugis kalan at 
salit-salit ang makintab na dahon, at 
maliliit ang hugis apang ubod. 

6-lo png 1: [War] hiya 2: [Ilk Pan] : 
halo. 

al-6 png [Ilk] : pambayo ng mga butil. 

add png 1: aliw para sa taong nalu- 
lungkot, nababagabag, o may suli- 
ranin Cf aliw, libAng 2: paghimok o 
pagsuyo sa isang batang nagtatam- 
po o nagmamaktol 3: Mus Lit [ Tag] 
oyayi. 

6-lo pnr [Bik] : tahimik. 

6-lob png 1 : alim 2: paghahasa ng 
mga kasangkapang metal. 

a-lo-bang-b6ng png [57] : alibangbang. 

a-16-bo png [S7] : inaanak. 

a-lo*b6-han png [ST] : buslong sisid- 
lan ng isda. 

alocasla (a-lo-kas-ya) png [Ing] : 
aroid ( Alocasia sanderiana) na mala- 
ki at matingkad na lunti ang dahong 
may guhit na tila alon, at tumataas 
nang 50 sm. 

6-lod png : maliit na kanal. 

aloe (al-ow) png Bot [Ing\ 1: sabila 
(genus Aloe) na kalimitang may tila 
ngiping dahon 2: mapai t na katas na 
ginagawang laxative. 

aloe vera (al-ow ve-ra) png 1: aloe 
na may mala-gulamang substance at 
gamit na kosmetiko 2: substance nito. 


6-log png 1: [Ilk Tag] tubigan sa 
patag o mababang pook : kulos 2 : 
taniman ng palay at ibang gulay o 
halaman 3: [Pan] bukid 1 . 


a-!6g png : pagyugyog, pagkalog, o 
pag-uga. 

a-l6g/md u-ma-l6g, mag-a*l6g, a-lu- 

g6n [War] : umigib ng tubig. 

6-log-6*log png [ST] : kumukulong 
sikmura. 


6-log-6-log pnd mag-6*log-6*log, 
6-log-a-lu-gin [ST] 1 : palalain ang 
sakit ng isang tao 2: kaus&pin hing- 
gil sa negosyo ang tao na may ma- 
lubhang sakit. 

A-16-ha! pdd ; tawag pambati ng mga 
taga-Hawaii. 

a-16k png t : anyaya 2: mungkahing 
bilhin ang isang bagay : halAk 1 , pro¬ 
posal - pnd mag-a*l6k t i*a*l6k, 
a-lu-kin. 


a-lo-kab*k6b pnd mag-a*lo*kab*k6b, 

a-lo-kab-ka-bfn [ST] : talupan ang 
bungangkahoy, gaya ng kakaw, santol, 
abokado, at iba pa. 

a-lok*tf*ya png [S71 : alaktiya. 

a*lo*l6k*do png Bot: magaspang na 
efetso ( Nephrolepsis hirstula) na tumu- 
tubo sa lupa o kumakapit sa ibang 
halaman, karaniwang ginagamit ang 
laman ng tangkay sa paggawa ng som¬ 
brero, banig, at basket. 

a-lo-l6n*ti png Zoo [Bik] : bulate, 

a-l6m png Ana [HU Seb] : nunal. 

a*lom*b£*ya r png Zoo [Pan] ; bulate. 

6-Ion png : pataas at pababang galaw 
ng tubig sa dagat: balud, inno -pnd 

u-m6-lon, i-6-lon - pnr ma-6-lon. 

a*l6n-a-l6n png [ST] 1 : dugong duma- 
daloy sa pagitan ng balat at laman 
2: lamon. 


a*l6n-a-l6n pnr 1 : hindi pantay-pantay; 
kapara ng alon 2: maraming alon. 

a*l6ng png [S7] : tulong. 

s 

a-16-nga png [ST] : napakabahong 
alingasaw. 

a-lo-nga-yi-ng&y pnr [ST] : hindi 
maunawaan. 


a-16-ngan png [Mrw] : araw. 

a-l6p/w^ma-a-lu-p6n, mag-ka-a*l6p: 

marumihan o mamantsahan. 

a-lo*pa*ka*y6 pnr [ST] : lupakaya. 

a-lo-pe png [Hit] : sumang gawa sa 
giniling na bigas, hinaluan ng niyog 
at asukal, binalot sa dahon, at pina- 
kuluan. 

a-lo-s6-ngig png [Bik] : samutsaring 
tunog na nakabibingi. 


a-16-say png Bot \ palumpong ( Homon - 
da riparia) na halamang-gamot. 

a-l6t png [S^] : gupit ng buhok. 

6-lot pnr 1: maikli o satsat ang gupit 
ng buhok 2: [Ilk] kalbo 3: [ST] ma- 
baho. 

a-l6y png 1: Lit Mus oyayi 2: Zoo tuna 
na humahaba nang 15-20 sm. 

a-16-yan png [S7] : duyan. 

61-pa png 1: Mus [Esp harpa] varyant 
ng arpa 2: liroy. 

al*p6 pnr [War] : sinungaling; ham- 
bog. 

a!-pa*be*ti*86-do pnr [Esp alfabeti- 
zado] : nakaayos alinsunod sa alpa- 
beto. 

al*pa*be*to png [Esp alfabeto] 1: tulad 
ng abakada, romanisadong paraan 
ng pagsulat ngunit gumagamit ng 
dalawampu’t walong titik: ABC, alpha¬ 
bet 2: pangkat o kalipunan ng mga 
titik na ginagamit para maisulat ang 
isang wika: ABC, alphabet 3: pangkat 
o kalipunan ng mga simbolo o sagisag/ 
na kumakatawan sa mga titik Cf 
abakAda, alibAta : ABC, alphabet. 

al-pa*h6l png [Esp alfahor] : pagkaing 
gawa sa hiniwa-hiwang kamote at ini- 
luluto sa asukal, gatas, o gata, at ka- 
unting anis, var pahol. 

al-p6*ka png Zoo [Esp alpaca] 1: ha- 
yop ( Peruvian llama) na maamo at 
kahawig ng tupa, may mahaba at 
malasutlang balahibo o lana 2: telang 
yari sa balahibo nito Cf lyAma. 

al-p6ng-he png [Esp alfanje] : sableng 
maikli at baluktot nang bahagya. 

al*p6s pnr : nakawala o nakaalis sa 
pagkakahawak, pagkakatali, o pag- 
kakakulong: HULPOS-Zw^um-al-pds, 

al*pa*s6n. 

al-pa-s6-te /mg^ [Mex alpazotl] : uri 
ng matigas na punongkahoy ( Cheno- 
podium ambrosioides) var alpasotis, 
apositis, pasotis. 

al-p6y/mg[S7] : matamis na bungang¬ 
kahoy na sinasamba. 

al-pe*r6s png [Esp alferez] : varyant 

ng alferez. 

alpha (al-fa) png 1: ang unang titik 
sa alpabetong Griyego 2: Simula o 
umpisa ng anuman; 

alpha and omega (al*faendo*me*ga) 

png [Ing] : ang Simula at ang kata- 
pusan. 

alphabet (al*fa*bet) png [Ing] : alpa- 
beto. 

Alpha Centduri (al-fa sen-tawri) png 
Asn [Ing] : ikatlong pinakamakislap 


alpfl 


alumbiberas 


30 



na bituin sa langit, kabilang sa kons- 
telasyon ng Centaurus, at matatanaw 
lamang sa dakong timog ng kalawa- 

kan. 

al-pil png [ Esp alfil\ : obispo 2 . 

al-pi-ler png [ Esp alfiler] : maikli at 
munting piraso ng alambre na may 
tubs sa isang dulo at ulo sa kabila : 

BROTSE. 

al-pog /mdmag-a!-p6g, u-mal-pog, 
al-pu-girs [ST] : magmura. 

al*p6 # gan png [Tin] : babaylan. 

al*p6m*bra png [Esp alfombra] : ma- 
kapal na panlatag sa sahig at kara- 
niwang may dibuho Cf karpet : rug 1 - 

/mdal-pom-bra-hdn, mag-al°p6m- 

bra. 

dbpor png: pakyaw o pakyawan; ben- 
ta o pagbibili nang maramihan. 

al-por-has png [Esp alforja+s] : pares 
ng bag na may pares ng taling pan- 

sakbat sa likod. 

al-por-hil-yas png [Esp alforjilla+s] : 
maliit na alporhas. 

al-put png [ Kap ] : paggitaw. 

al*sa png [Esp aha ] 1: pagtaas, pag- 
angat, o paglaki 2: marahas na pag- 
protesta 3: pagliligalig; alboroto 4: 

paghihimagsik. 

al-sa-do png [Esp alzado ] : noong pa- 
nahon ng Espanyol, tao na tumakas 
dahil sa reduksiyon. 

al-sd-do pnr [Esp alzado] 1: nakaangat; 
nakaumbok 2 : namamaga. 

al-sam-yen-to png [Esp alzamiento] : 
paghihimagsik; pag-aalsa. 

al-s6m png [Ilk] : asim. 

ahsis png Zoo : isdang dagat (Lu- 
tianus sp-) na nanunuklaw. 

ahso png Zoo : isdang aiat ( Lutianus 
argentinaculatus) na may batik na pi- 
lak at kulay abo ang katawan. 

also (ol-so) pnb [Ing] 1: din; rin 2 : 
saka; pati 3: man 

ahsdng png [Ilk] : iusong. 

al-sum png [Bik] : asim. 

Al-ta png: Agta. 


dal-ta png [Esp] : mataas. 

al-ta png [Esp] : sertipiko ng pagpa- 
palaya o pagpapalabas. 

al-ta png [Esp altar] : altar. 

al-ta*bos png [Esp altavoz] : malaki 
at malakas na ispiker. 

a!-tan png Bot i baging (Aristolochia 
tagala :) na gamot sa pamamaga ng 
tainga ang ugat i maiaubi, tlmbA.ngan 2 , 

TAWINTAWIN. 


al-ta-pres-yon png Med [Esp altapre- 
sion] : mataas na presyon ng dugo. 

al-tar png [Esp] 1: mesa o estante sa 
pinakabanal na bahagi ng simba- 
han, sinagoga, o templo 2: bloke ng 
bato, bun ton ng lupa, o nakataas na 
pook na pinag-aalayan sa diyos : .alia, 
dambana, hI-langka. 

^hta sos-ye-d^d png [Esp alta socie- 
dacl] : mataas na lipunan; saray ng 
mayayaman at iginagalang. 

alter ego (al-ter f-go) png [Lat] 1: 
pangalawang sarili; budhi; konsiyen- 
siya 2 : tao na laging kasama; matalik 
na kaibigan. 

alter idem (al-ter i-dem) png [Lat] : 
isa pang kahawig na kahawdg. 

al-ter-nas-yon png [Esp altemacion] : 

paghahali-halili; pagpapalit-palit. 

al-ter-na-ti-bo png [Esp altemativo] 

1: pagpipilian 2: isa sa mga pagpi- 

pilian. 

alternating current (al-ter-neyt-mg 
ker-ent) pngEle [Ing] : daloyngkor- 
yente na may nagbabagong direksi- 
yon at lakas Cf direct current : ac. 

alternator (al-ter-ney-tor) png Mek 
[Ing] : dinamo na lumilikha o nag- 
lalabas ng pasalit-salit na daloy ng 
koryente. 

ai-ter-no pnr [Esp] : kapalit o kaha- 

lili. 

al*t6y png [Pan] : atay. 

al-ti png [Kap] : kidlat. 

altimeter (al-ti-mi-ter) png [Ing] : 
instrumentong pansukat sa altitud 
ng sasakyang panghimpapawid : alti- 

METRO. 

% 

al-ti-me-tri-ya png [Esp altimetria] : 
sin ing o pagsasanay ng pagsukat sa 
taas o tayog. 

al-ti-me-tro png [Esp] : altimeter. 

al-ti-si-mo png [Esp] : pinakamataas. 

al-ti-tud png [Esp] : taas ng isang 
bagay mula sa isang point, lalo na 
mula sa rabaw ng tubig : altitude. 

altitude (al-ti-tyud) png [Ing] : alti¬ 
tud. 

al-to png Mus [Ing] 1: kontralto 2: a 
pinakamataas na tinig ng lalaki; hi- 
git na mataas kaysa tenor b mang- 
aawit na may ganitong boses C ba¬ 
hagi ng piyesa na sadyang isinulat 
para dito 3: a instrumento na may 
tonong pangalawa o pangatlo sa pi¬ 
nakamataas b instrumento na alto. 

' al-t6 pnr [Kap] : nakalitaw. 

1 A!-to! pdd [Esp alto!] : Hinto!; Tigil! 


al-tru-is*mo png [Esp] : di-makasari- 
ling paglilingkod sa kapakanan at 
kabutihan ng iba; pagkamakatao. 

al-tru-fs-ta png [Esp] : tao na nagta- 
trabaho para sa ikabubuti ng ibang 
tao; makatao. 

al-tu-ra png [Esp] : kataasan; katayu- 
gan. 

a-lu-b^-ti png Bot : libato. 
a• I u - b^y-bay png [ War] : barandilya; 
gabay. 

a-lu-bay-bay png Zoo [Bik] : bagasbas. 

a-lu-bi-ub png [Ifu] : basket na malu- 
wang ang lala, isinasakbat sa magka- 
bilang balikat, at pinaglalagyan ng 
manok. 

a-lu-bo png [ST] : anak-anakan. 
^•lu-bu-h^n png: buslongyari sakawa- 

iion cit np' isda : HALUGHUGAN. 


j a ^ — 

a-lud png [Ilk] : pitak 1 . 

a-lu-gan png: balon; bukal; pook na 

sinasalukan ng tubig. 

a-lug-b^-ti png Bot [HilSeb] : baging 
(genus Basella) na may bulaklak na 
pula o puti. 

a-lug-og png [Ilk] : bakod ng halaman. 
a-lu-gu-ug png [Ifu] : leeg. 

a-lu-h&'fion pnr [War] : mahiyain; 
mahina ang loob. 

adu-ka*bd png Zoo [Seb] : talukab ng 
mga crustacean. 

a-lu-kab-kdb pnr: talop; ukab. 

a-lu-kop png [Ilk] : pag)^akap sa tao 
na nakahiga o sa anumang bagay na 

nakalapag. 

a-iu-la png 1: [Seb] 1: hugis bumbong 
na basket, yari sa dahon ng niyog, at 
naglalaman ng dalawang paniga ng 
lansones 2: [Ilk] malaking basket na 
maluwang ang itaas kaysa ibaba. 

a*lu*!6d png : daluyan ng tubig ulan 
mula sa bubungan : dalaydayan 4 , 
gutter 1 , sagurong, sandayong. 

a-lu-lut png Zoo [Ilk] : butiki. 

a-lu-md-han png Zoo [Tag] : isdang 
alat ( Rastrelligen kanagurta) na luma- 
laki nang 20-35 sm, bughaw o lunti 
ang likod, pinilakan ang gilid ng 
katawan, at kabilang sa kawan ng 
isda pag nanginginain sa rabaw ng 
dagat var lumahan. 

a-lu-ma-na pnr 1: asikaso 2 : iniinda. 

a-lum-bi-be-ras png Zoo [Esp alum- 
brar+vivar ] : isdang alat ( Stro-mateus 
conereus) na pinilakan, may batik na 
itim ang kaliskis, at matinik ang pa- 
likpik. 


alumbrado 


31 



alyasod 


adum a br4 a do png [Esp ] : pag-iilaw. 

adunvbre png [Esp] : tawas. 

adu'mi'hit png : nakaririnding pag- 
wawala ng bata; alboroto. 

a-lu*mi-na png [Esp] : aluminum oxide. 

adti*mi a num png Kem [Ing] : metal 
na magaan, pinilakan, hindi kinaka- 
lawang, madaling hubugin, at kara- 
niwang ginagamit sa paggawa ng 
kaserola, sasakyan, at katulad (atomic 
number 13, symbol Al) : aluminyo. 

aluminum oxide (a*lu*mi*num ok* 
sayd) png Kem [/ng] : likas na mineral 
at karaniwang matatagpuan sa bauxile 
at luad : alumina. 

aluminum plant (a*lu*mi*num plant) 

png Bot [Ing] : yerba ( Pilea cadierei) 
na makatas. 

adu-mm-yo png Kem [Esp aluminio] : 
aluminum. 

adunvna png [Esp] : estudyanteng ba- 
bae, adunvno kung lalaki. 

adum-nus png [IngLat] : dating mag- 
aaral o estudyante; alumni kung 
maramihan. 

adum-om png [ST] 1: mabagal na 
pagnguya o pagkain Cf ngata 2: 
pagsasalitang nagngangalit ang mga 
ngipin. 

adurrvpbhft pnr: namimilipit; nama- 
maluktot. 

6dun png [Ifu] : bayad na pangkasal 
sa babae. 

adu*n£*pet png [Ilk] : mamasa-masa 
at maruming damit o kobrekama. 

adu-nga*ug png [Seb] : nakaririn¬ 
ding pananakit ng ulo at pananamlay 
ng katawan sanhi ng kakulangan sa 
tulog o dulot ng malakas na suntok, 
dagok, at katulad. 

adu-ngay*ngdy/?ng: pagkakaroon ng 
hindi sapat na pang-unawa. 

adu*ng6g png: alingawngaw. 

adung-ong png: pagsilip sa maliit na 
butas. 

adti-ngung png [Hil] : dawag 4 . 
adu*nig*nig png: sitsit ng kuliglig. 

adu*ning*mng png: kakinangan; pag- 
kamakinang. 

adu-nft png [Ilk] : pigsa. 

adu*nos png [Ilk] 1: tao na matakaw 1 
2 : pagpapak ng mga pagkaing hilaw 
o di-luto 3: paglulon nang marami 
o malaki. i 

Adun-sf-na png Mit : makapangyari- 
hang diwata sa gitnang Panay, iniwan i 
ang bana na si Tungkung Langit. 


adun*ta*g6n jfrndmag-adurvta’gdn, 
adun-ta-gu-mn [Hil] : ipakita ang 
pagdududa; patagalin ang desisyon. 


adu-ta-g apnd mag-adu a ta a ga, adu a 

ta*ga*hin [War] 1:mag-imbak; mag- 
ipon 2 : maglaan. 


a-lun*ya png: bawal na paglalambi- a-lu-ti-it png Zoo [Ilk] : budki 

n nr a : * ° J 


ngan; 

^dup png [Ilk] : estilo o paraan sa 
paggawa ng araro. 

adu'p£g pngBol : matigas na punong- 
kahoy na tumataas nang 25 m at kara¬ 
niwang ginagawang tabla : alupung, 

APALUNG, BALIT, M4TOBATO. 

adu*pag-a*mo png Bot : matigas na 
punongkahoy ( Litchi philippinensis) 
tulad ng alupag : bulAla, dalupaga, 

KAGSAKAN, KAMINGI, TANINGI. 

adu*p4-yi png Bot : alipayo. 

adu'pi png [Hil Seb] : kakaning gawa 
sa ginadgad na balinghoy o murang 
mais at galapong, maaaring may ga- 
ta o gatas, at ibinabalot sa dahon ng 
saging o balat ng mais. 

adu’pi'han png 1: Zoo alinman sa 
arthropod (class Chilopodo , genus 
Scolopendra) na may pahaba at sapad 
na katawang nahahati sa bahagi na 
may tig-iisang pares ng paa : centi¬ 
pede 2: Bot palumpong ( Homoloda - 
dium platycladium) na malapad, ma- 
kintab, at maliit ang lunting dahon, 
tila laso ang dikit-dikit na sanga, at 
maliliit ang hulaklak. 

adu-pis pnr [Pan] : bakli. 

a d u • p6 png [ Bik] : ulop. 

adu-pung png Bot [Ilk] : alupag. 

adu'pu*op png [Ilk] : singaw mula sa 
lupa tuwing umaga o matapos umu- 
lan. 

adu-sa-6s^n^mag-adu*sa*os, adu* 

sa*u a s4n [War] : magpaalam. 

a-lu-se-ma png [Esp] : palumpong 
(genus Lavandula) na may mga tang- 

kay na kulay lila at mabangong bu- 
laklak. 

a*lu-sik*sfk^? 2 g: saliksik na nagpapa- 
totoo o nagpapatibay. 

adu-sbman png Bot [Hil Tag] : varyant 

ngkulasiman. 

a*lu*sit*ha png\ : pinanumpaang salay- 

say Cf .4PIDABIT, SERTIPIKO, DOKUMENTO, 

deklaras\’on 2 : patotoo; patibay; katu- 
nayan. 

adus-6s png: pagganap sa trabahong 
sinimulan at pinagpunyagian hang- 
gang matapos. 


ipa 


png 


a-lus-y6n png Lit [Esp alusion] 1 : 
patayutay o simbolikong pagtukoy 
2 : di-tuwirang pagtukoy. 


adut-u-tan png Ana [Ilk] : bahagi ng 
i ulo na malapit sa tainga. 

a a lu a yan png : duyan. 

a-lu-yi png Bot [Iva] : halaman ( Aglaia 
formosana) na nabubuhay sa makapal 
na palumpungan. 

adu-yo png [Ilk] : daluyong (^tsunami. 

a-lu-yo png : unos sa gitna ng kara- 
gatan ngunit walang hangin. 

aduy-oy png: marahan at maindayog 
na tunog ng banayad na simoy. 

a-lu-yu-oy png [Ilk] : putikan o pusali. 

adu*yu*oy/?n^mag # adu # yu*oy, a*lu* 

yu*oy*in [Ilk] 1: maglublob sa pusa¬ 
li 2: maluoy o malanta. 

alveolar (al*vf*e*lar) pnr [Ing] 1: 
Ana ukol sa alveolus 2: sa ponetika, 
binibigkas ang katinig nang dumidi- 
kit ang dulo ng dila sa dulo ng ngipin 
sa itaas. 

alveolus (al*vi*e*lus) png Ana [Ing] 

1: air cell ng baga 2: maliit na cavity. 

al*w£*gi png: varyant ng anlowage. 

a I-wan png 1 : ginhawa ng katawan 2; 

gaan o dali 3: pagtamasa ng kagin- 
hawahan. 

al-w^r png [Pan] : ingat 1 . 

al a w4s png\ : ganap na pagdedeskar- 
ga o pagtatanggal ng laman mula sa 
sisidlan 2: [Pan] bulalo 1 . 

abwi-yaw png Lit Mus [Kal] : awi- 
ting-bayan na naglalarawan sa kali- 
kasan, at karaniwang inaawit bilang 
pang-aliw. 

al a ya a b6 png 1: baga 2: siklab 3: 
tilamsik. 

al a y£ a do png [Esp aliado] : kasaina o 
kaisa ng iba, lalo na sa bisa ng isang 
kasunduan : ally. 

al a ya*do pnr [Esp aliado] : pinagsama 
o pinag-anib sa pamamagitan ng ka¬ 
sunduan . 

< 

al-ya-mSs png [ST] : barnis. 

al a ya*ngi a gan png Bot [Ilk] : ilang- 
ilang ( Cananga odorata ). 

al-y^n-sa png [Esp alianza] 1: unyong 
nabuo sa kasunduan; pag-aanib ng 
mga interes 2 : Pol pagbubuklod ng 
magkaalvado. 

al*yas png [Lat alias] 1: pal ay aw, ta- 
guri, o bansag 2: pangalan bukod sa 
tunay at legal na pangalan. 

ai a y£ a sod png 1: pagdaan nang walang 
pahintulot 2: pagpunta sa pock o 















alyenasyon 


32 


amarilyo 


pagtitipon nang walang pa-hintulot 

Cf HIMASOK. 

al*ye*nas*y6n png [Esp alienation ] 1: 
Pol sa Marxismo, ang pagkawala ng 
kaugnayan ng manggagawa sa pro- 
dukto ng kaniyang paggawa 2: Pil sa 
Eksistensiyalismo, kondisyon ng pag- 
kakawalay sa obhedbong mundo 3: 
pagsasalin ng ari-arian o titulo sa iba. 

Alzheimer's disease (alts-hay-merz 

di-ziz) png: sakit sa utak na tumutukoy 
sa wala-sa-panahong pagkaulyanin. 

am png [ Tsi ] : sabaw na nakukuha sa 
kumukulong sinaing, kulay pud, at 
malimit gamitin bilang inumin ng 
sanggol var aam : law6t, mistang, 
sanAw, segget. 

AM, daglat (ey*em) [Ing]: amplitude 
modulation. 

am, daglat (ey*em) [Lat ante meri¬ 
diem] : ante meridiem C/p m. 

Am, symbol (ey-em) Kem [Ing] : ame¬ 




ricium. 

a* mi png [ Bik Iba Ilk Mag Pan Seb Tag] 
1: magulang na lalaki : amahan, 
father, padre 2: sinumang ninunong 
lalaki, lalo na ang nagtatag ng isang 
lipi, lahi, o angkan : father 3: tao na 
kumakandili : father 4: isa sa mga 
pangunahing lalaki ng isang lungsod, 
bayan, at katulad : father 5: tao na 
nagsimula o nagtatag ng anuman var 
amang : father. 

i*mad png Ana [Kap] : cartilage. 

a*ma*din png [Hil] : maliit na basket 
na puno ng bagong aning palay at 
nilagyan ng krus na nakabalot sa itim 
na puntas sa paniniwalang hindi ito 
kukunin ng masasamang espiritu. 

i*mag png\ : mumunting organismo, 
karaniwang lunti o mamuti-muti ang 
kulay at lumilitaw sa pagkain o sa 
mga gulay na nabubulok Cf apaya : 

AGUP-OP, BAGUBU, MOLD 2: fungUS 
(gaya ng order Mncorales) na nagpa- 
palitaw nito. 

a*mi*gong png Bot : masangang 
palumpong ( Thespesia lampas) , itinu- 
turing na halamang-gamot: daldal- 

YUPANG, KAPAS-KAPAS, MARAKAPAS 1 , MARA- 
TARONG. 

amah (a-ma) png [Ind] : sa India, 
katulong o yaya. 

a*mi*han png [War] : hinabing mga 
tinilad na kawayan. 

a-ma-hin png [Seb] : ama. 

a*mi*hong png Zoo [Seb] : kabibe 
(Modiolus philippinarum) na makinis 
ang taklob : bahong. 


a*mi*i png: sa Muslim, sinaunang ta- 
wag sa ama at karaniwang ikinakabit 
kasunod ng pangalan, bilang titulo 
o pagkilala sa kaniyang nagawa. 

a*ma*i*ft png Bot : punongkahoy na 
tumataas nang 20 m, nakakain ang 
bungang bilugan at kulay mapusyaw 
na lunti ; aganas, kalominga. 

a*ma*fn png 1 : kapatid o pinsang la¬ 
laki ng ama o ina 2 : asawa na kauli 
ng ina : padrasto 3: asawa ng tiya : 

TIYO, UNCLE. 

a*ma*it png Bot : punongkahoy ( Fla- 
courtia rukam) na may bungang 
bilog, makatas, makinis, makintab 
ang balat: lanagon. 

i*mak png 1 : pagpapaamo sa hayop; 
pagmamanso 2 : pag-aalaga o pag- 
himas sa isang sasabungin 3: [Bik] 
pampaningas; pansindi 4: kubo o 
dampa sa gubat, burol, o bundok. 

f 

a*mik pnr : maamo; mabait. 

a*mi*kan png 1 : Zoo uri ng linta 2: 
[Seb War] sawali. 

a*ma*lim pnd mag-a*ma*lim, i*a* 

ma*lim [ST] : magsama ng dalawa 
o higit pa sa tanging pook tulad 
kung mamimilf ng diyamante. 

A*ma*lim pngMit [57] : ama ni Hianta. 

a*mi*le pnr [Kap] : bulgar 2 . 

% 

a*mil*ga png [Esp] : serbesa. 

i*mal*gi*ma png [Esp] : amalgam. 

£*mal*g£m png [Ing] 1: mga bagay 
na pinaghalo o pinaglahok 2 : halo 
ng mercury na may isa o higit pang 
metal at kadalasang ginagamit ng 
dentista. 

£*mam png: pangungupit o panda- 
raya sa timbang. 

am-im png [57] : umit. 

a*ma*ma*l(w png Mit [Seb] : dambu- 
hala 2 . 

A *ma*min*hig pngMit: pagala-galang 
multo na nanliligalig. 

A*ma*ma*nu*sa png[Mam] : Maman- 

wa. 

•• 

A*mam*bir png Mit : sinasabing 
kauna-unahang pinuno ng mga ma- 
mamayan ng Cebu. 

a*mi*met png Mus [lit] : awit sa pa- 
mamana ng baboy-damo. 

am-am*mo png [Iba] : kakilala. 

a*ma*mu*li*ut png [Ifu] : agayok na 
gawa sa katawan ng maliit na butiki. 

A*mi Ni*min png: dasal na itinuro ni 
Kristo sa kaniyang mga disipulo, ma- 
tatagpuan sa Bibliya (Mateo 6:9 -13), 


at nagsisimula sa “Ama namin...” ; 
Our Father, Lord’s Prayer, Pater 
Noster. 

a*mi*net png [Mrw] : kalooban. 

a*ming png 1 : [5^] pipi 2:.tawag sa 
musmos 3: varyant ng ama. 

A . 

a*ma*ngi png [Ilk] : pitagan 1 . 

A*mi*ni*ki*ble/wgAft [57] : batha- 
la ng mga mangangaso. 

• % 

A*mi*ni*yi*mo png [Bik] : Ama Na¬ 
min. 

a*mi*nos /w [Esp a + mano + s] \ patas. 

a*man*si*bi*do pnr [Seb Esp amance - 
bado] 1: namumuhay nang nanla- 
laki o nambabae; nangangalunya 2: 
ilegal na pagsasama ng lalaki at 
babae. 

A*min*si*ni*ya pngMit [57] : bathala 
ng mga mangingisda at magdaragat. 

a*min*te png [Esp] 1 : mangingibig; 
manliligaw 2: kasintahan; kasuyo. 

a*min*te pnr [Esp] : mapagmahal. 

/ * . 

amanuensis (a*man*yu*^n‘sis) png 

[Ing] 1: tagasulat ng idinidikta o 
tagakopya ng manuskrito 2: katu- 
wang na manunulat. 

% 

a*ma*6n png [Bik Seb] : ninong. 

a-ma*p6*la png Bot [Esp] : palumpong 
(Hibiscus mutabilis) na halamang- 
gamot at mahalimuyak ang dahon 
at bulaklak. 

'• N . , ' 

a*ma*pu*lon/mg[5e&] : namumuong 
dugo sa matris o bahay-bata pagka- 
tapos ng panganganak. 

a*mi-rag png Bot : litlit 5 . 

a-ma-rin-to/mg [Esp] 1 : Bot halamang 
ornamental (genus Amaranthus) na 
kulay lilang pula ang bulaklak 2: Lit 
kathang isip na bulaklak na di-kumu- 
kupas 3: kulay lfla. 

a*ma*ris png Bot [Ilk] : litlit 1 . 

a*mir*go jfrnr [Esp] 1 : mapait 2: mata- 
bang. 

a*mar*g6*so png Bot [Esp] : ampalaya. 

a*ma*rf*lis png 1 : Zoo isdang mamula- 
mula o ginintuan ang kulay, katam- 
taman ang laki, maliit ang bibig, 
malapad ang kaliskis, at may dalawang 
mahabang tibo sa nguso 2: Bot [/ng] 
yerbang (Hippeastrum vittatum) ma- 
laki at payat ang may hugis tiranteng 
dahong may bahid na guhit, at hugis 
trumpeta ang bulaklak. 

a*ma*ril*yo png Bot [Esp amarillo] : 
yerba (Tagetes erecta) na may amoy 
ang salit-salit na dahon, dilaw at 
malago ang bulaklak, at tumataas 
nang 60 sm. 















































Ill. ■ ■ 





I 

amarflyo 


ambol 



a*ma*rn*yo pnr [Esp amarilld\ : kulay 
dilaw. 


•mas png [ST] : ikalabing-anim na 
bahagi ng isang onsa. 

r m6s png [HU Tag] : butil o granula 
ng ginto. 


a-ma-si-gdn png [Ilk] : masid. 

a-ma-s6-na png [Esp amazona] : baba- 
eng parang lalaki sa kilos, ugali, at 


gawain. 


6-mat png [ST] 1 : katamtamang presyo 
o halaga 2: unti-unting pagkuha o 
paggawa ng isang bagay 3: umit. 

A-ma*teT6*su png [Jap] : panguna- 
hing diyos ng relihiyong Shinto ng 
mga Hapones; diyosa ng araw at 
ninuno ni Jimmu, ang tagapagtatag 
ng dinastiyang imperyal. 

amateur (am-a-tyur) png [Ing] 1 : tao 
na iniuukol ang panahon sa sining o 
isports bilang libangan lamang at 
hindi bflang propesyon Cf apisyonA- 
DO : amatyur 2: tao na matuwain o 
mahilig sa isang bagay : amatyur 3: 
Alp tao na walang gaanong kasana- 
yan; bagito : amatyur. 


a-ma-tls-ta png [Esp] : mahalagang 
bato na malinaw at kulay lila o bug¬ 
hawing lila, at karaniwang ikinakabit 


sa alahas. 


a*md"tong png [Seb] 1 : patuto 2: 
paraan ng panghuhuli ng alimango 
sa pamamagitan ng paing kinudkod 
na niyog. 

a*ma*t6ng png : kamalig ng palay. 

a*ma*t6r*yo pnr [Esp amatorio ] : may 
kaugnayan sa pagmamahal o pagna- 
nasang sexual. 

a*ma'tyur png Kol [Ing amateur] : 
amateur. 


a*maw png [Igo ] : anumang bagay na 
ginawa na magbibigay ng kamalasan 
o susubok sa tadhana. 


6-may png 1: [Man] tumatayong pa- 
ngalawang namumuno sa pamayanan 
2: [Igo] kabutihan o biyayang hini- 
hingi sa pagdarasal 3: [Bik] aga. 

6-may pnd mag-6*may« a*m6*yan 

[ST] : magdahan-dahan. 

6*may pnb [Mrw] : kailan. 

a-ma-yat png Mit [Iba] 2 gayuma. 

a-m6-yaw png [Hit] 2 palay na hindi 
ganap ang pagkahinog. 

anvbd png 2 sa sinaunang lipunan, 
tawag sa lolo na nangangahulugang 
“ama sa baybaying dagat.” 

am-bS png A: tiyo o amain 2: nag- 
babantang kilos. 


am*ba png Mus [Agt-Mbk] : awit para 
sa seremonyang pangkasal. 

Am-b6-boy png [Igo] 2 pangalan ng 
espiritung nakatira sa mga banal na 
puno. 

am*b6g png 1: pagbibigay ng salapi, 
oras, kaalaman, o tulong kasama ng 
ibang tao para sa kawanggawa : 

CONTRIBUTION, KONTRIBUSYON 2 2 anu- 

mang ibinigay para sa pangkalaha- 
tang pondo o suplay 2 contribution, 
kontribusyon 3: anumang orihinal 
na akda na ilalathala para sa isang 
magasin o publikasyon 2 contribu¬ 
tion, kontribusyon. 

am*b6*gan png [ambag + an] 2 abu- 
luyan. 

am*b6*han png Lit [Man] 2 tradisyo- 
nal na tula ng Hanunuo-Mangyan, 
karaniwang inaawit 22 sinaunang 
tula o awiting-bayan na gumagamit 
ng sukat na pipituhin ngunit walang 
takdang bilang ang mga taludtod. 

6m*bak png Zoo [Tau] : palaka. 

anvb&k pnd um-am*b£k, i-am-b^k 

[Seb] 2 tumalon. 

am*ba*la*npd png [Pan] 2 pula 1 . 

am*ba’l3y*tSay/rag Lit [Hil] :padron 
ng saknong na may 14 talud-tod na 
hinati sa dalawang saknong na tig-apat 
na taludtod at dalawang saknong na 
tigatlong taludtod. 

am’ba’H png Bot [Ifu] : isang uri ng 
punongkahoy ( Citrus mitis ). 

arrvb6n png 2 pagtulad o paggaya. 

am*b6ng png 2 mabagal na kilos o 
galaw 2 kupad. 

am*b6r png [Esp] 2 amber. 

am"ba's£ pnr [Pan] : basa. 

am*bd*sa*d6r png [Ing ambassador] 2 
embahador. 

6m-baw png Zoo 1 2 [ Tau] daga 22 da- 

gang-bundok. 

am*b6w png Zoo [Mrw] 2 dagang 
bundok. 

6m*bay png [Seb] 2 manugang na babae. 

am‘b£y png Mus [Tir] 2 oyayi. 

am*b6y^ndam*ba # yfn, am*ba*yan, 
mag-am-b^y [ST] 2 ipitin ng dala¬ 
wang braso ang isang bagay na 
mabigat. 

am*b£"yaw png Lit Mus [Hit] : awit 
ng pagpuri. 

6m*ber png [Ing] 1 2 resinang fosil 
mula sa punongkahoy, manilaw-nilaw, 
at ginagawang hiyas 22 anumang 
pabago-bago ang kulay, karaniwang 


matingkad na dilaw at dalandan : 
ambAr. 


6m*bergris png [Ing] 2 kulay abong 
katas ng sperm whale, ginagamit na 
sangkap sa pabango. 

am*bi png 2 laylayan ng bubong na 
nakausli nang kaunti sa gilid ng 
gusali Cf sibe. 

ambiance (am-byans) png [Ing Ere] 
1: katangian, kalidad, kalagayan, o 
atmospera ng isang kaligiran o pa¬ 
nahon 2: anumang pumapaligid o 
sumasakop; kaligiran. 

6m*bi'ba*l6n*si*y6 png [Esp ambiva- 

lencia] 1 2 nagsasalungatang aktitud 
o damdamin para sa isang tao 2: pa- 
tuloy na paglalaro sa dalawang mag- 
kaibayong panig 3: kawalang kati- 

V 1 T 


ambiguity (am-bi-gyu-i-ti) png [Ing] 

: ambigwidad; kalabuan. 

am*big # wi*d6d png Lit [Esp ambiguie- 
dad] 1 2 salitang may dalawang kahu- 
lugan 2 ambiguity 2: salita, pangu- 
ngusap, o pahayag na malabo o hindi 

maintindihan : ambiguity. 


am*bii png 1 2 ibang pakahulugan sa 
tunay at nilalayong kahulugan ng 
isang salita 2 2 paulit-ulit na pagsasa- 
bi ng isang paboritong salita o kasa- 
bihan 3: palayaw o taguri. 

arrvbHay pnd mag-am-bMay, am- 
bi*l6*yan, i-am-bMay [Hit] : takpan 
ang balikat ng alampay o piraso ng 

tela. 


am*bis*y6n png [Esp ambicion] 2 pa- 
ngarap. 

am*bis»y6*S0 pnr [Esp ambicioso] \ 

mapaghangad, am*bis'y6*sa kung 

babae. 

gm*bit png [Seb] 2 bahagi o parte. 

ambition (am-bi-syon) png [Ing] : 
pangarap. 

ambivalence (am-biv-a-lens) png 
[Ing] 2 ambibalensiya. 

am-bhwan /mdmag-anvbrwan, i°am* 
bi-wan [ST] 2 bumulong-bulong sa 
sarili. 

am*bi*y6ng pnr 2 pasan ng dalawang 
tao. 

am*bl£y pnd mag-am*bl6y, i*am*bliy 

[ST] 2 pakuluan o ilaga ang gulay. 

am*bo*h6k png Bot [Ilk] : kalumpit. 

am*b6l pnd mag-am*b6l, i*am*b6l, 
am-bo*l6n [ST] 1 2 ibunsod ang 
bangka sa pamamagitan ng pagsag- 
wan 22 lumaban sa maraming kaaway 
nang nag-iisa 32 magsaboy ng tubig 

42 tumulong. 




ambolog 


34 


amis 


am*b6*log png [57] 1 : paimbulog na 
paglipad ng ibon 2: itinitindang sago 
sa Borneo. 

am*bo*l6*tO png [Mriu] : bahaghari. 

am*b6n png : mahinang pag-ulan : 
mayamayA, panalitik, salirayaw, talig- 

SIK, TALITHI, TARAHITI, TARAKITIK, TA- 
RINTIK, TAYAKETEK, TUKTUK. 

anvbbng png Bot : halamang ( Abro - 
ma augusta) nabubuhay sa aplaya at 
maruruming pook : anabo, bodo- 

BODO, LABON 2 , NEGNEGAN, PAKALKAL. 

arrvbds png \: pakikiparte sa nanakaw 
o napanalunan 2: gantimpalang pam- 
palubag-loob, halimbawa sa loterya. 

am*boy png : subasta. 

Am*boy png Kol : pinaikling “Ameri¬ 
can Boy” at tukso sa hinihinalang 
panatiko sa anumang mula sa Esta : 
dos Unidos. 

am*bo*yu*ctn png Bot : punongkahoy 
na sali-salisi ang dahon na matulis 
ang dulo, at ginagawang lubid at pi- 
si ang himaymay ng balat. 

am*br6s*ya png Lit [Esp ambrosia ;] 1: 
sa mitolohiyang Griyego, inumin ng 
mga bathala 2 : pagkain ng bathala 
na nagdudulot ng inmortalidad. 

am*bu*bu*yog png [57] : malaking 
biibuyog. 

am*bu*hu*tan png Zoo [Hit Seb ] : 
dambuhala 1 . 

am*bu*ld png [ Kap ] : bahog. 

am*bu*l£n*si*y£ png [Esp ambulan- 
cia] : sasakyang ginagamit sa pagda- 
dala ng mga maysakit, nasaktan, at 
nasugatan sa ospitai. 

am*bu*l£n*te pnr [Esp] : gala; guma- 
gala. 

am-bu-log png : bilis ng lipad Cf bu- 

WELO, SIBAD. 

arrvbu-long png 1: kasiya-siyang usa- 
pan 2 : kasunduan; tratado. 

Am*bum*ma*b£*kal png Mit [Ifu ] : 

isa sa kauna-unahang tao sa mundo. 

4rn*bush png [Ing] : tambang 1 ’ 2 . 

am*bu*w6ng png Zoo : uwang, var 
ambwang. 

anvbu*wat pnd mag-am-bu-wat, i* 
am*bu e wat [ST] : itaas o iangat ang 
isang mabigat na bagay sa pamama- 
gitan ng pingga o pantikwas. 

am*bu*yog pnd mag-am*bu*yog t 
am*bu*yu*gin [571: ugain ang bahay. 

§m*del png Mus [Bil] : edel. 

am*do*d6l png [Ifu] : gitnang daliri 
ng kamay : hinlalato. 

6*med png [/^>] : kaluluwa ng ninuno. 


a*med png [Iva] : apog. 

a*mek*m6k pnr [Pan] 1 : lamuray 2: 

ligis- 

amen (a-men, a-men) png [Esp Lai] 
t : mangyari o magkatotoo sana 2: 
pagpapahayag ng pagsang-ayon. 

amenorea (ey*men-o-rf-ya) png Med 
[Ing] : pagkabigong magkaroon ng 
regia. 

America (a-me-ri-ka) pngHeo [Ing\ 
1: kontinente sa pagitan ng mga 
karagatang Pasipiko at Atlantiko 2: 
tawag din sa Estados Unidos : Ame- 

RIKA. 

American (a-meTi*kan) pnr [Ing] : 
Amerikano. 

American Standard Code for Infor¬ 
mation and Interchange (a-me ri- 

kan stan-dard kowd for in* for-mey- 
syon end in*ter*tseynds) png Com 
[Ing] : kodigo sa pag-iimbak ng mga 
karakter na ipinasok sa compu-ter : 

ASCII. 

americium (am-e-rf-syi-um) pngKem 
[Ing] : element na radyoaktibo at 
nagtataglay ng atomic number na 
higit sa 92 (atomic number 95, sym¬ 
bol Am). 

A*m6*ri*k6 png [Esp America] : Ame¬ 
rica. 

a*me*ri*k6*na png [Esp americana] : 
nakabukas sa harap, mahaba, ma- 
kapal, at pang-itaas na kasuotan ng 
lalaki : coat 1 . 

A*me*ri*k6*no png [Esp Americano] : 
taga-Amerika o taga-Estados Unidos, 
A*me*ri*k^*na kung babae : Ame¬ 
rican. 

A*me*ri*k4*no pnr [Esp Americano] : 
hinggil sa America. 

a*me*ris png Bot [Bik] : tugi. 

a*m6*san png [Pan] : paliguan. 

amethyst (am*i*thist) png [Ing] : 
amatfsta. .. 

a*me*tral*ya*d6*ra png [Esp ametral- 
ladora] : masinggan. 

6*mi png [Mag] : pigil 1 . 

a*mf*ba png Zoo [Esp] : napakaliit at 
napakasimpleng hayop na may iisang 
cell : amoeba. 

a*m»*bi*k6 pnr [Esp amibica] 1: parang 
amiba 2: sanhi o may katangiang ka- 
tulad ng amiba. 

a*mid png Zoo [Bik] : alamfd. 

a*mf*da png Kem [Esp] : halong na- 
bubuo mula sa amonya, sa paghalili 
ng isa o higit pang atom ng hydrogen 
ng isang metal o isang acyl radical. 


a*mf*ga png [Esp] : kaibigang babae, 
a*mf*go kung lalaki. 

a*mi*han png [Bik Hit Seb Tag War] 1; 
malamig na hanging galing sa hilaga 
o hilagang-silangan : aguy-oy 1 , amyAn, 
balas, kanaway, sabalAs 2 2: simoy na 
galing sa bundok patungong kapa- 
tagan. 

6*mil png [Pan] : gaga 1 . 

a*mil pnr i pabulong-bulong; paungol- 
ungol. 

a*mil*y^r png : pinaikling amilya- 
ramy^nto. 

a*mil*ya*ram*y^n*to/mg [Esp amillara- 

miento] ; buwis ng lupa var amilyar. 

a*mi*mi*l6k png [Hit] : pilik 1 . 

d*min png : pagtanggap sa ibinibin- 
tang o anumang ginawa; pagkilala sa 
kasalanan - pnduTt\&*rr\\n, a*mf*nin. 

d*min pnh : panghalip panaong mara- 
mihan, unang panauhan, nasa kauku- 
lang paari, at pauna ang pagkaka- 
lagay; salitang kumakatawan sa ngalan 
ng mga taong nag-aari o kinauukulan 
ng bagay, gawain, o pangyayaring 
binabanggit ngunit hindi sumasaklaw 
sa kausap. 

amine (a-min) pngKem : compound 
na nabubuo mula sa amonya sa pama- 
magitan ng pagpapalit sa isa o higit 
pang atom ng hydrogen ng isang 
organikong radikal. 

a*ming pnr : sira ang ulo; loko-loko. 

a*rnf*no pnr Kem : nagtataglay ng amino 
group. 

amino acid (a-mi-no a*sid) png Kem 
[Ing] : alinman sa uri ng organikong 
compound na nagtataglay ng hindi 
bababa sa isang carboxyl group at 
isang amino group; ang mga alpha- 
amino acid RCH (NH 2 ) - COOH ang 
mga building block ng protina. 

amino group (am-i-no grup) png 
Kem : pangkat na univalent -NH 2 : 

AMINO RADICAL. 

• .4 • 

* 

amino radical (a*mf*no ra-di*kal) 
png Kem : amino group. 

a*mi m ray pngBotl : palumpong (Boeh- 
meria nivea) na mataas, matatagpuan 
sa hilagang Asia, at napagkukunan 
ng matibay na himaymay na ginagamit 
sa paggawa ng tela : lapnis, ramie 2 : 
tawag sa himaymay na mula rito. 

a*mi*ris*pis png [Hil] : kulisap na 
lumilikha ng tunog na pinaniniwa- 
laang 

nagdadala ng signos : tunda-tundA. 

a*mi*rol png : varyant ng almirol. 

a*mis pnr [57] : alipusta. 














amistad 


35 


ampapagot 


mis*t6d png [Esp] : pagkakaibigan; 
pagkakaunawaan. 

a*mis*t6 a so pnr [Esp] : palakaibigan. 

a*mi*y6m png [Kap] 1: panahon ng 
tag-ulan mula Oktubre hanggang 
Enero 2: hamog; amihan. 

6rn*lang png : kasalubong; kakilalang 
dumaraan. 

am*l£y png: bahagi ng baging na tila 
sinulid : tendril. 

amdfd png [Ilk] : pagpupunas ng 
ilong gamit ang braso. 

&m-ling png [Ilk Pan] : pagkakasakit 
na sanhi ng pagkakabati o paglalaro 
ng masasamang espiritu Cf usog. 

am-long png Bot [Bik] : tabatib. 

am-l6ng png: titik 2 . 

am-m^-ma png [Ifu] : hinlalaki o ang 
malaking daliri sa paa. 

arrvme png [Bag] : ritwal pang-agrikul- 
tura. 

ammit png [Iba] : tamis. 

&m*mo png[Ing] : pinaikling ammu¬ 
nition. 

ammonia (a-mon-ya) pngKem [Ing] : 
amonya. 

ammonium nitrate (a-mo-nyum 
nay-treyt) png Kem [Ing] : pulbos 
(NH 3 N0 3 ) na pud, kristalina, natu- 
tunaw sa tubig, at karaniwang gina- 
gamit sa paggawa ng paputok, abono, 
at katulad. 

am*m6-yo png [Ilk] : pagtutulungan 
ng magkakapitbahay upang mapa- 
dali ang trabaho : bayanihan. 

ammunition (am-myu-m-syon) png 
[Ing] 1: bala mula sa pinaputok na 
baril 2 : sandatang sumasabog, gaya 
ng granada o bomba 3: sandata sa 
paglusob o pagtatanggol. 

am-mudil png [Ilk] : lalagukan. 

am-mu-wan png [Ilk] : anumang tu- 
yong bagay na pamparikit. 

am*nes*ti*ya png [Esp amnestia] 1: 
ganap na pagpapatawad o paggaga- 
wad ng kapatawarang may kondisyon 
sa mga maysala sa pamahalaan : 
amnesty 2 : pagbibigay ng gayong 
kapatawaran : amnesty. 

amnesty (am-nes-tf) png [Ing] : amnes- 
tiya. 

am*n£s*ya png Med [Esp amnesia] : 
pagkawala ng memorya ng isang 
tao : paramnesya 1 . 

amnion (am-ni-yon) Ana [Ing] : am- 
niyos. 

am*ni*y6s png Ana [Esp amnios] : 
kaloob-loobang lamad na bumaba- 


lot sa bilig ng isang reptil, ibon, o 
mammal : amnion. 

am-ni # y6 - ti*k6 pnr [Esp amniotico] : 
may kaugnayan sa amniyos. 

a*mo png [Esp] 1: tao na pinagliling- 
kuran 2 : may-ari ng alipin o hayop : 
nakura . 

a*md png 1: kawalan ng bangis o ilap 
2: kabaitan; pagkamasunurin 3: pag- 
payapa sa kalooban ng nagtatampo 
o naghihinanakit - pnd a-mu-in, 
ma^pa^mo, u*ma*md - pnr ma* 
a-m6. 

a*md png Zoo [Seb] : bakulaw. 

amoeba (a-mi*ba) png Bio [Ing] : 
amfba. . 

a*m6g pnr [War] : marumi. 

^•mog-a-mog png [S71 : ibon na 
nagpapakain ng sariling inakay. 

a*m6k png [Mai] : ligalig sikiko bu- 
nga ng matinding panlulumo na si- 
nusundan ng hangaring pumatay. 

£*mol png: banil; libag; dungis. 

d*mol png [War] : purol. 

a-mol pnr [Pan] : pudpod. 

a-mo-lo png [Igo] : ritwal ng pagkaka- 
sundo. 

a*m6*mu-t6l png [Hil] : sakit na pa¬ 
rang ketong na nagsisimula sa kuko 
ng mga paa 


a*m6 o res png [Esp] 1 : hindi kaiga- 
igayang amoy 2: romantikong tagpo 
at gawain 3: Bot anumang yerba na 
kabilang sa genus Valeriana na may 

puti at rosas na bulaklak : amoriyos. 

% 

a-mo-ri-yos png Bot [Esp amorio + s] : 


amores 


3 


a*moT6*8a pnr [Esp] : masintahin; 
mapagmahal, a*mo*r6'SO kung pan- 
lalaki. 

a-moTd’SO png Bot [Esp] : uri ng sa- 
ging na mabango ang bunga. 

a*m6r*po pnr [Esp amorfo] : walang 
tiyak na hugis. 

a*mor # s6*ko png Bot [Esp amor seco] : 
damo ( Adropogon aciculatus Retz) na 
ilahas, karaniwang tumutubo sa ka- 
bukiran, may makitid na dahon, at 
may bulaklak na dumidikit sa anu¬ 
mang sumagi: dalukdok, delekedek, 

LAPAS, LUK.UT, PAGIPPI. 

a-m0r-ti a sas*y6n png [Esp amortiza- 
cion] 1 : paghihiwalay o pagbubukod 
ng halagang panghulog sa utang 2 : 
halagang ibinukod upang ipanghu- 
log sa pagkakautang. 

a-m6*rug*m6n png Zoo [Hil] : uri ng 
ibong mandaragit; limbas. 

amor vincit omnia (a mor vin-sit 
om-nya) pnb [Lat] : nasasakop ng 
pag-ibig ang lahat. 


di-mong png : bulgar na pagtukoy sa ^ mos P n S ■ dumi sa mukha - 


isang pan. 

a*m6ng/?m/mag-a*m6ng, i*a*m6ng 

[ Seb] : idawit; isangkot. 

a*m6*ni*k6 pnr [Esp amonico] : anu¬ 
mang tumutukoy sa amonya. 

a*m6n*ya pngKem [Ing ammonia] : 
compound na gas (NH 3 ), walang ku- 
lay, matapang ang amoy, at nabubuo 
kapag tuwirang naghalo ang mga gas 
na nitrogen at hydrogen : ammonia, 
amonyo. 

a-momya-k^l pnr [Esp amoniacal] : 
may kaugnayan sa amonya. 

a-m6n-yo png Kem [Esp amonia] : gnfl'pal pnr [57] : naiipit. 


6-mot png [Hil Seb Tag] : ambag 

/wdmag-a*mot, i-a*mot. 

a*m6t pnr 1 : [Pan] a tago b liblib 2: 
[Bik] ipon. 

a-m6-tan png [ Seb] : butaw. 

a-m6y png: katangian ng anuman na 
nalalaman sa pamamagitan ng ilong: 
ANGOB, ANGOT, BAO, BAU, pArONG - pnd 

a-mu-yin, a-mu-y^n, u- ma-moy 
pnr ma*a*m6y. 


a-md-yor^n^mag-a'md-yor, a-mo 

yu a ran [57] 1 : ngusuan 2: irapan. 
anri’p&-han png Zoo : lagidlid. 


amonya. 

a*m6'Ol png Bot : punongkahoy na 
may balat na ginagawang sinulid na 
panghabi. 

a*m6r png [Esp] : pagtingin o pag- 
tatangi; pag-ibig; pagmamahal. 

a*mo a r6l pnr [Esp] 1 : walang paki- 
alam o hindi ayon sa moralidad 2 : 
walang moral na prinsipyo. 

a*mo*ra*li*d6d png [Esp] : kawalan 
ng pamantayan ng pag-uugali. 

a*moTa*\iSTt\opng[Esp] : amoral na 
saloobin. 


atr\*pa'\a u y£ png Bot : halamang guma- 
gapang ( Momordica balsamina) na 
mapait ang bunga: amargoso, apalya, 

PALIYA, PALYA, PARYA. 

® * % 

am*pan png Zoo [Tau] : lukton. 

am*p£ng pnr [Ilk] 1 : iyakin at mada- 
ling takutin 2 : maarte, alembong, at 
sumasama kung kani-kanino 3: tanga. 

am*pa*p6-got png Zoo [5^3 : omni- 
borong isdang alat (genus Balistes) 
na nakalalason at ginagamit lamang 
sa akwaryum. 




-an 


ampara 


36 


am-pd-ra pnd mag-am-pd-ra, am- 
pa-rd-hin, i*am*pd*ra [Seb] : gam- 
balain ang isang kasalan sa pamama- 
gitan ng pagtutol o di-pagsang-ayon. 

am-pa-ro png [Esp] : kublihan; taguan; 
kanlungan. 

Am-pd-sit pngMit [ CorMrw ] : masa- 
mang espiritu na nagdudulot ng sakit 
at kapahamakan. 

am-pdt png 1 : pagpigil sa daloy o tulo 
ng dugo, tubig, at katulad 2: pagsa- 
wata, o pag-awat sa mga nagkakagalit 
3: pagsugpo o pag-alis sa bisyo - pnd 

am-pa-tm, u-mam-pdt. 

am-pdw png [Bik HU Ilk Kap Mrw Seb 
Tag Tsi\ : kakamng gawa sa binusang 
bigas o mais na inilubog sa amibal : 

BITJ, BUSA, BUTA. 


am-pdw pnr [ Bik HU Ilk Mrw Seb Tsi\ : 
walang laman; walang katuturan; 
walang kabuluhan : basyo, hungkag. 

dm-pay pnr [Seb\ : paborito. 

am-pe-rd-he png [Esp amperaje ] : lakas 
ng koryente batay sa ampere. 

ampere (am-pir) png : pamantayang 
sukat ng lakas ng koryente : amperyo. 

am-pe-ri-md-tro/rog: instrumento sa 

pagsukat ng amperahe. 

am-per-yo png [Esp amperio ] : ampere. 

am-pib-yan png Zoo [Ing amphibian ] 
1: Bio hayop o halaman na nabubu- 
hay sa lupa at tubig 2 : eroplano o 
sasakyang nagagamit sa lupa at tubig. 

am-pli pnd mag-am-pH, i-am-pd, 

am-pi-lin [Kap] :magligpitngpinggan. 

am-pi-ldw png 1: sflaw 2: halusinas- 
yon; bisyon; pantasmagorya. 

dm-ping png [Seb] 1: alaga o pag- 
aalaga 2: pag-iingat. 

% 

am-pmg png: tinatamad napaglakad 

Cf HAKBANG, LAKAD. 

am-pi-pf-is/wg[57]: eleganteng deko- 
rasyon na inilalagay sa ulo ng mga 
Agta. 

dm-pis png: telang nakasabit sa gawing 
harapan ng bahay Cf pakawar, wa- 

YAWAY. 


am-pit png [Bag\ : payak na habi ng 
kuwadradong pulang tela at abaka. 

am-pit pnd mag-am-pit, i-am-pft 

[57] : itulak ang isang tao sa kani- 
yang upuan. 

am-pi-te-d-tro png [Esp] 1 : pantay 
na puwang na habilog o pabilog na 
naliligid ng pataas na lupa 2 : pook 
na pinagdarausan ng mga paligsa- 
han o larong pangmadla : arena 3 : 
gusaling may mga upuang sunod- 


sunod na pataas habang patungo sa 
likuran na nakapaligid sa gitna na 
siyang pinagtatanghalan. 

am-pi-yds png : pagpasok ng ulan sa 
nakabukas na bin tana, pinto, at iba 
pa sanhi ng malakas na hangin : 

ANGGI. 


am-pi-y6n png [Esp ampion] : opyum. 

amplifier (am-pli-fay-er) png [Ing\ : 
ampliyador. 

amplitude (am*pli-tyud) png [Ing] 
1: pagiging sapat o higit sa sapat ng 
lawak, kapal, o laki 2 : Pes sukdulang 
lawak ng vibration o oscillation mu- 
la sa posisyon ng equilibrium 3 : sa 
elektroniks, sukdulang layo ng halaga 
ng alternating current o alon mula 
sa average na halaga. 

amplitude modulation (am-pli*tyud 
mo*dyu : ley*syon) png [Ing] 1 : sa 
elektroniks, modulasyon ng along 
pangradyo sa pamamagitan ng pag- 
babago ng amplitude nito bilang 
paraan ng pagdadala ng senyas ng 
tunog 2: estasyon ng radyo o net¬ 
work nito na gumagamit ng ganitong 
paraan ng pagbrobrodkast: AM. 

am-pli-ya-ddr png [Esp ampliador] 1 : 
tagapagpalaki; tagapagpalawak 2 : 
pampalakas, karaniwan ng tunog ng 
radyo o boses 3: pampalaki. 

am-pli-yas-ydn png [Esp ampliacion] 

1 s pagpapalawak; pagpapalaki 2 : 
pagpapalakas 3: bagay o detalyeng 
idinagdag sa isang pahayag, ulat, at 
katulad 4: mataas na kurso o asig- 
natura. 

am-pd png 1 : pagkasupil 2: kahihi- 
yan; pagkapahiya. 

am*p6 pnd mag-am*p6, am-pu-an, 

i-am-pd [&ft] 1 : magdasal 2: sumu- 
ko. 


am-p6k png [571 1 : pasalungat na 
agos ng tubig sa ilalim ng dagat 2 : 
umpok. 


am-p6!*ya png [Esp ampolla] 1 : maliit 
na tubong kristal na pinagsisidlan ng 
likidong pang-ineksiyon 2 : paltos 1 3 : 
bula 4: bombilya. 


am-pol-yf-tas png [Esp ampolleta + 5 ] 
t : maliliit na ampolya 2: maliliit na 
butlig sa balat. 


am*p6n png 1 : pagkupkop o pagtang- 
kilik sa isang ulila, dukha, matanda, 
o maysakit 2: batang pinalaki at 
itinuring na tunay na anak. 

dm-pong pnt [Kap] : at. 

am-p6-yang png Bot [Hil] : luya- 
luyahan. 


am-pu-nan png [ampon + an] : institus- 
yon o bahay para sa walang tahanan, 
ulila, bulag, maysakit, matanda, may 
kapansanan, at katulad : bAhay-ampu- 


NAN, ORPHANAGE, OSPISYO. 


am-pu-td/mdmag-am-pu-td, i-am-- 

pu-td [Esp amputar] : putulin ang 
kamay, paa, o pakpak sa pamamagi¬ 
tan ng operasyon. 


am-pu-tas-y6n png [Esp amputacion] : 
operasyon sa pagputol ng paa, braso, 
o pakpak. 

am-pu-tf png [Pan] : puti. 

am-pu*was pnr [571 1: bahagyang 
gising 2 : bahagyang basa. 

am-tdk png [Ilk] : lata. 

a*mu*ki png 1 : pag-akit sa iba upang 


mapasang-ayon sa isang bagay 2 : 
pagpapayo tungkol sa isang bagay. 

a-mu-lay png Bot [Iva] : bubuli (Draco 
jareckii) na may tila pakpak kaya 
nakalilipad. 

a-mu-16-to png [Esp] : anting-anting. 

a-mu-ma png [5^] : atensiyon. 


a-mu-mung^n^ma-a-mu-mung, i-a- 

mu*mung [5^Z»] : maligaw ng landas 
dulot ng gayuma ng masamang espi¬ 
ritu. 


a-mu*mung-g6 png Zoo [Hil] : lac¬ 
king unggoy na malaki at mabangis. 

a-mu-og png [Ilk] : saya. 

a-mu*r6k*pok png Mit [Hil] : hindi 
nakikitang masamang espiritu na 
umuuga ng puno ng kawayan kung 
gabi para takutin ang mga nanini- 
rahan sa isang pook. 

a-mu-yot png [Pan] : lamya. 

a-mu-yut png [Kap] : lamuyot 2 . 

am-ydn png [Ilk Mrw Pan] : amihan. 

£m-yaw png : kapitbahay; katabi o 
kalapit na ari-arian. 

amylase (a-mi-leys) png Bot [Ing] : 
mga enzyme na nagpapadali ng 
hydrolysis ng starch at glycogen : 

DIYASTASA. 


dm-yon png [Hil Seb] 1 : bango 2: 
sangsang. 

-an pnl 1 : pambuo ng pangngalan na 
nangangahulugan ng a pook na ki- 
naroroonan ng karamihan ng mga 
bagay na tinutukoy ng salitang ugat, 
hal aklatan b pook o gusaling gawaan 
o pinaglalagakan ng anumang bagay, 
hal gupitan, sanglaan c panahori ng 
isang bagay o gawain, hal anihan d 
kagamitan o kasangkapan, /za/saingan 
e tao o pook na nakukunan ng panga- 
ngailangan, hal dulugan f pangyayari 
























-an 


37 


anaipabetismo 


o kalagayan na gantihan, tambingan, 
o sabayan, hal digmaan, tulungan 
2 : pambuo ng pang-uring nanga- 
ngahulugarig labis-labis, hal duguan 
3 : pambuo ng pandiwang nanganga- 
hulugang isagawa ang isang bagay 
sa tao, hayop, o kapuwa bagay, hal 
tawagan, pintasan 4: hulapi sa mga 
salitang-ugat na nagtatapos sa mga 
katinig at mga patinig na malumi at 
maragsa, hal sabuyan, patungan, pa- 
kuluan, ba-haan. 

-an pnl [Ing] 1: pambuo ng pangnga- 
lan at pang-uri na nagpapahiwatig 
ng ugnayan o katangian, hal Asian 
2 : pambuo ng pangngalan na nagpa¬ 
pahiwatig ng kasanayan, hal artisan 
3 : pambuo ng pangngalan at pang- 
uri na nagpapahiwatig ng paniniwala, 
hal Christian. 

3*na png [ST] : pag-iingat sa mga ba¬ 
gay o gawain nang walang nakalilig- 
taan. 


a*n£*an png Bot: uri ng matigas na 
punongkahoy (Buchanania arbores- 
cens) : alitagtAg, anegas, balinghA- 

SAY, PAWAN. 


a*nd*ang png Bot: uri ng matigas na 
punongkahoy (Duabanga moluccana): 

ILOILO, LOKTOB, MALAPALIKPIK. 


a a n£ a bo png Bot [Ilk] : yerba (Malachra 
capitata) na may himaymay na gina- 
gamit sa paghabi ng lubid at may katas 
na nakagagamot: annAbo, bakembAkes, 

BULUHAN, LABOG-LABOG, LAPNIS. 


a*na*b6 png Bot: ambong. 

a a nab a y6ng png Bot [ST] : punong¬ 
kahoy (Trema orientalis) na ginagamit 
sa paggawa ng bakya : hanadyong, 
hinagdung. 


anacrusis (a-na-kru-sis) png [Ing] 1: 
Lit sa tula, ang walang diing pan tig 
sa Simula ng berso 2: Mas walang 
diing nota o mga nota bago sumapit 
sa unang bar-line. 

£*nad png [Seb] : gusto. 

a*n£d pnr 1: [Seb] sanay 2: [HU Seb] 
dati 2 . 

a-nag png [Seb] : pag-iihaw ng mais. 

a-nag-ag png 1: bahagya o may kala- 
buang pagkakita sa anuman 2 : ma- 
lamlam o malabong liwanag. 

a-na-gds png Bot [Bis] : maliit na 
punongkahoy (Buchanaria arbo7'escens ), 
matingkad na lunti ang dahon, at 
kulay krema ang maliliit na bulaklak. 

a*na*g6n png: mais na mura. 

6 a na a gr6m png [ Ing] : salita o parira- 
lang nabubuo sa pamamagitan ng 


pagbalasa sa mga titik ng isang salita : 
anagrAma. 

a a na*gra a ma png [Esp] : anagram. 

a*n£*haw png Bot [ Bik HU Pan Seb Tag 
War] 1: palma ( Livistona rotundifo- 
lia) na biluhaba ang dahon 2: pam- 
bansang dahon ng Filipinas : anAw. 

a*nak png: angkan; lipi; lahi G/kaA- 

NAK, KAiMAG-ANAK, MAG-ANAK. 

a*n&k png 1: supling ng mag-asawa : 
dependiyente 3 2: taguri sa isang bata. 

a-n6k/;nTmag-aTi6k f a-na-k^n, a-na- 

kfn 1: magkaroon ng anak 2: tuma- 
yong ninong o ninang. 

a*na*k^*la pnd [ST] : akalain. 

a*n^*kan png [ST] : inahing baboy : 

ANAYON, KAONG, NAYON. 

^•nak-6*nak png [ST] ; mahabang 
patpat ng kawayan na ginagamit 
upang ipanghapit sa nipa, kugon, o 
sawali ng bah ay. 

a a n£k‘bung Zoo : lagidlid. 

a*n^k-da-I6g png Zoo 1: bulig 2: bakle. 

a*na*ki pnb : salitang nagsasaad ng 
pag-aalinlangan at di-katiyakan. 

a*nak a l£ng png [Esp alacran] : alakdan. 

a*nak*le png Bot : matigas na punong¬ 
kahoy ( Pithecolobium scutiferum) : bun- 

SILAK. 

A a nak ng pu-ta! pdd : mura bunga 
ng galit at matinding damdamin var 
Namputsa! 

A*nak ng Tu*pa! pdd : hibas para sa 

Anak ng Puta! 

% 

a-na-kdn-da png [Esp anaconda] : 
malaking sawa ( Eunectes murinus) na 
hindi nangangagat ngunit nanliling- 
kis, at karaniwang humahaba nang 
hanggang 6 m. 

a # na'k0T6-ta png [Esp anacoreta] : 
ermitanyo. 

a*n6k-pak*p^k png [ST anak+pakpak] : 
panglaampas. 

a*nak’pa*las png [anak+palas] : sang- 
gol na ipinanganak ng inang menor 
de edad. 

a-nak'pi-pfs png[anak+pipis] : hagu- 
tang-paikot. 

a’na'krd'ni'ko pnr [Esp anacronico] : 
di-kapanahon; mali sa panahon. 

a*r\&Wro*n\&*vc \0 png[Esp anacronismo]: 
kalagayan na wala sa panahon; pagi- 
ging mali sa panahon. 

a'n^k-tik'tik png [ST anak + tiktik] : 
tangkay ng tubo na ginagamit sa 
paghabi ng tela. 

a-na-kun png [Tan] : pamangkin. 


a*na*ku-ra png [ST] : tagapamahala 
ng barko; mayordomo. 

a*na*la*ong png [ST] : alalaong. 

analects (an*a*leks) png [Ing] : ana- 
lektas. 


a a na a )4k*tas png [Esp anaUctas] : kali- 
punan ng maiikli o siniping akdang 
pampanitikan. 

analgesia (an-al-dyi-zya) png [Ing] : 
analhesya. 

analgesic (an-abdyf-zik) png, pnr 
Med [Ing] : analhesiko. 

a a nal a h6 a si*k6 png [Med] [Esp analge- 
sico] : gamot na nakapagpapaginhawa 
o nakapapawi ng sakit. 

a a nal a h6 a si a k6 pnr Med [Esp analgesia )]: 
nakapagpapaginhawa o nakapapawi 
ng sakit. 

a a nal*h6s a ya png [Esp analgesia] : 
kawalan ng pandama sa sakit: anal- 


or a 


a a na a li a sd pnd mag-a a na*li a s^, i a a a 
na*li*s^, a a na a li*sa a hin [Espanali- 

zar] : suriing mabuti. 

a*na a li a sa a d6r png [Esp analizador] 1 : 
tagasuri; manunuri 2 : kasangkapang 
ginagamit na pansuri. 

a a nd a li a sis png [Esp] : analysis. 

a a na*lis a ta png [Esp] : tagasuri. 

a a na a ll a ti a k6 pnr [Esp analitico] : mapa- 
nuri. 


^•na a l6g png [Ing] : analogue. 

analog computer (a-na-logkom-pyu- 
ter) png [Ing] : computer na lumulutas 
ng hatag na suliraning*pangmate- 
matika sa pamamagitan ng pisikal na 
analog. 

a a n^ a lo*g6 pnr: kawangis; kahalintu- 
lad. 

analogue (an-adog) png [Ing] 1: 
bagay na kahawig : analog 2: Kent 
compound na may estrukturang 
molecular na kahawig ng isa pa: ana¬ 
log 3: sintetikong pagkain na kahawig 
ang iasa ng natural na pagkain : ana¬ 
log 4: BioK organ na kawangis ng 
ibang organ : analog. 

analogy (a-nal-o-dyx) png 1 : Lz'^pag- 
wawangis 2: Pil sa lohika, proseso 
ng argumentong nagbabatay ng pali- 
wanag sa kahawig na bagay o pang- 
yayari 3: Pil panggagagad ng mga 
salita sa pagbuo ng iba 4: Bio pagka- 
kahawig ng funsiyon ng mga orga- 
nong pawang magkakaiba. 

a a na a lo a hi a ya png Lit [Esp analogm] : 
pagwawangis. 

a a nal a pa a be a tis a mo png [Esp analfabe- 

tismo] : kamangmangan. 















analpabeto 


38 


andal 


a a nal*pa a be*to pnr [Esp analfabeto ] 

1 : hindi makabasa o makasulat 2 : 
hindi alpabedsado. 

analysis (a-na-li-sis) png [Ing] 1: a 
detalyadong pagsusuri sa mga ele- 
mento at estruktura ng isang substance 
b pahayag ng resulta nito : analisis 
2; Kern pag-alam sa mga bumubuong 
bahagi ng halo o tambalan 3: sangay 
ng matematika na nakatuon sa teorya 
ng mga funsiyon at mga operasyon 
sa calculus. 

a*nam pnb [ Seb ] : dahan-dahan o 
unti-unti. 

a a na*man png [57] : bahagi ng bubong 
ng bahay. 

a*nam*n6*sis png [Ing] 1 : paggunita 
2: panalanging gumugunita sa sak- 
ripisyo ni Kris to. 

an-an png : sakit sa balat na namu- 
muti minsan at namamalikaskas, 
karaniwang tumutubo sa mukha var 
an an : ap-ap. 

a-na-nag-sing png Zoo : lagsing. 

a a na*nap a l£ pngBot [57] : uri ngpu- 
nongkahoy. 

a-nang png : salitang binubuo ng 
malaunlaping a na may katuturang 
“sabi”, at ng pantukoy na pambala- 
nang nang , sa kaukulang paari at 
pang-isahan, at nangangahulugang 
“sabi ng.” 

a a n£ng-ang png [Ilk] 1 : tahol ng aso 
na bagong panganak 2 : ungol ng aso 
kapag sinipa o hinagupit. 

a # nang*ka png [Ilk] : langka. 

a-na*ni png [Kal\ : kakalading. 

Ananias (ari-a-nyas) png [Ing Heb] : 
sa Bibliya, namatay dahil sa pagsisi- 
nungaling kay San Pedro. 

a-na-no pngBot [War] : dadyangan. 

an-a°pest png Lit [Ing] : sa tula, sukat 
na binubuo ng dalawang maikli at 
walang tuldik na pan tig at ng kasunod 
na mahaba at may tuldik na pantig. 

anaphora (a-naf-or-a) png [Ing] 1: 
Lit pag-uulit ng isang salita o parirala 
sa Simula ng magkakasunod na mga 
parirala 2: Lit paggamit ng isang sa¬ 
lita na tumutukov o humahalili sa 

j 

salitang naunang ginamit sa pangu- 
ngusap 3: bahagi ng Eukaristiya na 
binubuo ng konsekrasyon, anamnesis, 
at komunyon. 

a*na*p6g png f Seb] : batong apog. 

a*na*p6*!i pndmag-a-na-po-U, a-na- 

>li* hin [ST] : itali ang tukod ng 



bu bong. 

O 


a*nar png [ST] : unti-unting paghu- 
bog ng isang bata o isang bagong 
Kristiyano. 

a a na*r& a ar png [Ilk] 1 : liwanag na 
nakikita mula sa malayo; anag-ag 2 : 
pagbukad ng liwayway. 

a'na*rang-h£’da pnb [Esp anaranja- 
da] : may pagkakahel ang kulay. 

anarchy (an-ar-ki) png Pol [Ing] : 
anarkiya. 

amarkis-mo pngPol [Esp anarquismo] : 
doktrinang pampolitika na nagtatakwil 
sa organisadong autoridad o pama- 
halaan. 

a-nar-kis-ta png Pol [Esp anarquista] 

1: tao na naniniwala at nagtataguyod 
sa anarkismo 2 : tao na gumugulo o 
gumagawa ng kaguluhan sa bayan 
sa pamamagitan ng pag-aalis sa batas, 
kaayusan, at pamahalaan. 

a*nar*kf*ya pngPol [Esp anarqmd]\ : 
kalagayan ng lipunan na walang pa¬ 
mahalaan : anarchy 2 : kaguluhang 
pambayan dulot ng pagkabuwag ng 
pamahalaan nang walang malinaw 
na tunguhin kung ano ang ipapalit 
dito : anarchy 3: paghahari ng gulo 
sa anumang samahan : anarchy. 

a*nas png [Bik] : lahat. 

a*nas png 1 : mahina at mababang 
tinig, higit na malakas kaysa bulong 
2: [Seb] guho. 

a-nas/radmag-S-nas, a*n& a sin : wasa- 
kin nang husto. 

6-nat pngBot [Iba] : anonang. 

^•nat pnr [57] : mainit nang bahagya; 
maligamgam. , 

Ana Tala png [S7] : pangngalang 
pantangi sa pangunahing anito. 

a # na a t6*ma png [Esp] : anathema. 

$ 

anathema (a-na-the-ma) png [Ing] 
1 : kinamumuhiang bagay o tao 2: a 
sumpa ng simbahan na nagtatala- 
gang eskomulgado ang isang tao o 
ang sinumang nagtatakwil sa isang 
doktrina b: isinumpang bagay o tao 
c: malakas na sumpa : anatema. 

a-ncbtis pngBot [Kap] \ atis. 

a*na*to-mis*ta png [Esp]: tao na dalub- 
hasa sa anatotniya. 

a*na°to*mi*ya png [Esp anatomia] :1 
agham sa pisikal na estruktura at 
mga bahagi ng mga nilikhang may 
buhay : anatomy 2 : estruktura ng 
anumang bahagi ng halaman o hayop 
3: kalansay 4: katawan ng tao : ana¬ 
tomy 5: analisis. 

anatomy (a-nat-o-mx) png [Ing] : 
anatomiya. 


a*n£ a va png Mat [Ing] : metodolohi- 
yang pang-estadistika sa pagsusuri ng 
variance at nahahati sa mga malinaw 
na komponent ang variation sa set 
ng mga obserbasyon. 

a*n£w png [Iba Ilk] : anahaw. 

a*n6wn # ser png [Ing] : announcer. 

a-n6wns # ment jfmg[/ng] : announce¬ 
ment. 


6 a nay png Zoo : kulisap (order Isopte- 
ra) na kumakain ng kahoy; var anay- 
anay : pugso, white ant - pnr i a n4 a 

nay, ma a 6 a nay. 

a a ndy png [Seb] : anakan. 

a*n6 a yad pnr [Ilk] : banayad. 

a a n6 a yar png [57] : tao na nasanay 
gumawa nang paunti-unti. 


a a n^ a yo png Med 1 : uri ng sakit na 
nagdudulot ng labis na pangangati 
2 : allergy. 

a a na a y6n png [Bik] : anakan. 

ancestor (an-ses-tor) png [Ing] : 
ninuno. 


ancestral (an-ses*tral) pnr: pag-aari 
o ipinamana ng mga ninuno. 

ancestry (an-ses-tri) png Is lipi 2: 
mga ninuno sa pangkalahatan. 

anchor (ang-kor) png Is ankla 2: 
bagay na nagbibigay ng katatagan 
3 : tao o bagay na pinagmumulan ng 
lakas ng loob 4: tao na tagapangasiwa 
ng daloy ng programa, l.alo na sa 
isang brodkast. 

anchovy (an-tso-vi) png Zoo [Ing] : 
dilis. 

ancien regime (an-syan re-dzim) 
png Pol [Ere] 1: sistemang pampoli¬ 
tika at panlipunan bago ang Rebo- 
lusyong 1789 sa France 2: anumang 
pinalitang rehimen. 

ancient (eyn-syent) pnr [Ing] 1: sina- 
una; kabilang sa matagal nang pana- 
hon 2 : nabuhay o nanatili nang 
matagal. 

and (end) pnt [Ing] : at. 

4n*da pnb [Mrw] : saan. 

an*da a d^ a si pngBot : balatong-aso. 

an*da a d6*ras png [Esp] : anumang 
pantulong sa paglakad ng isang pilay. 

an a da*d6r png: pabilog na balangkas, 
ginagamit na gabay ng batang nag- 
sisimulang lumakad Cf andaderas. 

^n a dak^nTmag-6n a dak, an a d6 a kan 

XHil] : magyabang nang labis : hA- 

DAK, HAGAK. 

arvd^l pnd irman-dc* I, i a an a dal, an* 
da a lm, an*da a ldn : sumiksik, makipag- 
agawan, o makipagtulakan. 





















andam 


39 


angal 



an-dctm png 1 : pangamba o agam- 
agam 2 : kakayahang mabatid ang 
magaganap sa hinaharap : sagimsim 
3: lubos na paggunita sa isang bagay 

Cf ALAALA, GUNITA, SALAMISIM. 

6n*dam pnr 1 : [Kap] hiram 2: [BikSeb] 
handa; laan 2 . 


an*d£m*yo png Ark [Esp andamio ] 1 : 
pansamantalang estruktura na nag- 
sisilbing salalayan ng mga mangga- 
gawa kung nagtatrabaho sa mataas 
na bahagi ng gusali : pAlapAla 1 2: 
tabla o kahawig na ginagamit na tu- 
lay : pAlapAla 1 . 


£n*dan png Ark [Ilk] : tulay na yari sa 
kahoy. 


an*da*na png [Esp Bik HilSeb] 1 : hati 
o partisyong inayos nang sunod- 
sunod na pataas, gaya sa aparador 
o eskaparate C/sajray 2 : salansan ng 
kopra 3: palapag ng gusali. 


an*dan*te png Mus [Ing\ : piyesa o 
kompas na bahagyang mabagal ang 
daloy. 


an - dan*ti‘no png Mus [Ita ] : piyesa o 
kompas na higit na mabilis kaysa 
andante. 


an*dcip png [Bik Ilk Pan Tag] : liwa- 
nag na malamlam, kukurap-kurap o 
patay-sindi Cf kurAp, kisap, kutitap - 

pnd u-man-d^p, mag-an-ddp. 

an*d£p pnr [Bik Ilk Pan Tag] : takot. 

an'd£r png [Esp] 1: galaw; kilos 2: 
takbo ng isang makina, sasakyan, o 
aparato 3: pag-unlad o pagsulong 
ng isang negosyo - pnd mag*pa*an* 
dar, pa-an-da-rm, u*man-dcir. 

an-da-r^-yan png Bot : dita 1 . 

6 n*das png [Esp] : pinalamutiang 
platapormang may baras na pinag- 
lalagyan ng imahen ng santo, at pina- 
pasan kung prusisyon. 

an*de*k4t png, pnr [Pan] : itim. 

an-d6n png [Esp] 1: plataporma na 
nasa estasyon ng tren 2 : bangketa o 
kalyeng may aspalto o konkreto. 

£n*der*p£s png [Ing underpass] : da- 
an o lagusang nasa ilalim. 

an-di-badng png Bot [Pan] : makahiya. 

an a dir*yd png : nakaiinsultong panu- 

nukso Cf KANTIYAW. 

6 n*do pnd mag~6n a do, aivdu-han 

[ War] : simulan ang laro; buksan ang 
mga baraha. 

an a d6l pnd mag~an a d6l, i*an*d6l, 
an*du*l£n [57] : andot. 

6 n a dot/mdmag-£n a dot, i a £n-dot, an* 

du*tin [57] 1: ilagay ang pananda 
sa pook na madaling makita para 


ito makuha 2 : iumang para abutin 
ng iba. 

an-doy/mdmag-aivddy, arvdirym, 

i-arvdoy [57] : uguyfn ang bagay na 
nakasabit. 

an-do-yan png [57] : duyan. 

androgen (an-dro-dyen) png [Ing] : 
anumang substance, natural o sinte- 
tiko, na kabilang sa mga sex hormone 
na nagdudulot ng mga katangiang 
panlalaki. 

androgenesis (an*dro‘dyen*e-sis) 
png Bot [Ing] : uri ng development 
na ang embryo ay mayroon lamang 
paternal na chromosome dahil hindi 
nakilahok sa pertilisasyon ang itlog. 

androgynous (an-dro-dyi-nus) pnr 
[Ing] 1: may katangian ng lalaki at 
babae : herm4Phroditic 2: Bot may 
stamen at pistil sa iisang bulaklak. 

androgyny (an-dro-dyin-i) png [Ing] 

1 : pagiging androg>mous 2 : herma¬ 
phroditism. 

android (an-droyd) png [Ing] ; robot 
na anyong tao. 

An a du*gon png Mit [HU] : diyos na 
nangangalaga sa bagong panganak 
r\a bata. 

an*du*ki png : varyant ng andukha. 

an*duk*hS png \ : pagbibigay ng katu- 
tubong kahulugan sa idea at salitang 
hiram 2 : pagtangkilik o pagtatang- 
gol sa tao na itinuturing na karapat- 
dapat sa awa at pagmamahal var 

anduka-^n^an-duk-ha-in, i*an- 
duk'hS, mag-an*duk-hS. 

anecdote (an-ek-dot) png [Ing] : 

anekdota. 

# 

a-n6*gas png Bot [Seb] : anaan. 

a*nek*dota pig [Esp anecdota] : maik- 
ling salaysay ng natatangi at kawili- 
wiling pangyayari, karaniwan sa buhay 
ng kilala o dakilang tao, at maaaring 
tunay na nangyari o hindi: anecdote. 

a*nek*do*tis*ta png [Esp anecdotistd] : 
mananalaysay o manunulat ng anek¬ 
dota. 

a*nek-6k png [Ilk] : pagdaing, pag- 
mamakaawa, o pagsusumamo. 

a-nek-Scbdo pnr [Esp anexar + ado] : 
ikinabit; isinama; sinakop. 

a*nek*si*y6n png [Esp anexion] 1: 
pagkakabit o pagdaratig 2 : pagsasa- 
ma 3: bagay o bahaging idinugtong 
4: pagsakop. 

a-nek-si-yo-nfs'ta png [Esp anexion+ 
ista] : mananakop. 

anemia (ami-mya) png Med [Ing] : 
pagkukulang sa dugo, lalo ng pulang 


mga cell o ng hemoglobin, na nagdu¬ 
dulot ng panghihina : axemya. 

a-ne-mik pnr [Ing anemic] : kulang sa 
dugo; putlain; maputla. 

a• ne*mi c ko pnr [Esp anemico] : anemik. 

a a ne*mo-na png [Esp anemona] 1: Bot 
anumang halarnang kabilang sa genus 
Anemone , lalo na ang A. quinquefolia 
na may puting bulaklak 2 : Zoo anu¬ 
mang lamandagat (phylum Coelente- 
rata) na may mga galamay na naka- 
paligid sa bibig : sea anemone. 

a-nerrvya png [Esp anemia] : anemia. 

aneroid barometer (an-e-royd ba- 

rom-i-ter) png [Ing\ ; kasangkapan 
sa pagsukat ng presyur na atmospe- 
riko, karaniwang isinasaayos ang 

kalibre upang gamitin bilang alti¬ 
meter. 

aneroide (an-e-royd) pnr [Ing] : 
walang likido. 

a # nes png Bot : payat na kawayang gi¬ 
nagamit sa paggawa ng basket. 

a # nes°te*tik pnr [Ing anesthetic] 1: 
hinggil o ukol sa anestisya 2: pam- 
pangimay; pampamanhid. 

anesthesia (an-is*thi-zya) png Med 
[Ing] 1: pagkawala ng nadarama, la¬ 
lo na ang pagpapamanhid sa kirot 
sa paraang artipisyal : anestisya 2 : 
tuluyang pagkawala ng pandama : 
anestisya. 


a-nes*tis*ya png [Ing anesthesia ] : 
anesthesia. 


aneuria (amur-i-ya) png Med [Ing] 
kawalan ng nervous energy. 


aneurisma (an-yu-rfs-ma) png Med 
[Esp] : malalang paglaki ng arterya. 

ang put : isa sa mga katagang ginaga¬ 
mit sa pagtukoy ng pangngalang 
pambalana. 


d*nga png 1 : [Igo] pagsasakripisyo o 
pag-aalay upang iwasan ang masa- 
mang pangyayari o espiritu 2: [Ifu] 
mukha. 


a a nga pnr [War] : maanta. 

a*nga pnr 1 : laging nakanganga at 
nagpapakita ng kamangmangan 2 : 
iyakin; palaiyak. 

a*ng£b png 1 : [Bik] habhab 2: [War] 
gaga 1 . 


^•ngag png [Bik] : sa sinaunang lipu- 
nan, paglalaban ng dalawang lalaki 
para sa isang babae. 



a*ngik pnr [57] : 
a-ngal png : pagdaing na may kasa- 


mang pagtutol - pnd a*ng6°lan, 

u-m^-ngal. 








40 


angan 


angkora 


a-ngan png [57] : agam-agam. 

a*ngang png [Iva ] : bornay. 

ang-ang png [Seb] 1 : baitang ng hag- 
dan 2 : antas o grado ng edukasyon. 

ang-^ng pnr : utal. 

a*ng£s png [57] : yabang; kahambu- 
gan. 

a-ngat png [War] : laban. 


a*ngat png : pagtaas nang bahagya 
mu la sa kinalalagyan - pnd a*nga # 

tin, ra-ngat, u-ma-ngat. 

a-ngat-ti-ban png [Kal\ : pendulon 
at bfga ng kubo. 


a s ngaw png 1 : kabuuan ng isang mil- 
yon 2: hindi mabilang na bagay. 

a*ngay png [577>] : ibig. 

a»ng£y pnd mag-a*ng£y, a*nga*yin 

[57] : magsindi ng apoy o kandila. 

a*ng6y pnr [5<?/?] : angkop. 

6ng*ba pnd i-ding-ba, ang-b6*hin 

[ War] : ngatngatin o kagatin. 

ang-det png [Iva] : tapang. 

a*ng6 png Hot [Rap] : dilaw 2 . 

angel (eyn-dyel) png [Ing] : anghel. 

angel's trumpet (eyn-dyels tram-pet) 
png Bailing] : maliit na punongkahoy 
(Brugmansia suaveolens) na may ma- 
laki at nag-iisang bulaklak na hugis 
trumpetang tila nakabitin. 

Angeles (ang-he-les) png: lungsod 
sa Fampanga. 


angelus (an-dye-lus) png[Ing Lat] 1: 
kawaksi o stigo ng Diyos, karaniwang 
anyong tao, at may pakpak 2 : mabu- 
ting tao 3: mensahero o tagapagdala 
ng isang bagay 4: Katoliko Romanong 
dasal na nagsasalaysay ng engkar- 
nasyon, inuusal sa umaga, tanghali, 
at dapithapon 5: tunog ng batingaw 
na hudyat ng pagdarasal.: orasyon. 

a*ng£p png [Ilk] \ manipis na ulop : 

MIST, NEBLINA. 


ang*g& png [HU] : lamya. 

6ng*gak png [Seb] : palayan. 

§ 

ang*g6m png 1 : takot 2: agam-agam 
o pag-aalala 3: paghihinala. 

ang-gaTil-yas png [Esp angarillas] : 
balangkas o kahong may hawakan sa 
bawat gilid : sadag. 

ang*gf png : ampiyas. 

ang*g6 png: amoy ng sariwang gatas. 

6ng*go pnr [War] : mapanghi. 

ang*g6t png [Bik] : galit. 

ang*gu*l^r pnr [Esp angular] : tulis o 
patulis. 


► 


ang-gudo png 1: puwang sa pagitan 
ng dalawang guhit o rabaw na nag- 
sasalikop sa isang sulok : angle, 
salikop 2: aspekto Cf palagay, pana- 
naw 3: isang sulok o tulis : angle 4: 
direksiyon ng kinuhang larawan 5 : 
aspekto ng pagsilip o pagsuri sa isang 
bagay : angle. 

ang*hang png: lasa ng sili o paminta 
na parang nakapapaso : agasang, ka- 
hang, gasang 4 , rmlang, maloya, paras, 

sigid 1 - pnr ma'ang*hang. 

ang-hel png [Esp angel] 1 : isa sa siyam 
na uri ng tagapaglingkod na pang- 
kaluluwa ng Diyos : angel 2: sugo 
ng diyos : angel 3: tao na katulad ng 
anghel sa kagandahan, kabaitan, at 
iba pa : angel 4: espiritung tagapat- 
nubay o tagapangalaga : angel. 

ang-h6*li-ka pnr [Esp angelica] : maka- 
anghel; mala-anghel, ang*h6di'k6 
kung lalaki. 

ang*he*lbta png [Esp angelita] : mali¬ 
it na babaeng anghel; ang-hedrto 
kung lalaki. 

dng* he* I US png [Esp Lat angelus ] : 
angelus Cf orasyon, Animas. 

ang'hbna png Med [Esp angina] : 
angina. 

ang-hft png 1: [Bik Rap HU Seb Tag 
War] masamang amoy rta nangga- 
galing sa kilikili : angsod, putok 4 2 : 
alagaw-gubat 3: likas na amoy ng 
kambing. 

ding-hod png [HU] : magandang ta- 
wag sa maitim. 

£ng*hol png [Hit] : amoy ng pawis. 

a*ngf png : amoy ng nasusunog na 
pagkain tulad ng sa sinaing C/anos - 

pnr ma*a*ng(. 

a*ngf*as png [Mrw Pan] : iwas. 

6*ngil png\ : ungol ng galit na aso 2: 
pagalit na ungol ng tao na nagpapa- 
kilala ng pagtanggi o pagtutol Cf 

ungal, atungal, - pnd a-ngMan, u* 
m6-ngil. 

angina (an-dyay-na) png Med [Ing 
Lat] 1: pananakit ng dibdib dahil sa 
pagod at kakulangan ng dugo na 
umaabot sa puso 2: atake ng masid- 
hing sakit sa lalamunan na nagdudu- 
lot ng paghihirap huminga. 

angiogram (an-dyi-o-gram) png Med 
[Ing] : radiograph ng mga daluyan 
ng dugo at lymph, isinasagawa sa 
pamamagitan ng pagpapasok ng 
substance na nakikita sa X-ray. 

angioma (an-dyi-6-ma) png Med [Ing] : 
tumor na bunga ng paglaki o pagtubo 
ng ugat. 


angioplasty (an-dyi-o-plas-ti) png: 
pag-aayos ng napinsalang daluyan o 
bagong tubong ugat ng dugo sa pa¬ 
mamagitan ng operasyon. 

angiosperm (an-dyi-os-perm) png 
Bot [Ing] : namumulaklak na halaman 
( Angiospermae ). 

a-ngis png : amoy ng tae o nabubu- 
lok na pagkain - pnd mag-£*ngfs, 

u-ma*ngis. 

ang*k£ png : pangangamkam; pag- 
samsam. 


ang*ka pnd u-mang-ka, bding-ka 

[Seb] : sumuko. 

ang*kab png [Seb] : sakmal. 

ang-kab png [HU Seb War] : kabkab 1 . 

ang-kak png Bot: lunas. 

ang*kak png [ Tsi HU Pan War] : pulang 
lebadurang ginagamit na pangkulay 
sa binurong isda : G^MO, patubo. 

ang-k^m png [57] : kuna o duyan ng 
sanggol. 

ang*k£n png [Rap Tag] 1 : pinagmu- 
lang pamilya 2 : mga tao na may nag- 
kakaisang pinagirmlang henetiko at 
henealohiya : ancestry, pangapu. 

ang*k6s png [Bik Rap HU Seb Tag 
War] : pakikisakay sa isang sasakyan 
o sa isang hayop na may lulan nang 
iba Cf sukob ; suno. 

6 ng*kat png [HU] 1: pangungutang 
2 : maliit na bum. 


ang a k£t png 1: Kom pagbili ng mga 
paninda o kalakal mula sa ibang 
bayan o bansa : import, importasy6n 
2: [Bik Hil Ilk Rap Pan Seb War] 
panindang hindi muna binayaran; 
konsignasyon : consignment. 

ang*k£t~ang'k£*ya n png Kom [ 5 ^] : 

sa sinaunang lipunang Risaya, pangu¬ 
ngutang ng kalakal. 

ang'kf png [57] 1: tubo, pakinabang 
2: napanalunan 3: regalo; bigay. 

ang-kfn ^n^ang-ki'nfn, uTnang-kfn, 
mang-ang*kfn : kamkamin ang 
anuman C^kabig, ilit, kupit, d.ampot, 
pulot : angka, agaw. 

ang-kfn pnr [Rap Tag] : taglay C/daia, 

HAWAK. 


6ng*kod png [HU] 

pan. 


: ngipin sa hara- 


ang*k6m png : buklod; kapit; lagom. 

ang-k6p png: patigas : saialay - pnd 

ang-ku*^!!, i-ang-kbp, u*mang*k6p. 

ang*k6p pnr [Bik Rap Pan Tag] : 
tumpak; marapat; tugma : adaptado, 
angay, agay, husto, lapat, proper, sibo. 


ang*k6*ra png [Esp ancorar] : ankla. 















angkot 


41 


anila 


£ng-kot png [Iba\ : pasan. 

ang-kul png [ Tbo] : sablay bilang tanda 
ng kabunyian. 

ang-ku-wft png [57] : nais; interes. 

ang-l^s png [57] : nakahihigit na taas. 

ang-law png [57] : kinang ng mata- 
las na karit. 

I6y pig [57] : nakasusukang amoy. 


Angio-S£xon (ang-glo sax-on) png 
[Ing] : Anglo-Sahon. 

ang*nge png Bot [Ifu ] : uri ng pu- 

nongkahoy ( Myrtaceae ) na kinakain 
ang bunga. 

a*ng6 png: lansa. 

a-ng6b png [Pan] : halik. 

a-ng6l pnr [War] : bingi at pipi. 



angle (en-gel) png [Ing] : anggulo. a-ng6n png [57] : palayaw. 

angd6m png [Ilk] : alingasaw ng na- 
susunog na tela o papel var anglim. 


Anglican (ang-li-kan) png [Ing] : 
Anglikano. 

An-gli-ka-nfs-mo png [Esp anglica- 
nismo] : doktrina, disiplina, at pag- 
sunod sa simbahang Anglikano. 

An-gli-ka-no png [Esp Anglicano] : 
kasapi sa Church of England at 
anumang simbahang naniniwala sa 
pananampalatayang ito : Anglican. 

ang-lfm png [Ilk]: varyant ng angl&m. 

angdit png [Bik Hit Seb Tag War] : 
agiyo 3 . 

Anglo- (ang-glo-) pnh [Ing] : pambuo 
ng pangngalan at nangangahulugang 
a Ingles o British b Ingles ang pinag- 
mulan. 

angdd png [ Tsi] : gawa sa yantok na 

pambuhat ng tapayan, saro, at dama- 
huwana. 

An-glo-A-me-ri-k6-no png [Esp Angla- 

Americano] : Ingles na tumira sa Ame- 
rika. 

An-glo-A-me-ri-ka-no pm [EspAnglo- 

Amencano\ : may kaugnayan sa Ingla- 
tera at Amerika o sa relasyon ng mga 
tao na nakatira rito. 

An-gl6-ma*n6 png [Esp angldmano] : 

tao na may masidhing paghanga sa 
kultura, pananalita, at kalakaran ng 
mga Ingles. 

Anglomania (ang-glo-mey-nya) png 

[Ing] : labis na paghanga sa kauga- 
liang Ingles. 

Anglophile (ang-glo-fayl) png [Ing] : 
tao na tagahanga ng England o ng 
mga Ingles. 

Anglophobe (ang-glo-fob) png [Ing] : 
tao na namumuhi o takot sa England 
o sa mga Ingles. 

An-glo-Sa-h6n png [Esp Anglo-Sajon] 

1: alinman sa mga tribung German 
na sumakop sa Britanya noong ikali- 
ma at ikaanim na siglo 2: sinaunang 
Ingles 3: tao na nagmula sa angkang 
Ingles 4: modemong wikang Ingles: 

Anglo-Saxon. 


a*ng6ng png [57] : kargahan ng tu- 
bo. 

a-ng6ng pnd mag-a*ng6ng, i*a* 

ng6ng [57] : ikarga ang tubo sa pa- 
gitan ng dalavvang bagay. 

a-ng6s pnr [War] : ubos; said. 
£*ngot png [Ilk] : baho. 

a*ng6t png : baho - pnr ma*a*ng6t. 

^"ngoy png [57] : daing; taghoy; pa- 
kiusap ng mahihirap. 

ang*p4s png [Ilk] : garapata na na- 
mumugad sa pagitan ng mga daliri 
at maging sa paa ng mga hayop. 

4ng*rem png [Ilk] : sangkutsa. 

ang-rf png [Ilk] : panghi. 

4ng-rot pnr [War] : mabaho, tulad 
ng matagal nang suot na damit. 

^ng-sab png [Ilk] : paghingal dahil 
sa pagkapagod. 

ang-sang png [57] 1: Mat promed- 
yo 2 : halinhfnan; salitan. 

ang-seg png [Ilk] : panghi. 

ang*s6t png [Ilk] : amoy ng nasusu- 
nog na sinaing, ulam, at katulad : 

ANGSUOT. 

£ng’SO png [Seb] : panghi. 

ang*s6d png : anghit. 


a-ngu-y6b png [Ilk] 1 : pang-ihip na 
ginagamit sa pagpaparikit ng apoy 
2: alinman sa dalawang tubo ng bu~ 
bulusan na nilalabasan ng hangin. 

ang*waw pnr [War] : malapad, kara- 
niwang tumutukoy sa mga entrada 
at espasyo. 

^ng-yan pnd i'£ng*yan, mag-_. a 

yan [War] 1 : idawit 2: ipahamak 3: 
hiyain. 

4n*hi pnb [War] % narito. 

* 

an-hfn ^mag-an-hm, an-hbnm 

[57] : tinipil na anuhin, may kahu- 

lugang a anuman ang gawin, hal 

Aanhin mo ba iyan?” b kahit paano, 

Aa/“Anhin ko mang isipin ay mas am a 
iyon.” 

m 

: taguri sa namatay 


png [ 57] 


WAY. 


angst pngSik [IngGer] 1 : kaloobang 

puno ng agam-agam, takot, hirap, 

at pagkabalisa 2 : pagkakonsensiya o 
pagsisisi. 

angstrom (ang-strom) png: yunitng 
haba na katumbas ng ikasandaang 
milyong bahagi ng 1 sm, 10-10 m 
(symbol A). 

ang-su*ot png [Ilk] : angset. 

ang*t6m png [Ilk] : mabahong amoy 
ng nasusunog na dagta. 

ang*tu*tu*kay png Pol [Mnd]: lupong 

tagapayo ng mga Mandaya na binu- 
buo ng matatanda sa komunidad. 

a-ngu-ring png Zoo [Bik] : salaginto. 

a*ngu*w4t pnd mag-a*ngu*w4t, 

a*ngu*w£*tin [57] : magtulungan 
sa pagbuhat Cf ambiyang. 


o yumaong tao. 

anhydride (an-hay-drayd) png Kem 
[Ing] : compound na nalalabi sa 
pagtanggal ng mga elemento ng tubig 
mula sa ibang compound. 

anhydrous (an-hay-drus) pnr Kem, 

[Ing] : walang halong tubig. 

£-ni png [Bik HU Ilk Seb War Tag] 1: 
pagkuha sa bunga ng tanim C/ pitas, 
pupol : harvest 2: bunga o produkto 
3: Idy resulta ng anumang galaw o 
aksiyon : kin.viabasan. 

a-nf png: pandidiri o pagkasuklam : 
RiMARjM - pnr ma*a*m. 

a-nf png [a+ni] : sabi ni Cf anang. 
a-nf-a pnb [Seb] : narito. 

a-ni-3-ni png [SI] 1: pagkamagalang 
2 : pangingimi. 

^•nib png [Kap Tag] 1: pagsama sa 
isang samahan o kapisanan 2 : paki- 
kiisa o pagsang-ayon sa kuro-kurd o 
simulain ng iba : Abin, ugnAy, lApit, 
sAu, s,4nib - pnd i-4-nib, ma-ki-^-nib, 
u-m6-nib. 

a - n i • be r*s6 r-yo png [Esp aniversario] 

1: petsa ng pagkaganap ng isang 
pangyayari sa nakalipas na isang ta- 
on 2: ang pagdiriwang nito Cf kaa- 
rawan, araw. 

a-ni-bi-y6ng png Bot [57] : anabyong. 

a-nf-bong png Bot [ST Seb Tag] : isang 
uri ng palma ( Oncospewm tigittarium ). 

a-nf-i png Bot [57] : uri ng punong- 
kahoy 

a-nf-it png 1: [Ilk] amoy ng nasusu¬ 
nog na pagkit, katad, at katulad 2: 
[Tlk] pakiramdam kapag masyadong 
mainit 3: Zoo [Bik] : alimango. 

a-ni-k6 png [a+ni+ako] : sabi ko Cf 
anAng, ani, anila, aniyA. 

a-nf-la png Zoo [57] : bahay-nukyiitan. 








42 


anklet 


anila 


a*ni*ld png [a+nila] : sabi nila. 

a * n i*l d n png Zoo : pukyo t. 

a*nMaw png Bot [ST] : uri ng maliit 
at namumulaklak na pimongkahoy. 

a*nil-ii png [Ilk] : tahol ng aso kapag 
nauuhaw var anai-al. 

a*ni*Is*na png [Esp] : aniline. 

aniline (an-i-layn) png f Ing] : walang 
kulay at tila langis na likiclo (C 6 H r NH 9 ) 
na ginagamit sa paggawa ng pang- 
kulay, droga, at plastik : anilina. 

a-nil*ya-do pnr Bot [Esp anillado ] 1 : 
binubuo ng mga bahaging parang 
singsing 2: may anilyo o mga ban- 
dang parang singsing. 

a*nil°ye*te png [Esp anillete ] : maliit 
o munting singsing. 

a*ml*yo png [Esp anillo ] : anumang 
hugis singsing o ban dang pabilog 
na gawa sa metal at nagsisilbing pam- 
bigkis : ring 2 . 

d*nim png, pnr 1: pamilang na katum- 
bas ng dalawang tatlo; kalahati ng 
dosena : seis, six 2: salitang bilang 
para sa 6 o VI: seis, six 3: katipunan 
ng ganito karaming tao, bagay, at iba 
pa : seis, six. 

a-ni-ma png [Ing] 1 : panloob na ka- 
tauhan 2: Sik termino ni Carl Jung 
sa mala-babaeng bahagi ng katauhan 
ng lalaki 3: [Esp] kaluluwa; espiritu - 

/wdmag-d*ni*md, a*ni"ma*hfn. a-ni* 
ma*hdn. 

a*ni*mad*bersi*ydn png [Esp animad¬ 
version ] : kritika; puna; pintas. 

0*ni*md*do pnr [Esp] : may buhay; 
masigia Cf bibo. 

a*ni*ma*ddr png [Esp] 1: tagapagpa- 
sigla; tagapagbigay-buhay; tagaaliw 
2: artist na gumagawa ng animation. 

a-ni-ma! png [Esp] 1 : hayop 2: taong- 
halimaw: bestiya 3: Alp tao na masama 
ang kilos, saiita, o ugali. 

ami-mas png [War] : alas-otso ng ga- 
bi; oras ng pagdarasal para sa mga 
namatay Cf agunyas, orasyon. 

a*ni*mas*ydn png [Esp animacion] : 
animation. 

animate (ami-meyt) pnr [Ing]: buhay; 
masigia. 

animate (an-i-meyt) pnd [Ing] 1: 
bigyang buhay; pasiglahin 2: bigyang 
inspirasyon 3: himukin. 

animated cartoon (an-i-mey-tid kar* 
tun) png [Ing] : pelikulang ginawa 
sa pamamagitan ng pagkuha ng lara- 
wan sa serye ng mga drowing na 
nagpapakita ng pagsulong ng aksi- 
yon ng pelikula. 


animation (an*i*mey*syon) png [Ing] 
1: pagiging masigia : animasyon 2: 
pagiging buhay : animasyon 3: pagsa- 
sapelikula ng magkakasunod na guhit 
ng larawan o mga pigura upang maka- 
likha ng ilusyon ng galaw: animasyon. 

animism (ami-mfz-em) png [Ing] : 
animismo. 

a*ni*m»s*mo png [Esp] 1: paniniwala 
sa kaluluwa o espiritu, na hiwalay sa 
materyal na bagay 2 : paniniwalang 
may kaluluwa ang mga halaman, 
bagay, at natural na pangyayari 3: 
paniniwala sa supernatural na ka- 
pangyarihang nagsasaayos at nagpa- 
pagalaw sa mateiyal na daigdig. 

a*ni*md png [£ 5 /?] 1: diwa; kaluluwa 
2: tapang 3: kalooban o di-mabaling 
kagustuhan 4: tatag; tibay 5: pagka- 
lalaki; pagkabarako. 

d*ni*md pnb, pnu [Esp] : tila. 

a-ni-nag png [Ilk Kap Pan Tag] : pag- 
kakita sa anumang may kalabuan o 
sa anumang natatakpan ng malinaw 
o manipis na bagay : aninaw 4 , kita, 
silag, sinag - pnd a*ni a na*gin, u-ma- 
ni-nag, ma-a-nbnag. 

a-ni-naw png] : pagtingin nang mala- 
pit at. masusi sa isang bagay 2 : pag- 
unawa o pag-intindi nang mabuti 3: 
pagbibigay ng pavo o paliwanag 4: 
aninag - pnd a-ni-nd-win, mag- 
a-nbnaw. 

a-nf-naw pnr [Ilk Tag] : nakikita sa 
kabila ng kalabuan : aninag. 

a-m-ngal png [War] : alingawngaw. 

a-ni-nbngal png [ Bik] : alingawngaw. 

a*ni*ni*pot png Zoo [Bik HU Seb] : 

alitaptap. 

a*nf*no png [Bik HU Seb Tag War] 1: 
maitim o madilim na bagay na nali- 
likha ng anumang humaharang sa 
liwanag ng araw, kandila, at katulad 
Cf sombra, lium : lambong 2: pagka- 
kawangis o pagkakatulad : imahen, 

LARAWAN, WANGKi. 

anion (an-ay-on) pngKem [//?g] : ion 
na may negatibong karga at nahihila 
sa anode sa electrolysis Cf cat ion. 

a-nfs png Bot [Esp] 1: yerba (Pimpi- 
nella anisum) na may aromatikong 
buto 2 : tawag din sa mababango at 
maliliit na buto nito, karaniwang 
ginagamit na pampabango sa pag- 
kaing niluluto o bilang gamot sa 
pagpapalabas ng mga bulate sa tiyan : 
anise. 

a-ni-sa*do png [Esp] : alak na bina- 
baran ng anis. 

anise (an-is) png Bot [Ing] : anis. 


anisogamy (an-ay-sog-a-mi) png Bio 
[Ing] : pagsasama ng magkakaiba o 
heterogenous na mga gamete. 

s 

anisotropic (an-ay-so-trop-ik) pnr 
[Ing] : may magkakaibang pisikal 
na katangian na may magkakaibang 
direksiyon. 

d-nit png 1: [Bik HU Kap Seb Tag War] 
balat ng ulo : scalp 2: [ Bik HU Seb 
Tag War] ibabaw ng balat: epidermis 
3: [Bik HU War] : katad. 

a - ni*t6*ra png 1: f Gad] babaylan 2: 
noong panahon ng Espanyol, tawag 
sa babaeng pari ng mga anito. 

a*ni*to png 1: Mit [57] sinaunang es¬ 
piritu ng ninuno o ng kalikasan 2 : 
noong panahon ng Espanyol, bilu- 
haba o parihabang tela, madalas na 
puting linen, may krus sa gitna, at 
isinusuot ng pari sa leeg at balikat 
3: [Bik HU Ilk Tag] a animismo b 
pamahiin 4: [Ayt-Mgk] seremonya 
para sa mga espiritu 5: [Bon] espi- 
ri tu. 

d*ni-t6 png [a + nito] : sabi nito Cf 
an!, aniya, Anila. 

a*ni*tu*han png [ltd] \ ritwal ng mga 
Agta sa Zambales para itaboy ang 
masasamang espiritu. 

a*ni*wd-as png Mit [Ilk] 1: ikatlong 
kaluluwa na umaalis sa katawan kapag 
natutulog ang tao at maaaring ma- 
ging sanhi ng pagkabaliw kapag hindi 
bumalik 2 : multo. 

d-ni-ya Idy [a + niya] : sabi niya var 
anya. 

a-ni-yd png [57] 1: kaugalian, asal, 
at kaanyuan ng tao 2 : magandang 
hugis ng katawan 3: [a + ninyo] sabi 
mo o sinabi mo Cf ani, aniia, aniya. 

arrka/mJmag-an-kd, an-ka-hm [57]: 

angkinin ang isang bagay. 

an*kdn png [57] 1: pangkat 2: ang- 
kan. 

dn-kla png [Esp ancla] 1: Ntk mabigat 
na piraso ng bakal na ibinababa 
mula sa barko hanggang sa ilalim ng 
dagat upang panatilihin ang barko 
sa pook : angkora, pasangit, pundo, 
sinipete 2 : korales sa dagat, lawa, o 
look na may ganitong hugis. 

an-kia-dd’ro png [Esp ancladero] Ntk : 

daungan o punduhan. 

an*kid*he png [Esp andaje] 1: pag- 
daong 2: daungan 3: bayad sa pag- 
daong. 

ankle (ang-kel) png Ana [/ng] : bu- 
kong-buko ng. 

anklet (ang-klit) png [/ng] 1 : galang 






















anlalawa 


43 


anot 


o pulseras sa binti: sengkil 2 : maik- 
ling medyas na pambata, karaniwang 
isinusuot ng babae. 

in*la*la*w£ png Zoo 1 : gagamba 2: 
bahay ng gagamba. 

an*l£w png : huling banlaw. 

an*lig pnd mag-arvlig, barvh'g, an* 
li*g£n [STl : itulak. 

an*l6ng png Lit [Pan] : tula. 

an*lo*wa*ge png : tao na gumagawa 
ng mga estruktura o kasangkapan 
na ginagamitan ng kawayan o tabla 

var ALWAGI, ANLUWAGI : KARPINTERO. 

an*n£*bo pngBot [Ilk] : anabo. 
£n*nad png [Ilk] : ingat 1 . 

6n*nal png [Ing\ 1 : historya; kasaysa- 
yan 2 : salaysay ng buong taon; ng 
isang taon 3: rekord ng isang bagay 
o paksa. 

an*na*n£*yo png Zoo [Ilk] : itim na 
ibong kumakanta var ananayo. 

an-na-ngd png [Ilk] : kalapyaw. 

annelid (an-e-lfd) png Bio [lng\ : ha- 
yop (phylum Annelida) na coeloma¬ 
ta, kalimitang mahaba at biyas-biyas 
ang bahagi ng katawan, at walang 
gulugod, hal bulate, marine worm, 
at linta. 

£n*nex png [/ng] 1 : dagdag na gusali 
2 : addendum. 

an*n6x pnd [Ing] 1 : a idagdag bilang 
bahagi b idagdag sa aklat 2: angki- 
nin o isama bilang teritoryo ng isang 
pook o distrito 3: idagdag bilang 
kondisyon, kalagayan, o bunga 4 : 
angkinin nang walang pahintulot. 

annexation (a-nek-sey-syon) png 1 : 
pag-annex o bagay na ginawang annex 
2 : pagsasama ng mga ari-arian. 

anniversary (an-i-ver-se-n) png [/ng] : 
anibersaryo. 

An*no D6*mi*ni pnb [Lat] 1 : patanda 
na 2: sa panahon ng ating Pangi- 
noon : A D. 

annoint (a-noynt) pnd [Ing] 1 : pahi- 
ran ng langis o ointment tulad sa 
ilang banal na seremonya, hal binyag 
2 : italaga; piliin; hirangin. 

announcement (a*nawns-ment) png 
[Ing] 1: anumang ipinahayag o 
ipinaalam : anawnsment 2 : opisyal 
na komunikasyon o pahayag: anawns¬ 
ment 3: patalastas o anumang ma¬ 
te ry ales para ipaalam sa madia : 
anawnsment. 

announcer (a-nawn-ser) png [Ing] : 
sinumang tagapagpahayag o taga- 
pagpakilala : anawnser. 


annual (an-yu-al) png [Ing] 1: aklat 
o katulad na publikasyon na nilili- 
mbag minsan sa isang taon o bawat 
taon; yearbook 2 : halaman na nabu- 
buhay lamang sa loob ng isang taon 
o bago pa man matapos ang taon : 

ANWAL. 


annual (an-yu*£l) pnr [Ing] 1: naganap 
o natapos sa buong taon 2: nagaga- 
nap taon-taon. 

annul (a*nal) pnd [Ing\ 1: pawalang 
bisa, /^c/kasal 2 : ikansela; alisin. 

Annunciation (a-nun*si-ey*syon) png 
[Ing\ : Anunsiyasyon. 

an*nu*rot pnr [Ilk] : payag. 

3n*nus mi*r£*bi*lis png [Lat] : taon 
na puno ng mga kagila-gilalas na ba¬ 
gay- 


a*n6 png 1 : katumbas ng “kuwan” na 
nauukol sa lahat ng bagay na hindi 
masabi-sabi ang taglay na ngalan 2 : 
panghalip na nagtatanong ng pag- 
tiyak sa anuman; ginagamit bilang 
pang-uri sa unahan ng pangngalan. 


-6*no pnl [Esp] : pambuo ng pangnga¬ 
lan hinggil sa kinabibilangan o sa 
pinanggalingan, -£*na kung babae, 
hal probinsiyano, probinsiyana. 

a*no-a*p£ pnd mag-a*no-a*p£, 
i*a*no-a*pa, a*no-a*pa*hm [ST] : 

maghanda ng pagkain may tao man 
o wala. 


a*no*bi*ing png Bot [ST] : bukod- 
tanging kahoy var anobling. 

6' nod png 1 : pagsama sa agos ng tubig: 
dalahay 2 : mga kargamento at sirang 
bahagi ng bapor na nakalutang sa 
tubig. 

anode (an-od) png [Ing\ 1 : Ele elec¬ 
trode na may positibong karga 2 : 
terminal na pinanggagalingan ng 
koiyenteng dumadaloy sa isang ka¬ 
sangkapan : Anodo. 

a*no*di*no png [Esp] : gamot na naka- 
pagpapaginhawa ng sakit: anodyne. 

£*no*d6 png [Esp] : anode. 

anodyne (an-o-dayn) png [Ing] : ano- 
dino. 


anodyne (an-o-dayn) pnr [Ing] 1 : 
nakawawala ng kirot 2 : nakagagaan 
sa pakiramdam. 

anoesis (an-ow*i-sis) pngSik [Ing] : 
kamalayang may pandama subalit 
walang pag-iisip. 


a*n6k pnr [War] : mahusay ang pag- 
kakaluto o ganap na naluto. 

a*no*m£ png Zoo [ST] : maliliit na 
pukyot na gumagawa ng mainam na 
pulut-pukyutan. 


a*n6*ma*l6 pnr [Esp] : may katiwali- 
an; may kabulukan. 

anomaly (a-nom-adi) png [Ing] 1: 
anomalya 2: Asn distansiyang ang- 
gular ng planeta o satellite mula sa 
huli nitong perihelion o perigee; si- 
nusukat sa degree. 

a*no*mal*y£ png [Esp anomalia] ; pag- 
lihis sa panuntunan, karaniwan sa 
trabaho o gawain; katiwalian : ano¬ 
maly. 

a*no*m£*na pnd mag-a*no*md*na, 
a*no*ma a n£*hin [ST] : mag-asikaso. 

anomie (an-o-mi) png [Ing] 1 : kawalan 
ng katatagang panlipunan bunga ng 
pagbagsak ng mga pamantayan at 
halagahan 2 : personal na himagsik 
o kawalang katiyakan bunga ng pag- 
kawala ng layunin o mga mithiin sa 
buhay. 

a*n6*nang png Bot [Bik Ilk Mgd Mrtv 
Seb Tag] : palumpong ( Annona reti¬ 
culata) na nakakain ang bunga: anat, 

ANONAS, BULLOCK HEART, NANAS, SARI- 
KAYA. 

% 

a-n6-nas png Bot [Kap Pan Tag ] : 
anonang. 

a*n6*ni*m^ pnr [Esp] 1 : walang lagda 
o walang pirma 2 : di-kilala : anony¬ 
mous. 

a*n6*not png [Iva] : batikuling. 

a*n6*not-ti*b£*buy pngBot [Pan] : 
dayap-dayap. 

anonymous (a-non-i-mus) pnr [Ing] 

1: hindi kilala ang pangalan : ano- 
nima 2: di-kilala o di-alam ang may 
akda : anonima 3: walang karakter; 
impersonal. 

anopheles (a-nof-i-liz) png [Ing] : Zoo 
lamok ng genus Anopheles na kina¬ 
bibilangan ng maraming species na 
nagdadala ng malarya. 

anorexia (an-o-rek*si*a) png [Ing] 1 : 
kakulangan o kawalan ng ganang 
kumain 2: Sik sakit ng mga dalaga 
na may pagnanasang pumayat o 
gumanda ang hubog ng katawan sa 
pamamagitan ng hindi pagkam. 

a*normal png [Esp] 1 : hindi normal: 
abnormal 2\ kakaiba o kakatwa. 

4* nos png 1 : Bot halamang biyas-biyas 
na nabibilang sa angkan ng kawayan 

t'arkanos 2: [Pan] pasensiya 5 . 

. * 

a*n6s pnr: sunog, tulad ngpagkaluto 
sa kanin. 

anosmia (an-oz-mi-a) png Med [Ing] : 
kawalan ng pang-amoy. 

a*n6t pngBot [Seb] : uri ng palumpong. 

a*n6t pnr : panot. 


















anota 



anther 


a a no a t£ /mdrnag-a a no a t£, a-no-ta- 

h&n, a*no*ta*hm [Espanotar\ : mag- 
bigay ng paliwanag o komentaryo. 

a*no*t£ a do pnr [Esp anotar+ado] : may 
paliwanag o komentaryo; may naka- 
sulat na pansin o puna. 

a*no*ta a d6 r png [Esp] : komentarista. 

a*no*tas*y6n png [Esp anotacion] : 
komentaryo; paliwanag; pansin. 

a*n6*va png Mat [Ing] : metodolohi- 
yang pang-estadistika sa pagsusuri ng 
variance. 

anoxia (a-nok-si-a) png Med [Ing] : 
kawalan o kakulangan ng oxygen sa 
mga tissue; talamak na hypoxia na 
sanhi ng pisikal at mental na pagka- 
kasakit. 

a*n6*yen png Bot : salab. 

an*rap a k6p pngBot [Ilk] : milagrosa. 

an-sad png Heo [Ilk] : gilid ng burol 
o gulod. 

0 

arrsag png [War] : malaking pang- 
huli ng isda na iniuumang sa ilog 
bago dumating ang baha. 

an a s£*gan png [Ilk Pan] : salalay. 

an-sal png : paglalagay ng kalang sa 
bagay na umuuga at hindi nakala- 
pat, gaya ng upuan, lamesa, at iba 

pa-/mdmag-an a s£l, an-sa-l^n. 

an-ses-tro png [Esp ancestro] 1: ninuno 
o pinagmulan 2 : pinaglahian; pinag- 
mulang lahi : antepasAdo, 

an-si-kot png : pag-ubos ng panahon 
na ng walang kabuluhan upang ma- 
pagtagal ang ginagawa Cf bulakbol, 

IAKWAtSA, LIMAYON. 

an*si*sMaw png : luses; pailaw. 

an*si*sit pngMit [Ilk] : uri ng duwen- 
deng galit sa alikabok na likha ng 
pagwawalis kapag gabi. 

arvsi°y£*ni*dad png [Esp ancianidad] 

1: katandaan 2: kauna-unahang pana¬ 
hon 3: noong unang panahon, mga 
relikya, monumento, at katulad. 

an a si a y& a no pnr [Esp anciano] 1: ma- 
tanda, kung tao; an a si a y£ a na kung 
sa babae 2 : antigo, kung bagay. 

Sn*ta png [Bik] : askad. 

an a t6 png : amoy o lasa ng nabulok 
na langis o napanis na niyog. 

an*ta*bay png : pagdahan-dahan, 
pagbagal, o pag-uunti-unti upang 
mahintay ang anuman o sinuman - 

pnd an*ta*ba*ya*nan, mag-an a t£ a 
bay, u*man a t£ a bay. 

antacid (an*ta*sid) [Ing] png : subs¬ 
tance na pumipigil sa pangangasim 
ng sikmura. 


&n*tad png [Hil\ : layo o espasyo sa 
pagitan ng dalawang bagay. 

an a ta a g6*ni*k6 pnr [Esp antagonico ] 
1 : palatutol 2 : mapanlaban. 

an*ta a go a nfs*mo png [Esp] 1: matin- 
ding pagtutol; hidwaan 2 : paglaban; 
pagkalaban. 

arvta*go*ms*ta png [Esp] : kalaban; 
katunggali; kaaway. . 

an*t6k png 1: matinding sakit ng 
sariwang sugat - pnd u*man a t&k, 
mag-an a tdk 2: Kol [Kap] puke. 

an a t^l png : kakulitan sa kahihingi o 
kahihiling Cf abAla, panggulo. 

an a td a la png\ : abala 1 2: aberya 1 - pnd 

an*ta a la a hin, u-man*ta-la. 

an a tan-dS png: paggawa ng tanda ng 
krus sa noo, sa labi, at sa dibdib, ka- 
raniwang ginagawa bago at matapos 
magdasal : Sign of the Cross. 

an*t6ng pngMus [Mnb] : awit ng taga- 
ayos ng kasal. 

an*t£ng png s pagkatuliro dahil sa 
pagkalason sa pagkain. 

an-ta-rfi png [Mrw] : puwang. 

Antarctic (ant-ark-tik) png pnr [Ing] : 
Antartiko. 

Antarctic Circle (an-tark-tiksfr-kel) 

png [Ing] : ang hanggaban ng South 
Frigid Zone. 

Antarctic Ocean (an-ark-tik si) png 

[Ing] s Karagatang Antartiko. 

Antarctic Sea (an*ark»tik si) png 
[Ing] : Dagat Antartiko. 

An tares (amtar-iz) png [Ing] Asn : 
pinakamakislap na bituin sa konste- 
lasyon ng Scorpius. 

An a t6r a ti a k6 png ., pnr [Esp antartico] : 
hinggil sa South Pole : Antarctic. 

an*t£s png 1: kalagayan sa isang 
pataas o paunlad na pamantayan : 
level 2 : baitang sa paaralan na 
batay sa pag-unlad ng mag-aaral : 
grAdo, taon. 

an*t6s-an a t6s/?ng: gradwado. 

an # t^*ta png : kakaning malagkit na 
isinaing sa gata at binudburan ng 
asukal at niyog Cf biko. 

dn*taw pnr [S^6] : kitang-kita. 

an-t^y pnd an*tayin, mag-an a tdy: 

maghintay. 

dn-te png 1: taya o pusta ng isang 
manlalaro sa poker bago siya tumang- 
gap ng baraha 2: halaga na binayaran 
nang maaga; taya o pusta - pnd , 

u a m£n a te, mag-^n*te, i a 6n a te. 

-an a te pnl [Esp] : pambuo ng pang- 
ngalan na nagpapahiwatig ng propes- 


yon, tungkulin, o trabaho, hal negos- 
yante, estudyante. 

ant eater (ant i*ter) png Zoo [Ing] : 
mammal (family Myrmecophagidae) 
na may mahaba at malagkit na ilong, 
at kumakain ng langgam at anay : 

PANGOLIN. 

Ante Christum (an-te kris-tem) pnb 
[Lat] : bago si Kristo. 

an a te a di a lub a y£ a no pnr [Esp antedilu- 
viano] : bago dumating ang dilubyo; 
bago pa magunaw. 

antelope (an-te-lowp) png Zoo [Ing] : 
antilope. 

6n*tem png [Ing anthem] 1 : mapala- 
muting musikang pangkoro, karani- 
wang batay sa sipi mula sa Bibliya : 
anthem 2 : taimtim na awit ng papuri 
o patriyotismo : anthem. 

an a te*m6 a no pnb [Esp] 1 : sa una pa; 
noon pa 2 : agad, pagdaka, kaagad 
var antimano. 


ante meridiem (an-ti me*rid*i*em) 

[Lat] : sa pagitan ng hatinggabi at 
tanghaling-tapat: am, antemeridyan. 

an*te # me a rfd a yan pnr [Ing antemeri¬ 
dian] : ante meridiem. 


an a t6*na png [Esp] : antenna. 

antenna (an*ten*a) png [Ing] 1 s Bio 
gumagalaw at biyas-biyas na organ 
para sa sensasyon o pandamdam na 
nasa ulo ng mga kulisap 2 : bara o 
alambre para sa pagpapalaganap o 
pagtanggap ng along-radyo : antena. 

An a te a nor png Lit : sa Florante at Laura , 
matalinong guro ni Florante sa Atenas. 

an a te*6 a hos png [Esp anteojo+s] 1: 
salamin sa mata 2 : largabista. 

an-te-pa-s^-do png [Esp] : ansestro. 

an a ter a yo a ri a d6d png [Esp anteriori- 
dad] 1 : pagkadatihan; pagkauna 2 : 
ang dapat unahin : priyoridAd. 

% • 

4n a tes pnb [Esp] : bago ang isang 
pook, panahon, o ibang bagay. 

an*te a S&*la png [Esp] : maliit na silid 
bago ang sala Cf caida. 

an a te a se a d4n a te pnr [Esp antecedente] 
1 : anumang bagay o pangyayaring 
nauuna 2: pinagmulan 3: pinag- 
daanan; karanasan 4: Ora tao o bagay 
na tinutukoy ng panghalip. 

an a te*se a s6r png [Esp antecesor] \ 
ninuno. 

anthem (an*them) [Ing\ : antem. 

anther (an-ther ) pngBot [Ing] : bahagi 
ng stamen ng bulaklak na naglalaman 
ng mga polen. 





















antheridium 



45 


antipara 



antheridium (an-the-rid-i-um) png 

Bot [Ing ] : panlalaking organ para 
sa reproduksiyon ng mga cryptogama 
na halaman. 

anthology (an*tho*lo*dyi) png[Ing ]: 
antolohiya. 

anthozoan (an-tho-zow-an) png Bio 
[Ing] 1 : anumang coelenteratang 
pantubigan na kabilang sa class An- 
thozoa at kasama ng anemona at 
korales 2 : kabilang sa class na ito. 

anthrax (an-thraks) png Med [Ing] : 
nakamamatay na sakit ng mga tupa 
at baka na mula sa bacterium na 
Bacillus anthracis , lumilipat sa tao 
at kumakapit sa balat at baga: antrax. 

anthropogesy (amthro-po-dye-sf) 

png [Ing] : pag-aaral sa pinagmulan 
ng tao. 

anthropoid (an-thro-poyd) pnr Zoo 
[Ing] 1: nilalang na kabilang sa 
Anthropoidea 2: nilalang na anyong 

tao : ANTROPOYDE. 

Anthropoidea (an-thro-poyd-e-a) 

png Zoo [Ing] : isa sa tadong suborder 
ng Primate na may katangiang sapad 
na mukha, maliit at di-kumikilos na 
tainga, tuyong ilong, at nakatuon sa 
harap na mga mata, hal tao, baku- 
law, at unggoy. 

Anthropology (an*tro*p6*lo*dyi) png 
[Ing] : antropolohiya. 

Anthropomorphic (an»tro*po»m6r* 

fik) pnr [Ing] : inilarawan o inaka- 
lang may katangiang pantao. 

Anthropomorphism (an*tro*po*m6r* 

fiz*em) png [Ing] : pagbibigay ng 
pantao na katangian, anyo, o perso- 
nalidad sa diyos, hayop, o bagay. * 

anthroposcopy (an-tho'p6s*cop*f) 
png [Ing] i physiognomy 2 . 

anthurium (an*thor*yum) png Bot 
[Ing] : alinman sa genus Anthurium 
ng halamang tropiko na may mala- 
laki at karaniwang makukulay na 
dahon at makulay na spathe. 

An*ti png[Esp] : tao na sumasalungat 
sa isang bagay, gaya ng patakaran, 
pagkilos, o partidong pampolitika. 

Antibiotic (an-ti-bay-ot’-ik) png , pnr 
Med t Ing] s antibiyotiko. 


lantad sa antigen, at nagsisilbing 
panlaban sa sakit o impeksiyon : 

ANTIKUWERPO. 

Anticlimax (amti-klay-maks) png Lit 
[Ing] 1: biglang pagbabago ng isang 
salaysay o diskurso mula sa mahalaga 
tungo sa hindi gaanong mahalaga o 
kakatwa 2 : isang pangyayaring hindi 
gaanong mahalaga kung ihahambing 

sa sinundan nito. 

* • • 

An-ti-di-sen*t6*ri-k6 pnr Med [Esp] : 

laban sa diarrhea o pagtatae. 

Antidote (an*ti*dowt) png Med [Ing] 

1 : gamot o iba pang lunas na puma- 
patay sa bisa ng lason 2 : anumang 
panlaban sa isang masama o pangit 
na bagay : antidoto. 

6 n*ti*d6*to png [Esp] : antidote. 

Antiemetic (amtfe^me'tik) png [Ing] i 

substance na nakapipigil ng pagsu- 

suka at pagkahilo. 6 

An-tf # fo*n6 png [Esp] \ antiphon. 

An*tfg png 1: marahang bunggo 2: 
pagmumungkahi 3: pagpapaalala - 

pnd mo-on-tlg, ymemtig, on*ti*gfn. 

Antigen (an*ti*dyen) png [Ing] : subs¬ 
tance na karaniwang nakasasama sa 
katawan, gaya ng lasbn o bakterya, 
^at nag-uudyok sa katawan upang lu- 
mikha ng antibody. 

An*tf a go png [Esp antiguo] 1: anumang 
bagay na labi ng unang panahon 2 : 
anumang gamit o kasangkapang 
yari sa unang panahon. 

An*tf*go pnr [Esp antiguo] 1: hinggil 
sa unang panahon 2 : wala na o lipas 
na sa panahon; sinauna 3 : makaluma 
4: beterano 2 . 


antiquity. 


png [Esp antiguedad] 


ervtbhel-mfivtik pnr Med [Ing anti¬ 
helminthic] : laban sa parasitikong 
bulate. . 

An*tl*her*p6’tik pnr [Ing antiherpetic] : 
laban sa herpes. * 

An*ti*hf8*te*rik pnr Med [Ing antihys¬ 
teric] : laban sa hysteria. 

An*ti*k6rvyo png pnr [Esp Antiqueho] 

1: tao na taga-Antique 2: may kaug- 
nayansa Antique. 


Arvti*bi‘y6»tf'k6 png Med [Esp dntibio- 

tico] : anumang substance na kemikal 

na nakasusugpo o nakapipigil sa pag- 

tubo o pagdami ng bakterya : anti¬ 
biotic. 

% 

Antibody (an*ti bad*i) png [Inganti + 
body] : alinman sa iba’t ibang proti- 
na ng dugo, nalilikha sa normal na 
takbo ng katawan o dahil sa pagka- 


An*ti-kon*8ep‘Si-y6n png [Esp anti- 

concepcion] : sadyang pagpigil o pag- 

hadlang sa pagbubuntis o pagdada- 
lantao. 

Anti-Krfsto png [Esp Anticristo ] 1; 
personahe o kapangyarihang pina- 
niniwalaang prinsipal na kalaban ni 
Kristo 2: tao na hindi naniniwala 
kav Kristo. 


an*ti*ku‘wd'do pnr [Esp anticuado] : 
sinauna; makaluma. 

an-ti*ku*w6r-yo png [Esp anticuario] : 
- tao na nag-aaral, nangongolekta, o 
nagtitinda ng mga bagay na antigo : 

ANTIQUARIAN. 

an*ti‘ku*w6r’po png [Esp anticuerpo ]: 
antibody. 

an*tMo png : kaalaman; kabatiran; 
katalusan. 

antilogarithm (an-ti-lo-ga-rith-em) 

png Mat [Ing] : bilang na katapat ng 
isang hatag na logarithm. 

an*tM6*pe png Zoo [Esp] : hayop na 

tila usa (family Bovidae) na matatag- 

puan sa Africa ang karamihan : ante¬ 
lope. 

4 

antimatter (arnti matter) png Pis 

[Ing] : matter na binubuq ng mga 
antiparticle. 

an*ti*mo*ndrki*k6 pnr [Esp antimo- 
narquico] : laban sa monarkiya. 

antimony (an*ti*mo*ni) pngKem [Ing] : 
element na malutong, madaling 
mahati, at metaliko (atomic number 
51, symbol Sb) s antim6n-yo. 

an*tl*m6n*yo pngKem [Esp antimonio ]: 
antimony. 

an*tl’ne'U"r6l*hi*k6 pnr Med [Esp an- 

tineuralgico] : laban sa neuralgia. 

an*t(ng-an*tfng png ; bagay na pina- 
niniwalaang may kapangyarihang 
magligtas sa nagmamay-ari laban sa 
anumang kapahamakan : agimat, 

AMULETO, DAG6N, DUPIL, GAUNG 8 , SANGOD, 

talisman. 

Antinode (amtimowd) png Pis [Ing] : 

lunan ng pinakamalakas na pagki- 

nig na nasa pagitan ng magkatabing 

mga node ng isang kumikinig na la- 
was. 

entinomienism (an*ti‘no*mi*yan* 

iz-em) png [Ing] : doktrina na nag- 
sasabing malaya na ang bawat Kristi- 
yano sa kaniyang obligasyon na sundin 
o tuparin ang mga batas moral. 

8n*ti*n6*mi*y6 png [Esp antinomia] 

1: salungatan ng dalawang tila pantay 
at kapuwa wastong simulain o katwi- 
ran 2s isang pundamental at tila 
di-malulutas na tunggalian o kontra- 
diksiyon. 

en*ti - p6do png Zoo : alupihang kumi- 
kinang sa gabi. 

arvti*pa-lu*di*k6 pnb [Esp antipalu- 
dico] : anti-malarya. 

an-ti*p6*ra png [Esp antiparr as] 1: ta- 
bing 2: polaynas 3: salamin sa ma¬ 
ta, lalo na iyong ginagamit sa pag- 
sisid : spectacles. 





ti i. 








antiparticle 


46 


anugon 


antiparticle (an-ti-par-ti-kel) pngPis 
[Ing] : sub-atomikong particle na 
kahawig sa mass ng isa pang particle 
ngunit kasalungat sa katangiang 
elektriko at magnetiko. 

arvti-pas png [Esp antifaz ] : maskara. 

antipathy (an-tip*a*thf) png [Ing] : 
antipatiya. 

an a ti*pa a ti a ka pnr [Esp antipatica] : 
hindi kasiya-siya; nakasusuya; naka- 
yayamot; arvti a pa a t» a ko kung lalaki. 

an*ti*pa*tf*ya png [Esp antipatia ] : 
inis o pagkainis; pagkasuklam; pag- 
kayamot : antipathy. 

antipernicious anemia factor (an- 

ti-per-m-syes a-mm-ya fak-tor) png 
BioK [Ing] : bitamina B 129 . 

antiphon (an-ti-fon) png Lit [Ing] 1: 
awit o salmo na dinarasal o inaawit 
nang salitan ng dalawang pangkat 
2: bersikulo mula rito 3: pangungu- 
sap na dinarasal o inaawit bago 
matapos ang salmo 4: responsoryo : 

ANTIFONA. 

antiphonal (an-tif-6-nal) pnr [Ing] : 
dinarasal o inaawit nang salitan ng 
dalawang pangkat. 

an-ti-pbrnna png Med [Esp] : gamot 
na nakapipigil ng lagnat. 

an a ti a plo-his a ti a ko pnr [Esp antiflogis- 
tico] : laban sa pamamaga. 

an-tbpo png : penitensiya. 

an a tf a po a 6 png [Esp] : antipode. 

antipode (an-ti-powd) png [Ing] : ga- 
nap na magkabaligtad o magkasalu- 
ngat : antipoda. 

An a ti a p6 a lo png \ lungsod sa lalawigan 
ng Rizal na kilalang pook-bakasynnan 
at dinadayo ng mga namamana-ta sa 
birheng Nuestra Senora de Buenviaje. 

an a ti a p6 a lo png Bot [Bik Seb ST Tag] : 
punongkahoy ( Artocarpus blancoi) 
na kahawig ng rimas, nabubuhay sa 
makapal na palumpungan, at hugis 
biluhaba ang bunga : gumihan. 

antiquarian (an-ti*kwar-i-an) png: 
antikuwaryo. 

antiquarian (an-ti-kwar-i-an) pnr 
[Ing] 1: ukol sa mga antigong bagay 
. o mga lumang aklat 2: ukol sa pag- 
aaral ng mga antigong bagay : anti¬ 
kuwaryo. 

Antique (an-ti-ke) png: lalawigan sa 
kanlurang Visayas ng Filipinas, Re- 
hiyon VI. 

antiquity (an-tik-wi-ti) png [Ing] Is 
sinaunang panahon, lalo na ang 
yugto bago sumapit ang panahong 
midyebal 2 : relikva, kaugalian, tra- 


disyon, at pangyayari noong sinau¬ 
nang panahon 3: kolektibong tawag 
sa mga sinaunang tao : antigwedad. 

an a ti a sep a sis png Med : proseso ng 
paggamit ng antiseptiko upang laba- 
nan ang maliliit na organismo na 
nagiging sanhi ng iba’t ibang sakit. 

an a ti-sep*si'y£ png Med [Esp antisep- 
sia] : pagpuksa sa mikroorganismo 
na nagdudulot ng sepsiya. 

an a ti a sep a tik png, pnr Med [Ing anti¬ 
septic] : antiseptiko. 

an'ti*s£p a ti*k6 png, pnr Med [Esp anti- 
septico] : laban sa paglago o pagkalat 
ng mikrobyo na nagdudulot ng sakit: 

ANTISEPTIK. 

an a ti a Si a po png [Esp anticipo] : pau- 
nang bayad; deposito. 

an a ti a SOS a yal pnr [Esp antisocial] 1: 
hindi palakaibigan o di-nakikihalu- 
bilo sa tao 2 : laban, kalaban; galit 
sa ibang tao 3 : salungat sa kaayusan 
ng lipunan. 

an a ti a t6 a sis^[£5^] 1: L^paggamit 
ng mga salitang magkasalungat ang 
kahulugan : antithesis 2 : kabaligta- 

ran; kasalungat : antithesis. 

% 

anti-tetanus (an-tay-te-ta-nus) png 
Med [Ing] : panlaban sa tetanus. 

a n a t i a te a t i a k6 pnr [Esp antitetico] : su- 
masalungat o salungat. 

antithesis (an-tith-f-sis) png Lit [Ing] : 
antitesis. 

an-ti a ti' a law png : kislap o ningning 
ng mata. 

an a ti a t6k a si a k6 pnr Med [Esp antitoxico] : 
laban sa toxin. 

an a ti a t6x a in png Med [Ing antitoxin] : 
subs-tance na nililikha ng katawan, 
laban sa tiyak na toxin. 

antitrust (an-ti-trast) pnr [Ing] : may 
kaugnayan sa pangangalaga sa kala- 
kalan at negosyo laban sa ilegal na 
mga paghihigpit, monopolyo, at 
hindi pantay na tuntunin sa pagne- 
negosyo. 

an*tO a an png Bot [Seb] : darayaw. 

6n a tog png [War] : kara-krus. 

an a t6k png : pakiramdam ng isang 
ibig matulog : dura, temeg, tundu. 

an a t6 a ka png Lit [Mrw] : bugtong. 

an a t6l png [STPan] : libog. 

an a to a lo a hi*ya png Lit [Esp antologia] 
1: katipunan ng maiikli at piling 
tula na iba-iba ang may akda 2: anu- 
mang katipunan ng mga akdang 
pampanitikan na iba-iba ang may 
katha 3 : halo-halong akda : antho¬ 
logy. 


an*to a ni a mo png [Esp] : kasalungat 
na kahulugan : antonym. 

an a to a no a mcis a ya png Lit [Esp antono- 
masia] 1 : paghalili ng bansag o tagu- 
ri sa pangngalang pantangi 2 : pag¬ 
gamit ng pangngalang pantangi sa 
pagpapahayag ng pangkalahatang 
idea. 


png [Ing] 


nimo. 


6n a tos/mdmag-6n a tos, an a tti a sin, i a 
an-tos [Hit Seb] : magtiis o tiisin. 

an a t6t png : baho. 

an a tra*si a ta png [Esp antracita] : mine¬ 
ral mula sa karbon. 

an-trax png [Esp] : anthrax. 

an a tro a p6 a lo a g6 png [Esp] : tao na 
dalubhasa sa antropolohiya. 

an a tro a pO a l6 a hi a k6 pnr [Esp antropolo- 
gico] : tumutukoy sa antropolohiya. 

an a tro a po a lo a hi a ya png [Esp antropolo- 
gia] 1 : agham tungkol sa pinagmulan, 
pag-unlad, at mga pagkakaiba-iba 
ng kaunlaran at paniniwala ng sang- 
katauhan 2 : pag-aaral ng pagkakatu- 
lad o pagkakaiba ng tao sa iba pang 
mga hayop 3: agham ng tao at ng 
kaniyang gawain : anthropology. 

an a tro a p6 a pa a g6 png [Esp antropofa- 
go] : kanibal. 

an a tro a p6y a de png [Esp antropoide] : 
anthropoid. 

£n a trum png [Ing] 1: Ana natural na 
cavity sa katawan, lalo na sa buto 2 : 
bahagi ng tiyan sa loob ng pylorus. 

an a tu a kan png Lit [Mag] : bugtong. 

an a tu a lang png Bot : palumpong 
(Graptophyllum pictum) na tumataas 
nang 2-3.5 m, kulay lila ang dahon, 
at gamot sa kanser. 

an a tu a l£ a ngan png Bot : gumamela. 

an a tu a tay png 1: sangkap; kasang- 
kapan 2 : ulan na may katamtamang 
lakas 3 : pananatili sa bahay sa halip 
na pumasok sa trabaho. 

an a tu*tu a big png Zoo : ibong mahilig 
manirahan sa tubig. 

arvtu a tu Aipng: tutulf. 

6*nu png [Ilk] : nana. 

A a nu*bd! pdd i Ano ba! Cf ano. 

a*nu*bing png Bot : punongkahoy 
(Artocarpus cumingiana) na gamot sa 
sakit ng tiyan ang pinakuluang balat: 
indAng, kanabling, obien. 

a*nu a br^ng png Bot : alagaw. 

a a nug a ha a r^ png [Tau] : biyaya 1 . 

a a nu a gon png [Seb] : sayang. 



































anuhos 


47 


a pas 


a*nu*hos pnr [ War] : kaiba o kakatwa, 
gaya ng nasunog na pagkain. 

a*nu a lfi pnd i a a a nu a lfi, a a nu a la a hm 

[Esp anular] : ipawalang-saysay - pnr 

a*nu'l&*do. 

a-nu-ma png Zoo: maliliit na bubuyog 
na nakagagawa ng magandang puk- 
yutan. 

a*nu*m &T\ pnh [ano+mari] :kahitano; 
ano pa man. 

a-nu*ma-na pnr: alumana. 

a-nu-mdng pnr : asikaso; pansin. 

a-nu-ngos pngMus [Kal] : gangsa. 

A*nurvsi*yas*y6n png [Esp Anuncia- 
cion ] 1: sa Bibliya, ang pagbabalita 
ng anghel na si Gabriel kay Maria 
na ipagbubuntis niya si Hesukristo : 
Annunciation 2: representasyon nito 
sa sining : Annunciation 3: ka-pista- 
han na ginaganap tuwing Marso 25 
bilang pagdiriwang dito : Annun¬ 
ciation. 

a a nun a si*yas a y6n png [Esp anuncia- 
cion ] 1: pagbabalita; pagpapahayag 
2 : balita; paunawa. 

a a nun*si*y6 png [Esp anuncio] 1 : naka- 
limbag o nakalathalang patalastas : 
adbertisment 2 : paunawang pang- 

madia - pnd i a a a nun a si a y6, mag-a* 
nun-si a y6. 

a-nu-nug-ba png Zoo [Seb] : gamu- 
gamo. 

A a nu*pfi! pdd : Ano pa! Cf ano. 

a*nti a pin png [Kay Tbn] : murinay. 

&*f\USpngAna [Ing] : puwet. 

a*nut-ot png [ War] : mabahong amoy 
tulad ng marumi at hindi nalabhang 
damit. 

8*nu*wfing png [Ilk Tag] 1 : Zoo kala- 
baw; damulag 2: Bot damong karani¬ 
wang kumakalat sa lupang sinasaka. 

a*nu a yuy png Bot [Iva] : hagunoy. 

fin a vil png [Ing] 1 : palihan 2: Ana isa 
sa tatlong buto ng tainga. 

fin •wal png, pnr [Esp anual] : annual. 

an*wfir*yo png [Esp anuario] 1 : aklat 
na inilalathala nang taunan at nagla- 
laman ng paunawa, balita, kaalaman, 
estadistika, at ulat tungkol sa taon 
2: direktoryong pangkalakal 3: tau- 
nang-ulat. 

s 

anxiety (ang*zay*i*ti) png [Ing] 1: 
kalagayan ng pagkabagabag sa nag- 
babantang panganib 2: Sik matinding 
nerbiyos at kalagayan ng pagiging 
di-mapakali o lubos na pagkabagabag. 

an*yfi pnb : varyant ng aniya. 
fin-yag png [HU Seb War] \ ganda 1 . 


fin*yan png [Kap] : papak. 

an*yfi*ya png: paghiling na pumunta 
sa isang pook, dumalo sa isang okas- 
yon, o lumahok sa isang gawain : 
AGKAT, ALOK, GAWI, IMBITA, KUMBIDA - 

^dmag-an-yfi-ya, an a ya a yfi a han. 

an*ya a yfi png 1: aksidente o pinsala 
2: kapahamakan o kasawian Cf pa- 

NGANYAYA. 

an a yfi*ho png [Esp anejo] : alak na 
inimbak nang isang taon o higit pa. 

an a yil png Bot [Bik Hil Seb Esp anil] : 
nila. 

fin a yo png [Esp ano] : taon. 

an a yo png 1: hugis ng kabuuan ng 
isang bagay 2 : itsura 2 : tayo o tindig 
3: pag-uugali o kilos na ipinakikita -- 

pnd u a man a y6, mag-an*yo. 

an a yo a nu a wfi*bo png [Esp aiio nuevo] 

: bagong taon. 

a a nin png [Iva] : bagyo. 

fi a O png [Mrw] : oo. 

aorta (a-or-ta, ey-or-ta) png [Esp Ing] : 
pangunahing ugat ng katawan na 
naghahatid o dinadaluyan ng dugo 
mula sa puso patungo sa lahat ng 
bahagi ng katawan. 

fi*pa png [Jap] : pinalutong na banig 
ng arinang may asukal, karaniwang 
hinahaluan ng itlog Cf barkilyos. 

a a pfi png [Kap] : pagbisita. 

a*pfi pnr [Hil] :■ pipi. 

a a pfid png\ : tagiliran ng hayop; kame 
sa tagiliran 2: pananakit at paninigas 
ng tiyan. 

fi'pag png: [Kap] hain. 

fi*pag-ka*nf a ta png [Ilk] : iglap. 

a*pfi*hap png: isdang-alat ( Bates calca- 
rifer Bloch) na halos hugis-itlog ang 
katawan, may tibo ang palikpik, at 
' may kaliskis na ngipin-ngipin sa 
dulong tagiliran. 

fi*pak png : varyant ng tfipak - pnd 

mang-fi a pak, a a pfi a kan. 

a-pfik pnr : walang sapin sa paa. 

fi a pal png [War] 1: matandang dalaga; 
soltera 2 : dahon ng gabe na nilu- 
tong may gata at iba pang rekado 3: 

[Ilk] a hill b inggit. 

a*pfi*li png Bot [Seb] : tugi. 

a*pfi a Iit png Bot: punongkahoy (genus 
Santalum) na mabango : andalo, 

SANDALWOOD. 

a a pfi a lung png Bot [Ilk] : alupag. 
a*pal*yfi png Bot [Kap] : ampalaya. 


a-pan png 1 : pagiging masigasig 2: 
pagkahilig sa isang gawain 3: [Kap] 
pain 4: [War] kuliglig. 

a*pan-a a pfin png 1 : [Hil] ginisang 
kangkong, sitaw, o talbos ng kamote 
na hinahaluan ng bagoong at suka 
2: Zoo [Seb] tipaklong. 

a-pfi-nas png Zoo : malaking pulang 
langgam : abuos, asubok, ibok, pala, 

pAnAS 2 , SIRUM 2 , TAM-IS. 

a-pfi-ngat png Zoo [Pan] : langaw. 

fip-ap png [&£] : an-an. 

ap-fip png [Ilk Pan] : sapin. 

a a pa a pfi*ngig png [Seb War] : panga. 

a a pfi r png [Ilk] 1 : tindahan 2: silungan. 

a*pa a ra a dor png [Esp] : sisidlan ng 
damit, karaniwang yari sa kahoy Cf 

ESKAPARATE, ESTANTE, KABINET . 

a a pa*rfi a tO png [Esp] 1: kasangkapang 
kailangan para sa isang particular 
na layunin o gamit, lalo na kung 
siyentipiko o teknikal : apparatus 2 : 
isang masalimuot na organisasyon 
3: Ana mga organong ginagamit sa 
pagsasagawa ng isang particular na 
proseso : apparatus 4: projektor sa 
sinehan : apparatus 5: kulungan ng 
kabayo bago palabasin at patakbuhin 
para sa karera. 

a*pa*ra a tsik png Pol [Rus apparat+ 
chik] : apparatchik. 

a a pa a ris-yon png [Esp aparicion] 1: 
pangitain; bisyon 2 : multo; impakto 
3: malikmata; guniguni. 

a-parsfi-ro png [Esp aparcero] : taga- 
pag-ararong kasama o kahati sa ani 
ng may-ari ng lupa; a*par*se*ra kung 
babae. 

a a par*tfi*do pnr [Esp] 1 : malayo; liblib 
2 : hiwalay; magkalayo. 

a a pfir a te png Pro [Esp a parte] : bahagi 
ng pangungusap ng artista sa tang- 
halan na tila hindi naririnig ng iba 
pang artista sa tanghalan at iniuukol 
lamang sa manonood : aside. 

a a par*tfil png [Ing] : pinaikling apart¬ 
ment at hotel : apartelle. 

apartelle (a-par-tel) png [Ing] : apartel. 

apartheid (a*part-hayt) png Pol 
[Ing] : pagbubukod ng mga Itim at 
ng mga Puti. 

apartment (a*part*ment) png [Ing] 

1: pangkat ng mga silid, karaniwang 
mayroon nang mga kasangkapan at 
pinauupahan 2 : nag-iisang silid sa 
bahay. 

frpas pnd mag-6'pas, i-fi-pas, a a pfi a 

sin 1: [57] putulin ang malambot 
na bahagi ng kahoy 2: [Seb] humabol. 








apasible 


48 


aping 


a'pa'Srble pnr [Esp apacible ] : payapa; 
tahimik. 

a*pa*s6 pnr [Pan] : laos 2 . 

a a pas a yo a n6 a do pnr [Esp apasionado] : 
madamdamin. 

6-pat png, pnr 1 : pamilang na katum- 
bas ng dalawa at dalawa : kuwatro 1 , 
four 2: salitang bilang para sa 4 o- 
IV 3: katipunan ng ganito karaming 
tao, bagay, at iba pa. 

apathy (ap-a-thi) png [Ing] : apatfya. 

a-pa*tf*ya png [Esp apatia] t : kawa- 
lang malasakit; kawalang interes 2 : 
katamlayan o kalamigan ng loob : 

APATHY. 

6*pat*na*pu png [apat+na+pu] 1 : pami¬ 
lang na katumbas ng apat na sampu: 
kuwarenta, forty 2 : salitang bilang 
para sa 40 o XL : kuwarenta, forty 
3 : katipunan ng ganito karaming 
tao, bagay, at iba pa: kuwarenta, forty. 

apatosaurus (a-pa-Ursaw-rus) png 
Zoo [Ing] : dambuhalang dinosauro 
na kumakain ng mga halaman, kabi- 
lang sa genus Apatesaurus ng mga 
panahong Jurassic, at Cretaceous, 
at tila latigo ang buntot : bronto¬ 
saurus. 

a-p6'tot pngBot [Ilk Pan] : punong- 
kahoy (Morinda citrifolia) na may 
globulong dahon, nangakatayong 
bulaklak, at may bungang medisinal 
ang katas : bangkoro, noni. 

6-paw png 1 : paglabis ng likido sa 
sisidlan 2 : pagbaha dahil sa pagtaas 
ng tubig sa ilog. 

a*p6w pnr: labis sa takalan o sisidlan; 
punong-puno na. 

a»p6y pnd u-ma-p6y, a-pa-yfn 1 : 

[ST] : pumutol ng sanga ng kahoy. 

a-p6y pnr [War] : maputla. 

6 # pay^n& [Ilk} : bakit. 

a-p6*ya png : amag ng tinapay. 

a*pa a y6 png [Ilk] : salitre - pnr i-na- 

p6-ya. 

Apayao (a*pa*yaw) png : pook sa 
hilagang Cordillera at bahagi ng 
lalawigang Kalinga-Apayao. 

A*pa # y6w png 1 : pangkating etniko 
sa hilagang bahagi ng Cordillera 2: 
wika ng naturang pangkating etniko. 

ap‘d6 png Ana [Bik HU Seb War] 1 : 
bahagi ng lamanloob ng tao : addu, 
apgo, apro, atdu, pudo 2 : mapait na 
likido na nagmumula sa atay : papaft. 

ape (eyp) png [Ing] t: primate (family 
Pongidae o Hylobatidae) na walang 
buntot, /*a/gorilya2:sapangkalaha- 
tang gamit, tumutukoy sa unggoy 3: 


a impostor; manggagaya b tao na 
mukhang unggoy. 

a*pek a t6*do pnr [Esp afectado] 1: tina- 
laban 2: naimpluwensiyahan 3: 
nasaktan. 

a*p6k*tas*y6n png [Esp afectacion] : 
pagkukunwari o pagpapakitang tao. 

a*pe*l6 png [Esp apelar] 1: paghaha- 
bol 2: panawagan 3: pamanhikan. 

a-pe-16-ble pnr [Esp] : maaaring 
iapela; maihahabol. 

a*pe a l6n a te png [Esp] : tao na nag- 
aapela : appellant. 

• • 

a-pe-las-y6n png 1: Bat [Esp apeladon] 
paghingi ng konsiderasyon sa mataas 
na hukuman ukol sa desisyon ng 
mababang hukuman : habol 2 2 : pa- 
ngalan o titulo; katawagan. 

a-pel-yf-do png [Esp apellido] : pa- 
ngalang pang-angkan ng isang tao; 
pangalang kasunod ng pangalang 
Kristiyano : cognomen 2 , family name, 

patronimya, second name, surname. 

* 

a-pen*d6k‘tO-mi png Med [Ing appen¬ 
dectomy] : apendektomiya. 

a-pen-dek-to-m(*ya png Med [Esp apen- 
dectomia] : operasyon sa pagtanggal 
ng apendiks. 

a-p6n*diks png Bio [Ing appendix] : 
maliit na tubo ng kalamnan na tila 
supot at nakakabit sa dulong ibaba 
ng cecum. 

a-pen-df-se png [Esp apendice] : dag- 
dag na pahina sa aklat o dokumento: 
appendix 2 . 

a-pen-di-si-tis png Med [Esp apendi - 
citis] : pamamaga ng apendiks. 

a*p6ng png [Ifu] : gilid ng mukha. 

a-pe-ri-tf-bo png [Esp aperitivo] : 
pampagana. 

a*pertu*ra png [Esp] : butas; siwang; 
puwang : aperture 1 . 

aperture (a-per-tyur) png [Ing] 1: 
apertura 2 : espasyo na dinaraanan 
ng liwanag para makapasok sa kamera. 

a-pe-ti-to png [Esp] : gana; ganang 
kumain : appetite. 

apex (ey*pex) png [Ing] : taluktok. 

6p*gad png [Ilk] : alat. 

ap*g6 png [Pan] \ apdo. 

aphaeresis (a*fer»i»sis) pngLgw [Ing]: 
pagkaltas ng isang titik o pantig sa 
Simula ng isang salita bilang isang 
pagbabagong morpolohiko. 

aphasia (a-fey-zya) png Med [Ing] : 
pagkawala ng kakayahang magsalita 
o umunawa ng pananalita dahil sa 
pinsala sa utak. 


a*pf png : alipusta. 

a-pl png [Kap] : apog. 

a-pi png [Kap] : apoy. 

a-pf-ap png [ST] : napakaraming tao. 

a # pi*6 # pi/mg2fctf [ST] : punongkahoy 
na ginagawang uling. 

api-apl png Bot [HU] : hindi kalaki- 
hang punongkahoy (Avicennia offici¬ 
nalis) , manipis at may manuklap- 
tuklap na katawan, at kumpol na 
bilugan ang bulaklak. 

apical bud (ey-pi-kal bad) png Bot 
[Ing] : buko o ubod na nasa tuktok. 

6-pid png Zoo [Ing aphid] : kuto ng 
halaman (genus Aphis) Cf dapulak : 

APIDO. 

a*pfd png 1 : pagtataksil sa asawa : 
adultery, adulteryo 2 : bawal na 
pakikipagtalik ng isang may asawa 
sa ibang tao na hindi niya asawa : 
adultery, adulteryo. 

a a pi*d6'bid png [Mrw] : salinlahi. 

a a pi a d6 a bit png Bat [Esp afidavit] : 
deklarasyong nakasulat at pinagti- 
bay sa pamamagitan ng panunumpa, 
bilang ebidensiyang magagamit sa 

hukuman : affidavit, alusitha. 

* 

6 a pi a d6 png Zoo [Esp afido] : apid. 

a a pi a ho png Gra [Esp afijo] : panlapi. 

a a p( a ho pnd mag-a-phho, i a a a phho 

[Esp afijo] 1: ikabit; isama 2: idag- 
dag sa sulat 3: tatakan, tulad ng sa 
selyo. 

a-pik-16 pnr [Pan] : liko. 

a a pi a kul a t6r png [Esp apicultor] : taga- 
pag-alaga ng pukyutan. 

a a pi a kul*tu a ra png [Esp apicultura] : 
sining ng pag-aalaga ng laywan o 
pukyut. 

a-pn png [Bik Seb] : kalahok - pnd 

u a ma a pil, a a pM6n. 

6*pin png: pagbili ng butil sa bukid. 

6 a pin png [Ilk] : anumang dahon na 
isinasapin sa loob ng palayok bago 
ilagay ang bigas upang hindi masu- 
nog ang sinaing CfsAPtN. 

a a pi a n6 pnd mag-a a pi a n6, i a a*pi*n6 

Mus [Esp afinar] : isaayos ang tunog 
o tono ng piyano at katulad na 
instrumentong pangmusika. 

a*pi a n6 a do pnr Mus [Esp afinado] : 
nasa ayos ang tunog o tono ng 
instrumentong pangmusika. 

a*pi a na*d6r png [Esp afinador] : taga- 
apina ng instrumentong pangmusika. 

6 a ping png [Seb War] : pisngi. 

a*pfng png [Pan] : pisngi. 




















apinidad 


49 


apolitikal 


a-pbni-dad png [Esp afinidad ] 1: 
relasyon o pagkakamag-anak dahil 
sa matrimonya : affinity 2 : hilig; 
pagkahilig; pagkagusto : afhnity 3: 
pagkakatulad; pagkakahawig: affinity 
4: relasyon; kaugnayan : affinity 5: 
pag-iibigan; pagmamahalan : affinity. 

a-pi-pida png Zoo [ Tau ] : langgam 
( Momemenium pharaonis) na malaki 
at pula, may pakpak, at lumalabas 
kung tag-ulan. 

a*p(*ra png Zoo ; ibong panggabi. 
a*pi-rang png [Ilk] : tampipi. 

a a pir a m£ pnd mag-a*pir*md, a*pir* 

ma*hm, i*a*pir # ma [ Esp afirmar] 1 : 
magpatunay; patunayan 2 : magpa- 
tibay; pagtibayin. 

a*pir*mas # y6n png [Esp afirmacion ] 
1: pagsang-ayon hinggil sa isang 
bagay 2: Bat pormal na deklarasyon 
na piniling ihayag sa halip na panum- 
paan ng isang tao. 

a*pirma*ti-ba png [Esp afirmativa] 

1: tugon o pahayag ng pagsang-ayon 
2 : sang-ayong panig. 

a*pir*ma*ti"bo pnr [Esp afirmativo] 1: 
paayon o nagpapahayag ng pagsang- 
ayon; positibo 2: Pil nagmumung- 
kahi na may katangian o paksang 
sinasang-ayunan ang proposisyong 
tinutukoy. 

a # pis png 1: Bot uri ng yantok 2: [Pan] 
sapin 1 3: [Kap] himas 1 . 

6-pi a s6 png [Esp dpice] : taluktok. 

a*pis*ydn png [Esp aficion] : kinahu- 
humalingang gawin; gawain o sangay 
ng karunungan. 

a*pis*yo*na*do png [Esp aficionado] : 

tao na mahilig sa isang bagay na 
nagdudulot ng pansariling kasiyahan 
sa halip na kita. 

a"pis*yo*n£*do pnr [Esp aficionado] : 

a-pi*tong png Bot : matigas na punong- 
kahoy ( Dipterocarpus grandifiorus) na 
ginagamit sa paggawa ng bahay. 

a pda png Zoo : maputing laman ng 
kanduli. 

ip-la png [Seb] : pakla. 

Ap •lid png [Tng] : isa sa mga pang- 
kating etniko ng mga Tinggian. 

a-pla-ka pnd mag-apda a ki, apda* 
ka-han, apda*ka*hin [Espaplacar]: 
payapain. 

6pdas jfmgl: [Kap] hapdi 2: Bot [Ilk] 
isis. 

a-pli-sos pnb [Esp aplazo] : hulugan. 



apiauso (ap-law-so) png [Esp] : pag- 
papakita ng papuri sa pamamagitan 
ng pagpalakpak. 

apdiy pnd mag-apdiy, a-pla-yin, 
i-apdiy [Ing apply] 1 : magharap ng 
pormal na kahilingan para sa isang 
bagay o gawain 2 : gumamit; garni tin 
3i maglagay. 

apdi-ya png [Esp a+playd] : buhangi- 
nan sa baybay dagat Cf baybayin, 
daiampasigan, tabing-dagat : litoral 

apdi png Bot : is-is. 

apdi-ki-ble pnr [Esp aplicable] 1: 
maaari; magagamit 2 : nababagay. 

apdi-ka-do pnr [Esp aplicado] 1: 
palaaral 2: masipag; masikap 3: ma¬ 
gagamit 4: tumutukoy sa pag-aaral o 
kasanayang nagagamit sa araw-araw 
na buhay, gaya sa “aplikadong agham” 
at “aplikadong sining.” 

a-pli-ki-dong ag-him png [Esp apli- 
cado+Tag na agham] : uri ng agham 
na may garnit sa karaniwang buhay 
o ang praktika ng teoretikong agham: 

APPLIED SCIENCE. 

apdl-kin-te png [Ing applicant] : tao 
na nag-aaplay : applicant. 

apdi*kas # y6n png [Esp aplicacion] 1: 
paggamit para sa espesyal na layunin 
2: kahilingan 3: pormal na kahili- 
ngang nakasulat, karaniwan sa pag- 
sapi Cf islip : form 4: pagpapairal; 
pagbibigay-bisa. 

ipdod pnr [Seb] : pakla. 

apnea (ap-nf-a) png Med [Ing] 1 : 
pansamantalang pagtigil ng paghi- 
nga 2 : asphyxia. 

i-po png 1 : [Ilk] a ginoo b tawag 
pamitagan sa matandang lalaki 2 : 
[Iva UK] panginoon. 

a*p6 png [HU Pan Seb Tag War] : anak 
ng anak o ng pamangkin var afu, 
afut, apo, apu, inapu : grandchild, 

MAKOAPO. 


a*p6 png [Tag Ilk] 1 : lolo; lola 2: 
amo 3: ninuno, kanunu-nunuan. 

a*p6 png [ Tau] : apo. 

a*p6 pnr [War] : lubog, babad. 

Apocalypse (a-po-ka-lips) png [Ing] : 
Apokalipsis. 

Apocrypha (a-pok-ri-fa) png [Ing] : 
Apokripos. 

a-p6d/mriu*ma*p6d f a-po-rm [Bik]: 

tawagin. 

a*po*de-ri*do png [Esp] 1 : kinatawan; 
proxy Cf delegado 2: ahente; taga- 
pamahala. 


a-po-dik*tl-k6 pnr [Esp apodictico] 1: 
maliwanag na napatunayan 2: mali- 
naw na nagpapakita o nagpapatunay 
na totoo. 

i*pO"d6 png [Esp] : palayaw. 

a-p6-do pnr [Esp] : walang paa. 

a-p6-do*SiS png Gra [Esp] : panguna- 
hing sugnay ng isang may pasubaling 
pangungusap. 

i • pog png [ HU Ilk Mar Seb Tag War] 
1: maputing abo o gabok ng mga 
sinunog na kabibi, lukan, halaan, at 
kauri na ginagamit sa pagsesemento 
o paglalapat at pagdidikit-dikit ng 
mga batong silyar ng mga pader o 
bakod : api, pirali 2 : pinong kauri 
nito na isinasama ng matatanda sa 
kanilang nganga o inilalagay sa 
tubig na pinagbababaran ng mga 
kamyas, kundol, kalabasa, at katu- 
lad : pirali - pnd mag-a-pog, a-pu* 
gan - pnr ma-i*pog. 

apogee (ap-o-dyi) pngAsn [Ing] t: 
punto sa orbit ng isang lawas pan^- 
kalawakan, tulad ng buwan, na pina- 
kamalayo sa mundo : apoheo 2 : 
pinakamalayo o pinakamataas na 
pook; karurukan; taluktok Cf perigee : 
apoheo. 

a-p6 a he*6 png [Esp apogeo] : apogee. 

4 • 

A*pol a ri*ya png Mit [Man] : kataas- 
taasang bathalang lumikha sa mga 
Mangyan. 

a*po-jin png [Baj] : mga kaluluwa. 

A-po-kadip-sis png [Esp Apocalipsis] : 
sa Bibliya, isa sa mga kasulatang 
Hudyo at Kristiyano na hitik sa pana- 
nagisag at mga pangitain hinggil sa 
katapusan ng mundo : Apocalypse. 

a*po a kadip*ti*ko pnr [Esp apocaliptico] 

1: may kaugnayan sa Apokalipsis 2: 
nagbabala ng katapusan ng mundo : 
propetiko 3: humuhula sa nalalapit 
na kapahamakan. 

A 

a*p6 a ko a p6 png Lit Lgtv [Esp apocope] : 
pagkawala o omisyon ng huling titik, 
pantig, o bahagi ng salita Cf pungos. 

* 

a a p6*kri*p6 pnr [Esp apocrifo ] : may 
kaugnayan sa Apokripos. 

A a p6*kri*p6s png [Esp apocrifo+s] : 
pangkat ng labing-apat na aklat na 
hindi kanoniko at kabilang sa Sep- 
tuagint at Vulgata; bahagi ng Lumang 
Tipan : Apocrypha. 

d a pol png 1: [5^] : kimpal 2: [ War] 
namuong dugo. 

a a podf a ti a kal pnr Pol ( Ing apolitical] : 
hindi interesado o walang kinalaman 
sa politika. 









Apollo 

* 

Apollo (a-pol-ow) png [Ing] 1: Mit a 
Apolo 2 : isa sa mga serye ng sasak- % 
yang pangkalawakan ng Estados 0 
Unidos na idinisenyo upang mara- 
ting ng mga astronaut ang buwan. 

A-po-lo png [Ing Apollo ] 1: Mit : sina- 
unang bathalang Griyego at Romano ^ 
na pinaniniwalaang diyos ng liwanag, c 
musika, tula, at iba pa; anak ni Leto 
at kapatid ni Artemis : Apollo 2: 
napakagandang lalaki : Apollo. 

apology (a-po-lo-dyi) png [Ing] 1: 
paumanhin 2: apolohiya. 

a-po-lo*h6'ti*k6 pnr [Esp apologetico ] : 
nanghihingi ng paumanhin. , 

a*po a lo*his*ta png [Esp apologista ] : 
tao na humihingi ng paumanhin o 
nagtatanggol sa iba. 

a-po-Io-hi-ya png [Esp apologia] 1: 
paumanhin 2: paliwanag o depensa: 

apology. 

A*po*l6n png Mit: Pleiades. 

apomixis (a-po-rmk-sis) png Bio [Ing] : 
reproduksiyong asexual. 

A a po a ni a bo a li a n£ a yen png Mit [ I in] : 

magandang dilag na asawa ni Init- 
Init at anak ng makapangyarihang 
pinunong Tinggian. 

Aponi-tolau (a-po-ni-to-law) png [ Tin]: 
diyos at bayani ng mga Tinggian. 

a-po-ple*hi*ya png [Esp apoplejia] : 
apoplexy. 

a a pO a pl6 a ti a k6 pnr Med [Esp apopleti- 
co] : may kaugnayan sa apoplexy. 

apoplexy (ap-o-plek-si) png Med [Ing] 

1: istrok : apoplehiya 2: Kol hugos 
ng matinding emosyon, gaya ng 
galit : apoplehiya. 

a*por*i-a png [Ing] 1: sa retorika, 
pahayag ng pag-aalinlangan dahil 
hindi alam kung ano ang sasabihin 
o kung saan magsisimula 2: P^7 naka- 
pagdududang bagay; nakalilitong 

suliranin. 

a-po-nsmo png [Esp aforisnw] 1: maildi 
at makabuluhang kawikaan 2: maik- 
ling pahayag ng prinsipyo. 

a*po*ris-ta png [Esp aforista] : sa Ilocos, 
tao na naatasang maging aforador. 

a*pOT»S*ti*k6 pnr [Esp afonstico] : 
tumutukoy sa o naglalaman ng apo- 
rismo. 

a*pOTO png [Esp aforro] : kahoy, 
metal, at kauri na ginagamit pampa- 
tigas, hal makapal o matigas na tela 
na ipinapaloob sa amerikana o mang- 
gas ng kamisadentro : datig. 

a" por• tU• n6• dO pnr [Esp afortunado] : 
mapalad; masuwerte. 


aprad 


50 



a-p6s png [ Bik ] : inis 1 . a-p6-yo png [Esp] : tangkilik; tulong; 

a-po-84-pos png Mn»] : paB. ap . pan /mg Bot [Iba] ! pahutan. 

a-po-s*n-tO png lEsp] ■. silid na pan- _ « la .„aTa tsik) Sa 


pahan; apartment. 

a-p6s-ta*s» png [Ing apostasy] : pagta- 
likod sa isang paniniwala o pananalig. 

a posteriori (a-p6-stir*or*i) pnb[Lat 
mula sa likuran] 1: Bat mula sa parti- 
kular na pangyayari tungo sa pang- 
kalahatang prinsipyo o batas; batay 
sa aktuwal na obserbasyon o pagka- 
raan ng isang eksperimento 2 : hindi 
umiiral sa isip bago at bukod sa kara- 
nasan Cf a priori. 


i*pos a t6l png [Esp] 1: sa Ebanghelyo, 
isa sa labihdalawang pangunahing 
disipulo ni Kristo 2: unang mata- i 
gumpay na Knstiyanong misyonero 
sa isang bansa o sambayanan 3: 
pinuno o namumukod-tanging perso- 
nahe, lalo na ng isang kilusan sa 
reporma 4: mensahero o kinatawan, 
a-pos a tO a l6s kung maramihan. 

a-pOS'tO'IA'do png [Esp] 1 1 autoridad 
ng Papa bilang pinuno ng apostoliko; 
samahan ng mga legong deboto sa 
misyon ng simbahang KLatoliko 2: 
posisyon o kapangyarjjian ng apos- 
tol; pamumuno ng reporma. 

a a pos a t6 a H'k6 pnr [Esp apostolico] 1: 
tumutukoy sa labindalawang apos* 
tol 2: tumutukoy sa Papa na itina- 
tangi bilang kahalili ni San Pedro. 

a a p6s a tro a p6 png [Esp apostrofe] 1: 
Lit a pagtawag sa isang tao na wala 
sa tagpo o patay na b pagbibigay ng 
katangiang pantao sa kinakausap na 
bagay o bahagi ng kalikasan • pana- 

wagan 2: Ora kudlxt. 
a*p6t pnr [War] : gahol. 
a*po a t6g a ma png [Esp] : maikli at 

makahulugang kasabihan o kawi¬ 
kaan, isang aporismo. 

a a po a te a k6 a ri png [Ing apothecary] : 
kemiko na lisensiyadong magreseta 
ng gamot at droga. 

a*po a te*6 a sis png [Esp] 1: pag-aangat 
sa kabanalan; pagtuturing na banal 
2: pagsamba sa isang bagay; isang 
kahanga-hangang halimbawa 3: sina- 
sambang huwaran o uliran : apothe¬ 
osis. 

apotheosis (a-poth-i-o-sis) [Ing] : 
apoteosis. 

a*p6y png 1: siklab na makikita sa 
sinag, ningas, at init: API, fire, kalay, 
kalayo 2: init o pusok ng damdamin 
at sigla ng haraya 3: [Igo] pag-aalay 
ng man ok para sa bukid 4: [War] 

lolo at lola. 


apparatchik (a-pa-ra-tsik) png Pol 
[Rus apparat+chik] 1: kasapi ng 
pangasiwaan ng isang partido Komu- 
nista; komunistang ahente o espiya : 
aparatsik 2: masigasig na pinuno; 
opisyal ng isang organisasyon : apa¬ 
ratsik. 

apparatus (ap-a-rat-us) png [Ing] : 
aparato. 

apparatus criticus (a pa ra tuskri- 
ti-kus) png [Eat] : kalipunan ng mga 
varyant at anotasyong idinudugtong 
sa isang nakalimbag na teksto. 

apparel (a-par-el) png [Ing] 1: pormal 

na kasuotan; damit 2: bordadong 
palamuti sa ilang kasuotang pansim- 

bahan. 

appeal (a*pil) png[Ing] 1: akto o ha¬ 
limbawa ng paghahabol 2: pormal 
o kagyat na kahilingan para sa taguyod 
ng madia : pakiusap, panawagan 3: 
Bat pagsangguni ng isang kaso sa 
nakatataas na hukuman: apeia, dulog 
4 : pagiging kaakit-akit; kaakit-akit 

na katangian. 

appellant (a*pel*ent) png Bat [Ing] : 
apelante. 

appellate (a*pel*it) pnr Bat [Ing] : 
may kinalaman sa mga paghahabol. 

appendage (a-pen-dids) png [Ing] 
1: bagay na nakakabit; dagdag 2: 
Zoo paa o ibang nakausling bahagi 
ng isang arthropod. 

appendix (a-pen-diks) png [Ing] 1: 
Med apendiks 2: apendise. 

appetite (ap-i-tayt) png [Ing] : apetito. 
appetizer (ap*iTay*zer) png [Ing] : 


pampagana. 

ap*pi*gud png [Ilk] : kaliwete. 

ap a pi*gud pnd mag-ap-pi-gud, u a 

map a pig*gud [Ilk] : gumalaw nang 
nakaaasiwa. 

apple (ap-ol) png [Ing] : mansanas. 

applicant (ap-li-kant) png [Ing] : 
aplikante. 

applied science (ap-layd sa-yans) 
png [Ing] : aplikadong agham. 

ap-pong png [Bon] : abaloryo o kuwin- 
tas na may mga butil na dekorasyon. 

ap a pr6n a tis png [Ing apprentice] : 
aprendis. 

approximate (a-prok-si-meyt) png 
[Ing] : tantiya. 

a*prad pnr [Ilk] : malat. 































ap-ras 


51 


Arab 


£p*ras pnd ap*ra*sm, mag-ap-ras 

[ War] : tiisin ang pagod. •- 

a*pren*di*sa*he png [Esp aprendizaje] : 
panahon ng pagsasanay ng aprendis. 

a*prervdis png [Esp aprendiz] 1: tao 
na nagtratrabaho nang walang bayad 
upang matuto lamang sa gawaing 
pinag-aaralan niya 2i tao na bago pa 
lamang sa gawain; nag-aaral pa la- 
rnang : aprentis. 

a*pr6n-tis png [Ing apprentice] : ap¬ 
rendis. 

apres (a*pre) pnt [Fre] : pagkatapos. 

a*pres*ya*bie pnr [Esp apreciable ] : 
lubhang mahalaga at kapansin-pansin; 
makahulugan. 

a-pres-yas-yon png [Esp apreciacion ] 
1: pagpapahalaga o pagpapasala- 
mat sa kilos o salita 2: pagtantiya o 
paghatol; ebaiwasyon ng opinyon, 
sitwasyon, tao, at iba pa 3: pagtaas 
ng halaga : apresyo. 

a*pres*ya*tbbo pnr [Esp apreciativo] : 
mapagpahalaga o mapagpasalamat. 

a a pr6s*yo png [Esp aprecio] : apres- 
yasyon. 

a-pre*ta pnd a-pre-ta-hm. a-pre-ta- 

h£n [Esp apretar] : higpitan. 

a a pre a t£ a do pnr [Esp] : mahigpit o 
makipot ang pagkakagawa. 

a-pre-fa-ddr png [Esp] : kasangka- 
pang panghigpit. . 

apricot (a-pri-kot) png Bot [Ing] 1: 
punongkahoy ( Prunus armeniaca) 
na may bungang habilog at kulay 
dalandan 2: bunga nito 3: kulay ng 
bunga nito. 

aprieto (ap-ri-ye-to) png[Esp] : kagi- 
pitan; pangangailangan. 

A a pri a k6 png [Ing] ; Africa. 

A a pri a k6 a no pnr [Esp Africano] : 
African. 

April (ey-pril) png [Ing] : Abril. 

a priori (a-pra-or-i) [Lat mula sa 
harapan] Bat 1: mula sa dahilan 
tungo sa epekto; mula sa isang pang- 
karaniwang batas tungo sa pai tikular 
na pangyayari at balido kahit walang 
batayang obserbasyon 2: umiiral sa 
isip bago at bukod sa karanasan 3: 
hindi batay sa nauna nang pag-aaral 
o pagsusuri Cf a pos-teriori. 

a*pri*ta*da png [Esp afritdda] : putahe 
ng kame na iginisa sa sibuyas, kamatis, 
at iba pa, may sahog na patatas at 
siling-pari, at may sarsa. 

ap-ro png [Ilk] : apdo. 

a-pro'ba/mdmag-a-pro-ba, i-a-pro* 
b3, a-pro a ba a h£n [Esp aprobar] 1: 


magpatibay 2 : sumang-ayon; tang- 
gapin. 

a*pro*b^*do pnr [Esp] : sinang-ayunan 
o may pagsang-ayon. 

a-pro*bas*y6n png [Esp aprobacion] : 
pagpapatibay o pag-eendoso. 

a*prok*si a md pnd mag-a*prok*si’m£, 
i*a*prok*srm6 # a*prok*si*ma*hm [Esp 

aproximar] : tayahin; kalkulahin. 

a*prok*si*m^*do pnr [Esp aproximado] : 
huirugit-kumulang; malapit; di-malayo. 

a # pr6k a si*mas*y6n png [Esp aproxi- 
macion] : pagtantiya. 

apron (eypron) png [Ing\ : epron. 

apropos (a-pro-po) pnb [Fre] : nauug- 
nay at napapanahon. 

a a prop a yas a y6n png [Esp apropiacion ] 
1: paglalaan ukol sa isang espesipi- 
kong layunin o gamit 2 : pagsamsam; 
pag-angkin; pag-ilit. 

ap a sS/m^mag-ap a sd, i a ap a sd [Kap]: 

iluwa. 

ap a sdng png [ST] : ganda ng tikas o 
tindig; postura. 

ap a s(k png [ST] : nagngangalit na 
pag-alipusta o paghamak. 

ap*smg png : pulgas o garapata. 

ap*sut png [Ilk] : puslit 1 . 

ap*t^ png Zoo : alamang. 

ap a t£s png [Kap] : basta. 

ap a ti*tud png [Esp] 1: likas na talino 
o hilig 2 : kakayahang matutuhan 
ang isang kasanayan : aptitude. 

aptitude (ap-ti-tyud) png [Ing] : 
aptitud. 

a a pu a hdn png [Seb] : lolo o lola. 

a*pu a hap png [HU Tag] : paghahanap 
sa pamamagitan ng kamay : hapihap, 

kapA - pnd mag-a a pi!i a hap > a*pu a h6 a 
pin. 

6 a pul png [Tau] : namumuong dugo. 

a # puda png : pigil; sugpo; ampat : 
hapol.4. 

a-pu-lid png Bot [Bik Kap Tag War] : 
halamang-ugat (Ecleochans dulcis) na 
tumataas nang hanggang 1 m, puti, 
at nailalaga ang lamang ugat. 

A*pu a i6n png Asn [Esp] : Pleiades. 

a*pu a nga png Bot : hinabuad. 

a*pun*ta*d6r png [Esp] : diktador 5 . 

a*pun a te png [Esp] : mga tala; bora- 
dor; rekord. 

a-pu*r^ png [Esp apurar] : pagmama- 
dali; agarang pagtapos ng gawain 
dahil sa tindi ng pangangailangan - 

/mda-pu-ra-hin, u a ma a pu a rd, mag- 

a-pu-r^. 


a a pu*r^*do pnr [Esp apurar + ado] : 
nag-aapura. 

A a pu a ra a hu a wan^wg[7T?t>]: isasamga 
pangkating etniko ng mga Tagbanwa. 

a*pu*ro png [Esp] 1: kasalatan; kada- 
hupan 2 : kagipitan. 

^•pus png 1: [Kap] gagad 2: [Tau] : 
sugal o pagsusugal. 

^•pus pnr [Kap] : unsiyami. 

a-pu-wes*ta pnd mag-a a pu a w6s*ta f 
i*a*pu a w6s*ta [Esp ajmestd] : pumusta. 

a-puy png [Ilk] : saing. 

a*pu*yan png [apoy + an] : posporo 1 . 

ap-wes-to png [Esp apuesta] : pusta; 
taya. 

ap-ya png [ST] : tao na mahilig o 
mabilis pumuri. 

ap a yik png : pula ng itlog. 

&p*yan png [Bik Kap HU Iba Seb Tag 
War] : opyum. 

% 

£p*yo png Bot [Esp apio] : halaman 
(Apium gmveolens) na kabilang Sa 
family parsley , nakakaing hilaw o luto 
ang dahon : celery. 

£p*yos png [ST] : bakas ng anumang 
itinapon, inilaglag, o iniwan. 

aqua (a-kwa) png [ Ing Lat] 1: tubig 2: 
kulay na bahagyang luntiang bughaw. 

aqualung (ak-wa-lang) png [Ing] : 
scuba. 

aquarium (a-kwe-ri-yum) png [ Ing] : 
akwaryum. 

Aquarius (a-kwer-i-us) png [Ing] : 
Akwaryo. 

aqueous humor (ey-kwi-oshyu-mor) 
png Bio [Ing] : tila tubig na fluid sa 
mata, nasa pagitan ng lente at cornea. 

Aquino, Meichora (a kf no,mel tso ra) 
png : (1812 - 1919) higit na kilala sa 
tawag na “Tandang Som,” tinaguriang 
ina ng Katipunan dahil sa kaniyang 
pagtulong sa mga Katipunero. 

Aquino de Belen, Gaspar (a ki no 

de be-len gas-par) png Lit : autor ng 
kauna-unahang pasyon sa Tagalog 
na inilimbag noong 1704. 

ar png : tawag sa titik R 

Ar, symbol (ey-ar) Kern [Ing] : argon. 

a*rd pnr : marang}4; magarbo. 

6 a ra pnd mag-^ a ra, a a ra a min [Bik] : 

asamin o pagnasaan. 

A*rab png [Ing] 1: tao na Semitiko 
na naninirahan sa Arabia o sa iba 
pang bahagi ng Gitnang Silangan 2: 
anumang may kaugnayan sa bansang 
Arabia : Arabe. 











arab 


aratarat 


52 



a*r6b pnr [War] : sunog na ngunit 
hindi pa luto. 

a*ra*baf png [Esp arrabal\ : paniraliang 
pook sa paligid ng lungsod; karatig- 
pook: SUBURB. 

A-r6-be png [Esp] : Arab. 

a-ra-bes-ko png [Esp arabesco ] 1: Say 
sa ballet, posisyoryo tindig na naka- 
unat ang isang paa, pahalang sa likod, 
nakadukwang ang katawan, at naka- 
unat ang dalawang kamay 2: disen- 
yong ornamental na gnmagamit ng 
banghay ng mga baging, bulaklak, 
at bungangkahoy upang lumikha ng 
komplikadong padron ng mga linya 
3: Mus maikling piyesa, karaniwang 
sa piyano. 

Arabia (a-rab-ya) png [Esp Arabia] : 
malaki at madisyertong tangway sa 
hilagang Asia. 

Arabic (ar-a-bik) pnr [Ing] : Arabiko. 

arabica (a-ra-bi-ka) png [Ing] 1 : Bot 
.pklumpong o punongkahoy na laging- 
dtati ( Coffea arabica) at nagbubunga 
ng kapeng mataas ang kalidad 2 : 

kape na mula rito. 

Arabic alphabet (ar-a-bik al-fa-bet) 
png [Ing] : alpabetong may 28 titik 
at mula sa alpabetong Aramaiko. 

Arabic numeral (ar-a-bik nyu-mi-ral) 
png [Ing] : alinman sa mga simbo- 
long 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

A-r6-bi-k 6 pnr [Esp Arabico] : hinggil 
sa tao at kullura ng Arabia : Arabic. 

Araceae (a-rey-si-i) png [Ing] : family 
ng mga halamang tropiko (order 
Amies) at karaniwang may mga bulak¬ 
lak sa malamang tumpok ng mga tinik 
na naiilaliman ng madahong baluti. 

arachnid (a-rak-md) png [Ing] : anu- 
mang arthropod na kabilang sa class 
Arachnida, hal gagamba at alakdan. 

a*r6*do png [Bik HU lUi War Esp ] : 
araro. 

a-r6*gan png Bot [Bik Seb Ilk Plw] : 
alga ( Sargassum siloquosum) na maa- 
aring kainin ng tao, tuwid, hanggang 
50 sm ang taas, at kumpol-kumpol 
kung lumago. 

6-rag-6-rag png : kahong gawa sa 
metal na nagdadala ng mabibigat 
na bagay, may isa o dalawang gulong 
sa harap at sinusuportahan ng dala¬ 
wang baras sa magkabilang gilid 
bilang tatangnan sa pagbuhat nito. 

a-rag-bat png [ War] : abat. 

a-ra-gi-rang png [Bik] : tuyongdahon. 

a-ra-gi-tong pnd mag-a-ra-gi-tong, 
i-a-ra-gi-tong [Bik] : tipunin; pag- 

sama-samahin. 


a-rag-16-yon png [Seb War] : baya- 
nihan. 

a*r6*han png Zoo : uri ng kanduli 
(family Ariidae) Cf bunguan. 

a-r6-hit/mdum-a-r6-hit, a-ra-hrtin, 
i-a-r6-hit [Bik] : pulutin; ipunin. 

a-rak png [Bik Ilk] : alak. 

a-ra-k6*ak png [War] : kalawang. 

6-rak-ni-da png Zoo [Esp ardcnida ] : 
hayop na kabilang sa uring Arachni¬ 
da, katulad ng gagamba, alakdan, at 
kuto. 

a*r6*kup png [Ilk] : yakap. 

a*r6*kyo png 1: arnis 2: sa teatro, 
bersiyon ng dbag sa Nueva Ecija. 

6-ral png 1: pag-iisip upang matutu- 
han o malaman ang isang bagay 2: 
pagpasok sa paaralan upang matuto 
3: leksiyon 4: kabutihang mapupu- 
lot o matututuhan 5: payo; paalala; 

pagunita — pnd i-pa-ng6*ral, mag- 
6-ral, i-6-ral. 

a-ra-lin png [aral + in] 1: leksiyon 2: 
kabutihang matututuhan. 

6-ram png [Mrw\ s baro 1 . 

a-ra*m6g png [Iba] : ritwal kapag 
may namatay, karaniwang umaabot 
nang tatlo hanggang ilang buwan 
batay sa kalagayang pangkabuhayan 
ng pamilya var aremag. 

A- ra-m6*i-k6 png [Esp Aramaica] 1: 
wikang Semitiko ng makalumang 
Syria, na ginamit bilang lingua franca 
sa Gitnang Silangan noong ika-bsiglo 
BC at napalitan ng Hebrew bilang 
wika ng mga Hudyo 2: pinaniniwa- 
laang wika na ginamit ni Hesus. 

A-ra-m6*i’k6 pnr [Esp Aramaico] : 
may kaugnayan sa Aramaika. 

a-ra-m6ng png [Ilk] : alamang. 

a*ra*m6y png Bot [Iva] : halaman 
(. Pipturus arborescens) na nabubuhay 
sa mababang bahagi ng aplaya at 
ipinapakain sa baboy ang mga dahon 

nito. 

a-r6m-bi-li pnb [Bik] : kung hindi. 
a*r6*mid png [Ilk] : gawain. 

6-ran png [Ilk] 1: babaeng higante 2: 
mangkukulam 3: bigas na malagkit 
at maputi. 

a-rang png [Bik] 1: pagdarasal 2: 
paghiling. 

a-rang-k6-da prig [Esp arrancada] 1: 
biglang Simula 2: biglang andar o 
sibad. 

a-r6ng-ke png [Esp arranque] : Simula; 
pook na pagsisimulan. 

a-rang-ya-b6n png Ana [War]: bahagi 


ng katawan na lumilikha ng punlay 
o itlog; sistemang panreproduksiyon. 

a-ran-s6l png [Esp arancel] 1: noong 
panahon ng Espanyol, listahan ng 
mga bayarin sa simbahan 2 : buwis; 
bayad sa adwana var aransol. 

a-r6n*ya png [Esp arana] 1: sanga- 
sangang kumpol ng mga ilaw na 
karaniwang nakasabit sa kisame : 
chandelier 2: Zoo gagamba 3: tawag 
sa maluhong sasakyan, may apat na 
gulong, hila ng isang kabayo, at may 
tabing na naibababa kapag hindi 

mainit ang araw o hindi umuulan. 

* 

a-r6n-yas png [Esp arana + s] : mara- 
ming kalawit na panghuli ng isda. 

a-r6-o png [Mrw] : pili 1 . 

6-rap /m^ma-ng6-rap, a-rap-a-r6-pin 

[Kap Tag] : managinip Cf pangarap. 

a-ra-p6l ^rcdmag-a-ra-p6l, a-ra-pa- 

I6n [HU] : gampanan ang maraming 
gawain. 

a-ra-p6*rap png [Mar] : aliw 2 . 

% 

a*r6p-6-sap pnr [Bik] : magaspang; 
bako-bako. 

6r-ar png [Ilk] : agusan. 
a-r6-raw png [Ilk] : pakiusap; p^samo. 
a-ra-r6w png [Ilk] : iyak. 

a-r6-ro png [Esp arado] : kasangka- 
pang pambungkal sa bukid, karani¬ 
wang hinihila ng kalabaw C/kuiigliG", 

TRAKTORA : ARADO, DARO, LOKOY, 

plough, plow - pnd mag-a-r6-ro, 
a-ra-ru-hin, i-a-r6-ro. 

ar-a-r6*sip png [Ilk Pan] : lato. 

a-ra-r6 png Bot [Ing arrowroot] 1 : 
palumpong ( Maranta arundinacea) 
na nakakain ang lamang-ugat 2 : ari- 
nang galing dito 3: tinapay na gawa 
mula rito var uraro, aruru, aruro, 
arurot, uraru. 

a-ra-ruy png Mus [Agt-Mgk] : awit. 

ar-ar-y6 png Mit [Ilk] : ikaapat na 
kaluluwa o ang nakalayang kaJuluwa 
ng namatay. 

6-ras png 1: labintatlong pirasong 
pilak na inihahandog ng lalaki sa babae 
sa kanilang kasal 2: [ Tau] banal na 
kaharian, ikapitong saray ng langit na 
kinaluluklukan ng trono ng Diyos. 

a*ra*s6*as png [Ilk] : bulong. 
a-ra-sa-gid pnr [Ilk] : maramdamin. 

a-r6s-tre png [Esp arrastre] : buong 
lakas na paghila o paglilipat ng isang 
malaki at mabigat na bagay Cf hakot. 

6-rat png [Pan] : askad. 
a-ra-t6-rat png [Mrw] : bunot. 



















ar£til£s 


53 


Arctic 


ft*r6*tM6$ png Bot : punongkahoy 
(Muntingia calabura) na tumataas 
nang 10 m, may puti at maliit na 
bulaklak, at makatas ang bilog at 
pulang bunga na nakakain. 

a-ra-tu-bang png [ Bik ] s salo. 

araucaria (a-raw-ka-ri-ya) png Bot 

[Ing] : punongkahoy ( Araucaria hete- 
rophylla) na kauri ng laging-lunti. 

6* raw png 1: pinakasentrong bituin 
ng sistemang solar na iniinugan ng 
mga planetang tumatanggap ng init 
at liwanag nito, may 150 milyong km 
ang layo mula sa daigdig : adlaw, 
Agew, aggaw, aldaw, aldo, alongan, 
suga, sun 2 : panahong mula sa pag- 
sikat ng araw hanggang sa paglubog 
nito; maghapon; kasalungat ng gabi s 
adlaw, agew, aggaw, aldAw, aldo, 

ALONGAN, DAY, DAYTIME, SUGA 3: pana- 

hong binubuo ng 24 oras : adlAw, 
Agew, aggAw, aldAw, aldo, alongan, 
day, sugA 4: ang bawat isa sa pi tong 
bahagi na bumubuo sa isang linggo 
na may kani-kaniyang pangalan; 
Lunes, Martes, Miyerkoles, Huwebes, 
Biyernes, Sabado, Linggo : adlAw, 
Agew, aggAw, aldAw, aldo, alongan, 
day, sugA 5: init nito - pnr ma*£ a raw 
6: kapanganakan o anibersaryo 7: 
panahon ng pananaig o pamamayani 

9: petsa. 

A*r6w-a-r6w! pdd [Hil\ : tumangging 
maniwala kahit tunay ang pangyayari. 

A*raw ng Ka*gi*tf*rigan png [araw ng 
ka+giting+an ] : pambansang paggunita 
sa kabayanihan ng mga nakipaglaban 
sa mga Hapon, itinaon sa araw ng 
pagsuko ng Corregidor at ginaganap 
tuwing 6 Mayo. 

A*raw ng Ka*sa a rin a lan png [araw ng 

ka+sarili+an ] : pambansang pagdiri- 
wang ukol sa pagpapahayag ng kala- 
yaan ng Filipinas, dating ginaganap 
tuwing 4 Hulyo, at kasalukuyang 
ginaganap tuwing 12 Hunyo. 

A*raw ng mga Ba*y6*ni png : pam¬ 
bansang paggunita sa mga namatay 
sa Rebolusyong Filipino at Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig, ginaganap 
tuwing unang linggo ng Agosto. 

A*raw ng mga Pa*tdy png: pamban¬ 
sang paggunita ng mga Rristiyano sa 
mga yumao at opisyal na ginagawa 
tuwing 1 Nobyembre sa pamamagi- 
tan ng misa, pagdalaw at pagbabantay 
sa sementeryo, pagtitirik ng kandila, 
at pag-aalay ng bulaklak sa mga 
puntod Cf All Saints’ Day : Todos 
los Santos, All Souls’ Day. 


A*raw ng mga Pti *so png 1 : araw ng 

pagdiriwang ng kapistahan ni St 
Valentine, ang patron ng mga mag- 
kasintahan, na ginaganap tuwing 14 
Pebrero 2: araw ng mga magkasin- 
tahan. 

A-raw ng Pag a hu a hu a k6m png [araw 

ng pag+hu+hukom] : sa Bibliya, araw 
ng huling paghuhukom ng Diyos sa 
sangkatauhan sa pagwawakas ng 
mundo : Judgement Day. 

A*raw ng Pa a sa<sa a l& a mat png [araw 

ng pa+sa+salamat] : itinakdang araw 
para sa pambansang pasasalamat. 

A*r6y! pdd : daing ng tao na nasaktan - 

pnd u*ma*r6y, i-a*r6y, ma*a a r6y. 

a # r6*yat png 1 : Bot matinik na palum- 
pong 2: pook ng pagtitipon; tagpuan 
3: [Ilk] saklolo; tulong. 

A a r6 a yat png : Bundok Arayat. 

BT&yu png: uri ng isdang alat ( Genus 
Coryphaena ). 

ar*b4ng png [Ilk] : pansamantalang 
bakod o harang na yari sa kawayan. 

6r*bi a t6r png [Ing] : tao na may ka- 
pangyarihang magpasiya sa pagtatalo. 

ar a bi a tr6 pnd mag-ar*bi*tr^ v i-ar 
bi*tr£, ar*bi*tra - hin [Esp arbitrar] : 
humatol. 

ar*bi*tra*d6r png [Esp] : hukom; 
huwes; tagahatol. 

arbitrary (ar-bi-trar-i) pnr [Ing] : 
arbitraryo. 

arbhtriryo pnr [Esp arbitrario] 1: 
batay lamang sa pasiya ng isang indi- 
bidwal at hindi sa batas : arbitrary 
2: walang pagpipigil : arbitrary 3: 
bunga ng kapangyarihang absoluto : 

ARBITRARY. 

ar*bi*tras*y6n png [Esp arbitracion] : 
pagdinig at pagpapasiya ayon sa 
mga kasunduan ng mga panig Cf 
pamamagitan : arbitration. 

arbitration (ar-bi*trey*syon) png Pol 
[Ing] : arbitrasyon. 

arbi-tri-yo png [Esp arbitrio] 1: noong 
panahon ng Espanyol, bayad sa mga 
lisensiya ng palaro at negosyo 2: 
pasiya; kalayaan o kapangyarihan sa 
pagpapasiya. 

6r*bol png [Esp] 1: punongkahoy 2: 
balag 3: sibat; paid; biga. 

ar*bo*l^nte png Ark [Esp] 1: uri ng 
arko na nagdudulot ng papalabas at 
papababang lakas sa isang kontra- 
puwerte : flying buttress 2: estruk- 
tura o palamuting pilipit ang hugis, 
karaniwang isinasama bilang suporta 


sa mga retablo at katulad : aleta 2 , 
arko botarete. 

ar*bu a ldr*yo png [Esp herbolario ] : 
manggagamot na gumagamit ng sina- 
unang kaalaman sa panggagamot 
var albularyo : bagian, erbolaryo. 

arc (ark) png [Ing] 1: bagay na naka- 
arko 2 : bahagi ng sirkumperensiya 
ng isang bflog. 

arcade (ar-keyd) png [Ing] 1 : arkada 1 
2 : isang pook liwaliwan. 

arch (arts) png [Ing] 1 : arko 2: anu- 
mang kahugis nito. 

archaic (ar-key-ik) pnr [Ing] : arkaiko. 

archangel (ark-eyn*dyel) png [Ing] : 
arkanghel. 

archbishop (arts»bi»syap) png [Ing ]: 
arsobispo. 

w 

archdiocese (artS‘day*o*ses) png [7wg] : 
artsidiyosesis. 

archegonia (ar-ke-gow-ni-a) png Bot 
[Ing] : hugis tubo na sex organ $g 
mga babaeng lumot, pako, at ilagg 
g)Tnnosperm. 

archenteron (ar-ken-te*ron) pngBio 
[Ing] : cavity ng gastrula ng embryo. 

archer (ar-tser) png [Ing] : tagapana. 

archery (art-se-ri) png [Ing] : sining 
ngpagpana. 

archetype (ar-ki-tayp) png [Ing] : 

arketipo. 

archipelago (ar»ki‘pe*la‘g6) png [Ing 1: 
kapuluan. 

architect (ar*ki*tek) png [Ing] : arki- 
tekto. 

architecture (ar-ki-tek-tyur) png[Ing] 
1 : arkitektura 2: Com konseptuwal 
na estruktura at lohikal na organisas- 
yon ng isang computer o sistemang 
nakabase sa computer. 

archive (ar-kayv) png [Ing] 1 : artsfbo 
2: Com paglilipat ng datos sa isang 
di-gaanong garni ting file, hot mula 
disk tungong tape. 

archivist (ar*kay*vist) png [Ing] : 
artsibero. 

arco toral (ar-ko to-ral) png Ark 
[Esp] : isa sa apat na malalaking 
arko na sumusuporta sa bobeda ng 
simbahan. 

Arctic (ark-tik) png [Ing] : rehiyong 
Arctic : Artiko. 

Arctic (ark-tik) pnr [Ing] 1: hinggil 
sa rehiyon ng North Pole 2: Idy 
napakalamig : Artiko. 

Arctic Cirple (ark-tik-sir-kel) png 
[Ing] : ang hanggahan ng North 
Frigid Zone. 










Arctic 


54 


arimuhunan 


Arctic Ocean (ark-tik ow-syan) png 
[Ing] : Karagatang Artiko. 

Arctic Sea (ark-tik see) png [Ing] : 
Dagat Artiko. 

Arcturus png Asn [Ing Gri ] : Maka- 
panis. 

% 

ar*dil*ya png Zoo [Esp ardilla] : isku- 
wirel. 

6* re png [Kap ] : dayami. 

area (eyr-i-ya) png [Ing] 1: lawak o 
sukat ng isang rabaw 2: rehiyon 3: 
pook na inilaan sa isang tiyak na 
layunin 4: saklaw ng isang aktibidad 
o pag-aaral. 

a-r§gda/mdmag-a-r6gda, a-regda- 

hin [Esp arregla] : aynsin; komponihin. 

a-regdd-do pnr [Esp arreglado] 1: 
inayos 2: aprobado. 

a*r6g*lo png [Esp arreglo \ 1: kasun- 
duan; pakikipag-ayos 2: pag-aayos; 
pag-aaregla - pnd mag^a-r^gdo, 
a-r^gdu-nin, u-ma-r6gdo. 

a-regdu-han png [Esp arreglo+han] : 
usapan upang ayusin ang anumang 
alitan o argumento. 

a*r6*ka png [Ing areca] Bot : palme- 
rang tropiko na kabilang sa genus 
Areca , katutubo sa Asia. 

cbrem png [Ilk] : ligaw. 

a-re*mag png [Iba] : lamayan ng mga 
patay. 

a-r6-na png [Esp] 1: gitnang bahagi 
ng makalumang ampiteatro ng mga 
Romano na pinagtatanghalan ng 
mga timpalak, paligsahan, o anu¬ 
mang panoorin 2: anumang katulad 
sa lawak o garni t 3: larang ng in teres, 
pagsasanay, o tunggalian. 

a-r6n-da /mdmag-aT^ivda, a*r6rv 
da*hfn [Esp arrendar] : umupa; mag- 
renta; umarkila var arinda. 

a-reng-eng png [Ilk] : daing. 

areola (a-ri-o-la) png Ana [Ing] 1: 
may kulay na guhit sa paligid, hal ng 
utong 2: Bio : maliit na espasyo tulad 
sa pagitan ng mga ugat ng dahon o 
pakpak ng kulisap. 

a*rep*6p png [Ilk] : sagimsim. 

a'r6p-e*p6n pnd mag-a*r6p-e*p6n, 
um*a*r6p-e*p6n [Ilk] : mangarap 
nang gising. 

Ares (ar-fz) pngMit [Ing Gri] : sinau- 
nang diyos ng digma, kinikilalang 
Marte ng mga Romano. 

8"res*t£ a do pnr [Esp arrestado] : dina- 
kip, hinuli. 

a*r6s , t0 png [Esp arresto] 1: pagdakip, 
lalo na sa bisa ng legal na autoridad 


2: pagtigil o paghinto - pnd mag- 
a-r6s*to, a-r^s-tu-hin, ma # a*r6s*to. 

a*r6s*to ma-yor png Pol [Esp arresto 
mayor] : panahon ng pagkabilanggo 
sa kulungan ng lalawigan. 

a*r6s*to me*n6r png Pol [Esp arresto 
menor] : panahon ng pagkabilanggo 
sa kulungan ng munisipyo. 

a’r§"tes png [Esp arete + s] : hikaw. 

arga*m6-sa png [Esp] : halo ng 
semento o apog kasama ng buhangin 
at tubig na ginagamit sa pagpapali- 
tada. 

ar-ga-nas png [Esp argana + s] : dala- 
hin o bagaheng isinasakay sa kabayo 
o kalabaw var alganas Cf karga. 

Argervtrna/mg’: republika sa pinaka- 
timog na bahagi ng Timog Amerika. 

ar*g6l*ya png [Esp argolla] 1: maliit 
at bilog na metal na sinasabitan ng 
kortina : ring 3 2: malaking singsing 
na bakal, karaniwang ginagamit ng 
mga akrobat : ring 3 3: pagsasanay 
sa akto ng pagganap ng isang argol- 
yador Cf singsing. 

ar*gol-ya*d6r png [Esp argollador] : 
tao na nagsasanay o gumaganap sa 
argolya. 

£r*gon png Kem [Ing] : hindi kumi- 
kilos na element na parang gas (ato¬ 
mic number 18, symbol Ar). 

Argonaut (ar-go-not) pngMit [Ing Gri ]: 
pangkat ng magigiting, kasama si 
Jason na naglayag upang hanapin 
ang ginintuang lana. 

£r*got png [Ing] : pabalbal na wika 
ng isang pangkatin o uri, lalo na ng 
mga kriminal. 

argu*m6n*to png [Esp] 1: palitan ng 
mga pananaw, lalo na ang isang mainit 
at mahabang pagtatalo : lambit 2: 
katwiran o panganga-twiran : lambit. 

Argus png Mit [Esp Gri] : anak nina 
Jupiter at Niobe na may 100 mata, 
limampu ang laging bukas kaya gina- 
wang tanod para kay Io ng selosang 
si Hera. 

a # rJ png 1: anumang hawak o nasa 
pag-iingat ng isang tao o samahan Cf 
yAman, ari-arian 2: natatanging kara- 
patan upang ingatan, angkinin, tama- 
sahin, o ilipat ang isang bagay o pook 
3: bahagi ng katawan ng tao at hayop 
na ginagamit ukol sa reproduksiyon. 

a*rl pnr : gaya sa maaari, may kaka- 
yahang mangyari, matupad, o mabuo 
kung ipahihintulot ng kalikasan, 
kaugalian, batas, o pagkakataon Cf 
praktikAl : posible, puwede. 


a 'T\pnh\ tumutukoy sa kinalalagyan 
ng isang bagay var in C/yari : ito, 
heto. 

* 

6*ri pnb [Hil] : narito. 

-a*ri pnl [Ing] : -ary. 

6ri*6 png Mus [Esp aria] : mahabang 
awit sa isang opera o oratoryo var 
arya. 

a-n-a*n6/?^mag-aTi-a a n6, pag- 
a*ri-a*nu*h6n [Bik] : mag-alinlangan. 

a*ri a a a n png, pnr [Mar] : bunso. 

a*ri-a-ri png [Tau] : palamuti. 

a*ri-a-ri*an png: pinagsamang mga 
legal na ari o yaman : propyedAd, 
darautan, epektos. 

a*rib pnr : said na; wala nang halaga. 

A*rbba! pdd [Esp arriba] : bulalas ng 
tagumpay C/"Mabuhay!. 

a*ri # bad png [Hk] : bathaluman; diyosa. 

a*ri # b6w png Mus [Bonltri] : kobing. 

a-rbbay b£'ho pngKol [Esp arriba y 
abajo] : .pagtatae. 

a-ri-buk-buk^ng^ [Ilk] : dutiran. 

a # ri*bu # t6d png [Ilk] : dumi o latak sa 
inumin, alak, o iba pang likido. 

£-rid pnr [Ing] : tuyong-tuyo. 

Aries (ar-iz) png [Ing] 1 : Asn konste- 
lasyon sa Hilagang Hemisphere na 
nasa pagitan ng Pisces at Taurus 2: 
Asl a unang tanda ng zodyak (21 
Marso -19 Abril) b tao na isinilang 
sa petsang nakapaloob sa tandang 
ito : Tupa. 

a*rf*et png Zoo [Ilk] : askarid. 

a*rbkap png [Ilk] : kapa. 

a-ri-kaw-k^w png [Ilk] : pagpag. 

a-ri*keivk6n png Lit [Ilk] \ patulang 
pagtatalo ng babae at ng lalaki, 
karaniwang pinagtatalunan kung 
iibig ba sa binata ang babae. 

% 

A*rhma-6*ngapngM^ [Mrw] : mala¬ 
king nilalang na pinaniniwalaang 
sanhi ng eklipseng lunar. 

a*ri*m£*ta png [Ilk] 1: mahabang 
kawayan na pinapasan ng dalawang 
tao upang buhatin ang bagay o bato 
2: Bot isang uri ng palay 3: pingga. 

a*ri a m6 # ya png [Hit] : sisidlan ng 
palaso. 

a a ri*mek*m6k png [Ilk] 1: bulong 2: 
kibo; imik. 

a*rim*po*ng6'pong png[I!k] : sabang. 

6Ti*mu # hu*n6n png: pagtitipid var 
arimunan, harimunan. 

6*ri*mu'hu a n6n pnr pnb 1: mapag- 
kuha ng isang bagay o bagay-bagay 

s 

















arimungot 


55 


armado 


kahit hindi kapani-pakinabang 2: 
maaaring angkinin kahit hindi masya- 
dong mahal o mahalaga. 

a # ri*mu*ngot pnr [Warpungot] 1: 
mainitin ang ulo 2: hindi masalita 
3: malungkutin. 

a*rf*na png [Esp harina ] 1: maputi at 
inulbong lamang-ugat, mais, o bigas 
: gawgaw Cf almirol, galapong, 

GAWGAW, GINHING, LEBADURA VOX harina \ 
ALMIDOR, ATOLE, BINUK-BOK, FLOUR. 

a‘rin a d£/m^mag-a a rin a d6, a-riirda- 

h6n [Esp arrmdar ] : umupa; magrenta. 

a-rirvdd-do pnr [ Esp arrendado ] : ipi- 
naupa o ipinarenta. 

a*rin*da*d6r png [Esp arrendador ] : 
lalaking umuupa, a a rin*da*d6*ra 
kung babae. 

a a rin a dam a ydn a to png [Esp arrenda- 
miento\ : pagpapaupa; pagpapaarkila. 

a-riirdcin-te png [Esp arrendar+ante ] : 

tao na may paupahan : lessor. 

• * 

a-rhn6-ro png [Esp harina+ero] 1: tao 
na gumagawa ng arina 2: tao na 
nagtitinda ng arina 3: kasangkapan 
sa paggawa ng arina. 

a*ri*ngd*sa png [War] : ingay 1 . 

a*ring*kin png : biglaan o hindi 
sadyang pagbali ng katawan sanhi ng 
sakit o puwersa var akingking. 

a*ri*n6*la png: varyant ng orindla. 

a*rin*s£ a yad png [Ilk] : kaladkad. 

a*ri*6k png [57] : arok. * 

a-rbpit png [Ilk] 1: aguhflya 2: kanal. 

a a ri a pon a p6n png [Bik] : pangkat; 
langkay; pulutong.. 

a*ri*pu*r6s png [Bik] : alimpuyo. 

a-rfa png [Bik] : maikling gupit ng 
buhok. 

a*ri’sa*ng&’sang png [Ilk] : kislap; 
silab. 

a-ris-g^ pud mag-a-ris-gd, a*ris*ga* 

hfn [Esp arriesgar] : makipagsapa- 
laran. 

a*ris*g6 pnr [Pan] : salanta. 

a*ri*s6 png [57] : paghanga sa isang 
tao o bagay : ariya 2 . 

a*ri8*to*krd8*ya png [Esp aristocracia] 
1: a pinakamataas na uring panlipu- 
nan b uring naghahari sa isang 
lipunan 2: a pamahalaan na pina- 
mumunuan ng pribelihiyadong pang¬ 
kat b estadong pinamamahalaan sa 
ganitong paraan. 

a*ri8*tO*krdt png [Ing aristocrat] : 
aristokrata. 


a a ris a t6 a kra a td png [Esp aristocrata] : 
miyembro ng aristokrasya. 

a'ri8'tO'kr6'ti'k& pnr [Esp aristocra- 
tica] 1: may kaugnayan sa aristo¬ 
krasya 2 : ban tog sa tikas o pag-uugali; 

a"ri8'to*kr6’tl*k6 kung lalaki. 
a-rbtam-tdm png [Ilk] ; kilapsaw. 
arithmetic (a-rith*mi-tik) png[Ing] : 

aritmetika. 

aTit-m6*ti-kd png [Esp aritmetica] 1 : 
agham ng mga bilang o numero : 
arithmetic 2: kaalaman o paggamit 
sa agham ng bilang; komputasyon o 
palatuusan Cf matematika : arith¬ 
metic. 

aTit*m6*ti*k6 png [Esp aritmetico] : 
tao na dalubhasa sa aritmetika Cf 
matemAtiko. 

a-rbtOS png [HU Ilk Esp arete+s] : hikaw. 

a # ri # tu png [Iba Esp arete] : hikaw. 

a‘ri*w£‘ga png [Bik] : palaisipan; 
bugtong. 

A •ri*wd*nas png [Ilk] : Milky Way. 
a - ri*wd*wa png [Ilk] : ingay. 
a-rf-ya png 1: [57] ariso 2: [Kap] 

pamahfin 1 . 

a*ri*yaw pngBot [Iva] : alagaw. 

afi-ydk png [Ilk] : pandidiri. 

a*ri-yet png Zoo [Ilk] : bulate. 

a*rf a yos png [Seb War Esp arete+s] : 
hikaw. 

ark png [Ing] : arka. 

£rka png [Esp area] 1: sa Bibliya, Arka 
ni Noe 2: sa Bibliya, kabang pinag- 
Jagyan ng mga kasulatan ng isang 
sinagoga : ark, daong 1 . 

ar-ka-bd-la png [Esp arcabala] : pang- 
munisipyong buwis mula sa benta sa 
palengke var alkabala. 

ar a ka*ba*l£*ro png [Esp arcabalero] : 
opisyal ng munisipyo na namama- 
hala ng arkabala var alkabalero. 

ar-ka-bus png [Esp arcabuz] 1: asting- 
gal 2: salapang r/aralkabus CfsiBAT. 

ar*kd*da png [Esp arcada] 1: anumang 
daan na may paarkong bubong : 
arcade 2: Ark hilera ng arko; balan- 
tukan. 

ar*kd*i a k6 pnr [Esp arcaico] : luma; 
sinauna : archaic. 

arka a fs a mo png [Esp arcaismo] 1: pag- 
papanatili o pagkopya ng sinauna o 
lipas na, lalo na sa wika o sining 2 : 
anumang sinaunang salita o pahayag. 

ar a kdm pnr : lapat o husto ang sukat. 

ar a kang*hdl png [Esp arcanghel] : 
pinunong anghel : archangel. 


ar a ke a 6 a lo a g6 png [Esp arqueologo] : 
tao na nag-aral ng arkeolohiya. 

ar a ke a 6 a lo*hi a k6 pnr [Esp arqueoldgico) : 
hinggil sa arkeolohiya. 

a r a ke a O a I o a h f a ya png [Esp arqueologia] : 
sistematikong pag-aaral ng sinaunang 
buhay at kultura. 

ar a k6 # ro png [Esp arquero] 1 : mama- 
mana : archer 2 : manggagawa ng 
pana : archer. 

ar a ke a tf a po png [Esp arquetipo] 1 ori- 
hinal na modelo; prototipo : arche¬ 
type 2: Lit Sin paulit-ulit na simbolo 
o tema sa panitikan, sining, at iba pa: 
archetype 3: Sik sinaunang imahen 
na ipinalalagay na kumakatawan sa 
kolektibong di-malay : archetype. 

b 

arkMd png [Esp alquila] : alkila. 

arki a p6 a la a go png [Ing archipelago] : 
kapuluan. 

ar a ki*t6k a to png [Esp arquitecto] : tao 
na nagdidisenyo, gumuguhit ng 
piano, at nangangasiwa sa paggawa 
ng mga gusali, barko, tulay, at iba 
pang estruktura : architect. 

ar a ki a tek a tu a ra png Ark [Esp arquitec- 
tura] 1: sining o agham ng pagdidi- 
senyo at pagtatayo ng mga gusali : 
architecture 2 : estilo ng gusali ayon 
sa disenyo at pagkakagawa : archi¬ 
tecture 3: kabuuan ng mga gusali 
at iba pang estruktura : archtiecture. 

£r a ko png [Esp arco] 1 : balantok : 
arch 2 : paliko o pakurbang guhit : 
arch 3: busog 4: panghilis sa biyolm : 

HUBOG. 

6r a ko bo a ta a rd a te png Ark [Esp arco 
botarete] : arbolante. 

dr*kon png [Ing archon] : isa sa siyam 
na pangunahing mahistrado sa sina¬ 
unang Atenas. 

ar a ku a i a ris png [Esp arco iris] \ bahag- 
hari; balangaw. 

ar a le a kin png [Esp arlequin] \ : komi- 
kong tauhan sa dell’arte ng Italya, 
karaniwang nakasuot ng maskara at 
damit na makipot at may hugis-diya- 
manteng disenyo : harlequin 2 : 
payaso. 

arm png [Ing] 1 : bisig 2: galamay o 
tauhan 3: anumang may katulad na 
gawain o tungkulin. 

armd'da png [Esp] : malaking pang¬ 
kat ng mga barkong pandigma. 

ar a ma a dfl a yo png Zoo [Esp armadillo] : 
mammal ( Dasypus novemcinctus) na 
panggabi, matatalim ang kuko, at 
mahilig gumawa ng lungga. 

ar a md*do pnr [Esp] : may sandata; 
sandatahan. 
















- +*- '+*****■:■« 


armadura 


56 


arroz caldo 



ar*ma'du*ra png [ Esp] 1: baluti ng 
magnet 2: Mek pagbabalangkas o 
pagbubuo; pataas na estruktura. 

Arma*g6d'don png [ Ing ] 1: sa Bagong 
Tipan ng Bibliya, a ang huling pag- 
tutunggali ng mabuti at masama 
bago sumapit ang Araw ng Paghu- 
hukom b pook na pangyayarihan ng 
huling labanan 2: madugo, malaki, 
at mapagpasiyang sagupaan. 

ar*ma-m6n-to png [Esp] 1: armas at 
kasangkapang militar, lalo na ang 
mga kanyon ng bapor pandigma 2: 

proseso ng pag-aarmas para sa giyera. 

% § 

ar-mds png [Esp] : sandata. 

ar*ma*s6n png [Esp armazon] : ba- 
langkas. 

armchair (arm-tseyr) png [Ing arm+ 
chair] : silyon; butaka. 

armchair (arm-tseyr) pnr [Ing arm-¬ 
chair] : teoretikal; hindi praktikal at 
kulang sa aktuwal na karanasan. 

ar*me*lf*na png [Esp] : balat ng ar- 
minyo. 

arme-rbya png Mil [Esp armeria] : 
taguan ng sandata var armerya Cf 

ARMORI. 

ar*m6*ro png [Esp] 1: tagaingat o 
tagatago ng armas 2: estante ng mga 
armas. 

6rmi png [Ing army] : army. 

armin-yo png Zoo [Esp armino] : 
weasel (Mustela erminea) na may 
puting balahibo, at itim ang dulo 

ng buntot. 

ar*mis*tis*yo png [Esp armisticio] : 
tigil-putukan. 

ar*mo*ni*8as*y6n png [Esp harmoniza- 
cion] : paglikha ng armonya. 

armo*nf8*ta png Mus [Esp harmonis¬ 
ts 1: tao na may-alam sa paglikha 
ng armonya 2 : tao na marunong sa 
armonyang pangmusika. 

ar*m6n*ya png [Esp harmonia] 1: 
pagkakaisang himig; pagkakabagay- 
bagay; pagkakaisa 2: Mus anumang 
magkakasabay na kombinasyon ng 
magkakaugnay na tunog : harmony. 

ar*m6n*yo png [Esp harmonio] : maliit 
na organong tumutunog sa pamama- 
gitan ng metal na nilalabasan ng 
hangin : harmonyum. 

6r*mo*rf png [Ing armory] 1: silid o 
taguan ng armas 2 : pagawaan ng 
armas. 

army (ar-mi) png [Ing] 1: organisa- 

dong puwersang armado para sa 
IdKcjncmcr nan lima ! ARMT 2: DrODeS- 


upa : armi z: propes- 
armi 3 : napakalaking 


bilang; napakarami 4: organisadong 
pangkat na lumalaban para sa isang 
partikular na layunin Cf hukbo : Armi. 

arnbbal png [Esp almtbar] : asukal na 
iniluto hanggang lumapot: harAbe, 

PATINI, SIRUP, TAROY. 

dr*ni*kd png Kem [Esp arnica] i katas 
ng ugat o bulaklak ng damo na ipina- 
pahid sa pasa, pflay, pagkaipit ng 
ugat, at katulad : tintura ArnikA. 

amis png [Esp] : sining ng pagla- 
laban sa pamamagitan ng espada o 
katulad var arnes : arakyo 1 , 

6to png A : buklod 1 2: [Esp] tila sing¬ 
sing na bilog 3: Mek bakal na pabilog 
at pinagkakabitan ng gulong 4: 
[Pan] pag-ibig. 

a-r6 /?wrfmag-a*rd, i*a*r6, a*ru*hln 

[War] Is humingi; humiling 2: 
magmakaawa; makiusap. 

Ar6! pdd Kol : Gayon ba!. 

a-r6*al pnd u*ma*r6*al v a*ro*6*lan 

[Bik] : angilan; umungol. 

a*r6 al-ddw pnb [Bik] : araw-araw. 

a # r6 # ba png [Esp arroba] 1: timbang 
na 11-16 kilo 2 : dafni na 12-16 litro. 

a*ro*dfng png Mus [Btk] : kobing. 

6*rog png\ : [S7] pagsulsol sa tao na 
nakikipag-away 2: [Bik] salin 2 . 

a*r6g png [War] 1: matandang tao; 
hukluban; ulyanin 2 : piraso ng bakal 
o bato na ginagawang pamukpok sa 
sahig o lupa. 

£*rog pnr [Bik] : katulad; kawangis. 

a*r6g pnb [Bik] : ganito. 

a-r6*ga png: bakal na hugis Z at gina- 
gamit sa pagpapaandar ng makinang 
walang starter. 

a*ro*gdn*te pnr [Esp arrogant#] : palald. 

a*r6*gon png [Bik] : modelo; huwaran. 

a*ro a h6'do pnr [Esp arrojado] : mara- 
has; agresibo. 

aroid (ar-oyd) pngBot [Ing] i halaman 
na kabilang sa family Araceae. 

a*r6k png 1: pagsukat sa lalim ng 
tubig, gaya sa lalim ng ilog o dagat 
sa pamamagitan ng paglulubog ng 
sariling katawan o anumang pan- 
sukat Cf lurok 2: pag-unawa - pnd 
a*ru*kfn f u-maTdk, ma-aTdk. 

a*r6*ma png [Esp] 1: halimuyak; nata- 
tangi at nakalulugod na amoy, kara- 
niwan sa pagkain 2 : naiiba o pinong 
katangian; lasa 3: Bot palumpong 
( Acacia famesiana) na matinik. 

a'ro*m£*ti*k6 pnr [Esp aromatico] : 
mahalimuyak; mabango. 


a*r68*ba*len*si*y6*na png [Esp arroz 

valmdana] z lutong kanin na hinaluan 
ng karne at iba pang pampalasa var 
arusbalensiyano : arroz valenciana, 
bringhe 2 . 

a # ro # s6*ro png [Esp arrocero] : taga- 
tanim o mangangalakal ng palay; 
magpapalay var arusero. 

a*ros*k6l*do png [Esp arroz caldo] : 
lugaw na may hiwa-hiwang manok 
at luya var aruskaldo : arroz caldo, 
puspas. 

a*r6*wakjbng’ [Zani] : kaibigan. 

a*r6y png Bot [Mrw] : kabute. 

dr*pa png Mus [Esp harpa] : mala- 
king instrumentong hugis tatsulok, 
tinutugtog sa pamamagitan ng pag- 
kalabit sa isang serye ng kuwerdas 
na iba’t iba ang haba. Cf kintAng, 
kudyapi, lira var arpa, alpa : awIding. 

arpegio (ar-pe-gi-yo) Mus [Esp] Is 
pagtugtog nang sunod-sunod sa mga 
nota ng chord; pataas o pababang 
nota o tunog 2 : chord na tinutugtog 
sa ganitong paraan. 

ar-pfl png [Esp arfil] : sa ahedres, isa 
sa dalawang piraso ng magkapare- 
hong kulay, na maaari lamang guma- 
law nang diyagonal o pahilis: bishop 2 , 

OBISPO. 

ar*pis*ta png Mus [Esp harpista] s taga- 
tugtog ng arpa, lalo na ang isang 
dalubhasa. 

ar-pbya png Mit [Esp arpia] : masiba 
at marungis na halimaw na may ulo 
ng babae at katawan ng ibon. 

ar*p6n png [Esp] : tarapang. 

arpo*n6*ro png [Esp] : maninibat. 

ar*ra*r6 png Zoo [Ilk] : martiniko. 

arrears (a-rirs) png [Ing] 1: utang 
na hindi nabayaran o atrasado ang 
pagbabayad 2 : trabahong hindi pa 
nagagawa; pananagutang hindi na- 
tupad sa takdang panahon. 

arrhythmia (ar-rith-mi-ya) png Med 
[Ing] : paglihis sa normal na ritmo 

ng puso. 

arris (ar-is) png Ark [Ing] : matalim na 
gilid na nabubuo sa pagtatagpo ng 
dalawang sapad o kurbadong rabaw. 

arriviste (dr-i-vist) png [Ing] : tao na 
sobrang ambisyoso o malupit at 
makasarili. 

ar*r6*yo png [Esp] 1 : sapa o batis 2: 
kanal. 

arroz (a-roz) png Bot [Esp] : palay, 
bigas, o kanin. 

arroz caldo (a-roz kal-do) png [Esp] z 

aroskaldo. 



















arroz valenciana 


57 


arum 


arroz valenciana (a*roz va*len*sya- 
na) png [Esp] : arosbalensiyana. 

arse*nil png Mil [Esp] 1: bodega 
ng armas 2: establisimyento ng pama- 
halaan para sa pag-iimbak at paggawa 
ng armas at bala Qf armeriya. 

arsenic (ar-se-nik) png Kem [Ing] : 
element na metaliko, malutong, at 
abuhin (atomic number 33, symbol 

As) : ARSENIKO, BASIKUT. 

ar*s6*ni*k6 png Kem [Esp arsenico] : 
arsenic. 

Ars gratia art is (ars gra-ti-ya ar-tis) 
[Eat sining dahil sa sining] : paglik- 
hang nakaalay lamang sa hilig at 
kapakanang pansining. 

arsil-ya png [Esp arcilla] : luad. 

6r a SO a bis a p£ a do png [Esp arzobispado ] : 
tanggapan o distrito ng isang arso- 
bispo : artsidiyosesis . 

ar*SO*bfs*po png [Esp arzobispo ] : 
pinakamataas na ranggo ng obispo 
at namumuno sa isang diyosesis; 
punong obispo ng isang lalawigan : 

HERARKA, PRIMATE. 

art png [Ing] : sining. 

Ar a ‘t6 png : Agta. 

art deco (art de-ko) png Ark Sin [Ing] : 
maimpluwensiyang estilong moder- 
nista sa dekoratibong sining noong 
1920-1930, gumagamit ng mga heo- 
metrikong padron, matitingkad na 
kulay, matatalas na gilid, kadalasang 
ginagamitan ng enamel, kromo, 
tanso, at kininis ha bato. 

6r*te png [Esp] 1 : sining 2: pagiging 
mapagkunwari - pnr ma*£r*te. 

Ante*mis pngMit [Gri] : sinaunang 
diyosa na iniuugnay sa buwan at iti- 
nuturing na mangangasong birhen; 
anak ni Leto at kapatid ni Apolo : 
Cynthia, Diana. 

arteriole (ar-tir-i-owl) png Ana [Ing] : 
maliit na sanga ng malaking ugat 
patungo sa maliliit na ugat. 

arteriosclerosis (ar-tir-i-os-kle-ro-sis) 

png Med [ Ing] : pagkawala ng kakaya- 
hang mabanat at pagkapal ng ding- 
ding ng mga artery, lalo na sa pagtanda; 
paninigas ng mga ugat. 

artery (ar-te-rf) png [Ing] 1: Ana tila- 
tubo, sanga-sanga, at mamasel na 
lagusan ng dugo mula sa puso tungo 
sa mga bahagi ng katawan : arterya 
2: anumang may katulad na katangian 
o anyo. 

arterya png [Esp arteria] : artery. 

ar*te*s£ a no png [Esp] 1: bihasang 
manggagawa : artisan, craftsman 2 : 


arthritis (ar*thray*tis) png Med [Ing] : 
pamamaga at pagsakit ng kasuka- 
suan at buto : artritis. 

arthropod (ar-thro-pod) png Zoo [Ing] : 
walang gulugod na hayop (phylum 
Arthropoda), tulad ng crustacean, 
kulisap, at araknida, biyas- biyas ang 
katawan, dugtungan ang mga bind, 
at may talukab. 

artichoke (ar-ti-tsowk) pngBot [Ing] : 
halaman ( Cynara scolymus) na katutubo 
sa Europa at makakaing hilaw ang 
bujaklak. 

article png [Ing] 1: artikulo 2: Gra 
pantukoy. 

artifact (ar-ti-fakt) png [Ing] 1: pro- 
dukto ng sining at kasanayan ng tao 
2: Arc^produkto ng sinaunang tao 3: 
Bio salik na hindi likas na naroroon. 

artifice (ar-ti-fTs) png [Ing] 1: mahu- 
saynaaparato2:katusuhan3: kasa¬ 
nayan; husay o galing ng kamay 4: 
produkto ng kasanayan ng tao; 
likha ng tao. 

Arti*k6 png [Esp artico] : Arctic. 

Arti'kd pnr [Esp artico] : hinggil sa 
Arctic. 

arti-kiHa*d6r png Ana [Esp articula- 
dor] : organ para sa pagsasalita, gaya 
ng dila, labi, o uvula. 

arti - ku # l6ivte pnr [Esp articulante] 
1: masalita; madaldal; matabil 2: 
matutol; mareklamo. 

ar*ti*ku*las*y6n png [Esp articula- 
cion] 1: pagbigkas nang malinaw 2: 
matatas na paggamit ng wika 3: pag¬ 
sasalita. 

arti*ku*l6 png [Esp articulo] 1: isang 
bagay : article 2: kalakal; paninda, 
karaniwang walang gaanong pagka- 
kakilanlan : article 3: lathalain sa 
diyaryo, magasin, o journal : arti¬ 
cle 4: tadhana; probisyon : article 
5: a partikular na bahagi b sugnay 
o bahagi ng dokumento : article 6 : 
Gra pantukoy. 

artil*ye*rf'ya png [Esp artillerta] 1: 
malalaking kanyon at sandatang 
pandigma 2: sangay ng sandatahang 
lakas na gumagamit ng mga ito. 

artil*y6*ro png [Esp artillero] : kanyo- 
nero; manganganyon. 

arti*pis*y^l/wr [Esp artificial] 1: hindi 
natural; gawa o ginawa lamang 2: 
likha ng sining o punyagi ng tao sa 
halip na galing sa kalikasan 3: hindi 
totoo; imitasyon; huwad 4: postiso 
5: pakunwari; paimbabaw; hindi 
tapat. 


arti'pis-yo png [Esp artificial' pakana; 
linlang; daya. 

artisan (ar*ti*zan) png [Ing] i artesano. 

Artist png Sin [Ing] 1: tao na may 
kasanayan sa sining, gaya ng pin tor 
o eskultor : alagad ng sining 2 : tao 
na may kasanayan sa pagtatanghal 
sa madia 3: tao na nagpapakita ng 
kasiningan at kasanayan sa kaniyang 
gawain Cj artista : artesano 2 . 

artiS'ta png [Esp] 1: Tro aktor o aktres 
2: Kol tao na mahusay magkunwari. 

artis # tik pnr [Ing artistic] : artistiko. 

9 

artis-ti-ko pnr [Esp artistico] : masi- 
ning; ginagamitan o may katangian 
ng sining : artistik. 

art noveau (art nu-vow) png Sin 
[Ing] : estiio ng dekoratibong sining, 
arkitektura, at disenyo na natatangi 
sa paggamit ng masalimuot na di¬ 
senyo at motif batay sa likas at hindi 
magkakatulad na anyo. 

artri-tis png [Esp] : arthritis. H> 

artsi*be-ro png [Esp archivero] : tab 
na nangangalaga o nangangasiwa ss 
artsibo; tagasinop ng mga doku¬ 
mento sa artsibo : archivist. 

artsrbo png [Esp archivo] 1: kolek- 
siyon lalo na ng mga dokumento o 
kasulatang pampubliko, pangkasay- 
sayan, o pangkorporasyon : archive 1 
2 : tipunan ng mga kasulatang publiko 
o mga makasaysayang bagay : archive 1 , 
sinupan. 

ar a tsi # di*yo*s6 fl sis png [Esp archidid- 
cesis] : arsobispado : archdiocese. 

ar*tsi fl du'k£'do png [Esp archidu- 
cado] : pinakapund sa mga duke. 

artsi*du*ke png [Esp archiduque] : 
titulo ng soberano sa dating pama- 
halaan ng Austria 

ar*tsi*du a k6*sa png [Esp archidu- 
quesa] 1: asawa ng artsiduke 2: prin- 
sesa ng imperyal na pamilyang Aus- 
triano. 

ar'tsi - pi*y6'la*g6 png [Esp archipie- 
lago] : kapuluan. 

arty-farty (ar-ti-far-ti) pnr [Ing] : Kol 
nagpapanggap na makasining var 
artsy-fartsy. 

a*ru*ga png [ Kap Tag] : pag-aalaga o 
pagtangkilik sa isang sanggol, ulila, 
o may kapansanan : kalinga. 

a*ruk a n6t pnr [Pan] : lugmok. 

a a ruk-ok png [Hil] : malutong na 
halakha^. 

a* nil a yo png Lit Mus [Esp amillo] : oyayi. 
a a rum pnh [Pan] : iba. 















a rung 


58 


asebo 



d*rung png Ana [Kap ] : ilong. 

a-ru*p6l png [Esp oropel] : palara. 

aTUTOng png [Hil] : pabilog na taluk- 
bong na inilalagay sa bagong itinanim 

na punla. 

a-ru-sMs png [Ilk] : bagabag. 

6*rut pnr [ Tau ] : palald; mapagma- 
taas. 


a*riHang png [Ilk] : uhay. 

a-ru-ting png Bot [Seb ] : lato. 

arwa png : likaw ng bituka. 

ar-was png Bot [ST] : uri ng punong- 
kahoy. 


-ary (a-ri) pnl [Ing] : pambuo ng 
pang-uri at pangngalan, hal revolu¬ 
tionary : -ARIO, -ARYO, -ARI. 

aryd pnd ar*ya*hdn f arya-hin [Esp 

arriar ] t : ilawit ang lubid, tali, o 
katulad 2 : paluin o hampasin upang 
itaboy 3 : ituloy o ipagpatuloy ang 
isang balakin 4: abante 1 . 

Ary a! pdd [Esp arrear] : bulalas na 
tumutukoy na ipagpatuloy o ituloy 
ang isang aksiyon o hakbang. 

dr-yap png [57] : pagpapausok o 
pagbomba ng gamot upang puksain 
ang mga kulisap tulad ng ipis, langgam, 
at iba pa : fumigasyon, fumigation. 


arydp pnd mag-arydp, arya-pin 

[ST] : magpausok o magsiga. 
dryat pnr [S*d] : mapagmalaki; ma- 


pagmataas. 

aryd-te png [Esp ariete] : matandang 
kasangkapang militar na may bakal 
na ulo at ginagamit na pambayo 
upang sapilitang buksan ang maka- 
pal na pinto ng isang moog o palasyo. 

-aryo pnl [Esp -ario] : pambuo ng 
pang-uri at pangngalan, -drya kung 
babae, hal rebolusyonaryo, rebolus- 


yonarya. 

dryos png Bot [Iva] : punongkahoy 
na laging-lunti at may bungang kasin- 
laki ng seresa; tinatawag na punong¬ 
kahoy ng Batanes. 

as png [Esp] 1 : sa baraha, alas 2: 

abyador. 

As, symbol (ey-es) Kern [Ing] : arsenic. 

d*sa png 1 : pakiramdam na posible 
ang ninanais o magiging maayos ang 
lahat 2 : paghihintay sa mangyayari 

odarating-/w7u*md-sa f a-sd-han, 

i-d-sa. 


d-sa pnb [Seb] : saan. 
d-sa-dsa png [Kap] : hasahasa. 
d*sad png : dikin. 
a-sd-da png [Esp] : asarol. 


a*sd*do png [Esp] : putaheng karne 
na ibinabad sa toyo, sibuyas, kamatis, 
laurel, at inihaw sa baga o hinurno 
t^zrasada - pnd mag-a*sd*do, a*sa* 
du-hin, i*a*sd*do-/mra*sd*do. 

a*sa*d6r png [Esp] : pang-ihaw o pan- 
litson. 

d*sag png [Kap] : hikayat. 

a*sa*hdr png Bot [Esp azahar] 1: 
bulaklak ng kahel 2 : artipisyal na 
bulaklak ng kahel, karaniwang inila¬ 
lagay sa ulo ng babaeng ikakasal o 
ng flower girl, sa ibabaw ng belo. 

d*sak png [S7] : malakas na pagsasa- 
lita na parang nagdedeliryo : asang. 

a-sdk pnr : labis ang pagsunod sa uso. 

d-sak-d*sak/mg[S7] i tinig na balisa 
o may pagkalito : asika. 

a*sdk-a*sdk pnr [Bik] : matulin; 
mabilis. 

d*sal png : personal na gawi o kilos; 
paraan ng pagkilos : conduct — pnd 

u-md-sal, mag-d-sal, a-sd*lin. 
a-sdl pnd mag-a-sdl, u*md*sal [Esp 

asar] : mag-ihaw Cf inasal. 

a-sa-ld-a png Bot [Esp azalea] : azalea. 

a-sal-ta-ddr png [Esp] 1: taga salakay; 
mandadaluh ong : atakador 2 : kasapi 
sa pangkat na nagbigay ng sorpre- 
sang handaan. 

a-sdl-to png [Esp] 1: salakay; daluhong 
2 : sorpresang handaan. 

a-sdm png : sabik na paghihintay. 

d*sam png Bot [Tau] : sampalok. 

a*sdm*ble*d png [Esp] : kapulungan 
na karaniwang para sa layuning pan- 
relihiyon, pampolitika, pang-edukas- 
yon, at iba pa : pulok 1 . 

a-sam-bleds-ta png [Esp] : kinatawan; 
representante; diputado. 

a-sdn png Zoo [Kap] : isda. 

a-sa-nd png Bot : naga 3 . 

d-sang png [ST] : asak. 

a-sd-ngan png [Mag] : hasang. 

a*sa*n6rya png Bot [Esp zanahoria] : 
carrot var asinorya. 

a-sdn-ya png [Esp hazaha] : gawang 
katangi-tangi, pakitang-galing; kagi- 
tingan. 

d-sap png 1: iritasyon sa mata sanhi 
ng usok o mabahong singaw 2 : ang 
usok na nagpapaluha. 

a*sa'pd'ti*dd png Bot Kent [Esp asafe- 
tida] : dagta ng halamang kabilang 
sa genus Ferula na mapait, maang- 
hang, at mabaho : inggu, ingyo. 


a-sa*prdn png [Esp azafran] 1 : hala- 
man na crocus ( Crocus sarivus) na 
may mga bulaklak na kulay lila 2 : 
Kem kulay kahel na pangkulay at 
pampalasa sa pagkain. 

d-sar png [57] 1: maliliit na tabla na 
inilagay sa bangka para paglagyan 


m rr 


i i 




a*sdr png [Esp] : tao na nang-iims. 

a-sdr pnr [Esp] : naiinis. 

a-sar*k6n png [Esp azarcon] : kulay 
dalandan. 


a-sa-rdl png [Esp asadon] : kasangka¬ 
pang bakal na pambungkal ng lupa: 

ASADA, BUKA, GABYON, HOE, PANDARAS. 

ds-as png [Ilk] 1 : tuyong dahon ng 
tubo o mais 2 : pagbayo ng palay sa 
ikaapat na beses 3: pagkuskos o 
pagbuli. 

as-ds pnd mag-as-ds, i*as-ds t as- 
a-sin [57] : kuskusin ang isang bagay: 

IS-IS. 

a-sd-wa png [Kap Ilk Tag War] : lalaki 
o babaeng ikinasal; kabiyak; kaisang- 

dibdib. 

d-say png [War] 1 : papak 2: tiyak na 
gusto o pill. 

as-bdng png [ST] : mangkukulam; 
mago Cf ASWANG, bruho. 

as-bds-tos png [Ing] : hindi nasusunog 
na mineral, mahimaymay, at nagta- 
taglay ng silicon, oxygen, at iba pang 
metal. 


as-bes-t6*sis png Med [Ing] : sakitsa 
baga sanhi ng paglanghap ng mali¬ 
liit na himaymay ng asbestos. 

as a b6k png : sigalbo ng alikabok, 
singaw, usok, o katulad. 

as*buk png [Kap] : bibig. 

Ascension Day (a-sen-syon dey) png 
[Big] : Asensiyon. 

ascetic (a*set*ik) pnr [Ing] : asetiko. 

ASCII, daglat (as-ki) [Ing] : American 
Standard Code for Information and 
Interchange. 

ascorbic acid (ey-skor-bik, a-skor-bik 
a-sid) png Med [Ing] : bitaminang 
matatagpuan sa mga bungangkahoy 
na sitrus at berdeng gulay, mahalaga 
upang maiwasan ang scurvy : bita- 

mina C. 

as*ddng png: sasinaunang lipunang 
Bisaya, labanang mano-mano. 

ASEAN (a-sey-an) : Association of 
Southeast Asian Nations. 


a-sd-bo png Bot [Esp acebo] : anuman 
sa mga puno o palumpong (genus 
Ilex) na may makintab at matinik na 
















•***' 

■ 





I' •.ililillli 



m 



■j'I" 



“Mp 1||(M': ;|I N'"* 1 ... 

f ‘iJ- Mi.. illPJ. 'I . 







asegurable 


59 


asistf 



dahon, maliit at puting bulaklak, at 
pulang berry : ilex. 


a*se*gu*r£*ble pnr [Esp] : maaaring 
tiyakin o iseguro. 


-se-gu-r^-do pnr [Esp] : nakasegu 
tiniyak. 


I a s6 a ti a k6 pnr [Esp ascetico ] 1 : matibay 
na disiplinang pansarili at umiiwas 
sa lahat ng anyo ng aliw sa dahilang 
espiritwal o relihiyoso 2: tulad ng 
suka o acetic acid : ascetic. 


a-si-kS png [ST] : asak-asak. 


a*si-kan png [Kap ] : linang. 


a a si a k£ a so png [Esp hacercaso \ ; tuon 
na inilalaan sa isang tao o gawain. 


Ifn png [Ing acetylene] 


seguro 


gu*ra*d 6r png [Esp] : ahente ng 


a*se v ti*sis*mo png [Esp asceticismo] : 
pamumuhay na asetiko. 


•se*guTanvyervto png [Esp asegu- 

ramiento] : pangangalaga; garantiya 
sa seguridad. 


png [Esp acetona] 


^•Si*l6 png [Esp] 1 : santuwaryo; pro- 
teksiyon, lalo na para sa kriminal 2: 
institusyong nagkakaloob ng kanlu- 
ngan at tangkilik sa mga erehe at 


a*se*le a ra a d6r png Mek [Esp acele- 
rador] : silinyador. 


a*s6*tre png [Esp acetre ] : maliit na 
sisidlang yari sa pilak o metal, sisid- 
lan ng benditadong tubig. 


ASYLUM 


a a se a le a ras a y6n png Mek [Esp acelera- 
cion] : acceleration. 


a*s6m png [Mrw] : asim. 


m a d6 a ro png [Esp hacendero] : may 
ng asyenda o malaking pataniman 


asexual (ey-sek-syu-al) pnr Bio [Ing] 

1: walang sex o organong sexual 2: 

sa reproduksiyon, walang pagsasanib 

ng sperm at ovum 3: walang sexua- 
lidad. 


4*sim png : lasa ng suka o katas ng 

kalamansi-^n^a-sbman, mag-pa- 
6-sim -/wma a 6 a sim : akseng, alsem, 

ALSUM, ASEM, ASIAM, ASLUM, ATTAM. 


a*si*maw png Bot : lafya. 


a*si-m6t-ri'k6 pnr [Esp asimetrico] : 
walang balanse; walang armonya. 


png [Esp 


A*sen*si*y6n png [Esp ascension] 1: 
pag-akyat ni Kristo sa langit 2: apat- 
napung araw pagkaraan ng Pasko ng 
Pagkabuhay : Ascension Day. 


a'seytti'na png Bot [Esp aceituna] : 
oliba. 


a-si-me-tri-ya pnr [Esp asimetria] : 
kawalan ng simetriva : asymmetry. 


fseytu-no png Bot 

olibo. 


a*si*mM£ pnd mag-a*si*mM6, a-sl* 

mi-la-hfn [Esp asimilar] 1 : ilahok; 
isama 2: lagumin. 


i-sen-so png [Esp ascenso] 1 : pagtaas 
ng ranggo o tungkulin : promosyon 1 , 
umento 2: pag-angat o pag-unlad sa 
kabuhayan o kaisipan. 


as*gi png [ST] : sunog sa gubat na 
tanaw mula sa kabayanan; sunog sa 
bundok. 


a-si-mMS-ble pnr [Esp] 1 : maila- 
lahok; maisasama 2: malalagom. 


a*s6iVto png Gra [Esp acento] : tuldik. 


s*g£d png 

War] alat. 


•si-mi-la-do pnr [Esp] 1 : nakalahok: 
nakasama 2: nakalagom. 


•sen-tu*wa*do pnr Gri [Esp a 
do] : may asento; may tuldik. 


png [Ing] 


a's6p*$is png Med [Ing] : asepsiya. 


trey) png [I 


a's6p'si-y6 png Med [Esp asepcia] : 
kawalan ng mga mapanirang bakterya, 
virus, o iba pang maliliit na organis- 
mo : asepsis. 


Ash Wednesday (ash wendz dey) 
png [Ing] : Miyerkoles de Senisa. 


■ 

rsep'td'ble pnr [Esp aceptable] 
tanggap; katanggap-tanggap. 


a*sep*tas*y6n png [Esp aceptacion] : 


Asia (eysya, a-zya) png [Ing Esp] : 
pinakamalaking kontinente sa mundo, 
bumubuo sa halos sangkatlo ng kabu- 
uang kalupaan nito, nasa hilaga ng 
ekwador maliban sa ilang isla ng 
Timog Silangang Asia : Asya. 


a-si-mi-Ias*y6n png [Esp asimilacion] 
1: pagsama o paglahok : assimilation 
2: pagsasalin ng sustansiya ng pag- 
kain upang pakinabangan ng katawan: 
assimilation 3: Bot pangkalahatang 
nutrisyon ng halaman : assimilation 
4: pagsasama rig ugali at katangian 
sa iba’t ibang kultura : assimilation. 


pagtanggap. 


a-s6p*ti*k6 pnr Med [Esp aceptico] : 
ligtas sa mga mapanirang bakterya, 
virus, o iba pang maliliit na organismo. 


Asia Menor (a-zya me-nor) png [Esp]: 
peninsula sa kanlurang Asia, na 
bumubuo sa kalakhang bahagi ng 
modernong Turkey : Asia Minor. 


a*sm png i mineral na tila kristal, 
butil-butil, rnaalat, at ginagamit sa 
pagtitimpla, pagtatapa, at pagda- 
daeng ng pagkain; sodium choloride 
(NaCl) : KAHI, &YL, SALT. 


a-sin-t6 pnd mag-a^sin-t^, a a sin*ta* 

hin s i-a-sin-ta [Espcisentar] : itutok 
sa eksaktong pook o posisyon. 


a*s6*ra png [Esp acera] : bangketa. 


a *s6*ro png [Esp acero] : matigas na 
alloy ng yero at karbon : paslep, pen, 
steel. 


Asia Minor (ey-sya may-nor) {mg [I 
Asia Menor. 


Asian (ey-syan) pnr [Ing] : Asyano. 


a*ser*si*y6n png [Esp ascercion] : dek- 
larasyon Cf saysAy, salaysay. 


a*si a bi pnr [Tau] : maliit 


a*sin a ta*da pngKar [Esp a+sentar+ada] 

1: Kar pagkakahanay o pagkakahilera 

sa isang tuwid na linya 2: babaeng 
asintado. 


png Kent 


i a se*si a n£ a to png [Esp] : pagpaslang 

sa isang bantog na tao, lalo na sa 
mataas na pinuno ng pamahalaan : 
assassination, lingo 1 . 


a*si a du*l & pnd mag-a*si*du*la, a a si 
du a la a h4n, i a a a si a du a l6 [Esp acidular] 
lahukan ng asido. 


a a sin a ta*do pnr [Esp asentado] 1 : tutok 
na tutok; lapat 2: mahusay tumudla 
ng sandata, a*sin-t^-da kung babae. 


i*si a du a l4 a do pnr [Esp acidulado] 
lahok na asido. 


-asis pnl [Ing] : pambuo ng pangalan 
ng sakit, hal psoriasis. 


w-si-iio png iisspj : rao na pagpas¬ 
lang ang gawain; propesyonal na 


mamamatay-tao : assassin 


i a sig*nas a y6n png [Esp asignacion] 1: 
leksiyon 2: tungkulin 3: assignment. 


a*sis a ten a si a yd png [Esp asistencia] 1: 
pagdalo : presensiyA 2: tulong. 


png [Esp asceta] 


a a sig a na a tu-ra png [Esp] : aralm sa 
paaralan. 


a*sis°t6n a te png [Esp] 1 : katuwang; 
katulong 2: Mz7sundalong ginaga¬ 
mit na katulong ng opisyal. 


rwia-iu^Am [jbsp acetato J : salt 
o ester ng ascetic acid lalo na ng 
cellulose ester. 


a a sfk png [57] : pagsasalita nang 
mabilis dahil sa galit. 


a*sis*ti pnd [Esp asistir] a a sis*ti a h£n, 
u*ma a sis a ti 1 : daluhan; puntahan 
2: tulungan; abuluyan. 


-I 


r 1 
1! 












asiwa 


60 


assignment 



t. 

9 


a*si*w kpnd ma*nga*si*wa, pa*nga* 
si*w«Hn : mamahala; pumatnubay. 

a-si-wa pnr 1: kulang sa kasanayan : 
CLUMSY 2: ilang : clumsy 3: kakatwa : 

CLUMSY. 

as*kdd png [ Kap ] : lasang mapait-pait 
na maasim at naninigid sa dila: arat, 

ASGAD, KADAT, KARHAT, PARAT 1 - pnd 

u-mas-kdd, as-ka*r£n - pnr ma- 
as-kdd 

as-ka-rid png Bio [Ingascarid] : para- 
sitikong bulate (phylum Nematoda, 
genus Ascaris ) gaya ng bulate sa tiyan 
ng tao at baboy var askaris : ariet, 

B1GIS 2 , BITOK 2 , BULATE 2 , HALOD, KALOG, 
LUGAY, MAMAOY, OGONG. 

as*k6 a ri*d6s png Bio [ Ingascarid] : 
askarid. 

& 

6s*lag png [Kap] : sinag 1 . 

as*la*gan png [ Kap aslag+an] : silangan. 

as-l6k png [Kap] : mapanglaw na mata. 

as a !6k pnd mang-as*l6k, i*as*l6k, 
as-la*k6n [57] : bulyawan angisang 

lasenggo. 

as* 16m png [Kap] 1: suka 2: asim. 

as*lat png [Kap] : silat. 

£s*lom pnr [Seb] : maasim. 

aS’lum png [Hil Mgd Seb War Tau] : 
asim. 

as*m6*tik png , pnr [Ing asthmatic] : 
asmatiko. 

as*ma*ti a k6 png , pnr [Esp asmatico] : 
tao na may hika, hikain, o hinihika: 

ASMATIK. 

as*nak png Bot [57] : uri ng napaka- 
laking puno. 

as*nga! png Ana : ngalangala. 

as*ng6w pnr : amoy-alak; amoy-tsiko 
Cf AUNGASAW, SINGAW. 

6s*no png Zoo [Esp] : maliit na kabayo 
(Equus asinus) na may mahabang 
tainga Cf buriko. 

6s*nuk png \ pnr [Kap] : yamot. 

6*so png Zoo [Ilk Mnu Seb Tag] : hayop 

(Cams familiaris) na naaalagaan at 
may ma talas na pang-amoy var asu, 

asu : AYAM, DOG, IDO, IRO, ITU, TSITU, 
PERRO. 

a a s6 png : usok. 

a*so*bi png Zoo [57] : isda (family 
Mugilidae) na maliit at matinik. 

a*s6d png : bugbog. 

a*sod j&mfmang*a*s6d, a*su*rin [Bik] 
1: tumulong sa pagbayo, karaniwan 
sa palay 2: kagalitan nang walang awa. 

a*sog pnr 1: baog 2: walang kasarian. 


cury. 


png Kem [. 

5 png Zoo [ 
igz tantiya 


a*s6*la png Bot : kimpal ng yerbang 
pantubig ( Azolla pinnata) na may 
maliit na sanga, at payat ang mga 

iigat. 

a*SO*n£n*si*y£ png Lit [Esp asonanda ]: 
pagkakahawig ng tunog ng dalawang 
pantig ng magkasunod na salita bunga 
ng pagkakatugma ng dalawa o higit 
pang patinig : assonance. 

a*so*n6n*te pnr [Esp] : katunog Cf 

KATUGMA, KARIMA. 

a*s6*nga pnr [57] : umaalingasaw 
ang amoy. 

a*s6r png [57] 1 : paghahampas ng 
palay 2: sunod-sunod na pagpalo ng 
bakal sa palumpon ng palay - pnd 

mag-a*sor v i*a*s6r, a*su*rm. 

a*SO*sas*y6n png [Esp asociacion] 1: 
kapisanan 2 : pakikisama; pakikisa- 
lamuha; pakikihalubilo 3: pag-anib; 
pagsapi 4: korporasyon 5: kaugna- 
yan 6 : pagkakaisa; kaisahan. 

6*SO*sMoy png Zoo [Seb] s ibon ( Copsy- 
chus luzoniensis luzoniensis at Capsy- 
chus saularis mindanensis) na lumalaki 
nang 180-185 sm at karaniwang puti 
ang pinakakilay 2 : alimpayawan. 

a*SOS*y6*do/?nr [Esp asociado] : kaanib; 
kasama. 

a*s6*te png [Esp azote] 1 : latigo 2: 
hagupit; paid. 

a*SO*t6*a png [Esp azotea] : balkonahe 
ng bahay, karaniwang yari sa bato o 
konkreto Cf beranda, balkon : azotea. 

6*80y png\\ [Seb] : salaysay2: [Iva] 

: katas. 

a*s6y png [Iva] 1 : katas 2: sabaw. 

as*p6k png [Kap] : putok 23 . 

as a pal*t6*do pnr [Esp asfaltado] : may 
aspalto. 

as*p6l*tO png [Esp asfaUo] : pinaghalo- 
halong alkitran, bato, buhangin, apog, 
at iba pa na ginagamit sa paggawa ng 
kalsada : prrcH 2 . 

as*p6*ra*gus png [Ing] 1 : uri ng ha- 
laman sa genus Asparagus 2: isang 
species nito ( A . officinalis) na naka- 
kain ang usbong at damo. 

aspartic acid (a-spar-tik a-sid) png 
[Ing] : amino acid na matatagpuan 
sa protina, mahalaga sa metabolismo 
ng hayop bilang neurotransmitter. 

as*p6k*to png [Esp aspecto] 1 : bahagi 
ng isang bagay 2: tanaw; posisyon 3: 
lugar; lagay. 


asphyxia (as-fik*si-a) png [Ing] : kaku- 
langan ng oxygen sa dugo, nagiging 
sanhi ng pagkawala ng malay o kama- 
tayan; kahirapan sa paghinga : apnea. 

6s*pi*i6 png [Esp alfiler] : maikli at 
manipis na alambreng may talim sa 
isang dulo at ulo naman sa kabila i 
pin 2 — pnd as*pi*li*h6n, mag-as*pi* 
16, i*as*pi*!6. 

as*pi*r&n*te png [Esp] : tao na nagha- 
hangad sa isang gawain, tungkulin, 

o posisyon. 

£s*pi*ras*y6n png [Esp aspiracion] 

1 : paghinga 2 : pangarap. 

as*pi*rin png [Ing] : puti at solidong 
acetylsalicylic acid, panlunas sa kirot 
at lagnat, karaniwang nasa anyong 
tableta : aspirina, aceiylsalicyuc acid. 

as*pi*ri*na png [Esp] : aspirin. 

assassin (a*sas-in) png[Ing] : asesino. 

assassinate (a-sas-i*neyt) pnd [Ing ]: 
paslangin, lalo na dahil sa motibong 
pampolitika o relihiyoso. 

assassination (a-sas-si-neysyen) png 
[Ing] : asesinato. 


assess (a*ses) pnd [Ing] 1 : tayahin 
ang laki o kalidad; tayahin ang hala- 
ga para sa pagtatakda ng buwis 2 : 
itakda ang halaga ng buwis, multa, 
pinsala, at iba pa at ipataw ito sa 
isang tao, kompanya, o komunidad 
3 : magpataw o patawan ng buwis o 
multa ang isang tao o ari-arian. 

assessment (a*ses*ment) [Ing] png ; 
pagtatasa; ebalwasyon. 

assessor (a-ses*or) png [Ing] 1: tao 
na tumatasa sa halaga ng buwis o 
ari-ariang papatawan ng buwis 2 : 
tagapayo ng hukom, komite sa pag- 
sisiyasat, at iba pa tungkol sa mga 
teknikal na usapin : tasador. 


asset (as*et) png [Ing] 1 : a kapaki- 
pakinabang o mahalagang kata- 
ngian b tao o bagay na nagtataglay 
ng gayong katangian 2 : anumang 
mahalagang pag-aari, lalo na yaong 
itinuturing na maaaring ipambayad 
ng utang at iba pang pananagutan 
3 : yaman o kayamanan; buong kabu- 
hayan; lahat ng pag-aari ng isang 
tao, korporasyon, at iba pa. 

assignment (a*sayn*ment) png [Ing] 
1: pagtatalaga o pagkakatalaga; pag- 
dedestino o pagkakadestino : asig- 
nasyon 2: paghirang o pagkakahirang; 
pagnonombra o pagkakanombra; 
nombramyento : asignasyon 3: pinag- 
talagahan; pinagdestinuhan : asig¬ 
nasyon 4: takdang-aralin 5: Bat a 
paglilipat o pagkakalipat, gaya ng 

























assimilation 


61 


asuleho 


karapatan o pagmamay-ari b ang ng hindi lubos na pagkakahawig 5 
dokumento o kasulatan nito. -astro. 


assimilation (a^sim-edey-syon) png 
Bio [ Ing ] : asimilasyon. 



s 


fll-o png [Ilk] : sino. 


assist (a*sfst) png [Ing] 1 : tulong; 
pagtulong : asiste 2 : abuloy; kontri- 
busyon 3: Isp sa basketbol at katulad, 
pagtulong upang makapuntos ang 

kakamping manlaiaro. 

% 

assist (a-sist) pnd [Ing] 1 : tumulong 
2 : maglingkod o magtrabaho bilang 
katulong 3: sumaklolo. 

6s*si*t£y png [Iba] : ibis 1 . 

associate (a*s6*syi-eyt) png [Ing] 1 : 
kasosyo sa negosyo; kabakas 2 : kaibi- 
gan; katoto 3: nakabababang miyem- 
bro ng isang kalipunan, institusyon, 
at katulad 4: bagay na kaugnay ng 
isa pa. 

associate (a*so*syi*eyt) pnd [Ing] 1 : 
pag-ugnayin sa isip 2 : pagsamahin o 
pagkabitm 3: maging kasosyo 4: 
makipagkaibigan; sumama; maki- 
sama; makisalimuha. 

Association of Southeast Asian 

Nations (a-so*si-ey-syon ovsawth-ist 
ey-syan ney-syons) png [Ing] : organi- 
sasyong pampolitika at pangkabu- 
hayan ng mga bansa sa timog-sila- 
ngang Asia (Brunei, Cambodia, 
Filipinas, Indonesia, Laos, Malaysia, 
Myanmar, Singapore, Thailand, at 
Viet Nam) na itinatag sa Bangkok, 
Thailand noong 8 Agosto 1967 : 
ASEAN. 


assonance (as-o*nans) png; [Ing] : 
asonansiya. 

assorted (a*sorted) pnr [Ing] : iba’t 
ibang uri na pinagsama : halo-halo, 

SARISARI, IBA-IBA. 


Assryria (a*sir*ha) png: sinaunai 
imperyo sa timog-kanlurang Asia. 

AST, daglat (ey es ti) [Ing] : Atlant 
Standard Time. 


8S*td png [Kap Tag] 1: tindig; itsura 
2 : kilos; galaw. 

as*t4*gl png [ST ]: isang uri ng pabango. 
as*ta a k& png : molde; hulmahan. 


as*ta a kd pnr : agnas; uka. 



*ta*k6*na png [57] : isang uri ng 
singsing na may bato. 

•tatine (as*ta*tm) png Kem [Ing] ; 
element na radyoaktibo (atomic 
number 85, symbol At) : alabamine. 


-4s*ter pnl [Ing] 1: pambuo ng pang- 
ngalan upang mangahulugan ng 
pagiging mababang uri, hal poetas¬ 
ter i -astro 2: Bot nagpapahiwatig 


&s*te*rfsk png [Ing] : asterisko. 

as-te-rfs-ko png [Espasterisco ]: sagisag 
na tila estrelya, ginagamit sa pagli- 
limbag at pagsusulat upang markahan 
ang mga salita at iba pa, upang isang- 
guni, o upang katawanin ang nawa- 
walang salita o mga katulad s asterisk. 

asteroid (as-te^royd) png [Ing] : 
asteroyd. 

6s'te*r6yd png [Ing asteroid] 1: Ast 
maliit at mabatong lawas na umiikot 
sa araw, kadalasan sa pagitan ng orbit 
ng Mars at Jupiter: asteroid 2: maliit 
na planeta : asteroid 3: Zoo bituing 
dagat : asteroid. 


asthenia (as*thi*m*a) png Med [Ing ]: 

pagkawala ng lakas; panghihina o 
panlalambot ng katawan. 

asthma (as-ma) png Med: hika. 

as*tfg pngKol [tigas] : tao na mata- 
pang at parang sanggano kung kumi- 
los Cf barAko, basagulero, maton. 

astigmatism (a*stig-ma*tiz*em] png 
Med, [Ing] : astigmatismo. 

as*tig*ma*tfs*mo png [Esp] 1 : pinsala 

sa mata o sa lente na nagpapalabo o 
bumabaluktot sa paningin s astig¬ 
matism - pnr as‘tig*m£"ti*k6. 

as-tfl png [Esp] : tagdan, tulad ng sa 
watawat. 


as*ting*g6l png: sinaunang baul na 
nabfbitbft : arkabus 1 . 


^S-tral pnr [Ing] 1 : hinggil sa bituin 
2 : binubuo ng mga bituin; mabituin 
3: sa teosopiya, may kinalaman o 
nagmumula sa isang ipinalalagay 
na espiritwal na pag-iral. 

6s-tro- pnl [Esp Ing] : pambuo ng 
pangngalan o pang-uri at nanganga- 
hulugang may kaugnayan sa bituin 
o lawas pangkalawakan, hal astrono- 
miya, astronomy. 

-as*tro pnl [Esp] : -aster, hal piloso- 
pastro, kritikastro. 

astrolabe (as*trodeyb) png [Ing] : 
sinaunang instrumentong ginagamit 
sa pagtaya ng mga sukat na astrono- 
miko, lalo na sa pagtaya ng altitud 
ng mga lawas pangkalawakan, at gina¬ 
gamit din sa nabegasyon. 

aS"tr6*io a g6 pngAsn [Esp ]: siyentista 
na nag-aaral sa epekto ng galaw ng 
mga lawas pangkalawakan sa buhay 
ng tao. 

a8*tro*lo*hf'ya png [Esp astrologia] : 
kaalaman o pag-aaral sa kilos at 
ugnayang posisyon ng mga lawas 


pangkalawakan at pag-uugnay nito 
sa buhay ng tao. 


% 

astronaut (as*tro*not) png [Ing]: tao 
na nagpapatakbo ng sasakyang pang¬ 
kalawakan; tao na bihasa sa pagla- 
lakbay sa kalawakan : astronauta. 

astronauta (as-tro-no^ta) png[Esp]: 
astronaut. 


as• t ro* no* m 1 *ya png [Esp astronomia]: 
agham tungkol sa mga lawas pang¬ 
kalawakan, tulad ng bituin at planeta: 

ASTRONOMY. 


as*tr6*no-m6/wg [£$/?] : siyentistang 
bihasa ukol sa lawas pangkalawakan. 

astronomy (as*tr6*no*mf) png [Ing] : 
astronomiya. 

astrophysics (as-trow*fiz*iks) png 
[Ing] : astropisika. 

as-tro-pi-si-ka png [Esp astrofisica] : 
sangay ng astronomiya na may kina¬ 
laman sa pisikal na kalikasan ng 
mga lawas pangkalawakan, lalo na 
ng bituin : astrophysics. 

£s*tsip png [Iva] : yungib. 

as*tu # to pnr [Esp] : maalam; suwitik* 

a-su png [Mag] : varyant ng 6so. 

a a su*bi png Zoo : isang uri ng isda 
(family Mullidae). 

a*su*gon png Zoo : uri ng barakuda 
(Sphyraena jello ) na guhitan at huma- 
haba nang 1 m Cf tursflyo. 

a*su*hos png Zoo : isda na (genus Sill- 
aginidae) na makapal at maliliit ang 
kaliskis at kulay puti ang katawan 
var asuos : asohos. 

a*su-kal png [Esp azucar] : matatamis 
at malakristal na bagay, C 12 H 22 O n , 
na karaniwang mula sa katas ng tubo : 

ASUKAR, GOLA, MASAMIT, MAYUMO. 

s 

a-su-kar png [Bik HU Ilk Pan War Esp 
azucar] : asukal. 

a-su-ka-rd-ra png [Esp azucarera] : 
pook para sa paggawa o pag-iimbak 
ng asukal. 

a a sti*ka*re*rf*ya png [Esp azucareria ]: 
tindahan ng tingi-tinging asukal. 

a*8ti*ka a r6*ro png [Esp azucarero] ; 
mag-aasukal o manggagawa sa asu- 

karera. 

• » 

a*8U*ka a rfl a yo png [Esp azucarillo] : 
karamelo. 


a*8til png [Esp azul] : bughaw. 

a a 8U a !6*do pnr [Esp azulado]: inasulan; 
binughawan. 

a a su a le a h6*do pnr [Esp azulejo + ado] \ 
binaldosahan. 

a a 8U a l6 a ho png [Esp azulejo] : tisa na 
kulay asul; baldosa. 



'Hi _^ 


asulete 


62 


atdas 


i 


r 

h 


i 


a*su*l6 a te png [Esp azulete ] : aporong 
bughaw. 

a-surrvbre pig [Esp azumbre] : timbang 
na katumbas ng dalawang litro. 

6 a sung png [Kap ] : almires. 

a*sO*ngot pngKol \ tao na mahilig 
makisali at sumunod-sunod. 

a'8U*pre png Kem [Esp azujre ] : sulphur. 

a*su*ra png [IngSkr\ : banal na likba 
sa panahong Vedic. 

a*su's6*na png 1: Bot [Esp ozucena] 
halamang tubig ( Poliantes tuberosa) 
na kulay puti at kapamilya ng water 
lily 2 : putahe sa karneng aso. 

as*wdng png Mit 1: nilalang na may 
kakayahang magpabago-bago ng 
anyo at karaniwang nagdudulot ng 
pinsala sa tao 2: [Bik] nasa malaking 
titik, diyos ng kasamaan at kapatid ni 
Gugurang Cf manananggal. 

as*wd png [Kap] 1: suyud 1 * 2 -. 

as*w6*Ia png: daras 1 . 

As-ya png: Asia. 

6s*yab png [Bik] : galit. 

as a y£g png [Kap] : kuliti. 

As”'y&*no png : katutubo ng Asia : 
Asian . 

As a y&*no pnr: may kaugnayan sa Asia 
o mga mamamayan, kultura, o wika 
nito : Asian. 

as*y6n*da png [Esp hacienda] 1: ma- 
lawak na lupain : lupalop 2 , hacienda 
2: ari-arian; yaman; pag-aari Cf halon, 

PLANTASYON : HACIENDA. 

asylum (a-say-lum) png [Ing] : asilo. 
asymmetry (ey-sfm-i-tri) png [Ing] : 

asimetrfya. 

asynchronism (ey-smg-kro-nfz-em) 
png : hindi pagkakasabay-sabay. 

asynchronous (ey-sin-kro-nus) pnr 
1: hindi umiiral o nagaganap nang 
magkasabay 2 : sa computer o elek- 
trikal na makina, hindi nagsisimula 
ang bawat operasyon kapag hindi pa 
natatapos ang naunang operasyon. 

asyndeton (a*sm-di-t6n) png Gra 
[Ing] : pagkaltas sa pang-ugnay o pa- 
ngatnig. 

-asyon pnl [Esp -acion ] 1: pambuo ng 
pangngalan na nagpapahiwatig ng 
aksiyon o ng proseso nito, hal pere- 
grinasyon : -ation 2 : pambuo ng 
pangngalan na nagpapahiwatig ng 
kondisyon o kalagayan, hal relasyon : 
-ation 3: pambuo ng pangngalan na 
nagpapahiwatig ng resulta ng aksiyon, 
hal asimilasyon : -ation. 


at pnt 1 : pandugtong sa dalawang 
salita, parirala, o sugnay : and, am- 
pong, tan 2: idagdag : and, Ampong, 
tan 3: pagkatapos : and, ampong, tan 
4 : nagpapakilala ng sanhi o resulta : 

and, ampong, tan. 

At, symbol (et-ti) Kent [Ing] \ astadne. 

a*tfi png [Seb ] : tinta ng pusit, pugita, 
at katulad. 

a*t6 pnr [Iba Ilk Iva] 1: hilaw 2: [Ivd] 
kaputian ng kutis. 

6*ta pnb [Bik] : tapos na. 

6'ta pnh : atin. 

6*ta-6’ta pnd u^m^'ta-^'ta, l*6*ta- 
^•ta, 6'ta-a*t6*hin [ST] : tumawid. 

^•tab png\ \ [Ilk] taog2: [War] eksten- 
siyon, pagpapalaki, o pagpapahaba. 

a*ta*b£l pngMus [Esp] : instrumen- 
tong hungkag ang isang had at gawa 
sa tanso o fiberglass. 

a*ta*ba*l6*ro png [Esp] : tao na guma- 
gawa o tumutugtog ng atabal. 

a a t^*bay png [Seb] : balon 1 . 

a a ta a b6 a yi png [War] : babaeng crus¬ 
tacean. 

a a ta a bis a mo png Med Bio [Esp atavisms] 

1: paglitaw ng mga katangian ng 
isang indibidwal na hindi lumabas 
sa mga naunang henerasyon 2 : tao 
na may ganitong katangian 3: pag- 
balik sa dati o nakaugalian. 

a a ta a biS a ti a ko pnr Med Bio [Esp atavis- 
tico] : may kaugnayan sa atabismo. 

a*t£ a do png [Esp Bik] 1: bungkos o 
tumpok ng gulay, isda, at iba pang 

pagkain 2: hiwa; piraso. 

% 

a a ta*du a ra png [Esp] : pagtatali; pag- 
gapos. 

3 a tag png : pagtibag at paghukay. 

d*tag pnb : parati; paulit-ulit. 

a*td*ho png [Esp atajo] : dingding; 
had; pardsyon. 

4 a tak png [S7] : dapyo ng init ng araw. 

a a ta a ka*d6r png [Esp atacador] : mana- 
nalakay. 

a a t& a ke png [Esp ataque] 1: salakay 
2 : sumpong. 

6 a tal png [Ilk] : gulong na karaniwang 
gawa sa kahoy, ginagamit sa paglipat 
ng mabibigat na bagay. 

a a tal png [Tau] : lapis na pangkulay 
ng labi. 


6 a tang png 1: sunong; pasan 2: [Bik 
Pan] alay; handog; regalo 3: [Ilk] 
puta 2 . 

a a t£ng png [Seb] : bantay, tagaabaiig, 
o kung minsan, tagaharang. 

£*tang-6’tang png Zoo : alakdan. 

a a tang-a a tangpwg[/&a] skatutubong 
ritwal sa panggagamot. 

a a tang a y6 png Zoo i alitangya. 

a*t^*nud png [Ilk] : kumare o kum- 
pare. 

a a ta a p6w png [Pan] : babaw. 

a a ta a pfs png, pnr [Pan] : baltw. 

a a ta a ran a t6 a do png [Esp] : sapotmula 
sa tarantula. 

a a ta*r6*ya png \ lambat na ginagamit 
sa pangingisda. 

6 a tas png [Kap Tag] 1: utos, bilin, o 
panuto ng pinuno o may kapangya- 
rihan : dikta 2: Bat order - pnd mag- 
a*tas, a a t4 a san, i a 4 a tas. 

a a tas png 1: [ST] pagbabahagi ng 
ari-arian 2: Zoo [Bik] martiniko. 

a*t^s pnr [Seb] : ahat. 

a a t^ a sen png [Mrw] : darak. 

at-6t png 1: pagkautal 2: sapot ng 
gagamba var atat. 

a a ta a t^n png [Iba] : kakaning gawa sa 
bigas na malagkit, pinakuluan, at 
ibinalot sa dahon C^suman. 

a*ta*ud png [Esp] : kabaong. 

a*ta a ul png [Esp ataud] : kabaong. 

a a t£w pnr [ST] : hindi gusto. 

ataxy (a-tak-si) png : [Ing] : ganap 
na kawalan ng kontrol sa kilos ng 
katawan. 

a-tay png [HU Mar Mag Seb Tau Tag 
War] 1: Bio organong malaki, kulay 
pula, at nasa kanang bahagi ng lapay 
ng tao : agal, altey, dalem, hatay, 
katoy, liver 2 : balantok ng talampa- 
kan 3: pinakaloob o pook na pinaka- 
mahirap hanapin. 

& -tay-6 a tay pnb : dahan-dahan; hinay- 
hinay. 


at a b6 png 

asamblea. 


[ST] : kumperensiya; 


at*bdng pnr [ST] : tiwali; hindi 
makatwiran, 

• * *J < 

6t*bay png [Iva] : sagot. 

at*bfng png [ST] : natatanging ku- 
wintas. 


a-ta-16-ya png Mil [Esp] : tore; ban- gt . b6 [m . sabog 


tayan. 

i a t6 a man png [Bik] 1 : ampon 
na alagang hayop. 


at*bu a an png [Kap] : bakood. 

at*d&& png [Kap] : pagtusok sa alin- 
mang namamagang parte sa katawan 


















atdu 


63 


atmospheric pressure 



upang palabasin ang likidong nasa 
loob nito, gaya sa pigsa, paso, at 
taghiyawat. 

at-du png [ Kap ] : apdo. 

6*te png [ Tsi a cht] 1: tawag sa naka- 
tatandang kapatid na babae : atsi, 
Jnsi, mAnang, Anay, mAnding 2: maga- 
lang na tawag sa sinumang babaeng 
hindi gaanong matanda Cf kuya : 
atsi, insi, mAnang, Anay, mAnding. 

-ate (eyt) pnl [Ing] 1: -ado, hal advo¬ 
cate, consulate 2: Kent a pambuo ng 
pangngalan na tumutukoy sa salt ng 
acid na may katumbas na pangngalan 
na nagtatapos sa -ic, hal abietate b 
pambuo ng pangngalan na nagpapa- 
hiwatig ng produkto, hal sulfate 3: 
pambuo ng pandiwa, hal agitate, 
calculate. 

a*teb png [ Igo ] : patibong sa daga, 
karaniwang inilalagay sa bukid. 

a*t6d png [Igo] : seremonya upang 
pawiin ang galit ng espiritu ng banal 

na basket sa ulo. 

a-td-et png Pan : langitngit. 

a-teds-mo png [Esp] : teorya o pani- 
wala na walang Diyos : atheism. 

atelier (a-tel-li-ey) png [Fre] : talyer 
o estudyo, lalo na ng isang artist o 

tagadisenyo. 

a t6m*po pnbpnrMus [ Ita ] : sa nauna 
o sinundang tempo. 

A*t£*nas png [ Esp ] : kabesera at 
pangunahing lungsod ng Gresya : 
Athens. 

a a ten*drdo pnr [Esp atender+ido ] : 
dumalo; inasikaso. 

a a te*n6 a O png [Esp] 1: institusyon 
para sa pag-aaral ng panitikan o 
agham 2 : aklatan : athenaeum. 

a a ten a si a y6n png [Esp atencion] 1: 
kahandaang kumilos o ibuhos ang 
isip : attention, imano 2: obserbas- 
yon; pansin : attention, imAno 3: 
Mil posisyon ng sundalo kapag 
nakatayong tuwid na tuwid at hindi 
kumikilos : attention. 

a a t6n a tO pnr [Esp] : ganap na naka- 
masid. 

a-td-O png [Esp] : tao na hindi nani- 
niwala sa Diyos : atheist. 

a a tes a t£ a do pnr [Esp] : pinagtibay; 
pinatunayan. 

atheism (ey-thi-iz-em) png [Ing] : 
ateismo. 

atheist (ey-the-ist) png [Ing] : ateo. 

athenaeum (ath-i-nfem) png [Ing] : 
ateneo. 


Athens (ath-inz) png [Ing] : Atenas. 

athlete (ath-lit) png [Ing] : atleta. 

athlete's foot (ath-lits fut) png Med 
[Ing] : alipunga. 

athletics (ath-let-iks) png [Ing] \ 
atletiks. 

A a tl png: Agta. 

a a tl png [Bik] : iga. 

a a tf a an png [Kap] \ puson. 

A-ti-a a tf a han png [Seb\ : pista ng Sto 
Nino sa Kalibo, Aklan, at gumugu- 
nita sa pinaniniwalaang kasunduan 
ng mga dayuhang taga-Borneo at 
pangkating Agta sa Panay. 

a a ti a b6ng a raw png [Ilk] : ugong. 

-a a ti a bo pnl [Esp -ativo] : pambuo ng 
pang-uri na nagpapahiwatig ng kata- 
ngian o hilig, hal negatibo, superla- 
tibo : -ative. 

a a tfg png : anyaya; imbita. 

a a t(k png Kol [kita] : salapi. 


png 


rrik'hd png: 

kalatoy-latoy. 


kastanyas 


w —— 

a-til-ma png Bot [ST] : isang uri ng 

,punongkahoy. 

a a tfm png : tanggap; tifs. 

6*tin pnh : paari, nasa ikalawang pana- 
uhang pangmaramihan, at tumutukoy 
sa nagsasalita at kinakausap : ata, ta. 

a*tin*di png [Esp atender] : pagbibigay 
ng pansin o pag-aasikaso. 

6-ting png [MagMrw] : pawis. 

-ation (ey-zyon) pnl [Ing] : -asyon hal 

filtration, foundation. 

/ 

a'tip png : pantakip sa bubong, hal 
pawid o yero. 

a a ti a pa a dd png Zoo [Ilk] : kalabaw na 
may sungay na humahaba nang hindi 
lalagpas sa mga tainga nito. 

a a ti a pil png [Bik] : bitag; silo; panghuli. 

a-ti-ris png [Pan] : baliw. 

6 a tis png Bot : punongkahoy ( Anona 
squamosa ) na may bungang pabilog, 
kulay puti ang lamukot sa loob, at 
nakakain : anAtis, attl 

a a tf a taw png [ST] : pagmamasid. 

-ative (ey-tiv) pnl [Ing] : -atibc, hal 
creative, negative. 

Atlantic (at-lamtik) png, pnr [Ing] : 
Allan tiko. 

Atlantic Ocean png [Ing] : Karaga- 
tang Atlantiko. 

Atlantic Standard Time (at-lan-tik 

is-tan-dard taym) png [Ing] : istandard 


na oras sa pinakasilangang bahagi 
ng Canada na nahuhuli nang apat 
na oras sa GMT : AST. 

At*lcin*ti*ko png, pnr [Esp Atlantico] 

1: karagatan sa pagitan ng Europa 
at Africa sa isang panig at ng Ame¬ 
rica sa kabilang panig : Atiantic 
2: may kaugnayan dito : Atlantic. 

At a l£n*tis png Mit [Ing] : maalamat 
na isla o kontinente sa Atlantiko na 
lumubog sa dagat. 

AHas png Mit [Ing Gri] : isa sa mga 
Titan, pinarusahan dahil naghimag- 
sik laban kay Zeus. 

at-las png [Ing Gri] 1 : aklat ng mga 
mapa 2: aklat ng mga ilustrasyon o 
talaang naglalarawan ng isang paksa 
3: Ana unang vertebra na naghuhug- 
pong sa ulo at leeg. 

at-le a ta png [Esp] 1: manlalaro 
2 : tao na malusog at may likas na kaka- 
yahan sa atletiks : athlete. 

at*le*tiks png [Ing athletics] : pisikal 
na ehersisyo, gaya ng larong track 
and field; iba’t ibang larong nanga- 
ngailangan ng lakas, husay, bilis, at 

iba pa. 

atdo png [ST] : tatlo. 

atm, symbol Pis [Ing] : atmospera. 

ATM, daglat png [Ing] : automated 
teller machine. 

at-man png [San] 1 : sa Hinduismo, 
tunay na sarili 2: pinakadakilang 
prinsipyong espiritwal. 

at*m6s*pe*ra png [Esp atmdsfera] 1 : 
gas na nakapaligid sa daigdig, ibang 
planeta, o anumang bagay 2: papa- 
wirin; alangaang 3: naghaharing 
pakiramdam sa isang pook o sitwas- 
yon 4 : damdamin o emosyon na 
nalilikha ng isang likhang sining, 
piyesa ng musika, at katulad 5: Pis 
yunit ng pressure katumbas ng 101,325 
pascal (symbol atm) : atmosphere. 

at‘mos*pe*ri*k6 pnr [Esp atmosferico] : 
may kaugnayan sa atmospera; likha 
o gawa ng atmospera. 

atmosphere (at-mos-ffr) png [Ing] : 
atmospera. 

atmospheric pressure (at-mos-fer- 
ik pres-yur) png [Ing] 1: presyur ng 
amospera ng mundo sa isang hatag 
na punto; product ng mass ng atmos¬ 
pheric column ng isang yunit area 
sa itaas ng hatag na punto at ng 
gravitational acceleration ng hatag 
na punto : air pressure 2: halaga 
ng istandard o normal na atmospheric 



atmospherics 


64 


attend 


pressure, katumbas ng pressure na 
idinudulot ng isang column ng mer¬ 
cury na may taas na 760 mm o 1013.2 
millibar : barometric pressure. 

atmospherics (at-mos-ferdks) png 
[Ing] 1: kaguluhang elektrikai sa 
atmospera, lalo na ang likha ng 
kidlat 2 : interference sa telekomu- 
nikasyon dahil dito. 

at*ng£l png [ Seb ] : utong. 

/ 

6t*rii png [ Kap ] : tunog. 

6*tO png [ Iba ] 1: bubong 2: pagsubok 
o pagtangka 3: Zoo padas 4: pagtan- 
tiya 5: [War] laban 6: [ Bik ] putik. 

a*t6 png 1: [Bon Igo] pangunahing 
bahay ng kalalakihan 2 : karaniwang 
tawag sa batang lalaki : toto, totoy. 

a*t6 pnh [Seb] : kanita. 

6-to-6*to pnd mag-6-to-6*to, i*6*to- 
to, 6*to-a*t6*hin [S7] : tantiyahin 
o subukin ang isang bagay. 

a*t6d png War : pinsan. 

6*tol/m<imag-6*tol f i-6-tol, a-tu-lan 

[ST] : magsamantala. 

6* to* 16 png [Esp] : pandikit na gawa 
sa arina Cf packet : kola. 

a-t6*le png [Ilk] : arina. 

atoll (a-tol) png [Ing] : hugis-singsing 
na tangrib sa paligid ng lanaw. 

6*tom png Kem [Ing] : pinakamaliit 
na bahagi ng isang element na maka- 
pag-iisa nang hindi nawawala ang 
mga katangiang kemikal nito : atomo. 

a*t6m-a*t6m png [Bik] : pag-uukol 
lamang ng pansin sa sariling gina- 
gawa; hindi pakikialam sa iba. 

atom bomb (at-om bom) png [Ing] : 
bomba atomika. 

a*tO'm6k pnr [Pan] : ligis. 

atomic number (a*to*mik nam*ber) 
pngKem [Ing] : bilang ng mga positi- 
bong karga o proton sa nukleus ng 
atom ng isang element, samakatwid, 
bilang ng mga elektron na karani¬ 
wang nakapaligid sa nukleus. 

a't6 a mik pnr [Ing atomic] : atomiko. 

8"t6*mi*k6 pnr [Esp atomico] 1: may 
kinalaman sa o gumagamit ng ener- 
hiyang atomiko, a*t6*mi*k£ kung 
pambabae 2: hinggil sa atomo 3: 
napakaliit; maliit na maliit 4: Pil hindi 
maaaring analisahin. 

a*to*mi*sa*d6r png [Esp atomizador] : 
instrumento o kasangkapang ginaga- 
mit upang maiwisik nang pinong-pino 

ang likido : atomizer. 

* 

atomism (at*o-rmz*em) png [Ing] : 
atomismo. 


a*to*mfs*mo png [Esp atomo+ismo] 1: 
Pil teorya na binubuo ng napaka-liit 
at indibidwal na bahagi ang lahat ng 
bagay 2: Sik teorya na binubuo ng 
mga saligang yunit ang kalagayan ng 
isip 3: Heo doktrinang nagpapali- 
wanag ng pormasyon ng mundo 
dahil sa pagkakatipon ng atomo : 

ATOMISM. 

atomizer (at-o-may-zer) png [Ing] : 
atomisador. 

a*t6*mo png [Esp] : atom. 

6'ton pnh [HU War] : kanita. 

a*t6*nal pnr Mus [Esp Ing] : hindi 
sinulat o nasusulat sa alinmang key 
o mode. 

6*tong png 1: [Ilk] gatong 2: [Bik] 
anod 3: sa huweteng, isang uri ng 
laban na may daya. 

6-tong pnd mag-6'tong, i*6*tong, 
a-tu-ngin [Ilk] : mambuyo o mam- 
pukaw ng damdamin. 

6*tong pnr f Bik] : nawawala sa sarili. 

a-t6-ni-k6 pnr [Esp atonico] 1: walang 
diin o asento 2: Med malambot ang 
laman. 

6-top pnd mag-6*top, a-tu-pin [ST] : 
ubusin ang isang bagay. 

a*t6r png [Bon] 1: silid tulugan ukol 
sa mga lalaki 2 : organisasyong sosyo- 
politiko ng kalalakihan 3: pulong 
ng mga mag-anak para sa kapakanan 
ng pamayanan. 

-ator (ey-tor) pnl [Ing] : -ador, hal 
radiator, aviator. 

a*t6r a ni png [Ing attorney] : abogado. 

a*trak*si*y6n png [Esp atraccion] : 
pang-akit; halina. 

a*trak # tf*bo pnr [Esp atractivo] : 
mapang-akit; kaakit-akit. 

B'tr&s png: pag-urong-/mdrnag-a* 

tr6s, a-tra-s6n, I*a*tr6s. 

a*tra*s6*do pnr [Esp] 1: hull; gahol 
2: mabagal; makupad 3: di-maunlad 
4: delingkuwente. 

a*tr6*so png [Esp] 1: pagkahuli o 
pagkagahol: delinquency 2: pagku- 
kulang : delinquency. 

a*tre*bf*do pnr [Esp atrevido] : panga- 
has o mapanghamon. 

Atreus (ey«tri-yus) png Mit [Ing] ; 
ama ni Agamemnon at Menelaus. 

a*trfl png [Esp] : katangan o patungan 
ng aklat, piyesa ng musika, o anu- 
mang binabasa, karaniwang yari sa 
magaang metal o kahoy Cf pulpito : 

FACISTOL, LECTERN, MUSIC STAND. 


a-tris-y6n png [Ing attrition] 1 : akto 
o proseso ng pagkapudpod dahil sa 
pagkakakiskis 2 : kalungkutan dahil 
sa pagkakasala. 

atrium (ey-tri*um) png [Ing] 1: gitnang 
patyo ng sinaunang bahay Romano 
2 : gitnang bulwagan na may mga 
silid na nabubuksan tungo o mula 
rito : atriyo. 

6*tri*y6 png [Esp atrio] : atrium. 

• f, * 

atrophy (a*tro*fT) png [Ing] : atropiya. 

a*tro*pf*ya png [Esp atrofia] : panga- 
ngayayat o panghihina dahil sa kaku- 
langan ng sustansiya, pagtanda, o 
hindi paggamit: atrophy. 

At-ro-p6s png Mit [Gri] : isa sa tatlong 
Parka. 

a-tro*si-d6d png [Esp atrocidad] 1 : 
malaking kabuktutan o kalupitan 2 : 
malupit o brutal na kilos. 

6t*sa png [Esp hacha] : palakol. 

at*s6-ra png [Esp achara] : pagkaing 
inimbak sa suka : dalok 1 , pickle. 

6t*say png : katulong na babae. 

6t*se png [Esp hache] : tawag sa titik 
H sa alpabetong Espanyol. 

at*s6 # ro png [Esp hachero] : tao na 
tagaputol ng punongkahoy : wood¬ 
cutter. 

at*sf png 1: f Tsi] ate 2: [Bik HU Seb 
War] bahin. 

at-sing png [Kap Pan] : bahin. 

6t*soy png 1: kantiyaw; aglahi; pang- 
aaglahi 2: Alp utusan. 

at*su*w6 , te png Bot [Esp achiote] t : 
punongkahoy (Bixa orellana) namay 
bungang hugis kapsula at naglala- 
man ng butong may sapal na pula at 
pangkulay sa pagkain at iba pa : da- 
luga, siyules 2 : tawag sa mga buto 
nito : daluga, siyules. 

attache (at*a-syey) png[IngFre] : tao 
na hinirang upang maging tauhan o 
kagawad ng embahador, karaniwang 
may natatanging larangan ng akti- 
bidad. 

attache case (at*a*syey keys) png 
[Ing] : nabibitbit, sapad, at pariha- 
bang sisidlan ng dokumento at katulad. 

attachment (a-tats*ment) png [Ing] s 
kalakip. 

at*t6*li png [Iba] : palft 1 . 

at*t6m png [Iba] : asim. 

At*taw png [Bag] : isa sa mga pang- 
kating etniko ng mga Bagobo. 

at*t6y png [Iba] ; tae. 

attend (a* tend) pnd [Ing] 1: dumalo 
2: pumunta nang regular 3: mag- 



































attendance 


65 


austeridad 



lingkod; magsilbi 4: mag-alaga 5: 
ituon ang pansin 6 : intindihin; asi- 

kasuhin. 

attendance (a*tend*ans) png [Ing] 1 : 
pagdalo 2 : bilang ng tao na dumalo. 

attendant (aten-dant) png [Jng] : 
tagasilbi; tagapaglingkod. 

attention (a*ten-syon) png [Ing] : 
atensiyon. 

at-tf png Bot [Iba\ : atis. 

attic (at-ik) png [Ing] 1 : pinakama- 
taas na palapag ng bahay, karaniwang 
nasa ilalim ng bubungan 2: silid sa 
gayong bahagi ng bahay. 

attire (a-tayr) png [Ing] : damit o 
kasuotan, lalo na ang marangya at 
pormal. 

attitude (a*ti*tyud) png [Ing]: aktitud. 

attorney (a-tor-ni) png [Ing] : abo- 
gado. 

6-tu png\: [Tau] kalaban; kaaway; 
katunggali 2: [Kap] pansin. 

a-tu-bang png 1 : pag-inom sa alak ng 
kapuwa manginginom 2 : pagsisindi 
ng sigarilyo sa tulong ng sigarilyong 
mayroon nang sindi. 

a-tu-b6ng pnd mag-a-tu-b6ng, i-a- 
tu*b6ng [Seb] : harapin. 

a-tu*bi"ii pnr: may alinlangan; urong- 
sulong; bantulot. 

a-tud png [ Tau] : paraan ng pagtingin. 
a*tuk png 1 : [Kap] ihit 2: Ana [Iba] 

tuhod. 

6-tul pnr [Kap] : laan 2 . 


hon at pagkakataong iniuukol ng 
isang opisyal upang pakinggan ang 
mga sumbong at hinaing ng mama- 
mayan. 

audio (o-di-ow) png [Ing] : tunog o 
reproduksiyon ng tunog. 

audio-visual (o-di*ow vizh-u*al) pnr 
[Ing] : gumagamit ng larawan at 

tunog; nakikita at naririnig. 

audisyon (aw-dis*yon) png [Esp audi¬ 
tion] 1 : pagsubok sa kahusayan at 
kaangkupan ng mang-aawit, aktor, 
mananayaw, at katulad 2: kakayahang 
makarinig o makinig var awdisyon : 

AUDITION. 

audit (o-dit) pnd [Ing] : suriin kung 
tama ang ulat at mga dokumento. 

auditibo (aw*di*ti*bo) png [Esp audi - 
tivo] : bahagi ng anumang kasang- 
kapan na konektado o inilalapit sa 
tainga, tulad ng sa telepono, radyo, 
at iba pa. 

audition (o-di-syen) png [Ing] : 
audisyon. 

auditor (aw-dhtor, o*ditor) png [Esp 
Ing] 1: tao na may kapangyarihang 
magsuri ng mga kasulatan upang 
alamin kung tama ito : tagasuri 2 : 
tao na nakikinig o tagapakinig. 

auditor de guerra (aw-ditor de ge-ra) 
png Pol [Esp] : noong panahon ng 
Espanyol, hukom sa mataas na kapu- 
lungan sa mga kasong may hurisdik- 
siyong militar. 

auditoryo (aw-di-tor-yo) png [Esp 
auditorio] : auditoryum. 


a*tu*li png [Seb War] : tutuli. 

a-tu*m6k pnr [Pan] : luray. 

6-tun png [Bik] : pula. 

a-ttin png Zoo [Esp] : tuna. 

6*tung png [Iba] : lusong. 

a-tu-ngal png 1 : mahaba at malakas 
na ungol ng baka at iba pang hayop 
2 : bun ton; pila. 

a-tu-pag png: pag-asikaso o paggawa- 

/m^u*ma*t6-pag, a-tu-pa-gin. 

a-tu-tu-yu pnr [HU] : maliit at pandak. 

at*yu pnb [Kap] : narito; nariyan. 

Au, symbol (ey*yu) Kent [Ing] : gold. 

aubade (owbad) pngLitMus [Ing] : 
tula o musika na angkop sa bukang- 
liwayway o umagang-umaga. 

au courant (ow ku*ran) pnr [Fre] : 
alam ang nagaganap; maraming 
nalalaman. 

auction (ok-syon) png [Ing] : subasta. 

audiencia (awden-sya) png [Esp] : 
sa panahon ng Espanyol, ang pana- 


auditoryum (o-di-tor-yum) png [Ing 
auditorium] 1 : malawak na silid o 
espasyong nakalaan para sa mano- 
nood o madia sa simbahan, teatro, 
paaralan, o iba pang institusyon; 
malaking bulwagan 2: gusaling itinayo 
para sa pampublikong pagpupulong, 
panayam, at iba pa pang malaking 
pagtitipon : auditoryo, bulwAgan 2 . 

au fait (ow fe) pnr [Fre] : eksperto. 

au fond (ow fon) pnb [Fre] : sa pangu- 

nahin; sa pinakabatayan. 

au gratin (ow grat-en) pnr [Fre] : 
balot ng durog na tinapay o ginad- 
gad na keso at iniluto nang tostado. 

August (o-gost) png [Ing] : Agosto. 

auksilyar (awk*sil*yar) png [Esp auxi- 
liar] 1 : kahalili o kapalit 2: katulong. 

auld (old) pnr [Ing Sro] : dati. 

auld lang syne (old lang zayn) png 
[Ing Sco] : panahong matagal nang 

nakalipas. 


au naturel (ow na-tu-rel) pnr, ; pnb 
[ Fre] 1: hindi luto 2: niluto sa pina- 
kanatural o pinakasimpleng paraan 
3: sa likas na kalagayan 4: hubo’t 
hubad. 

aunt (ant) png [Ing] : tiya. 

au pair (ow pey) png [Fre] : kaba- 
taang dayuhan, lalo na kung babae, 
tumutulong sa gawaing-bahay kapalit 
ng upa sa kuwarto, pagkain, at iba 
pa, upang makapag-aral Cf domestic 

helper. 

aura (or-a) png [Ing] 1: natatanging 
atmospera o sitwasyon na likha ng 
isang tao, pook, at iba pa 2 : pinong 
emanasyon na nakikita bilang pabilog 
na liwanag na bumabalot sa isang 
buhay na nilikha; sinag sa ulo; limbo 
3: pinong aroma ng bulaklak 4: 
Med babalang sintomas ng epilepsi. 

aural (or-al) pnr [Ing] 1: may kaug- 
nayan sa tainga 2 : naririnig. 

aureole (or-i-owl) [Ing] 1: limbo o 
pabilog na sinag, lalo na sa paligid 
ng ulo o katawan ng isang inilarawang 
santo s halo 2: korona sa paligid ng 
araw o buwan : hAlo. 

aureomycin (or-i-o-may-sin) png [Ing] : 
antibiyotikong gamot sa sakit sa 

baga. 

au revoir (ow re-vwa) png [Fre] : 
paalam; bulalas na nangangahulu- 
gang “hanggang sa muling pagkikita- ” 

auricle (or*i*kel) png [Ing] 1 : Ana 
maliit na supot ng laman sa rayag 
ng bawat atrium ng puso; ang mis- 
mong atrium 2 : panlabas na tainga 
ng hayop 3 : anumang ikinakabit na 

hugis-tainga. 

Aurora (aw-ro-ra) png: lalawigan sa 
Timog Katagalugan ng Filipinas, 
Rehiyon IV. 

aurora (aw*ro*ra) png Bot [Esp] : 
baging ( Ipomea purpurea) , lunti ang 
dahon, at lila, bughaw, pink, o puti 
ang bulaklak na hugis kampana. 

aurora (o-ror*a) png [Ing] 1: kumi- 
kinang na liwanag, sa ibabaw ng 
polong magnetiko sa hilaga o timog 

2 : bukang-liwayway. 

aurora australis (o-ro-rao-strey-lis) 
png [Ing Lat] : aurora sa timog. 

aurora borealis (o-ro-rabowrn-al-lis) 
png [Ing] : aurora sa hilaga. 

ausente (aw-sen-te) pnr [Esp] : absent 

austeridad (aws*te*rhdad) png [Esp] 
1; kabagsikan; kasungitan; kabalas- 

ikan; kalupitan 2: kahigpitan 3: pag- 
titipid 4 : pagdarahop; pagsasalat. 





Australasia 


66 


autonomous 


Australasia (os-tre-ley-zya) [ Ing ] : 
rehiyong binubuo ng Australia, 
New Zealand, New Guinea, at mga 
kalapit na isla sa Pasipiko. 

Australia (os-treyl-ya) png [Ing] 1: 
kontinente sa timog silangan ng 
Asia, nasa pagitan ng Dagat India at 
Pasipiko; pinakamaliit na kontinente 
2: bansang binubuo ng kontinenteng 

ito at Tasmania. 

$ 

Australian (os-treyl-yan) png, pnr 
[Ing] : may kaugnayan sa Australia, 
sa mga mamamayan nito, at sa kani- 
lang wika at kultura : AustralyAno. 

Australopithecus (os-tra-lo-pf-thi- 
kus) png [Ing\ : extinct na genus ng 
homonid na may maliit na utak, 
malalaking ngipin, at may dalawang 
paa na nanirahan sa Africa isa hang- 
gang apat na milyong taon na ang 
nakararaan. 

Australyano (aws-tral-ya-no) png, pnr 
[Esp Australiano] : Australian. 

Austria (os-trey-a) png [Ing] : isang 
bansa sa gitnang Europa. 

Austrian (os-trey-an) png[Ing] : may 
kaugnayan sa Austria, sa mga mama¬ 
mayan nito, at sa kanilang wika at 
kultura. 

. i 

autarky (o-tar-ki) png [Ing] 1: kasa- 
patan sa sarili, lalo na bilang sistema 
ng ekonomiya 2 : estadong pinama- 
mahalaan ayon sa sistemang ito. 

autentika (aw-ten-ti-ka) pnd mag- 
au*ten*ti*ka, i-au*ten-ti*k£ [Esp 

autenticar] 1: patunayan; patotoha- 
nan; patibayan 2 : bigyang-bisa. 

autentiko (aw-ten-ti-ko) pnr [Esp 
autentico] 1 : tunay; to too 2 : mapag- 
titiwalaan 3: Mus nagtataglay ng 
mga nota sa pagitan ng panghuling 
nota at higit na mataas na oktaba 
nito. 

auteur (aw-ter) png[IngFre] : direktor 
ng pelikula, kinikilalang manlilikha 
ng pelikulang idinirihe niya dahil sa 
kaniyang malaking impluwensiya 
rito. 

author (6-thor) png [Ing] : autor. 

authoritative (o-thor-i-tey-tiv) pnr 
[Ing] 1: kinikilala bilang totoo at 
mapananaligan; dapat sundin o 
tuparin : autoritaryo 2 : opisyal; 
legal : autoritaryo 3: ng autoridad 
o ng isang dalubhasa : autoritaryo 
4: makapangyarihan : autoritaryo. 

authority (o-tho-ri-tf) png [Ing] : 
autoridad. 

authorization (o-thor-i-zey-syon) png 
[ Ing] : autorisasyon. 


authorized (o-tho-rayzd) pnr [Ing] : 
autorisado. 

authorship (o-thor-syfp) png [Ing] 
1: pinagmulan ng aklat o iba pang 
nasusulat na akda 2 : pagsusulat 3: 
pagkasulat; pagkaakda. 

autismo (aw-tfs-mo) png Sik [Esp] : 
kalagayan ng pag-iisip na lubusang 
nakatuon sa sarili at walang kakaya- 
hang tumugon o makipagtalastasan 
sa ibang tao. 

auto (aw-to) png Mek [Esp] : pinaik- 

ling automobil. 

auto acordado (aw-to a-kor-da-do) 
png Pol [Esp] : kautusang pangkata- 
rungan. 

autobahn (o-to-ban) png [Ger] : 
maluwang at mahabang lansangan 
sa Germany, Austria, o Switzerland. 

autobiography (o-to-bay-og-ra-fx) 
png [Ing] 1: talambuhay ng isang 
tao na siya rin ang sumulat 2 : pro- 
seso ng pagsulat nito. 

autocracy (o-tok-ra-si) png [Ing] : 
autokrasya. 

autocratic (o-to-kra-tik) pnr [Ing] : 
tulad ng autokrata; may lubos na 
kapangyarihan. 

auto de fe (aw-to de fe) png [Esp 
Por] 1 : parusang gawad ng Ingkisis- 
yong Espanyol 2: pagpapatupad ng 
gayong parusa, gaya ng pagsunog sa 
erehe. 

auto-erotism (o-tow er-o-tiz-em) png 
Sik [Ing] : sexual na pagpukaw sa 
sariling katawan; pagsasalsal. 

autograph (o-to-graf) png f Ing] : 
autograpo. 

autography (o-tog-ra-ff) png [Ing] : 
autograpiya. 

autograpiya (aw-to-gra-pi-ya) png 
[Esp autografia] 1: pagsusulat sa 
pamamagitan ng sariling kamay : 
authography 2 : tunay na kopya ng 
nakasulat o nakaguhit: authography. 

autograpo (aw-to-gra-po) png [Esp 
autografo] 1: lagda, lalo na ng isang 
tanyag na tao : authograph 2 : sulat- 
kamay : authograph 3: manuskrito 
sa sulaUkamay ng autor : authograph 
4: dokumentong nilagdaan ng autor 
nito : authograph. 

autokrasya (aw-to-kras-ya) png [Esp 
autocracia] 1: pamahalaang hawak 
ng iisang tao ang lubos na kapang¬ 
yarihan : autocracy, despotismo 2 : 
kapangyarihan ng autokrata : auto¬ 
cracy, despotismo 3: bansa o lipunang 
may ganitong uri ng pamahalaan : 

AUTOCRACY, DESPOTISMO. 


autokrata (aw-to-kra-ta) png [Esp 
autocrata] 1: pinunong may lubos 
na kapangyarihan : autocrat 2 : dik- 
tador : autocrat 3: tao na mapana- 
kop : autocrat 4: tao na lubos ang 
kapangyarihan : autocrat. 

autoritaryo (aw-to-ri-tar-yo) png [Esp 
autoritario] : authoritative. 

automasyon (aw-to-mas-yon) png 
[Esp automacion] 1: paggamit ng 
de-makina o de-koryenteng kasang- 
kapan upang makatipid sa mental at 
manwal na paggawa : automation 
2 : automatikong kontrol sa iba’t 
ibang yugto ng paggawa ng pro- 

dukto : automation. 

automata (aw-to-ma-ta) png[EspIng] 
1 : teknik, metodo, o pag-andar ng 
mga kasangkapang automatiko at 
de-koryente 2: robot 3: tao na mono- 
tono ang pagkilos 4: anumang guma- 
galaw nang automatiko. 

automated teller machine (o-to- 

mey-ted tel-er ma-syin) png [Ing] : 
makinang tumatanggap ng deposito 
at naglalabas ng cash : ATM. 

automatic (o-to-ma-tik) pnr [Ing] : 
automatiko. 

automatiko (aw-to-ma-ti-ko) pnr [Esp 

automatico] 1: kusang kumikilos, gu¬ 
ru aga law, umaandar, o tumatakbo : 
automatic 2 : agad-agad; agaran; hindi 
na iniisip : automatic 3: kailangan at 
tiyak na magaganap : automatic 4: 
Sik ginagawa nang wala sa loob o 
hindi namamalayan : automatic 5: 
sa baril, tuloy-tuloy na pumuputok 
hanggang maubos ang bala o hang- 
gang maalis ang pisil sa gatilyo : 
automatic 6: Mek sa sasakyang de¬ 
motor, gumagamit ng kambiyo ila 
kusang nagbabago ayon sa tulin at 
pagpapabilis : automatic. 

automation (o-to-mey-syon) png 
[Ing] : automasyon. 

automaton (o-to-mey-to n) png [Ing] : 
makinang umaandar sa sarili. 

automobil (o-to-mow-bil) png Mek 
[Ing automobile] : sasakyang de-motor: 

AUTO, KOTSE, OTO. 

autonomiya (aw-to-no-mi-ya) png 
Pol [Esp autonomia] : sariling pama- 
mahala : autonomy. 

autonomo (aw-to-no-mo) png [Esp] 

1 : nagsasarili; malaya : autonomous 
2: may kalayaan; may kasarinlan 3: 
may kinalaman sa kalayaan o auto¬ 
nomiya : autonomous. 

autonomous (o-ton-o-mus) pnr [Ing] : 
autonomo. 



















autonomy 


67 


awis 


autonomy (o-to-nom-i) png [Ing] : 
autonomiya. 

autopsiya (aw-top-si-ya) png [Esp 
autopsia ] 1: pagtistis at pagsusuri sa 
bangkay upang alamin ang sanhi ng 
pagkamatay : autopsy 2 : anumang 
kritikal na pagsusuri : autopsy 3: 
personal na pagsusuri : autopsy. 

autopsy (o*top*si) png [Ing] : autop¬ 
siya. 

autor (aw*tor) png [Esp] 1: may-akda; 
ang sumulat: author, awtor 2 : nag- 
panukala; may panukala : author, 
awtor 3: maygawa o gumawa : 
author, awtor. 

autoriddd (aw-to-ri-dad) png [Esp] 
1 : kapangyarihan o karapatang mag- 
utos 2 : ipinasang kapangyarihan : 
authority 3: tao o lupong may 
kapangyarihang pampolitika, admi- 
nistratibo, at katulad : authority 4: 
tao na dalubhasa sa anumang karu- 
nungan : authority 5: kinikilalang 
mahusay na sanggunian : authority 7 
6 : bigat ng ebidensiya : authority. 

autorisa (aw-to-ri-sa) pnd mag-a-u- 
to-ri-s4, i-a-u # to-ri-s4, a-u-to-ri-sa- 

hin [Esp autorizar] t : pahintulutan 
2 : bigyan ng kapangyarihan; magbi- 
gay ng kapangyarihan 3: bigyan ng 
karapatan; magbigay ng karapatan. 

autorisado (aw*to*ri*sa*do) pnr [Esp 
autorizado] : binigyang kapangyari¬ 
han o karapatan : authorized. 

autorisasyon (awto-ri-sas-yon) png 
[Esp autorizacion] : kilos o proseso 
ng pagbibigay ng legal na kapang¬ 
yarihan : authorization. 

autumn (o-tum) png [Ing] 1: taglagas 
2 : panahon ng katandaan o Simula 
ng pagkabulok 3: Asn panahon mula 
sa equinox kung taglagas hanggang 
solstice kung taglamig. 

autumn (o*tum) pnr [Ing] : tuladng, 
may katangian ng, o nagaganap sa 
panahon ng taglagas. 

auxilliary (og-zfl-ya-rf) png [Ing] 1: 
katulong 2 : dagdag na serbisyo o 
kasangkapan : auksilyar. 

av,, daglat [Ing] : avoirdupois. 

a-vak-kaw png Mus [Bon] : bungkaka. 

avalanche (av*a*lants) png [/ng] 1: 
ragasa mula sa bundok ng niyebe, 
yelo, lupa, bato, at katulad 2 : dagsa 
o pagdagsa ng alinmang bagay. 

a*v4ng png [Iva] : pinakamalaki sa 
mga tradisyonal na sasakyang dagat; 
karaniwang ginagamit na pangkala- 
hatang tawag sa mga sasakyang dagat. 


avant-garde (a-vant-gard) png [Fre] : 
pasimuno o nangunguna sa pagta- 
taguyod ng bago, lalo na sa sining at 
literatura. 

avant-garde (a-vant-gard) pnr [Fre] : 
bago; makabago; progresibo. 

4-vat png [Iva] : sagwan. 

a-va-t4r png [Ing San] 1: sa Hindu- 
ismo, pagkakatawang-tao ng isang 
diyos 2: manipestasyon; patunay 3: 
arketipo. 

a-va-y4t png [Iva] : hangin na mula 
sa kanluran. 

avdp, daglat [Ing] : avoirdupois. 

Ave! (a •vey, ey-vi) pdd [Lat] 1: Mabu- 
hay! 2: Paalam! 

a-ve-nf-da png [Esp] : abenida. 

avenue (av-i-nyu, av-i-nu) png[Ing] : 
abenida. 

average (av-ir-iyds) png [Ing] 1: ka¬ 
ta rntamang dami, laki, o bilis 2: Mat 
halagang nakukuha kapag hinati 
ang kabuuan ng mga halaga sa 
dami ng mga halaga sa isang set 3: 
anumang pangkaraniwan 4: karani¬ 
wang pamantayan 5: tinaya o kinal- 
kula batay sa kabuuan 6 : kainaman; 
katampatan. 

avian (ey-vi-an) pnr [Ing] : may kina- 
laman sa ibon. 

aviary (ey-vya-ri) png [Ing] : abyaryo. 

aviation (av-i-ey-syon) png [Ing] : 
abyasyon. 

avoir, daglat (a-vwa) [/ng] : avoirdupois. 

avoirdupois (a-vwa-dzu-pwa) png 
[Ing Fre] 1: sistema ng pagsukat ng 
bigat ng mga bagay na hindi hiyas o 
mahalagang metal; 27 u /& grains = 
1 dram, 16 dram = 1 ounce, 16 
ounces = 1 pound, 112 pounds 
(British), 100pounds (US) = 1 hundred¬ 
weight, 20 hundredweight = 1 ton, 1 
pound = 7,000 grains (daglat av, 
avdp, avoir) 2: Ifo/labis na timbang 
ng katawan. 

a-vu png [Iba] : varyant ng ab6. 

4-wa png [Ifu] : gilid ng baywang. 

t 

a-w4 png 1: habag; lunos 2: [War] 
inggit; panibugho. 

a*w4-aw png [S7] : aw-aw. 

a-wag pnd mag-a*wag, a-w4-gin, 
i-4-wag [ST] : bumulyaw, sumigaw, 
o magtatalak para mapahiya ang 
isang tao. 

4-wak png 1: napakalaking lawas ng 
tubig Cf dagat, karagatan 2 : Ana 
baywang. 

a-w4k png: dami ng tubig na umapaw. 


a*wai png: mapanganib na katayuan 
o puwesto ng dalahin o karga. 

a-wan png [War] : oras ng bakasyon. 

4*wan-4*wart png [ST] : paghinto at 
pagbalik. 

4-wang png\: [Mag] bangka 1 2: [Kap] 
bintana. 

a-wang png : puwang o pagitan : 

HOLE 4 . 

a-wan-t4^w^ mag-a-wan-ta, a-wan- 
ta-hirs [ST] : estorbohin. 

a-wa-6n pnr [War] : panaghilis. 

a • wa • ra k png Mus [ Agt-Mgh] i aw i t. 

a-w4-ray png [Ilk] 1: kambal na 
bungangkahoy 2: sulapi. 

4-was png [ Seb] 1: pag-apaw ng tubig 
o butil mula sa sisidlan 2: manu* 
gang na lalaki. 

a-w4s png 1: bawas 2: pagtatapos 3: 
pagkalas o pagtanggal. 

a-was png [Tir] : manugang. 

4-was pnr [Ilk] : sala. 

4-wat png 1: pagpapatigil o pagsaway 
2 : pagbabawas ng gatong upang 
mabawasan ang liyab o siklab. 

a*w4t png [ War] : kawalan. 

a-w4t pnr 1: napatigil 2: hindi na su- 
mususo. 

aw-aw png : tahol o kahol ng aso. 

a*w4w png [ST] : tao na mahilig sa 
pulutan kapag nag-iinuman. 

4-way png\ : paglalaban; alitan : des- 

GUSTO 1 , TWAL, KOI,KOI,, PATE 1 , QUARRET, 

2: [Ilk] nayon. 

a-we png [ Tit]' : kaibigang babae. 

a-we-d4ng png Mus [Bon] : abafiw. 

4-wer png [Ilk] : dagalwak. 

a-wet-wet png [Pan] : lito. 

a-wi-4-wi png: mga munting kalakal 
o paninda. 

a-wi-a-wft png [Pan] : bagahe. 
4-wod png [Ilk] : kabigL 

a-wf-ding png [Igo] : arpa. 

4-wil png [ST] 1: labis na kilos o pa- 
hayag 2 : paglayo; pagsinsay. 

4-wil ^Tmag-4-wil, u-m4-wil 1: [S7] 

magwala na tila baliw 2: [ War] inag- 
paiwan; manatili; magtagal. 

a-wi*n4-won png [Mnu] : indayog. 

4-wing pnb : mabagal at paunti-unti 
ang paggawa. 

a-wis pnd mag-a-wis, u-ma-wfs, 
a-wi-sfn [ST] : kayasin ang dulo ng 
manipis na patpat o pamalo. 




awiswis 


68 


ay-ay 


a*wis a wfs png : paggalaw ng isang 
bagay na nakadikit sa katawan ayon 
sa regular na kilos ng katawan. 

a*wit png Mus Lit 1: komposisyong 
inaawit; anyo ng panitikang may 
musika : ablon, awarak, bayok 26 , chant, 
darAngan, dayyeng, kansjyon, kantA, 
paggAbang, song 2: [ Tag] uri ng ma¬ 
ll abang tulang pasalaysay na luma- 
ganap noong panahon ng Espanyol, 
ibirju-bukod sa korido dahil sa sukat 
na lalabindalawahin 3: [ War] awiting- 
bayan na binubuo ng dalawang sak- 
nong na may dalawang taludtod, 
karaniwang kinakanta ng mga man- 
daragat at inihihimig sa paggaod 4 : 
Kol bagay na nahingi nang libre. 

a*wft png t : [Ilk Pan] bagahe 2: 
[Kal] basket na sinusunong, malu- 
kong, at may bigkis na pampatibay. 

a*wr # tan png Zoo [Ifu] : tandang. 

a*wi a ting-b& a yan png : tradisyonal 
na awit, karaniwang may anyong 
pasaknong, may parirala at saknong 
na inuulit, at payak ang himig : folk 

song. 

* 

A*wit ng mga A*wit png : Song of 

Songs. 

* 

A*wit ni So*lo a m6n png: Songs of 
Solomon. 

aw’na'Sin pngBot [ Bik ] : palumpong 
{Ardisia pyramidalis) na balahibuhin 
ang dahon, maliit ang kumpol na 
pul ang bulaklak, at bilog ang pulang 
bunga na nagiging itim : rugrugsu. 

aw-nus png [Kap] : bahagi 35 . 

a*wod png [War] 1: hiya o kahihiyan 
2: pagkamahiyain. 

a*w6g png [Seb] : an ting-anting na isi- 
nasabit sa mga puno o halaman 
para mapangalagaan ang mga bunga 
laban sa magnanakaw. 

AWOL, daglat pnr [Ing] : Absent 
Without Official Leave. 

a*won png [ST] : magalang na pag- 
sagot. 

4*woy png [ST] : pagkaing gulay. 

£ a woy-6 a woy png [ST] : gulay. 

awt6r png [Esp autor] : autor. 

i'wus png [Kap] : tawag 1 . 

a-wut png [Tbo] : hagdan. 

axe (ax) png [Ing] 1: palakol 2: malaki 
at biglaang pagkaltas o pagbawas ng 
gastos, tauhan, at katulad. 

a-xii pngBot [Ing] : anggulo sa pagitan 
ng sanga o dahon at ang pinagmu- 
lang axis. 


axiom (ak-syom) png [Ing] 1: pahayag 
o prinsipyong tinatanggap bilang 
totoo kahit walang pruweba; kiniki- 
lalang tuntunin, prinsipyo, o batas 
2 : malinaw na katotohanan. 

a-xis png [Ing] 1: tuwid na linya o 
guhit, tunay man o konsepto lam ang, 
na iniikutan halimbawa ng isang pla- 
neta 2: Mat nakapirming guhit na 
sinasangguni sa pagsulat ng mga 
coordinate at iba pa 3: Bot katawan 
o puno ng kahoy 4: kasunduan o 
alyansa ng dalawa o higit pang bansa 
na may iisang layunin 5: gitnang 
bahagi ng isang organ o organismo. 

axle (ak-sel) png [Ing] : ehe. 

ay png : tawag sa titik I 

ay 1 : pandiwang pantulong : kag, 
ken, tan, ug 2 : kapalit ng kuwit : 

KAG, KEN, TAN, UG. 

Ay! pdd : bulalas o sigaw ng hinaing, 
pagsalungat, o di-pag-sang-ayon. 

-ay pnl : pambuo ng pangalan ng 

. na nagpapahiwatig ng lam¬ 
bing o lamyos, hal Tinay Cf -oy. 

6 -ya png [Esp] : tagapag-alaga ng 
bata : yAya. 

a-y£ png : varyant ng yayd. 

6-ya pnr : kalugod-lugod. 

6*ya pnh [Pan] : ito. 

a*yd-a png [SI] : paghanga. 

a a y£-as png [ST] : ingay na hindi ga- 
anong malakas, tulad ng ingay kung 
may natangay na bagay. 

6*ya-6y pnr [Hit] : bihirang matag- 
puan. 

a<ya*b£ png [ST] : kaning hilaw o 
matutong. 

d*yad png [Tau] : ingat; pag-iingat; 
pagkamaingat - pnr ma4*yad. 

d*yad-^*yad pnrpnb : dahan-dahan. 

6 # yag png\\ [Igo] pagbabalik ng kalu- 
luwa sa isang taong may sakit 2 : 
[Ilk] ritwal ng panggagamot para 
ibalik ang kaluluwa ng yumaong may- 
sakit : kiyad. 

a*y4g png 1: Mus [ST] a pag-awit ng 
tagumpay b idyomatikong pagpapa- 
hayag ng “magsaya” 2: [Seb] pagsala. 

d*yak png [ST] 1: pagbagtas sa pami- 
lihan 2: tagsalat 3: sa Boso-boso, 
Antipolo, salita ng paghanga. 

ay-£k png [ST] : pinaikling “Ano? 
Bakit ka naparito?” 

£*yak pnr [ST] : sapat. 

6*yam png Zoo 1: [ Bik Tag War] aso 
2 : asong magandang palakihin at 
alagaan 3: anumang hindi tiyak o 


halo-halo ang uri; hal asong mongrel 

4: [Ilk] laro 5: [Iva] lakad. 

* • . . 

a*ya*m£ png Zoo [ST] : talangkang 
hinuli sa wawa o ilog. 

a*ya*mm png [ST] : laruan. 

a-ya*m6t png [ST] : bakas o mantsa 
ng napakarumi. 

A*y6n! pdd [Bik Kap Tag] : pahayag 

n § pagtatanghal, pagtuturo, o pani- 
nisi. 

% , i 

* 

a-y6n pnh [Bik Kap Tag] : varyant ng 

hayan. 

a-yan png 1: [ Tau] kalawakan; tirahan 
ng mga inmortal 2: [Iva] bakbak. 

a*y4 a nas pnr [ST] : naupo dahil sa 
bigat ng dala-dala. 

a-yang png [Igo] : masamang kapa- 
laran. 

4 a yang pnr [ST] : mataas. 

a*ydng pnd u-ma-yang, a*ya*ngm, 
a # ya a ng4n [ST] : subuking unatin 
ang braso. 

A-y^*ngan-Ma*y^w*yaw png [Ifu] ; 

isa sa wika ng mga Ifugaw. 

a-ya*ng£w png: aspalto. 

a-yan*n4 pnb [Ilk] : saan. 

A a y6 a no! pdd [ST] : pinaikling “E, ano? 
Magaling ba?” 

■ ^ a yap png Bot : uri ng sitaw na higit 
na maikli ang bunga at masapal. 

a-ya-pd-na png Bot [Esp] : yerba 
(Eupatorium triplinerve) na halamang- 
gamot at salit-salit ang dahon. 

6 a yar pnd mag-£ a yar, i*3*yar, a a y6 a 

rin [ST] : gawin nang mapayapa ang 
isang bagay. 

a*yas png Mus [Tua-Dus] : ritmo ng 
kulintang. 

£*yas png [Mrw] : imbay. 

&*yat png\ : [ Tau] pangungusap, talud¬ 
tod, o berso 2: [Mrw] ibig. 

a a y6t png [Ilk] 1 : ibig 4 2: pag-ibig. 

ayatollah (a*ya»to*la) png [IngAra] : 
pinuno ng mga Shiite sa Iran. 

a a y6w png : larong gumagamit ng 
maliliit na kontsa. 

6 a yaw pnr: laban sa kalooban; hindi 
gusto o hindi magustuhan. 

a a y£w-a*y£w pnr : salitan o pantay 
ang pamamahagi; baha-bahagi - 

pnd mag-a a y4w-a*y4w, a a yaw-a a 
ya a win. 

ay-dy png 1 : pantakot sa hayop o 
ibon na sumisira ng pananim 2: 
pag-alaga o paghimas sa pansabong 
na tandang. 














ay-ayo 


69 


azotea 


ay-£»yo png [Ilk] : budyok. 

a-yeg-ka png Mus [Bon] : awit pang- 
katan ng matatandang lalaki: ayyeng. 

a*y6r pnb [Esp] x kahapon. 

a*yi png [ Tau] x ritwal ng paghuhugas 
ng kamay, mukha, ilong, tainga, at 
mga paa bago magdasal ang mga 
Muslim. 

A*yf! pdd [ST] : pahayag ng pagka- 
mangha sa balitang may nangyari sa 
isang tao. 

a*yi bu*tor png Bot [S71 : gitna o 
kaloob-looban ng punongkahoy. 

a*yf-kir pnd mag-a-yhkir, a-yi-khran 

[ST] : higpitan ang takip. 

a*yfng pnd mag-a-yfng, a-yi-ngin, 
ba-yfng Agr [ST] : patuyuin ang 
taniman. 

a*y{ng pnr [ST] : payat. 

a-ybong png [ST]x payat ngunit maha- 
bang tubo. 

a-yipdp png [S71 : likod ng hayop. 

a*y(*po pnd mag-a*yhpo, a-yhpdbhin 

[ST] : sunugin ang sarili. 

Aymu # yu png [lit] : isa sa wika ng 
mga Ilongot. 

6y •na png Agr [ST] : lupang punlaan. 

6y*nas pnd mag-6ynas, u-m6ynas 

[ST] : lumiban sa trabaho o anu- 
mang gawain upang magpagaling sa 
sakit. 

ayn£t png [ST] : tao na napapagod 
maglakad dahil kagagaling sa sakit. 

6*yo png 1: Bot baging ( Tetrastigma 
harmandii) na may dahong mapusyaw 
na lunti at nagbubunga ng berry 2: 
[HilSeb] galmg. 

0*y6 png x pagkampi o pagtatanggol. 

fi-yo-^yo/mdmag-d-yo-^yo, 6*yo- 

a-yu-hin [ST] : magdahan-dahan. 


a-yob png [Kal] x piraso ng tela na 
tinatanganan ng lalaking manana- 
yaw sa tadek. 

£*yob pnd mag-4*yob, h6*yob, a* 

yu-bfn [ST] : magpainit ng isang 
bagay. 

^•yog png [ War] : donasyon; regalo; 
bigay-kaya. 

6*yon pnr, pnb 1: alinsunod sa isang 
panukala, layunin, o tunguhin : sang- 
ayon 2: a payag o panig sa isang 
bagay o panukala : sang-ayon b batay 
sa isang autoridad : sang-ayon. 

d*yop pnr : alipusta. , 

a*yo*pin-pfn pnd u*ma*yo # pin*pfn l 
a-yo-pirrpi'ndn, i*a-yo - pin*p(n [ST]: 

lumapit sa isang bagay. 

£*yos png 1: husay 2: salansan 3: 
sitwasyon o katayuan - pnr a*y6s. 

a-yo-weng png Mus [Bon] : awit sa 
pagsasaka. 

ayrd/mdu-mayrd, ayru*hfn, hay 

r6 [ST] : akyatin. 
aysing png [Pan] : baro 1 . 

Ay png : Agta. 

a-yu png [ Tau] : anumang ibinigay 
na kapalit sa serbisyo o pabor; gan- 
timpala. 

* 

a*yu*da png [Esp] 1: tulong o ambag 
2: suplemento o karagdagan. 

a-yu-d6rvte png [Esp] t: kawaksi : 
adjutant 2: noong panahon ng 
Espanyol, kawaksing guro 3: Mil 
opisyal na nagsisilbing katuwang ng 
pangunahing opisyal sa pagbibigay 
ng utos : ADJUTANT. 

g'yug png Mus [Ilk] : himig 1 . 

A*y*jn! pdd : Hayun! 

6 # yung png Zoo [Iba] : matsing. 

a*yti*ngin png Zoo : isang uri ng maliit 
na isda. 


a*yu*no png [Esp] x ngilin 2 . 

a-yun*tam*y6fTto png Pol [Esp ayun- 
tamiento] : noong panahon ng Espan¬ 
yol, sangguniang panlungsod o ang 
gusali para sa mga kasapi at empleado 
ng sanggunian. 

^•yup png Zoo [Kap] x ibon. 

ayw6n pnb x hindi alam, var ewan. 

ayyeng png Mus [Bon] x ayegka. 

ayytid png Mus [Ifu] : basket na may 
malalaking butas at ginagamit sa 
pagpapatuyo ng nahugasang pinggan 
at gamit pangkusina. 

ay a yu a ding png Mus [Ifu] : instru- 
mentong yari sa isang putol ng 
kawayan, may dalawang magkatabing 
kuwerdas na inukit at iniangat sa 
balat ng kawayan, tinutugtog sa 
pamamagitan ng paghataw ng patpat 
sa mga kuwerdas. 

a*za*l6*a png Bot [Esp] : halamang 
ornamental (genus Rhododendron 
family Heath) na mabango at sarisari 
ang kulay ng bulaklak : asalea. 

azide (ey-zayd) png Kern [Ing] x alin- 
mang compound na nagtataglay ng 
radical na -N 3 . 

azimuth (az-i*muth) png [Ing] 1 : naka- 
anggulong agwat mula sa hilaga o 
timog ng orisonte hanggang sa inter- 
seksiyon sa orison te ng isang patayong 
bilog na dumadaan sa isang lawas 
pangkalawakan 2 : pahalang na ang- 
gulo o direksiyon ng bolitas ng 
kompas. 

azine (eyz*in) png Kem [Ing] : alin- 
mang organikong compound na may 
dalawa o higit pang nitrogen atom sa 
isang serye ng anim na atom. 

a*Z0't6'a png [Esp] x asotea. 


*. 





B, b png 1: ikalawang titik sa alpabe- 
tong Filipino at tinatawag na bi 2: 
ikalawa sa isang serye o kaayusan 
3: pasulat o palimbag na represen- 
tasyon ng B o b 4: tipo, tulad ng sa 
printer, upang magawa ang titik Bo 

b. 

B, b (ba) png: ikalawang titik sa aba- 
kadang Tagalog at tinatawag na ba. 

B, b png 1: markang akademiko na 
nangangahulugang magaling o higit 
mahusay sa karaniwan 2: Med tipo 
ng dugo ng tao 3: Mus a ikapitong 
nota sa eskalang C major; kilala bi- 
lang ti b nakalimbag na nota na 
kumakatawan sa tonong ito c tona¬ 
lity na may B bilang no tang tonic 4: 
sukat ng sapatos na higit na maliit 
sa C ngunit higit na malaki sai5: 
cup size ng bra na higit na maliit sa 
C ngunit higit na malaki sa A. 

b, daglat. (bi) [Ing] : bilyon. 

B, symbol (bi) [Ing] 1: Kem Boron 2: 
Pis induksiyong magnetiko. 

b, symbol (bi) Pis [Ing] : barn. 

bS png : tawag sa tiyo, lolo, o nakata- 

tandang lalaki; pinaikling amba. 

ba pnb : pinaikling bag&. 

Ba! pdd 1 : pinaikling Aba! 2: kata- 
gang nagpapahayag ng gulat, takot, 
mangha, gitla, at iba pang kauring 
damdamin 3: pinaikling Bulagd! 

BA, daglat (bf-ey) : Bachelor of Arts 
o Batsilyer sa Arte. 

Ba, symbol (bi-ey) Kem [Ing] : barium. 

b£*ak png 1 : biyak; putok 2: [Ilk] : 
laon. 

b6*ak pnd mag a b£ a ak, bu a m£ a ak, 
ba a 6 a kin, i'panrvbd'ak [Hil] : putu- 
lin, gusutin, at paghiwalayin ang 
anumang bagay. 

ba*6k pm 1: nahati sa dalawang ba- 
hagi 2 : nais makinabang sa kapuwa 
ngunit ayaw namang mapakinaba- 
ngan Cf kuripot, magulang, tuso. 



hing diyos ng sinaunang Semite, lalo 


na ng mga taga-Canaan at Phoenicia, 
at sinamba bilang diyos ng mga nais 
magkaanak 2 : huwad na diyos. 

b£*ang png [ST] : buhok sa pisngi o 
baba Cf balbas, bungot, gumi, yAngot. 

b£ a ang pnd i a b£ a ang, mag-bd-ang, 
ba*&*ngan [Seb] : isubo nang buo. 

ba*ar png [ST] : tuklas. 

ba*3r png Agr [Ilk] : katutubong pa- 
raan ng pagbibilang ng inaning palay 
sa pamamagitan ng pagbubungkos 
o pagtatali. 

ba*£s/m^mag’ba a 4s, bu*ma^s, i- 

ba*6s [ST] : talian ang nabasag na 
banga o palayok var bahas. 

ba*£t png [Bik Hil Seb Tag War] : yan- 
tok o kawayan na nilalang pabilog 
at ikinakabit sa ilalim ng salakot para 
lumapat sa ulo : lingka. 

ba-at pa-ngan-tin png Mus [Tau] : 
awit para sa kasal. 

ba-at ta*al*law png Mus [Tau] : awit 
para sa patay. 

ba*bd png 1: pagtatalik ng mga hayop 
na apat ang paa Cf kastA 2: [Seb Tag 
War] pagsakay sa magkabilang ba- 
likat. 

ba*bd png 1: [Kap Tag] Ana pinaka- 
mababang bahagi ng mukha; sa 
lalaki, tinutubuan ng balbas : ko-k 6, 
SULANG, SUWAnG, TIMID, TIMIR 2: [Mrw 
Tag] kababaan; kakulangan ng taas. 

ba # bS png 1: kilos mula sa itaas pai- 
lalim : kanAog, kuldas, lugsong, lu- 
sad, panAog, panog 2: pag-ibis mula 
sa sasakyan 3: paglalapag ng anu¬ 
mang sunong 4: pagmura ng mga 
bilihin 5: paghupa ng tubig 6: pa- 
mimitas ng bunga o prutas CfANi- 

nd bu'ma-bfi, ba*ba-fn, mag*ba* 
d, i*ba*bd. 

bS-bS png^ [Hil Seb] 1: Ana bibig o 
bunganga 2 : butas. 

ba-bd png [Seb Tag War] : pagsakay 
sa magkabilang balikat Cf pasAn. 

ba*b6 pnr [Mrw] : sadya. 

ba*ba*^g png Zoo [Ilk] : palos. 


bi*bad png [Kap Tag] 1 : pamamala- 
gi sa tubig o anumang likido: bonaw, 

HULOM, HUMOL, PAI.UOY, SOAK, TALEM, 

yanta, yupek 2: pananatili sa isang 
pook nang walang balak na umalis 
Cf tagAl, tahan, tigil - pnd hb6* 
bad, mag-b^-bad, bu-m£-bad, 
i-pam*b6*bad. 

ba*b^d pnr: lubhang basa. 

ba-ba-de-ro png: babero. 

ba*bad*!6ng png Zoo : isdang kaha- 
wig ng talakitok : salaysalay. 

ba*ba*d6r png: babero. 

ba a b£*e png [Bik Ilk Mag Tag] : kala- 
guyo. 

ba*b^*e pnr 1 : tumutukoy sa sex na 
may kakayahang magbuntis at ma- 
nganak var babai, babaye, babayi, 
bayi Cf Ale, binibini, dalAga : bebay, 

BII, DAME 4 , FEMALE, LAHIGNIT, PARAM- 

poan 2: Zoo sa hayop, may kakaya¬ 
hang magbuntis o mangitlog 3: Bot 
sa halaman, nagtataglay ng estruk- 
turang p ireproduksiyon na may 
elementing nagdudulot ng binhi 
3: Mek idinisenyo upang lumapat sa 
bahaging lalaki. 

ba a ba a 6 a ro png, pnr [babae +ero] : 
lalaking nambababae. 

b£ a bag png 1: bangga 2: [Seb] ha- 
rang o balakid. 

ba*b£g png : away na may suntukan 
at sakitan : bakbAkan. 

ba*b^*gan png [ST] : bunga ng lang- 
ka na hindi lumalaki at sa kalaunan, 
natutuyo sa puno at nalalaglag. 

ba*b£g*wa png Zoo [Kap] : uri ng 
gagamba (order Araneae). 

ba a ba a H6n png [ST] 1: barandilya ng 
sasakyang-dagat 2 : pasamano. 

ba*ba*i a nfn png [ST] ; lalaking ma* 
tampuhin. 

b^'bak png [ST] 1: bangka na walang 
. prowa o harapan 2: balibol 3: Zoo 
[Mrw] palaka. 

b6 a bak pnd mag a bd a bak, bu a m6 a bak, 
ba a b6 a kin [ST] : tabasin o lagariin 
nang pakuwadrado ang tabla. 






faabako 


71 


Babylonia 



ba*k6 png [Pan] : bakol. 

be*ba*ld png 1: pahayag ng darating 
na pangyayari o kahihinatnan ng 
amimang kilos : pahibalo, patAnid 2: 
[Bik Kap Tag] hudyat ng masamang 
mangyayari : pakaonA, patanid 3: 
balita 4: [Mrw] galak. 

ba*ba*ldg png [57] : sindak o takot. 

ba*ba*la*gi*it png : bagyong may 
malakas na hangin, ulan, kulog, at 
kidlat. 

ba-ba-lfwan png [Pan] : bantflan 2 . 

ba*ba*lo*k£t png [57] : halungkat. 

ba-ba-lo-wat png [57] : halungkat. 

ba a b6l a wan png [Kap] : alam. 

ba a ba*n£ pngBot [HU] : guyabano. 

ba-ban-dfl png Mus 1 : [Mag Tbw] 
agung 2: [Sub] agung para sa beklog. 

ba-barvdil png Mus [Mag Tgb Sub] : 
gong para sa seremonyang beklog. 

ba*ban*dfr png Mus [Mag Mrw] : gan- 
dingan. 

b4*bang png [Pan] : darak. 

ba*bd*ngan png Zoo [Mrw Samal Tau] : 
kaipa (Cyrinus carpio) sa tubig-tabang. 

ba-ba-ng^n png : maliit na pitsel na 
walang hawakan o tatangnan. 

ba*bang*k£‘tan png Zoo : uri ng tala- 
kitok (genus Carangoidea ). 

ba-ban-si png Zoo ; isdang alat ( Pela- 
tes quadrilineatus) na abuhin ang ka- 
tawan at may guhit na itim mulang 
leeg hanggang buntot: agAak, bagA- 

ONG, BARAONGAN, KANTORIS, GUNGGONG, 
KANIGIT, KURON-KURON, PAGOTPOT, PU- 
GA, SALINGUBOD. 

ba-ba-sal png Mus [Plw] : makapal 
na pantambol ng sanang. 

ba-ba-s6 png: paraan ng paulit-ulit na 
pagtatangka sa isang gawain o eks- 
perimento hanggang magtagumpay. 

W*bat png : bendang pantakip sa 
mata. 

ba*b^t png [57] : tao na mapusok at 
walang pinangingilagan. 

ba*bat a ng£n png [57] : pook para sa 
paglambat ng usa. 

b£*baw png 1: [Bik Tag] baba ng tu~ 
big : abAbaw, abAbbaw, babo, kahaba- 
baw, kamAbaw, kanAbaw 2: kakulangan 
o kawalan ng lalim. 

be*b6 a wi png [Ilk] : sisi. 

B£-bay! pdd [Ing bye-bye] : salitang 
bata sa pamamaalam. 

ba-ba-ya-gin png [57] : tao na may 

tumor. 


ba a ba*ya*gm pnr [57] : walang pan- 
timpla. 

ba'b£*yan pngBot : punongkahoy na 
katamtaman ang laki at ginugulay 
ang dahon at bunga. 

ba*ba*y£n png [57] : lusungan. 

ba*ba*ydw png Zoo : isdang kamukha 
ng saramulyete, at may patse-patse 
ang katawan. 

ba-bay Ian png: sa sinaunang lipu- 
nan, tao na may tungkuling magsa- 
gawa ng mga ritwal lalo na yaong 
pang-alay : alpogan, anitera, bAylan, 
baylAna, bayok, doron,\kit, katAlo- 
nan, ma-Aram, mambunong 2 , mandA- 

DAWAK, MUMBAKI, MUNSAYAw, SHAMAN. 

ba-b^-yo png Zoo : asugon. 

ba*bay*s6t png [57] : babaeng walang 
silbi at hindi makaunawa. 

bab*ba a boy png [Igo] : isang piraso 
ng gabe na tinusukan ng patpat, kaya 
nagmimistulang baboy, at ginagamit 
sa seremonya. 

bab*bong png Mus [Ifu] : instrumen- 
tong de-kuwerdas na yari sa yantok, 
karaniwang ginagamit ng mga bata 
*bago ang anihan para mapabilis ang 
pagpapahinog ng palay. 

ba a b6k/>ng[7$] 1 : Bot saging na ma¬ 
liit at dilaw 2 : pandak na tao. 

B3 a bel png [Esp Heb] 1: sa Bibliya, 
lungsod na pinagtayuan ng mataas 
• na tore paakyat sa langit, ngunit na- 
hinto ang konstruksiyon dahil nagsa- 
lita sa iba’t ibang wika ang mga 
gumagawa 2 : karaniwang sa maliit 
na titik, isang maingay at magulong 
tagpo. 

ba a ben*d 1 1 png Mus [Sub Mag] : agung 
na tinatambol sa gilid. 

ba a b6n a dir png Mus [Yak Mrw] : 
agung. 

ba a beng png [Krw] : pista na karani- 


# » 


wang lsinasagawa ng mayayaman. 

ba*b6ng*ka png [Iba] : bibingka. 

ba*b6*ro png [Esp] : piraso ng tela o 
plastik na inilalagay sa ilalim ng baba 
ng bata upang mapanatiling malinis 
ang damit habang kumakain : babA- 

DERO, BABADOR, BIB, SAKBIBI, SAPULA. 

ba*bl png [Kap] : baboy. 

Ba a bi a l6n*ya png [Esp Babilonia] : Ba¬ 
bylonia. 

bab a kak png TLoo [Mrw] : patuna. 
b£ a bo png [Pan] : salin 1 . 
ba a b6 png [Kap] : babaw 1 . 


b^-bol ^n^bu-m^-bol, mag a b6 a bol, 

ba-bu-lin, ba-bu-lan [Bik] :putulin 
ang mga damo. 

baboon (ba*bun) png [Ing] 1: alin- 
man sa unggoy (family Cercopitheci- 
dae, genus Papio o Mandrillus) na 
mula sa Africa, may mahabang ngu- 
so, malalaking ngipin, halos mag- 
singhaba ang paa sa harap at likod, 
at karaniwang maikli ang buntot 2 : 
pangit o bastos na tao. 

ba a boy png Zoo [Bik HU Ilk Mag Seb 
Tag] : hayop (family Suidae) na ku¬ 
makain ng kahit ano, may maikling 
nguso, at karaniwang inaalagaan 
para kainin var babi, babuy, bavi : 
hog 1 , pig, tsAkaw. 

b£ a boy pnr: salaula. 

ba a boy-ba a bu-yan png Zoo [baboy ba - 
boy+an] : ibon ( Coracina striata ) na 
may makapal at malagong balahibo 
sa pigi at lumilikha ng ingay na katu- 
lad ng baboy : aliyakyAk, balao, ka- 

NIYAKYAK. 

ba-boy-damo png Zoo [baboy+damo] : 
ilahas na baboy (5 ms celebensis) na 
magaspang ang balahibo at karani¬ 
wang kulay itim var baboy-ramo : 

baboy-gubAt. 

t' 

4 

ba*boy-gu*bat png Zoo [baboy+gubat] : 
baboy-damo. 

ba a bu-na-wan pnr [Seb] : ban gat. 

ba a bu a w£k png [Pan] : dagalwak. 

ba*bu*wak png [Pan] : sagwak 1 . 

ba*buy png Zoo [Iba Pan War] : var- 
yant ng baboy. 

ba a bu a y£n png : pook para sa mga 
baboy. 

b£ a buy a b6y pnr: napakarami; labis; 
balawbaw. 

baby (bey-bi) png [Ing] 1 : sanggol 2: 
batang hindi pa nakalalakad 3 : 
bunso; pinakabatang kasapi ng pa- 
milya o pangkat 4: bagong silang na 
hayop 5: dalagita; kasintahan 6: tao 
o bagay na kinagigiliwan 7: tao na 
asal-bata 8 : sariling responsabilidad, 
likha, tuklas, o tagumpay. 

baby (bey*bi) pnd [Ing] 1: ituring na 

parang bata 2 : palayawin; pamiha- 
sain. 

Babylon (bab’idon) png [Ing\ 1: si¬ 
naunang lungsod sa Mesopotamia, 
kabesera ng Babylonia 2: lungsod o 
pook na sagana sa yaman, rangya, 
luho, o bisyo. 

Babylonia (bab i •16*ni-ya) png [Ing] : 
sinaunang rehiyon ng Mesopotamia 
na yumabong mula 1900 B C hang- 




"irriiMf*. 











baby’s breath 


72 


1 


gang 538 B C, sinakop ng Persiya 
noong 539 B C : Babilonya. 

baby's breath (bey-bisbreth) pngBot 
[Ing] : halaman (Gypsophila panicu¬ 
late] na katutubo sa Europa at hila- 
gang Asia at kumpol-kumpol ang 
bulaklak na kulay puti o rosas. 

babysit (bey-bi-sit) pnd [Ing] : mag- 
alaga ng bata habang wala ang magu- 
lang nito. 

babysitter (bey-bi-si-ter) png [Ing] : 
tagapag-alaga ng bata habang wala 
ang magulang Cf yaya. 

baccalaureate (bak-a-lor-i-yat) png 
[Ing Lat] 1 : kursong may diploma, 
karaniwang apat na taon, na ipinag- 
kakaloob ng isang kolehiyo o paman- 
tasan 2 : pagsusulit para sa higit na 
mataas na edukasyon, lalo na sa 
France at mga paaralang internas- 
yonal 3: sermon o talumpati para sa 
magsisipagtapos na mag-aaral. 

baccarat (bak-a-ra) png [Fre] : laro 
sa baraha na*!sang manlalaro ang 
tumatayong bangka at dalawa o hi¬ 
git pang manlalaro ang tumataya la- 
ban sa kaniya. 

bacchanalia (bak-a-neyl-ya) png [Ing] 
1 : lasingang walang patumangga 2: 
bakanal. 

Bacchus (bak-us) pngMit [Rom] : di- 
yos ng alak. 

bachelor (bach-e-lor) png [Ing] 1 : 
lalaking walang asawa : binata 2 : 
matandang binata 3: tao na nagta- 
pos ng Bachelor of Arts o Science. 

bachelor girl (bach-e-lor girl) png 
[Ing] : dalagang nagsasarili. 

Bachelor of Arts (bach-e-lor ov arts) 
png [Ing] : Batsilyer sa Arte. 

Bachelor of Science (bach e lor ov 
sa*yans) png [Ing] : Batsilyer sa Si- 
yensiya. 

bacillus (ba-sHus) png [Ing Lat] 1: 
alinmang bakterya na hugis-gabilya 
2 : anumang nakapagdudulot ng sa- 
kit, gaya ng bakterya at iba. 

A 

back (bak) png [Ing] 1: Ana likod ng 
katawan ng tao mula balikat hang- 
gang balakang 2: pang-itaas na rabaw 
ng katawan ng hayop 3: gulugod 4: 
kilya o patuto ng bangka o bapor 5: 
bahaging nasa kabila ng o pinaka- 
malayo mula sa harapan 6 : likod ng 
isang bagay 7: likod ng bahaging ka¬ 
raniwang ginagamit. 

backgammon (bak-ga-mon) png [Ing] 
1: larong-mesa na pandalawahan at 
iginagalaw ang mga piyesa ayon sa 


b£di 


hagis ng dais 2 : pinakakompletong 
panalo sa larong ito. 

background (bak-grawnd) png [Ing] 

1: bahagi ng eksena o larawan na 
pinakamalayo sa paningin ng mano- 
nood; tanawin sa likuran 2 : paligid 
ng isang bagay na nakikita o kinaka- 
tawan 3: impormasyon o na 
sirkumstansiya na nakatutulong upang 
maliwanagan ang isang pangyayari 
o sitwasyon 4: Pis mahinang pagka- 
lat ng sinag mula sa mga isotope na 
radyoaktibo na nasa likas na kaligi- 
ran 5: Ele signal na di-kailangan, gaya 
ng ingay sa pagtanggap at pagrekord 
ng tunog. 

background music (bak-grawnd 
myu-sik) png [Ing] : musika o tunog 
na ginagamit bilang pansaliw sa usa- 
pan o aksiyon sa isang dula, pelikula, 
at katulad. 

backhoe (bak-how) png [Ing] : me- 
kanikal na panghukay. 

backlog (bak-lag) png [Ing] 1 : gawa- 
ing kailangan pang tapusin 2: reserba. 

backpack (bak-pak) png [Ing] : bag 
na karaniwang gawa sa kambas o ka- 
tad at sinasakbat sa likod. 

backpay (bak-pey) png [Ing] : bayad 

sa serbisyong naipagkalopb na. 

• • • 

backspin (bak-is-pin) pnglsp [Ing] : 
pabaligtad na rotasyon ng isang bola 
na nagiging dahilan ng pagtalbog, 
paggulong patalikod, o biglang pag- 
tiggil nito : underspin. 

backstroke (bak-is-trowk) png Isp 
[Ing] : pahigang langoy, salit ang 
patalikod at paikot na kampay ng 
kamay habang isinisikad ang paa. 

backup (bak-ap) png [Ing] 1: a tu- 
long na teknikal o moral 2 : reserba 
3: Com a paraan ng pagkopya ng da- 
tos bilang reserba b ang mismong 
kopya 4: pila ng mga sasakyan at ka¬ 
tulad, lalo na sa masikip na trapiko. 

Bacolod (ba-ko-lod) png : lungsod 
sa hilagang kanlurang baybayin ng 
pulo ng Negros sa gitnang Filipinas. 

bacon (bey-kon) png [Ing] : pinatu- 
yong laman at taba ng baboy na 
inasnan o ibinabad sa tinimplahang 
likido. 

bacteria (bak-tir-ya) png [Ing] : pang- 
maramihan ng bacterium. 

bacteriology (bak-ter-yo-lo-dyf) png 
[Ing] : pag-aaral tungkol sa bakterya : 

B AKTERYOLO HIYA. 

bacterium (bak-ter-yum) png [Ing] : 
bakterya. 



bad png [Ing] 1: mababang uri; hin- 
di sapat; may depekto 2: a hindi 
kaaya-aya; hindi katanggap-tanggap 
b: hindi kasiya-siya; malas 3: naka- 
sasama 4: a sa pagkain, bulok; 
mabaho b sa atmospera, marumi; 
masama sa kalusugan 5s pilyo; ma- 
harot 6 : walang halaga; walang silbi 
Cf SAMA. 

ba*da*d6r png: babero. 

bd-dag pnd ba»d^*gin, bu*m6*dag, 
i-b4-dag, mag*b^*dag [Bik] : ita- 
pon o ibato ang mga bagay dahil sa 
galit. 

ba*d£*ho png [Esp badajo ] 1: pantu- 
nog sa kampana 2: Kol bayag. 

ba-dak png [ Tbo] : langka. 

b£*dang png Bot: dalatan. 

ba a ddng png\ : [ Bik] dalatan 2: [Ilk] 
itak na hindi matulis, ngunit higit na 
maikli at malapad. 

b^*dang pnd mag'bd'dang, i*b6* 
dang, i*b^-dang, ba*dd*ngin [HU]: 
patuyuin o ibilad ang balat ng hayop. 

ba*d^ng pnd ba a d£'ngin, bu-ma* 
d^ng, i*ba*d^ng, mag a ba*d6ng 

[Bik] : ihanda at isaayos ang lupa 
para sa pagtatanim. 

ba*d&p png Kol [babae dapat] : bakla. 

ba*d4t pnr [Bik] : bundat. 

bdd-bad, bad-b4d pnd bad*ba*r(n, 
bu-mad’b^d, i-bad-b^d, mag-bad- 

bdd [Bik HU] : tanggalin sa pagkabi- 
libid o pagkapulupot; kalasin sa 
pagkabuhol. 

bad'b£d pnr [Seb War] : tastas. 

bad breath (bad breth) png [Ing\ : 
mabahong hininga. 

bad debt (bad det) png [Ing] : pau- 
tang na hindi masisingil. 

bad-df png [Ilk] : diwata; mutya. 

ba*d£ng png [Ilk] : kundiman. 

badge (badz) png [Ing] 1: nagtata- 
ngi o nagdudulot ng kaibhan na 
marka, simbolo, o kasuotan 2 : tsapa 
3: Kol libre sa pagbabayad o multa. 

badger (bad-yer) png Zoo [Ing] s 
hayop (family Mustelidae) na may 
makapal na balahibo at maikli ang 
unahang mga paa. 

bad*h£ png [ST] : mapulang pam- 
bamis ng kahoy. 


bad'hd png 1 : [Skr] bakas na nagpa- 
pakilalang isang bagay 2: [ST] badhi. 

bad-hi png [ST] : guhit sa palad ng 
tao at palatandaan ng kapalaran var 
barhi : badhA 2 , badlit. 


b6 a di png [Bik] : daeng. 

























bad id ft 


73 


bagas 


ba-di'dft png Lit Mus [Ilk] : mahalay 
na kanta. 

b£*di*g&rd png [Ing bodyguard] : body¬ 
guard. 

ba*dfng png Kol : bakla. 

ba*diw png Lit Mus [Ibl] : katutubong 
awit ng mga Ibaloy. 

bad'ju png [Yak] : blusa. 

bad-la-an png Zoo : isdang humahaba 
nang 30 m at malangis ang laman 
kung maluto : alrakora, tambAkol. 

bad*lak png [ Tau] 1 : pagtibok o pag- 
pintig 2 : kutob. 

b4d*las png [War] : bukirin; lupang 
masasaka ; basod. 

bad*lfng pnd i*bad*lfng t bu*mad* 
ling, mag*bad*ling : baluktutin pa- 
tun go sa isang direksiyon. 

bdd*lis png [Se&] 1 : guhit 2: [Hil 
Set] Miyerkoles de Senisa. 

b£d*lit png [HU] : guhit ng palad. 

bad* 16 png [HU] : kalaghara. 

b£d*lon png Zoo [Bik Seb] : malapan- 
dong dilaw. 

b6d*long/m^mag*b£d*long, i-b6d* 

long [Hit Seb] s iwasto ang pagkaka- 
mali. 

baddung png [Tau] : tirador. 

b£d*min*t6n png Isp [Ing] : larong 
dalawahan, ginagamitan ng net, ra- 
keta, at mabilog at may pakpak na 
tapon. 

bd*do, ba*d6 png [Bik Ilk War] : damit. 

b£*dok png [Ilk] 1 : Bot halamang 
damo (Gnaphalim luteo-album) na 
palasak sa Uocos Norte 2: patuto o 
palupo ng bubong 3: pawid. 

bci-dong png Zoo [Mag] : pusa. 

ba*d6ng png [Mrw] : varyant ng b6- 

rong. 

ba*d6s png ,, pnr [Bik] : buntis. 

b£*dung png [ Tbo] i itak na pamutol 
ng kahoy. 

ba-du-ya png [Bik Ilk War] : maruya. 

bad-ya png [ Tau badja] : araro. 

bad*y£ pnd mag*bad*y£, i*bad*yd : 

magpahayag. 

b£d*yang png Bot [Mrw Seb] : gabe. 

bad*y£ng png Bot [Seb Tag] : halamang 
ornamental [Alocasia macrorrhiza] na 
tumataas nang 2 m at mataba ang 
mga sanga : bigA, tAlyang, sininAba. 

bad*ya*rS png Bot [Kap Seb Tag] : 
mayana. 

b£d*yet png [Ing budget] 1 : talaan ng 
tinatayang kita at gastos sa loob ng 


tiyak na panahon ng isang pamilya, 
pamahalaan, pribadong tanggapan, 
at iba pang organisasyon at institus- 
yon 2: halaga ng salapi na kailangan 
para sa pagbili ng isang bagay. 

bad*yu png [Tau] : damit na karani- 
wang pang-itaas. 

ba*6ng png [Ilk] : bahrn. 

b6*et png [Ilk] : puwang. 

bag png [Ing] : sisidlan na maaaring 
bitbitin o isabit sa balikat o likod, 
gawa sa tela, balat ng hayop, papel, 
plastik, o iba pang kauri. 

b£*ga png [Bik HU Mar Seb Tag War] : 
gatong o uling na nag-iinit ngunit 
walang ningas : alyabo 1 , baggang, bA- 
ya, begAng, dupong, ngalAb, waga - 

pnd mag*ba*ga, mag*pa*ba*ga. 

ba*g6 png [Mar Seb Tag War] : bahagi 
ng katawan ng tao o anumang verte¬ 
brate na may kaugnayan sa paghinga, 
sinasalalayan ng tadyang, at nagda- 
dala ng hangin sa dugo : baggang, 
balA, bAya, lung, pulmon. 

ba*gd png Med : bukol o tumor sa dib- 
dib ng babae. 

ba*g6 pub 1: katagang pantanong na 
nagbibigay diin sa pangungusap, ka- 
raniwang nakikita pagkatapos ang 
pangunahing salita sa pangungusap 
na patanong, hal “Ano baga ang gi~ 
nagawa mo?” 2: bahagi ng alalaong 
baga. 

ba*g£*ang pnd ma*ba*g6*ang, mag* 
ba*g6*ang, bu*ma*g6*ang [5^] : 

mapasabak sa isang mabigat o ma- 
laking responsabilidad. 

ba*ga*b6*boy png Bot : alipung. 

ba*gd*bag png : pag-aalala dahil sa 
malalim na suliranin o malagim na 
pangyayari : arusiIs, hiwasA, kabAla- 

KA, KAIRAS, LEGLEG, LIGAMGAm, PAGA, 

pagkaribarAw, tigAtig. 

b6*ga-b6*ga png Zoo : isdang alat na 
makinang, matigas, at matibo ang 
kaliskis, matinik ang ulo, at tumitira 
sa mga korales. 

ba*gd*bas png [Bik] : pund ng palay 
na nalanta dahil sa malakas na ha¬ 
ngin o bagyo. 

ba-ga-ber png [Mrw] : latak. 

ba*gd*bo png Bot : subobubo. 

ba*ga*bun*do pnr [Esp vagabundo] : 
lagalag. 

ba*g6g*ya*nak pngMit [Igo] : hindi 
nakikitang espiritu o ibon na nariri- 
nig ang sigaw sa gabi. 

ba*gd*he png [Esp bagaje] 1: dala- 
dalahan ng isang manlalakbay, ka- 


raniwang nasa maleta 2 : pasanin sa 
isip; suliranin : abasto, baggage, kar- 
gada. 

b6*gak png\ : [57] patpat o bungang- 
kahoy na nabiyak dahil sa pagkaka- 
laglag 2: Bot [HU Seb War] tabatib. 

bag^k pnr : nasadlak; hindi makasu- 
long. 

ba*g6*kan png [ War] : payat o mani- 
pis na kawayan. 

ba*g^*kay png Mus [Aby] : paldong. 

ba-gak*b6k png 1: pagsalunga laban 
sa malakas na hangin at ulan Cf su- 
ong 2 : malakas na patak at tulo ng 
tubig, ulan, o pawis. 

b£*gal png [Kap Seb Tag] : kakuparan 
sa pagkilos o paggawa ng anuman : 

BATTAK, BAYAK, bAyAT, RUNTOG, GIGI, 
HIMAN, HINAY, KUPAD, KUYAD, NANAK, 
SAGAL, TAYAM, TANTAN. 

ba*ga*m6n pnt [baga + man] : kahit 
na; katagang nagpapasubali sa bagay 
na naipahayag na, karaniwang sina- 
samahan ng dinaglat na at upang 
maging bagama t 

ba*gam*b£ng png Bot: matabang 
punongkahoy na napagkukunan ng 
pandikit ang balat : binunga, bing- 

GUWA. 

ba*ga*mun*do pnr [Esp vagamundo ] : 

lagalag. 

ba*g£n png Zoo [War] : uwang. 

ba*g£*naw png [Seb] : sanaw. 

b6*gang png Zoo [ War] : salaginto. 

ba*g6ng png 1: mga ngiping nasa 
panulukan ng gilagid na malaki kay- 
sa mga nasa gitna at siyang ginagamit 
na pandurog ng kinakain 2 : akma. 

bag-6ng png [Hil 571 : bagang. 

ba*g£ng pnd mag*ba*ging, i*ba* 
g6ng, ba*ga*ngin [HU] : initin ang 
tubig, pagkain, at mga katulad. 

ba*g£*ngan png [Hil] 1: malaking 
lutuan 2: Zoo kulisap na mahilig ku- 
main ng niyog. 

ba*g£*ni png 1: [Bag Bil Mnd] man- 
dirigma 2: [Mnd] pinuno ng pama- 
yanan. 

ba*ga*nf*han png [Hil] : bayani. 

€ • ' 

ba*g£n*si*y£ png [Esp vagancia] 1: 
paglaboy 2: Bat pagkakasala ng isang 
nadakip na lumalaboy Cf alikot, 
lakwAtsa. 

ba*g6*ong png Zoo : babansi. 

b6*gas png Bot 1: palmerang karani¬ 
wang matatagpuan sa Palawan at 
Mindoro, maliit ang katawan, bihi- 







bagas 


74 


bagna 


rang luinampas sa 3 o 4 sm ang laki 
at bihira ring umabot sa 3 m ang taas. 

ba-gas png] [Bik Ilk] 1 : bigas 2: [ Hil] 
marka o peklat sa mukha at katawan 
na sanhi ng bulutong. 

ba*gas*bds png Zoo : halubaybay 1 . 

ba-gas-bas pnr : dampil. 

ba-gd*so png Bot : sapal o rnugmog ng 
tubong niligis o kinabyaw : bagasse. 

bagasse (ba-gas) png [Ing] : bagaso. 

ba*ga°su*wa png Bot: baging (Ipomea 
poscaprea) na karaniwang tumutubo 
sa mabuhanging baybayin ng dagat: 

BALIMBALIM. 


ba-gdt pnr [ST] : nahuli o naatraso. 

ba-gat pnd mag a ba a gat, i-ba-gat, 
ba-g^ritin, ba*g6*tan [Bik] : hara- 

ngin o pahintuin. 

ba-ga-u-lan png Bot: punongkahoy 
(genus Guatarda) na lumalago sa 
dalampasigan, may mabangong bu- 
laklak na bumubukadkad sa gabi at 
tumitikom sa madaling-araw : banA- 

RO, KALU M PAN GIN. 

ba*ga*U‘ngan png Zoo [Bik] : ilahas 
na ibon ( Lalagre melanoleuca minor) 
puti at abuhin ang balahibo, at ma- 
hilig magpugad sa sanga ng mga 
punongkahoy. 

ba-g& a wa png [Ilk] : manika var bag- 
bagawa. 

ba-g£*wak png Bot, : maliit at mabala- 
hibong palumpong [Clerodendron 
macrostegium] , kulay lila ang tangkay, 
may apat na nakaanggulong sanga, 
at ginagamit na gamot ang dahon Cf 
BALIKTARAN. 


ba*g£*wak na putt png Bot: palum¬ 
pong (Clero den drum minanasscie ), 
mabango at puti ang bulaklak, at 4 
m ang taas. 


ba*g&w*baw png [S7] : pook na ma- 
taas na pinaglalagyan ng mga garnit. 

ba*gaw*baw pnr : umaapaw; punong- 
puno var balawbaw. 

b£-gay png [Bik Tag] 1 : ariumang 
nadarama ng limang pandamdam o 
naaabot ng isip ng tao, nakikita man 
o hindi : bage, banag, bengatlA, bu- 
tang, nganin 2: gaya rin ng sinundan 
ngunit ikinakapit lamang sa mga di- 
tiyak na kahulugan na iniuukol ka- 
dalasan sa mga pakahulugang sanhi, 
dahilan, kabuluhan, o halaga 3: pag- 
apina ng mga instrumentong pang- 
musika. 


ba # gay png [ Tau] : kaibigan. 

ba-gay pnr 1 : angkop 2: lahat; ba- 
wat; tungkol. 


b6 m gay-b&*gay png [ST] : iba’tibang 
bagay. 

ba-gay-bdy png: tangkay na kinaka- 
pitan ng buwig ng saging o anumang 
bungangkahoy. 

ba*gay*bay png [Seb] : balukag. 

bag a b4g png 1: [Kap Tag] tibag 2: 
pagpatag sa burol-burol na lupa 3: 
paghupa ng silakbo ng galit dahil sa 
pagkaawa 4: pagsadsad dahil sa sa- 
ma ng panahon 5: lumubog na barko 
6: Bot damo ( Daemonorops affinis) 
na kahawig ng yantok, karaniwang 
natatagpuan sa Agusan 7 : Bot [Ilk] 
dapdap - pnd bag*ba*gin, bu*mag* 
b4g, ma*bag*b£g. 

bag*bd*gin png : tawag sa pook na 
malapit sa ilog, karaniwang mabato 
at matigas ang lupa. 

bag*ba*go*tot png Mit [Ilk] : damu- 

han na pinagtataguan ng mga du- 
wendeng may ginintuang ngipin. 


png Zoo 


sapsap 


bag*b6k png Bot [Iba] : dapdap. 

bagel (bey-gel) png [Ing] : tinapay na 
matigas at hugis-singsing. 

b£g-en png [Ilk] : alipin. 

ba*g£ts pngKol [ Tag bagito] : tin-edyer. 

baggage (ba-geyds) png [Ing] : ba- 
gahe. 

bag-gang png [Iba] : baga. 

bag a gdt pngAgr [Iba] : bigas. 

baggy (ba-gi) pnr [Ing] : maluwang; 
nakaumbok; matambok. 


baggy pants (ba-gi pants).png [Ing] 
: pantalong maluwang ang laylayan. 

bag-ha png : gitla. 

bag*hig pnr : buhaghag. 

bag*h£n png: gitla. 

bag*h^t png [Bik] : binat. 

Baghdad (bag-dad) png [Ing] : ka- 
besera ng Iraq. 

bag a h6d pnr [Seb] : mangmang. 

bag a h6y png [ Tau] : banig na karani- 
wang inilalatag upang ilaan ang isang 
bahagi sa bahay. 

ba*gi*bang png Zoo [S7] : balfbag. 

ba-gbbay png : bihod ng lalaking isda 
Cf bihud. 

ba-gi-big png [S7] : alboroto. 

ba-gi a gir png [Ilk] : pinong balahibo 
ng tandang. 

ba a gi a l6w a law mg [Ilk] : gaga. 

ba a gi a lum a b&ng png Bot: punongka¬ 
hoy ( Aleurites trisperma) na tumataas 
nang 10-15 m at may butong napag- 


kukunan ng langis na ginagamit sa 
paggawa ng barnis : balukanag 2 , 

LUMBANG-BANU KA1 AD, LUMBANG-GUBAT. 

b^-ging png 1: Bot [Kap Tag] hala- 
man, karaniwang mula sa genus Vitis 
na may mga mahaba at payat na 
tangkay na gumagapang sa lupa o 
umaakyat o kumakapit sa pa mama- 
git an ng mga tendril o clasper : lug- 
moy, vine 2: tangkay ng ganitong ha- 
laman : lugmoy, vine. 

bag-t*ran png [Hil] : anumang ma- 
kapagpapasiklab ng apoy sa pama- 
magitan ng pagkiskis; posporo. 

bcrigis png [Seb] 1: a maton b guhit 
2: Zoo isang uri ng paring. 

ba-gis png Zoo [Hil Mrui] : paring 1 . 

ba a gis a bis png 1 : pagtulo ng luha 
hanggang sa labi C/4 agaktak 2 : bul- 
wak ng tubig kapag nabuksan ang 
takip. 

ba*gis a bis pnr : sa pamamangka o 
paglalayag, itinataboy ng malakas na 
hangin. 

ba*git png [Pal] : musikang likha ng 
kalikasan. 

ba*gi*to png, pnr [ Tag bago + Esp ito] : 
tao na walang karanasan : baguhan, 

NOBATO, ROOKIE. 

bag a k^l png [Ilk] : uri ng kakanin. 

bag-k^t png [Kap Tag] : asukal na gi- 
nawang pulut at nagiging matigas at 
makunat pagkatapos maluto at luma- 

mig : BALIKUTSA, BUTUNGBUTONG, gi- 

naok, pakaskas, panutsA, PULUTIPOT, 

SANGKAKA, SINDOL, TIRATIRA. 

bag-klus pnd mag a bag a klus, bu a 
mag-klus, i a parrvbag-klus [57] : 

sumagwan. 

bag*kd png : sagabal. 

bag-k6s pnb : sa halip var bagkus. 

bag-lan png [Ilk] : albularyo. 

bag-l^-os pnd bu-mag-l^-os, bag-la- 
u-san [ST] : humiyaw para marinig. 

bag a li pnd ma a bag a li, bag a li a fn, i a 
bag a ii, i a pam-bag a l( [ST] 1: biglang 

mabiyak 2 : mabakli. 

bag* I us png [57] : landas na nalilik- 
ha sa damuhan kapag nadaraanan 
ng tao o hayop Cf bagnos 1 . 

b^g-man png [Ing] 1: sa Great Bri¬ 
tain, naglalakbay na ahente ng panin- 
da 2: sa Australia, palaboy 3: kolek- 
tor o tagapamahagi ng kinita mula 
sa ilegal na gawain. 

bag*na pnr : magulo at walang kaa- 

vusan; nakatambak. 

/ 7 





















bagnas 


75 


bagtik 


* 


bag-nds pnr 1: makapal ang pagka- 
habi 2: nasirang talim ng itak o la- 
gari dahil sa labis na paghasa. 

bag*n&t png : tina o pangkulay sa 
lambat. 

bag-ndt png [Ilk] : sitsarong gawa sa 
Ilocos. 

bdg-nit /w/mag-b£g-nit, bag-nf-tin, 
bag-m-tan [ST] : alisin. 

bag-n6s png 1: landas sa bundok o 
gubat Cf baglus, bagtas, balagtAs : 
damlas 2 : [Ilk] giya 3: pinuno. 

bd-go png Bot 1: punongkahoy na 
tumataas nang 10 m, magkakatapat 
ang mga dahong matutulis ang mag- 
kabilang dulo at matingkad na lunti 
ang kulay, kumpol-kumpol at mapu- 
la ang bunga : iampAran 2: maliit na 
punongkahoy na karaniwang 2- 3 m 
ang taas, ginagamit na pantali ang 
balat, at magkakatapat ang mga da- 
hon, makinis, at may bahagyang tu¬ 
bs sa dulo at puno : tuka. 



ba*go png [Seb] 1: uri ng sakit na ka- 
kikitaan ng panghihina o panlalam- 
bot ng buong katawan, pamamaga 
sa bahagi ng tiyan, at paninilaw ng 
balat, karaniwang sanhi o dala ng 
lamok at suso Cf malArya 2: panana- 
gutan; sagutin; problema. 

bd*go pnr 1: iba sa dati: bag-o, baro, 
bAya, bego, vAya, neoteric, new 2: 
kayayari, kalalabas, o kagaganap 
lamang; hindi pa katagalan : bag-o, 
baro, bAya, bego, vAyu, new 3: iba sa 
nakita o nalaman na : bag-o, baro, 
bAya, bego, vAyu, new 4: hindi pa sa- 
nay : bag-o, baro, bAya, bego, vAyu, 
new - pnd mag-bci-go, ba-gu-hin, 
i-pa*b£-go 

b£ a go pnb : una sa panahon, pook, o 
pangyayari. 

B£*go A a nong png [Igo] : dasal o se- 
remonya ng agnas at obaya. 

Ba*g6*bo png: pangkating etniko na 
dating nakatira sa silangaii at timog 
ng Bundok Apo at silanganing ba¬ 
hagi ng Cotabato ngunit nakakalat 
ngayon sa mga pook na malapit sa 
Lungsod Davao C/'Kulamen, Guia- 
ngan, Manobo, Manuvu, Matidsaug, 
Matigsalug, Obo, Obbo, Tigwa-Salug. 

bdg-ok png [ST] : tunog ng hataw o 
hampas. 

ba*g6k png 1: tunog ng pagbagsak ng 
isang malaki at mabigat na bagay Cf 
ingay, kabog, lagapAk 2 \ biglang um- 
pog ng dalawang bagay na matigas 
3: mahinang tunog ng nalaglag na 


barya o metal, karaniwang nagpa- 
pahiwatig ng pagiging huwad. 

ba*g6l png 1 : bagon 2: baryang Fili¬ 
pino na katumbas ng limang sentimo 
3: [Bik Seb War] bao 2 4: Mit [ Ifu] 
bathala 2 . 

ba*g6l pnr 1 : magaspang ang ugali; 
kakatwa o asiwa ang anyo o kilos : 
bastos, bundagol 2: malaki ang ka¬ 
tawan ngunit mahina 3: [Bik] tamad 
4: [Bik] manhid5: [ Bik] walangpa- 
kialam. 

b&-gon png [Seb] : baging var balagon. 

ba*g6n png [Esp] 1 : bahagi ng tren 
na pinagkakargahan ng mga gamit: 
bagol 2 , markansiya 2 s [Bik] sasakyan 
ng mga bagahe. 

ba-go-n6*ta png [Esp vagoneta] : ma¬ 
liit at bukas na trak, kinakargahan 
ng mga produktong karaniwang 
mula sa minahan. 

b£ a gong png [Igo] : kaluluwa ng isang 
tao na napugutan ng ulo. 

b£g-ong png [ST] : mahaba at umu- 
ugong na boses Cf hAgong. 

ba-g6ng-bd-gong png Zoo [ST] : 
kulisap na parang bukbok, kauri ng 
uwang. 

Ba-gong-ban-tS, Fern6n a do png Lit: 
kauna-unahang nalathalang maka- 
tang ladino. 

b6*gong-go a l6/mg[ST] ssasinaunang 
lipunan, kahon na yari sa kahoy. 

b^*gong-t^*o png [ST] : baguntao. 

Ba-gong Ta*6n png: unang araw sa 
buwan ng Enero : New Year. 

B&'gong Ti*p£n png Bib [bago+ng 

tipan] : dalawampu’t pi tong aklat sa 
Bibliya na nagtatala ng buhay, mi- 
nistro, kamatayan sa krus, at muling 
pagkabuhay ni Hesukristo at ang mga 
turo ng Kaniyang mga apostol: New 
Testament. 

B£g-ong Y^ng-gaw png Mit [Hit] : 

aswang na kumakain at umiinom ng 
dugo ng tao. 

ba*g6*ok png [ST] : dagook. 

ba*go*6ng png: binurong isda o hi- 

pon : BAGUK. 

ba*go # 6ng-ba*ld # yan png: bagoong 
na gawa sa Balayan, Batangas. 

ba*gos pnd mag‘b£ a gos t ba-gu-sin. 
ba a gu*san [Seb] : kayas. 

b£ a gos pnr [Seb] : moroso. 

ba-got png 1 : pagkayamot sa isang 
bagay na nakasasawa na sa pandinig 
o paningin 2: [Ilk] dahon ng isang 
halamang-tubig. 


ba-got pnr : nayayamot; inip na inip 
sa paghihintay. 

bagpipe (bag-payp) pngMus [Ing] : 
instrumento na may caha, tinutug- 
tog sa pamamagitan ng presyon ng 
hangin mula sa supot na iniipit ng 
bisig at hiriihipan. 

bag-ras png 1 : [Seb] galmos 2: Bot 
punongkahoy ( Eucalyptus deglupta ), 
may balakbak na tila hiblang guhit- 
guhit na lunti, bughaw, dilaw, at iba 
pa, at may aromatikong amoy kapag 
dinurog. 

bcig-rit pnr [War] : magagalitin o sum- 
pungin; masamang magalit. 

bag-Scik png 1: pagkalaglag o pagka- 
buwal na pabigla at ubod-tindi Cf 

HULOG, LAGIAG S BAGTOG, BATTEG, HAG- 

BONG, ratA, tugai.bong 2: pagkaalis 
sa kapangyarihan 3: pagkaubos ng 
puhunan o hanapbuhay : bangka- 
rote, lugi 4: hindi pagpasa sa pag- 
susulit o sa anumang kaugnay nito - 

pnd mag a bag a s£k, i a bag a s£k, bu a 
mag-s^k, bag-sa*k^n. 

bag-sa-kan png [bagsak + an] 1 : han- 
tungan; buhusan 2: pook na pinag- 
hahatiran ng paninda o rasyon. 

bag-san png Bot 1 : ubod ng palmera 
2: puso ng mais na may kakaunting 
butil. 

bag-sang png Zoo [Bik] : muong. 

bag*se png [Kap] 1 : gaod 2: sagwan. 

bag-s(k png : tindi ng bisa, gaya sa 
alak, lason, at katulad : balasik. 

bag*sik pnd bu*mag a sfk, bag-si-k^n, 
pa-bag-si-km 1: tapangan 2: dag- 
dagan ng bisa 3: bilisan. 

bdg*tak png [Seb] : bind. 

bag-t^k pnd mag a bag a t6k, i a bag a 

t^k : ibaon ang buto at mga ngipin 
ng aso o buwaya. 

b£g*tang pnd mag-b£g a tang, bu a 
mag-tang, bag*t£*ngin [ST] 1: 
humuli 2 : tuntunin ang daan. 

bag-t^s png t : pagtawid sa daan, ilog, 
o gubat 2: daan o landas - pnd mag a 
bag*t£s, bag-ta-sfn, bu-mag a tis. 

bag-ta-san png [bagtas + an] : pook na 
tinatawid upang mabilis na makara- 
ting sa paroroonan : tapAtan. 

b^g-tavv png [ST] : malaking tinik ng 
isda. 

bag a t^w png Zoo [Bik] : paol. 

bag-taw pnd bu-mag a t£w, bag a ta a 

w^n [ST] 1 : tumingin sa malayo 2: 
all taw. 

b^g a tik png 1 : [ War] pamumuo o 
paninigas 2: [Seb] lagitik. 





bagting 


76 


bahaw 


bag-ting png 1: lubid o kawad na na- 
katali ang magkabilang dulo sa mag- 
kalayong talian 2 : pisi o munting ka¬ 
wad na nakatali sa kudyapi, gitara, 
at kauring instrumentong pangmu- 
sika na kinakaiabit upang tumugtog: 
dulos, kuldas,kuwerdas 3: malaking 
kawad na ginagawang suhay sa bahay 
kung bumabagyo : bAnting, serga 4: 
lubid, kawad, ba-ging, o anumang 
katulad na balakid o hadlang sa daan. 

bag-ting pnr: banat. 

big-tis png Zoo : isdang pipi at lapad 
ang ulo, malaki ang bibig, at dikit- 
dilut ang palikpik sa dibdib. 

bag-tit png , pnr [Ilk] : baliw. 

bag-t6 png Zoo [Ilk] : maliit at mapus- 
yaw na kinakaing mollusk o crusta¬ 
cean na may limang paa. 

bag*t6g png [Pan] : bagsak. 

bag-tok png Zoo: uri ng maliit na ta- 
langka. 

bag-tol png [ST] 1: dalamhati o sa- 
ma ng loob 2 : lubak-lubak na daan. 

bag-tot pnd mag-big-tot, bu-mig- 
tot, bag-tu-tin [57] : kargahin ang 
bata para patulugin. 

ba-gu png [Tau] : lumaking pall. 

ba-gu-an png [57] : kawil o taga para 
sa malaking isda. 

ba-gu-ay png [57] : bflog sa bunga- 
nga ng salakab na kinakabitan ng ti- 
nilad na kawayan. 

ba-gu-bu png [Tau] : amag. 

ba-gud*los png [Seb] : Ugong ng ha- 
ngin mula sa dagat. 

baguette (ba-get) png [Ing] 1: ma- 
haba at makitid na tinapay 2 : bato 
ng hiyas na hugis-parihaba 3: Ark 
maliit na molde, hugis kalahating- 
bilog. 

ba-gu-han pnr: basal; hindi pa sanay: 

BAGITO; SINGKi. 

Baguio (bag-yo) png : lungsod sa 
Benguet. 

ba-guk png [Kap] : bagoong. 

ba*gu*kin png Zoo : tandang ( Gallus 
gallus) na may mahabang Iambi; var 
baukan. 

ba-gu-k6y png [War] : mangkok na 
gawa sa bao; sisidlan ng tubig. 

ba-gu I png [Hit] : bungo. 

ba-gu-lin png [HU Seb] : uri ng mala¬ 
king pusit. 

Ba-gum-bi-yan png Kas [bago+na 
bayan] : pook na karatig ng Intra- 
muros at ginamit na pook-bitayan 
noong panahon ng Espanyol. 


bi-gum-bi-yan png [bago +na bayan] 
1: pook na katatatag pa lamang 
upang pamayanan ng tao 2: dagat o 
gubat na tinambakan ng lupa. 

ba*gum*b6ng png 1 : Zoo maliit na 
hayop na sumisira ng mga kahoy sa 
pamamagitan ng paghungkag sa loob 
nito 2 : bumbong na ikiran ng sinu- 
lid na panghabi. 

bi-gum*bu-hay pnr, png [bago + na 
buhay] 1: pagpapanibagong anyo, 
ayos, o Simula ng kabuhayan mata- 
pos dumaan sa mga kasawian 2 : 
pagkaligtas sa mapanganib na sakuna. 

ba-gum-bun png [Tau] : alikabok. 

ba-gun-ti-o png [bago + na + tao] 1 : 
lalaking pumapasok sa yugto ng pa- 
giging binata 2: Zoo baka o kalabaw 
na malaki na ngunit hindi pa maaa- 
ring ipang-araro, ipanghila, o ma- 
sakyan. 

ba-gut png [Kap Pan] : bunot. 

ba-gu t-bot/mdbu-ma-gut-bot, mag* 
ba*gtit*bot, i-ba-gut-bot [War] : 
bumulong-bulong at magta-nim ng 
sama ng loob. 

big*wir pnr [S7] : dim ang bagang. 

bag-wis png 1 : pakpak ng ibon at gi- 
nagamit sa paglipad : bAgyus 2 s ba- 
hagi ng pakpak ng manok. 

big-wit pnd mag-big*wit, i-big-wit 

[57] : ipakilala ang mga testigo sa 
harap ng hukom. 

bag-yit png [Ilk] : laso na gawa sa 
dahon ng palmera at inilalagay sa 
bind bilang gamot sa rayuma o pu- 
likat. 

bag*y6 png 1 : ligalig sa atmospera, 
karaniwang may palatandaang ma- 
lakas na hangin na may kasamang 
malakas na ulan, kulog, at kidlat : 

ANIN, SAMBEL, TIFON, TYPHOON 2: sa 

eskalang Beaufort, hangin na may 
lakas na 102 - 115 km bawat oras : 

ANIN, SAMBEL, TIFON, TYPHOON 3: ma- 

rahas na kaguluhan, gaya ng kagu- 
luhang sibiko, pampolitika, panlipu- 
nan, at katulad 4: marahas na pag- 
atake Cf babalagiit, buhaw!, buraska, 

PALUNGHO, SIGWA, TEMPESTAD, TORNADO, 
UNOS : ANIN, SAMBEL, SIGWA, TIFON, 
TYPHOON. 

bag*y6ng tu*y6 png [bagyo + na tuyo] : 
bagyong walang kasamang ulan at 
puro hangin lamang na humahagu- 
not at nakapipinsala. 

big*yus png [Kap] : bagwis. 

bi-ha png 1 : ibabang bahagi 2: pag- 
baba ng halaga o presyo 3: pagbaba 


sa pagpapahalaga ng kapuwa tao 4: 
pagdgil ng rasyon. 

ba*hi png : pag-apaw ng tubig, kara¬ 
niwang dulot ng malakas na ulan, 
daluyong, at katulad na kalamidad : 

BULUS 3 , DANADANAW, DELAP, LAYUS, SIBA. 

ba-hi-ba png 1: Zoo : isdang alat na 
kulay rosas at kahawig ng tulingan 
ang hugis ng katawan 2 : pababang 
ayos ng lupa, tulad ng gilid ng bun¬ 
dok o kung pababa mula sa isang 
paltok o buhat sa ibabaw ng tulay; 
dahilig. 

* 

ba-hig png: kapirasong tela na nag- 
sisilbing salawal : balanAkan 3 , bayA- 

KAT, G-STRING. 

ba-hag-din png [ba + hagdan] : por- 
siyento. 

ba-hig-ha-ri png : arko na may sari- 
saring kulay at likha ng pagtama ng 
sikat ng araw sa hamog : amboloto, 
bahAgsubay, balangAw, bAngaw 2 , bu- 
langiw, bullAlayaw, pinan-ari. 

ba-hi-gi png 1 : had o sangkap ng ka- 
buuan : apAg, dAke, dibisyon, dunga, 

KABTANG 2 , PART 1 , PAR1E, PISI 3 , PITAK 4 , 

simang, tungA 2: amot at pakikipar- 
te sa binili 3: dako. 

ba*hi*gi/?n^i*ba*hi-g» t ma*ma*hi- 
gi, ba-ha-gi-han 1 : paghati-hadin 2: 
bigyan ng bahagi 3: mamigay sa ma- 
raming tao. 

ba*hag*su-bay/?ng[57] sbahaghari. 

ba-hag-yi pnr : kaunti; katiting. 

bi-hak png Med [Seb] : kanser. 

ba-ha-li png 1 : pamamahala; panga- 
ngasiwa : bahAnda 2: responsabilidad 
3: taong responsable 4: Idy karani¬ 
wang dinudugtungan ng na at nag- 
papahiwatig ng pagtanggap sa maaa- 
ring mangyari; mangyari na ang 
mangyayari. 

bi-han png [57] : susi. 

ba-hin-da png [57] : bahala 1 . 

ba-han-di png [Seb War] : yaman. 

ba-hir png [57] : malaki at maitim 
na nunal o marka sa anumang ba¬ 
hagi ng katawan ng tao. 

bi*has png [ War] : dami ng nasaktan 
o nasawi. 

bi-haw /mg [Bik HU Seb War] : nati- 
rang kanin : kaning-lamig, singkutsA, 
kiiabbAn. 

s 

ba*hiw png Zoo [Bik Tag] : ilahas na 
kuwago : bukaw, kulayot, kulAyo, mi- 

NGOK, NGIWNGIW, PUEK. 

ba-hiw pnr 1 : hilom o magaling na 
ang sugat, lamat, at katulad na pin- 
sala 2: paos; malat. 










bahawan 


77 


bailiwick 



# 


ba*ha a w6n png [Seb ] : bandehado. 

bi*hay^1: kubo, gusaii, o katulad 
na ginagamit na tirahan ng isa o 
ilang mag-anak : abong, balay 1 , bale, 

BAY, KASA, TAHANAN, VAHAy, WALAY 2\ 

kanlungan ng ilahas na hayop 3: na¬ 
tural na pambalot, gaya ng talukab 
ng mollusk, upang magdulot ng pro- 
teksiyon sa hayop 4: gusaling inilaan 
para sa isang gawaing pangmadla 5: 
angkan kasama ang mga ninuno at 
kamag-anak. 

ba a h6y png [War] 1 : pulang buto 2: 
uri ng bigas na kinain ng peste. 

ba*h£y pnr : laging nasa bahay. 

ba-ha-ya png [ Tau ] : panganib. 

b6*hay-adi*wan png [bahay aim +an] : 
bahay na ginagamit sa pangga-bing 
pag-aaliw Cf kAbaret, nAytklab. 

b6hay-ampunan png [bahay~ampon+ 
an] : ampunan. 


b£ a hay-ci a sim png [57] : bahagi ng 
bituka ng usa o baka na kinahahan- 
tungan ng kinaing maasim. 

ba'hay-ba-hay pngMus [Sw6] : awit 
sa unang anibersaryo ng kamatayan. 

ba a h6y-ba a h6 a yan png [bahay bahay + 
an] : laro ng mga bata, nagkukun- 
wang isang pamilya ang mga nagla- 
laro at ginagampanan ang tungkulin 
ng ama, ina, anak, at ibang miyem- 
bro. 


b£*hay~ba a t& png : sinapupunan. 

b6 a hay-gu a y& png : kinalalagyan ng 
guyang hindi pa ipinanganganak. 

b6*hay-ha a ri png: mamalialing bahay 

Cf PALASYO. 

b6 a hay-ka a l^ a kal/?ng: gusaling pang- 
negosyo. 

b6*hay-k6 a nin png 1 : tiyan ng tao 2: 
butse ng ibon at manok. 

ba a hay-ku a bo png : maliit na bahay 
na hugis cube, karaniwang gawa sa 
haligi at sahig na kawayan, at ding- 
ding at bubong na pawid o kogon Cf 

DALUNGDONG. 


b£ a hay-lang a g&m png : pook na pi- 
namumugaran ng langgam. 

b6 a hay-na-ba a t6 png : malaking ba¬ 
hay na gawa noong panahon ng 
Espanyol. 

b6*hay-pa*rl png [bahay part] : kum- 
bento. 


b6*hay-p6*u a pa a h6n png [bahay pa + 
upa +han] ; bahay na tumatanggap 
ng nagbabayad na titira Cf apartment, 

BEDSPACE. 


b6 a hay-puk a yu*tan png [bahay-puk- 

yut + an] : estruktura ng mga hanay 
ng cell na gawa sa pagkit, may anim 
na gilid, at nililikha ng mga pukyot 
upang pag-imbakan ng kanilang mga 
itlog, pulut, at pollen : bahay-anilan, 

B AH AY-LAYWAN, B AL AY-YU KAN, HONEY- 


GOM 


SARAY. 


b£ a hay-sang*l£ a an png [bahay sangla 
+ an] : opisina para sa pagsasangla ; 

AHENSRA DE EMPENYO, PAWNSHOP. 


ba a h6 a te pnr [Esp bajete] 1 : pandak 
2 : bangkarote; lugi var bahiti. 

b6*hi png[ST] : guhit ngpalad : badhi. 

ba a ht png [Seb] 1 : latigo na gawa sa 
bun tot ng page 2: itim at makintab 
na tabla mula sa punong pola. 

b£ a hid png : bakas ng dumi sa anu- 
mang bagay na malinis : balad -pnd 

magb^hid, ba-hbran, i a b6 a hia. 


ba a hfl*ya png [Esp vajilla] : kagami- 
tang pangkomedor na binubuo ng 
mga pinggan, kubyertos, at baso. 

b£ a hin png [HU Seb] : pitak 1 . 

ba*hin png 1 : bigla at malakas na pag- 
labas ng hangin sa ilong var bahing: 
Atsi, atsing, baeng, bAsis, bA-hon, hat¬ 
sing, nasnA 2: pftak. 

bd a hin-b£ a hin pnr [57] :walangbala- 
kid o paghihirap. 

ba a hfng png : varyant ng bahfn. 

ba*hfr png [57] :1 iba’t ibang kulay 
sa bestida o damit ng babae 2 : pis- 
ngi na nasunog sa araw o namaga 
dahil sa gulpi o bugbog. 


ba a hfr pnd mag'ba'hir, ba-hiTin, 
bu a ma a hsr : [57] biyakin. 

— • 0 

ba-his pnr [Seb] : hindi mapalagay; 
naglalakad paroo’t pari to dahil sa 
galit. 

ba a his*ta png Mus [Esp bajista] : tu- 
mutugtog ng baho. 


ba a hft /?^mag a ba a hft, i a ba a hft [HU] 

1: ilayo sa apoy ang lutuan : b.ak-it 
2: angkining asawa ang isang babae 
nang walang pahintulot ng mga ma- 
gulang : tAban. 

ba-hbya png [Esp bahia] : look. 

b^-ho pngMus [Esp bajo] 1: a pina- 
kamababang tinig pang-awit ng lalaki 
b mang-aawit na may ganitong tinig 
C bahagi ng piyesa na isinulat para 
rito : bass 1 2 : pinakamababang ba¬ 
hagi ng musikang armonisado : bass 1 
3: a instrumentong may pinakama¬ 
babang tono sa pamilya nito b taga- 
tugtog ng instrumentong ito : bass 1 
4 : pinakamalalim o pinakamaba¬ 
bang tunog : bass 1 . 


ba*hd png : masamang amoy na na- 
kasusulasok sa ilong : antot, Angot, 
angot, banget, bansiw, bantot. 

b4 a hod pnd bu a mi a hod v ba-hti-din, 
i a b& a hod [War] : bungguin o ma- 
bunggo ang nasaktang kamay o paa. 

ba a H6g png 1 : kanin na sinasabawan 
ng gatas, tubig, o anumang malab- 
naw Cf lugaw, sait : ambulA, lebeg, 
labAy 2: hinalong likido o tinunaw 
na pagkain : lahok, sahog, sinamo 
3: pagkain ng baboy. 

b£ a hok png [S7] 1 : biglang pagtulak 
2 : nilugaw. 

b£ a hol pnb [ST]: pagkatapos; paglaon. 

ba a h6l pnr [War] 1 : makapal 2: na- 
pakalaki. 

ba*h6n png [Esp bajon] : bassoon. 

bd-hon png [Bik] : bahin. 

b4 a hong png Zoo [HU] : amahong. 

b^ a ho a rel a y6 a be png Sin [Esp bajore- 
lieve] : bas-relief. 


ba*h6t pnr [Seb] : hambog. 

baht (bat) png [Tha] : batayang sa- 
lapi ng Thailand, katumbas ng 100 
satang. 

bd a hug-b£ a hug png Bot [HU] : da- 
mong-palyas. 

ba*hu a ra png [Esp bajura] : umbok ng 
lupa, gaya sa baybayin, na maaaring 
sadsaran ng maliliit na sasakyang dagat 

b6 a i png [Pan] : lola. 

b6 a id png [HU Seb War] : hasa. 

ba a i a fng pnr [Bik] : katulad; kaham- 
bing; kapareho. 

ba a ik png [IJu] 1: tao na namamahala 
sa seremonya 2: lalaking mang-aawit. 

ba*bkan png Zoo : malaki at matan- 
dang matsing. 

b6 a il png [HU] : gilid ng inararong 
lupain na iniwang tuyo nang ilang 
linggo. 

bail (beyl) png [Ing] : piyansa. 

ba‘Ma a rbna png [Esp bailarina] 1: ba- 
baeng mananayaw, ba a i a la*rfn kung 
lalaki 2 : mananayaw ng ballet: balle¬ 
rina 3: babae na binabayaran upang 
makipagsayaw sa kabaret var bayla- 
rfna, belarina. 


ba a f a le png [Esp] : sayaw; sayawan var 
bayle. 

bailiff (beydif) png [Ing] : tagasiyasat 
at tagadakip na opisyal ng sheriff. 

bailiwick (bey-li-wik) png [Ing] 1 : 
balwarte 2 2: Bat distrito o hurisdiksi- 
yon ng isang bailiff. 









bailout 


78 


bakaw 


bailout (beyl-awt) png [Ing bail+out] : 
tulong na pananalapi upang mapigil 
ang pagbagsak ng negosyo, kabuha- 
yan, at katulad. 

ba'frrrbi png: kuliling na isinasabit 
sa leeg ng aso o ipinahihiyas sa kasu- 
otan ng pay aso o mapagpatawang 
tauhan sa dulaan; ginagamit din ng 
nakabalatkayong piyerot sa kamabal 

var BEMBI, BEMBE : KALINGKAGING, KA- 
LINGKALING, KAMPANITA, KILINGKILING, 
LAGTING, TILINGTILING. 

ba-i-n£t png: binat. 

badn-badn pngBot [Ilk] : makahiya. 

ba*l*ngaw/mdmag*ba*i*ng6w t i*ba* 
i*ngaw [57] : manguha ng bulak. 

bad-no pngBot: malaking halamang 
tubig ( Nelumbium nelumbo), may 
malatubong risoma, mabango ang 
puti o pink na bulaklak, at karani- 
wang nakalutang sa tubig Cf lotus. 

ba-ir png [Ilk] : balyan. 

ba •ir png Zoo : uri ng uod. 

badr pnr [57] : lalaking-lalaki. 

ba*is pnr [57] : walang galang; bastos. 

ba-i-san png: relasyon o ugnayan ng 
mga magulang ng nobya at nobyo; 
magbalae. 

ba* i*si png : tagtuyot var bisi. 

ba*i*sit png : punongkahoy na mati- 
gas ang puno at mga sanga, at may 
lihang paayon sa kahabaan. 

badt png 1: kakayahang humatol ng 
tama o mali, mabuti o masama, ma- 
ganda o pangit: huwisvo 1 , wtt 2 : ingat 
sa isip, salita, at gawa : huwisvo 1 , wit. 

ba*i*t£ng png 1: bahagi ng hagdanan 
na tinatapakan o kinakapitan sa pag- 
akyat o pagpanaog var baytang : ba- 
litang, halintang, steps 2 : antas sa 
edukasyon : grade, grado, 

bad'to pnb [57] : makikita rito. 

bad-tos png [57] : matigas na pamalo. 

Ba*it Pan*di pngMit [Bag] : diyosaat 

espiritung tagapangalaga ng habi- 
han at ng mga manghahabi. 

bad*yo*ngan png [57] : kawayan na 
pinagtatalian ng kawit. 

Ba*j£w png : pangkating etniko na 
naninirahan sa tabing-dagat o sa mga 
tahanang bangka sa Suiu at Tawi- 
tawi. 

b£*ka png [Esp vaca] 1: Zoo malaki at 
maamong hay op ( Bos taurus), apat 
ang paa, may sungay, at ginagatasan 
ang inahin : cattle, cow 2 ; Iabanan; 
digmaan 3: Iabanan ng dalawang 
isip - pnd mag-bS-ka, ba*k6*hin, 

i'bd'ka. 


ba*k& png [Tau] : matigas at manipis 
na dumi sa ngipin. 

ba-ka pnr [HU] : sakang. 

ba-kd pnb : marahil. 

bct*ka-b£*ka png Zoo : isda na mata- 
tagpuan sa batuhan at may dalawang 
tinik sa ulo na tila sungay ng baka. 

ba*k£-ba*k£ png Zoo [HU] : uri ng 
maliit na crustacean. 

ba*ka*ba*k£*han png 1 : laruang hu- 
bog baka 2 : laro ng mga batang gu- 
magapang at ginagagad ang hakbang 
ng baka 3: hindi tunay na baka 4: 
Bot mutha. 

ba*ka*b£n png Zoo [57] : bakaran. 

b£*kad png: pagkadkad ng tali mula 
sa karete. 

bak*£d pnr [War] : bigal. 

ba*k^*gan png Zoo : isdang alat (ge¬ 
nus Leiognathus) na kauri ng sapsap. 

ba*k^*ig png Bot : palumpong ( Cae- 
salpinia nuga ) na nabubuhay sa ta- 
bing dagat : kabit-kabag, kalawinit, 

SAGMIT. 

ba*k^k png [HUSeb] : kasinungalingan. 

png Bot [Ilk] : batad. 

ba*ka*ki png [Sub] : pantalong pan- 
lalaki. 

ba*k£*kon pnr [Seb] : bulastog. 

bchkal pngKem : element na mabigat, 
napapanday, makunat, magnetiko, 
metaliko, at kulay pilak kapag dina- 
lisay ngunit madaling kalawangin 
(atomic number 26, symbol Fe) : 

BALATANG, BAIAYANG, BATBAT 2 , LANDOK 1 , 

lansang, iron 2 , potaw, puthaw 2 , sal- 
salon. 

ba*k6l png 1: paraan ng pagtatanim 
sa bukiring walang tubig 2 : pam- 
bungkal, karaniwang may bakal sa 
dulo. 

ba*k6l /wdmam*ba*k6l, bu*ma*k6l, 
i*ba*k^l 1: lagyan ng bakal 2: Kol 
hingan ng salapi ang isang kakilala 
o kamag-anak 3: [Bik HU] bumili. 

b6*kal pnr Kol : hingi o bigay. 

ba*ka*lan png [Pny] : tukod sa ding- 
ding. 

ba*ka*l4w png Zoo [Esp bacalao] : isda 
(family Gadidae) na malambot ang 
palikpik at tumitimbang nang higit- 
kumulang sa 22 g. 

ba*k£m png 1: paghakab sa balat ng 
isang tao na may karamdaman «a 
pamamagitan ng kristal na kawangis 
ng baso : bentosa, tandok 2 : lapat 
ng mga kahoy sa paggawa ng bahay 


o muwebles 3: buklod ng tapayan 
upang hindi ito malahang. 

ba*ka*n£l png [Esp bacanal] : isang 
napakasaya at walang pagpipigil na 
pagdiriwang na idinaraos ng mga 
sinaunang Romano tuwing ikadong 
taon para kay Bacchus : bacchanalia 2 . 

ba-kang png [War] : lakdang. 

ba*k^ng pnr [5^] : sakang. 

b£*kang-b£*kang png [57] : lupain 
o daan na may malalaking bitak. 

ba*k6n-te png [Esp vacante] : posis- 
yon na walang gumaganap; bahay o 
gusali na walang umookopa. 

ba*k£n*te pnr [Esp vacante] 1 : walang 
laman 2 : walang nakatira. 

b£*kar png [57] : tablang pamakuan 
ng sahig ng bahay; tahilan. 

ba*k^r png [Ilk] : malaking sisidlan o 


1 _^ 


LABBA 


ba*kd*ran png Zoo [57] : asong kulay 
puti at may batik-batik na itim : ba- 

KARBAN, BAKABAN. 

ba*kar*b6n png Zoo [57] : bakaran. 

ba*kas png [Kap Tag Tau] 1 : marka 
ng yapak ng tao o hayop 2: tandang 
pagkakakilanlan sa isang bagay o 
pangyayaring nakalipas na. 

b£*kas png [Bik Kap HU Ilk Pan Seb 
Tag War] : pagsasama-sama sa negos¬ 
yo o sugal : partnership, sosyo - pnd 

mag*b&*kas, bu*m6*kas, i-b£*kas, 

ba*k£*san. 


ba*k£*sa png [Ilk] 1 : naiiwang alat o 
asin tuwing kati ng dagat 2 : mantsa. 

ba*kd-sa*ka*!l pnb : pakikipagsapala- 
ran sa anumang gawain; kawalan ng 
katiyakan. 

i ba*kas*y6n png [Esp vacacion] 1 : pa~ 
mamahinga upang magliwaliw 2 : 
pansamantalang pagpapahinga - 

/mrfmag*ba*kas*y6n, i*ba*kas*y6n. 

ba*kas*yu*nan png [bakasyon + an] : 
pook na pansamantalang pahingahan. 

ba-k&t png 1: [Kap Tag] markang na- 
iwan ng idiniin na larawan : balkat, 
gannA, tigaman, timaan, trace 2: 
peklat. 

ba*k£t pnd mag*ba*k6t, i*ba*kdt, 

bu*ma*k^t : kopyahin, karaniwang 
sa pamamagitan ng pagpatong ng 
manipis na papel sa nais kopyahin. 

ba*k£*tin png Zoo [HU] : ilahas na 
baboy. 

b£*kaw png [Pan Mag Mrw Tau] 1; 
Bot punongkahoy (Rhizopora mucro- 
mata) na tumutubo sa tubig alat o 
tabang var bako, bakawan, bakhaw, 







bakaw 


79 


baklay 


bukaw : bakawang-babae, mangroove 
2: Bot punongkahoy [Fragraea raci- 
mosa] na tumataas nang 6 m, bilog 
ang mga dahon, at panggamot sa 
kagat ng ahas ang bulaklak: malabu- 
waya 3: Zoo gagamba. 

ba a k£w png Zoo : ibon na may maikli 
at bilog na pakpak at mahaba ang 
daliri sa paa var bakaw Cf tikling, 

TINIKLING : BAKO. 

ba*kd-wan png 1: Bot bakaw 1 2: tawag 
sa mumurahing sigarilyo na gawang 
bahay. 

ba a k4 a wang-ba a b£ a e/mg bakaw 1 . 

ba a k£ a wang-la*l£ a ki png Bot: punong¬ 
kahoy ( Rhizophora apiculata), naka- 
tukod ang mga nakatinghas na ugat, 
karaniwan sa ilog o anumang matu- 
big na pook : pututan. 

b£ a kay png 1: pag-aabang sa kaaway, 
pagmamanman; lihim na pagmama- 
sid : BANTAY 2 , BANTE, DAKAY 2l buslong 
maluwang ang bunganga at maliit 
ang dakong puwitan. 

ba*ka a y&w png [57] : isang uri ng 
palay. 

bak-bdk png [Bik Hil Ilk Iva Kap Seb 
ST Tag] 1: pag-aalis ng balat kung 
natutuklap sa laman; pagtuklap sa 
balat ng puno ng kahoy o prutas 2: 
pagtanggal sa anumang bagay mula 
sa pinagkakabitan : hiklat, hikwat, 
tungkab - pnd mag-bak-bdk, bu a 
mak-bdk, bak-ba-km. 

bak-ba-kan png : labanan. 

bak*bak-ta*h6ng pm [57] : trabaho 
nang trabaho ngunit walang natata- 
pos o nayayari. 

bak-dol png [ Tbo ] : bahagi ng bahay 
sa may entrada o pasukan. 

bake (beyk) pnd [Ing] 1: lutuin sa 
hurno; maghurno; ihurno : beyk 2 : 
patuyuin sa init; idarang sa init o 
apoy : beyk 3: ibilad sa araw : beyk. 

bB'ketrvb&'kes png Bot [Ilk] : anabo. 

baker (beyk-er) png [Ing] 1: pana- 
dero 2 : maliit na hurno. 

ba'k£ •ro png [Esp vaquero] : tagapag- 
alaga ng mga baka. 

bakery (beyk-e-n) png [Ing] : pana- 
derya. 

ba-k6s png Zoo [Ilk Pan] : matsing. 

ba*k6t png 1: hindi pantay na gupit 
ng buhok 2: [Ilk] matandang babae. 

ba*k6 •ta png [Esp baqueta] 1: panli- 
nis sa butas ng kanyon matapos at 
bago muling paputukin 2: alinman 
saganitong panlinis sa butas ng tubo. 


bak-haw png Bot [Bik Hil Seb War] : 
bakaw. 

bak-hd png 1: [Bik Hil Seb] hikbi 2: 
[War] panaghoy. 

bak-ho png [Bik] : dalamhati. 

ba*ki png [Ilk] : basket na pugad ng 
inahing manok. 

ba-ki png Zoo [Seb] : palaka. 

b£ a ki png [Ifu] : ritwal. 

bcik-i/mdmag-bak-i, bak-rhan, bak- 
i-hin [57] 1 : makiusap para maibalik 
ang gastos 2: paikot-ikutin ang salita 
3: magaspang na panana-lita. 

bd*kid png 1: [Igo] pag-aalay ng ba- 
boy o manok para sa namatay o 
naghihingalo 2: malaking basket na 
nakasalalay sa kabayo o kalabaw, o 
pinaglalagyan ng ani, gaya ng niyog, 
mais, at saging 3: takal ng bigas na 
katumbas ng 25 gatang. 

bcbkid pnd mag'b6*kid, i*bd*kid, ba* 
ki-rin [HU] : balutin ang bungang- 
kahoy para madaling huminog. 

ba*kfd-ba*kid pig [Hil] : tuyong tutuli. 

ba a kik png Zoo [Mrw Samal] : patuna. 

ba*,ki-kaw pnr [Seb] : asiwa; hindi 
angkop. 

ba*ki*ki png: bulik. 

ba a ki a kong png : tila haulang pang- 
huli ng hito, hugis-puso, at yari sa 
nilalang lapat na kawayan at ginaga- 
mitan ng maamoy na pain upang 
akitin ang hito. 

b£ a kin pnb [57] : pananong ukol sa 
anumang dahilan o layunin (^bakit. 

baking powder (beyk-ing paw-der) 
png [Ing] : halo ng sodium bicarbo¬ 
nate, cream of tartar, at iba pa, gina- 
gamit bilang kapalit ng lebadura. 

baking soda (beyk-ing so-da) png 
[Ing] : sodium bicarbonate. 

ba a kin a tol pnd mag a ba a kin a tol, i a ba a 
kin a tol [HU] : kilikin ang mga dala- 
dala. 

b^’kir png [Ilk] 1: gubat; kagubatan 
2 : pagputol ng kahoy o panganga- 
hoy 3: pagiging masigasig sa gawain. 

b£ a kis png 1: taling ikinabit sa tung- 
kod o anumang bitbiting sandata 
upang makatulong sa pagpigil na 
mabuti sa puluhan 2 : tali sa pulu- 
han ng palupalo o latigo sa kabayo, 
sa batuta ng pulis, at sa baril upang 
maisakbat sa balikat. 

ba*kis*ba-ki*san png Bot: manipis na 
damo ( Eleusine indica) na kinakain 
ng baka kapag mura pa : bilabila, 
paagis 1 . 


ba-kit png Bot [Ilk] : uri ng palum- 
pong ( Harrisonia perforata) : laiya. 

bak-it png [57] : kasaping nalumpo. 

bak-it pnd mag a bak-it, bak-i-tin, 
bak-htan [HU] : ibahit; magbahit. 

ba-kit pnr : hindi makinis, karani- 
wang sa gupit ng buhok o pagkaka- 
pinta. 

bd-kit pnb [Kap Tag bakin + at] : ma- 
kabagong anyo ng b£kin : akin, why. 

bak-ka png [Ilk] : palanggana na ga- 
wa sa kahoy, ginagamit sa paghuhu- 
gas ng kamay at paglalaba. 

bak-kug pnr [Ilk] : liko. 

bak a l^ png 1: pagkabighani sa anu¬ 
mang maganda sa tingin 2 : pagkati- 
galgal sa isang bagay na hinahangaan 
lalo pa at bago sa paningin 3: pag- 
katigatig sa kalooban dahil sa takot 
4: pagkagulantang dahil sa isang 
pangyayaring kahambal-hambal 5: 
pag-aalala - pnd ma a bak a I^, i a bak a 
la, bak a la a hin. 

bak-la png 1: lalaking parang babae 
ang kilos at pananalita : binabae 2 : 
lalaking nagkakagusto, umiibig, at 
nakikipagtalik sa kapuwa lalaki : agi, 

AGINGING 2 , BADAP, BADING, BANTUT, BA- 
YOT, GAY, HOMOSEXUAL 1 , PONCE 2 , QUEEN 2 , 
SWARD. 

bakdcid png [Bik Kap Tag] : panghuli 
ng isda, may dingding na sadyang 
panlaban sa tubig, at tumitigil sa tu- 
bigan : bai.6yl.oy, bungsod, bunuan, hi- 

BASAN, LAYRONCi, PASABIL, RAMA, SANGKAD. 

bakdang png [Kaf] : mag-anak na 
mayaman at may dugong bughaw. 

bak a las pnr 1: [Bik Kap Tag] natang- 
gal o nagasgasang rabaw : baklis 2 : 
[Kap Tag] bunot 3: bakli, gaya ng 
sanga ng kahoy - pnd mag*bak a las, 
bu*mak a l£s, bak-la a sm, i a pa*bak a l^s. 

bak a la-s£n png [57] : pagkaluma ng 
libro o anumang bagay; pagpusyaw 
ng kulay. 

bak*la*va png [Ing Turk] : pamutat 
na gawa sa minasang arina, pulut- 
pukyutan, at nuwes. 

bdk a law png [Seb] : galang o pulseras. 

bak’law png [57] : kamay na maliliit. 

bak-iay png [Bik] : sakit sa balat na 
mahirap gamutin. 

bak-lay ^<imag a bak a lay, i a b4k a lay, 
bak a l£ a yin [Hil] : akyatin at tawirin 
ang bundok o burol. 

bak-lay /wimag a bak a lay, i a bak a l4y, 
bak*la a yin [57] : maglakad sa ma¬ 
haba at lubak-lubak na landas. 



V 


bakle 


bakuna 


80 


bak-16 png Zoo : tawag sa maliit na 
dalag ( Ophicephalus striatus) var ba- 
kule : anak-dalag 2 . 

bak-16 pnd bak-le-hin, bu-mak-16, 

mag-bak-ld [Bik] : baguhin; itama. 

bak-li pnri naputol na sanga o piraso 
ng kahoy : alupis, bali, bal! 1 , lugti, 

NATUKKOL, PIYO, SANGAL, SAPAK. 

bak-tid pnr [Seb Tag] : nakagapos sa 
likod ang mga kamay o pakpak ka- 
raniwang ginagawa sa pakpak ng 
manok na kakatayin. 

bcik-ling png [Ilk] : bitag. 

bak-iis png [571 : kinaugaliang pag- 
lipat-lipat ng mga bagay. 

bak-Us pnr : nagasgasan : baklas 1 . 
ba'lo*ki‘kf pnd [ST] : balokwi. 

b6k-nad png [Ilk] : hanay ng malala- 
king bato o mataas na tambak ng 
buhangin sa ilalim ng tubig na halos 
litaw ang ibabaw. 


bdk-nal png [Kap] : hirin. 

bak-nang png 1 : [. Itn ] mayamangka- 
tutubo 2: [Kal\ panggitnang uri at 
mga negosyante sa lipunang Kalinga 
3: [Ilk] tao na mayaman. 

bak-ning pnr [Ilk] 1: mayaman; ma- 
salapi; maykaya 2: dakila 3: maka- 

bago. 

bdk-nit png [War] : matinik na pa- 
lumpong. 

b6k*nos^ndmag-b6k*no8, bak*nu- 

sin [ Ilk] : kayasin ang panlabas na 
balat ng kawayan. 

ba-k6 png 1: [S7] landas na lubak- 
lubak 2: [ Kap] bakaw. 

ba*kd png 1: hadlang dahil sa hindi 
patag na rabaw 2 : mababaw na hu- 
kay sa daan; lubak; hindi patag na 
kalagayan ng daan 3: paudlot na pag- 
sasalita; pagkauntol sa paglalakad. 

ba*k6 pnd mag*ba-k6, ba;ku*h6n 

[ST] : hulaan kung ano o ilan ang 

nasa kamay. 

ba*kd pnr [Seb] : hukot. 

ba*kd-ba-k6 pnr 1: maraming hukay 
2 : hindi patag. 

bd'kod png [Hil Ilk Tag] 1: patayong 
estruktura sa paligid ng isang sukat 
ng lupa, maaaring gawa sa kawayan, 
tabla, kahoy, bato, o mga tumutu- 
bong halaman at punongkahoy : 
alad, alar, ikub, fence, kudal, siklat 
2 : anumang nakakulong sa banos ng 
lupang palayan o halamanan 3: [Hil 

Seb] baklad. 

ba*k6*kang png : sugat na matagal 
gumaling at nag-iiwan ng malaki at 


malalim na peklat sa balat var baku- 
kang. 

ba-k6*ko png Zoo : malaking babansi. 

ba*k6*kong-m6TO png : bitilya. 

b^-kol png', malaking basket na malu- 
wang ang bibig, masinsin ang pagka- 
kalala, at may apat na sulok na puwit: 
labba 2 , babako, buksot. 

ba*k6l pndmag’ba‘k6I i - ba - k6l, ba* 
kudin [Hil] : lutuin ang manok sa 
kawayang sisidlan var binakol. 

ba*k6l png [Se&] : lumpo. 

ba*ko*li png [ST] 1: Zoo munting da¬ 
lag 2 ; pag-unawa; matapat na pag- 
husga. 

b^-kong png 1: Bot [Ilk Mai Tag] ha¬ 
laman ( Crinum asiaticum) na maha- 
ba ang dahon, may bilugan at lunti 
na bunga, at tumutubo sa mabuha- 
nging tabing-dagat: kabong 2 : ma- 
nipis at puting lamad na bumabalot 
sa panloob na bahagi ng kawayan 3: 
[Tbo] hayop. 

ba"k6‘od, ba*ko*6d png 1: mataas na 
lupang hindi binabaha t;arbakulod, 

. bakoor 2 : taniman o plantasyon ng 
tubo; tubuhan. 

ba*k6-or png [ST] : varyant ng ba- 

kood. 

bd’kor pnb [ST] : malapitr 

ba*k6s png [Seb] : sinturon. 

ba*k6t png [ST] : bukot. 

b£k a ru8 png [Bik] : galos. 

bak*S& png [ST] : alampay. 

bak-s^ jimrfmag-bak-sd, bu-mak-86, 
i-bak-s^, bak*sa*Jn [ST] : pitasin 
ang bungangkahoy nang wala sa pa- 
nahon. 

bak*s&t png Zoo : malaking push. 

b^k'say png [S7] : sibat. 

b6k-sil png [Ilk] : kabilang gilid ng 
bundok, burol, o dalisdis. 

bAk’tad png [Ilk] : harang na inila- 
lagay sa bakod o daanan. 

bak*t6l png [ST] : nabiyak na singsing. 

bak*t6l pnr: basag o pigtas, gaya ng 
singsing o galang — pnd mag*bak’ 

til, bak*ta-lfn. 

bak-tis pnd mag-bak-tia, bu-mak* 


tis, bak"ta*sin [Bik ST] : tahakin ang 
tuwid na landas. 

bak*tiw png\ : Kar tinteruhan ngan- 
lowage, ginagamit sa pagguhit at pag- 
lilinya sa kahoy, yari sa kahoy, ang 
pinakabahay ng sinulid, at may butas 
na nilalagyan ng pangkulay na ka- 
raniwang itim : amlong, pitik 2: Bot 
[Pan] bataw. 


bak’tirya png Zoo [Esp bacteria] : isa 
sa malaking pangkat ng mikroorga- 
nismo (class Achizomycetes) na iisa 
ang cell, walang organelle at organi- 
sadong nukleo, at may mga katangian 
kapuwa ng hayop at ng halaman : 

BACTERIA. 

bak-tiryodd'hbyi png [Esp bacterio- 
logia] : bacteriology. 

b£k*tin png [Seb] : bilk. 

bik-to png Bot: baging na may kumpol- 
kumpol na bulaklak na lumalaki 
hanggang2sm. 

bak'tdl png: mga butas o lubak ng 
daan. 

bak*t6t png ■ pnr: anumang bagay na 
dala saan man pumunta, karaniwang 
kinakalong o isinasakbat, at karani¬ 
wang ginagamit bilang sombrero o 

sisidlan ng likido. 

ba*k<rbak png [Ilk] : natuyong bunga 
ng kalabasa at iba pang halamang- 
baging na ginagamit bilang sombre¬ 
ro o sisidlan ng likido. 

ba*ku*gan png Bot [Bik] : igiw. 

ba*ku*kang png : varyant ng bako- 

kang. 

ba-ku'king png Zoo [Seb Tag] : uwang. 

ba*ku a kul png: uri ng bahay na higit 
na maliit sa kubo, ngunit higit na 
maganda sa dampa. 

ba*ku*kut png [Kap] : abubot. 

ba-kul png [Ilk] 1: sawaling ginaga¬ 
mit bilang dingding, sahig, o bubong 
2 : makapal na kumot na makulay 

ang gilid. 

ba'kiHaw png Zoo 1: malaking ung- 
goy ( Macaca philippinensis) Cf baikan, 
mananid : gorilya, loo 2 : maliit na 
bakol para sa maliliit na pangangai- 
langan 3: Kol tawag sa tao na tuma- 

tanda. 

b§*kul-ba-ku*lanpn^1: maliit na ba¬ 
kol 2 : hindi tunay na bakol; laruang 
bakol. 

ba*ku*H png: maliit na bulig. 

ba'kti’li’han png Zoo : bangayngay. 

bd*ku*l6 png [Esp baculo] : tungkod 
ng obispo. 

ba*k<Hod png [Ilk] : varyant ng ba- 

kood. 

w 

ba-ku-lu png [Iba] : bundok. 

ba a ktim*b6*kong pnr [ST] : pinasan 
nang nakasalalay sa batok at nakala- 
wit sa dibdib ang mga paa, karani- 
.. wang bata ang karga. 

ba-ku-na png [Esp vacuna ] : ineksiyon 
' sa katawan laban sa anumang sakit. 


L 












bakunador 


81 


balahak 


ba*ku*na*dor png [Esp vacunador] : 
tao na nagbabakuna. 

ba-ku-ni-wa png Mit [Seb, War ] 1: 
dambuhalang ahas na pinaniniwala- 
ang kumakain ng buwan o araw ka- 
pag may eklipse o laho 2: eklipse 3: 
laho 1 . 

ba*ku*not pnr : hukot dahil sa mabi- 
gat na bagay na nakalagay sa likod. 

ba’ku •ran png: lupa sa paligid ng ba- 
hay at may bakod Cf duluhan. 

ba*ku*tot png: tila haulang palakaya, 
gawa sa nilalang lapat ng kawayan, 
at ginagamit sa Mindoro para sa pag- 
huli ng isda. 

ba-ku-tut png Zoo : uriles. 

bik*wa png Zoo [Seb Tag] : ilahas na 
ibon ( Pitta sordida sordida) na itim at 
luntian ang balahibo at maingay : 

WOWHA. 

bak*wa png Bot [ Tbo ] : patola. 

bak •we png [Mag] : bakol. 

bak*wet png [Ing evacuate] : mga tao 
na umalis ng tirahan upang tumakas 
sa kapahamakan var bakwit Cf alsa- 
ruajtan, LIKAS - pnd mag-bak-wit, 
i*bak*wit f bu-mak-wit. 

bak-wf png [ST] : lupa o landas na 
paahon at palusong. 

bak-wFbak-wi png [S7] : ato. 

bik*wir png [ST] : uri ng buslo. 

bak-wis png [ST] : tali. 

bik*wit png Zoo [Kap] : uri ng ibon 
sa bukid. 

bak-ya png [ Tii] 1: sapin sa paa na 
yari sa kahoy ang tapakan : kamma- 

DANG, PANTUKOS, SAKWA 2 , SIKOS, SU- 

vftKOS 2: Bot yerba ( Dieffenbachia 
amoena) na malaki at malapad ang 
matingkad na lunting dahon. 

bak*yi*no png [Seb] : dalubhasa. 

bak-yis png [Pan] : libis. 

M da png [Esp vala] : punglo na gina¬ 
gamit sa mga armas na panudla. 

bfldi png 1: Zoo [Iba] malaking baya- 
wak (family Varanidae) 2: [Pan] baga. 

badi png [Kap Tag] : banta; pana- 
nakot. 

badi png Bot [Bik] : kawayan. 

bida pnh: katagang katumbas ng alin- 
man, anuman, sinuman. 

ba*l£*an pnr [Seb] : banal. 

ba*la*it png: metal na nakapalibot 
at nagpapatibay sa bilog na bagay, 
ng bariles. 


ba*la*bd png 1 : palapa ng palma 2: 
murang dahon ng saging o gabe 3 : 
[ War] lapat na kawayan at ginamit 
sa pagbabakod 4: nahawan o mali- 
nis na gubat o kahuyan Cf hawan. 

ba*la*b£ pnd mag*ba*la*bd, bada* 
bd*in a ba*la*b^*an [Pan] : tanggalin 
ang dahon ng tabako. 

ba*l£*bad png : ilaw ng bangka o bar- 
ko sa gitna ng dagat. 

ba*ld*bag png 1 : sibat 2: [Ilk] sala- 
pang na may isang sima. 

ba*la*b£g png 1 : Zoo ahas na dalawa 
ang ulo twbalabat 2 : hagis; itsa; 
balibag. 

ba*la*b^g pnr [Seb] : hiwas 2 . 

bd*la*ba-go png Bot [War] : dangliw. 

badd'bal png [Kap Ilk Pan Tag] : anu- 
mang telang pambalot sa katawan : 
alampay 2 , cloak 1 - pnd mag*ba*l£' 
bal, ba-la-b^-lan, i*ba*l£*bal. 

ba*l4*ba*l4-id png: pagkukunw^ri o 
pangangarap. 

ba*l^-ba*Ia*kl png: iba’t ibang bagay 
var balaki, balaki : sarisari, samot- 
samot. 

ba*la-ba*lang*gu*tan png [bala-ba- 

langgot + an] Bot : damong karani- 
wang tumutubo sa mga tiwangwang 
at latiang pook, ang tangkay ay gina¬ 
gamit sa paggawa ng banig at pan- 
tabing. 

ba*l£*ba*la*nu*yan png [bala-balanoy 
+«rz] Bot 1: mabalahibong palum- 
pong ( Gynadropsis gynandra) na lu- 
malago sa gilid ng dalampasigan : 
apoy-apuyan 2: palumpong [ Polani - 
sia icosandra] na malakas ang hali- 
muyak : sili-silihan. 

ba*la*bd*ngan png Zoo : kabasi. 

ba*lab-ba png [Bag] : alkohol mula 
sa tubo. 

bad£*bi*g& pnr : labis mamintas; la- 
ging pumupuna. 

b^dad png [Kap] : bahid. 

bad^’da png Lit Mus [Esp] 1: tula o 
awit na nagsasalaysay : ballad 2 : 
mabagal at madamdaming awit na 
may dalawa o higit pang saknong na 
magfkatulad ane himig : ballad. 


■dang png [Ilk 
dong png [Ilk] 


b 



bada-ba png Bot [Ifu] : lipote 1 . 


adh-dre png Bot: halaman (Nerium 
indicum) na nabubuhay sa tubig 
tabang. 

badi*e png 1 : magulang ng manu- 
gang na lalaki o babae 2: tawagan 
ng mga magulang ng mag-asawa var 


balai, balaye, balayi : abAlayan, kab- 
balay. 

bidag png 1 : [Kap Tag] sala-salang 
buho o kawayang nakapatong sa mga 
itinayong tukod na pinapagapangan 
ng mga halaman o baging : arbol, 

TRELLIS, PAISA, PALAPALA 2 2: '[War] 

magkakrus o magkasalungat na ki¬ 
los ng mga tao 3: Kar [Mil] kikil. 

Bada*g§! pdd: Bulaga! 

bada*ga*ngd png Bot : punongkahoy 
( Melia dubia) na mayabong ang 
dahon at napagkukunan ng matibay 
na tabla : malunggayan. 

badi*gat png Ana : dalawang magka- 
tapat na buto sa balikat na naghu- 
hugpong ng mga buto sa bisig at 
dibdib : ai.iwadAng, balawat, baijgat, 

BAJLJKHAW, BALI WANG, CLAVICLE, PAUPAUL, 
PORAPORA, SCAPULA, TAKDE. 

bada-gi-tak png Zoo : uri ng pambi- 
hirang ibon na malakas humuni. 

bada*ga*tik png [Seb] : balakatak. 

badag*big png Kar 1 : barakilan 2: 
biga o tahilan 3: praksiyonal na dis- 
tilasyon. 

badag*big pnr : balandra o pahalang. 

badag-ba-gan p?igZoo [Ilk Pan Tag] : 
pating ( Sphyrna zygaena) na lapad ang 
nguso at may ulong hugis-malyete o 
mardlyo at karaniwang humahaba 
nang 4.8 m : awal, bingklngan, bun- 

TOK-MARTIlYO, HAMMERHEyU), KA1TANKU- 
NGAN, KODOSAN, KRUSAN, KUROS, KUROS 
NA PATING, KRUZAN, KUROSAN, PAMING- 
KUNGIN, ROS, SARI KAN, TAMBUGAN. 

badag*hin png: pagkamangha. 

bada*gidt png: malakas na hangin. 

bada-git png Mus [Dum] : uri ng awit. 

badi*go png [Seb] : malakas na ha¬ 
nging galing sa hilagang-kanluran : 
balaklaot. 

badi-gon png Bot [Bik HU Seb War] : 
baging. 

Badag*tis png Kas Lit: taguri o ban- 
sag kay Francisco Baltazar. 

badag-tis pngl : tahasan o tuwirang 
pahayag 2 : maiikling daan. 

badag*ta*san png Lit: pagtatalo sa 
pamamagitan ng tula, ipinangalan 
kay Balagtas : bukanegan, crissotan. 

badag*t6k png Zoo [Seb] : daga. 

badig*wit pnr : pasan sa magkabi- 
lang dulo ng pingga - pnd mag*ba* 
lig-wit, badag*wf*tin . 

badi*hak png : alloy na may sarisa- 
ring kilatis ng ginto. 


balahibo 


82 


bal£ngas 



bada*hi*bo png [Hil Tag ] 1: Ana ma- 
nipis at malambot na buhok sa kata- 
wan ng tao : bago, panaripu 2: Zoo 

buhok na bumabalot sa katawan ng 

hayop C^balbAs, bigote, buhok : bago, 

DUTDUT, FEATHER, PANARIPU. 

ba*la*hf*git png : pighati; lumbay. 

bada*h6 png 1: malalim na lupang 
putikan o lubak-lubak 2: hukay na 
patibong sa paghuli ng maiilap na 
hayop sa gubat. 

badadd png: almoranas var bulaid. 

badaddo pnr: hindi mapakali; hindi 
mapalagay. 

ba*la*i*rir png [57] : tinfk o bikig sa 
lalamunan. 

ba*la*i*rir /mdmag*ba*la*i*rir, bada* 
i-ri-rfn [ST] : magpaikot-ikot ng ka- 
long na bata. 

bad£ds png 1: malaking pakrus na 
pana : balyeston 2: Ast tatlong ta- 
lang patnubay ng mga marinero. 

badad-til png : anyo ng paggalaw ng 
tagukan habang lumulunok. 

b£*lak png 1: piano o panukala : 

ARAL 3 , BALALA, BANU-BANU, GAKAT, LA- 

RAW 2: taya; tantiya 3: akala; hula, 
sapantaha 4: Lit [Seb Boh] tradisyonal 
na patulang pagtatalo. 

b4l-ak png 1: landas ng paldak 2: 
malalim na uka sa daan Cf bako. 

ba-ldk png Lit [Hil Seb ] : tula. 

ba"la*kdg png Zoo [Iba] : daga. 

bada*ka*nas pngMus [Hgn] : kawa- 
yan na ginagamit sa paggawa ng 
plauta. 

bada-kdng png [Iva Kap Tag] : bahagi 
ng katawan ng tao sa ibaba ng bay- 
wang at sumasaklaw sa luwang ng 
, dalawang pigi: balambang, balawang, 

BALIKAWANG, BATANG, LUMPAK, PADING- 
PADING, PEYPEY, PIAD, PINGKIL. 

ba*la*k6*tak/?ngi: kasangkapang lu- 
milikha ng ingay, karaniwang umii- 
kot var balagatak : barawalti, matra- 
ka, matrAka, palakapak, palapak 2: 
propeller. 

ba*\ak*b&k png Bot [Bik Tag] : tuyong 
balat ng puno, palma, at tubo : bi- 
nakbak, laklak, lodas, panit, supak, 

TALUPAK, USANG. 

badak*b4dak png Zoo [Bik Tag] : ma- 
labay na palumpong (Scaevolafrutes- 
cens) na malambot ang katawan at 
nabubuhay sa aplaya at mabatong 
dalampasigan : balok-balok 2 . 

ba*lak*hfw pngMus [Agt] : takumbo. 


bad4*ki png Zoo [Ilk] : isdang alat na 
ginintuan ang kulay at katamtaman 
ang laki. 

bada*ki pnr [57] : bala-balaki. 
ba-ld*kid png : hadlang. 

ba*l£'king png [Hil] : paraan ng pag- 
lililis ng suot na palda o bestida ha¬ 
bang tumatawid sa hanggang-tuhod 
na tubig. 

bada-kfr j&wdmag*ba*la*kfr, i-ba-la* 
kir, ba # la-ki*r6n [57] : igapos ang 
mga paa. 

ba*la*ki*y6 pngMus [57] : mang- 
aawit sa tanghalan. 

ba*lak a la*ut png: hanging na mula 
sa hilagang kanluran. 

ba*l£k*nud png [Hk]: pansamantalang 
bakod sa palayan upang di-makapasok 
ang mga galang hayop. 

ba*lak*sMS png [57] : ligalig. 

ba*lak-t6s png [57] 1: maikling daan 
2: bagtas. 

ba-la-ku-bak png [Kap Tag] ,: maliliit 
na puti o abuhing piraso ng patay 
na balat mula sa anit: dak!, dalikdik, 

DIKDIK, DANDRUFF, HAGIKHIK, KASPA, LA- 
SI, PALARPALAR. 

ba-lak-yd pngMus [ST] : mang-aawit 
sa palasyo. 

ba*l6k*yot png [57] 1 : tao na tuso at 

mapagbalatkayo 2: tao na walang 
isang salita 3: balawis 2 . 

bad^da png [Ilk] : balak 1 . 

balalaika (badaday-ka) pngMus 
[T^ws] s instrumento na kahawig ng 
gitara, tatsulok ang katawan, at may 
dalawa o apat na kuwerdas. 

badadcrtok png Zoo [Mrw] : ibon 
(family Picidae) na matigas ang tuka 
at nakauuka ng puno. 

bad&daw png : sukat ng mahaba at 
bilog na bagay. 

bddam png : pagkaantala ng anu- 
mang gawain. 

badam-bad^ng pnr : sarikulay; ma- 
kulay. 

ba* 14m*ban png Say [Iba] : sayaw na 
ginagaya ang paglipad ng mga pa- 
ruparo. 

badam-bdn png 1: Zoo isdang alat na 
may bilugan at mahabang katawan : 
layalaya 2: Bot balok. 

baddm-bang png [Mrw] 1: halang 1 
2: sagabal. 

badam-bdng png 1: walang habas na 
pagpalo Cf bugbog, hambalos : halam- 
ban 2: Ana lamad 3: [Pan] balakang. 


ba*la*n4 png: paulit-ulit na pagbibi- 
lad sa araw Cf dangdang. 

ba*la*n4 png 1 : gulay hindi pa gaa- 
nong luto 2: Bot uri ng baging sa 
gubat. 

b6*la*n£ pnh [bala + na] : sinuman; 
anuman; alinman. 

ba*l4*nak png Zoo [Kap Pan] 1 : isdang 
alat ( Liza vaigiensis) na kahawig ng 
bangus: taulong 2: maliit na isdang 

alat. 

ba*la*n6*kan png 1 : Zoo ahas na la- 
pad; matulis at matalim ang buntot 

at ulo 2: [57] bahag. 

bad6*nan png : maliit na basket na 
nilalagyan ng isda Cf buslo. 

bada*n6y png [HU] : banayad na si- 
nag ng buwan. 

ba*la*n4*yo png [57] : lihim na hinala. 

balance (badans) png [Ing] 1 : tim- 
bangan 2: pampantay ng bigat o lakas 
3: a patas na distribusyon ng bigat 
o halaga b tatag ng katawan o isip 4: 
nakahihigit na bigat o halaga 5: a 
pagkakatugma o pagkakaiba ng Cre¬ 
dit at debit ng isang account b hala- 
gang dapat pang bayaran c nalabing 
halaga; ang natitira 6: Sin armonya 
ng disenyo at proporsiyon 7: Mus 
relatibong lakas ng iba’t ibang pinag- 
mumulan ng tunog. 

badan*da*yfi png [57] : paninirang 
puri; pag-alipusta. 

ba*l4n*dra png: pagbagsak at pagtal- 
bog ng isang bagay. 

ba*l4*nek png [Ilk] : nakalalasong 
dagta mula sa punongkahoy, karani¬ 
wang ipinapahid sa sibat at pana. 

b6*lang png Zoo 1 : [57] kulisap na 
kawangis ng tipaklong na mabilis 
dumami at pumipinsala sa mga pa- 
nanim na tulad ng palay, mais, at ka- 
tulad : bangsi, dudon, duron, locust, 
lolon 2: [ST] kahit ano o kahit sino : 
bala 3: isdanlawin. 

ba*la*ng§ png [Kap Tag] : palayok na 
mababa at may maluwang na bunga- 
nga Cf banga, kalamba : koron, ku- 
lon, sayAp. 

Ba*la*ng& png; kabesera ng Bataan. 

Bada*ngad png : Balangaw. 

b6dang-4*mas png [57] : gintong 
nakatahi sa telang cotton. 

ba*l4*ngan png Zoo [57] : hayop na 

may batik ang balat. 

b4*lang-4*raw pnb [57] : sadarating 
na panahon. 

ba*l6*ngas png 1: [5^] galis-aso 2: 
[Kap] basangal. 












Balangaw 


83 


balap 


Bada a ng£w png\ : pangkatingetniko 
na matatagpuan sa pusod ng Moun¬ 
tain Province, lalo na sa bayan ng 
Natonin : Balangad, Baliwen, Bon- 
tok 2: wika ng naturang pang-katin. 

bada*ng£w png [HU ST] : bahaghari. 

bad£ a nga a w£n png [ST] : bigas na 
nangingitim dahil sa pagkabasa. 

badd-ngay png 1 : malaking bangka 
na ginamit sa pagtawid ng karagatan 
ng mga sinaunang Filipino : barang- 
gay 1 2: baranggay 2 Cf baryo, nayon 
3: backstroke sa paglangoy. 

bada*ng£y png 1 : Pol sangay ng sa- 
mahan 2: Med pagkahimatay o pag- 
kamatay dahil sa cerebral hemor¬ 
rhage 3: biglaang paghin to ng tibok 
ng puso. 

bad6ng a bad£ng png [ST] 1 : Zoo 
aboabo 2: bagay na may pin tang 
iba’t ibang kulay 3: bakod na hindi 
maayos ang pagkakagawa. 

b£dang-b£dang pnr: paisa-isa o ma- 
ngilan-ngilan, karaniwang ang huling 
isda sa lambat. 

bad4*ngeg png [Ilk] 1 : kangkong 2: 
kamote. 

bada-nget png [Pan] : bangfbang 2 . 

badang*g6t png [Tag War] Is Bot 
halamang tubig ( Scirpus grossus) na 
may hiblang nagagamit sa paglala ng 
banig at sombrero 2: sombrerong 
yari sa himaymay nito : bangkuwang, 
ikamen 3: banig na yari dito. 

* ' r 

badang»h£y png Mil : yunit na binu- 
buo ng dalawa o higit pang pulutong: 

COMPANY 1 . 

bad&ng'hoy png Bot [Seb] : kamoteng- 
kahoy. 

bada*ngrbang png : paligsahan o 
timpalak. 

bada-ngrbog pnd i-bada-ngbbog, 
bu*mada-ngbbog, mag-bada-ngi* 

bog [Bik] : ipatalastas; ipahayag; 
ibalita. 

bada-nghngi png [Kap ] : balinguy- 
ngoy. 

bad£*ngi*tdw png Zoo [Seb] : mala¬ 
king hayop na katulad ng buwaya, 
ngunit higit na maikli ang nguso. 

badang*k£d png 1 : hindi pantay na 
pag-aararo 2: pook na naluksuhan 
ng araro. 

badang*karvtis png [Ilk] 1 : puta 2: 

huwad. 

badang-kds png [Kap Pan Tag] 1 : es- 
trukturang tabla o kawayan na gina- 
gamit sa paggawa ng bahay o gusali 
Cf BALAYAN : patka 2: Lit banghay ng 


isang katha o akda; plot 3: iginuhit 
na piano : krokis, disenyo. 

badang*k£t png 1 : [Ilk Kap Pan Tag] 
sapi sa bagay na basag o ball : bang- 
kat 2: piraso ng kahoy na ginagamit 
bilang pansalalay sa nabaling buto 
3: sala-salang kaing na sisidlan ng 
dalandan, sinigwelas, mangga, at iba 
pang bungangkahoy 4: buklod 3 . 

badang-ka-whtan png Zoo : ibong 

migratoryo ( Numerius inadagascaren- 
sis), kulay-kape, baluktot ang tuka, 
maikli ang paa, at naninirahan sa gi- 
lid ng tubigan. 

badang'kirri png Bot : punongkahoy 
(Hymenedictyon excelsum) na karani¬ 
wang 12 m ang taas. 

bad&ng-na png[ST] : anumangbagay. 

bada*ngu*bang png Zoo [Pan ]: uwang. 

ba*l^-ngo*ld png [ST] : buslo nayari 
sa kahoy. 

badd'ngon png Bot : halamang tubig 
na kahawig ng kamote. 

badang*t£y png [ST] : bagay na na- 
hulog mula sa kinapapatungan. 

bada-ngu-bang png Zoo : uri ng ibon 
na kumakain ng bubuyog o pukyot. 

bada*ngii*la/?ng: kanasta na gawa sa 
kahoy. 

bada*ngudan png: kulay-dugongba- 
hid sa langit. 

bada-ni png 1 : uri ng mga pangyaya- 
ring pisikal, kabilang ang pagkaakit 
ng batobalani sa bakal, at nauugnay 
sa dumadaloy na koryente : magne- 
tismo 2: batobalani 3: kakayahang 
umakit at bumighani. 

badarvjd png [Tau] : gastos o gastu- 
sin. 

bad^-nos png [Seb] 1 : dalamhati 2: 
pagsisisi. 

badc£*noy png Bot 1: [ST] damo na 
tulad ng torongil 2 : albanaka. 

badan*s£ng png 1: a kalabaw na hu- 
mihila ng troso, karaniwang mata¬ 
tagpuan sa hulihan ng mga kawan 
ng kalabaw b tikin na hinahawakan 
ng sirkero para bumalanse habang 
tumatawid sa tulay na lubid 2: hindi 
maayos na pagkasalansan ng mga 
bagahe sa sasakyan. 

bad&n*se pnd hbaddivse, bad£n a se* 
hin, mag*badan*se 1: timbangin o 
paghambingin 2 : tumbasan, panta- 
yan, o ayusin ang timbang o halaga 
3: patatagin 4: pantayin ang magka- 
bilang bahagi 5: paghambingin at 
pantayin ang debit at credit ng isang 
account. 


badan*s6*o png [Esp balanced] : pag- 
giwang-giwang o pagtagi-tagilid ng 
sasakyan. 

ba*lan # s4 a ro png [Esp balancero] : 

pan timbang. 

badan a t£ a kan png Bot [Kap] : tigbi. 

badan-t^y png 1 : lapit; kalapitan 2: 
pagiging magkaratig o pagiging 
magkalapit 3: hanggahan 4: patuto 1 . 

baddn-te png Bot: maliit na punong¬ 
kahoy {Armalanthus populneus) , salit- 
salit ang maliit at payat na dahon, at 
10 m ang taas. 

badan-thkis pngMit 1 : uri ng ibong 
pinaniniwalaang nagbibigay babala 
sa anumang masamang maaaring 
mangyari 2: [S r T] ibon naisinumpa. 

badan*t6*gi png [STJ 1: parusa o 
pagdurusa sanhi ng paghihiganti 2: 
pagganti nang katumbas ng ginawa 
ng maysala; ngipin sa ngipin Cfh ex 
talionis. 

badarvtdk png [S7] : arko na igina- 
gayak sa mga pangunahing lansangan 
kung may pista : baiantukan 2 , pala- 

MIRI, SINGKABAN. 

badan-t6ng png: patawa sa isang 
pag-uusap o panayam. 

badarvtdng pnd mag a ba a lan*t6ng, 
bu-ma*larvt6ng f i-badaivt6ng [ST] 

1 : magsaya sa sinasabi 2: manlinlang. 

badan*tu*gi png : hinugasang bigas 
na hindi naisaing, ibinilad sa araw, 
at maaaring isaing muli. 

b£dan*tu a kan png 1: Med sugat na 
parang naghilom na sa labas ngunit 
sariwa pa sa loob 2: balantok. 

Badan*tu*kis! pdd : bahagi ng sigaw 
ng sirkero bago bumalentong at gu- 
mulong : Santungkis baiantukis! 

badan-udam png [ST] : malaking 
plato na pinaglalagyan ng ulam. 

badan*ya png: nakaw. 

badan*y6g png [Ilk] : dahon ng niyog. 

badcbod pnr [Seb] : batas. 

bada-6d png [Hil] ; pagtatae. 

bad^-og pnr [Bik]: matapat; taos-puso. 

badchon png : pasukan sa minahan. 

bada*6n png : patibong sa ilahas na 
hayop. 

ba*ld a ong png: sisidlan ng palay, mais, 
at katulad; malaki, parisukat, at yari 
sa kawayan at yantok. 

bada*6t png 1: pagtahak sa daang ma- 
puno o may patibong 2: laberinto. 

baddp png [ST] : hudyat; pahiwatig. 


balaraw 


84 


balaw 


bada*raw png [ War] : lambat-lambat 
na alambre o kawad. 

bada-raw png : matulis na patalim na 
magkabilaan ang talim Cf bayoneta, 

DAGA, KRIS, SUNDANG : BARAW 3 , PUNTA- 
DIYAMANTE, PUNYAL. 

bada-rdy pnd mag*bada*rdy, i-ba- 
Ia*rdy, bu*mada’rdy [War] : humi- 
ga nang pahalang; humalang. 

bada-ridd £ndbu*mada’ridd, mag* 

bada’ridd : mabulunan sa kinakain. 

bada’ridd png [bala + dila] : sining ng 
wastong paggamit ng salita at pagsu- 
lat batay sa mga tuntunin ng isang 
wika : gramatika, grammar. 

badd’rin png 1 : Bot uri ng ube 2: ma- 
liliit na bunton ng lupa. 

badas png 1 : [Kap Seb Tag] pulut na 
nagbubuhangin 2 : hanging hilaga; 
amihan 3: magaspang na arina 4: 
[ Kap HU Seb] buhangin. 

badd'Sa png [Esp barajar] 1: pagsuk- 
sok at pagsaksak ng baraha 2 : pag- 
bago ng gawain, kilos, o anyo 3: 
muling paggawa ng bagay na nayari 

na~/mdmag*badd s sa, bada’sd’hin, 
i*pdm*badd*sa. 

bada*sa*d6r jfrng* [Esp baldzo+dor] : sa 
sugal, tao na nagbabalasa ng baraha, 
karaniwan sa sakla, pusoy, at katulad. 

ba• 1 a• sa k png : pagkakapare-pareho 
ng halaga, maging maliit o malaki, 
sa isang bilihang pakyawan. 

badd*sang png [Ilk] : dalaga; binibini. 

badd*saw png 1 : ingay ng pagkaka- 
gulo 2 : malaking gulo o pagkakagulo. 

badas* bds png \ : mabilis na pagpuk- 
pok ng martilyo 2: pagpapalit ng ba- 
kal ng kabayo. 

badas*bas pnr 1 : [HU] hiwas 2 2: ta- 
ngay ng agos; dala ng agos : anod, 
padpad 3: pautal na pagsasalita. 

bada*si*an png : maliit ngunit mati- 
bay na bangkang nakapagsasakay ng 
limang tao. 

bada-si’bds png [War] : bukang- 
liwayway; pagsikat ng araw. 

badd*sik png [Kap Tag] 1 : bagsik 2: 
anyong nakahihindik. 

bada-sm png Bot : baging na ginaga- 

wang lubid o pan tali ang balat. 

* 

bada*sm pnr : sinlinaw ng kristal. 

ba*la a sing png Bot [Kap Tag] : naka- 
lalasong yerba na ginagamit sa pa- 
ngingisda. 

ba-!a-smg pnr : bahagyang lango o 
lasing. 

ba*la*si a tang png [Ilk] : dalagita. 


bad^s-to png [Ilk Tag] : pabigat na 
ikinakabit sa paa : pataw 2 . 

ba*la*su*bas png 1: tuba ng niyog, 
buli, o sasa na maasim-asim ang lasa 
2 : manggagantso; tao na tinatakbu- 
han ang utang. 

badat png [Kap Tag] : marka sa kata- 
wan mula pagsilang Cf bikat : birth¬ 
mark, ila, pamalit, siring. 

baddt png 1: pinakataklob o balot ng 
laman ng isang bagay, may buhay 
man o wala 2 : rabaw ng isang bagay : 

PANIT, SKIN, UBAK. 

bad^-ta png 1: katad na kolyar ng 
asong ipinangangaso 2 : panata; pa- 
ngako. 

bada'td png [War] : kasunduan ng 
mga magulang ng lalaki at ng babae 
na pag-asawahin ang dalawa pagda- 
ting ng tamang panahon. 

bada-ta png [Zam] : telanginilalagay 
sa ulo ng kalalakihan habang isina- 
sagawa ang ritwal ng pagdadalam- 
hati sa magulang na namatay. 

badcbtak png : malyete. 

Ba*ld*tas pngAsn [Hil] : Milky Way. 

ba*la*t^s png : mga tuntunin o tagu- 
biling ibinigay para sa pagganap o 
paggawa ng isang proyekto o ga¬ 
wain. 

bad£ # tay png 1: pagkakakapit nang 
paayon sa kinakapitan 2 : marka na 
iniwan ng latigong inihampas Cf 
latay 3: pagligaw ng lalaki sa babae 
4: ialaking mangingibig 5: raya o 
guhit-guhit - pnd ba*\& m ta*yan, bu* 
mada-tay, i-bad^-tay. 

badat’bdt png 1: bakod na nagpapa- 
hiwatig ng hanggahan 2: [IUi Tag] 
kawayang pahalang sa bubong ng 
bahay 3: pagtatali o paggapos ng 
isang bagay 4: Bot maliit na 
palma ( Licuala spinosa), makintab 
ang dahon na hugis pamaypay, at 
pula ang bilog na bulaklak. 

badcit-bu*w6*ya png : tumpok-tumpok 
at hiwa-hiwalay na ulap sa langit. 

ba*la*trbat png [Hil] : sala-salang 
gawa sa kawayan, tabla, bakal, at ka¬ 
tulad. 

Badd*tik pngAsn [Hil] : konstelasyon 
ng Orion. 

• • 

badcbtik png 1 : bulalakaw 2: 

[ Hil] malalim na hukay na nilagyan 
ng matutulis na bagay at nagsisilbing 
bitag. 

bada*tf*kal pnr [Hil] : hindi makata- 
yo o makalakad dulot ng pagkata- 
pilok. 


ba*la*tf*naw png Bot : almtataw. 

bada*ti*ng^w pnr [Bik] : sagabal; 
abala. 

bada-tf-tf png [57] : ibon na nagdadala 
ng maganda o masamang pangitain 
o mga pangyayaring nagpapahiwatig 
ng anumang maaaring maganap. 

' r 

bada a ti*y£n png [Scfe] : sakft. 

bad^t-kada*b^w pnr : walang paki- 
ramdam; hindi tinatablan ng puna 
o pangaral Cf kabal. 

bad^t*ka*y6 png [balat + kayo] 1: 
pagpapalit ng anyo upang hindi ma- 
kilala 2 : kasuotang nagkakanlong sa 
anyo ng nagsusuot 3: pagkukunwari 
4: paglilihim sa tunay na kalagayan 
Cf camouflage - pnd mag*ba*ldt*ka* 
yd, ba*lat*ka*yu*dn. 

bad & *t0 png [Esp barato] : salapi o 
bagay na kusang ibinibigay ng nana- 
- nalong manunugal : salap. 

bad^’tok png : balitok. 

bada*t6k png: malakas na pukpok ng 
martilyo. 

Bada*tok png: isa sa mga pangkating 
etniko ng Tinggian. 

ba*Id*tong png Bot [Bik Hil Ilk Mag 
Pan Seb Tag] : halamang kauri ng 
munggo : balatung, hAmtak, hantak. 

badd’tong d*so png Bot: palumpong 
(Cassia occidentals ) na dilaw ang 
bulaklak at pipi ang supot ng buto : 

ANDADASI. 

badd’tong-pudd png Bot : yerba 
( Tephrosia purpurea) na nagagamit na 
gamot sa paglilinis ng dugo. 

baddt-si*bu*yas pnr : madaling ma- 
saktan ang damdamin : talusaling. 

bada*tsf a nuk png Bot : dalandan. 

bada*tirking png Mus [Mnb] : awit 
sa paggapas. 

badd’tung png [Iba Kap] : balatong. 

badat*ydng png [Pan] : bakal. 

ba*la*u*gi pnr [57] 1: walang-galang 
2: bastos; walang-hiya 3: hindi ka- 
ugnay; hindi nararapat. 

bada-uding png Zoo [Pan] : gagaong. 

badaw png 1: ilaw sa daan 2: Zoo [Seb] 
maingay na ibon ( Coracina striata) 
kilala sa makapal at mabala-hibong 
pigi 3: Zoo [Bik Ilk] : maliit na hipon 
4: dagta ng apitong 5: Bot [Seb] da- 
dyangan, 

baddw png 1: Zoo [Hil Seb War] tali- 
sayin 2: [5^] dagta 3: [Pan] a libak 
b pula. 

bddaw^ttJmag’bddaw, badd’win, 
i’pam’bddaw [Hil] : takutin at pa- 









balawak 


85 


bald? 



hinain ang loob ng isang tao na hindi 
alam ang kahihinatnan ng kaniyang 
piano. 

ba*ld*wak png Ana [War] : balagat. 

ba-16-wang png 1: butas sa lupa para 
tamnan ng binhi 2: pambungkal na 
yari sa kawayan at bakal na ginaga- 
mit sa paghukay ng lupang tatamnan 
3: [War] balakang. 

ba*ld’wat png [War] : balagat. 

ba*l&w-ba*g£w png [Bik] : lakwatsa. 

bcMaw*b£*law png [Ilk Pan Tag] : bu- 
rong hipon, maliit na isda, o tinapa 
na sinangkapan ng lugaw, suka, asin, 
at iba pang pantimpla : balobalo, 

LAWLAW 2 . 

ba'l£w-ba*l£w png 1: Zoo dilis 2: pa- 
raan ng pagpapatuyo ng dilis. 

ba # law*b6w pnr : varyant ng ba- 
gawbaw. 

ba a l£*we png [Kap] : lawin. 

ba-la-wfs pnr 1: mabangis; mabagsik 
2 : suwail; mapaglilo. 

b£*law*tan*du*yong png Bot [Ilk] : 

uri ng palumpong ( Tatropha gossypi- 
folia) : lAnsi-lAnsinrAan. 

b &-lay png 1: Zoo talaba na mahaba 
at malapad ang takupis Cf balAy- 
bahay 2 : kasunduan o pakikipag-ayos 
ng kaso sa korte. 

baddy png [HU Seb War] 1: bahay 2: 
bandilang panagisag sa itaas ng 
poste 3: kahoy o kawayang may lam- 
bat sa dulo at ginagamit sa pagsilo 
ng ibon. 

ba*la*ydg png: pag-iimbestiga; pagsi- 
siyasat. 

ba*ld-yan png 1: [HU] balangkas 1 2: 
sepo o barakilan ng kubo. 

bada-ydn png: malakingbuslo na pi- 
nagsasalinan ng laman ng maliit na 
buslo. 

badd*yang png\: Bot uri ng punong- 
kahoy na pinagkukunan ng tabla 2 : 
Lit [57] baladang pangkasal 3 : [ST] 
seremonya sa kasal 4: kakaning ka- 
lamay na makunat at maitim 5: bu- 
tuan. 

bada*ydng png [Iba] ; bakal. 

baddy*bay png Lit [S^] : parabula. 

baday*bdy png 1: Ark bukas na pasil- 
yo na may bakod sa gilid 2 : bumag- 
sak na palapa ng palma 3: kuwentu- 
han o paglilibang pagkatapos ng 
hapunan o bago matulog 4: [Hk Pari] 
sampay. 

badaybd-yan png [Pan] : sampayan. 


badd*ye png [Bik HU Kap Seb War 
Tag] : balae. 

baddyda*m6k png Bot [Ilk] : kahoy- 
dalaga. 

badd*yong png Bot : uri ng matigas 
na punongkahoy na mapagkukunan 
ng tabla Cf balAyang : tindalo. 

bada*yu*bay png : balakubak na du- 
midikit sa anit at higit na maitim sa 
ordinaryong balakubak. 

baddy-yu’kan png Zoo [Ilk] : bahay- 
pukyutan. 

bdbba png [Esp valba] : balbulang 
balat ng mollusk. 

bdhbag png \: [Ilk] bughaw2: [Seb] 
basag. 

babbdg png Zoo [57] : ahas na dala- 
wa ang ulo : balbat 2 . 

bal-bdg /A/./mag-bal-bdg, i-bal-bdg. 
bal*ba*gdn 1: [57] ihagis ang mga 
piraso ng kahoy 2 : balibag. 

bal*bak*wd png Zoo : maliit na isda, 
karaniwang ginagawang bagoong. 

bal*bdl png 1: Lgw garnit sa salita o 
pariralang itinuturing na hindi por- 
mal at karaniwang ginagamit sa 
mababang uri ng lipunan, gaya ng 
tinatawag na salitang lansangan o 
salitang palengke Cf kolokyAl, jar¬ 
gon, islAng 2: [Kap] basag. 

babbdl pnr 1: basag, nagkapira-piraso 
2 : minadali; hindi makinis ang pag- 
kakagawa. 

babbadddung png Bot [IK] : halamang 
dagat na kulay tsokalate at lumalago 
sa mga tangrib. 

Babbadan png: isa sa mga pangka- 
dng etniko ng mga Kalinga na nasa 
hilaga ng Lawa ng Chico. 

babbad(s*bis png Zoo : labey. 

babbadddang png Bot: alga ( Hydro- 
clathrus clathratus ), na kumpol- 
kumpol, hugis globo na nag-iiba-iba 
kung lumalaki, kulay-kalawang, at 
tumutubo sa mga korales sa ilalim 
ng dagat var balbalulang : lukot- 

LUKOT, POKO-POKO. 

babbdbtik png Zoo [Ilk] : kitikiti. 

babbadudang png Bot [Ilk] : varyant 

ng balbalolang. 

babbadung png Bot [Ilk Tag] : alga 
( Hydreclathrus cancellatus) na maaa- 
ring kainin ng tao. 

babbddut png Bot : damong (Cynodon 
dactylon) gumagapang at mapusyaw 
na lunti ang dahon : Bermuda, grama, 

KAWAD-KAWARAN, KUIATAY, GALUDGALUD, 
PAGUDPOD. 


bdbba-rd pnr [Esp balbas + aro] : ma- 
lago ang balbas : balbAs-sarAdo . 

babbds png [Esp barba + 5 ] : buhok 
na tumutubo sa baba at ibabang ba- 
hagi ng pisngi var barbas : gumi. 

babbds-ba*kbro png Bot : patolang- 
uwak. 

babbds-hbpon png: mahaba at ma¬ 
tigas na balbas. 

babbds-pii'Sd png: madalang at ma- 
lambot pang balbas, karaniwan sa 
baguntao. 

babbds~sa*rd'do pnr : balbaro. 

babbdt png [ST] 1 : isang tilad na yan- 
tok na inilalagay sa bubong sa gawing 
loob at bumabagtas sa salawag 2: 
balbag. 

bal*bi*kd png : balibol. 

balboa (bal*b6»wa) png [Ing] : bata- 
yang yunit ng salapi ng Panama, ka- 
tumbas ng 100 sentimo. 

bal’bdn pnr [Esp barbon] : makapal 
ang balahibo sa bisig, biyas, at dib- 
dib : barbon. 

bdl’budd png Mek [Esp valvula] 1: 
kasangkapang maayos na nagpapa- 
daloy ng likido o gas sa isang lagusan 
at nagtatakda sa daloy nito tungo sa 
iisang direksiyon lamang : valve 2 : 
Ana mahimaymay na bahagi ng isang 
organ na tumitiyak na dumadaloy 
ang dugo sa iisang direksiyon lamang: 
valve 3: Mus kagamitan na nagbaba- 
go ng haba ng tubo sa isang tansong 
intrumentong pang-musika : valve 4: 
Zoo isa sa dalawang takupis ng tala¬ 
ba, tahong, at katulad var barbula : 

VALVE. 

balcony (babkomf) png [Ing] t : bal- 
konahe 2 : palko. 

babdd png [Esp baldar] 1 : pagkaka- 
roon ng kapansanan sa katawan 2: 
pagliban 3: pagkukulang sa respon- 
sabilidad 4: pagkalinsad sa dapat 
maging kaayusan 5: patlang sa dati- 
rating panayang paggawa - bnd bu* 
mabda, bal*da*mn, ma-bal-dd. 


babdd'do pnr [Esp] 1: nasalanta ang 
katawan o anumang bahagi nito bu- 
nga ng sakit 2: binawasan ang suweldo 
dahil sa hindi pagpasok sa trabaho. 

babddt png [Ilk] : laman ng langka. 

bal’d6 png [Esp] : sisidlang lata, ma- 
lalim, at kuwadrado ang magkabi- 
lang dulo var baldi Cf timba. 

babdd'O png [Esp] : paghuhugas ng 
sahig sa pamamagitan ng tubig at 
sabon. 

bal’d? pnr [Bik] : masama ang loob; 
walang gana. 




HI'" 


M! • 


>%4l I 








i 


baldog 


86 


baligaya 



bal a d6g png 1 : pagkahulog o pagka- 
hampas ng katawan sa lupa o bato 
nang hindi sinasadya o dahil sa pag- 
katulak ng ibang tao 2 : hampas o 
suntok nang hindi nakikita ng pina- 
tamaan 3 : pagkakalinlang; pagkaka- 
daya 4: bagay na ninakaw. 

bal-dong png Mus [Kali : palendag. 

bal-dd-sa png [ Esp ] : batong pansa- 
hig na hugis parisukat. 

ba!’do a sin png [Esp] : maliit na bal- 
dosa. 

bahdu-km png 1 : tabing o palyo sa 
dakong itaas 2: mataas na tuntungan: 
hAbong. 

bdde png [Esp vale] 1 : utang 2: siste- 
ma ng utangan na nagpapahintulot 
sa isang tao na makatanggap ng bili- 
hin, kalakal, o salapi sa bisa ng pag- 
pirma sa kahilingan 3: pagkuha ng 
suweldo bago ang takdang araw ng 
pagtanggap nito : advance 2 , vale. 

bade png [Ifu] : uri ng malaking kubo. 

bade png [Kap] : varyant ng bahay. 

b6de pnr [Esp vale] : may halaga o 
kabigatan. 

bdde*ba Ae.pnr : higit na kasiya-siya; 
higit na pakikinabangan. 

bad6 a dik a tor a yan png [Ing valedicto¬ 
rian] : mag-aaral na nagkamit ng pi- 
nakamataas na karangalan sa klase : 

VALEDICTORIAN. 

bddeg png [Pan] : laki. 

badeg a b6g pig [Ilk] : pagtaas ng tubig. 

ba a le a ka a yo png [Bag] 1 : tablang ba¬ 
hay 2 : tablang balangkas. 

badd-ke png Zoo : balintong. 

baddk-ne png [Pan] : pugok. 

bad4deng png : batang babae. 

ba a len di gang a ha png [Ifu] : basket 
na kahawig ng bayong ngunit malu- 
wang ang pagkakalala, pinaglalagyan 
ng gangsa kung dinadala sa ibang 
pook. 

ba a l6ng png [Pan] : panghi. 

ba a len*ti a ya png [Esp valentia] : tapang; 
tibay ng loob; kagitingan. 

bad6-puk a yu a tan png Zoo [Kap] : 
bahay-pukyutan. 


bad£ a te png 1: Bot punongkahoy 
(genus Ficus) na mayamungyong at 
maraming tila baging na sanga var 
baliti Cf banyan : dakit, igera 2: Mil 
nakatatakot at maalamat na punong¬ 
kahoy na tumutubo sa madilim na 
pook at pinaniniwalaang pinanini- 
rahan ng mga lamanlupa, tulad ng 
tiyanak. 

bad6*teng ba a t6 png Bot [balete + na 
bato] : halaman ( Ficus tinctoria) na 
nabubuhay sa mabatong talampas. 

bade*wadd pnr [Esp vale + Tag wala] : 
walang halaga; walang kinalaman 
var baliwala. 

b£dey png [Pan] : bayan 3 . 

ba! a h£g png 1: pinawa 2: Kar [Bik] 

kikil. 

b6l a hak png [War] : malaking bung- 
kos o kimpal; malaking piraso. 

b£l*has png [Hil War] : pawis. 

b^l-hin ^m^bu a m6l a hin, mag a b6l a hin, 
i a b6l a hin [Seb War] : lipat. . 

b£l a hog pnr [Hil] : hilaw, gaya ng bu- 
til ng palay. 

b£l a hong png [Hil] : pamamaga sa 
alinmang bahagi ng katawan sanhi 
ng pagbugbog. 

ba-li png 1: pagkaputol ng anuxpang 
matigas na bagay 2: pagkapilay ng 
buto var bari, bari : bollo, paklI, 

POTER. 

badi png : hindi gaanong malaking 
matong at ginagawang imbakan ng 
palay, mais, at iba pa : pis-ak. 

bad! pnr 1: bakli 2: pilay. 

badi*ad-£d pnr: biglang pagbaligtad 
sa bata, karaniwan kung nag-aalbo- 
roto. 

badi-an png: varyant ng baly^n. 

ba a li*a a tdng png Ana [War] : hugpu- 
ngan ng balakang at hita. 

ba a li a ba a bdt png 1: sibat na gina- 
gamit bilang armas 2: Isp magaang 

sibat. 

badhbad png [5^] 1: paumanhin o 
dahilan 2: pagtanggi. 

badhbad pnd mag-ba a H a bad, i a ba a l 

i a bad [Hil Seb] : magpalusot o mag- 
dahilan. 


ba a le a r6 a SO pnr [Esp valeroso] : magi- badbbag png Zoo : uri ng bubuyog. 


ting; matapang. 

bader a y&*na png Bot [Esp valeriana] : 
halaman (family 1 Valerianceae) na may 
maliliit at bilugang bulaklak. 

bad£s png [Pan] 1: ganti 2: tfgis 3: 
salin 1 . 

b^det png [Mrw] : pulo. 


badi’b^g png [Kap Seb Tag] : pagha- 
gis ng anumang bagay na mahaba : 

PALLADAw-/?n<iba a H a ba a gfri, i # ba a li a 

bdg, mag a ba a li a b^g. 

badi-bd-go png Bot [Seb Tag] : hala- 
mang ( Hibiscus tiliaceus) nabubuhay 
sa dalampasigan at agwahe : hanot. 


badi'b^di png: malakas na pabugso- 
bugsong hangin na umiihip nang 
paikot at pabalik-balik C/buhawi, 
ipoipo. 

badi-b^di pnr: varyant ng bale-bale. 

badrbang png [57] : pagtatapon ng 
pamalo o patpat. 

badhbas pnd mag a ba a li a bas, ba a ll a 


b^ 


HABOY, LABAY. 


pataas 


badi*bat png: sibat. 


katwiran 


badi-bid png [Kap Tag] : lubid, pisi, 
o alambre na ipinupulupot sa isang 
bagay. 

badbbit png Zoo : lamandagat na ka- 
angkan ng mga kabibe, tahong, at 
iba pa var balibir. 

badi*bft png Zoo [57] : uri ng crusta¬ 
cean var balibir. 

badhbol png [57] 1: Jftzr kasangka- 
pan ng anlowage na ginagamit sa 
pagbutas nang pabilog sa kahoy o 
tabla var balibul, bulibol : balbike, 
barena, likop 2: natatanging kasang- 
kapan na ginagamit ng mga magna- 
nakaw. 

badbbot png: paulit-ulit na pagsisi- 
yasat o paghahanap sa bagay-bagay 
sa proseso ng pananaliksik. 

badi-b6t png Zoo [5efr] : patuna. 

ba a lid png Bot 1: uri ng palay at bigas 
2: dahon ng ilahas na buyo var ba- 
lig 3: Bot [Hil] kundol. 

badld pnr [Kap] : garil. 

badi a das a y6n png [Esp validacion] 1: 
pagbibigay-bisai 2: pagpapatibay; 
pagpapatunay. 

badid a bid png [War]: palikpik sa likod. 

badid*ha png [Hil] : batas. 

ba a lid a H6 a ron pnr [Hil] : pinahihin- 
tulutan ng batas. 

b^*li a d6 pnr [Esp valido] : valid. 

badtd a yd png: pagpasok sa isang kon- 
trata hinggil sa pagbebenta o pag- 
papaupa ng isang nasa malayong 

lupain. 

badf*ga /?nrfmag a ba a lf a ga, badi a g6 a 

ban [57] : magkuwento; magtsismis. 

badi*g6ng png Bot [Bik] : duhat. 

badrgat png [Kap] : balagat. 

ba-li-gaw-g^w png[Ilk]: hampaslupa. 

badi a ga*y& png [Ilk Pan] : laro ng ka- 
lalakihan kapag may kasaian na pa- 
gandahan ng kilos at paramihan ng 
palakpak habang nagbabayo ng palay. 

















baligho 


87 


balimbi 


badig*h6 pnr : laban sa katwiran; ka- 
tatawanan : absurd, absurdo: 

ba dig* hot png [Hil Seb War] : buhol. 

badig*t£d pnr [Kap Tag] 1: nasa la- 
bas ang dapat nasa loob, halimbawa 
sa damit var baliktad : balikAd, balis- 
kad 2 , balit-ad, pigar 2 : nasa itaas ang 
dapat nasa ibaba : balinghAt, balin- 
tok, balintuwAd, balintuwAg, balis- 

KAD,BALIT-AD, BUKALKAL, PAPATO, TAOB, 

tiwarik, tuAd, tumbalik - pnd bu a 

ma a lig a t£d, i*badig*t£d, badig-ta* 
rfn. 

b6 a lig a t6 a ran png Bot : palumpong 
( Clerodenron quadriloculare) na tuwid 
at malago Cf bagawak. 

b£dig*t6*ran pnr[baligtad + an] : ma- 
aaring magkapalitan ng posisyon. 

ba-lig-ta-rin pnr [ baligtad+in ] : doble- 
kara 

badig*w3s png [S7] : balikwas. 

badig a y& png [HU Seb War] : tinda. 

badig a y£ png [Hil Tag] 1: tao na pu- 
mupunta sa bahay-bahay para mag- 
lako ng paninda 2 : palitan ng kalakal. 

badbha png [Esp valija] 1: maleta o 
pambiyaheng bag 2: bag ng mga su- 
lat o koreo. . 

badhharvdd pnr : lagalag. 

badhharvdd pnr: mahalay o malibog. 

badi*han*t6t png, pnr: puta. 

badbhi png Bot : timsin. 

ba-IMng png Mus [Tsg] : kallaleng. 

ba-lfk png [Kap Ilk Mag Pan Tag] 1: 
magtungo sa pinanggalingan 2 : kal- 

kaling muli 3: ulitin -pnd ba a li a k£n, 

bu-madik, mag*ba a hk. 

* 

badi a k£d pnr [War] : baligtad 1 . 

badrka-kd pnd mag a ba a lrka a k&, bu a 
madi-ka-k5, i a badf a ka a k6 [Hil] : 
ibuka ang mga paa; ibuyangyang. 

badi a kang-k£ng png [Ilk] : pusod. 

badik-ci*ral png: mulingpag-aaral sa 
dating aralin, karaniwan, bilang pag- 
hahanda sa pagsusulit : repAso. 

badi*ka a r£p png Bot : kahoy-dalaga. 

ba*li a ka*r6 png 1: balat na magaspang 
at namumuti, sanhi ng gasgas o 
sakit sa balat 2 : balat na may naka- 
tayong balahibo dulot ng lamig, pag- 
kagulat, at iba pa : kilAbot. 

ba*li a k£s png 1: [Seb] mura 2 2: [Pan] 
sabi. 

ba*li a ka a sf a yaw png Zoo : ibon (Dicru- 
rus balicasius) na mahaba ang bun- 
tot at matibay ang tuka : sunodamo. 


ba*li a kas a k6s png 1 : pagkatuklap ng 
balat dulot ng sobrang lamig o ma- 
tinding init: balukiskis 2: mga bang- 
kang pinagtabi at itinali sa isa’t isa : 
BANGKILAS. 

ba # li*kat png Ana [Kap Tag] : bahagi 
ng katawan ng tao o hayop sa mag- 
kabilang panig ng leeg na kinauug- 
nayan ng dalawang bisig : abAga, pa- 

go, SUGBONG, SHOULDER, TAKEB 1 , WAGA. 

ba*lf*kat pnd ba a l( a ka a tin, i a sa a ba a lf a 
kat, bu a m6 a lf a kat : ubos-kayang tup- 
din ang tungkulin o gawain. 

ba a li a ka*ta png Mus [ Tir] : awit sa pag- 
aayos ng hidwaan. 

b^ a li a ka a tin pnd mag a b^ a li a ka a tdn, 

i a b§*li a ka a t4n : magtulungan sa ga¬ 
wain. 

ba a li a k£w png 1 : Mek roskas ng tor- 
nilyo : balikawkAw, baliku 2: paikid 
na anyo, gaya ng ikid ng lubid. 

ba # li a k^w pnr 1: nakapulupot; pilipft: 

UKAW-UKAW, PARI PIT 2 : paikid : UKAW- 
UKAW, PARIPIT. 

badi-ka-w^ng png [Hil] : balakang. 

ba*li a kaw a k4w png [57] : balikaw 1 . 

badi-kdy png [Mar] : balikwas. 

ba*1ik-ba a lik png Bot : punongkahoy 
(Pongamia pinnata) na tumataas nang 
8-25 m, ginagawang tali o lubid ang 
balat, at ginagamit sa paggawa ng ga- 
mot, sabon, at kandila ang buto : ba- 
lukbalok, bani 2 . 

ba*lik*b^*yan png [balfk + bayan] : 
tao na umuwi o dumalaw sa pinag- 
mulang bayan o bansa. 

badi'keng png [Bon] : bilog na bas¬ 
ket, parisukat ang puwit, may kahoy 
na salalayan, at ginagamit na sisidlan 
ng kamote, kanin, gulay, at katulad. 

ba*lik a ha*r£p png Bot [ST] : uri ng 
damo. 

ba*lik a haw png [Hil Seb] : balagat. 

ba-lik*h^y png [Hil] : bulatlat. 

ba a lik a hu*say png [Seb] : muling pag- 
lilitis. 

badi-ko pnr: hindi tuwid; baluktot. 

ba a li a k6g pnr [Seb] : liko. 

ba*lik a sdy a say png Lit [Seb balik + 
saysay] 1: paraan ng pagkukuwento 
na nauunang ilahad ang mga pang- 
wakas na pangyayari Cf in medias 
res, flashback 2 2 pagbabalik-larawan. 

ba a lik a su a w£ png Isp [S7] : paglun- 
dag sa pamamagitan at tulong ng 
mahabang tukod : polevault. 

badi'ku pnr [Kap] balikaw. 


ba a li a ku a kd png Lit Mus [ST] : sina- 
unang awit na kinakanta nang may 
malapaos na boses. 

ba*li-ku*ko pnr : baluktot ang dulo. 

badi-ku’kot png : pasalin-salin na 
paghahatid ng mensahe -pnd mag* 

ba a li a ku a kot, ba a li a ku a ku a tin, i a ba a 
li-ku*kot. 

ba*li-kung-k6ng png Lit Mus [ST] : 
sabayang awit habang namamangka. 

ba-li-kup-kup png Bot [Hil Seb War] : 
tabatib. 

ba a li*kus*k6s png Say [S7] : uri ng 
sinaunang sayaw ng mga Tagalog. 

ba a li a kus a kus png : sa sinaunang li- 
punang Bisaya, buhol na ginagawa 
sa kumot na gagamitin bilang palda. 

ba a li'kut"k6t png: pag-uusisa o pag- 
halikwat sa bagay-bagay nang may 
matutuhan o malamah. 

ba a li a kut*k6t pnr [Ilk Tag] 1: balukot 
2 : hukot. 

ba a li a kut a s& png[Mex melcocha] : bagkat. 

badik’W^s png [Kap Tag] 1 : biglang 
pagpihit sa kabilang panig 2 : bigla- 
ang pagbangon mula sa pagtulog : 
balintok, bungkAlas, balikw'As, balik- 
wAt, baringkuwAs, timbakwAs. 

ba a lik a w^t png [Pan] : balikwas. 

<■ 

ba*IMa png 1 : Zoo isdang alat (Trichi- 
urus haumela) na hugis-espada ang 
katawan, may malaking bunganga 
at mahabang palikpik na mula ulo 
hanggang dulo ng katawan 2: [Ilk] 
mahabang kahoy na pinapasan at 
kinakabitan ng anumang mabigat 
na bagay 3: kaputol na kahoy na pa¬ 
rang batuta. 

ba*li*l& pnr 1 : bantulot sa paggawa 
ng isang bagay 2 : hindi tiyak kung 
magpasiya. 

ba a IHang-u a w£k png Bot : maliit na 
punongkahoy na madalang magka- 
roon ng sanga. 

ba*lHi png Bot 1 : tirnsm 2: uri ng ha- 
lamang tabako. 

badidfng pnr : kiling ang ulo dahil 
pilipit nang bahagya ang leeg : bali- 

NGIG, PULINGI, TARINGI, TINGIG, TULI- 

NGi, yesyes. 

b^ a iim a b^ a lim pngBot : baging na gu- 
magapang o pumupulupot sa kapu- 
wa halaman. 

ba a lim a ba a ifm pngBot : uri ng damo 
(Ip o mea pescaprae ). 

ba a lim a bt png : pagpapagulong sa 
mga troso. 






i 


balimbing 

badim-bing png 1: Bot [Bik Kap Tag] 

punongkahoy ( Averrhoa carambola) 
na may bungang tatsulok ang limang 

gilid : BALINGBING, BIRIRAN, DALIGAN, 

galangan, malimbin 2 : buhok na tu- 
mutubo nang makapal sa gilid ng 
mukha hanggang sa senddo Cf patilya. 

badim-bing pnr Alp : doble-kara. 

b6*lim*bf*ngan png [Kap] : malam- 

bot na ibabang bahagi ng tainga, 
karaniwang kinakabitan ng hikaw. 

ba-lin-dang png 1: magaspang na pag- 
kakahabi ng tela 2 : korea ng makina 
3 : hose ng tubig. 

badin-du-wa png [ST] : talinduwa. 

b^’ling png 1: [Kap Tag] pagpihit ng 
ulo 2 : pagliko sa pahalang na daan 
kung naglalakad 3: pag-uukol ng ti- 
ngin sa kabila o magkabilang panig 
ng pook na kinatatayuan ng sinuman 
o anuman 4: pagbibigay pansin sa 
ibang bagay 5: pag-uukol ng pana- 
yam o salita sa isang tao : piling - 
pnd bu*m4*ling, i*b6ding, bad!* 
ngan 6: [Hil Mrw Seb] uri ng lambat 

sa pangingisda. 

badfng png [Kap] : panghi -pnrrn*’ 
badfng. 

biding pnr : liko. 

badi-ngad-ngdid png'll Zoo uri ng is- 

dang tangrib 2: baklad na panghuli 
ng dalag. 

badi*nga*ka’ta png Lit [Yak] : daman. 

badi-ngSrt png 1: [War] isang piraso 
ng patpat na itinali sa dulo ng silo 
para maging hawakan; taling pang- 
hila 2 : tao na laging hinihingan ng 
tulong. 

badi'nga*ng& pnr : pilipit ang leeg, 
higit pa sa balilfng. 

badi-ngd-sag png Bot [S7] : uri ng 
punongkahoy. 

badi*ng6’San png Bot : punongkahoy 
na katulad ng putat. 

badi*ng6*say png Bot [ST] : uri ng 

punongkahoy na napagkukunan ng 

tabla. 

badi*nga*s6 png [Hil] i matinding 
poot na nahahalata sa mga mata. 

badi-ngat png : pagkabali ng anu- 
mang bahagi ng katawan. 

badi-ngd-to png [Ilk] : patibong na 
panghuli ng hito at yari sa kawayan. 

badhngdw pnr [War] 1: wala sa sa- 
rili 2 : ulyanin; makakalimutin. 

badi*ng£*yo png Bot [ST] : uri ng ha- 
lamang eletso. 

bading*b£ding png, pnr: parisukat. 


baltntuwad 


88 


bading-blng png 1 : [ST] balimbing 
2: Mus [Kal] bungkaka. 

bading*b(*ngin pnr [ST] : parang pa- 
malo. 

bading-gd’sa png 1 : Zoo [Ilk] mala- 
king mollusk 2 : murang palay na 
may sungot sa uhay at may puting 

budl. 

bading'h^-say png Bot: anaan. 
bading-hdt pnr: baligtad. 


iading*hg‘Won pn 
won, mag'badim 


manggulo. 

bading-h6y png Bot : kamoteng-kahoy. 

badi-ngig pnr [Hil] 1: balilmg 2: ta- 
bingi. 

badi-ngft png [Pan] : bango. 

bading*k6-gas png [S«i] : pamama- 
yat nang labis dahil sa pagkalulong 

sa bisyo. 

bading*k6‘hod pnr : nagsusumikap 
nang buong lakas sa pagganap ng 
isang gawain. 

badfng-ki'nhtan pnr [Kap Tag] : ma- 
hagway ang katawan; matangkad at 
patpatin var balangkanitan : balAng- 
kai, hagpis 2 , malagod, mayapis, nara- 
pis, nihang, yAgpis. 

bading-ma-n6k png Bot : punongka¬ 
hoy ( Polyathia tuberosa) na may bu¬ 
ngang bilugan, nakakain at kulay lila: 

DUHAT-DUHATAN, DUHAT-MATSING. 

ba-lf-ngos png Ana [Bik Tag] : buto 
ng ilong : basugbasog, sikar. 

ba*li*ng6t pnr : may kahinaan ang 
pandinig; bahagyang bingi : bingi- 

ngot. 

badi*ngii*8an^ng-[5iA Tag] : punong 
ilong, ibaba ng hugpungan ng kilay 
at pagitan ng dalawang mata. 

badi*ngus*ng6s png : pagsama ng 
mukha at pagkunot ng noo dahil sa 
pagkayamot at galit. 

bading-u*w£y png t: Bot damo ( Fla- 
gellaria indica) na gumagapang pa- 
akyat sa matatayog na punongkahoy 
sa pamamagitan ng galamay-baging 
na dahon nito : huwAg 2: Bot uri ng 
yantok 3 : matulis na kawayan o ka¬ 
tulad na ginagamit na pambungkal 
sa pagtatanim ng ube var balingway. 

badi*nguyng6y png: pagtulo ng 
dugo mula sa ilong : balangingi, da- 

RINGUNGO, HUNGGO, PAMBO, SUNGGO. 

ba*li*no png : abala 2 . 
ba a li*n6 pnr: balisa. 


ba-li-nd pnr\: madaling magbago ng 
layunin 2 : magaling maglaro sa mga 
salita; magaling magkunwari. 

ba*H-nog*n6g pnd mag*ba*li*nog a 
n6g, i-ba-li^nog-ndg [ST]: ilagay sa 

gawing unahan ang bagay na parang 
arko. 

ba*Kn*sa-sa*y6w png Zoo [ Tag Seb] : 
maliit na ibon ( Hirundo rustica gut- 
turalis) na namumugad sa matatarik 
na batuhan, yungib, o dalisdis : la- 

YANG-LAYANG. 

ba*lin*su*sd png 1 : kulot ng buhok 
2 : nakabilot na dahon ng buyo na 
may basang apog at piraso ng isang 
uri ng nuwes sa loob na nginangata. 

ba*lin'ta # t6w^wgAna: ang lumalaki 
at lumiliit na bukasan ng inla ng ma¬ 
ta at dinaraanan ng liwanag tungo 
sa retina : alimutaw, alinawnaw, ba- 

UNTOTO, KALIMUTAW, NINYA, PUPIL, 
TAO-TAO, TELATAW. 

ba*lirvta*w6k png : estilo sa katutu- 
bong damit ng babaeng Filipina, na 
may tapis at alampay. 

Ba a lin‘ta‘w6k png 1 : Kas isa sa mga 
pook na sinasabing pinangyarihan 
ng Unang Sigaw 2: pook na katatag- 
puan ng kauna-unahang cloverleaf 

sa Filipinas. 

ba*lin*ti*y6k pnr Gra : anyo ng pandi- 
wa na naglalarawan sa paksa bilang 
tagatanggap sa kilos na ipinahaha- 
yag ng pandiwa : passive. 

ba-lirvtok png [Bik] 1 : balikwas 2: 
baligtad 2 . 

ba*lin a t6ng png 1 : pagbaligtad ha- 
bang nasa eyre, o kaya’y dahil sa pag- 
kakadulas wrbalentong - pnd bu* 

ma-lfn-tong, l*ba*l(n*tong 2: Zoo 

kahawig ng reptil (Paramanis eulio- 
nensis) na may mala-baluting kaliskis 
at walang ngipin, at matatagpuan 
lamang sa Palawan var halintong : 

BALEKE, PANGGOLIN. 

ba*lin*to-t6 png [Kap] : balintataw. 

ba a iin-tu*nd png Lit: pahayag na lu- 
malabag sa umiiral na paniniwala; 
pahayag o pangyayari na kakatwa sa 
unang malas ngunit maaaring totoo; 
pahayag na sumasalungat sa sarili : 

BALINTUNAY, PARADOHA, PARADOX. 

ba a lin*tu*n^ pnr [ST] 1: mapanlin- 
lang; kabaligtaran ng tunay na pang¬ 
yayari : paradoxical 2 : palusot sa 

kamalian. 

ba*lin*tu*nay png: balintuna. 

ba a liivtu a w4d pnd bu a rna a iin a tu a wdd, 
mag a ba-lfn a tu*w6d, i a ba a lin*tu a w6d 


i 














balmtuwad 


baliwasnan 


[ HU] : bumagsak nang baligtad ang 
ayos. 

badm*tu*wdd pnr : baligtad 2 . 

badin*tu*wdg pnr [Pan] : baligtad 2 . 

badin a tu*wdng png : paghawak ng 
mahabang tikin sa gitna at binaba- 
lanse ang magkabilang dulo. 

badi*nug*n6g pnr : nakaayos nang 
pahating bilog sa harap ng isa : semi- 
sirkulo. 

badi*nuk*nok png [War] : tinik. 

badbong png [57] : bakal na pang- 
hukay. 

bad ir pngBot [57] 1: isang uri ng bi¬ 
gas 2: dahon ng ilahas na nganga. 

badir-bir pnd mag-badirbir, i*ba* 
iir-bir, ba-lir-bi-rin [57] : birbir. 

b& m \\$png\: [Bik Tag] pagsusugal 
upang bawiin ang natalo 2 : paulit-ulit 
na haplos sa tagiliran : bAlis-bAlis 3: 
sakit ng tiyan dahil sa paglanghap ng 
masamang amoy 4: nakausling titi 
ng aso o anumang lalaking hayop. 

badi •sa png [Kap Seb Tag] : kalagayang 
hindi mapalagay sanhi ng takot sa 
panganib o masamang pangyayari: 

BALINO, HILAS, KABALAKA, KABARAKA, 
MADANAGAN, MAIRAS, PAGA, RIBARAW, TI- 

gAtig. 

badi a s£ pnr: hindi mapalagay; ligalig 
ang kalooban : hilAs, ingle, lisAng. 

badi-Scbhan png : pook sa dagat o 
ilog na karaniwang pinagtutulusan 
ng talian ng bangka upang hindi itp 
tangayin ng anuman sa laot. 

badi*sa*kdng png 1: pigi 2 : buto sa 

• a 

Pig 1 - 

badi a sak-s£k pnr [Kap Tag] 1: malu- 
sog, matipuno, at malakas 2 : maini- 
tin ang ulo. 

badi*sad£ng pnr : agad nagagalit; na- 
iinis sa munting bagay o birong hin¬ 
di dapat ikagagalit Cf pikon. 

ba-ls •sa*n& pnr [57] : maaaring ma- 
pmo. 

badi •sa*sdi png : basket para sa isda. 

badi’sd'SO png Med [Kap] : balisawsaw. 

badbsaw png [57] : dakong sinisika- 
tan ng araw. 

badi a saw a s4w png Med [Seb Tag] : sa¬ 
kit sa pag-ihi, karaniwang paunti-unti 
at masakit ang pag-ihi: balisAso, ba- 
lisawsAwan, bus-Aw, busiyAw, saripit. 

badi •saw’s£*wan png Med [Kap] : 
balisawsaw. 

badi*s£*yin png Bot : kalumpit. 

badhseuyon png Bot [Seb] : kalumpit. 


b£di$*b£dis png 1 : pagkurba-kurba 
ng ilog at katulad 2: balis 2 . 

badis*bfs png 1 : pook na pahilig 2: 
gilid ng bubong ng bahay : balisbi- 
san 3: tuloy-tuloy na agos ng tubig 
var barisbisan, marisbisan : paritpit, 
sagumaymAy . 

badis'bhsan png: balisbis 2 . 

badis-kdd pnr 1 : pataas na tikwas 2: 
[HU Seb War] baligtad. 

badis*ng£g pnr [Bik] : walang kaug- 
nayan. 

badi-s6ng png [Mrw Tag] : patalim 
na maaaring itiklop ang hawakan 
upang takpan ang talim. 

badi*SO*s6/?ng[5i/c] : kakaninggawa 
sa galapong at binalot na hugis-apa 
sa dahon ng saging Cf balisuso. 

badfs a ti*k4 png [Esp balistica] : agham 
ng pantudla at sandatang pumupu- 

tok : BALLISTICS. 

badfs a ti a k6 pnr [Esp balistico] 1 : may 
kaugnayan sa anumang bagay na 
naitutudla, tulad ng punglo 2 : pina- 
gagalaw lamang ng gravedad. 

badis a tra png [Esp] : pahalang na 
paghahanay ng mga bagay; pagha- 
hanay ng sarili nang pahalang sa mga 
kasama. 

badis a tra a do pnr [Esp] 1 : pahalang; 
pasalungat 2 : walang taros sa pag- 
mamatwid, asal, gawa, at iba pa ng 
sinuman. 

badi-sung-s6ng pnr [Bik Kap HU Ilk 
Pan Tag War] : hugis kono var bali- 
sungsung : aususo, balisuso. 

badi*su a sd png 1: pagkaalam sa ba¬ 
gay, gawa, o pangyayari mula sa iba’t 
ibang anyo ng komunikasyon 2: pag- 
bibigay-alam ng sinuman tungkol sa 
isang bagay, gawa, o pangyayaring 
hindi pa alam ng pinagsabihan. 

badi-su-so pnr: balisungsong. 

b6dit png Zoo 1 : alinman sa kaanak 
ng pusa, mailap man o maamo, na 
may iba’t ibang kulay ang bahagi ng 
katawan 2 : alupag. 

bad ft png [HU] : hasa. 

badhtd png : ulat o impormasyon 
hinggil sa mga pangyayari sa paligid : 

BANTU-LIN, dAMAG, HARUBAY, NEWS, PA- 
HIBALO. 

badi-td pnr 1 : kilala sa lipunan; ban- 
tog 2 : pinag-uusapan ng marami. 

badit-£d pnr [Seb] : baligtad. 

badi a tad*h£m png Bot [HU Seb] : 
niyog-niyugan. 


badi*tak*t^k png [Kap Tag\ : maini- 
tang pagtatalo o pagsasagutan : bA- 
ngig, lantugi 5 , susik, kanoawa, sang- 
sAngantak, takan, taltAlan bAis. 

bads-tang png 1: [Kap Pan Seb] bai- 
tang 1 2: [Ilk] mahabang papag 3: 
[Mrw] puke. 

badi*tang a t£ng png: piraso ng kahoy 
na inilalagay malapit sa bunganga 
ng banga at nagsisilbing tatangnan. 

ba'lhtaw png Mus Say [ Seb] : sayaw 
ng panliligaw na may kasamang kan- 
tahan o ang awit na ginagamit dito. 

ba-lit-bit png: pagkakalas o pagka- 
kalag ng pisi o tali. 

badit a bf a tan png Bot: uri ng punong- 
kahoy ( Cynometra ramiflora) na orna¬ 
mental. 

badi*ti png 1 : gapos sa likod, kara¬ 
niwang abot-siko 2 : Tto^varyant ng 

balete. 

badi’tok png 1: [Ilk Pan Tag ] ginto 1 
2 : pangkukulam var balatok. 

Badi*tok png Mit [Kan Bon] : diyos 
na manlilikha sa mga Kankanay at 
Bontok, kadalasang inuugnay kay 
Lumawig var Balituk. 

badi-tong png Bot: uri ng punong 
sandalwood. 

9 

badi-tu-ngeg png [Ilk Pan] : uod ng 
kamote. 

ba a lit a w4 a ran pnr [War] : sinungaling. 

badiw png 1: [57] banig 2: Bot [HU 
Seb] bangkuwang. 

W-liw^n^ma-b^-liw, badhwin [Seb]: 
matamaan ng kidlat o malintikan 
dahil sa kulisap. 

badiw jfrnrl: nawala ang katinuan ng 
isip; walang bait : ambAgel, atapis, 
atiris, bagtit, buwA, buAng, buwAng, 
c:razy, loko-loko murit, turik 2: Sik 
matinding kawalan ng kakayahang 
pangkaisipan at pagkilala sa sariling 
katauhan dahil sa pagkawala o pin- 
sala sa mga neuron sa utak: dementia. 

badhwag pnr: malalim ang ibig sabi- 
hin; mahirap unawain o intindihin. 

ba-Ii-wada pnr: varyant ng balewala. 

badi-wang png Ana [Bik] : balagat. 

badi-was png 1: negosyo; kalakalan 
2 : pakikipag-ugnayan; pakikihalu- 
bilo. 

badi*wd*san png: varyant ng bali¬ 
wasnan. 

badi a was*n£n png [57] : mahabang 
pamingwit ng isda na yari sa bayu- 
gin var baliwasan : tukon, banyog,\n-, 
pad w As. 




baliway 


90 


balonak 


badhwciy png : kasangkapang pam- 
butas sa taniman ng kamote Cf dulos, 

TARTAR. 

badiw-btidiw png Bot : yerbang may 
dahong hugis-espada. 

Badi •wen png : Balangaw. 

badi*wes*w6s png [Ilk] 1 : Ttapunong- 
kahoy na may bunga na ginagamit na 
pampurga 2 : tunog ng malakas na 
hangin. 

badbwis png Zoo 1: tawag sa samaral 
kung maliit pa 2 : labangko. 

ba*li*ya png Bot [Bag] : uri ng baging 
(Spatholobus apoensis). 

bad by an png [57] 1 : kahoy o basa- 
han na ginagamit na pantangan sa 
mainit na kaldero para hindi mapa- 
so 2 : balyan. 

badhyb pnd mag-badi-yd, bbadhyd, 
badbyu-hin [571 : paikutin ang sil- 
ya o upuan. 

badbyos pnr [Seb] : salisi t/arbaliyus. 

B el I • ka n s /mg' [ Ing] : mga bansang su- 
masakop sa bahagi ng timog silangang 
Europa na nasa timog ng Ilog Danu¬ 
be at Ilog Sava, bumubuo sa penin- 
sulang nahahanggahan ng mga Dagat 
Adriatiko at Ionian sa kanluran, ng 
Dagat Aegean at Dagat na Itim sa sila- 
ngan, at ng Mediteraneo sa timog. 

bal*k£ •sa png [ War] : itinaling bubong 
o silungan sa isang maliit na bangka. 

bahkcit png [Pan] : bakat. 

bal*k6n png [Esp balcon ] : balkonahe. 

bal*ko*n£*he png [Esp balconaje] : en- 
tabladong nakausli sa dingding ng 
gusali, ligid ng barandilya o katulad : 

BALCONY 1 , BALRON, PORCH, PORTIRO. 

bahkdt png 1: makating butlig sa balat 
2: [Ilk] bungkos 3: [Pan] balot. 

bahkut*s£ png [Mex melchocha] : var- 
yant ng balikutsa. 

ball (bol) png [Ing] 1: bola 2: mari- 
ngal na pagtitipon para sa pagsasa- 
yaw; sayawan 3: Isp sa baseball at 
softball, bola na hindi pinalo ng bat¬ 
ter dahil mataas sa balikat, mababa 
sa tuhod, napakalayo, o napakalapit 
4: kapag maramihan a bayag b ta- 
pang; lakas ng loob. 

baldti-bag pnd i*bal*Uhbag, ma*ki* 
bald£*bag, bu‘mald£*bag [Ilk] : 
makihati sa paggamit ng isang unan. 

ballad (badad) png Lit [Ing] : balada. 

ballade (badad) png Lit [Fre] : tula 
na binubuo ng tatlong saknong na 
may walo o sampung taludtod bawat 
isa, may panghuling saknong na may 


apat o limang taludtod, at magkaka- 
tulad ang padron ng tugma. 

balladeer (bada-dfr) pngMus [Ing] : 
mang-aawit o kompositor ng balada. 

bal-la*ng£*wan png Zoo [Ilk] : isdang 
alat ( Megalaspis cordyta) na may ma- 

tigas na bun tot. 

* ’ • • - - ■ * * 

ballast (ba-last) png [Ing] 1: pabigat 
sa barko o hot-air balloon upang 
maging matatag : lasti 2 : graba o 
durog na batong ginagamit na pun- 
dasyon ng riles o kalsada : lasti 3: 
aparato na pampatatag sa daloy ng 
koryente : lasti, 

bal*l£t png Bot [Ilk] : panloob na ba¬ 
hagi ng kawayan kapag nabalatan. 

bal*la*ti*n£w png [Ilk] : bantulfhaw. 

bail berring (bol be-ring) png [Ing] : 
bolitas. 

ballerina (ba-le-rf-na) png Say [ltd] : 
bailarina. 

ballet (ba-ley, badey) png Say [Ing] 
1: a dramatikong estilo ng pagsasa- 
yaw na pinagsasanib ang mga kum- 
bensiyonal na galaw at posisyon sa 
isang tuloy-tuloy na daloy ng kilos, 
karaniwang sinasaliwan ng musika b 
isang partikular na piyesa o pagta- 
tanghal nito c ang musika para rito 
2 : pangkat na nagtatanghal nito. 

ballistic (badis-tik) pnr [Ing] : balis- 
tiko. 

ballistics (ba-lis-tiks) png [Ing] : balis- 
tika. 

baMo a kaw png [Bon] : basket na ka- 
hawig ng gimata ngunit maluwag ang 
pagkakalala. 

balloon (ba-lun) png [Ing] 1 : lobo 2: 
hugis-lobong nakapaligid sa mga sa- 
lita o iniisip ng mga tauhan sa komiks 
o kartun. 

ballot (ba-lot) png [Ing] : balota. 

ballot box (ba dot baks) png [Ing] : 
urna. 

ballpark (bol-park) png [Ing] 1 : pa- 
laruan ng beysbol 2 : humigit-kumu- 
lang. 

ballroom (bohrum) png [Ing] : ma- 
laking silid o bulwagan para sa pag- 
sasayaw. 

ballroom dancing (bol-rum dan-sing) 
png [Ing] : pormal na pagsasayaw ng 
magkapareha o pangkat ng magkaka- 
pareha, bilang libangan at paligsahan. 

baldu’bong png [Ilk] : paglalagay ng 
isa o dalawang kamay sa noo o sa 
batok kapag nakaupo o nakahiga. 

ballyhoo (badi-hu) png [Ing] 1 : ma¬ 
lakas na ingay; kaguluhan 2 : walang 


saysay na pagkabahala 3: labis o ka- 
gila-gilalas na publisidad. 

b&do png 1: [Bik Ilk Mar Seb Tag War] 
lalaki o babaeng ulila sa asawa var 
balu, balo : bao, biyudo, biyuda 2 : 
Zoo haba 3: pampalamuting pulupot 
ng uway. 

bad6 png [Seb] : silo. 

* # 

b^do pnr [Pan] : bago. 

ba*l6*ba*gt png [Bik] 1 : kadayaan 2: 

kasinungalingan; paninirang puri. 

bad6*ba # l6 png [Kap] : balawbalaw. 

bado-bad6 pnr [57] : mapagkunwa- 
ri; mapagbalatkayo. 

ba*l6*bi png [57] : buko na may bao 
at bunot. 

ba*lo*b6 png Bot [57] : butil na pa¬ 
rang kadyos at kinakain. 

ba*l6d png \: [ Seb War] lantik 2: [HU] 

alon. 

ba*l6d*bod png [Bik] : ubod; gitna. 

bad6g png : pagkabasa nang tigmak 
dahil sa saboy ng tubig o dahil sa 
ulan. 

bado*gu*h6n png [ST] : uri ngkasang- 
kapan na ginagamit ng mga platero. 

bddok png [57] : malambot at mani- 
pis na balat ng itlog o bungangka- 
hoy. 

b6dok/w/mag*b6*lok f i*b^dok f ba* 
lu a kin : hilahin ang sasakyang dagat 
upang ibunsod palayo sa pampang. 

ba*l6k-ba*l6k png Bot 1: [Dum] ma- 
laking punongkahoy ( Dolichandrone 
spathacea) na may malalaking bulak- 
lak at hugis-kapsulang bunga : tuwi 
2 : balakbalak. 

badok-wf pnd mag*badok*wl, i*ba* 
lok-wi, badok*whhm, bu*ma*lok*wf 

[57] : baluktutin ang dulo ng pako. 

badok*wit*wft pnd birmadok-wit* 
wit, mag*badok*wit-wft, ba-lok- 
wit-wi-tin [57] : suriin; busisiin. 

bddol png 1 : kawil ng tanikalang ba- 
kal : RAWING, SILPU, TINGLO 2\ tinu- 
hog na mga piraso ng tapa. 

b£don png [Bik HU] : baon o baunan. 

ba*l6n png 1 : malalim na hukay sa lu- 
pa na napagkukunan ng tubig : aTA- 
bay, bubon, well 2\ [Esp] isang ream 
ng papel : resma 4: lagumba. 

bdl-on pnd i*bdl-on, mag*b6l~on, 
bal-6*nin [57] : paghaluin ang asero 
at bakal. 

ba*l6*na png [Kap] : punyos. 

bad6*nak pnd mag*ba*l6*nak, bu* 
ma*l6*nak, bado-nti-kin [57] : su- 
in ala k ay; lumusob. 


















V 

l 









|!|> I 



':n 



iHiiluJim 


immji 




baiong 


belong png 1 : bukal ng tubig: boalan 

BURABOD, PANANGGA, PANGAN, SUBOL 

tubuan, ubbog 2 : daloy ng tubig mula 
sa hind i makikitang pinanggalingan 
Cf TAGAS. 


a*l6-ngan png [57] 1 : alkansiya 2 
sisidlan ng tubig kung naglalakbay. 


bd a long-b6*long png : estrukturang 
may bubong at nagsisilbing tirahan 
ng alagang hayop, gaya ng kalabaw 
at kabavo Cf rural. 


ba*lo*ngf a ya png [57] : punyal na may 
gin tong hawakan. 


ba*l6 a no pngBot [Mrw] : bau-nu. 


ba*l6r png [Esp valor] 1 : halaga 2: 
bisa 3: kapangyarihan 4: tapang; la- 
kas ng loob 5: karapatan; pribile- 
hiyo. 


ba-lo a ras-y6n png [Esp valoracion] : 
pagtukoy sa halaga. 


bddos png 1 : [57] bagay na naka- 
baon na parang punyal var baos 2: 
[HU Seb War ] ganti 3: sagot 4: [Bik] 
gratitud. 


ba-!6s pnd mag*ba*l6s, bu*ma*l6s, 
ba-lu-sfn [57] : paluin angsinusun- 
dan. 


>6 a lot png 1: [Bik Ilk Seb Tag War] takip 
sa kabuuan ng isang bagay: balkot 3 , 
Putos 2 , ubAk 2: tawag sa sampung 
tangkas ng ikmo. 


b4*l6t pnr : may takip; nakaempake 
o nakasupot. 


ba*l6t png : pook sa pinanginginai- 
nan ng mga hayop sa gubat. 


ba*l6*ta png [Esp] 1 : papel, o katu- 
lad, na ginagamit sa pagboto : bal¬ 
lot 2 : bilang ng mga boto sa hala- 
lan : ballot 3: paghahalal; pagpili: 
ballot. 


ba*to*t^*ngog pnr [HU] 1 : hindi ma- 

sinop ang pagkakayari 2 : hilaw ang 
pagkakaluto. 


ba*lo a t6 png : baroto. 


* 

ba a low png Mus [Matigsalug] s awit 
para sa yumaong bana. 


ba a lo*w6t pndmag a ba*lo a w6t, i a ba* 
lo a w4t, ba-lo*wa-t(n [57]: tumawid 


sa makitid na tulay. 


ba a lo a w£t pnr [57] : may kimkim na 
galit. 


ba a !6y*loy png [Pan] : baklad. 


bals png [Esp vals] : balse. 


b£l •sa png [Ing] 1 : uri ng kahoy na 
matibay, magaan, at ginagamit sa 
paggawa ng mga modelo at katulad 
2: punongkahoy ( Ochroma lagopus) 
na kat.nt.nbo sa tronikone America. 


91 


bal a s£ png [Esp] 1 : sasakyang pan tu¬ 
big na yari sa pinagdatig-datig na 
mga kawayan o punongkahoy Cf 
bangkilas, lamo : rakit 2: kasangka- 
pang yari sa dikit-dikit na maiikling 
putol ng kawayan at ginagamit na 
pampatag o pandurog ng lupa. 


b£l a sam pngKem [Ing] s balsamo. 


b6l*sa # m6 png Kent [Esp] : aromati- 
kong oxidation ng resina, tulad ng 
pampahid o pabangong nakukuha 
mula sa iba’t ibang punongkahoy at 
palumpong na ginagamit na base sa 
ilang pabango o preparasyong me- 
dikal. 


b&hse png Say [Esp vals] 1 : isang sayaw 
sa ballroom na masigla at urong- 
sulong ang magkapareha: bals, vals, 
waltz 2 : tugtog o komposisyon para 
sa naturang sayaw. 


png [Esp] : tagatikin ng bals; 


png 


pnr 


bal*t6k png [Kap Tag] : bigla at ma- 
rahas na paghila var haltak : bigsot, 
bulnot, bunlot, guyod, guyor, hal¬ 
tak. LABNI, LABNOT, SINTOG, SULNOT. 


bdhtang png [Kap] : pagtahak sa pi- 
nakamalapit na daan patungo sa 
is^ng pook. 


laltazar, Francisco (bal ta-zarfran 
sis-ko) pngKasLit : (1788-1862) may 

akda ng Morante at Laura at iba pang 
awit, korido, at moro-moro, at kini 


kilalang “Prinsipe ng Panulaang 
Tagalog.” 


png : tigas ng ulo; pagkasuwail 


iai a t6g png Mit 

bayani sa Ibalon 
na nagpaunlad 


yanan 


bal-tong png Lit Mus [Ifu] : pasalay- 
say na sagutang awit ng mga lalaki, 
pumapadyak bilang hudyat sa pag- 
pasok ng pangkat na sumasagot. 


png [ Kap] 


png 


ba*lirbad pngBot : kasuy. 


>a a lu*ba a io pngi salitang nagpa 
watig na kunwa-kunwari, halba. 
lo’y bahay var balabala. 


ipokrita 


ba a lu a ba*td pnr : anyo ng tao na ma- 
higit nang 30 taong gulang, var talu- 
bata : hamtong. 


ba*lu*bid png Zoo 1 : hunyango 2: 
reptil ( Hydorsarus pustulatus) na ka- 
bilang sa family Agamiaae ; uri ng ig- 




wana. 


i*i 






I 


•i a > 




.. 4 .. 


baiukrskis 


ba*lu*b 6 pngBot: mababangpunong¬ 
kahoy na may bungang kahawig ng 
kadyos. 


b6-lud png 1: Zoo uri ng kalapati: im¬ 
perial pigeon 2 : taerakanataeran. 


B6*lud png : Bilaan. 


ba*lud png [Bik HU Seb War] : alon. 


ba a lud*lod pngBot [Bik] : ubod. 


Ba-lu-ga png: Agta. 


ba*lug a bug png Ana [Kap] : tainga. 


ba-lu-go png Agr [Iba] : palay na ma- 
lambot ang butil. 


ba*lu a g6 png : galang na gawa sa pu- 


rong gin to 


ba a luk png [Kap] : kayas sa kawayan. 


bd-lu a k£d pnd mag a ba a lu a k6d, i a ba a 
iu-k^d, ba a lu a ka a rin [War] : hima- 


sin ang tiyan. 


ba-lu-kag png 1: [Bik Seb Tag] bala- 
hibo sa leeg ng ibon at anumang 
hayop na kauri nito : bagaybay, bawu- 
kag, begas, pulok 1 2: [Bik Seb Tag] 
kalisag ng buhok o pangingilabot: 
BALUKiSKis 3: pangingilabot; kilabot: 

GIRABO, PANARIPI, SEGGAR. 


ba*lu*ka a ndg pngBot 1 : ilahas na pu¬ 
nongkahoy ( Chisocheton cumingianis) 
na tumataas nang hanggang 20 m at 
maaaring pagkunan ng langis ang 
buto para sa paggawa ng sabon at 
lampara : diwata, kalimutAin, sala- 
kin 2 : bagflumbang. 


ba*lu*kas /;n^bu a ma a lu a kas, ba a lu* 
k£ a sin [57] : humulagpos sa pagka- 
kagapos sa kadena o tumakas sa bi- 
langguan. 


ba-lu-kat pnd ba a lu a k^ a tin, bu a ma* 
lu-kat, mag-ba-lu-kat [Bik] 1 : tubu- 
sin; hanguin 2 : palayain; kala-gan. 


ba-lu-kciy png : mahabang kawayan 
na tinilad at pinaghugis bubo ang 
isang dulo o nilagyan ng tila supot 
na lambat na panghuli ng isda at 
pansungkit ng bungangkahoy. 


ba a lu*kay a k&y pnr: hindi maayos ang 
pagkakabilog. 


ba # luk*ba-16k pngBot : balik-balik. 


ba*luk a b6k png [Seb] : bunton ng lu- 
pang nakatakip sa ugat ng halamang 
itinanim. 


baduk-hay/m^mag-ba-luk-hay, i a ba a 
luk-hay, ba a luk a h£ a yin [HU] : halug- 
. hugin at ikalat ang mga bagay kapag 
may hinahanap. 


badu-ki pnr 1 : halos paikot na pag- 
sagwan ng bangka 2 : baluktot na 
dulo ng gamft nang pako. 


ba a lu a kis a kfs png : balikaskas. 









balukitkit 


92 


balyena 


ba-Iu-kit-kit png: masusing pagsisiya- 

sat- pnd mag a ba a lu-kit a kit, ba-lu- 
kit-khtfn. 

ba a luk a nas/mdmag a ba a luk a nas, ba* 
luk-na*sin [Ilk] : alisin ang ibabaw 
ng lupa. 

ba-luk-nit pnd mag-ba*luk-nit, ba* 

luk*nbtin Isp [War] : paghiwaiayin 
ang dalawang magkayapos o nagsu- 
suntukang boksingero. 

ba-luk-nit png [Kal] : labanan ng mga 
tribu. 

ba-lu-kol png : pagpatay ng isda sa 
pamamagitan ng pagsunggab sa leeg 

nito. 

ba*luk*tot pnr [Kap Tag] 1 : balikuko 
2 : masama. 


ba*lu*ngay pngBot : tuwid na kahoy- 

. kahuyang tumataas nang hanggang 
10 m, hugis itlog ang dahon, bilugan 
ang bunga, at ginagamit na gamot 

ang balat. 

ba-lung-gay pngBot [Hil] : malung- 
gay. 

ba*lung*ka*ling png 1 : dahilan ng 
pag-iral; batayan; sanhi 2 : makatwi- 
rang paliwanag o paglilinaw sa mga 
dating hindi maintindihan. 

ba-lung # ka*wit pnn baluktot; pilipit. 

ba-lung-kft pnr: baluktot o balikuko 
sa dulo. 

ba-lung-lu-g6d png: labis na dangal 
sa sarili; pagmamalaki; pagmamata- 
as var balunlugod. 


on sa malalim na sugat, karaniwang 
ginagawa sa operasyong medikal. 

ba-lu-ti png [Kap Tag] : anumang ka- 
suotang pansanggalang Cf aksiw, ku- 

TAMAYA, KALASAG : KLUNG. 

ba-lu-to pnd mag-ba-lii-to, i*ba a lu a 
to, ba a lu a tu a hin : ilantad sa hangin 
para matuyo : yangyang. 

ba-lu-to png [Ilk Pan] : maliit na bang- 
kang walang katig. 

baduyboy png [Ilk] \ malaking lam- 
bat na pangisda sa hindi maalong 

tubigan. 

ba*luy*b6y png\ : [Ilk] uri ng isdang 
korales 2 : uri ng baklad. 

ba*luy*b6y pnr: namumutiktik; ma- 
sagana. 


ba-lu-iang png [Kap Hil Ilk Pan Seb 
Tag War] 1: Zoo kulungan ng manok 
na yari sa dahon ng buli o manini- 
pis na patpat. ng kawayan : baki, ba- 

TULANG, BUKAG, KURONG, IAOMAN, PU- 

LUGWAN 2: [Kap Seb Tag] sasabunging 
tandang na karaniwang inilalagay sa 
nasabing uri ng kulungan 3: [Pan 
Tag] batulang 4: matapang na siga- 
rilyong binilot. 

badu-lon png: likaw 1 . 

ba-Iu-lu-ngi png Zoo [Kap] : buging. 

ba a lum # ba a lu a nan png [Bik Kap Tag] 

1 : bahagi ng katawan ng manok, na- 
sa ibaba ng leeg, at pansamantalang 
imbakan ng tinukang butil : batiko- 

LEN, BATIKULON, BATIKULENG, BUTSE, 

GIZZARD, tikolen 2: munting hukay 
na parang balon. 

ba*lum a b6n png 1: [Kap Tag] binilot 
na papel o paldo ng mga papel Cf 
lukot, lulun 2 : pangkat ng mga tao 
na kumikilos : pitala. 

ba a lum a bong png: panghuli ng dalag 
at biya, yari sa tatlong piraso ng ka¬ 
wayan na magkakabit. 

ba a liim a bong png\ \ pang-ipit ng mit- 
sa ng lamparang de-gaas : metsero, 
mitsahan 2 : metal sa dulo ng tung- 

kod : BAKKAG, BAKLAVV, BATKAG, BIK- 
LING, KALUPKOP, KIRED, PIKIT, PITALA. 

ba a lum a b6ng pnr: hugis-bumbong. 

ba-lu-na png [War] : lusak o putikan. 

ba a lu a nS*bon png [War] : basurang 
naiwari ng baha. 

ba-lun-du png [Hil] : pagbabanyuhay; 
metamorposis. 

ba a lu a n6t png [Ilk] : trangka. 

ba a lu a ngan png \ : dakong binubuka- 
lan ng tubig 2: sisidlan sa bangka 
upang hindi mabasa ang mga dala- 

dalahan. 


ba-lu-ngos png 1: Zoo nguso ng isda 
var balungus : simod, sungo 2: Ana 
tungki ng ilong 3: pagputol o pagba- 
bawas sa palong ng manok 4: pungos. 

ba a lung-sd a ging pngBot : baging na 
malaki at malakahoy, malapad ang 
dahon, dilaw ang bulaklak, at kum- 
pol-kumpol ang bunga. 

ba a lun a lu a g6d png: balunglugod. 

ba-lu-nok pnd mag a ba a lu*nok, bu a 
ma-lu-nok, i-ba a lii-nok [Seb]: lumag- 


ba-lu-yot png: bayong na karaniwang 
pinaglalagyan ng bigas. 

bal a wa a d6r png [Esp valuador] : tasa- 
dor, tagatantiya, o tagakalkula ng 
halaga. 

bal a w&r a te png [Esp baluarte] 1 : pook, 
bayan, o distritong inaasahang pag- 
kukunan ng maraming boto ng isang 
kandidato 2 : teritoryo; saklaw ng 
operasyon o interes ng isang tao : 
bailiwick 1 3 : pinakamatibay na kuta : 


pak nang una ang ulo. * bulwark. 

ba-lu-nos pngBot [HilSeb War] : gugo. bal-w^t png [ST] : pag-aalsa ng mga 
ba*lus-b6s png 1: [Pan Seb Tag] butil *lipin laban sa P^ginoon Cf motin. 
na natapon dahil sa pagkabutas ng b^l-wit png [S7] : bunton ng putol- 
sisidlan 2 : ingay na likha ng puma- putol na kahoy na may iba t ibang 
patak na tubig 3: daang gawa ng sukat. 

agos ng tubig pagkatapos ng ulan. bdl*ya png 1: Zoo isdang alat na kauri 
b£-lus-t£r png Ark [Ing] : balustre. ng biya, ngunit malambot ang kata- 

ba-ius-tre png Ark [Esp balaustre ] : wan 2: [ Es P valla } P a< ^ er . 

patayong suporta para sa gabay ng bal a y£ pnd mam a bal a y^, barya-hm 
hagdan, o katulad na estruktura; [Esp romper de vallas ] : manakit sa 
barandilya : baluster. paglalaro, gaya sa basketbol o futbol. 

badu'SU'tan png : bahagi ng palais- bal-y6-do pnr [Esp vallado ] : biktima 
daan na pinapalakihan ng binhi ng ng pagbalya. 

bangus hanggang humaba nang bal'ya*d6r pnr [Esp valla + dor] : ma- 
isang dangkal. hilig manakit kapag naglalaro. 

ba-lut png\ idog ng itik o pato na may bal*y^g png [ Ifu ] : basket na nakaka- 
bilig na var balot. hawig ng kayabang, ngunit may apat 

badu-t&k png : kalamnan ng braso. na kanto ang bunganga at puwitan 

ba-lu-tak-t6k png', kawayan na tinaf> at ma 7 a P at na P aa ‘ , . 

yasan at pinalapad ang dulo upang bal-y^-han png [Esp valla + ban] : pi- 

ipang-ahon ng lupa mula sa maki- sikal na paglalaro. 

pot na butas ng hukay. bal a y£n png : tau-tauhang itinatayo sa 

ba a lu a tan png [balot + an] : bungkos gitna ng bukid at ipinantatakot sa 
o pakete ng mga bagay, karaniwang mga ibon var balian : bAir, bambanti, 

nakapaloob sa tela, papel, at katu- bukar, espantaho, pahoy, panakot- 
lad : balkot, bantal, putos 3 . uwak, palatakot, pamahay, pamaoy, 


ba a lut a b6t png 1 : paghalungkat sa la- PI f K ’ SCAREC ' R ^* a , , 

man ng sisidlan dahil may hinahanap bal*y6t png [Kap] : kural. 

2: paghahanap ng bagay na nakaba- bal-ye-na png Zoo [Esp ballena] : na- 

pakalaking mammal ( order Catacea) 

















balyente 


93 


banatan 


na hugis isda ang katawan at namu- 
muhay sa dagat Cf balilan : buha- 

KAG, BUKAHAG, DAMBUHALA, TANDAYAG, 
WHALE. 

bal*y6n*te pnr [Esp valiente] : mata- 

pang; malakas ang loob. 

% 

b£l*yo pnd mag'b&l'yo, bu^m^hyo, 
i-b6l*yo [War] : palitan o makipag- 
palit. 

bal*y6 pnd [Bik] mag*bai*y6, i-bal- 

y6 : magpalitan ng upuan. 

baby6 pnb [Bik] : sa ibayo; sa pagta- 
wid. 

babydng png: asarol o piko na pabi- 
log ang dulo. 

baby6s png Zoo : tawag sa maliit na 
torsilyo at asugon. 

bam*bcbki png [57] : manipis na te- 
lang hinabi mula sa mga hibla ng 
ubod ng halaman. 

bam'b&k*wi png [ST] : manipis na 
balat ng tubo na malapit sa pinaka- 
ubod; balat ng bagong usbong na 
tubo. 

b£rrrban png [Ilk] : manipis na taling 
kawayan. 

banvb&n png Bot 1: [Bik Iba Ilk Seb 
Tag] punongkahoy ( Donax cannciefor- 
mis) na ginagawang basket, sombre¬ 
ro, at katulad ang tinilad at kinayas na 
tangkay 2: [Kap Tag War ] panloob 
na balok ng bungangkahoy 3: mani¬ 
pis na balok sa loob ng bumbong ng 
kawayan. 

bam*b£n pnr: walang laman; basyo. 

bam a b£ng png : varyant ng bang- 
bang. 

bam a b6*ngin png Zoo : isdang alat 
(. Lutjanus fulvus) na kulay pulang- 
dilawan ang katawan. 

banvban'tf png [Ilk] : balyan. 

Bum*ba*ran png Mit [Mrw] : mahi- 
wagang kaharian ni Bantugan na 
matatagpuan sa pagitan ng Mala- 
bang at Lawa ng Lanao. 

bam*b6 png [Pan Tag War Esp bam¬ 
bu] : pamalo na kawayan var bambu. 

bamboo (bam-bu) png [Ing] : kawa¬ 
yan. 

banvburya png [Esp bambu Ilk] : da- 
mo (Elechumpyramidatum) naguma- 
gapang pataas. 

b6m-i png [Seb Tsi] : ginisang pansit 
kanton at pansit bihon o sotanghon. 

barrvpbra png [Esp vampira] 1: multo 
o binuhay na bangkay na umaalis sa 
libingan kung gabi upang sipsipin 
ang dugo ng mga taong natutulog, 


karaniwang kinakatawan ng isang 
taong may mahahaba at matatalim 
na pangil: vampire 2 : tao na talamak 
kung magsamantala sa iba : vampire 
3: Zoo vampire bat. 

ba'mti'ak pnd mag*ba*mu*ak v ba* 
mu'6'kan [ST] : magbanlaw, kung 
katawan; magmumog, kung bibig. 

ban png [Ing] : pagbabawal. 

b£*na png [HU Seb Tau] : asawang 
lalaki : tao 3 . 

ba*nS png : pook na mababa at pina- 
mamahayan ng tubig : catch basin. 

ba*n& pnr [Seb] : maingay. 

ba*na*ag png 1: [Bik HU Seb Tag War] 

napakalayong sinag o kutitap 2 : li- 
wayway 3: bahagyang liwanag 4: 
bahagyang pagkakilala sa anumang 
bagay na nakikita dahil sa kalabuan 
ng mata : anag-ag, aninaw. 

ba*na*6w png [War] v lusak o putikan. 

ba*na*b6 png Bot : malaking punong¬ 
kahoy ( Lagerstroemia speciosa) na tu- 
mataas nang hanggang 20 m, nababak- 
bak ang bdat na makinis at abuhin, 
at may lilang bulaklak : mitla. 

bd-na-b6-na png [Sd>] : kinakasa- 
mang lalaki; hindi tunay na bana. 

ba*n^*ba*nd png [HU Seb War] : tan- 
tiya. 

ba*na a ba*n£ png [HU Seb War] : akala 5 . 

ba*nd-ba*nS png [Bik] : opinyon; pa- 
lagay; kuro-kuro. 

b6*nag png 1: Bot makahoy na baging 
( Smilax bracteata) na may mabango 
at berdeng-dilaw na bulaklak, at may 
itim at bilugang berry : hampas-tiga- 
lang 2: [Ilk] epekto ; bunga; kinala- 
basan 3: banaag. 

ba # n6g pnr : naiibang pakiramdam 
bunga ng narkotiko. 

ba 0 na*g£n png Zoo [War] : uri ng 
ulang (family Homaiidae ). 

ba*nag*b£*nag png [Seb] : bukang- 
li wayway. 

ba a n^*go png Bot : punong portia 
( Thespesia populnea) at Unatawag na 
Polynesia rosewood. 

ba*n£ a han png Zoo : uri ng lapulapu 
(family Serranidae) na manilaw-nilaw 
ang kaliskis : iapulapung senyora. 

ba a n4 a haw^nrfmag*ba a n6 a haw, ba a 
na a H6 a wrn : varyant ng banaw. 

ba*na*hung pnr[Tbo] : isang nanga- 
ngailangan ng mapapangasawa. 

b6*nak png Zoo [Kap Hil Seb Tag] : is¬ 
dang alat (Mugil vaigiensis) na mala- 
pad ang ulo, may Iambi ang palibot 


ng mata, at manipis at makinis ang 
labi, tinatawag na agwas kapag na- 
ngingitlog at talilong kapag maliit pa: 
purong. 


ba a n£*kal png 1 : ibabaw ng isang ka- 
puputol na kahoy matapos alisan ng 
balat: upak 2: [Kap Tag] panit o ba- 
lakbak ng binalatang bungangkahoy. 

ba a ndl png, pnr: sinumang hindi nag- 
kakasala sa isip, sa salita, at sa gawa 

Cf DEBOTO, SAGRADO, SANIO : HOIY, PIN- 
TAL, PUNTAL. 


ba-na-la-t6 png [ST] : kasunduan ng 
mga nagmamahalan na huwag ku- 
main o sirain ang anumang bagay, 
o kaya’y huwag umalis sa bahay. 

ba*n£ a law png Bot : punongkahoy na 
tumataas nang hanggang 10 m at na- 
lalatagan ng maliliit at kulay kapeng 
kaliskis ang dahon at maliliit na sa- 
nga : banaga, bange-pula. 


Ba*n6l na Es a pi a ri a tu png : sa Kristi- 
yanong teolohiya, ang ikatlong per¬ 
sona ng Trinidad: Holy Spirit, Holy 
Ghost. 


ba a n6 a na png [Esp Ing] : saging. 

banana republic (ba na na re pab* 
lik) png [Ing] 1: mapang-uyam na 
tawag sa maliit na estado, lalo na sa 
Central America, na nakasandig ang 
ekonomiya sa pagluluwas ng saging 
o ibang bungangkahoy sa Estados 
Unidos2: estadong madaling pagla- 
ruan ng ibang mayamang estado. 

ba*n6ng-es png [Ilk] : malakas na 
paghinga sa ilong. 

ba*n6*no png Bot [War] : guyabano. 

ba*ni a ro png Bot : halamang ( Guat - 
tarda speciosa) nabubuhay at mata- 
tagpuang nakakalat sa aplaya at da- 
lampasigan : tabon-tabon. 

b^-nas png [HU] : lamya. 

ba-n6s png : alinsangan at init ng pa- 
nahon : humidity. 

ba a n4s pnr: naiinis; nayayamot. 

b6-nat png 1 : pag-uunat ng lukot, ba- 
liko, o baluktot 2: pagbatikos 3: pag- 

gulpi-pndbui*m&*nat, mag a bd a nat, 
ba*n£'tan. 

ba*n6t pnr 1 : unat 2: mabikas; ma- 
tikas. 


ba # n£*ta png t : sadyang sukat ng ha- 
ba ng puputuling buho na pamba- 
kod sa isang bakuran 2: [HU] hina- 
bing kawayan na ginagawang bitag 
sa isda. 


ba*n£*tan png 1 : Bot mababang pu¬ 
nongkahoy ( Pheantus ebracteolatus) 
na pinagkukunan ng tablang karani- 








banato 


94 


bang 


wang ginagamit sa paggawa ng parola 
2: [ banat+an ] : pambalot sa baklad 
na yari sa mahabang tilad ng kawa- 
yang gasigarilyo, kinayas nang maa- 
yos at makinis, at dinaling masinsin 
upang hindi malusutan ng kahit ma- 
liit na isda. 

ba-n£-to png [ Iba Tag] Bot: maliit na 
punongkahoy (Mallotus philippensis) 
na pinagkukunan ng tina ang bunga: 

DARANDANG, KAMALA. 

ba-n6-to png Bot: darandang. 

Banaue-Burnay (ba-na-we-bur*nay) 
png \ isa sa mga wika ng mga Ifugaw. 

Bcunaw png: isa sa mga pangkating 
etniko ng mga Tinggian. 

ba-n£w png Bot [War] : guyabano. 

ba-n6wjfrndmag-ba-n6w, ba-na-win 

[ST] : tanawin mula sa matarik o 
malayong pook var banahaw. 

ba-n6-wag png [Ilk] • daanan sa bun¬ 
dok. 

ba-n6-wan png: bolang kristal na gi¬ 
nagamit ng mga manghuhula. 

ba-na-wang png [Ilk Pan] : kanal. 

ba-na-wang png: bunton ng kahoy : 

talaksan. 

* * ^ 

bi-nay png [Seb] : mag-anak. 

ban-iy png [Ilk] : taling pandugtong 
sa mga mata ng lambat. 

ba-na-yi-ban png: toreng bantayan. 

ba-na-yad pm 1: mahinahon; mara- 
han; mahinay 2: Ora malumay ang 
bigkas. 

ba-na-yaw png Zoo [HU] : makaman- 
dag na gagambang kulay itim. 

ban-bin png 1: Bot damo na nilala- 
pat ang katawan at ginagawang bas¬ 
ket, baklad, o panutos ng pawid 2: 
[ST] : bambaki 3: Mus [Isn] takumbo. 

band png [Ing] 1: banda 2: iba-ibang 
kulay o materyales na nakaguhit sa 
isang bagay 3: saklaw ng dalasan o 
habang-alon ng isang spectrum. 

bin-da png [Esp] 1: pangkat ng mu- 
sikero : band 2: pangkat ng tao, ha- 
yop, at iba pa : band 3: organisadong 
pangkat ng mga taong may iisang la- 
yunin : band 4 : makitid at malapad- 
lapad na pandekorasyong sintas o 
laso na isinusuot nang paalampay sa 
balikat o paikot sa bay wang : band. 

ban-di pnd, pnb 1: dako; gawi 2: 
malapit sa 3: dapit. 

bandage (ban-didz) png [Ing] : benda. 

ban-da-ha-Ii png 1: mayordomo o 
punong katiwala 2: tagapangalaga o 
tagapamahala ng tahanan. 


band-aid (band-eyd) png [Ing] 1 : uri 
ng dumidikit na plaster na may gasa: 
koRitas 2 : pansamantalang lunas. 

ban-da-la png [Kap] : malaki at sala- 
salang sisidlan na may hawakan. 

ban-di-la pnd mag-ban-di-la, i-ban- 
da-la, ban-da-li-han [ST] : ibuhos 
o itapon nang malakas. 

ban-da-lis-mo png [Esp vandalismo] : 
sadya at malisyosong pagsira ng ari- 
arian : vandalism. 

Bin-da-16 png [Esp vandal/)] 1 : tao na 
kabilang sa lahing Aleman na nana- 
lasa sa Gaul at Espanya noong ikali- 
mang siglo A D : Vandal. 

b£n*da*l6 png [Esp vdndalo] : tao na 
nagwawasak ng mahalagang bagay : 


VANDAL. 


mg [Ing] : malaking pany 
karaniwang yari sa seda - 


cotton : scarf. 

b£n-day pnr 1: suwail 2: ulol 3: gung- 
gong 4: hirati. 

bandeau (ban-du) png [Ere] : makitid 
na banda na isinusuot sa ulo. 

ban-d£ a ha png [Esp bandeja] : malan- 
day at malapad na kasangkapang ya¬ 
ri sa losa, tabla, plastik, o metal na 
ginagamit sa pagdadala ng mga ba- 
so at'katulad Cf trey : platter % 

ban # de*ha*do png [Esp bandeja + ado] : 
kasangkapan na malaki at biluha- 
bang pinggan na lalagyan ng kanin 
o ulam : bahawan, patilambo 1 . 

ban*d6 # ra png [Esp] : watawat var ban- 
dila. 

ban-de-ra-do png [Esp abanderado] : 
tao na may dala ng watawat, ban- 
de*r£*da kung babae. 

ban-de-ra es-pan-yo-la^ngTo^ [Esp 
bandera espanola] : halaman ( Canna 
indica) na may malalaking dahong 
lunti at bulaklak na karaniwang ku¬ 
lay pula at dilaw. 

ban-de-ril-ya png [Esp banderilla] : 
sibat na may palamuti, pang-ulos sa 
leeg o balikat ng toro. 

ban-de-rin png [Esp] 1: Mil bandila 
sa kampo 2 : bandilang panghudyat 
sa riles 3 : bandilang pantrapiko. 

ban-de-n-tas png [Esp bandera + ita 
+s] : maliit na bandera : pand.aak. 

ban-de-ro-la png [Esp] 1: bandilang 
panagisag 2: bandilang panghudyat. 

ban-di png [Kap] 1: yaman o kabu- 
hayan 2 : tao na minamahal o inibig. 

ban-df png 1: lupang pinauupahan 
para kumita 2: [Kap] ibig 4 . 


ban-di png [Hil Seb] : buslo; basket, 
ban-di-do png [Esp] : tulisan. 

ban-di-ha png [ Seb Esp bandeja ;} : pag- 
kaing ibinigay sa ninong o ninang sa 
umaga ng binyag o kasal. 

ban-di-la png: varyant ng band6ra. 

ban-dil-yo png[BikEsp bandilh] : men- 
sahe o balita para sa komunidad. 

ban-di-ra png [Mag] : binaglay. 

ban-di-ran png [Bag] : pinakamaliit 
na gong sa tangunggo. 

band leader (band li-der) png [Ing] : 
taong namumuno o nangangasiwa 
ng banda ng musiko. 

bdn-do png [Esp] : pagkakalat ng ba¬ 
lita sa hangad na malaman ng lahat. 

b6n-dok pnd mag-b6n-dok, i-bdn- 

dok [ War] : ibakas ang paa sa sahig. 

ban-do-16-ra png [Esp] 1 : asawa ng 
bandido 2: babaeng bandolero 3: 
sinturon na isinusuot sa ibabaw ng 
; balikat pahalang sa dibdib, may ma- 
liliit na silo o bulsa upang paglagyan 
ng punglo at iba pang maliliit na ba- 

g a Y* 

ban-do-le-ris-mo png [Esp bandolero + 
ismo] : panunulisan; pananambang; 
panghaharang. 

ban-do-16-ro png [Esp] : Making mag- 
nanakaw o mamamatay-tao, karani¬ 
wang kasapi ng isang gang, ban-do- 

16-ra kung babae. 

ban-do-iin png Mus [Esp] : instrumen- 
to na may 8-12 kuwerdas na metal, 
karaniwang pinagpares-pares at may 
malalim at bilog na sound box. 

ban*d6ng png [ Seb] : malaking bang- 
ka na walang katig. 

ban-du-ris-ta png Mus [Esp] : taga- 
tugtog ng bandurya. 

ban-dur-ya png Mus [Esp bandurria] : 
instrumento na kauri ng gitara, 14 
ang kuwerdas, at hugis itlog ang ka¬ 
tawan . 

bcirvdus png Asn [Ilk] : kometa. 

b£nd-w£g-on png [Ing] 1: wagon na 
sinasakyan ng banda sa parada 2 : 
bagay o idea na sinusundan ng ma- 
rami. 

ba-n6ng-neng png [Pan] : ugong. 

ba-neng-neng png [Mrw] : ikaapat na 
gong sa itundak. 

bi-ner png , pnr [Ilk] : matanda; may 
gulang. 

bang png [Ing] 1: a malakas at maik- 
ling tunog b pagsabog 2: a matalas 
na dagok b ang tunog nito 3: buhok 


















banga 


95 


bangin 


na ginupit nang tuwid at nakalawit 
sa noo 4: [ Tau ] hikaw. 


ba*ng£ pngBot [57] : pund ng palma 
na sa bundok lamang matatagpuan. 


ba-ngd png : tulay sa makitid na kanal, 
karaniwang gawa sa pund ng bunga 
o kauri nito. 


ba-ngd png [HU Seb War ST Tag ] : 
sisidlan na yari sa luad at karaniwang 
sisidlan ng tubig o alak Cf burnAy, 

TAPAYAN : JAR. 

ba*ngd pnd ba-nga-fn, bu a ma a ngd, 
mag-ba-ngS [ Bik ] : hatiin.. 

bd-nga-bd-nga png [Ilk] : bungo. 

b£-ngad png [Ilk] 1: mapurol na talim 
ng itak, espada, o kutsilyo 2 : gilid 
ng nakabukas na palad 3: matigas 
ang ulo. 

ba*ng£d png Bot [Iba] : kalumpang. 

ba-ngdg png [Seb] : butas twrlungag. 

ba*ng£g pnr Kol : naiibang pakiram- 
dam bunga ng narkotiko Cf hibAng, 

LASING : HIGH 2 . 

ba*ng£k pnr [57] : tanga; hangal. 

b&*ngal png [Seb] : sa sinaunang lipu- 
nang Bisaya, paghabol sa tumatakas 
na barko ng kaaway. 

ba-ng£l png [HU Pan Seb Tag War] : 
malaking subd : sumpal. 

ba*ng&l pnr\ : basag sa gilid 2: mang- 
mang; walang alam 3: sangal. 

ba*ng£ a lan pngBot: uri ng saging var 
bungulan. 

ba*nga*l6g png [War] : tubig na ma- 
putik at hindi umaagos. 

B6*ngan png Mit [Kan] : babaeng 
anak nina Kabunyian at Bugan; di- 
wata ng kalangitan. 

b£*ngan png [Igo] : babaeng itinalaga 
upang magtanim ng gabe sa ritwal 
ng lakat. 

ba-ngdn png [Kap Tag] 1: taguan o 
imbakan ng ani, gaya ng palay, bi¬ 
gas, o mais : baysA, fol 2: kamalig. 

bd-ngan pnb [Bik] : sa kabila ng. 

ba a ng£ a nan png: piraso ng kahoy na 
pamparikit ng apoy. 

ba-nga-nd-nan png Ana : gulugod. 

b6 a ngan-b6 a ngan png Med : putok- 
putok na balat ng talampakan. 

ba-ngd-nga png [Mno] : bibig. 

ba a ng&r png Mit [57] : punongkahoy 

na nakapagpapabangis sa aso ang 
katas kapag ipinahid sa ngipin, at 
nakapagpapasama ng pakiramdam 
kapag ipinapahid sa balat. 


ba a ng£r pnd mag a ba a ng&r, i-ba-ngdr, 
ba a nga a rin [ST] : turuan ng mabu- 
ting ugali ang hayop. 

b£*ngas png\ gasgas o sugat sa mukha. 

bdng-as png Bot [Ilk] : palay na ma- 
lagkit, mabalahibo, at may puting 
butil. 

ba*ngas pnr : may malubhang pinsala 
sa mukha, lalo na sa panga. 

ba*ng£t pnr: tuliro; tulingag : aupong. 

ba-nga-ti pngBot [Bik Seb Tag] : saga. 

b£ a ngaw png Zoo 1: malaking langaw 
(Hippobosca equina) : bayAngat, bayu- 

NGAW, LAGONG, PALAnGAT, TENDER 2l 

[ Seb] bahaghari. 

bang-6w^nrfmag a bang-6w, bang- 
d-win [ST] : tanggapin nang mali- 
naw o maliwanagan ang isip. 

bdng-aw pnr : ulol; baliw; hibang. 

ba a nga a wi # san png Bot [Ilk] : saging 
na malaki, madilaw, at makapal ang 
balat. 

b£ a ngay png : babag. 

ba-ngay*ng6y png Zoo : uri ng mali- 
liit na isda sa ilog var bangingay : 
buwAgan, palowon, saguyon. 

bang a b6ng png\ : [Kap Seb Tag] kanal 
uarbambang 2: [Hit] droga3: [Ilk] 
halamang gamot 4: [Mrto] bulag 5: 
[Mag] tinapay; biskuwit 6: Kar [Pan] 
paet 7: [ War] uka sa niyog. 

bang-bang pnr [Seb] : salungat; laban. 

ba-ngdd png [Ilk] 1: tagatugis, hal 
asong tinumang manugis 2 : kabun- 
dukan. 

b£-nger png [Mrw] \ kabkab 1 . 

ba-ngdt png [Pan] : baho. 

b^ng-ga png Zoo [Seb] : kataba. 

bang-ga pnd ma a bang a gS, i a bang* 
ga, bu a mang*ga [Kap Tag] : itagis 
nang malakas ang isang bagay sa isa 
pang bagay : bAbag 2 , dungpar, tapa. 

bang a g6k pnr : tanga. 

b^ng*gal png : pagputol sa sanga ng 
punongkahoy. 

bang a g£*la png [Mag] : baro 1 . 

bang a g6*ra png [Esp larguem] : maliit 
na ekstensiyon na ikinakabit sa duru- 
ngawan at lalagyan ng gamit pangku- 
sina Cf banggerahan, estAnte, rating. 

bang a ge a ra a h£n png [Bik HU Tag bang- 
gera + han] : banggera. 

b£ng-gi png [Bik] : gabi. 

bang a gi pnr [57] : gutom. 

bang-gi-a-nay pngLitMus [HU] : pag- 
tatalo sa pamamagitan ng pag-awit 
ng kuwento sa buhay Cf duplo. 


bang a gi a it png [Seb] 
bang*gi a i a t£n. 


bangis - pnr 


bang a gft png 1 : [Kap Tag ] sambit; sa- 

bi 2: hagis -pnd bang-gi-tm, mag- 
bang-git, bu a mang*g»t. 

4 

being-god /mdmag a b6ng*god f bang- 
gu-rin, i-bang-god [Seb] : magkud- 

kod. 

b6ng-gol pnr [57] : pandak at ma- 
taba Cf sigir. 

being-had png [Tau] : dote. 

b£ng*hag png [Seb] : singhal. 

bang-h&y png 1 : borador 2: balang- 
kas 3: krokis 2 4: piano 5: proyekto 
6: Lit buod ng kuwento 7: Gra pag- 
babago ng anyo o paglalapi ng pan- 
diwa. 


bang-hi pngMus [Ayt-Mbk] : palendag. 

bang-hik png Mus [Ayta] : plautang 
kawayan var bangsik. 

bd-ngi png \ : ^punongkahoy ( Car- 
yota cumingii) na mahibla : ningnang 
2: [Ilk] katutubong sayaw na paikot- 
ikot. 


ba-ngi png [Kap] : tutong. 

ba-ngi png: pag-iihaw ng mais o karne. 

ba-ngi-bang png [Ifu] 1 : Mus kalu- 
tang 2: [Iba] plumahe ng ibon at iba 
pang hayop, karaniwang kinukulayan 
at ginagamit na palamuti sa mga som¬ 
brero, gora, o kapasete : balanget 
3: [Ifu] a tabla na pamalo b Mus 
instrumentong hugis hanger, yari sa 
kahoy, at hinahampas ng kaputol ng 
kahoy para patunugin, karaniwang 
ginagamit sa mga riUval. 

ba-ngi a bang pngMus [Iba] : instru¬ 
mentong pangmusika na yari sa ka¬ 
hoy at hugis hanger na hinahataw. 

I 

ba-ngi-ba-ngi png Zoo [HU] : uri ng 
maliit na crustacean na magkahalong 
puti at asul ang kulay at hindi maa- 
aring kainin ng tao. 

ba-ngid pnr [57] : manhid, karani¬ 
wang ang paa. 

ba*ngig png [Ilk] : punyal na hugis 
dila. 


ba-ngi I png [HU Seb War] : kalso 1 . 
ba-ngil pnr : pilipit. 

ba-ngi-ldn png: buhok o balahibo ng 
hayop na salu-salubong. 

ba-ngin pngHeo [Kap Tag War] : ma¬ 
kitid na lambak na may matarik na 
gilid, karaniwang bunga ng pag-agnas 
ng rumaragasang tubig Cf lunas 7 : 

BAW.4NG 2 , BU-NGAW, GALAMAT, PRESIPISYO, 
RA\TNE, TALONTONAY, TILL NAS, 'HNGKUBA. 

ba-ngin pnr [War] : marahil; baka. 






banglus 


bangmgay 

\ 

ba*ngf*ngay png Zoo : varyant ng ba- 

ngayngay. 

b£*ngir png [Ilk] : kabila. 

ba*ngfs png [Bik Kap HU Seb Tag] : 
malahayop na bagsik : banggiit, da- 

WEL. 

ba*ngit pnr : balbon; balbasin. 

bang*k& png: hugis-bangkang lalag- 
yan ng kopra, yari sa matigas na ka¬ 
li oy at hinihila ng kalabaw. 

bang*kd png [War] : fpis. 

bang*k3 png 1: maliit na sasakyang 
pantubig, karaniwang inuka sa ka¬ 
hoy, ginagamitan ng sagwan upang 
umusad, at may layag o katig kung 
minsan 2 : pangkalahatang tawag sa 
lahat ng maliit na sasakyang pantu¬ 
big Cf VINTA : AWANG, BAROTO 1 , BOAT, 

tataya 3: tao na kalaban ng tumata- 
ya sa sugal. 

bang*k£*ak png : pamamaga ng tiyan 
ng patay na hayop. 

bang*k£g pnr [Bik] : mahumaling sa 
pag-ibig. 

b6ng*kag png [Ilk] 1: lupain sa bun¬ 
dok na walang patubig 2: paglinang 
3: paglunsad 4 s pagbaba. 

bang*k£l png 1: Bot [HU Seb Tag War] 
punongkahoy (Nauclea orientalis) na 
mataas, tuwid, kulay dilaw, at gina- 
gamit na gamot sa bukol o tumor ang 
dahon 2: Bot mataas na punongka¬ 
hoy (Nauclea junghuhnii) na umaabot 
hanggang 25 m 3: Ark [Esp bancal] 
terasa. 

bang*k£’lan png Bot: dangkalan. 

bang*ka*l6ng png Zoo: kauri ng buti- 
ki at bubuli (order Caudata ), may 
mahabang buntot at balat na maki- 
nis at madulas : alibot, basAkay, kin- 
babalAk, tabAlik, tabilI, tambauhan, 

TREBALAK. 

b£ng*ka*l6*san pnr: malasado; hin- 
di gaanong luto. 

bang*ka*l6*wan png Bot: uri ng mala- 
king punongkahoy (Terminalia cala- 
mansanai) na tumataas nang 30 m. 

bang*ka*r6*te pnr [Esp bancarrota] 1: 
a walang kakayahang legal na mag- 
bayad ng utang at pinamamahalaan 
ng hukuman ang ari-arian b nililitis 
ng hukuman dahil dito 2: said na 
said : bahete 2 . 

bang*k£s png Zoo [Kap Tag] : tandang 
na kulay dilaw at kape na nababati- 
kan ng puti ang balahibo Cf bulik, 

TALISAYIN S BUREK. 

bang*k£’SO png: bilog na bakol,yari 
sa nilalang yantok o buli. 


96 

bang*k£t png 1: [Kap Tag] uri ng pi- 
nong lubid 2: [Kap Mrw Tag] pan- 
salalay na bilog. 

b6ng-kat png [ War] : sisidlan ng palay. 

bang*ka*t£n png [S7] : uri ng salakab. 

b&ng'kaw png [HU Seb War] : sibat. 

bang*k&y png [Bik HU Ilk Mag Pan Seb 
Tag] : patay na katawan ng tao o ha¬ 
yop S BANGKE, CADAVER, LABI 2 , MINATAY. 

bang*k6 png [Kap] : bangkay. 

bang*k6*ro png [Esp banquero] 1: 
mamamangka 2: banker 1 3: kapita- 
lista sa sugal : banker 2 . 

bang*k£*ta png [Esp banqueta] : gilid 
ng daan, karaniwang mataas, semen- 
tado, at dinaraanan ng mga nagla- 
lakad : asera, sidewalk. 

bang*k6*te png [Esp banquete] 1: pis- 
tang labis ang rangya: banquet, piging 
2: pormal o seremonyal na hapunan, 
karaniwang sinusundan ng mga ta- 
lumpati : banquet, piging. 

bdng'kig pnr [War] : tigang. 

bang*ki a kl pnr [S7] : hindi totoo; bu- 
laklak ng dila. 

b§ng*kil png Ana : pangil. 

bang*k(I png [Ilk] 1: bilog na metal 
o kahoy sa loob ng pinto o bintanang 
pinadadausdos o pinadudulas 2: 
metal o kahoy na pampilipit o pang- 
higpit ng lubid 3: kasangkapan. 

bang-kMas png : balikaskas 2 . 

bang*kH(ng png Bot : karmay. 

bang-ki*lfng pnr : pihit. 

bang*kfl*ya png [Esp banco + ilia] 1: 
kasosyo 2: kapareha; kasama. 

bang*kil*yo png [Esp banquillo] : ka¬ 
sangkapan para isalalay o ipahinga 
ang paa s foot stool. 

b£ng*king pnr [Hk Pan] : liindi pantay. 

bang*king png [ Tau ] : surot. 

bang*ki*r6*an png [Mar] : bantflan 2 . 

bang-kit png 1: panghikayat sa kasa- 
maan CJtukso, udyok, sulsol 2: [Tau] 
apog. 

bang*ki*to png [Pan War] : silya na 
walang sandalan C/bangkilyo : stool, 
taborete. 

bang*ki*wT png : paglalaro sa salita. 

b6ng*ki # y6w/mg: piraso ng tela o si- 
rang banig na may tagdan at itinata- 
yo sa bukid upang ipantakot sa mga 
ibon Cf balyan. 

b4ng*ko png [Esp banco] 1: establisim- 
yentong nangangalaga, nagpapahi- 
ram, at nagpapalit ng salaping inila- 
gak ng mga kostumer, nagbabayad 


at nagpapautang ng salapi, at nagsa- 
sagawa ng iba’t ibang transaksiyong 
pampinansiya : bank 2 : salapi ng ka- 
pitalista sa sugal 3: alinmang reser- 
bang suplay 4: pook na tinggalan ng 
gayong suplay. 

bang'kd png: mahabang upuan para 
sa tado o higit na tao, walang sandalan 
at walang patungan ng braso: bench 1 . 

b4ng*kog pnr [ War] : nakamamangha. 

bang*k6*ro png Bot [Mag Seb Tag] : 
apatot var bankoro. 

bang-ku png [ Iva ] : upuang dalawa 
ang paa, 15 sm ang taas, at karani¬ 
wang kasama ng dulang. 

b£ng*kud png [Kap] : kagamitang 
pamputol ng kawayan, mahaba ang 
hawakan, at nakakurba ang talim. 

bang*ku*do png 1: Bot maliit na pu¬ 
nongkahoy na may tuwid at makinis 
na katawan at tumataas hanggang 10 
m 2: [Ilk] cotton na pula. 

bang'kirkang png 1: Zoo kulisap na 
kauri ng salagubang 2: Med uri ng 
sakit sa balat na kumakalat sa buong 
katawan. 

bang*ku*lis png Zoo : uri ng isda (fa¬ 
mily Atun). 

bang*ku*lon png Bot : malayerbang 
baging ( Cardiospermum halicacabum ) 
na kahawig ng gisantes. 

bang a ku*l6ng png 1 : bitag para sa 
daga o ibon 2 : panghuli ng isda. 

bang*kung png [Tbo] : itak na kara¬ 
niwang ginagamit sa taniba. 

bang*ku*td png 1: Zoo malaking uri 
ng pusit 2 : malalaking bato sa ilalim 
ng dagat Cf batong-dAgat. 

bang*ku'w£ng png Bot [Bik Kap Tag] : 
halamang tubig (Scirpus crossus) na 
ginagamit sa paglalala ng banig : ba- 

LANGGOT, BA1JW, BAREW, HANLAK, IKAMEN, 

ikamen, tikiw. 

bang-l^w pnd [S7] : tanggapin nang 
malinaw o maliwanagan ang isip 
nang sintalim ng palakol. 

bangd^y png Bot 1: Bot halamang- 
ugat ( Curcuma longa) na kahawig ng 
luya at ginagamit na pantina o pang- 
kulay ang laman 2: [Tau] dayami. 

bang*l£y pnr [5T] : makatarungan.. 

* 

bangle (bang-gel) png [Ing\ : mati¬ 
gas at pabilog na galang. 

bang-lm png : imbakan ng palay. 

bang*l6t png 1 : pantali sa hihilahing 

troso 2: pantali sa bubong ng bahay. 

♦ 

bangdu png [Kap]: varyant ngbangd 

bang* I us png [ Tau] : bibig. 






















bangnas 


97 


banlat 


b6ng*nas pnr [Kap ] s panis. 

ba*ng6 png [Mar Tag] : kaakit-akit na 
amoy, karaniwang mula sa bulaklak, 
yerba, o pabango C^bAho, halimu- 
yak var banglo, banglu : alimyo, Am- 

YON, BALINGIT, HALIMUNMON, HAMOT, 

humot, kanAyo, nAyo, samyo - pnr 

ma*ba*ng6. 

ba*ng6*bang pnr [57] : may sunong, 
kilik, o bitbit na maraming bagay. 

b£*ngod png : sagabal. 

b£*ngol png 1: [57] pagpapawalang 
sala 2 : paninisi. 

b£*ngot png 1: [Seb] busal 2: Zoo la- 
win na nakagagawa ng pugad mula 
sa mga tuyong yerba 3: isda o kar- 
neng pampalasa. 

ba*ng6t pnr : patulis o pahilis, gaya 
ng dulo ng sinulid, na isinusulot sa 
butas ng karayom. 

bang*r£w pnd bang*ra*w6n, bu* 
mang-rdw, mag*bang-r6w [Bik] : 
mag-ilaw. 

b£ng*ros png Zoo [HU Seb War] : 
bangus. 

bangs png [Ing bang +5] : buhok na 
nakalugay sa noo, hanggang itaas ng 
kilay : kabulay. 

bang*sT png 1: maliit na tubo na gi- 
nagamit pansipsip ng likido : Ansok, 
halusan, istro, kulisep 2 : plauta na 
gawa sa dayami 3: Zoo isdanlawin var 
bansi. 


b£ng*si png Zoo [Seb] : balang 1 . 
bang-sik png [Agt] : banghik. 


png Bot 


bukawe. 


Bangued (bang-ged) png: kabesera 
ng Abra. 

ba-ngti-ngon png [Zoo] : uri ng suso 
na hugis balisungsong at humahaba 
nang hanggang 90 mm. 

ba*ngO*ngot png 1 : [Seb Tag War] 
masamang panaginip na maaaring 
humantong sa pagkamatay: batibat, 
leplep, ngArat, urom, um-om 2: Ark 
taling nagbibigkis at nagpapahigpit 
sa pantukod ng bubong. 

ba-ngus png Zoo [Bik Kap Iba Ilk Mag 
Tag] : isdang alat o isdang tabang 
(Chanos chanos) na may pino at kulay 
gatas na kaliskis; pambansang isda 
ng Filipinas Cf sAbalo, var bangos : 
bAngros, betel. 


b£*ngut png\ \ sa sinaunang lipunang 
Bisaya, busal 2 : sa sinaunang lipu¬ 
nang Bisaya, tato na inilalagay sa 
mukha, tulad ng maskarang nakata- 
takot. 


ba*ngu*w£s pnr: mababa o nakayut- 
yot dahil sa pagkakalagay ng mabi- 
gat na bagay. 

B4ng*yan png: Mangyan. 

bang*y&s png Bot : punongkahoy ( Ter- 
minalia comintana) na tumataas nang 
25 m, at may mabango at dilaw na 
bulaklak na pinakukuluan upang 
ipanggamot sa pagtatae. 

bang*y6w png Zoo : uri ng bangaw : 

BANGYO, BINGRAW. 

bang*yi png: mabahong amoy ng pa- 
taba. 

bang*y6 png Zoo [Kap] : bangyaw. 
ban*hd png [Seb] : ingay. 

M % 

ban-hl png [Bik] : punla. 

ban*h6d png [Seb War] : pulikat. 

b£*ni png [Seb] \ saha. 

ba-rn png 1: [57] paghikayat sa sinu- 
man tungo sa masama 2: Bot balik- 
balik. 

ba-ni-ba*m png [57] : balatkayo o 
pagkukunwari. 

ba-nhd^d png [Esp vanidad] 1: layon 
o gawain na maitampok ang sarili 
para hangaan ng iba : vanity 2 : ka- 
" walang saysay o kabuluhan : vanity. 

ba*ni'd6*sa pnr [Esp vanidosa] 1: wa¬ 
lang tunay na halaga o importansiya; 
walang batayan; walang halaga 2 : la- 
bis na ipinagmamalaki ang sariling 
itsura at katangian, ba*ni v d6 # SO kung 
lalaki. 

ba-nig png [Bik HU Seb Tag War] 1: 
saping panlapag, karaniwang gawa 
sa nilalang bull, dahon ng sasa, barn- 
ban, at plastik at inilalatag para tulu- 
gan o kainan : dAse, hamAk, ikamen 
2 : latag ng katipunan ng maliliit na 
bagay, karaniwang aspile, gamot, sel- 
yo, at binubuo nang may tiyak na bi- 
lang. 

ba*n(*it png [Ilk] 1: amoy ng nasusu- 
nog na buhok at katulad 2 : panga- 
ngati dulot ng init -/wrna*ba # nHt. 

ba*nf*ka png [5^6] : bukid. 

bd*ni! png 1 : makapal na libag o dumi 
ng ugat sa leeg 2: Bot nakaumbok sa 
lupa ang mga ugat ng punongkahoy 
3: Med pamamaga ng ugat: buknul 
4 : marki sa balat dulot ng hampas o 
ha taw. 

ba*nMad png [5^] : pampang. 

ba-nMag png [Ilk] : estanteng gawa 
sa kawayan at pinaglalagyan ng mga 
kasangkapang pangkusina. 

ba-nf-lar png Bot [57] : uri ng punong¬ 
kahoy. 


b& •nis-ter png [Ing] : gabay at balus- 
tre ng hagdan. 

ba*ni*tan png Bot [57] : malaking pu¬ 
nongkahoy na hugis mangga ang mga 
dahon. 

0 

b&n'jo png Mus [Ing] : instrumento 
na karaniwang may limang kuwer- 
das, bilog at tila tamburin ang kata- 
wan, at mahaba ang leeg na may mga 
traste. 

bank (bangk) png [Ing] 1 : bangko 2: 
padalisdis na gilid ng ilog; pampang 
ng ilog 3: dalisdis 2 4: artipisyal na 
dalisdis ng kalsada at katulad, upang 
mapanatili ang bilis ng sasakyan sa 
pagliko sa kurbada. 

bank account (bangk a-kawnt) png 
[Ing] : salaping inilagak sa bangko 
at maaaring kunin o ilabas ng nag- 
deposito. 

ban"k6*way png [ Seb] : barobankay. 

banker (bangk*er) png [Ing] 1 : tao 
na namamahala o nagmamay-ari ng 
bangko : bangkero 2 2 : bangkero 3 . 

bank holiday (bangk hol-i-dey) png 
[Ing] : alinmang araw na sarado ang 
bangko. 

banking (bangk-ing) png [Ing] 1: 
transaksiyong pangnegosyo ng isang 
bangko 2 : pamamalakad o panga- 
ngasiwa ng bangko. 

ban*king-ban*king pnr : hindi pan- 
tay ang pagkakahanay ng mga bagay. 

banknote (bangk-nowt) png [Ing] : 
nakasulat na pangako ng pagbaba- 
yad mula sa bangko. 

ban-k6*ro png Bot [57] : varyant ng 

bangkoro. 

ban-ko-ro'hdn png [57] : kumot na 
kinulayan ng ugat ng punong ban- 
koro. 


barvkd-ta png [57] : tangrib. 

bankrupt (bangk-rapt) png pnr [Ing] : 
pagkaubos ng puhunan; pagbagsak 
ng negosyo : bangkarote. 


ban*l4g png : paglalayag paayon sa 
ihip ng hangin. 

bandog pnr [Kap Tag] : bahagyang 
duling : balanAkon, gilAbot, manuk- 
manukon . 


b^rvlak png [57] : biglang pagbuhos 
ng tubig sa halaman. 

band6kpn^mag*ban*l6k, banda-kfn 

[57] : higitin o batakin ang tali, tu¬ 
lad ng sa tirador. 

ban'ldt png 1 : [Kap Tag] kural ng 
baboy 2: Zoo isdang nahuhuli sa ilog 
3: maliit na baklad 4: maliit at pa- 




banlaw 


98 


bantam 



nandaliang silungan sa gubat o 
bundok. 


ban*l£w png 1 : paghuhugas ng sina- 
bon 2: muling pagligo matapos ma- 
ligo sa ilog, dagat, swimming pool, 
at katulad - pnd mag*ban*l£w, 
ban*la-w£n. 


band! png\ : panandaliang pagbubu- 
hos o paglulubog sa kumukulong 
tubig ng hilaw na pagkain 2 : paso 
dahil sa talsik ng mainit na tubig. 

bandik png [Kap Tag ] : mabuhanging 
putik na iniwan ng nagdaang baha. 

barvli-bng pnr [ST] : nakayuko sa 
isang tabi. 

bandMiS png [57] 1 : pag-angat ng ta- 
kip dahil sa ihip ng hangin 2 : pagta- 
likod nang pagalit sa kaharap. 

barvIMis /mdmag-barHMfs, bu-man- 
li-Hs, ban-IMfs [ST] : itiklopoayu- 
sin ang banig. 

barvlidfs pnr [ST] : nakasimangot. 


bandi*6k /mdmag a ban a li a 6k f i-ban- 
|i*6k. bandi*u*k»n [ST] : bantuan. 


bandis pnd mag a ban a lis, bbandfs, 
bandhsfn [ST] : bawiin ang nawala; 
gumanti o bumawi, karaniwan sa 
pagkatalo. 

banddg png Zoo : isdang alat na katu¬ 
lad ng tanigi ngunit maraming batik 
at matibo ang palikpik. 

band6*gan png: uri ng togi na mati- 
gas at mahirap lutuin iwbanyogan. 

ban*lo*g6 png [ST] : gitla. 

banddng png [S7] : palayan na gina- 
wang pabilog upang maibukod sa 
ibang pitak. 

ban-l6ng pnd mag a bah a l6ng, ban* 
lirngin, ban-lu-ng£n [ST] 1 : talunin 
ang iba sa pamamagitan ng abilidad 
o lakas 2 : liliman ang isang puno 
para Hindi lumaki. 

band6ng pnr [S71 : hindi tuwid ang 
hanay. 

band6s png: ungguwento. 

ban*l6s pnd mag-ban-lbs, i a ban # l6s, 
i a pam a ban a I6s : alisin ang himaymay 
o buhok sa rabaw ng mga bagay. 


B6n*na pngMit [Kal] : bayani ng epi- 
kong-bayang Ullalim, anak nina Dul- 
liyaw at Dinanaw. 

barvn^g png [Iba] : ilog. 

ban a na a g4w png [Ilk] : hunyango. 

ban-na*sak png Zoo [Ilk] : buteteng 
may dalawang paa. 

ban*n6 a wag png [Ilk] : bukang-liway- 
way 1 . 


banner (baner) png [Ing] 1 : maha- 
bang piraso ng tela na may sagisag, 
islogan, o disenyo, ibinibitin sa kal- 
ye o harapan ng gusali, o binibitbit 
na nakatali sa patpat o kahoy ang 
magkabilang dulo 2 : bagay na itinu- 
turing o itinatanghal bilang simbolo 
3 : ulo o titulo ng balita sa pahayagan. 

bdn*ni png [Iba] : sakft. 

barvnbg png [Ilk] : pagod. 

b6*no png [Esp vano] : mababaw; wa- 
lang pakinabang. 

ba*nd pnr : lampa. 

ba a n6g png Zoo [HU Seb War] : lawin 


var banug. 

ba-no-ga png [Kal] : bintana ng kubo. 

ba*n6*gan png Zoo : paol. 

b6 a nog-b6 a nog png 1 : [Seb] sarang- 
gola 2: Tro [Bit] kinabua. 

ba a nog a 16 a win png\ kasangkapang gi- 
nagamit sa pag-alam ng direksiyon 
ng hangin : girimpula, katAbyento, 

PABILING, PALIGPALIG, PAPALID, PATUBI- 
LING, PIRAPIR, PULAD, TUDLO-HANGIN. 

ba a no*kag png [Mrw] : kalisag. 


ba-nor png [Ilk] 1: 
yong isda o kame 
mahahaba ang bunga. 



iraso ng pinatu- 
! Bot lentehas na 


b6*nos png: isang bloke ng mga pitak 
ng lupang sakahan. 

ba-nosjbmZmag-b^nos, bu a m6 a nos 

[War] : sumalisi. 


ba*n6s pnr, pnb : lahat. 

b^-not png Bot [ST] : isang uri ng ba- 
ging na pambigkis. 

ba*n6*wa png [ST] : ang langit o ang 
panahon. 

b6*noy png Zoo : malaking ibon (ge¬ 
nus Haliaetus) na kilala sa kakayahan 
ng taas sa paglipad at talas ng pani¬ 
ngin : Agila, eagle, kali 1 , kambata, 

KULAGO, MANAOL. 

banquet (bang-kwit) png[IngFre] : 
bangkete. 

ban*sS png 1: koniunidad ng mga 
mamamayan na may iisang lahi, 
kasaysayan, wika, kultura, at pama- 
halaan : country, nasyon, nation 
2 : teritoryo ng komunidad na ito : 

COUNTRY, NASYON, NATION. 


ban*s&g png 1 : [Kap Tag] islogan; 
motto 2: [Bik Kap Tag] pagmamaya- 
bang ; pagmamalaki 3: kilalang ta- 
wag sa isang tao bukod sa kaniyang 
tunay na pangalan Cf taguri : alyAs 
4: apelyido. 

ban*s£g pnr [Pa?i] : sabay. 


ban-sada*gfn png Bot: punongkahoy 
(Mimusops parvifolia) na mayabong, 
tumataas nang hanggang 15 m, at 
nakakain ang bunga : pAsak 2 . 

b^n-saw png: hindi panayang pag- 


gawa. 

ban*s^*way png Zoo [Ilk] : alimasag. 

bdn*say png [Seb] : sanay - pnd mag a 
b^rvsay, ban a s^*yin, i a b6n*say. 


ban*sT png : vaiyant ng bangsf. 

b6n a sil png 1 : [Seb] gintong ngipin 
2: Med [War] metal na isiningit sa 
pagitan ng mga ngipin 3: sa sinau- 
nang lipunang Bisaya, tulos na gin¬ 
tong sumusuporta sa halop ng ngipin. 


ban*siday png Bot: punongkahoy 
(Ouratea augustifolia) na may dahong 
magkakapares at kahugis ng talim ng 
sibat. 


ban-siw png: baho. 

ban a si a y6r png Bot [S7] : bungangka- 
hoy na katulad ng pinyones. 

b&ivsok png [Bik] : bangsi 1 . 

ban*s6t pnr: napigilan ang paglaki o 
pag-unlad : gutut. 

ban"8(J a roy png [Ilk] : sinaunang uri 
ng palay na mabalahibo at kulay pu¬ 
la ang bu til. 

ban*td png 1 : pagpapahayag ng in¬ 
tension o determinasyong magdu- 
lot ng pananakit, parusa, o pinsala 
bilang ganti Cf tangkA, balak : threat 
2: anumang nagpapahiwatig ng ma- 
aaring mangyari o dumating na pin¬ 
sala, kasamaan, o dahas : threat 3: 
[HU Tag] bintang 4: Kol sa Batangas, 
akala. 


ban a ta*an png Lit [Mrw] : kuwento. 

barvt^d pnr 1 : busog na busog 2: 
naiinip; nayayamot 3: suya; sawa. 

barvt&g png : muling paglala ng pa- 
pagaling nang sugat o pilay dahil sa 
pagkilos ng pasyente Cf binat. 

ban*t^k png [Ilk] 1 : balsa na may la- 
yag at ginagamit sa pangingisda 2 : 
kawit na ginagamit sa pangingisda, 
ikinakabit sa patpat ng kawayan. 

ban-tdl png [HU Mar] : bungkos o 
balutan, karaniwan ng maruruming 
damit. 


bairta-lhnawjfmgBo^: punongkahoy 
na biluhaba ang dahon, puti ang 
bulaklak, ka tamtam an ang taas, at 
gamot sa ubo ang katas ng balat : 

BULUNG-ITA. 

bdrrtam png [Ing] 1 : alinmang mali- 
it na lahi ng hayop, tulad ng manok, 
itik, o gansa 2 : maliit ngunit agresi- 
bong tao. 












bantamweight 


99 


bao 


bantamweight (ban • tarn-weyt) png 
[Ing\ 1: timbang sa ilang isports, na- 
sa pagitan ng flyweight at feather¬ 
weight, 51-54 kg sa amateur boxing 
ngunit nag-iiba para sa propesyonal 
2 : atletang may ganitong timbang. 

ban*t£s png Gra : panandang ginaga- 
mit sa pagpapangkat ng salita: punc¬ 
tuation, PUNTUWASVON. 

ban-tdy png [Bik Hil Ilk Mag Mar Pan 
Seb Tag War] 1: sinumang may tung- 
kuling mangalaga sa isang bagay, tao, 
o pag-aari Cf abAng : guwardiyA, sen¬ 
tinel 1 , tAnod 2: bakay 1 . 

ban-ta-ydw png [ War] : kawayang hi- 
gaan o upuan; papag. 

ban*t£*yog png : monumento. 

ban*t£y-sa*la*kay pnr: hindi mapag- 
titiwalaan. 

ban*td png [Kap] : bakay. 

ban'thgi png Bot [Bik Seb Tag War] : 
halaman ( Pemphis acidula) na nabu- 
buhay sa dalampasigan at mabatong 
talampas. 

b£n*til png [War] : tigang na lupa. 

ban*tf*lan png 1 s [Kap Tag] Ark pla- 
taporma o salalay na nasa paanan ng 
hagdanan 2 : piyer; pantalan; dau- 
ngan : babauwan, bangkiroan, dugkA- 
an, dulungkAan, dungkaAnan, sang- 
iAjran, wAyang, saltAhan 3: paliguan 
na malapit sa pampang ng ilog. 

ban-ti-ldw png Bot [57] : togi o gabe 
na hindi lumalambot kahit lutuin, 
gaya ng banlogan. 

ban*tM6w pnd ban*ti*la*wfn, meg* 
ban-tM6w, bu*man*ti*l6w [57] : ha- 

napin ang bagay na nawala : ban- 
tiyAw; 


ban*tM5w pnr 1 : hindi sapat ang init 
ng apoy upang makapagluto 2 : hin¬ 
di masinop ang pagkakagawa ng 
isang bagay. 

b£lvting png 1: Isp marahang ham- 
pas sa bola 2: [HU] kawad 1 3: [Pan] 
bagtmg 3 . 

ban*ti*ngi png Bot [57] : mababang 
punongkahoy na malabay ang dahon. 

ban-ti*ti png 1: [ Tsi] banayad na pag- 
papatulo ng mga huling patak ng 
tubig kapag sinisimot ito 2 : pagka- 
antala. 


barvti-td pnr [War] : kuripot. 

ban*ti*y6w/>rag[S7] : tiktik. 

ban*ti*y6w pnd mag*ban*ti*ydw, 
i*ban*ti*y6w # ban*ti*ya*wfn [57] : 

magbantilaw; bantilawm. 

ban*td png : paghahalo ng malamig 
na tubig sa mainit na tubig: nawnAw, 


SAGOL, SAKOT, SAMBOD, SIMBOG, TABA- 

yAw, tibhong, tighong ~ pnd mag* 
ban-to, ban*tu*6n. 

b£n*tod png [Hil] : dalatan 1 . 

barvtdd png 1: diyametro 2: lupang 
tigang. 

ban*tdg png [Ilk] : tuyong kapatagan. 

barvtdg pnr [HilPan Seb Tag] 1: may 
malaganap na pagkilala, karaniwan 
dahil sa magandang katangian o ma- 
husay na tagumpay Cf kilabot: tan- 
yAg, kilalA, prominente 2 , sikAt. 

ban*t6k png : mataas na bahagi sa 
prowa o popa ng bangka. 

ban*to*kan-la*wf png Zoo [57] : tan- 
dang na tinutubuan ng palong. 

ban*to*ki pnr [57] : tunaw o lusaw. 

ban*tO*l6n png [Bik] : dagdag na ka- 
wal o kagamitan. 

ban*to*li*naw/mg: pagdilim ng araw 
sa pagsisimula ng eklipse. 

Bdn*tong pngMit [Bik] : isa sa tatlong 
bayani sa Ibalon. 

barvtdt png : amoy ng tubig na ma- 
tagal nang nakaimbak. 

Ban*tO*w6*non png: pangkating etni- 
ko na matatagpuan sa isla ng Ban ton, 

* Romblon. 

Ban*tu*gan png Lit [Mrw] : magiting 
na mandirigma at bayani sa Darangan, 
epikong-bayan ng mga Maranaw. 

ban*tu*kan*la*wi png Zoo : varyant ng 

bantokan-lawf. 


ban*tu*ld pngMus [Mns ] : koratong. 

b6n*tu*H*haw/mg7tof : kamagong 2 . 

ban*tO-lin png [Bik] : balita. 

ban*tu*li*n6w pnr [War] t: payapa; 
panatag 2 : maaliwalas. 

ban*tu*!6t pnr: urong-sulong. 


pnr 


bakla. 


ba •mi-ba*nu png[Tau] : balak. 

ba*nu*gon png Zoo [Bik] : paol. 

ba*nu*ka*l£g png Bot: maliit na pu¬ 
nongkahoy na nagagamit ang langis 
sa paggawa ng sabon. 

ba*nu*Ot png: sulo na nilalagyan ng 
sariwang damo ang mitsa upang mag- 
sabog ng makapal na usok. 

ba*nu*su png Bot [ Tau] : tuyong da¬ 
hon ng tabako. 

4 

ba*nu*tun pngMus [Mag] : tunog ng 
kudyapi na tinutularan ang huni ng 
daga. 

b£n*wa png 1 : Bot [War] damo 2: 
bayan 3 . 



ban*w& png 1 : [Kap] langit 2: [Kap] 
taon 1 . 

b£n*wag png [Seb] : sulo. 

Ban*w4*on png : isa sa mga pangka¬ 
ting etniko ng mga Manobo. 

barvwdr (ban-war) png [Ilk] : bayani, 

% 

ban*wit png [Pan] : baliwasnan. 

ban-wft/mdbarvwbtfri, bu-marvwft, 
mag*ban*wft [Bik Pan] : maming- 
wit; manghuli ng isda sa pamamagi- 
tan ng kawil at pain. 

ban*ya*g& png, pnr [Kap Tag] : dayu- 
han o pagiging dayuhan : alien 1 , fo¬ 
reign, stranger. 


masamang 


_ / __, it__ JL _ 




Win [War] : tadyakan. 

ban*ya*kfs png: silo na isinusuot sa 
paa ng isang umaakyat sa poste, pu¬ 
nongkahoy, at iba pa upang maka- 
akyat nang mabilis. 


bdn-yan png [San] 1 : Bot malaking 
punongkahoy ( Ficus benghalensis) na 
katutubo sa India, nakalawit ang 
mga sanga na tinutubuan ng ugat Cf 
balete 2: mangangalakal na Hindu 
3: maluwang na pranelang diyaket, 
kamiseta, o bestidang isinusuot sa 
India. 


ban*y£s png Zoo 1: uri ng sawa (fa¬ 
mily Boidae) na hindi nanunuklaw 
ngunit nanlilingkis s boa constrictor, 
bowa 2: [Ilk] bayawak. 

ban*y6*sin png Bot : lagtang. 

ban*y6*ra png [Esp baniem] : palang- 
ganang maluwang at mataas sa kara¬ 
niwan, gawa sa yero o plastik. 

b£n*yo png [Esp bano] : paliguan. 

ban*y6*gan png [57] 1: itoZvaryant 
ng banldgan 2: baliwasnan. 

b&n*yo ma*ri*a png [Esp bano Maria] : 
paraan ng pagluluto na ipinapatong 
ang lutuin sa trey na may tubig bago 
ipasok sa pugon. 

ban-yds png Med [Esp bano + s] : pag- 
pupunas ng maligamgam na tubig 
sa maysakit. 

ban*yu*b£ png [Kap] : metamorposis. 

ban*yu*hay png [bagong + anyo + ng + 
buhay] : metamorposis. 

Barvzai! (ban-zay) pdd [Jap] 1 : sigaw 
pandigma ng mga Hapones 2: pag- 
bati sa emperador ng Japan. 

bd*o png 1 : matigas na bahaging bu- 
mabalot sa laman ng niyog : bikan, 
lapis, paya, sAbot, soro 3: [Bik Hil Ilk 
Mar Seb War] balo. 




bao 


100 


barandilya 


ba-6 png 1: Zoo [HU Mgd Seb War] pa- 
gong 2: [Pari\ puke 3: Zoo [Ilk} daga. 

ha*o-ba*6 png: kalansay ng hayop sa 
ilalim ng dagat. 

b£*od png [Seb] : mando. 

bci-og png [&ft] : luga var buog. 

ba*6g pnr : sa tao, walang kakayahang 
magkaanak; sa halaman, walang ka¬ 
kayahang mamunga; sa lupa, hindi 
tinutubuan ng halaman Cf matsora : 

BOOG, BAW-AS, LUPES, LEPES, LANAy, LANG- 
DAY, LUMAON. 

b£ a ol png : troso. 

ba'ol-ba*6l pnr [S7] : alumpihit o di- 
mapakali sa upuan, malimit gamitin 
sa negatibong pagpapahayag. 

ba-on png : anumang bagay na dina- 
dala sa paroroonan, gaya ng pagkain, 
salapi, at iba pa, para sa inaakalang 
pangangailangan : abiyo. 

ba*6n png : pagkakalagay sa hukay. 

ba*6n pnr 1 : malalim na turok, tusok, 
o saksak 2: lubog - //ndmag*ba*6n, 
i-ba*6n. 

b^-os png 1 : [HU] barbflya 2: [War] 
maga o pigsa; pamamaga. 

b6 a oy/wdmag a b6 a oy, i a b6 a oy, ba a u a 

yin 1 : [ST] kantiyawan nang harap- 
harapan 2 : ipamukha ang naitulong 
sa kapuwa. 

b£ a pa png [S r r\ 1 : tawag ng bata sa 
ama 2: pahayag ng paghanga sa mga 
bagay na maganda. 

ba-p6r png [Esp vapor\ 1: singaw 2: 
[Esp buque de vapor ] malaking sasak- 
yang dagat na may makinang guma- 
gamit ng singaw 3: nakagawiang tawag 
sa malaki at modernong sasakyang 
dagat. 

baptism (bap*ti*zim) png [ Ing ] : 
binyag. 

bap-tist png [Ing] 1: tao na nagbi- 
binyag 2: kasapi ng isang sekta ng 
Protestante. 

bap“tis-t6ryo png [Esp baptisterio] : 
bahagi ng simbahan, o gusaling ka- 
tabi nito, na ginagamit sa pagbibin- 
yag; pook na pinagbibinyagan. 

bar png [Ing] 1: bara 2: baral 3: 
baras; kabilya 4: rehas 5: bareta 6: 
sagabal 7: abogasya; pagkaabogado 
8: inuman 9: hukuman 10: sa me- 
teorolohiya, yunit ng presyon, katum- 
bas ng 100,000 newton bawat metro 
kuwadrado, humigit-kumulang sa 
isang atmospera. 

bci*ra png [Esp barra] 1: mahabang 
bagay na ginagamit na pangharang, 
tulad ng tubo, bakal, o kawayan 2 : 


pansukat o sukat na 9 m ang haba 
3: biga o poste. 

ba*r£ png [Esp barra ] 1: anumang 
bagay na nakaharang o nakasisikip 
sa butas o daraanan : choke 4 2 : pag- 
aahon ng sasakyang pantubig upang 
huwag munang gamitin o upang ayu- 
sin ang sira nito. 

Ba*r£*an png: Bilaan. 

b£ a ra-b£*ra png Zoo [Esp bara] : ma¬ 
laking alimasag. 

b6"ra*b£*ra pnr : walang ingat sa tra- 
baho o kilos. 

ba a r6-ba a r6g /mdmag a ba a r6-ba a r6g, 

bu a ma a r&-ba*r£g [Bik] : lumaboy- 
laboy; mag-aksaya ng oras. 

Ba*ra-b3s png : sa Bibliya, ang mag- 
nanakaw na piniling palayain sa ha- 
lip na si Hesukristo. 

ba-ra*d6-ro png [Esp varadero] 1: da- 
lahikan 2 2 : daungan na may mga 
estruktura para sa pagkompone, pag- 
suri, at paglinis ng sasakyang pan¬ 
tubig : BARAHAN, DRY DOCK. 

ba*ra*di"bud png [UK] : putaheng may 
sahog na dahon ng ampalaya, kina- 
yod na murang mais, at kamote. 

ba*r£*do pnr [Esp barrado] 1: may 
pasak o bara : pinuot, puot 2 : ya- 
mot; galit; inis. 

ba*r^g png [War] : nabaling sanga ng 
puno. 

ba*ra*gdn png Zoo : malaking hipon 
na nahuhuli sa malalim na tiibigan. 

ba*ra*g6*ta png [Esp] 1: hindi sagad 
na bukas ng dmnit 2 : jKo/ari ng lalaki. 

ba*ra*g6*hon pnr [Bik] : salawahan 1 . 

ba*r§ a ha png [Esp baraja] : kagamitan 
sa sugal, gawa sa makapal at matigas 
na papel o manipis na karton, kara- 
niwang rektanggulo, na may larawan, 
bilang, o sagisag : kard 2 , naypes. 

ba*r^*han png [bara + han] : bara- 
dero 2 . 

ba*rd-hang kas*tMa png [Esp baraja 
+ ng kastila] : barahang tagalog. 

ba*r4*hang ta*g^*log png [baraja + 
ng tagalog] : manghal ng baraha na 
may mga set ng bastos, kopas, oros, 
at espada : barahang kastila. 

ba*r6 a i png [ War] : ubod ng katawan 
ng abaka. 

ba-rad-kaw png Zoo [Ilk] : dalag. 

b6*rak pngBot: halamang-ugat ( Cur¬ 
cuma zedoaria) na amoy bawang at 
kulay dilaw ang laman. 

ba*r6k png Zoo [Kap] : bayawak. 

bcbrak pnr : kupas; lipas; maputla. 


ba*r£"ka png [Esp barraca] : pamili- 
han; tiyangge. 

ba*rd“kal*ye png ,, pnr [Esp vara + cal- 
le] : tao na palaboy. 

ba-rci-kang png [Ilk] 1: paha 2: tali. 

ba # rak*b^k png [Bk] : pinatuyong tam- 
bo na ginagawang sombrero, bag, 
at katulad. 

ba*ra*kMan pngKar [Ilk Kap Tag War] 
1: estrukturang pahalang na gawa 
sa kahoy o metal at nagsisilbing su- 
porta sa atip o bubungan ng bahay 
var balakflan : balagbag 1 , pagbo, pa- 
lumbang, pasangir 2: anumang paha¬ 
lang na bahagi ng balangkas na nag¬ 
sisilbing tukod : palumbang, pAgbo, 

PASANGIR. 

ba-rd*ko png 1: lalaking walang kina- 
tatakutan; lalaking matapang 2 : anu¬ 
mang lalaking hayop na palahian : 
bulog, butakAl, ganador 2 , pakAl, ta- 
kAl, 3: baboy na inalagaan upang 

gawing palahian : bulugan. 

• — 

b6*raks png [Ing barracks] 1: himpi- 
lan ng mga kawal 2 : alinmang gusa¬ 
ling ginagamit upang magkasiya ang 
malaking bilang ng tao. 

baTB^kfrbak png [Ilk] : nalantangmga 
dahon. 

ba a ra a ku a da png Zoo [Esp barracuda] : 
uri ng isdang alat (genus Sphynaeridae) 
na mahaba at abuhin ang katawan. 

ba a rd*kus png [Ilk] 1: sintas 2: pan¬ 
tali -pnd mag-ba-r^-kus, i a ba a r6 a 
kus, ba*ra a ku a san. 

b^*ral png [War] : daeng. 

ba a r£l png\ : anumang pangharang sa 
bintana, pintuan, at katulad: trangkA 
2 : pasador. 

ba*ra*lang-g6 pnr [Bik] : magulo; 
nakalilito; wala sa tamang ayos. 

ba a ra*i^ a wik pngBot [Iba] : dawag 3 . 

ba a r6 a li png Zoo : uri ng dilis. 

ba-ra-li png : palay na ginapas at hin¬ 
di maaani dahil basa var barale. 

ba*r£l*si png [ War] : sayaw para sa ka- 
ramihan. 

ba a r£l a ta png Bot : baging na mara- 
ming mahahaba at matitigas na ugat, 
ginagawang pantali sa baklad. 

ba*ram*bang png Bot [Pan] : mala- 
bayabas. 

ba-ran png [ Tau] 1: katawan ng tao, 
hayop, o bagay 2 : sarili. 

ba*ran a dil a ya png [Esp barandilla] 1: 
gabay; halang Cf rehas 2: pasama- 
no; palababahan. 












barang 


101 


bargain 


b&'rang pnr [Bik HU Seb] : kulam; ga- ba*ra*ta png [Esp barato ] : baratilyo. 


yum a. 

ba*rang png [Tau ] : kalakal; panin- 
da; tinda. 

ba*rang png [War] : silo. 

ba-r&-ngan png Zoo [Ilk] : isda na na- 
kakahawig ng kitang ngunit higit na 
maitim at makitid ang katawan : sa- 

MARAL. 

ba-r4-ngay png [Ilk] : bangka 1 . 


ba-ra-t6-ha png: mahabang putol ng 
kahoy na may kapal na 12-25 mm. 

ba-ra-t6-ro png [Esp] : lalaki na ma- 
hilig makipagbaratan, ba-ra-t6-ra 
kung babae. 

ba-ra-tfl-yo png [Esp baratillo] : pag- 
bibili ng anumang bagay sa mababa 
o murang halaga : almoneda, barata, 
bargain 3 . 


ba-rang-g^y png Pol 1 : pinakabata- ba-ra-ti-y6n png [ War ] : sakft. 


yang yunit ng pangangasiwa sa gawa- 
ing pampolitika ng pamahalaan 2 : 
kapulungan ng mamamayan sa na- 
yon at purok ng bayan var barangay 

Cf B ALANGAY. 

ba*ra-ngf*tan png [War] : pagitan ng 
inunat na hinlalaki at hintuturo. 

b6-ra-ngf-taw png Zoo [Seb] : maliit 
at maamong buwaya. 

ba*r£ng*ka png [Esp barranca] 1: ba- 
ngin 2 : pag-akyat sa isang matarik 
na bundok, burol, at iba pang katu- 
lad na mataas na pook. 

ba-ra-m-ti png Zoo : dalagang-bukid. 

ba-ra-6-ngan png Zoo [Ilk Tag] : ba- 
bansi. 

ba-rd-OS pngBot: kalumpit. 

ba-r6y-bay png Bot: arik 1 . 

bd-ras png [Esp barra] 1: anumang 
pahaba at matibay na metal: panaklay, 
barAsbaras 2: Isp a laro na nagbibi- 
tin sa isang putol ng tubong bakal 
na may tukod sa magkabilang dulo 
b tubong ginagamit sa \arong ito 3: 
pares ng mahabang kahoy o kawa- 
yan sa unahan ng kariton o kalesa 
na pinagsisingkawan ng hinihilang 
hayop : padalayday. 

ba-r&s png 1: [Mgd] bigas 2: [War] 
buhangin; buhangfnan. 

ba-rds*b&-ras png [Seb] : baras. 

b6-ras-ba-r£-san pngBot : damo na 
ginagawang basket at pantutos sa 
pawid. 

Barasoain (ba-ras-wa-m) png Kas : 
simbahan ng Malolos, Bulacan na 
pinagdausan ng pulong ng Kongreso 
ng Rebolusyonaryong Pamahalaan 
at ng Inagurasyon ng Unang Repub¬ 
lika ng Malolos sa ilalim ni Heneral 
Emilio Aguinaldo noong 1898. 

ba*r&*SOt png Zoo: alinman sa isdang 
alat na kahawig ngunit higit na ma- 
laki sa siliw at higit na maliit sa batalay. 

ba*ra*sut png Zoo [Ilk] : buging. 

ba-r^t pnr [Esp barato] : mahilig tu- 
mawad sa pagbili. 


ba*r£‘tO pnr [Esp barato] : mura. 

baT^w^gl: [Hit] bangkas2: [War] 
Zoo uri ng gagamba (order Araneae) 
3: [Seb] balaraw. 

ba*r&w pnr [HU] : bulik. 

ba*ra*w^*baw png [Ilk] : malaking 
butas. , 

ba*ra*w^l*ti png [Pan] : balakatak. 

ba-r^-wid png [Ilk] : dagdag na taling 
pampatibay. 

b6'rawm6-raw png Bot : tambalisa. 

ba*ray*bciy pngBot: palumpong ( Cer - 
bera manghas) na tumataas nang 6 m, 
may puti at mabangong bulaklak, at 
* napagkukunan ng langis na pang-ilaw 
at pamatay-kulisap. 

ba*r6yti png [Ing variety ] : varyant ng 

varayti. 

barb png [Ing] 1 : sima 2: mahayap 
na salita 3: balbas ng isdang tulad 
ng hito at kanduli. 

bar*ba*kf*SO png [Ilk] : tagikaw. 

barber png [ST] : uri ng kuwintas na 
ginto. 

barber pnd mag-barb6r, barba* 

rin [571 : isa-isang tastasin ang sinu- 

lid. 

b^r-ba-rd png [Esp] : babaeng bar- 
baro. 

barb4-ri-k6 pnr [Esp barbarico] : ma- 
bangis; malupit. 

bar-ba-ris-mo png [Esp] 1: a kawa- 

lan ng pinag-aralan; kamangmangan 
at kabastusan b halimbawa nito 2: a 
salita o pangungusap na balbal b 
paggamit nito 3: kabangisan; kalu- 
pitan. 

* 

b6rba-r6 png, pnr [Esp] 1 : tao na hin- 
di sibilisado 2 : kasapi ng isang primiti- 
bong pamayanan o tribu 3: taong- 

r ibat 4: a tao na walang pinag-aralan 
tao na bastos 5: tao na malupit. 

barbecue (bar-bi*kyu) png [Ing] : 
barbikyu. 

barbed wire (barbd wayr) png [Ing] : 
barb wayr. 


barbel png [Ing barbell] : bara ng ba¬ 
kal na may pabigat sa magkabilang 
dulo, ginagamit sa pag-eehersisyo. 

bdrber png [Ing] : barbero. 

barb6-ro png [Esp] : tao na manggu- 
pit ng buhok at mang-ahit ng balbas 
ang trabaho; tagaayos ng buhok ng 
lalaki : barber. 

barbery^ png [Esp barbeiia] : pagu- 
pitan ng buhok. 

bar-bik-yii png [Ing barbeque] : inihaw 
na nakatuhog na karneng baboy o 
manok na hiniwang manipis at pa- 
kuwadrado : barbeque. 

barbfl-ya png [Esp barbilla] : tumor 
sa pagitan ng bind ng hayop : baos, 

BUSWANG, HUBAG, LAKAG. 

bar*b6n pnr [Esp barbudo] : balbon. 

b6rb wayr png [Ing barbed ivire] : alam- 
breng may tinik : barbed wire. 

bard png [Ing Irish] : bardo. 

bar*da*g6l pnr : dambuhala o ma- 
laki. 

b^r-do png [Esp] 1: sinaunang maka- 
ta at musiko na lumilikha at umaa- 
wit ng mga berso, lalo na tungkol sa 
mga bayani at kabayanihan, sa gitna 
at kanlurang Europa : bard 2: sisne. 

ba-r6*ga png : bagay na nakahalang 
at nakabara sa daanan. 

b^-rek png [Mai] : naaaninag na pa- 
latandaang pagkakakilanlan ng uri 
ng papel. 

ba*rek*b6k png [Ilk] 1: lambat na 
gawa sa kawayan at ipinanghuhuli ng 
ulang sa tubig tabang 2 : bulubok. 

ba-r6-na pngKar [Esp barrena] : bali- 
bol var barina - pnd ba-re-n6-hin i- 
ba-r6-na, mag-ba-r6-na. 

ba-r6-ra png [Esp banera] : tollgate. 

ba-r6*ta png [Esp barreta] 1: pabilog 
na bakal na patulis ang isang dulo at 
lapad ang kabila, at ginagamit na 
panghukay ng lupa : landok 2: ma¬ 
habang piraso ng sabon : landok. 

ba-r6*ta de k£-bra png [Esp barreta 
de cabra] : bareta na may gilit ang 
kalawit sa isang dulo, ginagamit sa 
pagtatanggal ng malalaking pako, o 
pansikwat sa anumang mali ang pag- 
kakabit : palangka, pinch bar, crow 
bar. 

ba-r6w png Bot [ War] : bangkuwang. 

bdrfly (bar-flay) png [Ing] : tao na 
madalas pumunta sa mga bar. 

bargain (bar-geyn) png [Ing] 1: ka- 
sunduan 2: murang halaga 3: bara¬ 
tilyo. 





bargain 


102 


barok 


bargain (bar-geyn) pnd [Ing] 1: mag- 
tawaraii; makipagtawaran 2 : tuma- 
wad; tawaran 3: magbaratilyo; mag- 
bili o ipagbili sa murang halaga. 

barges pnr [Esp] i magaspang ang 
pananalita. 

barge (bardz) png [Ing] i malaking 
bangkang sapad ang ilalim, ginaga- 
mit sa malalaking kanal o ilog sa pag- 
dadala ng mga kalakal at iba pang 
kargamento. 

bdrha png : tingga. 

bar-hci png [57] 1: pulang barnis ng 
kahoy 2 : mga guhit ng palad. 

barhi png.[ST] : varyant ng b6hi. 

ba*ri pnr [Bik] : bakli. 

ba a ri pnd mag-ba-rf, ba-rHn [57] : 

gayahin ang nagsasalita. 

ba*n*bad png [War] : dahilan. 

ba a ri a b6d ^ndmag a ba a ri a b£d, ba*ri- 
ba-rin, i a ba a ri a b6d [ Bik] : balabag. 

ba*ri'ba*ri png [57] : pagkukunwaring 
natapos na ang ipinag-uutos sa pag- 
sasabi ng ilang bagay para paniwala- 
an; pagsisinungaling; pagpapalusot. 

ba a rf a bi pnd bu-ma-rf-bi, i*ba*ri*bi, 
mag*ba-n-bi [Bik] : diligan ang ha- 
laman. 

ba*ri # b6t pnr : mainitin ang ulo o 
magagalitin. 

ba m rvdfrro png[Esp] : makinang pang- 
walis. 

ba-rhga png 1: bilog na dulo ng ba- 
lat ng itlog 2 : paghahagis sa kalaban. 

ba*ri a g£ pnd i a ba a n a g6, ba*ri*ga - hm 

[ War] : piliting gumawa nang walang 
bayad at labag sa kalooban; piliting 
maglingkod. 

ba*ri*gd png [War] : ligo. 

ba*ri*han png [57] : kumot na maku- 
lay ang disenyo. 

bcuruhas pnr [War] : hiwas 2 . 

ba-ri-hay pnr [Bik] : hiwas 2 . 

b£*rik png 1: Bot halaman ( Zingiber 
zerumbet) na may lamang-ugat : ba- 
RAYBAY, LUYANG-USIW, TUMBUNG-ASO 2: 

pag-inom ng alak; tagay; tungga 3: 
Bot [Pan] balok. 

ba*ri*kig pnr [Bik] : asiwa. 

ba*ri*kig pnr [War] : baluktot. 

ba-rbkir png [Ilk] : mapunongkahoy 
na paanan ng bundok o burol. 

ba*rN png [Esp barril] : pangkalaha- 
tang tawag sa sandatang pangkamay 
at pumuputok : gun, paltog. 

ba a rfl-ba - rHan png: laruangbaril. 


ba*rides png [Esp barril + es] 1: sisid- 
lang yari sa kahoy, matambok ang 
mga gilid, pabilog at sapad ang mag- 
kabilang dulo, at may paikot na mga 
taling yari sa kawayan, yantok, o me¬ 
tal : bArrel, tonel 2 2: Kol tawag sa 
tao na napakataba. 

ba*ril*ya png [Esp barilla] 1: makitid 
at tuwid na bara, karaniwang yari sa 
kahoy o metal: rod 1 2: kristal na ba- 
ras na panghalo o pambati 3: maliit 
na bareta. 

ba*rim*bfiw png 1: malaking lambat 
na pangisda, may palutang sa mga 
gilid at pabigat sa dakong ilalim 2: 
pagaang. 

ba*rfrrvbaw pngMus [Han] : koratong. 

ba*rim*bi a ngan png [Mrw] : bantu- 
lihaw. 

ba a rf a na png [HU Pan Seb War] : var¬ 
yant ng bar6na. 

ba*nng a gi a t^n png [War] : babaeng 
palaban. ; 

ba a ring a ku a w6s png [Ilk] : balikwas. 

ba*ri a ng6n png [Hil] : tuyong dflis. 

ba a ring # ring png [Ilk] 1: lambat na 
ginagamit sa pangingisda sa tubig 
tabang 2: paglakad nang patagilid. 

ba*ri a ra png [Tag-Bag] : piraso ng ka¬ 
hoy na ginagamit na pansinsin sa 
paghahabi : blilo. 

ba a rfs-ba a ris [Ilk] : alga {Lia- 

gora cheyneana) na maaaring kainin 
ng tao. 

ba a ris*bf a san png [Bik] : balisbisan. 

b^*rit png Bot 1: [Kap Tag] damo na 
kinakain ng kabayo : sakate 2: [Iba 
Ilu ] yantok 3: [Pan] himaymay o 
hibla ng dahong ginagawang kuwer- 
das. 

% • • 

b6 a rit pnd mag a bi a rit, ba a rf a tin, i* 
bd*rit [War] : patulisin. 

baritone (ba-ri-town) pngMus [Ing\ 
1: pangalawang pinakamababang 
tinig pang-awit ng lalaki 2: mang- 
aawit na may ganitong tinig 3: baha- 
ging sinulat para rito 4: a instrumen- 
tong pangalawa sa pinakamababa 
ang tunog sa pamilya nito b tagatug- 
tog ng gayong instrumento: barttono. 

ba a ri a t6 a no^gMwj [Esp] : baritone. 

ba a ri a tOS png Zoo [Kay Tbw] : buging. 

barium (bar*i*yum) pngKem [Ing Ori] : 
malambot, puting metalikong ele¬ 
ment, karaniwang ginagamit sa pag- 
gawa ng pintura at lason sa daga 
(atomic number 56, symbol Ba). 

b£ a riw png Bot : palma na laganap sa 
kapuluan, ginagawang basket at banig. 


ba*ri a wasjfrndi a ba-rf a was, bu a ma*rf # 

was, mag*ba a ri a was [Bik] : itinda; 
ilako; ikalakal. 

ba*ri a yang /m^mag-ba'ri'yang, i*ba* 
rhyang, ba-ri a y6 a ngan [57] : pu- 
musta sa sabong o anumang sugal 
upang manalo pa. 

bark£*da png [Esp barcada] 1: bar- 
kong puno ng mga sakay o pasahero 
2: samahan, rnagkakasama 3: pangkat 
ng mga kabataang magkakaibigan. 

4 

bar a k6 a ro png [Esp barquero] : bang- 
kero; mananagwan. 

bar a k(l a yos png [Esp] : pagkain na 
kahawig ng apa na nakabilot nang 
gadaliri ang laki at haba. 

bar*k6 png [Esp barco] : malaking sa- 
sakyang dagat: bapor 3 . 

b^r-lak terfmag-b^rlak, i a b6r a Iak, 
bar a te a kin [57] : ibuhos ang alak o 
iSaboy ang mga butil. 

b6r a ley png Bot [Ing] : sebada var 
barli. 

# 

barlis png [57] 1: iwa ng patalim 2: 
gurlis. 

barlft png [57] : lagft. 
bdr-man png [Ing] : bartender. 

barn png [Ing] 1: imbakan ng mga 
butil at katulad 2: kamalig 3: Pis yu- 
nit ng nuclear cross section na katum- 
bas ng 10* 24 sentimetro kuwadrado 
(symbol b). 

barnd png [Ilk] : kalahating rolyo ng 
cotton na sinulid. 

• i 

barna'Q&}N png Zoo [Ilk] : uri ng him- 
bubuli o hunyango (family Chamae- 
leontidae). 

barn dance (barn dans) png [Ing] 1: 
di-pormal na sayawan 2: pabilog na 
sayaw ng maraming pareha. 

barnis png [Esp bamiz] : pinaghalong 
alkohol at dagta na pampakintab sa 
mga muwebles at iba pang kasang- 
kapang yari sa kahoy Cf pintura : 

ALYAMAS, DALANANG 1 , LAJKA, VARNISH - 

/radmag a barnis, barnhsdn, i a bar 
nfs, i*pam a barnfs. 

ba*r6 png\ : damit 2: kasuotan sa pang- 
itaas na bahagi ng katawan Cf barong, 
amerikana, kamiseta. 

ba*r6 pnr [Ilk] : bago. 

ba*r6*an png Zoo [Bik War] : bulig. 

ba-ro a ban a kay png [Seb] : sa sinau- 
nang lipunan, sibat na magaan. 

ba*r6g png [Seb] : tayo. 

ba*r6k png 1: pinulbos na balat ng 
bakaw at ginagawang pangkulay sa 
tuba : irok 2: Kol parang bata ang 
paraan ng pagsasalita. 





barok 


103 


basabas 


ba*r6k pnr [ Ing baroque ] : baroque. 

. j 

ba*ro-k£-bok png [ Bik ] : latak. 

ba*r6*kes png: binilog at pinatuyong 
putik na pambala sa tirador o sum- 

pit : BAROKI, BIROKE. 

ba*r6*ki png [ Kap ] : barokes. 
b£*rol png [Seb War] : daeng. 
ba*r6*me*ter png [Ing] : barometro. 

barometric pressure (bar-o-met-rik 

pres«yur) png [Ing] : atmospheric 
pressure 2 . 

ba a ro a m6 a tro png [Esp] : kasangka- 
pang ginagamit sa pag-alam ng kala- 
gayan ng panahon : barometer. 

b6*ron f ba*r6n png [IngEsp] 1 : kasapi 

ng pinakamababang orden ng ma- 
harlika sa Great Britain 2: maharlika 
ng ibang bansa na may gayong ranggo 
3 : tao na makapangyarihan o malaki 
ang impluwensiya, lalo na sa negos- 
yo o industriya. 

ba*ro*rt6*sa png [Esp] 1: babaeng ka- 
ranggo ng baron 2 : asawa o biyuda 
ng baron : baroness. 

b£*ro a ness png [Ing] : baronesa. 

bd a rong png 1 : itak na makapal ngu- 
nit may manipis na talim, paliyad ang 
hugis, baluktot sa dulo, at karani- 
wang gamit ng ruga Muslim 2: Zoo 
[Ilk] malaking ahas (genus Crotalus 
at Sistrurus) na nakalilikha ng kakai- 
bang tunog kapag iginalaw ang bun- 

tot : RATTLESNAKE. 

baTong png [bard+ng] : pinaikling 
tawag sa barong tagalog Cf polo- 

BARONG. 

b6 a rong-bcbrong png [Bik Kap Seb Tag 
balong-b along] : tagpi-tagping dampa 
ng mga iskuwater sa lungsod var ba- 
rumbarong : laab 2 . 

ba*r6ng*ga pnd mag a ba a r6ng a ga, i a 
ba-r6ng-ga, ba-rong-g^-hin [Kap] 
1 : batuhin 2 : ihagis. 

b£ a rong irvtsik png [baro + nglntsik] : 
damit pang-itaas ng mga lalaking 
Filipino na walang kuwelyo at may 
mahaba at maluwang na manggas. 

ba # r6*ngoy png Zoo 1 : balang 2: uri 
ng isdanlawin (genus Cypselurus). 

b6-rong ta-g^-log png [baro + ng Ta¬ 
galog] : damit pang-itaas ng mga la¬ 
laking Filipino na gawa sa pinya o 
anumang manipis na tela,may ku¬ 
welyo, at mahaba ang manggas; pam- 
bansang kasuotan ng lalaki. 

baroque (ba-rowk) png [IngFre] : es- 
tilo ng sining at arkitekturang nama- 
yani sa Europa mula 1550 hanggang 
katapusan ng ika-18 siglo, natatangi 


sa masalimuot at detalyadong pala- 
muti at paggamit ng nakakurba sa 
halip na tuwid na guhit: barok. 

b£*ros png [Ilk] : pagsusuka kapag 
nakakita ng patay o dugo. 

ba-r6t pnr [S^] : mumurahin; mahi- 
nang klase. 

ba*r6'tO [Bik Mrw Seb Tag] 1 : bang- 
kang makitid na linabra mula sa isang 
piraso ng kahoy, ginagamit sa pangi- 
ngisda var baruto : bawuto, bilog 2: 
[Bik HU Seb Tag] maliit na sandok o 
pansalok na hugis bangka at gawa sa 
kahoy : baloto. 

b6*ro’t S^*ya png [baro at saya] : sa 
Filipinas, pambansang kasuotan ng 
babae. 

b6*roy png Bot : pan dan. 

barrad-rong png Zoo [Ilk] : uwang. 

bar*re*g& png [Ilk] : gitna at pinaka- 
babasaging bahagi ng idog na ginaga¬ 
mit ng mga Ilokano sa larong toktok. 

barrel (ba-rel) png [Ing] 1 : bariles 
2 : hugis tubong bahagi ng baril, 
pluma, at katulad 3: tiyan at lomo 
ng hayop na apat ang paa, tulad ng 
kabayo. 

barrio (bar-yo) png [Esp] : baryo. 

barrister (ba-ris-ter) png [Ing] : abo- 
gado. 

banru-ga png [Ilk] : laro ng mga ba- 
tang lalaki, na may layong makaku- 
ha ng pinakamaraming patpat na 
itinutulos at tinitira. 

bar*ru a k6-ya png [Ilk] : puta. 

bdrsik png Bot [Ilk] : dayap-dayap. 

bdir-ten*d6r png [Ing\ : tagapagsilbi 
ng alak o anumang inumin sa bar : 
barman. 

b6r a ter png [Ing] : palitan ng kalakal 
o serbisyo Cf baligya : tuway 2 . 

bar-tfk png Zoo : maliit na ibon ( Poly- 
plectron emphanum) na maaaring ala- 
gaan var tandfk'an. 

bar a tf a li a y^ png [Ilk] : lansadera. 

bar a tO a ll a na png [Esp] : bilangguang 
madilim, makipot, at ligid ng pader, 
karaniwang para sa may mabibigat 
na kasalanan. 

ba*ru a bad png [HU] : sumang gawa sa 
bigas, walang halong asukal, binalot 
sa dahon, at pinakuluan. 

ba*ru a ba a ri a to pngMit : mahiwagang 
huni ng maya. 

ba*rug png [Kap] 1 : paid 2: pagha- 
hampas ng ginapas na palay para 
maihiwalay ang butil sa uhay. 

ba a ru a kan png Ana [HU] : pantog. 


ba*ruk*b6k png 1 : bugbog 2: Kol ug- 
nayang sexual. 

ba*ruk a ni a tan pnr [Bik] : palaaway, 
karaniwang tumutukoy sa babae. 

ba a rum a ba a do pnr [Esp varon + ado] : 
walang galang. 

ba a ru a n£ a as png [Ilk] : punong wa¬ 
lang sanga. 

ba*ru a rog png Zoo [Bik] : uri ng sap- 
sap (genus Leiognathus ). 

ba a ru a Sok/mg[/Zfe] : tatangnan ng pala. 

b^TUt png [Ilk] : kawad. 

ba*ru a tO png [War] : varyant ng ba- 


r/xfA 


ba a ru*ya png [Kap] \ maruya. 

bar a y£ png [Esp varia] 1: maliit na 
halaga ng salaping karaniwang gina¬ 
gamit sa pagbabayad sa mumunting 
bilihin at sa pagsusukli: coin, sensilyo, 
mulay 2 : anumang salaping kulang 
sa piso; sentimo. 

barydng pnd mag a bar a y6ng, i a bar a 
y^ing, bu a mar a y6ng [ST] : pumusta 
sa nakalalamang o lyamado, karani¬ 
wang sa sabong. 

bar a ye a dad png [Esp variedad] 1: 
pangkat ng iba’t ibang uri, lalo na 
ang nakapaloob sa isang pangkalaha- 
tang pag-uuri, hal baryedad ng mga 
prutas : variety, varayti 2 : iba’t ibang 
anyo, kalagayan, at yugto ng isang 
bagay, hal baryedad ng tinapay : 
variety, varayti 3: uri ng hayop o ha- 
laman na likha sa pamamagitan ng 
siyentipikong pamamaraan : variety, 
varayti . 

bcir a yo png [Esp barrio] 1 : dibisyon sa 
isang bayan : baranggay, barrio, na- 
yon 2 : bukid : barrio. 

baryon (bar-i-on) png Pis [Ing] : 
nukleon. 


bas png [Seb] : buhangin. 

bcbsa png [Bik Kap HU Ilk Pan Seb Tag] 
1: salita; wika 2: pagtunghay at pag- 
unawa sa nakasulat -pnd bu a m£ a sa, 
mag’ba-sa, ba-s^ a han, ba a s^ a hin. 

ba*sd png Zoo [Seb] : kabibe o clam 
(Tridacna maxima) na higit na maha¬ 
ba ang isang takupis na kulay puti at 
dilaw, at humahaba nang 35-40 sm : 
saliot. 

ba*sS pnr [Bik HU Iva Mar Seb War] : 
tigmak ng anumang likido, gaya ng 
tubig, dugo, o langis : ambasa, damp, 
humod. 

ba*sa*bas png Lit Tro [Kal] : dasal 
para humingi ng biyaya sa mga batha- 
la at kaluluwa : liwat. 





basa-basa 


104 


basflika 


ba*sa-b6*sa png : lugaw na niluto 
mula sa tirang kanin o bahaw. 

ba*sag png [Mrw Tag] : pagkasira ng 
mga bagay na gawa sa kristal, luad, 
semento, at iba pa : balbA 3 , bAlbag, 

BETAg, LITIK Cf LAMAT — pnd bu*m£* 

sag, ba-sd-gin, mag-ba*s£g. 

ba*sag png 1: [ Tau] lakas ng katawan; 
kalakasan 2: [Tau] paghilig sa pag- 
gawa ng isang bagay, karaniwang 
mga bagay na negatibo 3: [Bag Bit] 
bahi. 

ba*s£g pnr 1 : hindi na buo; durog : 
balbAl 1 2: bahaw. 

ba*sa*gu*l6*ro pnr [ Tag basag + ulo + 
Esp ero] : palaaway; laging sangkot 
sa basag-ulo. 

ba*sag-u-lo png : away na pisikal. 

ba‘s£*han png: piraso ng tela na gina- 
gamit na panlinis o pamunas: bAsan, 
igpapAhid, lupot, trApo. 

9 

ba*sak png f Tir] : abaloryo na gina- 
gawang kuwintas at kortina. 

ba-sa-k^n png 1: [ST] bunga ng ila- 
has na punongkahoy at kinakain ng 
baboy 2: [War] : palayan. 

ba*s6*kay png Zoo [Pan] 1: bangka- 
lang 2 : timbabalak. 

b^*sal png Mus [Mag] : pangkat ng 
mga gong. 

b^ a sal pnr [Kap Tag] 1: nasa kabata- 
an; bata pa 2 : wala pang karanasan 
sa sex; birhen 3: hindi konkreto 4: 
hindi pa napagtatamnan. 

basal (ba*sal, bey*sal) pnr [Esp Ing] 

1 :^bumubuo ng base 2 : pundamen- 

basalt (ba*solt, bey*solt) png [Ing] : 

maitim na batong mula sa bulkan, 

karaniwang natatagpuang tila posteng 
nakahanay. 

ba*s£l*to png [Esp] ; sa sistemangfeu¬ 
dal ng Europa, tao na binigyan ng 
lupain kapalit ng katapatan, pagli- 
lingkod, at serbisyo sa kaniyang pa- 
nginoon Cf alagad. 

ba-s6l*yo png [Esp basallo] ; alagad; 
tauhan : vassal. 

b^'san png [Kap] : basahan. 

b6*sang png : maraming dumi saan- 
mang bahagi ng katawan. 

ba*s6*ngal pngBot [Ilk] : bitangol. 

b^'8ang-ba'l4*8ag png: piging, ka- 
raniwang may inuman, bilang pasi- 
naya sa kayayaring bahay. 

ba-s6ng-ba-s6ng png [ST] : hamak. 

ba-s£ng-lay png Bot [Ilk] : buboy. 


ba*s£ng-si*siw pnr [basa + na sisiw] 
1 : walang kabuluhan 2 : nakakaawa 
ang kalagayan. 

ba-sdr png [Esp bazar] 1: pook na 
mabibilhan ng iba’t ibang produkto : 
BAZAAR 2: pagtitinda para sa kawang- 
gawa o sa itinataguyod na organisas- 
yon : bazaar 3: [Ilk] alkalde. 

b4*sar-b^*sar png Bot [Ilk] : parinlas. 

b£'say pnd mag a bd*say, ba-s4-yin 

[57] 1: sabay na patugtugin ang kam- 
pana at tambol 2: dumaan sa isang 
bitak tungo sa iba pa. 

ba*say pnr [ST] : humigit-kumulang. 

ba-s^y-ba-say png [ST] : bahay na 
marupok o mahina ang pagkakayari. 

ba*say*s^y png: laman ng bahay, ka¬ 
raniwang mga damit at kagamitang 
pangkatawan. 

b£s*bas png [Hil] : sabak 1 . 

bas*b6s png 1; salita at kilos para 
magbigay ng pahintulot, magdulot 
ng biyaya, magpahayag ng mabuting 
hangarin, o magpatawad : bendisyon 
2: bahagi ng ritwal o seremonya para 
gawing banal o para ipahayag ang 
kabanalan ng mga kalahok o ng layon 
nito : bendisyon 3: bahagi ng ritwal 
para sa pagwiwisik ng bendita : ben¬ 
disyon -/wdbas*ba*s£n, i*bas'B6s ( 
mag-bas*b4s. 

B£sco (bas*ko) png : kabesera ng 
Batanes. 

b6*se png [Esp] : base. 

base (beys) png [Ing] 1: a pundasyon 
ng isang bagay o estruktura; pinaka- 
mababang bahagi; ilalim b estruktu¬ 
ra na pinagkukunan o pinagkunan 
o batayan ng isang bagay c Sos sa Mar- 
xismo, sistemang pangkabuhayan ng 
isang lipunan na nakaiimpluwensiya 
o nagtatakda ng institusyon at kul- 
tura nito : bAse 2: prinsipyo o Simula; 
batayan : bAse 3: Mil pook na pinag- 
mumulan ng atas; sentro ng operas- 
yon o aktibidad; himpilan : bAse 4: 
pangunahin o mahalagang sangkap 
o elemento : bAse 5: Kem a com¬ 
pound na maaaring ihalo sa isang 
acid upang makabuo ng isang salt b 
compound na maaaring tumanggap 
ng proton mula sa isang acid c com¬ 
pound na makapagbibigay ng isang 
pares ng electron sa isang acid : bAse 
6: Mat itinakdang bilang na pinag- 
babatayan ng iba pang bilang o loga- 
ritmo : bAse 7: Isp sa beysbol, alinman 
sa apat na sulok na dapat daanan 
upang makapuntos : bAse 8: Bot Zoo 

dulong sugpungan ng isang organo: 
bAse. 


baseball (beys*bol) png Isp [Ing] : 
beysbol. 

baseboard (beys-bord) png [Ing] : 
disenyong gawa sa kahoy na nakapa- 
libot sa panloob at ibabang bahagi 
ng dingding. 

baseline (beysdayn) png [Ing] 1 : gu- 
hit na nagsisilbing base o kumakata- 
wan nito 2 : sa tennis at katulad na 
laro, ang guhit sa bawat dulo ng court. 

basement (beys-ment) png [Ing] 1 : 
pinakamababang palapag ng isang 
gusali, karaniwang higit na mababa 
sa nibel ng lupa 2 : pagamutan ng 
mga sugapa sa alak o bawal na gamot. 

basho (ba-syo) png Isp [Jap] : palig- 
sahan ng sumo, wrestling. 

b3'Si png [Bik Ilk Kap Hil Pan Seb] : 
alak mula sa katas ng tubo : bayAs 1 , 

PALEK. 

ba*si png [Tau] : bakal. 

ba*si pnb [Hil Seb] : sakali. 

ba-sbbas png [Ilk Tag] : pagpukol sa 
hayop na binubugaw sa pamamagi- 
tan ng kaputol na kahoy o kawayan. 

basic (bey*sik) pnr [Ing] 1 : punda- 
mental: basiko 2: Kem may katangian 
ng o nagtataglay ng isang base : basi¬ 
ko 3: Heo hindi aabot sa limampung 
porsiyento ang taglay na silica : basi¬ 
ko 4: pinakapayak o pinakamaba¬ 
bang antas : basiko. 

basicity (bey-sfsi-ti) png Kem [Ing] : 
bilang ng proton na pagsasaniban ng 
isang base. 

basics (beysiks) png [Ing] : batayang 
datos o prinsipyo. 

ba-sf-kaw png [Ilk] 1 : buklod 2: ko- 
ronang sinag 3: bakal ng gulong. 

bd*si*k6 pnr [Esp basico] : basic. 

ba*si*klit png Kem [Ilk] : arsenic. 

b&*sil png 1 : Zoo [57] uod na may 
balahibo 2: [Ilk] kalang na ginaga- 
mit sa pagsisibak ng kahoy o pagbu- 
bukas ng kahon 3: [Pan] kabila. 

basil (bey-zel) png [Ing] 1: Zoo basol 2 
2: ^o^yerba (genus Ocimum) na ma- 
bango at ginagamit na sangkap sa 
pagkain. 

ba*sHi‘k£ png [Esp basilica] 1 : pam- 
publikong bulwagan ng sinaunang 
Roma, ginagamit na korte at pook 
ng asamblea 2: katulad na gusali na 
ginagamit sa simbahang Kristiyano 
3: simbahan na may espesyal na pri- 
bilehiyo mula sa Papa 4: malaking 

simbahang pumapangalawa sa kate- 
dral. 







■I. 


l 4- 


l- 4 >4 •a» — j . 


Basilio 


105 


bastonero 


I 


Basilio (ba-sfl-yo) png Lit : tauhan sa 

Me Tangere at £7 Filibusterismo , 
isa sa mga anak ni Sisa at naging ka- 
tiwala ni Kapitan Tiago. 

ba •sMis*ko png [Esp basilisco ] 1 : Zoo 
maliit na bayawak (genus Basiliscus) 
na may palong sa likod at bun tot 2: 
Mit maalamat na reptil, nakamama- 
tay ang tingin at hininga. 

ba*$il*wcig png Bot [Ilk] : igiw. 

basin (bey-sin) png [Ing] 1: palang- 
gana 2: pabilog na guwang 3: bahagi 
ng tubigan na may dakong inaapa- 
wan ng tubig 4: Heo pormasyon ng 
malalaking bato na nakasalansang 
malalim ang gitna. 

b£*sin pnb [Seb] : sakali. 

ba*sing png [ Y/ar] : pook para sa pag- 
ihi. 

ba*sbngan png [ Tau] : kapag magpa- 
pakasal, salapi o ginto na ibinibigay 
ng lalaki sa kaniyang nobya, bukod 
pa sa bigay-kaya, na magbibigay sa 
kaniya ng karapatan sa kanilang ma- 
giging mga anak. 

ba*sing*ka*w6l png [Ilk] : panahon 
ng halalan. 

basis (bey-sis) png [Ing] : batayan. 

b£*sis png [Pan] : bahm. 

ba*srsaw png Ana [Ilk] : pantog. 

ba*si*sik pnr [57] : pilay o lumpo. 

bas-kag png 1 : balangkas 2: pagka- 
kabit ng baskagan : bastagan, bas- 
tidor 1 . 

bas*ka*g£n png 1 : dalawang tuwid na 
dulo ng kawayang pinagkakabitan ng 
sakag 2: anumang patigas ng basket, 
bilao, at katulad. 

bas-ka*la*nan png [57] : bungangka- 

hoy o kanin na matigas. 

b£s*ket png [Ing] 1 : sisidlang yari sa 
nilalang himaymay ng damo, pina- 
tuyong dahon ng bull o sasa, tinilad 
na kawayan o yantok, plastik, at ka¬ 
tulad : band!, bukag 2: anumang 
kahawig sa hugis o gamit nito 3: Isp 
sa basketbol, a net na nakakabit sa 
buslong nilulusutan ng bola b pun- 
tos kapag lumusot ang bola sa buslo 
4: Ekn pangkat o saklaw ng mga sa¬ 
lapi. 

basketball (bas-ket-bol) png [Ing] : 
basketbol. 

b£s*ket*b6l png Isp [Ing basketball] 1 : 
pangkatang laro, limang manlalaro 
bawat pangkat, ang layon ay maka- 
puntos sa pamamagitan ng paghu- 
hulog ng bola sa buslong nasa itaas 
ng magkabilang dulo ng parihabang 


palaruan : basketball 2: bola na gi- 
nagamit sa larong ito; bilog at de¬ 
hanging bola na yari sa goma, at 
humigit-kumulang sa 0.725 m ang 
sirkumperensiya : basketball. 

basket case (bas-ket keys) pngKol 
[Ing] 1: tao na nawalan ng lahat ng 
kamay at paa 2: bagay o tao na iti- 
nuturing na walang pag-asa, gaya ng 
bangkaroteng bansa o tao na baliw. 

b£s*kog pnr [HU Seb ] : lakas. 

j 

bas*ku*I& png [Esp bascula ]: aparatong 
pantimbang sa mabibigat na bagay. 

bas*l&y png 1: [57] palay na bagong 
sibol 2: [HU] palaso. 

bas*m4*ti png [5&r] : uri ng maba- 
ngong bigas na mahahaba at mani- 
nipis ang mga butil. 

bas-nig png : panghuli ng isda na gi- 
nagamit sa tubig na malalim at iniu- 
umang kung gabi, karaniwang may 
maliwanag na ilaw, lambat, at mala- 
king bangka. 

bd*SO png [Esp vaso] 1: sisidlang yari 
sa kristal, plastik, o kahoy na ginaga- 
mit sa pag-inom 2: [Esp bazo] pali. 

ba*s6 png : punterya. 

ba*s6 png : pagsubok o pagsusuri sa 
rhetal upang alamin ang taglay na 
ginto, pilak, o iba pang sangkap. 

ba*s6d png [War] 1: buhangin 2: 
badlas. 

b£ a Sok png [Mrw] : saka. 

b6*sol png 1: putol ng kahoy na may 
tulis sa dulo at ginagamit na pang- 
hukay sa lupa; baretang kahoy 2: Zoo 
[5^] uri ng higad: basil 3: [Ilk] sala 1 . 

b6*sol pnd mag-b^-sol, ba*su*lin 

[5^] : magsisi. 

bd*song-b^*song png] : Mit [ST] plu- 

maheng kulay ginto na pinaniniwa- 
laang nag-iingat sa mga anito 2: 
pagmamarunong. 

ba-so-w^s pnr [57] : hindi masunurin. 

bas-relief (ba-re*lif) png Sin [Fre] : 
eskultura o lilok na mababaw ang 

ukit : BAHORELYEBE, BASSO-RELIEVO. 

bass (bas) png Zoo [Ing] : uri ngisdang 
tabang (family Percichthyidae , Dicen- 
trarchus labrax). 

bass (beys) pngMus [Ing\ 1: baho 2: 
a gitarang baho; bass guitar b bahista. 

bass clef (beys kief) pngMus [Ing] : 
simbolong nasa pang-apat na guhit 
ng pentagrama, nangangahulugang 
ang naturang guhit ay katugma ng 
notang fa sa ilalim ng gitnang C : F 
Clef. 


basset (bas-it) png [Ing] : aso na ma- 
ikli ang mga paa at mahaba ang kata- 
wan at mga tainga. 

basset horn (bas-it horn) png Mus 
[Ing ] : klarineteng alto sa F. 

bass guitar (beys gi-tar) png Mus 
[ Ing] : gitarang de-koryente, mayapat 
o limang kuwerdas. 

A 

bas*si-n6t png [Ing] : higaan ng sang- 
gol, tila basket, karaniwang may paa, 
at may talukbong sa isang dulo. 

bas*sft png [Ilk] ; Hit. 

bassoon (ba-sun) pngMus [IngFre] 
1: instrumentong baho sa pamilya 
ng oboe, dalawa ang cana o dila : 
bahon 2 : tagatugtog ng instrumen¬ 
tong ito : bahon. 

basso-relievo (ba-so-ri-li-vo) png [Ing 
Ita basso-rilievo] : bas-relief. 

bas*td png 1 : pagkakarga; pag-eem- 
pake : aptas 2 : pakete. 

bas*t^ pnr [Esp] : kahit anong uri; si- 
numan. 

bas*t6 pnb [Esp] : bigla na lamang. 

BaS’td! pdd [Esp Basta yaf] : Hinto na! 
Tama na! 

bas*t^-bas*t4 pnr 1 : basta 2: maba- 
bang klase. 

bas*t£g png 1 : hikayat 2: maliit na 
gantimpala; gantimpalang pampa- 
lubag-loob : consolation prize 3: sa 
sugal, maliit na panalo. 

bas'tebgan png [57] : baskag. 

bas-tak png [57] : salita ng ina ka¬ 
pag nagagalit. 

bas*t£n*te pnr [Esp] : sapat; tama lang. 

b^S'tard png [Ing] ; bastardo. 

baS’t^rdo pnr [Esp] 1 : anak ng ba- 
bae at lalaki na hindi mag-asawa : 
bastard, halambiyara 2 : huwad; pal- 
sipikado : bastard 3: halo ang lahi: 

BASTARD. 

baste (beyst) pnd [Ing] : lagyan ng 
salsa o nilusaw na mantekilya ang 
nilulutong pagkain. 

/ 

bas*ti*d6r png [Esp] 1 : baskag 2: ba¬ 
langkas o buklod na ginagamit sa 
pagboborda ng tela. 

bas'ti*gan pnr [Tau] : malusog at ma- 
lakas; matipuno. 

bas*ti*n4*do png [Esp] : pagpalo ng 
baston sa talampakan bilang parusa 

-/>m2bas*ti*na*du*hin, marmbas* 
ti*n4*do. 

bas*t6n png [Esp] : tungkod. 

bas*to*n6*ro png [Esp baston + era] i 
tagapangasiwa ng pulutong ng tao, 


wmmrnr-' 




- •• r'lh.llPsr f. • -V <- 4 MTSpi^; ’«||» 



bastos 


bataw 


106 



tulad ng banda ng musiko, bas*tO* 
n&ra kung babae : cabo de vara. 

bas*t6s png : isa sa mga karta o set 
ng barahang tagalog : dansAy. 

bas-tos pm 1: kulang sa kagandahang 
asal : halipuli 2: may pahayag o pa- 
hiwatig ria mahalay : berde 2 . 

ba-sud png [ST] : buhangin. 

ba*sug*bi*Sog png Ana [Sr6] : bali- 

ngos. 

ba-suk png [Tbo] : kalabasa. 

ba*sul*tu pig [Kap] : katutubong awit 
na masaya at sinasabayan ng sayaw. 

ba*su*ni png [ War] 1: salubsob 2: tinik. 

ba-su-ra png [ Esp\ : dumi o anumang 
bagay na itinatapon dahil hindi na 
kailangan Cf kalat. 

b6'SU*ra*h6n png [Esp basura + Tag 
han ] : sisidlan ng basura. 

ba*SU*r6*ro png [Esp] : tagahakot ng 
basura; magbabasura. 

ba'SU*wit png Hot [Ilk] : darayaw. 

bas*yd /mdmag*bas*y6 t i-pa-bas-yd, 

bas*ya*htn [Esp vacio] : ihasa ang 
talim sa pamamagitan ng molihon. 

bas*ya*d6r png [Esp vaciador ] : taga- 
basya o ang kasangkapan sa pagba- 

basya. 

bas-yir pngBot [ST| 1: uri ng maliit 
na nuwes 2 : vacuum. 

bas*y6 png [Esp vacio ] 1: walang la- 
man na sisidlan, karaniwang bote 2 : 
vacuum. 

bas*y6 pnr [Esp vacio] : tumutukoy sa 
sisidlang walang laman. 

bat png [Ing] 1: Isp pampalo sa bola, . 
karaniwang yari sa isang piraso ng 
kahoy, kung minsan ay pabilog ang 
rabaw var bet 2 : akto ng paggamit 
nito 3: karapatan o pagkakataong 
garni tin ito 4: Zoo paniki. 

bd'ta png t: [Esp] bata de banyo 2: 
[Kap] amoy ng nabubulok na karne 
3: [Mag] tisa 4: [Pan] malusog na 
bahagi ng katawan ng tao na may- 
sakit. 

ba*ta png : pagtitiis o pagtanggap sa 
masama o masaklap na kalagayan. 

ba*t& png 1: [HU Mar Seb Tag War] 
tao na nasa pagitan ng pagsilang at 
pagkatigulang ; akI, batan-on, mus- 
mos, OGAW, PASLTT, using 2: [Kap Tag] 
alaga 3: Kola kasintahan b kerida c 

utusan. 

ba*t& png\: [War] tlyo; tiyuhin 2: 
[Bik] mabahong amoy. 

ba*ta*an png [Kap Pan Tag] : katu- 
long; utusan. 


Ba*ta*6n png : lalawigan sa gitnang 
Luzon, Rehiyon III. 

ba*tdd pngBot [Bik Hil Seb Tag War] : 
halaman (Andropon sorghum) na ka- 
hawig ng mais at namumunga ng 
kumpol-kumpol na butil : bakakaw, 

SORGHUM. 


ba*t6d-ba a t6*ran pngBot : halamang 
bamukha ng batad. 

bd*ta de b6n*yo png [Esp bata de ba~ 
no] : damit pambahay na maluwag 
ang tabas, karaniwang ginagamit pag- 
katapos maligo : bata 1 , bathrobe. 

b£»tag pnd mag'b6‘tag, S*b6*tag, 

ba*t£*gin [ST] : magbatak. 

ba-t6g pngBot [Bik] : saging. 

ba*tag*ka*bcHang png [Bik] : susung- 
kabayo. 

B^ a tak png : isa sa mga pangkating 
etniko ng mga Agta na matatagpuan 
sa kabundukan ng hilagang Palawan. 

ba a t&k png [Pan] : rinyon. 

ba-tak pnd bu-m^-tak, ba a t6*kin, i* 
pam*bi*tak 1: malakas na paghila 
sa mabigat na bagay var hatak: batag, 
higit 4 2: Kol gumamit ng droga. 

ba-ta-kdn png\ : [ST] sukat 2: katad 
na hasaan ng labaha : leather strap 
3: [ Seb] a lukaw b kasangkapang ba- 
kal na ginagamit sa pagpapalapad o 
pagpapanipis ng gin to 4: Mus [ Yak] 
gabbang. 

ba*ta*k6ng-ba*l6-od png [ Seb] : sali- 
gang-batas. 

b6-tak-du-ng6n png [Hit] : panawa- 
gan sa espiritu ng bagong silang na 
sanggol upang permanenteng inani- 
rahan ito sa kaniyang katawan. 

bd'ta! png\\ [Kap] leeg 2: [Ilk] um- 
bok sa likod kapag nakahiga. 

ba-t61 png [War] : maliit na bukol o 
kulani; tumigas na kalamnan sanhi 
ng pagkabangga. 

ba-tad&n png [Ilk Kap Pan Tag] : dug- 
tong na estruktura sa likod ng ba- 
hay, gawa sa kawayan, at ginagamit 
na paliguan, labahan, o hugasan : 

PANTAW 1 . 

ba a td*lay png Zoo : uri ng isdang ta- 
bang ( Tylosurus strongylurus ). 

ba-t^l-ya png [Esp batalla] 1: labanan 
2 : balangkas ng bisikleta. 

ba*tal*y6n png Mil [Esp bataUon] 1: 
talupad 2: pulutong ng mga tao o 
sundalo : batuylion. 

ba-t^n png [ War] : sisidlan ng tubig 
na gawa sa bao ng niyog o biyas ng 
kawayan. 


Ba*t£*nes png: pinakahilagang lala¬ 
wigan ng Filipinas, Rehiyon II. 

b£'tang png [Iba Seb Tag] 1: palutang 
na nakakabit sa dulo ng tali ng bintol 
o sa anumang bagay na inihuhulog 
sa dagat upang madaling tuntunin 2 : 
tambak na ginagawa sa mga pook 
na sinisira ng tubig upang hindi ma- 
tibag ang lupa C/dike 3: [Tau War] 
puno ng kahoy; troso 4: [Tau] tang- 
kay 5: [War] nalumbang patay na 
puno 6: [Iba Seb Tag War] kawayang 
tikin o nakalutang na kahoy, karani- 
wan sa ilog, dagat, o lawa. 

bat-ing png [Seb] : balakang. 

ba--ngan png [Ilk ]: katig ng bangka. 

Ba-t^-ngan png 1: isa sa mga pang¬ 
kating etniko ng Mangyan na mata¬ 
tagpuan sa kagubatan ng hilagang 
Buhid 2: matandang tawag sa Ba- 

tangas. 

ba*ta*ng£n png: putol ng kawayan o 
kahoy, nakakabit nang pahalang sa 
bangka at kabitan ng katig ang dulo. 

Batangas (ba-tang-gas) png: lalawi¬ 
gan sa Katimugang Tagalog, Rehiyon 

IV. 

b£*tang-b&*tang png Bot: baging 
(Cissampelos pareira) na payat at ma- 
kahoy. 

ba*tang*gd png [Ilk] : halang na yari 
sa kawayan, kahoy, o bakal na inila- 
lagay upang suportahan ang karga 
o bigat. 

ba*tan-l^*wa png Zoo [Kap Tag] : ga- 
gambang (order Aranaea) nakaha- 
habi ng sapot na simetriko. 

batan-6n png [S^] : bata 1 . 

b&'tar png [S7] 1: babad 2: Bot\ ar- 
yant ng batad. 

ba*ta*r6'te png , pnr [Esp] : walang 


maisip. 

ba-ta-rin png Zoo [ST] : tandang na 
manilaw-nilaw ang kulay. 

ba*t£*ris png : bayanihan. 

ba-t^s png: alituntuning itinakda ng 
mga mambabatas o kaugaliang si- 
nusunod ng isang lahi, lipunan, o ban- 
sa ! raudha. law. ley. 


bd*tas pnd mag*bd a tas, ba*t6*sin f 
bu-m^-tas [HU] : idarang ang ba¬ 
kal sa matinding init o apoy. 

ba-tci-san png [batas +an] 1: sangay 
ng pamahalaan para sa paggawa ng 
batas : dalam 1 , legislature, lehisla- 

TURA, PARLAMENTO, PARLIAMENT 2: [Hil 

Seb War] ugali. 

b&*taw png 1: Bot [ Tsi Hil Iba Tag War] 
makinis na baging (Dolichos lablab) 








1 


IK 


fill'.i i 


•e'«I • 



i iinm 


\ 



bat-aw 


107 


bating 


na nakakain ang bunga at dahon : 
bataw, bat-aw, baktAw, pardA 2: palu- 
tang 3: sama-sama o kawan-kawang 
paglipad ng mga bubuyog. 

b&t-aw png Bot [ Seb ] : bataw 1 . 

bd-taw png Bot [Bik ] : bataw 1 . 

b£"taw pnd b6*ta’win, bu a m£ a taw, 

mag-b^-taw [Mar] : ariing tunay. 

ba a t£w pnr : sa mga sasakyang pan- 
tubig, hindi puno ng sakay. 

ba*t£'Wan png [ST] : ambag ng ma- 
mimili. 


ba*ta*wi png [Tau] : blusang maha- 
ba ang manggas at lapat sa katawan. 

ba*t6'win/mdmag-ba-t6*win f i*ba* 
t6*win [ST] : ilista ang utang. 

b6 a tay/wdi*b6 a tay mag a b6 a tay, bu* 

m6-tay 1: gawing pundasyon ng 
anuman 2 : itatag bilang katunayan 
o katibayan 3: isalalay : sAlig. 

ba*ta*ycm png [batay -ban] t: pundas¬ 
yon o saligan ng isang bagay, lalo na 
ng isang idea o argumento : basis, 
huwAran, modelo 2: pangunahing 
prinsipyo o sangkap : basis 3: pinag- 
mulan ng talakayan at katulad : basis 
4: tun tuning sinusunod : basis. 

bat'bdt png 1: [HU Tag] pagpanday 
ng ginto o pilak upang maging ma- 
nipis na plato 2: [Bik] bakal. 

bat'bdt pnr 1: namumutiktik : lipos 
2 : napapalamutian; nagagayakan. 

b£*te png [Esp vate] : makata. 

ba*t£k png [Ilk] : abaloryo. 


ba*t6I png [Esp] : sasakyang pantubig 
at kahawig ng lantsa na pinatatakbo 
sa pamamagitan ng layag. 

bd'ter png 1 : [Ing butter] butter 2: 
Isp [Ing batter] batter 3: Zoo [Mrw] 
txlas; katerpilar. 

ba - t©r*y6 png [Esp bateria] 1 : sa huk- 
bo, kulungan 2 : pangkat ng ma- 

nganganyon at ang kanyong kanilang 
ginagamit: battery 3: Ele kasangka- 
pan na nakapag-iimbak at nagbibigay 
ng dagitab : battery, pila 4: kasang- 
kapan na mapagkukunan ng koryen- 
te, binubuo ng isa o higit pang cell 
na lumilikha ng koryente sa pamama¬ 
gitan ng reaksiyong kemikal: battery, 
pila 5: hanay o pangkat ng magka- 
katulad o magkakaugnay na bagay 
na pinagsama-sama o ginagamit bi¬ 
lang isang yunit : battery 6 : maha- 
bang serye o pagkakasunod-sunod : 
battery. 


Bat*ha’ld png Lit Mit [57] : dakilang 
lumikha at itinuturing na pinakama- 
kapangyarihan ng mga Tagalog Cf 
Kabunyian, KaptAn, LumAwig. 


bat'ha'ld png 1: makapangyarihang 
nilalang sang-ayon sa paniwala, ka¬ 
raniwang naghahari sa isang lara- 
ngan o bahagi ng buhay: bagol 4 , diyos 
2 : tao na dinadakila at sinasamba : 
diyos. 

bat a h£*ra png [HU] : babaeng anak 
ng hari at reyna, bat a h6 a ri kung la- 
laki. 

bathing suit (bey-thing sut) png [Ing ]: 
kasuotang panlangoy ng babae. 

bathos (ba*tos) png [Ing] t: hindi si- 
nasadya, bigla, at katawa-tawang pi- 
hit ng pananalita o panulat mula sa 
marangal tun go sa karaniwan 2 : hin¬ 
di tapat o labis na pagkahabag. 

bathrobe (bath-rowb) png [Ing] : bata 
de banyo. 

bathroom (bath-rum) png [Ing] : pa- 
liguan. 

ba*ti png [Esp batir] 1: paghalo at 
pagdurog ng anumang bagay upang 
maging ganap na lusaw 2: Kol salsal 
-pnd ba'ti'hin, bu*ma*ti, i*pam* 
ba*ti. 

ba-ti png 1: pagtawag sa isang naka- 
salubong o nakita : batil 2 : pahayag 
ng pagkalugod sa isang tao na nag- 
v diriwang 3: pagpansin sa hindi ma- 
gandang gawi. 

ba*ti png : pagbabalikang loob. 

ba*trbat png 1: paraan ng paghagis 
ng bato 2: Mit [Ilk] uri ng duwen- 
deng bumibiktima sa matatakaw ha- 
bang natutulog 3: [Ilk] bangungot. 

ba*trbot png 1: uri ng matibay na 
upuan, gawa sa bakal, karaniwang 
nakikita sa may hardin o bakuran ng 
bahay 2: tao na maliit ang panga- 
ngatawan ngunit matipuno Cf buu- 
lit 3 : pagsusuri o pagsisiyasat nang 
mabuti sa isang bagay sa pamamagi¬ 
tan ng pagsalat 4: pag-aalis ng bituka 
5: pasak; sumpal. 

ba*ti*bot pnr 1: maliit ngunit mala- 
kas 2 : matibay. 

ba'tfd pnr 1: nalalaman o nauuna- 
waan na totoo o tunay; tiyak na na¬ 
lalaman : alAm 1 2: nakatatag sa isip 
o alaala : alAm 1 3: kilala o alam ang 
pag-iral ng isang tao, pook, o bagay 
sa pamamagitan ng paningin, kara- 
nasan, o ulat 4: nauunawaan mula 
sa karanasan : alam 1 5: maaaring ibu- 
kod o kilalanin sa pangkat ng marami: 
alam 1 6 : may impormasyon hinggil sa 
isang bagay : alAm 1 . 

ba*ti*d6*ro png [Esp bateador] : laba- 
han. 


ba a trdo pnr [Esp] \ : binating maigi; 
hinalong mabuti 2 : matigas at siksik 
3: sanay sa anumang bagay; batikan 
o eksperto. 

ba a ti*d6r png [Esp bateador] 1: gamit 
na panghalo o pambati: batirul, da- 
guldol 2 : suklay. 

ba a ti*hap png [Tau] : masamang pa- 
kiramdam sa lalamunan. 

b4 a tik png 1: [Tag] patak-patak na 
dumi o kulay sa anumang bagay : 
buling, kawatir, patik 3 , ratik 2: [Seb] 
tala sa timog. 

ba-tik png 1 : [fav ] paraan ng pagdi- 
disenyo sa tela, tinatakpan ng pagkit 
ang mga bahaging hindi kukulayan 
2 : [ Jav ] telang kinulayan sa ganitong 
paraan 3: padron na tela mula sa 
pagkit o pintura. 

ba a ti*k£n pnr [Kap Tagbatik+an] : bi- 
hasa o sanay sa alinmang bagay. 

Ba*ti*k6 a no png [Esp Vaticano] 1: pook 
sa Roma na kinatatayuan ng palasyo 
ng Papa at ng Basilika ni San Pedro : 
Vatican 2: kapangyarihan o pama- 
halaan ng Papa : Vatican. 

ba a ti a k6n png [Ilk] 1 : kahong pinuno 
ng lupa upang gawing dapog 2 : sa- 
pin ng mga bote, palayok, at iba pa. 

ba a ti*k6*la png [Esp baticola] : kaga- 
mitang yari sa balati karaniwang na- 
kasagka sa buntot ng kabayo kung 
isinisingkaw. 

ba a ti*ko*len png [Pan] : balumba- 
lunan. 

ba-ti*ko-Ieng png Zoo [Ilk] ; balum- 
balunan. 

ba*ti*kos png: pagpuna o pagtuligsa 
sa kapuwa, karaniwan sa publiko 2 : 
paghampas. 

ba-ti*ku*ling png \ : Bot punongkahoy 
(Litsea glutinosa ) na habilog ang da¬ 
hon, dilaw ang bulaklak, at bilog ang 
bunga : anonot, ingas, maladitA, 
tubhus 2: Bot punongkahoy ( Parals - 
tonia clusiacea) na matigas at ginaga- 
wang tabla at aparador var bitikulin : 

butus. 

ba*ti*ku*i6n png Ana [HU Seb War] : 
balumbalunan. 

ba a ti a kung*kong png [Ilk] : alarma 
na gawa sa bumbong ng kawayan, 
pinupukpok sa gabi kung may pa- 
nganib o magnanakaw. 

ba-tfl png 1: [Ilk Seb] bati 2: [Pan] 
pantal. 

ba*tHaw pnr : hindi pa tuyo. 

b^’ting png 1: [ST] kapon 2: Bot ma- 
lagasa. 



bating 


108 


batter 


ba*ting png 1 : paraan ng pangingis- 
da 2: paraan ng pangangaso 3: pati- 
bong o bitag 4: batingting. 

bat-ing png [ Igo ] : biktima ng pan- 
lulukob ng espiritu. 

bating jfrrcd ba a ti a ngin, mag*b6*ting 

[Kap] 1 : iwala 2: iwaglit. 

ba a ti*ng4w png: malakingkampana. 

ba-ting-tfng png 'l : kaputol na metal 
na binaluktot sa anyong tatsulok at 
kinakanti ng isang pirasong metal 
upang tumunog: bating 4 2: Mus ins- 
trumentong kahawig nito. 

ba # t»*no pngBot : punongkahoy ( Als- 
tonia macrophylla) na mapusyaw na 
dilaw ang bulaklak, pahaba ang bu- 
nga, at maliit ang butong mabalahi- 

bo : DALAKAN, KUWANAN, KUYAW-KUYAW, 
ITANG-ITANG . 

ba-ti-rul png [Kap] : batidor. 

bci-tis png [Kap Tag] 1: daloy na nang- 
gagaling sa bukal o ang munting ilog 
na nabubuo sa ganito: aroyo, burabod, 
apa, stream, subol, ubbog 2 : anumang 
dumadaloy o ang katangian nito, hal 
batis ng kasaysayan. 

bat'ldg png : paragos. 

batda*ya png [Tag bathala + laya] : 
bagong likhang salitang itinutumbas 
sa salitang espiritu. 

bat-log pnr : ayaw lumaki kung sa 
halaman; ayaw lumambot kung sa 
iniluluto. 

bat-ngin png [ST] : pusta; taya. 

ba-t6 png [Bik HU Ilk Seb Tag War] 1 : 
matigas na substance at binubuo ng 
mineral varwdXo : isol 1 , gapo, piyed- 
ra, roka, stone 2: konkreto 3: [HU 

Pan Seb Tag War] tampok sa hiyas, 
gaya ng diyamante, brilyante, rubi, 
at katulad 4: a rinyon b bato sa rin- 
yon 6: an ting-anting 7: Kol shabu - 

/mdba*tu"hfn. mag-ba-t6, bu*ma* 
to. 

ba-to png [Mrw Tag] : pantira sa la- 
rong gaya ng tatsing, tumbang pre- 
so, at katulad : pato. 

ba*t6 pnr 1 : matigas at matibay 2: 
walang damdamin. 

ba-to-ba-la-ni png [Bik HU Tag] : me¬ 
tal na may katangiang humigop ng 
bakal o asero : balani, lodestone, 
magnet. 

ba*to*ba a t6 pnr [57] : punit-punit. 

ba*to-bu a sHak png [HU bato + busi- 
lak] : marmol. 

ba-tod pnr [War] t : yupi 2: naka- 
angat 3: magaspang. 

ba°t6g png : binatog. 


b£*tok png [War Tag] : bahaging li- 
kod ng ulo : tundun. 

b6-tok///c/manvb6*tok, ba-tu-kan: 

tampalin o hampasin sa likod ng ulo. 

ba a t6k pnr [ HU] ; nasunog dahil sa 
labis na pagkakaluto. 

ba a tO a ka*Hn pngBot [57] : punong¬ 
kahoy na mainam na gawing bangka. 

b£ a tol /?n^mag a b6*tol; ba a tu*ian t i* 
b6-tol [ST] : sumagot nang pagalit 
o pahiyaw. 

ba a tO a li*n6w/?ng [Pan] : pirurutong. 

ba*t6n png 1: [War] sagot o kasagu- 
tan 2: [IngFre] manipis na patpat, 
ginagamit ng tagakompas sa pagma- 
mando ng orkestra, koro, at katulad 
3: [IngFre] sa karerang relay, maik- 
ling patpat o tubo na dinadala at ipi- 
napasa ng mga mananakbo 4: [Ing 
Fre] mahabang patpat na dinadala at 
pinaiikot ng bastonera o tambol- 
mayor 5: [IngFre] baston ng isang 
pinuno o autoridad 6: [IngFre] ba- 
tuta 7: [ War] sagot. 

bd'tong png [Seb] : sitaw. 

ba*t6ng-d a pog png [bato + na apog] : 
limestone. 

ba a t6ng b6*kal png [bato + na bakal] : 
uri ng batong may subo o nasusu- 
buhan. 


ba a t6ng-bu a h6y png [bato + na bu- 
hay] : maputi at matigas na batong 
kahawig ng marmol at sinasabing 
lumalaki var batumbuhay. 

ba*t6ng-d£ a la png [bato + na data] 
[57] : tao na pabigat o nakapapagod 
kasama. 


ba*t6ng-da a lfg png [bato + na dalig] 
[57] : bato na malapad at manipis. 

ba*t6ng da-pi png [bato + na dapz] : 
bato na maputi at matigas : mamar- 
mol. 


ba*t6ng ha a sa a 6n/wg[bato+nahasa+ 
an] : bato na pinaghahasaan ng mga 
kasangkapang may talim, gaya ng 
kutsilyo o kampit. 

ba a t6ng ka-w^-yan png [bato + na ka- 
wayan] : malabubog, karaniwang 
maputi at makinang, na nakukuha 
sa loob ng biyas ng kawayan : bulaso. 

ba*t6ng pdng a hMod png [bato + na 
pang+hilod] : bato na ginagamit na 
pangkuskos sa katawan kung naliligo 
upang maalis ang libag Cf pomes : 
pumice. 


ba*t6ng-ping*kf*an png [bato+na 
pingki+an] : bato na pinagkikiskis at 
ginagamit sa pagpapaapoy. 


ba-t6ng sil*y hr png [ Tag bato + naEsp 
sillar] : silyar. 

ba-t6ng-si-narvt^-nan png [bato + na 
sinantanan] [57] : bato na pantim- 
bang. 

ba*t6ng-sor*ldn png [57 bato + na 
sorlan] : karaniwang bato. 

ba*t6ng u-ling png [bato + na uling] : 
maitim na batong nahuhukay sa lupa 
at ginagawang panggatong. 

ba-t6ng u # ri*4n png [bato + na uri+ari]: 
bato na pinagkikiskisan ng ginto 
upang matiyak ang tunay na uri nito. 

ba a t6 sa rin*y6n png Med: tining ng 
ihing tumigas at humahadlang sa pa- 
nubigan : kidney stones. 

ba-t6-tok png Zoo [5^] : matsing. 

ba*t6*toy png \ : Zoo lamandagat ( Ar¬ 
ea antiquata) na karaniwang matatag- 
puan sa mababatong bahagi ng da- 
gat 2 : tawag sa batang paslit; bulilit. 

bat-s6m png: kasangkapanggawasa 
bakal na gapalito ang laki ngunit hi- 
git na mahaba at ginagamit sa pag- 
huhugis o pagdidisenyo ng alahas. 

b£t a sa*ng6 pngBot [Ilk] : mutha. 

b^t a si a l6r png [Ing bachelor] 1: maliit 
na me sang konsol 2 : binata. 

bat a sil a y6r png [Esp bachiller] : titulo 
ng nagtapos ng apat na taong kurso 
sa kolehiyo. 

Bat-sil-y6r sa Arte png [Esp bachiller 
en arte] 1: titulo na iginagawad sa nag¬ 
tapos ng pag-aaral sa agham panli- 
punan o humanidades 2 : tao na may 
ganitong titulo: AB, BA, Bachelor of 
Arts. 

Bat a sil a y6r sa Si-y6n-si a y6 png [Esp 

bachiller en ciencia] t: titulo na igina¬ 
gawad para sa nagtapos ng pag-aaral 
sa agham pangkalikasan, purong 
agham, o teknolohiya 2 : tao na may 
ganitong titulo : Bachelor of Science, 
BS, BSc, SB, ScB. 

b&t a SOy png [ Tsi] : lamanloob ng ba- 
boy at baka na iginisa sa luya at sina- 
bawan, karaniwang nilalagyan ng 
miswa. 

bat a tS png [Iba] : putok. 

bat*tak png [Iba] : bagal. 

battalion (ba*tahyon) png [Ing] 1: 
talupad 2 : batalyon 2 . 

bat a t6g png [Ilk] : bagsak. 

batter (barter) png [Ing] 1: pinagha- 
long arina, itlog, gatas, at iba pa 2 : 
Isp sa beysbol at kauring laro, tao na 
pumapalo ng bola. 






batter 


109 


bawit 


batter (ba-ter) pnd [Ing] 1: bugbu- 
gin; gulpihin 2 : kumalaxnpag; kalam- 
pagin 3 : bayuhin. 

battery (ba-te-rf) png [Ing] 1: bater- 
ya 2: Bat ilegal na pagpalo, paghi- 
po, o pisikal na pagbihag sa ibang 
tao. 

ba-ti*tf*nan png Bot : punongkahoy 
na kulay kape ang tabla. 

battle (ba*tel) png [Ing] 1: mahabang 
labanan ng maialaki at organisadong 
sandatahang lakas 2 : paligsahan; 
tunggalian 3: mahaba at mahirap na 
pakikibaka. 

battlement (ba-tel-ment) png [Ing] 
t: mababang pader sa itaas ng kas- 
tilyo o tore, ginagamit na tanggulan 
2 : bahagi ng bubong na napaliligi- 
ran nito. 

battleship (ba-tebsyip) png [Ing] : 
bapor pandigma na may pinakama- 
bigat, pinakamalaki, at pinakamala- 
kas na sandata. 

ba-tu-ba-t6 png Zoo : uri ng ilahas na 
kalapati ( Columba livia domestica). 

ba*tu*gan pnr [Kap Pan Tag] : tamad. 

ba*tu*han png [bato + han] 1: isang 
laro ng pukulan ng bato, putik, at 
iba pang bagay 2 : Idy pagbibitiw ng 
nakasasakit na puna o salita ng mag- 
katunggali. 

ba*tu a h6n png [bato + han] 1: pook 
na mabato 2 : pook na tirahan ng 
mga isda at iba pang lamandagat. 

ba-tuk png [Pan] : rinyon. 

ba*tu*k6n png 1: Zoo malaki at ma- 
tabang hito 2 : paghahampasan sa 
batok. 

ba*tu*k6rHa*wl png Zoo : katyaw na 
bago pa lamang tinubuan ng bala- 
hibo sa leeg. 

ba*tu*k6t png [Ilk] : pagbukol, katu- 
lad ng mga batong inilaiagay ng mga 
bata sa loob ng kanilang kamiseta : 

SAB-OK. 

ba*tuk’t6k png Zoo : maliit na kuli- 
sap na kahawig ng bukbok at sumisira 
ng mais. 

ba*tu*l£ng png [Kap Ilk Seb Tag] 1: 

maluwang na basket na kulungan ng 
manok, karaniwang binubuhat sa pa- 
mamagitan ng pingga : balulang 3 , 
lao-man, pulugway 2: [Hil Pan Tag 
War] silindrikong basket: balulang 3 
3 : [Iva] kambal na basket na isina- 
sakbat sa likod ng kabayo o baka 
upang paglagyan ng prutas at ani. 

ba*tun*da*i6 png : kaputol na bakal 
o tinggang pabigat sa isang dala- 
dalahan. 


ba-tung-tung png Mus [Tng] : ta- 
kumbo. 

ba*tu*td png 1: pahaba at binilog na 
piraso ng kahoy at gamit ng pulis : 
baton 6 2 : sagisag ng kapangyarihan 
o ng pag-abuso sa kapangyarihan. 

ba a tu*tang u a w6k png Bot [batuta + 
ng uxvak] : baging na nakahahawig 

ng patola pati na ang bunga nito. 

• + • • 

ba*tu*tay png [Tsi] : longganisa. 

ba*tu*te png [Kap] : maiutong na pri- 
tong palaka na may palamang gini- 
ling na kame. 

Ba-tu-te png Lit: alyas ni Jose Cora- 
zon de Jesus. 

ba*tu*tok png [War] : hanay ng mga 
puno, tanda ng hanggahan ng mag- 
katabing ari-arian. 

bat*w6n png Bot i punongkahoy na 
may bungang mabilog at kulay ber- 
de, ginagamit na pampaalis ng lansa 
sa kinilaw var batuan. 

bat*yd png\ : malaki at maluwang na 
sisidlan, karaniwang ginagamit na 
lalagyan ng tubig : panastan 2 2: ma- 
lukong at pabilog na uka. 

bat-ydg png : matyag. 

bat*y4w png 1: tao na tagapagturo o 
tagapaghimaton 2: espiya; tiktik 3: 

paniniktik o pagmamanman. 

bat*ya*w6n png : papag sa pabahay 
ng malaking bSclad na ginagamit na 
pahingahan at pinaglalagyan ng ga¬ 
mit ng bantay sa baklad. 

bat*y6*kan png Zoo [Mrw] : bubuyog. 

bauble (bo-bel) png [Ing] : maganda 
ngunit mumurahing hiyas o laruan. 

ba*u*k6n png \ varyant ng bagukdn. 

ba*iil png [Esp] : kaban. 

ba-ul-murvd6 png [Esp] : kaban. 

ba*ti*nan png [baon + on] : pook na 
pinaglilibingan. 

ba*u-nu png Bot [Seb] : punongkahoy 
( Mangifera caesia) na malaki ang bu¬ 
nga kaysa manggang kalabaw: balono. 

ba-ut png [Ilk] : paid. 

ba-u-tek png [Ilk] :pansanggasa pinto 
o bintana. 

ba*u*t(s*mo png [Esp Kap Pan Tag] : 
binyag 1 - 2 . 

ba-u*tis a t6ryo png [Esp bautisterio] i 
bahagi ng simbahan, o gusaling ka- 
tabi nito, na ginagamit sa pagbibin- 
yag; pook ng pagbibinyag var botis- 
teryo : baptisteryo. 

bauxile (bok-say) [Ing] 1: panguna- 
hing alloy ng aluminum 2 : bato na 


binubuo ng mga aluminum oxide at 
hydroxide na may iba’t ibang halo. 

b£*oy pnd mam a b6-oy, bu-m^-oy, 

ba-u*yin : kuning muli ang naibigay 
na; bawiin. 

b^*vi png Zoo [Iba] : baboy. 

b^*wa png i pagsasaayos o pag-iingat 
sa mga gawain o bisyong nakasasa- 
ma sa katawan : tighaw. 

ba*wd png [ War] : kakulangan o pag- 
kukulang. 

b&’wa pnh : inisa-isa ang dalawa o hi- 
git pa; itinuturing nang paisa-isa : 

BAWAT. 

bd-wal png : hindi pagbibigay ng pa- 
hintulot na gawin ang anuman; pag- 

pigil : AHAT, GAMMA, GINADILI, IGINDI- 
DIRI, MAIPARIT, PAMALIAN, SEBEL - pnd 

mag*bd*wal, i-b^-wal, ba*w6*lan. 

bd*wan png Bot [Iba] : dangliw. 

b^-wang png Bot f Bik Kap Hil Seb Pan 
Seb Tag War] : halaman ( Allium sati¬ 
vum] na naglalaman ng bulbo na 
ginagamit na pampalasa : akus. 

ba*w6ng png 1: bundok na magubat, 
maburol, at mahirap salungain o 
akyatin : trangkalan, turod 2: [Ilk] 
bangin. 

bd* was png [Kap Hil Ilk Seb Tag] : pag- 
aalis o pagpapaunti sa anuman var 
awas: kaltAs -^ndba*w6*8an, mag* 
bd*was, ba*w6*sin, 1-pa-b6*was. 

b6w-as pnr [War] : baog. 

ba*w6s pnr i umunti; kulang na ang 
dating dami. 

bd*wat pnh [bawa + at] : makabagong 
anyo ng bawa : per. 

b£*way png [Ilk] 1: pisi ng busog 2: 
mahabang tangkay ng bungangkahoy. 

ba*way*b6*way png Bot fST] : bu¬ 
ngangkahoy na ginagamit na gamot. 

b6*wek png [Hk] : paanan ng bundok. 

ba*wi png [Bik Kap Hil Seb Tag War] 
1 s muling pagkuha sa bagay na nai¬ 
bigay na 2 s pagbabalik ng salaping 
natalo sa sugal sa pamamagitan din 
ng sugal 3: pagbabago ng nasabi o 
naipangako. 

b£ # wig png 1; pantikwas o pang-alsa 
ng mabigat na bagay : bAway 3 2: ga- 
wa sa kawayang panghuli ng isda : 
bAway 3 3: kawayang puluhan para sa 
bitag ng ibon : bAway 3 . 

ba*wi*g£n png[ST\ : tirador nagawa 
sa kahoy. 

bdw-ing png [HU] : liblib. 
ba*wft png : daliring nabalikuko. 


bawobo 


no 


bayani 


ba a w6 a bo png Bot [57] : ilahas na bu- 
til na kulay kastanyas. 

ba-wu-kag png [War] : balukag. 

ba-wu-ta png [57] : malaking bangka. 

ba-wu-to png : vary an t ng baroto. 

bawwot png [Ifit] : laruan. 

bay (bey) png [Ing ] 1 : bahagi ng da- 
gat na umaabot sa kalupaan Cf bay- 
bAyin 2: Bot punongkahoy ( Laurus 
nobilis) na berde ang dahon at lila 
ang bunga 3: Ark a puwang o baha¬ 
gi ng dingding o gusaii na humahati 
rito b nakapaloob na espasyong na- 
kanguso sa dingding, may isa o higit 
pang bintana 4: bahagi ng barko o 
eroplano, ginagamit para sa isang 
natatanging layunin 5: malalim at 
mahabang alulong ng aso 6 : mamula- 
mulang kulay kape 7: kabayo o alin- 
mang hayop na may ganitong kulay. 

bay png 1 : [Mag] babae 2: [Mag] ba- 
hay 3: [Seb] pare. 

b3 a ya png [Ifu] : alak na karaniwang 
gawa mu la sa malagkit na bigas. 

ba-ya png [Kap] : kirot - pnr ma m ba* 

ya. 


ba-yd png 1: [ Tau] nais 2: [Bik Tag] 
pag-iwan o hindi pagpuna; hindi pa- 
kikialam C/ubaya3: [Bik Tag] kawa- 

lan ng ingat. 

ba-ya pnr [War] 1 : iniwan; pinaba- 
yaan 2: labis; natira 3: [Kap] baga. 

ba*ya pnb [Bik] : talaga; sigurado. 

>a a y3 a ba png [57] : Agta sa bundok 
ng Kasasay. 


ba*ya*bag png : tukod na inilalagay 
sa bahay kung naghahalili ng haligi. 

b a# ya*bas png Bot [Esp guayaba HU 
Ilk Seb War Tag] : punongkahoy (Psi- 
dium guajava) na may bungang bilu- 
gan, mabuto, at nakakain : bayAwas, 
bayAbo, guava. 


ba a ya a bas-u a w£k png Bot : dawag 4 . 

ba-ya*bay png 1: tao na palaboy Cf 
hampaslupa 2: sakada 3: [Ilk] abay. 

ba a y a • b£y pnd mag * ba *ya * b3y, i a ba a 
ya*bay [War] : magpahayag o mag- 
pabalita sa pamamagitan ng taga- 
bando; ipahayag sa publiko. 

ba-y^-ba*ya png [Tau] : pasiya. 

ba a ya*bis pnd mag'ba*ya*bfs, i*ba- 
ya-bis f ba a ya a bi a sm [57] : mag- 

bigkis. 


ba*ya*bo png Bot [Iba] : bayabas. 

ba*yad png [Bik Kap HU Ilk Seb War] 
1: bagay na kapalit ng anumang bi- 
nili o inutang : pay 2 , r\yment, compen¬ 
sation 2 : gantimpala; ganti 3 : sahod; 
suweldo : compensation. 


ba a y£d pnr : napalitan o nagantihan 
na; nabayaran na, naisauli na. 

ba a yad-hi a I£ png [57] : bayad sa ki- 
nain var bayad-hipa. 

b^*yad-pin*sa*la png : salaping ibi- 
nayad sa tao na nasaktan, o nagawan 
ng anumang nakasisira sa kaniyang 
katawan, katauhan, o karangalan. 

ba-yag png : lagay 9 . 

ba*y^g png Ana : parang supot sa it- 
log at ilalim ng uten ng tao at iba 
pang mammal : beklog, lisik. 

ba*yag*b^g png Zoo : hayop na kaha- 
wig ng bayawak ( Iguana iguana ), 
malalaki ang bind na may tumpok 
na tinik mulang leeg hanggang una- 
hang paa. 

ba a y£g-ka*ba*yo png Bot : makinis na 

baging ( Dioscorea bulbifera) na sinla- 
ki ng kamao ang bungang nakalala- 
son kung hilaw ngunit nagagamit na 
gamot sa sipilis, singaw, at pigsa : 
ubi-ubihan, utung-utungan. 

ba a y6g-kam a bing png Bot : palum- 

pong ( Caesalpiria crista) na may da¬ 
hon na makitid at bulaklak na puting 
manilaw-nilaw. 

ba-yag-sik png : palendag. 

ba a ydg-u a s6 png Bot : maliit na pu¬ 
nongkahoy ( Gardenia psendopsidium) 
na madahon ang dulo ng sanga. 

ba*ya a fs pnr 1: mapagtapon; mapag- 
aksaya 2 : ginitgit sa pagkakaupo. 

b4 a yak/?n^mag a b6 a yak, ba a y6*kan 

, [57] : patunayan; magpatunay. 

ba a ya*kan png Zoo : malaking paniki 
( Pteropus vampyrus lanensis ) na ma- 
hilig kumain ng bungangkahoy. 

ba a y£ a kat png [Ilk] : bahag. 

ba-yak-bak png Bot : matigas na pu¬ 
nongkahoy at may bungang kahawig 
ng bayabas at kinakain lamang ang 
balat. 

ba*ya a kid png : tfsod; tapilok. 

ba*yd a kis pnr : dulo ng bupanda na 
ipinapasok sa ilalim ng sinturon o 
itaas ng pan talon. 

ba a y£ a kos png: pukot nayari sasina- 
may. 

ba a yd a kos pam a bang a kll png [baya- 

kos pang+bangka] 1: malaking lam- 
bat na ayos pukot, gawa sa sinamay, 
at iniuumang mula sa bangka 2 : sa 
Pampanga, lambat na panghuli ng 
hipon. 

ba a y£ a kos pang-gMid png : lambat 

na ayos pukot at iniuumang sa gilid 
at mababaw na bahagi ng tubig. 


ba a y£ a kos-pan-ld a kad png\ lambat 

na ayos pukot, hawak ng dalawang 
tao, at ipinanghuhuli sa di-kalalimang 
tubigan. 

ba a yak*wir pnd ma'ba'yak'wir, bu* 
ma a yak a wfr [57] : matisod. 

ba*yam a bdng png Bot : yerba (Ama- 
ranthus spinosus) na gamot sa gono- 
rea at ginagawang palamuti. 

b£ a ya n png 1: bansa 2: mamamayan 
3: pook na sinilangan at tinatahanan; 
lupang tinubuan : puweblo 4: yunit 
ng pangangasiwa sa gawaing pam- 
politika ng pamahalaan na binubuo 
ng mga baranggay: bAley, bAnwa 2 5: 
Bot palumpong ( Memecyclon ovatum) 
na habilog ang dahon, matingkad na 
asul ang bulaklak, at kulay-lila ang 
bunga 6: [Iba] lantad na pook 7: 

- [Mrw] pahayag. 

-b^*yan put: pambuo ng tambalang 
salita at nagpapahiwatig ng samba- 
yanan o ng taumbayan, gaya sa pani- 
tikang-bayan, awiting-bayan : folk-. 

ba a yan a b6n png Zoo [Seb] : buging. 

b£-yang png 1: [War] punla; hala- 
mang tumutubo sa paso 2: Zoo [ Bik 
Tag] darapugan 3: pagsunog ng pa- 
layok o alinmang kagamitang gawa 
sa luad na kayayari lamang upang 
maging ganap at matibay 4: Zoo da¬ 
rapugan. 

bei-yang pnd mag a b^ a yang, ba a y^ a 
ngan [57] : pausukan ang tapayan. 

ba*ya-ngat png Zoo [Pan] : bangaw. 

ba*y£*ngaw png Zoo : parasitikong 
langaw (family Oestridae, Gasterophi- 
lidae , o Cuterebridae) na karaniwang 
dumarapo sa balat ng kabayo o ka- 
labaw Cf bAngaw, lAngaw. 

ba a ya*ng6t png Bot : fungus na tumu¬ 
tubo at nabubuhay sa balat ng mga 
punongkahoy. 

ba*y£ a ni png [Bik Kap Ilk Seb Tag War] 

1: tao na may kahanga-hangang ka- 
tapangan at abilidad : hero, hulubA- 
lang 2 : tao na itinuturing na may 
kahanga-hangang katangian at may 
nagawang dakila; modelo : dakIla, 
hero, hulubAlang 3: pangunahing 
tauhang lalaki sa dula, kuwento, pe- 
likula, at katulad : bida 2 , hero, hulu¬ 
bAlang, protagonist, protagonista 
4: Mit nilalang na may katangiang 
tulad ng mga diyos b mandirigma 
na may espesyal na lakas, tapang, o 
abilidad : dakila, bagani, banwAr. 

ba a y6 a ni pnd ma a ma a y6*ni, pa*ma* 
ya a nf a han : umiral; mangibabaw; 
pangibabawan. 








bayamhan 


111 


bayson 


ba-ya-ni-han png [ bayani+han ] : ta- 
wag sa pagkakaisang nagpapagaan 
sa anumang gawain sa pamamagitan 
ng tulungan at damayan : alayon, 

AMMOYO, ARAGLAYON, BATAKIS, BULIG- 
BULIGAy, HUNGOS, PAIABANG, PAGTABA- 
NGAN, PINTAKAsF, TAGNAWA, tAGUP, TI- 
NABANGAY, YARU. 

i 

ba a y&n*ti png Bot : punongkahoy 
(Aglaia glomercita) na may pula at 
makatas na bunga : kaniwing-puti, 

MALU-BAKAY. 

ba*ya*ong png [Ifu, ] : mamahaling 
balabal na ginagamit lamang ng mga 
mumtoni sa mga ritwal. 

ba‘ya*rdn png [bayad + an] 1: pana- 
hon ng pagbabayad 2: pook na pi- 
nagbabayaran 3: tao na binayaran 
upang gumawa ng isang bagay, ka- 
raniwang lihim. 

ba a y£s png [/go] 1: basi 2: kasalan. 

ba-yas png [Bon] : dawak. 

ba a y£*saw pnr [War] : bigd o nabi- 
go; di-nasiyahan. 

ba*ya*sit png Bot: palumpong ( Seen - 
rinaga virosa) na malago at ginaga- 
wang dna ang katas ng balat: botolan. 

b&*yat png 1: [ST] bagal 2: [Kap] 
kabigatan. 

ba a y£ a ti png Bot : lagtang. 

b£ a yaw png 1: Lit [Igo] dasal para sa 
kapayapaan ng dalawang baryo o 
dalawang mangangalakal 2: [Mrw] 
buhat 1 3: pahinga; pahingalay4: [HU 
Mrw Seb] angat; taas. 

ba a ydw png [ Tsi Bik HU Ilk Pan War 
Seb Tag] 1: bana ng kapatid o pin- 
sang babae; lalaking kapatid o pinsan 
ng asawa 2 : tawagan ng mandaragat 
na hindi magkakakilala kapag nama- 
malakaya. 

ba*yaw png [Tin] : dung-aw. 

^ m 

ba a y£ a wak png Zoo : alinmang sa ma- 
lalaking reptil ( Varanus salvator) na 
kaanak ng butiki var biyawak Cf ba- 
yagbAg : banyAs 2 , barAk, goto, hawo, 

IBID, MANGELONG, TILAY. 

ba*ya a w£n png [Seb] : plangka; pan- 
tikwas. 


ba*ya*wang png [57] : baywang. 

ba*y^*was png Bot [Bik Ilk Pan] : ba- 
yabas. 

ba*ya a wis png [57] : tao na mahirap 
pakitunguhan. 

bay*bay png [Bik HU Ilk Pan Seb War 
Tag] 1 : lupa sa gilid ng dagat: coast, 

KOSTA, RIBERA, SEASHORE, SHORE 2 : WaS- 
tong pagsunod-sunod ng mga titik sa 
pagbuo ng mga salita : baybAyin 2 , ispe- 


ling 3: buhangin - pnd mag a bay 

b£y, btrmaybay, bay a ba a yin. 

bay a b^ a yin png [baybay + in] 1: kabu- 
uan ng lahat ng titik ng isang wika 
2: baybay 2 3: pampang 4: tawag sa 
sinaunang alpabeto ng mga Filipino. 

ba*y6 a ta png [Esp baletta] 1: maka- 
pal na pranela 2 : sapin na ginaga¬ 
mit sa tipograpiya 3: pelus na itim, 
lila, o put! na ginagamit na pamba- 
lot sa kabaong. 

b£y a hon png [ War] : mukha, pagmu- 
mukha, panlabas na anyo o itsura. 

bayhu png [ Tau] : mukha. 

ba*yi png [ War] 1: ina ng lolo o lola; 
lola sa tuhod 2: samba-samba; man- 
darangkaL 

Bd*yi! pdd [57] : ginagamit na pahi- 
mutok, hal “Ay, ay bayi ako!” 

ba*yik png Mus [Agt-Mgk] : pal at. 

bayk6 a me a r^l pnr [Ing bicameral] : 
bicameral. 

b£y a kan png Zoo [57] : unggoy na 
malaki at mataba. 

beiy ki png Med [Kap Tag] : beke. 

bay kot png \ : bagay na kinuhang hin¬ 
di pinaghirapan 2: pandaraya; pan- 
lilinlang. 

bayla a ri a na png [Esp bailarina] : var- 
yant ng bailarina. 

baylo a kal png [Ing bi-local] \ anyo ng 
angkan batay sa kaugaliang nagpa- 
pahintulot sa mga bagong kasal na 
makapamili kung sa pamilya ng ba¬ 
bae o lalaki pipisan. 

bay* na png [Esp vaina] : kaluban var 
bena. 

baynat png [Tau] : kinalabasan; ki- 
nasapitan Cf konsekuwensiya. 

bdy-nat png : binat. 

bayni a ka png [Esp] : uri ng tahi sa 
pagboborda. 

baynfhya png [Esp vainillci] 1: uri 
ng orkidya [genus Vanilla] na may 
bunga na pinagkukunan ng katas na 
ginagamit na pampalasa at pampa- 
bango : vanilla 2: bunga o buto nito : 
vanilla 3: katas na mula sa bunga 
nito : vanilla 4: malabutong kapsu- 
la ng ganitong halaman : vanilla 5 : 
pampalasang gawa mula sa kapsula 
nito var banila : vanilla. 

s 

b£ a yo png : mamula-mulang kulav 
tsokolate, karaniwang tumutukoy sa 
kulay ng kabayo. 

ba a yo png [HU] : baro 1 . 

ba*y6 pnd mag a ba a y6, bu a ma a y6, 
ba*yu a hin 1: durugin sa malakas at 


ulit-ulit na pukpok, gaya sa pagbayo 
ng palay 2 : igupo sa pamamagitan 
ng malakas na palo o suntok. 

ba a yod pnr [War] : kilos-babae; pa¬ 
rang babae. 

ba a yog png 1: [War] sa sinaunang 
panahon, isang hungkag na katawan 
ng punongkahoy na isinabit sa ha- 
rap ng munisipyo upang magsilbing 
babala o hudyat 2: Bot punongkahoy 
(Pterospermum diver si folium) na ha- 
bilog ang dahon, may limang sulok 
ang balat ng bunga, at nakukunan 
ng tina ang balat 3: Bot bayugin. 

ba a yok png 1 : Bot punongkahoy na 
nakukunan ng himaymay ang bana- 
kal at nagagamit na pangkulay ang 
katas 2: [Mrw] a Lit panulaang ma- 
bilis na kinakatha ng mga katutubo 
tungkol sa isang okasyon, pagpuri sa 
isang tao, at ilang bahagi ng Darangan 
b Mus awit 3: [ Zam] sa sinaunang li- 
punan, lalaking nakasuot pambabae 
na nagsasagawa ng seremonyang pan- 
relihiyon. 

ba-yok png 1 : katog; katal 2: paglun- 
do dahil sa dinadalang mabigat. 

ba a yok-ba a yok png Bot: baging na 
maligasgas, humahaba nang hang- 
gang 15 m, iginugulay ang murang 
talbos, at nakakain ang laman ng 
bunga. 

ba a yok a bok png [Ilk] : kalisag. 

Ba a yom a b6ng png : kabesera ng 
Nueva Vizcaya. 

bay-on png [Ilk] : varyant ng baybng. 

ba-yo a n6 a ta png Mil [Esp] : patalirn 
na ikinakabit sa ngusd ng riple. 

ba*yong png [Bik Pan Tag] : malalim 
na basket na masinsin ang pagkaka- 
habi at may pares na hawakan var 
bay-ong : buyot, may-ong. 

ba*yong png Bot [Bag] : melong-uwak. 

ba a yot png [Seb] : bakla. 

bayou (ba-yu) png [Ing] : suba o ilog- 
ilugan, karaniwang sanga ng higit na 
malaking lawas ng tubig. 

bciyrum (bey-rum) png [Ing] : ma- 
bangong tonikong ginagamit ng 
barbero sa buhok at pagmamasahe. 

bay a s6 png : bangan. 

b^y*sak pnr \ basang-basa; tigmak sa 
likido : bisak. 

bayson png : sa kasalan, relasyon ng 
magulang ng nobya sa mga magulang 
ng nobyo. 

bay Si png 1: kasantingan ng tag-ini t 
2 : tagtuyot. 

bayson png Zoo: uri ng ibong ilahas. 




Bayto 


112 


because 


Bay-t6 pdd [57] : Heto na! 

ba*yu*bay png : pagkakabftin ng 
bangkay o katawan ng isang tao~ pnr 

na-ka-ba-yu-bay. 

ba-yu-b6 png 1 : tabing na gawa sa sa- 
wali o kahoy na nabubuhat at natitik- 

lop; pansamantalang dingding sa 

silid : pabyon, salanib 4 , tambil 2 : sa- 
risaring pagkakalala sa yantok o 
baging na ginagamit na palamuti 3: 
pagbubungkal o pagtatapon sa pund 
ng mga halaman sa pamamagitan ng 
kamay o kasangkapan. 

ba-yu-b6k/mg [Bik] : maliit na daga. 

ba*yud*bod png Zoo : maliit na kabi- 
be, halos gamunggo ang laki, at na- 
kikita sa tubig alat o tabang. 

ba-yud-bod png : lagas na dahon na 
ikinakalat at itinatabon sa lupa. 

ba-yug pnr [Tau] : malambot at ma- 
hina, karaniwan sa mga kilos-babae 
o bakla. 


ba-yu-gan png [Bik] : pingga. 

ba-yu*gin png \ : [Kap Tag\ lalaking 
duwag at karaniwang sinasabing na- 
kadamit pambabae o nakasaya 2 : 
Bot palay o mais na hindi nagbunga 
nang husto 3: Bot uri ng kawayan na 
maliit ngunit malaman ang bumbong: 

BAYOG 3 , PISIG. 


ba-yu-go png 1 : sapad at gumagalaw 
na buto sa ibabaw ng tuhod : knee¬ 
cap, patela, patella 2: Bot 1: maliit 
na punongkahoy na may bungang 
maliliit, berde, at bilog 3: [HU Seb 
War Tag] buto ng gugo. 

ba-yu-han png [bayo + han] : lusong. 

ba-yu-kan png Bot : lawaan 1 . 

ba-yuk-b6k/mg1: [Kap Tag] bupan- 
da na itinatali sa ilalim ng baba 2 : 
Zoo [Bik] bubuwit. 

ba-yu-kon png Bot: halimumog (Eh- 
retia philippinensis) na may mabango 
at puting bulaklak at bilugang bunga. 

ba-yti-koy png Zoo [HU] : uri ng ma¬ 
liit na crustacean na kulay kape at 
mahilig maghukay ng lupa. 

ba-yuk-y6k pnr [Kap Tag] : yutyot; 

yukayok. 

ba-yum*b6ng png 1 : silindrikong si- 
sidlan na pinaglalagyan ng isang uri 
ng espesyal na sombrero o pagkain 
2 : silindrikong sisidlan na pinagla- 
lagakan ng mga mapa, dokumento, 
sertipiko, at katulad na hindi maaa- 
ring itupi. 

ba-yu-ngaw png Zoo [Bik] : bangaw. 

ba-yu-no png Bot [S^6] : pahutan. 

ba*yu*ok png [Seb] : beke. 


ba-yu-os png [Seb] : damit o balabal 
ng patay; pamburol. 

ba-yu-ot png [Ilk] : panghi. 

ba-yu-ot pnr : gusot o binilot sa da- 
liri at palad var biyuot. 

ba-yu-tok/mg: paghila sa dulo ng sa- 
nga ng punongkahoy upang makuha 
ang bunga o anumang nasa sanga. 

baywang png 1 : Ana bahagi ng ka¬ 
tawan ng tao sa pagitan ng balakang 
at sikmura : awak 2 bayawang, hawak 2 


2 : bahaging maliit ng katawan ng 
lusong, halo, at katulad var bewang. 

bay-yek png [Ilk] : kiti-kiti. 

bayy6t png [Ilk] : sinulid na ginaga¬ 
mit upang itali ang tari ng pansabong 
na man ok. 


bazaar (ba*zar) png [Ing] : basar. 

bazooka (ba-zu-ka) png [Ing] 1: Mil 
uri ng malaking kanyon na maaaring 
dalhin o bitbitin 2: Mus malaking 
instrumento na hinihipan, gawa sa 
kawayan, at may dalawang tubo at - 
baluktot na bakal na kinakapitan ng 
pipa. 

Bb, daglat: binibini. 

BC, daglat (bi-si) 1: Before Christ; 
Bago dumating si Kristo 2: Bachelor 
of Chemistiy 3: Bachelor of Com¬ 
merce. 

BE, daglat (bi-i) [Ing] 1: Bachelor of 
Education 2: Bachelor of Engineer¬ 
ing. 

Be, symbol (bi-i) Kem [/ng] : beryllium. 

be png : tawag sa B sa alpabetong Es- 
panyol. 

be-6‘ba png [Bik] : tamang paraan ng 
pagbaybay. 

beach (bits) png [Ing] : dalampasigan. 

beach resort (bits re-sort) png [Ing] : 
paliguan at bahay bakasyunan sa ta¬ 
bing dagat. 

beacon (bi-kon) png [Ing] 1: apoy o 
ilaw na inilalagay sa mataas na pook 
upang maghudyat ng babala 2 :pa- 
rola. 


bead (bid) png [Ing] : maliliit, kara¬ 
niwang bilugan at may butas na pi- 
raso ng kristal, bato, at katulad na 
tinutuhog upang makagawa ng ga- 
lang, kuwintas, at katulad. 

bean (bin) png [Ing] 1 : alinman sa 
mga legumbre [genus Phaseolus] na 
may pahabang bunga at butong hu- 
gis rinyon at nakakain : frijoles, pri- 
holes 2 : alinman sa katulad na buto, 
gaya ng buto ng kape. 

bear (beyr) png Zoo [Ing] : oso. 


beard (bird) png [Ing] : balbas. 

bearing (be-ring) png [Ing] 1 : tikas 
2 : sanggunian sa paghahanap ng di- 
reksiyon 3: bering. 

beast (bist) png Zoo [Ing] : alinmang 
hay op maliban sa tao, karaniwang 
may apat na biyas at mabangis. 

beat (bit) png [Ing] 1 : pintig ng pulso 
2 : kompas. 

beat (bit) pnd [Ing] 1: bugbugin 2: 
patamaan ang bagay nang paulit-ulit 
3: magtambol 4: lampasan o talunin. 

beater (bi-ter) png [Ing] 1 : pambati 
2 : tao o bagay na pumapalo o nam- 
bubugbog. 1 

be*a*t6r*yo png [Esp beaterio] : bahay 
na tinitirahan ng mga madre o ng 
mga babaeng iniuukol ang panahon 
sa kabanalan. 

be*a'ti*pi-kas*y6n png [Esp beatifica- 
cion] : paghirang sa isang namatay 
na tao bilang banal. 

beau (bow) png [Ere] : lalaking man- 
liligaw o kasintahan. 

beau geste (bow dyest) png [Ere] : 
mabuting gawain. 

beautician (byu-ti-syan) png [Ing] 1 : 
tagaayos ng mukha o buhok 2 : tao 
na nagpapatakbo o nagmamay-ari ng 
beauty parlor. 

beauty (byu-ti) png [Ing] : kaganda- 
han. 

beauty parlor (byu-ti par-lor) png: 
establisimyento na paayusan ng bu¬ 
hok, manikyuran, at iba pang katulad 
na gawaing pampaganda. 

beaux (bowz) png [Fre] : pangmara- 
mihan ng beau. 

beaver (bi-ver) png Zoo [Ing] : mala¬ 
king rodent (family Castor) na am¬ 
phibian, may malapad na buntot, 
may kakayahang ngumatngat ng pu¬ 
nd, at gumawa ng patubig. 

b6’bang png Zoo : isdang alat na ma- 
kulay at may palikpik na kahawig ng 
kitang o samaral. 

be-bay png 1 : [Mrw] babae 2: [Iba] 
look. 


be a be la-gey png [Tir] : lolo. 

be-be li-bon prig [Tir] : lola* 

be-b6-rek png Mus [Pal] : kallaleng. 

be-bin-dil png Mus [Yak Mag] : pina- 
kamaliit na gong sa kulintang. 

bebop (bi-bap) png Mus [Ing] : uri 
ng jazz na nagsimula noong mga 
taong 1940. 

because (bi-koz, bi-kos) pnt [Ing] : 
dahil. 








bed 


113 


belle epoque 


bed png [Ing] 1 : higaan 2: parihabang 
taniman. 

b4d*bed -bn? \Ilk 1 : hfdbid 


bedbug 


>eg a k6t png [Ilk] 

J6g*nad png: isa 
Igorot. 


um 


bedding (bed-ing) png [ Ing] : sapin 
na ginagamit sa higaan, tulad ng 
punda o kumot. 

berd6 png [ Ilk ] : gaga. 

* 

be a deng png[Igo ] : pag-aalay ng mga 
magulang ng ikinakasal. 

b4*dong png Zoo [Mrw] : pusa. 

bedroom (bed-rum) png [Ing] : silid- 
tulugan. 

bedscene (bed-sin) png [Ing] : ekse- 
na sa pelikula na sa kama o higaan 
kinukunan. 

4 

bed space (bed-is-peys) png [Ing] : 

pag-upa ng matutulugan Aboard and 
lodging. 

beech (bits) png [Ing] : malaking pu- 
no (genus Fagus) na may makinis na 
balat at mga dahon. 

beef (bif) png [Ing] : kame ng baka. 

beefsteak (bif-is-teyk) png [Ing] : 
makapal na hiwa ng karneng baka 
na karaniwang iniihaw o ipiniprito. 

Beelzebub (bfl-ze-bub) png [Ing] : 

sa Bibliya, ang diyos ng Pilistinong 
lungsod ng Ekron, prinsipe ng mga 
demonyo. 

beep (bip) png [Ing] : mabilis at 
sunod-sunod na tunog, karaniwang 
matinis, likha ng kasangkapang elek- 
troniko Cf bleeper : bleep. 

beeper (bip-er] png [Ing] : maliit ha 
aparatong kuwadrado o parihaba na 
ginagamit sa paghahatid o pagpapa- 
litan ng mensahe. 

beer (bir) png [Ing] : serbesa. 

V 

beer garden (bfr garden) png [Ing] : 
pook inuman ng serbesa. 

beerhouse (bfr-haws) png [Ing] : es- 
tablisimyento na Lnay lisensiyang 
magsilbi ng inuming mula sa malt, 
gaya ng serbesa, ale, at katulad. 

beet (bit) png [Ing] : halaman (ge¬ 
nus Beta) na may nakakaing lamang- 
ugat. 

beetle (bi-tel) png [Ing] : kulisap 
(order Coleotera) na may manipis na 
pang-ilalim at matitigas na pang-iba- 
baw na mga pakpak. 

Before Christ (bi-for krayst) pnb 
[Ing] : bago isinilang si Kristo : B C. 

be-ghs png [Pan] : balukag. 

beg-g^ng png [Ilk] : baga. 


bhg-nas png [Igo] : pangunahing re- 
lihiyosong pagdiriwang ng pamaya- 
nan na tumatagal nang 4-7 araw. 

beg-nas png [Bon] : ritwal na ginaga- 
nap sa dap-ay pagkatapos ng pagta- 
tanim ng palay. 

b6 a go pnr [Mrw] : bago. 

be*g6n*ya png [Esp Ing begonia] : hala¬ 
man (genus Begonia) na may maku- 
kulay na sepal, makikinis na dahon, 
ngunit walang mga talulot. 

b4g*say png [Pan] : sagwan. 

b6*ha png : upos ng tabako o sigarilyo. 

be-he*tar-y6-no png [Esp vagaetaria- 
no] : vegetarian. 

be‘hi'"ku*l6 png [Esp vehiculo] 1: sa- 
sakyan 2 : paraan ng transmisyon o 
pagpapadala : vehicle 3: medium 
para sa iniisip, damdamin, o aksiyon : 

VEHICLE. 

% 

b6*ho pnr Kol [Esp viejo] : matanda. 

be*hu‘ko png [Esp behuco] : yantok. ' 

beige (beydz) pnr [Ing] : mapusyaw 
na kulay kayumanggi. 

being (bi-ing) png [Ing\ 1: eksisten- 
siya 2 : kalikasan o esensiya 3 : tao 
4: pagiging tunay, buhay, at umiiral. 

beinte (beyn-te) png [Esp viente] : 
dalawampu var bente. 

beinte singko (beyn-te sing-ko) png 
[Esp viente sinco] : baryang dalawam¬ 
pu’t limang sentimo. 

beinte uno (beyn-te-u-no) png [Esp 
viente-uno] 1 : dalawampu’t isa 2 : 
blackjack 2 . 

be*k& png Med : nakahahawang sakit 
na pamamaga ng parotid at alinman 
sa mga glandulang lumilikha ng la- 
way, at kung minsan, pamamaga ng 
testes, obaryo, at katulad var biki : 
bayki, bayuok, buklaw 2 , mumps, 

b6k*kel png Ana [Ilk] : rinyon. 

bek-khl pnr [Ilk] : bigti. 

bekdht png Zoo f Ilk] : sawa var biklat. 

bhk-lew png [Pan] : leeg. 

bhk-log png Kol : bayag var betlog. 

bek’ldg png : seremonyang 
pangkasal. 

be-k6-kong png Ana [Mar] : gulugod. 

bek*td png [Pan] : saglit. 

b£k*wa png : sinaunang damit na 
pang-itaas ng lalaking Filipino na 
bukas ang dakong harap na hang- 


gang sikmura, maikli ang manggas, 
at walang kuwelyo Cf kamisa de tslno. 

b4*la png [Esp vela] 1: kandila; es- 
perma 2 : puyat; lamay 3 : layag ng 
bangka. 

be*l£*da png [Esp velada ] : palabas; 
programa var bilada. 

Be*l£n •si png : isa sa mga wika ng 
Igorot. 

be-!4r png [Esp velar SebBik] : lamay - 

pnd mag-be-lar, pag*be*la*r4n. 

be*l^s png [Pan] : bigas. 

be*ias*y6n png [Esp velacion] 1: sa sim- 
bahang Katoliko, seremonya para sa 
kasal 2: aliwan o laro habang nag- 
lalamay sa patay. 

bel canto (bel kan-to) png [ Inglta ] 

1: estilo ng operatikong pag-awit na 
gumagamit ng madamdamin, mala- 
kas, at buong tono 2 : uri ng aria ha 
inaawit sa ganitong paraan. • 


png 


be*l6*koy png : kendi na malambot 
ngunit napakakunat, karaniwang mSf 
budbod na linga. 

Bed6n png [Esp] : Bethlehem. 

bed4n png [Esp] : tanawin na nagla- 
larawan sa pagsilang ni Hesus sa isang 
sabsaban. 

bel esprit (bel es-pri) png [Fre] : tao 
na matalas ang isip. 

be a le*tung pngMus [Tir] : piyesa na 
tinutugtog ng pangkat ng mga gong. 

belief (bi-lff) png [Ing] i paniniwala. 

b6*lis png Bot : puno ng pfli. 

be*li*td png i pahalayhay na tipon ng 
palay na kagagapas lamang. 

bell (bel) png [Ing] : kampana. 

behind png [Ilk] 1: Zoo mollusk na 
nakatira sa batuhan 2 : pag-alsa ng 
butil dahil sa pagkababad sa tubig 
3: pagsakit ng tiyan dahil hindi na- 
tunawan 4: pagkain nang labis. 

beM&ng png [Ilk] : napakatigas na 
kahoy ng tigulang na palma, gina¬ 
gamit na tungkod o pang-arnis. 

bel* 141 png [Ilk] 1: gitnang bahagi ng 
bungangkahoy o tambo 2: Bot busil. 

bell boy (bel boy) png [Ing] : lalaking 
tagapaglingkod sa isang hotel, club, 
at katulad. 

belle (bel) png [Fre] 1 : magandang 
babae 2 : babaeng kinikilalang pina- 
kamaganda. 

belle 6poque (bel e-pok) png [Ing 
Fre] : panahong 1871 -1914 na nag- 
simula sa pagtatapos ng digmaang 
Franco-Prussian hanggang sa pagpu- 






belle lettres 


114 


berdad 



tok ng Unang Digmaang Pandaigdig, 
'kilala dahil sa kapayapaang nama- 
yani sa Kanlurang Europa at pag- 
unlad ng sining, literatura, at tekno- 
lohiya. 

belle lettres (bel le-tre) png[IngFre ] 

1: magaan at eleganteng sulatin o 
pag-aaral na kaugnay sa panitikan 2 : 
literatura na itinuturing na sining at 
may natatanging funsiyong estetiko. 

bddo png [Esp velo ] : talukbong o pan¬ 
dong na karaniwang isinusuot sa 
pagsisimba : pandong 3 . 

be*lo*si'd£d png [ Esp velocidad] : velo- 
sidad. 


be a lo a t6 a ken pngMus [Tir] : kolitong. 
belt png [Ing] : sinturon. 

beltbag png [Ing belt + bag ] : maliit 
na de-sinturong bag na ikinakabit sa 
baywang at karaniwang sisidlan ng 
salapi. 

be*lu*ga png Zoo [Ing Rus] 1 : puting 
sturgeon ( Huso huso) na mula sa 
t Dagat Itim at Caspian at pinagkuku- 
nan ng caviar at isinglass : hausen 2 : 
maliit na pating ( Delphirapterus leu- 
cas) na may ulong pabilog at pumu- 
puti kapag naging tigulang : white 
whale. 


bedu-so png : galang. 

bel*ya*do*na png [Esp belladonna :] 1: 
Bot yerba ( A tropa Belladonna) nana- 
kalalason, may mapulang lila na bu- 
laklak, at may itim na berry 2: gamot 
mula sa dahon at ugat nito. 

behy6*ko pnr 1: [Esp bellaco ] lalaking 
kalahok sa duplo, bel a y£ a ka kung 
babae 2: [War] mandaraya; barum- 
bado t;ar bilyako. 

bel-ydt png Bot [Ilk] : ubod. 

bel*y6*ta png Bot [Esp bellota] : bunga 
ng roble. 

be-na-ba-na png Bot [Kap] : guyabano. 

Be*n£ a be png : isa sa mga wika ng 
Igorot. 

be*n£*do png Zoo [Esp venado] 1: la- 
hat ng hayop na kauri ng usa (family 
Ceruidae) 2 : uri ng luto sa karne ng 
usa : venison. 

bench (bench) png [Ing] 1 : bangko 
2: Isp re-serbang manlalaro. 

b6rvda png [Esp venda] 1 : piraso ng 
tela o ibang materyales na pantakip 
sa sugat, pilay, at katulad 2: piraso 
ng materyales na ginagamit na piring 

samata-/mdrnag a b6n a da, ben*da* 

h£n f i*ben-da. 

ben*dis*yon png [Esp bendicion] : 
basbas. 


ben*di*ta png [Esp] : pinaikling agwa 
bendita. 

ben-drta pnr [Esp] : banal; pinagpa- 
la, ben-di-to kung lalaki. 

ben*di*to png: dasal o panalangin na 
nagsisimula sa gayong kataga. 

be-ned png [Mrw] : panginginig o 
pamimitig ng kalamnan o litid. 

Benedictine (be-ne-dik-tin) png[Ing]: 
monghe o madreng kabilang sa or- 
deng sumusunod sa mga aral ni San 

Benedicto. 

be*ne-dfk*shy6n png [Ing benedic¬ 
tion] : pagbabasbas, karaniwan sa 
pagtatapos ng misa. 

Benedicite! (be-ne*di-si*te) pdd [Lat ]: 
Pagpalain ka! 

benefactor (be-ne-fak-tor) png[Esp]: 
tao na nagbibigay ng tulong. 

beneficiary (be-ne-fi-sya-ri) png[Ing]: 
benepisyado. 

benefit (be-ne*fit) png [Ing] : bene- 
pisyo. 

be*neg png [Pan] : likod 1 . - 

be*ne*gu # li*tok pngMus [Tib] : uri ng 
agong na tinutunaw at pinapanday 
at higit na magaan kaysa tembaga. 

be a ne’piS'y&*do png [Esp benejiciado] 

: tao na tatanggap ng pakinabang o 
mana : beneficiary. 

be B ne-pis # yo png [Esp beneficio] 1 : 
anumang para sa ikabubuti o paki¬ 
nabang ng isang tao o bagay; ben- 
taha : benefit 2: kabayaran o tulong 
mula sa opisina ng seguro o katulad 
na ahensiya : benefit. 

be*ngaM6 png [Pan] bagay. 

b£ng*ga pnd mag*b6ng*ga f beng-ga- 

hin [Esp vengar] : mag-away; awayin. 

beng*ga a d6r png [Esp vengador] : tao 
na naghihiganti. 

beng-g^n-sa png [Esp venganza] : hi- 
ganti; paghihiganti. 

beng*g^*ti a bo pnr [Esp vengativo] : 
mapaghiganti; mapaggawa ng pin- 
sala sa kapuwa. 

.. t* 

be a ngi png [Kap] : gabi. 

b6ng*nay png Bot: punongkahoy (An- 
tidesna bunius) na maliit, makintab 
ang balahibuhing dahon, maliit at 
lunti ang bulaklak, pula ang maasim 
at malamang bungang may isang 
buto, at ginagamit na gamot kasama 
ng kabugaw at kalibon. 

Benguet (beng-get) png\ : lalawigan 
sa hilagang Luzon, bahagi ng rehi- 
yong Cordillera 2: Ibaloy. 


ivauanata. 


ben*sd png [Ilk] - - 

b£n*ta png [Esp venta] : kinita sa pag- 
titinda; napagbilhan : Abu. 


ben*t&*ha png [Esp ventaja] : lamang 
var bintaha Cf desbentaha. 

b6n a te png [Esp viente] : varyant ng 

beinte. 


b6n a ti a la a d6r png [Esp ventilador] : 
kasangkapan na pinatatakbo ng kor- 
yente upang magbigay ng hangin : 
electric fan. 


ben a ti a las a y6n png [Esp ventilacion] 

1: pagdaloy ng sariwang hangin sa 
loob ng isang kuwarto, minahan, at 
katulad : ventilation 2 : sa respiras- 
yon, paglalantad ng dugo sa hanging 
pumapasok sa baga : ventilation 3: 
paglantad sa ihip ng hangin at katu¬ 
lad : ventilation 4: pagpapahayag 
ng suliranin, katanungan, at katwi- 
ran sa publiko upang masuri at ma- 
talakay : ventilation 5: paglalagay 
ng lagusan upang maging daanan ng 
hangin o gas : ventilation. 

ben a t6ng & -gong png Mus [Mrw] : 
koratong. 

ben*t6 a sa png [Esp ventosa] : bakam 1 . 

ben a t6t png : bagay na ginagamit bi- 
lang pain o pampasigla sa alagang 
gagamba. 

ben a tro a lo a kis a mo png [Esp ventrolo- 
quisrno] : ventroloquism. 

ben # tro a lo a k(s a ta png [Esp ventrolo- 
quista] : ventriloquist. 

ben tro-v6 a to png [Ita] : mahusay na 
imbensiyon. 


Ben Zayb png Lit: tauhan sa El Fili- 
busterismOy peryodistang nagnganga- 
lang Ibanez at nagsusulat sa mga 
diyaryo sa Maynila. 

benzene (ben-zin) pngKem [Ing] : li- 
kidong walang kulay, karsinoheniko, 
at volatile C 6 H 6 , nakukuha sa coal tar 
at petrolyo, at ginagamit na solvent. 

benzine (ben-zayn) pngKem [Ing] : 
halo ng mga likidong hydrocarbon 
na gating sa petrolyo. 

be*r6n a da png [Esp veranda] : gale- 
riya na nasa gilid o labas ng bahay, 
karaniwang may bubong Cf balkon. 

ber*b£*na png Bot [Esp verbena] : hala- 
mang gamot (Verbena officinalis) na 
lumalago nang 90 sentimetro. 

b£r-bo png [Esp verbo] 1 : salita 2: 
pandiwa. 

ber-dtid png 

hanan. 


I 

[Esp verdad] : katoto- 
















115 


betsin 


berde 


b6r*de pnr [Esp verde] 1 : lunti 2: Kol 

bastos. 

* 

ber*du*go png [Esp verdugo ] 1 : taga- 
pangasiwa ng hatol na kamatayan : 
tagabItay 2: mamamatay tao. 

beret (ber-ey) png [Ing] : birete. 

berg png [I?ig] : bundok o burol. 

b6r*ga png: daiawang putol ng kawa- 
yahg buo o bilog na kahoy na ikina- 
kabit sa dakong i taas at ibaba ng layag 
bilang pampatigas. 

ber*ga*hf*ta png [War] : masamang 
babae. 

ber*ga*mo png [£ 5 /?] : makapal at 
matigas na katad ng hayop na gina- 
gawang jaket o sapatos. 

be-ri*ba pngBot: ptinongkahoy (Rhee- 
dia edulis) na may bungang bilog, 
dilaw hanggang kulay dalandan, at 
may isang malaking buto. 

b6*ri*b6*ri png Med. [Ing] : sakit na 
du.lot ng kakulangan sa bitamina B,, 
may epektong pamamaga ng mga 
ugat at komplikasyon sa puso. 

be*ri*kud*yang pngMns [Dim] : awit. 


pagpapatunay; pagpapatotoo : veri¬ 
fication. 


igat. 

berkelium (ber-kfl-yum) png Kem 
[Ing] : element na sintetiko, radyo- 
aktibo, at metaliko (atomic number 

97, symbol Bk). 

ber*lf*na png [Esp] : karwaheng may 
pintuan. 

bermu’da pngBot [Ing] : balbalut. 

ber*na*ku*l3r png [Esp vemacula] 1: 
katutubo o taal sa pook : vernacuiar 
2: ipinahayag o isinulat sa katutubong 
wika ng isang pook gaya ng mga ak- 
dang panitikan : vernacular 3 : guma- 
gamit ng katutubong wika: vernacular 
4: gumagamit ng payak, pang-araw- 
araw, at ordinaryong wika : vernacular 
5: katutubo o popular : vernacular 
6 : hinggil sa pangkaraniwang tawag 
sa halaman o hayop : vernacular. 

Bernardo Carpio (ber-nar-do kar- 
pyo) png 1: Lit tauhan sa metxiko 
romanse na may pambihirang lakas 


at naging kampeon ng pakikidigma 
ng mga Kristiyano laban sa mga Mo- 
ro sa Espanya 2: Mit hari ng mga 
Tagalog at pinaniniwalaang nakaipit 
sa nag-uumpugang bato. 

be*ro*ni*ka pngBot [Esp veronica] : 
palumpong ( Veronica chamaedrys) na 
maliliit at makulay ang bulakfak. 

berry (be-ri) png Bot [Ing] : maliit, 
bilugan, at makatas na bunga, 

ber*si e ku*16 png [Esp versiculo] : ma¬ 
iling dibisyon ng kabanata sa Bib- 
liya, karaniwang binubuo ng isang 
pangungusap o bahagi ng isang ma- 
habang pangungusap : verse. 

ber*si*y6n png [Esp version] 1 : salin 
2: partikular na uri 3: salaysay ng 
isang pangyayari na iba sa salaysay 
ng ibang tao. 

b4r*so png [Esp verso] t : akdang may 
tugma at sukat 2: taludtod ng tula. 

b6rt‘dey png [Ing birthday] : birthday. 

beryllium (be-rfhyum) png [Ing] : 
element na matigas, kulay abo, ma- 
gaan., at metaliko (atomic number 
4, symbol Be). 

be*so png [Esp] : halik. 


best pnr [Ing] : pinakamahusay; pi- 
nakamainam; pinakamagaling. 


bes*ti*du*ra png [Esp vestidura] : Io¬ 
na o tarapal na ikinakabit sa paligid 
ng karitela at ginagawang pantabing 
kung umuulan. 

best man png\ : sa kasal, pangunahing 
abay na lalaki ng nobyo 2 : pinaka¬ 
mahusay sa isang paligsahan. 

best seller (best seder) png [Ing] : 
mabili o mabentang aklat, plaka, 
teyp, at iba pang produkto. 

bes*tu*w3r*yo png [Esp vestuario] : 
bihisan ng pari sa simbahan kapag 
nagmimisa o pagkatapos ng misa. 

bet png [Ing] 1 : taya; pusta 2: pan- 
laban; kandidato. 

b6*ta png: pangalawang titik sa alpa- 
betong Griyego. 

be*tag png [Pan] ubasag. 


b6*ta*m^x png [Ing] : kasangkapan na 
ikinakabit sa telebisyon upang ma- 
panood ang laman ng beta tape. 

beta tape (be*ta teyp) png [Ing beta- 
max tape] : teyp ng anumang palabas 
na ipinapasok sa betamax upang 
mapanood sa telebisyon. 

be-ta*tr6n png [Ing] : aparatong nag- 
papabilis ng galaw ng mga elektron. 

b6t*bet png [Igo] : unang araw sa pa- 
nahon ng kasalan na maraming kaia- 
baw^ ang kinakatay. 

bet’bet png [Pan] : limit. 

be*te*hel png [ Sub] : kuwintas na ga- 
wa sa abaloryo. 

b6*tel png 1: awa; habag 2: Bot bu¬ 
nga 4 3: [Tbo] disenyo. 

be*t4l png Zoo [Pan] : bangus. 

bete noire (bet nwar) png [Ing ] : 
anumang kinaiinisan. 

Be*te-r^-na png [Esp velerana] : pina- 
ikling tawag sa Guardia Civil Veterana. 

be-te*r4*no png, pnr [Esp veterano]\ 1: 
tao na may mahabang karanasan sa 
alinmang gawain, propesyon, at ka- 
tulad : veteran 2 : tao na nagsilbi sa 
militar o matagal nang naninilbihan 
sa hukbong sandatahan, lalo na ang 
nakipaglaban sa digmaan, hal bete- 
rano ng Unang Digmaang Pandaig- 

dig : VETERAN. 

be*te*ri*n4r*ya png [Esp veterinaria] : 
hinggil sa sakit o karamdaman ng 
mga hayop at ang paggamot nito : 

VETERINARY. 

be-te-ri-naryo png [Esp veterinario] : 
tao na kalipikadong manggamot ng 

mga hayop at may kasanayan sa be¬ 
te rinarya : VETERINARIAN. 

b6*tes pnr [Mrw] : laan 2 . 

Beth-le*h6m png: sa Bibliya, bayan 
sa timog kanlurang Jordan, malapit 
sa Jerusalem, at pook na sinilangan 
nina Hesus at David. 

b6‘tis png Bot: punongkahoy (Mad- 
huca be.tis) na kinukunan ng langis 
ang bunga, nakagagamot ang dagta 
at dahon, at ginagawang tabla ang 
kahoy. 

* 

be*tlS png [Ilk Kap] : paa 1 . 

betise (be-tfz) png [Ing] 1: katanga- 
han 2 : walang kuw^entang puna 3 : 
bagay na walang halaga. 

b6*to png [Esp veto] : veto. 

b6*to-be*to png : isang laro o sugal 
na gumagamit ng dais. 

b£t*sin png [ vetsin] : monosodium 
glutamate var bitsin. 


b6*ring pngMek [Ing] : suporta o pat- 
nubay sa umiikot, paurong-sulong, 
o dumudulas na shaft o gulong : 

BEARING 3 . 

be*ri*pi*ka*dor png [Esp veiificador] : 
tagatiyak ng bagay-bagay. 

be*ri*pi*kas*y6n png [Esp verificacion] 


b6*so-b6*so png [Esp] : pagdidiit ng 
pisngi ng daiawang tao, tanda ng pag- 
bati. 

bes*s6g png [Ilk] : putla. 


ber*k^*kan/???g1 : Mit [Ilk] malaking 
isda na kumain kay Lam-ang 2: Zoo 
uri ng malaking isda na kahawig ng 


bes*tf png [Esp vestir] : damit o ka- 
suotan var bisti Cf gayAk. 

bes*ti*da png [Esp vestido] : bestfdo. 

bes*ti*do png [Esp vestido] : kasuotang 
panlabas ng babae C/earo : bestida. 






betted 


116 


bicuspid 


h4t*ted png [Ilk] : pulikat o pamimi- 
tig ng kalamnan at litid. 

bet*t4k png [Ilk] 1 : pan tali 2: bung- 
kos ng palay. 

better (bet-er) pnr [ Ing] : higit na 
mainam o higit na mahusay. 

better half (bet •er haf) png [Ing] : 
kabiyak ng puso; asawa. 

be*tu*te png : lutong Kapampangan 
sa palaka, pinalalamanan ng kama- 
tis, bawang, at paminta, at ipinipirito. 

be-vel png [Ing] 1 : pahilig na rabaw 
2 : anggulong nalilikha ng gayong 
rabaw 3: instrumento na ginagamit 
sa paglikha ng gayong anggulo. 

beverage (beve-reydz) png [Ing] : 
pamatid-uhaw. 

b4*wang png: varyant ng baywang. 

bey png [Ing] : sa imperyong Otto¬ 
man, ang titulo ng gobernador ng 
probinsiya. 

i * 

be a ye a be a y6 pnr [Pan] : lirit. 

be*yeng-y6ng png [Ilk] : bumbong 
ng kawayan na sisidlan ng tubig, suka, 
o alak. 

beyk pnd mag-beyk, ibeyk [Ing 
bake] : bake. 

b4ys-bol png Isp [Esp veisbol] 1 : larong 
pangkatan, siyam na manlalaro ba- 
wat pangkat, ginagamitan ng pamalo 
at bola, at nilalaro sa hugis diyaman- 
teng palaruang may apat na base na 
kailangang madaanan ng runner pa¬ 
ra makapuntos : baseball 2 : bolang 
ginagamit sa larong ito : baseball 3: 
alinmang larong may katulad na ali- 
tuntunin. 

bhaji (ba-ji) png [San] : sa India, pag- 
kain na ipinirito at may halo-halong 

gw lay- 

bhakti (bak-ti) png [San] 1 : pagsamba 
sa iisang pinakamakapangyarihang 
diyos na karaniwang si Vishnu, sa 
katauhan nina Rama at Krishna; o si 
Shiva, na nagdudulot ng kaligtasang 
maaaring makamit ninuman 2 : sa 
Hinduismo, debosyon upang maabot 
ang Brahman. 

bhangra (bang-ra) png Mus [Ing] : 
uri ng musikang pop na naghahalo 
ang tradisyonal na Punjabi at kan- 
luraning popular na musika. 

bharal (ba*ral) png [Ing] : mailap na 
tupa ( Pseudois nayaur) na mula sa 
Himalaya, may bughaw-itim na bala- 
hibo, at may sungay na nakakurba 
palikod. 

bi png : tawag sa titik B. 


bi- (bay) pnl [Ing] 1: dalawa; dalawa- 
han 2 : dalawang ulit. 

bi*4d-bi a 4d png [Hil] : palipat-lipat 
ng pook dahil sa kawalan ng mati- 
nong trabaho. 

bi*4g png [Ilk] : buhay. 

Bi a 4g ni Lam-4ng png Lit [Ilk] : epi- 

kong-bayan ng mga Ilokano hinggil 
sa buhay at pakikipagsapalaran ni 
Lam-ang. 

bl-al png Bot [Ifu] : baging na tumu- 
tubo sa dalisdis, at karaniwang gina- 
gawang basket. 

bhas-bras png Bot [Kap Tag] : guma- 
gapang na yerba ( Commelina bengha- 
lensis diffusa) na nagkakatangkay sa 
hugpungan, may habilog na dahon 
na kinakain, at asul na bulaklak : 

KABILAW, KUHASI, KULKULLASI. ‘ 

bras-pu-gd png Bot : yerba ( Amma - 
nia baccifera) na may nakasusugat na 
mga dahon : apuy-apuyan, parapitA- 

NGIT. 

bi-aw png [ Tag-Bag ] : bunga ng lum- 
bang na malangis. 

bi a 4y a bi a 4y png [Seb War] : tuya. 

bib png [Ing] : babero. 

bf'bas pnd mag*bbbas, bi*b4*sin 

[ST] : mamingwit sa pamamagitan 
ng maliit na sima. 

bbbas png Bot [ST] : punongkahoy sa 
latian ng bakawan na maaaring lu- 
tuin at kainin ang bungangkahoy. 

brbe pig Zoo [Kap Hil MagMrw Tag] : 
uri ng maaalagaang ibon na naka- 
lalangoy (Anas Anatidae), puti ang 
balahibo, may malapad na tuka, 
maikli ang binti, at pandak CfrriK, 
pAto var bibi, bebek : gakgAk. 

bi*be*r6n png [Esp] : boteng may tsu- 
pong sinususuhan ng sanggol. 

bi-big png 1: bahagi ng mukha ng tao 
o hayop na pinapasukan ng pagkain : 

ASBUK, BA-bA, BANGANGA, BANGLUS, BO- 

ka, bungangA, mouth, ngiwat, ngari, 
nasaraAn sangi 2: guwang na nagla- 
laman ng mga estrukturang kaila- 
ngan sa pagnguya : asbuk, ba-ba, ba- 

NGANGA, BANGLES, BUNGANGA, MOUTH, 

ngiwat, ngari, nasaraAn sangi 3: mga 
estrukturang ginagamit sa pagnguya 
at pagtikim, gaya ng ngipin, dila, oral 
cavity, at katulad : .asbuk, bA-ba, ba- 

NGANGA, BANGLUS, BUNGANGA, MOUTH, 
NGIWAT, NGARI, NASARAAN SANGI 4: bu- 

kasan ng guwang na pinagmumulan 
ng pagsasalita : asbuk, ba-bA, banga- 

NGA, BANGLUS, BUNGANGA, MOUTH, NGI- 

WAT, ngari, nasaraAn sangi 5: bukas 


BI, symbol (bi*ay) Kem [Ing] : bismuth. na bahagi ng anuman : asbuk, bA-bA, 


BANGANGA, BANGLUS, BUNGANGA, MOUTH, 
NGIWAT, NGARI, NASARAAN SANGI. 

bi a bi*hi*rd pnr [ST bi + bi-hi-ra] : 
bihira. 

bi*bi*nga png : piraso ng nabasag na 
banga, paso, at katulad. 

bi"bing*k£ png [Bik Kap Hil Ilk Mrw 
Pan Seb War] : kakanin na gawa sa 
malagkit na bigas, iniluluto sa hur- 
nong yari sa luad, at ginagatungan 
sa ilalim at sa ibabaw : babengka. 

bi*bi*r4*ngin png Zoo [S7] : uri ngisda. 

bbbfr •si png Bot [57] : maliit na bu¬ 
laklak. 

brbit png [57] 1 : kaluluwa 2: multo 
3: bathala. 

Bible (bay-bol) png [Ing] : Bibliya. 

bibliography (bib-li*6g-ra*fi) png : 
bibliyograpiya. 

Bib-li-yg png : Sa Kristiyanismo, ang 
banal na kasulatang binubuo ng Lu¬ 
ma at Bagong Tipan : Bible. 

bib a li*y6*gra*phya png [Esp bibliogra- 
Jia] : talaan ng mga aklat na sanggu- 
nian sa pagsasaliksik : bibliography. 

bibdi-yo-te-ka png [Esp biblioteca] : 
aklatan. 

bf-bo pnr [Esp vivo] : masigla; listo; 
maliksi. 

bi a bo*r4 png Zoo [Esp vivora] : alin- 
man sa mga alias (genus Vipera fa¬ 
mily Viperidae) na maliit ngunit ma- 
kamandag : viper. 

bi-bras a y6n png [Esp vibracion] 1: 
paulit-ulit na paggalaw nang paroon 
at pari to, gaya ng pendulum 2 : pa- 
nginginig; pangangatal 3: pagtagin- 
ting 4: pagtibok. 

bicameral (bay-ka-me*ral) pnr [Ing] : 
may dalawang sangay o kamara, gaya 
ng dalawang kamara sa Kongreso ng 
Pilipinas Cf unicamer\l. 

bicarbonate (bay»kar-bo*neyt) png 
Kem [Ing] : salt ng carbonic acid na 
nagtataglay ng pangkat na HCO s l ; 
acid carbonate na gaya ng sodium 
bicarbonate (NaHC0 3 ). 

bicep (bay*sep) png Ana [Ing] : ma- 
sel na may dalawang umbok o mag- 
kakabit sa isang dulo lalo na ang 
masel na nagpapabaluktot sa bisig. 

Bicol (bi-kol) png : rehiyon sa timog 
ng Luzon. 

bicol express (bukol eks-pres) png 
[Ing express] 1: biyaheng papunta sa 
Bicol 2: putalie ng sili na hinaluan 
ng kame ng baboy o baka at alamang. 

bicuspid (bay*kus*pid) png [Ing] : 
alinman sa walong ngipin na mata- 










bicycle 


117 


bigtal 


tagpuan sa pagitan ng mga ngiping 
molar at cuspid : premolar. 

bicycle (bay-si-kel) png [Ing] : bisik- 
leta. 

bid png [Ing] 1: aiok o panukala, gaya 
ng presyo ng isang bagay o serbisyo 
2 : taring 1 . 

bi*da png [Esp vida ] 1: kuwento o sa- 
laysay 2: bayani 3 3: buhay. 

bbdang png f Ilk] : tapis ng babae na 
hanggang tuhod, itinatambal sa saya. 

bhday png Bot [Ilk] : balanoy. 

bi'd*bid png [Kap Tag] 1: fkid ng si™ 
nulid : bedbed, budbud, puron, puti- 
pot 2: Med matinding kombulsiyon 
3: Zoo isdang alat ( Albula vulpes) na 
lumalaki nang hanggang 220 kg. 

bid"d£y pnd bid-da-ym, mag a bid a 

d&y [Ilk] : linisin ang bulak matapos 
itong ihiwalay sa perikarpiyo ng gumi. 

bfd'der png [/ng] : postor. 

bidding (bid-ing) png [Ing] 1: pang- 
gilid na dekorasyon sa tela o damit 
2: paghaharap ng bid 3: utos; tawag; 
anyaya 4: panahon ng pagharap at 
pagtanggap ng mga bid. 

bidet (bf-dey, bay-det) png [Ing] : 
mababaw at biluhabang palanggana, 
may gripong sumusumpit paitaas ang 
tubig, at ginagamit sa paghuhugas 
ng puke at paligid nito. 

bid*H6 png [ST] : bitso. 

bf'ding png 1: sa pananahi, uri ng 
pagtabas 2: [Ilk] kulugo 3: Zoo ibon 
(family Alcedinidae) na may malaking 
ulo at mahaba at mataba ang tuka.* 

bid-l^-wan png Zoo : dalagang-dagat. 

bid-16 pnr [War] : mahirap nguyain 
o lunukin. 

4 

bi-dd png [ War] : pighati o dalamhati. 
bfd'ya png ; traste. 

bid*y6 png [ War] : kawayang salapang 
na maraming tulis. 

biennial (bay*in*yal) pnr [Ing] 1: tu- 
matagal nang dalawang taon 2: Bot 
nabubuo ang normal na haba ng 
buhay sa loob ng dalawang taon, na- 
mumulaklak at namumunga sa pa- 
ngalawang taon, gaya ng beet 3 : 
ginaganap tawing ikalawang taon. 

biennium (ba*yen*yum) png [Ing] : 
panahon na binubuo ng dalawang 
taon. 

bifocal (bay-fo-kal) pnr [Ing] : may 
dalawang pokus, tulad ng lenteng 
may bahaging pangmalayuan at pang- 
malapitan. 


bi-g6 png 1: Bot badyang 2: [Seb] libog 
3: [Kap] ulap 2 4: pingga 5: lambak 
6: latian 7: Ark pinakapunong bakal, 
kahoy, o konkretong pinagkakabitan 
ng mga soleras mrbiga : girder 8 : 
Bot [Seb] halamang taro. 

bi a g£l pnr [ST] 1: bahagyang nanga- 
ngayayat dahil sa dami ng trabaho 
2 : kapit na kapit ang prutas sa buwig. 

bi a gam a ya png Bat. [Esp bigamia] 1: 
pagkakaroon ng dalawang asawa 2 : 
pagpapakasal sa iba kahit may bisa 
pa ang unang kasal. 

bi # ga*6 png [Ilk Pan] : bilao. 

bi a g£*on png [HU, Seb, War] : landi. 

bi*g£*on pnr [Seb] : malandi o malibog. 

bi a g£*ong png Zoo : gagaong. 

bi a g6s png : binalatang butil ng palay 

: ABYAS, BAGAS, BAGGAt, BARAS , BELAS, 
BUGAS, MARGAS. 

bi a g6*san png 1 : makinang ginaga¬ 
mit sa pagbabalat ng palay upang 
maging bigas : kiskisan, kono 2 : ka- 
malig ng bigas 3: anumang sisidlan 
ng bigas. 

bi a g£t png 1 : timbang na mataas - pnr 
ma*bi a g6t 2 : kalubhaan ng sitwas™ 
yon; kahalagahan. 

bi a g£*tin png [bigat + in] ; tao na may 
impluwensiya o kapangyarihan; tao 
na kinikilala : malaking tao. 


bi a ga*ung-su*6ng png Zoo [Seb] : ga¬ 
gaong. 


bi-g6w pnr [ST] : nagulantang dahil 
sa matinding ingay : hungol, ling- 

MING, NAPLENG, PONAW, TU-LANG. 

bi*g£y png 1 : pagkakaloob o pagha- 
handog 2: bagay na ipinagkaloob : 

HANDOG 3 , HATAG 2 , ITER. 


bi a g6y-k6 a ya png 1 : dote 2: anumang 
ibinibigay na tulong. 

bi a g£y-ka*ya pnr: sa maaabot ng ka- 
ya; ubos-lakas; totohanan. 

bi a g6y-t6 a do png : pagtulong nang 
lubos; pag-uukol ng lahat na maka- 
kaya. 

Big Bang png [Ing] : isang teory^ang 
kosmiko na tumutukoy sa isang pag- 
sambulat na Simula ng santinakpan 
batay sa mga nasiyasat na ekspansiyon 
nito, ugat na kosmiko ng radyasyon, 
saganarig halimbawa ng mga ele¬ 
ment, at mga batas ng pisika. 

Big Dip*per png Asn [Ing] : pangkat 
ng mga pitong maliwanag na bituin 
sa Ursa Major na kahawig ng dipper 
ang guhit-balangkas nito : Dipper. 

big a hd png Asn : ulap na tumatabing 
sa araw o buwan : nebula. 


big a ha*ni png 1: katangiang nakaha- 
halina, nakahihikayat, o nakaaakit 
2 : lamuyot. 

bi-g i png [ Tau] : buto ng bungang- 
kahoy, gulay, at butil. 

bi a gi*a*sum png Ana [Tau] : buto sa 
dakong itaas ng pisngi. 

bi a gis png [Pan] 1: kulisap 2: askarid. 

big-kang png [ST] : tigkang. 

big*kas png 1: paraan ng pagsasalita 
2 : pagtatalumpati o pagbasa nang 
malakas ng tula at katulad -pnd bu* 

mig a k6s, big a ka a s(n, mag*pa*big a 
k6s. 

big a kis png 1: [ Kap HU Tag] banda o 
paha na inilalagay sa tiyan : pasa 2 : 
[ Kap Tag] sama-samang pagkakatali 
ng anuman 3: anumang nagbubuk- 
lod : pasa. 

big a IS pnr 1: nangyari, dumating, o 
ginawa nang madalian at mabilisan 
2 : walang babala; nakagugulat; di- 
inaasahan - pnb big*!6*an. 

bigdaw png [ST] : manibalang na 
bungangkahoy. 

0 

big a l6w pnr 1: hindi pa hinog; hilaw 
2 : nabigo. 

big a l6y png [ST] : pananamlay ng ka- 
tawan. 

big a l£y pnr [ST] : katamtaman. 

bfg*nay png Bot [Bik Tag] : punong- 
kahoy ( Antidesma bunius) na tama¬ 
taas nang 4-10 m at may bungang 
kumpol-kumpol na tila duhat, ma- 
pula. malaman, at maasim, karani- 
wang ginagawang halaya at alak : 

ALANGNON. 

bi a g6 png Med [ War] : isang uri ng sa- 
kit na kakikitaan ng maputlang muk- 
ha at umbok na tiyan. 

bi a gd pnr 1: hindi nagtagumpay: SAvd 
2 : nawalan ng pag-asa, inabot ng 
panghihinawa. 

bi a g6k png Zoo [Kap] : biik. 

bbgot pnr [S*i] : maganda. 

bi a g6 a te png: buhokna tumutubo sa 
itaas ng labi ng lalaki : misay. 

big a s6 pnb [ST] : vaiyant ng bista. 

big a s6k pnd mag a big a s£k, i a big a s6k, 
big-sa a k6n [ST] : ibigay. 

big a s6 a wan png Zoo [Seb] : matang- 
baka. 


Dig snot ( big syat) pngKoi \_lng] : tao 
na importante at maimpluwensiya. 

big a t£l pnr 1 : [ ST] napigtal o nabiyak, 
tulad ng pagkakabiyak ng singsing 
2: punit 3: tanggal sa pagkakabit, 



bigtas 


118 


bilad 


gaya ng tabla, kawayang sahig, o pa- 
hina ng aklat 4: tastas mrpigtal. 

big*t6s jfrnr: sapilitang tinatastas o ti~ 
nanggal sa pagkakakabit var pigtas. 

big-ti pnr 1: namatay o pinatay sa pa- 
biting pagkakagapos sa leeg : bekkel, 
bikkel, ti-lok 2: hindi makahinga 
dahil sa pagkakatali o pagkakasakal - 

nd big-ti-hm, mag*big*tf, i-panrv 

* jr f 

ig-ti. 

big-ting png : kasangkapang pang-ipit; 
sipit. 

big*ting pnr : naubos; said, gaya ng 
rasyon ng pagkain. 

bi-gu png [ Tbo ] : parisukat na bilao. 

big*was png 1: biglaang suntok o da- 
gok 2: biglaang haltak sa palabigwa- 
san ng pamansing kung bumigat o 
may isdang kumapit - pnd big*wa* 
san, bu-mig-was. 

bi-hag png [Bik HU Seb Tag War] 1: 
tao na dinakip at ibinilanggo, lalo 
kung may digma Cf preso 2: tao na 
alipin ng kagandahan, pag-ibig, sim- 
,atiba pa - pnd bu* 

mf-hag 

Bf-hang pngM.it [Ilk] : kaluluwang pa- 
nanggalang sa mga peste at kaaway. 

bf-hang pngM.it [Ifu] : imahen na ka- 
raniwang inukit sa ubod ng mga ugat 
ng pako at pinaniniwalaang bantay 
sa bahay o pamayanan tulad ng bul-ul. 

bi-ha-sa png 1: tao na mahusay sa 
isang gawain : eksperto, expert, ma¬ 
estro, GURO. 

bi-hd-sa pnr : nakagawian; nakawili- 
han Cf kabihasnan - pnd ma*mi*h6* 
sa, bi*ha*s6*hin. 

bi-hfd pnr [ War] : hindi pantay; hindi 
makatarungan. 

bi-hidan-si-ya png [Esp vigilancia] 1: 
paglalamay; pagiging gising at alerto 
2: matamang pagbabantay. 

bi-hfl-ya png [Esp vigilia] : ngilfn. 

bi*hi*r6 pnr, ; pnb 1: madalang; pa- 
minsan-minsan; hindi madalas 2: 
hindi pangkaraniwan; hindi basta- 
basta matatagpuan 3: namumukod- 
tangi : bibihira, matalag, nihit, na- 

RASEY, TALAGASA, TIGO. 

bf-his png 1: damit na suot-suot; ka- 
suotan 2: paraan ng pananamit; 
postEira. 

bi-hfs pnr 1: tapos nang magsuot ng 
damit 2: kapansin-pansin o iba sa 
karaniwan ang damit. 

bf-hon png [ Tsi] : manipis at maputing 
pansit na mula sa giniling na bigas. 




bf*hud png [Bik HU Seb War] : itlog ng 
isda Cfbagibay : bugi, bug!, roe, vt- 

HUD, VUGI. 

bid png [Pan] : babae. 

bidk png Zoo : tawag sa maliit o bagong 
sflang na baboy ( Sus scrofa ) : baktin, 

BELEK, BIGOK, BURYAS, IDIK, LITTER 3 , ORIG- 
ORIG, PASI. 


bf*ka png [ War] : isang piraso ng ba- 
sag na palayok. 

bi*ka png [Pan] : buklat. 

bi*k^g png [War] : beke. 

b i * ka * k^ n g png [ War] : sakang. 

bi*kd*kaw pngBot [Ilk] : dawa. 

bf*kal pngBot : uri ng halaman na gi- 
nagawang basket at silya Cf tagisi : 

GIMAK, USIW 1 . 


bf-kan png [Kap] : bao. 

bi*kang*kdng pnr : bisaklat. 

bi*ka*ri*ya png [Esp vicaria] 1: tang- 
gapan ng bikaryo 2: distrito na pi- 
namamahalaan ng bikaryo. 

bi*k£r*yo png [Esp vicario] 1 : sa Ka- 
toliko Romano, pari na namamahala 
sa isang bikariya; katuwang na pari 
ng kura 2 : tao na namamahala sa 
bikariya. 

bf*kas png 1 : pangangatawan o anyo 
ng katawan 2: tindig o tayo; tikas 3: 
posturang kaakit-akit. 

bi-kas pngBot: gumagapang na abaka 
(.Mikania cordata), itinatanim upang 
hindi matibag ang lupa. 

bi'kas-bf-kas png Bot: akapulko. 

bi*kat png 1 : pilat sa ilalim ng panga 
2 : lamat o basag ng anumang ka- 
sangkapan. 

bi*ka*t6t png: varyant ng blikatdt. 

bi-k^w png Zoo : maliit na mamali. 

bike (bayk) png [Ing] : 
motorsiklo. 


bisikleta o 


bt-ke*tot png [ Tbo] : salaming hikaw. 

bik-hit png [Seb War] : siphayo. 

bt-ki png [ Tsi] i likod ng isda. 

bi*kig png 1 : anumang bumara sa la- 
lamunan Cf bulon, hirin : bunlok, 

DUGI, HAKOG, NADUNLAN, TUWAK 2\ ti- 

nik ng isda na bumara sa ialamunan : 

Dui. 


bi• kiI png : pakiramdam na pana- 
nambok. 


bi*ki*ni png [Ing] : hapit at makitid na 
dalawang pirasong damit pampaligo 
ng babae. 

bik*k6l pnr [Pan] : bigtf. 
bik-kung pngMus [Ifu] : kobing. 


bik-lang pnr : magkahiwalay ang mga 
bind. 

♦ 

bik’lis pud msg*bik*l^isi bik-la-si'n, 
bik’la-s^n [S7] 1 : gawin nang ma- 
dalian ang isang bagay 2: putulin o 
punitin ng dalawang kamay ang isang 
bagay. 

bik*i£t png 1: Zoo [Pan] malaking 
ahas ( Constrictor constrictor) na walang 
kamandag ngunit nanlilingkis Cf sa- 
wA 2: pagkabakbak ng anumang ba¬ 
gay sa dating pagkakaayos nito. 

% 

bik-ldt pnr 1: natungkab; natanggal 
2: nakabuyangyang. 

bi-ko png [Tsi] : kakaning gawa sa si- 
naing na malagkit at iniluto sa arni- • 
bal, hinaluan ng pirurutong upang 
magkakulay, at binubudburan ng 
latik. 

bi*kd png [Iba] : tabf. 

bi*k6 pnr [S7] : hindi makatama. 

bi*kd pnr [Bik] : liko. 

bi*kog png [ Seb] : pangangalay o pa- 
mimitig ng kalamnan o litid. 

bi*k6*ko png Zoo [Pan] ; murinay. 

bf-kol png [ST] : matigas na punong- 
kahoy. 

Bf-kol png 1: pangkating etniko na 
matatagpuan sa Bicol 2: Bicol 3: wika 
sa rehiyong Bicol. 

Bi*ko*l6*no/mg: taga-Bikol. 

bf-kos png: kasangkapang ginagamit 
sa pagbibiling o pag-uusad ng troso, 
gawa sa malaki-laking kahoy na bi¬ 
log at may taling lubid. 

bik-tds pnr : pigtas; pigtal. 

bfk*ti*m4 png [Esp victima] 1: tao na 
tumanggap ng nakasasakit o mapa- 
nirang aksiyon mula sa iba : prey, 
victim 2: tao na naloko ng ibang tao : 
prey, victim 3: tao o hayop na isina- 
kripisyo : victim 4: buhay na nilalang 
na inialay sa isang banal na ritwal : 
victim. 

bi*ku*da png Zoo : malaking torsilyo. 

bHa png : mahabang tilad ng kawa- 
yan o kauri nitong ikinakabit nang 
pahalang at nagpapatibay sa bakod. 

BMci-an png: pangkating etniko na 
matatagpuan sa Davao del Sur : Ba- 
RAAN, BAlUD.- 

bi-l^-bi-l^ pngBot [Seb] : bakisbakisan. 

bi-l^-bo png [ST] : salaan. 

bH6*bo pnd bMa*bu*han, mag*bi* 
16-bo [S r T] : magpadala ng sisidlang 
puno ng pagkain. 

bMad png [57] : laso o kuwintas. 






bilad 


119 


billit 


bi-l£d pnr [Kap War Tag] 1 : pinasisi- 
katan sa araw upang matuyo : dan- 
dang 2 2: nakalantad; nakikita 3: 
[War] mapagmarangya; mapagpasi- 

kat -/wdi-bi-l6d, ma-bi-l£d, mag- 
bi-I6d. 


bi*l£*da png [Esp velada ] : varyant ng 

belada. 


bi-l£-gut png Bot [Ilk] : gabeng-uwak 
(Monochoria vaginalis) var billagut. 

bi*l£*hi png [57] : tinapa. 

bi*l£k png : pagbukaka - pnd bu-mi- 

16k, i-bi*l£k -pnrn a-ka-bi-l£k. 

bi-Ian png Bot [Kap] : minunga. 

bMang png [Kap Bik HU Iba Ilk Pan 
Tag] 1: magkakasunod na tanda o 
salitang gamit sa pag-aayos ng dami : 
numero, number 2 : pagpapahayag ng 
dami o kabuuan : count - pnd mag- 

bM6ng, bi-16-ngin, bi-16-ngan. 

bf-lang pnr : sa paraan ng; gaya ng; 
sa pagtuturingan. 

bi-l6ng pnr 1: nabilang na; alam kung 
ilan 2: may takda. 

bi-lang-gd png [Bik Tag] : tao na na- 
kapiit; bihag : prisonero. 

bi*lang*g6ng po-li*ti*k£l png [bilang- 
go + na Ing political] : tao na nabi- 
langgo dahil sa paniniwala o gawa- 
ing pampolitika : political prisoner. 

bi-lang-gu-an png [bilanggo + an] : 
pook na pinagkukulungan sa mga 
bilanggo : calaboose, kalaboso, pe¬ 
nitentiary, PIITAN, PRESO, PRISON. 

bi-16-o png [Tsi Bik Ilk Tag] : malan- 
day na basket, masinsin ang habi, 
pabilog o may apat na sulok, at ori- 
hinal na ginagamit sa pagtatahip ng 
palay at bigas Cf bithay, bistay : bigao, 
igu, kalalaw, ligao, nigo. 

bi-16-ok png : pagbara ng pagkain o 
anuman sa lalamunan : hirin, bulon. 

bi-16-os png [57] : latian C^bulaos. 

bi-16-ran png [bilad + an] : pook na 
pinagpapatuyuan. 

bi-las png [War] : pamamaga ng ba- 
lok ng mata; conjunctivitis. 

bi*l6s png [Tsi Bik HU Seb War Tag] : 
asawa ng bayaw o hipag. 

bi-la-sa pnr : hindi sariwa, karaniwang 
sa isda : alaes, halpok. 

bi-16-SOn png Zoo : dalagang-dagat 1 . 

bi-l&s-yon png [ HU Esp velacion] : kan- 
tahan pagkaraan ng Jibing. 

bi-l6t png Ana [HU Seb War] : puke. 

bMa-ta png [Tbo] i pako. 

bilateral (bay-la*te*ral) pnr [Ing] 1: 
kaugnay ng, hinggil sa, o mayroong 


dalawang panig 2: may bisa sa dala- 
wang partido, bansa, at iba pang ka- 
tulad. 

bi*l£y png [Pan] : buhay. 

bil-bii png 1: tabang umumbok sa pa- 
gitan ng dibdib at baywang ng isang 
tao 2: pamamanas 3: dobleng baba. 

bfl-ding png [Ing building] : gusali. 

bil*d6g png Zoo [Ilk] : pawikan. 

Bfl-dungs-rd-man png Lit [Ing] : no- 
belang karaniwang tungkol sa kaba- 
taan at pagkamulat ng isang tao. 

bf-leg png 1 : [Pan] maliit na linta 2: 
[Ilk ] : lakas o kapangyarihan. 

bilharzia (bil •har*zya) png [Ing] 1 : 
uri ng tropikal na bulate (genus Schis¬ 
tosoma) na nagsisimula bilang lanang 
parasitiko sa daluyang-dugo ng tao 
2: Med sakit na dulot nito : schisto¬ 
somiasis. 

bil-hd png [War] : hukay sa lupa. 

bi-li png [Kap] : kalagayan. 

bi-lf png [Hil Pan Seb] : halaga ng bi- 
nili; presyo. 

bMi pnd mag-bMi, i-bi-li, bu-mi-li 

[Kap] : ilagay; bitawan. 

b\i\\pnd\i bu-mi-li, bil-hin, bil-h6n 

magkaroon ng karapatang ariin ang 
isang bagay sa pamamagitan ng pag- 
babayad sa halaga nito o pagbibigay 
ng katumbas na halaga nito 2: mag- 
bi-li, i-bi-li magbigay ng karapatang 
mag-ari kapalit ng katumbas na ha¬ 
laga; magtinda. 

bi-lib /wdbu-mMib, ma-pa-bi-lib [Ing 

believe] t: maniwala nang hindi nag- 
aalinlangan 2: humanga. 

bi-li-bid png 1 : [Bik Kap Hil Pan Seb 
War Tag] bilangguan 2: [Seb Tag] 
ikid; likaw. 

bi-li-big png Bot [Bik] : lumanay 1 . 

bi-li-bol png [Seb] : puyo. 

bi-lig png [Bik] : butas sa sahig ng 
bangka. 

bi-lig png [Kap Tag] 1: binhi ng sisiw 
o anumang hayop sa loob ng itlog : 
embryo, pala 3 2: katarata sa mata. 

bi-li-hin png [bili + in] : anumang ba¬ 
gay na itinitinda. 

bi-likpngl: pansamantalang andamyo 
na nagagayakan sa pagitan ng dala¬ 
wang bahay kapag may pista o kasa- 
lan 2: bahagi ng bulwagan ng isang 
bahay, nakaungos, at tumutunghay 
sa harapan o hardin 3: [Tau] silfd. 

bi-lin png \ : [KapIlk] hinihinging isa- 
katuparan; utos; tagubiiin 2: pakiu- 
sap; pamanhik3: [Kap Ilk] konseho; 
payo. 


bi-lin png [Pan] : tagubiiin. 

bi-lin pnr [War] 1 : naiwan 2: tira o 
labis. 

bi-ling png 1 : paggalaw ng katawan o 
ng isang bagay upang mapaibabaw 
ang panig na nasa ilalim; pagbalig- 
tad 2: pagpihit-/?n<ibi-li-ng in, i-bi- 
ling, bu-mi-ling, i-pa-ki-bi-ling, i-pa- 
bi-ling. 

bi*ling-bi*ling png Zoo : maliit na pa- 
ting (genus Mustelus at Squalus) . 

bi*ling-gu-w£l pnr [Esp bilingual] : 
bilingual. 

bilingual (bay-ling*gwal) pnr [Ing] 1 : 
matatas na nakapagsasalita sa dala¬ 
wang wika 2 : sinalita o nakasulat sa 
dalawang wika : bilingguwal. 

bi-lis png 1 : tuliri ng pagkilos, pag-alis, 
pagpapatuloy, o pagganap : dai^\s, 
agol, peles, speed 2 \ Zoo [Ilk] haol- 
haol 3: velosidad Cf tulin. 

bi-li*s£d-on png Lit [Hil] : ekspres- 
yon tungkol sa mga katotohanan ng 
buhay. 

bi-lit png : tali na nagsisilbing suhay 
sa poste. 

bi-lit pnr : hitik sa bunga. 

bil*k6 pnr [Hil] : bisaklat. 

bill (bil) png [Ing] 1 : nakasulat na si- 
ngil ng bayarin sa tinahggap na serbis- 
yo o produkto 2 : halaga ng pagkaka- 
utang 3: panukalang-batas 4: poster o 
plakard 5: nakasulat na talaan 6: sa- 
laping papel 7: patalastas ng palabas. 

billboard (bil-bord) png Zoo [Ing] 1 : 
sapad na rabaw o board, karaniwang 
inilalagay sa labas at pinagkakabitan 
ng adbertisment 2 : sa telebisyon at 
radyo, anunsiyo na pampukaw sa in- 
teres ng manonood o tapakinig, kara- 
niwan sa Simula o dulo ng palatun- 
tunan matatagpuan, 

billet-doux (bi -le-du) png [Ing Ere] : 
liharn ng pag-ibig. 

billfold (bil-fold) png [Ing] : pi taka. 

bill-gut png [Ing] : gablete. 

billiards (bil-yards) png [Ing] : bilyar. 

biMi-ma-ha • ba pngMus [Tau] : piye- 
sa sa kulintang na may mabagal na 
tempo. 

billing (bi-ling) png [Ing bill + ing] 1 : 
paniningil batay sa nakasulat sa pa- 
peles 2: pagsasaayos ng pagsulat ng 
mga pangalan ng mga artista sa ka- 
nilang mga karatula sa pelikula. 

bil-I it png 1 : Zoo [Pan] maya 2: [Ilk] 
a pangkalahatang tawag sa ibon b 
Kol tawag sa titi ng bata. 



billiten 


bin£rig 


120 


bil*H*t6n png [Ilk] 1 : Zoo tandang na 
may pulang balahibo sa bind 2: Bot 

palay na matagal mahinog. 


i-lu-wak png Bot: punongkahoy ( Ma- 
caranga grandifolia ) na tumataas nang 
10 m, at may malapad at bilog na 

dahon. 


biMft-tU'leng png Zoo [Ilk] : pulang- a on ' 

1 bidu-wan pngBot: rnmunga. 


may a. 

bill of rights (bil of rayts) png Bat Pol 
[Ing] : talaan ng mga karapatan. 

billy-goat (bf-li-gowt) png Zoo [Ing] : 
lalaking kambing. 

bi-lo png [Mag] : bughaw. 

bil6-bil6 png: binilog na galapong na 
karaniwang inihahalo sa ginataan. 

bi-log png 1: Mat saradong kurba na 
may mga panig o bahagi na pantay- 
pantay ang distansiya mula sa sentro: 
circle, sirkulo 2 : anumang bagay 
na anyong singsing : circle, sirkulo. 

bi-l6g png : baroto 1 . 

bi a l6g pnr: may anyo ng bflog, gaya 
ng bola o globo. 

bi*l6k png [War] 1 : kondisyon o kala- 
gayan; lagay ng isip 2 : sa pangingis- 
da, ang kalidad o klase ng kawil o 

iitaga. 


A ^ 

bfbya png [Esp villa] : malaki at ma- 
garang bahay na itinatayo sa mala- 
laking bakuran sa labas ng lungsod 
o bayan : villa. 

bil*ya*ko png [Esp bellaco] : varyant 

ng bely&ko. 

bil a y£r png [Ing billiard] 1: larong gi- 

nagamitan ng mga bolang garing 
na may iba’t ibang kulay at pinatata- 
maan ng tako sa isang mesang pari- 
baba : billiards 2 : alinmang katulad 


bi-16-kas ^ndbu-mi-16-kas, i-bi-16- 
kas, bi-lo-ka-san [ST] : tumakas. 

bi-16-kaw png Bot [ SI] : punongka¬ 
hoy na may napakaasim na bunga. 

bil-ong png [War] : hukay. 
bi-long-bi-long png Zoo [Bik Seb Tag] : 
tahlong. 

bi*l6ng-bi-l6ng png Zoo [ Seb] : mar¬ 
king uri ng sapsap. 

bi-lot png [Pan Tag] : maliit na ba- 
lumbon o balutan Cf pakete, bung- 

KOS, BALUMBON. 

bi*l6t png Zoo : tuta. 

bM6t pnr : nababalot nang maliit. 

bMoy png : likas na bahagyang huyo 
sa pisngi ng tao : dimple. 

bfl'tong png : inasnan at pinatuyong 
hiwa-hiwang karne. 
bi'lu-bMu pngBot [Sul] : kandi-kandi- 
laan. 

bi*lu*gdn pnr [bilog + an] 1: may uri 
o katangiang bilog 2 : namumutok sa 
kalusugan o pagiging madulas; ma* 
tipuno. 

bi*lu*go png Bot : lagete. 

bi*lli'ha*bS png [ bilog + haba] : bilog 
na pahaba Cf habilog : hawas 1 . 

bi-lu-kaw png Bot : punongkahoy 
( Garcinia canibogia) na dilaw ang katas, 
lunti ang mga dahon, at may bunga 
na mayaman sa acid. 

bi'lu’lo pngBot : dayap. 


na laro, gaya ng pool. 

bihy6*te png [Esp billete] 1 : putol ng 
papel na nagbibigay karapatan sa 
rnay hawak ayon sa isinasaad nito : 
tiket 2 : sa sugal na huweteng, maki- 
tid at mahabang papel na kinasusu- 

la tan ng taya. 

bibybn pnr [Esp billion] : katumbas 
ng isang libong milyon. 

bibyo*n^r*yo png [Esp billionario] : 
tao na may isang bilyon o higit pang 

salapi. 

bim-bang png [Tau] : pag-aalala; pag- 
kabalisa. 

biirvbang png: pagbugbog o pisikal 
na pananakit sa kapuwa. 

binvbin png: varyant ng binbin. 

birrvbo png Alp [Ing] : bansag sa tao 
na walang laman ang utak. 

bimonthly (bay-manth-li) png[Ing] : 
nagaganap dalawang beses sa isang 
buwan o tuwing ikalawang buwan. 

bfrrrpo png [Ilk Kap Tag Tsi ] : piraso 
ng tela na ginagamit sa paghihilamos 
o pagpupunas; maliit na tuwalya : 

LABAKARA, TUWALYAliTA. 

bin png [Ing] : malaking sisidlan o 
imbakan ng basura. 

bi*na pnr [Kap] : lubha. 


bi-na-g6l png [Seb] : panotsa. 

bi-na*k6-ran png Zoo : aso na may ba¬ 
tik na itim at puti. 

bi*nak’la’ng£n png [SI] : dulo ng 
kutsilyo. 

bi*na # lang*k6t png [b + in + alangkat]: 
galang o pulseras na gin to. 

bi a na a ia*t^n png [b + in+ alat + an] : 
gintong huwad. 

bi*nadayb6y png Lit [HU] : tula. 

bi*na"l£'ye png [Seb] : manugang na 
babae. 

bi*nal-bal*li-daw png Sin [Kal] : di- 
senyong tato sa plauta. 

bi-ni-lig png Mus [Msk] : kudyapi. 

bi-na-lig png Mus [Mgd] 1: estilo ng 
pagtugtog ng kulintang 2 : uri ng es~ 
kalang tinutugtog sa kudyapi 3: [Man] 

laud. 

bi*na*lim*bfng pnr [b+in + alimbing] 

1 : hugis o ayos balimbing 2 : mayta- 
bas o hugis na maraming panig at 

sulok. 

bi a na-lin a say png Mus [Han] : mabi- 
lis na ritmong tinutugtog sa maliit 

na gong. 

bi-na-li-wis png Bot : uri ng palay. 

bi-n£-loy png Mit [Seb] : sisidlan ng 
nganga kung naglalakbay, karani¬ 
wang ginagamit ng mga dilag sa Bu- 

kidnon. 

bi-na-lu-k6n pngBot [HU] : balat ng 
bakawan; dinikdik at inihahalong 
pampapulang sangkap sa tuba. 

bi-na-lum-bong png : uri ng sibat o 
tulos. 

bi-na-lum*b6ng png Zoo : maliliit na 
hipon at maliliit na isdang nahuhuli 
sa salakab o bubo. 

bi*na*liing*gay png [HU] : mangkok 
na ginagamit mula pa noong ikala- 

binsiyam na siglo. 

bi*n6ng*kal png [Ilk] : kumot na may 
makukulay na guhit. 


X - 

bi'na*ba*£ pnr 1 : nagtataglay ng ka- 
tangian ng babae at lalaki 2 : tao o 
hayop na may kasariang panlalaki at 
pambabae 3: Kol bakla. 

bima-bag-si-kan png[STbina+bagsik+ 
an] : paligsahan ng dalawa o higit 
pa sa isang bagay o larang. 

bi'na*bayl£n png Lit [Hilb+in+ abay- 
lan] : dasal-awit ng babaylan. 

bi*ndd*bad png [Bik War] : lamuymoy 2 . 

bi-nag-lay png [Bag] : tela na may iba t 
ibang kulay, guhitan, at may mala¬ 
pad na guhit na tinina sa pamama- 

raancr ikat : BANDIRA, SINUKLA. 


r — 

bi a n6n*lay png [Pan] : giniling na 
malagkit na iniluto sa tubig at saka 
ibinalot sa dahon ng saging. 

bi*nan*l6k png [ST] : babaeng may 
takip na manipis na tela sa mukha. 

bi*na*n6g png Say [ HU Man] : sayaw 
ng mga Manobo at ng mga Bukid- 
non sa Panay na gumagaya sa kilos 
ng mga lawing lumilipad. 

bi*nan a t6k png : hikaw na huwad at 
karaniwang gawa sa tingga. 

bi a n6 a rig png Mus : hegelong. 






binary 


121 


binit 



binary (bay*na*ri) pnr Mat [Ing] 

dalawahan 2 : kaugnay ng isang tam- 

balan 3: kaugnay sa sistemang arit- 

metiko na gumagamit ng dalawa bi- 
lang base. 

bi-nat png 1: panunumbalik ng ka- 
ramdaman dahil sa kawalan ng pag- 
iingat: baghAt, banna, baynAt, belnAt, 
begnAt, bughAt, bugtaton, dugka, lu- 
nAt, omban, pamatil, singgA 2: paglala 
ng kondisyon ng pasyente pagkaraang 
gumaling nang bahagya : baghAt, 
bannA, baynAt, belnAt, begnAt, bughAt, 

BUGTATON, DUGKA, LUNAt, OMBAN, PA¬ 
MATIL, SINGGA. 

bi-na-td png : lalaking may sapat na 

gulang at wala pang asawa : bache¬ 
lor 2 , Ay-aw. 

bi-na-ta pnr [ Seb ] : parang bata o ki¬ 
los bata. 

bi-na-tdng png [Tau ] : hayop. 

bi-na-ti pnr [Seb] : mahal 2 . 

bi*na*t6g png[b+in+atog] 1: nilagang 
butil ng mais na karaniwang kina- 
kaing may kinayod na niyog at asin : 
batog, kjnabog, pamitak 2: [ War] 
pulang tandang na pinalaki bilang 
agimat laban sa panggugulo ng mga 
hindi nakikitang nilalang. 

bi-n£-tok png : pinakabilog ng sing¬ 
sing. 

bi-n£*tong png Zoo [Mnb] : baboy- 
damo. 

bi-na-u-go png [ War] : pund ng niyog 
na itinanim na magkapares. 

bi-na-y£-bey pngMit [Igo] : ritwal ng 
paglalakbay sa gilid ng bundok upang 
pabalikin ang kaluluwa ng isang tap: 
na may sakit o nababaliw. 

bi-nay-s6k png: kuwintas. 

bin-bin png [Kap Tag] : pagkaantala 
ng dapat maganap var bimbin. 

bin-das png [Mrw] : bunot. 

bin-dd-sen png [Mrw] : kahon 2 . 

binder (baynd*er) png [Ing] 1: mala- 
pad na telang gawa sa goma at garter 
na ginagamit na pantali at pamben- 
da sa tiyan ng inooperahan 2 : ma- 
kapal at matigas na salansanan ng 
mga kuwaderno at iba pang kauri. 

bindery (bayn*de*ri) png: makina o | 
pook para sa binding ng aklat. I 

bin-di-an png Mus Say [Krw] : sayaw i 
na sinasaliwan ng gangsa. 

binding (bayn-dfng) png [Ing\ 1: pan- > 
tagni o pambigkis, gaya ng pandikit, 
pantahi, at pabalat ng aklat 2 : pro- ‘ 
seso ng pagbigkis at pagtagni, gaya 
ng perfect binding at Smythesewn. I 


bi-nek-yeng png [Bon]: soklong 2 . 

bi*ng6 png [Seb Tag\ : uri ng suso na 
ginagawang nakar ang bao. 

bi-ng£-bing png Bot : punongkahoy 
(Macaranga garandifolia) na tumata- 
as nang 5-10 m at may maialaking 
dahon. 

bbngal pnr : nabali sa pinakadulong 
talim o talas Cf bingAw, bung*, pingAs. 


png [Kap] 


sugpo 


bi-ngas png [Kap Tag] : pfngas sa plato 
o baso : pingaw, ungab. 

bi*ng^s png Zoo [Pan] : uri ng isda. 

bi-ngaw png [Kap HU Seb Tag] 1: pf- 
ngas sa kutsilyo at katulad 2: Zoo 
[HU] uri ng mollusk. 

bing-bing png [Bik] : tao na walang 
butas ang tainga para sa hikaw. 

bing-bing png [ST] 1 : tunog na likha 
ng batang naglalaro ng baril-barilan 
2 : paggaod pabalik sa look o pan- 
talan 3: look; maliit na daungan var 
bimbfng : cove. 

bing-bing pnd i-bing-bing, bu-ming- 

bing [57] : idaong ang sasakyang 

dagat sa isang look o pantalan var 
bimbfng. 

bing-ga png : nakar. 

bing-g£s png 1: [Ilk] lamuymoy; hi- 
maymay 2: Bot kalumpit. 

bing-go png: larong may mga bilang 

na kinakalog sa tambiyolo at isa-isang 

inilalabas, samantalang tinatantusan 

ng mga kasali ang kanilang mga pil- 

yego o papel na may mga numero : 
bingo. 

bing-gu-wa png Bot [Seb] : bagambang. 

bi-ngi pnr [ Tsi] 1 : hindi nakaririnig: 
bisu, Atlung, telek, tuleng 2: baog 
3: manhid; hindi nakararamdam. 

bing-il pnr [57] : punongkahoy na 
hitik na hitik sa bunga. 

bi-ngi-ngot pnr : balingot. 

bi-ngit png [Bik Kap Tag] 1 : gilid 2: 
kalagayang nasa panganib 3 : bu- 
ngad : sepu. 

bi-ngit pnr 1 : [Seb] malas 2: [HU] iya- 
kin 3: nasa gilid 4: mapanganib. 

bing-kdg pnr : sapilitang binuksan. 
bing-kal pnr [HU] : tingkab. 

bing-k£ng pnr: nabiklat na tenedor 
at katulad. 


tastas 


bing-ki png Zoo [Mrw Sml Tan] 
lang. 

bing-ki png [Tau] : tapayan. 


ba- 


bing-kol png 1: bugal 2: [Ilk Pan ] : 
a tingkal na lupa. 

bing-kong png [Seb] : pfko. 

Y bing-ku-ng^n png Zoo [Mnv Tag Tau 
‘ War bingkong + an] : balagbagan. 

? bing-ISd png [Kap] : binlfd. 

r bin-go png [Ing] : binggo. 

. bi-ngot png 1: bungi ng pinggan, pa- 
layok, at mga nakatutulad, karani¬ 
wang nasa gilid o labi Cf bingas 2: 
depekto sa labi, patayong biyak sa 
1 pang-itaas na labi : harelip, sungi. 

bi-ng6t pnr : may brngot : tunggi. 

b ing-raw png Zoo [Ilk] : bangyaw. 

bing-s4l png [57] : bakal sa gamit na 
pag-aanlowage : bisAi. - pnd bing- 
sa-l^n, bu-ming*s^! f mag*bing*s£l. 

bings-r^n png Bot [Ilk] : matandang 
kawayang pula. 

bi-ngut png [Kap] t: sanggol 2: pag- 
lalambing. 

. / 

bin-gu-wa png Bot [Seb] : minunga. 

bing-wit png : panghuli ng isda na 
binubuo ng patpat, pisi, at taga var 
binwit: banwit, galAmat, padwas, pa- 
mansing, pangaml, pansing, sintaka 

bin-hi png Agr [ War Tag] 1: gumulang 
at pertilisadong ovule ng namumu- 
laklak na halaman, nagtataglay ng 
sangkap ng pagkahalaman : bukel 2 : 
semilya 3: anumang pinagsisimulan 
ng buhay 4: pinagmulan o dahilan 
ng isang bagay 5: Idy tamod. 

bin-hig png [ War] : pananakit ng tiyan. 

bin-hod png [HU Seb] : pangangalay 
o pamamanhid ng kalamnan. 

bi-ni png: hinhin. 

bi-ni-bi-ni png : dalaga. 

bi-nig-nit png [5^] : ginataan. 

bi-nig-s^ png [57] : kuwintas varhi- 
nigsayan. 

% 

bi-nig*sa-y£n pnr [STbinigsa + yan] : 
varyant ng binigs^. 

bi-nik-wi pnr [57] : hindi nagkakaisa. 

bi-ni-ray png [57] : malaking sasak¬ 
yang dagat. 

Bi-ni-r^-yan png [Hil] : pagdiriwang 
na paggunita sa maalamat na pag- 
dating ng sampung datung taga-Bor- 
neo sa baybayin ng Malandag, San 
Jose, Antique. 

bi-ni-ri-bid png [Bik] : kakaning hugis 
pilipit at gawa sa galapong. 

bi-ni-sd /mdbi-ni-sa-hin, mag-bi-ni- 

s6 [57] : takutin o sindakin. 

bi-nit png [Kap Tag] : pagbatak ng ta¬ 
li upang umigting, gaya ng pagbatak 











biniyoas 


122 


biochemistry 


sa tali ng pana -pnd mag-bi-nit, bu- 
mi-nit, bi-ni-tin. 

bi-ni-y6-as png [ST] : singsing, 
bin-kby png [ST] : piko. 
bin-lbt png [ST] : biklat. 

bin-Hd png : maliit na butil ng bigas 
na naalisan ng ipa, karaniwang ini- 
hihiwalay sa buong butil t/ar pinlid : 

BINLOD, BIN GLAD, OMEK. 

bin-iod png [Bik HU Seb War] : binlid. 

bfn-na°rbg pnglsp [Ilk] : uri ng larong 
tatsing, inihahagis ang pamatong 
barya mula sa ulo. 

bin-numb pnglsp [Pan] : laro ng ka- 
lalakihan, nagtutulakan sa pamama- 
gitan ng ulo, animo nagsusuwagan 
upang patumbahin ang kalaban. 

bi-no png [Esp vino] : alak. 

bi-nb-bo png [ST] : bato ng hikaw o 

palawit ng kuwintas. 

bi-no-b6ng png [ST] : malaking bitu- 
ka o tiyan. 

binocular (bay-no-kyu-lar) pnr [Ing] : 
pandalawahang mata. 

binoculars (bay-no-kyu-lars) png 
[Ing] : largabista. 

bi-no-i png [Mno] 1: watawat 2: pa¬ 
ying. 

bi-n6-kan pnd mag-bi-nb-kan, bi-no- 
kb-nin [ST] : dakpin o gapiin ang 
kalaban sa kaniyang bahay nang hin- 
di gumagamit ng armas. 

binomial (bay-no-myal) png Mat [Ing] : 
sa alhebra, ekspresyon ng kabuuan 
o ng difference ng dalawang term. 

Bi-nb-ngan png: isa sa mga pangka- 
ting etniko ng Tinggian. 

bi-nos png [ST] : baynos. 

bin*sa pnr: tanga. 

bin-sal png: talim. 

bin-sa-n & pnr [Tan] : nasa kalagayan 
ng paghihirap, pagkabalisa, o pag- 
kaligalig ng katawan, damdamin, at 
isip. 

bin-sil pnd ma-bin-sil, bin-si-lfn, 
mam-bin-sil 1: madaig at matakot 
2: manlupig at makapangibabaw. 

bin-tad pnr: banat. 

bin-tbd pnr 1: banat na banat 2: wa¬ 
lang kulubot. 

bin-tbg png: kasangkapan o makinang 
pambuhat : derik. 

bin-ta-nb png [Esp ventana ] 1: baha- 
ging bukas sa dingding ng bahay o 
gusali na pinaglalagusan ng liwanag 
o hangin : window, durungAwan 2: 


pantakip sa bahaging bukas ng ba¬ 
hay o gusali : window. 

bin-tbng png [Kap Tag] 1: hinalang 
walang katibayan 2: maling paratang: 

KAOSA, PABANGOD, PABASUL, PALSA, PA- 
sAngil, SAHOT. 

bin-tb-ngan png [Mrw Seb] : piano; 
idea. 

bin-ta-nil-ya png [Esp ventanilla] : 
maliit na bintana, karaniwang nasa 
itaas na bahagi ng dingding at gina- 
gamit upang makapasok ang hangin: 

LINIB. 

bin-taw png [Ifu ] : bakod sa harap 
ng bahay. 

bin-taw pnr : nakabitin; nakalawit, 

bin-tby png 1: pagkalkula ng bigat sa 
pamamagitan ng pagbuhat sa palad 
2 : pagkabinat dahil sa napaagang 
pagtratrabaho o paggalaw-galaw. 

bin-tay pnr : sanay na laging may gi- 
nagawa; bihasang magtrabaho. 

bin-ti png Ana 1: biyas ng paa ng tao 
o hayop sa pagitan ng tuhod at bu- 
kong-bukong : bagtAk, betis, bikking, 

BITIIS, BUTIT, BUTOY, BUSUG-BUSL t GAN, 

LEG, piga-pigA, pusupusuAn, PAMOSO- 
wAn, vuti 2: ang kalamnan sa likod 

nito. 

bin-ting png [Ilk Pan] 1: 25 sentimo 
2: bigat na katumbas ng 25 piraso 
ng sentimong yari sa tanso 3: kusing. 

bin-ting-da-lb-ga pngBot : mababang 
punongkahoy (Micromelum compres¬ 
sion) na mabalahibo ang tangkay at 
dahon, at may mabangong bulaklak. 

bin-tog png : pamamaga o pag-alsa 
var pin tog. 

bin-to-ku-h6l pngBot- [ST] : uri ng sa- 

ging- 

bin*161 png [Bik Hil Seb War Tag] : 
maliit na lambat na panghuli ng ali- 
mango at alimasag. 

bin-tol pnr : walang bayad; libre. 

bin-tul png [Tau] : munting pama¬ 
maga sa balat dulot ng kagat ng kuli- 
sap o taluhiyang. 7 

bin-tu-lb-do pnr [War] : mabigat na 
mabigat. 

bin-tu-r6ng png Zoo 1: ilahas na pusa 
(Arctictis binturong) na higit na mala- 
ki kaysa alamid, itim ang balahibo, 
at matatagpuan sa Palawan at timog 
Asia, var bmturung. 

bi-nu-b6-dan png [Ilk] : pinaasim na 
kanin na pinagkukunan ng tapuy. 

bi-nu-bong png: lawis. 
bi-nud-yb-an png Mus [AM] : kudyapi. 


bi-nu-hb-ngin pngAgrBot [b+in+ uha- 
ngin ] : uri ng palay. 

bi-nu-it png [ST] : maliit na kawit. 
bi-nuk*b6k png [ST] : arina. 

bi-nu-kol png [Kal] : biga na nagda- 
dala sa bigat ng mga kilo ng kubo. 

br-nu-kot png Mil [Hil] : nakatagong 
dilag na mananalaysay ng epiko, 
may maputing kutis, mahilig umawit, 
at may pambihirang talas ng me- 

morya. 

bi-nu-lak-lbk/?n^1 : [ST] sinangag 2: 
ampaw na kanin o mais. 

bi-nu-16-kan png [ST] : maputing- 
maputing plato. 

bi-nu-nga png Bot 1 : bagambang 2: 
takip-asin. 

bi-nu-ngby png [Ilk] : nilutongana- 
lagkit na may gata at asukal na ini- 
laiagay sa bumbong at iniihaw. 

bi-nu-sa png [b + in + usa] 1 : mais na 
• pinalutong 2 : ampaw. 

bi-nu*tig png [Seb] : kasinungalingan. 

bi-nu-wb-ya png Lit [Tir] : anyo ng 
katutubong pagtatalong patula. 

bi-mi-yo png [S77 : binilog-bilog na 
bulak. 

bin-ya png [Esp vino] : ubasan; tani- 
man ng ubas. 

bin-ybg png [Kap Tag Pan] 1 : ritwal 
ng pagbubuhos ng tubig ng pari o 
ministro sa isang sanggol o tao bi- 
lang tanda ng pagiging Kristiyano : 
bautismo 2 : pagbibigay ng pangalan 
sa tao sa ganitong seremonya : bau¬ 
tismo 3: pagbabanto ng tubig 4: 
pagtuli ng isang lalaki 5: unang pag- 
danas o pagsubok — pnd bifl-ya’gbn, 
mag-bin-yag. mag-pa-bin-ybg. 

bin-yb-gan png [binyag + an] 1 : han- 
daan dahil sa isang pagbibinyag 2 : 
dako ng simbahan na pinagbibinya- 
gan; bautisteryo 3: Kiistiyano 4: tao 
na nakalagpas sa pagsubok. 

bin-yb-ta png [Esp vineta ] 1 : Lit maik- 
ling kathang pampanitikan : vignette 
2 : munting larawan o disenyong 
pampalamuti na ginagamit sa pahi- 
nang may pamagat at sa Simula o 
dulo ng kabanata : vignette 3: lara¬ 
wan, retrato, o katulad na nagpapa- 
kita ng ulo at balikat lamang at unti- 
unting pumupusyaw ang background: 

vignette. 

bin-yu-gin png Zoo : alimasag o ali- 
mango na alanganing lalaki o babae. 

biochemistry (ba-yo-ke-mis-tri) png 
[Ing] : biyokimika. 








biodata 


123 


birth stone 


biodata (ba-yo-dey-ta) png [ Ing ] : 
mahalagang tala tungkol sa sarili. 

biodegradable (ba-yo-de-grey*da- 

bol) [Ing] pnr : maaaring mabulok 
ng bakterya o ng iba pang organis- 
mong buhay. 

biodiversity (ba-yo-day-ver-si-ti) png 
[Ing] : pagkakaiba-iba ng mga hala- 
man at hayop : saribuhay. 

biogas (ba-yo-gas) png [Ing] : uri ng 
substance na nakalalason, mula sa 
inimbak at binulok na organikong 
bagay, at nagagamit na panggatong. 

biography (ba-yog-raf-i) png [Ing] : 
talambuhay. 

biology (ba-yo-lo-dyf) png [Ing] : bi- 
yolohiya. 

bionic (ba-yo-nik) png [Ing] : may 
artipisyal na bahagi ng katawan o 
dahil dito, may lakas na higit sa ka- 
raniwan. 


biophysics (ba- 

biyopisika. 


yo-fi-siks) png [Ing] : 


biopsy (ba-yop-sf) png [Ing] : biyop- 
siya. 

* % 

biotin (bay-o-tin) png BioK [ Ing] : bi- 
taminang mula sa kristalina (C 10 H 16 
O 0 N 2 S) na kabilang sa bitamina B 
complex, laganap sa tissue ng hala- 
man at hayop, mahalaga sa pagpigil 
ng pagkamatay ng hayop kapag lu- 
mabis ang pagkain ng puti ng itlog: 
bitamina H. 

bi*pa*gi*pat png [Mag] : dawak. 

bi*pa*gi*yun*tay png [Mag] : estruk- 
turang tulad ng payong. 

biped (bay-ped) png Zoo [Ing] : ha¬ 
yop na may dalawang paa : bipede. 

bi*p6*de png [Esp] : biped. 

bi'ped'tU'nong png [Mag] : tao na 
nagpapagaling sa maysakit. 


bipolar (bay-po-lar) pnr [Ing] : may 
dalawang polo o poste. 


bi*r£ png [Esp virar] 1 : kalagayang 
hatak nang ganap : birada 2 : mapu- 
wersang tama Cf hampas, suntok : bi¬ 
rada. 


Bi*r&-an png: isa sa mga pangkating 
etniko ng mga Bilaan. 

bi*r£-da png [Esp virar + ada ] : bira. 

bi*ra*da*ri pngMit [Mrw ] : diwata. 

bi-rad-da-li png Mit [Tau] : diwata. 

bi*r£*do pnr [Ep virar +ado] : hatak 
na hatak. 


bi •ra*d6r png [Esp virador] : uri ng 
lyabeng napakikitid o napaluluwang 
ang panga, sang-ayon sa bagay na 

pipihitin : monkey-wrench. 


bi*r6*go png [ Esp virago] 1: matapang 
at abusera 2: babae na matapang at 
sinlakas ng lalaki. 

bhrang png 1 : pandong 2: takip sa 
mukha. 

bbray png [Ilk] : uri ng lambat na 
panghuli ng isda. 

bi*r6y png 1: [Kap Iba Ilk Tag] maliit 
na bangkang may layag at ginagamit 
sa pangangalakal 2: [ War] tabing o 
kortina. 

bfrbir png [Mrw] : fnog. 

bir-bt r pnd birbhrin, bu^mir-bir, 
mag-birbir [S7] : magpaikot o pa- 
ikutin, gaya ng tornilyo; painugin : 

BALIRBIR. 

birch (birtz) png [Ing] : uri ng punong- 
kahoy (genus Betula) na matigas. 

bird (berd) png [Ing] : ibon. 

birdie (ber-di) png [Ing] 1: maliit na 
ibon 2: Isp iskor sa golf na may ba- 
was ng isang palo sa par 3: Kol titi 
ng bata. 

bi*r6*te png: bilog na sombrerong 
gawa sa makapal na tela; sombrero 
na sukat na sukat lamang sa bao ng 

ulo Cf GORA : BERET. 

biretta (bi*re*ta) png [Ing] : parisu- 
kat at itim na sombrero ng alagad 

n£ simbahan. % 

% • 

bf*rey png Pol [Esp virrey] : titulong 
ibinibigay sa taong nasa pamahala- 
an at may autoridad bilang hari. 

bfr*go pnr [Esp virgo] : birhen; don- 
selya. 

birguda png [Esp virgula] : maliit na 
baston. 

birh6*nir pnr [5T] : balfsa, o hindi 
mapakali. 

Birhen png [Esp Virgen] : sa Bibliya, 
mahal na Birheng Maria, ina ni He- 
sus. 

birhen png [Esp virgen] 1: dalagang 
hindi pa nakikipagtalik 2: tao na wa- 
la pang karanasan sa sex : birtuwoso 2 , 

PUTLI. 

Birheng Ma*r(*a png [Esp Virgin Ma¬ 
ria) : sa Bibliya, ina ni Hesukristo. 

birhf*ni*d^d png [Esp virginidad] : 
pagiging birhen. 

bi-rf png Bot : buto o binhi ng ka- 
tsumba. 

biriani (bir-ya-ni) png [Ind] : pagkain 
sa India na gawa sa kanin, karne, o 
isda var biryani. 

bi*rf*ba png Bot : halaman ( Rollinia 
orthopetala) na may bungang makatas, 
hugis puso, at lunti hanggang dilaw. 


bhrhbid pnr [Bik War] : balikaw. 

bhrik^n^bi-ri-kin, bu # mi a rik l mag* 

bf-rik [Bik] : uminog. 

bi*rf*kis png [Way] : pugok. 

bi*ril pnr [Esp viril] : may katangian 
ng lalaki : virile. 

bi*ril*hon pnr [War] : banal o sagrado. 

bi*rHi*d£d png [Esp virilidad] : pag- 
kalalaki. 


bi*ri*na png [Esp virina] : kristal na 
parol ng andas ng santo at altar, nag- 
sisilbing palamuti at sanggalang ng 
ningas laban sa hangin. 

bi-rfng png [Mnv] 1 : salapi 2: kabi- 
lugan ng buwan. 

bi*ri*ran png Bot : balimbing. 

bhrit png 1 : [Ilk] pilat sa talukap ng 
mata 2 : pagpapabilis ng takbo ng sa- 
sakyan. 


birkbg png [Ilk] : bagamundo. 
birkug pnr [Ilk] : bulakbol. 
bir*ma png [ War] : tapal o plaster. 
birng£s png [Ilk] : palayaw. 

% 

bi-ro png [Mrw] ; bughaw. 

bi*r6 png 1 : anumang sinasabi o gi- 
nagawa upang magpatawa : karaw, 

LAFUG, LAHOG, LANGOG, PANDU-PANDU- 

pang, sablaw 2 : bagay na sinasabi o 
ginagawa upang manukso : tudyo, 
sisle 3: palagay, turing, o pangyaya- 
ring nakapipinsala sa pinag-uukulan 
o pinangyayarihan. 

bi*ro-bi*r6 png Zoo [S7] : isang uri ng 
ibon. 


w 


b»*r6k png [57] : maliit na bangka. 
bi*ro*ke png : barokes. 

bi*ro*lo*hi*ya png [Esp virologia] : ag- 
ham hinggil sa pag-aral sa mga virus 
at mga sakit na dulot ng mga ito : 
virology. 


bi*r6ng png Ana [Pan] : pantog. 

birso png [57] : bitso. 

birth (berth) png [Ing] : pagsilang. 

birth control (berth kon-trol) png 
[Ing] 1 : pagpigil sa pagdadalang-tao 
sa pamamagitan ng paggamit ng li- 
kas o hindi likas na paraan 2 : pagta- 
takda sa dami ng magiging anak. 

birthday (berth-dey) png [Big] : kaa- 
rawan; araw ng pagsilang ng isang 
nilalang : bertdey. 


birthmark (berth-mark) png [/ng] 
balat. 


birth stone (berth is-town) png [Ing ]: 
batong hiyas na iniuugnay sa bav/at 
buwan ng taon. 


birtud 


124 



birtud png [Esp virtud] 1: puring 
malinis o dalisay 2 : bfsa : epikasya 
3: katangian : virtue 4: kakaibang 
kapangyarihan o kahusayan Cf poder, 
lakas 5: an ting-anting. 

birtu a w6 a so pnr [Esp virtuoso ] 1 : su- 
musunod sa mga prinsipyo ng mora- 
lidad 2: birhen 3: may espesyal na 
kaalaman at kasanayan sa isang larang 
4 : mahusay sa musika at pagtugtog 
ng instrumento 5: may natatanging 
pagtangkilik sa sining at musika bi- 
lang kolektor ng ailtigo, larawan, es- 
kultura, at katulad. 

bi*ru a 6n png (bird + an) : tuksuhan; 
lokohan; tawanan. 

bi a ru*l6n a si a y£ png [Esp virulencia ] 1: 
pagiging makamandag 2: Med kalub- 
haan 3: pagiging malisyoso 4: ma- 
tinding galit 5: Bio sa bakteryolohi- 
ya, kakayahan ng mikroorganismo 
na magdulot ng sakit. 

bi-ru-len-to pnr [Esp virulento ] : ma- 
lubha; grabe. 

fei a ru a Ii png [War] : bahagi ng panta- 
" Ion na tinatahian ng mga butones. 

bi a sa png 1 : [Esp visa] visa 2: [Tau] 

sakit. 

bi a s& png 1 : bagay na dulot ng isang 
sanhi o puwersa : epekto 2 : bagay 
na sumusunod sa isang nakaraan : 
epekto 3: resulta o bunga ng layunin 
o intensiyon : epekto 4: [Kap] gusto. 

bf-sa-A -so [Mrw] : kamandag ng aso; 

* 

rabies. 


bi*sag png Zoo: uri ng maliit na ibon 
na abuhing-kayumanggi ang balahi- 
bo, at namumugad sa batuhan sa 
pasigan. 


bi*s3g-ra png [Esp] : hugpungang 
metal na nagkakabit ng pinto o bin- 
tana sa hamba upang maibukas o 
maisara ito : hinge. 


bi'Sak png [57] : baysak. 

bi-sak-lat png: todas sa madyong sa 
Simula ng laro. 

bi*sak*ldt pnr : nakabuka ang mga 
bind o hita : bikangkang, bilka, biska, 

KAYANG, SAKRANG, SALIKA, SASAKAD. 

bi a s6l png [ST] : bingsal. 

bi-ScHa png : kamalian o sala : biso, 
lIsya. 


bi a san pnb [War] : kahit na; bagaman; 
gayunman; kahiman. 

bi*sang*l6t png: balot ng damit na 
dadalhin sa paglalakbay; balot ng 
damit na magulo at marumi. 

bi •sa-ni'piy png [Mrw] : kamandag 
ng ahas. 


bi*s£n a long png : pansilo ng ibon; 
patibong. 

bi-sa-og png [S7] : paghuli ng isda sa 
pamamagitan ng kamay; pagdakma 
ng isda. 

bi a say png : malalim na dako ng batis 
na pinamumugaran ng mga isda. 

Bi a sa a y k png 1: pulo at lalawigan sa 
mga Rehiyong VI - VIII 2: katutubo 
at wika sa naturang rehiyon : Visayas. 

bis-brba png [Esp]: puwersang buhay. 

bis-bis pnd [Seb] : dilig. 

bf-se png [Esp vice] 1: pangalawang 
pinakamataas na katungkulan : vice 2 
2: pinaikling bise presidente : 

VICE 2 . 


bisect (bay-sekt) pnd [Ing] : hatiin sa 
dalawang pantay na bahagi. 

bi a s6l png Kar [Esp] : kasangkapang 
pantapyas : sinsel. 


bi a se pre a si a d6n a te png [Esp vice pre¬ 
sidente] : pangalawang pangulo. 

« 

bi-s6 a ra png [Esp visera] : bahagi ng 
helmet na tumatabing sa mata para 
huwag masilaw sa liwanag. 

bi*se a fci png [Esp viscera] : lamanloob. 

bi*se a rdl pnr [Esp visceral] : tumutu- 
koy sa lamanloob. 

bisexual (bay-sek-swal) png, pm [Ing] 
1: Bio nilalang na may organ ng ba- 
bae at lalaki; hermaphrodite 2 : tao 
na may kakayahang tumugon nang 

sa habae at sa lalaki. 


bishop (bi*syap) png [Ing] : obispo. 

bishopric (bi-syap-rik) png [Ing] : 
obispado. 

bi*si a bMi a d£d png [Esp vicibilidad] : 
kalagayang maaaring makita : visi¬ 
bility. 


bi a Si a ble pnr [Esp visible] 1: nakikita 
ng mata: visible 2: maaaring maisip : 
visible 3 : kapansin-pansin : visible 
4: kitang-kita : visible 5: inihanda o 
ginawang biswal na presentasyon : 
visible. 


bi-Sig png Ana 1 : bahagi ng-katawan 
ng tao, mulang hugpungan ng bali- 
kat hanggang pulsuhan Cf braso : 

ARM 1 , BUTKON, TAKYAG, TAKDE, TATSAY, 

tinglay, taklay 2: lakas-tao. 

bi a sik a l6*ta png [Esp bicicleta] : sasak- 
yan na may dalawang gulong na pi- 
natatakbo ng pedal at may manibela: 

BICYCLE. 

bi a sik a lis a ta png [Esp biciclista] : tao 
na nagbibisikleta; siklista. 

bbsil png 1: [Ilk] graba 2: sore-eyes 
3 : pagpapahirap sa kaisipan. 


bi a Sil png [Pan] : upak. 
bbsin png [ST] : ganti. 
bhsin png [Iba Ilk] : gutom. 
bi a sin png Zoo [Min] : ardilya. 
bi-sfng png Zoo : iskuwirel. 
bi a Sirha pnr [S71 : sumunod. 

s 

bi-SlTO png [Esp becerro] : batang ka- 
bayo varbusiro : foal, nati, ogbon, 
orbon. 

bi-sf-ta png [Esp visita] 1: dalaw 2: 
propesyonal na dalaw, halimbawa, 
dalaw ng doktor 3: pag-akyat. ng li- 
gaw 4: panauhin 5: pagsiyasat; ins- 
peksiyon 6: kapilya sa baryo - pnd 

bi a si a ta a hin, bu-mi a si a ta t mag a bi a 
si-ta. 

bi*si # ta a d6r png [Esp visitador] : no- 
ong panahon ng Espanyol, opisyal 
na may tungkuling mag-imbestiga. 

bi a si a tas # y6n png [Esp visitacion] 1: 
pagbisita; pagdalaw : visitation 2 : 
pagbisita sa simbahan o sa alagad 
ng simbahan : visitation 3: pagda¬ 
law sa isang pook upang magsagawa 
ng opisyal na pagsisiyasat o inspeksi- 
yon : visitation 4: karaniwang nasa 
malaking titik, pagbisita ni Birheng 
Maria sa kaniyang pinsang si Isabel: 
visitation 5: pista tuwing 2 Hulyo 
bilang pagdiriwang ng gayong pag¬ 
bisita : visitation 6 : kapahamakan 
o biyayang itinuturing na mula sa 
Diyos : visitation 7 : paglitaw o pag- 
dating ng.isang sobrenatural na im- 
pluwensiya o espiritu : visitation. 

bi a si a y£s a tO png [Esp bisiesto] 1: lun- 
dag : leap 2 : layo ng lundag. 

bi a si a yes*t6ng ta a 6n png [Esp bisiesto 
+ Tag taon] : leap year. 

bis a ka pnr [Bik] : bisaklat. 
bis*kdg png [Pan] : tibay 1 . 

bis*ko a m6 a tro png [Esp viscometro] : 
sa seramika, ang panukat-lapat. 

bis-k6t a SO png [Esp bizcocho] : tinapay 
na hiniwa at pinalutong. 

bis*ku*wit png [Ing biscuit] : maliit at 
manipis na tinapay na pinalutong Cf 
galyetas. 

bis-lctd png, pnr : pinatuyo o daeng 
na isda. 

bis a lak png [War] : sinag ng araw; si- 
kat o liwanag ng araw. 

bis a l£k png [Ilk] : salubsob. 

bis*law png [War] : nakasisilaw na li¬ 
wanag. 

bisdfg png\ : [ST] ginto na may walo 
o labindalawang kilates 2 : paninigas; 
pamumuo. 






bislot 


125 


bitamina Ag 


bfs-lot pngBot : punongkahoy na tu- 
mataas nang mahigit-kumulang sa 
50 sm, tapat-tapat ang dahon na ma- 
kinis, at puti ang bulaklak. 

bismuth (biz-muth) png Kern [Ing] : 
element na metaliko, malutong, abu- 
hin, may bahid ng pula, at ginagamit 
sa paggawa ng gamot at natutunaw 
na alloy (atomic number 83, symbol 

Bi). 

bis-ndg png [Ifu ] : laro ng kalalakihan 
kapag naglalamay sa patay, hinaha- 
taw o sinusuntok ang hita ng mga 
kalahok hanggang umayaw. 

bis-ngay png [Ilk] 1: hati ng buhok 
2 : paghati sa buhok, damo, at iba 
pa. 

bi*SO png 1: pangyayaring lihis sa ina- 
asahan 2 : pagkakamali. 

bi*$6i pnr : pilipit. 

bi a s6n png [Esp ] : ilahas na baka (ge¬ 
nus Bison) , kuba, at may makapal na 
balahibo. 

bi*s6r png [Esp visor] : lente na gina¬ 
gamit sa pagkuha ng retrato : visor. 

bis a pe*r£s png [Esp vispera] : gabi o 
araw bago ang mahalagang araw ng 
pagdiriwang : eve. 

bis a ta png [Esp vista] 1: tanawin, lalo 
na ang makikita sa mahaba at maki- 
pot na abenida o pasilyo gaya sa pagi- 
tan ng mga puno, bahay, o katulad : 
perspektiba, vista 2: pagdinig sa kaso 
sa hukuman; pagkakataon na maipa- 
hayag ang panig o kaso, pakikinig sa 
mga ebidensiya at apela sa hukuman : 
hearing 3: gayong pasilyo o abenida, 
lalo na ang mga ponnal na iplinano : 

VISTA. 

biVta pnb [57] : kahit; kahiman var 
bigsa. 

bis a t£ a do pnr [Esp vista] : nabatid; 
habunyag. 

bis*t£ a man pnt [Kap] : bagaman. 

bis*tdy png [ Tsi] 1: salaan na gawa 
sa masinsin at makitid na lapat na 
kawayan at ginagamit upang maihi- 
walay ang bigas sa ipa, binlid, o darak 
2: bahagi ng kiskisan para salain ang 
darak. 

bis a t&y-da a r£k png: bistay na masin¬ 
sin ang pagkakalala at ginagamit 
upang ihiwalay ang bigas sa darak. 

bis a t£y-pi a na a w£i png : bistay na ma- 
dalang ang pagkakalala kaysa bistay- 
darak at ginagamit upang ihiwalay 
ang bigas sa ipa at palay. 

bis a t6k/mg- [Ing beef steak] : putahe ng 
hiniwang karne na niluto sa toyo at 
sibuyas var bistik : asado. 


bfs a ti png [War] : varyant ng best). 

biS*to pnr [Esp visto] : bistado; na- 
pag-alaman ang isang bagay o gawa 
na tangkang itago; nabunyag. 

bis-tro png [Fre Rus] : maliit na kainan. 

bis*tu*k6l png [Ilk] : salakot. 

bis a tu a ri png [Esp] : patalim na gina¬ 
gamit ng doktor sa pagtistis. 

bi*su pnr [Tail] : bingf. 

bi*su*go png Zoo : isdang alat (genus 
Nemipterus) na walang kaliskis ang 
isang bahagi ng katawan at mamula- 
muJa ang kulay. 

bi a su a gong-bu*tu a tan png Zoo : bisu- 
gong tila palawit ang mahabang dulo 
ng pang-ibabaw na buntot. 

bi*su*gong t& a bo png Zoo [Bik Tag] : 
murinay. 

bi*su a k6l png Zoo 1 : [Ilk Pan] uri ng 
kuhol na bilog ang talukab at namu- 
muhay sa putikan at palayan 2 : ba- 
tang usa. 

bi*su*6l png: subyang. 

bi a su*ul png [Tau] : kuliti. 

bis*w£l pnr [Esp visual] : visual. 

bis a wa a li a sas a y6n png [Ing visualiza¬ 
tion ] : paglalarawan sa isip; pag-isip 
na totoo at gawing tunay ang isang 

bagay. 

* 

bfs a yo png [Esp vicio] 1: inmoral o 
masamang gawi : vice 2 : depekto o 
kahinaan : vice 3: anumang naka- 
pagpapababa ng pagkatao : vice 4: 
sexual na inmoralidad, gaya ng pros- 
titusyon : vice. 

biS a yon png [Esp vicion] t: kakayahang 
makakita; paningin : vision 2 : kaka¬ 
yahang makita ang darating o mang- 
yayari : vision 3: a tao o bagay na 
nakita sa panaginip o trance d apa- 
risyong sobrenatural o propetiko : 
kinikita, vision 4: karanasan, kara- 
niwang itinuturing na makahulugan 
at may idinudulot na benepisyo, 
malinaw at kapani-paniwalang naki- 
kita sa isip bagama’t hindi aktuwal 
na naroon, karaniwan sa pamama- 
gitan ng impluwensiyang espirito o 
impluwensiya ng sikolohiko at pisyo- 
lohikong kondisyon : vision 5: anu¬ 
mang nakita o iniisip na nakita sa 
gayong karanasan : vision 6 : tana- 
wing kahawig ng pangitain sa pana¬ 
ginip at katulad : vision 7: tanawin, 
tao, at katulad na may pambihira at 
di-pangkaraniwang ganda : vision. 

bis a yo a nar a yo png [Esp visionario] : 
tao na may kakayahang tumanaw sa 
hinaharap : visionary. 


bis*yo a n3ryo pnr [Esp vicionario ] 1: 
pangarap; kasalukuyang hindi maa- 
aring mangyari; hindi praktikal na 
idea, pananaw, o piano : visionary 
2 : hinggil sa bisyon : visionary 3 : 
hindi tunay; umiiral sa imahinasyon 
lamang : visionary. 

bis a y6 a SO pnr [Esp vicioso] : maraming 
bisyo o gawaing masama. 

bit png [Ing] 1: yunit ng impormas- 
yon na ipinakikita bilang pagpili sa 
dalawang posibilidad; kinatawan ng 
Oo Isa. notasyongbinary 2 : talim ng 
barena at katulad. 

bi a t£jmdbi a ta a h6n, mag a bi a t£, i a bi a 

[ST] : salungguhitan o ekisan. 

bi a t6d png : tinapang karne. 

bi a tad pnd mag a bhtad, bi a td a rin, i a 

bi-tad [ST] 1 : unatin o banatin ang 
damit; plantsahin 2 : biyakin ang kan- 
duli para maibilad sa araw 3: mag- 
daeng. 

bi*t£d a tad pnr : nakalahad. 

bi'tag png [Kap Tag] 1: patibong na 
panghuli ng hayop 2: anumang sit- 
wasyon o bagay na inilalagay upang 
manghuli o magpahamak : Akling, 

DALAT, KALOT, LAANG, LIT-AG, SIOD. 

bi*td a gaw png Zoo : uri ng ibon na sin- 
laki ng uwak at kumakain ng kulisap. 

bi a t£k png [Bik Tag] : lamat. 

bi a t£ a kol png [Sub] : kuwintas na yari 
sa abaloryo. 

* 

bi a tal pnr [Esp vital] 1: mahalaga sa 
pagpapatuloy ng buhay : vital 2 : 
mahalaga sa pag-iral ng isang bagay : 
vital 3: puno ng buhay; masiglang- 
masigla : vital 4: nakaaapekto sa 
buhay : vital. 

bi*t£ a li*dad png [Esp vitalidad] 1: 
kakayahang panatilihin ang buhay : 
vitality 2: lakas : vitality. 

bi a ta*l6k pnr : bikig. 

b i * t a a m i * na png BioK [Esp vitamina] : 
sangkap sa pagkain na mahalaga sa 
pagpapalusog ng katawan; alinmang 
pangkat ng organikong compound 
na mahalaga sa pagpanatili ng kalu- 
sugan ng katawan : vitamin. 

bi-ta-mbna A png BioK [Esp vitamina] : 
alkohol na solidong terpene, natu¬ 
tunaw sa tab a at matatagpuan sa lunti 
at dilaw na gulay, pula ng itlog, at 
katulad, mahalaga sa paglaki, at nag- 
papalinaw ng mata. 

* 

bi a ta a mf a na Ag png BioK [Esp vitami¬ 
na] : bitamina na katulad ng bitamina 
A na nakukuha mula sa isdang ta- 
bang at langis mula sa atay. 


bitamina 


126 


bitor 


bi*ta*mi*na B 1 pngBioK [Esp vitami¬ 
na] : thiamine. 

bi*ta*rn(*na B , 29 pngBioK [Esp vitami¬ 
na] : solido (C 63 N d0 N 14 O 14 PC 0 ) na 
matingkad na pulang kristalina, natu- 
tunaw sa tubig, matatagpuan sa atay, 
gatas, itlog, at lamandagat: antiper- 

NICIOUS ANEMIA FACTOR, CYANOCOBA- 
LAMIN. 

bi*ta*mi*na B 2 pngBioK [Esp vitamina] : 
riboflavin. 

bi*ta*mi*na B 6 'pngBioK [Esp vitamina] : 

pyridoxine. 

bi-ta-rm-na Be pngBioK [Esp vitamina]: 
folic acid. 

bi*ta*mi*na B complex (bi-ta-mhna 
B kom-pleks) pngBioK [Esp vitamina 
Ing complex] : mahalagang pangkat 
ng mga bitaminang natntunaw sa tu¬ 
big, at may bitaminang B 15 B 2 , at ka- 
tulad. 

bi*ta*mf*na C pngBioK [Esp vitami¬ 
na] : ascorbic acid. 

bi*ta*mhna D pngBioK [Esp vitami¬ 
na] : anuman sa bitamina D,, D 2 , D 3 , 
na natutunaw sa taba, matatagpuan 
sa gatas, lahgis mula sa atay ng isda, 
gaya ng cod, at ultrabiyoletang irad- 
yasyon ng ergosterol. 

bi*ta*mi*na D 1 png BioK [Esp vitami¬ 
na] : halo ng lumisterol at calciferol, 
mula sa ultrabiyoletang iradyasyon 
ng ergosterol. 

bi'ta-mrna D 3 pngBioK [Esp vitami¬ 
na] : likas na bitaminang D (C 27 H 43 
.OH) na matatagpuan sa langis na 
mula sa atay ng isda at may bahag- 
yang kaibhan ang estruktura ng mole¬ 
cule nito sa bitaminang D 2 : chole- 

CALCIFEROL. 

bi-ta*mf*na E pngBioK [Esp vitamina] : 
fluid na malapot at manilaw-nilaw, 
matatagpuan sa langis ng wheat-germ, 
nagpapalaganap ng fertilidad, pan- 
laban sa aborsiyon, at aktibo sa pag- 
papanatili ng sistemang masel na 
walang kontrol Cf tocopherol. 

bi'ta*mrna G pngBioK [Esp vitamina] : 

riboflavin. 

bi*ta*mi*na H pngBi-oK [Esp vitamina] : 
biotin. 

bi*ta*mf*na K 1 pngBioK [Esp vitami¬ 
na] : manilaw-nilaw, malangis, at 
malapot na likido (C 31 H 46 0 2 ) na ma¬ 
tatagpuan sa madahong gulay, bigas, 
at atay ng baboy, mahalaga sa pa- 
mumuo ng dugo : phyixoquinone, 
phytonadione. 

bi*ta*mhna M pngBioK [Esp vitamina] : 
folic acid. 


bi*ta*mhna P pig BioK [Ep vitamina] : 
bitamina na natutunaw sa tubig, ma¬ 
tatagpuan sa sitrus, paprika, at katu- 
lad, na nagpapanatili ng resistensiya 
ng mga cell at capillary wall : bita¬ 
mina X, CITRIN. 

bi*ta*mi*na X pngBioK [Esp vitamina ] : 
bitamina P. 

bi*ta*na png : uri ng mahabang lambat. 

bit-^ng png [Ilk] : maliit na daanan 
ng tao sa pagitan ng mga bahay Cf 

ALLEY. 


bi*tang*h6l png [ST] : uri ng punong¬ 
kahoy o bungangkahoy. 

bi*t6*ngol png Bot : punongkahoy 
(CalphyUum blancot) na tumataas nang 
25 m, mabalahibo at bilog ang mga 
dahon, puti ang bulaklak, at habi- 
log ang bunga. 

bi*t£*og png Bot [Kap Ilk Tag] : dang- 
kalan. 


bi-tas png 1 : [ST] pag-ibig na paim- 

babaw o mapagbalatkayo 2 : maik- 
ling ilog 3: punit o hiwa 4: plaket. 

brtas pnd mag-bi-tas, bi-t^-sin, i* 
bf-tas r 571 : punitin ang damit. 


bi v ta*tad pnr: nakabukas o nakalan- 
tad, gaya ng nakabukas na balutan. 

bi-t^w png 1 : pagpapalaya sa pinipi- 
gil 2 : pagkawala o pag-alis; pag-iwan 

-/?n^bu*mrtaw, bi-t^-wan. 

bi-ta-wul png [Kap] : alulong. 

brtay png 1 : [HU Ilk Mar Tag] paru- 
sang kamatayan sa isang gumawa ng 
krimen 2: [HU Ilk Mar Tag] pagpa- 
tay sa pamamagitan ng pagbigti 3: 
\Seb War] sabit 1 . ’ 


bi*t6y png [Seb War] : tawing. 

bi’ta'yan png : pook sa pagbitay. 

bf*taybf*tay png [57] : hikaw, gaya 
ng sa mga Espanyola. 

bit*bit png 1 : Bot bungkulan 2: dam- 
buhala. 


bi'ti a b6t png [War] : imbakan o sisid- 
lan ng bigas o palay. 

brtig png Zoo : erbiborong isdang alat 
(Stephanotepis tomentosus) na maki- 
pot ang bunganga at maliliit ang 
mga kaliskis. 

bi*tHs png [Seb War] ; binti. 

bhtik png 1: Zoo [HU] pulgas 2: Bot 
punongkahoy na pinagkukunan ng 

tablang giho 3: [Seb] silo 3 . 

w 

bi-til-ya png Zoo : isdang alat ( Lethri - 
nus harak) na walang kaliskis ang ulo, 
may matibay na ngipin sa dalawang 
sihang, at kulay pula na may batik- 
batik na bughaw ang katawang hugis- 

itlog : BAKOKONG-MORO, MAHUWANA. 

b(*tin png [Bik Kap HU Ilk. Mar Pan War 
Tag] 1: anumang nakasabit o haka- 
lawit 2 : ang pumipigil o sanhi ng 
pagkakaantala 3: sa larong pabitin, 
maliit na balag na kinasasabitan ng 
mga premyo at paagaw. 

bi'tin png Zoo [Bik Kap HU Seb Tag] : 
isang uri ng malaking ahas na nag- 
lalambitin sa mga sanga ng puno 
var biting. 


bi-tfn pnr : alanganin; kulang pa; 
kapos. 

bi a ti*ndin png [bitin + an] : anumang 
maaaring sabitan o sampayan. 


bi-tfng png [57] 1: bulak na natanggal 
sa kinakapitang sanga 2: Zoo ahas na 
nakapulupot sa kahoy. 

bi-ting*k6y png [Bik] : bulatlat. 
hi-tis bner Ana T Bik Kai) 1 : naa. 


bi-tfw png 1 : pagpalaya sa pinipigil 
2 : pag-alis sa tungkulin; pagtalikod 
sa responsabiliclad : resignasyon. 

bit*l6g png 1 : sala-salang piraso ng 
kawayan na idinadagan sa pawid na 
atip 2 : nakataling mga biniyak na 
kawayang inilalatag sa lunas ng bang- 
ka at nagsisilbing sisidlan ng huling 

isda : talangtang. 


bit*bit pnr : dala nang nakalawit o pi- 
gil sa kamay na nakaunat hang pa- 
baba - pnd bit*bi*tin, mag*bit*bit, 
i*pa*bit*bit. 

bitch (bits) png [Ing] 1 : babaeng aso 
2: Alp bansag sa malisyoso o kasuk- 
lam-suklam na babae 3: Alp puta. 

bite (bayt) png [Ing] : kagat. 

bit*hay png [Tsi Bik War Tag] 1 : bilog 
at walang tinatangnang panghuli ng 
tulya, yari sa nilalang lapat na kawa¬ 
yan 2 : paghalughog o paghahanap 
3: pagsasaliksik o pagsisiyasat Cf bistay. 

bi*tf png [War] : ampaw. 

bi*ti png [HU] \ pitik 4 . 


bit*ling png 1 : galang o singsing na 
metal na kalubkob sa puluhan ng 
gulok 2 : galang o singsing na metal 
o yantok na ikinakabit sa puluhan ng 
pampukpok upang hindi malaglag. 

bi*to*bi*t6*on png Bot [Dum] : botong. 

bi*tok png Zoo [HU Seb War] 1 : bulate 
2 : askarid. 

bi*t6n png: tilamantikangpanlinis at 
pampakintab ng sapatos na katad. 

bi*to*6*nan png Zoo [Bik] : pageng 
bulik. 

bi-tor pnd mag*bi*tor, i*bi*tor, bi*to* 

ran [Ilk] : maghagis ng salapi, ken- 



















bitoto 


127 


biyolento 



di, at katulad sa mga bagong kasal o 
sa madia. 


bi'tO'tO png [Bon] : maliit na basket 
na bilog ngunit parisukat ang puwit, 
at sisidlan ng bigas o ani. 

bit*s6 png [Kap ] : salaan. 


bft-so png 1 : sawsawang gawa sa anna 
o pulbos na bigas, gaya ng ginaga- 
mit sa lumpiya o kaya ang palabok 
sa pansit 2 : kakaning gawa sa gala- 
ppng na isinawsaw sa arnibal at ipi- 
niprito varbitso-bitso. 

bit*s6 pnr [ST] : kaunti. 

bit-su-la png [Seb] : ibabaw 3 . 

bit a SU*w6 a las png Bot : varyant ng 

abitsuw6las. 


bi*tu*ngol png Bot: tumataas na pa- 
lumpong na may mala-ngiping da- 
hon at maliit na bungang bilog. 

bi*ung png [Kap] : haging 1 . 

■ 

bivalve (bay-valv) pnr: may dalawang 
talukab. 

bivouac (biv-wak) png [IngFre] : pan- 
samantalang kampo ng mga sundalo. 

bhwas png: bigwas. 

bi*yS png Zoo : isdang tabang o alat 
(Ctenogobius criniger) na nasa ibabaw 
ng ulo ang dalawang mata var biya : 

BUN^OG. 

bi*ya*di png [Bik] : paralitiko; lumpo. 

bi a y£g png [Ilk] 1 : buhay 2: Litawit 
at korido. 


bi*tug*bi’t6g png [Hil] : butlig. 

bi'tU’fn png 1: anumang lawas pang- 
kalawakan, maliban sa buwan, na 
natatanaw bilang kumikislap na mga 
tuldok sa madilim na langit: estrel- 

YA, STAR, TALA, V 1 RTUHEN 21 Asn anu- 

man sa malalaki at nagniningning na 
lawas pangkalawakan, gaya ng araw, 
na may sariling liwanag : estrelya, 
star, tala, virtuhen 3: Asl lawas 
pangkalawakan, gaya ng mga plane- 
ta, na itinuturing na may kinalaman 
sa mga tao at sa mga pangyayari : 
estrelya, star, tal\, virtuhen 4: a 
pigurang heometriko na may lima o 
higit pang puntong sumisinag mula 
sa gitna b anumang kahugis nito : 

ESTRELYA, STAR, TALA, VIRTUHEN 5: Idy 

a tanyag na artista o mang-aawit b 
artistang gumaganap ng panguna- 
hing papel sa isang palabas c tao na 
nangunguna o kapansin-pansin sa 
isang larangan var batwin, bitoon, 
bituan, bituen, bitewen, bitwen : es¬ 
trelya, STAR, TALA, VIRTUHEN. 

bi'tU'fng-d6 # gat png Zoo : echinoderm 
(class Asteroidea) na may katawang 
hugis bituin : asteroid 3 , starfish. 

bhtU'ka png [Bik Kap Iba Ilk War] : 
bahagi rtg lamanloob ng tao o hayop, 
likaw-likaw na tubong lagusan ng tinu- 
tunaw na pagkain mula sa sikmura 
hanggang puwit : intestine, gut. 

bi*tti*kang-ma*n6k/mgi: Bot [bituka+ 
ng manok] alga ( Enteromorpha intesti- 
nalis) na tuwid at sala-salabid ang 
thallus 2 : zigzag na lansangan. 

bi-tu-ki png [Ilk] : luad na bala ng ti- 
rador o bugahan : barokes. 

bitumen (bayttumen) png[Ing] : kaha- 
wig ng tar, halo ng mga hydrocarbon 
na mula sa petrolyo at karaniwang 
ginagamit na pantapal sa kalsada o 
bubong Cf alkitran. 


f 

bi*y6'he png[Esp viaje] : lakbay. 

bi*ya’h6*ro png [Esp viajero] : manla- 
iakbay; pasahero. 

bi*y^k png 1 : bahagi ng isang bagay 
na nahati; kabiyak, gaya ng isang bi¬ 
yak na kawayan : crack, pis-ak 2 : pu- 
tok o sira ng isang bagay: crack, pis-ak. 

bi a y^*kan png : sa Bulacan, laro ng 
dalawang lalaki na kapuwa nag-uuna- 
han sa pagbiyak ng tubo sa pama- 
magitan ng itak. 

bi*ya*kis png, pnr: salawal o saya na 
nakalilis bilang tanda ng kahandaan 
sa puspusang paggawa. 


Bi*y6k-na-B6"to png 1 : pook sa paa- 
nan ng SieiTa Madre at sakop ng San 
Miguel, Bulacan at ginamit na pang- 
kalahatang himpilan ng Hukbong 
Rebolusyonaryo sa pamumuno ni 
• Heneral Aguinaldo 2: pook din na 
pinagtayuan ng Republika ng Biyak- 
na-Bato at pinangyarihan ng Kasun- 
duan sa Biyak-na-Bato. 

bi*ya*kus png [Kap] : tila buslong may 
mahabang hawakan na panghuli ng 
isda. 


bi*ya*long png [ Tbo] : matigas na kahoy. 

bi a yang*sik pngMus [Hil] : palendag. 

bi a ya a ning pnr [Tao] : dilaw. 

bi a y£s png 1 : bahagi sa pagitan ng mga 
buko, gaya sa kawayan, tubo, at iba 
pa Cf bumbong 2: Ana bahagi sa pa¬ 
gitan ng mga hugpungan ng katawan 
ng tao o hayop, gaya ng bisig, binti, 
at iba pa : segment 3: Bot matigas na 
baging na magkakatapat at malala- 
pad ang dahon na matutulis ang dulo 
4: [Bik War] tukil; bumbong. 

bi a yas-bi a ya a san png Bot [ST]: baging 
na ginagamit na pantali. 

bi-ya-song png Bot [Seb] : dayap. 


bi a ya a ta*wi png [Tau] : pinakamaga- 
rang blusa na hapit sa katawan at may 
gintong butones. 

bi-ya-ti-ko png [Esp viatico] : eukaris- 
tiya o ostiyang isinusubo ng pari sa 
maysakit pagkatapos mangumpisal 
kapag malapit nang mamatay. 

bi a yaw png Bot [ War] : lumbang. 

bi a y&y png 1 : pansamantalang pag- 

KoKtiKoH r>rr icHa h'a tnKicr nnanff ma- 


natiling buhay 2 : mababaw na trey 
na nilalagyan ng tubig at pinagpapa- 
tungan ng sisidlan ng pagkain upang 
hindi langgamin. 

bi*ya*yd png [Bik Kap Tag] 1 : anu¬ 
mang natanggap na nakabubuti : 
anughara, pala 1 2: kaloob ng Diyos : 
grace 1 , grasya, handog 3 . 


bi a ya*yung png [Tbo] : pakwan. 

bi a y6r> png [Esp bien] : mabuti o ma- 
gandang gawa. 

bi a ye a n£n png: ina o ama ng asawa. 

Bi a y6n a be a nJ a da! pdd [Esp bimvenida] : 
Maligayang Pagdating! 

bi a y6-nes png [Esp bien +es] : mga pa- 
kinabang; gantimpala. 

Bi a y6r a nes png.[Esp viernes] : pang- 
anim na araw ng linggo, kasunod ng 
Huwebes var Biyarnes : Friday. 


bryik png Ana [S7] : bituka ng manok. 

bi a yo /mdbi-yu-hin, mag a bi a yo, bu a 

mi-yo [ST] : itaboy ang baboy. 

bi a y6 png [Ilk] : punong pinagkuku- 
nan ng tabla o kahoy. 

bi a y6 a gra*pf a ya png [Esp biografia] : 

talamKnBav 


bi a yo a ki a mi a k6 png [Esp bioquimica] : 
pag-aaral ng kemikal at pisiko-kemi- 
kal na mga proseso ng organismong 
buhay : biochemistry. 

bi a yo*kd png : maliit at mura pang 
bunga ng mangga. 

bi*y6*la png [Esp viola] 1 : Mus instru- 
mentong de-kuwerdas na higit na 
malaki at mababa ang pitch sa biyolin; 
kilala bilang biyolin na alto o tenor : 
viola 2 : laro ng kalalakihan na lu- 
mulukso ang lider sa nakayukong taya, 
at matataya ang sinumang susunod 
ng lukso kung hindi niya magaya ang 
lider o sumayad ang paa niya sa taya : 

PINNALAGTO. 


bi a yo a las*y6n png [Esp violacion] : anu¬ 
mang paglabag. 

bi a yo a l6n*sl a ya png [Esp violencia] : 
dahas; paggamit ng lakas; karahasan. 

bi a yo a len a to pnr [Esp violento] \ ma- 
rahas; malupit. 


biyoieta 


128 


blitzkrieg 



bi*yo*le*ta png [Esp violeta ] 1 : lila var 
byoleta 2 : Bot baging na madahon 
at may bulaklak na kulay lila. 

bi*yo*lfn png Mm [Esp violin ] : instru- 
mentong may apat na kuwerdas, 
mataas na pitch, at ipinapatong nang 
halos pahalang sa balikat kapag ti- 
nutugtog : violin. 


brycHi'mS’ta png Mus [Esp violinis - 
ta] : tumutugtog ng biyolin. 

bi*y6*lo*g6 png [Esp] : dalubhasa sa 
biyolohiya. 

bi*yo*lo*hi*ya png [Esp biologia] 1 : 
agham ng buhay : biology 2 : buhay 
na mga organismo o mga proseso 
ng buhay sa pangkalahatan : biology 
3 : mga halaman at hayop na nabu- 
buhay sa isang rehiyon : biology. 

bi a y0'l6n png Mus [Esp violon] : pa- 
ngatlo sa pinakamalaking instrument 
to na kabilang sa pamilya ng mga bi¬ 
yolin at ipinupuwesto nang patayo 
sa pagitan ng hita ng tumutugtog : 

BIYO-LONSELO, CELLO, VIOLONCELLO . 


wo na nagsisilbing pook sa paggawa 
o pag-uusap. 

black (blak) pnr [Ing] 1 : itim 2: ma- 
dilim 3 : walang kulay dahil sa ganap 
na pagkahigop sa lahat o halos lahat 
ng tumatamang liwanag. 

blackboard (blak-bord) png [Ing] : 
pisara. 

black eye (blak ay) png [Ing] : pa- 
ngingitim ng balat sa paligid ng mata, 
karaniwang dahil sa bugbog. 

black head (blak hed) png [ Ing: 
maitim na duming mantsa sa balat, 
lalo na sa mukha. 

black hole (blak howl) pngAsn [Ing] : 
bahagi o rehiyon sa kalawakan na 
may napakalakas na grabedad na 
kahit na ang liwanag ay hindi naka- 
tatakas; pinaniniwalaang ang paggu- 
ho ng isang bituin ang posibleng da- 

hilan nito. 

blackjack (blak-dyak) png [Ing] 1 : 
bandila ng mga pirata 2 : uri ng laro 
sa baraha : beinte-uno 2 , twenty-one. 


bi a yo*l6rvse-lfs*ta png Mus [Esp vio- 
loncelista] : tumutugtog ng biyolon. 

bi"yo*lon*s£*lo png Mus [Esp violon - 
chelo] : biyolon. 

bi'ydm’bo png [Esp biombo] : naititik- 
lop na iskrin; tabing var biyumbo, 

BYUMBO. 

bi-yo-p«“Si-k6 png [Esp biofisica] : ag¬ 
ham ng mga pisikal na katangian ng 
mga buhay na organismo : biophysics. 

bi*yop*sf*ya png [Esp biopsia] : pag- 
aaral sa himaymay inula sa isang bu¬ 
hay na organismo upang malaman 
ang pagkakaroon o kalubhaan ng 
sakit: biopsy. 

bi'yu'do png [Esp viudo] : balo, bi* 
yu-da kung babae. 

bi-yuk png [Kap] : peklat. 

bi'yU'kd png Zoo [57] : malaking suso 
sa lupa. 

bi*yurrvb6 png [Esp biumbo] : varyant 

ng biyombo. 

bi-yung png [Kap] : haging 1 . 

bhyung png [Iva] : dinong. 

bi-yU'OS png [ War] : buko ng bulaklak. 

bi*yu*6t pnr : gusot; tupi-tupi var ba- 
yuot. 

biz png [Ing] : pinaikling business. 

bizarre (bi-zar) pnr [Ing] : may ka- 
kaibang itsura o epekto. 

Bk, symbol (bi-key) Kern [Ing] : ber- 
kelium. 

bla-ba png [ Tho] : pahalang na bahagi 
ng bahay sa magkabilang gilid ng lo- 


blacklist (blak-list) png [Ing] : lista- 
han ng mga tao na pinaghihinalaan 
o may masamang reputasyon. 

black magic (blak ma-dyik) png 
[Ing] : pangkukulam : m4hika negra. 

blackmail (blak-meyl) png [Ing] 1 : 
pamimilit sa tao na sumunod sa gus¬ 
to sa pamamagitan ng pananakot 2 : 
panghuhuthot o paghingi ng bayad 
bilang kapalit sa hindi pagsisiwalat 
ng nakasisirang impormasyon o li- 
him 3 : anumang kabayarang naku- 
kuha sa naturang paraan. 

black market (blak mar-ket) pngEkn 
[Ing] 1 : ilegal na pangangalakal 2: 
pagbili o pagtitinda ng kalakal na da- 
pat ay nasa kontrol ng pamahalaan, 
kasama na ang pagbili o pagtitinda 
ng dayuhang salapi. 

black out (blak awt) png [Ing] 1 : 
pansamantala o tuluyang pagkawala 
ng paningin, malay, o alaala 2 : pag- 
' kawala ng koiyente o signal pg radyo 

Cf BROWNOUT. 

black pepper (blak pep-er) png Bot 
[Ing] : paminta. 

blade (bleyd) png [Ing] 1 : talim 2: 
espada 3: Bot dahon ng halaman, la¬ 
lo na ng damo o sebada 3: malapad 
na bahagi ng dahon Cf petiole, stalk 
4: manipis at sapad na bahagi ng is- 
keyt na dumudulas sa yelo 5: scapula 
o shoulder blade 6 : sa ponetika, pa- 
ngunahing bahagi ng dila na mada- 
ling maigalaw at binubuo ng dulo, 
itaas at ilalim na rabaw, at mga gilid 
ng dila. * 


blan*d6n png [Esp] 1: malaking kan- 
dila 2 : malaking tirikan ng kandila 
sa simbahan. 

blang*kdt png [Ing blanket] : maka- 
pal na kumot na gawa sa tela. 

blang*k6 # te png [Esp blanquete] : pul- 
bos na ipinapahid sa mukha. 

bl£ng a ko pnr [Esp bianco] 1 : walang 
laman 2 : puti; maputi. 

blay png Mus [Bat] : gimbal. 

blazer (bley-zer) png [Ing] 1: maga- 
ang jaket na matingkad ang kulay o 
karaniwang asul-marino para sa ka- 
suotan ng mga manlalaro 2 : jaket 
na karaniwang pampatong sa damit. 

bleach (blich) pnd [Ing] : paputiin o 
papusyawin sa pamamagitan ng pag- 
kukula o ng prosesong kemikal. 

bleacher (blit-ser) png [Ing] 1: ke¬ 
mikal na ginagamit sa pagpapaputi 
o pagpapapusyaw 2: bangkong gina¬ 
gamit na upuan ng mga manonood 
sa palaruan. 

bleep (blip) png [Ing] : beep. 

bleeper (blip-er) png [Ing] : maliit 
at portabol na kasangkapang elek- 
troniko na tumutunog kapag may 
‘ mensahe sa may-ari Cf beeper. 

blend pnd [Ing] : haluin. 

bl6n*der png [Ing] 1: sinuman o a- 
numang naghahalo 2 : kasangkapang 
panghalo na may mga talim na tila 
propeller sa pinakailalim at pinapa- 
ikot nang mabilis ng malakas na 
motor upang dumurog ng pagkain, 
gumiling ng kape, maghalo ng inu- 
min, at katulad. 

bIMo png [Gui-Bag] : barira mrblinlo. 

blind (blaynd) pnr [Ing] : bulag. 

blinds (blaynds) png [Ing] : pambin- 
tanang pananggalang na natitiklop, 
nahahawi, o naitataas upang mapigil 
ang pagpasok ng liwanag : Venetian 
blinds, persiyana. 

blink (blingk) png [Ing] : mabilis at 
paulit-ulit na pagbukas at pagsara ng 
mata Cf kurap. 

blinker (blmgk-er) png [Ing] : kasang¬ 
kapang ginagamit sa paghahatid ng 
signal, tulad ng pagbukas at pagsara 
ng mata. 

Blit png: isa sa mga pangkating etniko 
sa timog Cotabato. 

blitz (blits) png [Ing] : pinaikling 

blitzkrieg. 

blitzkrieg (blitz-krig) png [Ger] Is 
bigla, mabilis, at puspusang kampan- 
yang militar upang matamo agad 































blizzard 


129 


bo bod 


ang tagumpay 2: masidhi o biglaang 
salakay. 

blizzard (blhzard) png [Ing] 1: rria- 
rahas na bagyong may malakas na 
hangin, tuyong niyebe, at matinding 
lamig 2: masidhi at matagal na bagyo 
ng niyebe. 

block (blak) png [Ing] : bloke. 

blockade (blak-eyd) png [ Ing] 1 : anu- 
mang bagay na nakaharang o naka- 
sagabal sa daraanan 2: Mil pagkub- 
kob o pagharang sa isang teritoryo 
ng kalaban, tulad ng daungan, upang 
mapigil ang pagpasok o paglabas ng 
tao o mga kalakal 3: anumang pu- 
mipigil sa pagpasok o pag-iral. 

blockbuster (blak-bas-ter) png [Ing] 

1: bombang panghimpapawid na 
may malakas na paputok, karaniwang 
ginagamit sa malawakang paglipol 
2: anuman o sinumang may napa- 
kalaking epekto, impluwensiya, o 
bisa, gaya ng aklat o pelikulang ku- 
mita nang malaki. 

blockhouse (blak-haws) png [Ing] : 
konkretong silungan na ginagamit sa 
pagbabantay. 

blok png [Ingblock] : sa huweteng, pa- 
pel na sadyang ginuhitan upang sula- 
tan ng inggreso. 

bl6*ke png [Esp bloque] 1: solidong 
matigas na materyales, gaya ng ka- 
hoy, bato, yelo, at katulad 2: mag- 
kakatabing mga gusali na ligid rig 
mga kalsada 3: anumang sumasaga- 
bal sa daloy ng gawain : block. 

blond (bland) pnr[Ing] : sabuhokat 
balat, manilaw-nilaw. 

blon-so png [Tbo] : pambabaeng ga^ 
lang na 0.64 sm ang kapal, gawa sa 
tanso, at karaniwang isinusuot nang 
labinlima hanggang dalawampung 
piraso. 

blood (blad) png [Ing] : dugo. 

bloodhound (blad-hawnd) png Zoo 
[Ing] : uri ng malaking aso na may 
mahabang tainga at malakas ang 
pang-amoy. 

blood money (blad ma-ni) png [Ing] 

1: salapi na ibinabayad sa bayarang 
asesino 2: salaping ibinibigay sa ka- 
anak ng pinatay o napatay na tao 3: 
salaping ibinabayad sa magbibigay 
ng impormasyon tungo sa pagkahuli 
ng salarin o knminal 4: kaugalian ng 
mga Muslim hinggil sa pagbabayad 
ng maysala sa biktima o kamag-anakan 
nito upang makalaya o bilang kapalit 
ng parusang ipinataw ng hu-kuman. 


bloomer (blu-mer) png [Ing] 1 : pam¬ 
babaeng pan talon na maluwang at 
hanggang tuhod ang haba 2 : anu¬ 
mang tila bulaklak na namumukadkad. 

blooper (blu-per) png [Ing] : naka- 
hihiyang pagkakamali. 

blotter (bla-ter) png [Ing] 1 : papel 
o kartong pandampi ng tina : sekan- 
te 2 : pagsusumbong at pagpapalista 
ng reklamo ng isang tao sa pulisya o 
katulad na autoridad. 

blouse (blaws) png [Ing] : blusa. 

blouson (blu-zown) png [Ing] : 

maikling jaket na katabas ng blusa. 

blow pnd [Ing] : hipan. 


bio-won png Mus [ Tbo] : malukong 
na gong. 

blo*won ge-be-lak png Mus [ Tbo] : 
maliit na gong na tagapagbigay ng 
himig : blowon gong, blowon udik. 

bio-won gong png Mus [ Tbo] : blo¬ 
won gebelak. 

blo-won u-dik png Mus [ Tbo] : blo¬ 
won gebelak. 

blowout (blo-awt) png [ Ing] 1 : salu- 
salong handog ng isa sa kasama 2: 
pagputok ng goma, gaya ng sa auto, 
bisikleta, at katulad. 

blybber (blab-ber) png [Ing] 1 : ma- 
kapal na bahagi o taba ng balyena 
2: pangit na katawan ng tao. 

blue (blu) pnr f Ing] 1 : bughaw 2: 
malungkot. 

blue baby (blu beybi) png [Ing] : 
sanggol na ipinanganak na may cya¬ 
nosis dulot ng depekto sa baga o 
puso, na nagiging sanhi ng panga- 
ngasul ng balat. 

bluebell (blu-bel) pngBot [Ing] : ha- 

laman ( Hyacinthoides nonscripta) na 

may bughaw at hugis kampanang 
bulaklak. 

blueberry (blu-be-ri) pngBot [Ing] : 
maliit na palumpong (genus Vacci- 
nium) na may bungang maliliit, kulay 
itim-bughaw, at nakakain. 

bluebird (blu-herd) png Zoo [Ing] : 
ibon (genus Sialia) na maliit, kulay 
bughaw, at matatagpuan sa Hilagang 
Amerika. 

bluegrass (blu-gras) png [Ing] 1 : Bot 
damo (genus Poa) na may kulay bug¬ 
haw na bulaklak 2: Mus uri ng instru¬ 
mental na country music na nagta- 
tampok ng mahusay na pagtugtog ng 
gitara, banjo, at iba pa. 


blueprint (blu-print) png [Ing] 1 ; 
potograpikong limbag ng huling yugto 
ng inhinyeriya o ibang piano; puti 


ang letra at guhit sa bughaw na pa¬ 
pel 2 : proseso ng paggawa nito 3 : 
detalyadong piano sa mga unang 
yugto ng proyekto o idea. 

blues (blus) png [Ing] 1 : kalungku- 
tan 2: Mus malungkot na musika na 
sinimulan ng mga Amerikanong Itim. 

bluff (blaf) png , pnd [Ing] 1: salita o 
kilos na may layuning mandaya o 
manlinlang 2 : pagpapanggap. 

blung-kut png Bot [ Tbo] : suha. 

blurb (blerb) png [Ing] : maikling 
paliwanag o papuri, karaniwang na- 
kasulat sa pabalat kung tungkol sa 
aklat; maikling patalastas. 

blu*sa png [Esp] : pambabaeng damit 
pang-itaas : blouse, badju, kegal. 

blush (blash) pnd [Ing] 1: mamula 

dahil sa kahihiyan 2 : mahiya; mapa- 
hiya. 

b6 png [ Tir] : itay. 
bo-d png Bot [Ilk] : bunga. 

boa constrictor (bo-wakons-trik-tor) 

png Zoo [Ing\ : banyas 1 . 

b6*ak png [Mrw] : bugalwak. 

b6-al png [57] : namumuong asin, 
arina, lupa, at katulad. 

board (bord) png [Ing] 1: sapad at 
manipis na piraso ng kahoy na kara¬ 
niwang parihaba 2 : manipis na tabla 
o katulad na materyales 3 : kalupunan 1 
4: pagdudulot ng pagkain, karani- 
wan sa nangungupahan. 

board and lodging (bord endj lad- 
ying) png [Ing] : pagpapaupa ng ti- 
rahan at pagkain. 

boarder (bor-der) png [Ing] : tao na 
umuupa ng tirahan. 

boarding house (bor-ding haws) png 
[Ing] : paupahang bahay Cf dormi- 

TORYO. 

board member (bord mem-ber) png 
[Ing] 1: kasapi ng lupong tagapanga- 
siwa ng isang kompanya, komisyon, 
at katulad 2 : bokal. 

boat (bowt) png [Ing] : bangka 2 . 

bob png [Ing bob] : estilong maikling 
gupit para sa babae o bata. 

bobbin (ba-bin) png [Ing] : simpian. 

b6b-bol png [Iba] : palo. 

bobby socks (ba-bi saks) png [Ing] : 
maikling medyas na bahagyang lu- 
malampas sa bukong-bukong. 

kb-bo P^g 1 [Esp] tanga 2 : [Ilk] sa- 
lakab. 

bo-bb-a pngBot [Seb] : lansones. 
bo-bod png [Mrw] : tigis. 




bobokot 


130 


bokilya 


bo-b6-kot png Zoo [ST] : ibon na ka- 
hawig ng loro. 

bo-b6-los png [ Mrw] : tagumpay 2 . 

9 

bo-bo-r6 png [57] : bunso. 

bo-b6-tO png: tamales na may atsu- 
wete. 

bo*b6*tok png Zoo : ibon ( Melopsitta- 
cus undulatus) na kakulay ng kulasisi 
o loro ngunit higit na malaki varhu- 
butok. 

bock (bok) png [Ing] : matapang at 
maitim na serbesang Aleman. 

b6*da png [ Esp] 1 : kasal o kasalan 2: 
salusalo sa isang kasalan. 

b6*da*bil png Tro [Ing Fre vaudeville] : 
pagtatanghal na may kantahan, pag- 
papatawa, maiikling dula, at mga 
presentasyong akrobatiko na laganap 
noong pananakop ng Amerikano : 

VAUDEVILLE. 

b6*da de-6-ro png [Esp] : ikalimam- 
pung anibersaryo ng kasal. 

b6-da de-pl&-ta png [Esp] : dalawam- 
pu at limang taong anibersaryo ng 
kasal. 


b6-ga-b6*ga pnr : marahan ngunit 
pan ay. 

bo-ga*d6r png [Esp boga + ador] : ta- 
gagaod ng sasakyang pantubig. 

bo-ga-han png [Ifu] : basket na hugis 
banga na pinaglalagyan ng bigas, at 
maaaring isabit para ilayo sa mga 
daga. 

bo-gas png Bot : banakal. 

bo-gay png [Ifu] : paglilipat ng pun- 
lang palay. 

bogey (bo*gi) pnglsp [Ing] : sa golf, 
puntos na lagpas ng isa sa inaasa- 
hang palo sa anumang butas. 

bog-go-6ng png [Ilk] : bagoong. 

bo-gos png [57] : punongkahoy na 
ginagawang uling. 

bo*g6y png [57] : bahagyang pag-uga 
ng sanga kapag lumipad ang ibong 
nakadapo. 

bog-6y pnd mag-bog-dy, i-bog-6y, 
bog-u-yfn [57] : tumuklas ng kaya- 
manan. 

b6g-su-£ng-ta-6n png Zoo [Pan] 
pelvan. 


bo-de-ga png [Esp] 1 : silid o gusaling b6*gus pnr [Ing] : huwad. 
ginagamit na imbakan o taguan ng bo . h6 pnr [E$p hoher 
mga pamnda p kagamitan 2: imba- ^ erQ 
kan o tindahan ng alak at pagkain 


3: Kol tiyan. 

bodhisattva (bo-di-sat-va) png[Hin]: 
sa Budhismo, tao na nakarating na 
sa prajna at nakatakdang maabot ang 
nirvana. 

b6*do png Bot : bulo. 

b6-do-bo-do png Bot [Ilk] : ambong. 

bo*d6ng png [Kal] : kasunduang pang- 
kapayapaan ng mga tribung mandi- 
rigma : pedin. 

Bo-d6-ni png [Ing] : uri ng limbag na 
tipo na ipinangalan kay Giambattis¬ 
ta Bodoni. 

body (ba-di) png [Ing] 1 : katawan 2: 
ang nakararami 3: pangkat ng mga 
tao bilang samahan 4: katipunan 5: 
malaking kantidad 6: isang bagay 7: 
lawas. 

body building (ba-di bil-ding) png 

[Ing] : pagpapalakas ng katawan sa 
pamamagitan ng pag-eehersisyo, pag- 
babarbel, pagtakbo, pagbabaras, at 
katulad. 

bodyguard (ba-di-gard) png [Ing] \ 
tao o pangkat ng mga tao na uraaa- 
lalay o nagtatanggol sa ibang tao : 
badigArd. 

bod-y6k png [Mrw] : lamuyot 

bog png [Ing] : pook na basa at ma- 
lambot ang lupa. 


bo-h6m-yo pnr [Esp bohemio] : pali- 
kero. 

Bo-hol png : lalawigan at pulo sa Re- 
hiyon 7. 

bo-hol png Bot: matinik na palumpong 
(Gmelina elliptica) na tumataas nang 
8 m. 

Bo-ho-16-no png 1 : pangkating etniko 
na matatagpuan sa Talibon, Tagbi- 
laran, Ubay, at Loon sa lalawigan ng 
Bohol 2: wika ng mga taga-Bohol. 

boil (boyl) pnd. [Ing] : pakuluan; ku- 
mulo; magpakulo. 

b6-il pnr [57] : hindi pantay angupuan. 

boiler (boy-ler) png [Ing] 1 : kasang- 
kapan sa pagpapakulo 2 : tangkeng 
ginagamit para gawing singaw ang 
tubig. 

bok png [Mrw] : buhok. 

b6*ka png [Esp boca] : bibig. -r 

bo-ka-blo png [Esp vocablo] : salita; 
terminong panggramatika. 

bo-ka-bo-ka png [Esp boca] : munting 
saranggola na yari sa papel. 

bo-ka-bu*l£r-yo png [Esp vocabulario] 
1: mga salitang ginagamit ng isang 
pangkat ng tao, uri, propesyon, at 
katulad 2 : talaan o kalipunan ng 
mga salita o parirala ng isang wika, 
sangay ng agham at katulad, karani- 
wang alpabetisado, at may kasamang 
kahulugan 3: anumang koleksiyon 


ng simbolo na bumubuo sa sistema 
o paraan ng di-berbal na komuni- 
kasyon : talasalitaan. 

bo-ka-dil-yo png [Esp bocadillo] : sand¬ 
wich. 

bo-k£*do png [Esp bocado] : panrenda 
sa takbo ng kabayo, karaniwang iki- 
nakabit sa may ulo’t bibig nito var 
bukado. 

bo-ka-du-ra png [Esp bocadura] 1:. 
husay sa pagsasalita 2: Mus bahagi 
ng instrumento na inilalagay sa pa- 
gitan ng mga labi : bokjlya 3: Mus 
kakayahan sa pag-awit o pagtugtog 
ng instrumentong hinihipan varbu- 
kadura. 

bo-kciI png [Esp vocal] 1: kagawad ng 
komiteng panlalawigan at pandistrito 
ng bilangguan 2: Pol kagawad ng 
sangguniang panlalawigan : board- 
member. 

bo-ka-li-sas-y6n Mus [Esp vocaliza- 
cion] : pagsasanay ng boses para ma- 
" kuha ang tamang tono : vocalization. 

bo*ka*lis*ta png Mus [Esp vocalista ] : 
mang-aawit; tao na kumakanta : vo¬ 
calist. 

bo-kas-y6n png [Esp vocacion] 1: hi- 
lig o propesyon : vocation 2: pagsi- 
silbi sa Diyos gaya ng pagpapari : 
vocation 3: karagdagang gawain 
bukod sa hanapbuhay o trabaho : 
vocation. 

bo-kas-yo*n£i pnr [Esp vocacional] 1: 
hinggil sa bokasyon o hanapbuhay : 
vocational. 2: hinggil sa gabay o ali- 
tunUmin sa isang propesyon o hanap¬ 
buhay : vocational. 

bo-ka-ti-bo pnr [Esp vocatibo] 1: Gra 
hinggil sa kaukulan ng pangalan ng 
tao o bagay na tinutukoy sa pangu- 
ngusap : vocative 2: hinggil sa o gi¬ 
nagamit sa pagtawag o pagtukoy : 

VOCATIVE. 

b6-kay-p6-tO png [Esp boca + y -Tag 
pato] : kasangkapang pang-ipit ng 
maliliit na bagay o pambaluktot at 
pamputol ng alambre. 

bo-kays6n-dyo png [Esp boca +y + in- 
sendio ]: kuhanan ng tubig at pinagka- 
kabitan ng bombang pamatay-sunpg: 
fire hydrant. 

b6k-bok png [Mrw : paid. 

bo-kel png Bot [Pan] : buto. 

b6*kel pnr [Mrw] : tamad. 

bo*ktg png [Mgd Tau] : silungan. 

bo-kH-ya png [Esp boquilla] 1: tumu- 
tukoy sa bibig o nguso ng isang ba¬ 
gay na may ganitong hugis : nozzle 



•: r* m |f-r* 


• l-r 

























bokingkingan 


131 


bonbon 


2: Mus bahagi ng instrumentong 
pangmusika na ginagamitan ng bi¬ 
big 3 : sisidlan ng bombilya ng ilaw 
var bukilya. 

bo*king*kbngan png: pitik sa tainga 
na parusa kapag talo sa larong holen. 

b6'ko*b6*ko png Ana [ Mrw ] : gulu- 
god. 

bdk'sing png Isp [Ing boxing] : laro, 
pdraan, at sining ng pakikipagsun- 
tukan : boxing. 

bok •si*ng6-ro png Isp [Ing boxing + Esp 
ero] : manlalaro ng boksing. 

bok-sit png [Ilk] : puson. 

bo-kus png [Kal bocus]: hugisbangang 
basket na masinsin ang pagkakalala 
maliban sa puwit nito, at pinagsisid- 

lan ng balang. 

& 

bol png [ Tbo ] : tabakong nginunguya 
Cf NGANGA. 

b6da png [Esp] 1: Isp bilog o bilugang 
bagay; hungkag o solido na karani- 
wang ginagamit sa larong gaya ng 
beysbol o basketbol : ball 2 : bagay 
na kahugis nito : ball 3: pahayag na 
maaaring totoo o biro upang papa- 
niwalain ang pinagsabihan. 

boda*da pngKar [Esp] : mga nakaus- 
ling bato na bumubuo sa dingding 
at nagbibigay ng magaspang na rabaw. 

boda*d6r png [Esp volador ] 1 : Zoo is- 
danlawin 2 : saranggolang gawa sa 
itinuping papel 3: kuwitis var bulador. 

bod£g*song png Bot [Seb War] : kara. 

b6dak/rag Bot [Mar] : bulaklak. 

bodan-dang png [Mrui\ : irap. 

bd-lang png [Mrw] : sasabungin. 

bodang b£*kal png: bilog at solidong 
bakal, may sahing at base na pabi- 
log, at nilalagyan ng hiyas na bato. 

boddn-te png [Esp ambulante Hil] : 
pagpunta sa ibang pook upang mag- 
tinda ng kalakal. 

boddrvte pnr [Esp volante] lumilipad. 

bod£*0 pnr [Mar] : bulaw 1 . 

bo-la-ti-no png Bot: dalandan. 

bodaw png [Bik] : sa sinaunang lipu- 
nan, hidwaan ng dalawang bayan. 

bold pnr [Ing] 1: matapang; mapa- 
ngahas; malakas ang loob 2 : mada- 
ling mapansin 3: higit. na maitim ang 
limbag 4: Kol a hubad b mahalay. 

bold show (bold syow) png [Ing] : 
mahalay na palabas sa sine at aliwang 

panggabi. 

bode-ro png [Esp] 1 : Say sayaw ng mga 
Espanyol na may simpleng kompas 
na tatluhan 2 : jaket na maaaring 


wala o may kuwelyo at manggas, at 
isinusuot nang nakabukas sa may 
harapan 3: mambobola. 

bode-tfn png [Esp] 1: balita 2: boli- 
tas na kahoy, may nakasulat na nume- 
ro, at ginagamit sa larong karambola. 

b6di-bodi png Zoo \ isdang alat o is- 
dang tabang (Aiiomma indica) na may 
maninipis at madalang na kaliskis, 
karaniwang ginagawang daeng. 

bodH-yo png Isp [Esp bolilio] : hugis 
boteng kahoy o plastik na pinatata- 
maan ng bola sa bowling : pin 1 . 

bodi-ndw png Zoo 1: isda na kahawig 
ng tamban, malinaw ang katawan na 
pamng dilis 2 : tuwakang varbulinaw. 

bodin-t6k png [Ilk Pan] : holen. 

bodiS’ydn png [Esp volicion] : kusang 
pagpili; pagkilos : volition. 

bodft png [Mrw] : pasak 1 . 

bodhtas png [Esp bolita] 1: AM maliit 
na aserong bola na karaniwang ma- 
tatagpuan sa bering 2 : maliit na 
bilugang pildoras var bulitas : b.all 

BERRING. 

bodhv^r png [Esp] : salapi sa Vene¬ 
zuela. 

bollard (bol-yard) png [Ing] : maba- 
bang poste sa tabing kalsada o piyer 
na yari sa metal, konkreto, o plastik, 
at ginagamit na pananggalang, lalian, 
o pangharang. 

b6do png [Esp] 1: itak 2: Bot kawayang- 
tsina. 

bodd png Bot [Bik] 1: uri ng magaang 
kawayan 2 : uri ng saging na ilahas. 

bologna sausage (bo-lon-ya so-seyds) 
png [Ing] : soriso na malaki, pinau- 
sukan, gawa sa giniling na karne ng 
baboy o baka, at nilahukan ng mga 
pampalasa. 

bododoy png [Kal] : bayan. 

bolometer (bo-lo-mf-ter) png [ Ing] : 
sensitibong aparatong elektrikal na 
pansukat ng enerhiyang mula sa 
mahinang liwanag. 

bodon-k6*yan png Bot [Hil] : darayaw. 


bodun-tad png [Esp voluntad] 1: ka- 
kayahang mag-alay ng kusang pagii- 
lingkod 2: kakayahang kumilos nang 
kusa. 

bodun-ta-ns-mo png [Esp voluntaris- 
mo] : voluntarism. 

bodun-taryo png [Esp voluntario] 1: 
tao na nagboboluntaryo ; volunteer 
2: Bat a pagkilos o paggawa ng isang 
bagay nang hindi pinipilit b kilos na 

sinasadya at hindi aksidente. 

* 

bodun*t6r*yo pnr [Esp voluntario] 1: 
nag-alay ng libreng serbisyo : volun¬ 
tary 2 : waiang bayad at kusang-loob 
na naglilingkod : voluntary 3: batay 
sa sariling pagpapasiya : voluntary. 

bo-ma-yas png [Igo] : mag-asawa o 
ang magpapakasal. 

bomb (bam) png [Ing] : bomba. 

bom-ba png [Esp] 1: sisidlang pumu- 
putok na may lamang usok, gas, at 
ibang nakapipinsala : bomb 2: maki- 
nang humihigop ng tubig 3: maki- 
nang pansaboy ng tubig o panghihip 
ng hangin : bomb 4: bahaging itina- 
taas-ibinababa sa poso ng tubig 5: 
poso 6: Kol panooring may paghu- 
hubad o pagtatalik. 

bbnvba /???rfmag*b6m'ba f bom-ba- 

hin 1: maglagay ng hangin sa pama- 
magitan ng bomba 2 : gumamit ng 
tubig-poso. ■ 

b6m*ba a-to-mi-ka png : bombang 
nuklear na nagmumula sa biglang 
pagkahati o pagkabiyak ng atomo 
U-235 ang mapaminsalang la^kas : 
A-bomb, atomic bomb. 

bomber (ba-mer) png [Ing] 1: ero- 
planong nagdadala at naghuhulog 
ng bomba 2 : tao na gumagamit ng 
bomba sa gawaing kriminal. 

bom-bil-ya png [Esp bomb ilia] : de- 
kon^enteng ilaw na hugis munting 
bomba. 

bom-bo png [Esp] : malaki ng tambol. 

b6m-bo pnr [Esp] : malaki ang tiyan. 

bom-bo-man png Lit Mus [Mrw] : 
oyayi. 


bolshevik (bol-sye-vik) png [Rus] 1 : bdm-bon png [Mrw] : pataba. 
kasapi sa partido komunistang Ruso bona f jde (b6-na-fayd, bo-na- 
2 : sinumang rebolusyonaryong sos- p m |-. tim ay; totoo; tapa 

yalista; anarkista. hn-nalc tm.cr 7,on \ Mrw Sml Tai 


bolt png [Ing] 1 : dumudulas na bara, 
ginagamit na pangkandado ng pin¬ 
to, gate, at katulad 2 : deskarga ng 
kidlat. 

bol-t^-he png [Esp voltaje] : lakas elek- 
trisidad o potencial difference na 
ipinapahayag sa volt: voltage. 

bo*lung*nas png Zoo [Ilk] : espada. 


bona fide (bo-na-fayd, bo-na-fay-di) 
pnr [Ing] : tunay; totoo; tapat. 

bo-nak png Zoo [Mrw Sml Tau] : da- 
rap ugan. 

bo-nan-za png [Esp] 1 : malaking pa- 
kinabang 2 : kasaganaan; suwerte. 

b6-naw (bonaw) png [Mar] : babad. 

b6-nay png [Bik War] : itlog 1 . 

bon-bon png [Ing Fre] 1 : piraso ng 
minatamis o kendi 2: bungangkahoy 


bond 


132 


boralang 


o nuwes na inilubog sa tsokoiate; 
tsokolate. 


bond (band) png [Ing] 1: bagay na 
nagbibigkis, nagdidikit, o nagpapa- 
natiling magkasama 2 : bagay na pu- 
mipigil sa lava ng katawan 3: puwer- 
sang nag-uugnay 4: Pol kasunduang 
may bisa 5: Kerri ang nagdidikit sa 
dalawang atom sa chemical com¬ 
pound 6 : piyansa. 

bone (bown) png [Ing] : buto 1 * 2 . 

bo-ne-te png [Esp] 1: pambabae o 
pambatang sombrero na may pantali 
sa ilalim ng baba : bonnet, tukarol 
2: Zoo uri ng isda. 

bonfire (bon-fayr) png [Ing] : mala- 
king siga, bilang bahagi ng pagdiri- 
wang o para magbigay ng babala : 

INI DO. 


bong png 1 : pipa 2: [Bik] kabiia. 

bong pnr [ Tbo ] : malaki at matatag. 

b6-ngas pngBot [Seb] : hinabuad. 

bo-ng6m*bong png Mus [Mrw] : hi- 
mig 1 . 

bong-gan pnr: malaki ang tiyan. 

bbngdo png [Bik] : pagbili sa bihag 
ng kapitan ng barko. 

bongo (bong-go) png [Ing] : alinman 
sa pares ng maliliit at may mahabang 
katawan na tambol na karaniwang 
pinipigil sa pagitan ng mga binti at 
tinutugtog ng mga daliri. 

bo-ngo-lan pngBot : uri ng saging. 

bo*ng6n png [Ilk] : bungkos. 

bonhomie (bon-ho-mi) pnr [IngFre] : 
likas na mabait at masayahin. 

Bonifacio, Andres (bo-ni-fas-yo, an- 
dres) png Kas : (1863 - 1897) pam- 

bansang bayani, makata, at tagapag- 
tatag at supremo ng Katipunan. 

bo*ni*kbw png Lit [Pan] : bugtong 1 . 

bo*ni-tan pngBot [Iva] : yerba ( Lilium 
longiflorum) na tuwid at walang mga 
sanga, salitan ang dahong hugis pana, 
walang tangkay o uhay, mabango at 
hugis trumpeta ang bulaklak, at puti 
ang korola. 

bo*m*to png [Esp] 1 : Zoo isang uri ng 
isdang alat (family Thunidae) na hu- 
mahaba nang 90 sm, kulay abuhing- 
bughaw, at may pahilis na itim na 
guhit sa likod 2 : magandang lalaki, 
bo-nhta kung babae. 

bo-nbybk^ng [ST] : buyok. 

bonnet (bon*it) png [Ing] : bonete 1 . 

A 



-no pngBot [Iva] : yerba (Polygo¬ 
num chinense) na gumagapang, 
mamula-mula ang mabukong puno, 


mabalok ang lunting dahon, at pu- 
lang lila ang tadyang. 

b6*no png [Esp] : pakinabang. 

bo*n6 png [57] : pakikibaka. 

bo-no png [Mrw] : babag. 

bo-no-bon png [Ilk] : punla na gaya 
ng palay, kamatis, at talong na maa- 
aring ilipat sa taniman. 

bo*n6*han png [57] : baklad. 

b6*nong png [57] : patalim na kaha- 
wig ng itak ngunit mapurol ang dulo. 

bonsai (bon-say) png [IngJap] 1: si- 
ning ng pag-aalaga ng ornamental 
at artipisyal na pinaliit na mga puno 
at palumpong 2: puno o palumpong 
na pinaliit sa pamamagitan ng natu- 
rang paraan 3: Alp pandak. 

bon-t6 png [57] 1 : pasalungat na agos 
sa ilalim ng tubig 2 : pagbagsak sa ki¬ 
na tatayuan. 

bon*t6/radmagbont6, ibontd, bon* 
to-hin [57] 1 : hilahing bigla ang 
isang bagay 2 : makipagsapalaran. 

BontOC (bon-tok) png: kabesera ng 
Mountain Province. 

bon*t6*han png [57] : pook na pinag- 
lalagakan o pinagtatapunan ng isang 
bagay Cf basurahan, bodega. 

B6n*tok/?ng1 : Balangaw 2: pangka- 
ting etniko na matatagpuan sa buju- 
bundukin ng Cordillera, at sa itaas 
na bahagi ng lawa ng Chico : Bontok 
Igorot, Guyanes. 

bon*t6k png [57] : suntok. 

B6n*tok l*g6*rot png: Bontok 2 . 

bon*t6n png [Pan] : sagunson 1 . 

bon*t6y png [57] : edema. 

b6*nus png [Ing] 1: hindi hiningi o 
hindi inaasahang dagdag na bene- 
pisyo 2 : anumang karagdagang ibi- 
nigay nang libre. 

bon vivant (bon vi-vant) png [Fre] 1 : 
tao na may mariwasang pamumuhay 
2 : masayahing kasama o kaibigan. 

bon voyage (bon-vo-yads) png [Fre] : 
pagbati para sa maayos at matiwasay 
na paglalakbay. 

bon*y6k png [57] : isang paraan ng 
pagsasaing sa bao. 

b6*og png [57] : pagkabulok ng bu- 
ngangkahoy dahil sa pagkalaglag 
mula sa puno o pagkaani nang wala 
sa panahon. 

bo*6g pnr: baog. 

boogie (bu-gi) png Mus Say [Ing] : uri 
ng himig at sayaw na mabilis, nauso 
noong mga taong 1950 at 1960. 


book (buk) png [Ing] : aklat. 

booking office (bu-king o-fis) png 
[Ing] : opisina o pook na pinagdara- 
anan o binibilihan ng tiket sa mga 
sasakyan, palabas, patayaan, at ka- 
tulad. 

book keeping (buk ki-ping) png 

[Ing] : pag-iingat ng libro de-kuwen- 
ta ng isang samahan o anumang tang- 
gapan. 

booklet (buk-let) png [Ing] : maliit 
na aklat. 

bookmark (buk-mark) png [Ing] : anu¬ 
mang piraso, karaniwang karton, at 
ginagamitna pantanda sa pahina ng 
libro at katulad. 

book rack (buk rak) png [Ing] 1: san- 
dalan ng mga aklat na nakabukas : 
book rest 2 : lalagyan ng mga aklat. 

book rest (buk rest) png [Ing]:: bdok 
rack. 

book review (buk re-vyu) png [Ing] 

1: masusing paglalarawan at pagsu- 
suri sa isang aklat 2 : bahagi o pahina 
sa pahayagan o magasin na kinapa- 
palooban ng nasabing artikulo. 

boomerang (bu-mi-rang) png[Ing] : 
baliko o nakakurbang piraso, kara- 
niwan ng matigas na kahoy, na buma- 
balik sa pinanggalingan kapag iniha- 
gis : bumerang, haliryo. 

b6*ong png [57] : basag. 

b6*ot png [Ilk] : dapulak. 

Bootes (bu-u-tez) pngAsn [IngGri] : 
ang tagapastol, hilagang konstelasyon 
sa pagitan ng Ursa Major at Seipens 
at kinabibilangan ng maningning 
na bituing Makapanis. 

booth (buth) png [Ing] 1: maliit na 
kompartamento at karaniwang para 
sa pansariling gamit 2 : maliit o pan- 
samantalang puwesto upang maitang- 
hal o maipagbili ang mga paninda, 
gaya ng mga nasa eksibisyon. 

boots (buts) png [Ing] : bota. 

b6-pis png [Esp bopiz] : putaheng may 
baga, atay, at iba pang lamanloob 
ng baboy o baka, hiniwang maliit, at 
iginisa sa suka, paminta, at bawang 

: KANDINGGA. 

0 

€ 

. I 

bo*ra*d6r png [Esp borrador] 1: pani- 
mula o unang anyo ng anumang 
akda : banghay 1 2: Lit balangkas ng 
akda 3: [Ilk] Zoo balang. 

bo*ra*i*kaw png Zoo [Ilk] : dalag. 

b6*ral png Ana [57] : pusodh 

bo-ra-lbng png [57] : tao na may ma- 
laking pusod. 






borali 


bouilion 


133 



bo*r6*li pnr [57] : sobrang alat; masya- 
dong maalat. 

b6r*ax png Kem [Ing] : pulbos o kristal 
(Na^O/lOHgO) naputi, natutunaw 
sa tubig, at karaniwang ginagamit sa 
paggawa ng kristal, porselana, ena¬ 
mel, at katulad. 

b6-ray-b6*ray png Zoo : pating na ka¬ 
raniwang lumalaki nang 2.4 m, ma- 
lajri ang ulo, at patulis ang dakong 
bun tot var buray-buray. 

b6r*bo rpng: pangunguha ng bungang- 

kahoy. 

b6r*bor pnd bor*bu*rin, mag*b6r* 

bor [S7] 1 : pulbusin o dikdikin ang 
gaya ng paminta, asin, o arina 2 : mag- 
ambagan para sa gastos : bulabor. 

bor*d£ png [Esp bordar] : disenyong 
likha sa pag-ikid ng sinulid sa isang 
rabaw, tulad ng tela var burda. 

bor*da*d6*ra png [Esp bordador +era] 

: babaeng nagboborda, bor*da*d6r 
kung lalaki. 

bor*dd*do pnr [Esp] : binordahan; may 
borda. 

bor*d6n png 1: Lit [Hil\ karagatan 2: 
malaking troso. 

b6*ri png Bot [Mar] : bule. 

boric acid (bo-rika-sid) png Kem [Ing] 

1: acid (H 3 BO s ) na puti, kristalina, 
likas o makukuha mula sa borax, at 
ginagamit sa paggawa ng seramika, 
semen to, kristal, enamel, at katulad 
2: alinman sa pangkat ng acid na may 

boron. 

boride (bor*ayd) png Kem [Ing] : com¬ 
pound na binubuo ng dalawang ele¬ 
ment na boron ang higit na elektro- 

negatibo. 

b6*ri*ko png [Esp bdrico] : pulbos na 
kemikal na inihahalo sa paglilinis ng 
ginto habang ito’y tinutunaw o inaa- 
puyan. 

bo*ri*rf*ngon png Zoo [Seb] : ibon (Pa- 
rus elegans elegans) na itim at dilaw 
ang balahibong' may batik ng puti, 
at mahilig manirahan sa baybaying 
dagat at kabundukan. 

bor*l6 png [57] : sama-samang pag- 
bili ng bungangkahoy var borlan. 

b6r*las png [Esp borla + s] 1 : palamu- 
ting palawit ng kuwintas o galang 2 : 
anumang palawit na mga sinulid, pisi, 
o kordon na ginagamit na palamuti 
sa balabal, sombrero, at katulad : 

LAMUYMOY 3 , TASSLE. 

bor*!it pnr [57] : kung sisidlan, na- 
mumutok dahil maraming laman. 

borldng /mdmag"bor'l6ng, borlu* 
ngfn, bor*lu*ng6n [57] : sibatin. 


bor*n6y png [Ilk] : tapayang yari sa 
luad, buhangin, abo, at pinong gra- 
ba; malaki at matambok ang kata- 
wan; at makipot ang bunganga var 
burnay : angang. 

bo*r6 png [ST] : bunso; tawag ng mga 
magulang sa panghuling anak. 

bo*r6-bo*r6 png [Bik] : aliw-iw. 

bo*ro a bo*t6*nes png Bot [57] : da- 

mong kinakain ng layang-layang. 

b6*ron png 1 : Kem [Ing] element na 
di-metaliko, laging may kasamang 
bofax, boric acid, at katulad, at kris¬ 
talina ang anyo kapag kinuha mula 
sa compound (atomic number 5, 
symbol B) 2: sa seramika, ang tao 
na nagsasama-sama ng mga bagay. 

bo-r6*na png Bot [Kap] : dawa. 


hawakan 


gong 


png Bot 


b6*ses png [Esp voces] : tinig. 
b6s # nan png [Kap] : hulaw 1 . 

bos*ngu*6n pnr [57] : masalita; ma- 
satsat. 

b6*so png [Esp bozo] 1: tao na sumisi- 
sid sa tubig 2: Kol paninilip; karani¬ 
wang may bahid ng malisya. 

b6 a Sog png [Mar] : pag-akyat. 

bo’sd'lan png [ST] : biga sa bubong. 

b6*song png [Bik War] : parusa. 

b6*song pnr [57] : hindi marunong 
kumilala ng utang ng loob. 

boss (bos) png [Ing] : tagapamahala 
ng mga manggagawa; pinuno; hepe; 

manedyer. 

bO'SU’w£ng png [S7] : tinik na pako 
sa paa. 

bos*y6 png Med [Esp bocio] : paglaki 
ng glandulang thyroid sa gilid at ha- 
rapan ng leeg : buklaw 1 , buklong, 

GOITER. 

b6*ta png [Esp] : sapatos na umaabot 
hanggang bind : boots. 

bO'ta*b6'ta png Bot [57] : uri ng pu- 

nongkahoy. 

bo*t6*kay png: matandang unggoy. 

bo-t^n-te png [Esp votante] 1: tao na 
may karapatang bumoto : voter 2 : 
tao na bumoboto : voter. 

b6-te png [Esp] 1: sisidlan ng likido, 
karaniwang may leeg, bunganga, at 
tapon, at yari sa kristal : alewahang, 
botelya 2 : bangkang maikli at palas 
ang hulihan, ginagamitan ng gaod, 
at sinasakyan ng mga tao kung na- 
nganganib na lumubog ang bapor o 


kapag walang daungan upang maka- 
lapit sa dalampasigan. 

bo'tghya png [Esp botella] : bote. 

bo*tel*yi*ta png [Esp botella + ita] : 
maliit na bote. 

b6*teng png Bot [Mrw] : buko. 

bo'tf'ka png [Esp botica] : tindahan ng 
gamot o medisina : parmasya. 

bo*ti*k^pyo png [Esp boticario] : tao 
na nagtitimpla ng gamot o nagdtinda 
sa botika : parmasyutiko. 

bO'ti'kin png [Esp botiquin] 1: maliit 
na baul o kabinet na pinaglalagyan 
ng gamot var butikin 2: imbakan ng 
mga gamit para sa pansariling kali- 
nisan; maliit na klinika : dispensaryo 
3 : binibitbit na sisidlan ng mga ka- 
gamitan sa pangunang lunas. 

bo*tf*tOS png [Esp] : sapatos na mataas 
at may sintas. 

b6‘to png [Esp voto] 1: pormal na pag- 
papahayag ng pagsang-ayon, pasiya, 
o hatol sa pamamagitan ng balota, 
pagtataas ng kamay, at katulad : vote, 
halal 2 : ang gayong karapatan : 
VOIT, HALAL 3: opinyong ipinahayag 
ng nakararaming boto : vote, halal 
4 : desisyong narating sa pamamagi¬ 
tan ng pagboto : vote, halal 5: ko- 
lektibong pagpapahayag ng saloobin 
na mahahalaw sa bilang ng mga boto: 
vote, halal 6: pagkatig 7: panata. 

bo*t6*an png [Ilk] : lipak. 

bo*to*hdn png [Esp voto + Tag han] : 
halalan. I 


bayasit 




bo-t6n png\\ [Esp] butones 2: [Esp] 
anumang kahawig ng butones at gi¬ 
nagamit na diinan para sa aparatong 
buzzer : button 4: Bot punongkahoy 
na may bungang ginagamit na pan- 
lason sa isda var buton. 

b6*tong png : baton. 

bo* tong png Bot [Dum] : punongkahoy 
(Barringtonia asiatica) na hindi gaa- 
nong malaki, malago at kumpol- 
kumpol ang mga dahon, at hugis dais 
ang malalaking bunga var butong : 
bitobitoon. 

b6*tor png [57] : singsing na pangkan- 
dado ng bintana. 

Bot*sw6*na png: republika sa timog 
Africa. 

bot*y6g pnr : malaki ang tiyan var 
butyog. 

bot-yok pnr: mataba at mabilog. 

bouilion (bu-yon) png [IngFre] : kaldo 
o sabaw na pinaglagaan ng baka, 
manok, o iba pang karne. 





boulevard 


134 


brilyo 


boulevard (bu-le-vard) png [IngFre] : 
malapad at mahabang lansangan Cf 

ABENIDA, AVENUE. 


bouquet (bu-key) png [IngFre } : ina- 
yos na pumpon ng bulaklak. 

bourbon (bor-bon) png [ IngFre ] : 
whisky na dinalisay mula sa mais at 


rye. 

bourgeois (bur-zhwa) png, pnr [Fre] : 
burges. 

bourgeoise (bur-zhwa-si) png [Fre] : 
burgesya. 


boutique (bo-tik) png [IngFre] : ma- 
liit na tindahan ng mga panregalo, 
damit, palamuti, at katulad. 

bo-v6*da pngArk [Esp] : nakaarkong 
estruktura, karaniwang yari sa bato, 
semento, o tisa, at bumubuo sa bu- 
bong o kisame ng gusali, bulwagan, 
at katulad : simboryo, vault. 


bow png [Ing] : busog. 

b6*wa png Zoo [Ing boa ] : banyas. 

bo-wd png Bot [Ilk] : bunga. 

bo-w6-ya png [Igo] : kuwintas nayari 
sa ngipin ng aso, bahagi ng kasuotan 
para sa ritwal ng pakikidigma. 

bdw-ling png Isp [Ing] : laro na gir 
magamit ng isang makinis na alley 
at pinagugulungan ng bola upang 
patamaan ang sampung bolilyo sa 
dulo. 


box (baks) png [Ing] : kahon. 

boxing (bak-sing) png Isp [Ing] : 
boksing. 

box office (baks o-fis) png [Ing] 1: 
opisina ng dulaan o katulad na pi- 
nagbibilhan ng mga tiket 2: a Tro pi- 
nagbilhan ng mga tiket para sa isang 
dula o katulad na palabas b popular 
na palabas na mayroong nagbaba- 
yad na manonood at kumikita. 

boy png [Ing] 1 : batang lalaki; anak 
na lalaki 2: Kol utusan. 

bo-ya png [Esp] : palutang : buoy 1 . 

boy-boy pnd mag-boy-boy, i-boy- 

boy [Si] : maglahad ng mga bagay 
mula Simula hanggang katapusan, 
tulad ng paglalahad sa angkan ng 
isang tao. 

boycott (boy-kot) png [Ing] : pagka- 
kaisa ng mga tao na may layuning 
huwag tangkilikin ang isang tao, 
produkto, o negosyo : boykot, boy- 

KOTEO. 


boyfriend (boy-frend) png [Ing] 1: 
nobyo 2 : kaibigang lalaki, girlfriend 
kung babae. 

boy-kot png [Ing boycott] : boycott. 


boy-ko-te-o png [Esp boicoteo] : boy¬ 
cott. 

bo-yog png Zoo [Mrw] \ bubuyog. 

bo-y6k png [ War] : bugok. 

bo-y6-kong pnr : bukot; kuba. 

bo-yon png [Igo] 1 : kulam 2: pagka- 
tuklas at pagpaparusa dahil sa pang- 
kukulam. 

boy scout (boy is-kawt) png [Ing] 1 : 
pandaigdig na samahan ng mga ba¬ 
tang lalaki na 11-19 taong gulang, iti- 
natag sa Great Britain noong 1908 
2 : kasapi nito. 

Br, symbol (bi-ar) Kern [/ng] : bromine. 

bra png [Ing] : kasuotang panloob ng 
mga babae na sumusuporta sa suso. 

brace (breys) png [Ing] 1 : anumang 
nagpapanatiling magkadikit o mag- 
kasalikop ang dalawang bagay 2 : 
pang-ipit, gaya ng gato 3: anumang 
nagpapatatag 4: pfnong kawad o 
alambre na ikinakabit sa ngipin 
upang maisaayos ang pagtubo nito. 

bracelet (breys-let) png [Ing] : galang. 

brad png Kol [Ing brother] \ pinaikling 

brother. 

brain (breyn) png Ana [Ing] : utak. 

brain-dead (breyn ded) pnr Med [Ing] : 
patay na ang utak; hindi na guma- 
gana ang isip. 

brainwash (breyn wash) pnd [Ing] : 
ipailalim ang tao sa mahabang daloy 
ng pagpapanibago ng paniniwala; 
baguhin ang paniniwala. 

brake (breyk) png [Ing] : breyk. 

brak-t6-a png Bot [Esp bractea] : pang- 
karaniwang dahon o tila dahong ba¬ 
hagi sa ilalim ng bulaklak. 

branch (brantz) png [Ing] 1 : sangay 
2 : sanga. 

bran-di png [Ing brandy] : alak mula 
sa dinalisay na katas ng ubas : brandy. 

brand new (brand nyu) pnr : bagong- 
bago; bagong modelo at kalalabas 
pa lamang sa pagawaan, gaya ng auto 
o anumang kasangkapan. 

brandy (bran-di) png [Ing] : brandi. 

0 

bra-sa-16-te png [Esp brazalete] 1 : uri 
ng galang 2 : armband. 

br&s-kas png: larong baraha var bu- 
riskas C/tres\t:te. 

br^-SO png [Esp brazo] 1: Ana bahagi 
ng katawan ng tao, mulang siko hang- 
gang pulsuhan ng kamay Cf bisig 
2 : bahagi ng kasangkapan o kagami- 
tan na patungan ng kamay o hawakan. 

brass png [Ing] 1 : tanso 2: kasang¬ 
kapan o kagamitang yari sa ganito 


3: Mus a insti~umento na kahawig ng 
trumpeta b pangkat ng ganitong ins- 
trumento sa orkestra o banda. 

brass ware (bras weyr) png [Ing] : 
kagamitan o kasangkapang gawa sa 
tanso. 


bread (bred) png [Ing] : tinapay. 

bread toaster (bred tows-ter) png 
[Ing] : de-koryenteng ihawan o initan 
ng tinapay. 

breakdancing (breyk-dan-sing) png 
Say [Ing] : sayaw na akrobatiko at 

madalas sinasabayan ng tugtog na rap. 

✓ * 

break-up (breyk ap) png 1: paghihi- 
walay 2 : pagkawala ng kahinahunan. 

breakwater (breyk-wa-ter) png [Ing]: 
harang na bumabasag sa puwersa ng 
mga alon, karaniwang nasa unahan 
ng pantalan o daungan. 

br6-be pnr [Esp breve] : biglaan a dali- 
dali; maikli; sandali. 

breb-y^r-yo 

• dasalan na ginagamit araw-araw ng 
obispo, pari, at madre. 

breed (brid) pnd [Ing] 1: magpalahi 
2 : magparami ng halaman o hala- 
man sa mga paraang kontrolado 3: 
magkaroon ng anak. 

brew (bru) pnd [Ing] 1: magluto ng 
serbesa o ale sa pamamagitan ng 
pagbababad, pagpapakulo, at pag- 
buburo. 

brewery (bm-wer-i) png [Ing] : pook 
o pabrika na gumagawa ng serbesa 
at inuming may malt. 

breyk png 1: Mek [Ing brake] preno 
2: [Ing break] pansamantalang pag- 
tigil 3: [Ing break] paghihiwalay. 

brgys-let png [Ing bracelet] : galang. 

bride (brayd) png [Ing] 1: nobya 2: 
babaeng ikakasal o ikinakasal, bride¬ 
groom kung lalaki. 

bridge (bridz) [Ing] : tulay. 

bri-g&-da png Mil [Esp] 1: bukluran 
2 : organisadong hanay ng mga mang- 
gagawa 3: pangkat ng mga bilanggo 
3: bukluran. 


png [Esp breviario] : aklat 


>ri! a y£n*te png [Esp brillante] 1 : diya- 
mante 2 : mamahaling alahas. 

)ril-y6n-te pnr [Esp brillante ■] 1: nag- 
niningning; maliwanag 2 : matalino; 


bril-yan-ti-na png [Esp brillantina] : 
mabangong langis na ginagamit sa 
buhok. 


bril-yo png [Esp brillo] 1 : kinang; kin- 
tab 2 : ningning; luningning. 

























brindis 


135 


bubo 


brin-dis png [ Esp ] : pagtungga o pag- 
inom ng alak bilang parangal sa isang 
tao o bagay; tagay sa karangalan o 
kalusugan ng isang tao. 

bring pnd [ Ing ] : dalhin; ihatid. 

bring*he png 1: kanin at ibang ipina- 
palaman sa litsong baboy 2 : arosba- 
lensiyana var birmghe. 

brrsa png [Esp] : simoy, hihip ng hangin. 

Bri*se*0 png Lit: tauhan sa Florante 
dt Laura, ama ni Florante, asawa ni 
Prinsesa Floresca, at malapit na kai- 
bigan at tagapayo ng hari ng Albanya. 

bri*s6*ra png [Esp] : babasaging iskrin 
para sa mga kandila Cf pantalya, tubo. 

briS'tol png [Ing] : uri ng kardbord 
na manipis at makinis ang rabaw, 
karaniwang gamit sa pagdodrowing. 

Britain (bri-teyn) png [Ing] : United 
Kingdom of Great Britain. 

Bri*t6*ni*ka png , pnr [Esp Britanica] 

1: babaeng rnula sa Britanya, Bri¬ 
tan i*k6 kung lalaki 2: anumang 
hinggil sa Britanya. 

Bri*t6n*ya png [Esp Bretaha] 1: sina- 
unang Romanong katawagan sa 
England, Wales, at Scotland at iba 
pang karatig na pulo 2: United King¬ 
dom of Great Britain. 

British pnr [Ing] 1: hinggil sa Britan¬ 
ya 2: tao na taga-Britanya. 

bri*yo png [Esp brio] : sigla; liksi. 

broadcast (brod-kast) png [Ing] : 
brodkast. 

broadsheet (brod-syit) png [Ing] 1: 
malaking piraso ng papel na may 
imprenta sa isang panig lamang, ka- 
raniwan, impormasyon 2 : diyaryo na 
may malaking format. 

br6*as png : tinapay na biluhaba at 
madaling madurog var brohas. 

broccoli (bro-ko-li) png Bot [Ing] : 
halaman ( Brassica okracea botrylis) na 
kauri ng repolyo at cauliflower, at 
may berdeng bukong bulaklak var 
brokoli, brokuli. 

brochure (bro-syur) png [big] : pol- 
yeto. 

brdd’kast png [Ing broadcast] 1: pag- 
hahatid ng balita, musika, at iba pa 
sa pamamagitan ng radyo o telebis- 
yon : broadcast 2: programang pan- 
radyo o pantelebisyon : broadcast 
3 : oras ng programa sa radyo o te- 
lebisyon : broadcast. 

broiler (broy-ler) png [Ing] 1 : Zoo 
manok na bata pa at malambot, 
tamang-tamang iprito o iihaw 2 : 


kasangkapang ginagamit sa pag-ihaw 
ng karne. 

brO‘k£*do png [Esp brocado] : tela na 
malasutla ang pagkakahabi, kalimi- 
tang ginagamitan ng gin to o pilak na 
sinulid. 

broke (browk) pnr [Ing] : walang sa- 
lapi o nalugi; bangkarote. 

bro*k6l png [Esp broquel] : pansangga. 

broker (brow-ker) png [Ing] : ahente; 
tagapamagitan : roredor, schrivener 3 . 

br6*kil png: bukayo. 

0 

bromide (bro-mayd) png Kem [Ing] 

1: salt ng hydrobromic acid na bi- 
nubuo ng dalawang element, na ang 
isa ay bromine, hal sodium bromide 
(NaBr) 2: compound na may bro¬ 
mine, hal methyl bromide. 

bromine (bro-mm) png Kem [Ing] : 
element na likido, nagliliyab, mating- 
kad na pula ang kulay, at kabilang 
sa halogen family (atomic number 
35, symbol Br). 

br6*mo png Kem [Esp] : bromine. 

bro*mu*ro pnr Kem [Esp] : bromide. 

bronchi (brong-ki) png Ana [Ing] : 
pangmaramihan ng bronchus. 

bronchial (brong-kyi-al) pnr Ana : 
ukol sa mga bronchus o bronchiole. 

bronchitis (bron-kay-tis) png [Ing] 
Med : brongkftis. 

broncho (brong-ko) pnr [Ing] : hindi 
makinis o hindi pulidong pagkaka- 
gawa; magaspang. 

bronchopneumonia (brong ko nyu- 
mown-ya) png Med [Ing broncho+ 
pneumonia] : sakit na dulot ng paina- 
maga ng baga : pulmon. 

bronchus (brong-kus) png Ana [Ing] : 
anuman sa dalawang pangunahing 
sangay ng trachea. 

bronchiole (brong-ki-owl) png Ana 
' [Ing] : maliit na sanga ng bronchus. 

brong*ki*tis png Med [Esp bronquitis] 

: pamamaga ng mucous membrane 
sa bronchial tube : bronchitis. 

br6ng*ko png [Ing bronco] : kabayong 
ilahas na mulang kanlurang Estados 

Unidos. 

br6n*se png [Esp bronce] : tan so. 

brontosaurus (bron-to-saw*rus) png 
Zoo [Ing] : apatosaurus. 

brooder (bru-der) png [Ing] : kulob 
na kahong palimliman at ginagamit 
sa pag-aalaga ng mga sisiw na walang 
inahin. 

brook (bruk) png [Ing] : sapa. 
broth png [Ing] : sabaw. 


brother (bra*der) png [Ing] : kapatid. 

br6t*sa png [Esp brocha] : maliit na 
patpat ng kahoy na may nakakabit 
na bungkos ng balahibo sa dulo at 
ginagamit sa pagpipinta, paglilinis, 
pagsusuklay ng balahibo, at katulad 
var brutsa Cf pinsel. 

br6t*se png [Esp broche] 1 : laket 2: 
pang-ipit 3: alpiler. 

brown (brawn) pnr : kulay tsokolate 

o kayumanggi. 

brownout (brawn-awt) png [Ing] : 
malawakang pagputol o pagkaputol 
sa daloy ng koryente, karaniwan sa 
isang pamayanan Cf blackout. 


bru*ha png [Esp bruja] 1: mangkuku- 
lam : witch 2: Kol babaeng may ma- 
samang ugali; pangit : witch 3: Mit 
babaeng gumagawa ng mahika; lalo 
na ng itim na mahika : wttch 3: Alp 
huklubang babae : witch. 

bru-ho png 1 : lalaki na gumagawa ng 
mahika; lalo na ng itim na mahika : 
IKWI, WARLOCK 2\ Alp huklubang lalaki. 

bru-hu'la png [Esp bntjula] : kompas. 

bru-kal png [Esp brocal] : kalupkop. 

brus*ko pnr [Esp brusco] : bastos; ma- 
rahas; walang-galang; walang-pakun- 
dangan : baros, harot. 

brudal pnr [Esp] : napakalupit; asal- 


BS, daglat (bi-es) : Batsilyer saSiyer- 
siya o Bachelor of Science. 

BSc, daglat (bi-es-si) : Batsilyer sa Si- 
yensiya o Bachelor of Science. 

bu*ak png [Seb] : basag. 

bu*ang png Zoo [Hil Seb] : baliw. 

bu'dng pnr [Seb Tag] : balfw. 

bu-ba-16 png Zoo [Esp] : kaanak ng 
usa na hindi sanga-sanga ang sungay, 
at nagmula sa Africa. 

bu*bas png [Esp] : sakit sa balat na 
mala-butones sa laki, umaalsa, at 
matagal gumaling Cf pigsa. 

bubble (ba-bol) png [Ing] : bula. 

bu*bo png 1: [Bik Hil Ilk Seb Tag War] 
tila tubong panghuli ng isda 2: [Esp 
bobo] payaso; tagapagpatawa. 

bu*b6 png: pagpapalayo o pagbugaw, 
gaya ng sa manok. 

bu*b6 png 1: [Bik War Tag] pagligwak 
ng likido mula sa sisidlan 2: [Bik 
War Tag] pagbuhos ng likido o nilusaw 
na bagay sa molde bago tumigas 3: 
[Hil] salin 1 -/md ma*bu*b6, i*bu* 
b6, bu*bu*an. 


' 


bu*bo pnr : hindi sinasadyang paglig¬ 
wak o pag-apaw ng likido. 


bubod 


136 


Bugan 


bu-bod png [Ilk] : lebadura. 

bu-bog png [Bik HU Seb Tag] 1: kris- 
tal, bote, o katulad na materyales 2 : 
basag na bote, kristal, at katulad 3: 
Bot tila gulamang damong dagat. 

bu*b6n png : balon. 

bu-bong png\ : [57] talukap ng mata 
var bob(5ng 2: Ark [Bik Ilk Pan Tag 
War] : pinakataas na bahagi ng bahay 
o anumang estmktura na sumasaklob 
sa kabuuan nito : ato 1 , kttang, upapa, 

roof 1 . 

bu*bo sa hhpon png: sa Laguna, 
panghuli o pansilong hugis binum- 
bong at nilalagyan ng pain para sa 
mga hipon. 

bu a bot png \: [ST] mana 2: [Seb War] 
puwit. 

bu*bot pnd bu-bu-tin, i a bu a bot, mag* 
bu-bot [ST] 1: gayahin ang pinong 
pananalita at kakaibang ginagawa 2 : 
ihambing. 

bu*b6t pnr : mura; hilaw, karaniwan 
kung bungangkahoy : unghod, mai- 
lAw, naganAs, putot 3 , sabong. 

bu-boy png Bot [Bik HU Tag] : puno 
( Ceiba pentandral) ng kapok na pinag- 
kukunan ng puting bulak : basAng- 

IAY, BUIAK-KAHOY, KASANGLAY. 

bu a boy-gu a bat png Bot: punongkahoy 
( Gossampinus heptaphylla) na pinag- 
kukunan ng pulang bulak: taroktok. 

bu-bud png : lebadura. 

bu s bud*sil png Say [Man] : sayaw ng 
mga Manobo na ginagaya ang kilos 
ng mga kalaw : kakayamAtan. 

bu-bu-kot png Zoo [57] : ibongkaha- 
wig ng papagayo ngunit higit na ma- 
liit Cf loro. 

birbfrli png Zoo : uri ng maliit na I'eptil 
(Lygosona smaragdinum) , karaniwang 
nasa mga sukal at dumi : lagArto, 
lizard. 



para sa mga butil. 


bu a bu a lti a san/mg[57] : aparatong de¬ 
bomba na ginagamit ng panday sa 
pag-ihip ng hangin. 

bu'bun’di pngMus [Min] : agung. 

bii'bu'ngdn png Ark [bubong + an] : 
kinalalagyan ng bubong. 

bu a bun*la a gdw png [Pan] : payaso. 

birbii’tan png 1 : [ST] kasangkapan 
sa sasakyan 2 : sa pangingisda, ang 
kaputol na lubid na nakasuot sa kalo 
ng dulo ng albor na nakatayo at na- 
katali ang isang dulo sa berga ng layag. 

bu*bu*tok png Zoo [57] : varyant ng 

bob6tok. 


bu-bu-wit png Zoo 1: maliit na dagang 
bahay (Mas musculus) na may ma- 
habang nguso 2 : bagong silang na 
daga ( Suncus luzoniensis) var bubwft: 
BAYUKBOK 2 , bulilit 1 , butit, dagang 
dingding, dagang gililan, giting, 
marubutit, minyak, misA. 

bu a bu-yan png Bot 1: [Kap] uri ngyan- 
tok na may diyametrong 25.4 mm 2: 
bulak-damo. 

bu'bu-yog png Zoo : kulisap (family 
Apoidea order Hichymenoptera) na may 
apat o higit pang pakpak, may kara- 
yom, at nabubuhay sa pollen at nek- 

tar : ALIMBOYOGAN, AGUGULING, ALIM- 
BUBUYOG, BATYOK,\N, BOYOG, HILUNGBO, 
HIMBUBUYOG. 

buckel (ba*kel) png [Ing] : hibilya. 

bud png [Ing] 1: buko; usbong, gaya 
sa bulaklak 2 : suloy; supang. 

bu-d^l^n^bu-dadm, i*bu*d^l [Bik] : 

hampasin; suntukin. 

bud-bod png\: [5^ War] suman 2: 
[5^ Tag] pagtaktak ng mga pinulbos 
na sangkap, tulad ng paminta, asin, 
o butil sa isang rabaw 3: unti-unting 
pamamahagi ng mga bagay. 

bud-bud png Zoo [Seb] : bidbid. 

Buddha (bud-a) png\ : tumutukoy kay 
Gautama Buddha, tagapagtatag ng 
Budismo 2: titulo na iginagawad sa 
mga guro ng Budismo. 

bud a di png [Tau] : utang na loob. 

bud-d6ng png [Ilk] 1: buno 2: eks- 
klusibong pag-aari o bahagi. 

bud a hf png [San buddhi] 1: unawa 2: 
konsensiya 3: sariling pagpapasiya. 

Bu-di-k6 pnr [Esp Budico] : anumang 
tumutukoy kay Buddha o sa Budismo. 

Bu a dfs a mo png [Esp] : paniniwala kay 
Buddha. 

Bu a dis*ta png [Esp] : tao na nanini- 
wala kay Buddha o sa Budismo. 

bud*jang png [Tau] 1: matandang 
dalaga 2 : birhen. 

bud-l^t pnr [Seb] : luwa. 

bud-lay png [Seb] : pagod. 

bud-lo png Zoo [War] : kuliglig. 

bud*l6ng png: malakas na hampas o 
bangga. 

bu-do png [Ilk] 1: balahibo 2: anu¬ 
mang malabuhok na bagay na naka- 
kakati. 

bu*dob png [War] : inasnang isda; 
inimbak na isda. 

bu*d6ng png [KaF] 1: kasunduang 
pangkapayapaan na pinagtitibay ng 


dalawang ili: petyen, kalon 2 : alyan- 
sa ng mga pamayanan sa Kalinga. 

bud a yas pnd mag-bud-yas, i a bud a yas 

[ War] : ilantad o ipakita ang malaki 
o umbok na tiyan. 

bud*y6k png 1 : pag-udyok na sumang- 
ayon sa pamamagitan ng pambobola 
at pagsulsol 2 : lamuyot. 

bud-y6ng png [HU Seb War] : tambu- 
ling kabibe. 

bu a 6g a san a t^w png Zoo [Pan] : pelyan. 

bu png [Pan] : buhangin. 

buffalo (bu-fa-lo) png Zoo [Ing] 1: 
hayop (genus Bubulus) na kauri ng 
baka 2: hayop (Syncerus caffer) na 
nakatutulad ng bison. 

buf a fet (bu-fey) png [Ing] 1 : nakaha- 
ing mga pagkain para magkani-kani- 
yang kuha ang mga panauhin 2 : 
pang-ibabang bahagi ng kabinet ng 
pinggan Cf smorgasbord. 

bug (bag) png Zoo [Ing] : anumang 
kulisap na kabilang sa order Hemip- 
tern. 

bu*g£ png [Bik Kap HU Seb War Tag] 

1: malakas na pagpapalabas ng anu¬ 
mang nasa bibig o ilong Cf hingA, 
luwa, lurA, sinA, suka : pogso, yolA 
2: tunog ng pagbuga 3: laro sa holen 
na pinalalabas sa bibig upang pata- 
maan ang holen ng kalaban : kalum- 
bibit 4: pagsitsit habang sumisingaw 
ang mainit na hangin 5: talim na hi- 
nasa sa ganitong paraan 6 : [Kap Tag] 
halamang gamot na nginunguya ng 
albularyo at idinudura sa bahaging 
masakit. 

bu a g& png : batong hasaan ng mapu- 
rol, bungi, o makalawang na patalim. 

bu*g£*bog png [Bik] : lirit. 

bu-ga-d6r png [ Tag buga + Esp ador] : 
tagagaod ng sasakyang pantubig. 

bu-ga-hod png [War] : sukal o guho 
na naiwan pagkatapos bumaha. 

bu-g6k png [Pan] : bulabog. 

bu a g^ a kon png [Hil] : sunggab. 

bu-gal png [Kap] : buwa. 

bu-g6l png : namuong piraso, gaya 
ng sa lupa, pagkain, o dugo var bug- 
al : bingkol, bugon, dokapil, kimes, 
lanog, tipkel. 

bu-gal-w6k png : tunog ng tubig na 
malakas na bumabalong : bugwAk, 
bulwAk, dalirul, pugsit, tarayutoy, 
tulAsok . 

Bu-gan png Lit [Ifu] : tauhan sa Hud- 
hud, epikong-bayan ng mga Ifugaw, 
napangasawa ni Aliguyon at kapatid 
ni Rumbakhayon. 




















bugan 


137 


bugwas 


bu-gan png [ Seb ] : singit 3 . 

bu*gang png 1: paghahambog; pag- 
yayabang - pnd mag-bu-gang, bu* 
gd*ngan 2: malakas na pananalita. 

bu*gang png Bot : uri ng ilahas na 
damo. 

bu*g£*ong png Zoo [BikSeb ]:. gagaong. 

bu*gas png Bot [Ilk] : ubod o ang pi- 
nakagitna ng punongkahoy. 

bu-gas png [Hil Seb War] : bigas. 

bu*g£*$ok png\ : malaking basket na 
yari sa himaymay ng kawayan Cf ba- 
laong : bugsok 2: kawalang ingat sa 
kilos o gawi. 

bu*ga*sok pnr, pnb : biglaan at ma- 
bilisan; nagmamadali. 

bu-gdt png [ST] 1: big-at 2: Zoolaman- 
dagat na walang gulugod at maaa- 
ring kainin. 

bu*gaw png 1: [Bik HU Kap Iba Ilk Mag 
Seb Tag War] pagtataboy sa hayop o 

tao : ABO I,, BULYU, KU WE KONG, VUYAW 

2: tao na tagapamagitan 3: Kol tao 
na tagapamagitan ng kostumer at 
puta - pnd : mag-bu-gaw, bu*ga* 
win, i-bu-gaw. 

hu*gay fmg [Uk]: pagkaing nahuhulog 
sa mesa kapag kumakain : murkat. 

bu*gdy png [Seb] : bigay-kaya. 

bu a gdy pnd mag a bu*g£y, i a bu*g£y, 
bu-mu-g^y [ST] : ipagpag nang ba- 
nayad ang damit. 

bu*gdy pnr [Seb] : pilya. 

bu*gay*g£y pnd mam a bu*gay*gdy, 
i-bu-gay-gay, bu-gayga-ym [ST] : 

iwagwag ang buhok o damit. 

bu-ga a y6ng png Bot [Ilk Pan] : saga. 

bug*b6g png t: [Ilk Tag] pamamaga 
o pasa sa katawan bunga ng tama ng 
puwersa 2 : malubhang pisikal na pa- 
nanakit 3: panghihina ng katawan 
sanhi ng matinding pagod 4: [Ilk] 
matinik at makapal na yantok 5: 
malakas at sunod-siinod na suntok. 

bug-bog pnd mam a bug*bog, bug* 
bu a gin [ST] : durugin. 

bug*b6g pnr : may malubhang pin- 
sala sa katawan dulot ng pananakit. 

bug-bu-gan [bugbog + an] png: laba- 
nan sa pamamagitan ng suntukan o 
hampasan. 

bug*dos pnr [ War] : matipuno; ma- 
laki ang pangangatawan. 

bug*ha png [Seb] : sibak. 

bug-hdw png [Hil Tag] : kulay ng ma- 
aliwalas na langit; ang bahagi ng is- 
pektrum sa pagitan ng luntian at lila: 

ASUL, BALE AG, BILO, BIRO, BLUE. 


bu*gi png [Ilk] 1: idog 1 2: semflya 3: 
aligi 4: mitsa ng mga bombang ga- 
wa sa telang cotton 5: bihud. 

bu*gi png [Pan] : bihud. 

bu*gi a bog png [Ilk] : pangunahing 
daan. 

bu*gil png: pagbalik pataas ng sanga 
ng puno matapos mawala ang bigat 
na nakapatong, o ang humihila pa- 
baba. 

bu*gfl pnr 1 : walang takip; walang sap- 
lot na bahagi ng katawan 2 : nakikita 
dahil punft o butas ang saplot. 

bu*gmg png Zoo : isdang alat ( Hemi- 
rampkus georgi) na mahaba ang nguso 
na parang tuka : b^arasut, lulungi, 

OBUD-OBUD, PATLAY, RANGDAAW. 

bu*gis pnd mag*bu a gis, bu-gi-sin 

[Ilk] : sunugin ang kagubatan. 

bu*gi*y^S png [Ilk] : kutsilyong may 
magkabilang talim. 

bug*ka*l6t png [Pan] : tawag sa mga 
namatay na sanggol na hindi pa na- 
binyagan. 

Bug-ka-lot png: isa sa mga pangka- 
ting etniko ng mga Ilongot. 

bug*kaw png Zoo [Ilk] : kuwago. 

bug*k6l png [Pan] : bukol 1 . 

bug*k6s png [Kap TIil Seb] : atado. 

bug*naw pnr [HU Seb] : lamig. 

bug*nit png Ana : balakang. 

bug*nit-bug*nft/mgAna: dugtungan 
ng mga buto sa bandang pigi. 

bug-nd png [Seb] : buno. 

bug*n6s pnr [Kap Tag] : naluwagan, 
natastas, o natanggal. 

bug*not png 1: pagkayamot o pagka- 
mainitin ng ulo C/sungit 2 : pagkai- 
nip sa paghihintay. 

bug*n6y png [Hil] 1: bigas na isinaing 
sa loob ng hugis-pusong dahon ng 
niyog 2 : piniritong itlog na pinagu- 
long sa arinang kulay kahel at isina- 
sawsaw sa suka 3: Bot niyog na kusang 
nalaglag mula sa puno Cf lagas, 
laglag. 

bug*nu*tin {bugnot+ in) pnr : madaling 
magalit, mayamot, o mainis; maga- 
galitin. 

bu*go png [Mrw] : sariwa. 

bu*g6k pnr [Bik Seb Tag War] 1 : sa itiog, 
hindi na maaaring mapisa o maging 
sisiw var bogok, buguk : abinulok, 
ibbung 2 : sa tao, mahina o mapurol 
ang ulo. 

bu*g6n png [S^] : tingkal o kimpal. 
bu*gon png : bugal. 


bu*gos png, pnr [Hil Seb War] : ganti. 

bu*g6s png [War] : buo 1 . 

bug-OS pnr [Hil Seb] : lubos. 

bu*g6y png: pagkatuklas sa isang ka~ 
yamanan var bug-oy. 

bu*g6y pnr [Seb] : pilyo. 

bug*say png [Hil Seb Tau War] 1 : gaod 
2: sagwan. 

bug*sd png \ : pagiging sagana: alus- 
bo, dags A, hura, kadakul, saksa 2: 
pagtitipon ng maraming tao o hayop : 

ARIPUMPON, HURUNG-HURUNG, TARIP- 

nong 3: masidhing pagdagsa ng 
anurnan. 

bug*sok png 1 : [Hil Seb Tag] tulos 2: 
Zoo [War] usa. 

bug*s6k png 1 : bugasok 2; matong 
na katamtaman ang laki at sisidlan 
ng mga butil. 

bug*s6k pnd mag*bug a s6k, i*bug a 
s6k, bug*su-kdn [ST] : maglagay ng 
mabigat na bagay sa harap ng barko. 

bug*sok*ti*p£s png [ST] : malaking 
buslo na maaaring maglaman ng 
isang daang salop. 

bug*ta pnr [ST] : bumagsak sa kala- 
singan at natulog sa lupa Cf bulagta. 

bug a tdk png [Ilk] : tunog na panggu- 
lat o pambugaw. 

bug-tdk pnd mag*bug a t^k, i a bug*t4k, 
bug a ta*km, bug*ta a k4n [ST] : hila- 
hin, alisin, o ibaba ang mabigat na 
karga sa balikat. .• 

bug a tds pnr [Hil] : bigtal. 

bug-to png Bot : palumpong (Vlscum 
orientate) na parasidko at nakalalason. 

bug*t6 png [Hil Seb War] 1 : kapatid 
2 : kasama sa kapatiran. 

bug td pnr [ST] : napatid, gaya ng tali 
at katulad. 

bug*t6ng png Lit 1 : [Bik Hil Ilk Pan 
Seb Tag War] pahulaan o palaisipan : 
bonikew, burburti, palakton, pantu- 

KAN, PATOOD, TIGMO, TIGUTIGO, TUKUD- 

tukud 2: patulang palaisipan : riGU- 

TIGO. 

bug*t6ng pnr: kaisa-isa; natatangirig 
isa : alenleneg, sole. 

bug-u # gan png Zoo [Hil] : uri ng pa~ 
laka na maaaring kainin ang laman. 

bug-wak png [Seb War] : sagwak 1 . 

bug*wdk png 1 : tunog ng bulwak ng 
tubig 2 : hindi regular na pagdaloy 
ng likido sa daluyan nito. 

bug-wdl png: tibag. 

bug-wds pnd mag*bug a was, bug- 
wa*sin t bug*wa*s4n [ST] : tastasin 
o sirain ang tabla o kahoy. 


bugway 


138 


bug-way png [War] : tangkay o uhay. bu-hayh^y png Mm [ Sub] : day-day-o. 

^ - ■ M r Tf — T J 7 • ~\ _ i_„_^ A rv 


bug-yas jfrng [ Ilk] : kutsilyong ma) 
magkabilang talim. 

bug*yaw png [Hil\ : ritwal sa pagtata- 
boy ng masamang espiritu sa katawan 

ng tao. 

bu-hag png 1: pagsira sa bahay ng 
bubuyog 2: pagkuyog ng bubuyog. 

bu-h^-gay png [Seb] i sagwak 1 . 

bu-hag-hag pnr [ ST] 1: malambot, 
magaan, hindi siksik, at puno ng 
maliit na butas 2 : hindi malagkit o 
siksik : buyagyag, puyo. 

bu-ha-hi png [HU] : buiagsak. 

bu-ha-kag png Zoo : uri ng balyena 
(order Cetacea ). 

bu-hal*h£I pnr : rnagulo o magaspang 
kumilos at magsalita : buhanghang, 

HALUBHALOB. 

bu-hang-h6ng png : buhalhal. 

bu-hcl-ngin png 1 : granulang mula sa 
batong silica : balas 1 , baras 2 , bas, ba- 

SOD 1 , BUWER, DARAT, PETED 2: pinong 
bato. 

bu-h£-ro png Zoo : buzzard. 

bu-hat png : pag-angat. o pagdala ng 
anumang bagay var buwat : bAyaw 2 , 
hAkwat, hag-ay, sakwat - pnd mag-bu- 
hat, bu-ha-tin, bu-mu-hat. 

bu-h&t png [War] : tindig. 

bu-hat pnr 1 : mula sa isang pook 2: 
Simula sa isang panahon 3: nagiging 
bunga ng isang pangyayari. 


bu-he-ro png [Esp bojero ] : tagapag- 
alaga ng kuwago. 

bu-hi png [HU Seb War] : buhay 1 . 

Bu-hid png : isa sa mga pangkating et- 
niko ng Mangyan na matatagpuan sa 
hilaga ng Oriental Mindoro. 

bu-hi-l£-man png [Seb] : kabihasnan. 

bu-hi-y6 png [Esp bujia] 1: lakas ng 
ilaw na ginagamitan ng koryente 2: 

Mek spark plug. 

bu-ho png 1: Zoo [Esp] uri ng kuwago 
(Otus gurreyi) Cf bahaw, tigbabagaw 

2: [Seb] salin 1 . 

bu*h6 png Bot : uri ng kawayan na 
manipis ang balat: buwo. 

bu-ho png [Seb] : butas. 

bu-h6k png [Bik HU Seb Tag War] 1: 
balahibong tumutubo sa ulo at iba 
pang bahagi ng katawan ng tao 2: 
anumang katulad ang anyo Cj bala- 
hibo, bulbol var bok, buk, bwak, 
bwek, vuk : hair, kabelyo. 

bu-h6k-ang*h61 png Bot : agaw 4 . 

bu*h6l png 1: pagkakatali 2: buko o 
umbok ng pinahigpit na silo ng lu- 
bid, pisi, sinulid, at katulad 3: tanda 
ng pagbibigkis 4: pagkakagulo. 

bu-hong pnr 1: masama ang pag-iisip 
at gawain; walang moraiidad : buk- 
tot 2 , tokong, wicked 2: kontrabida. 

bu-hos png 1: pagsasalin ng likido o 
buhaghag na bagay 2 : pagbibinyag 
sa sanggol 


bu-hat-s4-!a -png : paratang; bmtang. bu . h6 . lakore . 

• ■ # ■ I_ L . . L... _ . J £ 


bu-ha-wi, bu-ha-wi png : unos ng 
malakas at umiikot na hangin, may 
kakayahang tumangay ng mabibigat 
na bagay, at lumikha ng malalaking 
alon sa dagat Cf bacyo, daluyong : 

CYCLONE. 

bu-hay png [Bik Seb Tag] 1: panahong 
itinatagal at paglagi ng tao, hayop o 
bagay mula sa Simula hanggang sa 
matapos : biag, bida 3 , bilay, kabuhi, 
life 2 : pag-iral 3 : ayos o gawi ng tao 
4: kalagayan, anyo, o katayuan ng 
isang tao 5 : kasaysayan ng isang tao, 
hayop, o bagay - pnd ma-bu-hay, 
bu-mu-hay, bu-ha-yin. 

bu-hay pnr 1: may buhay : .alive, bib- 

yAG, BUHi, LIVE, MABIIAY, NABIYAG 2: 

patuloy ang pag-iral : ai.ive, bibyag, 
BUHi, live, mabiiay, nabiyag 3: masigla 
o matingkad : alive, bibyag, buhI, uve, 
mabiiay, nabiyag 4: umaandar : alive, 

BIBYAG, BUHI, LIVE, MALI LAY, NABIYAG. 

bu-hay-hay png [Sub] : bahaging ma- 
tulis ng kahoy na pambungkal. 


bu-hu-k^n png Zoo : uri ng hipon na 
may maraming sungot. 

builder (bihder) png [Ing] 1: kontrak- 
tor sa pagtatayo ng gusali, bahay, at 
katulad 2 : tao na katulong sa pagpa- 
patayo ng gusali. 

building (bil-ding) png [Ing] : gusali. 

building permit (bfl-ding per mit) 
png [Ing] : permiso para makapag- 
patayo ng gusali. -r 

bu-jag-sag png Mus [Pal] : musika 
ng kudyapi. 

buk png [Mag] : buhok. 

bii-ka png [Pan] : asarol. 

bu-ki png [Bik Ilk Seb Tag War] : naka- 
bukas na espasyo o lagusan : awang, 

BEKAD, BUSKAg, NGANGA, NAUNGAP, 

okab - pndbv'm\rk&, i-bu-k6, mag- 
bu-k£. 

bu-k§ png [Tau] : malaking pulseras 
o galang. 

bu-k6-bok png Bot : palumpong na 
tumutubo sa mga baybaying dagat 


bukang-bibig 


at ginagamit na gamot sa beriberi at 
sipilis ang nilagang ugat. 

bu-ka-bu-ka png [ST] : panaklob sa 
ulo, ginagamit na pansangga sa ma- 
tinding init at lamig Cf salakot. 

bu-kdd pnr : bukakad. 

bu*kad*kad pnr [HU Kap Seb Tag] : 
bukas na bukas; sa halaman, naka- 
bukang mga talulot ng bulaklak: bu- 

IG\D, BUKIAD, BUSKAG, BUKAR - pnd 

bu-mu-kad-kdd, mag-bu-kad-k6d, 
i-bu-kad-k6d. 

bu-k^-du-ra png [Esp vocadora] : var- 

yant ng bokadura. 

bu*kdg png [Seb] : basket na may ta- 
tangnan. 

bu-kd-hag png Zoo : balyena. 

bu-ka-kd png : ayos ng mga paa ^t iba 
pang bagay na magkahiwalay ang 
agwat o awang var bikaka. 

bu*ka-k& pnr : maagwat na magkahi¬ 
walay ang mga hita var bikaka. 

bu-k3*k&*on png [Seb] : madaldal na 
tao. 

bu-k4-kaw png Bot [Bik] : subsuban. 

bu-k^k-wi png [S71 : bulaklak ng 
dapdap. 

bu-kal png Zoo [Ilk] : ilahas na baboy- 
damo. 

bu-k^l png 1: pinagmumulan ng tubig: 
dalog, daluyan 2: [HU Kap Seb Tag 
War] pagkulo ng tubig. 

bu-k&l pnr : natural, likas, o katutubo 
2 : may kakayahang sabihin ang nais 

o niloloob. 

bu-k£-las png Lit [War] : akda; obrang 
pampanitikan. 

bu-kcHi png Zoo : bulig. 

bu-k^l-kal pnr 1: baligtad 2: nawa- 
lan ng panimbang. 

bu-kam-bi-bfg png [ buka + ng + bibig]: 

varyant ng bukang-bibig. 

bu*kan png Bot [Seb] : lansones. 

buk-an png Zoo [HU] : uod na kasin- 
taba ng hinlalaki sa paa, karaniwang 
humahaba nang 2-3 sm at mahilig 

umuk-ok ng niyog. ( 

* 

bu-k^-na png: harapan. 

bu-ka-n6-gan png Lit [Ilk] : bersiyon 
ng balagtasan na ipinangalan kay 
Pedro Bukaneg. 

bu-ka-n6-ro png [Esp bucanero] : pi- 
rata. 

bu-kdng-bi-big png Lit [ buka + ng + 
bibig] 1: madalas na sinasabi; laging 
ipinahahayag var bukambibig : bu- 
ngay-sangi, hulubaton, laman-asbuk, 


bukangkang 


139 


bukso 


PANULTIHON 1 , SARABIHON, SAWIKAIN, 

yayaknon 2 : kasabihan. 

bu-kang-k&ng pngMus [Ilk] : instru- 
mento na yari sa kawayan Cf bumbong, 
kugkok. 

bu-kang-kang pnr : bukas na bukas 
kaya’t kitang-kita ang nasa loob. 

bu a kang-li*way*way png 1: unang 
paglitaw ng liwanag ng araw sa umaga: 

BALASIBAS, KADADAWON, BUNAG, BANA- 

wag, mulias, madaling-araw, PALBA- 
ngon 2 : Simula o paglitaw ng anuman 
3: biglaang pagkaintindi o pagkau- 
nawa. 

bu-kar png [ST] : balyan. 

bu*k£r pnr [ Ilk ].: bukad. 

bu-ka-ran png : telang magaspang na 
ginagamit na pabalat sa aklat. 

bu*kas png [Tsi Kap Tag] 1: araw ka- 
sunod ng kasalukuyang araw: mapita, 
sensum, tomorrow, ugma 2 : sa ibang 
araw. 

bu-kas pnr [Bik HU Seb Tag War] : 
maaaring makita o mapasok ang loob : 

ABYERTO, LUKAT, MAKABUSNi, MANIWANG, 
OPEN, VUKAT, YUKAB. 

bu*kas*kas pnr : lantad o hayag : bu- 

YANGYANG. 

bu-kdt-kat png Zoo [War] : alitaptap. 

bu-ka-tot png: tila haulang panghuli 
ng isda var bikatot. 

bu-ka-tu-tan png : pook na karani- 
wang pinag-uumangan ng mga bu- 
katot. 

bu-kaw png 1: Zoo [War] kuwago 2: 
[Ilk] bungo 3: [Mng] espiritung na- 
katira sa kagubatan. 

bu-kaw png [Seb] : bakaw. 

bu-kd-wal png Zoo 1: isdang kahawig 
ng mahuwana at bakoko 2 : bitilya. 

bu*k3*we pngBot : kawayan ( Dinochloa 
scandens) na payat ngunit siksik ang 
pund, tuwid, at tumataas nang 10 m, 
mahahaba ang biyas, at walang tinik : 

BANGTO, KAGINGKING, KILLO-KILLO. 

bu-kay png [Tbo] : puti. 

bu*kay-bu a kay png Zoo : isdang alat 
na kahawig ngunit malaki nang ba- 
hagya sa samaral at walang ngipin 
sa dakong ngalangala. 

bu*ka-yo png [Bik Ilk Mm Pan] : mina- 
tamis na gawa sa kinudkod na niyog 
at asukal : brokil. 

t 

buk-bok png [Ilk] : ligwak. 

buk-bok png Zoo [Ilk Pan Seb Tag War] 

1: napakaliit na kulisap na sumisira 
ng kahoy 2 : sira sa ngipin. 


buk* bu* ki n pnr : madaling pamahayan 
ng bukbok. 

buk'bu'km pnr 1: sinira ng bukbok; 
pinamahayan ng bukbok 2 : nasirang 
ngipin; butas na ngipin. 

buk*bu a kun png [Ilk] : payaso. 

bu-kdl pngBot [Ilk Pan] : hinhi 1 . 

bu-kid png [Kap Seb Tag] : piraso ng 
lupang taniman ng pal ay, gulay, at 
iba pang halaman; sakahan : alog 2 , 

BANIFL\, DARALUSAN, FARM, FIELD 1 , OKA- 
YAN, TALTALON, UMA. 

Bu*kid a n6n png : lalawigan sa Rehi- 
yon 10 at binubuo ng dalawampu’t 
dalawang bayan. 

bu a kT-ki png [Seb] : bulatlat. 

bu a kil*ya png [Esp voquilla] : vaiyant 

ng bokilya. 

bu-krng pnd ma a bu a kmg, i a bu a king f 
mam-byking Kol : ibisto; mabuko. 

bu a kf a nga png Bot [ST] : uri ng da- 
mong nakagagarnot. 

bu*king*king png [ST] : uri ng bu- 
laklak. 

bu a kis png [Ing bookies] : tao na na- 
mumuhunan at tagakolekta ng taya. 

bu*kit png [ST] : pilay sa daliri. 

bu*kit-bu*kit pnr [ST] : sakang. 

bu*kit*kit png 1: Bot tawag sa hala- 
mang bulak-damo (Adenostemma la- 
venia) 2: paglago nang magkakalapit, 
tulad ng halaman, damo, o buhok 
3: [Pan] bulatlat. 

bu*ki*y£ng png [Ilk] : maliit na bangka. 

buk*l£d prg : bukadkad. 

buk-lat png [Kap Tag] 1: pagbubukas 
2 : pagpapalit o paglilipat ng pahina, 
tulad ng sa libro : baluskay, bika, buk- 
LIT, BULYAK, BISR^T, LEKAT 3l paglaII- 

tad -^z^mag’buk-lat, buk a la a tm, 

mag*buk*l£t. 

buk*l^*tan png [S7] : isang uri ng laro 
na may magkaparehang bata. 

buk a law png Med [Kap Tag] 1: bosyo 
2 : beke. 

buk-le png : kulot. 

bukdfng png 1: Zoo [ST] maliit na 
dalag 2: [Pan] lipak. 

buk*lit png [Bik] : buklat 2 . 

buk-iod png 1: anumang ginagamit 
na pan tali o pambiiibid : begket 2 : 
anumang nauukol sa tagapag-isa o 
tagapagsama 3: bigkis; pagkakaisa : 

BALANGAT 4 . 

buk-log png Say [ Sub] : estrukturang 
kaw^ayan , malimit naumaabot sa 20 
talampakan ng taas, may sahig na 


parang entablado, at ginagamit na 
sayaw ? an at lundagan ng mga tao 
kapag may pagdiriwang. 

buk*!6ng png [Ilk] \ bosyo. 

buk*lot png : malaking basket na yari 
sa makakapal na tinilad na kawayan. 

buk*loy png , pnr : kakaunti; kaka- 
rampot. 

buk-Iu-ran png\ : Mil hukbong-lakad 
na binubuo ng asamblea ng dalawa 
o higit pang sampanaw^ o talupad : 
brigada 2 : kaisahan; samahan. 

buk*nul png [Kap] : banil 3 . 

bu*ko png 1: Bot [Bik HU Ilk Seb War 
Tag] bulaklak na hindi pa bumubu- 
kad : btyuos, bud, busel 2: Bot [Bik 
HU Ilk Seb War Tag] niyog na mura ; 

BOTENG, KALUD, SILOT, TIPONG. 

b u * ko png 1: [ Bik HU Ilk Seb Tag War] 
tila kasukasuang bahagi ng pund ng 
tubo, kaw^ayan, at ibang katulad 2 : 
kasukasuan ng mga daliri 3: pagha- 
nap ng kapintasan o lihim na dahilan 
upang mapahiya ang isang tao. 

bu*ko pnd bu a ku*hin ( man a bu*k6, 
i-bu-ko 1: magbunyag o mabunyag; 
mambisto o mabisto 2: humadlang 
o mahadlangan. 

bu*kod pnr : nakahiwalay o tiwalag : 

BUKOR, IAIN, SIBAY. 

bu*kod sa pnb : dagdag sa Cf maliban. 

bu-kdg png [HU Seb] i buto 1 - 2 . 

bu'kok png Bot [War] : malabayabas. 

bu a ko*kong png Ana [ Mrw] : gulugod. 

bu-kol png 1: [Bik HU Iba Ilk Seb Tag 
War] anumang pamamaga, pamu- 
muo ng laman, o pag-umbok ng isang 
bahagi ng katawan : balenog, bugkol, 
gatok, hubag 2: pigsa; tumor : bale- 
nog, BUNKOL, GATOK, HUBA(i 3: Bot [HU] 
buko. 

bu*k6*li*k6 png [Esp bucolico] 1: Lit 
tulang pangkabukiran 2 : rural; pam- 
bukid. 

bu*kong png [ST] 1: mahrwagang 
panaw^agan : orasvon 2 : engkanto; 
mahika. 

bu*kong-bu*kong png Ana : butong 
nakaumbok sa dakong ibaba ng bind : 

ANKLE, LUKON-LUKON. 

bu a kor pnr [Pari] : bukod. 

bu*kot png [Ilk] : likod 1 . 

bu*k6t png, pnr [Pan Tag] : kuba. 

buk-sf png Zoo [ST] : suso. 

buk a si a ya pnd mag*buk*si a ya l bu a 
muk a si a ya [ST] : kumandirit. 

buk*so pngBot [ST] : uri ng punla. 







buksot 


140 


bulanday 


buk-sot png [Pan] : bakol. 

buk-ton png Ana [ Seb ] : braso 1 . 

buk-tot pnr 1: [Bik HU Seb Tag War] 
kuba 2: [Tsi] masama; buhong. 

buk-tun png [ Tau] 1: bisig o braso 
2 : manggas. 

bu-ku-bok png [Ilk] : punongkahoy 
na ginagamit na gamot para sa mga 
may bulate. 

bu-ku-kaw png [Kap Tag] : bukol na 
mapanganib. 

buk-yd png Zoo [Seb] : dikya. 

buk-ydng png [Ilk] : maliit na bangka. 

buda png [Esp] : dokumento o liham 
mula sa Papa na nagdudulot ng bi- 
yaya o kapatawaran at ipinagbibili 
ng mga fraile. 

bu-la png: kasinungalingan : butbot 3 , 

BUTIG. 

bu-la png [Kap HU Seb Tag] : bilog na 
likido, manipis, at may hangin sa loob: 

AM POLYA 3 , BUBBLE, 

buda-an pnr [bula + an] : laging nag- 
sisinungaling. 

bu*la-bal*hi*bo png Bot [&i] : bulo. 

buda-bod png 1: patubuing binhi ng 
palay 2 : paghasik ng buto o binhi 
ng halaman var bulubod. 

budd-bog png : paggulo sa isang pang- 

kat : BUGAK, GAMO 2 , RIBOK, SAMOK - 

/mdma-bu-ld-bog, mam-budd-bog, 
buda-bu-gin. 

buda-bog pnr : pagiging mailap o 
ilahas. 

hudd-bok png: bulbok. 

buda-bok png [57] : bulbok. 

budd-bor/wdmag-bu-ld-bor, buda- 
bu-rin [ST] : iborbor. 

Bulacan (buda-kan) png: lalawigan 
sa gitnang Luzon, Rehiyon III. 

bu-lad png [Kap] : imik 1 . 

bud ad png [Seb War] : daeng. 

bu-lad pnd mag-buddd, i-buddd [HU 

Seb War] : magbilad. 

bud d-d a png [Esp bolada] 1: sa sugal, 
maling pagpusta 2 : Isp sa bilyar, ang 
hindi pagtama o maling pagtama sa 
bola 3: sa mga ibon, ang pasibad ng 
lipad. 

budd-das png [Esp bolada + s] 1: mga 
salita ng isang tao na may hangad 
na papaniwalain ang kapuwa, totoo 
man o hindi. 

bu*lad*bu*kdd png [Bik bulad + bnkad]: 
bulak. 

buda-dd-ro pngMek [Esp bolada+ero] : 
pampalutang ng sasakyang pantubig. 


bu-la*d6r png [Esp voladoi ] : bolador. 

buddg pnr 1: hindi nakakikita; walang 
kakayahang makakita : blind 2 : ma- 
dilim ang paningin : bund 3: hindi 
nakakaunawa o nakakaintindi; ayaw 
umunawa : blind 4: hindi nagaga- 
bayan ng katwiran o katalinuhan : 
blind . 

Bu*la*gd! pdd : bulalas o sigaw na pang- 
gulat var Balaga!, Buga!, Baga!, Ba!, 
Ga! : Butikala! 

bu-la-g^w pnr [Bik Hil Seb Tag] 1: may 
kulay abong mga inla 2: [Bik Hil Seb 
Tag War] manilaw-nilaw o ginintuan, 
gaya ng buhok. 

budag*hok png [War] : ungol o igik 
ng baboy. 

bu*lag-n6s^n(imag-bu*lag-n6s ( bu* 
lag-nu-sin, bi-nu*lag-n6s : mag- 
tanggal; matanggal. 

bu-lag-sdk pnr [Kap Tag] 1: mapag- 
aksaya ng salapi o kabuhayan : bu- 
haha, gastador, gastarul, makarAg, 
nabuslon, usikan, waga, waldas 2: 
burara. >• 

bu-lag*td pnr [Kap Tag] : napahan- 
dusay o napahiga. 

bu*l£’han png Bot [Seb] : lansones. 

bu-14-han pnr [Seb] : masuwerte; ma- 
palad. 

bu-l^-haw png: paggulo sa katahimi- 
kan : aringasa, gahod 5 , kulasyo. 

bu-la-hd png 1: kumunoy 2: [HU] 
tulok. 

budadd png: almoranas var balaid. 

budak/ragl: Bot punong kapok ( Ceiba 
pentandra) na napagkukuhanan ng 
bulak 2 : malambot na tila himay- 
may na nakabalot sa buto ng ganito 
ring halaman : algodon, cotton 1 , 
rapes, kapot. 

bud6k/wg: kulo ng tubig o anumang 
likido : sulak. 

bu-la*k£n png Bot : makahoy na ba- 
ging (Merremia peltata) , makinis ang 
dahon, at ginintuang-dilaw ang bu- 
laklak. 

• • 

bu*lak-ba*na-b& pnr: kulay na lilang 
mura. 

bu*lak*b6l png [Bik HU Ilk Pan Seb Tag 
War Ing black boy] : lakwatsero. 

budak-budak png Bot : kamagong. 

budak-bud£*kan png Bot [bulak-bulak 
+ayi] : damo (Asclepias curassavica) 
na matatagpuan at nabubuhay sa 
maruruming pook. 

budak-da*m6 png Bot : halamang 
damo na tumataas nang 40-60 sm. 


bu m lak-k&*hoy png Bot [Tag] : buboy. 

bu-lak-l&k png [Kap Pan Tag] 1: or¬ 
gan ng reproduksiyon ng halaman 
na tinutubuan ng bunga o mga buto 
2: naturang organ na may mating- 
kad na kulay kapag namumukadkad 
ang talulot. 

bu*lakd£*kan png [bulaklak + an] 1: 
harding pamulaklakan 2 : panahon 
ng pamumulaklak 3: pamilihan o tin- 
dahan ng iba’t ibang uri ng bulaklak 
4: Lit larong may tula at awitan na 

ginagawang aliwan sa lamayan. 

/ ^ % 

budakd^k-ba*t6 png\ : korales 2: Bot 
alga ( Asparagopis taxiformis) na ku¬ 
lay lila, malambot at mabalahibo, 
karaniwang nabubuhay sa talampas 
at mga sirang barko. 

bu-lak-l^-kin [bulaklak + in] pnr A: 
halamang laging namumulaklak 2 : 
may disenyong mga bulaklak, gaya 
ng sa tela. 

budak-ma-n6k png Bot : halamang 
damo ( Adenostemma lavenia) na tau- 
nan kung lumago. 

budak-ta*l£*hib png : kulay ng ma- 
labnaw na abo. 

bu-lcida png Bot [Bik] : alupag-amo. 

bu-la-l^-kaw png [Bik Hil Seb Tag War]: 
batong pangkalawakan o metal sa 
kalawakan na nag-aapoy kapag pu- 
mapasok sa atmospera ng mundo at 
nakikita bilang mabilis maglahong 
bituin na gumuguhit ng arko sa madi- 
lim na langit Cf kometa, taeng-bituin : 
bandos, bituing-alpas, shooting star, 
iayAp, meteor, meteoro, vuyu. 

bu * I ^ -1 as png [ Kap Tag] 1: biglangpag- 
sasalita dahil sa matinding damda- 
min, pagkagulat, pagtutol, at katulad 
2 : pagsigaw o pagsasalita nang ma- 
lakas o mariin -/mdmag-bud6das, 
i-bu-ld-las. 

budaday png Zoo : trompa o nguso 
ng elepante Cf nguso, sungot. 

budadd png 1: Zoo utak ng buto sa 
biyas ng baka, kalabaw, at baboy : 
alwAs, bulalus, lipay-lipay 2: putahe 
na may sabaw ng pinakuluang mga 
biyas ng baka o kalabaw. 

bu-lan png [Hil Seb] : buwan. ( 

buddn-buddn png Zoo [Bik Kap Pan 
Seb] : buwan-buwan. 

bu dan-da I png 1: matandang dalaga 
o binata 2 : babaeng inabandona ng 
kaniyang bana. 

budan-d£y png Bot [Ilk] : bunga ng 
bule.. 
















bulandit 


141 


bulig 


budan*dit pnd mag-budan-dit, bbu a 
larvdit, budan-dbtan [57] :wisikan 
o buhusan ng tubig. 

budarvdong pnr: haba; pahaba. 

budang png [HU Ilk Pan Seb] rsabong. 

budang*g£w png Med: sakit sa mata 
na hindi nakakikita sa dilim. 

buda*ngit pnr 1: umiihip sa lahat ng 
direksiyon, gaya ng hangin 2 : kasama 
lahat. 

buda-ngiw png [Bik HU Seb War] : ba¬ 
ll aghari . 

budangdang png [Kap Tag] : putahe 
ng pinakuluang sarisaring gulay, ka- 
raniwang hinahaluan ng isda Cf ab- 

RAW : LI NAPWAAN. 

budan-tmg pnr [Seb] : bulik. 

buda-o png Zoo [&ft] : matang-baka. 

buda a 6g pnr [57] : palaboy o lagalag. 

budd*os png : landas na dinaraanan 
ng mga hayop tungo sa kanilang inu- 
man o paliguan. 

budar ^^mag-bu-lar, bbudar, bu a 
I6 a rin [ST] : tumindig ang buhok o 
mangalisag ang balahibo. 

budar pnr [57] 1 : nakatunganga 2: 
alumpihit sa kama, tulad nang kung 
may nakaalala. 

buda-ras pnr [ Tau ] : bulagsak. 

budas png 1 : bulyaw 2: [Kap Tag] gi- 
las; tipuno 3: [Kap Tag] hihip o si- 
moy, tulad ng sa hangin 4: salapang; 
sibat. 

budasd£s pnr [57] : sinungaling at 
waldas : bulastig. 

buda*so png: batong kawayan. 

budas'tig pnr [57] : bulaslas. 

budas* t6g pnr 1: hambog 2: pilyo,; 

bu*lat png 1 : [57] pagsaboy ng mga 
bulaklak sa altar 2: [57] bagay na 
nagpapahayag 3: [ST] tao o bagay 
na napagkamalan 4: sa sinaunang 
lipunang Bisaya, mabangong poma- 
da ng buhok. 

bud& a te png Zoo [Kap Tag] 1 : bulateng- 
lupa 2: askarid 3: uod var bulati. 

bud£ a teng-lupa png Zoo [bulatelupa ]: 
uod (phylum Annelida) na matatag- 
puan sa at kumakain ng lupa at na- 
bubulok na bagay : bulate 1 , earth¬ 
worm. 

buda a tik a tik pnr [Kap] : tumutukoy 
sa maliit at payat na tao. 

bu*la*ti a ti png [57] : ibon na nagda- 
dala ng masamang pangitain. 

budatdat png [Kap Tag] : masusing 
pagsusuri sa isang sisidlan at sa lahat 


ng nakalagay dito : balikhAy, biting- 

kAy, BUKi-Ki, BUKITKIT 3 , HOLIGKAY, PA- 
N AG AM IRAS. 

budaw png, pnr [Seb] : dilaw 3 . 

bu a l4w png Zoo : biik. 

bu a law/^/mag a budaw, i*budaw, bu a 
l^-wan [HU] : matulog nang ma- 
himbing at magising nang tanghali. 

budaw pnr [Bik HU Seb War] : kulay 
mamula-mulang kahel; ginintuang- 
mapula : bulo, gansa. 

buda a wan png [Bik HU Seb Tag] : ginto 1 . 

bu a lawbaw png [Ilk] : sxbi 1 . 

buda*we png Zoo [Kap] : lawin. 

budcbwen png Bot [Pan] : mulawin. 

bud^*wis png [57] : tibo ng isda. 

bu a la a wi*san png Zoo [57] : baboy- 
damo na bahagyang malaki sa bulaw. 

buday png 1: pag-iisip nang may pag- 
tanaw sa hinaharap : konit:mplasy6n 
2 : masusing pagbabalak : kontem- 
plasyon 3: Bet piraso ng dahong 

V 

palm a : latlat. 

bu a lay a bu*lay png : bulay. 

bu a lay a l^ a wa png Bot : halaman (Cro- 
talaria incana) na nabubuhay sa ma- 
ruruming pook : putok-putokan. 

buday-6g png [HU] : tao na walang 
isang salita at hindi magampanan 
ang ipinagagawa sa kaniya. 

buday-pa a t4 a ni png [57] : kuko na 
tulad ng patani. 

bulb (balb) png [Ing] 1: bulbo 2: 
bombilya. 

bul*bo png Bot [Esp vulvo ] 1: anumang 
halaman na nakabaon sa lupa ang 
punong bahagi na hugis-bombilya, 
gaya ng sibuyas : bulb 1 , pltyo 2 : bom¬ 
bilya : bulb 2 3: ulo o buko ng ilang 
halamang-ugat o anumang kahugis 
na bagay : bulb 1 , puyo. 

bul’bog pnr : may pasa sanhi ng sugat. 

bul a b6k png: pagsulak o kulo ng liki- 
'do, tulad sa kumukulong sinaing : 
buuabok. : •• 

bul a b6l png Ana : buhok sa paligid ng 
puke o uten. 

bul a bu a la a g^w png [Ilk] : payaso. 

bul a d^k png [Ilk] 1: kalbong pook 2: 
mantsa. 

bubdfng png [Ilk Pan] : bulag ang 
isang mata. 

bul a dit png [Kap] : puwit. 

bubdog pngKol [Seb Tag Ing bulldog] 
1: bulldog 2 : tawag sa isang litrong 
bote ng serbesa 3: Alp tao na muk- 

hancr aso. 


bubdo-ser png Mek [Ing bulldozer] : 
malakas na traktora na may mekanis- 
mong pansudsod at panghakot ng 
lupa. 

bu a !6 png Bot [HU Seb Tag] : palma 
( Corypha elata) na nakukuhanan ng 
himaymay na buntal at may bungang 
nakakain var bull, bori, buri : ebus, 
ibos 1 , SILAG. 

bu a le png Bot [Kap] : buway. 

budew png [Tbo] : kulay kape; kayu- 
manggi. 

bubgar pnr [Esp vulgar] 1: nagpapa- 
malas ng kamangmangan o kakula- 
ngan sa mabuting asal o panlasa : 
taramayon, wlgar 2 : malaswa; ma- 
halay; bastos : taramayon, vlilgar 3: 
hamak; mababa : taramayon, vulgar 
4: lan tad na pagpapahayag : tara¬ 
mayon, vulgar 5: hinggil sa o binubuo 
ng pangkaraniwang tao sa lipunan : 
uvramayon, vi)lgar 6 : popular; ku- 
lang sa estetikong halaga : taramayon, 
vulgar 7 : sinabi o ipinahayag sa pa- 
mamagitan ng wikang ginagamit ng 
mga tao : taramAyon, vlilgar. 

Bulgaria (bul-gar-ya) png: bansa sa 
timog-silangang Europa. 

bubga*ri a d£d png [Esp vulgaridad] : 
pagkabulgar; pagiging bulgar. 

bubga a rt a sas a y6n png [Esp vulganza- 
cion] 1: kilos o galaw na magaslaw o 
magaspang 2 : pagpapababa ng ha- 
laga. 

bul a ga*rfs a mo png [Esp vulgarismo] 1 : 
kabastusan o kagaspangan ng dila 
2 : pamamahayag o salitang ginaga¬ 
mit ng mga taong lansangan. 

bubg^-ta png [Esp vulgata] : anumang 
kilalang teksto o bersiyon ng isang 
akda. 

bubg^'ta pnr [Esp vulgata] : karani- 
wang ginagawa o tinatanggap na 
pangkaraniwan. 

bubgo png [Esp vulgo] : karaniwang 
tao na tanyag. 

bubhog pnr [57] : supot. 

bO a Ii png 1 : [Kap Tag] kfnis; kin tab - 

pnd budbhin, i a pag a bu a li, mag a bu a li 

2: \aryant ng bule 3: Bot [Kap] buwig. 

b u a 11 png 1 : [ War] puke 2: [ HU Seb] 
puwit. 

budbbol png : varyant ng balfbol. 

budid pnd mag-budfd, i a bu a lfd 1: 

gumulong pababa 2: punuin hang- 
gang sa umapaw. 

budig png 1: Bot [Bik HU Ilk Seb War] 
buwig 2: [War] kapareha; katuwang; 
katulong. 












bulo 


bulig 


142 



bu*Hg png Zoo [Kap Tag ] : dalag 
(Ophicephalus striatus) na katamtaman 
ang laki : anak-dalag 1 , buriraw, ha- 

RAWAN, PUYO 3 , TAMOS. 

birlrga pngMit: anting-anting, kara- 
niwang gawa sa di-pangkaraniwang 
bato at isinusuot nang paikot sa bay- 
wang laban sa kaaway at panganib. 

budi-ga png 1 : busilig; sipat 2: kimpal 
ng lupa na nabuo ng mga bulate. 


budi-gaw pnr : naliligaw. 

budigdig png 1: Zoo pamamaga ng 
mata ng manok sanhi ng mga butlig 
2 : paulit-ulit na pag-uusisa. 

budi-ha-la png : puting batik sa pak- 
pak ng mga manok. 

budbhaw pnr [57] : bigaw. 

budik png Zoo : dalusapi. 

budik pnr [Kap Pan Tag] : puting may 
batik ng itim, karaniwan sa balahibo 
ng manok : bakiki, baraw, bulanting, 

BURANTING, VULIK. 

budik-budik pnd mag-budik-budik, 
budik-budi-kin [ST\ : mag-isip. 

budi-kit png [57] : kislap, gaya ng kis- 
lap ng bituin o diyamante. 

bu-li-ki-ti png [57] : kiliti. 

budidi pnr [57] : sinungaling. 

budidbsing png Zoo [Ilk] : ibong kauri 
ng malalaking puting loro. 

budidit png 1: Zoo [Bih Kap Iba Pan 
Seb Tag ] bubuwit 2: bata; musmos 

var bolilit. 

bulimia (bu-Hm-ya) png Med [Ing] 1: 
hindi mapigilang pagkain nang labis 
2 : bulimia nervosa; pagkakaroon 
ng depresyon at pagsusuka matapos 
kumain nang labis. 
bu-li-naw png 1: Bot uri ng kawayan 
2: Zoo langaray-pako. 

bu-li-naw png Zoo [BikKapPan] : isang 
uri ng dilis ( Stolephorus commersonii) 
na matulis ang nguso : anakbat, bom- 

bra, MATALOS, PIUPITIN, TALISOK, TALUKA, 
TAW A RAN. 

bud ing png [HU Seb] 1 : dungis 2: ba¬ 
tik 3: libag 1 . 

Buding-Buding png : basaan bilang 
pagdiriwang sa araw ni San Juan Ba¬ 
utista tuwing 24 Abril. 

budingding png [57] : bulighg 2 . 

bu-lin-tik png [Ilk Pan] : holen. 

bu-lin-ya pnb : bihira. 

budi-rek png [Pan] : bunso. 

budi'Sik png : imbi. 

budi-Sik png [57] : kaimbihan. 


budi-sik-sik png [57] : alipin na higit 
na masama kaysa nauna : bulisus 2 . 

budisdis png [57] 1; kaimbihan, bu- 
lisik 2: bulisiksik 3: lilis ng palda 
sanhi ng ihip ng hangin. 

bud it png 1: Zoo pinakamalaking ibong 
robin ( Turdus peliocephalus mindoren- 
sis) sa Filipinas, may magaspang na 
tuka at mga paa 2: [Hil y Seb] lanit. 

bud it png [Seb] : bahid. 
budi'tik'tfk pnr [57] : punong-puno. 
budi-tin png [Esp boletin] : varyant ng 

boletin. 

buditdit png [57] : paslit. 

budit-ma*nuk png Med [Tau bulit+ 
manuk] : singaw sa balat dulot ng 
allergy' sa karne ng manok. 

budi*y£da png Zoo [Ilk] : tandang na 
may manilaw-nilaw na balahibo. 

bul*k£n png [Esp volcdn] 1 : butas ng 
lupa na nilulusutan ng lava, abo, at 
gas : volcano 2: bundok o talampas 
ng naipong lava, abo, at ibang mater- 
yales mula sa ilalim ng lupa : volcano 
3 : anumang may katangiang maaa- 

ring sumabog. 

Bul-kan &u-\u*san pngHeg: aktibong 
bulkang matatagpuan sa Sorsogon 
at may taas na 1,559 m mula sa pantay 

dagat. 

Bul-kan Hi-bok-Hf-bok pngHeg : bul¬ 
kang matatagpuan sa Mambajao, 

Camiguin at may taas na 1,332 m 
mula sa pantay dagat. 

bul-k6-ni-k6 pnr [Esp vokdmco] 1: may 
kinalaman sa bulkan 2 : marahas, 
matapang, at walang damdamin. 

Bul-k6n l-r6-y9 pngHeg : bulkang 
matatagpuan sa pulo ng Batanes sa 
hilagang Luzon at may taas na 1,008 
m mula sa pantay dagat. 

; bul-ka-ni-sa pnd mag-bul-ka-ni-s^, 

1 i-bul-ka-ni-s^ j Esp vulcunizcir] 1 ■ 
• • • . 1 1 _— 


maglagay ng mainit na sulphur sa 
goma upang patibayin o patigasin 
ito : vulcanize 2 : maglagay ng sul¬ 
phur o compound nito, nang walang 
init at nagdudulot ng panandaliang 
epekto lamang : vulcanize. 

bul - ka-ni*sas - yon png [Esp volcanicia - 
cion] : kilos at aktibidad ng bulkan. 

bul'kamfs'mo pngHeo [Esp volcanis- 
mo] : may kaugnayan sa pagsasanay 
at pag-aaral ukol sa bulkan. 

Bul'kan Kanda*6n pngHeg: pinaka- 
mataas na bulkan ng Negros. 

Bul-kan Ma-y6n pngHeg : aktibong 

bulkan na matatagpuan sa lalawigan 


ng Alb ay at may taas na 2,415 m mu¬ 
la sa pantay dagat. 

bul-ka-n6-lo-go png [Esp volcanohgo] : 
dalubhasa sa bulkanolohiya : volca¬ 
nologist. 

bul-ka-nod6-hi-y£ png [Esp volcanolo- 
gia] : agham sa pag-aaral ng bulkan 
at mga penomenang bulkaniko : vol¬ 
canology. 

Bul-kan Pi-na-tu-bo pngHeg: akti¬ 
bong bulkan na matatagpuan sa 
timog Zambales at huling pumutok 

noongl991. 

Bul-k£n Ta-61 pngHeg : aktibong bul¬ 
kan na matatagpuan sa isang pulo 
sa Lawa ng Taal sa timog-kanluran 
ng Luzon at may taas na 320 m mula 

sa pantay dagat. 

bull (bul) png [Ing] 1 : lalaking baka 
na hindi kapon 2 : lalaking balyena, 
elepante, at iba pang malalaking 
hayop 3 : simbolo ng zodyak at kons- 
telasyon ng Taurus 4: pahayag ng Pa¬ 
pa ng simbahang Romano Katoliko 
5 : pahayag na may kontradiksiyon. 

bull’s-eye (buls-ay) png Isp [Ing] 1: 
sa larong dart, pagtama sa pinakagit- 
na o sentro ng dart board 2 : target, 

puntirya. 

bul-la-16-yaw png [Ilk] : bahaghari. 

bul-l£-wit png [Ilk] : burarawit. 

bul I -dog png Zoo [Ing] : lahi ng aso 
na malakas, malaki ang ulo, at ma- 
kinis ang balahibo : buldog 1 . 

bullet (bu-let) png [Ing] : bala. 

bulletin (bu-li-tin) png [Ing] 1 : maikli 
at opisyal na kalatas o balita : bole- 
tin 1 2 : regular na talaan ng impor- 
masyong ipinababatid ng isang orga- 
nisasyon : boletin 1 3: nakapaskel na 
paunawa, babala, o impormasyon : 

BOLETIN 1 . 

bulletwood (bu-let-wud) png Bot [Ing] : 
kabiki. 


bul*li-H*sing png Zoo [Ilk] : luntiang 
kulasisi. 

bullock heart (bu-lok hart) png Bot 
[Ing] : anonang. 

bul-ne-ra-bi-li-d^d png [Esp vulnera- 
bilidad] : pagiging bulnqrable. 

bul-ne-r6-ble pnr [Esp vulnerable] : 
maaaring tumanggap ng paalaala, 
leksiyon, paninira, o pananakit. 

bul* nos png [Ilk] : bulibol. 

bul-nd-sen^bu-mul-nb-sen, bul- 
no-s6-nin : pumili ng pinakamagan- 
... da mula sa mga inani. 

bu-lo png Bot 1 : tila balahibong naka- 
pagkit sa halaman at bunga at mali- 




143 


buluwas 


bu-lo 


mit nagdudulot ng kati: bodo, bulu, 

BULUBALAHIBO, BURO, BURU, DALUMOG 2 , 

dapaw, gilok, hibo 5 2 : halaga; kabu- 

luhan. 

* 

bu-16 pnr \Kap ] : bulaw. 

budd pngBot [Hil\ : uri ng kawayan. 

bu-16 png Zoo: anak ng kalabaw o ba- 
ka : bulu, guya, nati 1 , tinday, ugbon, 

URBON. 

budog png [ Ilk Tag ] 1 : pagkalalaki; 
birilidad 2 : pagpapalahi sa alagang 
hayop 3: sa Quezon, unggoy 4: [Bik] 
gupit ng buhok. 

budog png \ : [Pan] barako 2: [War] 
ka tar at a. 

bu*l6g pnr [HU] : panot. 

budok png [Seb] : kulay. 

buddk pnr [Seb War Tag] 1 : bilasa; 
sira 2: mabaho; mabantot 3: hindi 
mabisa o epektibo. 

budok'tcit pnd mag*budok*tdt, bu* 
lok-ta-tin [ST] : maglaro. 

bu-161 pnr: may depekto ang pagsa- 
salita; hindi makapagsalita nang tu- 
wid at tuloy-tuloy C/utal. 

bul-61 png [Igo] : varyant ng bul-ul. 

budoddng png Zoo [57] : talukab ng 
alimango o alimasag. 

• i • < 

budon png: pagkahirin na dulot ng 
malaking subo ng pagkain : choke 3 . 

budong png [Bik HU Seb War] : gamot. 

buddng png 1 : pagsasalita nang ma- 
hinang-mahina - pnd bu*mud6ng, 
i-budong, budu-ngdn 2: mahiwa- 
gang salita 3: [Ilk Pan] dahon 1 . 

budong-budu*ngan pngKol : usap- 
usapan. 

bu*los png 1 : dagdag o ulit, karani- 
wan sa pagkain 2 : dagdag na sahog 

f t pagluluto 3: nilikhang buhos ng 
angin, gaya sa bulusan 4: hinawang 
pook sa gubat 5: sibat 6: tiwala; pana- 
nalig 7: buhos; salin 8: [War] regia 

9: [Ilk] ligaw. 

budds png 1 : bulto ng tela 2: laman 
ng isang sisidlan, gaya ng butil o pul- 
bos na natapon mula sa butas 3: ba- 
gamundo. 

bud 6s pndbu'\w$&n t i*budds, mag* 
budds [Bik] : magbihis. 

budos pnr [Ilk] : malaya. 

bu*l6s pnr 1 : natapon mula sa butas 
ng sisidlan 2: nakatakas; hindi naka- 
kulong 3: puspos; perpekto 4: inubos 
hanggang wala nang natira; said na 
said 5 : inaksaya; sinayang 6 : naka- 
bilad o nakaladlad sa hangin, init, at 


lamig 7 : tiwalang-tiwala 8 : marami- 
han at biglang dagsa. 

bu-l6*san png Med [Seb]: pagdurugo. 

bu-l6t png : palaso na hugis kalawit 
ang dulo. 

buddy png 1 : [Kal] bahay na hugis 
parisukat var biloy, foruy, fuloy, foyoy 
2: [Ilk Pan] tukayo. 

bul*sd png [Esp bolsa] 1 : bahagi ng 
damit o anumang kasuotan na sisid¬ 
lan ng mga bagay : pocket 2 : bula 
ng hangin, gaya ng sa keso : pocket. 

bul*sa de re*l6 png [Esp bolsa de reloj] : 
maliit na bulsa sa baywang ng pan¬ 
talon. 

bul*si*kot png 1 : supot ng pulubi 2: 
malubhang pamamaga sa leeg na 
kahawig ng bosyo. 

bul*sfl*yo png [Esp bolsillo] : maliit na 
bulsa o supot. 

bul*s6t pnd mag*bul*s6t, i*bul*sot, 
bul-su-tdn : itabsong. 

bul*s6t pnr : nahulog sa malalim na 
butas sa kalsada. 

4 

bul*tdk pnr : bundat. 

blihto png [Esp] 1 : pakete; bungkos; 
yunit ng pagbabalot ng produkto : 
dagul 2 2 : piraso ng bagahe o dala- 
dalahan. 

budu png 1 : Zoo [Kap] anak ng ba- 
boy; biik 2: Bot [Kap Iba] kauri ng 
kawayan. 

Budu*an png: isa sa mga pangkating 
etniko ng mga Bilaan. 

budu-ble pnr [Esp] : salawahan; alin- 
langan. 

bu*lu*bod pngBot 1 : lunting usbong 
ng palay 2: pagsaboy ng binhi o pul- 
bos sa isang rabaw. 

budu-bok png [Esp burbuja] : bulwak 
ng dumadaloy na tubig : barekbek. 

budu-bran png [Bik] : sulo. 

w 

budu*buk*t6 png Zoo : malapando. 

budu*bud6 png Zoo 1 : bulo; bistro 2: 
maliit na kahong gawa sa sangay na 
pinaglalagyan ng pinulbos na gin to. 

budu*bun*du*kin pnr [bulu + bundok 
+ in] 1: Heo tanikala o maraming 
bundok : kabatbatwan, kapalandeyan, 
montanosa, range 2: Alp mailap; 
magaspang; bastos. 

budu*bur*y6ng pngMus : instrumen- 
tong hinihipan. 

bu*lu*gan png\ : [ST] lalaking baboy 
o kabayo na ginagamit sa pagpapa¬ 
lahi 2: barako 3 . 

budti*han pngBot : anabo. 


budu*ha*ni pngMek: kasangkapan na 
kahawig ng pulea o muton. 

budu*ka*bok/mg: tunogng umaagos 
na likido, karaniwan sa tubig. 

bu-lu-kdt^n^mag-bu'lu-kdt, bu*la* 
ka*tin [ST] : tuklasin at ihayag ang 
isang bagay na nakatago. 

bul-ut png: mga sinaunang espiritu o 
mga diyos ng mga kamalig sa Cor¬ 
dillera, karaniwang inilalarawan sa 
maliliit na estatwang kahoy na naka- 
talungko var bul-ol. 

bududds png Med: pagtatae : tulas 3 . 

bu # lu*men png [Esp volumen] 1: takal, 
karaniwan pansukat ng dami 2 : tomo. 

budu-nghta pngBot: alintataw. 

bu*lung-bta png Bot: bantalinaw. 

bu*lu*ngol pnr [HU] : bigaw. 

bu*lu*ngud*yung pngMus [Ayt-Mgk] 

: plauta na yari sa kawayan at may 
maliit na takip ang itaas na bahagi 
ng ihipan : lantoy, pitu, taliwatiw, 

TULALE, TULANI, YANGYANG. 

bu*lus png [Kap] 1 : buhos 2: pagta¬ 
tae 3: baha. 

budus pnr [Kap] : alpas. 

budu*sa*kit png: sigasig sa trabaho. 

bu*lu*san png [bulos+an] : sa panda- 
yan, ang mekanismong panghihip ng 
hangin para patuloy na mag-alab 
ang baga. 

budu-san png [57] : maliit na uka o 
lubak sa daan na likha ng malakas 
na ulan. 

budu’Sok png 1: paglalandas pababa 
ng anumang mula sa himpapawid 2: 
paglubog ng paa sa putik 3: patulis 
na pagbagsak sa likido ng isang bi- 
luhabang bagay 4: sagitsit ng palaso 
o bala sa hangin. 

bu*lus-ta*gdk/>ng: nilutong gata ng 
niyog na napakaalat ng lasa. 

budus'wdk png : malakas na tunog 
ng tubig na umaagos : lagaslas. 

budut png [Tau] : pamamaga ng 
bayag. 

budu* tong png 1: Med nakahahawang 
sakit sanhi ng virus na variola , lumi- 
likha ng mga bilog na pasa sa balat, 
at nag-iiwan ng pilat : chickenpox, 
dAlap, pox 2: anumang tulad ng pa- 
sang likha ng naturang sakit. 

budu*w£g /?n^mag*bu # lu*wdg, bu* 
lu*wa*gin [ST] : gibain ang gusali: 

BUWAG. 

bu*lu*wds pnd budu-wa-sdn, bu*lu* 
wa-sin, i-bu*lu*wds [ST] : itaas ang 




bulwag 


144 


pamingwit para mabatid kung naka- 
huli na ng isda. 

bul-wdg pnr : bukas at lantad. 

bul‘w£*gan png 1: malaking silid sa 
pasukan ng isang gusali: lobby 1 , hall 
2: auditoryo 2 3: koridor o daanan 
sa isang gusali : hall, paranimpo 4: 
malaking gusali sa unibersidad o 
kolehiyo na ginagamit sa pagtuturo 
o bilang tirahan : hall 5: sa sinau- 
nang kastilyo o katulad na estruktura, 
pangunahing silid na ginagamit bi¬ 
lang kainan, tulugan, at tanggapan 
ng mga bisita : hall, 6s sa sinaunang 
panahon, kastilyo, bahay, o katulad 
na estruktura na pag-aari ng pinuno 
o ng maharlika : hall. 

bul*w£k png 1: bugaiwak 2: laguklok 
ng tubig na umaagos. 

bulwark png [Ing] 1: pader; kuta 2: 
balwarte 3 . 

bul-ydk png [ Iba ] : buklat 2 . 

bul*y&ng png [ST] : alipin; busabos. 

bubyds pnr : mapula-pula, gaya ng 
kulay ng biik. 

bul’ydw png : malakas at pagalit na 
sigaw na tanda ng pagtataboy: buias, 
burang. 

bul*y6n png [ Ing bullion ] : bulto ng 
pilak o ginto bago gawing salapi o 
timbangin ang halaga. 

buhyu png [Rap] : bugaw. 

bu*rnaw*b6w pnr [Ilk] : iga. 

Bum*ba*r6n pngMit [Mnv] : mahiwa- 
gang kaharian ni Bantugan na mata- 
tagpuan sa pagitan ng Malabang at 
Lawa ng Lanao. 

bum*bay png [ War Hin Bombay] 1: si- 
buyas 2: lalaking kambing. 

bum*b6n png 1: [Bik] pagpapakain 
ng palay o anumang butil sa man ok 
o ibon; pagpapatuka 2: patibong ng 
isda sa ilog o lawa na gawa sa sanga- 
sanga at patpat: padugmon, sap-ong 
3 : lawang malinaw ang tubig at na¬ 
tural na nalikha o nabuo. 

bum*b6ng png [Bik Tag] 1: silindri- 
kong sisidlan, karaniwang gawa sa 
kawayan o binilot na karton, metal 
o katulad : alintubong, sugong, tu- 
bong 2: buong biyas ng kawayan at 
ginagawang sisidlan o kasangkapan. 

bum-bu-nan png : tuktok ng ulo na 
malambot kung sa sanggol : fonta- 
nelle. 

burrvbu-wak png Tro [Gad] : papay- 
to; itinatanghal sa Nueva Vizcaya. 

bli*me*r6ng png [ Esp ] : boomerang. 


bungalong 


bu-mi-pu-tra png [Mai bhumiputra] : 
taga-Malaysia na katutubong Malay. 

bumper (bam-per) png Mek [Ing] : 
tapalodo. 

bun (ban) png [Ing] : maliit at kara¬ 
niwang manamis-namis na tinapay. 

bu*na png Zoo [ Mrw Sml Tau] : dara- 
pugan. 

bu*nd png [Pan] : buias 2 . 

bun-a png [HU] : in. 

bu*n£*bon pngMus [MndMmxv] : pa- 
lendag. 

bu-nag png [Rap] : bukang-liwayway 1 . 

bu*nan png [War] : patibong o bitag 
ng isda. 

bu*nas png 1: [ST] naiiwang laman 
na nakadikit sa buto ng anumang ki- 
nakaing bungangkahoy 2: lamukot 
ng bungangkahoy. 

bu*n6y png: [Pan ] buwa. 

bun-da-l^g png Zoo : maliit na bulig. 

bun*d^t pnr: labis-labis ang kinain : 
abutit, bultak, butirik. 

bun*day png [War] : kilig. ' 

Bun-desT^t png Pol [Ing] : mataas na 
kapulungan ng parlamento sa Ger¬ 
many at Austria. 

Bun*de8*t£g png Pol [Ing] : maba- 
bang kapulungan ng parlamento sa 
Germany at Austria. 

bun*d6k png Heo 1: likas na pag-alsa 
ng rabaw ng mundo na ang taluktok 
ay nakatataas nang malaki sa paligid 
na lawas ng lupa at malaki kaysa gu- 
lod 2 : malaking bunton : bakulu, 

BOKELOD, IRAYA, LIWKUNOS, MONTE, 
MOUNTAIN, MONTANA, PAIANDEY, PA AW 3 . 

Bun*d6k A*po png Heg : pinakama- 
taas na bundok sa Filipinas na nasa 
katimugang Mindanao, sa pagitan ng 
North Cotabato sa kanluran at Lung- 
sod Davao sa silangan at may taas na 
2,954 m mula sa pantay dagat. 

Burvdok A-r6*yat png Heg : bundok 
na may konong halos simetriko, raa- 
tatagpuan sa hilagang bahagi ng Pam- 
panga, at may taas na 1,100 m mula 
sa pantay dagat. 

Burvddk Ba*n6*haw png Heg \ bun¬ 
dok na matatagpuan malapit sa Do¬ 
lores, Quezon at may taas na 2,177 
m mula sa pantay dagat. 

Bundok Everest (bun-dokev-er-ist) 
png Heg : bundok sa timog Asia sa 
hanggahan ng Nepal at Tibet, bahagi 
ng Bulubundukin ng Himalaya, may 
taas na 8848 m mula sa pantay da¬ 
gat, at itinuturing na pinakamataas 
na bundok sa buong mundo. 


Bundok Halcon (bun-dok hahkon) 
png Heg: isa sa pinakamataas na bun¬ 
dok sa Mindoro. 

Bun*dok Ma*kMing png Heg : bun¬ 
dok na matatagpuan sa lalawigan ng 
Laguna malapit sa bayan ng Los Ba¬ 
nos at may taas na 1,109 m mula sa 
pantay dagat. 

Bun-dok Pu-log png Heg: pangala- 
wang pinakamataas na bundok sa 
Filipinas, may taas na 2, 928 m mula 
sa pantay dagat, at matatagpuan sa 
Central Cordillera sa Luzon. 


bun-d6l png: pagtama o pagbunggo 
ng dulo ng anumang mahaba at bi- 
luhabang bagay sa iba pang bagay. 

burvdoy png Bot: uri ng palay na ma¬ 
laki ang butil. 

bu*nel png [Ilk] 1 : puno ng saging na 
tinanggalan ng panlabas na saha, hi- 
niwa, at iniluto upang ipakairi sa ba- 
boy : halyas 2: maliit na kimpal ng 
basang arfna 3: piraso ng nasunog 


na apog. 


bu*n6ng png [Ilk] 1 : itak 2: tawag sa 
mga gerilyang may sandatang itak at 
lumaban sa mga Hapones. 


bu-nga png 1 : Bot produkto ng hala- 
man, karaniwang ang kinakain na 
bahaging panreproduksiyon ng ha- 
lamang binhi: fruit, prutas 2: anak 
3 : resulta ng isang proseso o trabaho 
4: Bot [Bik HU Rap Seb Tag War] pal- 
ma (Areca catechu) na mataas, mula 
sa Asia, at ginagawang nganga ang 
prutas : betel, buwa, luyos. 


bu a nga-bu*nga png 1 : Bot yerha (Al- 
termanthera sessilis) na may puting 
bulaklak at bungang may iisang buto 
2: Ana [Tau] kalamnan ng binti, 

bu-ngad png [Rap Tag] : harap; ta- 
rangkahan. 

bunga de jolo (bu-nga de ho-16) png 
Bot [Esp] : oring-oring. 

bu*nga de tsf-na png Bot : oring- 
oring. 


bu*ng^l pnr [Rap Tag] : walang ngipxn 
sa harap na bahagi ng bibig. 

bu-ngal-ng^l png[S r T] : bunganga. 

bu-ngal-ngd-lan pnr [HU bungalngal 
+ an] : tao na labis kung magsalita 
tungkol sa lihim ng ibang tao C/tsis- 


mosa. 


bu-ng^-lon png Bot 1 : punongkahoy 
(.Avicennia lanata) na makinis at ma- 
tingkad na kulay kape ang katawan 
at karaniwang tumutubo sa ilog at 
mapuputik na pook 2: apiapi. 

bu-rig^-long png: kopang ginagamit 
sa seremonya ng kasal. 


* 







bungalong-puti 


145 


bunlod 


bu*ng3-iong-pu-ts pngBot : maiaking 
punongkahoy ( Avicennia alba) na 
magalasgas at makaliskis ang balat. 

bungalow (bung-ga-lo) png ling] : 
bahay na may iisang palapag. 

bu*ng£ng png [57] : patay na isdang 
lumulutang sa tubig. 

bu-nga-nga png 1: bibig 2: bukana. 

bu-ngang-5*raw png Med : makating 
butlig sa balat : bungantibatib. 

bu-ngang-ba-to png Zoo : itim na ka- 
bayo o baka. 

bu-ng6n-ti*bei*tib png Med i bungang- 
araw. 

bu-ngan-tu-log [bunga + ngtulog] png: 
panaginip. 

bu*nga sa pa-ias/wgl : flo^palayna 
maagang nagbubunga ng butil Cf 
dumal! 2: anak ng babaeng batang- 
bata pa. 

&wngaw png Say [Pal] : pangalan ng 
demonyo sa sayaw na Siniliran at Bu- 
ngaw. 

bu*ngaw pnr [ Seb] : lumilipad ang isip; 
wala sa loob ang ginagawa. 

bu-ngdvv pnr 1: walang kangipin-ngipin 
2: mapurol ang talim. 

bu-ngawprcg [Bik] : bangin. 

bu-ngay png [Seb] : sulok. 

bu*ngay png [War] : matalim at ma- 
habang itak. 

bu-ngay-sa-ngi png [Pan] : bukang- 
bibig. 

bung*b6ng png Ark [Seb] : dingding. 

bung-bong png : kawayang pambu- 
hat sa balde ng tubig Cf pingga. 

bung-do png [ Seb] 1: gulod 2: mohori. 

bu*ng6d png [Ilk] : puno o katawan 
ng kahoy. 

bung-gadan pnrBot : may maraming 
buko, gaya ng tubo at kawayan. 

bung-go przdbu-mung-gd, ma-bung- 
gd, bung-gu-in : mabangga nang 

hindi sinasadva : dungpar, tupa. 

/ 

bung-hay pnr [HU] : lugav. 

bu-ngi png [Bik Kap Tag] 1: naputol 
o nasirang ngipin 2: bingas sa talim 
ng anumang garnit na panggupit: 

BINGAW, LAPi, TINGGIB, TIPPING, PING AS, 
PISANO, SI BANG. 

bu-ngi pnr [Bik HU Seb Tag War] 1: 
hindi kompleto ang bilang ng ngi¬ 
pin : bungis, GUSiNG, ngeit’b 2: walang 
ngipin. 

bu*ngil png [Ilk] : pugahan. 

bu*nges png, pnr [Pan] 1: bungi- 2: 
bungi. 


bu-ngis*ngis pnr : tawa nang tawa; 
madaling mapatawa : gukyok. 

bu-ngit-ngit png [Pan] : tuwad. 

bung-kag pnr 1: tibag 2: [Mil Seb War] 
lansag. 

bung-kag-la-l4w png [HU] : aniber- 
saryo ng kamatayan ng isang tao; 
panahon ng pa^awakas ng paglu- 
luksa o pagsusuot ng damit na itim. 

bung-ka-ka pngMus [Isn Mns] : biyas 
ng kawayang biniyak ang ibabang 
bahagi at inukit na hugis tirador ang 
itaas na bahagi, at ipinapalo sa palad 
upang lumikha ng ugong var bunka- 
ka : AVAKKAW, balingbing, pahinghing, 
pakkung. 

bung-ka-k6k pnr [57] : burara. 

bung-kdl png [Bik Kap Tag] 1: pag- 
halukay o pagtungkab ng lupa 2: 
dagdag sa silungan sa gilid ng bahay 
para sa kainan. 

bung-ka-lcin pnglsp [Bik] : sumping 
var burungkalan. 

bung-kcHas png [ITU] : balikwas. 

bung*k^*leng pngMus [Ilk] : instru- 
mento na yari sa kawayan at katulad. 

bung-k6-lo^g1: Kar uxhilan o kaya’y 
pambigkis sa haligi 2: [Ilk] butong 
nakakurbang tulad ng kawdt. 

bung-ka-ld pngBot : bunga ng hala- 
mang baino. 

bung*ka*l6t pngBot : halamang tulad 
ng sitrus at may maasim na bunga. 

bung-kig pnr [5^] : gansal. 

bung-kok pnr [57] : bulok, gaya ng 

. patay na isda o sirang karne. 

bung-k6ng pnr [Ilk] : solido. 

bung-kos png [Bik Hit Seb Tag War] : 
kabuuan ng pinagsama-samang mga 
bagay na itinali: balkot, bantal, big- 
kis, bongon, punggus, vukkut. 

bung-kii-lanpng[57] : bungangkahoy 
na nakakain : bitbit. 

% 

bung-ldy pnd bung-la-yin, bu-mung- 
lay, mag-bung-l4y [HU] : putulin o 
tanggaiin ang dahon ng palay para 
maibilad sa init ng araw ang mga 
butil nito. 

bung* 16 pnr Med : naninilaw; manilaw- 
nilaw, gava sa balat, dulot ng sakit. 

bung*lu png [Kap] : pagbali sa hug- 
pungan ng ulo at tinik ng isda pag- 
katapos hulihin. 

bu-ngo png Ana : mabutong bahagi 
ng ulo na bumabalot sa utak at su- 
masalalay sa mukha; bao ng ulo : 
bagul, bagol-bagol, banga-banga, bu- 


KAW 2 , CRANIUM, Kit AN EG, KAIABERA, LA- 
LAGASEN, LAPIS-lAPIS, SKULL. 

bu-ngod pngBot [Ilk] ; punongkahoy. 

bu*ng6g pnr [Bik] i bigaw. 

pnr [HU Seb Waf i 

bu-ng6n png Zoo [57] : isda na bahag- 
yang bilasa. 

bu-ngot png Ana [Bik HU Seb War] : 
balbas. 




bu-ngoy png Mil : alay sa mga a nito, 
gaya ng ibiniting manok o hayop. 

bung-sad pnd mag-biing-sad, i- 
bung-sad, bung-s^-ran, i-pag- 

bung- sad [War] : maglagay ng ba- 
hiira sa dagat. 

bung-sod png [S^i] : baklad. 

bung-s6l^«6/mag-bung*s6l f i-bung- 
s6l, bu-mung-sol [57] ; udyukan 

para magalit. 

bung-sud png [ Tan] : pabilog na ku- 
lungan ng isda, karaniwang gawa sa 
kawayan. urf 

bung-su-ran png Heo [Kap] : dalftKi 
hikan. 


bung-tas png [ Tau] : sobrang gutom. 

bung-tod png Heo [Seb] : gulod. 

bun-gu-an png Zoo: isdang alat (Anus 
leiototocepphalus) na kauri ng kanduli 
at may makinis na ulo. 

bu-ngu-lan pngBot. : uri ng saging na 
dilaw, may batik-batik, at mabango 
ang bunga. 

bu-ngu-l4n png [Ilk] : pagtulong-tu- 
lungan o pagkaisahan ang isang tao. 

bung-yod png [War] i haba o laki. 

bung-yud png [HU] : dalatan. 

bu-ni png Med [Kap Tag War] : uri ng 
sakit na herpes. 

bu*ning-ba-nakp?ig[57] : mingbuni. 

bu-ni-to png Zoo [Esp bonito) : tulingan. 

bunker (bang-ker) png [Ing] 1: ma¬ 
iaking sisidlan na iniimbakan ng pe- 
trolyo 2: Mil taguan sa ilalim ng lupa 
lalo sa panahon ng digmaan 3: Isp 
sa golf, guwang na puno ng buhangin. 

bun-lag png: guho. 

bun-l£g pnr: giniba; gumuho. 

bun-la-14-kaw png [Pan] I bahaghari. 

bun-law pngBot [ Seb] : uri ng palum- 
pong (Justicia gendarussa) : hulimba- 

NGON. 


bun*i£y png Bot [57] : uri ng bigas. 

bun-lod png 1: [War] lusak; burak; 
kumunoy 2: [Seb] posas. 




I 



bu*nd pnglsp : paligsahan upang ibu- 
wal o ihiga ang katunggali: dulong, 

GABBO, KAPLOBED, WRESTLING. 


bu*nog png [War] : bukang-1 iwayway; 
madalin g-araw. 

bu-nog png Zoo [Ilk] : biya. 

bu-nok png [Seb] : napakalakas na ulan. 

bu-nok png [Hil Seb War] : lirit. 

bu*n6l png Med [Seb] : bukol na may 

dugd ; HEMATOMA. 

bu-n6ng br£-so png Isp : buno sa 
pamamagitan ng mga brasong naka- 
mkod at nakakawit sa isa’t isa: dawit 2 . 


bu*nos pngBot [War] : pinakamagan- 
dang dahon ng tabako. 

bu-not png [Ilk Tag] 1 : paghila upang 
matanggal mula sa kinababaunan o 
kinakakabitan : aratarat, bagut, ba- 
lutbut, bindas, bunlot, gAbut, ibot 
2: paghugot: aratArat, bagut, balut- 
but, bindas, bunlot, gabut, ibot . 

bu-not png [Bik Hil Ilk Mag Pan Seb 
iji Tag War] 1 : makapal na balat ng ni- 
v yog, karaniwang ginagamit na panli- 
nis at pampakintab ng sahig 2 : buto 


ng mangga. 

bun-sen par [Ing] : pampaningas. 
bun-si png [Tau] : poot o suklam. 
bun-sHak png Bot : anakle. 


bun-sd png , pnr: pinakahuling ipina- 
nganak : arIari, boboro, bulirek, bu- 

RIDEK, IKUL, KAMANGHURAN, NGOHOD, 

puto, urorriyan, timanghuri. 


bun-s6d png 1 : pagpapalutang at pag- 
lulunsad ng sasakyang dagat 2: pag- 
sisimula ng isang gawain o pagdiri- 
wang Cf lunsad. 


bun-sol png 1 : pagkawala ng ulirat 
2: kulam; gaway 3: takot na muling 
ga-win ang isang bagay. 


jun-su-na-ran pngMit [HU] : bakood 
sa mataas na bundok, pinaniniwa- 
laang tinitirhan ng mga diwata. 

aun-su-wang png [ Tau] : agos. 

aun-t6 png [Seb] : putahe ng aliging 
inipon sa talukab ng alimango. 

bun-tag png [Seb] : umaga. 


bun*t£l png t : pino at maputing hi- 
maymay mula sa bule at ginagamit 
sa paggawa ng sombrero 2: [Bik Kap 
Pan Tag] suntok o bigwas. 

bun-ta-la png Asn 1 : planeta 2 2: ko- 
meta. 


bunting (ban-ting) png [Ing] : ban- 
dila, banderitas, at katulad, na ka¬ 
raniwang ginagawang palamuti. 

bun-tis png, pnr: may supling o sang- 
gol sa sinapupunan : bados, burod, 


busod, busung, mabdos, malokon, 
maogat, masikog. 

bun-ti-y6k png [ST] : palamuti o 
mutya ng aso para tumapang ito. 

bun-to png 1: lundo ng bigat 2: si- 
lakbo ng damdamin. 

bun-tod png [Seb] : dalatan. 

bun-tog pngBot [Bik] : parinlas. 

bun-tdg png Zoo [Seb] : pugo, 

bun-t6g pn^bun-tu-gin, bu-mun-t6g 

[Bik] 1: ilubog 2: isangkot; isapi. 

burvtdk png Zoo [Pan] : uri ng isdang 
alat ( Mobula diabolus). 

bun-t6k-mar-tiI-yo png Zoo [Kap bun- 
tok + Esp martillo] : balabagan. 

bun-tol pnr 1: [War] mahina ahg 
loob; duwag 2 : [Bik] mabagal mag- 
desisyon o mag-isip 3: [Bik] tamad. 

bun-tdn png [Esp monton Ilk Pan Tag] : 
walang ayos na pagsasama-sama ng 
mga bagay upang magmukhang 
munting bundok Cf tambak : put- 
ong 1 , tagbon. , 

bun-t6n-bun-t6n png [S7] : dagsa. 

bun*t6t png\ : Zoo dulong puwitan o 
paghaba ng dulong puwitan sa kata- 
wan ng isang hayop : ikog 2: anu- 
mang kahawig ng buntot ng hayop 
sa anyo o puwesto, gaya ng maluning- 
ning na landas ng kometa o ng pu¬ 
witan ng eroplano 3: Zoo bahaging 
nasa kabilang dulo ng ulo ng isda 
4 : hulihan, pang-ibaba, o mahinang 
bahagi ng anuman 5: fpus. 

bun-t6t-bu-w6-ya png Bot : palum- 

pong ( Rotula aquatica) na nabubuhay 
sa mga bato at graba, at may bungang 
bilugan, malaman^ at may apat na 

butO : TAKAD . 

bun-t6t-da-ga png : talim na bilog 
ang magkabilang dulo at ginagamit 
na pangkinis sa loob ng hiyas na may 
tulos o butas : round file. 

bun-t6t-ka-p6n pngBot 1: uri ng pa- 

ko ( Pteris ensiformis) na puwedeng 
kainin : pakong-parang 2 : balahibo 
sa buntot ng tandang na kihapon. 

bun-t6t-le-6n pngBot: halaman (ge¬ 
nus heliotropium family borage) na 
may mabangong bulaklak : higad- 
higaran, hinlalayon. 

bun-t6t-pa-l6s png Bot : yerba ( Eu - 
patorium cannabinum) na kauri ng 
abaka : sinawa. 

bun-t6t-pu-s6 pngBot 1: palumpong 
na may biluhabang dahon, pink na 
bulaklak, at habilog na nuwes 2: 
buhok na hugis buntot sa batok. 


bun-t6t-ti-gre pngBot : uri ng hemp 
(Cordyline roxburghiana) , mataba ang 
mga ugat, tuwid, at makapal ang 
dahon : aspiAspi, tigi, dildila. 

bun-toy png Bot [Bik] : parinlas. 

biin-tuk png [Kap] : ulo 1 . 

bun-tui pnr [Tau] t tuwid na tungu- 
hin o tindig. 

bu-nu-an png [War] : baklad. 

bu-nu-tan png Zoo : matang-baka. 

bun*w6*los png [Esp bunuelos] : anu¬ 
man sa sarisaring tinapay, karani¬ 
wang may lebadura at bahagyang 
matamis. 

bun-y6g png Zjoo [ST] : bubuyog. 

bun-y6k png : kakaibang paraan ng 
pagluluto ng kanin sa buho. 

bu-6 png Zoo [HIl Seb War] : pagong. 

bu-6 pnr\ : kompleto; hindi sira; wa¬ 
lang kulang : bugos, sibubukel, quip 1 , 

; tibukel, tibuok 2 : solido. 

\ 

bu*0-bu*4n png Zoo [Kap] : buwan- 
buwan. 

bu-6d png 1 : pangunahing idea : 
core, sinopsis 2 : pinaikli ngunit siksik 
na banghay ng isang akda o saliksik: 

PUKPOK, SUMARYO, SUMMARY. 

png \ : [War] luga2: [Seb War] 


* * m 


bu-6g pnr 1: lamog; nabulok, gaya 
ng bungangkahoy na masyadong pi- 
nisil o pinitas nang wala sa panahon 
2 : antukin; laging inaantok. 

bu-61 png [Bik Hil] : sakong. 

bu-o*ng6n pngBot [Seb] : suha. 

bu-os png Zoo [Ilk] : hantik. 

bu-ot png [ST] 1 : Zoo kuneho 2: Zoo 
iskuwirel 3: Sik kamalayan 4: [Pan] 
dapulak. 

bu-6t png 1: [Seb] kaalaman; kabati- 
ran 2: [Seb] pang-unawa; isip 3: [Seb] 
nasa; pasiya 4: [Seb] kagustuhan; 
hangad 5: [Seb Bik] loob 2 . 

bu-ot pnd bii-o-tan, mag-bti-ot, i* 
bii # ot [Bik] 1 : asahan; hintayin 2: 
atasan; utusan. 

buoy (boy) png [Ing] 1 : boya 2: sal- 
babida. ( 

buoyancy (bo-yan-si) png [Ing] : ka- 
kayahang lumutang o manatiling 
nakalutang. 

bu-pdn-da png [Esp bufanda] : pan- 
yoleta o balabal ng babae : necker¬ 
chief. 


bu-p£-te png [Esp bufete] : opisina ng 
abogado. 


► 


i 














bunlot 


147 


burol 


bun-lbt pnd mag a bun a lot, i a bun a l6t, 
bun-iu-tm, bun a iu*tan [ST] : bunu- 
tin. 

bunny (ba-ni) png [ Ing] J : tawag sa 
kuneho. 

bu-rd pnd mag a bu a r3, bu-mu*ra, bu a 
ra*hin [Esp borrar] : mag-alis ng na- 
kasulat, marka, o mantsa sa rabaw. 

bu*r^*an pnr [HU] : madaldal at tsis- 
mosa. 

buTa*bor png [Ilk] 1: pinagkakabi- 
tan ng timon 2: gulugod ng page 3: 
pambomba ng kulisap. 

bu*ra*b6r pngBot [Ilk] : uri ng hala- 
mang dapo ( Cibotiurn barometz). 

bu •ra-dor png [Esp volador ] simple ng 
saranggola. 

bu-rak png 1: [Kap Tag] putik; pusali 
2: [Bik] bulaklak. 

bu-ral png : umbok; relyebe. 

bu-rang png : bulas; bulyaw; mura. 

bu a r6 a ngen png [Ilk] 1; Zoo matan- 
dang unggoy na lalaki 2 : mabangis 
na hayop 3: tao na pangit at mapag- 
hangad ng masama sa kapuwa. 

bu •ranging pnr [Bik War] : bulik. 

bu a ra a ra pnr : walang ingat sa gamit 
at kilos : busalsAl, bulagAk 2 . 


bu a r£*rat png [War] : mga matang 
namamangha o nagtataka. 

bu*ras*g6 png: inalakas na pahayag 
ng pagkadesmaya. 

bu-rat png Ana: ulo ng uten ng lalaki. 

bu-rat pnr 1 : galit 2: bagot 3: [Bik] 
lasing. 

bu*ra*ts6*ro pnr [Esp boracho + ero ] : 
lasenggo. 

bu •ra a w£s png [War] : sobrang pag- 
tatae. 


bu-ray png 1 : [War] natuyong laway 
sa gilid o paligid ng bibig 2 : kabuti- 
han; kagandahang loob 3: [Bik] puke . 
4: [Ilk] pamimigay. 

bu*ra-y§ pnr [War] : malungkot o 
mapanglaw na nagpapahinga. 

bu •ra*yo-ngan png [Ilk] : ehe ng ka- 
riton na yari sa kahoy. 

bur*b6r png [Pan] \ pitas 2 . 

burbud-si! png [Tal] : papayto. 


burbur png Zoo [Ilk] : gamugamo. 
bur-burti png Lit [Ilk] : bugtong var 

burbur tiya. 

bureau (byu-ro) png [Ing] 1 : kawa- 
nihan o tanggapan ng pamahalaan 
2 : eskritoiyo. 


bureaucracy (byu-ro*kra*si) png [Ing]: 
burukrasya. 

bureaucrat (byu-ro-krat) png [Ing] : 
burukrata. 


bu-rek png Zoo [Ilk] : bangkas. 

burger (ber-ger) png [Ing] : pinaik- 
ling hamburger. 

bur-ges png Pol [Esp burgues] 1: git- 
nang uri sa lipunan : bourgeois 2 : 
tao na kabilang sa uring ito : bour¬ 
geois 3: tao na ang kilos, gawi, o bihis 
ay nagpapakilalang galing sa naka- 
tataas na uring panlipunan : bour¬ 
geois 4: nakatataas o maykayang uri 
var burgis : bourgeois 5: tao na ba- 
tay sa pagpapahalaga sa ari-arian o 
propyedad ang opinyon hinggil sa 
politika, ekonomiya, at lipunan : 
bourgeois. 

bur-g6s*ya png [Esp burguesia] 1: uring 
burges : bourgeoisie 2 : sa teoryang 
Marasmo, ang uri na kasalungat ng 
proletaryo o uring manggagawa : 
bourgeoisie. 

Burgos, Jose (bur*gos ho*se) Kas : 
(1837 -1972) isa sa Gomburza, pina- 
kabata sa tatlo, at kura paroko ng 
Katedral ng Maynila. 

burgundy (bur-gen-di) png [Ing] 1: 

pulang alak na galing sa Burgundy 
- 2 : katulad na alak mula sa ibang po- 
ok 3 : uri ng kulay pula na kakulay 
ng alak na burgundy. 

bur*hi png [ST] : kataksilan. 

bu*ri pngBot [Bik Hil War] : bule. 

bu-ri png [Kap] : ibig. 

bu*ri*b6d png [Ilk] : lugaw. 

bu*rbd6k png, pnr [Ilk] : bunso. 

bu-rik png [Ilk] : lflok. 

bu-rik pnr: bulik. 

bu*ri*k4k png: puta. 

bu*ri*k£w png Zoo [Ilk] : bulig. 

bu-rik-bu-rfk pnr [Bik] : batik-batik, 
karaniwang itim at puti. 

bu’ri'ki png : maliit na tubo ng may 
tubs sa dulo at ipinangkukuha ng 
sampol ng butil ng bigas mula sa sako. 

bu*ri*ko png Zoo [Esp borrico] : naaala- 
gaang asno : donkey. 

bu*ril png\ : paetnapang-ukit2: [War] 
pambutas. 

bu a ri*ld*da png [Esp] : hagod ng buril 
ng nag-uukit. 

bu-rbngi pngBot : patani. 
bu‘ring-it png [Ilk] : tuwad. 

bu-ri*ngot 


pngBot [Bik] : parinlas. 


bu-ri-ra-wan png Zoo [Bik] : malaking 
palos o igat. 

bu*ris png [Ilk Pan] : pururot. 

bu*ri*sing*kaw pnr: walang utang na 
loob; hiridi marunong tumanaw ng 
utang na loob. 

bu •ris*k£s png [Esp brisca] : laro sa 
baraha. 


bu*ri'tek*t6k/wr | Ilk]: may iba’t ibang 

kulay. 

bur a ki png [S7] 1: silakbo ng damda- 

min 2 : burhi. 


burlap png [Ing] : magaspang na kam- 
bas na ginagawang sako. 

buries png Tro [Ing biirlesk] : varyant 

ng burlesk. 

bur-lesk png Tro [Ing] : palabas na 
may mapang-akit na paghuhubad ng 
sumasayaw var buries : buri.esque 4 . 

J 

burlesque (bur-lesk) png [Ing] t : Lit 
masisteng panggagagad ng dramati- 
ko o pampanitikang akda 2 : Pro pala¬ 
bas na kauri 3: mapangutya o ma- 
pang-uyam na pagkaseryoso 4: Tro 
burlesk. 

bur a lit pnd mag a buriit f bur a li a tin 

[ST] 1 : pumutok ang buslo sa bigat 
2 : bitbitin ang isang bagay sa daia- 
wang hawakan nito. 

Burma png: bansa sa timog-silangang 
Asia at tinatawag ngayong Myanmar. 

burma pngBot : uri ng palay. 

burn^y png [Ilk] : varyant ng bornay. 

burner (ber-ner) png [Ing] : bahagi 
ng lutuan o lampara na nagbubuga 
ng apoy. 

bu a ro png 1 : Zoo [Esp burro] asno 2: 
[Hil Ilk Pan Seb Tag] paraan ng pag- 
iimbak ng pagkain sa pamamagitan 
ng pagbulok sa asin, karaniwang gi- 
nagawa sa isda o hipong may kanin 

Cf ATSARA : HIMOL. 

bu-ro png Bot [Pan] : bulo. 

bu a r6 png Zoo : kulay puting uod na 
nananahan sa sugat at isda. 

bu a rd-bu*sd pnr [Bik] : hambog; rna- 
yabang. 

bu-rod png [War] : buntis. 

bu-rog png Med : butlig. 

bu*rok png : pula ng itlog 2: pamu- 
mula, halimbawa ng pisngi -pnrna* 

mu a mu a r6k. 

bu # rol png : panahon ng pagbaban- 
tay sa bangkay bago ilibing Cf lama- 

YAN : HAYA 3 . 

bu*r6l png : gulod. 






Burolakaw 


148 


busm 


Bu-r6da-kaw png MU [HU J : pinaka- 
mataas n a diyos sa mga Panayhon na 
auyong agila o anyong kalabaw. 

o'U‘rol-hu*r6l png [57] : tagortor. 

bu-rong pnr [Seb] : tanga. 

bu-r6s pnr [&&] : buntis. 

bu-rot pnr : hambog; palalb. 

burra-r6-wit png [Ilk] : payat at tata- 
wing-tawing na taas ng kawayan : bu- 

LAWIT 

4 

burn-to png [MexEsp] : tortilyang may 
palamang karne, bean, keso, at iba 
pa; karaniwang hinuhurno. 

bursa png Ana Zoo : tila supot na ma- 
lambot at tumutulong sa pagkilos, 
gaya ng nasa pagitan ng tendon at 

bn to; 

bqr-sd png: paltos sa kasukasuan. 

bursar png [Ing] : ingat-vaman. 

bursi-gf png [Esp borcegui] 1: sintas 
ng sapatos 2: sapatps na may sintas 
na mataas. 

b u r • s f • t i s png Med [ Ing] : pamamaga 
ng bursa. 

bu-ru png [Iba] : salin 1 . 

bu-ry-hot pnr : mahinang tunog ng 

pagbabawas ng tao na nagtatae. 

/ § • 

bu -ru-kin-td pnr : mapanlinlarig at 
makasarili. 


bu-riukras-ya png [Esp burocracia ] 1: 
gohyemong may pamamahalang sen- 
tral : bureaucracy 2: estado o orga- 
nisasyong pinamamahalaan sa gani- 
tong paraan : bureaucracy 3: mga 
opisyal ng ganitong gobyerno, kara¬ 
niwang mapaniil : bureaucracy'. 

bu-ru-kra-ta png [Esp barberata] 1: 
opisyal ng burukrasya : bureaucrat 
2: Kol manhid na administrador : 

BUREAUCRAT. 


bu •rudan png [57] : pook na pinag- 
lalamayan. ‘ ‘ 8 ! ‘" 

hu - rung-kd dan png [Bik] : varyant ng 

bungkalan. 

bu-ru-wa-si png [Iba] : barb 1 . 

* • * • 

bur yds png Zoo [Ilk] : bilk. : . ’ 

bus (bas) png [Ing] : malaking pam- 
pasaherong sasakyan na karaniwang 
may takdang mta. 


bu •sa png 1: sinangag o tinustang bi¬ 
gas o mais 2: malakas na tinig ng 
mga nagtatalo o nag-aaway 3: [Ilk] 
kulaba ng mata. 

bu-sa a hos png [57] : alipin. 

bu°sag png [War] : puti. 

bu°s6*gak png [ Seb] : tunog ng tubig 
na umaapaw o bumabalong. 


bu-s6dn png Bot [HU] : hindi kalaki- 
hang punongkahoy (Bruguiem gym- 
nmrhiza ), mamula-mula at mula si- 
yam hanggang sampling pares ang 
dahon. 


bu-s6k/m7bu-sa-kan» mag*bu*s£k 

[ST] : dumabog. 

bu-sa-kal png [57] : pusakal. 

bu-sak'sak pnr : punong-puno. 

bu*sal png: ubod na kinatitimuan ng 
mga nakahanay na butil ng isang pu- 
so ng mais : busil, cob. 


bu*sal png [Esp bozal] : anumang ini- 
lalagay sa bunganga bilang pantakip 
upang hindi maibuka : bangot 1 , gag, 

MUZZLE. 


bu-saf pnb [Kap] : gitna, kalagitnaan 
o sentro; ubod. 


bu-sadi png [HU] : kakaibang kapang- 
yarihan. 

bu-sadf-an png [HU] : lalaking may 
kakaibang kapangyarihan at may 
nagawang kabavanihan. 

bu*sabsal pnr : burara. 

bu*sang-s£ng pnr : bukadkad. 

bu-sard png Zoo [Ing buzzard] : uri ng 
ibon (genus Buteo) na may malapad 
na pakpak : buharo. - 

bu •sat png [Ilk] 1: unang pagkakataon 
na gawin ang anumang bagay 2tbu- 
wenamano. 


bus-aw png Med [Seb War]: balisawsaw. 

Bii-saw png: pangkating etniko na 
matatagpuan sa kabundukan ng Sigay 
sa gitna ng Abra at Ilocos Sur. 

Bu-saw png Mit [Bag] : masamang 
espiritu na kumakain ng bangkay at 
nagdudulot ng kapahamakan sa tao. 

bu-s£w png[Tbo] : espiritu. 

bu-sa-wak png [HU] : sagwak 1 . 

bu-say png [Seb] : talon 2 . 

bus-bds/m^mag-bus’bds, bu*mus* 

b6s, bus-bu-sfn [Bik HU Tag] : mag- 
sagawa ng operasyong medikal. 

bus-bos pnr : binutas; tinistis. 

bus-bus png 1: [Kap] butas 2: [Ilk] 
aksaya. : . 

bu-se-6-dor png [Esp buceador] : buso. 

bu-sel png Bot [Ilk] : buko. 

bush png [Ing] : palumpong. 

- . • • * * .* •' 1 f * “ 

bushel (bu-syel) png [Ing] : sukat na 
kapasidad para sa mais, bungangka- 

hoy, likido, at mga katulad. 

• * • 

bushido (bu-syi-do) png [Jap] : kodigo 
ng karangalan at mabuting pag- 
uugali ng samurai. 

bu-sf png [Kap Tag War] : bule. 


bu-si-git png [Ilk] 1: almoranas 2: 

puwet. 

bu -si-git pnr [Ilk] : sira o may pilat. 

bu-sik-sfk pnr 1: siksik at ptinong- 
puno 2: maliit at matipuno. 

bu-sil png Bot 1: tigas o ubod ng pu¬ 
nongkahoy 2: busai, karaniwan ng 
mais. 


bu-sf-lag pnr [57] : busilak. 

bu-sf-lak pnr [Kap Tag] : dalisay at 
makinang na kaputian : silvk, napu- 

SAKSAK, KJRLAP, MALINLO. 

bu-sf-lig png Ana [Bik Tag] : puting 
bahagi ng mata. 

bu-Si-na png Mek [Esp bocina] : ka- 
sangkapang pansasakyan na pinatu- 
tunog bilang hudyat o babala : pot- 
pot 1 . 

bu -sf-rtag png Bot [Ilk] : hagfrnit. 

business (bis-nes) png [Ing] 1: regu¬ 
lar na trabaho o hanapbuhay 2: ne- 

, gosyo 3: bagav na kailangang asika- 

' suhin 4: pangangalakal, relasyon, o 
kasunduang komersiyal. 

bu*sing png Mek [Ing bushing] : kas- 
kilyo. 

bu*si*sdw png Med [Seb Pan] : bali¬ 
sawsaw. 


bu -si-si png 1: [ Kap Tag] kabagalan 
sanhi ng labis na atensiyon 2: Ana 

Iambi ng balat sa uten 3: salsal. 

* * 

bu-sf-yaw png [ Bik] : sakit sa pag-ihi. 

bu• si-y£w png Med [Bik] : balisawsaw. 

• • . • 

bus*ka png : tudyo; pang-iinis - pad 

mam-bus-k^, bus-ka-hfn, i-pa-bus- 
k^ pnr ma-pam-bus-kd. 

bus-kdg png, pnr [Pan] : bukadkad. 

bus-ka-pi-y6 png [Esp buscapie] : uri 
ng paputok na tumatalbog-talbog 
kapag sinindihan kaya parang nang- 

hahabol Cf watusi. 

• *. ■* . * ^ ^ • 

bus-kay png [Bik War] : sigay. 

bus-lit png Zoo [Kay Tag Pan] : kun- 
dilat. 


bus-ld png. : basket na makipot ang 
bibig, maaaring masinsin o malu- 
wang ang pagkakalala at may takip, 
karaniwang sisidlan ng huling isda : 

HALUGHUGAN. { 

\ 

. > 

* % I 

bus-log pnr 1 : nakakasa 2: luwa; usli 
3: tanga; hangal. 

bus-16-gin pnr [57] : naliligaw ng 
landas. 


bus-lot png : biyak o sira sa sahig : 

SILAT. 


bus-m pnr [Kap] : bukas. 












buso 


149 


butingga 


bu*so png [Esp buzo] 1: maninisid : 
buseador 2 : tao na sumisisid at hu- 
mihinga sa pamamagitan ng dalang 
tangke ng oxygen o tubong mula sa 
ibabaw ng tubig. 

bu-sod png, pnr [War] : buntis. 

bu-sog png 1 : makunat na piraso ng 
kahoy at katulad na binaluktot sa 
pamamagitan ng isang piraso ng ka- 
tad o nylon na maigting na nakatali 
sa magkabilang dulo nito Cf palaso : 
bow, pana 2: [Seb] balantok 3: [Bik 
Seb Tag] arko. 

bu*s6g pnr [Hil Seb Tag War] s nasiya- 
han sa pagkain; kumain nang sapat 
Cf bundAt : FULL 2 . 

bu's6*gan pngBot [ST]s uri ng saging. 

bus-ok find ma'bu8-6k, i*bus-6k, 


bus 



in [ST] : siklot-siklutin. 


bus-ok pnr [Seb] : malaman; mabulas; 
maskulado. 

bu*s6l png 1: seradura 2: matigas na 
bagay sa ilalim ng higit na malam- 
bot na rabaw var bus-ol. 

bu*s6l pnd bu-su-lfn, bu-mu*8ol, 
mag*bu*s6l [Bik] : itulak. 

bu*s6*lan png [ST] : susi. 

bu-s6n png [Esp buzon] : kahon sa ha- 
rap ng bahay o sa bangketa para pag- 
hulugan ng koreo. 

birsong png\ : walang utang na loob 
2: Ana [HU] puson 3: [Ilk] konde- 
nado. 

bu* 8 ong-bii*song/w 2 g[ST] :koronang 
ginto na ginagamit ng katalonan. 

bu*s6*ran png [Ilk] : batangan ng mga 
soleras ng sahig. 

bust (bast) png [Ing] 1: dibdib o suso 
ng babae 2 : sirkumperensiya ng.ka- 
tawan ng babae sa bahaging dibdib 

3: busto. 

bus*t6n pnd mag*bu8*t6n, bus*te* 
ii6n [Kap] : pabayaan o hayaan. 

bu8*to png [Esp] : eskultura ng ulo, 
balikat, at dibdib ng tao : bust. 

bti*8ung png [Kap] : pamamaga ng 
puson sanhi ng hindi regular na pag- 
reregla. 

bu*sung png [Tau] 1 s parusa, kapa- 
rusahan, o pagpaparusa 2 : sumpa o 
pagsumpa. 

bu'Sung png, pnr [HU] : buntis. 

bu*su'w£ng pnr [57] : natusok ng 
pako sa paa. 

bus*w£g png [Bik Seb] : putok 3 . 

bu8*wang png [Bik] : barbflya. 

but png : tunog ng hanging nakawala 
mula sa pagkakulong. 


but (bat) pnt [Ing] : ngunit. 

bu’ta pngBot [Kap Tag] : punongka- 
hoy ( Excoecaria agallocha) na tumataas 
nang 8 m, nabubuhay sa tubig alat, 
at may nakalalasong dagta : aupatA, 

BUTA-BUTA, LIPATANG-BUHAy. 

bu-t6 png 1: [Bik Seb War] bulag 2: 
[Pan] ampaw. 

bu*t£’da png [Esp botar + ada] : pag- 
bubunsod ng bagong gawang sasak- 
yang dagat. 

bu-t^-do pnr [Esp botar +ado] : pina- 
walan sa parang para manginain, 
gaya ng kalabaw at ibang hayop na 
kutnakain ng damo. 

bu'fc&g'tok png[War] :butonggulugod. 

bu*t6*ka png [Esp butaca] 1 : upuang 
may patungan ng braso 2 : pang-iba- 
bang mga hanay ng upuan sa teatro 
o tanghalan Cf pAlko : orkestra. 

bu*ta*kil png\ : [Kap] halimaw2: [Hil 
Seb War] barako 23 . 

bu*t6l png : sa pagbibilang, gaya ng 
salapi, ang labis sa isang takdang 
dami. 

bu'bHaw pngBot [Iva Seb Tag War] : 
dangkalan. 

bu*t6‘lld pnr: nabulid. 

bu*tan*dfng png Zoo : pating ( Rainco- 
don typus) na lumalaki nang 11-15 m 
at itinuturing na pinakamalaking 
pating sa buong mundo var putan- 

ding Cf WHALE SHARK. 

bu*t6ng png [Hil Seb War] : bagay 1 . 

bu'tang-bfrtang png [Seb] : maling 
bintang. 

bu-t^rga png [£ 5 /?] : maluwang na 
kasuotang pang-ibaba Cf pantalon. 

bti*ta8 png 1: isang lagusan patagos 
o patungo sa loob 2 : bahaging may 
nawawala o kulang 3: mabigat na 
pagkalitha, hal butas sa butas: hole 1 , 
luho -pnd mag*bu*ta8, bu*td*8in t 
bu‘U-8an, i-pam-bu-tas. 

bu*t^8 pnr : may butas. 

bfrtat pngBot [57] : punongkahoy na 
may bungang katulad ng balimbing 
ngunit hindi nakakain. 

bu*ta*td pnr 1: sa blackjack at ibang 
katulad na sugal, walang puntos 2 : 
barado. 

bu-taw png 1: halagang kailangang 
regular na bayaran, lalo na sa pang- 
kat o samahang kinasasaniban : dues 
2: bayarin : dues 3: sa pusoy, bara- 
hang walang maipapareha. 

bu*td a yong pngBot [Ilk Pan] : takupis 
ng ikmo o ng niyog. 


but*b6t png 1: masusing pagsisiyasat 
at paghalughog ng mga sisidlan, 
bungkos, at katulad 2: [Bik] buting- 
ting 3: bula 4s huni ng kuwago at 
bahaw 5: Zoo [Bik] a paniki b kuwago. 

but*but ku*w6w png Zoo [Bik] : ku¬ 
wago. 

butcher (but-ser) png [Ing\ 1: tao na 
nagbebenta ng kame 2 : matadero. 

bu*t6*te png 1: Zoo uri ng nakalala¬ 
song isda ( Tetodron lunaris) 2: Bot 
yerba ( Ckome spinosa) na mabalahibo. 

bu*te*t& png Zoo : yugto ng buhay ng 
palaka kapag wala pa itong paa at 
tila isdang may malaking tiyan: ulo- 
ulo. 

bu*t©*t6 pnrKol : may malaking tiyan 
o puson. 

bti*tl png 1: kagandahang loob 2: 
bentaha. 

bu*tf png Med [Hil Seb] ; bulutong. 
bu a tfg png [Ilk Tag] : kulugo. 
bu*tig png: bula. 

G • 

bu*ti*g6n png [HU] : buhol. 

bu*tf*gon pnr [HU] 1: bulastog 2: si- 
nungaling. 

bu-tik png [57] s kalamnan ng bind. 

Bu*ti*ka*l6! pdd [Kap] s Bulaga! 

bu*ti'k6n png Zoo [57] s manok na 
may iba-ibang kulay Cf bulik. 

bu-tf-kas png [ST] : tumutubo na pa- 
lay. 

bu a t{k-bu*tfk png [57] : paghahalo 
ng iba’t ibang kulay Cf batik-batik. 

bu*ti*kf png Zoo : maiiit na reptil (fa¬ 
mily Squamata) na karaniwang ma- 
tatagpuan sa loob ng bahay: alulut, 

LIZARD, LUPISAK, SALTEK, TABILI, TAGE- 
TEK, TAGUTO, TALUTU, TIKI. 

bu a tik*k( png Zoo : sigay. 

bu't\k*tik pnr [Ilk Tag] : punong-puno; 
busiksik. 

bu*tf*kul png [Tau] ; pamamaga o 
bukol. 

b6*til png [Kap Ilk Pan Tag] 1: Bot 
maiiit at matigas na buto ng halamang 
gaya ng mais, palay, at trigo s kamil 5 
2 : anumang maiiit at matigas na par- 
tikulo, gaya ng buhangin, ginto, pa- 
minta, at katulad 3: pinakamaliit na 
posibleng laki o dami ng isang bagay 
4: abaloryo, karaniwan ng rosaryo 
at kuwintas 5 s Med pildoras. 

bu-tf-law png Zoo [57] : malaking bu- 
tete. 

bu*ting*gd pnr [Tau] : matabang- 
mataba. 














'150 


buwan-buwan 


butinggan 


bu a ting*g&n pngBot : ilahas na kama- 
tis ( Lycopersicum esculentuvi ). 

bu'ting'tmg png [Bik Kap Ilk Pan War 
Tag] : labis na pagbusisi sa mga hin- 
di mahalagang detalye. 

bu'tit png [Ifu] : malaking basket na 
hugis banga, gawa sa mga patpat na 
silat-silat, at ginagamit na sisidlan sa 
panghuhuli ng balang : iwus. 

bu a tft png 1 : [Ilk] bubuwit 2: Kol 
binti. 


bu'trtos png [Esp botitos ] : varyant ng 

botitos. 

but'kon png [HU] : bfsig. 

but'law png [War] : pagod o kapa- 
guran. 

but* lig png Med [ Bik Kap Ilk Tag] : 
maliit at namumulang umbok sa ba- 

lat : B1TIJGBITOG, GUTU. 

buHog pnr [HilSeb] : malaki ang mata. 

butdog pnr [Bik] : malaki at usling 
mata. 

byt*nga pnr [War] : gitna; ubod. 

but-O png [57] : pinagbabatayan ng 
tahilan. 

bii'tb png\ : Zoo estruktura na bumu- 
buo sa kalansay ng vertebrate : weso, 

BONE, BUTUL, TUL-AN, TULANG, PUKEL, 

toian, bukog, tulan 2: Ana matigas 
at panghugpong na tissue na tigib sa 
calcium, phosphate, at iba pang mi¬ 
neral : WESO, BONE, BUTUL, TUL-AN, 
TULANG, PUKEL, TOLAN, BUKOG, TULAN 

3: Bothinhi 4: semilva. 

/ 

bu'to png 1: pakong kahoy o patpat; 
matulis na kahoy na pantusok sa lu- 
pa : Asak 3 , tarugo, talAsok 2: [Bik 
HU Tag ] uten 3: [Seb] puke. 

bu a td png [War] : kinapong baboy. 

bu-tod png [HU Seb] : kabag 1 . 

bu*t6d png 1: [ Bik War] bilasa 2: 
malaking tiyan 3: Med [Hil Seb] 
kabag 1 . 

bu*t6g png Ana [Bik] : pantog. 

bu a t6g pnd bu a tu a gfn, bu a mu a t6g, 
mag-bu*t6g [Bik] : papintugin; pa- 
lobuhin. 

bu*t6g pnr : mayabang; hindi nagsa- 

sabi ng to too. 

% 

bu-to*han png [57] : kaning hilaw na 
walang timpla. 

bu a to a kan png [57] : kubo o pook na 
pinagtatagpuan at pinagtitipunan ng 
mga tao sa bukid. 

bu-tol png [Ilk] 1 : umbok sa rabaw 
na nagdudulot ng pagkawala ng kinis 
2: buhol ng lubid o sinulid 3: naka- 


umbok na bahagi ng talampakan ng 
manok4: [ Bik] pantal. 

but-ol png [War] : lalamunan. 

bu a t6*lan pngBot [57] : bunga ng pu- 
nongkahoy na tinatawag na suyak 
daga. 

birtol-birtol png [57] : gatol-gatol. 

bu a ton png [Esp boton] : varyant ng 

boton. 

bu a to a nes png [Esp boton + es] : maliit 
na disk na itinatahi sa damit upang 
maging pansara nito sa pamamagi- 
tan ng pagsusuot sa butas : boton 1 , 

BUTTON 1 , PATUNG. 

bu*tong pngBot : varyant ng botong. 

bu*t6ng png [HU Seb War] : buko 2 . 

bu a tong-bu*tong png [HU] : makunat 
na kendi na gawa sa arnibal at gata. 



bu a toy png [Seb] : butol. 

bu a t6y png [Ilk] : kalamnan ng binti. 

but*se png: matamis na munggo, bi- 
nalot sa manipis na masa, at pinirito 
var butse-butse, butsi, bitso-bitso. 

but a se png [Esp buche] : balumbalunan. 

but a sid pngBot [Iva] : kugon. 

butter (ba-ter) png [Ing] : substance 
na gawa sa binating krema, mapus- 
yaw na dilaw ang kulay, nakakain, at 
lasang matabang : bater. 

butterfly (ba-ter-flay) png [Ing] : pa- 
ruparo. 

button (bo-ton) png [Ing] 1 : butones 
2 : boton 2 . 

buttress (bat-res) png Ark [Ing] : kon- 
trapuwerte. 

but a tu png [Iba] : tae. 

bu a tu png [Kap] : uten. 

Bu*tu a an png: lungsod sa Agusan del 
Norte at kabesera ng lalawigan. 

bu*tu a an pngBot: uri ng saging ( Musa 
errans) na may maraming buto ang 

bunga : balayang 5 , vullungan. 

% 

Bu*tu*d a non png: pangkating etniko 
na matatagpuan sa Agusan : La- 
paknon. 

bu a t6-bu*to a n6 a san pngBot: hala- 
mang-damo (Eupherbia pilulifera] na 
mabalahibo, taunan kung tumubo, 
at bilog at pula ang maliliit na bulak- 

lak : gatAs-gatAs. 

bu a tu a kan png [57] : tindahan; basar. 
bu a tul pngBot [Kap] : buto. 
bu a tus pngBot: batikulmg. 
bu a tu a wa pnr [57] : napalitan. 


but-wa png [ Tsi] : pagsagip mula sa 
ilalim ng tubig. 

btit a yog pnr [HU Seb Pan Tag] : mala¬ 
ki ang tiyan var botyok. 

bu*U'kan png [57] : tandang na may 
Iambi. 

bu*ut png Zoo [Ilk] : daga ( Carpomys 
phaerus) na maliit ang mukha, ma- 
kapal at manilaw-nilaw ang balahibo, 
at mahilig manirahan sa mga pu- 
nongkahoy. 

% 

bu a w^ pngBot [Ilk Pan] : bunga 4 . 

bu*w^ png 1: [ Bik HU Seb War Tag] 
pagbaba ng uterus mula sa normal 
nitongposisyon 2 : [War] kasinunga- 
lingan o pagsisinungaling. 

bu a wS pngBot : tumbong 2 . 

4 * 

bu*w^ a an png [Seb] : duyan. 

bu*wa bak-kal pngMus [Sma]: musi- 
kang kulintang : buwa bud, buwa dipa, 

BUWA PUKKA PUKKA. 

bu a wa bud pngMus [Sma] : buwa 
bakkal. 

bu a wa a bu*wa pngMus [Mnb] : oyayi. 

bu*wa di a pa png Mus [Sma] : buwa 
bakkal. 

bu*wag pnd bu a mu a wag, mag a bu* 

wag [ST] : bunutin ang punongkahoy. 

bu*wdg png [Pan] : lamon. 

bu-w^g/w^ma-bu-wig, bu a wa*gfn, 
i*pa a bu a w£g 1: wasakin, kung gusali 
at katulad 2 : pawalan ng bisa, kung 
batas o utos 3: patayin o lansagin, 
kung samahan, pamahalaan, o ka¬ 
tulad. 

bu a wd a gan png Zoo [Seb] : bangayngay. 

bu a w4 a han png [Tau] 1 : duyan 2: 
Mus isa sa mga gong na duahan 3: 
Bot [Seb] lansones-bundok. 

bu a w£k png [Kap] : buhok iwbuak. 

bu*w4*kaw pnr [Ilk] : maramot at ma¬ 
yabang. 

bu a wal png \ : [57] masa ng asin, ari- 
na, lupa, at iba pang katulad 2: [ Tau] 
manipis na tela. 

bu a w£l pnr : natumba at napahiga. 

t 

bu a w6n png 1: anuman sa labindala- 
wang bahagi ng taon : month 2: pa- 
nahong binubuo ng apat na linggo 
o tadumpung araw : month 3: lawas 
pangkalawakan na natural satellite 
ng daigdig at 3476 km ang diyame- 
tro : moon, luna. 

bu*w&n-bu a w6n png Zoo [Mrw Sml Tag 
Tau] : isdang alat o tabang ( Megalops 
cypnnoides ) na malaki ang bunganga 
at mga kaliskis. 
















buwan-buwan 


bu •wan-bu*wan png Zoo [57] : isda * 
na katulad ng bangus kapag maliit pa. | 

bu*w&ng png [57] 1: pagtaob, tulad 
ng bangka o kalderong nakasalang 

2: baliw 3: palaba. 

bu a w£ a ori png [ War] : sinungaling. I 

bu-wa puk'ka puk-ka png Mm [Sim]: 
buy/a bakkal. 

bu*wdw pnr : hungkong; walang la- 
man; hungkag. 

bu-way png : hina; kawalang katata- 
gan. 

bu*wd*ya png Zoo [Bik Kap Hil Ilk Iva 
Mrw Seb Tag War] 1: rep til (genus 
Crocodylus) na naninirahan sa tubi- 
gan at latxan var vuwaya : crocodile, 
dApi, dapu, krokodilyo, vAya 2: suwi- 
tik; mandaraya; manlilinlang. 

bll'W&k png [Pan] : buhok. 

bU'w6'lo png [Esp vuelo] 1: paghahan- 
da para sa dagdag na lakas at bilis 
2: salya; imbulog 3: galaw o kilos, 
gaya ng paglipad, at pagtakbo nang 

mabilis. 

bu*w6l*ta png [Esp vuelta] 1: pagba- 
lik 2: pagliko, gaya ng sa trapiko 3: 
pagbaligtad, pagtihaya, o pagtaob. 

bu*w6*na a m6 a no png [Esp buena ma- 
no] : unang-unang benta : busAt. 

bll*w6*nas png [Esp buma + 5 ] : ma- 
gandang kapalaran : galas, suwerte. 

bu*weng png Bot [Kap] : daraw. 

Bu*w6*no! pdd [Esp bueno] : Mabuti! 
Magaling! 

bu a w6r png [Pan] : buhangin. 

bu*w6y png Zoo [Esp buey] : lalaking 
baka o toro. 

bu-wig png: kumpol ng mga bunga, 
tulad ng bunga ng saging at lansones: 

BULIG, BULI, MUNIL, OLIG. 

bu*wik png : biik. 

bu*wtng*Qit png [Seb] : kuliti. 

bu*wts png [Kap Iba Ilk Pan Tag] 1: 
tax 2 : bahagi; parte sa ani. 

bu'Wi'Sit pnr [Tsi] 1 : malas 2: naka- 

yayamot; nakagagalit. 

bu'wi'tre png Zoo [Esp buitre] : mala- 
king ibon (family Accipitridae) na ka- 
raniwang walang balahibo ang leeg 
at ulo at kumakain ng patay na hayop: 
vulture 2: ibon (family Cathartidae) 

na kahawig nito. 

bu-wo png Bot [57] : buho. 

bti-won-sbna png Bot [57] : uri ng 
kawayan. 

bu-wor png [571 : likod ng patalim at 
punyal. 


151 


buy (bay) pnd [Ing ] : bumili. 

bu*y& pnd bu*y6*hin, mag*bu-y6 

[5^6] : magkasundo ang mga magu- 
lang para sa takdang pagpapakasal 
ng kanilang mga anak. 

bu*y& png\ : kasiyahan; pagigingkon- 
tento Cf pabuya 2: sagana 3: tirahan 
ng isda na gawa sa yantok, dahon ng 
niyog, at kawayan. 

bu’yfi png Tro [Man] : ritwal sa pang- 
gagainot. 

bu*y6'bus png [57] : busabos. 

bu*yag png Bot [57] : punongkahoy 
na tulad ng lemon. 

bu*y6*gan png [Seb] : mangkukulam 
na bumabati sa kagandahan at kalu- 
sugan tuwing Biyernes, at nagdudu- 
lot ng iba’t ibang karamdaman. 

bu*yag*y6g png 1: buhaghag 2 2: [Bik 
HU 5^] siwalat. 

bu*yag*y6g pnd i - bu'yag'y6g, bu - 
yag-ya*gin, mag*bu*yag*y6g [57] : 
ipakita; ibunyag. 

bu-y^k pnr: saklaw ang lahat; ganap. 
bu-yan png [Tau] : kawan. 
bu*yan-bu*yan png Zoo [Seb] : buwan- 
buwan. 

bu*yang*y6ng pnr : nakalantad at 
walang proteksiyon. 

_ _ a • 


bye 


bu*y6g png 1: [Pan] banga 2: [HU] 
Zoo bubuyog3: Zoo [Seb] pukyot. 

bu-yog pnd mag-bii-yog, i-bu-yog, 
bu a yu a gin [57] : ilayo o ihagis ang 

isang bagay. 

bu a yok png Bot [Seb] : ikmo. 

bu a yok png 1 : lipon ng mga tao 2: 
look ng isang pook. 

bu a yok pnd bu-mti-yok, i a bti a yok 

[HU] 1: yumuko; gumawa ng hugis 

arko 2 : pilitin. 

bu a yok-bu a y6k png Bot: baging {He- 
terostema cuspidatum) na payat, 
madagta, at makinis ang dahon, at 
mabalahibo ang lilang bulaklak : 

SAMBARTOLOME. 

buy-on png [HU Seb] : taba sa tiyan o 
. bilbil. 

bu*y6n png\ : [Uk] panghuhula 2: Bot 
[Hil Seb War] kahoy-dalaga. 

bu*yong png [War] : luslos, pamama- 
gangbayag. • 

buy-6ng png [Ilk] : malaking tiyan. 

bu a yong pnd mag a bu a yong, i a bd ; 
yong, bu a y6 a ngin [HU] : magpaikot- 

ikot: tiyog. 

bu a y6ng pnd mag a bu a y6ng, i a bu a 
y6ng [57] : guluhin. 


walang protekstyon." bu-yot png [Seb] : bayong. 

bu-yan-y6n pnr [.S'71 : usli ang tiyan. bu-y6t png [ War ] : bayong. 


bu*ya*sing png Zoo [57] : uri ng ma¬ 
ilt na bubuyog. 
buy*boy png [Pan Seb] : sumbat. 

buy*b6y png [Ilk Pan] 1: usbong ng 
tubo, tambo, at iba pa 2 : damo na 
magaspang, pinatutuyo, at ginaga- 
wang waifs 3 : panghuli ng isda na 
gawa sa kawayan. 

buy a biiy png Bot [57] : uri ng mala- 

x king punongkahoy. 

bu a y6 png [Kap] : buhay 1 var biye. 
buyer (ba-yer) png [Ing] : mamimili. 

buy-6 png [57] : buto. 
bu*yo png Zoo [Bik Mrw Srnl Tag Tau 
Seb] : martiniko. 

bu a y6 png 1: hikayat; yakag : imboyo, 
kuyukuy 2: Bot [Bik Hil Seb War Tag] : 

ikmo. 

bu a y6 pnd ma a bu a y6, i a bu a y6, bu a 
yu a hfn [Hil Seb Tag] : malamuyot; 
lamuyutin; akitin; maakit — pnr na a 

bu a y6. 

bu a yo-bun a t6 png [57]: ihip ng hangin. 

buy-od pnr [Seb] : lugpo. 

bu*y6d png Zoo [Bik] : ulang. 

bu-yog png Zoo [57] : kawan o kali- 
pumpon ng bubuyog. 


bu a yot pn^bu-mu-yot, bu a yu a tan, i a 
bu a yot [HU] : hawakan nang ma- 

higpit. 

bu a yoy pnr [HU] : ignorante, hindi 
nakapag-aral : bukiskis. 

bu*yung png Ana [ Tau] : bayag. 
bu a yu a ngaw png Zoo [Bik War] : 
bangyaw. 

Bu*yung Pa a u a ba a ri pngMit: mortal 
na asawa ni Alunsina at ama ni La- 
baw Donggon. 

buzz (baz) png [Ing] 1 : hugong ng 
bubuyog 2: tunog ng buzzer 3: bu- 
long 4 : tawag sa telepono. 

buzzard (buzard) [Ing] 1: Zoo uri ng 
ibon (genus Buteo) na may malapad 
na pakpak : buharo 2: Zoo uri ng 
buwitre (family Cathartidae) : buhAro. 

buzzer (baz-er) png [Ing buzz + er] 1: 
matinis at malakas na tunog mula sa 
elektrikal na aparato 2 : ang aparato 

mismo. 

bwcbna (bwa-na) png [Ing] : master; 
sir; ginoo. 

bye (bay) png [Ing] 1: paalam 2: Isp 

pag-abante sa susurxod na round da- 
hil walang kalaban 3: Isp sa golf, isa 




by- law 


o higit pang butas na nalalabi sa ta- 
pos nang laro. 

by-law (bay-lo) png [Ing] : tuntunin 
na binuo ng lokal na autoridad o 
korporasyon para sa nasasakupan o 
mga kasapi. 

by line (bay-layn) png [Ing ]: pangalan 
ng sumulat ng akda sa pahayagan, 
magasin, at iba pang lathalain. 


152 


bypass (bay-pas) png [Ing] 1 : kalsa- 
dang paikot sa bayan o sentro nito 
na nagsisilbing altematibong rutang 
daanan ng trapiko 2: sekundaryong 
daanan o tubo na dinadaluyan kapag 
sarado o barado ang pangunahing 
daluyan 3: Med altematibong dalu- 
yan ng dugo kapag inooperahan ang 

puso. 


byte 


iwasan 


bypass (bay-pas) pnd [Ing] : 
o lampasan; ikutan. 

byte (bayt) png Com [Ing] : pangkat 
ng dalawahang mga bilang na kara- 
niwang walo, pinaaandar bilang isang 

yunit. 




* 


/ 




» 














C,c 1: ikatlong titik sa alpabetong 
Filipino at tinatawag nasi 2: ikatlo 
sa isang serye o pangkat 3: Mus a 
unang nota o tono ng diyatonikong 
eskala ng C major b eskala o key 
na nakabatay sa nota o tonong ito 
4: pasulat o palimbag na represe- 
ntasyon ng Co c 5: tipo, tulad ng 
sa printer, upang magawa ang titik 
Cor. 

C (si) [Ing] 1: Com tawag sa isang 
wika ng program 2 : pamilang na 
Romano para sa 100. 

C, daglat (si) [Ing] 1 : Cape 2: Cel¬ 
sius; Centigrade. 

C, symbol (si) [Ing] 1 : Kem carbon 
2: copyright 3: coulomb 4: capaci¬ 
tance. 

C, daglat (si) [Ing] 1 : century 2: chap¬ 
ter 3: cent 4: cold 5: circa. 

C, symbol (si) [Ing] Pis : bilis ng liwa- 
nag sa vacuum. 

C-4 png Bot : uri ng palay na pro- 
dukto ng eksperimentong isinagawa 
ng IRRI. 

C-8 png Bot : uri ng palay na pfo- 
dukto ng eksperimentong isinagawa 
ng IRRI. 

C-1Q png Bot : uri ng palay na pro- 
dukto ng eksperimentong isinagawa 
ng IRRI. 

Ca, symbol (si*ey) Kem [Ing] : cal¬ 
cium. 

ca, daglat (si ey) J Ing] : circa. 

cab (kab) png [Ing] 1: daglat ng ca¬ 
briolet; kompartamento ng drayber 
sa tren, crane, at mga katulad 2 : 
taksi. 

cabal (ka-bal) png [Ing] 1 : pangkat 
na may lihim na pakana laban sa 
isang pamahalaan o tao na nasa 
kapangyarihan 2 : pakana ng natu- 
rang pangkatin. 

cabana (ka-ba-na) png f Ing] : kabanya. 

cabana (ka-ban-ya) png [Esp] : ka¬ 
banya. 

Cabanatuan (ka-ba-na-tu-an) png: 
lungs od sa Nueva Ecija. 


cabaret (ka-ba-rey) png [Fre] : ka- 
baret. 

Cabarroguis (ka-ba-ro-gis) png : 
kabesera ng Quirino. 

cabbage (ka-beyds) png [Ing ] : repolyo. 

cabbala (kab-a-la) png [Ing Heb kab- 
balla] 1: sa sinaunang tradisyong 
Hudyo, ang mistikal na interpre- 
tasyon ng Bibliya var cabala 2: dok- 
trinang esoteriko. 

cabildo (ka-bfl-do) png [Esp] : noong 
panahon ng Espanyol, lupon ng mga 
opisyal ng lungsod Cf sangguniang 

PANLUNGSOD. 

cabin (kab-in, ka-bin) png [Ing] 1 : 
maliit na silungan o bahay na kara- 
niwang yari sa kahoy : kabin 2 : silid 
* o bahagi ng silid para sa pasahero 
o tauhan ng sasakyang panghimpa- 
pawid o pandagat 3: natatakpang 
lalagyan ng kargada sa sasakyang 
panghimpapawid : kabin. 

cabin boy (ka-bin boy) png [Ing] : 

, tagasilbi sa mga pasahero ng bapor. 

cabinet (ka-bi-net) png [Ing] 1 : Pol 
gabinete 2 : kabinet. 

cable (key-bol) png [Ing] 1 : kable 
2: kablegrama 3: cable TV. 

cable car (key-bol kar) png [Ing] : 
kablekotse. 

\ cablegram (key-bol-gram) png [Ing] : 
kablegrama. 

cable TV (key •bol ti-vi) png [Ing] : 
sistema ng paghahatid ng progra- 
mang pantelebisyon sa pamamagitan 
ng cable. 

Cabo de Buena Esperanza (ka-bo 

de bu-e-na es-pe-ran-za) png Heo 
[Esp] : Tangos Buena Esperanza. 

cabo de vara (ka-bo de va-ra) png 

: bastonero var kabo. 

caboodle (ka-bu-del) png [Ing kit 
and boodle] s ang kabuuan; pangkat. 

caboose (ka-bus) png [Ing] ; kusina 
sa barko. 

cacao (ka-kaw) png [Esp] : kakaw. 
cache (kash) png [Ing] 1 : pook na 


taguan ngyaman, mahalagang garni t, 
o armas 2: ang nakatago rito 3: 
Com dagdag o reserbang memory. 

cachexia (ka-kek-sya) png Med [Ing] \ 
pangangayayat dahil sa malubhang 
karamdamang tulad ng kanser. 

cacique (ka-si-ke) png [Esp] : kasike. 

cacodyl (kak-a-dil) png Kem [Ing] : 
mabaho, nakalalason, at agad lumi- 
liyab na likido (tetramethyldiarsine), 
(CH 3 ) 2 As-As(CH 3 ) 2 . 

cacodylate (kak-a-di-leyt) png Kem 
[Ing] : kakodilato. 

cacophony (ka-kof-o-ni) png [Ing] : 

kakopomya. 

cactus (kak-tus) png Bot [Ing] : kaktus. 

cada (ka-da) pnr [Esp] : kada. 

cadastral survey (ka-das-tral sar-bey) 
png [Ing] : agrimensura. 

cadaver (ka-dav-er) png [Esp Ing] : 
bangkay. 

caddie (kad-i) png [Ing] : kadi. 

cadena (ka-de-na) png Bat [Esp] : sa 
panahon ng mga Espanyol, takdang 
panahon ng pagkakakulong na lag- 
pas sampung taon. 

cadence (key-dens) png 1 : indayog o 
ritmo : kadensiya 2: bagsak ng pitch 
ng tinig lalo na sa hulihan ng pa- 
ngungusap : kadensiya 3: intonasyon : 
kadensiya 4: Mus katapusan ng isang 
piyesang pangmusika : kadensiya. 

cadenza (ka-den-za) png Mus [ltd] : 
masalimuot at mahirap na bahagi 
para sa solong tinig o instmmento, 
karaniwang nasa dulo ng isang aria 
o pangunahing bahagi ng isang so¬ 
nata o iba pang mahabang kompo- 
sisyon. 

cadet (ka-det) png [Ing] : kadete T>2 . 

cadette (key-det) png Mil [Ing] : 
kadeteng babae; kadete 1 . 

Cadiz (ka*dis) png : lungsod sa 
Negros Occidental. 

cadmium (kad-myum) pngKetn [Ing] : 
metalikong element na kulay pilak 




cadre 


154 


calvary 



(atomic number 48, symbol Cd) : 

KADMIYO. 

cadre (kad-ri) png [ Ing ] : kadre. 

caduceus (ka-du-si-yus) png [Ing] : 
kaduseo. 

Caesar (si-zar) png [Ing] 1: titulo ng 
Romanong emperador 2: isang au- 

tokrata. 

caesar’s salad (sf-zars sa-lad) png 
[Ing] : salad na nilahukan ng letsugas, 
langis ng oliba, katas ng lemon, nila- 
gang itlog, at pampalasa. 

caesarian (si-zar-yan) pnr [Ing] 1: 
patungkol kay Caesar 2: Med na- 
nganak sa pamamagitan ng ope- 

rasyon. 

caesium (susyum) png Kem [Ing] : 
metalikong element na malambot, 
reaktibo, at kulay pilak (atomic num¬ 
ber 55, symbol Cs). 

caesura (sis-ur-a) png [Ing] : sesura. 

cate (ka-fey) png [Ing Fre] 1: kape 
2; maliit na kapihan o restoran. 

cafeteria (kaf-i-tir-ya) png [Ing] : ka- 
peteriya. 

caffeine (ka-feyn) png Kem [Ing] : 
maputi, kristalina, at mapaklang 
alkaloyd C 8 H 10 N 4 O 2 na nakukuha sa 
kape at tsaa. 

caftan (kaf-tan) png [Ing] : kaftan. 

Cagayan (ka-ga-yan) png: lalawigan 
sa hilaga ng Pilipinas, Rehiyon II. 

Cagayan de Oro (ka-ga-yan de o-ro) 
png : lungsod sa Misamis Oriental at 

kabesera ng lalawigan. 

caida (ka-f-da) png [Esp] 1: pagka- 
laglag o pagkadapa var kaida 2 s Ark 
sa bahay na bato, ang espasyo sa pa- 
gitan ng hagdan at sala, ginagamit 
bilang antesala : kaida. 

Cain (ka-in) png [Esp] : sa Bibliya, 
panganay na anak ni Adan at pumatay 
sa kapatid na si Abel. 

cake (keyk) png [Ing] : keyk. 

cal, (kal) daglat png [Ing] 1: calorie 
2: calibre. 

calabash (kal-a-bash) pngBot [Ing] : 
punongkahoy ( Crescentia cujete), 
laging lunti ang dahon, namumunga, 
at matatagpuan sa tropikong Ame- 
rika. 

calaboose (kal-a-bus) png [Ing] : bi- 
langguan. 

caladium (ka-ley-di-yum) png Bot 
[Ing] : corazon de maria. 

calamar (ka-la-mar) png [Esp] : pusit. 

calamares (ka-la-ma-res) png [Esp 


calamar+es] : isang uri ng pagluluto 
ng pusit. 

calamine (kal-a-mayn) png [Ing] : 
kulay pink na pulbos mula sa pinag- 
halong zinc carbonate at ferric oxide 
at ginagamit na ungguwento. 

ralamitv ikal-a-mi-tri :ims\Ing] : ka- 


calando (ka-lan-do) pnrMus [Ing] : 
marahan; mabagal. 

Calapan (ka-la-pan) png: kabesera 
ng Oriental Mindoro. 

Calbayog (kal-ba-yog) png: lungsod 
sa Western Samar. 

calciferol (kal-si-fe-rol) png BioK 
[Ing] : alkohol ((C 28 H 43 )H) nanatu- s 
tunaw sa taba, kristalina, at mata- 
tagpuan sa gatas, langis mula sa atay 
ng isda, at katulad; nalilikha mula sa 
ultrabiyoletang iradyasyon ng ergos- 
terol; mabisang gamot at panlaban 
sa rickets at iba pang hypocalcemic 
na sakit. 

calcification (kal-si-fi-key-syon) png 
[Ing] : pagtigas ng calcium salt at 
pagpalit sa calcium carbonate. 

calcite (kal-sayt) png Kem [Ing] : isa 
sa mga karaniwang mineral, calcium 
carbonate, CaCO s , matatagpuan sa 
napakaraming uri ng anyong kri^- 
talina; isang pangunahing sangkap 
ng limestone, marmol, at tisa. 

calcium (kal-syum) png Kem [Ing] : 
metalikong element na malambot at 
abuhin (atomic number 20, symbol 
Ca) I KALSIYO. 

calcium carbonate (kal-syum kar- 
bo-neyt) png Kem [Ing] : puti, di- 
natutunaw na solido at karaniwang 
nasa anyong tsok, apog, marmol, at 
mga katulad. 

calculate (kal-kyu-leyt) pnd [Ing] : 
kalkula. 

calculation (kal-kyu-ley-syon] png 
[Ing] : kalkulasyon. 

calculator (kal-kyu-ley-tor) png [Ing] 

1: aparatong elektroniko, ginagamit 
sa kalkulasyong matematiko : kalku- 
lador 2 : tao o makinang nagka- 
kalkula : kalkulador 3: set ng mga 
talahanayan na ginagamit sa kalku¬ 
lasyon : KALKULADOR. 

calculus (kal-kyu-lus) png Mat [Lat] : 
sangay ng matematika hinggil sa dif¬ 
ferentiation at integration ng mga 
funsiyon. 

caldera (kal-de-ra) pngHeo [Esp] : 
kaldera. 

calendar (kal-en-dar) png [Ing] : ka- 
lendaryo. 


calender (kal-en-der) png [Ing] : 
pamplantsa, may mga rodilyong pam- 
pakinis o pampakintab sa tela, papel, 
at katulad. 

calesa (ka-le-sa) png [Esp] : kalesa. 

calf (kaf) png Zoo [Ing] : batang baka, 
elepante, balyena, at jbang katulad 

na hayop. 

caliber (kal-i-ber) png [Ing) : kalibre. 

calibration (ka-lib-rey-syon) pig [Ing] : 
kalibrasyon. 

calicanto (ka-li-kan-to) png [Esp] : 
kalikanto. 

calico (kal-i-ku) png [Ing] 1 : telang 
cotton, lalo na ang purong puti 2: 
telang cotton na may disenyo. 

californium (ka-li-for-ni-yum) png 
Kem [Ing] : element na transuranic 

(atomic number 98, symbol Of). ' 

caliper (ka-li-per) png [Ing] : kompas 
na kurbado ang paa at ginagamit na 
pansukat sa diyametro ng mga ma- 
landay na lawas. 

caliph (ka-lif) png [Ing] : pangunahing 
pinunong Muslim, itinuturing na 

kahalili ni Muhammad, at mula sa 

• • 

angkan niya : kalipa. 

calisthenics (ka-lis-te-niks) pig [Ing] : 
magaan na ehersisyong nakapagpa- 
pasigla at nakapagpapalusog sa ka- 
lamnan at katawan : kalistenik. 

call (kol) pnd [Ing] 1 : tumawag 2: 
magyaya 3: tumawag ng pansin 4: 
tawagan sa telepono 5: sang-ayunan; 
tanggapin. 

calligraphy (ka-hg-ra-ff) png [Ing] : 
kaligrapiya. 

calomel (kal-o-mel) png Kem [Ing] : 
puti at walang lasang pulbos na gi¬ 
nagamit na pampurga at pampatay 
na fungus : mercurous chloride. 

Caloocan (ka-lo-6-kan) png : Ka- 

lookan. 

calorie (ka-lo-rf) png [Ing] 1 : yunit 
sa pagsukat ng init 2: Psl yunit sa 
pagsukat ng enerhiyang dulot ng 
pagkain sa katawan 3: enerhiyang 
kinakailangan upang maitaas nang 
1 Q C ang temperatura ng isang ^ra- 
mong tubig : kalortya. 

calorimeter (kal-o-rim-i-ter) png 
[Ing] : aparatong sumusukat sa kan- 
tidad ng init lalo na ng calorie. 

calorimetry (kal-o-rim-i-tn) png 
[Ing] : kalorimetriya. 

Calvary (kal-va-ri) png [Ing] : Kal- 
baryo. 

calvary (kal-va-ri) png [Ing] : kal- 
baryo. 















• I* 


.11 


IJ’I 


m 







■ is 


• ! „Uj: 



mm 





• II •! 


•! 


• ji 



taNMiiiion 


iiim 


:4 


1 M • 


calypso 


155 


cantata 



calypso (ka-lip-su) pngMus [Ing] 1 : 
uri ng musikang West Indies na may 
sabayang ritmong Afrikano 2: awit 
o sayaw sa estilong ito. 


calyx (ka-liks, kahiks) png [Ing] 1 : 
kalis 4 2: anumang estrukturang hugis 
baso. 


camarin 

marin. 


Camarines Norte (ka-ma-ri-nes 


nor-te) png: lalawigan sa timog sila- 
ngang Luzon, Rehiyon V. 


Camarines Sur (ka*ma*rf*nes sur) 


png : lalawigan sa timog silangang 
Luzon, Rehiyon V. 


camaron (ka-ma-ron) png Zoo [ Esp ] 
: hipon; sugpo. 


camber (kam-ber) png [Ing] : ma- 
tambok at nakaarkong rabaw ng 
kotse, kubyerta ng barko, o pakpak 
ng eroplano. 


cambium (kam-byum) png[IngLat] 

: cellular na tissue ng halaman na 
nagpapatibay sa ugat at sanga nito. 


cambric (kam-brik) png [Ing\ : kam- 

bray. 


camel (kam*el) png [Ing] : kamelyo: 

KAMEL. 


camellia (ka-mfl-ya) png Bot [Ing] : 
namumulaklak na palumpong (genus 
Camellia), kabilang sa pamilya ng 
tsaa, at laging-lunti ang makikintab 
na dahon : kamelya. 


cameo (kam*i-yu) png [Ing] 1 : a 
maliit na piraso ng onyx o ibang 
matigas na batong may ukit ang 
harap at iba’t iba ang kulay sa likod 
b katulad na disenyo na ginagamitan 
ng ibang materyales 2: maikling 
eksena o papel sa dula o pelikula, 
karaniWang ginagampanan ng kila- 
lang artista. 


(kam-er*a) png[Ing\ 


Camiguin (ka*mi*gm) png 1: lala¬ 
wigan sa hilagang Mindanao, Rehiyon 
10 2: a pangkating etniko na mata- 
tagpuan sa hilagang Mindanao b 
tawag sa wika nito. 


camino (ka*mi-no) png [Esp] 1: kal- 
sada; daan 2: ruta 3: biyahe; pag- 
lalakbay. 


camisole (kam*i*s61) png [Ing] : 

kamisola; kamison. 


katulad na pagpapanggap : camu- 
flaje, kamuplahe 4: likas na kulay ng 
mga hay op na katulad ng paligid : 

CAMUFLAJE, KAMUPLAHE. 


candelabrum (kan*de*la*brum) png 
[Lat] : kandelabra. 


camp (kamp) png [Ing] : kampo : 
kamp. 


camouflage (ka-mu-flads) png [Ing] 

1: kulay ng paligid na ipininta upang 
maging balatkayo ng sasakyan, arti- 
leriya, kampo, at kasuotan : camu- 
fiaje, kamuplahe 2: uniporme ng mga 
sundalo : camuflaje, kamuplahe 3 : 


campaign (kam-peyn) png [Ing] : 
kampanya. 


Campana de vuelo (kam-pa*na de 
vwe-lo) png [Esp] : eskila. 


camper (kam-per) png [Ing] 1 : tao 
na nagkakampo sa labas o pansa- 
mantalang nakatira sa tolda, kubo, 
at mga katulad 2: malaking sasakyang 
de-motor na maaaring pagkampuhan 
sa labas ng bahay o gusali. 


camphor (kam-for) png [Ing] : al- 
kampor. 


ping 


(kam-ping) png [I 


(kam 


pus 


camuflaje (ka-mu-fla-he) png [Esp]: 
camouflage. 


can (kan) png [Ing] : lata. 


Cana (kan-ya) png [Esp] 1 : Mus ma- 
nipis na dila, gawa sa kahoy, kawayan, 
yantok, o katulad, at inilalagay sa 
bbkilya ng ilang instrumentong hi- 
nihipan 2: tubo. 


Canaan (key*nan) png [Ing] i rehiyon 
na napapalibutan ng Jordan, Dagat 
na Patay, at Dagat Mediteraneo. 


Canada (ka-na-da) png [Ing] : pa- 
ngalawa sa pinakamalaking bansa 
sa mundo. 


png 


Canape (kan*a-pi) png [Ere] : maliit 
na piraso ng tinapay o keyk na may 
tampok na pampalasa sa ibabaw, ka- 
raniwang isinisilbi bilang pampagana. 


canary (ka-nar-i) png Zoo [Ing] : 
kanaryo. 


pnr f Ing] 


canasta (ka-nas-ta) png) [Esp] : ka- 
nasta 2 . 


cancan (kan-kan) png [Ing Ere ] : 
kankan. 


(kan-sel) pnd 


cancellation (kan-se*ley*syon) png 
[Ing\ : pagkakansela. 


Kanser. 


png 


cancerous (kan-se-ros) pnr [Ing] : 
kanseroso. 


candela (kan-di-la) png Pis [Lat] : 
yunit ng intensidad ng liwanag. 


candidacy (kan-dx-da-si) png [Ing] 
kandidatura. 


candidate (kan*di*deyt) png [Ing] : 
kandidato. 


candy (kan*di) png [Ing] : kendi. 


ane (keyn) png [Ing] 1 : hungkag na 
tangkay ng malalaking damo 2: tubo 
3: tungkod; baston 4: pamalong 


patpat. 


Canlaon (kan-la-on) png : lungsodsa 
Negros Oriental. 


cannabinol (kan*a*bi*nol) png Kem 

[Ing] : kristal na phenol, may mga 
deribatibong aktibong substance ng 
cannabis. 


cannabis (kan*a*bis) p?ig[Gri] : ma- 
rihuwana. 


cannelloni (kan*neMu-ni) png[Ita] : 
hugis tubo o nirolyong pasta na may 
palamang karne o halo ng mga gulay. 


annery (ka-ne-n) png [h 
ng pagkaing de-lata. 




cannibal (kan*i*bal) png [Ing] : tao 
o hayop na kumakain ng kapuwa : 

KANIBAL. 


cannibalism (kan-i-ba*liz-em) png 
[Ing\ : kanibalismo. 


cannon (ka-non) png [Ing] : kanyon 1 * 2 . 


cannonade (ka-no-neyd) png[Ing] : 
kanyonaso. 


cannula (kan-yu-la) png Med [Lat] : 
kanula. 


canoe (ka-nu) png [Ing] : maliit at 
makitid na bangkang matulis ang mga 
dulo : KANOWA. 


Kanones 


canonical (ka*no*rii*kal) pnr [Ing] ; 
kanoniko. 


canonize (ka-no-nays) pnd [Ing] : 
magkanonisa; ikanonisa. 


can-opener (kan-o*pe*ner) png [Ing] : 
abrelata. 


canopy (kan-o-pi) png [Ing] 1: ta- 
lukbong na isinasabit sa itaas ng 
trono, kama, at katulad 2: kalangitan 
3: silungan 4: pinakamataas na suson 
ng mga dahon ng mga puno 5 : bu- 
bong 6 : talukbong ng parakayda: 

SINDANG. 


cantabile (kan*ta*bi*ley) png Mus 
[Ita] : malamyos na estilo ng pagkanta. 


cantaloupe (kan-ta-lup) pig Bot [Ere] : 

maliit at bilugan na uri ng melon at 
kulay dalandan ang lam an. 


antata (kan-ta-ta) png [Ita] : maikling 
komposisyong pangmusika na may 


!l' 







* 


canteen 


156 


carbon 


solong pag-awit, karaniwang sina- 
saliwan ng orkestra at koro. 

canteen (kan-tin) png [Ing] : kantina. 

canthus (kan-tus) png [Ing] : panlabas 
at panloob na sulok ng mata, tagpuan 
ng ibaba at itaas na mga talukap. 

cantilena (kan-ti-lnna) pngMus [Ita ] : 
payak at tuloy-tuloy na himig. 

cantilever (kan-ti-liv-er) png Ark 
[Ing] : mahabang baras na nakausli 
sa dingding, nagsisilbing salalayan 
ng balkonahe at ibang katulad na 
estruktura. 

canto (kan-to) png [Ing] : kanto 4 . 

canton (kan-ton, kan-ton) png [Fre] : 
kanton. 

canton noodles (kan-ton nu-dels) 
png [Ing] : pansit kanton. 

cantor (kan-tor) png [Ing] : kantor. 

canula (ka-nyu-la) png [Ing] : kanula. 

canvas (kan-vas) png [Ing] : kambas 1 . 

canvass (kan-vas) pnd [Ing] 1: pu- 
mipili muia sa halimbawa C/kalap : 

' kambas 2 2: sa eleksiyon, magbilang 
ng boto : kambas 2 3: sa bidding, hu- 
raingi ng mga lahok 4: sa sarbey, 
humingi ng ppinyon : kambas 2 . 

canyon (kan-yon) png [ Ing] : malalim 
na bangin, karaniwang may ilog sa 
ibaba. 

canzoneta (kan-zo-ne-ta) png [Ing] 

* 1: awit na maikli at magaan 2: uri 
ng madrigal. 

cap (kap) png [Ing] 1: sombrerong 
yari sa tela, karaniwang walang par- 
diyas, kung mayroon man, nasa liarap 
lamang : syorpft 2: pantakip o pan- 
sara Cf tansan. 

capacitance (ka-pas-i-tans) pngEle 
[ Ing] : kakayalrang mag-ipon ng karga 
ng elektrisidad. 

capacity (ka-pas-i-ti) png [Ing] : ka- 
pasidad. 

cape (keyp) png [Ing] 1: kapa 2: Heo 
tangos. 

Capella (ka-pe-la) png Asn [Ing] : 
pinakamaningning na bituin sa langit. 

Cape of Good Hope (keyp ov gud 

howp) pig Heo [ l'ng] : Tangos Buena 
Esperanza. 

capias (key-pi-yas) png Bat [Ing] : 
nakasulat na kautusang dakpin ang 
tinutukoy na tao. 

capillarity (kap-i-lar-i-ti) png [Ing] 
1: estado ng pagiging capillary : 
kapilaridad 2: manipestasyon ng 
tensiyori sa rabaw na tumataas o 


umiimpis ang bahagi ng likido na 
dumiit sa solido. 

capillary (ka-pil-la-ri) png Ana: maliit 
na ugat na dinadaluyan ng dugo sa 
katawan ng tao : kapiiar. 

capital (kap-i-tal) png [Ing] 1: pu- 
hunan 2: kapital 3 . 

capital (kap-i-tal) pnr [Ing] : kapital. 

capitalism (ka-pi-ta-li-zim) png Pol 
[Ing] : kapitalismo. 

capitalist (ka-pf-ta-list) png [Ing] : 
kapitalista. 

capital punishment (kap i tal pa- 
nish-ment) png Bat [Ing] : pinaka- 
mabigat na parusa para sa isang 
krimen : bitay. 

Capitol (ka-pi-tol) png [Ing] : kapi- 
tolyo: kapitol. 

Capiz (ka-pis) png: lalawigan sakan- 
lurang Visayas, Rehiyon VI. 

c£po (ka-po) [Ing] : kapo. 

cappucino (ka-pu-tsf-nu) png [Ita] : 
inuming binubuo ng kapeng ekspreso 
at mainit na gatas. 

capriccio (ka-pri-tso) png [Ita] 1: 
Mus masigla at maikling awitin 2: 
pintura, larawan, o katulad na nag- 
tatanghal ng pantasya o pinaghalong 
hinagap at katotohanan 3: kapritso. 

capriccioso (ka-pri-tsu-su) pnr [Ing] : 

malaya at biglaan ang estilo. 

Capricorn (kap-ri-korn) png [Ing] 
1: Asn pangkat ng mga bituin na 
anyong kambing : Kaprikorniyo 2: 
Asl a pansampung senyas ng zodyak 
(22 Disyembre-19 Enero) at isina- 
sagisag ng kambing na may buntot 
ng isda b tao na ipinanganak nang 
ang araw ay nasa ganitong senyas : 
Kaprikorniyo. 

capsize (kap-says) png [Ing] : pagtaob 
ng bangka. 

capsule (kap-sul) png [Ing] : kapsula 1 . 

Captan (kap-tan) png Mit [Hil] : 
Kap tan. 

caption (kap-syon) png [Ing] : pa- 
magat o maikling paliwanag ukol sa 
nakalarawan. 

capuchin (ka-pu-tsm) png [Ing] 1: 
sa malaking titik, fraile na kasapi ng 
ordeng Fransiskano na mahigpit na 
sumusunod sa kautusan ng kaniyang 
orden : Kaputsino 2: balabal at pu- 
tong na isinusuot ng mga babae : 
Kaputsino 3: unggoy sa Timog Africa 
(genus Cebus) na may buhok sa ulo 
na tila-putong ng monghe : Kapu¬ 
tsino. 


car (kar) png [Ing] : sasakyang kara¬ 
niwang apat ang gulong, bumibiyahe 
sa kalsada, nakapagsasakay ng tao, 
at pinatatakbo ng internal combus¬ 
tion engine : auto, kotse. 

cara (ka-ra) png [Esp] : kara 1 . 

carabineer (kar-a-bi-nfr) png [Ing 
Fre carabinier] : sundalong carbine 

•w 

ang pangunahing sandata. 

caracara (ka-ra-ka-ra) png [Esp] : 
ibong mandaragit na matatagpuan 
sa tropikong America, kapamilya ng 
lawin ngunit kahawig ng buwitre. 

caracole (kar-a-kol) png : kalahating 
lingon ng kabayo, pakanan o pa- 
kali wa. 

carafe (ka-raf) png [IngFre] : maliit 
na sisidlan ng tubig o alak. 

carambola (ka-ram-bo-la) png [Ing] 

1: maliit na punongkahoy ( Averrhoa 
carambola) na matatagpuan sa timog 
silangang Asia, may dilaw-gintong 

: bunga 2: bunga ng punong ito 3: 
Isp karambola. 

caramel (kar-a-mel) png [Ing] 1: 
karamel 13 2 : karamelo. 

Carancal (ka-ran-kal) png Lit : sa 
panitikang-bayan ng Batangas, tau- 
hang maliit pero may pambihirang 
lakas. 

carapace (kar-a-peys) png [Ing] : 
matigas na talukab ng pawikan o ng 
ibang crustacean : k.\rapatso. 

carat (kar-at) png [Ing] 1 : yunit ng 
timbang ng ginto, mamahaling bato, 
at kauri nito 2 : kilates 1 var karat. 

caravan (kar-a-van) png [Ing] : ka- 
rabana. 

cara y cruz (ka-ra i krus) png [Esp] 

: kara-krus. 

carbide (kar-bayd) png Kem [Ing] : 
kalburo. 

carbine (kar-bin, kar-bayn) png [Ing] : 
karbin. 

carbo- (kar-bo) pnl [Ing] : may ha- 
long carbon. 

carbohydrate (kar-bu-hay-dreyt) png 
BioK [Ing] : alinman sa malaking 
pangkat ng organikong compound 
na pinagkukunan ng enerhiya at 
binubuo ng carbon, hydrogen, at 
oxygen. 

carbolic (kar-bo-lik) pnr Kem [Ing] : 
nakalalasong katangian ng isang 
sangkap : karboliko. 

carbon (kar-bon) png Kem [Ing] : 
di-metalikong element (atomic num¬ 
ber 6, symbol C) : karbon 3 . 












carbonaceous 


157 


Carlo Magno 


carbonaceous (kar-bo-ney-syus) png 
[Ing] : karbonoso. 

carbonade (kar-bo-neyd) -png [Ing] 
1: nilagang karne ng baka na may 
sibuyas at timplang serbesa 2 : kar- 
bonada. 

carbonado (kar-bo-na-do) png [Por] : 
itlm na uri ng diyamante na ginagamit 
na pambutas o pamputol. 

carbonate (kar-bo-neyt) png Kem 
f Ing] : salt ng carbonic acid : kar- 

BONATO, KARBONITA. 

carbonated (kar-bo-ney-ted) pnr 
[Ing] : karbonado. 

carbon copy (kar-bon ka-pi) png 
[Ing] 1 : duplikado ng anumang ba- 
gay na isinulat o iminakinilya na gi- 
nagamitan ng carbon paper 2 : tao 
o bagay na kamukhang-kamukha. 

carbon dioxide (kar-bon day-ok-sayd) 
png Kem [Ing] : gas, (C0 2 ) na walang 
kulay, walang amoy, hindi nasusunog, 
at nasa atmospera. 

carbonic (kar-bo-nik) pnr [Ing] : 
karboniko. 

carbonic acid (kar-bo-nik a-sid) png 
Kem [Ing] : mahinang acid, H 2 CO s 
na nabubuo kapag tinunaw ang car¬ 
bon dioxide sa tubig. 

carboniferous (kar-bo-ni-fe-ros) pnr 
[Ing] : karbonipero. 

carbonization (kar-bo-ni-sey-syon) 
png [Ing] : karbonisasyon. 

carbonized (kar-bo-nayzd) pnr [Ing] : 
karbonisado. 

carbon monoxide (kar-bon mo-nok- 
sayd) png Kem [Pig] : walang kulay, 
walang amoy, at nakalalasong gas 
(CO) na nabubuo mula sa di-kom- 

pietong pagsunog ng carbon. 

* 

carbon paper (kar-bon pey-per) png 
[Ing\ : papel na nababalutan ng so- 
lusyon ng carbon na inilalagay sa 
pagitan ng mga papel upang maka- 
gawa ng duplikado: karbon 2 . 

carbonyl (kar-bo-nil) pig Kem [Ing] : 
compound na binubuo ng metal na 
may halong carbon monoxide, gaya 
ng nickel carbonyl. 

carborundum (kar-bo-nin-dum) png 
[Ing] : karborundo. 

carboxyl (kar-bok-sil) pnr Kem [Ing] : 
nagtataglay rig carboxyl group. 

carboxyl group (kar-bok-sil grup) png 
Kem [Ing] : pangkat ng univalent 
-COOH na nasa at may katangian 
ng mga organikong acid carboxyl ra¬ 
dical. 


carboxylic acid (kar-bok-si-lfk a-sid) 
png [Ing] : anumang organikong 
acid na kabilang sa isa o higit pang 
carboxyl group. 

carbuncle (kar-bun-kel) png [Ing] : 
karbungko. 

carburator (kar-bu-rey-tor) png Mek 
[Ing] : karburador. 

carcinogen (kar-sfn-o-dyen) png [Ing] : 
anumang substance na nagdudulot 
ng kanser. 

carcinoma (kar-si-no-ma) png Med 
f Ing] : uri ng kanser, lalo na sa epi¬ 
thelial tissue: karsinoma. 

carcinomatous (kar-si-no-ma-tos) pnr 
Med [Ing] : nahihinggil sa carcinoma : 

KARSINOMATOSO. 

card (kard) png [Ing] : kard. 

cardamom (kar-da-mom) png Bot 

[Ing] : kardamomo. 

cardboard (kard-bord) png : kard- 
bord. 

card catalog (kard kat-a-log) png 
[Ing] : salansan ng magkakasinlaking 
kard na nagtatala ng mga nilalaman 
ng aklatan : kard katalog. 

cardholder (kard-hol-der) png [Ing] : 
kasaping kinikilala : kardholder. 

cardiac (kar-dyak) pnr Med [Ing] 
1: may kaugnayan sa puso : kardiy.-uco 
2 : panlunas na may kaugnayan sa 
puso : kardiyako 3: tao na may sakit 
sa puso : kardiyako. 

cardialgia (kar-dyal-dya) png [Ing] 

: kardyalhiya. 

cardigan (kar-di-gan) png [Ing] : uri 
ng jaket na may mahabang manggas 
at mga butones sa harap. 

cardinal (kar-di-nal) png , pnr [Ing] 

: kardenal 1 . 

cardenal (kar-de-nal) png [Esp] : 
kardenal. 

V 

cardinalate (kar-df-na-leyt) png [Ing] : 
kardenalato. 

cardio- (kar-di-yo) pnl [Ing] : tumu- 
tukoy sa puso. 

cardiogram (kar-di-yo-ginm) png [/ng] : 
tala ng aktibidad ng kalamnan sa puso 
na ginagawa ng cardiograph. 

cardiograph (kar-dyo-graf) png Med 
[Ing] : aparatong nagtatala ng akti¬ 
bidad ng kalamnan ng puso : kardi- 

YOGRAPO. 

cardiography (kar-dyo-gra-ff) png 
Med [Ing] : sistema sa pagtatala ng 
aktibidad ng kalamnan ng puso : kar- 

DIYOGRAPIYA. 


cardiology (kar-di-yol-o-dyi) png Med 
[Ing] : sangay ng medisina na na- 
katuon sa mga sakit at abnormalidad 

ng pUSO : KARDIOLOHIYA. 

card iopulmonary (kar * di -yo - pul • mo * 
na-ri) pnr Med [Ing] : may kina- 
laman sa puso at baga. 

card iovascu la r (kar- di -yo-vas-kyu • lar ) 
pnr Med [/ng] : may kinalaman sa 
puso at mga daluyan ng dugo. 

carditis (kar-day-tis) png Med [Ing] 

: karditis. 

care (keyr) png [Ing] 1: matinding 
malasakit 2 : pag-aaruga at pagka- 
linga. 

career (ka-rir) png [Ing] 1: pag-unlad 
sa buhay, lalo na sa propesyon 2 : 
pag-unlad sa kasaysayan ng isang 
pangkat o institusyon 3: propesyon 
o trabaho : karera 3 4: mabilis na 
gal aw. 

careful (keyr-ful) pnr [Ing] : maingat. 

careless (keyr-les) pnr [Ing] : walang- 
ingat. 

careo (ka-re-yo) png Pol [Esp] : pama- 
maraang panghukuman na pinag- 
haharap o may komprontasyon ang 
mga saksing may magkasalungat na 
opinyon. 

caress (ka-res) png [Ing] : kilos na 
nagpapakita ng pagmamahal gaya 
ng yakap, haplos, at halik. 

caret (kar-it) png [Ing] : karet. 

caretaker (keyr-tey-ker) png [Ing] : 
tao na nangangalaga sa mga bagay, 
ari-arian, at tao Cf katiwala. 

cargo (kar-go) png [Ing] : kargo 1 . 

Caribbean (ka-rib-yan) png [Ing] : 
dagat ng Caribbean. 

Caribbean (ka-rib-yan) pnr [Ing] : 
hinggil sa dagat o rehiyon nito. 

caricature (kar-i-ka-tyur) png [Ing] 

: karikatura. 

caries (ka*ris) png [Ing] : pagkabulok 
ng ngipin at buto : karts. 

Carina (ka-ray-na) png Ana [Ing] : 
anumang bahagi o estruktura na 
may hugis kilya, gaya ng talulot ng 
bulaklak at panggitnang buto sa dib- 
dib ng ibon. 

carihosa (ka-ri-nyo-sa) png [Esp] : 
karinyosa. 

carload (kar-lowd) png [Ing] : bigat 
ng bagay na kailangang dalhin ng 
isang sasakyan. 

Carlo Magno (kar-lo mag-no) png: 
hari ng mga Frank (768-814 AD) 
bilang Carlos I emperor ng Banal 





4 


caste 


Carmelite 


158 


na Emperyong Romano, at pumigil 
sa pananalakay ng Muslim sa Europa: 
Charlemagne. 

Carmelite (kar-mi-layt) png [Ing\ : 
madre sa Kristiyanong orden ng Our 
t 7 nf Mnnnt La rm el : Karmelita. 


carminative (kar-mf-na-tiv) png [ Ing ] : 
nakatatanggal ng kabag: karminatibo. 

carmine (kar-mayn) pnr [Ing] : ma- 
tingkad na kulay crimson : karmina. 

carnap (kar-nap) png [Ing car + nap 
mula sa kidnap ] : pagnanakaw ng 
sasakyan sa pamamagitan ng lakas 
at pandaraya: karnap. 

carnation (kar-ney-syon) png Bot 
[Ing] : maliit na yerba ( Dianthus 
caryophyllus) , mataba ang bughaw 
at lunting dahon, at iba-iba ang kulay 
ng bulaklak. 

carnival (kar-ni-val) png [Ing] : kar- 
nabal. 

carnivore (kar-ni-vor) png [Ing] : 
karniboro. 

carnivorous (kar-m-vo-riis) pnr [Ing] 

1: kumakain ng karne 2: hinggil sa 

karniboro. 

carol (kar-ol) png [Ing] : karol. 

caroling (karoMng) png [Ing] : ka- 
roling. 

carotene (kar-o-tin) png Kern [Ing] : 
alinman sa tatlong isomerikong pu- 
lang hydrocarbon (C 40 H 5( .) at naku- 

kuha sa carrot. 

carotenoid (ka-ro-temoyd) png [Ing] : 
alinman sa mga pangkat ng dilaw o 
pulang pigment na magbibigay kulay 

sa halaman. 

carotid (ka-ro-tid) png [Ing] : alin¬ 
man sa dalawang malaking artery sa 
gilid ng ulo na naghahatid ng dugo 
sa leeg at mukha at sa panloob na 
artery na nagsusuplay ng dugo sa 
utak, mata, at iba pang panloob na 
bahagi : karotida. 

carousel (kar-o-sel) png [Ing] 1: 

merry-go-round 2; paligsahan sa pa- 
ngangabayo. 

car pe diem (kar pi dyim) png [Lot] 

1: paggawa ng kailangang gawin sa 
isang araw 2: Lit paksa ng tulang li- 
riko na nagpapakita ng mga kabataan 
at ng kanilang pagkahilig sa panan- 
daliang kasiyahan. 

carpel (kar-pel) png [Ing] : nag- 
iisang pistil sa bulaklak : kArpel. 

carpenter (kar-pen-ter) png [Ing] : 
karpintero 1 . 

carpet (kar-pit) png [Ing] : mabigat 


na telang nylon o lana na inilalatag 
sa sahig: karpet. 

carpogonium (kar-po-gu-ni-yum) png 
[Ing] : sex organ ng babaeng pu¬ 
lang algae na may iisang selula. 

carpology (kar-pol-o-dyi) png Bot 
[Ing] : pag-aaral sa mga prutas. 

car pool (kar pul) png [Ing] 1: ka- 
sunduan ng mga may-ari ng sasakyan 
na magsalitan ng gagamiting sasakyan 
mula at patungo sa isang pook 2 : 
sinumang kasama sa ganitong kasun- 

duan. 

carrot (kar-ot) png Bot [Ing] : ha- 

lamang-ugat (. Daucus carota) na may 
mahabang laman, kulay-kahel, at na- 
kakain nang hilaw: asanorya, karot. 

carry (ker-i) pnd [Ing] : dalhin. * 

carry-over (ker-i ow-ver) png [Ing] 

1: pagpapalawig o pagpapaliban ng 
isang gawain o panahon para sa 
kasunod 2 : sa bookkeeping, pag- 
lilipat ng kantidad sa susunod na pa- 
hina 3 : sa akawnting, paggamit ng, . 
di-nagalaw na kredit o lugi upang 
mabawasan sa tax 4: sa karera, ang 
hindi paglabas ng pinakahuling nu- 
mero sa tayang pick-six. 

cartage (kar-teyds) png [Ing] : kare- 
tahe 1 . 

cartel (kar-tel) png [Ing] : kartel 2 . 

Carthusian (kar-tu-syan) png [Fre] : 
Kartuho. 

cartilage (kar-ti-lids) png [Ing] : kar- 
tilago. 

cartilaginous (kar-ti-li'-dyi-nus) pnr 
Ana [Ing] : kartilahinoso. 

cartoon (kar-tun) png [Ing] : katawa- 
tawa o mapang-uyam na krokis o 
drowing sa pahayagan, magasin, o 

katulad : kartun. 

cartridge (kar-trids) png [Ing] Is 
kartutso 1 2 * maliit na sisidlan ng 
pulbos, likido, o gas 3: metal o 
plastik na lalagyan ng film 4: sapad 
at siksik na kaha ng audio tape. 



car wash (kar wash) png [Ing] : es- 
truktura o estasyon na may ,espesyal 
na gamit sa paghuhugas ng mga sa¬ 
sakyan. 

caryatid (ka-ri-a-tid) png Ark [Ing] : 
karyatid. 

(ka-sa) png [Esp] : kasa 1 . 

casa gobierno (ka-sa gob-yer-no) 
png Pol [Esp] : noong panahon ng 
Espanyol, bahay-hukuman o sentro 
ng administrasyong munisipal. 

casa real (ka-sa re-yal) png Pol [Esp] : 
noong panahon ng Espanyol, anu- 


mang gusalmg pampamahalaan \ casa 

TRIBUNAL. 

casa tribunal (ka-sa tri-bu-nal) png 
Pol [Esp] : casa real. 

_(keys) png [Ing] 1 : kaso 1 - 2 ’ 3 2 : ■ 

kahon; kaha 3: pangyayari 4: ka- 

tayuan. 

casein (ka-sm) png Kem [Ing] : pa- 
ngunahing protina sa gatas at keso : 

KASEINA. 

case study (keys is-ta-di) pnr [Ing] : 
masusing pag-aaral sa isang tiyak na 
tao o pangkat upang kumatawan sa 

isang pananaliksik. 

cash (kash) png [Ing] : salaping papel 
o baryang nasa kamay. 

cashier (ka-syir) png [Ing] : kahera. 

cashier’s check (ka-syfrs tsek) png 
Kom [Ing] : tsekeng may lagda ng 

kahero ng bangko. ; 

Cash on Delivery (kash on de-li-ve-ri) 
png [Ing] : pagbabayad ng cash kung 
, naihatid na ang inorder na kalakal; 
kaliwaan : COD. 

cash register (kash re-dyis-ter) png 
[Ing] : makina sa pamilihan na may 
drawer para sa pera at nagtatala ng 
benta na nagsisilbing resibo : kaha 

REHISTRO. 

casino (ka-si-no) png [Ing] : kasino. 

casket (kas-kit) png [Ing] : kabaong. 

Caspian Sea (kas-pyan si) png [Ing] 

: Dagat Caspian. 

cassava (ka-sa-va) png Bot [Ing] : 
kamo te n g-kah oy. 

casserole (ka-se-rol) png [Ing] : 
kaserola. 

cassette (ka-set) png [Ing] : compact 
at selyadong kahong pinaglalagyan 
ng cassette tape. 

cassette player (ka-set ple-yer) png 

[Ing] : kasangkapang ginagamit sa 
pagpapatugtog ng cassette. 

cassette tape (ka-set teyp) png [Ing] : 
magnetikong sintas na pinagkikin- 

talan ng tinig o tunog. 



cassowary (ka-so-wa-ri) png Zoo 
[Ing] : kaswaryo. 

cast (kast) png 1 : pangkat ng mga 
gumaganap 2 : molde. ( 

castanet (kas-ta-net) png [Ing] : 

kastanet. 

caste (keyst) png Sos [Ing] 1 : nama- 
manang uring panlipunan na ki- 
napapalooban ng mga tao na may 
magkakatulad na antas, hanapbuhay, 
katayuang pangkabuhayan, at may 
kaugaliang ikinabubukod sa ibang 







castellan 


159 


Ce 


pangkatin 2: sistema ng ganitong catapult (ka-ta-pult) png [Ing] : ka- 
pagpapangkat sa lipunan. tapulta. 

castellan (kas-tel-yan) png Mil [.Esp ] : cataract (kat-a-rakt) png Med [Ing] 
hukom ng militar. : katarata 1 . 

castle (ka-sel) png [Ing] : kastilyo 1 . Catarman (ka-tar-man) png: kabe- 
Castor (kas-tor) png 1: Mit [Gri] sera n g Northern Samar, 
kakambal ni Pollux 2: Asn [Ing] catastrophe (ka-tas-tro-fi) png [ Jng\ 
ikalawang pinakamaningning na bi- : katastrope. 

tuift sa konstelasyon ng Gemini. Catbalogan (kat-ba-16-gan) png: ka- 

castor (kas-tor) png [ Ing] : kulay besera ng Western Samar. 

kapeng substance na may matapang catch' (kats) pnd [ Ing] 1: hulihin 2: 
at nanunuot na amoy. saluhin. 


castoreum (kas-tor-yum) png Kem 
[Ing] : kulay kapeng sangkap na 
lumalabas sa glandula ng beaver, 
may maalingasaw na amoy, at gi- 
nagamit sa paggawa ng medisina at 
pabango: kastoreo. 

castrate (kas-treyt) pnd [Ing] : ka- 
punin. 

casual (kas-wal) png, pnr [Ing] : 
kaswal. 

casualty (kazh-u-al-tf) png [Ing] 1 : 
tao na namatay o nasugatan sa dig- 
maan o aksidente: biktima 2 : bagay 
na nawala o nawasak: pinsala. 

cat png Zoo [Ing] : pusa. 

cataclysm (kat-a-kliz-em) png [Ing] : 
kataklismo. 

catacomb (ka-ta-kom) png [Ing] : 
katakumba. 

Catalan (ka-ta-lan) png [Esp] : ang 
wika at mamamayan ng Cataluna, 
Espanya. 

catalepsy (kat-a-lep-si) png Med" 
[Ing] : pisikal na kalagayan na bi- 
nubuo ng kawalan ng pakiramdam, 
paninigas ng kalamnan, at kawalan 
ng pakialam sa kaligiran : katalepsiya. 

cataleptic (ka-ta-lep-tik) pnr [Ing] : 
tao na may catalepsy: kataleptiko. 

catalog (kat-a-log) png [Ing] : kata- 
logo. 

Cataluna (ka-ta-lun-ya) png [Esp] : 
rehiyon sa hilagang^silangang Es¬ 
panya. 

catalysis (kat-a-li-sis) png Kem [Ing] : 
katalisis. 


talyst (kat-a-list) png Kem [Ing] : 
katalisador. 


catamaran (kat-a-ma-ran) png [Ing] : 
sasakyang pandagat na may layag at 
may dalawang kaskong binangkilas. 

Catanduanes (ka-tan-du-wa-nes) png: 
lalawigan sa timog silangang Luzon, 
Rehiyon V. 

cataplasm (ka-ta-pla-sam) png Med 
[Ing] : kataplasma. 


catcher (kats-er) png Isp [Ing] : taga- 
tanggap o tagasalo ng bola mula sa 
pitcher. 

catechism (kat-e-kiz-em) png[Ing] : 
katesismo. 


catechist 

katekista. 


(ka-te-kist) png [Ing] 


catechu (ka-te-tsyii, ka-te-kyu) png 
[Ing] : kateku. 

category (ka-te-go-ri) png [Ing] : 
kategorya. 

cater (key-ter) pnd [Ing] : maghatid 
at magdulot ng pagkain o serbisyo 
para sa pagtitipon o handaan. 

caterer (key-ti-rer, key-tir-er) png 
[Ing] : restoran o tao na nakikipag- 
kontrata sa paghahatid ng pagkain 
sa bahay o saan mang lugar na pag- 
darausan ng handaan. 

caterpillar (kat-er-pil-er) png [Ing] 
1: Zoo tila uod na larva ng paruparo 
Cf uod 2: Mek aparatong pambukid 
: katerpilar 3: anumang aparatong 
kahawig ng larva ang kilos. 

catharsis (ka-thar-sis) png [Ing] : 
katarsis. 


cathedral (ka-thed-ral) png [Ing] : 
katedral. 

V 

catheter (kat-i-ter) png Med [big] : 
kateter. 


cathode (kath-od) png [Ing] 1 : elec¬ 
trode na nagpapalabas ng electron 
at negatibong ion : katodo 2 : ne- 
gatibong pole ng baterya o anumang 
pinagmumulan ngkor) 7 ente: katodo. 

Catholic (kath-o-lik) png [Ing] : Ka- 
toliko. 

catholic (kath-o-lfk) pnr [Ing] : ka- 
toliko. 


Catholicism (ka-thol-i-siz-em) png 
[Ing] : Katolisismo 1 . 

Catholicism (ka-thol-i-siz-em) png 
[Ing] : katolisismo 2 . 

cattle (kat-el) png Zoo [Ing] : baka. 

cattleya (kat-le-ya) png Bot [Ing] : 
katleya. 


Caucasia (kaw-key-si-a) png [Ing] : 
rehiyon sa Soviet Union, sa pagitan 
ng Dagat na Itim at Dagat Caspian. 

Caucasian (kaw-key-si-yan) pnr, png 
[Ing] : hinggil o katangian ng isa sa 
mga tradisyonal na pag-uuri ng ng 
lahi sa sangkatauhan, may katangiang 
mula sa mapusyaw hanggang maitim 
na balat, tuwid hanggang kulot na 
buhok, at mapusyaw hanggang ma- 
tingkad na kulay ng mata, at likas na 
nanirahan o nagmula sa Europa, 
bahagi ng timog Africa, kanlurang 
Asia, at India. 

caucus (ko-kus) png Pol [Ing] 1 : 
pulong ng mga kasapi ng isang par- 
tido : kokus 2 : isang pangkatin ng 
mga kasapi. 

cauliflower (ko-li-fla-wer) png Bot 
[Ing] : halamang ( Brassica oleracea ) 
ginugulay ang tila-ulong bulaklak : 

KOLIPLOR. 

causative (kaw-sa-tiv) pnr [Ing] : 
kausatibo. 

cause (koz) png [Ing] 1 : sanhi o 
dahilan 2 : kausa 1 . 

caustic (ko-stik) pnr [Ing] : kaustiko. 

cautery (ko-te-ri) png [Ing] 1 : kau- 
tesador 2 : kauteryo. 

cavalry (ka-val-ri) png[Ing] : kabal- 
yeriya. 

ca*v^n png [Ing] : kaban 2 . 

cave (keyv) png [Ing] 1 : yungib 2 : 
taguan ng alak. 

caviar (kav-yar) png [Ing] : inasnan 
o processed na bihud ng sturgeon at 
ibang malaking isda na inihahain 
bilang pampagana. 

Cavite (ka-vi-te) png 1 : lalawigan sa 
Timog Katagalugan, Rehiyon IV 2 : 
lungsod sa Cavite. 

cavity (ka-vi-ti) png [Ing] 1: anu¬ 
mang pook na hungkag 2: Ana hung- 
kag na espasyo sa loob ng katawan, 
organ, buto, at ngipin. 

cayenne (ka-yfn) png [Ing] : dinikdik 
na siling maanghang. 

Cd, symbol (si-di) Kem [Ing] : cad¬ 
mium. 

CD, daglat (si di) [Ing] : compact 
disc. 

cd, symbol (si di) [Lat] : candela. 

CD-ROM, daglat (si di rom) png 

[Ing] : compact disc read-only me¬ 
mory; siksik na disc na naglalaman 
ng malaking kantidad ng datos sa 
computer. 

Ce, symbol (si-i) Kem [Ing] : cerium. 



ceasefire 


160 


certificate 




I 


* 


ceasefire (sis-fayr) png [Ing] : tigil- 
putukan. 

Cebu (se-bu) png 1 : lalawigan sa 
gitnang Visayas, Rehiyon VII 2: lung- 
sod sa Cebu at kabesera ng lalawigan. 

cecitis (si-kay-tis) png Med [Ing] : 
pamamaga ng cecum. 

cecum (si'kam) png Ana [Ing] : su- 
pot sa may malaking bituka : isaw. 

cedi (si-di) png [Ing] : yunit ng pa- 
nanalapi ng Ghana. 

ceiling (siding) png [Ing] : kisame. 

ceiling fan (siding fan) png [Ing] : 
pangkas. 

celadon (sel-a-don) png [Ing] Is 
alinman sa mga porselanang china 
na may maputlang lunting pampa- 
kintab at malalagusan ng liwanag : 
seladon 2 : anumang porselanang 
gaya nito : seladon. 

Celebes Sea (se-le-bes si) png [Ing] : 
Dagat Celebes. 

celebrant (sel-e-brant) png [Ing] 1 : 
paring namumuno sa pagtanghal ng 
Eukaristiya 2: mga kalahok sa pam- 
publiko at relihiyosong gawain 3: 
paglahok sa pagdiriwang 4: sinu- 
mang pumupuri sa isang tao o bagay. 

celebrate (sel-e-breyt) pnd [Ing] 1 : 
ipagdiwang o gunitain ang isang araw 
o pangyayari 2: ipahayag sa publiko 
3: gumawa ng mga seremonya o 
kasiyahan. 

celebration (sel-brey-syon) png [Ing] : 
padiriwang. 

celebrity (sedeb-ri-ti) png [Ing] : 
sikat na tao. 

celery (sel-e-ri) png [/ng] : apyo. 

cell (sel) png [Ing] 1 : selda 2: maliit 
na pangkat na bahagi ng isang ma¬ 
laking pangkat o organisasyon 3: 
mikroskopikong estruktura ng mga 
hayop at halaman na naglalaman 
ng nuklear at cytoplasmic na ma- 
teryales na napapaloob sa isang semi- 
permeable membrane : selula 4: 
isa sa mga bahagi ng pakpak ng ku- 
lisap na nahahati ng vein 5: gamit 
na nagdadala ng elektrisidad : pila 
6 : lalagyan ng gas sa balloon. 

cellphone (sel-fon) png [Ing] : maliit 
at portabol na radyo-telepono na 
maaaring makapasok sa cellular na 
sistemang panradyo. 

cellular (sedyudar) pnr [/ng] 1 : may- 
roong maliliit na kompartment 2 : 
tumutukoy sa anumang bagay na 
buhaghag 3: tumutukoy sa mga se¬ 
lula 4: may kaugnayan sa sistema ng 


teleponong mobile na gumagamit 
ng short-range na estasyon ng radyo 
upang saklawin ang bahagi na bini- 
bigyan nito ng serbisyo. 

celluloid (sel-yudoyd) png [Ing] 1 : 
makunat at madaling magningas na 
substance, pangunahing binubuo ng 
cellulose nitrate at alkampor, gina- 
gamit sa paggawa ng pelikula at film 
sa x-ray at iba pang produkto 2 : film 
sa pelikula. 

cellulose (sel-yudos) png [Ing] : inert 
na carbohydrate at pinakamaha- 
lagang bahagi ng cell wall ng halaman, 
tabla, cotton, abaka, at papel. 

Celsius (sel-si-iis) pnr [Ing] : hinggil 
sa eskala ng temperatura na kuma- 
katawan ang 0 s sa ice point at 100 Q 
sa steam point: sentigrado 2 . 

cement (si-ment) png [Ing] : se- 
mento. 

cementum (si-men-tum) png Med 
[Ing] : tila butong tissue na bumubuo 
ng panlabas na rabaw ng ug'at ng 
ngipin. s - . 

cemetery (se-mi-te-ri) png [Ing] : 
sementeryo. 

cenacle (sen-a-kel) png [Ing] : sena- 
kulo 2 . 

* 

Cenozoic (si-no-zu-ik) pnr [Ing] : 
tumutukoy sa kasalukuyang panahon 
na nagsimula mga 70,000,000 taon 
na ang nakalipas nang sumulpot ang 
mga mammal. 

censor (sen-sor) png [Ing] : tagasuri 
ng mga babasahin, pelikula, pala- 
tuntunan sa telebisyon, radyo, at iba 
pa: sensor 2 : pagsuri at pag-alis ng 
mga hindi kanais-nais na bahagi: 

SENSOR. 

census (sen-sus) png [Ing] 1 : opisyal 
na tala ng populasyon na may detaiye 
tungkol sa edad, kasarian, at trabaho: 
senso 2: sa sinaunang Roma, ang 
pagpapatala ng mga mamamayan at 
kanilang mga ari-arian para sa pag- 
bubuwis: senso. 

cent (sent) png [Ing] : pinakamaliit 
na denominasyon ng dolyar Cf sen- 

TIMO. 

centaur (sen-tor) png Mit [Ing] : 
sentauro. 

centavo (sen-ta-vo) png [Ing] : sen- 
timo. 

centavos (sen-ta-vos) png [Ing] : 
sentimos. 

centigrade (sen-ti-greyd) pnr [Ing] 
: sentigrado. 

centigram (sen-ti-gram) png [Ing] : 


sentigramo. 

centimeter (sen-ti-mi-ter) png [Ing] : 
sentimetro. 

centipede (sen-ti-pfd) png [Ing] \ 
alupfhan 1 . 

central (sen-tral) pnr [Ing] : sentral. 

Central Cordillera (sen-tral kor-dil¬ 
ye-ra) pngHeo : bulubunduking may 
habang 275 km mula sa gitnang Luzon 
tungo sa hilagang Luzon at Bundok 
Pulog ang pinakamataas na taluktok, 
2,928 mula sa pantay-dagat. 

Central Intelligence Agency (sen- 

tral in-te-li-dyens ey-dyen-si) png 
[Ing] : pangunahing ahensiya ng pa~ 
mahalaan ng Estados Unidos sa pa- 
ngangalap ng impormasyon, lalo na 
tungkol sa kaaway : CIA. 

Central Processing Unit (sen-tral 

pro-ses-ing yu-nit) png Com [Ing] \ 
mahalagang bahagi ng sistema ng 
computer na naglalaman ng network 
ng elektrisidad na kailangan upang 
magsagawa ng instruksiyon : CPU. 

centrifugal (sen-trf-fu-gal) pnr [Esp 
Ing] : gumagalaw na papalayo sa 
gitna: sentripugal. 

centripetal (sen-tri-pe-tal) pnr [Esp 
Ing] : gumagalaw na patungo sa gitna: 
sentripetal. 

centrum (sen-Uaim) png [Ing] 1 : gitna 
2: Zoo katawan ng vertebra. 

century (sen-tyu-ri) png [Ing] 1: 
dantaon 2: Bot magi. 

cephalothorax (se-fa-lo-tho-rax) png 
[Ing] : ulo at thorax ng gagamba, 
alimasag, at iba pang arthropod. 

ceramics (se-ram-ik) png [Ing] : se¬ 
ra mi ka. 

cerebellum (ser-e-bel-um) png Ana 
[Ing] : malaking bahagi ng utak na 
nag-uugnay ng boluntaryong galaw, 
tinig, at balanse ng tao, nasa likod at 
ibaba ng cerebrum: serebelo. 

cerebrum (ser-e-brum) png Ana [Ing] : 
pinakamalaking bahagi ng utak na 
may dalawang hemisphere at kumo- 
kontrol ng boluntaryong mga galaw, 
at nag-uugnay ng mga aksiyong pang- 
kaisipan: serebro. < 

ceremony (ser-e-mo-ni) png [Ing] : 
seremonya. 

cerium (sf-ri-yum) png Kem [Ing] : 
metaliko at pinilakang-puting element 
(atomic symbol 58, symbol Ce). 

certain (ser-ten) pnr [Ing] 1 : tiyak 
2: isa o ilan 3: tunay o totoo. 

4 

certificate (ser-tif-e-kit) png [Ing] : 

sertipiko. 



ij**< - * *. * 


llli! *«• 













certified public accountant 


certified public accountant (ser-ti- 

fayd pab-lik a*kawn-tant) png [Ing] : 
lisensiyadong accountant: CPA. 

certify (ser*ti*fay) pnd [Ing\ : patu- 
nayan sa pamamagitan ng sertipiko. 

certiorari (ser-syi-yo-ra-ri) png Bat 
[Ing] : kahilingan sa nakatataas na 
hukuman na pawalang-bisa ang kapa- 
siyahan ng nakabababang hukuman. 

cerumen (si*ru*men) png [Ing] : tu- 
tuli. 

i ^ 

ceruse (sir-us) png Kem [Ing] : pul- 
bos, (PbC0 3 ) 2 -Pb(0H) 2 namabigat, 
puti, kristalina, hindi nalulusaw sa 
tubig, nakalalason, at karaniwang 
sangkap ng oil at water color. 

cervix (sur*viks) png Ana [Ing] 1: 
leeg 2 : bahaging tila-leeg sa ibaba 
ng uterus. 

cessation (se*sey*syon) png [Ing] : 
p^nsamantala at tuluyang pagkawala 
opagtigil. 

Gf, symbol (si-ef) Kem [Ing] : califor¬ 
nium. 

cha-cha (tsa-tsa) png [Ing] : sayaw sa 
Latin America na katulad ng mambo. 

chain (tseyn) png [Ing] 1: tanikala 
2: serye 3: pangkat ng magkakaugnay 
na hotel, tindahan, at katulad. 

chair (tseyr) png [Ing] 1: upuan 2: 
tagapangulo. 

chairman (tseyr-man) png [Ing] : 
tagapangulo; pangulo, chairwoman 
kung babae. 

chairperson (tseyr*per*son) png [Ing] : 
tagapangulo. 

chakra (tsak-ra) png [Skr] : sa yoga, 
isa sa mga sentro ng kapangyarihahg 
espiritwal sa katawan ng tao. 

chalcedony (kal-sed-o-m) png [Ing] 

: kalsedonya. 

chalice (tsadis) png [Ing\ : kalis 1 . 

chalk (tsok) png [Ing] : tisa 2 . 

challenge (tsal-inds) png [Ing] 1: ha- 
mon 2 : tutol. 

chamber (tseym?ber) png [Ing] 1: a 
bulwagang pulungan b ang lawas na 
nagpupulong ditd 2 : kapulungan; 
kamara 3: Bat tanggapan ng huwes; 
katabi ng hukuman 4: kompartment 
o kulong na puwang o cavity sa isang 
estruktura 5: yungib 6: lupon. 

chambermaid (tseym-ber-meyd) png 
[Ing] : katulong. 

chamber music (tseym-ber-myu-sik) 
pngMus [Ing] : musikang tinutugtog 
ng isang maliit na pangkat, kara¬ 
niwang sa isang silid sa halip na 
bulwagan. 


161 


chamois (tsam-wa) png [Ing] 1: Zoo 
maliksing antelope ( Rupicapra rupi- 
capra) , natatagpuan sa kabundukan 
ng Europa at Asia 2: a malambot 
na katad mula sa tupa, kambing, at 
katulad b pampunas o pampakintab 
mula rito. 

champaca (tsam-pa-ka) png Bot [Ing] : 
tsampaka. 

champagne (syam-peyn) png [Fre] : 
mabulang puting alak mula sa ubas: 

TSAMPAN. 

champion (tsam-pi-yon) png [Ing] : 
kampeon. 

championship (tsamp-yon-syip) png 
[Ing] : kampeonato. 

chance (tsans) png [Ing] : pagka- 
kataon; pangyayari. 

chancellor (tsan-se-lor) png [Ing] 1 : 
titulo o ranggo ng mahalagang hu- 
kom at ibang matataas na pinuno : 
kansilyer, tsAnselor 2 1 punong taga- 
pangasiwa ng isang pamantasan : 

KANSILYER, TSANSELOR. 

chandelier (tsan-del-yir) png [Ing] : 
aranya 1 . 

change (tseyds) png [Ing] 1 : pag- 
babago 2: pagpapalit 3: barya. 

channel (tsan-el) png [Ing] : tsanel. 

chant (tsant) png [Ing] 1 : awit 2: 

'himig 3: nag-iisang nota na paulit- 
ulit na kinakanta nang iisa lamang 
ang himig. 

chaos (ke-yos) png [Ing] : kaos. 

chapatti (tsa-pa-ti) png [Ing Hin] : 
tinapay na sapad, manipis, at hindi 
ginagamitan ng pampaalsa. 

chapel (tsa-pel) png [Ing] \ kapilya 1 . 

chapitel (tsap*ftel) png [Esp] : itaas 
na bahagi ng tore o bobida. 

chaplain (tsap-lin) png [Ing] : ka- 
pelyan. 

chapter (tsap-ter) png [Ing] 1 : ka- 
banata 2 : yugto. 

character (kar*ik*ter) png [Ing] : 
karakter. 

characteristic (ka-rak-te-ris-tik) png : 
katangian. 

characterization (ka- rak• te• ri • sey• 
syon) png [Ing\ : karakterisasyon. 

charade (sya*reyd) png [Ing] 1 : laro 
ng pagpapahula ng mga salita o 
parirala sa pamamagitan ng aksiyong 
pantomima 2 : lantarang pagku- 
kunwari o pandaraya. 

charcoal (tsar-kowl) png [Ing] 1 : 
uling 2 : Sin a lapis na uling at gina- 


cheap 


gamit na pangguhit ng larawan b 
larawan na gawa dito. 

charge (tsards) png [Ing] 1 : singil; 
bayad 2: karga 23 3: sakdal; habla 4: 
bintang; paratang 5: salakay; lusob. 

charge account (tsards a-kawnt) png 
Kom [Ing] : account na nagpapa- 
hintulot sa isang mamimili na maka- 
pamili o makakuha ng serbisyo nang 
hindi muna magbabayad. 

chariot (tsar-yot) png [Ing] 1: sa- 
sakyang may dalawang gulong na 
hinihila ng kabayo at ginagamit noong 
unang panahon sa labanan at karera 
2 : sasakyang may apat na gulong at 
mayroong upuan sa likod. 

charisma (ka-ns-ma) png [Ing] : 
karisma. 

charitable (tsa-ri-ta-bol) png [Ing] : 

karitatibo. 

charity (tsar-i-tf) png [Big] 1 : kawang- 
gawa 2 : karidad. 

Charlemagne (tsar*le*meyn) png 
[Fre] : Carlo Magno. 

charm (tsarm) png [Ing] 1 : halina 2: 
gayuma 2 3: mga palawit sa galang o 
kuwintas na nakaaakit 4: Pis kata¬ 
ngian ng matter na nakikita sa na- 
kortang gatas. 

charming (tsar*ming) pnr [Ing] : 
mapang-akit; kaakit-akit. 

chart (tsart) png [Ing] : tsart. 

charter (tsar-ter) phg [Ing] : tsarter. 

charter (tsar-ter) pnd [Ing] 1: umupa 
o umalkila 2 : magpaupa o mag- 
paalkila. 

chase (tseys) pnd [Ing] 1 : humabol; 
habulin 2: sumunod; sundan 3: mag- 
taboy; itaboy. 

chastity (tsas-ti-ti) png [Ing] 1 : hindi 
pagkakaroon ng sexual na aktibidad : 
KASTiDAD 2: payak na panlasa : kas- 

TIDAD. 

* 

chat (tsat) png [Ing] : pag-uusap na 
hindi pormal : huntahan. 

chateau (sya tu) png [Fre] 1 : kastilyo 
2 : tila-kastilyong tahanan. 

chauvinism (syo-bi-m-zim) png [Ing] : 
sobenismo. 

Chavacano (tsa*va*ka-no) png: wika 
sa Zamboanga at ilang bahagi ng 
Cavite na may malakas na halong 
Espanyol. 

chayote (tsa*yo*te) png Bot [Esp] : 
sayote. 

cheap (tsip) pnr [Ing] 1: mura 2: 
may mumurahing panlasa. 



cheat 


162 


chlorination 



cheat (tsit) png [Ing] 1 : mandaya 2: 
manlamang. 

check (tsek) png [Ing] 1 : tseke 2: 
tsek 3: biglang paghinto 4: pagsu¬ 
suri. 

check-in (tsek-in) png [Ing] : pagpa- 
patala o pagpasok. 

checking account (tsek-inga-kawnt) 
png Korn [Ing] : deposito sa bangko 
na nababawasan sa pamamagitan ng 
tseke. 

check-out (tsek-awt) png [Ing] 1 : 
pag-alis mula sa isang hotel, o kauri 
nito 2 : pagsusuri o pag-iimbestiga. 

checkpoint (tsek-poynt) png [Ing] : 
pook na may bantay at pinatitigil 
ang mga sasakyan o tao upang siya- 
satin. 

check-up (tsek ap) png [Ing] : ma- 
susing pagsusuri sa kondisyon, kara- 
niwan sa kalusugan. 

Cheddar (tsed-ar) png [Ing] : uri ng 
kesong matigas at makinis. 

cheek (tsik) png [Ing] 1 : pisngi 2: 

Kol kabastusan; kawalang-galang. 

cheekbone (tsfk-bown) png [Ing] : 
buto sa dakong ibaba ng pisngi. 

cheer (tsir) png f Ing] 1 : palakpak o 
sigaw na pampalakas ng loob 2 : 

tuwa; saya. 

cheering squad (tsir-ing skwad) png 
[Ing] : pangkat ng taga-cheer. 

cheese (tsis) png [Ing] : keso. 

cheeseburger (tsis-bur-ger) png [Ing] : 
hamburger na may keso. 

cheesecloth (tsis-klot) png: katsa. 

chef (syef) png [Ing] : kusinero, lalo 
na ang punong kusinero ng restoran 
at katulad : cook. 

chemical (ke-mi-kal) png ; pnr [Ing] : 
kemikal. 

chemist (kem-ist) png [Ing] : kimiko. 

chemistry (kem-i-stri) png [Ing] \ 
kemistri. 

chemo- (ki-mo) pnl [Ing] : kemikal. 

chemo (ki*mo) png [Ing] : chemo¬ 
therapy. 

chenopod (ke-no-pod) pngBot [Ing] : 
anumang halaman (family Chenopo- 
diaceae) tulad ng espinika, rimulatsa, 
at ibang karaniwang damo: keno- 
podyo. 

cherry (tser-i) pngBot [Ing] : sereso 1 . 

cherub (tse-rub) png [Ing] : kerubin. 

chess (tses) pnglsp [Ing] : ahedres. 

chessboard (tses-bord) png [Ing] : 
tablero. 


chest (tsest) png 1 : bahagi ng katawan 
mulang leeg hanggang tiyan: thorax 
2 : kahon na karaniwang malaki at 
pinagtataguan ng mga mahalagang 
dokumento 3: pook na pinagta¬ 
taguan ng pondo ng institusyong 
pampubliko o pangkawanggawa 4: 
pondo. 

chesterfield (tses-ter-ffld) png [Ing] : 
sofa na may magkasintaas na pa- 
tungan ng kamay at sandalan. 

chestnut (tsest-nat) png Bot [Ing] : 
kastanyas. 

chew (tsu) pnd [Ing] : nguyain. 

chewing gum (tsuw-ing gam) png 
[Ing] : nginunguyang pagkain na 
gawa sa chicle, pinatamis, at tinim- 
plahan ng pampalasa Cf babolgam, 
tsiklet. 

chiaroscuro (ki-ya-ros-ku-ro) png 
[Ing] : klaroskuro. 

chicken (tsik-en) png Zoo [Ing] : 

man ok. 

chicken feed (tsfk-en fid) png [Ing] 

1: patuka sa manok 2 : maliit na 
halaga ng salapi 3: Idy madali lang: 

TSIKENPID. 

chicken salad (tsfk-en sa-lad) png 
[Ing] : pagkaing binubuo ng hinimay 
na laman ng manok, mayonesa, hi- 
niwang patatas, karot, at iba pang 
gulay, at karaniwang inihahain nang 

malamig. 

chicle (tsi-kel, tsfk-li) png [IngEsp] 

: dagta mula sa magatas na katas ng 
punong sapodilya, pangunahing gina- 
gamit sa paggawa ng chewing gum. 

chico (tsf-ko) png Bot [Esp] : tsiko 2 . 

chief (tsif) png [Ing] : pinuno; hepe. 

chief (tsif) pnr [Ing] : mahalaga. 

chiffon (syi-fon, syff-on) png [Ing] : 
telang manipis at magaan, kara¬ 
niwang seda o rayon, at ginagamit 
na bandana o bestida. 

child (tsayld) png [Ing] 1 : anak 2: 
batang babae o lalaki. 

Chile (tsi-lf) png [Ing] : bansama umu- 
ukopa ng mahabang baybayin sa 
ibaba ng timog na bahagi ng kan- 
luran ng Timog America. 

chill (toil) png [Ing] : ginaw. 

chilli (tsi-li) png [Ing] : sili. 

chime (tsaym) png [Ing] 1 : gamit sa 
pagpapatunog ng kampana 2 : set ng 
kampana, piraso ng tanso, bato, o 
tabla na nakalilikha ng tunog kapag 
hinampas 3: karilyon. 

chimera (ki-mer-a) png Mit [Ing] : 
babaeng halimaw na bumubuga ng 


apoy, may ulo ng leon, katawan ng 
kambing, at buntot ng ahas: kimera. 

chimney (tsim-ni) png [Ing] : tsi- 
minea. 


China (tsay-na) png [Ing] : pinaka- 
malaking bansa sa silangang Asia: 
Tsina 1 . 


china (tsay-na) png [Ing] \ pinaikling 
tawag sa chinaware. 

china rose (chay-na rows) png Bot 
[Ing] : halamang ( Rosa chinensis ) 
may madulas at maliit na dahon,. at 
katamtaman ang bango ng bulaklak 
na kulay pula, y puti, o pink : kayAnga. 

Chinatown (tsay-na-tawn) png [Ing 
China+toxvn] : anumang pook sa 
labas ng China na karaniwang pina- 
ninirahan ng mga Tsino. 


chinaware (tsay-na weyr ) png [Ing 
china-ware] : kagamitan ha yari sa 
porselana, binubuo ng pinggan, tasa, 
at bandehado : china. 


" Chinese (tsay-nis) png , pnr [Ing] : 
Tsino. 


Chinese anise (tsay-nis a-nis) png 
[Ing] : sangke. 

Chinese cabbage (tsay-nis ka-beydz) 
png Bot [Ing] : petsay. 

chip (tsip) png [Ing] 1 : maliit na 
piraso ng tabla 2 : maliit at manipis 
na hiwa ng pagkain o kendi 3; maliit 
at bilog na disk 4: pitsa. 

chirography (kay-rog-ra-fi) png [Ing] : 
sulat-kamay. 

chiropodist (kay-rop-o-dist) png Med 
[Ing] : tao na nagsanay at lisensi- 
yadong magpraktis ng chiropody Cf 

PODIATRIST. 

chiropody (kay-rop-o-di) png Med 
[Ing] : pagsusuri at paggamot sa 
mga sakit at kapansanan sa paa Cf 

PODIATRY. 

chirp (tsirp) pnd [Ing] : siyap; huni. 

chloral (klo-ral) png Kent [Ing] : 
kloral. 

chlorate (klo-reyt) png Kem [Ing] : 
klorato. 

chloride (klor-ayd) png Kem [Ing] 1 : 
salt ng hydrochloric acid n^i binu¬ 
buo ng dalawang element, chlorine 
bilang sodium chloride NaCl ang 
isa 2 : compound na may chlorine 
bilang methyl chloride, CH 3 C1 : 

KLORURO. 

chlorination (klor-i-ney-syon) png 
Kem [Ing] : pagdalisay ng tubig sa 
pamamagitan ng paghahalo ng chlo¬ 
rine. 








chlorine 


163 


Church of England 


chlorine (klor-in) png Kem [Ing] : 
element na halogen na ginagamit sa 
pagdalisay ng tubig (atomic number 
17, symbol Cl) : kloro. 

chlorite (klor-ayt) png [Ing] t: pang- 
kat ng mineral, hydrous silicate ng 
aluminum, ferrous iron, at mag¬ 
nesium na makikita sa luntian at tila- 

• • * * • ^ 

platong kristal 2: Kem salt ng chlo¬ 
rous acid bilang potassium chlorite 

kcio 2 . 

chloroform (klor-o-form) png Kem 
[Ing] : likidong (CHC1 3 ) walang kulay, 
madaling sumingaw, hindi nasusu- 
nog, bahagyang nalulusaw sa tubig, 
masangsang ang amoy, at namamis- 
namis : kloropormo. 

chlorophyll (klor-o-ffl) pngBot [Ing] : 
luntiang kulay sa dahon at halaman 
na mahalaga sa produksiyon ng car¬ 
bohydrate sa pamamagitan ng pho¬ 
tosynthesis : kloropila. 

chloroplast (klor-o-plast) pngBot 
[Ing] : plastid na mayroong chloro¬ 
phyll. 

chlorosis (klo-ro-sis) png [Ing] 1 : hindi 
normal na dilaw na kulay sa tissue 
ng halaman, mula sa kabiguang 
madevelop ang chlorophyll 2: Med 
tinatawag ding green sickness, ang 
malalang uri ng kakulangan sa iron 
ng nagdadalagang babae : klorosis. 

chlorous (klo-ros) pnr Kem [Ing] 1: 
mayroong trivalent na chlorine 2 : 
mula sa chlorous acid. 

chlorous acid (klo-ros a-sid) png 
Kem [Ing] : maputlang dilaw na 
likidong acid, HC10 2 na kilala la- 
mang bilang solution at sa anyo ng 
mga salt nito. 

chocolate (tso-ko-lit) png [Ing] 1: 

tsokolate 2 : kending yari sa tsokolate 
3: inuming may tsokolate 4: kulay 
tsokolate. 

choice (tsoys) png [Ing] 1 : pagpili 2: 
pamimili 3: gusto; ibig,4: natata- 
nging bahagi. 

choir (kwayr) png [Ing] : koro M . 

choke ( tsowk) png [Ing] 1 : sakal 2: 
inis 3: bulon 4: bara, 5: balbula ng 
karburador. 

* 

choker (tsow-ker) png [Ing] : gargan- 

dlva. 

* 

cholecalciferol (ko-le-kal-sff-e-rol) png 
BioK [Ing] : bitamina D s . 

cholera (kol-er-a) png [Ing] : kolera. 

cholesterol (ko-les-te-rol) png [Ing] : 
kolesterol. 

choose (tsus) pnd [Ing] 1: pumili; 


piliin 2: humirang 3: magpasiya 4: 
marapatin. 

chop (tsap) png [Ing] 1 : pagputol 2: 
maliit na hiwa ng kame, karaniwang 
may kasamang buto 3: pana 4: pisngi. 

chop (tsap) pnd [Ing] Is magputol 
2: magtadtad 3: maglabra 4: mag- 
tabas. 

chopper (tsap-er) png [Ing ] 1: kasang- 
kapang pan tad tad 2: Kol helikopter. 

chopstick (tsaps-tik) png [Ing] : 
pares ng manipis na patpat, karani¬ 
wang gawa sa kahoy o garing, at 
ginagamit na pang-ipit ng pagkaing 
isusubo. 

chopsuey (tsap-suy) png [Ing Tsi] : 
gisadong kameng baboy o manok na 
hinaluan ng pa tola, repolyo, at iba 
pang gulay : tsapsuy. 

chord (kord) png [Ing] 1: kuwerdas 
2: Mus kombinasyon ng tatlo o higit 
na tono 3: Mat linya sa pagitan ng 
dalawang point sa curve 4: malaking 
ugat sa buong kahabaan ng gulugod 
5 : pusod 6 : damdamin o emosyon. 

chore (tsor) png [ Ing] Is pangkara- 
niwang maliliit na gawain o trabaho 
sa bahay 2 : tungkulin o trabaho na 
mahirap at hindi kasiya-siya. 

choreographer (kor-yog-ra-fer) png 
[Ing] : koreograpo. 

choreography (kor-yog-ra-ff) png 
[Ing] : koreograpiya. 

chorus (kor-us) png [Ing] : koro 4 . 

chow (tsaw) png [Tsi] : tsaw. 

Christ (krayst) png [Ing] : Kris to 1 . 

Christian (kns-tyan) png, pnr [Ing] : 
Kristiyano. 

Christianism (kris-tya-nf-sem) png 
[Ing] : Kristiyanismo. 

Christianity (kris-tyan-i-ti) png [Ing] : 
Ki'istiyanismo. 

Christmas (kris-inas) png [Ing] : 

Pasko : Xmas. 

% 

chromatin (kro-ma-tm) png [ Ing] : 
substance sa nucleus ng cell na binu- 
buo ng DNA, RNA, at iba-ibang pro- 
tina. 

chrome (krowm) png [Ing] 1: chro¬ 
mium, karaniwan ang pinagkukunan 
ng chrome yellow at chrome green : 
kromo 2 : dichromate ng potassium 
at sodium : kromo 3: chromium- 
plated at iba pang matingkad na me* 
talikong pandekorasyon sa kotse : 
kromo. 

chromium (kro-mi-yum) png Kem 
[Ing] : kumikinang at matigas na 
metalikong element na ginagamit sa 


alloy na bakal para lalong tumigas, 
at matagal bago kaluwangin (atomic 
number 24, symbol Cr): kromo 1 . 

chromo- (krow-mo) pnl Kem [ Ing] : 
chromium. 

chromosome (kru-mo-sum) png [Ing] i 
alinman sa mga tila-sinulid na lawas, 
binubuo ng chromatin: kromosoma. 

chronic (kron-ik) pnr [Ing] 1 : matagal 
nang hindi gumagaling 2 : patuloy sa 
mahabang panahon 3: tuloy- tuloy; 
walang katapusan. 

chronicle (kron-i-kel) png [Ing] 1: 
ulat o tala ayon sa pagkakasunod- 
sunod ng mga pangyayari: kronika 
2: kasaysayan. 

chronicler (kro-nik-ler) png [Ing] : 
kronista. 

Chronicles (kron-i-kels) png [Ing] : 
Mga Kronika. 

chrono- (kro-no) pnl [Ing] : pan- 
laping nagsasaacl ng oras. 

chronological (kron-o-16-dyi-kal) pnr 
[Ing] : nakaayos ayon sa chronology. 

chronology (kro-nol-o-dyi) png [Ing] : 
kronolohiya. 

chronometer (kro-no-mi-ter) png 
[ Ing] 1 : anumang nagtatakda ng 
oras na may espesyal na mekanismo 
sa pagseseguro at pagsasa-ayos sariling 
nitong kawastuhan, ginagamit sa pag- 
alam ng longitude kung nasa dagat, 
o sa anumang garnit na kinakailangan 
ng kaeksaktuhan ng oras 2: anumang 
nagtatakda ng oras, tulad ng relo, at 
may pinakamataas na kalidad ng ka¬ 
eksaktuhan. 

chrysalis (kri-sa-lis) png [Ing] : kri- 
salida. 

chrysanthemum (kri-san-te-mum) 
png [Ing] 1: composite na halaman 
ng (genus Chrysanthemum) 2: com¬ 
posite na halaman ng (genus Den ~ 
dranthema at inaalagaan dahil sa 
matingkad na kulay ng bulaklak nito : 

KRISANTEMO. 

chubby (tsab-i) pnr [Ing] : mabilog; 
mamilog-milog. 

chum (tsam) png [Ing] 1: matalik na 
kaibigan 2: kasama sa kuwarto. 

chunk (tsank) png [Ing] 1: malaking 
piraso; lapang 2: malaking tipak 3: 
matigas at malaking kimpal 4: ma¬ 
laking bahagi. 

church (tsarts) png [Ing] : simbahan. 

Church of England (tserts ov ing- 
gland) png [/ng] : Ingles na sangay 
ng Kanlurang Kristiyanong simbahan 
na tumanggi sa autoridad ng Papa. 







classify 


CIA 


CIA, daglat (si ay ey) [Ing\ : Central ci 
Intelligence Agency. c 

-cide (sayd) pnl [ Ing ] : pambuo ng 
pangalan na nangangahulugang a 
substance na nakamamatay, hal in¬ 
secticide b pagpatay, infanticide. 

cider (sayder) png [Ing] : sidra. 

cigar (si- gar) png [Ing] : tabako. 

cigarette (sf-ga-ret) png [Ing] : siga- 

rilyo. 

ciguatera (sig-wa-te-ra) png [Ing] : 
pagkalason dulot ng pagkain ng is- ( 
dang matatagpuan sa mga tangrib 
na may ciguatoxin, gaya ng manam- 
bulaw at isdang bato. ( 

ciguatoxin (sig-wa-tok-sin) png [Ing] : 
lason na nakasasama sa nervous 

system ng tao. ( 

cilantro (si-lan-tro) png [Esp] : ku- 

lantro. 

cilia (sfl-ya) png [Ing] 1: pilikmata 
2 : maliit at tila buhok na tubo sa 
rabaw ng mga protozoan at metazoan 

na cell. 

cinchona (sin-ku-na) png [Ing] : alin- 
man sa mga punongkahoy o pa- 
lumpong ng (genus Cinchona) at 
napagkukunan ng quinine C/ali- 

gango. 

cinema (sf-ni-ma) png [Ing] 1: si- 
nehan 2: sine 3: sinematograpiya. 

cinematograph 

png [Ing] : camera o projektor na 
ginagamit. sa paggawa ng pelikula : 

SINEMATOGRAPO. 

cinematography (sm-e-mat-6-gra-fi) 
png [Ing] : sining at teknika ng pag- 
kuha ng larawang pampelikula : 

SINEMATOGRAPIYA. 

cingulo (sing-gu-lo) png [Esp] : pa- 
hang linen o seda na itinatali sa bay- 

wang ng pari. 

cinnamon (si-na-mon) pngBot[Ing ] : 
sinamomo. 

circa (sir-ka) pnb [Ing] : malapit sa 
petsa; bandang : sirka. 

circle (sir-kel) png [Ing] 1: bilog : 
sirkulo 2: circumference 3: pang¬ 
kat 1 : sirkulo. 

circuit (sir-kit) png [Ing] : sirkito. 

circulation (sir-kyu-ley-syon) png 
[Ing] : sirkulasyon. 

circumcision (sir-kum-si-syon) png 
[Ing] : tuli. 

circumference (sir-kum-fer-ens) png 
Mai [Ing] 1: gulnt na hanggahan ng 
alinmang bilog na bagay o anumang 
hugis 2 : sukat ng guhit na ito: sirkum- 

PERENSIYA. 


164 


circus (sir-kus) png [Ing] : sirko. 

cirrhosis (si-row-sis) png Med [Ing] : 
di-gumagaling na sakit sa atay, may 
malubhang panghihina ng mga cell 
at pamamaga ng mga tissue, kara- 
niwang bunga ng alkoholismo o 

hepadtis. 

cirrus (sir-us) png [Ing] : maliliit na 
bunton ng puti, manipis, at mahi- 
maymay na ulap, matatagpuan sa 
tayog na mahigit sa 6,000 m : bala- 

HIBONG MANOR. 

Cistercian (sis-ter-syan) png [Ing] : 
kasapi ng ordeng monastiko na iti- 
natag sa France noong 1098. 

cistern (sis-tern) png [Ing] 1 : tangke 
ng tubig 2: anumang likas o artipisyal 
na imbakan ng tubig-ulan. 

citation (say-tey-syon) png [Ing] 1: 
papuring havagan; katibayan 2 : ka- 
tibayan ng pagpapahalaga o pagkilala 
3: utos na humarap sa hukuman 4: 
pagsipi sa akda ng isang autoridad 

5: sipi. - 

citizen (sit-i-zen) png [Ing] Is mama- 
mai'an ng isang bansa 2 : naninirahan 


sa isang pook 3: sibilyan. 


png 


pagkamamamayan ng isang tao sa 
isang bansa, taglay ang karapatan, 
pribilehiyo, katungkulan, at pana- 
nagutan. 

citrate (si-treyt) png Kem [Ing] : salt 
o ester ng citric acid. 

citric (si-trik) pnr [Ing] : mula sa 
sitrus. 


civil rights (si-vil rayts) png [Ing] : 
karapatang sibil. 

civil service (sf-vil ser*\ds) png [Ing] 

1: sangay ng lingkurang pampa- 
mahalaan na humihirang ng mga 
tauhan sa pamamagitan ng mahigpit 
na pagsusulit: serbisyo sibil 2: lawas 
ng mga kawani ng pamahalaan, ma- 
liban sa mil itar : serbisyo sibil. 

Cl, symbol (si-el) Kem [Ing] : chlo¬ 
rine. 

claim (kleym) png [Ing] .1: kara¬ 
patan o titulo sa isang bagay 2 : pa- 
hayag : salaysay 3: paghahabol; pag- 

angkin 4: hiling. 

claimant (kley-mant) png [Ing] 1 : 
ang may karapatan 2 : ang nagha- 
habol 3: tagapagmana. 

clairvoyance (klar-voy-ans) png [Ing] : 
ipinalalagay na kakayahang super¬ 
natural na hulaan ang mga bagay o 
pangyayaring hindi nakikita. 

‘ clamor (klam-or) png [Ing] 1: ma- 
lakas na hiyawan o sigawan 2 : maingay 
na pahayag ng kahilingan, pagtutol, 

o di-kasiyahan. 

clamp (klamp) png [Ing] 1 : kasang- 
kapang panghugpong ng dalawang 
bahagi at pampapanatili sa ganitong 
ayos 2 : kasangkapang pang-ipit ng 
anluwage Cf gAto. 

clan (klan) png [Ing] : pangkat ng 
mga pamilya Cf angkan, lahi, lipi 2: 

pangkat. 

clandestine (klan-des-tin) pnr [Ing] 
: klandestino. 


citric acid (si-trik as-id) png Kem 
[Ing] : pulbos, HOOCCH 2 (OH) C 
(COOH) CH 2 C00H*H 2 0 na puti, 
kristalina, natutunaw sa tubig at 
namamagitan sa metabolismo ng 
carbohydrate sa maraming prutas 
gaya ng lemon. 

citriculture (sf-tri-kul-tyur) png [Ing] : 
kultibasyon ng mga prutas na sitrus. 

citrin (si-trin) png Kem [Ing] 1 : pang¬ 
kat ng mga substance na nata^agpuan 
sa bunga ng sitrus 2: bitamina P. 

citrus (si-trus) png [Ing] : sitrus. 

City (sit-i) png [Ing] : lungsod. 

civic (sf-vik) pnr [Ing] : sibiko. 

civics (si-viks) png [Ing] : sibika. 

civil (siv-il) pnr [Ing] : sibil. 

civilian (si-bil-yan) png [Ing] : si¬ 
bilyan. 

civilization (siv-i-li-zey-syon) png 
[Ing] : sibilisasyon. 

civil law (si-vil lo) png [Ing] : batas 
sibil. 


clap (klap) png [Ing] : palakpak. 

clarification (kla-ri-fi-key-syon) png 
[Ing] : paliwanag. 

clarinet (klar-i-net) png [Ing] : kla- 
rinete. 

class (klas) png [Ing] 1: anumang 
set ng tao o mga bagay na pinagsama- 
sama at ibinukod sa iba : uri 2 : klase 
3: mataas na uri ng pag-uugali 4: Pol 

klas. 

classcard (klas-kard) png [Ing] : 
klaskard. 

Classic (kla-sik) pnr [Ing] : klasiko 3 

classical (kla-si-kal) pnr [Ing] i kla 
siko 12 . 

classification (kla-si-fi-key-syon) png 
[Ing] : klasipikasyon. 

classified ad (klas-i-fayd ad) png 
Kom [Ing] : pahina o seksiyon sa 
pahayagan na nag-aalok ng trabaho 
bagay, gamit, o serbisyo. 

Classify (klas*i-fay) pnd [Ing] : ayusin 
ayon sa klase o uri. 




classmate 


165 


cobweb 


classmate (klas-meyt) png [Ing] : 
kamag-aral. 

clause (kloz) png [ Ing] 1 : Cm sugnay 
2 : hiwalay na bahagi, takda, o pro- 
bisyon. 

claustrophobia (klo-stro-fo-bya) png 
[Ing] : phobia sa kulob na pook. 

clavicle (klav-i-kel) png Ana [Ing] : 
balagat. 

cl a vi cord (kla-vi-kord) png Mas [Ing] : 
klabikordiyo. 

clay (kley) png [Ing] : luad o arti- 
pisyal na luad. 

clean (klin) pnr [Ing] : malinis. 

clear (klir) pnr [Ing] 1 : malinaw 2: 
maliwanag 3: maaliwalas 4: tiyak 5: 
walang sagabal. 

clearance (klir-ans) png [Ing] 1 : 
luwag ng daanan 2 : pahintulot. 

clearing (khr-ing) png [Ing] 1: pag- 
lilinis 2 : gubat na nilawag 3: sa pag- 
babangko, ang paglilinaw ng pondo 
ng isang tseke. 

cleavage (kli-vids) png [Ing] 1: kata- 
ngian ng ilang kristal, bato at katulad 
na maging makinis ang mga rabaw 
2: bitak 3: Zoo serye ng pagkakahati 
sa maliliit na cell ng isang itlog hang- 
gang maging embriyon 4: malalim 
o lubog na bahagi ng dibdib sa pagitan 
ng dalawang suso ng babae. 

clef (kief) png Mus [Ing] : klabe. 

clemency (klem-en-si) png [Ing] 1 : 
pagkaawa; pagkahabag 2: kapata- 
waran 3: kabutihan. 

clergy (kler-dyi) png [Ing] : klero:. 

clergyman (kler-dyi-man) png [Mg] 

: klerigo. 

clerk (klerk) png [Ing] : klerk. 

cliche (kli-syey) png [Ing] 1: gasgas 
na parirala, idea, paksa, o katulad 
2 : klitse. 

click (klik) png [Ing] : kaltis. 

client (klay-ent) png [Ing] 1 : kliyente 
2: kostumer 3: pasyente 4: tao na 
tumatanggap ng benepisyo o serbisyo 
mula sa isang kawanihan o ahensiva 

o j 

ng pamahalaan. 

cliff (klif) png [Mg] : bangin. 

climate (klay-mit) png [Ing] : klima. 

climax (klay-max) png [Ing] 1: ka- 
sukdulan; karurukan 2: Lit karu¬ 
rukan 2 3: rurok ng aksiyong sexual: 

ORGASMO. 

clinic (klf •nik) png [Ing] : klinika 1 ’ 3 . 
Clip (klip) png [Ing] : klip. 

clipping (klfp-ing) png [Ing] i Wiping. 


clique (klik) png[Ing] : maliit at esklu- 
sibong pangkat. 

clitoris (klft -o-ris, klf-tor-fs) png Ana 
t Ing] : til in. 

cloaca (klo-wa-ka) png Zoo [Ing] : 
guwang ng ari at labasan ng dumi 
ng mga ibon, reptil, at iba pa. 

cloak (klowk) png [ing] 1 : balabal; 
kapa; man to 2: lambong 3: pagku- 
kunwari. 

clockwise (klak-ways) png [Ing] : 

pihit pakanan. 

cloisonne (kloy-zo-ni) png [Ing] : sa 
Europa at China, ang tradisyonal 
na prosesong pandekorasyon sa ena¬ 
mel na alahas. 

clone (klown) png Bio [Ing] : pangkat 
ng mga cell o organismong nabuo o 
nalikha nang walang sex. 

close (klowz) pnd [Ing] : ipinid; isara. 

close (klowz) pnr [Ing] 1 : kalapit; 
malapit 2 : makipot; masikip 3 : ma- 
talik 5: masinsin. 

closet (kloz-et) png [Ing] 1 : kabinet 
2 : maliit na silid o aparador na ta- 
guan ng mga clamit at iba pang gamit. 

clot (Wat) png f Ing] : liWdong namuo 
o nakorta. 

cloud (klawd) png [Ing] : ulap. 

cloud rat (klawd rat) png Z,oo [Pal] : 
ilahas na hayop ( Crateromys heareyi) 
na kahawig ng squirrel, may habang 
30.48 sm ang katawan, at 60.96 sm 
ang bun tot. 

clove (kloww) png [Ing] 1 : klabo 2: 
Bot klabos. 

clover (klo-ver) png Bot [Ing] : le- 
gumbre (genus Trifolium) na may 
dahong tatlo ang pilas. 

cloverleaf (klo-ber-lif) png [Ing] : 

sistema ng mga kalye na nagpapa- 
v hintulot ng madali at mabilis na 
pagpasok at paglabas sa mga haywey. 

clown (klawn) png [Ing] : payaso. 

club (klab) png [Ing] 1 : kapisanan; 
samahan : klab 2 : bahay o silid na 
nakalaan para sa pagpupulong ng 
samahan : clubhouse, kl\b 3: batuta; 
panghambalos : klab. 

clubhouse (klab*haws) png [Ing] : 
pook o gusali na pinagtitipunan ng 
samahan : club 2 . 

clue (Wu) png [ Ing] : anumang maka- 
tutulong sa paglutas ng lihim, hiwaga, 
krirnen, at mga katulad; patnig 2 : 

PAH1WAT1G, BAKAS. 

clump (klamp) png j Ing] 1: kimpal 
2: kumpol 3: yabag. 


clumsy (klam-si) pnr [Ing] 1 : asiwa 
2: walang-ingat 3: hindi maganda 
ang pagkakayari. 

clutch (Watch) png Mek [Ing] : pedal 
na ginagamit para iugnay o ihiwalay 
ang makina sa transmisyon : embrAhe, 

KLATS. 

Clytemnestra (Way-tern-nes-tra) png 
Mit [ Gri] : kapatid ni Helen na nag- 
papatay sa kaniyang asawang si Aga¬ 
memnon matapos ang digmaang 
Troy a. 

Cm, symbol (si-em) Kem [Ing] : cu¬ 
rium. 

CO- (ko) pnl [Ing] 1: varyant ng com- 
2: Mat complement ng. 

Co, symbol (suo) Kem [Ing] : cobalt. 

coach (kowts) png [Ing] 1: malaking 
karwahe na may apat na gulong at 
mataas na upuan ng kutsero sa ha- 
rapan 2 : tao na tagaturo o tagasanay 
sa mga mag-aaral, manlalaro, pang¬ 
kat sa drama, at mga katulad 3: kotse 
4: bagon. 

coachman (kowts-man) png [Ing] : 
kutsero. 

coagulation (ko*a*gyu*ley*syon) png 
Kem [ Ing] : koagulasyon. 

coalition (ko*a*lf*syon) png [Ing] : 

koalisyon. 

coast (kowst) png [Ing] 1: baybayin; 
kosta 1 2 : dagusdos. 

coaster (kows-ter) png [Ing] 1: maliit 
na bus 2 : maliit na pansapin tulad 
ng kortso, papel, o mababaw na tray. 

coastguard (kowst-gard) png [Ing] : 
pangkat na nagpapatupad ng batas 
sa dagat, sumasagip ng buhay at ari- 
arian sa dagat, at tumutulong sa 
nabegasyon. 

coat (kowt) png [Ing] 1: amerikana; 
abrfgo 2: takip panlabas 3: balat o 
balahibo ng hayop 4: pahid. 

coating (kowt-ing) png [Ing] : pinta. 

coat of arms (kowt of arms) png [Ing] : 
eskudo. 

cob (kab) png [Ing\ : busal; busil. 

cobalt (ko-balt) png Kem [Ing] ; me- 
talikong element na may silicate na 
nagdudulot ng bughaw na kulay sa 
mga seramika (atomic number 27, 
symbol Co) : kobalto. 

cobbler (kabder) png [Ing] 1: sa- 
patero 2 : malamig na illuming gawa 
sa alak, prutas, asukal, at mga katulad 
3: retaso. 

cobra (kob-ra) png Zoo [Ing] i kobra. 
cobweb (kab-web) png [Ing] 1: sapot 




coca 


166 


collate 


ng gagamba 2 : isa sa mga bibla ng 
sapot ng gagamba. 

coca (ko-ka) png [/ng] t : palumpong 
(Erythroxylum coca) na matatagpuan 
sa Hilagang Amerika at Kanlurang 
Indies at may dahong nakukunan ng 
cocaine at iba pang alkaloyd : koka 
2 : tuy.ong dahon nito : koka. 

cocaine (ko-keyn) png [Ing] : krista- 
linang alkaloyd (C 17 H 21 N0 4 ) nagaling 
sa dahon ng Coca, ginagamit na 
anestetiko at may epektong narkotiko : 

KOKAINA. 


Coelenterata (si-lfn-ti-ra-ta) png[Ing 1: 
phylum ng mga hayop na invertebrata 
na may nag-iisang organ para sa pag- 
kain, pagdumi at iba pang gawain at 
may galamay sa gawing bibig, hal 
hydra, dikya, anemona, at korales. 

coelom (si-lorn) png [ing] : cavity sa 
katawan ng matataas na metazoan na 
matatagpuan sa pagitan ng kanal ng 
bituka at body wall. 

coerce (kow-urs) pnd [Ing] : pilitin. 

coercion (ko-er-syon) png [Ing] : 

_ a 


panahon, at iisang relatibong po- 
sisyon : koinsidensiya. 

coincident (ku-m-si-dent) pnr [Ing] : 
nangyayari sa iisang panahon at pag- 
kakataon : koinsidente. 

coir png [Ing] : hibla ng bunot. 

coitus (koy-tus) png [Ing] : karat. 

cola (ko-la) png [Ing] 1 : 5o£ punong- 
kahoy (genus Cola ) na makikita la- 
mang sa Kanlurang Afrika at may 
caffeine ang buto 2 : karbonadong 
inumin na may lasa ng buto ng cola. 


1 . 


coccyx (kok-siks) png Ana [Ing] : 
maliit at tatsulok na buto sa dulong 

gulugod ng tao. 

cock (kak) png [Ing] 1 : tandang 2: 
pagkasa, gaya ng baril. 

cockfight (kak-fayt) png [Ing] : sabong. 

cockpit (kak-pit) png [Ing] 1: sabu- 
ngan 2: pook na pinaglalabanan 3i 
silid sa unahan ng eroplano para sa 
piloto at mga kasama. 

cockscomb (kaks-kowm) png [Ing 
cock+s+comb] 1 : palong 2 : sombrero 
na tila palong, dating isinusuot ng 
mga artista 3: Bot palong-palungan. 

cocktail (kak-teyl) png [Ing] 1 : alin- 
man sa iba’t ibang halo ng alak, ka- 
raniwang hinahaluan ng vermouth, 
katas ng prutas at nilalagyan ng yelo 
2: pagkaing pampagana 3: uri ng 
semi-pormal na damit. 

cocoa (ko-ko-wa, kow-kow) png [Big] : 
kokwa. 

cocoon (ko-kiin) png Zoo [Ing] : tilas. 

COD, daglat (si ow di) png [Ing] : 
‘Cash on Delivery Cf kaliwaan. 

coda (kow-da) png Mus [Ing] : koda. 

code (kowd) png [Ing] : kodigo 1 - 2 . 

codeine (ko-deyn) png Med [Ing] : 
gamot sa ubo : kodeyna. 

codex (ko-deks) png [Ing] : uri ng 

sinaunang manuskrito na isinaaklat. 

cod (kad) png [Ing] : gindara. 

codicil (ko-di-sil) png Pol [Ing] 1: 
dagdag na tadhana sa huling testa- 
mento 2 : suplemento; apendiks. 

codification (ko-di-fi-key-syon) png 
[Ing] : kodipikasyon. 

codify (ko-di-fay) pnd [Ing] : kodi- 
pika. 

coed (ko-ed) png [Ing] : babaeng 
estudyante sa paaralang kapuwa pam- 
babae at panlalaki. 

coed (ko-ed) pnr [ Ing] : sa paaralan, 
tumatanggap kapuwa ng babae at 
lalaking estudyante. 


coffee (co-fi) png [Ing] : kape. 

cofradia (ko-fra-df-ya) png Kas [Esp] : 
sa panahon ng Espanyol, samahang 
panrelihiyon o pangkawanggawa. 

Cofradia de San Jose (ko fra dya 

de san ho-se) png Kas : kapatirang 
panrelihiyon na itinatag ni Apolinano 
de la Cruz na inusig ng mga fraile 
kaya nag-alsa. 

cogito (ko-hi-to) png [Lat] : simulaing 
pilosopiko na nagsasabing pinatu- 
tunayan ng kakayahang mag-isip ng 
isang tao ang kaniyang pag-iral. 

cognac (kon-yak) png [Ere] : brandi 
na dinalisay at may mataas na kalidad. 

cognate (kog-neyt) pnr [Ing] 1 : may 
kaugnayan dahil iisa o magk&tulad 
ang pinagmulan; mula sa iisang ang- 
kan : kognado 2 : magkatulad sa ka- 
likasan at kalidad : kognado. ' 

cognomen (kog-no-men) png [Ing] 

*1 : palayaw 2 : apelyido. 

cognoscenti (ko-nyo-sen-ti) png[Ita] : 
tao na bihasa at may pihikang panlasa 
upang husgahan ang isang likhang 
sining, alak, o pagkain: gonnoisseur. 

cohabit (ko-hab-it) pnd [Ing] 1: mag- 
sama bilang mag-asawa, karaniwang 
walang bisang legal o panrelihiyong 
seremonya Cf live-in 2 : tumira sa 
isang bubong o pook. 

cohere (ko-hir) pnd [Ing] 1: magdikit 
2: magkaisa 3: manatiling magka- 

sama. / 

4 

coiffure (ko-fyur) png [Fre] : estilo 
ng pag-aayos o pagsusuklay ng buhok: 

KOPYUR. 

coin (koyn) png [Ing] : barya. 

coincide (ko-in-sayd) pnd [Ing] 1: 
mag-okupa ng magkatulad na espasyo, 
point, oras, at posisyon 2 : magka- 
sabay; magkataon 3: magkahawig, 
sa karakter at kalikasan. 

coincidence (ku-fn-si-dens) png [Ing] : 
ang pag-okupa ng iisang pook sa 
espasyo, iisang punto o yugto ng 


kolador. 

cold (kold) png [Ing] : sipon. 
cold (kold) pnr [Ing] : malamig. 
cold cream (kold krim) png [Ing] : 

malamig at nagpapaginhawaug pan- 

linis sa balat ng mukha. 

cold store (kold is-tor) png [Ing] 1 : 
gusali o imbakan ng eladong pagkain 
2 : tindahan ng eladong pagkain. 

cold war (kold war) png [Ing] : hid- 
waan ng mga bansa, walang aktuwal 
na labanan, may pananakot, mar ah as 
na propaganda, at subersibong akti- 

bidad pampolitika. 

cold wave (kold weyv) png [Ing] 1 : 
panahon ng biglaang paglamig na 
higit sa karaniwan 2 : paraan ng 
pagkukulot ng buhok na ginaga- 
mitan ng gamot o kemikal. 

Coleoptera (ko-lep-te-ra) png [Ing] : 
Koleoptera. 

coleslaw (kols-lo) png [Ing] : ensalada 
na gawa sa ginayat o hiniwang repolyo 
at kintsay, at hinaluan ng asin, sibuyas, 

suka, at gatas. 

colic (ko-lik) png [Ing] : koliko. 

coliseum (ko-li-si-yum) png [Ing] : 
koliseo. 

colitis (ko-lay-tis) png Med [Ing] : 
pamamaga ng kolon : kolitis 1 . 

collaboration (ko-la-bo-rey-syon) 
png [Ing] : kolaborasyon. 

collaborator (ko-la-bo-rey-tor) png 
[Ing] : kolaboreytor. 

collage (ko-lads) png [Big} : maka- 

sining na komposisyon na pinagdidikit 
ang mga papel, tela, at iba pang ma- 

teryales. 

collagen (kol-a-dyen) png [Ing] : 

pangunahing protinang pang-estruk- 
tura na makikita sa pang-ugnay na 
tissue at buto. 

collar (kol-yar, kol-ar) png [Esp Ing] 
1: kuwelyo 2: kolyar. 

collate (ko• leyt) pnd [Ing] : ipunin 










collateral 


167 


commodore 


at ayusin ayon sa pagkakasunod- 
sunod gaya ng mga pahina ng ulat, 
libro, at mga katulad. 

collateral (ko-la*te*ral) png [Ing] : 
kolateral 1 . 

collation (ko-ley-syon) png [Ing] : 

kolasyon. 

1 

colleague (ko-lig) png [Ing] 1 : ka- 

puwa kasapi, tulad sa isang propesyon : 
kolega 2: kasama sa negosyo : kolega. 

collect (ko-lekt) pnd [Ing] : kolekta. 

collection (ko-lek-syon) png [Ing] : 
koleksiyon. 

collectivism (ko-lek-ti*vi*zim) png 
[Ing] : kolektibismo. 

collectivist (ko*lek*ti*vist) png [Ing] : 

kolektibista. 

colector (ko-lek-tor) png [Ing] : ko- 
lektor. 


Colossians (ko-16-syans) png [Ing] : 
Mga Taga-Kolosas. 

colostrum (ko-los-trum) png [Ing] : 
kolostrum. 


columbium (ko-lum-byum) png Kent 
[Ing] : dating tawag sa niobium: 

KOLUMBIYO. 


column (ko-lum) png [Ing] : kolum. 

columnist (ko-lum-mst) png [Ing] : 
kolumnista. 


com- (kom) pnl [Ing] : complement; 
kasama sa; kasama ng. 

coma (ku-ma) png [Ing] : matagalang 
pagkawala ng malay at pakiram- 
daman dahil sa sakit o lason. 

comaker (ku-mey-ker) png [Ing] : 
tao na pormal na magsagawa ng 
mga tungkulin ng tagagawa ng ins- 
trumento. 


college (kol-ids) png [Ing] : kolehiyo. 

collegiate (ko-lf-dyeyt) png [Ing] : 
kolehiyado. 

collition (ko-li-syon) png [Ing] : ko- 
lisyon. 


collidion (ko-li-dyon) png [Ing] : ko- 
lodyon. 

colloid (kol-oyd) png [Ing] : substance 
na binubuo ng napakaliit na bahagi 
at kumakalat nang pantay-pantay sa 
isa pang substance : koloyd. 

colloquial (ko-lok-yal) pnr [Ing] : 
kolokyal. 


colloquium (ko-16-kwi-yum) png [Ing] : 
kolokyum. 

colloquy (kol-o-kwi) png [Ing] : ko- 
lokyo. 


cologne (ko-lon) png [Ing] : ma- 
bangong likido mula sa pinaghalong 
alkohol, katas ng bulaklak, at ma- 
bangong langis : agwa kolonya. 

colon (ko-lon) png [Ing] 1 : tutuldok 
2: Ana kolon. 


colonialism (ko-lon-ya-li-sem) png 
[Ing] : kolonyalismo. 

colonialization (ko-lon*ya-li-zey-syon) 
png [Ing] : kolonyalisasyon. 

colonialize (kodon^a-layz) pnd [Ing] : 
ikolonyalisa; kolonyalisahin. 

colonization (ko-lo-ni-zey-syon) png 
[Ing] : kolonisasyon. 

colonize (ko-lo*nayz) pnd [Ing] : 
ikolonisa; kolonisahin. 

cokwiy (kol*o*ni) png [Ing] : kolonya. 

color (ko-lor) png [Ing] : kulay. 

Color blind (ko-lor blaynd) pnr [Ing] : 
bindi makakilala ng ilang kulay. 


comatose (kow-ma-tows) pnr [Ing] : 
nasa coma. 

comb (kowm) png [Ing] : suklay. 

combination (kom-bi-ney-syon) png 
[Ing] : kombinasyon: combo. 

combo (kom-bo) png [Ing] 1 : pina- 
ikfing anyo ng combination, tumu- 
tukoy sa anumang bagay na binuo 
sa pamamagitan ng paghahalo-halo 
o pagsasama-sama 2 : kombo. 

combustible (kom-bas-ti-bol) png 
[Ing] : kombustible. 

combustion (kom-bas-tyon) png [Ing] : 
kombustiyon. 

comedian (ko-mi-dyan) png [Ing] : 
komiko. 


comedy (ko-me-df) png [Ing] : ko- 
medya 12 ’ 4 . 

comet (ko-met) pngAsn [Ing] : ko- 
meta. 

comfortable (kom-for-ta-bol) pnr 
[Ing] : komportable. 

comfort room (kom-fort rum) png 
t Ing] : kubeta : CR. 

comfort women (kom-fort we-men) 
png [Ing\ : kababaihang sapilitang 
naglingkod upang matugunan ang 
pangangailangang sexual ng mga 
sundalong Hapon. 

comfrey (kom-fri) png Bot [Ing] : 
yerba ( Symphytum officianate) , salit- 
salit ang dahon at balahibuhin ang 
gilid ng dahon, at dilaw, puti, o lila 
ang bulaklak na 1 sm ang haba at 
nuwes ang bunga. 

comic (ko-mik) png, pnr [Ing] : ko¬ 
miko. 

comical (ko-mi-kal) pnr [Ing] : ko¬ 
miko 4 ’ 5 . 


comma (ko-ma) png [Ing] 1 : kuwit 
2: Mus pagkakaiba ng pitch ng da- 
lawang tono, tulad ng G# at Ab. 

command (ko-mand) png [Ing] 1: 
utos na makapangyarihan : atas; 
mando 2 : kapangyarihan : autoridad 
3: kadalubhasaan C^gamay. 

commandant (ko-man-dant) png 

[Ing] : komandante. 

commander (ko-man-der) png [Ing 
commander] : kumander. 

commandment (ko-mand-ment) png 

[Ing] : utos ng Diyos. 

commando (ko-man-do) png [Ing] : 
komando. 

commemorate (ko-mem-o-reyt) pnd 
[Ing] 1: gunitain 2: parangalan ang 
alaala sa pamamagitan ng pagcli- 
riwang; ipagdiwang. 

commemoration (ko-me-mo*rey- 
syon) png [Ing] : komemorasyon. 

commensurate (ko-men-syor-it) {mr 
[Ing] 1: magkatulad ang sukat at 
layo 2: magkahawig sa darni, mag¬ 
nitude, at degree 3: angkop; dapat. 

comment (kom-ent) png [Ing] : puna. 

commentary (kom-en-ter-i) png [In^[ : 
komentaryo. 

commerce (ko-mers) png [Ing] : ko- 
mersiyo. 

commissariat (ko-mi-sar-yat) png 
\-Ing] : kagawaran ng pamahalaan 
ng Unyong Sobyet : komisAryat. 

commissary (ko-mi-sa-ri) png [Ing] 

1: tindahan ng pagkain at suplay, 
lalo na sa kampong militar : ko- 
misAryo 2: tao na pinagkatiwalaan 
ng isang natatanging tungkulin ng 
nakatataas na autoridad : komisaryo. 

commission (ko-mis-yon) png [Ing] : 
komisyon. 

commissioner (ko-mfs-yo-ner) png 
[Ing] : komisyoner 1 ’ 2 . 

commit (ko*mit) pnd [Ing] 1: gu- 
mawa 2: ipagkatiwala; ipatago 3: 
mangakong gagawin. 

commitment (ko-mit-ment) png [Ing] 

1: obligasyon; pangako 2: pagta- 
talaga ng sarili 3: pagpapasok sa 
bilangguan, ampunan, o katulad. 

committee (ko-mft-i) png [Ing] : 
lupon. 

commodity (ko-mo-di-ti) png [Ing] \ 

bagay na maaaring bilhin o ipagbili; 

kalakal. 

% 

commodore (ko-mo-dor) png [Ing] : 
komodor. 




concentration 


common 


168 



common (ko*mon) pnr 1 : komun 2: 
Qra pambalana. 

commonwealth (ko-mon-welt) png 
[Ing ] : komonwelt. 

commune (kom-yun) pnd [Ing] : 
komyun. 

communication (kom-yu-ni-keysyon) 
png [Ing] : komunikasyon. 

communion (ko-myu-nyon) png [Ing] : 
komunyon. 

communique (ko-myu-ni-key) png 
[Ing] : opisyal na komunikasyon. 

communism (kom-yu-m-zim) png 
[ Ing] : komunismo. 

communist (kom-yu-mst) png , pnr 
[Ing] : komunista. 
community (ko-myu-ni-tf) png [Ing] : 

komunidad. 

commute (ko-myut) pnd [Ing] 1: 
maglakbay patungo at mula sa tang- 
gapan, paaralan, at katulad sa pama- 
magitan ng sasakyang pangmadla 2 : 
Bat babaan ang parusa. 

compact (kom-pakt) png [Ing] 1: 
kasunduan o kontrata 2 : maliit na 
sisidlan na may salamin, pulbos, at 

espongha. 

compact (kom-pakt) pnr [Ing] I s 
siksik : kompakto 2 : isinaayos sa loob 
ng maliit na espasyo : kompAkto 3: 
idinisenyo upang maging maliit at 
matipid : kompakto. 

companion (konvpa-nyon) png [Ing] 

1 : kasarna 1 2 : kapareha. 

company (kam-pa-nf) png [Ing] : 
kompanya. 

comparative (kom-pa-ra-tiv) pnr 
[Ing] : pahambing. 

comparison (kom-pa-ri-son) png 
[Ing] : paghahambing 1 . 

« V - 


compartment (kom-part-ment) png 
[Ing] : kompartment 2 . 

compass (kom-pas) png [Ing] 1 : 
kompas 1 2: instrumentong pangguhit 
ng bilog at pansukat sa eskala ng 

mapa. 

compassion (kom-pas-syon) png 
[Ing] : habag. 

compassionate (kom-pas-syo-neyt) 
pnr [Ing] : mahabagin. 

compatible (kom-pa-ti-bol) pnr [Ing] : 
magkatugma; magkaayon; hiyang. 

compatriot (kom-pey-tri-yot) png 
[Ing] : kababayan. 

compendium (kom-pen-dyum) png 
[Ing] : kompendiyo 1 . 

compensation (kom-pen-sey-syon) 
png [Ing] : kompensasyon. 


competence (kom-pi-tens) png [Ing] : < 

kompetensiya 2 . 

competent (kom-pe-tent) pnr [Ing] : 
kompetente. 

competition (kom-pe-ti-syon) png 
[Ing] : kompetisyon. 

competitor (kom-pe-ti-tor) png [Ing] : 
kalaban. 

compilation (kom-pay-ley-syon) png 
[Ing] : kompilasyon. 

complainant (kom-pley-nant) png 
Bat [/ng] : kerelyante. 

complaint (kom-pleynt) png [Ing] 
t: daing s reki amo; sumbonc; 2 ; sak- 
dal: demanda 3: Bat unang pagluhog 

ng nagsasakdal. 

complement (kom-pli-ment) png 
[Ing] 1: anumang kinakailangan 
para makabuo o makakomplcto, isa 
sa magkapares 2 : Ora kaganapan ’ 
3: Mat anumang elemento na hindi 
kabilang sa isang tiyak na set o class 
4: Mat kantidad ng anumang anggblo 
na mababa sa 90 °. 

complete (kom-plft) pnr [Ing] : kom- 
pleto. 

complex (kom-pleks) png [Ing] 1: 
kabuuan na nahahati sa magkaka”- 
ugnay na mga bahagi 2: Sik pangkat 
ng kimkim na damdamin, idea, 
alaska, o pagnanasa na nagiging sanhi 
ng abnormal na pag-uugali o kala- 
gayan ng pag-iisip. 

complicate (kom-pli-keyt) pnd [Ing] : 
komplika. 

complicated (kom-pli-key-ted) pnr 
[Ing] : komplikado. 

complication (kom-pli-key-syon) png 
[Ing] : komplikasyon. 

compliment (kom-pli-ment) png 
[Ing] : kompliment 2 . 


component (kom-po-nent) png [Ing] 
1: salik; bahagi 2: Pis ang projek- 
siyon ng kandidad ng vector gaya ng 
puwersa, velosidad, o mga katulad, 

sa kahabaan ng axis. 


compose (kom-pows) pnd [Ing] 1 : 
sumulat; gumawa 2i umakda 3: 

bumuo 4: huminahon. 

composer (kom-po-ser) png [Ing] : 
kompositor 1 . 

composite (kom-pow-sit) pnr [Ing] 
1 : binubuo ng iba’t ibang bahagi 2 : 
binubuo ng nakikilalang sangkap o 
bahagi 3: Ark kabilang sa panlimang 
klasikong order ng arkitektura at 
binubuo ng mga elemento ng Ionic 
at Corinthian. 


composition (kom-po-sf-syon) png 
[Ing] : komposisyon. 

compost (kom-powst) png [Ing] : 
kompost. 

compound (kom-pawnd) png [Ing] 

1: halo ng dalawa o higit pang bagay, 
katangian, o katulad 2: Gra salita na 
binubuo ng dalawa o higit pang salita 
3: Kent substance na binuo mula sa 
dalawa o higit pang element 4: na- 
habakurang pook na may tirahan, 
pabrika, o iba pang gusali. 

comprehensive (kom-pre-hen-siv) 
pnr [Ing] : komprehensibo. 

compresor (kom-pre-sor) png [Ing] : 

kompresor. 

compress (kom-pres) png [Ing] : 
kompresa. 

compressor (kom-pre-sor) png [Ing] : 
kompresor. 

compromise (kom-pro-mays) png 
[Ing] : kompromiso. 

comptroller (komp-tro-ler) png [Ing] : 
empleadong sumusubaybay sa gas- 
tusin at pananalapi ng isang kom¬ 
panya o institusyon. 

compulsory (kom-pul*so-ri) pnr [Ing] : 
sapilitan. 

computation (kom-pyu-tey-syon) png : 
komputasyon. 

compute (kom-pyut) pnd [Ing] : 

kuwentahin. 

computer (kom-pyu-ter) png [Ing] : 
makinang elektroniko na gumagamit 
ng digital signal sa pagpoproseso ng 
mga komplikadong problema sa 
matematika, paggawa ng mga pormal 
na dokumento o ulat, pagtatago ng 
datos o program upang mapadali 
ang gawain, at paglilibang: orde- 

nad6r. 

comrade (kom-rad) png [Ing] : ka- 
sama 4 . 

* 

con (kon) pnu pnb 1: [Ing] laban sa 
2: [Esp] a may kasamang b kahit. 

con- (kon) pnl [Ing] : katumbas ng 
; com, ginagamit sa mga salitang nag- 
: sisimula sa mga titik na c, d, f g, j, d, 


q, s, t, v , at mga patmig. 

concave (kon-keyv) pnr [Ing] : ma- 
lukong. { 

conceit (kon-sft) png [Ing] 1: labis 
na pagpapahalaga sa sarili Cf egoism, 
ECXJTiSM 2: kahambugan; kayabangan. 

concentrated (kon-sen-trey-ted) pnr 
[Ing] : konsentrado. 

concentration (kon-sen-trey-syon) 
png [Ing] : konsentrasyon. 





concept 


169 


connoisseur 


concept (kon-sept) png [Ing j : kon- 
septo. 

conception ( kon-sep-syon) png [ Ing] : 
konsepsiyon. 

concert (kon-sert) png [Ing] : kon- 
siyerto. 

concertina (kon*ser*tnna) png Mus 
[/ng] : konsertina. 

concession (kon-ses-yon) png [Ing] : 

konsesvon. 

concessionaire (kon-ses-yo-neyr) 
png [Ing] : konsesyonaryo. 

concierge (koivsnwfsh) png [Ing] 
t: portero 2 : konserhe. 

conclave (kon-kleyv) png [Ing] : 
konklabe. 

conclusion (kon-klus-yon) png [Ing] : 

konklusyon. 

# 

concrete (kong-krit) pnr [Ing] : 
konkreto. 

concubinage (komkyu-bi-neyds) png 
[Ing] : pakikiapid. 

concubine (kong-kyu-bayn) png [Ing] i 
kaapid. 

condemn (kon-dem) pnd [Ing] : 
kondenahin. 

condensation (kon-den-sey-syon) png 
[Ing] : kondensasyon. 

condensed (kon-denst) pnr [Ing] : 
kondensado. 

condiment (komdi-ment) png [Ing] : 
kondimento. 

condition (kon-df* syon) png [Ing] : 

kondisyon. 

* 

conditional (kon-drsyon-al) pn.r[Ing]-: 
kondisyonal. 

conditioner (kon-di-syon-er) png 
[Ing] : kondisyoner. 

condo (kon*do) png [Ing] : pinaikling 
tawag sa condominium Cf kondo. 

condolence (kon-dow-lens) png [Ing] : 
pakikiramay. 

condom (kon-dom) png [Ing] : ka- 
lubang gawa sa goina, isinusuot sa 
titi o puke kapag nagtatalik, at gina- 
gamit bilang kontraseptibo o upang 
makaiwas sa impeksiyon: kondom, 

PROPHYLACTIC 2 . 

condominium (kon-do-mimyum) png 
[Ing] : kondominyum. 

conduct (kan-dakt) png [Ing] 1: asai 
2 : pangangasiwa; pamamahala 3 : 
pagpatnubay. 

conduct (kan*dakt) pnd [Ing] 1: pa- 

munuan; gabayan 2 : pangangasiwaan; 
pamamahalaan 3: maging tagakumpas 
sa orkestra, koro, at katulad 4: mag- 
hatid ng init, elektrisidad, at katulad. 


conductor (kon*dak*tor) png [Ing] : 
konduktor. 

conduit (kon-du-it) png [Ing] 1 : da- 
luyan ng likido 2: tubong proteksiyon 
ng kawad ng koiyente. 

cone (kown) png [Ing] : kono 1 * 2 . 

con fed e rat i on (kon ♦ fe • de • rey • syon) 
png [Ing] : kumpederasyon. 

conference (kon*fe*rens) png : kum- 

perensiya. 

confess (kon-fes) pnd [Ing] i ma- 

ngdmpisal. 

confession (kon*fes*yon) png [Ing] : 
kumpisal. 

confessional (kon-fe*syo*nal) png 

[Ing] : kumpesyonatyo. 

confessor (kon-fe-sor) png [Ing] : 
kumpesor. 

confetti (kon-fe-ti) png [Ing] : kum- 
peti. 

confidence (kon»fl-dens) png [Ing] : 
kumpidensiya. 

confidential (kon-fi-dens-yal) png 
[Ing] : kumpiderisiyal. 

confirm (kon-firm) pnd [Ing] 1: kum- 
pirmahin 2 : kumpilan. 

confiscate (kon*fis*keyt) pnd [Ing] : 
s^msamin. 

confiscation (kon-fis-key-syon) png 
[Ing] : kumpiskasyon. 

confiscator (kon*fis-key-tor) png 
[Ing] : kumpiskador. 

conflict (kon-flikt) png [Ing] : hid- 
waan. 

conform (kon-form) pnd [Ing] : kum- 
porme. 

conformity (kon-for-mi-tf) png [Ing] : 

kumpormidad. 

congenital (kon-dye*ni*tal) pnr [Ing] : 
mula nang isilang. 

congestion (kon-dyes-tyon) png[Ing] 
t: pagsisiksikan; pagsiksik 2 : labis o 
di-normal na pagdami ng dugo, uhog, 
o katulad sa isang organ o bahagi ng 
katawan. 

conglomerate (kong-glo-me-reyt) 

png [Ing] 1: anumang binubuo ng 
magkakaibang mga bagay o mater- 
yales: konglomer4nie 2 : kompanyang 
binubuo ng iba pang subsidiyaryong 
kompanya o dibisyon na may iba’t 
ibang di-magkakaugnay na industriya 
dulot ng pag-isa o pagbili ng kompany 
ng isa pang kompanya: konglomerante 
3: bato na binubuo ng bilog na mga 
pebble at ibinabaon sa materyales 
na pansemento : konglomerante. 

Congrats! (kon-grats) pdd [Ing] : 


pinaikling Congratulations! 

congratulate (kon• gra• tyu• leyt) pnd 
[Ing] v badin ang tagumpay o suwerte 
ng isang tao. 

congratulation (kong* gra • tsu * ley • syon) 
png [Ing] : bad; pagbati : kongra- 

TULASYON. 

Congratulations! (kon gra tyu ley* 

syon) pdd [Ing] : Maligayang bad! 

congregation (kong-gre-gey-syon) 
png [Ing] : kongregasyo n. 

congress (kong-gres) png [Ing] : 
kongreso. 

congressman (kong‘gres*man) png 
[Ing] : kongresista. 

congruence (kong*gm*ens) png [Ing] 

1: pagkakasundo; pagkakatugma 2; 
Mat sa mga pigura, pagkakatugma 
kapag pinagpatong. 

conical (ko-ni-kal) pnr [Ing] : koniko. 

conjecture (kon-dyek‘tyur) png [ Ing] 

1: a pagbuo ng opinyon batay sa 
di-kompietong imponnasyon Cf hula, 
haka-haka b opinyon o konklusyon 
na nabuo sa ganitong paraan 2: Lit 
a sa kritisismong tekstuwal, ang pag~ 
hula sa hindi isinasaad ng teksto b 
panukalang pagbasa. 

conjugal (kon-dyu-gal) pnr [Ing] ** 
may kaugnayan sa kasal o relasyon 
ng mag-asawa. 

conjugation (kon-dyu-gey-syon) png 
[Ing] 1: Gra a sistema ng pagbago 
sa anyo ng salita sa bilang, kaukulan, 
kasarian, panahunan, at iba pa b 
ang pagbabagong ito 2: Bio a pagsa- 
sanib ng dalawang gamete sa repro- 
duksiyon b pansamantaiang pagsa- 
sanib ng dalawang organismong 
unicellular para palitan ng hene- 
tikoilg mateiwal. 

conjunction (kon• dyangk• syon) png 
[Ing] 1: Ana pang-ugnay; pangatnig 
2: pagsasabay; pagkakasabay 3; Asn 
pagsasabay ng dalawa o higit pang 
lawas sa magkatulad na pangkala- 
wakang longtitude. 

conjunctiva (kon*dyungk-tay*va) png 
Ana [Ing] : tila uhog na lamad, tu- 
matakip sa harap ng balintataw at sa 
panloob na gilid ng talukap ng mata: 

KONHUNTIBA. 

conjunctivitis (kon*dyungk-ti-vay-tis) 
png Med [Ing] : pamamaga ng con¬ 
junctiva Cf SORE EYES : KONHUNTIBITIS. 

connect (ko-nekt) pnd [Ing] : konekta. 

connection (ko-nek-syon) png [Ing] : 
koneksiyon. 

connoisseur (kon-e-sur) png [Fre] i 
cognoscenti. 







connotation 


170 


continuum 


connotation (ko-no-tey-syon) png 
[Ing] : konotasyon. 

conqueror (kon-ke-ror) png [Ing] : 
kongkistador. 

conquest (kon-kwest) png [Ing] : 
kongkista. 

cons (kons) png [Mg] : mga katwirang 
salungat Cf pros. 

co n sanguinity ( kon• sang• gwi• ni*t() 
png [Ing] : ugnayan sa dugo; agnayan 
mula sa parehong ninuno. 

conscience (kon-svens) png [Ing] : 
konsiyensiya. 

conscious (kon-syus) pnr [Ing] : may 
malay. 

consciousness (kon-syus-nes) png 
[Ing] : malay. 

conscription (kons-krfp-syon) png 
[Ing] : konskripsiyon. 

consecrate (kon-sek-reyt) pnd [Ing] : 
ikonsagra. 

consecration (kon- sek• rey • syon) png 
[Ing] : konsagrasyon. 

consejo (kon-se-ho) png [Esp] : 
konseho. 

consejo de administracion (kon- 
se-ho de,ad • mi • ms ■ tras-yon) png Pol 
[Esp] : sa panahon ng Espanyol, 
gabineteng nagpapayo sa gobemador- 
beneral hinggil sa mahahalagang 
usapin. 

consejo de indias (kon-se-ho de 

fn-dyas) png Pol [Esp] : sa panahon 
ng Espanyol, kataas-taasang lehis- 
latibo at administratibong lupon 
para sa mga kolonya; hukuman ng 
huling pagdulog. 

consent (kon-sent) png [ Ing] : pag- 
sang-ayon; pah in tulo t. 

consequence (kon-sek-wens) png 
[Ing] : konsekuwensiya. 

conservation (kon• ser-vey-syon) png 
[Ing] : konserbasyon 1 . 

conservatism (kon-ser-va-ti-sem) png 
[Ing] : konserbatismo. 

conservative (kon-ser-va-uv) pnr 
[Ing] : konserbatibo. 

conservatory (kon-ser-va-to-ri) png 
[Ing] 1: konserbatoryo 2 : pasibulan 
ng mga mura at mahinang halaman. 

conserve (kon-serv) pnd [Ing] : kon- 
serbahin. 

consider (kon-sf-der) pnd [Ing] : 
ikonsidera. 

considerable (kon-si-de-ra-bol) pnr 
[Ing] i konsiderable. 

consideration (kon-sf-de-rey-syon) 
png [Ing] % konsiderasyon. 


consign (kon-sayn) pnd [Ing] 1 : ipag- 
katiwala 2: ipatinda 3: ilipat; ipasa 
4: italaga. 

consistency (kon-sis-ten-sf) png [ Ing] 
1: antas ng pagiging matatag ng 
isang substance : tigas 2 : antas ng 
pagiging siksik, lalo na ang likido : 
iapot 3: kawalan ng pagbabago 4: 
tatag. 

consistent (kon-sis-tent) pnr [Ing] 
1: hindi pabago-bago: konsistent 
2: walang pagtutol: konsistent. 

consolation (kon-so-ley-syon) png 
[ Ing] : konsolasyon. 

consolation prize (kon-so-ley-syon 

pi'ayz) png [Mg] : gantimpalang pam- 
palubag loob. 

console (kon-sowl) png [ing] : konsol 4 . 

consonant (kon-so-nant) png Gra 

consort (kon-sort) png [Ing] : kon- 
sorte. 

consortium (kon-sor-sjoim) png [Ing] : 
samaan, lalo na ng mga kompanya 
ng negosyo. 

conspiracy (kons-pi-ra-sf) png [Ing] : 
konspirasyon. 

constant (kon.s• tant) png [Ing] 1: 
anumang hindi nagbabago 2: Mat 
kantidad na hindi nagbabago ang 
halaga o value 3: Pis ang bilang o 
numero na nagpapahavag ng relasyon 
at katangian na hindi nagbabago sa 
anumang kalagayan. 

Constantinople (kons-tan-ti-no-pol) 
png [Ing] : dating pangalan ng Is¬ 
tanbul. 

constellation (kon• ste• lev• syon) png 
[Ing\ : konstelasyon. 

constitution (kons-ti-tu-syon) png 
[Ing] : konstitusyon. 

constrictor (kon-strik-tor) png 1: Zoo 
[Ing] : sawa 2: panghigkot. 

construct (kons-trakt) png [Ing] 1 : 
bagay na binuo, lalo na ng isip 2 : sa 
lingguwistika, mga salitaiig bumubuo 
ng parmala. -f 

i 

construct (kon-sti'akt) pnd [Ing] 1 : 
magtayo; gumawa; bumuo 2: Mat 
gurnuhit o maglarawan, lalo na ng 
tamang-tama sa hatag na mga kon- 
disyon gaya ng paggawa ng mga tat- 
sulok. 

construction (kon-strak-syon) png 
[Ing] : konstruksiyon. 

Constructivism (kon-strak-ti-vi-sim) 
png [Ing] : estilo ng sining na nagla- 
larawan ng di-konkreto o di-likas na 
anyo ng anumang bagay, nasisipat 



sa tatlong dimensiyon, at gumagamit 
ng makabagong pamamaraan at ma¬ 
te ryales na pang-industriya tulad ng 
plastik, metal, o salamin. 

constructivist (kon• strak-ti• vfst) png 
[Ing] : tagasunod ng Constructivism. 

consul (kon-sul) png [Ing] : konsul. 

consulate (kon-su-leyt) png [Ing] : 
konsulado. 

consult (kon-salt) pnd [Ing] : su- 
mangguni. 

consultant (kon-sul-tant) png [Ing] : 
kasangguni. 

consumer (kon-syu-mer, kon-su-mer) 
png [Ing] 1 : tao o bagay na guma¬ 
gamit 2: Ekn tao na gumagamit ng 
isang bagay o serbisyo upang punan 
ang kaniyang pangangailangan sa 
halip na ibenta itong muli o gumawa 
ng ibang produkto sa pamamagitan 
nito : mamimili. 

consumerism (kon-su-mer-i-zim) png 
[Ing] : konsumerismo. 

consumption (kon-samp-syon) png 
[Ing] : konsumo. 

contact (kon-tak) png, pnd [Ing] : 
kontak. 

contact lens (kon-tak lens) png [Ing] : 
manipis na lente ng plastik, inilalapat 
sa kornea upang mapalinaw ang pa¬ 
ningin. 

contagious (kon-tey-dyus) pnr [Ing] : 
nakahahawa. 

container (kon-tey-ner) png [Ing] : 
sisidlan; lalagyan. 

contemplation (kon• tern• pley• syon) 
png [Ing] : bulay. 

content (kon-tent) png [Ing] ; nila- 
lam an. 

content (kon-tent) pnr [Ing] : kon- 
tento. 

contest (kon-test) png [Ing] : ti in- 

contestant (kon-tes-tant) png [Ing] : 
kontestant. 

continent (kon-ti-nent) png [Ing] : 
kontinente. 

contingency (kon-tm-dyep-sf) png 
[Ing] 1: di-inaasahang pangyayari 
2 : bagav na sadyang kaugnay ng isa 
pa. 

continuation (kon-tfn-yu-ey-syon) png 
[Ing] 1: karugtong 2: pamamalagi; 
pananatili. 

continue (kon-tfn-yu) pnd [Ing] : 
patuloy. 

continuum (kon-tin-yu-um) png [Ing] : 
anumang bagay na ipinalalagay na 







contortion 


171 


may tuloy-tuloy na estruktura. 

contortion (kon-tor-syon) png [Ing] : 
kontorsiyon. 

contortionist (kon-tor-syo-nfst) png 

t Ing] : kontorsiyonista. 

contour (kon-tur) png [Ing] 1 : pan- 
labas na hugis ng isang bagay 2: 
guhit na naghihiwalay sa iba’t ibang 
kulay na bahagi ng isang disenyo. 

contra (kon-tra) png [ Lat ] : kontra. 

contra- (kon-tra) pnl [Lat] : kontra-. 

contraception (kon-tra-sep-syon) png 
[Ing] : kontrasepsiyon. 

contract (kon-trak) png [Ing] : kon- 
trata. 

contraction (kon-trak-syon) png [Ing] : 
kontraksiyon. 

contractor (kon-trak-tor) png [Ing] : 
kontratista. 

contradiction (kon-tra-dik-syon) png 
[Ing] : kontradiksiyon. 

contradictory (kon-tra-dik-to-ii) pnr 
[Ing] : kontradiktoryo. 

contrafuerte (kon-tra-fwer-te) png 
[Esp] : buttress. 

contraindication (kon-tra-in-di-key- 
syon) png [Ing] : kontraindikasyon. 

contralto (kon-tral-to) pngMus f Ing] 
1 : a pinakamababang tinig pang- 
awit ng babae, nasa pagitan ng soprano 
at tenor b mang-aawit na may ganitong 
tinig : kontralto 2: bahaging isinulat 
para sa contralto : kontrAlto. 

contrary (kon-tra-ri) pnr [Ing] 1: 
salungat; kasalungat 2: magkasa- 
lungat. 

/ r 

contrast (kon-trast) png [Ing] 1: a 
paghahambing na nagpapakita ng 
kapansin-pansing pagkakaiba b pag- 
kakaiba 2: a antas ng pagkakaiba ng 
liwanag, dilim, at kulay ng isang 
larawan b pagbabago ng tingkad ng 
kulay ng isang bagay kapag itinabi 
sa ibang bagay. 

contribute (kon-tri-byut) pnd [Ing] : 
mag-ambag. 

contribution (kon-tri-byu-syon) png 
[Ing] : ambag. 

contributor (kon-tri-byu-tor) png 
[Ing] : tagaambag. 

control (kon-trol) png [Ing] : kontrol. 

controversial (kon-tro-ver-si-yal) pnr 
[Ing] : kontrobersiyal. 

controversy (kon-tro-ver-si) png 
[Ing] : kontrobersiya. 

conundrum (ko-nun-drum) png [Ing] 
1: bugtong na may nakatatawang 
sagot 2: palaisipan. 


convention (kon-ven-syon) png [Ing] : 
kumbensiyon. 

conventional (kon-ven-syon-al) pnr 
[Ing] : kumbensiyonal. 

conversation (kon-ver-sey-syon) 
png [Ing] : kumbersasyon. 

conversion (kon-ver-syon) png [Ing] : 
kumbersiyon. 

convert (kon-vert) png [Ing] : tao na 
nagpalit ng relihiyon, palagay, lapian, 
at katulad. 

convert (kon-vert) pnd [Ing] 1: ba- 
guhiri o magbago ng anyo, katangian, 
o gamit 2 : baguhin o magbago ng 
pananalig, palagay, lapian, at katulad 
3: palitan ng katumbas 4: Isp magtala 
ng puntos. 

convertible (kon-ver-ti-bol) pnr [Ing] : 
kumbertible. 

convertion (kon-ver-syon) png [Ing] 

1: pagbabalik-loob, ialo na sa pana¬ 
nalig o relihiyon 2 : pagpapalit sa 
katumbas 3: pagbabago ng katangian, 
kalagayan, o gamit : transpormasyon 
4: Isp pagtala ng puntos. 

convex (kon-veks, kon-veks) pnr [Ing] : 
malanday. 

convey (komvey) pnd [Ing] : ihatid. 

conveyor (kon-vey-or) png [Ing] : tao 
o bagay na tagahatid : transportador. 

conveyor belt (kon-vey-or belt) png 
[Ing] : mekanikal na kasangkapang 
panghatid ng mga bagay, karaniwang 
dinisenyo bilang isang tuloy-tuloy 
na sinturon o serye ng maliliit na 
gulong. 

convict (kon-vik) png [Ing] : tao na 
naparusahan dahil sa pagkakasalang 
kriminal. 

conviction (kon-vfk-syon) png [Ing] : 
kumbiksiyon. 

convolution (kon-vu-lu-syon) png 
[Ing] : sirkombulusiyon. 

convoy (kon-voy) png [Ing] : pang- 
katang paglalakbay sa dagat, lupa, o 
himpapawid ng isang pangkat ng 
magkakasunod na mga sasakyan at 
may kasamang tagapagtanggol Cf 

CARAVAN : KUMBOY. 

coho (kon-yo) png [Esp] : bahagi ng 
puke. 

cono (kon-yo) pnr Kol [Esp] : pa- 
kutyang tawag sa mga tao na itina- 
tanghal ang pagiging maykaya sa 
pamamagitan ng kilos, wika, at pana- 
namit Cf burgis. 

cook (kuk) png [Ing] : kosinera. 

cookie (ku-ki) png 1: biskuwit Cf 
galyetas var cooky 2: Com impor- 


cord 


masyong ipinapadala ng isang web 
server at itinatago sa isang web browser 
upang mabasang muli sa nasabing 
browser. 

cool (kul) pnr [Ing] : malamig. 

cooler (ku-ler) png [Ing\ : sisidlang 
nagpapanatili ng lamig Cf icebox, 

FREEZER. 

co-op (ko-op) png [Ing] : pinaikling 

cooperative. 

cooperation (ko-6-pe-rey-syon) png 
[Ing\ : kooperasyon 1 . 

cooperative (ko-6-pe-ra-tiv) png 
[Ing] : kooperatiba. 

coordinate (ko-or-di-neyt) png Mat 
[Ing] : kantidad, stikat, at lawak na 
nagtatakda ng posisyon ng isang 
point, guhit, o katulad. 

coordinate (ko-or-di-neyt) fmd. [Ing] : 

isaayos; mag-ayos. 

coordination (ko-or-di-ney-syon) png 
[Ing] : koordinasyon. 

cop (kap) png [/ng] : pulis. 

copaiba (ku-pey-ba) png [Ing] : oleo- 
resin na maktikuha mula sa tiopikong 
punong kahoy (genus Copaifera) sa 
Timog America at sangkap sa pag- 
gawa ng barnis at pantunaw ng pin- 
tunaw : kopaiba. 

copper (ka-per) png [Ing] 1: Kern 
malambot, mahuhubog, at meta- 
likong element na maaaring gawing 
konduktor ng elektrisidad (atomic 
number 29, symbol Cu) 2: tanso. 

copra (kop-ra) png [Esp Ing] : ka- 
libkib. 

copulation (ko-pyu-ley-syon) png [Ing] : 
kopula. 

copy (kop-i) png [Ing] 1: kopya 2: 
anumang isinulat o iginuhit upang 
ilathala sa pahayagan, magasin, o 
katulad 3: paksa ng lathalain, aklat, 
o balita. 

copyright (kap-i-rayt) png [Ing] : 
esklusibong karapatang ibinibigay 
ng batas para lumikha, mamahagi, 
o kumontrol ng mga kopya ng akda, 
musika, o anumang malikhaing ga- 
wain sa isang takdang bilang ng mga 

taon : karapatang-ari, kapirayt. 

% 

corazon (ko-ra-zon) png [Esp] : puso. 

corazon de maria (ko-ra-zon de 

ma-ri-ya) png Bot [Esp] : halamang 
(Caladium bicolor) ba!isaksak,may 
guhit na pula ang dahon, at kara¬ 
niwang nabubuhay sa mamasa-masang 
lugar : caladium. 

cord (kord) png [Ing] 1: maliit na 
lubid 2: Ele maliit, nababanat, at 





counter 


cordon 


172 


naiinsulang kawad o kable 3: Ana 1 
tila-lubid na estruktura sa katawan 
gaya ng spinal cord at katulad. 

cordon (kor-don) png [Ing] 1 ‘ taling 
pampala muti 2: sintas na ikinakabit 
ng paalampay sa balikat at nagpa- 
pakilala ng kadakilaan 3: posteng 
pangmilitar, sasakyang pandigma, at 
mga katulad na pumapalibot sa isang 
pook 4 : punongkahoy o palumpong 
na may isang sanga o mga sanga na 
nililinang upang tumubo ng palang 
sa lupa sa pamamagitan ng isang sa- 

lalay. 

cordon sanitaire (kor-don sa-ni-teyr) 
png [ Ing] : alinmang hakbang upang 
pigilin ang komunikasyon o ang 
paglaganap ng di kanais-nais na im- 

pluwensiya. 

core (kor) png [Ing] : buod; gitna. 

coriander (kor-yan-der) png [Ing] : 
kulantro. 

Corinth (ko-rinth) png [Ing] : Korinto. 

Corinthian (ko-rin-tyan) pnr [Ing] 

1 : taga-Korinto 2: namumuhay ng 
marangya 3: Ark may kaugnayan sa 
isa sa limang klasikong order, hugis 
kampana ang may dekorasyong haligi 
at nasa itaas na bahagi ng inukit na 
dahon ng acanthus. 

Corinthians (ko-iin-tyans) png[Ing] : 
Mga Taga-Korinto. 

cork (kork) png [Ing] : tapon. 

corkage (kor-keds) png [Ing] : bayad 
sa pagpapasok ng sariling alak sa isang 

restoran o klab. 

corkscrew (kork-skru) png [Ing] : 
tirabuson. 

corn (korn) png [Ing] : mais. 
cornea (kor-ni-ya) png [Ing] : komea. 
corned beef (kornd bif) png [Ing] : 

karne norte. 


corner (kor-ner) png [Ing] : sulok; 
kanto. 

cornerstone (kor-ner-stown) png 
[Ing] : panulukang bato. 

cornice (kor-nis) png Ark [Ing] : 
kornisa. 


corporal (kor-po-ral) png [Ing] 1: < 

kabo 2 : korporal 2 . 

corporal (kor-po-ral) pnr [Ing] : < 

korporal. 1 

corporation (kor-po-rey-syon) png 
[Ing] : korporasyon. 

corps (kor) png [Ing] 1: Mil pangkat 
ng mga taong may natatanging tung- 
kulin 2 : pangkat ng mga tao. 

corpus (kor-pus) png [Ing] 1: lawas 
ng mga sulatin na iisa ang uri o 
tungkol sa iisang paksa 2: Ana pangu- 
nahing bahagi o katawan ng hayop. 

corpuscle (kor-po-sel) png [Ing] 1: 
Ana selula, lalo na ang selula ng 
dugo : korpuskulo 2: maliit na lawas 
na nabubuong tanging bahagi ng 
organismo ; korpuskulo 3 s Pis Kem 
pangunahing particle ng matter gaya 
ng elektron, proton, o atom : kor¬ 
puskulo. 

\ 

correct (ko-rek) pnr [Ing] : tumpak. 

correction (ko-rek-syon) png [Ing] : 
pagwawasto; pagtutuwid: koreksiyon. 

Corregidor (ko-re-hi-dor) png: pulo 
sa bukana ng Look Maynila at ginamit 
na kuta ng panghuling pagtatanggol 
laban sa salakay ng mga Hapones 
noong Ikalawang Digmaang Pan- 

daigdig. 

corregidor (ko-re-hi-dor) png [Esp] : 
noong panahon ng mga Espanyol, 
ang administrador ng militar sa cor- 

regimiento. 

corregimiento (ko-re-him-yen-to) png 
[Esp] : noong panahon ng Espanyol, 
ang pook o distritong militar. 

corridor (ko-ri-dor) png [Ing] : pa- 
silyo 1 . 

corrupt (ko*rapt) pnr [Ing] 1: bulok; 

’ tiwali : korap 2: tumatanggap ng 
suhol : korAp 3: masama; maka- 

salanan : KORAP. 


cosmetic (kos-me-tik) png [Ing] : 
kosmetiko. 

cosmos (kos-mos) png [Ing] : kosmos. 

cost (kost) png [Ing] 1 : halagang 
ibinigay para maangkin, maparami, 
o mapanatili ang isang bagay 2: sak- 
ripisyo, lugi, o parusa 3: paggugol 
ng pera, panahon, o lakas. 

costume (kos-tyum) png [Ing] : ka- 
suotan ng mga tao sa iba t ibang 

panahon o lugar. 

Cotabato (ko-ta-ba-to) png : lalawigan 
sa gitriang Mindanao, Rehiyon XII. 

Cotabato Cordillera (ko ta ba-to 
kor-dil-ye-ra) pngHeo: walang patid 
na bulubunduking may habang 200 
km mula bunganga ng Ilog Mindanao 
sa hilaga hanggang Sarangani Bay sa 

kanluran. 

cotillion (ko-til-yon) ; png [Ing] : ko- 
tilyon. 

cottage (kot-ids) png [Ing] 1: malnt 
na bahay, karaniwang isang palapag 
lamang 2 : maliit na bahay sa lesoit 

o bundok. 

cotton (kot-on) png [Ing] 1 : bulak : 
koton 2: tela, sinulid, o damit : 

KOTON. 

cotton gin (kot-on d>in) png [Ing] : 
h agu tan g-p aiko t. 

cotyledon (ko-ti-li-don) png Bot 
[Ing] : kotiledon 1 . 

couch (kawts) png [Ing] : sopang 
de-kutson. 

cough (kaf) png [Ing] : ubo. 

coulomb (ku-lom) png Ele [Ing] : 
yunit ng kantidad ng elektrisidad. 


corruption (ko-rap-syon) png [Ing] : 
korupsiyon. 

corsage (kor-sads) png [Ing] : maliit 
na pumpon ng bulaklak na ikina¬ 
kabit sa baywang, balikat, o galang- 
galangan. 


cornstarch (korn-starts) png [Ing] : corset (kor-set) png [Ing] : korse. 

gawgaw na mula sa pinulbos na inais. Cortes (kor-tes) png Pol [Esp] : 

' - r ^ n batasan ng Espanya. 

v T r 


council (kawn-sil) png [Ing] : konseho. 

councilor (kawn-si-lor) png Pol [Ing] : 
konsehal. 

counsel (kawn-sel) png [Ing] 1: por- 
mal na payo 2 : pagkonsulta para 
humingi ng payo 3: tagapayo 4: 
sanggunian Cf konseho 5: payo. 

counsel (kawn-sel) pnd [Ing] : mag 
payo; pagpayuhan. 

counsellor (kawn-se-lor) png [Ing] 
tagapagpayo : konsehero Cf psych i 

ATRIST. { 


cornucopia (kor-nu-kop-ya) png [Esp] : 
kornukopya 13 . 

corny (kor-ni) pnr [Ing] 1 : sagana 
sa mais 2: Kol korni. 

corolla (ko-rol-a) png Bot [Ing] : 
korola. 

coronation (ko-ro-ney-syon) png [Ing ]: 

koronasyon. 


corundum (ko-run-dum) png Kem 
[Ing] : karaniwang mineral na alu¬ 
minum oxide, Al 2 0 3 , kilala sa matigas 

na katangian nito. 

coryza (ko-n-sa) png Med [Ing] : 
korisa. 


count (kawnt) png [Ing] 1 : bilang 2 

tao na maharlika at may ranggong 
katumbas ng konde, countess kung 

babae. 

counter (kawn-ter) png [Ing] 1 : a 
mahabang mesa o katulad na estruk- 
turang pinagdarausan ng mga tran- 
saksiyon ng isang tindahan, bangko, 
at iba pa b anumang katulad na 
estruktura na ginagamit sa pagsisilbi 







) 


counter 


173 


crescendo 


ng pagkain at iba pa sa isang bar o 
kapeteriya 2: tao o bagay na taga- 
bilang. 

counter (kawn-ter) pnr [Ing ] : taliwas: 

KONTRA, SALUNGAT. 

' & 

Counter- (kawn-ter) pnb [ Ing] : nasa 
kataliwas na tunguhin o paraan : 

KONTRA, SALUNGAT. 

counter- (kawn-ter) pnl [Ing] : kontra-. 

oounterciockwise (kawn-ter-klak-ways) 
png [Ing] : pihit pakaliwa. 

counterfeit (kawn-ter-fit) png [Ing] : 
huwad. 

s 

% • 

counterfeiter (kawn-ter-fi-ter) png 

[Ing] : manghuhuwad. 

t • % 

countermand (kawn-ter-mand) png 
[Ing] : kontraorden. 

countermold (kawn-ter-mold) png 
[Ing] : kontramolde. 

counternote (kawn-ter-nowt) png 
[Ing] : kontrapaso 1 . 

counterpoint (kawn-ter-poynt) png 
Mus [Ing] : kontrapunto. 

counterrevolution (kawn-ter-re-vo- 
lu-syon) png [Ing] : kontrarebolusyon. 

counterseal (kawn-ter-sfl) png [Ing] : 
kontraselyo. 

countershaft (kawn-ter-syaft) png 
[Ing] : kontraehe. 

countersign (kawn-ter-sayn) png [Ing | : 
kontrasenyas. 

counter signature (kawn-ter sig- 

ney-tsur) png [Ing] : panibagong 
lagda bilang garantiya sa bisa ng 
naunang lagda. 

countess (kawn-tis) png [Ing] : kon- 
desa. 

•a A • . " * * 

• • •* 

country (kan-tri) png [Ing] : bansa. 

country music (kan-tri myu-sik) png 
[Ing] : estilo o uri ng popular na 
musika sa America na sinasaliwan 
ng naalajd at may bagting na instru- 
mento, nagmula sa katutubong mu¬ 
sika ng Timog-silangan at musikang 
koboy ng Kanluran. 

coup d* etat (ku-de-ta) png [Fre] : 

kudeta. ' r 

. $ 

coup d* grace (ku-de-gra) png [Fre] 

1: biglaang pagpatay upang hindi 
na maghirap ang sugatan o malapit 
nang mamatay 2: mapagpasiyang 
salakay o pagkilos. 

coupon (ku-pon, kyu-pon) png [Ing] : 
kupon. 

course (kors) png [Ing] 1: kurso 2: 
set ng pagkaing inihanda 3: Kar 
hanay ng mga ladrilyo, bato, at iba 


pa; dingding o bubong 4: landas, 
daloy, o daan ng anumang guma- 
galaw na lawas 5: patuloy na progreso 
ng panahon o estado 6 : programa 
o seryeng binubuo ng isang tiyak na 
panahon 7: regular o likas na daloy 
ng pangyayari. 

court (kort) png [Ing] 1 : korte 12 2: 
parihabang espasyo na pinaglalaruan 
ng basketbol, tennis, at iba pang 
katulad na laro 3: hukuman. ; 

courtesy (kor-te-si) png [Ing] 1 : 

pagkamagalang; paggalang 2 : ka- 
butihan; kagandahang loob 3: pag- 
bibigay; pagpapaunlak 4: tulong. 

court Partial (kort mar-si-yal) png 
[Ing] : hukumang-militar. 

couturier (ko-tur-ye) png [Ing] : tao 
na nagdidisenyo at gumagawa ng 
damit. 

cove (kowv) png [Ing] : bingbing. 

cover (ko-ver) png [Ing] : kover. 

cover (ko-ver) pnd [Ing] : kover. 

coverage (ko-ve-reyds) png [Ing] 1: 
sakop; saklaw 2 : pangangalap at 
pag-uulat ng balita. 

cover charge (ko-ver tsards) png 
[Ing] : bayad na idinadagdag sa 
halaga ng pagkain at inumin Cf ser¬ 
vice charge. 

covert (ko-vert) pnr [Ing] i pailalim; 
palihim. 

COW (kaw) png Zoo [Ing] : baka; 
cattle. 

cowboy (kaw-boy) png [Ing] : koboy. 

cowpea (kaw-pi) png Bot [Ing] : 
paayap. 

coyote (ki-yu-ti) png Zoo [Ing] : kar- 

‘ c niborong tila usong mamalya ( Canis 
latrans) ng kanlurang America na 
kilala sa matagal at malakas na ungol: 
koyote . 

CPA, daglat (si pi ey) [Ing] : certified 
public accountant. . 

CPU, daglat (si pi yu) png Com [Ing] : 
Central Processing Unit. 

CR, daglat (si ar) : comfort room. 

Cr, symbol (si ar) Kem [Ing] : chro¬ 
mium. 

crack (krak) png [Ing] : biyak; lamat; 
siwang. 

cracker (kra-ker) png [Ing] : manipis 
at malutong na biskuwit: kraker. 

craftsman (krafts-man) png [Ing] i 
artesano. 

cranium (krey-nyum) png [Ing] : 
bungo. 

crash (krash) png [Ing\ 1 : pagbagsak 


2: malakas at biglang ingay 3: a 
malakas na banggaan, lalo na ng 
dalawang sasakyan b pagbagsak ng 
sasakyang panghimpapawid 4: pag- 
kabasag 5: Com biglaang pagkasira 
at pagtigil ng sistema. 

crash course (krash kors) png [Ing] 
: kursong madalian. 

-crat (krat) pnl [Ing] : pambuo ng 
pangngalan na nagsasaad ng pagi- 
ging kasapi o tagatangkilik ng isang 
anyo ng pamahalaan, hal autocrat, 
democrat. 

crater (krey-ter) png [Ing] 1 : bu- 
nganga ng bulkan : krater 2 : hugis 
mangkok na hukay, lalo na ang gawa 
ng pagsabog ng bomba : krater 3: 
Asn hukay na nakaangat ang gilid sa 
rabaw ng buwan o planeta, likha ng 
pagtama ng meteorite : krater 4: sa 
sinaunang Gresya, malaking mangkok 
na pinaghahaluan ng alak : krAter. 

-cratic (kra-tik) pnl [Ing] : pambuo 
ng pang-uri na nagsasaad ng uri ng 
pamahalaan, hal autocratic, demo¬ 
cratic. 

crayon (krey-yon) png [Ing] : krayola. 

cream (krim) png [Ing] s krema. 

cream of tartar (krim of tar-tar) 
png [Ing] : pulbos na galing sa 
tartaric acid at ginagamit sa paghu- 
hurno : kremor, tartaro 1 . 

credential (kre-den-syal) png [Ing] 

: kredensiyal. 

credit (kre-dit) png [Ing] : kredito. 

credits (kre-dits) png [Ing] : kredits. 

creek (krik) png [Ing] : maliit na 
ilog; sapa. 

cremation (kri-mey-syon) png [Ing] : 
kremasyon. 

crematorium (kri-ma-tor-yum) png 
[Ing] : krematoryo. 

creosote (kri-o-sut) png [Ing] : ma- 
langis na likido na may napaka- 
anghang na lasa, nanunuot na amoy 
at nagmumula sa distilasyon ng tar 
ng tabla at ginagamit bilang pam- 
preserba at antiseptiko : kreosota. 

crepe (krip, kreyp) png [Ing] : isang 
uri ng tela na makulubot s krespon. 

crepe (krep) png [Fre] : napakanipis 
na hotcake na maaaring lagyan ng 
sarisaring palaman : krespon. 

crepe paper (krip pey-per) png 
[Ing] : manipis at kulubot na papel 
at ginagamit na pandekorasyon. 

crescendo (kre-sen-do) pnr pnb 
[Ing] 1 : Mus a marahang paglakas 
ng tunog b bahaging may gayong 




crescent 


174 


cupboard 


paglakas 2 : patungo sa rurok; rurok. 

crescent (kre-sent) png [Ing] 1 : Asn 
gasuklay 2: emblem ng Turkey at 

Islam. 

cresol (kri-sol) png Kern [Ing] : alin- 
man sa tatlong isomerikong phenol 
((CH S ), C 6 H 4 OH) na ginagamit na 

disinfectant. 

Cretaceous (kri-tey-syus) png [Ing] : 
bahagi ng panahong Mezosoic. 

Crete (krit) png[Ing] : pulosaGresya 
sa Mediteranyo, Timog Silangan ng 
prinsipal na lupain ng Gresya. 

crew (km) png [Ing] : pangkat ng mga 
tauhan lalo na sa barko o eroplano. 

crew cut (kru kat) png [Ing] : gupit 
ng buhok, karaniwan sa mga sundalo : 

TSATU. 

criada (kri-ya-da) png [Esp] : sa ko- 
lonyal na lipunang Espanyol, babaeng 
katulong sa bahay; criado kung lalaki. 

crib (krib) png [Ing] : kuna. 

crime (kraym) png [Ing] : krimen. 

criminologist (kri-mi-no-lo-dyist) png 
[Ing] : kriminologo. 

crimson (krfm-son) pnr [Ing] : ma- 
tingkacl na kulay pula na may pag- 
kalila. 

crinoline (kn-no-lfn) png [Ing] : 
krinolina. 

Crispin (kris-pm) png Lit: tauhan sa 
Noli me Tangere , bunsong anak ni 
Sisa, at kapatid ni Basilio. 

Crissotan (kri-sot-an) png Lit: ber- 
siyon ng balagtasan sa wikang Kapam- 
pangan at ipinangalan kay Crisostomo 
Soto. 

critic (kri-tik) png [Ing] : kritiko. 

critical (kri-ti-kal) pnr [Ing] : kritiko. 

criticism (kri-ti-si-zim) png [Ing] : 
kritisismo. 

critique (kri-tik) png [Ing] : isang 
artikulo o sanaysay ng masusing pag- 
susuri sa isang akda, pilosopiya, at 

katulad. 

Croatia (kro-ey-sya) png [Ing] : re¬ 
publika sa timog silangang Europa 
at dating bahagi ng Yugoslavia. 

crochet (kru-syey) png [Ing] : gan- 
tsilyo. 

crooner (kru-ner) png [Ing] : mang- 
aawit na sinasaliwan ng orkestra o 
kombo. 

cross png [Ing] 1 : krus 1 - 2,3 2: ekis. 

cross (kros) pnd [Ing] 1 : tumawid 
2: gumawa ng interseksiyon 3: gu- 
muhit ng linya o mga linya sa isang 
panig patungo sa kabila 4: sa tseke, 


gumuhit ng dalawang magkaagapay 
na linya na tanda ng bayarin sa isang 
may account sa bangko 5: tanggalin 

sa listahan. 

crossfire (kros-fayr) png [Ing] : pa- 
litan ng putok ng magkabilang panig. 

crossing (kro-sing) png [Ing] : kro- 
sing. 

cross stitch (kros is- tits) png [Ing] : 
pagboborda nang paekis. 

crossword puzzle (kros-word pa-zel) 
png [Ing] : krusigrama. 

croton (kro-ton) png Bot [Ing] : san 
francisco. 

croutons (km-tons) png [Ing] t mali- 
liit na piraso ng tinapay na hiniwa 
nang pakuwadrado at ipinirito hang- 
gang matusta at lumutong. 

crow (krow) png Zoo [Ing] : uwak. 

crowbar (krow-bar) png [Ing] : bareta 

* £ 

de kabra. 

crowd (krawd) png [Ing] 1 s- malaking 
bilang ng mga tao na nagsama-sama, 
karaniwang walang kaayusan 2: pu- 
lutong ng mga tagamasid o taga- 
pakinig 3: malaking bilang. 

crown (krawn) png [Ing] : korona. 

crucial (krus-yal) pnr [Ing] : napa- 
kahalaga : krusyal. 

crucible (kru-si-bol) png [Ing] : krisol. 

crucifix (kru-si-ffx) png [Ing] : kru- 
sipiho. 

• cruel (kru-wel, kru-wel) pnr [Esp Ing] : 
lupit. 

cruiser (kru-ser) png [Ing] : knasero. 

crusade (kru-seyd) png [Ing] : kru- 
sada 1 . 

crust (krast) png [Ing] 1: matigas na 
paligid ng higit na malambot na bagay 
2: Heo panlabas na mabatong bahagi 
ng kalupaan. 

crustacean (krus-tey-syan) png [Ing] : 
alinman sa uri ng mga hayop-tubig 
na may matigas na balat, gaya ng 
hipon at alimasag : krustaseo. 

Cruz, Apolinario de la (krus a-po li* 
nar-yo de la) png Kas: tagapagtatag 
at pinuno ng Cofradia de San Jose : 

Hermano Pule. 

cryptogam (krfp-to-gam) png Bot 
[Ing] : malaking pamilya ng halaman 
na walang totoong bulaklak at binhi 
at gumagamit ng spore sa repro- 
duksiyon, hal pako, lumot, fungus. 

crystal (kris-tal) png [Ing] : kristal. 

crystalline (kids-tal-lm) pnr [Ing] : 
kristalina. 


crystallized (kns-tra-layz) pnr [/ng*] : 
kristalisado. 

► 

Cs, symbol (sues) Kem [Ing] : caesium. 

Cu, symbol (si-yu) Kem [Ing] : copper. 

cuatro aguas (ku-wat-ro ag-was) png 
[Esp] : bubong na may apat na dek- 

libe o tarik. 

cube (kyub) png [Ing] 1 : bagay na 
solido at may anim na magkakasin- 
laking gilid na kuwadrado : kubo 2 : 
Mat a ang product ng isang bilang o 
kantidad at ng square nito 6 ikatlong 
power ng isang bilang. 

cubic (kyu-bik) pnr [Ing] : kubiko. 

cubicle (kyu-bi-kel) png [Ing] : maliit 
na silid o kompartment. 

Cubism (kyu-bi*sem) png FA [Ing] : 
Kubismo. 

cucumber (kyu-kum-ber) png Bot 
[Ing] : pipino. 

cud (kad) png [Ing] : bahagi ng pag- 
kain na muling nginunguya ng rumi¬ 
nant pagkagaling sa unang tiyan nito. 

cue (kyu) png [Ing] 1 : hudyat sa 
kalahok sa pagtatanghal upang simulan 
ang kanyang gawain 2: paghahanda ng 
tape upang masimulan sa itinakdang 

bahagi 3: tako. % 

cul-de-sac (kul-de-sak) png [Ing] 1 : 
kalsada o daanang sarado ang isang 
dulo 2 : rutang walang patutunguhan 
3 : katayuang hindi matatakasan. 

-cule (kyul) pnl [Ing] : pambuo ng 
pangngalan na nagsasaad ng kaliitan. 

hal molecule. 

culmination (kul-mi-ney-syon) png 
[Ing] : pangwakas o pagwawakas. 

cult (kalt) png [Ing] : kulto. 

cultivate (kul-ti-veyt) pnd [Ing] : 
maglinang o magbungkal ng lupa. 

cultivation (kul-ti-vey-syon) png [Ing] : 
kultibasyon. 

cultivator (kul-ti-veytor) png Mek 
[Ing] 1: tagalinang o tagabungkal 
Cf magsasaka 2: makinang ginagamit 
sa pagbubungkal at paglilinang ng 

lupa. . 

culture (kul-tyur) png [Ing] : kultura. 

cum (kum) pnu [Lat] 1 : sa 2: may. 
mayroon 3: kasama ang 4: na may 
kalakip na. 

cum laude (kum law-de) png [Lat] \ 
may karangalan. 

cup (kap) png [Ing] 1 : kopa 2 ; tasa 2: 
bahagi ng bra o bathing suit na su- 
masalo sa dibdib. 

cupboard (kap-bord) png [Ing] : 
muwebles na may pinto at salansanang 











Cupid 


175 


pinaglalagyan ng pagkain, pinggan, 
at katulad Cf eskaparate, estante, pa- 

MINGGALAN. 

Cupid (kyu-pid) png [Ing] : Kupido. 

cupula (kyu-pu-la) png Ark [ Esp ] : 
magaang estruktura sa ibabaw ng 
simboryo at ginagamit na kampa- 
naryo 2 : parola. 

curator (kyu-rey-tor) png [Ing] : taga- 
pangasiwa ng museo, koleksiyong 
pansinirig, at iba pa. 



Cure (kyur) png [Ing] 1 : gamot o 
panggagamot 2 : paraan ng pag- 
iimbak ng karne sa pamamagitan ng 
pagpapausok, pagbuburo, at pag- 
aasin. 

currete (kyu-ret) png Med [Ing] : 
maliit na instrumentong pangkayod 
ng isang seruhano. 

curfew (kar-fyu) png [Ing] 1 : pagba- 
bawal na lumabas ng bahay o tirahan 
sa isang takdang oras ng gabi 2 : 
takdang oras para sa pagbabawal : 
kArpiyo. 


papasok ang titik, numero, o simbolo. 

curtain (kur-teyn) png [Ing] : tabing. 

curtain call (kur-teyn kol) png Tea 
[Ing] ; ang pagbaba at pagtaas ng 
kortina sa entablado sa Simula at 
wakas ng pagtatanghal. 

curve (kerv) png [ Ing] : kurba. 

cushion (ku-syon) png [Ing] : almo- 
hadon. 

% 

cuspidor (kus-pi-dor) png [/ng*].: 
kuspidor. 

custard apple (kas-tard a-pol) png 
Bot f Ing] : an on as. 

custodia (kus-tod-ya) png [Esp] 1: 
sagradong sisidlan na ginagamit sa 
pagtatanghal ng ostiya 2 : bahay dala- 
nginan o simbahan. 

custodian (kos-tod-yan) png [big] : 
tagapangalaga; tagakalinga. 

custody (kos-to-di) png [Ing] t: 
pangangalaga 2 : pagkabilanggo 3 : 
Bat ang pagtiyak sa tahanan, panga¬ 
ngalaga, at edukasyon ng isang menor 
de edad. 


curious (kyur-yus) png, pnr [Ing] : 
kuryoso. 

curiousity (kyur-yo-si-ti) png [Ing] : 
kuryosidad. 

curium (kyu-ri-yum) png Kem [Ing] : 
metaliko at artipisyal na radyoak- 
tibong element (atomic number 96, 
symbol Cm). 

curl (kerl) png [/ng] : kulot 1 . 

currency (ka-ren-si) png [Ing] : salapi. 

current (ka-rent) png [Ing] : daloy o 
agos. 


current (ka-rent) fmr [Ing] : pangkasa- 
lukuyan. 

current (ka-rent) pnb [Ing] : sa ka- 
salukuyan. 

curriculum (ku-ri-kyu-lum) png [Ing] : 
kurikulum. 


custom (kos-tom) png [Ing] : ka- 
ugalian. 

customer (kos-tu-mer) png [Ing] : 
mamimili; tao nabumibili ngpaninda. 

customs (kos-toms) png [Ing] : ad~ 
wana. 

cut (kat) png [Ing] 1: paghiwa 2: 
sugat o hiwa sa balat 3: pagbaba ng 
presyo, sahod, at iba pa 4: pagputol 
sa anumang bahagi ng pelikula, dula, 
at aklat 5: nakasasakit na salita o kilos 
6 : komisyon o kita 7: piraso ng kame 
8: estilo ng buhok 9: pagharang sa 
daraanan. 

cute (kyut) png [/ng] : may pang-akit 
ng isang sanggol : kyut; 

cuticle (k}^u-ti-kel) png[Ing] 1 : matigas 
na balat sa paligid ng kuko 2 : pan- 
labas na balat. 


curriculum vitae (ku-ri-kyu-lum vi-tey) 
png [Ing] : nakasulat na rnaikling 
buod ng buhay o karanasan ng isang 
tao Cf bio-data, resume. 

curry (ka-ri) png [Ing] 1 : pinulbos 
na mga rekado : kari 2 : putaheng 
ginagamitan nito : kari. 

curse (kers) png [Ing] : sumpa. 

cursor (ker-ser) png Com [Ing] 1: 
marka na tila ilaw na kumukurap sa 
iskrin at nagpapakita kung saan mai- 


cutlery (kat-le-ri) png [Ing] : kub- 
yertos; kutselyeriya. 

cutter (ka-ter) png [Ing] : pamputol. 

Cuydnen ( ku-yo-nm ) png: pangkating 
etniko na matatagpuan sa isla ng 
Cuyo at Dumaran sa Palawan. 

cv, daglat (si vi) [big] : curriculum 
vitae. 

-cy (si) pnl [Ing] : pambuo ng pang- 
ngalan na nagsasaad ng katayuan, 
hal bankcruptcy. 


Czech Republic 


cyanic acid (sa-ya-nika-sid) pngKem 
[/ng] : walang kulav at nakala-iasong 
acid, HOCN. 

cyanide (sa-ya-nayd) pngKem [Ing] a 
salt ng hydrocyanic acid, gaya ng 
potassium cyanide, KCN fa isang 
nitrile, tulad ng methyl cyanide, 

c 2 h 3 n. 

cyanocobalamin (say-a-no-ko-bal- 

a-min) png BioK [ Ing] : bitamina B ]9 . 

cybernetics (say-ber-ne-tiks) png 

[Ing] : agham ng komunikasyon at 
ng automatikong sistema ng pag- 
kontrol kapuwa sa makina at buhay 
na nilalang. 

cyberspace (say-ber is-peys) png 
[Ing] : ang likhang isip na kaligirang 
ginaganapan ng elektronikong komu¬ 
nikasyon. 

cyborg (say-berg) png [Ing] : tao na 
higit ang taglay na pisikal na kaka- 
yahan sa tulong ng makinang pantek- 
nolohiya. 

cycle (say-kel) png [Ing] 1: bisikleta 
2: panahon 3: siklo. 

cycling (sayk-ling) png [Ing] 1: pag- 
bibisikleta 2 : karera ng bisikleta. 

cyclist (sayk-list) png [Ing] : siklista. 

cyclone (say-klon) png [Ing] : buhawi. 

cyclope (say-klop) png MU [Ing] : 
higante na may isang -mata. 

cylinder (si-lin-der) png [/ng] 1: 
silinder 2: Mus silindro. 

cymbal (sim-bal) png [/ng] : pom- 
piyang. 

cynic (si-nik) png [big] : siniko. 

cyst (sist) png Med [Ing] : abnormal 
na supot na nababalot ng lamad at 
naglalaman ng likido o substance na 
malapot Cf bukol. 

cytoplasm (say-top-la-sem) png Bio 
[Ing cyto+plasm] : ang protoplasm 
ng cell na hindi kasama ang nucleus; 

SITOPLASMA. 

czar (tsar) png [Ing] : tsar. 
Czechoslovakia (tse-kos-lo-vak-ya) 

png [Ing] : dating bansa sa gitnang 
Europa noong 1918-1992 at ngayo’y 
nahahati sa Czech Republic at Slo¬ 
vakia. 

Czech Republic (tsek re-pab-lik) png 
[Ing] : bansa sa gitnang Europa at 
isa sa dating dalawang bahagi ng 
republika ng Czechoslovakia. 












D, d png 1 : ikaapat na titik sa alpa- 
betong Filipino at tinatawag na di 
2 : ikaapat sa isang serye o pangkat 
3 : sa ilang paaralan, pinakamababang 
pasadong marka sa gawaing aka- 
demiko 4: Mus a ikalawang nota o 
tono ng diyatonikong eskala ng C 
major o ikaapat sa kaugnay na es- 
kalang A minor h eskala o key na 
nakabatay sa notang ito 5: pasulat 
o palimbag na representasyon ng D 
o d 6 : tipo, tulad ng sa printer, upang 
: magawa ang titik Do d. 


D, daglat (di) 1 : densidad 2: pamilang 
na Romano para sa 500. 

D, symbol (di) Kern [Esp] : deuteryo. 

da png: tawag sa titik D sa abakadang 


Tagalog. 

da png 1 : pinaikling anyo ng inda , 
tawag sa ina o ale ng ama o ina 2 : 
pinaikling anyo ng tarula o matandd . 

da pnh [Kap Ilk Pan] : nila. 

d&*ag pnd mag-d£-ag, du-m£-ag, 

da-a-gan, da-6-gin [ Tan] : pumanhik. 

da-dn png 1: pook na nauukol sa 
paglakad o pagtakbo ng tao, hayop, 
o sasakyan patungo sa isang pook 

Cf BAGNOS, HAYWEY, KAEYE, IAN DAS, 

lansAngan : agihan, camino, dAlan 1 , 


ESTRADA, GATOS 3 , JALAN, lAWANG, WAY 1 , 
yagban 2 : bakas o palatandaang na- 
iwan sa pagdaraan 3: dahilan; sanhi 
4: paraan o sistema 6: Mat pamilang 
na katumbas ng sampung sampu 


var raan : hundred, siyento. 


da-6n pnd du*ma-&rt, mag-da-6n, 
i-da-£n ( da-a-n6n : sumagiit o pu- 
munta sa isang pook nang panan- 
dalian lamang. 

da-an pnr [Bik HU Ilk Pan Seb War] : 
luma. 


da*&n pnr : nakalipas; yumao; pu- 
manaw. 

da-£-nan png [daan+an] 1 : makipot 
na lagusan 2 : ruta ng bapor, ero- 
piano, at iba pang sasakyan 3: sa 
karera, takdang puwang para sa 
bawat kalahok 4: pook na inihanda 
o ibinukod upang malakaran, gaya 


ng bangketa o pasilyo : iakarAn. 

da-&n-da-&n png [ST] : kambas na 
hindi mainam ang pagkakahabi. 

da-6n-da-6n pnr, pub [daan-daan] : 
napakarami; ilang daan. 

da• 6ng- b6 • kaI png [ daan+na-bakal] : 
riles var daambakal. 

da*ang-b£-yan png [daan+na-bayari] : 
pangunahing lansangan; haywev var 
daambayan. 

d6-at png Bot [S7] : damo na mali- 
gasgas ang dahon. 

da*bd png [Seb Tag] : malapad na 
palayok. 

da*b6*kan png Mus [ Mag] : tambol 
na maliit at hugis mangkok. 

d^'baw png: pook na tawiran sa ilog, 
lawa, o kauri Cf bantu an. 

Dd-baw Ba*g6-bo png [Bag] : Ba- 
gobo na naging Kristiyano at nani- 
nirahan sa kanlurang bahagi ng 
golpo ng Davao : Davao-Bagobo. 

d^b*bi png [Kal] : sanepa sa dingding 
ng kubo. 

dab*ddb png : kinang; ningning Cf 

DUBDOB. 

da-bi-bil png [Kap] : sagitsit ng tubig. 

d&’bog png : kilos n’a nagpapahiwatig 
ng pagkainis o pagkagalit, kamniwang 
sinasabayan ng padyak: parAk 1 - pnd 

mag-da-bdg, du-m^bog, da*bu*gan. 

da*b6k png [Pan] : alikabok. 

d6-bong png [HU] : vabong. 

da-bong png Bot [Seb War] : labong. 

d^*bu-d^*bu png Mus [Mag Yak] : 
gimbal. 

da*bul*bul png [Kap] : daloy. 

da-bung-bung png [Kap] \ kugkog. 

dactyl (dak-til) png Lit [Ing] : me- 
trikong sukat na may mahaba at 
tinuldikang pantig at sinusundan 
ng dalawang maikli at walang tuldik. 

dad png [Ing] : pinaikling anyo ng 

daddy. 

d&-da png [Man] : matandang babae. 


da-dS png 1: daldal 2: [War] tiya o 
tiyahiri. 

da*da*£*nin png [da+daan+in] : sa- 
laping papel na nagkakahalaga ng 
sandaang piso. 

d&*dag png [ Mrw] : ligaw 2 . 

# 

d^-da-la-wa pnr [da+dalawa] : dalawa 
lamang; gawa sa o binubuo lamang 
ng dalawa. 

dd-da-la-wam-pii-in png [da+dala- 
wampu+in] : salaping papel na nag¬ 
kakahalaga ng dalawampung piso. 

da-dd-li png Zoo : maliit at manipis 
na isda ( Psettodes erumei ), makipot 
ang bibig, mahaba ang nguso, at 
maliit ang hulihang palikpik sa ilalim. 

da-da-pi-lan png [Ilk] : kabyawan 1 . 

daddy (da-di) png [Ing] : itay: dad. 

d£*do png 1: [Esp Ilk] cube na may 
ukit na bilog ang mukha Simula sa 
isa hanggang anim : dice, dais 2 : 

[ Mrw] araro. 

dad-y£-ngan png Bot: uri ng matigas 
na punongkahoy ( Agathis philip- 
pinensis) : adyAngaw, anAno, baiaw, 
ladyAngaw, umngat. 

dad-ya-yu png Mus [Bal] : diw-diwas. 

Daedalus (de-da-lus) pngMit [Ing] : 
arkitektong taga-Atenas na gumawa 
ng laberinto pam kay Minos; gumawa 
rin ng mga pakpak para sa kaniyang 
sarili at sa kaniyang anak na si Icarus 
upang makatakas mula sa Crete. 

d£-eng png [Kap HU Ilk Tag War] : 
isdang biniyak, inasnan, at pinatuyo: 
bAdi, bAral, bArol, bitAd, buiad, 
pAkas, pindAng, pindaH - pnd mag- 
da-eng, i-da-eng, da-i-ngin. 

d£*ga png [Esp] : patalim. 

da*g4 png [Ilk] : lupa 1 . 

da-ga png i sa sinaunang lipunang 
Bisaya, ritwal ng pag-aalay na isina- 
sagawa bago dumaong ang bangkang 
sasalakay. 

da-ga png Zoo : mapagngatngat na 
hayop (genus Rattus) na humahaba 
nang 25^.38 sm, maikli ang nguso, at 




177 


dagabas 


dagi-dagi 


nakatira sa lungga : akag, ambaw 

dma rrr/SK u \ rS 3 n A G1 S. f IAG A. KARAM 


- r 


KINO, KUMPAW, OTOT, RAT, RATON, K1YA, 
YATOT. 

da-ga-has png Bot : yerbang tila pako. 

da*gab*dib png : lagablab. 

da*gi-da*gi*an png [ daga+dagd+an] : 
kalamnan sa harapan ng pang-itaas 
na bahagi ng bisig. 

da-gads png [571 * pag-iri - pnd du* 

ma*gads, ma*pa*da*gads. 

da-gadik png : tunog na likha ng 
apoy : kalAbkab. 

da*gal*dil png: ugong. 

di*gal*didan png: larong hilahan o 
tulakan nang pahilahod. 

da*gal*wik png: tunog ng pabulwak 
na agos ng tubig var dagawak: alawAk, 

AWER, BABUWAK, SAGAWAK, SALISOL . 

da*gci*mi png [ Bik HU Seb War] 

dayami. 

da-gin png: pampatong na mabigat 
na bagay, 

da*gan pnd du*mi*gan, i*di*gan, 
da*ga*nan [Seb Tau ] 1 : tumakbo 2: 

kumandidato. 

da*gin/mdda*ga*nin, mag-da-gan, 
du*ma*gin, i-pan*da*gin : mag- 

patong; pumatong. 

dag-in pnd dag-in, du*mag-in, 
mag*dag-in [57] : magdagan. 

dag-a-nan png [Seb] : pagkakataon; 
pag-asa. 

da*ga*nis png 1 : dalas; dagasdas 2: 
yabag 3: kaladkad; hila - pnd mag* 
da-ga*nis, da*ga*na*sin, du*ma* 
ga-nis. 

da-gin-dan/jm/da-gan-di-nin, mag* 
da-gan-dan, i-pa*da*gin*dan [ST] : 
dalhin nang sapilitan. 

da*gan-ding png 1 : darang; bilad 
2 : hunab. 

di-gang png [Seb War] : pluma. 

da-gang png [Seb] * dikin. 

di*gang pnd mag*di*gang, da*gi- 
ngin, i*cJi-gang [571 ' makipag- 
kontrata nang malakihan. 

dag-a-ngan png [57] : kalakal; pro- 
dukto. ' 

da-ging bi*hay png Zoo [daga+ng 
bahay] : uri ng daga ( Rattus Sp) na 
naninirahan sa bahay. 

da-ging bu-kld png Zoo [daga+ng 
bukid] : uri ng daga (Rattus Sp) na 
naninirahan sa bukid, kumakain ng 

ta-Ucja; of : DAGANG PARANG. 


da-ging bun*d6k png Zoo [daga+ng 
bundok] : uri ng daga (Rattus ra-bon) 
na may magaspang at matinik na 
balahibo, karaniwang naninirahan sa 


II AG AN G 


A ' 

da-gang bu*win png Zoo [daga+na 
buwan] : talira-balibuy. 

da-ging ding-dfng png [daga+ng 

1: Zoo bubuwit 2: Idy tao 



na nang-uumit. 
da-ging gHMan png Zoo [daga+ng 

: bubuwit. 



da-ging k6s*ta png Zoo [daga+ng 
kosta] : uri ng daga (Rattus Sp) na 
maikli ang tainga at bun tot, may ku~ 
lay na puti, itim, o kape, karaniwang 
ginagamit sa mga eksperimentong 
pang-agham : dagang puti. 

da-ging pi-rang png Zoo [daga+ng 
parang] : dagang bukid. 


da-ging pu-ti png Zoo [ daga+na puti]: 
dagang kosta. 

da-gi*rag png 1: away; basag-ulo 2: 
ingay ng pag-aaway. 

da-ga-rig png: sinaunang kasangka- 
pan na ginagamit sa paghila ng troso. 

da-gas pnd du*ma-gis f da-ga-stn, 
i-da-gis [UK] 1: dumaan 2: sunduin 

o kaunin. 

da*gasa png: kabilisan at kabiglaan 
ng lakad, takbo, at iba pang kilos var 

RAGASA : DALOS, HANGOS. 

da-ga-sa-an png [dagasa+an] : sabay- 
sabay na pagbagsak ng mabibigat 
na bagay at ang ingay na nilikha nito 
var dagsaan : iagapakan. 

da-gas-dis png : pagsugod; pagma- 
madali : dag an As 1 . 

di-gat png [Bik HU Seb War Tag Tau ] : 
malawak na tubig-alat na bumaba- 
lot sa malaking bahagi ng rabaw ng 
mundo at pumapalibot sa kalupaan 
Cf karagatan : mar, sea. 

Da-gat Ad-ri-a-ti-ko png [Tag dagat 
Esp adriatico] : isang panig ng Dagat 
Mediteraneo sa pagitan ng Italy at 
tangway Balkan : Adriatic Sea. 

Dagat Aegean (da-gat i-dyi-yan) png 
[ Tag dagat Ing Aegean] : isang panig 
ng Dagat Mediteraneo sa pagitan ng 
Greece at Turkey : Aegean Sea 

da-gi-tan png 1: [dagat+an] lawa 2: 
Zoo [Seb] taklobo. 

Dagat Caspian (da-gat kas-pi-yan) 
png [ Tag dagat Ing Caspian].: lawa 
na may tubig-alat na nasa pagitan ng 
timog-silangang Europa at Asia : Cas¬ 
pian Sea. 


Dagat Celebes (da-gat se-le*bes) png 
[ Tag dagat Big Celebes] : bahagi ng 
Pasipiko sa pagitan ng Celebes at 1- i- 
lipinas : Celebes Sea. 

da*gat-da*ga*tan png [ dagat+iagat+an]: 
lawa. 

Dagat Ionian (da-gat a-yo-ni-yan) 
png [Tag dagat Ing Ionian] : isang 
panig ng Dagat Mediteraneo sa timog 
Italy, silangang Sicily, at Greece s 
Ionian Sea. 

D6-gat l-tfm png: dagat sa pagitan ng 

Europa at Asia at nahahangga-han 
ng Turkey, Romania, Bulgaria, at 
Unyong Sobyet: Bi ace Sea. 

D£*gat Me-di*te*rd*ne*6 png [Tag 
dagat Esp Mediterraneo] : dagat na 
napalilibutan ng Europa. Africa, at 
Asia : MediterAnyo 1 , Mediterranean 

Sea. 

D£*gat Pa*tay png: lawa na may tubig- 
alat at nasa hanggahan ng Israel at 
Jordan : Dead Sea. 

D&*gat Pu*la png : dagat sa pagitan 
ng Egypt at Arabia : Red Sea. > 

da-ga-t6n [Seb] : mahiluhin sa biyahe. 

Di-gat Su-la*w6*si png [Ind] : Dagat 

Celebes. 

Di-gat Tsi-na png: ang bahagi ng 
Pasipiko at nasa hanggahan ng China s 

China Sea. 

di-gaw png 1: [ Seb] pangangarap 
nang gising 2: Zoo [Ifu ] baboy na 
may kulay na mapusyaw na kahel. 

dag-iy png Lit [ Kan] : pagsasalaysay 
na patagulaylay ng mga babae tung- 
kol sa buhay ng yurnao. 

da-gay*day png 1 : pagkakagulo 2: 
daloy ng pangyayari 3: gawang pa- 
dalos-dalos 4: agos ng tubig. 

dag-dig png [Bik Kap HU Ilk Mag 

War Tag] : anuinan o sinumang isi- 
nama o ipinuno C/adis\on : dogan, 
dugang. 


da-ges png [Pan] : iri. 

dagger (da-ger) png [Ing] : patalim. 

dag-g6 png [Iba] : katas. 

dag*hi 1: mura; mumurahm 2 : 
malupit; may matigas na puso. 

dag* ha I png [Tau] : dibdib. 

dag*han [5^] : marami. 

dig-Hong png [Seb] 1: ugong 2 : ha- 

linghing. 

da*gs pnr y pnb 1 : bihasa; sanay 2: suya; 
sawa. 

di-gi-di-gi png [Ilk] 1: duyan na ka- 
wayan o y r antok : hamaea 2 : pansa- 
mantalang kamilya 3: kontrapsiyon 










All 


dagil 


178 


daguob 


na inilalagay sa likod para sa pagbu- 
buhat ng bata o anumang bagay na 
mabigat. 

d&*gi! png: sagi -pnd ma*dci*gii, da* 
gMin, i-pan-da-gil. 

da*gH&b png [57] : walang kabulu- 
hang pagpapasikat o pagyayabang. 

da-gidan png [ dagil+an ] 1: larong 
sagian 2: pagpipingkfan ng mga siko 
at balikat. 

da*gi*!ap png: kinang. 

da*gil*dii png: tunog ng bumubuhos 
na graba. 

dag4m png: dag-om. 

da*gin*dfng png 1: ugong 2: ingay ng 
madia. 

da*grnot png [ Seb] i tipid -pnd mag* 
da*gs*not, da*gi*nu*tin, i*da*gi*not - 
ma*da*gs*not. 

da*gi*ray png Lit Mus [57] : awit ng 
pagsagwan. 

da*gfs png Zoo [. Kap ] : daga. 

dagis^nddu*ma*gi's, i*da*gis, ma* 
pa*da*gis : iri var dag-fs. 

da*gis-da*gbsan png 

[dagis+dagis+an] : pook na 

dinaraanan ng patuloy at malakas na 
hangin. r 

da*gis*dss png: malakas na hihip ng 
hangin. 

da*gi*sik : pipis; siksik. 

da-gbson png 1: paglapit upang 
magkatabi-tabi: ipod 2: paghingi ng 
tulong -pnd mag*da*gi*son, i*da* 
gi'son, du*ma*gi*son. 

Dcl*git png : ritwal ng pagdagit sa 
luksang damit ng imahen n^ Mahal 
na Birhen, isinasagawa kung Pasko 
ng Pagkabuhay. 

di*git png [Kap HU Seb War Tag] : 
bigla at mabilis na pagtangay mula 
sa itaas o habang lumilipad -pnd man* 
d3*git, da*gi*tin, du*ma*git. 

da*gst png Zoo : uri ng ilahas na pato 
(family Anatidae). 

da*gi*t h png Bot [Mrw] : pakwan. 

da*gi*tab png\ : [57] liyab 2: elek- 

trisidad; koryente. 

da*git*dit png : mabilis na pagbayo 
ng palay sa lusong: mkdik -pnd mag* 
da*git*dit, i*da*git*dit, i*pag*da* 
git'dit, du*ma*git*dit, da*git*di*tfn. 

da*gi*ya png: sa sinaunanglipunang 
Bisaya, pagtitipon ng mga tao upang 
makipagkalakalan. 

dag*ka*lan png Bot: bitaog var dang- 


kalan. 

dag-kot pnd mag*d6g*kot, dag* 
k6*tan, i*d£g*kot [Seb War] : mag- 

sindi. 

dag*l£t png : pagpapaikli ng salita, 
parirala, o pahayag : abbreviation, 

ABREBYATURA. 

dag*IT png Lit \ maikling-maikling 
sal ays ay : rapid As. 

dag*l! , pnb : kagyat. 

dag*li*an pnr, pnb [dagli+an] : mabi- 
lisan; sa maikling panahon. 

dag*md/wdma*dag*m&, du*mag*m&, 
dag*ma*in [Seb] : sumubsob. 

dag*mal pnd mag*d^g*mal ( dag* 
m^-lan, i*dag*mal [Seb] 1 : pagma- 
lupitan 2: magdulot ng kasiraang- 
puri o pasakit. 

dag*may png [Mnd] : abakang ikat 
na tela, ginagawang paldang pam- 
babae at hugis bumbong. 

dag*nas pnd dag*na*s£n, du*mag* 
nas, i*dag*nas, i*pan*dag*n6s [HU]:- 
buhusan ng tubig. 

dag*nay png [Seb War] : palayaw. 

Dagohoy, Francisco (da-go-hoy fran- 
sis-ko) pngKas: kabesa ng baranggay 
sa Bohol na namuno ng pinakama- 
habang pag-aalsa na umabot nang 
85 taon (1744-1828). 

da*gok png : suntok na pababa o 
mula sa itaas Cf bigwAs, sapor, sumbi : 

DANOG, SUMBAG, TUMBUK - pnd man* 

d£*gok, da*gu*kan, du*m6*gok. 

da*g6l pnr : malaki at may mabulas 
na pangangatawan : dagul. 

da*gol*da*lan png Zoo [Seb] : miralya. 

da*gom png [Bik HU lb a Pan Seb 
War] : karayom 1 . 

dag-om png [Seb] : ulap na maitim at 
nagdadala ng ulan ; dag-im, dalumoy, 
lulam, nimbus. 

da*gom png Sin [Kal] : blusang pam- 
babaeng tinina sa pamamaraang tritik, 
may bordadong manggas, gawa sa 
abaka, at may panilay. 

da*g6n png [Seb] : antmg-anting. 

da*go*ok png : ingay na likha ng dagok 
var daguok : bagook. 

da*gop png [Pan] : kawan. 

da-gor png Mus [Bon] : awit ng dam- 
dam in ng babae sa kaniyang asawa. 

da-gos png [Ilk Tag War] 1 : mabilis 
o dali-daling kilos 2 : tunog ng kina- 
kaladkad. 

• • 

da*gos pnd mag*d£*gos, »*d£*gos f 
du*ma*gos [Bik] 1 : magpatuloy 2: 


pumasok. 

da*goy*d6y pnd i*da*goy*d6y, ma* 
da*goy*d6y, da*goy*du*yin [ST] : 

ipaanod sa tubig. 

da*g6*yon png [57] : samahan. 

da*go*yong png Mus [Hgn] : suling. 

dag*pi png 1: [Seb War] tapik 2: 

[ Seb] tampi. 

dag-sd png [Kap HU] : dagsa. 

dag-sa png [Bik Seb Tag War] 1: 
biglaan at sabay-sabay na pagdami 
ng mga tao o bagay : bugso, bunton- 

BUNTON, DAL-EN, DASAG, DUGA, DUSO - 

/md du*mag*sa f dag*sa*6n, dag* 
sa*in 2: [Hit] yagit. 

dag*sd /?nddu*mag*s^, ma*dag*s&, 

dag-sd-in [5^] : maanod sa pam- 
pang. 

dag*s4*an png [dagsa+an] 1: pook 
na bagsakan ng mga bagay tulad ng 
mga produktong dumating 2: pana¬ 
hon na marami ang mga produkto 
sa pamilihan. 

d£g*sip png [HU] : simbolo o markang 
ginagamit para sa mga bilang o nu- 
mero. 

dag*ta png Bot [Bik Kap Tag] : malapot 
na katas ng halaman o punongkahoy: 
balAw 3 , digtA, dugA, tabol, tagok 2 , 

TUBBOG, yAGO. 

d&g*tum pnr [5^] : itim. 

da*gu*b&ng png: lagapak. 

da*gub*d6b png 1: malaking liyab o 
alab 2: ingay na likha nito. 

da*gu*dog png [Ilk] : kombinasyon 
ng hangin at ulang malakas var du- 
gudog. 

da*gul pnr [Kap] : dagol. 

da*gul*d6l png [HU Seb Tag War] 1: 
ingay na likha ng makina kung malu- 
luwag ang mga piyesa 2: tunog na 
likha ng bagay na nagbanggaan 3: 
ugong 4: batidor. 

d£*gum png [Bik HU Iba Ilk Pan Seb 
War] : karayom. 

da*gun*d6ng png : ugong na napa- 
kalakas, gaya ng kulog. 

da*gun*du*ngan png [daguridong+an] : 
mga tunog mula sa kanyon, kulog, at 
iba pang tila gumugulong, sabay- 
sabay, at malakas. 

da*gu*n6t png: hagunot. 

da*gu*n6t pnddu*ma*gu*n6t, mag- 
da*gu*n6t, da*gu*nu*tfn : lumakad 
o tumakbo nang mabilis at maingay 
na parang ipinagdiriinan ang mga 
paa. 

da*gu*ob png [HU] : kulog. 


1 ' ■**•». 













179 


Dagupan 


Da-gu •pan png i lungsod sa Pangasinan. 
d a • g u S • d OS png 1: dulas var dausdos - 

pnd mag*da*gus*d6s, i *da*gus-dos, 
du*ma*gus*dos 2: tunog ng pagka- 
ladkad. 

da*guy*doy png : daloy ng tubig na 
marahan. 

da*gu*yd png 1: matalik na kaibigan 
2; kaapid; kalunya. 

dag *wart png i baklad na tila bubo, 
ipindnghuhuli ng hito, at ginagamit 
sa Paete, Laguna. 

dag-wa-ri png Bot : diliwariw. 

dag-yang pnd mag*dag yang, du* 
m6g*yang, ma # ki*dag*yang [HU] : 
makisaya; sum ay aw at gumawa ng 
maingay na pagtatanghal sa kalsada 
o saan mang pook - pnr di*nag*yang. 

dag*yaw png [HU] ; bayanihan. 

da*ha png [ Seb] : tina. 

da-ha png [57] : pag-iimbak o pagti- 
tinggal ng mga bagay na pantustos, 
lalo na ng kalakal. 

da*h6k png : maingay na paraan sa 
pagpapalabas ng anumang nasa lala- 
munan Cf lurA ~ pnd du*ma*hak, 
i*da-hak, da*ha*kan. 

da*ha*ka png [57] : puwang na inila- 
lagay sa tabla kapag nag-uumpisang 
mabiyak. 

da*ham*ba png: dalamhati; pighati. 

da*han png 1: galaw o kilos na mabagal 
2 : hina o kakulangan ng sidhi. 

da*han-da*han pnb [dahan+dahan] 
1: malumanay; banayad 2: hinay- 
hinay; unti-unti. 

da*has png [Bik Tag War] 1: puwersa; 
lakas 2 : lupit; bangis 3: tapang; lakas 
ng loob : kalasipan. 

d£*hat png : bentaha; pakinabang; 
says ay. 

da*h6t*da*hat pnd mag-da*hat*da* 
hat, du*ma*H6t*da*h6t [57] : umu- 

rong, gaya ng damit na nilabhan.. 

da-hay pnr : pabago-bago; salawahan. 

* / 

d6*hik png [Bik Seh Tag] 1; pagsadsad 
ng hayop o sasakyang dagat 2: pag- 
sampa o pag-alis sa hagdan 3: ding- 
ding ng bangka na ikinakabit sa lain 
ng pamandawan. 

da*hil png [Bik Tag] : dahilan. 

da*hil put [Bik Tag] : sinusundan ng 
“sa,” sanhi o bunga ng : because. 

da*hi*!an png [Bik Tag dahil+an ] 1 : 
sanhi nganuman ; cause 1 2: mabuti 
o sapat na katwiran 3: anumang ibini- 
bigay na paliwanag upang patawarin, 
pagpaumanhinan, o makakalag sa 


dairy 


pananagutan 4: saligang pinagba- 
batayan ng anumang teorya o gawain 
5: anumang sinasabi, ipinipilit, o 
iginigiit upang makapangatwiran Cf 

ALIBI : BARIRADj DISKULPA, PAMBAR, REASON. 

A 

da-hi-las pnd i*da*hi*l6s, mag*da* 
hi*l6s, da*hMa*sin: pagkiskisin ang 
dalawang bagay : kusot, ihasa. 

da*hi*lig png : malawak na dalisdis 
ng burol o bundok : bausbis, deklibe. 

da*hit png 1: tabla-nabe 2: magna¬ 
il akaw. 

da*hi*yp pnd ma*da*hryo, i*ka*da* 
hf*yo [57] : madulas. 

da*hol [Seb] : magaspang. 

d6*hom pnd du*m6*hom, da*hu*min 

[Seb] : umasam. 

da*hon png 1: Bot [Bik HU Mag Seb 
Tag War] lapad at luntiang bahagi 
ng halaman na tumutubo sa sanga o 
tangkay : belong, don, leaf, ora, raon 
2: palapa 3: pahina ng anumang 
babasahin; page 4: manipis at malapad 
na bahagi ng sagwan, pala, sandok, 
at katulad 5: pohas 1 * 2 6: entrada 6 . 

dd‘hong-ga*be png Zoo [dahon+ng- 
gabe] : darapugan. 

da*hong-pu*!6 png Bot [dahon+na- 
pula] : halamang ornamental ( Hemi- 
graphis colorata) na ipinapalibot sa 
batuhang hardin. 

da*hop png : tagpi. 

da*hop pnr : kulang ng salapi o ng 
mga batayang pangangailangan sa 
buhay : hikahos, kapos, lipit, saiat. 

da*hum*pa*16y png Zoo [dahon+ng+ 

- palay] : uri ng ahas (order Ophidia) 
na luntian ang kulay, gaya ng dahon 
ng palay, at makamandag. 

da*hu*n£n png Zoo : page ( Dasyadis 
kuhlii) na may batik na asul. 

d£*hung-ma*IMong png\: unti-unting 

paglakas ng katawan ng tao na galing 
sa sakit 2: panahon nito. 

da*hu*nm [dahon+in] : malimit tu- 
buan ng dahon. 

da*huy*h6y png [57] : pagkasangkot 
ng damdamin. 

da*hu*yo png : lamuyot var rahuyo. 

Dad! pdd [Bik] : Huwag! 

da*i*da*it png [Mrw] : bagay. 

d6*ig png [Kap HU Seb Tag War] \ 
ningas. 

dadg pnr [Kap Tag] : nahigitan sa 
anumang antas ng kakayahan; natalo; 
nagapi : daog, ingkin. 

da*ig-da*i*gan png [daig-daig+an] : 
tao na laging inaapi o minamaltrato. 


da*ig*dig png [Kap Tag] 1: lupa 2: 
mundo, kasama ang mga naninirahan 

dito : DAIGDIGAN, KAPAR.AN, KINABAN 2 , 

siKLUBAN, wori.d, yatu 3: anumang 
kalagayan, kaharian, o dominyo, at 
ang lahat-lahat ng nauukol dito. 

da*ig*di*gan png [daigdig+an] : daig- 
dig 2 . 

% 

dad-gon png Mus Lit [HU Seb] : awit 
pamasko na nagsasalaysay ng kapa- 
nganakan ni Kristo at ng pagdalaw 
ng Tatlong Hari var daygon, 

da-ik png [Ilk] : itlog ng pagong. 

dadl png 1: [Seb] kabilugan ng buwan : 
damiag 2 : fpit. 

dadl pnr : duhagi; api. 

da*i*!6s pnr: itinulak sa kalagayang 

gipit. 

daddii to^ma*da*i*in, i*da*i*lil, du* 
mad-lil, da*i*li*lm [57] : gitgitin o 
itulak ang tao : daimpit. 

da*Mos pnd mag*da*Hos, da*i*lu* 
sin, dad*lu*san [57] : linisin ang 
upuan habang hinihila. M 

•V tf'. 

daily (dey-li) png [Ing] : diyaryo; pang- 
araw-araw na peryodiko. 

daily (dey-li) pnb [Ing] 1: araw- araw 
2: arawan 3: palagi; regular. 

daily double (dey-li do-bol) png[Ing] : 
karera ng kabayo na nagkakatalo sa 
dalawang takbuhan; maaaring ma~ 
nalo ang pumusta kung nanalo ang 
dalawang kabayong tinayaan sa da¬ 
lawang karera. 

da*im*pit pnd i-dadm-pft, ma*da* 

im*pft [57] : idailfl. 

d6*ing png [Kap HU Ilk Tag War] : 

. varyant ng daeng. 

da*ing png 1: pagpapahayag ng sakit 
o lungkot: areng-eng, dalom, hai.uy- 
hoy, hibik 2 , taghoy 2 2: pagpapahayag 
ng hindi kasiyahan o saina ng loob : 

COMPLAINT, PROTESTA, REKLAMO, TUTOL 

3: pamanhik; luhog; pakiusap; pe- 
tisyon - pnd du*ma*ing, i-dadng, 

mag-da-i*ngan. 

d£*ing-u*w£k png Bot [57] : sili- 

silihan sa lawa. 

* • 

dainty (deyn-ti) pnr [Ing] 1: masarap; 
malinamnam 2 : maganda; marikit; 
kaakit-akit 3: pihikan. 

da*i*pit png [Ilk] : makitid na espasyo 
sa pagitan ng mga gusali, tao, puno, 
at iba pa. 

d6*ir png [Ilk] : lunas. 

dairy (dey-ri) png [Ing] 1: gusali na 
imbakan ng gatas at gawaan o tin- 
dahan ng keso, mantekilya, at katulad 











daiag-dagat 



* 

180 


2 : bukid na alagaan ng mga hayop 
na gatasan. 

dairy (devri) pnr [Ing] i ukol sagatas, 
mantekiiya, keso, at katulad. 

dads pn 

dais (deys) png [Ire dm] 1: platapomia 
2: lektern. 

da •!S-dads pnr i malapit sa isa’t isa; 
tabi-tabl 


g [Ing dice] : dado. 


da-i-s^t pnr [Fan] : ilan. 

daisy (dey-si) pngBot [Ing] : halaman 
(family Compositae ) na maliit at may 
puting rayos sa dilaw at bilog na 
bulaklak. 


d6-it png [Ilk] : tahi -/mdmag-da- it, 
du-m3-it, i-dcHt, dad-tin. 

da’ka pub : agad-agad; bigla; kagyat. 

da-k&l png [Kap] : dami - pnr ma- 

ra-kai. 


d&-kay png [ST] : bakay. 

, dak-barvwa png [HU] : lungsod. 

dak-ba-yan png [Seb dakong+bayan] : 
; .p lungsod. 

d£k*dak png : tupada. 

dak-dak png 1: malakas na pagtama 
ng alinmang bahagi ng mukha ng 
isang bagay CJ' bangca, salpok 2: 
daldal 3: bakbakan, babag, o maingay 
na away 4: pagtusok o pagbaon ng 
mga tulos sa Iupa 5: [HU Seb War] 
bampas na malakas ng tatangnan ng 
espada, baston, at iba pang katulad : 
dai,dak 2 6: pasaksak na buslo ng bola 
sa basketbol : dunk - pnd du-mak- 
d3k, dak-da-kan, i-dak-dak. 

da-ke png [Kap] : bahagi IA5 - 

da-kep png [Pan] : gara 2 . 

da-kes png [Ilk] : sama. 

dak-hd-ra png [HU] : emperatris. 

dak-ha*ri png [HU] : emperador. 

dak-ha-rban png [HU dakhari+an] : 
kaharian. 


da-ki png [War] : balakubak. 

da-kbkong png: uri ng bubo. 

da*ki*ia png [Kap Tag] t: tao na tanyag, 
marangal, o makapangyarihan 2: 
bayani. 

da*ki'p png 1 : paraan ng paghuli 2: 
pag-aresto tulad ng isang kriminal - 
pnd man*da*kip, da*ki-pin, i-pa* 
da*kip. 

da°kit png 1: [ Kap] pagsundo 2: Bat 
[ Seb] balete. 

dak-lap pnd dak-la-pin, dak-la-pan, 
du-mak-l^p [ST] : gumawa nang ma- 
bilis. 


dakdis png [Ilk] : malaking lambat 
na may sisidlan sa gitna, ginagamit 
sa mala)atang pangingisda. 

d^k-iit png [Seb] : sandali. 

dak*lot png : pagsunggab sa mga 
maliit o bagay na guinagalaw Cf dakma, 

DAKOT : AKLAP. 

dak-ma png : mabilis na pagsunggab 
sa mga bagay na nahuhulog o guma- 
galaw Cf DAKLOT, SUNGGAB. 

dak-nfr pnd ma*dak-nir, i-dak-nir 

[Ilk] : maipadpad ng alon sa tabing- 
dagat. 

da*ko png 1: pook na tinutungo o 
itinuturo 2: tanging puwesto o pook 

3: panig. 

da-kd pnr [HU Seb War] : malaki. 

da-ko-dak png [Igo] : pagdiriwang 
pagkatapos ng pagpugot ng ulo, hindi 
na isinasagawa ngayon. 

da-kol png : malaking dakot ng pag- 
kain. 

da-ko-on pnr [Seb] \ malaki-laki. 

da-kor png [Ilk] : irai 1 . 

da*k6t png t: paghawak sa loob ng 
nakatikom na palad Cf daklot, sung- 

oAi^^w^du-ma-kot, i-da-k6t, da- 
ku-tin, i-pan-da-kot 2: dami ng laman 
ng nakatikom na palad : hakop. 

da-kdt-da-kot pnb [dakot+dakot] : 
hawak ng dalawang kamay/ 

dak*pin pnd, : tinipil na dakipin. 

dak-pu-lu png [HU] : kontinente. 

dak-sa png [ST] : dagsa. 

dak-tat png [Iva] : sakit. 

da*ku png [HU] : laki. 

da-kul [Bik] : marami. 

da-ku-lap png [Hk] : palad 2 . 

da-ku-mo png Zoo : hayop tubig na 
kauri ng alimango, ngunit hindi 
lumalaki na tulad nito, may pagka- 
parisukat ang hugis ng talukab, pung- 
gok at malaman ang mga sipit at 
galamay, karaniwang tumitira sa 
lungga : kokomo, kulukoy. 

da-ku-not pnr : baluktot ang katawan 
dahil sa mabigat na dalahin. 

d^-la png [Kap Tag] : lambat na hugis 
imbudo na inihahagis at pabukang 
sumasaklob sa isda o kawan. 

da-la png [Kap HU Seb War Tag] 1 : 
paglilipat ng anuman sa ibang pook 
sa pamamagitan ng kamay, sasakyan, 
at iba pa 2: anumang taglay Cf bitbit, 

KflIK, KIPKi'P, PASAN, SUNONG - pnd mag- 

da*la s dal-hfn, dal-han, i-pa-da-ll. 


da-IS pnr : takot o ayaw nang maulit 
ang di-kanais-nais na karanasan. 

da-la-b^n png: pagpapalitan ng mga 
regalo, tulong, o pabor ng mga mag- 
biyenan -pnd mag-da-la-ban, i-da* 
la-ban, da-la-ba-nan. 

da-la-ba-sa png [ST] i tao na dalub- 
hasa sa pabigkas na pagsasalin ng 
wika ; interpreter. 


da-l£-da*ia png [ dal/i -dala] : anumang 
bagay na taglay ng isang tao saan man 
magpunta. 

da-la-da*la-han png [ dala+dala+han] : 
mga maleta, balutan, at iba pang dala 
o garnit sa paglalakbay C/ akal-abai,, 

ABUBOT, BAGAHE : ABASTO, EKIPAHE. 


dad^-da-la-wa pnb [dalawa-dalciwa] : 
pares-pares; pangkat na tigdadalawa. 

d^-lag png : kinang ng pinong pulbos 
ng ginto. 

da-ldg png Zoo [Kap Iba Ilk Pan Tag] : 
isdang tabang (Ophicephalus stnaius), 
na abuhin o itiman ang kulay, hugis 
ah as, at humahaba nang 30-90 sm : 

BORAIKAW, Bt T NDAKl 2 , GE1EGELE, HALUAN 1 , 
TALUSOG. 


da-l^-ga png: babaeng nasa hustong 
gulang at walang asawa ; binibini, 

DAMSEL, LADY. 

da-ia-gan png 1: [ ilk] papag na hini- 
higaan ng bagong panganak na ina 
atsanggol 2: [Bik] laro na hinahanap 
ng taya ang pinagtataguan ng mga 
kalaban at isa-isang tinataga 3: Zoo 
bangayngay. 

da-ldi-gan ^n^/du-ma-l^-gan, da-la- 
g^-nin, da-la-ga-nan, i-da-l^-gan 

[Bik HU Seb War] : tumakbo. 

da-l^-gang-bu-kid png Zoo [Kap Tag 
dalaga+ng-bukid] : isdang alat ( Caesio 
caerulaureus ) na matingkad na asul 
ang ulo at likod, at may guhit na 
dilaw mulang ulo hanggang buntot: 

BARANITI, BIDLAWAN, LAPAS 1 , MOI.ONG, 
MUONG, SINAW-AN, SORIB, SUIJD. 

da-l^-gang-d^-gat png Zoo [ dalagar 
ng-dagat] t: isdang alat na may ma- 
habang guhit sa magkabilang tagiliran 
at karaniwang tumitira sa malayong 
dako ng pampang : bidiawan, bilyson 
2: isdang kahawig ng tangigi ngunit 
higit na maitim ang likod, maliit ang 
panga, hasang, at mga kaliskis. 

da*la-gang-ma*tan-da png [ dalagar- 
na-ma+tanda] : dalagang tumanda 
nang hindi nag-asawa : soltera. 

da-lag-d^g png Boi : kalumbibxt. 

da-lag-dd-gat png Zoo [daiag-dagat] : 
uri ng isdang alat ( Rachycentron ca¬ 
rt adlum ). 









dalagindmg 


181 


dalasundol 


da*la*gin*dmg png [dalaga+inding] : 

dalagita. 

da-16-git png Bot [Seb War] : payapa. 
da*la*gf*ta png [dalaga+Esp ita ] : ba- 

baeng lampas na sa gulang ng pag- 

kabata ngunit hindi pa ganap na isang 

dalaga; tin-edyer na babae : balasi- 
tang, dalagjnding. 

da*lag*s6t png Alp : dalagang mataba 

Cf LAIAKSOT. 

da*l6*hak png : dahak. 

da*I6*hay png : anod -pnd ma*da* 
16-Hay, i*da*l6*hay, da*la*h6*yin. 

da*l6*hik png 1 : ihit ng ubo : daiahit, 
hutoy -pnd da*la*hi*km, du*ma*I6* 

hik 2: gumugulong na alon na tila 
malaking haligi. 

da*la*hf*kan png [dalahik+ an] Is 
Heo makitid at pahabang piraso ng 
lupa na nagdumgtong sa dalawang 
higit na malaking lawas ng lupa Cf 

TANGOS, TANGWAY : ISTHMUS, TAGUDTOD, 

tayudtod s2 2: pook na dinadaungan 
ng mga bangka Cf pantalAn, piyer : 

BUNGSULAN. 

da* 16 *h in png [dala+hiri] 1 : tao na 
hindi nakatutulong sa mga kasama 
bagkus nakapagbibigay pa ng suli- 
ranin sa mga ito 2 : pagdaramdam; 
sama ng loob. 

da*la*hi*r6 pnr Alp 1 : mapagsabi ng 
lihim ng iba o tungkol sa buhav ng 
ibang tao; mapagkatha-katha : dal- 
dalera, tsismosa 2 : kiri; malandi. 

da*l6*hit png : dalahik 1 . 

Dalai Lama (da-lay la-ma) png [Ing] : 
espiritwal at politikal na pinund ng 
mga Budista sa Tibet. 

da*la*f*ro png Bot : palumpong na 
habilog ang dahon, itim, at kumiki- ; 
nang ang mga buto ng bunga. 

d6*lak png 1 : Zoo bangayngay 2 : 
hiyas; alahas. 

da*l6*kan png [Ilk] : batino. 
da*lak*dak png : paghahasik ng pa- 

lay o binhi. 

da*l6*kit pnd i*da*l6*kit, ma*da*16* 
kit, du*ma*l6*kit : masangkot nang 
hindi inaasahan o hindi kailangan : i 
dAwit, hirAmay. 


da*la*k6*rak png [Pan] : bulagsak. 

d6*lam png 1 : [ Seb] batasan 2 : ba- 
hay na puno ng tao at mga alila. 

da*I6*ma png\ : [Seb] abismo 2: Zoo 
[Ifu] batang baboy-damo. 

da* 16*mat png [Kap] : kalubhaan ng 
sakit - pnr ma-da-16-mat. 


da*lam*b6 pnd mag*dadanvba, 
i*da*Iam*ba, dumalamba [ ST] 1: 

maghagis; magtapon 2 : magsuka. 

. da*Iam*b6*an png [ST] : pook na 

pahingahan o tulugan ng mga mag- 

daragat o mangingisda kung tang- 
hali. 

da*lam-ha*ti png: matinding kalung- 
kntan, kaianiwang dahil sa kamatayan 
ng isang minamahal: bagtol, dung- 

AW, LAO, PAN DIM 9 ', SORROW. 

da-ia-mo png Bot [HU Seb War] : 
dawdawa. 

dadam-p^ng png : bangkang gina- 
gamitan ng sagvvan. 

da*lam-p^*8ig png : tabing-ilog; 
pampang. 

da-lam-pa-si'-gan png : lupasa tabing 
dagat; baybaying dagat. 

diHan png 1: [ Bik Kap Hil Ilk Seb ] 

daan 1 2: [Ifu] limampung bigkis ng 
palay. 

d^-lan /wdmag*d^Man, i’d^clan Agr 

[S71 : maghasik ng buto o butil. ‘ 

da-ld-nang png 1 ; barms 2: Bot [Hil] 
tekla. 

da’lan-d£*lan png [S7] : paso o ta- 
niman ng halaman. 

da*lan*d6n png 1: Bot [Kap Ilk Pan 
Tag] sitrus ( Citrus aurantium) na 
may bungang pabilog, maasim o 
matamis, at nakakain : baiatsinlik, 

BOLATINO, KAHEL, KAIJ^i, KIYAW 1 , ORANGE, 

volatino 2 : kulay na mapulapulang 

dilaw at nasa pagitan ng dilaw at pula 
sa ispektrum. 

da*l6n*dan pnd mag*da*i6n M dan, 
i*da*lan*dan, da*lan*da*nin [Bik Way] 

: matangay ng agos 2 : magdala ng 
isang bagav habang tumatakbo. 

da*l6n*don png Bot [Hil Seb War] : 
tekla. 

da*lang png 1: kalagayan ng pagiging 
kakaunti 2 : kalagayan ng pagiging 
malayo o matagal 3: pagitan o agwat. 

da*la*ng6*dang png [Ilk] : liwanag 
na nagmumula sa sikat ng araw o 
buwan. 

da*la*ng6t png Zoo ; isdang dagat 
( Leiognathus daura) na maliit, ma- 
puti, at may pinilakang guhit sa mag- ( 
kabilang tagiliran. 


da*la*ng6t 1 : nakatindig o nanga- 
lisag na balahibo 2 : nakabuka. 

da*lang*hi*ta png Bot [Kap TagEsp 
naranjita] : sitrus ( Citrus nobilis) na 
may luntian at makatas na bunga : 
naranghitA. 


, da*lang*hi*yS pnd mag*da*lang*hi* 
: d a;*ang*hi*ya*m, du*ma*lang*hi* 

ya [ S T dala+ng+hiya] : mahiya. 

P n g [Kap Tag] 1: mata- 
imtim na kahilingan o pamanhik : 

DASAL, KALYA, ORISON, PAGHIdAeT, PANA- 
IANGIN, PANGADI, PANGADY1, PRAYER 2: 

mga salitang sadyang inayos upang 
i purihin at paiangalan ang sinasamba : 
dasAi., kapya, orison, paghidAet, pana- 

IANGIN, PANGADI, PANGADYI, PRAYER 3: 

seremonyang panrelihiyon na binu- 
buo ng mga dasal : uasu., kapya, 

ORISON, PAGHIDAET, PANAIANGIN, PA- 
NGADI, PANGADYI, PRAYER. 

dada^ngf-nan png [dalangin+an] : 
pook na pinagdarasalan Cf ai jar : 

SIMBAHAN. 

da*l&ng-po*6t png [ST dala+na-poot] : 
kimkim na galit o poot. 

dada-nguTong png : pagkakaingay 
ng mga tao na nagmamadali. 

d^dap png Med [ Seb] i bulutong- 
tubig. , 

dadap’ddp png 1: [Ilk] gumagapang 
na talbos o baging 2: Ana [ SI] epi¬ 
dermis 3: [57] kulay ng balat. 

dada*r^k png : bahagi ng dingding 

ng bahay na pawid, yari sa kinayas 

na kawayan at siyang pinagtatalian 
ng pawid. 

dad^-ray png fS7] : dalayday. 
d^das png [ Seb] : pasigan. 

dad£s png 1: limit 2: bilis; tulin - 

pnr ma-dad£s. 

dada-s^ png 1: lusob; salakay 2: sirang 
bahagi; piraso; tilad. 

dada-sa : pira-piraso; durog. 

dada-sa*^ /mt/mag-dada-sa-d, du* 
mada-sa-a, dada-s 6-an [S7] : pag- 

hiwalayin; pilasin; himayin. 

dada-san png [ dalas+an ] 1: proseso 
n g pag-uulit sa maikling panahon : 
frequency 2: Pis rate ng ulit ng isang 
vibration, siklo, at iba pa; ang bilang 
n K pag-uulit sa isang tiyak na panahon: 
frequency 3 1 sa estadistika, ratio ng 
bilang ng aktuwal hanggang posibleng 

paglitaw ng isang pangyayari : fre¬ 
quency. 

dad£*sang r6d‘yo png [dalasan+na 
Esp radio] 1: dalasan ng mga along 
ihinahatid sa isang brodkast o men- 
sahe sa radyo 2: dalasan na may 
layong niula 15,000 -10 11 siklo kada 
segundo : radio frequency. 

dada*survdol png : lambat na gamit 
sa panghuhuli ng maliliit na isda sa 
Nueva Ecija. 





dalat 


182 


daliragay 


dcidat png: patibong; bitag. 

d&dat pnd du*meHat, dad£*tan, 
i-d£dat [ST] : huminto, karaniwang 
ginagamit sa negatibong paraan. 

da*la*tan png Agr 1 : mataas na lu- 
pang binubungkal o nililinang upang 
gawing halamanan : badAng, bungyud, 

BUNTOD, HIGAD, TALDAWA, TALUGTOG, 

tangkig 2: lupa, kasalungat ng tu- 
bigan. 

dci*!aw png [Bik HU Pan Tag ] 1: 

pagtungo upang makita ang isang 
tao, pook, at iba pa - pnd du*m&* 
law, dad6*win 2: bisita 1 ; panauhin. 

dada*Wci png 1: pamilang na katum- 
bas ng isa at isa : dos, duwa, two 2: 
salitang bilang para sa 2 o II 3: pag- 
kakasama ng dalawa; isang pares. 

d&da*wd*han png [dalaioa+han] : 
anumang larong binubuo ng dala- 
wang tao sa bawat panig : doubles. 

dada*wa*han pnr [ dalawa+han] : 
binubuo ng dalawang bahagi: dobije. 

da*la*wam*pu png, pnr [dalaioa+na+ 
§ampu] 1: pamilang na katumbas ng 
dalawang sampu: beinte, bente, twenty 
2: salitang bilang para sa 20 o XX 
3 : katipunan ng ganito karaming 
tao, bagay, at iba pa : beinte, bente, 

TWENTY. 


dada-wan png 1: [ST] gomangnag- 
mula sa mga punongkahoy 2: Bot 
uri ng punongkahoy 3: balitok. 

dadd-wat png 1: [HU] pagbibili ng 
palay at bigas 2 : sa sinaunang lipu- 
nang Bisaya, a kalakalan; komersiyo 
b pamimili tuwing anihan - pnd 

mag*da*I£*wat, du-madci-wat, i*da* 
ia-wat. 

dadawda png [HU] : himpapawid. 

dadawdaw png Bot [HU] : baging 
na lumalabas mula sa pinakapuno 
ng halamang gumagapang. 

dada*wit png 1 : bakal o anumang 
ginagamit na panghalikwat 2: pang- 
ipit o pandiin upang mapamalaging 
matatag ang tapal sa butas ng atip 

3: dawit 1>3 . 


davayyd png Bot [Iba] : dayap. 

dadd*yap png Bot [ Kap HU Ilk ] : 
dayap. 

daday*d£y png [ST] 1: sanga ng 
daloy; palihis na agos : dalAray, da- 
lede, daijgdig, dalihis 2 : daloy o 
takbo ng elektrisidad 3: pagtakbo sa 
permanenteng ruta 4: maayos na 
hanay o halayhay ng mga bagay sa 
paraang hindi magkakapatong-patong. 

d4day*d£*yan png 1 : sala-salang ba- 
langkas na bilaran ng lambat, isda, 


at iba pa 2 : hagdang kawayan na 
ginagamit sa pag-akvat ng mga pintor, 
anlowage, at iba pa 3: balangkas na 
pinagpapahanginan ng binayong 
palay upang maihiwalay ang tulyapis, 
ipa, darak, at iba pa 4: alulod 5: 
sala o anumang maaaring paakyatan 
ng halamang gumagapang. 

dada*yi*nin pngLitMus [ST] : avviting- 
bay an sa pagsagwan. 

dal-d£k png : biglang pagkalog ng 
sasakyan dabil sa sira o bako-bakong 
kalsada. 

dal-d^k png 1: [Kap] pagdikdik o 
pagpulbos 2 : dakdak - pnd mag* 
dal-dak, dal*da*kan, i-pan-dabd^k, 
dal a da*kfn. 

% 

dal*d£l png 1: magulong usapan o 
hindi main tin dihang pagsasalita 2 : 
tabil. 

dal'd£dan png : walang tigil na usapan 
na sumasaklaw sa maraming bagay 
na wala namang kabuluhan : sat- 

sAtan, TSISMISAN. * 

# 

dabdade*ra pnr [ Tag daldal+Esp era] : 
babae namadaldal, dabda*l6*rokung 
lalaki. 

dabdahyu'pang png Bot [Seb War] : 
amagong. 

d£de png 1: paghampas; pagpapa- 
tama o pagtuligsa sa sinuman 2 : 
pagsasalita, pagsagot, o pagsingit sa 
usapan ng iba -/raddad6 # hln, du* 

ma-le, ma-d^-le, man*d^*le. 

dale (deyl) png [Ing] : lambak. 

% 

dade*de png [Kap] : dalayday \ 

da*lem png [Ilk] : atay. 

dadem png [Pan] : loob®. 

dal-en png [Ilk] : dagsa. 

dabhcik pnb : palusong; pababa. 

da-Ii png [Kap Tag] : sukat ng haba 
mulang dulo hanggang unang buko 
ng hinlalaki ng kamay : finger 2 , inch, 

PULGADA. 

da-IT png [Bik Hil Seb Tag War] 1: 
bilis o gaan ng paggawa, pagtapos, 
o pagganap sa anumao : ragol 2: 
kawalan ng hirap sa pagsasagawa 
3: [ Bik] saglit - pnr ma-dadt. 

Da* IT! pdd : pinaikling salita na nanga- 
ngahulugang “Magmadali!”, “Bilisan!” 

da*li*d^*li png Zoo : isdang lapad 
(genus Syraptura). 

da*li-da*li pnr: buongbilis; napakabilis. 
da*lig png: tabulasyon; manghad. 
da*li*gan png Bot [Ilk] : balimbing. 
da*lig*dlg png [War] : dalayday 1 . 


dadhhig pnd du*ma*li*hig, ma*da* 
Ibhig, i-da-lbhig, da*li*hi*gin, da*li* 

hrgan [ Bik] : umagos; dumaloy. 

dadi*his pnr [Bik] : dalayday A 

dadik png 1 : pahilis na hiwa, kara¬ 
niwang ginagawa sa patatas o kamote : 
dalip 2: bagay na maputi at bilog na 
kinalalagyan ng itlog ng gagamba. 

dadi*k&n png [Ilk] : kalan. 

dadik-dik png [Seb] : balakubak. 

dadi-ken png [Ilk] : makapal na telang 
binilot, isinasapin sa ulo para sa 
pagsunong ng banga var diken Cf 

DIKIN. 


da*li*kep*k6p [Ilk] : halukipkip. 
da*hk*yat png [Seb War] : sandali. 

da*li*ma*nok png Zoo : paol. 


dadi*mu*mot 

ulo. 


m 

png : yamot; init ng 


da*lin png [Pan] : katihan. 

dadbna pnr [ST] : handa. 

da*lin*dbngan png Bot : punongkahoy 
(genus Hopea) na matigas. 

dading png 1: maninipis na tilad ng 
uway o yantok na ginagamit na pan tali 
sa mga kawayang sahig, salakab, kural, 
at iba pa 2: paraan ng pagtatali ng 
mga tinilad na kawayan, gaya ng 
bubong, sahig, at iba pa 3: yantok 
na pilipit na umiipit sa patpat ng 
banatan var dalin. 

d£ding-ba*n£*tan png [daling-banat+ 
an] : pagdadaling na hindi gina- 
gamitan ng balangkas na dalaydayan. 

dading-dadad'kad png [daling-dalad- 
kad] : pagdadaling na ginagamitan 
ng balangkas dalaydayan sa isang 
dako. 

dading-sa-h(g png [daling+sahig] : 
pagdadaling na ginagamitan ng halos 
ga-kalingkingang kayas ng kawayang 
may katamtamang haba alinsunod sa 
luwang ng sasahigan. 

da*ling*sfl pnr 1: ligaw 2: mali; lisya 

var DALINSIL. 

dadirvsil pnr: vary ant ng dalingsil. 

dad ip png: gayat o hiwang manipis : 

DALIK 1 . 

da*li*p^*to png [Ilk] : ali^ato. 

d6*H*p^i*wen png Bot [Ilk] : dita. 

dadrpay png: hiwang manipis at pag- 
putol sa mga bungang biluhaba gaya 
ng bayabas, kamote, sibuyas, at iba 
pa. 

dadi*pu*gan png Zoo [Seb] : dara- 
pugan. 

da*li*ra*g^y png Bot [Iba] : huwas. 











daliri 


183 


dalumpmas 


da*li •ri png : bawat isa sa limang ga- 
lamay ng kamay o paa : dedo, finger, 

GAMET, RAMAY. 

da*11*rot png : pagdutdot o paghalo 
sa anuman sa pamamagitan ng daliri - 

pnd mag-da-li-rot, da-li-ru-tin, man* 
da-li-rot. 

da-li-rul png [ Kap ] : bugalwak. 

da*1 1 -say png 1 : sa sinaunang lipu- 
nan, gin tong may dalawampu’t apat 
na karat 2: destilasyon. 

da-If-say pnr 1 : walang halo; puro : 
lubos, sum, wag, 4s 1 2: malinis; busilak. 

da-ii-s£*yan png [ dalisay+an ] : des- 
tileriya. 

da-lis-dis png [Kap Tag] 1 : kalagayan 
ng lupa, bubong, pader, at iba pa 
na pawang nakahilig 2: pababa o 
palusong na hilig, tulad sa bundok, 
gulod, at iba pa : bank 3 , dahilig, 

DECLIVITY, DEKLIBE. 

da-lis-dis png [ Kal ] : palamuting pu- 
nong-puno ng butil. 

d6-lit png 1 : hiwa 2: Bot punoag- 
kahoy ( Antiaris toxicaria) na napag- 
kukunan ng himaymay sa paggawa 
ng tela, lubid, at sako : ipo 3: [Hit] 
lason o kamandag 4: [Pan] pag- 
mamahal o pagkagnsto 5: [Seb War] 
nganga o nuwes ng betel 6: [Seb] 
alok. 

da-lit pig Lit 1: popular at katutubong 
tula, may apat na taludtod bawat 
saknong, at may sukat na wawaluhin; 
anyo ng awiting-bayan 2: sa panahon 
ng Espanyol, awit pansimbahan at 
sa pagluluksa. 

d£*li*t£ png 1 : kasalatan sa yanian 
at iba pang pangangailangan sa buhay; 
sukdulang hirap 2: paghihirap ng 
kalooban; pagtitiis : dusa, hilahil. 

da-li •wa*riw png Bot 1: [ST] uri ng 
bigas 2: damo na namumulaklak 
kung tag-araw : diliwAriw 2 . 

da-Iiw-riw png Bot [Pan] : daluro. 

dal-l&ng png Lit Mas [Ilk] 1 : awiting- 
bayan var dalleng 2: awit ng pag-ibig. 

dalliance (dal-yans) png [Ing] 1 : 
paglilimayon; paglalakwatsa 2: pag- 
ibig na mapaglaro. 

dal-ling-dal-ling png [ Tau] : salip. 

dal-I6t png Lit Mus [Ilk] 1 : uri ng 
awit at sayaw ng matatanda 2: sina¬ 
unang kundiman na inaawit ng da- 
lawang tao at noon lamang iniisip 
ang lirika. 

dalmatian (dal-mey-syan) png Zoo 
[ Ing] : lahi ng malalaking aso ( Cams 
familiaris) na may maiikling puting 


balahibo at batik-batik. 

dal*m£*ti*k& png [Esp dalmatica] 1: 
misang ginagampanan ng tatlong 
pari na nagbabasa ng Ebanghelyo 
habang nakalayo sa altar 2 : pang- 
ibabaw na kasuotang may malapad 
na manggas, bukas sa magkabilang 
gilid, at ginagamit ng pari, obispo, 
at diyakono. 

da-!6 pnd, du-ma-16, da-lu-h6n Is 

magpunta sa anumang okasyon : 
harap 2 2 : tumulong sa nanganga- 
ilailgan. 

da-lo pnr [Seb] : sakim. 

da-lok png 1 : atsara 2: pagkasuya sa 
labis na pagkain - pnd ma*da*l6k, 
ma-ka-da-lok, da-lu-km. 

da-lok pnr [Hil] : sakim. 

da*l6m png [57] : panaghoy; daing. 

da*long-dong png [Ilk] : pandong 1 . 

d£-lop png [Se&] : lagnat na may 
kasamang pamumula ng balat. 

d£*los png [Kap Tag] : kabilisan sa 
paggawa o pagkilos na kulang sa 
pag-iingat; pabigia-bigla : dagasA - d6- 

los-da-los. 

da*l6s png 1: [Pan] saka 2: [Ilk] 
linis -pnd mag*da-l6s, da-lu-s6n, 
da-lu-sin. 

* 

d6-loy png 1: bukal 2: agos o tulo 
ng likido : dabulbul 3: patuloy na 
dating o labas ng maraming bagay 
hal ng diwa, isip, kalakal, at iba pa : 
KORYENTE 1 4: [ST] balaraw ng mga 

. mandirigmang Kumintang. 

dal*p6k pnr ; walang arko ang talam- 
pakan. 

daltonism (dal-to-ni-zim) png [Ing]: 
kawalang kakayahan na matukoy 
ang pagkakaiba ng pula sa luntian : 

DALTONISMO. 

dal-to-nis-mo png [Esp] : daltonism. 

da*lub-ag*h6m png [dalubhasa- 
agham] : siyentista. 

da*lub-6-ral png [dalubhasa+aral] 
1 : tao na marunong 2 : estudyanteng 
pinagkalooban ng salapi at iba pang 
tulong dahil sa kaniyang karapat- 
dapat at kanais-nais na katangian : 

ISKOLAR. 

da-lub*d6b png [Ilk] 1 : pagkatusok 
ng daliri, hal kung nananahi 2: sim- 
pleng tahi. 

d a * IU b * g u * r 6 png [ da lubhasa+guro] : 
propesor emeritus; propesor. 

da*lub*ha*s6 png [Kap Tag] i tao na 
may natatanging kasanayan o kaa- 
laman sa isang tanging larangan : 

BAKYANO, ESPESYALISTA. 


da-lub-ha*sa*6n png [dalubhasa+an] : 
kolehiyo 1 ’ 2 * 3 . 

s 

da*lub-si*ning png [adubhasa+sining] 
1: dalubhasa sa larangan ng sining 
2: tao na may kakayahang maggawad 
ng mga pamumuna o hatol sa arte o 
sining; kritiko sa sining. 

da-lub-tu-rd png [dalubhasa+turo] : 
eksperto sa pagtuturo; mahusay na 
guro. 

da*lub-wi-k& png [dalubhasa+wika] 

1: tao na dalubhasa sa iba’t ibang 
wika 2: tao na may sapat na kaalaman 
sa pinagmulan, uri, katangian, at pag- 
unlad ng iba’t ibang wika: ijngguwista, 
pilologo. 

da*lu*deHo png Zoo : uri ng anay 
(order Isoptera ) na may pakpak. 

da-lu-ga png Bot [ Tag-Bag] : atsuwete. 

da-lug-dog png 1: Bot [HU Seb Tag] 
kalumbibit 1 2 : [&$] kulog. 

da*lug-d6g png [ST] : tunog ng pa¬ 
tuloy na pagtambol mula sa malayo, 

da-lug-du-gan png Bot [War] : k^t- 
lumbibit. 

da-lu*gi png [Bik] : punla. 

da-lu*hong png [57] : pagsalakay o 
paglusob nang bigla o mabilis Cf 
dalumog, dalusong -pnd da-lu-hu- 
ngin, du-ma-lu-hong, ma-da-lu-hong. 

da-luk*d6k png Bot [Bon Ilk] : amor- 
seko. 

da-luk-d6k pnd da-luk-du-kin, mag- 
da-luk-ddk, i-da-luk-dok [Ilk] : tu- 
sukin ng karayom, tinik, o anumang 
bagay na manipis. 

da-1u-kit png : kawit na pakalikaw o 
pakalikot ng daliri, at iba pa -pnd 

da-lu-ki-tin, i-pan-da-lu-kit, i-da- 
lu-kit. 

da-lu-long png Mil : komboy; eskorte. 

da-lum png [Kap] : habla. 

da*Iu*mat png 1: paglirip nang ma- 
lalim sa anuman 2: bunga ng gayong 
paglilirip : konsepto - pnd mag-da- 

lu-mat. da-lu*m6-tin, du-ma-lu-mat. 

da-lum-dum png [Kap] : dilim - ma- 

da*!um*dum. 

da-lu-mog png : pagsalakay nang 
gipit na gipit o walang pag-asa Cf 

DALUHONG, DALUSONG. 

da-lu*m6y png : ulap na malapad, 
makapal, at maitim at may taas na 
2,000-7,000 talampakan. 

da-lu-moy png 1: dag-om 2: Bot [ War] 
bulo 1 . 

da-lum-pi-nas png [Ilk] : batong 
sapad. 





dambulat 


dalunap 


184 


da-lu-nap png 1 : pagkompone; pag- 
ayos 2: apula; sawata; pigil. 

da*lung*d6ng prig 1 : bahay-kubo na 
may dingding at bubong na kogon 
2: [Ilk] talukbong. 

da-lung-gan png [Hil Seb ] : tainga. 

da-lung*s6l png 1 : dulas; dupilas 2: 
lagaslas o buhvak ng tubig. 

da-lung*y3n png Bot : punongka- 
hoy na kahawig ng nangka. 

da*Iu*not png Bot : punongkahoy 
(.Pipturus arborescens) na maliit at 
may balat na ginagamit bilang pan- 
tapal sa pigsa. 

da*lu*p3*ga png Bot [HUSeb] : alupa- 
gamo. 

da-lu-pang png Bot : palumpong 
(Urena lobata) na pinagkukunan ng 
himaymay na matibay at ginagamit 
sa paggawa ng papel, sako, at lubid : 

KIJLUTAN 2 . 


dadu*pa*ni png Zoo [Bik Tag] : uri ng 
sapsap. 

da a lu*pa*p3k png [57] : bangang 
Tsino na sapad ang puwit : dayupapak. 

da-lu-pi png : dahon ng sasa na pinag- 
tagni-tagni at ginagamit sa bangka 
bilang pang-ambii o pansangga sa 
talsik ng alon. 

dadirpit-pit png [Ilk] : yagit. 
dadup pak png Mus [Yak] : day-dawo. 
da-lup-pal png Mus [Yak] : hangar. 
da*Iu*r6 png Bot [Bik Tag] : uri ng 

punongkahoy (genus Phellodendron) : 
DALIWRJW, DUOL, TALARAW. 


da-lu-rok png : dayukdok. 

da-lu-sa-pi png Zoo : manok na may 
pulang balahibo at nakakambal sa 
pangalan ang kulay na dilaw o puti ng 
kaliskis ng paa hat dalusaping dilaw 
vox talusapi : aumbuyugin, bulk, maya- 

HIN, TALISAYIN. 

dadus*d6s png 1 : dahilig; gulod 2: 
dausdos; dulas. 


da*ld*SOng png [da+ lusong] : paba- 
bang pagsalakay o paglusob sa kaaway 

Cf DALUHONG, DALUMOG. 

da*lut*dot png : pagdalirot o paghalo 
sa pamamagitan ng patpat - pnd 

mag*da*lut*dot, i*da*!ut*dot, da* 
lut*du*tin. 

dadiryan png [daloy+an] 1: bukal 
2s daanan ng tubig o likido 3: trans¬ 
mitter, karaniwan ng koryente. 

da-lu-yong png: malaking along liklia 
ng matinding hangin, lindol, o aim- 
rnang lakas ng kalikasan CJtsunami : 
alOyong, tidal wave. 


da-luy-roy png : isa-isang pagbanggit 
ng mga bagay, gaya ng pagnanais na 
pahangain ang ibang tao hinggil sa 
nagawa. 

dal-wak png : kabilisan ng agos. 

dabya png Bot [Esp dalia] \ halaman 
(genus Dahlia ) na namumulaklak, 
iba-iba ang kulay ng talulot, at ma- 
lalim kung mag-ugat. 

dal*ya*m3s png : hibla ng ginto. 

dam png [Ing] 1 : pangharang 2: es- 
truktura para harangin, imbakin, at 
kontrolin ang tubig. 

da-ma png 1 : Isp larong Filipino na 
kahawig ng ahedres at may layon na 
ubusin ang piyon ng kalaban 2: [Esp] 
abay 2 . 

da-ma png 1: hipo 2: unawa; intindi - 

pnddam*hir\ , ma a da a m6, i a pa*da a m6. 

dama de noche (da*ma de not-se) 
png Bot [Esp] : halamang orna r 
mental ( Oestrum noctumum) na ma¬ 
ll aba ang mga sanga, at berdeng 
manilaw-nilaw ang bulaklak nahuma- 
halimuyak sa gabi wrdama de-notse. 

d^ e mag png 1: anumang hila o ka- 
ladkad sa tubig 2; [HU] katawan ng 
kaluluwa. 

da*mag png [Kap Tag] : buong gabi: 
magdamAg. 

da-mag png: sa Benguet, ritwal ng 
pagkakatay ng mga hayop sa loob ng 
limang araw bago maglibing. 

damage (da-meds) png [Ing] 1: pin- 
sala; sira 2: bayad sa napinsala : 
danyos 3: gastos. 

da*ma*han png [ dama+han] : tablao 
kartong may 64 parisukat na may 
dalawang salit-salit na kulay at gina¬ 
gamit sa paglalaro ng dama. 

da-ma-hu-w^-na png [Esp damajuana] : 
malaking bote na may maikli at ma- 
kitid na leeg, nakapaglalaman ng 1- 
10 galon. 

da*m^k png 1: lapad ng palad 2: 
dangkal. 

da*mak pnr 1: bukas ang palad 2: 
[HU] marumi. 

d^*man png Lit [Tau] : mataling- 
hagang pahayag sa ligawan at sere- 
monya ng kasal : balingakata. 

da a m6n pnd mag a da a mdn, du a ma a 

m6n [ Seb] : magsalita sa pagtulog. 

d^-mang png : damong isinasapin 
sa karne ng usa o baboy kapag hini- 
hiwa o tinatadtad. 

da a m4ng png Zoo [HU] : gagamba. 

da*mi a ra png 1: balag na may mga 
palamuti, may atip na dahon ng 


saging, bunga, o niyog, at may ba- 
lantok sa pinakaharapan na nagaga- 
yakan ng mga papel na sarisaring 
kulay 2: silungan na may apat na 
poste. 

da a ma a r^ a ma png [Esp] 1 : disenyong 
binubuo ng magkakadikit na pari¬ 
sukat 2: pasabat-sabat na guhit, tali, 
metal, o kawayang tinilad na nakali- 
likha ng mga mata o puwang na 
magkakaisa ang hugis, ayos, at luwang, 
karaniwang ginagamit sa sarang- 
gola, bintana, dingding, at iba pa. 

da a ma a s6 # n0 png f Esp damaceno] : 
dibuho o anumang ginagawa sa pa¬ 
mamagitan ng paghabi o pag-ukit. 

da*m3s a ko png [Esp damasco] : te- 
langyari sa linen, sutla, bulak, o lana 
na hinabi nang may dibuho o disenyo. 

d3*may png 1 : tulong, saklolo, at 
pakikiisa 2: pagkakasangkot o pag- 
kakadawit sa isang pangyayari - pnd 

du-m^-may, i a d3 a may, ma*ki a r3 a 
may, ma a d3 a may, da a m3*yan. 

da a ma a y3n png [damay+an] Istu- 
lungan; pagtutulungan 2: layunin o 
mithiin ng mga kooperatiba. 

d3*may-d3 a may [damay - dcimay] 1: 
tulong-tulong; nagtutulungan 2: 
dawit-dawit; isinangkot. 

dam*b3 /w^du*mam a b3 f dam-ba-hin, 
dam*ba*h3n [Kap Tag] 1 : biglang 
pagtaas at pagbaba ng unahang paa 
at katawan ng isang hayop 2: big- 
laang paglundag at pagdagan sa 
isang tao. 

dam*b£ Alp [Tau] : masiba; matakaw. 

dam*ba*na png : altar. 

dam*bang png : sabsaban. 

dam*b3*ngan png [57] : palang- 
gana. 

dam*b6 png : paglukso na magka- 
tabi o magkasama ang dalawang paa - 

^n^du*mam a b6, dam*bu a h3n, dam- 
bu-hin 


dam-bong png : pagnanakaw ng lahat 
ng yaman sa isang bahay o isang pa- 
mayanan Cf kurakot -pnd. man*dam a 
b6ng, dam a bu*ngm, du*m^m a b6ng. 

dam a bu a ha a l3 png 1: Zoo balyena 
2: Mit halimaw ng dagat, lupa, at 
hangin na may pinagsamang anyo 
ng hayop at tao : AtJ was, amamaiJw, 
mangtas 3: Bot bulung-ita 4: tao, 
hayop, o bagay na napakalaki ; am- 

BUHUTAN, BARDAGOL, BITBH 


DAMUI AG. 


dam*bu*ha a l3 pnr : napakalaki. 

dam*bu*latpn<7 ma a dam a bu*!at, du a 
marrvbu-lat, dam-bu-l^-tin [ST] : 
gulatin; sindakin. 




dambusan 


185 


damukol 


dam-bu-san png Zoo : barakuda 
(Sphyraena obtusata) na mahaba ang 
katawan, malaki ang ulo, at pahaba 
ang nguso. 

dam-hu-win png [Ilk] : luksong-bayo. 

dam-dim png 1 : persepsiyon sa 
lahat ng nangyayari sa loob at labas 
ng katawan ng tao, pati ang meka- 
nismo o kasangkapan nito 2 : an dam. 

dam-di-min png 1: pandama; paki- 
ramdam 2 : personal na opinyon o 
idea tungkol sa isang bagay: palagay 1 , 
kl'RO 3: pakikiramay 4: anumang 
pakiramdam na sinasabing hindi 
bunga ng pag-iisip gaya ng pag-ibig, 
gabt, o lungkot; niloloob o anumang 
nagmula sa puso : feeling 1 . 

dame (deym) png [Ing] 1: sinumang 
babae na may ranggo o autoridad 
2 : titulo ng madre sa ilang order 3 : 
babaeng may edad na 4: babae. 

dim-go png [HU Iva Seb] : panaginip. 

d£*mi png: kabuuang bilang; angking 
katangian ng mga bagay na maaaring 
sukatin, gaya ng laki, saklaw, bigat, 
at bilang : dakAl - pnd da-mf-han, 
du-mi-mi, mag-pa-ri-mi. 

da*mfl png 1: [HU ] lasa2: [ST] hinhin; 
kapinuhan; bini. 

da*mbli png [Ilk] : seramika, palayok, 
o kagamitang yari sa luad. 

d&*mis png Zoo : isdang alat ( Hynnis 
monsa) na malaki ang ulo at manipis 
ang katawan : jackfish. 

da*mit png : kasuotan sa katawan : 

-ARAM, AYSJNG, BADO, BANGGAlA, BARO, 
BL’RUASI, DRESS, GEAR 4 , KAWES,. MALAN, 
P.ANAPTON-, SAPLOT, SAPOT, SININA -pnd 

mag*da*mft, da-mi-tin, i-da-mft. 

dim-lag png [Tau] : kabilugan ng 
buwan : dail. 

dim-lag pnr [ Seb] : makalawa. 
dam-iis png : bagnos. 

damned (darnd) pnr [Ing] 1: isinumpa 
2 : ipinatapon sa impiyemo. 

da*m6 png 1: Bot halaman (family 
Gramineae) na may mahahaba at 
makikitid na dahon, madaling tu- 
mubo at dumami, at karaniwang 
mababa lamang : dikut, doot, grass, 
hilamon, yerba 2: Kol marihuwana : 


da-m6ng-bi-lang png Bot [damo+ 

na-balang] : damong ilahas (Dacty- 
loctenium aegyptium) na 15-60 sm ang 
taas. 

da-ming-bing-ki-lat png Bot [dmno+ 
na-bingkalat ] : damo (Biophytum 
sensitivum) na tumataas nang 30 sm, 
mabulaklak, at dilaw ang talulot : 

HOYAHOYA, LUBILUBI 1 , MAHIHIIN. 

da-m6ng-di*gat png [damo+ng- dagat ]: 

anumang damo o halamang tumu- 
tubo dagat o sa mga batong nara- 
rating ng tubig-dagat: lusay. 

da*m6ng-i-li-lim png Bot [damo+ 
na-ilalim] : halamang tubig ( Ottelia 
alisrnoides) na nabubuhay sa ma- 

babaw na tubig-tabang : lanting, 
tarabAng. 

di-mong-li-giw png Bot [dcimo+ 
na-ligaw] 1 : karaniwang tawag sa 
halamang ilahas : labyu 2 : damo na 
tumutubo matapos masunog o ma- 
sakate ang taniman, 

da*m6ng-ma-ba-h6 png Bot [damo+ 

na-ma+baho] : yerba (Blnmea lama) na 
mabalahibo at mabulaklak, dilaw 


niwang lumalago sa tubig, at gina- 
gawang atsara. 

dam-ping pnb : pasuray-suray; pa- 
giray-giray. 

dam-pit png: pagiging pangkaraniwan. 

dim-per png [Ing] 1: tao o bagay na 
nakapagpapalumo 2 : kagamitan o 
aparato na nagpapahina sa ingay. 

dam-pi png [Kap Tag] 1 : dantay na 
marahan at magaang Cfn agod, haplos 
2 : pagtamang marahan, gaya ng 
simoy ng hangin sa balat : dapyo 2 - 

pnd du-mam-pT, i-dam-pi, mag* 
dam-pi. 

dam-pfl png [Ilk] : Jaro ng mga batang 
lalaki, magkadikit ang mga paa ha- 
bang pilit na itinutumba ang isa’t isa. 

dam-pfl pnr : naitutulak ng hangin, 
gaya ng sa bangka : bagasbas. 

dam-pfm-ba-nil png Bot [ST dampi+ 

na-banal] : damo na itinuturing na 
halamang gamot at itinatapal sa^ 
bahagi ng katawang may nalinsad " 
na buto. 

dim-pog png : ulap. 


b 


ang talulot, at nakukunan ng langis. dam-pdg png [Hil\ : pagsalubong. 


da 

p- / L 9 9 * i 

marya ] : yerba ( Artemisia vulgaris) 
na tuwid, madahon, mabulaklak, 
maliit ang bunga, at nakukunan ng 
langis : gilbas, kamariya. 

da-mdng-pabygs png Bot [damo+ 

na-palyas \ : damong ilahas ( Ageratum 
conyzoides) na tuwid, mabalahibo, at 
mabango : bahug-bahug, kamuvuwag, 

KULONG-KUGONG-BABAE, SINGILAN. 

V * ' 

da-m6r*tis png : pendant na hugis 
tainga. 


dam-pog [Bik] : mahalumigmig; basa- 
basa. 

dam-p6l png: pangkulay mula sa balat 
ng punongkahoy : gampol, tina. 

dam-pit png : pagkuha sa pama- 
magitan ng kamay ng anumang nasa 
sahig o ibaba -pnd du-mam-pit, 
i-dam*p6t, dam-pu-tm. 

dam-p6t-bi*o png : larong pambata 
sa Katagalugan, nakapalibot sa bilog 
ang mga manlalaro upang pag-agawan 
ang baong pinaiikot ng lider. 


da-mor-t.'s P ng Bot [Ilk]: kamatsile. d am.n,7l2 Y 7 ... 

HA. r . dam 'PU*lay png : pagsayad; pagdnt. 


di*mos png [57] : dumi sa mukha : 

DUSING. 

di-mot png : asal o ugaling ayaw 
magbigay ng anuman sa kapuwa o 
ayaw mabawasan ang anumang taglay — 

pnd mag-da-mit, i*pag-da*m6t - 
/?wrma-ri-mot. 

di-moy png : maliit na bahagi ng 
suplay na ipinamamahagi C/Amot. 


da-moy-pu*si 


sobrang ki 


da*m6l pnr : babasagin: madaling 
madurog. 

Da*m6*lag png Mit [56Z] : anitong 
tagapangalaga ng pananim, gaya ng 
palay na maaaring sirain ng bagyo 
o anumang kalamidad. 


damp pnd [Ing] 1 : basain 2: bawasan 
ang tindi; pigilin 3: payapain. 

damp pnr [Ing] : mamasa-masa. 

dam-pi png [Kap Tag] : bahay ng 
mahirap, karaniwang maliit at gawa 
sa marupok na materyales Cf barum- 
bArong, kubakob, kubo : lAwig 5 . 

dam-pa-lft png Bot : damo ( Borrichia 
arborescens) na gumagapang, kara- 


dam-pu-tan png [57] : dahon ng 
niyog na ginagamit na kainan. 

dam-pu-tln pnr: madalas; karaniwan; 
madaling pulutin o simutin. 

dam-sik png : basang lupa o pook; 
putikan; sanaw. 

dam-sel png [Ing\ : dalaga. 

da-mud-law png Ixx) [Seb] : kulyasan. 

da - m u - hi n png [ damo+ha,ri] 1 : pook 
na maraming tumutubong damo 2 : 
lupang nababalot ng damong pinama- 
malaging maaayos at laging tinatabas: 
lawn 3: sakatihan 

da-mu-hi-yi png Bot [damo+hiya] : 
makahiya. 

da-mu-hd pnr\ : tanga; hangal; gung- 
gong 2 : salbahe; walanghiya. 


da-mu-kol pnr: hindi mabuti; ukol sa 


sinu-mang n 



ng masama. 



186 




damulag 


da*mu*lag png 1: Zoo [ Kap ] kalabaw 
2 : dambuhala 4 . 


da-mu-las png : malaking sasakyang 
dagat. 


da*mu*lds pnr : marami o makapal 


ang tao. 


da*mu*!6g png Mit [Bik ] : nilalang 
na kalahating kabayo at kalahating 

tao Cf CENTAUR, SENTAURO l SINTAW. 


da-miHot/rnddu-ma-mu-lot, da-mu 
lu*tan : dilaan ang daliri. 


la-mu-rak pnr : nakalilito ; nakagu 
gu!o. 


da-mu-rd png Bot : ,damo ( Carum 
copticum) na tumataas nang 30-90 sm, 
puti ang bulaklak, maliit at bilog ang 
bunga, at napagkukunan ng langis var 
damuru : lamudyo. 


da*mus png : sa sinaunang lipunang 
Bisaya, bukid na tinatamnan ng hala- 
mang ugat : napon. 


da-mu-sak png [Kap] : tapak - pnd 

da-mu-s£-kin ( i-da-mu-sak, i-p6n- 
da-mu-sak. 


da-mut png [Kap] : paghingi ng pau- 
manhin - pnd mag-da-mut, i-da- 


manhin - pnd mag-da-mut, i-da- 
mut, pag-da-mu-t£n. 


da-muy png [Bik] : paglilinis ng labi 
sa pamamagitan ng pagbasa o pag- 
punas - pnd mag-da-muy, da-mu- 
ym, da-mu-y6n. 


dam-yds pnr: matulis. 


Dan png [IngHeb] 1 : sa Bibliya, anak 
nina Jacob at Bilhah 2: sinaunang 
bayan sa dakong hilaga ng Canaan 
na pinanahanan ng tribu ni Dan. 


Ian png Isp | Jap] 1: alinman sa sam¬ 
pling grado o ranggo sajudo, karate, 
at katulad 2: tao na nagkamit ng 
grado o ranggong ito. 


da*n£ png [Ilk] : landas 1 . 


da-n£-da-nc*w pnd mag-da-n6-da- 
n£w, -du-ma-n$-da-n6w [Mrw] : 
bumaha. 


d£*nag png 1: [Ilk] kaba; pag-aalala; 
pagkabalisa 2: Mit nilalang na tulad 
ng bampira o aswang 3: [Seb] kilos 
o salita ng tao bago malagutan ng 
hininga. 


)anaids (da-neyds) png Mit [Gri] : 
mga babaeng anak ni Danaus na 
inutusang pumatay sa kanilang mga 
asawa sa gabi ng kanilang kasal, 
naparusahan sa Hades maliban sa 
isa na nacmatakas sa kanivansr asawa. 


d&'nak png [Kap Tag] 1 : pagdaloy o 
pagtulo ng napakaraming dugo, 
tubig, at iba pang kauri 2: lupang 
patag at walang burak. 




da* n^* I eg png [Mrw] 1 : liblib 2: lihim. 


Danao (da*naw) png : lungsod sa 
Cebu. 


da a na*pi*dip png [Ilk] : kaluskos na 
likha ng paglalakad nang patingkayad. 


ddi-nas png 1: [Kap Tag] tikim ng 

katawan, isip, diwa, o loob sa anuman 

Cf EKSPERYENSIYA, KARANASAN - pnd 

mag*d^*nas, da*n6*sin, dym^’nas 

2: [War] kaladkad 1 . 


Da-na-us png Mit [Gri] : hari ng 
Argos, na nag-utos sa kaniyang mga 
babaeng anak na patayin ang kanilang 
mga asawa sa gabi ng kanilang kasal. 


d£*naw png 1: [Bik Ilk Pan Seb Tag 
War] lawa 1 2: [Ilk] matandang ba¬ 
baeng hayop. 


dcin-aw png [Ilk] : maliit na lawa. 


d^*nay png Mil : pangkat ng dalawa 
o hieit na bukluran : dibisyon, division. 


da*n4y png 1 : kalapit na bayan o 
lungsod 2: panig 3: hanay; hilera 6 
pila. 


dance (dans) png [Ing] : sayaw. 


dan*d£ng png : varyant ng dang- 

dang. 


♦ e 


nag pig Mus [Kal] : musikang 
na may pamamaraang lider/ 
isinasagawa ng mga apo para 


sa namatay na nmuno 


landelion (dan-de-la-yon) png [Ing] : 
halaman (genus Taraxacum) na may 
bulaklak na ginintuang manilaw-nilaw. 


dan-den png Mus [Mag] : estilo ng 
pagtatanghal ng kulintang. 


landruff (dan-draf) 
lakubak. 


dandy (dan-di) png [Ing] 1: lalaki 
na pihikan sa pananamit at itsura 2: 
Kol anumang napakagaling. 


d6*ne pnb [Kap] : banda. 


da-ngd png Bot [Ilk] : tungkod-pari. 


d^*nga pnr [S7J : walang galang o 
walang pakundangan. 


da*ng6l png [Bik Kap Tag] 1 : kata- 
ngian o kalagayan ng pagiging ma- 
husay, mahalaga, karapat-dapat, o 
kagalang-galang : dignidad, dungog, 
puri 2 : mabuting pangalan o repu- 
tasyon - pnr ma - ra*ng6l. 


da-ng^l pnr [Hil] : mapurol na gamit. 


dd*ngan png [Pan] : dangkal. 


d^*ngan put Gra : pangatnig na pa- 
nanhi na nagsasaad ng dahilan at 
karaniwang sinusundan ng “at” at 
“kasi” : kundangan. 


d6-ngas png [Bik] : langgas. 


dangkaw 


da*ngat png 1 : turok; tusok 2 : Zoo 
isdang tabang o alat ( Apogon ther- 
malis) na may pagkamalukong ang 
katawan at malalaki ang kaliskis. 


da*ngaw png 1: [Bik Hil Seb War] 
dangkal 2: [Hil Seb] tumurd. 


da-ngay pnr : walang kuwenta; walang 
bentaha. 


dang*d^ng png [Bik Hil Iva Pan Seb 
Tag War] 1 : pag-iinit sa apoy o baga : 
darang, ihaw 2: bisa ng init na naka- 
lalanta, nakatutuyo, o nakaluluto : 

BiiAi^-^namag-dang'dang, bdang- 
d^ng, dang-da-ngin, du-man-d^ng. 


' i 


lang-dang-ay pig Mus [Kal] : awiting- 
bayang nagpapahiwatig ng masayang 
pagbati sa panauhing dumalo sa kasal 
o anumang masayang okasyon ; sau- 


DUMMAY. 


r 

dang*da*ngen png [Iva] : pagpapainit 
sa isang bagay sa pamamagitan ng 
paglapit nito sa apoy. 


danger (deyn-dyer) png [Ing] % pa- 
nganib. 


dangerous (deyn-dye-ms) png [Ing] : 
mapanganib; peligroso. 


danger zone (deyn-dyer zown) png 
[Ing] : pook na mapanganib. 


d£ng*gas png [Hil] 1 : init ng sinag 
ng araw 2: lakas ng hangin 3: epekto 
ng salita at kilos na pawang mapanira. 


dang*git png Zoo [Seb] 1: isdang 
alat (genus Siganus ) na manipis ang 
katawan, matinik ang palikpik, at 
karaniwang humahaba. nang 3 sm 
2: popular na tawag sa idinaeng na 
isdang ito. 


d&ng'hag pnr [Seb] : halaghag 1 . 


dang*h^y png : Simula o umpisa ng 


gawam 


dang*ka png 1 : pagaspas; pagaypay 
2: [Kap] kabanata. 


dang*kal png : sukat ng haba, mulang 
dulo ng nakaunat na hinliliit hang- 
gang dulo ng nakaunat na hirilalaki 
ng kamay : damak, dangan, dangaw, 

DAPAL, KARANGKAL. 


dang'kd’lan png Bot [Bik Hil Mag 
Tag] : punongkahoy (genu^ Taurus) 
na may puti at mabangong bulaklak 
at tumataas nang 20 m : bitaog, bu- 


tAlaw, PAMITAWGEN. 


dang*kdng png : buka ng kamay. 


d§ng*ka*si put. Kol: pinaikling “da¬ 
ngan kasi.” 


dang"k£t png: panghuhuthot. 


dang*k^w png 1 : sukat ng hakbang 
2 : malaki o mahabang hakbang. 


dang-kaw/mr : may mahabang leeg. 


•f 










dangla 


187 


dapiaw 


d£ng*la png 1: Med luslos 2: Bot [Ilk] 

lagundi. 

dang-liw png Bot : punongkahoy 
( Hibiscus tiliaceus) na tumataas nang 
4-12 m : balabago, bAwan, hanot, 

MARAKAPAS, MAYAMBAGO, MU LAB AGO. 

dang*i6g pnr [ Seb ] : madulas var 
dangog. 

dang-los png [57] : danlay 2 . 

dang-6 png Lit Mus [Kal\ : awiting- 
bayan na nagpapasalamat sa mga 
panauhin at humihingi ng paumanhin 
sa anumang pagkukulang. 

da-ngo png [Mrw] : tango. 

da*ng6g pnr [ Bik ] : dinig. 

da*ng6l png [Pan] : tahol. 

da*ng6p png [Seb] : dulog 1 . 

d£*ngos png [57] : dungis. 

da-ngoy png [57] : danlay. 

dang-pil pnd ma-dang-pfl, dang* 
pMin [57] : tangayin ng hangin palaot 
ang sasakyang dagat na nasa aplaya. 

dang-r6 png [Ilk] : malansang amoy 
ng laman. 

dang*$4y png [57] : tao na nagpa- 
patawa o komikero sa dula. 

dan*h£y png [57] : banghay. 

da*nf png [Seb] : lamuyot - pnd mag* 
da*m f i-da-m, da-ni-hin. 

danT pnr : magkasiping; magkatabi. 

Daniel (dan-yel, dey-nyel) png [Esp 
Ing] : sa Bibliya, a Hudyong pro- 
peta na naging bilanggo sa korte ng 
Babylon b aklat na naglalaman ng 
kaniyang mga hula. 

da*nig*g£ png Bot [Iba] : kalantas. 

da-ni-ri png Bot : punongkahoy ( De- 
casperum fructicosum) na nagbubunga 
ng matamis at itim na berry. 

d£*niw png 1: karaniwan; normal 2: 
Lit [HU Ilk] tula. 

dank (dangk) [Ing] : malamig at ma- 
masa-masa. 

d£n*lak png [Seb] : luslos. 

dan*l£y png 1: hagis na pasalipadpad 
2: [ ST] kawayang nilapat at ginagamit 
sa paggawa ng baklad, pang-ipit sa 
dahon, pantuhog sa dahon ng sasa, 
at pambalot ng suman sa ibos 3: 
toldang pataas at pahilig. 

dan dig png Bot : mataas na punong¬ 
kahoy at mahalagang materyales sa 
paggawa ng bahay. 

dan-no png [Iba] : sapal. 

d6*nog png 1: [Ilk Pan] dagok 2: 
[Ilk] buntal o suntok. 


d£*non png [Ilk] : pamanhfkan. 

d£n-sa png [Esp danza] : sayaw. 

dan-$£n*te png [Esp danzante] : ma- 
nanayaw. 

dan-sa*rm png Say [Esp danzarin] : 
lalaking mananayaw, dan-sa-ri-na 
kung babae. 

dan-s^y pnr : bastos; walanghiya. 

danseur (dan-syur) png Say [Ing] : 
lalaking mananayaw ng ballet, dan- 
seuse kung babae. 

dan*ta*6n png [daan+taori] : sandaang 
taon : century, siglo. 

dan-t^y png: pagpatong ng bind o 
bisig sa anuman o sinuman. 

dan*t£*yan png [dantay+an] : unan 
na pinagpapatungan ng bind o braso 
ng tao na nakahiga : abrasador. 

dan-tik png : kanti; kalabit; dagil. 

da-num png [Ilk Kap Pan] : tubig. 

d£*nun png [Kap] : aga. 

d^-nup png [Kap] : gutom o kagu- 
tuman. 

da-nu-pr^ png Bot [Ilk] : kalantas. 

da*nu*tan png Zoo [Seb] : miralya. 

dan*ya*d6r png [Esp danador] : ma- 
miminsala; maninira. 

d£n*yo png [57] : wikang nakasana- 
yang gamitin; karaniwang wika. 

d£n*yos png [Esp danos Kap Tag] : 
pinsala; sira: damage -pnr dan*y6*so. 

da*6 png Bot : malaking punongkahoy 
(Dracontomelon dao) na kumpol at 
salit-salit ang dahon, maliit ang puting 
bulaklak, at bilog ang dilaw na bunga: 
d awo . 

da*6 png: pagkapa sa isda o hipon sa 
ilog o kabatuhan - pnd mag*da*6, 
du*ma*d, da*u*in 

d^-ob png [Seb] : siga. 

da*6g png [HU Seb War] : daig; panalo. 

d4*og*d^*og png [HU Seb War] : pang- 
aapi. 

dd-ol png Bot [War] : bulaklak ng 
niyog. 

da*6*lat png Lit [57] : salitang gina¬ 
gamit sa tula, karaniwang dalit. 

da*6ng png 1 : arka 2: malaking sa¬ 
sakyang dagat 3: prowa 4: pagtigil 
ng sasakyang-pantubig sa baybayin 
o look : pondo - pnd du*ma*6ng, 
i*da*6ng f mag*pa*d£*ong. 

da*6p png 1 : paglalapat ng dalawang 
bagay na magkahugis o magkaayon 
2: tagpo; pagsasalubong ng dalawang 
panig upang magtagisan ng lakas o 
talino -/?n^mag*da*6p, i*da*op, 


pag-da*u*pm. 

da-os png: pagganap o pagsasagawa 
ng isang gawain o pangyayari - pnd 

mag*d^*os, i*d^*os, ma*ka*r3-os. 

d^-ot png 1: sama 2: Med [Bik] ketong. 

da*6y png : pagmamatyag sa anumang 
maaaring nakawin. 

dapa png\: [Seb] kamalig 2: [Zoo] 
uri ng isdang manipis at sapad ang 
katawan 3: impis. 

da-pa pnd du-ma-pa, i-da-pd, ma- 
da-pa, pa*da*pa*m 1: humiga nang 
pataob 2: mabuwal nang paharap 
Cf basak, subsob, tumba 3: sumuko; 
matalo 4: malugi. 

da*p£k pnr : tapak; walang sapin sa 
paa. 

da* pa I png 1: Bot [HU Seb] dilam- 
baka 2: [Kap] pagmamadali. 

da-pa I png [War] : lapad ng palad 
ng kamay. 

png [ Tau] : bangkang walang 

d£-pat pnd ma*r£*pat v da-p£*tin 

[Bik Ilk Kap Seb Tag] : kailanganin. 

d^-pat pnr : bagay; tumpak; nauuukol. 

d^-paw png 1: [Seb] kati 1 2: Bot [Weir] 
bulo 1 . 


d^*pang 

katig. 


da-pa-wa png [57] sumpa na ibi- 
nigay sa sutil na bata. 

dap-ay png 1 : [7^0] bahay o pook 
upang tulugan o pagpulungan ng 
kalalakihan 2: [Ilk] pamilihang bayan 
na pinagpupulungan ng mga tao 3: 
[Ilk] barangay hall 4: Pol [Kan] sis- 
temang pagpapangkat-pangkat. 

da-pay png Zoo [Hil] : lawin. 

dap-dap png Bot [Bik Kap Hil Ilk 
Pan Seb War] : punongkahoy (Ery- 
thrina indica) na matataba ang sanga, 
at malaki at pula ang bulaklak Cf 

KASINDfr : BAGBOK, DUBDUB. 


dap*d£*pin png [57] : katas na puma- 
patak kapag namumulaklak ang 
dapdap. 

da-pek png [Mrw] : yabag. 

Daphne (daf-ni) pngMit [Gri] : diwata 
na naging halamang laurel upang 
makaligtas sa panghahalina ni Apollo. 

daphne (daf-ni) png Bot [Ing] 1 : 
laurel 2: halaman (genus Daphne) 
na mula sa Europa at Asia at may 
mabangong bulaklak. 

daphnia (daf -ni-ya) png Zoo [Ing] : 
pangkat ng maliliit na crustacean 
(genus Daphnia). 

da*pi png : uri ng matigas na bato. 

da*pi-aw png [Iva] : bunga 4 . 


L. 


dapig 


188 


Darangan 


d£*pig /wdda-prgin, i-d£-pig, ma* 

da-pig [Ilk] : paluin ng hindi ma- 
talim na hahagi ng itak o espada. 

da.pik png [Mrw] : lampin. 

d6*pil png [Ilk] : pag-ilo ng tubo : 
KABYAW. 

da-pil pnr [Kap Tag] 1: sapad; pipi 
2 : pango o sarat, kung patungkol 
sa ilong 3 : sapad, kung sa batok var 

TAPII. : KURAPA, PANTAR. 

da-pi-lag png [Ilk] : basket na tila 
pambistay, bilog ang bibig, at may 
apat na sulok ang ilalim. 

da-pi-lag pnr : malaman; masustan- 

siya. 

✓ 

da-pMos png : dulas; tisod. 

dehpit png 1: [Seb War ] pook 2: 
relihiyosong seremonya ng pagha- 
hatid ng patay sa simbahan upang 
basbasan ng pari bago ganap na ili- 
bing 3 : matandang kaugalian na pag- 
katapos ng handaan, sinusundo ng 
jjoga kamag-anak ng lalaki ang ba- 
baeng ikinasal at inihahatid sa bahay 
ng kaniyang asawa. 

dd*pit pnb : dako; banda. 

da-pit pul [Bik] : tungkol sa, hinggil 
sa. 

* 

Da*pi*tan png: iungsod sa Zamboanga 
del Norte. 

d£*pit*h£*pon png [dapit+hapon ] : 
oras na palubog na ang araw; dakong 
hapon : salidsid, sardam, sinarum, 

SIRUM 1 , TAKJPSILIM, TWILIGHT. 

d&*pit-tang*ha*li png, pnb [dapit- 
tanghali] : oras bago ang ganap na 
tanghali. 

d&*pit-u*m£*ga png [ dapit-umaga ] : 
madalmg-araw; bukanliwayway. 

dapdis png : akyat; sampa -pud du* 

map-ids, i-dap-lds, dap*la*sm. 

dapdat png [Ilk] : banig o suson ng 
nilalang kawayan, ginagamit na pam- 
bubong o pansahig. 

d&pdin png [Seb] : gilid. 

dapdis png : uri ng lambat na patat- 
sulok at ginagamit sa Batangas. 

dap* I is pnr [HU Ilk Pan Seb Tag ] : 
pasagi o pahaging ang pagtama : 

SAPYAW, SIIAMBANG, TAMPIYUS 

da*p6 png [Ilk] : abo. 

da*pd png [Kap HU Pan] 1: Bot para- 
sitikong halamang nabubuhay sa mga 
punongkahoy : orchid, orkid, orkidya, 
sigagaw 2 : pagiapag o pagbaba ng 
ibon at anumang may pakpak -pnd 
du*ma*p6, da*pu*an, pa*da*pu*in. 


d£*pog png 1 : aso 2: makapal at 
maitim na usok na likha ng kahoy 
na basa o nahalumigmigan 3: kata- 
plasma o tapal, karaniwang gawa sa 
iba’t ibang uri ng dahong medisinal 
4: Bot [Tau] dapulak. 

da*p6g png 1: [Hil Tag] kalan na 
yari sa putik o luad, may tatlong 
tungko, at ginagatungan ng kahoy 
2: [Bik HU Ilk Seb Tag War] siga o 
apoy na lantad. 

da*p6l png [Pan] : abo. 

d£*pong ba*b6*e png Bot [dapo+na 
babae] : eletso ( Aspleniurn musi- 
folium) na kahawig ng dapong lalaki 
at malapad ang dahon : pakpak-lawin, 
paypayAmo. 

d£*pong-k6*hoy png Bot [dapo+ng- 
kahoy] : halaman ( Loranthus ferm- 
gineus) na parasitiko, mabalahibo 
ang sanga at bulaklak. 

dct-pong Ia*l6*ki png Bot [dapo+na 
lalaki] : malaking eletso ( Aspleniurn 
niduo) na malago, matigas, at ma- 
kintab ang dahong tila roseta: pugad 
lawin. 

d6*pong-tu*b6 png Bot [dapo+ng- 
tubo] : parasitikong halaman ( Aegi- 
netia indica) na nabubuhay sa ugat 
ng tubo at iba pang magagaspang 
na damo : kola, iapo, suwako-ti-wak. 

da-pd-sa-bu-hd png Bot : baging 
(. Dichidia vidalii) na karaniwang lu- 
malago sa patay na kawayan : lobo- 
lobo. 

dap-pdt png Agr[M ] : pitak ng lupang 
tatamnan sa kauna-unahang pagka- 
kataon. 

dapper (da-per) pnr [Ing] 1 : malinis 
at mabikas kung manamit 2 : maliit 
at maikli. 

dap*rig png [Bik] : pagtukoy; pag- 
banggit. 

dapsone (dap-sown) png [Ing] : com¬ 
pound ng sulfur na nakapipigil sa 
bakterya at ginagamit sa pagpapa- 
galing ng ketong. 

da-pu png Zoo [Kap] : buwaya 1 var 
dapu - pnr ma*da*pu. 

d^-pug png [Kap] : dumi o basura 
na nakikita sa bakuran tulad ng lag- 
lag na dahon. 

da*pu*gan png [dapog+an] 1:kina- 
lalagyan ng kalan o dapog 2 : pook 
sa pandayan na pinagbabagahan ng 
bakal : kohu. 

da*pudak png Bot : maliliit at puting 
fungus sa halaman at pun 6: agup-op, 
alamag, buot 4 , dapog, duplak, kulapu, 

OLABONG, TAGBAK. 


da-pudan png: panggatong na nag- 
babaga : agipo, dupong. 

da*pu*rak png: lamutak; linggis -pnd 

da*pu*r6*kin, du*ma*pu*rak. 

da*pu*wa pnt [ST] : datapuwa. 
da*pu*y6g pnr: hapay; kiling; hilig. 
d£p*wa pnt : makabagong anyo ng 

dapuwa. 

• i , 

dap*y6 png 1: halimuyak; samyo 2: 
dampi. 

dap*y6g /mddu*map*y6g, ma*dap* 
y6g, dap*yy*g£n [HU] : lumapit. 

dap-yos pnr [Seb] : linsad; lisya. 

dcbra png [Kap] : tiya. 

da*rS png [Kap] : giik. 

da*ri*dar png [Ilk] : tag-araw. 

da*r^g pnr [Bik] : manilaw-nilaw. 

da*ra*gis png [Kap Tag] : pagtatae. 

Da*r^*go png Mit [Bag] : diyosa ng 
digmaan. 

■ da*ra*i*ro png Bot [Bik] : kiyapo. 
dd*rak png [Pan] : aksaya. 

da*r4k png [Kap Tag] : durog na ipa 
na ginagawang pagkain ng baboy, 
kabayo, at iba pang hayop : atasen, 

BABANG, LINTOK. 

d^*ra*k^n png : pook na imbakan at 
tindahan ng gulay. 

da*ra*kl*l^ pnr: varyant ng dakila. 

da*r4l png [ST] : kasangkapang pam- 
bahay. 

da*ra*ldn pnr : madaral o maraming 
muwebles; puno ng kasangkapan. 

da*ra*lu*san png [Pan] : bukid. 

da*r6n/?nTmag*da*r6n, du*ma*r6n, 
i*da*r4n [HU] 1: manumbalik ang 
sumpong 2: masii^aan ng bait 3: ulit- 
ulitin ang pagpapakita ng kalokohan 
4 : sabihin ang salitang hindi pinahi- 
hintulutang sabihin. 

da*ran*d4ng png Bot: banato. 

da*r6ng png [Bik Kap Tag] 1: pag- 
dadait sa baga o apoy upang maluto, 
matuyo, o mainitan : dangdang, lagat, 
salab 2: bisa ng matamang paki- 
kiusap o paglapit na nakatutukso : 
sulsol, udyok - pnd mag*da*rdng, 
i‘da*r^ng, da*ra*ngfn. ( 

da*ra*ngd*dang png [Ilk] 1: liwanag 
sa pagsikat ng araw o buwan 2: pag- 
dating ng magandang balita var da- 
langadang. 

Da*r&*ngan png Lit [Mag Mrw] : 

epikong-bayan hinggil sa pakikipag- 
sapalaran ng mga bayani ng Bum- 
bar an. 


V* 


■ (■ • 


«!! i mi:* 













darangan 


189 


database 


da-ra-ngtln png [Mrw] 1: LitMus awit 

2 : pahimig na tono ng pagsasalita 
var darangen. 

d6-ra-ngi-d4-ngan pnr [Ilk] : mani- 

balang. 

da-ra-6-gan png [Bik ] : paligsahan. 

da-ra-pi png Zoo : isdang alat (order 
Pleuronectiform.es) na sapad ang 
katawan at asimetriko ang anyo na 

may mga matang nasa isang panig 
tig katawan. 

da*ra*p£ng-bi*l6g png Zoo [dampa+ 

na bilog] : uri ng darapa (order 
Pleuronectiformes) na pabilog ang 
katawan. & 

da • ra • ping-ha• bi png Zoo [ darapa+na 
haba] : uri ng darapa (order Pleuro- 
nectiformes) na pahaba ang bibig na 
tila tuka. 

da-ra-pu-gan png Zoo [Bik Kay Tag 
Seb\ : isdang alat (Platax orbicularis) 
na malukong ang likod kaysa tiyan : 

bAyang, bonak, buna, dahong-gabe, 

DALIPUGAN, DIYAPUGAN, KULONG, MAYANG, 
PARAS, TOLOKOGON. 

da-ris png 1: [Kap Tag] kasangkapang 
may talim na pahaba at malapad, yari 
sa bakal o asero, at may hawakang 
kahoy : adze, asada, asarol, asweia 
2: [Ilk] limit. 

di-rat png [Ilk] : buhangin. 

da-ra-u-do pnd mag-da-ra-ti-do, da- 

ra-u-du-hin [Ilk] : magdugo nang 
labis. 


da-ra-u-lan png [SI] : muwebles. 
da-ra-u-tan png 1: kasangkapang 

laan para sa bangka at barko 2 : ari- 
arian; abubot; kagamitan. 

di-raw png Bot [Ilk Tag] : damo 
(Acorns calamus) na matamis at ma- 
bango ang bunga : buweng, lubigan. 

da-ri-yaw png Bot : punongkahoy 
(Pittosporum pentandrum) na tuma- 
taas nang 20 m, puti at mabango ang 
bulaklak, at dilaw ang bunga : antqan, 

BASUWIT, BOLONKOYAN, UPLAY. 

da-ri-iw png Zoo [Mrw] : banoy. 

dare (deyr) png [Big] : hamon; pag- 
hamon. 

dare (deyr) pnd [Ing] 1: hamunin 
2: maglakas-loob 3: harapin. 

daredevil (deyr-de-vil) png [Ing] : 
tao na pangahas at walang ingat Cf 

KASKASERO. 

da*reng*d6ng png [Ilk] : vary ant ng 

dayengdeng. 

da*ril png [Mrw] : katwiran. 

da-ri-n^s pnd ma-da-ri-ndis, du-ma- 

ri*n48 [Bik] : madulas; dumulas. 


t daring (dey-ring) [ Ing] 1: matapang; 
i walang takot 2 : pangahas 3 : mapusok. 

da-ri-ngu-ngo png [Ilk] : balinguyngoy. 

da-rbpay png Bot [Bik Hil Seb War 
Tag] : baging ( Ipomea pes-caprae) na 
nakikita sa baybay-dagat : bagasua, 
kamIgang, lambayong, palangpalang, 

r VADINO. 

; da-ri-wa-r^-war png [Ilk] : unang 

sinag ng buwan o araw. 

dark png [Ing] t: dilim; karimlan 2: 
gabi 3: kulay na matingkad. 

Dark Ages (dark ey-dyes) png [Ing] : 
sa Kanluran, panahon ng kaguluhan 
na nagsimula sa pagbagsak ng imper- 

yong Romano hanggang sa huling 
yugto ng Edad Medya. 

dark horse (dark hors) png [Ing] i 
tao na naging matagumpay o tanyag 
nang hindi inaasahan. 

darkroom (dark-rum) png [Ing] : 
silid para sa mga gawaing potograpiko. 

dir-ling png [Ing] : mahal. 

darn pnd [Ing] : magsulsi. 

di-ro png [Seb] : araro. 

dart png [Ing] 1: panudla na maikli, 
maliit, at matulis 2 : anuman na katulad 
nito; gaya ng sibat o palaso 3 : pag- 
harurot; pagpulas 4: Isp laro o pa¬ 
ligsahan sa pagtudla ng dart. 

da-ru-dar png [Ilk] : ikatlong araw 
na bilog ang buwan. 

da-ru-hin png [Seb] : linang 1 . 

da-ru-ka-ki [Tau] :malupit;walang- 
,;awa. 

di-ru-mi-bi png Bot [Mag] : kahoy- 
dalaga. 

da-run-d6n png Agr [Ilk] : panga- 
lawang pag-ani ng magkatulad na 
tanim sa isang panahon Cf dayatan . 1 



d^s-das pnrfmag*d4s'das, du-m6s- 
das, i*d^S'das, das-ddi-sin [Hil] 1: 

bayuhing muli, karaniwang bigas 2 : 
pagalitan ang isang taos. 

d^'Se png [Kap] : banigk 

dash png f/ng] 1: pagmamadali 2: 

pagsugod 3: bangga; salpok 4: maliit 

na kantidad na inilalahok o iniha- 

halo 5: karera o takbuhan na mabilis 

at maikli, gaya ng 100 m at 200 m 6 : 

pagsulat o sulat na mabilis 7: gatlang 

8 : sa telegrapiya, mahaba o maikling 

senyas na kumakatawan sa rnra titik 
o bilang. 

dashboard (dash-bord) png Mek 

[Ing] : panel na may mga instru- 
mentong pansukat at kontrol na 
nasa harapan ng drayber. 

dashing (da-sying) pnr [Ing] 1 : ma- 
sigla 2 : malakas ang loob 3 : maki- 
sig; mabikas; magara. 

da-si png Agr : pagpupunla ng palay 
sa isa o ilang pitak sa bukid upang 

palakihin at itanim muli kapag sapar 
na ang gulang. - f 1 

d^-sig png : pagsulong o pag-urong 
nang bahagya. 8 

da-sig png [Mrw] : daliri sa paa. 

da-si-gan png [Mrw dasig+ari] : paanan 
ng kama. 

da-sfk pnr : diit-diit; masinsin. 

dis*ko png Zoo [Se6] : haol-haol. 

das*k6i pnr : mabilis at walang ingat 
sa paggawa ng isang bagay o pagsa¬ 
salita ng anuman : harabas. 

das*m£g png[Bik] : lantak-ywe/das* 

margin, man*das'm^g, du*mas-m4g. 

da-s 6 png Bot [Bik] : buho. 
di-sok png Bot [Seb] : yamungyong. 
da-s6k pnr [Seb War] : siksfk. 


aar*ya-ngaw png: alkitran. 

d^-sa png : angkan; lahi. 

da-s^ png Bot: punongkahoy ( Pan- 
danus luzonensis) na tumataas nang 
5-10 m at bilog ang bunga : pandin. 

d£*sag png 1 : yabag 2: kaluskos. 
da-sSg png [Pan] : dagsa. 

da-sal png[EsprezarIbaIvaPan Tag] 

: dalangin. 

da-si-lan png[dasal+an] 1:aklatng 
mga dasal 2 : pook na ukol sa pag- 
darasal; dalanginan; sambahan Cf 
altar 3: rosaryo. 

dis-das png [5^/;] : salakay. 

das-dis png 1: [Ilk Mag] gasgas; 
halas; baklas 2 j mabilisang paggupit 
o pagtabas 3: kayas. 


da*s6n png [Hil] : patibay 1 . 

dis-pan png [Ing dust pan] : kasang¬ 
kapang panlinis at pinaglalagyan ng 

natipong dumi : dustpan, pandakot, 
sakwit. 

dis-ter png [Ing duster] 1 : kasuotang 
pambahay ng mga babae, tuwid ang 
tabas at maluwang 2 : pamunas ng 
alikabok 3: tao na gumagamit ng 
pamunas na ito. 

das-td png : marka; bakas. 

data (dey-ta, da-ta) png [Ing] : datos. 
da-ti pnh [Ilk] : kita. 

* 

data bank (dey-ta bangk) png Com 
[/rag] : kalipunan o sanggunian ng 
mga datos. 8 

database (dey-ta-beys) png Com 
[/rag]: set ng datos na may estruktura. 


data capture 


dawa 


190 


data capture (dey-ta kap-tyur) png 
Com [Ing] : aksiyon o proseso ng 
pagpapasok ng datos sa computer. 

d£*tag png[Tbw ] : higaan. 

da-tag png 1: [Iba] sahig 2: [HU] 
malawak na kapatagan : patag, wayAng. 

da tag love (dey-ta glowv) png Com 
[Ing] : kagamitan na isinusuot, tulad 
ng guwantes, para sa pagmamanipula 
ng mga imahen sa virtual reality. 


d£*tak png [Iba] : sahig 1 . 

d£*tal png [Pan] : sahig 1 . 

da*t£l png: dating. 

d£*tang pnd 1: da-ta-ngan, mag* 
dd-tang [57] pagalitan ang isang 
tao upang makaintindi 2: du*inb* 

tang, i*db*tang dumating. 

data processing (deytapro*se-smg) 
png Com [Ing] : serye ng mga ope- 
rasyon sa datos, hal pagkaklasipika 
ng impormasyon. 

data processor (dey-ta pro-se-sor) 
png Com [Ing] : computer na nag- 
sasagawa ng data processing. 

data protection (dey-ta pro-tek-syon) 
png Com [Ing] : legal na kontrol 
upang hhidi mabuksan ang datos na 
nasa computer. 


d£'ta*pu-wd put [57] : nguni : da- 

PUWA, DAPWA, DATAPWAT. 


dci-tap-wat pnt [datapuwa+at] : maka- 
bagong anyo ng datapuwa at. 

da*t&r png [Ilk] : sahig 1 . 

d4*tay png : pamamalagi sa pagka- 
kahiga dahil sa karamdaman var raw. 

dat-dbt pnr : matulis o matalim ang 
dulo : tilos. 


dat-dat-lag png [Ilk] : balaghan. 

date (deyt) png [Ing] 1 : petsa 2: 
panahon 3: araw 4: tipanan; pakiki- 
pagtagpo 5: katipan; katagpo. 

Date Line png [Ing] : pinaikling anyo 

ng International Date Line. 

dat-h£ [571 : bahagya. 

db'ti pnr 1 : una o sinundan ng ka- 

salukuyan : auld, hAdto, kanhi 2: 
nakasanayan; nakagawian : anad 3: 
per-manente. 


db-tig png : aporo - pnd mag*da a tig, v 
i*da*tig, du*mb*tig. 

dd-tig pnr [Kap Tag] : katabi o kalapit 
na pook. 

da-thhan pnr [dati+han] : matagal na 
sa pook, gawain,. at iba pa. 

da*ti*l6s pngBot [Bik Tag] 1: punong- 
kahoy (. Muntingia colabura) may taas 
na 5-10 metro, mabalahibo ang da- 


hon, puti ang bulaklak, pula at bilog 
ang bunga na animo’y mansanitas 
kapag hinog, at berde kung hilaw 
2 : bunga nito var latires, ratiles : 
sanitas, seresa. 

Da-tim-bang png Lit : magandang 
anak ng pinunong Magindanaw at 
napiling pakasalan ni Bantugan var 
Timbang. 

da*ting png 1: pagsapit sa isang pook : 
dAtal, dumteng, isabi 2: pasiya; hi- 
nuha; wakas 3: Kol epekto sa pandinig, 
paningin, pandama, o persepsiyon. 

dd’ti-rd'ti pnb : noong araw; noong 
mga nagdaang araw. 

dative (dey-tiv) png Gra [Ing] Is 
tuwirang layon 2 : salita o parirala 
na nasa kaukulang palayon. 

dat-nd png [57] : ingat. 

dat*ndn prcdma*dat*ndn [ dating+ari] 
1: magkaroon ng regia 2: matagpuan 
ang anuman o sinuman pagsapit sa 
isang pook. 

x * 

da*td png 1: hinlalato 2: [Bik HU Seb 
Tag War] hepe; pinuno 3: kaliskis ng 
pansabong na manok. 

da*td pnr [Seb] : mayaman. 

dd-tol pnr [Mrw] : sadsad. 

dd'tos png [Esp] : kalipunan ng 
mga talang ginagamit na batayan sa 
pagtiyak ng katotohanan sa anumang 
sasabihin o isusulat : data, impor¬ 
masyon. 


dat # ta*gon png[Kal\ : sahig ng kubo. 

dat'to png [Ifu] : kalagitnaan ng 
Setyembre hanggang kalagitnaan 
ng Oktubre, panahon ng pagtigil sa 
gawaing bukid. 

db-tu png Pol 1 : sa sinaunang lipu- 
nan, pinuno ng isang balangay na 
binubuo ng 50 o higit pang taga- 
sunod 2 : pangalawa sa sultan sa 
pagkapinuno: paubari. 

da*tum png: sa Benguet, ritwal sa 
paglilibing na nagsasakripisyo ng 
baboy bago isagawa ang r pag-aayos 
ng kuweba. 

da-tun png [Kap] : pananatili sa isang 
pook. 

da*tung png Kol \ salapi - pnr ma* 

da-tung 

da*tu*ra png Bot : halamang damo 
(.Datura alba) na magaspang ang 
sanga, puti at bilog ang bulaklak, at 
matinik at luntian ang bunga : kam- 

kAMAUIAN, KATSIBONG, SIVA, SUSUPAN, 

tAlongpunay, tAlumpunay. 
da-tu-ung png [Seb] : salapi. 
daub (dowb) png [Ing] 1 : patse 2 2: 


pahid 2 ; kulapol. 

daughter (do-ter) png [Ing] 1: anak 
na babae 2 : babaeng mamamayan. 

daughter in law (do-ter in lo) png 
[Ing] : manugang na babae. 

da'iMat png [571 1: kapalaran 2: 
saya 3: tagumpay. 

da-u-ngan, da-u-ngan png [daong+ 
an] : pook sa tabi ng ilog o dagat, 
tinitigilan ng sasakyang pantubig 
upang maglulan o magbaba ng tao 
o bagay : angklahe 2 , vanwA, embar- 

KADERO, PANtALAN, PIYER, PUNDUHAN. 

^ • 

da *us*d6s png 1: pagkadulas sa pag- 
kakahawak o sa pagkakalagay var 
dausos 2 : pagdulas pababa sa isang 
dahilig na pook: dalusdos - pnd du- 

ma*us*d6s, mag-pa'da-Us-abs, pa* 
da*us*du*sin. 

dd*ut png Med [Bik] : ketong. 

dd*ut pnd ma*db*ut, du*md*ut, da* 
u*tan, i-da-ut [HU] 1: magdulotng 
pinsala 2 : gumawa ng bagay na naka- 
sisira sa iba : hAlit. 

da-u-tdn png : meryenda. 

Davao (da-baw) png 1: lungsod sa 
Davao del Sur 2: malaking pook na 
sumasakop sa Davao del Norte, Davao 
del Sur, at Davao Oriental ngayon. 

Davao Bagobo (da-baw ba-go-bo) 
png [Bag] : Dabaw Bagobo. 

Davao-Bukidnon Cordillera (dabaw- 
bu-kid-non kor-dil-ye-ra) pngHeo \ 
kolektibong tawag sa serye ng bulu- 
bundukin na tinatayang 400 km ang 
haba mula Diwata Point sa hilaga 
hanggang Tinaca Point sa timog. 

Davao del Norte (da-baw del nor-te) 
png : lalawigan sa timog Mindanao 
ng Filipinas, Rehiyon XI. 

Davao del Sur (da-baw del sur) png : 
lalawigan sa timog Mindanao ng 
Filipinas, Rehiyon XI. 

Davao Oriental (da-baw or-yen-tal) 
png : lalawigan sa timog Mindanao 
ng Filipinas, Rehiyon XI. 

David (da-vfd, dey-vid) png [Esp Ing] : 
sa Bibliya, hari ng Judah it Israel, 
na pumatay kay Goliath at ang may- 
akda ng karamihan sa mga salmo. 

davit (dey-vit) png [Ing] : pares ng 
crane na ginagamit sa pagbababa at 
pagtataas ng lifeboat. 

daw png [Bik War Tag] : ayon sa 
sinabi o narinig; sabi ng iba var raw : 

DIKUNO, DIUMANO. 

db*wa png 1: [Kap] nakakaing buto 
2: [Iba] butil o piraso ng halamang 


* 







dawa 


191 


dayapas 


butil 3: [ Mag] katwiran; katotohanan 
4: [Ilk] lflik 5: uhay ng palay. 

da-wd png Bot [ Bik ] : halamang hawig 
sa trigo. 

da*wd png Bot [HU Seb Tag War] : 
damo ( Setaria italica ) na hawig sa 
bigas ang butil : rikakaw, borona, 

RAUTNOKARA, TURAY. 

da*wS pnd mag-da-wd, da*wa-m, 
i*pa # da‘W& : magsaliksik ng yungib. 

da-wd put [Bik] : kahit na; bagaman. 

da*wa*da*wd png : nilubid o piniling 
hilatsa ng huwad na gin to, ginagamit 
na palamuti sa mga dambana, karo, 
at damit ng santo, at iba pang katulad. 

d£*wag png 1: Bot baging ( Toddalia 
asiatica) na matinik, lunti, at maliliit 
ang bulaklak 2: BoZ kabftkabag 3: 
Bot palumpong ( Capparis horrida) 
na 3 m ang taas, matinik, at kulay 
rosas ang mga talulot ng bulaklak : 

BARALAWIK, HALUBAgAT-bAGING, LAGINAW, 
TAI AKTAK, TARABTAB 4: Bot palumpong 

( Capparis micracantia) na 2-4 m ang 
taas, pula at bilog ang bunga : alu- 

NGUNG, BAYAbAS-UWAk, HALUBAGAT, KA- 
SUWIT, M ALARAyAT-KAHOY, SALIMBAGAT, 

salimomo, salwasuwa 5: Bot baging 
( Mezoneurun latisiliqunm) na kara- 
niwang gumagapang sa matataas na 
puno, may bungang patulis ang 
magkabilang dulo at may pulang 
buto : kamitkAbag, kamotpusA 1 6 : Bot 
matinik na punongkahoy 7: tinik ng 
uway 8: tinik ng palasan 9: pook na 
masukal Cf dawagan. 

da-wa-gan png [daioag+an] : pook 
na natatakpan ng mga baging, kugon, 
at makapal na damo. 

d£"wak png : iaki; lawak. 

da-wak png t: [Kal] ritwal ng pagpa- 
pagaling sa maysakit: kagun, mekanu 
2: [Bori] pista ng kasal : bayas. 

dd-wal png : kaimbihan; kababaan; 
kawalang-halaga var rawal - pnr ma a 

dd- wal, ma-rd-wal 

da-wd*ni png [Bik] : bahaghari. 

dd-wat png [Bik] 1: pag-abot o pag- 
kuha sa pamamagitan ng mahabang 
patpat dahil hindi maabot ng na- 
kaunat na kamay -pnd mag*dd a wat, 
man-dd-wat, i a dd a wat 2; ulan na 
patigil-tigii. 

dd*way png : uri ng bingwit na yari 
sa manipis na kawad o kuwerdas. 

daw a ddw pnd mag a daw a ddw, i-daw- 
ddw, du-mawddw, hpan-dawddw 

[Ilk] : ilagay o ilawit pababa, kara- 
niwang sa tubig Cf lawlAw, sawsAw. 

dawda*wa png Bot : damo ( Fleurya 


interrupta) na tumataas nang 1.3 m 
at taunan kung sumiboi : dalamo, 

L.\NGALA, LOPA 1 . 

daw*dd*wan png [dawdaw+an] : 
sisidlan ng banal na tubig, kara- 
niwang nasa bukana ng simbahan, 
para sa mag-aantanda : benditahan. 

d£-wer png Bot [Ilk] 1: kabit-kabag 
2: masangang baging ( Caesalpina 
crista) na kalumbibit. 

daw-es png : sa Benguet, ritwal ng 
pagkakatay ng manok at aso pag- 
sapit sa kuwebang libingan. 

d£*wi png : pagkagat ng isda sa pain 
o bingwit. 

dd’wil png : pilit na pagpapalabas ng 
dugo mula sa sugat o hiwa. 

dd’wit png 1: pagkakasangkot sa 
usapan, gulo, o anumang gawain : 
dalAwit 3 , dayAkit, sangkot - pnd 

mag a dd*wit ( ma*d^*wit ( i*d£*wit 

2: bunong-braso 3: tilad ng kawayang 
mahigit sa 1-3 dangkal ang haba at 
ginagamit sa pangingisda : dalAwit, 
espeko. 

da*wi # t£n png : paligsahan sa awit. 

dawn (don) png [Ing] 1: bukan- 
liwayway 2: Simula; umpisa. 

da-wo png Bot [S7] : varyant ng 

dao. 

da*w6l png \ : [ST] regalo; alaala 2: 
[Ilk] bangis. 

da*w6ng png [S7] : malaking barko : 

DAONG. 

dd*wun png [Kap] : undas. 

da-wung-da-wu-ngan png Zoo [ST] : 

malaking usang babae. 

da*wu*tan png [ST] : iba-ibang ka- 
kanin. 

day (dey) png [Ing] 1: araw 2: pa- 
nahon 1 3: panahon ng tagumpay, 
kasikatan, at katulad. 

‘day png : pinaikling inday 

d^*ya png 1: Zoo uod na tumitira sa 
buhanginan 2: [Ilk] silangan. 

da*y^ png [Bik HU Tag] : anumang 
ginagawang panlilinlang o pagliligaw 
mula sa katotohanan : kuog, limbong, 
pirayit - pnd da*ya a in f du-ma-y^, 
man-da-y^ ma-da-yii, ma a ra a y6. 

da a ya*£n png 1: panlilinlang sa isa’t 
isa 2: insidente o halimbawa ng pan¬ 
lilinlang. 

da a ya*ba-no png Bot [Ilk] : guyabano. 

da-yd - day [ Bik] : walang pagbabago; 
tuloy-tuloy. 

da # ya-da*ya png: sa sinaunanglipu- 
nang Bisaya, tato sa kamay : tagur. 


dd a yag png: harap; harapan; patsada 
var rAyag. 

da*ydg png [Ilk] : ganda; dilag; ka- 
riktan. 

da-yag*ddg pnd du a ma a yag a dig, 
i-da*yag-ddg, da*yag*da*gdn [ Seb] : 
lumihis o umiwas sa paksa. 

da*ya*gr^m png [Ing diagram] : 
krokis o drowing na kakikitaan ng 
mga bahagi ng isang bagay na ipina- 
liliwanag o ibig ipakita : diagram. 

da a y£ a ka png Bot : palma ( Arenga 
tremula) na mababa at nakalalason 
ang bunga : abigi, gumayaka. 

da’yak* dak png: pagtatanim sa butas 
ng lupang dati nang tinamnan. 

da a yd a kit png [ST] : dawit 1 . 

da*yd*kos png 1: sa Batangas, lambat 
na yari sa sinamay at ginagamit sa 
paghuli ng alamang 2: [Ilk] lambat. 

da a y6*lay pnd mag a da a y£ a lay, du a 
ma a y6 a lay [ Seb] : maglimayon; mag- 
lakwatsa. 

da*yam-bd-han png Lit Mus [Hil] : 
awit ng pagpupuri at pagpupugay. 

da a y^ a mi png : natirang tangkay ng 
palay pagkatapos giikin : Are, banglay 2 , 
dagAmi, garAmi, ginikan, hay, inoot, 

LAGAMI, LITTER 2 , OHOT, PAHA, RAGAmI. 

da a ya a mu a dom png [Ilk] : tunog na 
naririnig kapag bumubulong. 

da a y£n png: palamuti. 

da a yan*d^ng png 1: alingawngaw 2: 
Bot punongkahoy ( Lophopetalum 
toxicum ) na tumataas nang 25 m : 

SUDKAD. 

d4 # yan a d£*yan png: pasyalan; paseo. 

dd'yang png 1: ginang; donya 2: 
[Mrw Tag] babae; prinsesa 3: Bot 
damo ( Elechum pyramidatum) na 
gumagapang pataas : bamburya, kari- 

BUSUK, SAPINSAPIN, TARITARI. 

da-ydng png Bot i matinik na yerba 
(Cyathula prostrata ) : tuhod-manok. 

dd-yang-dd*yang png Zoo : isdang 
alat ( Lutianus vitta) na guhitan ang 
katawan. 

dd-yap png Bot 1: sitrus ( Citrus auran- 
tifolia) na tumataas nang 2-4 m, at 
may bilog na bunga: bdlulo, biyAsong, 
dalAya, dalayap, dalawA 2: palumpong 
na hanggang 4 m ang taas at may 
maasim na katas ang bunga : pinaroy, 

SU WA NG. 

da*ya v pa : dayupapa. 

da-ya-pas png : pag-araro sa tabi ng 
pampang o dalampasigan. 






. M .\<i 




dayap-dayap 


192 


deadlock 


d£*yap-d£*yap png Bot: punongkahoy 
( Canthium horridum), tumataas nang 
2-5 m, mabalahibo ang sanga, luntiang- 
dilaw ang bulaklak, at maasim ang 
biinga : anonot-itbAboy, barsik, kl’Lyak- 
dagA, mimisam. 

da*y6*po png Bot [ST] : halamang 
kahawig ng dapd. 

da*ya*r6y png 1: banayad na hangin 
sa tabing-dagat var dayray 2 : maunos 
na hanging mula sa hilagang kanluran 

Cf balaklAot, sabaias. 

da-yas png [Kap ] : pag-iri, karaniwan 
kung nanganganak o dumudumi. 

da-yas png [Ilk] : langgas - pnd mag- 
da*yas, da-ya-sm, i-pa-da-y£s 

d£-yat [ST] : matulis. 

da-y6-tan png : pagtatanim matapos 
ang regular na taniman at anihan. 

dd-yaw png 1: karangalan; pitagan 
2: huni ng ibon 3: Mus Lit [HU Ilk] 
parangal; awit ng papuri 4: [Ilk] 
luwalhati 1 5: [Mrw] pagdiriwang. 

da*yaw png [Bag] : kabutihan. 

daybed (dey*bed) png [Ing] : sopang 
mahaba ang ulunan at may patungan 
ng paa. 

daybreak (dey-breyk) png [Ing] : 
bukanliwayway. 

day-ddy png: yangyang var dayray. 

day*day png Agr [/go] : panahon o 
ritwal na nauukol sa paghahanda ng 
pagtatamnan ng palay. 

day-day-6 png Mus [Kat] : patpat na 
ginagamit na pantambol: buhayhay, 

DALUPPAK, KOPAK-KOPAk, PALAKUPAkAN, 

pamuij, tabbak, taha-taha, tugda, uruk. 

day-di pnh [Ilk] : yaon. 

da-yeg png [Seb] : hanga. 

da-ye*na png Lit Mus [Kan] : katu- 
tubong awit para sa mga yumao var 
dayeng : eya-ey. 

day-eng png Lit Mus : sa Renguet, 
pag-awit na isinasagawa sa ritwal na 
damag. 

da-yeng-d6ng png [Ilk] : pagbulong; 
paninisi var darengdeng. 

ddy-hag png 1: gawaing paakyat o 
pataas 2: pagsagwan o paggawa nang 
pasalungat sa agos. 

day* h u-an png Lit [War] : kasabihan 
o salawikain. 

da-ylk-dik png [Kap] 1: digidig 2: 
mabilis na pagkilos. 

da*yik*dik png 1: Med singaw sa balat 
2 : pagdikdik Cfucis. 

dd-ying png [A7] 1: pagpapakita ng 
ginawa 2: Lit Mus awit na tila nanu- 


numpa. 

da*yis-d(s png [AT] : tunog ng malakas 
na buhos ng ulan o ng mabilis na 
tikatik ng ulan. 

day*k6t pnr : maramot. 

daylight (dey-layt) png [Ing] 1: 
liwanag ng araw; sikat ng araw 2 : 
bukanliwayway. 

daylong (dey-long), pnb [Ing] : buong 
maghapon; maghapon. 

daym png Kol [Ing dime] : mari- 
huwana. 

ddy-nag png \ dayhag. 

d6*yo png 1 : tao na tagaibang pook 
o kaya’y hindi kilala sa pook na 
kaniyang pinuntahan : banyaga 2 : 
pagtungo sa ibang pook nang may 
tanging layunin - pnd man*d6*yo, 
du*m6*yo, da*yu*nin. 

dd-yok png : inasnang itlog ng isda. 

da*y6n pnd du*ma*y6n, da-yu-ndn, 
i-da-von 


y6n [A^] : ituloy. 


v*-.- 


Da-y6n! pdd [HU Seb War] :, Tuloy! 

da*y6*pod-ma*b6-lo png Bot: hala- 

man ( Rhodomyrtus tomentosa) na 
maliit ang sapal ng bungang nakakain: 

OTOK. 

day-pong png [Kat] : kalan C/dapog. 

day-td pnd du-may-td, mag-day-td, 

daytd-in : tiisin ansr oarusa o sakit. 


tusin ang parusa o sakit. 


daytime (dey-taym) png [Ing] : araw. 

day*t6y pnh [Ilk] : ito. 

da-yu-day png Mus [Buk ] : kutet. 

da-yu-han png [dayo+han] : tao na 
mula o tagaibang pook o bansa : 
banyagA, estranghero, foreigner. 

da-yuk-d6k: gutom na gutom: hayok, 

DALUROK; MALAGA. 

da*yu*ma*kd png Bot : uri ng puno 
ng palma. 

da-yu-ngan png [A^] : pingga. 

da^yurndt png Bot [A7] : uri ng ma- 
tigas na punongkahoy. 

da-yu*pa-pd png Bot [ST] : uri ng 
damo. -f 

da-yu-pa-pd pnd mag*da a yu*pa*pd t 
i-da*yu-pa*pd, da*yu-pa-pa*hm [A7]: 
tabasin ang kugon, dayami, o damo 
var dayupa, dayopa. 

da-yu-pa-pd pnr : dapa, luyloy, o naka- 
hilig ang tangkay ng palay o sakate : 
dayapA. 

da-yu-pa-pdk png [AT] : dalupapak. 

da-yu-pay png 1: Zoo lukton na kapa- 
ngingitlog pa lamang 2 : tao o hayop 
na lubhang payat at gutom na gutom. 


da-yu-pay pnr : payat na payat; buto’t 
balat. 

da’ytrpot pnr [Bik] : matapat. 

da-yu-ray png : pagkukunwari na ayaw 
ang is ang bagay. 

da-yu*rd*yo png [A7] : hinlalaki. 

V % 

dd-yus png [Kap] : tudling. 

dayydng png [Ilk] 1 : huni 2: awit. 

daze (deyz) png [Ing] ; pagkatuliro o 
pagkataranta. 

dazzle (da*zel) png [Ing] 1 : pagkasilaw 
2: pagkataranta 3: paghanga. 

D & C, daglat (df*end*si) [Ing] : dila¬ 
tation and curettage. 

D-Day (df-dey) png [/ng] : 6 Hunyo 
1944 o araw ng pagsalakay ng huk- 
bong alyado sa Normandy bilang 
Simula ng kampanya sa pagbawi ng 
Europa. 


DDT (di -di-ti) png Kem [Ing 
diehlor-+diphenyl+ethylene] : walang 
kulay, walang amoy, at kristalinang 
insek-tisayd (C 14 H 9 C1 5 ) na 
nakapipinsala sa maraming 

vertebrate. 


na 


sa 


maraming 


de- pnl 1 : [Esp] uniaping pambuo 
ng pang-uri at nangangahulugang 
mayroon, nakasuot, o gumagamit, 
karaniwang ipinapalit sa naka, kal 
de-kotse, de-koryente, de-kuwerdas 
2: [Esp] gawa sa, hal de-lata, de-goma 
3: [Ing] uniaping pambuo ng pandiwa 
at nangangahulugang a tanggalin, 
ilayo mula sa, o malayo hal deport, 
dethrone b pababa, hal degrade, 
demote c gawin ang kabaligtaran, 
hal decompose, demoralize d lubusan; 
ganap, hal deplore, declare. 

de-a*ba*ni # ko png [Esp de abanico] 1: 
balisong 2 : pinto na naititiklop. 

deacon (di-kon) png [Ing] : diya- 
kono, deaconess kung babae. 

deactivate (di-ak-ti-veyt) pnd [Ing] 

1 : pawalang bisa 2 : ipahinga; itigil. 

dead (ded) pnr [Ing] 1 : walang buhay; 
walang sigla; patay 1 2 : pundido; 
walang koryente. 

dead end (ded end) png [Ing]: dulo 
ng kalye, pasilyo, at katulad nafwalang 
lagusan o labasan. 

Dead Sea (ded si) png [/ng] : Dagat 
na Patay. 

deadline (ded*layn) png [Ing]: takdang 
panahon; huling araw o oras para 
sa pagtapos ng anuman. 

deadlock (deddak) png [Ing] 1: 
kawalan ng pagkakasundo 2 : patas; 


















deadly 


193 


declension 


tabla. 

deadly (ded-li) pnr [ Ing] 1 : nakamama- 
tay; pamatay 2: malubha 3: matapit; 
mabagsik. 

deafening (de-fe-mng) pnr [ Ing] : 
nakabibingi; nakatutulig. 

deal (dil) png [Ing] 1 : kasunduan 2: 
pakikitungo; pakikisama 3: sa sugal, 
pamimigay o pamurnudmod ng ba- 
raha mga kalaro. 

dealer (dHer) png [Ing] 1 : negosyante; 
mangangalakal; komersiyante 2 : taga- 

balasa at tagabigay ng baraha. 

* 

dean (din) png [Ing] : dekano. 

dear (dir) pnr [Ing] 1 : mahal 2: kaga- 

lang-galang 3: mahalaga; importante. 

% • 

death (deth) png [Ing] 1 : kamatayan 
2: wakas; katapusan 3: pagkawasak; 
pagkalipol. 

Death March (det marts) png Kas 
[Ing] : sapilitang paglalakad mulang 
Bataan ng mga sundalong Filipino 
at Amerikano pagkatapos malupig 
ng Hapones noong 9 Abril 1942, 
tinatayang tumagal nang siyam na 
araw at kinamatayart nang may 10,000 
katao bago huminto sa Capas, Tarlac. 

death row (deth row) png : kulungan 
ng mga bilanggo na nahatulan ng 
bitay. 

debar (di-bar) pnd [Ing] 1 : alisan 
ng karapatan o pribilehiyo 2 : pigilan; 
pagbawalan. 

debase (di-beys) pnd [Ing] 1: paba- 
bain ang halaga, uri, o kalidad 2 : 
sirain. 

debate (de-ba-te, di-beyt) png [Esp 
Ing] 1: pagtalakay sa isang suliraning 
panlipunan sa isang kapulungan 2 : 
paligsahan ng mga mananalumpating 
nagbibigay ng mga katibayan, kuro- 
kuro, at katwiran ukol sa isang usapin. 

debater (di-bey-ter) png [Ing] : de- 
batista. 

de-ba*t6rya pnr [Esp de bateria] : pina- 
aandar sa pamamagitan ng baterya. 

de*ba-tfs*ta png [Esp] : tao na naki- 
kipagtalo; isa sa mga bumubuo ng 
koponan sa debate : debater, dibeyter, 

de*b6r png [Esp] : tungkulin; obli- 
gasyon. 

de*bMi*d6d png [Esp] i kahinaan; 
hina ng katawan : debility. 

de*bi*li •tas*yon png [Esp debilitation] : 
panghihina : debilitation - pnr de* 

bi*li*ta*do. 

debilitation (di -bi-li-tey-syon) png 
[Ing] : debilitasyon. 

debility (di -bi-li-ti) png [Ing] : debi- 


lidad. 

d4*bit png [Ing] 1: pagtatala ng utang 
sa isang account: debito 2 : ang utang 
na itinala : debito 3: kaliwang kolum 
ng isang account: debito. 

d£*bi*t6 png [Esp] : debit. 

de*bo*lus*y6n png [Esp devolution] : 
devolution. 

de*bos'y6n png [Esp devotion] : 
panata. 

de-b6*te png [Esp de bote] : pagkain o 
inuming nasa bote. 

de*b6 a to png [Esp devoto] 1: tao na 
may panata 2 : tao na tunay na sumu- 
sunod sa anumang simulain o palakad. 

de-br£*so pnr [Esp de brazo] : may 
kamay; nilagyan ng nakabaluktot na 
bahaging parang braso. 

debris (deb-rf) png [Ing] 1: mga 
durog o pira-pirasong labf 2; basura. 

debt (det) png [Ing] 1: utang 2: 
pananagutan; obligasyon. 

debtor (de-tor) png [/ng] : tao, organi- 
sasyon, at iba pa na may utang. 

debut (de-bu, dey-byu) png [Ing] 
1: unang pagharap sa madia bilang 
kalahok sa isang pampublikong pag- 
tatanghal 2 : ponnal na pagpapakilala 
ng isang dalaga sa lipunan 3: Simula 
ng propesyon o karera. 

de-bu a t6n pnr [Esp de boton] : ginaga- 
mitan ng buton. 

de-bu*w6*nas pnr [Esp de buena suetie] : 
sunod-sunod na pagdating ng suwerte 
o magandang kapalaran. 

deca (de-ka) pnl [Ing] : deka. 

decade (de-keyd) png : dekada. 

decadence (de-ka-dens, di-key-dens) 
png [Ing] : dekadensiya. 

decagon (de‘ka-gon) png [Ing] : 
dekagon. 

✓ 

decagram (de-ka-gram) png [Ing] : 
dekagramo. 

decalcomania (di-kal-ko-mey-ni-ya) 
png [Ing] : kalkomaniya. 

decaliter (de-ka-li-ter) png [Ing] : 
dekalitro. 

deca Mete (de-kal-ye-te) png [Esp] : 
dekalyete. 

decalogue (de-ka-log) png [Ing] : 
dekalogo. 

* 

decameter (de-ka-mf-ter) png [Ing] : 
dekametro. 

decanter (de-kan-ter) png [Ing] : 
dekanter. 

decapitation (de-ka-pi-tey-syon) png 


[Ing] : dekapitasyon. 

A 

decapod (de-ka-pod) png [Ing] : 
dekapodo. 

decasyllable (de-ka-sf-la-bol) png 
[Ing] : dekasilaba. 

decathlon (df-kath-lon) pnglsp [Ing 
deca+athlon] : paligsahan sa athletics 
na binubuo ng sampung uri ng laban 
sa track-and-field : dekatlon. 

deceased (di-sxst) png [Ing] : tao na 
namatay. 

deceased (di-sist) pnr [Ing] : patay 1 . 

deceit (di-sit) png [Ing] : panlilinlang; 
panloloko; pandaraya. 

December (di-sem-ber) png [Ing] : 
Disyembre. 

decency (di-sen-si) png [Ing] : de- 
sensiya. 

decent (di-sent) pnr [Ing] : desente. 

decentralization (di-sen-tra-li-zey-syon) 
png [Ing] : desentralisasyon. 

deci- (de-si) pnl [Ing] : uniaping 
pambuo ng pangngalan at naganga- 
hulugang “isa sa sampung magkaka- 
tumbas na bahagi” : desi-. 

decided (di-say-ded) pnr [Ing] : desi- 
dido. 

decigram (de-si-gram) png [Ing] : 
desigramo. 

deciliter (de-si-li-ter) png [Ing] : de- 
silitro. 

decimal (de-si-mal) png [Ing] : de- 
simal. 

decimeter (de-si-mi-ter) png [Ing] : 
desimetro. 

decision (de-sf-syon) png [Ing] : de- 
sisyon. 

decisive (di-say-siv) pnr [Ing] 1: ma- 
pagpasiya 2: napakahalaga 3: matibay 
4: walang pagdududa o alinlangan : 
desisibo. 

deck (dek) png [Ing] 1: kubyerta 2: 
anumang inihahalintulad dito, gaya 
ng palapag ng bus 3: manghal. 

declaim (dik-leym) png [Ing] : dek- 
lama. 

declaimer (dek-ley-mer) png [Ing] : 
deklamador. 

declamation (dek-la-mey-syon.) png 
• [Ing] : deklamasyon. 

declaration (dek-la-rey-syon) png 
[ Ing] : pahayag 3 . 

declarative (dek-la-ra-trv) pnr [Ing] : 
deklaratibo. 

declension (dek-len-syon) png Gra 
[Ing] : deklinasyon. 


declivity 


dekbda 


194 



declivity (di-klf-vi-ti) png [Ing] : 

deklibe. 

decoction (de-kak-syon) png [Ing] : 
dekoksiyon. 

deconstruction (di-kons-trak-syon) 
png Lit Pil [Ing] : paraan ng pag- 
susuring pampilosopiya at pampa- 
nitikan, nagsimula noong mga taong 
1960 at umuusisa sa tradisyonal na 
kakayahan ng wika upang kumatawan 
sa realidad, at humahamon sa mam- 
babasa na iwaksi ang anumang sapan- 
tahang metapisiko at etnosentriko 
sa pamamagitan ng aktibong paglahok 
tungo sa produksiyon ng kahulugan : 

DESKONSTRUKSIYON. 

decor (de-kor) png [Ing] : dekor. 

decoration (de-ko-rey-syon) png [Ing ]: 
palamuti. 

decorative (de-ko-ra-tiv, de-ko-rey-tiv) 
png [Ing] : dekoratibo. 

decorator (de-ko-rey-tor) png [Ing] : 
dekorador. 

decortication (di-kor-ti-key-syon) png 
[Ing] : dekortikasyon. 

decorum (di-ko-rum) png [Ing] 1: 

kagandahang-asal : dekoro 2: ka- 
ayusan; kaangkupan : dekoro. 

decoy (di-koy) png [Ing] 1 : pain 2: 
bitag. 

decree (dik-rf) png [Ing] : dekreto. 

decurion (di-kyur-yon) png [Ing] : 
dekuryon. 

decury (de-kyu-ri) png [Ing] : dekurya. 

de*dal png [Esp] : kasangkapang yari 
sa metal o plastik, isinusuot sa daliri 
upang hindi masugatan sa pananahi 
var didal : thimble. 

db-de png Kol 1 : suso 2: pag-inom 
ng gatas - pnd mag-pa-db-de, du- 
mb-de, de-db-hin. 

dedication (de-di-key-syon) png [Ing] : 
dedikasyon. 

de-di-kas-ybn png [Esp dedication] 

1: handog 2 ; alay 2: ang nakasulat sa 
aklat, kard, at iba pa sa paraang pa- 
handog : dedication - pnr de-di- 

kb*do. 

de-do png [Esp] : daliri. 

de*dd pnr Kol [Ing dead] : patay; tapos 
na. 

deduction (de-dak-syon) png [Ing] : 
deduksiyon. 

de-duk*si*y6n png [Esp deduction] 
1: proseso ng pagtatanggal o pagba- 
bawas : deduction 2: Pil proseso ng 
pangangatwiran na sumusunod ang 
konklusyon sa mga batayan kaya’t di 
maaaring mamali ang konklusyon 


kung totoo ang mga batayan : de¬ 
duction 2: Mat pagbubuo ng por- 
mula Cf induksiyon : deduction. 

deep-fat fry (dip-fat fray) png [Ing] : 
pagpiprito nang nakalubog sa mantika. 

de facto (difak*to) pnr [Ing] : umiiral 
sa realidad, mayroon o wala mang 
legal na karapatan o pahintulot : 

aktuwal. 

defect (di-fekt) png [Ing] : depekto. 

defect (di-fekt) pnd [Ing] : talikuran 
ang isang pangkat, bansa, o kausa, 
lalo na para sa katunggaling patakaran 

o pangkat. 

defection (di-fek-syon) png [Ing] : 
depeksiyon. 

defective (di-fek-tiv) pnr [Ing] : de- 
pektibo; depektuwoso. 

defense (di-fens) png [Ing] : depensa. 
defensive (di-fen-siv) pnr [Ing] : de- 


pensibo. 

deference (de-fe-rens) png [Ing] 1: 
pitagan 2: pagsunod sa payo o hiling. 

deficiency (di-fi-syen-si) png [Ing] : 
depisyensiya; pagkukulang. 

deficient (di-fi-syent) pnr [Ing] : de- 
pisyente; may pagkukulang. 

deficit (de-fi-sft) png [Ing] : depisit. 

definite (de-fi-nft) png, pnr [Ing] : 
depinido. 

definition (de-fi-ni-syon) png [Ing] : 
depinisyon. 

definitive (di-fi-ni-tiv) png [Ing] : 

depinitibo. 

deflation (di-fley-syon) png [Ing] : 
deplasyon. 

defoliation (di-fo-li-ey-syon) png[Ing] : 
depolyasyon. 

deforestation (di-fo-res-tey-syon) png 
[Ing] : pagwasak nang tahasan sa 

kagubatan. 

deformity (di-for-mi-tf) png [Ing] : 

depormidad. 

defraudation (di-fro-dey-syon) png 
[Ing] : depraudasyon. 

dbg-as png [Ilk] : pangalawang pag- 
bayo ng palay. 

deg-dbg png : pag-ulan na walang tigil. 

deg-ra-das-yon png [Esp degrada¬ 
tion] : pagpapasama o pagpapababa 
ng kalagayan o katangian; paglubha : 
degradation - pnr deg-ra-dbn-te. 

degradation (deg-ra-dey-syon) png 
[Ing] : degradasyon. 

deg-ra-dan-te pnr [Esp] : nakapagla- 
lagay sa kahiya-hiya; nakapagpapa- 
baba. 


degree (dig-ri) png 1 : titulo 2: bai- 
tang; antas 3 : yunit ng pagsukat ng 
temperatura 4: yunit ng sukat para 
sa mga angle na katumbas ng isang 
angle na may vertex sa gitna ng isang 
bilog 5 : yunit ng sukat para sa mga 
pabilog na arc at katumbas ng bahagi 
ng arc na sumusuhay sa isang pang- 
gitnang angle nang isang degree 6 : 
a kabuuan ng exponent ng mga 
variable sa pinakamataas na degree 
ng isang polynomial, funsiyong poly¬ 
nomial, o tumbasang polynomial b 
ang kabuuan ^ng mga exponent ng 
mga variable ang isang monomial c 
pinakamalaking power ng isang deri- 
batibo sa isang tumbasang differential. 

de-hb-do png [Esp dejado] 1 : sa sugal, 
ang bilang, baraha, manok, at iba 
pa na may kakaunting pusta Cf lya- 

mado 2 : naiwan. 

de-hb-do pnr [Esp dejado] : kakaunti 
- ang pagkakataong manalo; nalala- 


mangan. 

deicide (dey-sayd) png. [Ing] : deisidyo. 

de-i-dbd png [Esp] : diyos; bathala; 
pagkadiyos : deity. 

deisidyo png [Esp deisidio] 1: pag- 
patay sa isang diyos 2: sinumang pu- 
matay sa isang diyos : deicide. 

deism (di-f-zim) prig [Ing] : deismo. 

de-is-mo png [Esp] 1: paniniwala na 
mayroong Diyos batay sa katwiran, 
hindi naniniwala sa rebelasyon, at 
nagtatakwil sa mga ritwal ng orga- 
nisadong relihiyon Cf theism : deism 
2: paniniwalang may Diyos na luma- 
lang ng lahat ngunit ang mga batas 
ng kalikasan ang umiiral at hindi ang 
kagustuhan ng Diyos : deism. 

deity (dey-ti) png [ Ing] : deidad. 

deja vu (dey-zha vu) png [Fre] 1: 
kuwento, pamamaraan, o teknik sa 
pelikula na hindi orihinal o matagal 
nang nakita: paramnesya 2 2: Sik ilus- 
yon na dad nang naranasan ang isang 
bagay na nararanasan pa lamang sa 
kauna-unahang pagkakataon: param¬ 
nesya 2 . 

de Jesus, Jose Corazon (de he-sus 
ho-se ko-ra-zon) png Lit: (1894-1932) 

itinuturing na pinakatanyag na makata 
nitong ikadalawampung siglo, naging 
unang hari ng balagtasan, at may akda 
ng “Bayan ko.” 

de jure (di dyu-ri) pnr [Ing] : may 
karapatan; ayon sa karapatan Cf de 
facto. 

db*ka pnl [Ing deed] : sampu : deca. 
de-kb-da png [Esp decada] : sampung 











195 


dekadensiya 


deliberasyon 


taon : decade. 


decathlon. 


de-ka*den-ss*ya /we [Esp dmidmcia] : 

pagbaba ng uri; pag-urong; panlu- 
lupaypay - de-ka*d6n-te : decadence, 

DEKAIMYENTO. 

d6*ka*gon png [Ing decagon ] : pigu- 
rang may sampung gilid at sampung 
anggulo : decagon. 

d6*ka»gra*mo png [Esp deca+gramo] : 
sahnpung gramo : decagram. 

d6 a ka a h6d a ron png [Ing decahedron ] : 
pigurang solido na may sampung 
mukha. 

de-ka*h6n pnr [Esp de cajon ] 1: may 
sinusunod na balangkas; sadyang may 
pinagtularan 2 : mahalaga at kina- 
kailangang ilagay sa kahon 3: Lit 
walang bago, gasgas na : cliche, 

STEREOTYPE. 

de*ka*im*y6n a to png [Esp decai- 
miento] : dekadensiya. 

d6 a ka a I it* ro png [Esp decalilro] : sampung 

litro : DECALITER. 

de*k£ # lo*g6 png [Esp decalogo ] 1: sa 
Bibliya, Ang Sampung Utos : decalo¬ 
gue 2 : sampu. 

d e • ka I ye • te pnr [Esp decollete ] : labas 
ang balikat at leeg sa suot na damit: 
decallete, estokado. 

d e • ka • m 61 • ro png Lit [Esp decametro ] : 
taludtod na may sukat na sampung 
pantig o sampung feet: decameter. 

de*k3*no png [Esp decano] 1: puno ng 
isang sangay ng karunungan sa pa- 
mantasan o puno ng isang kolehiyo : 
dean 2 : namamahala sa pamamat- 
nubay at pagpapayo sa. mag-aaral, 
de-k^-na kung babae : dean. 

de-k^n-ter png \ frig decanter] : pam- 
palamuting bote ng alak : decanter, 
kumbo. 

de a kd a pi a tas a y6n png [Esp decapi- 
tacion) : pagpugot o pagputol ng 
uio : decapitation -pnd i*de*ka*pi a t4, 
de-ka-pi-ta-hin, ma-de-ka-pi-ta. 

d6-ka*po-do png Zoo [Esp decapodo ] 1: 
crustacean na karaniwang mula sa 
order Decapoda , na may iimang 
pares ng paa, hal sugpo, talangka, o 
ulang : decapod 2 : mollusk (class 
Cephalopoda) na may sampung ga- 
lamay hal pusit: decapod. 

de-kar a ga png [Esp de cargo] : uri ng 
sasakyang panghakot ng karga- 
mento. 

d6 a ka*sMa a bci png Lit [Esp deca- 
silaba ] : salita o pariralang may 
sampung silaba o pantig : decasviiabie. 

de* ka t * 16 n png Isp [Esp decation ] : 


dek-kut png [Iba ] : piilot. 

dek*Ia*ma pnd mag a d6k*la a ma, i a d6k a 
Ia a m£, du a m6k a ia-ma [Esp declamar ] : 
bumigkas; magtalumpati : declaim. 

d6k*la a ma a d6r png : mambibigkas; 
mananalumpati r declaimer. 

d&k*!a*mas a y6n png [Esp declama- 
chm ] : bigkas; talumpati: declamation. 

dek'la-ran-te png Bat [Esp declarants] : 
tao na gumagawa ng paha}^ag sa ilalim 
ng panunumpa. 

d6k*la a ras a y6n png [Esp declaracion] : 
pahayag 3 -pnd mag a dek a la a r^, i a dek a 
la a r6, du a mek a la a r6. 

dek a la a ra a ti*bo pnr [Esp declarative)] : 
pasaysay; paturol : declarative. 

dek a li a be png [Esp decline] : dahilig : 
declivity. 


d6k a li a nas*y6n png [Esp declinacion] 
1: pababang deklibe 2 : pagbaba ng 
katangian o kalagayan Cf degradation : 
deterioration 3: a Gra pagbabago 
ng anyo ng salita sa bilang, kasarian, 
kaukulan, panahunan, at iba pa b 
uri ng mga salitang may katulad na 
pagbabago ng anyo : declension. 

de a k6k a si a y6n png [Esp decoccion] 1: 
p'agkuha ng esensiya o lapot ng 
anumang substance sa pamamagitan 
ng pagpapakulo sa tubig 2 : ang anu¬ 
mang nakuhang substance mula rito: 
decoction. 


de a kon a tr6l pnd i a de a kon a tr61, mag a 
de a kon a trol, ma a de a kon a tr6l [Ing 

decontrol] : alisin sa kontrol at mga 
pagbabawal, lalo na ng estado. 

de-kon a tr6i pnr [Esp de control] : 
tumutukoy sa mga kasangkapang 
maaaring umandar mula sa malayo 
sa pamamagitan ng signal na ihina- 
hatid ng aparatong elektroniko. 

d6 a kor png [Ing decor] 1 : estilo ng 
dekorasyon : decor 2 : palamuti 3 : 
sa teatro, ang nakalarawang tanawin 
sa telon. 

de a ko*ra a d6r png [Esp decorador] : 
tao na tagagayak; tagapalamuti : 

DECORATOR. 

de*ko a ras a y6n png [Esp decoracion] : 
palamuti. 

de a ko a ra a thbo pnr [Esp decorativo] : 
nagsisilbing pampalamuti, o pang- 
gayak : decorative. 

de a k6*ro png [Esp decoro] : decorum. 

de a ko a r6 a SO pnr [Esp decoroso] rayon 
sa kagandahang asal. 

de a k6r a ti a kas a y6n png [Esp decor - 


ticacion] 1 : pag-aalis ng bumabalot 
na lamad ng isang organ o estruktura 
2: operasyon na nag-aalis ng namuong 
dugo o pilat ng tissue dahil sa chest 
cavity : decortication — pnr de a kor*ti a 

ka a do. > 

de-kor a yen a te pnr [Esp de corriente] : 
pinaaandar sa pamamagitan ng elek- 
trisidad. 

de-kos # tu a ra png [Esp de costura] : 
sako na yari sa abaka at pinagla- 
lagyan ng kopra. 

• t • 

Dek-ran png [lit] : isa sa mga wika 
ng mga Ilongot. 

de a kre a sen. a do pnb Mus [Esp decre- 
sendo] : unti-unting humihina. 

dek a r6*to png [Esp decreto] : kautusan, 
batas, o pasiya ng hukuman : decree. 

deks-trf-na pngKem [Esp dextrina] : 
substance na tila goma, maaaring 
matunaw, nabubuo mula sa pagpa¬ 
pakulo ng starch, at ginagamit bilang 
pandikit : dextrin. 

deks a tr6*sa png Kem [Esp dextrosa ] : 
dextrose. 

de a kur a ya png [Esp decuria] 1: pang- 
kat ng sampung tao : decury 2: klase 
na binubuo ng sampung mag-aaral : 
decury. 

de a kuryon png [Esp decurion ] : puno 
ng isang dekurya : dEcurion. 

Dela Cruz, Jose (de-la kruz, ho-se) 
png Lit : pangunahing makata sa 
Maynila noong ika-19 na siglo at 
itinuturing na autor ng maraming 
popular na awit at korido; binan- 
sagang Huseng Sisiw. 

de a lan a t6 a ra png [Esp] : bahagi o 

dakong harap; nakabungad; harapan : 
facade. 

de a l£p png [Pan] : baha. . 

de-I4 a ta pnr [Esp] : nasa lata. 

de a le*ga a do png [Esp] : kinatawan; 
sugo : delegate. 

de a le*gas a y6n png [Esp delegation] : 
pangkat ng mga delegadong pinili 
upang katawanin ang isang pangkat 
sa isang kapulungan o pagtitipon : 
delegation. 

delegate (de-le*geyt) png [Ing] : 
delegado. 

delegation (de-le-gey-syon) png [/ng] : 
delegasyon. 

de a le a ke a d6k pngBot [Bon] : amor- 
seko. 

de*l4p a dep png [Pan] : gunamgunam. 

de a li a be a ras a y6n png [Esp deliberaddn] 1: 
maingat na pagsasaalang-alang bago 
pagpasiyahan ang isang suliranin, 


deliberation 


196 


demograpiya 


gawain, at iba pa : deliberation 2 : 
pormal na pagsasanggunian o pag- 

UUSap : DELIBERATION. 

deliberation (de-li-be-rey-syon) png 
[ Ing\ : deliberasyon. 

de"li*ka*d£*sa png [Esp delicadeza] 
1 : kapinuhan; pagkamaselan 2 : pag- 
papahalaga sa mataas na dangal at 
pamilya. 

de*li*k£*do pnr [Esp delicado ] 1 : ma- 
hirap pakibagayan; maselan 2 : mapa- 
nganib 3: mahina; marupok; baba- 
sagin. 

de-lik-yat png [ Seb ] : iglap. 

Delilah (de-lay-la) png [Ing] : babaeng 
inibig ni Samson at nagsuplong sa 
kaniya sa mga Palestine. 

dedi-mi-tas-yon png [Esp delimita¬ 
tion] : pagtatakda o pagtitiyak ng 
hanggahan : delimitation - pnr de¬ 
li-mi* t£*do. 


delimitation (di-li-mi-tey-syon) png 
[Ing] : delimitasyon. 

de-ling-ku*w6n-si*y£ png [Esp de¬ 
linquency ] 1: pagkukulang; pag- 
papabaya : delinquency 2 : atraso : 
delinquency 3: kasalanan : delinquency 
4: krimen na.magaan : delinquency. 

de-Iing-ku-w6n-te pnr [Esp delin- 
cuente] 1: pabaya o may pagkukulang 
sa tungkulin o pananagutan : delin¬ 
quent 2 : may kasalanan; lumabag 
sa isang krimen na magaan : delin¬ 
quent. 

delinquency (di-Hng-kwen-si) png 

[Ing] : delingkuwensiya. 

delinquent (di-lmg-kwent) pnr [Ing\ : 
delingkuwente. 


de*lin*y£n*te png [Esp delineante ] 
dibuhista. 


delirium (di-li-ri-yum) png [Ing] : 
deliryo. 

de-lir-yo png [Esp delirio] : pansa- 
mantalang pagkawala ng kaayusan 
o katinuan ng pag-iisip dala ng ma- 
lubhang sakit, kalasingan, at iba pang 
katulad var diliryo : delirium. 

de*li*to png [Esp] : paglabag sa batas; 
krimen; pagkakasala. 

del'I&g png [Ilk] : soleras. 

del-p£k pnr [Pan] : pango; sarat. 

Delphyne (del-fay-ni) png Mit [big] 

1: Python 2: nilalang na kalahating 
halimaw at kalahating babae na nag- 
ban tay kay Zeus nang ikinulong siya 
ni Typhon. 

del Pilar, Gregorio (del pi lar gre- 
gor-yo) pngKas: 1875-1899, heneral 
sa Rebolusyong Filipino at bayani ng 


Pasong Tirad. 

del Pilar, Marcelo (delpi-larmar-se-lo) 
png Kas : 1850-1896, pangunahing 
propagandista, editor, makata, at ma- 
nunulat sa Tagalog at Espanyol. 

del-pin png Zoo [Esp delfin] : lumba- 
lumba. 

del-ta png \ : [Gri] ikaapat na titik ng 
alpabeto 2: [Ing] sabangan. 

deltoid (del-toyd) png Ana [Ing] : 
kalamnan na malaki, hugis tatsulok, 
bumabalot sa kasu-kasuan ng balikat, 
at ginagamit sa pagtataas ng kamay 
palayo sa tagiliran. 

de*lub*yo png [Esp diluvio] : varyant 

ng diiubyo. 

> 

de*lu*sbbo [Esp delusivo] : mapan- 
linlang; nakalilinlang : delusive. 

delusion (di-lu-syon) pngSik [Ing] : 

delusyon. 

4 

delusive (di-lu-siv) png [Ing] : de- 
lusibo. 

de*lus*y6n png Sik [Esp delusion] : 
paniniwala na permanente, patuloy, 
at hindi nakikinig sa katwiran na batay 
sa katotohanan : delusion. 

de luxe (de laks, de luks)/mr [Ing] 

1 : mataas na uri 2 : maluho; ma- 
rangya. 

d6*ma*g6*go png [Esp] : pinunong 
nagpapaalab sa dax 

demagogy (de-ma-go-dyf) png [Ing] : 
demagohiya. 

de*ma*go*hbya 

1: kilos, gawi, o simulain ng isang 
demagogo : demagogy 2 : lupon ng 
mga demagogo : demagogy. 

de Malacca, Enrique (de ma-la-ka 

en-ri-ke) png Kas : interpreter ni 
Fernando Magallanes, sinasabing 
katutubo sa Filipinas. 

de*m&nd png [big] 1: demanda 23 2: 
pan gangailangan. 

de-man*da png [Esp] 1: maliit na 
plato o imahen na ginagamit sa pag- 
likom ng abuloy 2: paghiling bilang 
karapatan : demand 3: Bat sakdai; 

habla-/?nc/mag*de-man*da, i*de* 
m^n-da. 

de*man*da*d6r png Bat [Esp] : ang 
nagsasakdal o naghahabla; akusador: 
demand ante, plaintiff. 

de'man*d^n-te^g5/2^[jE^]: deman- 
dador. 

demarcation (di-mar-key-syon) png 
[Ing] : demarkasyon. 

de*mar*kas*y6n png [Esp demar¬ 
cation] : guhit o marka na nagtatakda 



ng paghihiwalay: demarcation, pagitan. 

d6m*dem png Bot [ Tir] : uri ng mama- 
haling dapo. 

dem*d6m png [Ilk] : sama o sakit ng 
loob. 

de-meg png [Igo] : ritwal ng pag-aalay 
ng baboy kapag may itinatayong bahay. 

de*m6n-si # y6 png [Esp dementia] : 
baliw : dementia. 


dementia (di-men-sya) png [Ing de¬ 
mentia] : demensiya. 

demerit (di-me-rit) png [Ing] : de- 

merito. 


de-m6*ri-t6 png [Esp] 1 : kasalanan; 
kakulangan : demerit 2 : marka laban 
sa tao dahil sa di-kasiya-siyang gawa 
o pag-uugali : demerit. 

de-m£*sa png [Esp de mesa] : gupit 
na panlalaki na maikli ang buhok sa 
magkabilang gilid ng ulo at pantay 
ang ibabaw : flat top. 

I’ _ 

0 

de-m6‘sa pnr [Esp de mesa] : may 
mesa; gumagamit ng mesa. 

Demeter (di-mi-ter) png Mit [Gri] : 
diyosa ng pagsasaka, pag-aasawa, at 
fertilidad. 


• • 

d6*mi-t&S png [Fre demitasse] 1 maliit 
na tasang pangkape 2 : maliit na tasa 
ng matapang na kape. 

denrmdng pnr [Ilk] : dalawang ulit na 
nakaranas ng pangit na bagay, hal 
naulila sa ikalawang pagkakataon, 
nabulag ang dalawang mata, at iba 


pa. 

d£»mo png [Esp demostration] : pinaik- 
ling demostrasyon 4 . 

de-mo-bi-lbsas-ydn png Mil [Esp 

drsmmdUzation ]: pagbuwag sa hukbo at 
iba pa : demobilization. 

demobilization (di-mo-bi-lay-zey-syon) 
png [Ing] : demobilisasyon. 

democracy (di-mo-kra-sf) png [Ing] : 
demokrasya. 

democrat (de-mok-rat) png [Ing] : 
demokrata. 

democratic (de-mok-ra-tik) pnr [In g]: 
demokratiko. 


democratization (di-mok-ra-tayvzey- 
syon) png [Ing] : demoktratisasyon. 

demography (di-mog-ra-fi) png [Ing] : 
demograpiya. 

de*mog*ra*pi a ya png [Esp demogra- 
fia] : pag-aaral na estadistika ng mga 
katangian ng populasyon lalo na at 
nauukol sa iaki at dami, pag-unlad, 
pagkakabaha-bahagi, pandarayuhan, 
at ang bisa ng lahat ng ito sa kalaga- 
yang panlipunan at pang-kabuhayan: 




demokrasya 


197 


densitometer 



DEMOGRAPHY. 


de*mo*kr£s*ya png [Esp democracia ] 

1: sistema ng pamahalaan na mga 
mamamayan ang humahawak ng 
kapangyarihan sa pamamagitan ng 
mga kinatawan na pinili sa malayang 
halalan : democracy 2 : estado, bansa, 
o samahang may gayong uri ng pa¬ 
mahalaan : democracy 3 : kalagayan 
ng lipunan na may pagkakapantay 
ng mga karapatan at pribilehiyo : 
democracy 4: pagkakapantay na pam- 
politika at panlipunan : democracy. 


de*m6'kra*t£ png [Esp democrata] : 
tagapagtanggol o tagapagtaguyod 
ng demokrasya : democrat. 


de-mo*kr4*ti*k6 pnr [Esp democratico] 
1 : hinggil sa demokrasya 2 : nagta- 
tanggol, nagtataguyod, o naninin- 
digan sa demokrasya : democratic. 

de*mok‘ra"ti’Sas'y6n png [Esp demo¬ 
cratization] : pagiging demokratiko; 
pagkakapantay ng lahat ng mga ma¬ 
mamayan sa ilalim ng mga umiiral 
na batas : democratization. 


d6*mol pud ma*d6*mol, di*n£*mol, 
man*d6*moI Kol 1 : mahipuan sa 
maselang bahagi ng katawan 2 : 
manghipo ng suso o puke. 

de-mo-lis-y6n png [Esp demolition] 

1 : pagbaklas o pagsira 2 : pagbaklas 

ng mga bahay ng iskuwater : demo¬ 
lition. 


demolition (de*mo'li*syon) png[Ing ]: 
demolisyon. 

demon (di*mon) png [Ing] : demonyo." 

de*mo*no-la*trbya png [Esp demo- 

nolatna ] : pagsamba sa demonyo : 

DEMONOLATRY. 

demonolatry (di-mo-no-la^tri) png 
[Ing] : demonolatriya. 

demonstrate (de*mons*treyt) pnd 
[Ing] : magdemostra. 

demonstration (de*mons*trey*syon) 
png [Ing] : demostrasyon. 

demonstrative (de-rhons-tra-tiv) 

pnr [Ing] : demostratibo. 

demonstrator (de*mons*trey*tor) png 
[Ing] : demostrador. 

De*m6n*tres! pdd [Esp] : Demonyo! 

de*m6n*yo png [Esp demonio] 1: 
masamang espiritu 2 : tao na malupit 
o mapangwasak : demon, diyablo. 

De*m6n*yo! pdd [Esp demonio] : 
katagang nagpapahayag ng galit, 
pagkainis, o anumang matinding 
emosyon : Demontres!, Diyablo!, YavvA! 

demoralization (de*mo*ra*lay*zey* 

syon) png [Ing] : desmoralisasyon. 


demoralize (di*m6*ra*layz) pnd [/ng] : 

sirain ang moral o pahinain ang loob. 

de*m6s-tra pnd mag*de*m6s*tra, 
hde-mds-tra, de*mos-tra«hin [Esp 

demostrar] 1 : ipakita; ipaliwanag : 
demonstrate 2 : lumahok sa demos¬ 
trasyon : DEMONSTRATE. 

de-moS’tra'ddr png [Esp demostra- 
dor] : nagpapaliwanag; namamahayag; 
nagpapakita var demonstrador : de¬ 
monstrator. 


de*mos*tras'y6n png [Esp demos- 
tracion] 1 : pagpapatunay batay sa 
ebidensiya : demonstration 2 : pagpa- 
paliwanag na gumagamit ng kon- 
kretong halimbawa : demonstration 
3: pagpapakita kung paano ginagamit 
ang isang kasangkapan o garnit : 
demonstration 4: pagtitipon o pag- 
mamartsa upang ipakita ang pananaw 
ng isang pangkat ukol sa isang isyu : 

demo, pamamahayag Cf rali 6 : Mil 
pagpapakita ng puwersa upang lin- 
langin ang kaaway 7: Atolohikal na 
pagpapakita ng paraan kung paanong 
nakuha ang resulta ayori sa mga 
hatag var demonstrasyon : demons¬ 
tration. 


de-m6s*tra*thbo pnr [Esp demostrativo] 
1: nagpapaliwanag; nagpapatunay : 
demonstrative 2 : lantarang magpa- 
kita ng damdamin : demonstrative 
3s Gra pamatlig : demonstrative. 

demotion (di-mo-syon) png [Ing] : 
pagbababa ng ranggo o uri : desenso. 

d6*mu*rdy png [ Tir] : pangingisda sa 
pamamagitan ng sibat na kawayan. 

dd*nas png Zoo [Kap] : maya-maya. 

de*na*tu*rd*do pnr [Esp] : binago o 
inalis ang likas na katangian o kaka- 
yahan ng isang tao o bagay. 

den*drf*ta png [Esp] 1 : mineral o 
bato na may likas na marka tulad ng 
puno o lumot : dendrite 2 : marka 
sa bato o mineral: dendrite 3 : Kem 
kristal na tulad ng punong maraming 
sanga : dendrite 3: Ana proseso ng 
pagsasanga ng nerve cell na nagha- 
hatid ng mga senyas sa katawan ng 
cell : dendrite. 


dendrite (den-drayt) png [Ing] : den- 
drita. 

dengdd png [Ifu] : kulay kahel na aso. 

dengue (deng-ge) png Med [7??g] : 
sakit na nakahahawa, nagdudulot ng 
lagnat na may halong singaw sa balat, 
pananakit ng ulo, mata, laman, kasu- 
kasuan, at lalamunan, gawa ng virus 
na dala ng lamok ; denc;ge. 

denial (de-na-yal) png [Ing] 1 : pagkakait 


2 : pagkakaila; pagtanggi; pagtatatwa 
3: pagtatakwil 4: Sik ang di-malay 
na pagpipigil ng masakit o di-katanggap- 
tanggap na damdamin o katotohanan. 

denial queen (de-na-yal kwin) png 
Kol : tawag sa isang popular o kilalang 
babae, lalo na sa isang artista na pinasi- 
sinungalingan ang mga balita o pa- 
hayag tungkol sa kaniya. 

de*nim png [Ing] 1: cotton na kara- 
niwang asul at ginagawang jeans 2 : 
jeans Cf maong. 

de*no*mi-na*d6r png [Esp] : deno¬ 
minator. 

de*no'mi'nas‘y6n png [Esp denomi¬ 
nation] 1: relihiyon; sekta : denomi¬ 
nation 2 : uri ng yunit sa isang 
sistema ng mga bilang, sukat, o halaga, 
gaya ng salaping papel: denomination. 

denomination (di*no*mi*ney‘Syon) 
png [Ing] : denominasyon. 

denominator (di-no-mi-ney-tor) png 

Mat [/ng] : bilang sa ibaba ng guhit 
ng fraction : denominador, divisor. 

de*no a tas*y6n png [Esp denotation] 

1: tiyak o literal na kahulugan ng 
salita o parirala : denotation 2: pala- 
tandaan : denotation 3: pagkaka- 
kilanlan : denotation. 

denotation (di-nowtey-syon) png 
[Ing] : denotasyon. 

denouement (dey-nu-man) png Lit 
[Ing] 1: ang katapusang paglalantad 
ng banghay, masalimuot na kalagayan, 
o katulad 2 : katapusang kumakalag 
sa salimuot ng banghay ng dula, 
nobela, at iba pang akda. 

denounce (dhnawns) pnd [Ing] : 
idenunsiya. 

denouncer (di-nawn-ser) png[Ing] : 
denunsiyador. 

den*si*ddd png [Esp] 1: kapal; sinsin 
2: Pis antas ng lapot na sinusukat sa 
kantidad ng mass sa bawat yunit ng 
volume : D, density, pAdot 3: sa poto- 
grapiya, antas ng salungatan ng li- 
wanag at dilim sa negatibo : density, 
padot. 


densimetro. 

den-si a m6t-ro png [Esp] : instrumen 
tong pansukat ng densidad : densi¬ 
meter. 


densitometer (den*si*t6*mi*ter) png 
[Ing] : sa potograpiya, instrumentong 
ginagamit sa pagsukat ng densidad 
ng imahen na nasa negatibo. 

density (den-si-tf) png [/ng] : den¬ 
sidad. 



density 


198 


deplorable 



den-ta-du-ra png Med [Esp] : hanay 

ng ngipin na maaaring natural o 

pUStisO : DENTIYUR, DENTURE. 

den-til pnr [Esp] : hinggil sa ngipin. 
den-ti-ra png [Esp] : ngilo. 

den-ti-pri-ko png Med [Esp] : paste 
o pulbos na ginagamit sa paglilinis 
ng ngipin : dentrifice. 

din-tist png Med [Ing] : dentista. 

den-tfs-ta png Med [Esp] 1: mang- 
gagamot na dalubhasa sa kalusugan 
at pangangalaga ng ngipin at gilagid: 
dentist 2 : propesyon o gawain ng 
dentista : dentisteriya, dentistry. 

den-tis-te-rf-ya png Med [Esp den- 
tisteria ] : dentistri. 

den-tis-tr» png Med [Ing dentistry] \ 
pag-aaral sa paggamot ng mga sakit 
na may kinalaman sa ngipin : dentis¬ 
teriya, dentistry. 

dentistry (den-tis-tn) png Med [Ing] : 
dentistri. 

den-t»s-y6n png Med [Esp dentidon] 1: 
uri, bilang, at kaayusan ng ngipin : 
dentition 2 : pagtubo ng ngipin : 
dentition. 

dentition'' (den-ti-syon) png Med [Ing] : 
dentisyon. 

d6n-ti-yur png Med [Ing denture] : 
dentadura. 

dentrifice (den-tri-fis) png [Ing] : 
dentipriko. 

denture (den-tyur) png Med [Ing] : 
pustisong ngipin : dentadura. 

de-nu-das*y6n png [Esp denudacion] 

1: paglalantad; paghuhubad : denu¬ 
dation 2 : Heo paglalantad ng rabaw 
ng bato o pormasyon sa pamamagitan 
ng pagtanggal sa anumang nakatakip 
dito : denudation. 

denudation (de-nu-dey-syon)/mg- 
[Ing] : denudasyon. 

d6-nu-me-r6 [Esp de numero] : may 
sinusunod na tuntunin sa bawat salita 

o kilos. 

de-nun-si-yi pnd mag-de-nun-si-yi. 
i-de-nun-si-ya, ma-de-nun-si-ya [Esp 

denuncia] 1: magsumbong o mag- 
sakdal sa hukuman : denounce 2 : 
tuligsain : denounce. 

de-nun-si-ya-d6r png [Esp denun¬ 
ciator] : tao na nagsakdal, nagsuplong, 
o tumuligsa : denouncer, denunsiyante. 

de-nun-si-yin-te png [Esp denun- 

ciante] : denunsiyador. 

deodorant (de-yo-do-rant) png [Ing] : 
kosmetikong nag-aalis ng masamang 


amoy : desodorante. 

de-o-gris-yas png[Latdeo gratias] : 
salamat sa Diyos. 

de-on-to-lo-hf-ya png Pil [Esp deon- 

tologia] : pag-aaral ng tungkulin o 
pananagutan. 

deoxyribonucleic acid (de-)ok-si- 
ray-bo-nuk-leyk a-sid) png BwK , Ing] : 
substance na nasa halos lahat ng aabu- 
buhay na organismo, nagdada a ng 
impormasyong henetiko, at kumo- 
kontrol sa mga katangiang nama- 
mana : DNA. 


deoxyribose (di-yok-si-ray-bows) png 
BioK [Ing] : alinman sa mga carbo¬ 
hydrate na may pormulang C 5 H 10 O 4 , 
mula sa ribose sa pamamagitan ng 
paghalili o pagpalit ng pangkat ng 
hydroxyl ng hydrogen atom. 

de-par-ta-m6n*to png [Esp] : kaga- 
waran. 

de-pdrt-ment png [Ing] : kagawaranv 


department store (de part ment 
is-tor) png [Ing] : malaking tindahan 
na may iba’t ibang kalakal na isinaayos 
sa iba’t ibang dibisyon para sa pag- 
bibili at layuning administratibo Cf 
grocery, supermarket. 


dep-d6p png [Ilk] : lipol. 

de-pek-si-y6n png [Esp defeccion] : 
pagtalikod o pagtiwalag mula sa isang 
uri ng pamamahala, bansa, o anu¬ 
mang organisasyon : defection. 

de-pek-ti-bo pnr [Esp defectivo] : may 
sira; may kapintasan : defective, de- 
pektuwoso. 

de-p6k-to png [Esp defecto] 1: kawalan 
ng anumang mahalaga o kailangan 
2 : kamalian o kasiraan; imperpek- 
siyon : defect, flaw 2 , pilaw 3 , pirdi, raot. 

de-pek-tU‘w6*so pnr [Esp defectuoso] : 
depektibo : defective. 

de-pen-de pnd mag-de-p6n-de, du- 
me-p6n-de, i-de-p6n-de [Esp de¬ 
pended] : ibatay; ialinsunod; isalalay. 

dependence (di-pen-dens) png [Ing] : 

dependensiya. / 

de-pen-d6n-si-y6 png [Esp depen¬ 
dence] 1 : pagpapakalinga, pagsan- 
dig, o pag-asa sa iba : dependence 2 : 
tiwala : dependence. 

dependent (di-pen-dent) png [Ing] : 

dependiyente. 

de-pen-di-y6n-te png [Esp depen- 
diente] : tao na umaasa sa tulong ng 

i Ko i 


TAT7 T}TT XTTA I? NTHT 


de-p6n-sa png [Esp 

tatanggol laban sa 


defensa] 1 : pag- 
salakay, pinsala, 


o panganib; pananggalang : defense 
2 : tao o bagay na nagtatanggol : 
defense 3: pagtatanggol sa isang 
usapin : defense 4: talumpati o kasu- 
latan ng pangangatwiran : defense 
5: Bat ang panig, tagapagtanggol, o 
argumento ng nasasakdal : defense 
6 : sining o paraan ng pagtatanggol 
sa sarili, gaya sa isports o laro: defense 
7 : pahalang na bakal o anumang 
nakalagay sa unahan o hulihan ng 
sasakyan, ginagamit na pansangga 
laban sa bunggo. 

de-pen-sf-bo pnr [Esp defensivo] 1: 
tutol o humahamon sa anumang kriti- 
sismo; nagtatanggol o nagsasang- 
galang : defensive 2 : pantanggol; 
pansang-galang : defensiat: 3: nasa 
panig ng nagtatanggol: defensive. 

de-pen*s6r png [Esp defensor] : taga¬ 
pagtanggol; tagapagsanggalang. 

de-pe*r6n*si-y£ png [Esp deferencia] : 
deference. 

de-pi-d^l pnr [Esp de pedal] : ginaga- 
mitan ng pidal. 

depilatory (di-pi-la-to-ri) png [Ing] : 

depilatoryo. 

de-pi-la-t6r-yo png [Esp depilatorio] : 
anumang bagay na nag-aalis ng buhok 
na hindi kailangan o hindi kanais- 
nais : depilatory. 

de-pi-nf-do pnr [Esp definido] 1: 
tiyak : definite 2 : malinaw; mali- 
wanag : definite. 

de-pi-nis-y6n png [Esp definicion] 1: 
pagbibigay ng kahulugan o paliwanag 
2 : pormal na pahayag ng kahulu¬ 
gan ng isang salita, parirala, at iba 
pa : definition, katuturan, talayak. 

de-pi-ni-ti-bo pnr [Esp definitivo] 

1: tiyak; tahas : definitive 2: pang- 
wakas : definitive. 

d6*pi*sit png [Ing deficit] : halagang 
nawawala sa kabuuan; kakulangan : 
deficit, difference 3 . 

de-pis*y6n*si-y£ png [Esp definimcia] : 

' kakulangan : deficiency. 

de-pis-y6n-te pnr [Esp deficiente] : 
kulang; hindi sapat: deficient. 

dep-las*y6n png [Ing deflation] 1: 
pagpapaimpis 2: Ekn pagbabawas 
ng dami ng salaping nasa sirkulasyon 
upang mapataas ang halaga nito laban 
sa implasyon : deflation. 

dep-lo-r&-ble pnr [Esp] 1 : nakalu- 

lungkot; nakapagdaramdam 2 : ka- 
sumpa-sumpa. 

dd-po png [Ing depot] 1 : a Mil pook 
na pinagdadalhan at pinagtataguan 








t-l"a 


ilmi.l-iii. *li« ■ 


Mai II • 'I* 

. I 


'K!' 


• ll 


depo 


199 


deretso 


ng mga pantustos at kagamitan ng 
hukbo b pook para sa pagtitipon, 
pagsasanay, at pagbubukod ng hukbo: 
depot 2 : lagakan; bodega : depot. 

db-pol png [Mrw] : purol. 

de*pol*yas*y6n png [.Esp defoliation] : 
pagkalagas : defoliation. 

deponent (dhpow-nent) png [Ing] : 
deponente. 


de-po-nbn-te png Bat [Esp] : tao na 
gumagawa ng sinumpaang depo- 
sisyon : deponent. 

de-por-ma-d6r png [Esp deformador] : 
anumang nakasisira ng hugis o itsura. 

de-por-mi-dbd png [Esp deformiddd] : 
kapangitan; kapinsalaan : deformity. 

de-p6rt pnd [Ing] 1: magpatapon o 
ipatapon; itapon sa ibang pook o 
bansa 2 : kumilos; mag-asal; mag-anyo. 

de-por-tb-do pnr [Esp] : nadestiyero; 
ipinatapon. 

de-por-tas*y6n png [Esp deportation] 1: 
pagtatapon o pagpapalayas sa mga 
di-kanais-nais na dayuhan tungo sa 
ibang bansa : deportation 2 : destiyero. 

deportation (di-por-tey-syon) png 
[Ing] : deportasyon. 

de-p6r-te png [Esp] : isport. 

de-por-tf-bo pnr [Esp deportivo] : 
magaang tuinanggap ng pagkatalo 
at mapagbigay kung manalo; hindi 
pikon : isport. 

de-po-sis*y6n png Bat [Esp deposi¬ 
tion] : sinumpaang nakasulat na 
pahayag ng isang saksi, ginawa sa 
labas ng hukuman upang gamiting 
testimonya sa paglilitis : deposition. 

deposit (di-po-zit) png [Ing] : de¬ 
posito. 

de-po*si*ta*d6r png [Esp] : ang may 
lagak o may deposito, karaniwang 

sa bangko : depositor. 

* 

de-po-si-tbr-ya png [Esp depositaries 
1: katiwala, tagapangasiwa; tagapa- 
ngalaga 2 : taguan; lagakan; tinggalan. 

de*p6*si*tbr*yo png [Esp depositario] : 
bodega; tinggalan : depository. 

deposition (de-po*snsyon) png Bat 
[Ing] : deposisyon. 

de*p6*si*t6 png [Esp] 1: salaping 
inilagak sa bangko : deposit 2 : anu¬ 
mang ibinigay bilang pambayad o 
bahagi ng kabuuang bayad : deposit 
3: pinagtataguan o pinag-iimbakan 
ng anuman; paunang bayad Cf prenda, 
sangla : deposit 4: likas na suson o 
pagkakatipon ng buhangin, bato, 
ginto, at katulad : deposit, mina -pnd 

mag-de-pb-si-tb, i-de-pb-si-tb, de- 


po-si-tu-hbn. 

de-po-si-tbr, de-pb-si-tor png [Esp 
Ing] : tao na may palagak o may 
deposito : depositador. 

depository (di*po-zi-t6*ri) png [Ing] : 
depositaryo. 

depot (di-pow) png [Ing] : depo. 

dep*pb a ag png [Ilk] : guho. 

dep’pb-ar png [Ilk] 1: rehiyon 2: 
bahagi. 

dep'pbl png [Ilk] 1 : tatak 2: hawak 
3: pagpiga, pagdifn - pnd mag- 
dep-pbl, i-dep-pbl, du-mep-pbl, 
i-pan-dep-pel, dep-pe-lin. 

dep-pbr png [Ilk] : purol. 

dep*ra*bb*do pnr [Esp depravado] : 
tiwali; masama; mahalay : depra\t. 

dep-ra-bas-ybn png [Esp deprava¬ 
tion] 1: pagkatiwali; pagpapasama 
2 : pagsama; pagiging masama : de¬ 
pravation. 

de-pra-u-das-yon png [Esp defrau¬ 
dation] : pandamya; pangangamkam : 

DEFRAUDATION. 

depravation (di*pra*vey*syon) png 
[Ing] : deprabasyon. 

deprave (di*preyv) pnr [Ing] : depra- 
bado. 

depreciation (di-pri*syey-syon) png 
[Ing] 1: pagbaba ng halaga, lalo na 
ng salapi : depresasyon 2: paghamak; 
pagmaliit : depresasyon. 

de*pre # da*dbr png [Esp] : manda- 
rambong; manloloob; magnanakaw: 
depredator. 

de-pre-das-ybn png [Esp depredation] : 
pandarambong; pagnanakaw : depre¬ 
dation. 

depredation (de-pri*dey-syon) png 
[Ing] : depredasyon. 

depredator (de-pri-dey-tor) png [Ing] : 
depredador. 

de-prb-sant pnr [Ing depressant] : 
nagpapatamlay, nagpapababa, nag- 
papabagal ng in teres o aktibidad : 
depressant. 

dep-re-sas-ybn png [Esp depresa- 
cion] : depreciation. 

de-pre-sbr png [Esp] : kasangkapaiTg 
pandikdik, pampatag, o pampaikpik : 
depressor. 

depressant (dep-re-sant) png [Ing] : 
depresant. 

depression (di-pre*syon) png [Ing] : 
depresyon. 

depressor (di-pre-sor) png [Ing] : 
depresor. 


dep-res-yon png [Esp] 1: Sik kon- 
disyon ng labis na kalungkutan o 
pighati, pakiramdam ng kawalang 
pag-asa at kakulangan, kadalasang 
may pisikal na sintomas : depression 
2 : mahabang panahon ng pagbagsak 
ng negosyo at industriya; kagipitan 
o pagsasalat sa kabuhayan : depression 
3: sama ng panahon : depression 4: 
pook na mababa o may uka o impis 
sa rabaw : depression. 

De pro-fun-dis png [Lat] : dasal para 
sa patay. 

de-pu-ra-ti-bo png [Esp depurativo] : 
pampalinis; pampadalisay. 

deputy (dep-yu-ti) png [Ing] : tao 
na itinalaga o hinirang na gumanap 
ng tungkulin para sa iba C/kina- 
tawan : kawaksi 2 . 

de-rb-me png [Esp derrame] : tagas; 

tulo. 

de-rang pnr [Kap] : ihaw o luto sa 
hurno; nilitson; binangi. 

derby (der-bi) png [Ing] 1: sa Ing- 
latera, taunang karera ng mga kabayo 
2: anumang katulad na karera 3: 
paligsahan ng dalawang koponan 
mula sa iisang distrito 4: espesyal na 
laban, gaya ng derby sa sabong. 

de-re-gu-las-ybn png [Esp] : pata- 
karan o proseso ng pag-aalis ng mga 
reglamento, kontrol, at restriksiyon, 
lalo na ng kontrol ng pamahalaan 
sa pamilihan upang pasiglahin ang 
kompetisyon : deregulation. 

deregulation (di-re-gyu-ley*syon) png 
[Ing] : deregulasyon. 

derelict (de •ri-lfkt) png [Ing] : dere- 
likto. 

de-re-Ilk-to png [Esp derrelicto] 1: tao 
na walang tahanan, hanapbuhay, o 
ari-arian 2 : ari-ariang abandonado 
o pinabayaan ng may-ari : derelict. 

de-re-lfk-to pnr [Esp derrelicto] 1: 
pinabayaan; abandonado 2 : mapag- 
pabaya. 

de-re-mbn png [Pan] : hindi pa hinog 
na palay na inihaw saka binayo. 

de-rbt-sa png [Esp derecha ] 1: kanan 
2: Isp [Ilk] uri ng larong dama na 
pasulong lamang at pagkain ng piyon 
ang maaaring galaw ng pitsa. 

de-r6t-S0 png [Esp derecho] 1: abo- 
gasya 2: karapatan 3: mga batas 4: 
noong panahon ng Espanyol, uri ng 
buwis na ipinapataw ng pamahalaan. 

de-rbt-so pnr [Esp derecho] 1: tuloy- 
tuloy, tuwiran : direct 2 : tuwid; tahas; 
direkto : direct. 




deretsos 


200 


desentralisasyon 


de*r6t*sos png [Esp derechos ] 1: butaw 
2: bayad sa adwana o taripa. 

de a ri a b£*d Opnr [ Esp derivado] : hina- 
ngo; ibinatay : derivative. 

de*ri*bas*y6n png [derivation] Is 
paghango 2: pinagmuian; pinang- 
galingan 3: pagbuo ng salita mula 
sa ugat o ibang salita 4: pagtunton 
sa pinagmuian ng salita : etimolohiya 
4: salitang-hango : derivation. 

derivation (de-ri*vey*syon) png [Mg] : 
deribasyon. 

derivative (de*ri*va*tiv) png [Ing] : 

deribado. 

d6r*ma png [Ing dermatologist ] : 
pinaikling dermotologist. 

derma a ti a tfs png Med [Esp] : sakit sa 
balat na may kasamang pamamaga at 
pamumula. 

dermatologist (derma* todo-dyist) 
png Med [Ing] : manggagamot na 
dalubhasa sa sakit sa balat : derma- 
tologo. 

der*ma*t6*lo a g6 png Med [Esp] : 
dermatologist. 

der a ma a to-lo a hf a ya png Med [Esp der- 

matologia] : agham ng pag-aaral ng 
sakit sa balat. 

der a ma a t6 a sis png Med [Esp] : anu- 
mang sakit sa balat. 

de-ro a gaS a y6n png [Esp derogacion] 
1; paghina, pagsama, o pagbaba ng 
uri : derogation 2: paninira : dero¬ 
gation 3: paghamak : derogation. 

derogation (de-ro-geysyon) png [Ing] : 
derogasyon. 

derogatory (de-ro-ga*t6*ri) pm [Ing] : 

derogatoryo. 

de*ro # ga a t6r a yo pnr [Esp derogatorio] 
1: mapanira; nakasisira : derogatory 
2: mapanghamak : derogatory. 

de*r6'ta png [Esp derrota] : pagkatalo - 

/mrde a ro a t6 a clo. 

der r6-as png [Ilk] : matarik na dalisdis. 

derrick (de-rik) png [Ing] 1: apa- 
ratong pang-angat ng mga bagay na 
mabibigat 2: balangkas na hugis 
tore, ginagamit na pansalalay ng ma- 
kinaryang panghukay ng balon ng 
langis : kabriya. 

des - pnl [Esp] : pambuo ng pangngalan, 
pang-uri, at pandiwa at nagpapahayag 
ng sumusunod a kawalang katoto- 
hanan o kabaligtaran, hal desrareglado 
b katumbalikan o kawalan ng aksiyon, 
hal des-interesado c paghiwalay o 
pagbukod, hal des-embarkasyon d 
pagpapatalsik o pagtanggal, hal des- 
patsa. 


de a s£g a we png [Esp desague] : pa- 
agusan ng tubig o anumang likido, 
gaya ng tubo, kanal, at iba pa. 

de a sa a kd a tO png Bat [Esp desacato] : 
kawalan ng pitagan sa hukuman. 

des-a*ni a m&*do pnr [Esp] : nawalan 
ng sigla; nasira ang loob. 

des-ei a ni a m6 png [Esp] : pagkasira ng 
loob; pagkabigo. 

des-a*pa*re*sbdo png Pol [Esp des - 
aparecido] : tao na nawawala at ipina- 
lalagav na pinatay ng sandatahang 
lakas o pulisya. 

des-a*pf*na png [Esp desafinar] : 
pagkawala o kawalan ng tono. 

des-a a pi a n^*do pnr [Esp desafinado] : 
wala sa tono : sintunado. 

des-a a pro a b6 pnd i*des-a a pro a bd, 
des-a*pro a ba a h^n [Esp desaprobar] : 
salungatin; tutulan var disaproba. 

des-a-pro*bas*y6n png [Esp desa - 
probation] : hindi pagpapatibay. 

de a s4p a y6 png [Esp desajio] 1 : hamon 2 
2: duwelo. * - 

des-a-reg-l^-do pnr [Esp desarreglado] s 
magulo; magusot var dis-areglado. 

des-a a r6g a lo png [Esp desarreglo] 1 : 
kawalang-ayos; kaguluhan 2: walang 
pahintulot var dis-areglo. 

d6s-ar a m6 png [Esp desarma^r] 1: 
pagsasalong ng sandata 2: pagba- 
bawas, pagtatakda ng dami at uri, o 
lubusang pag-aalis ng sandata, kasang- 
kapan, o tauhan ng hukbo var dis- 
arma : disarmament - pnd mag a des- 
arm4, i a des-arm6, au-mes-armi, 
des-arma a H4n. 

des-a-r6l-yo png [Esp desarrollo] : 
pag-unlad; pagtubo; pagsibol. 

de*s4s a tre png [Esp] : disaster. 

des-a a u a tO a ri*s6 a do pnr [Esp des auto- 
rizado] : hindi binigyan ng kapang- 
yarihan o pahintulot. 

des-a a u a to a ri a sas*y6n png [Esp des - 

autorizacion] : walang pahintulot; 
hindi pagbibigay ng kapangyarihan 
o pahintulot. -r 

p 

des-a-yu-no png [Esp] : agahan; al- 
musal. 

des*ben a t£ a ha png [Esp desventaja] 
1: kawalan ng bentaha; bagay na 
nakasasama : disadvantage 2: had- 
lang; balakid : disadvantage. 

des*ben a tu*ra png [Esp desventura] : 
sakuna; kamalasan; kasawian - pnr 

des a ben a tu a rd a do. 

descendant (de-sen-dant) png [Ing] : 
desendiyente. 


descent (dbsent) png [Ing] 1: pag¬ 
baba; kilos na pababa 2: daan na 
maaaring pagbabaan 3: ninuno 4: 
pagbagsak 5: pagsalakay na mabilis 
at marahas. 

des*d£s png [Ilk] ; bakas sa landas 
na dinaanan. 

de*se*ka*d6r png [Esp desecador] 1: 
taksidermista 2: patuyuan; bilaran. 

des-e*ki a li a bri a y6 png [Esp demquili- 
brio] : kawalan o kakulangan ng tatag : 
disequilibrium - pnr des-e a ki a li a 

br^-do 

des-em*bar a ka a d6 a ro png [Esp des- 
embarcadero] ; piyer; daungan. 

des-em'bdrke png [Esp desembarque] 1 : 
pagdedeskarga ng mga lulan 2: 
paglunsad; pagbaba; paglapag - pnd 

mag a de8-em a b^r a ke, i a des-em a 
b£r a ke. 

des-em a b6l a SO png [Esp] : pagkaka- 
gasta; gastos; gugol. 

‘ de-s6*na pnb [Esp decena] 1: ika- 
sampu; pansampu 2: isa sa sampung 
bahaging magkakapareho : tenth. 

i 

de*se*n6r*yo png [Esp decenario] : 
ikasampung taon. 

de a sen*d6n a si*y& png [Esp descen- 
dencia] : ninuno; lahing pinagmuian : 
descent 3 . 

de a sen a di a y£n a te png [Esp descen- 
diente] 1: pinag-apuhan; apo; salin- 
lahi : descendant 2: lahi o lipi ng 
sinumang tao : descendant 3: anak; 
supling : descendant. 

de8-eng a g£n a tse png [Esp desengan- 
che] 1: pagpapakawala; pagpapalaya; 
pagkakalag 2: pagtatanggal; pag- 
aawas. 

des-eng-k6n*to png [Esp desencanto] : 

disillusion - pnr des-eng a kan*t£ a do. 

/ 

de-sen-suya png [Esp descencia] : 
kagandahang asal : decency. 

de a s6n*SO png [Esp descenso] : de¬ 
motion. 

de a 8^n a te pnr [Esp decente] 1: umaalin- 
sunod o tumutugon sa pamantayan 
ng lipunan, tulad sa pag-uugali, pa- 
nanalita, o pagkilos; kagalang-galang: 
decent 2: mahinhin; maayos;? hindi 
mahalay var disente : decent. 

de a 8en a tra a ii a sas*y6n png [Esp decen- 
tralizacion] : pamamahagi ng kapang¬ 
yarihan, autoridad, o produksiyon, 
tulad sa pamahalaan o industriya, 
tungo sa higit na mababa at maliit 
na mga yunit : decentralization - 

pnd mag a de a sen a tra a li a s£, i a de a sen a 
tra a li a s£ -de a sen a tra a li*s6 a do. 

















desersiyon 


201 


deskuwento 


de •ser a si a y6n png [Esp desertion ] 1: 
pagpapabaya o pag-iwan sa isang 
bagay, tao, o pangkat: desertion 2 : 
pagtalikod sa layunin, relihiyon, o 
katulad : desertion 3: Mil pagtakas 
sa hukbong kinabibilangan: desertion. 

desert (de*zert) png [Ing] : desyerto. 

desertion (di*zer*syon) png [ Ing ] : 
desersiyon. 

des-es a pe*r£*do png [Esp] : despe¬ 
rado. 

de*s6t*SO png [Esp desecho] 1: pro- 
duktong hindi nakapasa sa urian o 
pamantayan 2: aksaya - pnd ma*de a 

s6t*so, i a de a s4t a so. 

des-gas-te png [Esp] : sira o gasgas 
sa makinarya. 


feccion] : paglilinis ng anumang 
maaaring magkaroon ng impeksiyon: 

DISINFECTION. 

des-invpek't^ png [Esp desinfectar] : 
pagtanggal sa impeksiyon -pnd mag* 

des-im a pek a t£; i a des-im a pek*t£, 
des-im*pek*ta*hin — pnr des-im* 
pek a t6*do. 

des-im-pek-tdrvte png [Esp desin- 
fectante ] : disinfectant. 

des-in*te*re*s^*do pnr [Esp] 1 : hindi 

interesado; walang hilig 2 : walang 
kinikiiingan; walang pinapanigan : 

DISINTERESTED. 

de*SMl*tu*n& a do pnr [Fsp desenionado] : 
wala sa tono kung umawit: sintunado. 

desire (di*sayr) png [Ing] : lunggati. 


* m ' * w - u- oo 

des-gras-ya png [Esp desgracia ] 1 : de-si-sf-bo pnr f Esp decisivo] : deci- 


sakuna; aksidente; kapahamakan 2 : 
kasawiang-palad; malaking kabiguan 
3: kahihiyan; kasiraang-puri var dis- 
grasya. 

des*gras a y£ a da png Alp [Esp desgra- 
ciada] : babaeng ginahasa o nagkaanak 
nang walang asawa var disgrasyada. 

des*gus*to png 1 : away 2: pag- 
kayamot var disgusto. 

• d6 a si- pnl [Ing] : deci-. 

de*si a d6 png [ Esp decide] : pagpa- 
pasiya; kapasiyahan. 

de*si*de*rd*ta png [Lat] : maramihan 

ng desideratum. 

de*si a de*r^ a tum png [Lat] : anumang 
kulang subalit kailangan at ninanasa. 

de a si*dt*do pnr [Esp decidir] : deter- 
minado; buo na ang pasiya : decided. 

de a sig a nas a y6n png [Esp designation] 

1: pagkalagay o pagkahirang sa isang 
tungkulin o gawain : designation 2 : 
tungkulin o gawain : designation. 

designation (de-zig*ney-syon) png 
[Ing] : designasyon. 

d6 a si a gr£*mo png [Esp decigramo] : 
timbang na katumbas ng ikasampung 
bahagi ng isang gramo : decigram. 

d6 a si # lft*ro png [Esp detilitro] : sukat 
na katumbas ng ikasampung bahagi 
ng isang litro : deciliter. 

des-i a lus a y6n png [Esp desilucion 1 : 

disillusion. 

d6 a si a m^l png f Esp decimal] 1: sistema 
ng bilang, sukat, timbang na batay 
sa bilang na sampu : decimal 2 : pan- 
sampu. 

de*sf*met # r6 png [Esp decimetro] : 
sukat na katumbas ng ikasampung 
bahagi ng isang metro : decimeter. 

des-im a pek a si a y6n png [ Esp desin- 


sive. 

de-sis-yon png [Esp decision] 1 : pasiya 
2: Bat huwisyo 3 ; hatol: decision 3: sa 
boksing, pagwawagi batay sa puntos 
var disisyon : decision. 

desk png [Ing] 1 : eskritoryo 2: upuan 
na may bahaging para sa pagsulat. 

des-ka*li-pi*kd*do pnr [Esp descali - 
ftcado] : walang karapatan; inalisan 
ng karapatan o kalipikasyon. 

des a ka a li*pi a kas a y6n png [Esp descali- 
ficacion ] : pag-aalis o pagkawala ng 
karapatan o kalipikasyon. 

des a k£l a so pnr [Esp descalzo] : tapak. 

des-karvsa-do pnr [Esp descansado] : 
hindi hirap; hindi apurahan ang gina- 
gawa; may sapat o labis na panahon 
upang makapagpahinga; hindi ma- 
sikip. 

des a kan a so png [Esp descanso] : pa- 
hinga; pamamahinga. 

des'kar a ga png [Esp descar gar] : 
pag-aawas ng kargamento; paglu- 
lunsad ng anumang dala mrdiskarga - 

\ /m<imag a des a kar a g£, i a des a kar a g^ t 
des a kar a ga a hfn. 

des-kar-g^-do pnr [Esp descargado ] : 
wala nang laman var diskargado. 

des*kar*go png [Esp de scar go] : pag- 
hingi ng paumanhin. 

des-ka-ril png [Esp descarnl] 1 : pag- 
linsad ng riles; pagtakbong wala o lihis 
sa riles 2: pagkasira ng balak o gawain 
var diskaril - pnr des-ka-ri-la-do. 

des*k£r a te png [Esp descartar] 1: 
pamamaraan, balak, o mungkahi ng 
isang tao upang makuha ang nais o 
maisagawa ang isang bagay 2: sa pan- 
liligaw, ang nakaaakit na salita o kilos 
ng tao sa sinumang naiibigan var 
diskarte : diga - pnd des*kar-ti a 


h6n f du a mes'k£r*te, i a des a k4r a te. 

des-kla*ba*d6r png [Esp desclavadar] ; 
bareta de kabra. 

des a ko a lo*ri a do pnr [Esp descolorido] : 
kupas. 

des*ko-mo*di-dad png [Esp desco- 

modidad] 1: kawalan ng ginhawa; 
kahirapan 2: pagkabalisa. 

des*kom*pa*s^*do pnr [Esp descom- 
pasado] 1: wala sa kumpas o tiyempo 
2 : wala sa wastorig ayos. 

des a kom a pi a y£n a sa png [Esp des- 

comfianza ] 1: kawalang-tiwala 2: alin- 
langan; pagdududa. 

des a ko a mul a g3 a do pnr [Esp desco- 
mulgado] i itinakwil o itiniwalag sa 
simbahan : eskomulg.ado. 

des-kon-so-l^-do pnr [Esp desconso- 
lado] : malungkot; nagdadalamhati. 

des a kons a truk a si a y6n png [Esp des~ 

construction] : deconstruction. 

des a kon a t6n a to png [Esp descontento] 

1: kawalang-kasiyahan; pagkayamot : 
discontent 2: kaguluhan ng isip var 
diskontento. 

des-kor-te-sf-ya png [Esp descortesia] : 
ka walang-galang; kawal an g -pi tagan; 
kabastusan var diskortesfya: discour- 

TESY. 

des-kr4 a di‘t6 png [Esp descredito] 1: 
kasiraan; kasiraang-puri; pagkasira 
ng pangalan : discredit 2: kawalan 
ng tiwala o paniniwala var diskre- 
dito : discredit. 

des a kri*b£ pnd i*des a kri*b4 R mag a 

des a kri a b6 [Esp describir] : ilarawan. 

des a krip*si*y6n png [Esp descrip- 
cion] 1: paglalarawan sa salita o 
pangungusap 2: pangungusap o mga 
salitang naglalarawan 3: uri - des a 

krip-tf*bo. 

des*ku*brf ^n^des a ku a bri a hin, du a 
mes a ku a bri, i a des*ku a bri, ma a des a 

kub*rf[£sp descubrir] : tuklasin var 
diskubri : discover. 

des a ku*bri*d6r png [Esp descubridor ] : 
manunuklas var diskubridor : dis¬ 
coverer. 

des a ku a brim a y6n a to png [Esp descubri- 
miento] : pagkakatuklas : discover. 

des*kum a pi a yd a do pnr [Esp desconjiar] : 
alinlangan; duda; walang tiwala var 
diskumpiyado. 

des a ku a w6n*to png [Esp descuento] 

1: halagang binawas dahil sa maagap 
na pagbabayad o anumang nata- 
tanging dahilan 2: anumang bawas 
sa halagang itinuring var diskuwento ; 
rebate, tawad. 





deslealtad 


202 


destilyador 


des-le-al-tad png [Esp] : kawalan ngka- 
tapatan : disloyalty - pnr des *le*aI. 

des*ma*ya/m/ima*des*ma*yci, des* 
ma*ya*h»n [Esp desmayar] 1: masira 
ang loob 2: mawalan ng malay-tao 
o ulirat; rnahimatay var dismaya. 

des*ma*y£*do pnr [Esp desmayado ] : 
hinimatay; nawalan ng ulirat; nawalan 
ng malay-tao var dismayado. 

des*ma*yo png [Esp Elk] : pagkahflo; 
panghihina; pagkah imatay. 

des*mo*ra*Ii*s& pnd ma*des*mo*ra* 
Ii*s6, des*mo*ra*Ii*sa*hm f i*des* 

m o • ra • 1 i • s6 [ Esp desmolarizar ] : pahi- 
nain o sirain ang loob var dismora- 
lisa : DEMORALIZE. 

des*mo*ra*Ii*sas*y6n png [Esp des - 
moralizacion ] : pagsira ng moral; 
pagpapasama o pagpapahina ng 
loob : demoralization - pnr des*mo* 

ra*li*s6*do. 

des*ni*be*!a*do png [Esp desnivelado ] : 
pagiging hindi pantay; pagkabako- 
bako; pagkatagibang. 

des-o*do*ran*te png [Esp] : deodo¬ 
rant, 

des~o*ku*pa*do pnr [Esp desocupar\ 

1: walang ginagawa 2: hindi gina- 
gamit; nakatigil 3: walang nakatira, 
umuupa, o riagmamay-ari : bakante. 

des-6n*ra png [Esp deshonra] : pagka- 
wala ng dangal. 

des-6r*den png [Esp] i kawalan ng 
kaayusan : disorder. 

des-or*de*na*do pnr [Esp] : magulo; 
walang kaayusan. 

des-or*ga*ni*sa pnd ma*d@s-or*ga* 
ni*sa, i*des~or*ga*m*s6, des-or* 

ga*ni*sa*hin [Esp desorganizar] : 
guluhin ang pagkakaayos var disor- 
ganisa : disorganize - pnr des-or* 

ga*ni* s£*do. 

des-or*ga*ni*sas*yon png [Esp des- 

organizacion] : kawalang organisasyon 
var disorganisasyon : disorganization. 

des-or*yen*tas*yon png [Esp des- 
orientacion] : pagkalito; pagkasira ng 
direksiyon var disoryentasyon : dis- 
orientation - pnr des*aryen*ta*do. 

des*pa*bt*la*d6r png [Esp] : pamatay 
ng ningas ng kandila na may maha- 
bang hawakan. 

des-pa*ling*ha-do pnr [Esp des+Tag 
paling+Esp ado] : wala sa nibel; hindi 
tuwid. 

des*pal*ka*d6r png [Esp desfalcador] : 
tao na lumustay ng salaping mula sa 
isang kompanya o pondo para sa 
pansariling kapakanan; manlulustay 


var dispalkador. 

des*p4l*ko png [Esp desfalco] 1: 
paglustay ng salapi o pondo ng ibang 
tao o ng kompanya 2: halaga ng na- 
lustay var dispalko. 

des*pat*sa, des*pat*si png [Esp 

despachar] 1: pagpapadala; pagpa- 
pahatid : dispatch 2: pagtitiwalag; 
pagsisante 3: pagbibili 4: halaga ng 
pagbibili 5: pagtapos ng isang gawain 
var dispatsa. 

des-pat*$a*dor png [Esp despachador] 1: 
tagapagpadala; tagahatid 2: tindero; 
nagtitinda; tagapagbili 3: tagapanga- 
siwa sa pila ng mga sasakyan Cf 
barker, des*pat'sa*d6*ra kung babae 
var dispatsador : dispatser. 

des-pdt*so png [Esp despacho] 1: 
pag-uutos o pagpapaptmta nang ma- 
dalian 2: pagpapadala o paghahatid 
kaagad : dispatch 3: pribadong opi- 
sina 4: mensahe; balita 5: mesang 
ginagamit sa preskripsiyon sa botika 
var dispatso. 

des*pe*di*da png [Esp] 1: pama- 
maalam 2: salusalong ibinibigay para 
sa tao na aalis o mangingibang-bayan 
var dispedida. 

des*pe*ra*da pnr [Esp desesperada] : 
babae na walang pag-asa at pangahas 
dahil sa kawalan ng pag-asa. 

des*pe*ra*do pnr [Ing] 1: kriminal 
na pangahas: des-esperado 2: lalaking 
walang pag-asa. 

des*pe*ras*yon png [Esp desesperacion] 
1: kawalang pag-asa 2: pagka-aburido. 

desperate (des*pe*reyt) pnr [I?ig] 
1: walang pag-asa; hindi kinasihan 
ng magandang pagkakataon 2: pa¬ 
ngahas o mapanganib dahil sa ka¬ 
walan ng pag-asa. 

des*per*ta*d6r png [Esp] : relo na 
may aparatong tumutunog sa oras 
na itinakda var dispertador : alarm 
clock. 


des*pi*gu*ra png [Esp desfigurar] 
1: pagkasira ng hugis 2: paglubha o 
pagsama ng itsura var dispigura : 
disfigure -pnd des*pl*gu*r^*hin f 
ma*des*pi*gu*ra - pnr des*pi*gu* 
rd*do. 

des*pin*t^ pnd ma*des*pin*t^ f des* 
pin*ta*hin [Esp] 1 : sa baraha, mamali 
ng tapon 2: masira ang piano, 

des*pin*ti png : pag-uulit sa pag-aararo 
at pagsuyod ng linang -pnd mag* 
des*pin*ti t i*des*p in*ti f des*pin*ti*hin. 


des*pob*14*do png [Esp] 

bayang liblib. 


lupain o 


des*po*s^i*da png [Esp] 1 : babaeng 
bagong kasal 2: babaeng pinosasan, 

des*po*s6*do kung lalaki. 


despot (des-pat) png [Ing] : despota. 

des*po*ta png [Esp] 1 ; pinunong 
may ganap at pinakamataas na kapang- 

yarihan : despot, diktador, tirano 
2: pinunong malupit at mapaniil s 
despot, diktador - pnr des*po*ti*k6. 

despotism (des-po*ii-zim) png [Ing] : 
despotismo. 


des*po*s6r*yo png [Esp desposorio 
kasunduang pangkasalan. 


png 



bansa 


A *■ 

na pinaghaharian ng despota 2: 
paggamit ng ganap na autoridad, 
paniniil, at kalupitan : autokrasya, 


fnATIO \ K 


’t't n t \ m 


des*pres*ti*hi*y6 png [Esp despres- 
tigio] : kasiraan ng pangalan. 

des*pr6s*yo png [Esp despredo] : pag- 
hamak; paglibak; pagdusta var dis- 
presyo. 

des*pro*por*si*yon png [Esp despro- 
porcion] : pagkatagibang; kawalan 
ng proporsiyon var disproporsiyon : 

DISPROPORTION. 


des*pu*wes pnb [Esp despues] : pag- 
katapos; pagkaraan. 

dessert (di-zert) png [Ing] : pamutat. 

des*te*ra*do pnr [Esp desterrado] : 
matagal, sapilitan, o kusang pani- 
nirahan sa ibang bayan; ipinatapon 
sa ibang bayan. 


des*ti*l£ pnd mag*des*ti*la 8 i*des* 
ti*i 6 , des*ti*la*hin [Esp destilar] 1: 
dalisayin ang likido sa pamamagitan 
ng pagpapainit nito hanggang maging 
singaw, pagpapalamig sa singaw upang 
lumapot, at pagtipon sa resultang 
likido 2: Kem kunin ang katas ng 
tanim 3: kunin ang kahalagahan o 
implikasyon ng isang idea 4: gumawa 
ng alak, esensiya, at iba pa mula sa 
hilaw na sangkap. 

des*ti*la*dor png [Esp] : alambike. 

des*ti*las*y6n png [Esp destilacion] 
1: pagdalisay ng alak, tubig, at iba 
pa sa pamamagitan ng pagpapakulo, 
pagsasala, at iba pang katulad 2: 
bagay na dinalisay var distilasyon : 

DISTILLATION, PAGDALISAY - pnr deS*ti* 

ia*da. 


des*ti*le*rf*ya png [Esp destilena] : 
pagawaan ng alak; pabrika ng alak; 
destilatoiyo var destilerya s daljsAyan, 

DISTILLERY. 


des*til*ya*dor png [Esp destomillacfor] : 
vary ah t ng destornilyador. 







destinado 

des*ti-n^-do pnr [Esp destinar] 1: 
kailangang tumungo sa destino 2 : 
nakalaan; nakaukol; nakatalaga. 

des*ti*nas*y6n png [Esp destination ] 

1: paroroonan; patutunguhan s desti¬ 
nation 2 : pagdadalhan; paghahatiran: 
destination 3: kapalaran; suwerte. 

destination (des-ti-neysyon) png [Ing] : 
destinasyon. 

des-thno png [Esp] : pook na pinag- 
talagahan. 

destiny (des-ti-nf) png [Ing] : kapa- 
larai£. 

4 

des*ti*r£*do pnr [Esp desterrado] : 
itinapon sa ibang bayan ayon sa 
pasiya ng hukuman o ng mga pang¬ 
yayari. 

des*ti # tus*y6n png [Esp destitution ] : 
pagkadukha; pamumulubi; pagda- 
rahop : destitution. 

destitute (des-tutyut) pnr [Ing] : 
walang pagkain, tirahan, at iba pa. 

destitution (des-ti-tu-syon) png [Ing] : 
destitusyon. 

des*ti*y6*ro png [Esp destierro] : 
tao na ipinatapon sa ibang pook : 

WAKAWAK 3b . 

des'tornil'ya'ddr png [Esp destor- 
nillador] : kasangkapang ginagamit 
sa pagkakabit at pagtanggal ng tomilyo 
var destilyador : iskrudrayber, screw¬ 
driver. 

des*tr6y pnd [Ing] : wasakin; gibain. 

des*tr6*yer png Mil [Ing destroy+er] : 
malakas at armadong sasakyang 
dagat na pandigma Cf frigate. 

destruction (dis-trak-syon) png [Ing] : 
destruksiyon. 

des*truk # si*y6n png [Esp destruction] : 
pagwasak; paggiba; pagsira : des¬ 
truction. 

des-trung-ka png [Esp destroncar] : 
sapilitang pagbubukas ng pinto, kan- 
dado, at iba pang katulad - pnd des- 
trung-ka-hin, i*des-trung-ka, mag- 
des-trung-ka - pnr des-trung-ka-do. 

de-su png [ Tbo] : pag-aalay. 

de-su-si pnr [Esp de Tag susi] : gina- 

gamitan ng susi. 

' ■ » v " 

des-y6r-to png [Esp desierto] 1: 
malawak na kapatagan karaniwang 
mabuhangin, walang tubig, at walang 
tumutubong halaman : desert 2 : 
ilang 3: mga lahok na diskalipikado 
sa paligsahan var disyerto. 

des-yung png [Tbo] : bahagi ng bahay 
na salungat sa bakdol at itinuturing 
na pook ng karangalan Cf blaba, 

de*t£ png [Ifu] : huling araw ng ritwal 


203 

ng pagtatanghal ng pagpugot ng ulo. 

detail (di-teyl) png [Ing] : detalye. 

detain (di-teyn) pnd [Ing] idetene. 

detainee (di-tey-ni) png Pol [Ing] : 
tao na nakakulong at hindi pa nasa- 
sampahan ng habla. 

de*tal*yd'do pnr [Esp detallado] 1 : 
masinop na paggawa hanggang sa 
pinakamaliit na bagay 2 : nasabi nang 
mabuti dahil sa detalye. 

de’t£l*ye png 1 : lubos at maliwanag 
na ulat, salaysay, o kaalaman tungkol 
sa isang bagay o kaliit-liitang bagay : 
detail, partikular 4 2 : isang bahagi 
ng katmuan ; detail, partikular 4 . 

d6*te png Kol [ Tsi ditse] : ditse. 

detective (di-tek-tiv) png f Ing] : 
detektib. 

de-t6k-tib png [Ing detective] : tik-tik 
: detective. 

de*te*n6 pnd ma a de*te*n6, i*de* 
te-n6, de-te-ni-hin, i-pa-de*te-n6 

[Esp detener] 1: hulihin; arestuhin 
2: abalahin; balamin var detini : 
detain. 

de # ten*si*y6n png [Esp detention] 1: 
pagkulong; paghuli; pag-aresto : 
detention 2 : pag-abala; pagpigil. 

detention (di-ten-syon) png [Ing] : 
detensiyon. 

detergent (di*ter*dyent) png [Ing] : 
pulbos o likidong panlinis, karaniwang 
binubuo ng sintetikong sangkap na 
natutunaw sa tubig at nakatatanggal 
ng dumi o mantsa : deterhente. 

de-ter-hen-te png [Esp detergente] : 
detergent. 

deterioration (di-ter-yo-rey-syon) png 

, [Ing\ : deteryorasyon. 

de a ter*mi*n6 /m^mag*de-t6r*mi-n6, 
i a de*t6rmi*n6, du-me a t6rmi'n6 [Esp 

determinar] : determine. 

de-ter*mhnas*y6n png [Esp deter¬ 
mination] 1: proseso ng pagpapasiya, 
pagtiyak, o pagkalkula : determination 
2 : matibay na hangarin o layunin : 
determination 3: tibay o tatag ng loob: 
determination 4: Bat ang pagbibigay- 
wakas sa karapatan ng isang tao sa 
dati niyang pag-aari : determination. 

determination (de-ter-mi-ney-syon) 
png [Ing] : determinasyon. 

determine (di-ter-mm) pnd [Ing] 1 : 
tiyakin : determina 2 : magpasiya : 
determina 3: maging mahalagang 
salik hinggil sa kahihinatnan ng isang 
bagay o pangyayari na makapagtitiyak 
o makapagpapasiya : determina 4: 
Bat wakasan o lutasin : determina 5: 


development 

Heo ayusin o tiyakin ang posisyon ; 
determina. 

de-ter-yo-ras-yon png [Esp deterio¬ 
ration] 1: pagsama; palubha; paglala : 
deterioration 2: paghina 3: pag- 
kasira; pagkabulok : deterioration : 
distiixation, pagdausay - pnr de-ter- 
yo-ra-do. 

de-to-nas-yon png [Esp detonation] : 
malakas na pagpapaputok; pagpapa- 
sabog; pagpapasambulat: detonation. 

detonation (de-to*ney-syon) png [Ing]: 
detonasyon. 

detour (di-tur, di-tur) png [Fre Ing] 
1: babalang ikinakabit upang iwasan 
ang regular na daan 2 : pagbalik; 
pag-iwas; pag-ikot. 

detoxify (di-tok-sufay) pnd [Ing] : 
alisin ang lason. 

s detractor (de-trak-tor, de*trak*tor) 
png [Ing Esp] : detraktor. 

de*trak*t6r png [Esp detractor] : tao 
na maninirang-puri; mapanghamak: 
detractor. 

deudenum (de*yu*de*num) png Ana 
[Ing] : unang bahagi ng maliit na 
bituka mula sa tiyan. 

de-u-d6r png [Esp] : tao na may utang. 

de-urvy^s png [Esp de unas] : hiyas 
na doon nakauka ang bato. 

deus ex machina (de*yus eks ma-ki-na) 
png Lit [Lat] 1: pinangyari ng diyos; 
kapangyarihan o pangyayari na hindi 
inaasahan at nagliligtas sa isang sitwas- 
yong walang pag-asa 2 : pangyayaring 
mahirap akalain; hindi sumusunod 
sa lohika ng sanhi at bunga. 

deuterium (dyu-ter-yum) png [Ing] ; 
deuteryo. 

De-u*te*ro-no*mi-ya png [Esp Deti- 
teronomia] : ikalimang aklat sa Bibliya, 
isinulat sa paraang pamamaalam ni 
Moses sa mga taga-Israel : Deute¬ 
ronomy. 

Deuteronomy (dyu-te-ro-no-mi) png 
[Ing] : Deuteronomiya. 

de-u-t6r-yo png [Esp deuterio] : isang 
isotope ng hydrogen na doble ang 
laki sa karaniwang hydrogen (atomic 
number 1, symbol D) : deuterium. 

develop (di-ve*lop) pnd [Ing] 1: 
paunlarin; isulong 2 : magsimulang 
magpakita o dumanas, gaya ng sakit 
3:a magtayo ng bagong gusali b 
baguhin ang gamit ng lupa upang 
ganap na mapakinabangan ang ya- 
man nito 4: sa potograpiya, palitawin 
ang tunay na larawang nasa negatibo. 

development (di-ve-lop-ment) png 
[Ing] 1: pagbabago tungo sa pag- 





deviant 


204 


dictionary 



unlad 2 : bagong pangyayari. 

deviant (di'-vyant) pnr [Ing] : lihis sa 
anumang normal, lalo na sa panlipu- 
nan o sexual na pag-uugali. 

devolution (de-vo-lu-syon) png [Ing] 
1: paglilipat sa iba ng karapatan, 
ari-arian, o titulo : debolusyon 2 : 
pagsasalin ng ilang kapangyarihan 
ng pamahalaang sentral tungo sa 
pamahalaang lokal : debolusyon 3: 

^ A A 


pagdaan sa isang seiye ng mga yugto: 

DEBOLUSYON. 

devotion (di-vow-syon) png [Ing] : 
panata. 

dew (dyu) png [Ing] : hamog. 

d6*wang png : anumang bagay na 
maaaring ipamunas ng puwit, tulad 
ng patpat o dayami. 

dextrin (deks-trin) png Kem [Ing] : 
dekstrina. 

dextrose (deks-tros) png [/ng] : kimika 
ng glucose na nakukuha sa starch sa 
pamamagitan ng acid hydrolysis : 

DEKSTROSA. 

DH, daglat (di-eyts) [Ing] : domestic 
helper. 

di png : tawag sa titik D. 

di pnb : pinaikling Hindi. 

di- pnl : panfbuo ng pangngalan, pang- 
uri, o pang-abay at may patanggi o 
pasalungat na kahulugan hal di- 
maganda, di-gaano. 

diabetes (da-ya-bf-tis) png [Ing] : 
diyabetes. 

diadem (da-ya-dem) png [Ing] : diya- 
dema. 

diagnose (da-yag-nows) pnd [Ing] : 
magsagawa ng diagnosis. 

diagnosis (da-yag-no-sis) png [Ing] : 
diyagnosis. 

diagnostics (da-yag-nos-tiks) png 
[Ing] 1: Com program at iba pang 
mekanismo na ginagamit upang ala- 
min at tukuyin ang sira ng hardware 
o software 2: Med agham ng pagsusuri 
sa karamdarnan. 

diagram (da-ya-gram) png [Ing] : 
dayagram. 

diagraph (da-ya-graf) png [Ing] : 
protraktor at eskalang pinagsama at 
ginagamit sa pagguhit ng dayagram. 

dial (da-yal) png [Ing] 1: mukha ng 
orasan na may marka upang ipakita 
ang oras 2 : katulad na sapad na 
plate na may eskalang pansukat ng 
timbang, volume, at iba pa 3: disk 
sa telepono, may mga bilang, at pina- 
iikot ng daliri upang makatawag 4: 
a disk sa telebisyon o radyo na gina¬ 


gamit upang makapili ng estasyon, 
habang-alon, at iba pa b anumang 
katulad na gamit. 

dialect (da-ya-lekt) png [Ing] : diya- 
lekto. 

dialectics (da-ya-lek-tiks) png [Ing] : 
diyalektika. 

dialogue (da-ya-log) png [Ing] : diya- 
logo. 

diameter (da-ya-mi-ter) png [Ing] : 
diyam etro. 

diamond (da-ya-mond) png [Ing] : 
diyamante. 

diamond head shape (da-ya-mond 
hed syeyp) png [Ing] : uri ng talim 
na ginagamit sa prong na de-unyas 
at nagtatampok ng bato sa hiyas. 

diamond shape (da-ya-mond syeyp) 
png [Ing] : barang bakal na hugis 

salakot. 

Diana (da-ya-na) png Mit 1: [ Gri ] 
diyosa ng buwan at kadalisayan, 
anak ni Jupiter at Latona 2: [Rom] 
diyosa ng pangangaso. 

diaphragm (da-ya-pram) png Ana 
[Ing] 1: sa mammal, masel na nag- 
hihiwalay sa thorax 2 : ang nagbu- 
bukod sa mga tissue na panghayop 
at panghalaman 3: kasangkapan para 
sa pagpapanibago sa apertura ng 
kamera. 

>• 

di-ar-di-ar png [Mrw] : yanig. 

diarrhea (da-ya-rf-ya) png [Ing] : 
pagtatae. 

Diaspora (da-yas-po-ra) png [Ing 
Heb] 1: pagkakawatak o pagkaka- 
hiwalay ng mga Hudyo sa labas ng 
Israel 2: anumang katulad na pag¬ 
kakawatak. 

diastole (da-yas-tol) png [Ing] : di- 
yastole. 

diazepan (da-ya-ze-pan) png [Ing] : 
gamot na ginagamit bilang pampa- 
kalma at pampahupa ng tensiyon Cf 
Valium. 

dibble (df-bol) png [Ing] : tapil. 

dib-dib png 1 : a bahagi ng katawan 
ng tao o hayop na nakapaloob sa 
tadyang b harap ng rabaw ng katawan 
mulang leeg hanggang balakang : 
DAGHAL, DUGHAN 2l Idy puSO. 

dib-dfb pnd 1: dib*di-bin pangata- 
wanan; ikasama ng loob 2: dib*di* 
b&n, mag-dib-drban suntukin sa 
dibdib; magsuntukan nang malakas 
3: ma-ki«p6g-i*s6ng-dib*dib mag- 
pakasal. 

dib*di*ban pnr [dibdib+an] : seryoso; 
walang humpay. 


di*ber*si*y6n png [Esp diversion] : 
paglilibang; pagpapalipas ng pana- 
hon. 

di-bey •ter png [Ing debater] : debater. 

di-bi‘den-d£*so png [Esp dixddendnzo] : sa 
karera, programa o listahan ng mga 
kabayong tatakbo, mga hinete, at 
mga tip na pagbabatayan sa pagtaya. 

di*bi*d£n a do png [Esp dividendo] 1: 
Mat dividend 2: sa sugal, salaping 
kokobrahin sa napanalunan o tu- 
mamang taya 3: tubo sa puhunan 

4 : kaparte sa pakinabang; tubo; kita 

ng mga istak sa hatian ng kita. 

di-bi-ni-ddd png [Esp divinidad] : 
pagkabathala; kabanalan. 

di-bi-no png [Esp divino] 1: iskolar 
sa relihiyon : teologo 2 : pari o 
klerigo 3:a diyos b kalipunan ng 
mga katangian ng sangkatauhan na 
itinuturing na makadiyos o maladiyos. 

di*bi*no [Esp divino] 1: hinggil sa 
diyos o bathala 2 : nakatuon o nakalaan 
;; sa diyos; banal 3: may katangian na 
angkop sa diyos. 

di-bin # y6*gan pnr: hindi Kiistiyano : 

PAGANO. 

di*bi*s6r png [Esp divisor] : divisor. 

di*bi's6r*ya png [Esp divisoria] : 
hanggahan; guhit o pook na huma- 

hati. 

di-bis-y6n png [Esp division ] 1: pag- 
hahati; pagbabahagi 2 : pangkat; 
sangay 3: partisyon 4: hanggahan 
5 : hidwaan; salungatan; paghihi- 
walay 6: Mat proseso ng paghati sa 
bilang ng kabuuan : division 7: pag- 
hati-hati : division 8 : Mil danay. 

di*bor*si a y&'da png Bat [Esp divor- 
ciada] : babaeng hiwalay nang legal 
sa asawa, di a bor a si a y£ a do kung lalaki: 

DIVORCEE. 

di a bor*si*yo png [Esp divorcio ] 1: 
legal na paghihiwalay ng mag-asawa 
2: separasyon : divorce - pnd mag* 
di*bor*si*y6, i*di*bor*si*y6, di*bor* 
si*yu*hin. 

di-bu png [Ing debut] : debut. 

di a bu a hdn a te png [Esp dibujante] : 
dibuhista. 

di*bu*his*ta png [Esp dibujista] : tao 
na gumuguhit ng larawan, piano, at 
iba pang katulad : delinyAnte, dibu- 
h,4nte . 

di a bu a ho png [Esp dibujo] : larawang 
guhit; disenyo. 

dice (days) png [Ing] 1: dado 2: cube. 


png [Ing] 


png 



. 1 -.. - -- 


.. < K-f 




miKW wiw i 




v 




didaktiko 


205 


dihon 


diksiyonaryo. 

di*d£k*ti*k6 [Esp didactico ] 1: gina- 
gamit sa pagtuturo 2 : nakapagtuturo; 
mapangaral; masermon. 

di-ddl png [Esp dedal] : varyant ng 

dedal. 

di-d£-lem png [Mrw] : ibaba. 

did-an pnd mag*did-an, i-pag-did- 
an, did-6-nan [Hit] 1 : ipagkait ang 
ben^pisyo sa tao 2 : ipagbawal na 
ibigay ang isang bagay 3: pabayaan. 

di-en-na png Mus [Bon] : pamagat 
ng awit. 

dieresis (dye.re.sis) png [Esp] : um¬ 
laut. 

diet (da*yet) png [Ing] : diyeta 1 - 

Dies Irae (di.yes i.ra.e) png [Lat] : 
Araw ng Poot o Paghuhukom. 

diesel (dnsel) png [ Ing ] 1: makina 
o motor na ginagamitan ng krudo 
2; lokomotibo, tren, trak, bapor, at 
iba pa na pinatatakbo ng motor na 
ginagamitan ng krudo. 

difference (di*fe*rens) png Mat [Ing] : 
ang natitira matapos ang subtrak- 
siyon : diperensiya. 

different (di •fe*rent) pnr [Ing] : hindi 
katulad o kapares : diperente, iba. 

differentiation (di •fe*ren-syey*syon) 
png [Ing] 1: pag-iiba 2: Bio pagba- 
bago, pag-iiba ng anyo, ayos, o itsura 
habang tumatagal. 

diffusion (dif«fyu*syon) png\ : pagkalat 
o paglaganap 2s pagpapaligoy 3: Pis 
paghahalo ng mga molecule, ion, at 
katulad, nagbubunga ng pagbabago 
ng init o singaw 4: Met pagkalat ng ; 
mga bagay sa atmospera sa pama- 
magitan ng galaw ng molecule sa 
hangin 5: pagsasalin ng mga ele- 
mento o salik ng isang kultura tungo 
sa iba. 

di-ftin-tos png [Esp] : indulhensiyang 
nagpapahinmlot sa mga tao na kumain 
ng karne sa kuwaresma. 

df-ga png [Esp] 1: walahg kabuluhang 
pagsasalita 2 : pagpapaljayag ng pag- 
ibig : deskarte -pnd du-mi-ga, di- 
g6*han. 

di*gil png [ST] : madilim na bahagi 
ng bundok. 

di-gd-mo pnd mag-di-g^-mo, di-ga- 
mu-han, i-di*g&-mo [5^]: maghain. 

di-ga-mu-h6n png [Seb digamo+han] : 
kusina. 

df-gas png : pagpipino ng butil sa 
pamamagitan ng pagbayo var dig-as. 

di*ga*t6n png 1: pamamakyaw ng 
isda sa malalaking bangka habang 


mig- 


nasa laot 2 : mamamakyaw ng huli 
ng mangingisda - pnd mag-di-ga-ton, 
du-mi-ga*t6n, i-di-ga-t6n. 

dig-dig png 1: [57] mataas at malapad 
na hagdan 2 : ikiran ng sinulid o 
lubid sa pagawaan 3: tirikan ng su- 
yod na ginagamit sa pagsasaka. 

df-gem png [Ilk] : lapat. 

digest (day-dyest) png [Ing] 1: halaw 
2 : kalipunan ng mga hinalaw na 
kasulatang legal o pampanitikan 3 : 
aklat o magasin na naglalaman ng 
buod tig mga kuwento, artikulo, at 
katulad : dihesto. 

y*dyes-ti-yon) png [Ing] 

: pagtunaw o pagkatunaw ng pagkain 
2: kakayahang tunawin ang pagkain: 

DIHESTIYON. 

dig-h^l png : dighay. 

dig-hdy png : tunog ng paglabas ng 
hangin sa bibig, karaniwang sanhi 
ng kabusugan : dighal -pnd au- 

hay, i-dig-hdy, ma-dig-h6y. 

di*gi*d(g png : pagyag) r ag; pagtrote : 
dayikdik 1 -^n^mag-di-gi-dig, du-mi* 
gi-dfg, i-di-gi-dfg. 

digit (di*dyit) png [Ing] 1: daliri; ga- 
lamay 2 : haba na batay sa lapad ng 
isang daliri 3: Mat alinman sa bilang 
muia 0-9 : dihito. 

digital (di-dyi-tal) [ Ing] 1: hinggil o 
may kinalaman sa digit 2 : pinata¬ 
takbo o ginawa sa pamamagitan ng 
mga signal o impoi masyon na kina- 
katawan ng mga digit 3: nagpapakita 
ng43ras sa pamamagitan ng mga digit 
4: Com nakabatay ang operasyon sa 
mga datos na kinakatawan ng mga 
digit, karaniwang 0 at 1. 

dig-k£l png : paghuhukay sa pama¬ 
magitan ng bakal -pnd mag-dig* 
k^l, dig-ka-ldn, dig-ka-lfn, du-mig- 
k&\, i-pag-dig-k^l. 

dig-kit pngBot : malaking palumpong 
( Pisonea aculeata) na matinik, ma- 
kinang ang dahon, at biluhaba ang 
maliit na bunga : kolifafo, mangkit, 

PAANTIKLING, P.VKAT-ASO, PANAMA, PU- 
RIKET. 

dig*ma png 1: a estado ng armadong 
paglalaban ng mga bansa o lipi b 
panahon ng gayong paglalaban: giyera, 
war 2 : sining o agham ng pakikipag- 
laban: giyera, w r AR 3: estado ng pag¬ 
lalaban, tunggalian, o tuligsaan : 
ilYERA, war. 


u, 


dig-m^-ang si-bil png : digmaan ng 
mga pangkat sa loob ng isang bansa. 

Dig-m£-ang Tr6-ya png [digmaan+ 

ng Troy a] : sampung taon na pagsa- 
lakay at pagsakop sa Troya ng mga 
Griyego : Trojan War. 

dig-m^n png Bot : maliit na yerba 
(Hydrilla verticillata) na nabubuhay 
sa tubig, maraming sanga, at payat 
na manipis ang dahon. 

dig-m£y-pu*go png [ST] : bungang- 
kahoy na may asim. 

dig-na-t6r-yo png [Esp dignatario] : 
tao na humahawak ng mataas na 
ranggo o tungkulin; mataas na tao 
var dignitaryo : dignitary. 

dig*ni*d£d png [Esp] : dangal; kara- 
ngalan. 

dignitary (dig-ni»ta-ri) png [Ing] : 
dignataryo. 

dig-no pnr [Esp] : meritoryo; karapat- 
dapat. 

di-g6 png [Ilk Pan] : sabaw. 

Df-gos png : kabesera ng Davao del 
Sur. 

dig-pa du-mfg-pa, i-dig-pa, dig- 
pd*han [Kap] : dumapo. 

digraph (day-graf) png [Ing] : isang 
pangkat ng dalawang magkasunod 
na titik na iisa lamang na tunog ang 
halagang ponetiko, hal ang ea sa 
bread at ng sa thing. 

digression (day-gres«syon) png [Ing] : 
digresyon. 

dig-res-y6n png [Esp digresion] : 
paglihis o paglayo, hal sa paksang 
tinatalakay : digression. 

dig-td png [ST] : dagta. 

dig-wfi pndm ag-dig-wd, du-mig-wa, 
i-dig-wd, dig-wa*£n [Bik Seb] : 
dumuwal; dumahak; sumuka. 

di*h4n pnd mag-di-hdn, i-di*h£n, 
mi-n 


du 


in [ST] : ihagis. 


dig-m^-an png [digmd+ari] : malaking 
digma : giyera, war. 

dig*m£*ang pan-d&-ig*dig png : dig¬ 
maan ng mga bansa. 


di*hes*ti*y6n png [Esp digestion] : 

digestion - /mr di-hes-tib-le. 

di-h6s-tO png [Esp digesto] : digest. 

di-hi-tdl png Bot [Esp digital] : ha- 
laman (family figwort ) na mala-yerba, 
kulay lila, at may puting bulaklak. 

di-hi-ta-lf-na png [Esp digitalina] : 
aktibong sangkap ng gamot mula sa 
dihital. 

df-hi-t6 png [Esp digito] : digit. 

di-hdg png [Seb] : ungguwento. 

df-hon/mddu-mf-hon, i-df-hon, mag- 
di-hon, di-hu-nin [Hil] 1 : gumawa 
ng isang bagay 2 : magmolde 3 : gu¬ 
mawa ng gamit mula sa luad. 





dfig 


206 


dilana 


dHg png [ST] : nifg. 

dMm pnd du-mHm, di a i a min, ma- 
di-irri [57] : kumain ng hilaw o sunog 
na kanin. 

diMm/mdmag-dmm, du a mi a im, i a di a 
im, ai a i a m3n [57] : diinan ng kamay 
pababa. 

di*fn png 1: lakas o bigat ng pagka- 
patong o pagkadaiti sa isang bagay 
2: Gm pagbibigay ng bigat sa isang 
pan tig sa pagbigkas ng salita: istres 1 
3: Gra lakas, bigat, o linaw sa isang 
pangungusap o salitang ibig bigyan 
ng halaga : istres 1 4: dagdag na pa- 
tunay sa pagkakasala ng sinuman : 

hagkis 4 -/mddi"i*n6n, i a di a in f i*pan* 
di a in-ma a rMn. 

di*in pnb [Hil Seb] : saan. 

dMs png [57] 1: pagsasama ng dala- 
wang bagay 2 : mainit na balita. 

didt pnd ma a di a it, i a di a ft, du a mi a it : 

idaiti nang bahagya. 

di a k£ png [Pan] 1: gayuma 2: sakate. 

di*kay png Bot : uri ng baging na 
yantok na napakaasim ang katas. 

dik a dik png [Hil] : balakubak. 

dik’dik png [Kap Hil Tag] : bayo at 
pukpok sa anuman upang durugin 
at pinuhin : dayikdik - pnd mag-dik- 
dik, i-dik-dik, dik a di a km, dik-di-kan, 
i-pag a dik-dik. 

dik*di*kan png [dikdik+an] : almires. 

di a ke png [Esp dique] : mataas na 
pilapil upang kontrolin ang tubig, 
gaya ng irigasyon : patuto 2 payimpin 1 . 

di°ken png [Ilk] : varyant ng daliken. 

drket png [Ilk] : pangkalahatang 
tawag sa mga uri ng malagkit na bigas. 

diketone (day-ki-town) pngKem [Ing] : 
isang compound na naglalaman ng 
dalawang C=0 pangkat, tulad ng 
CH 3 COCOCH 3 . 

dik a h£l pnd mag a dik a h6l, du a mik a 
H6I, dik a ha a lin [ST] : alalahanin. 

di'kin png [Hil Seb Tag] : salalayan o 
patungan ng palayok, banga, kawali, 
at iba pang kauri, yari sa nilalang 
kawayan o yantok, at inayos nang 
pabilog tulad ng singsing Cf daliken : 

ASAD, LAKAL, LINKUNG, TAGANG. 

diking png [Pan] : tagiliran. 

di a kit png [Kap Tag War] 1: kabit sa 
pamamagitan ng kola o iba pang 
pandikit : dukot, kapit 2 2 : liyab o 
alab ng apoy sa anumang maaaring 
sunugin C^PAMPARiKfr : haling 3: dilag 
var rikit - pnd mag*di a kit, i a di*kit, 
i-pan*di a k(t, di a ki a t£n - ma*ri a kft. 


di’kit pnr : malapit na malapit. 

dhkf'tan pnr [dikit+an] 1: siksfkan 
2 : ginawa sa isang sitwasyong mala- 
pitan. 

dik a kf png [Ilk] : taeng-ngipin. 

dik-l^p png : kislap; ningning. 

dik-lm pnr [57] : madilim; pusikit; 
malabo. 

di a ko png [Tsi] : pamitagang tawag 
ng mga nakababata sa ikalawang 
pinakamatandang kapatid na lalaki. 

dik a si a y6n png [Esp diccion] : estilo 
ng pagsasalita; pagbigkas : diction. 

dik a si a y6 a na a rfs a ta png [Esp diccio- 
narista] : leksikograpo. 

X 

dik a si a yo a n6r a yo png [Esp diccionario] 

1: aklat na naglalaman ng mga salita 
ng isang wika o ng isang tanging uri 
ng mga salita na karaniwang inayos 
nang paalpabeto, may mga paliwanag 
ng mga kahulugan at iba pang im- 
pormasyon : dictionary, talahulugan'/’ 
talatinigan 2: listahan ng ntga salita 
ng isang wika na alpabetiko ang ayos 
Cf bokabularyo, ensa\ , klopidya : dic¬ 
tionary, talahulugan, talatinigan. 

dik-ta png [Esp dicta] 1: utos o mando 
2 : atas. 

dik a tap^mag a dfk a ta, i-dik-ta, dfk a 
ta-h^n, i-pag a dik a ta [Esp dicta] 1: 
sabihin o basahin nang malakas ang 
ipinasusulat 2: mag'-utos o magmando. 

dlk*ta a d6r png [Esp dictador] 1: pi- 
nuno na may absolutong autoridad 
2 : pinakamakapangyarihang tao sa 
anumang larangan 3: tao na nagdi- 
dikta para sa transkripsiyon 4: tao 
na mapagmataas 5: sa tanghalan, tao 
na nagsasabi sa mga artista ng dapat 
sabihin : apuntajdor. 

dik*ta a du*ra png Pol [Esp dictadura] 

1: absolutong autoridad sa anumang 
larangan 2: estadong pinamumunuan 
ngdiktador3: posisyon, pamunuan, o 
panahon ng panunungkulan ng isang 
diktador. 

dik a t£ a rnen png [Esp dictamen ]": hatol. 

dik a ta*p6n png [Ing dictate+phone] : 
instrumentong kauri ng ponograpo 
na kumukuha at maaaring magpa- 
rinig ng anumang idinikta. 

dik a tas*y6n png [Esp dictacion] : pag- 
didikta. 

dik a ta*tor a y4l [Esp dictatorial] 1: 
pamamahala ng isang diktador 2: 
katulad ng isang diktador; ganap; 
walang takda 3: mapanupil; mapag- 
dikta o mapag-utos. 

di*ku*n6 pnb : daw. 


di a kut png Bot [Kap] : damo 1 — pnr ma* 

ri a kut. 

dik a yd png Zoo : lamandagat ( class 
Scyphozoa) na kulay puti at higit na 
maliit sa salabay : bukyA. 

di*l^ png [Bik Kap Hil Mag Mrw Seb 
Tag Tau War] 1: Ana organ sa loob 
ng bibig na ginagamit sa paglasa, 
pagkain, at paglunok, at sa tao, pag- 
sasalita : lengua, itngguwa, tongue 
2: partikular na wika : tongue 3: 
paraan o kakayahan sa pagsasalita 
4: anumang bagay na kahawig ng 
dila sa hugis', pagkakalagay, o tung- 
kulin, hcil dila ng sapatos 5: bagay 
na nagpapatunog sa ilang instru¬ 
mentong pangmusika : cana. 

di a ld/m^du a mM&, di a i& a an, man a di a ld 

[Bik Kap Hil Mag Mrw Seb Tag Tau 
War] 1: humimod 2: ilabas ang dila 
upang mang-inis, magyabang, at iba 
pang katulad na kilos. 

di a l£ a di a l£ png Bot [Ilk] : dilambaka. 

di a id a di*l& png Bot 1: pakong-anuwang 
2: kabkabron 3: [Hil Tag] ilahas na 
damo {Pseudoelephantopus spicatus) 
na tuwid ang mga sanga at kumpol 
ang mga bulaklak : dilang-Aso, taba- 
tabakuhan. 

di a lag png [Hil Tag] 1: gandang may 
ningning; alindog 2 : magandang 
babae : dikit 3 , gayon, gilap, kaanyag, 
santing - pnr ma a ri a l£g. 

di*la a hu png [ Sub] : biusang panlalaki. 

dhl^-kit/^ma-di'l^-kit, i a di a l6 a kit, 

di-la-kf-tan [57] : madilaan ng apoy 
ang anumang malapit dito. 

di-lam png [Tau] : sapiro. 

dHanvbci'ka png Bot [dila+ng+baka] : 
halamang ornamental {Nopalea co~ 
chillifera ) na tuwid ang sanga, tuma- 
taas nang 1-3 m, at mapulang-mapula 
ang bunga : d.4pal, diladila, nopal, 
sigang-dagat, 

di a lam a bong png [Hil] 1: sagisag ng 
kataas-taasang pag-iisip at damdamin 
2 : pagpapahayag sa pamamagitan 
ng kapuri-puring salita 3: Lit tula; 
mula sa “dila nga maambong” o ma¬ 
gandang wika. i 

di a l6m a bu a ti a ki png Bot [dila+ng+ 
butiki] : ilahas na damo {Dantella 
repens) , biluhaba ang dahon, at puti 
ang bulaklak. 

di a l£m a bu a w£ a ya png Bot [Bik Tag 
dila+ng+buwaya] : sabila. 

di a la?mo png Bot [57] : uri ng damong 
ilahas na nakapagpapakati ng balat. 

di a i^-na png [57] : iba-ibang bagay. 



i 


„. 




ditang 


207 


dinalan 


di*l£ng png 1: lahat; anuman; ba- 
lana 2: [Ilk] : sinag ng liwanag mula 
sa siwang. 

dHang-6*SO png Bot [dila+ng-aso ] : 
diladila 3 . 

dMang-hddo png Bot [Hil Seb dila+ 
na-hdlo] : sabila. 

dHang-u-sa png Bot [dila+ng-usa] : 
yerba ( Trichodesma zeylanicum) na 
mabalahibo, tumataas nang 30-70 sm, 
at bughaw ang talulot: sigAng-dAgat. 

dMap pnr [ST] : mabilis na gawin ang 
isang /bagay. 

di*la*pi*das*y6n png [Esp dilapida¬ 
tion] : pagkasira ng isang bagay dahil 
sa tapal o kapabayaan - pnr di*la* 

pi*d£*do. 

di*la*rMa png Bot [57] : isang uri ng 
punongkahoy. 

df’lat png : pagbukas ng talukap ng 
mata -pnd i*dMat, du*mMat, pan* 
di*!6*tan. 

di*fat png Zoo : kundilat. 

di*l4t 1: nakabukas ang mga talukap 
ng mata : gising 2: hindi na hangal; 
may alam sa katotohanan. 

dilatation and curettage (day-la- 

tey-syon end kyu-re-tadz) png Med 
[Ing] : operasyon ng pagbubuka ng 
cervix upang kayurin ang dingding 
ng matris sa pamamagitan ng curette : 
D&C, RASPA. 

di*la*t6r*yo pnr [Esp dilatorio] 1: 
pang-abala; pampatagal 2: mabagal; 
makupad. 

di*l£w png [Bik Ilk Tag] 1: kulay na 
nasa pagitan ng lunti at kulay kahel 
sa ispektrum, hal kulay ng hinog na 
mangga : amarjlyo, biyaning, doyAw, 
yellow 2: Bot halamang-ugat ( Cur¬ 
cuma longa) tulad ng luya, at pam- 
palasa ng pagkain : ange, dulAw, 
duwaw, kalAwag 3 , kuialaw, kunib, kuml, 
llvang-dilAw 3: Med jaundice 1 . 

di*la*yun png Mus [Sw&] : ritmo ng 
gandingan. 

dil*dak pnr [Kap] : dukdok. 

dil-dil png 1: pagdidiin nang paulit- 
ulit 2: paggigiit o pagpupumilit - pnd 

mag*dil*dn, i-dil-dil, du*mil*dil. 

dibdMa png Bot [Ilk] : buntot-tigre. 

di*l6*ma png [Esp] : pag-aalinlangan; 
kaba; kutob. 

9 

dMi png 1: pag-iisip nang mabuti 2: 
[Ilk] a batuhan b bangin; batong 
nakausli. 


dMi pnr [Kap] 1 : tangi 2: mag-isa. 

di*li pnb [Bik HU Seb Tag] 1 : hindi 2: 
bahagya na 3: bihira. 


di*li*h£n png 1: kawayang kinayas na 
karaniwang ginagamit na talian ng 
sahig 2 : tulos na kawayan at ginagamit 
na baklad. 

dMi*hen*si-y£ png [Esp diligencia ] : 
kakayahan o paraan sa pagkuha ng 
nais matamo, gaya ng pangungutang, 
panghihingi, o panghihiram - pnd 

mag*di*li*h6n*si*y6, i*di*li*h6n*si*ya, 
du*mHi*h6n*si*y6,di*Ii*h6n*si*ya*han. 

di*li*hen*te pnr [Esp diligente] : 
patuloy sa pagkilos upang maisagawa 
ang isang bagay; matiyaga; masikap. 

di*lim png 1: kawalan o kahinaan ng 
liwanag : dalumdum, dark, kangiob, 
kangitngit 2\ lihim 3: kamangma- 
ngan - pnr ma*di*lim. 

di*li*m4n png Bot [ST dilim+an] : uri 
ng baging na ginagamit na pantali sa 
baklad. 

di * I is png Zoo [Bik Kap Pan Tag] : 
isdang alat ( Stelephorus commersoni) na 
maliliit at payat ang katawan, kara¬ 
niwang ginagawang patis o bagoong 
Cf bulinAw : aKchovy, lagunlong, 

MONAMON. 

di*lIS png | Mus] : kuwerdas. 

dHi*wd*riw png Bot 1: tuwid at ma- 
kinis na palumpong ( Acanthus ilici- 
folius) may magkapares na tinik sa 
ibaba ng tangkay, at may katas na 
ginagamit sa paggawa ng sabon : 

DAGWARi, DILUWARIYU, DULAW4RI, GALURA, 
LAGIWIAGIW, LAGIWRIW, TAKISLAKIS, TTNDOY 

2: yerba (Argemone mexicana) na timid 
at mataba, luntiang-puti ang dahon, 
at dilaw ang bulaklak : rarwas, kagang- 
kAgan, kasubang-Aso. 

di*l6*ma pnd mag*di*l6*ma f du*mi* 
I6*ma, di*io*m^*han l di*lo*m6*hin, 
i*di*l6*ma [ST] 1: lumipat 2: mag- 
kamali. 

di*los pnd mag*di*los, du*mi*los, 
di-iu-san, di*lu*sin, i*pag*di*los 

[ST] : kuskusing muli. 

di*lu png [Kap] : ligo. 

V 

di*lub*yo png [Esp diluvio] 1: mala- 
king baha 2 : malakas na buhos ng 
ulan 3: Idy matinding buhos ng pa- 
puri, papeles, at iba pang bagay var 

DELUBYO : KATAKLISMO 3 . 

dHu-pa*on png Bot [Iba] : dita. 

di*lu*wa*ri*yu png Bot : diliwariw. 

di*m4 png [Iva] : lima. 

di-m£*lay png Sik : bahagi ng isip na 
naglalaman ng diwaing sikiko na 
bihirang lumitaw sa kamalayan ngunit 
may malaking impluwensiya sa ugali: 

UNCONSCIOUS. 


di-m£*ngaw png [Tbo] : sinumang 
may kakayahang tumawag o makipag- 
usap sa isang espiritu. 

di-ma*ti*nag pnr: di-naigagalaw. 

Df •mas png : sa pasyon, isa sa dalawang 
magnanakaw na ipinako kasama ni 
Hesus at pinangakuang isasama sa 
paraiso. 

Di*ma*sa*i£ng png : sagisag panulat 
nijose Rizal. 

dime (daym) png [/ng] : sampung 
cent: diyes. 

di*men*si*y6n png [Esp dimension] 
1: sukat, gaya ng haba, lawak, lapa$, 
lalim, at iba pa 2: kahalagahan. 

dbmig png: lamig na likha ng pama- 
masa ng isang bagay o pook na hindi 
nasisikatan ng araw. 

di*mi*nus*yon png [Esp diminution] : 
pagpapaliit; pagpapaunti. 

di°mis*y6n png [Esp dimicion] 1: 
pagbibitiw sa tungkulin : resignation 
2: pormal na pahavag, kasulatan, at 
iba pa na nagsasaad ng pagbibitiw 
sa tungkulin, responsabilidad, at iba 
pa : resignation. 

di*mi*ti pnd mag*di*mi*ti, di*mi*ti* 

h^n [Esp dimitir] : magbitiw sa tung¬ 
kulin : resign - pnr di*mi*ti*do. 

dim*la png [Kap] : ginaw 1 - pnr ma* 

rim*la. 

dim*ma*po [Ilk] : tupok. 

drmog png : paggiling habang dina- 
ragdagan ng likido -/7??c/mag*di*mog, 

i*di*mog, di*mu*gin. 

di*mo*h^n//n^mag-di-mo'han, du* 
mi*mo*han f di*mo*ha*nin [ST] : 

mag-ip on. 

dbmol png: himod. 

di*m6n png Bot 1: pook na pinag- 
aanakan ng inahing baboy, karaniwang 
gawa sa damo, ginikan, at dahon : 
dugmon 2: panahon ng pagkaratay 
hanggang manumbalik ang lakas ng 
isang babaeng katatapos manganak 
3: Kol kuta; pugad. 

dimple (dim-pol) png [Ing] : bfloy. 

drmul pnr [Kap] : maramot; kuripot. 

% 

dim*wit png [Ing] : tanga; hangal; 
gunggong. ^ 

Di*nag*yang png [HU] -: pagdiriwang 
na idinamos taon-taon bilang parangal 
sa Sto. Nino. 

di*na*la*day png Mus [Mag] : uri ng 
eskala na tinutugtog sa kudyapi. 

di*na*la*ga png Bot : bigas na maba- 
ngo kung isaing. 

di*na*!£n pngGra [HU] : pangungusap. 











dinamika 


208 


diperensiyal 



di*n6*mi*k6 png [Esp dinamica ] 1 :a 
sangay ng mekanika na may kina- 
laman sa galaw ng mga lawas na 
pinakikiios ng mga puwersa b sangay 
ng alinmang agham na nagsasaalang- 
alang sa mga puwersa o pagbabago : 
dynamics, kinetics 1 2 : agham o mga 
simulain ng mga lakas o enerhiya 
na ginagamit sa anumang larangan : 
dynamics, kinetics 1 3: ang mga moti- 
bong puwersa, pisikal o moral, na 
may bisa sa pag-uugali : dynamics, 
kinetics 1 4: Mus pabago-bagong antas 
ng lakas ng tunog sa pagtatanghal: 
dynamics, kinetics 1 . 


di’n£*mi'k6 pnr [Esp dinamico ] 1: 
aktibo; malakas 2: Pis hinggil sa 
puwersang nasa aktuwal na operasyon: 
dynamic 3: hinggil sa dinamika 4: 
Mils hinggil sa lakas ng tunog: dynamic 
5: Teo hinggil sa kapangyarihang mula 
sa diyos : dynamic. 

di*na-ml*ta png [Esp] : pampasabog 
na may nitroglycerine at inihahalo 
sa solidong may ammonium nitrate 
at iba pang substance s dynamite l . 


di*n£-mo png [Esp] : dynamo. 

di*nam*p6l png : damit o anumang 
kasudtang kinulayan ng dampol. 

df*nan /mdma-dl-nan, i*dl*nan, mag- 

di-nan [Kap] : partihan; bahagihan. 
di-n6-pit png [Seb] : panauhin 1 . 
di-nas-tl-ya png [Esp dinastia ] 1: 

pagkakasunod-sunod ng mga namu- 
muno mula sa iisang pamilya o angkan: 
dynasty 2 : pagkakasunod-sunod ng 
mga namumuno sa anumang larang: 
dynasty 3 : alinmang pamilya o pangkat 
na nananatili sa kapangyarihan sa 
loob ng mahabang panahon: dynasty. 

di-nit png [Kap] : dumi - pnr ma* 

di-nit. 


d(*n© pnb : dito var dfni. 

di-neng-ding png [Ilk] : putaheng 
gulay na nilaga at sinahugan ng isda 
at bagoong var diningding. 

di-ne-ril png [Pan] : pagpuksa. 

di-ni-ro png [Esp] : salapi; yaman. 

dl-ngal png : kataimtiman at kadaki- 
laan ng isang okasyon, hal isang 
ritwal o pagdiriwang : karingalan, 
solemnidad - pnr ma-ri-ngil. 

di-ngi-Ii png [57] : uri ng anito. 

dl-ngas png : varyant ng nlngas. 

ding-ding png Ark 1 : patayong estruk- 
tura na gawa sa bato, kahoy, tisa, o 
katulad na materyales, ginagamit 
upang kulungin, hatiin, o ipagsang- 
galang ang isang bahagi, lalo na ang 


gayong estruktura na nagsisilbing 
panloob na rabaw ng silid o gusali: 
wall 1 , zizzing 2 : panloob na rabaw 
o gilid ng isang bagay Cf pader : wall 5 , 

zizzing. 

ding-gi-long png Zoo [Min] : ilahas 
na pusang gubat. 

ding-gin pnd : tinipil na anyo ng 

dinigin. 

dlng-gu-wln png Zoo : karniborong 
hayop ( Amblonyx cinerea cinerea) na 
kahawig ng oso, mahilig manirahan sa 
mga ilog o sapa, at matatagpuan 
lamang sa Palawan. 

di-ngin-dl-ngin png Bot [57] : uring 

punongkahoy. 

dlng-ka-lin png Bot [Bik Tag] : bitaog. 
ding-lis pnr: hindi tumama; mintis. 

di*ng6t png [Pan] : libag’. 

ding*s6l png 1 : tinta na itim 2: maitim 
na bula ng sunog na patpat o gatqng. 

ding-s6l pnd mag*ding-s6l, i-ding- 
s6l, d»ng-su-lin [ST] s-pintahanng 
itim ang mga ngipin. 

ding*su*lan png [ST dingsol+an] : 
lalagyan ng tinta : tintero. 

dfn*hi pnh [War] : narito. 

df-ni pnb : dito. 

di*nfg png\ : tunog na tirianggap ng 
tainga : dangog, pakinig 2 : nilitis -- 

pnd ding-gin, pa*king*g6n, ma-ki- 
nig, du-mbnfg. 

din*na*yan png Mus [Kal\ : awit sa 
pagbibinata Cf paliwat. 

din-nuy-ya png [Ifu] : ritwal para 
magpasalamat sa isang masaganang 

ani. 

di*nd pnb [Iva] : saan. 

di*n6*lang png [S7] : malaking ping- 
gan. 

di*no*m6*ro png Bot [ST] : uri ng 
bigas na payat ang butil. 

dl-nong png [Iva] 1 : uri ng gaban, 
gawa sa tinilad na dahon ng saging 
o palma 2 : buo. 

di*no-r6*do png Bot [Esp d+in+orado] : 
uri ng bigas na aromatiko. 

dinosaur (day-no-sor) png Zoo [/ng] : 
reptil (order Saurischia at Omitischia) 
na nabuhay noong panahong Mezo- 
soic, maaaring herbiboro o karniboro, 
at may ilang uri na lubhang malaki: 

DINOSAURO. 

dl-no-sa-U-ro png Zoo [Esp dinosauno ]: 
dinosaur. 

di*nu-gu*6n png [d+in+ugo+an] : 
putaheng karne at lamanloob na 
hinahaluan ng dugo ng baboy o baka, 


bawang, at iba pang lahok. 

di-nu-Iang png : pinggang losa na 
malapad at may bahagyang kalu- 
kungan Cf dinolang. 

d i • n u • I u t png Mus [ Hart] : mabagal 
na ritmo ng dalawang gong. 

diocese (dawo-sis) png [Ing] : diyo- 

sesis. 

diona (di-yo-na) png [57] 1: Mus 
awiting-bayan sa kasal 2: Lit sinaunang 
tulang may tatlong taludtod at sukat 
na pipituhin ang bawat saknong at 
binibigkas o inaawit sa kasalan. 

Dionysus (di*o*m*sus) pngMit [Rom] : 
diyos ng fertilidad, alak, at drama; 
sa mga Griyego, si Bacchus. 

diorama (da-yo-ra-ma, di*yo*ra*ma) 
png [Ing Esp] : representasyon ng 
tanawin na may mga pigurang tatlo 
ang dimensiyon. 

dioxan (day*ok*san) png Kem [Ing] : 
walang kulay, nakalalason, at naka- 
tutunaw na likido (C 4 H 8 0 2 ). 

dioxide (day-ok-sayd) png Kem [Ing] : 
oxide na may dalawang magkahiwalay 
na atom ng oxygen. 

dioxin (day-ok-sin) png Kem [Ing] : 
nakalalasong compound (C 12 H 4 0 2 

Cl 4 ). 

dip pnd [Ing] 1: maglubog; magdaw- 
daw 2: magsawsaw 3: humina; tu~ 
mumal. 

DIP png Com [Ing] : pinagsamang 
circuit na mayroong maliit na plastik 
o tilad ng seramiko na may dala¬ 
wang magkaliilerang hanay ng pin. 

di-pd png\ : pantay-balikat napag-unat 
ng dalawang kamay 2; sukat ng haba 
nito : dopa, fathom. 

di-pa-bl-nin png Lit Mus [57] : awit 
ng tagumpay. 

di*p6*ra png [HU] : pansin 2 . 

dip-dip png [HU] : lalagyang gawa sa 
kawayan na kinayas hanggang sa 

numipis. 

di-pe*r^n*si-y§ png [Esp diferencia] 

1 : kaibhan; agwat; layo 2 : kapansanan 
3 : sira 4 : hidwaan : difference. 

di-pe-ren-si-y^l png [Irig differencial] 
1: halagang nalalabi 2: Mek bahagi 
ng sasakyang de-motor na kinaroro- 
onan ng mga gear para sa pagkontrol 
ng mga shaft. 

di-pe-ren-si-y6l pnr [Esp diferendal ] 
1: tungkol sa pagkakaiba; pinagkaka- 
,, kilanlan 2 : Mek hinggil sa pagkakaiba 
ng dalawa o higit pang mosyon, presyur, 
at iba pa. 





diperensiyasyon 


209 


disaccharide 


di a pe a r6n a si a yas a y6n png [Esp dife- 
renciacion] : pagbabago o pag-iiba 
ng anyo, ayos, o itsura. 

di-pe-ren-te pnr [ Esp difevent] : dif¬ 
ferent. 

diphtheria (dip-ter-ya) png Med [/ng] : 
dipterya. 

diphthong (clff-tong, dip-tong) png 
Gra [ Ing] : diptonggo. 

diplodocus (dip-lo-do-kus) png Zoo 
[Ing] : sa panahong Jurassic, mala- 
king dinosaur (genus Diplodocus) na 
erbiboro. 

dip-lo-ma png [Ing] 1 : sertipikong 
ipinagkakaloob ng kolehiyo o uni- 
bersidad sa sinumang nagtapos sa 
antas ng akademikong pag-aaral 2 : 
dokumentong nagpapatunay ng ka- 
rangalan at karapatan 3: opisyal na 
dokumento : charter. 

diplomacy (dipdo-ma-sf) png [Ing] : 
diplomasya. 

dip*lo*m4s*ya png [Esp diplomacio ] 
1 :a pamamahala ng ugnayang inter- 
nasyonal b kadalubhasaan dito : dip¬ 
lomacy 2 : kasanayan sa personal na 
ugnayan : diplomacy. 

dipdo'mat png [Ing] 1: opisyal na 
kumakatawan ng bansa sa ibang bansa; 
kasapi ng diplomatikong paglilingkod: 
diplomata 2 : tao na mahusay maki- 
tungo - pnr dip*lo*m£*ti a k6. 

dip-lo-ma*tci png [Esp] : diplomat. 

diplomatic bag (dip-lo-ma-tikbag) 
png [Ing] : lalagyan ng opisyal na 
sulat mula at patungo sa embahada. 

diplomatic immunity (dip lo ma tik 
im-yu-ni-ti) png [Ing] : pagiging libre 
sa tax, habla, pagdakip, at iba pa ng 
isang diplomatikong kawani sa labas 
ng bansa. 

dip a l6p*ya png Med [Ing diplopia] : 
kondisyon ng mata na doble ang pa¬ 
ningin. 

Di*p6 a log png: lungsod sa Zamboanga 
del Norte at kabesera ng lalawigan. 

dipper (duper) png [Ing] 1 : Zoo ibon 
( Cinclus cinclus ) na may maikling 
buntot at may kakayahang sumisid sa 
tubig : water ouzel 2 : hugis tasang 
sisidlan na may mahaba at tuwid na 
tatangnan at ginagamit na pansalok 
ng tubig Cf hungot. 

dip-pig png Bot [Ilk] : saba. 

dip-pig [Ilk] 1 : sapad 2: siksik. 

dipsomania (dip-so-meynya) png 
Med [Ing] : abnormal na pananabik 
sa alkohol. 


Dip a t6 a ra png Zoo [Ing] : order na 
binubuo ng mga kulisap na may da- 
lawang pakpak na higit na maliit ang 
hulihan at nagsisilbing pambalanse 
kapag lumilipad, gaya ng lamok. 

dip a t6r*ya png Med [Esp difteria] : 
sakit na malubha at nakahahawa, 
sanhi ng bakterya, may pamamaga 
ng lalamunan, at nagdudulot ng pag- 
hihirap sa paghinga at paglunok : 

DIPTHERIA. 

dip-t6ng-go png Gra [Esp diptongo] : 
dumudulas sa monosilabikong salita 
na nagsisimula sa pagbigkas ng isang 
patinig, kumikilos patungo sa posisyon 
ng isa pang patinig, at malimit na 
isinusulat sa pamamagitan ng dala- 
wang titik na kumakatawan sa Simula 
at sa dulo ng pagdulas Cf digraph : 

DIPHTHONG, DUHAM-PATINGOG, KAMBAL- 
PATINIG. 


9 

diptych (dip-tik) png [Ing] 1 : painting, 
karaniwang inilalagay sa altar, na may 
dalawang entrepanyong pinaghugpong 
at maaaring itiklop tulad ng aklat 2 : 
sinaunang lapida na may dalawang 
dahon na pinaghugpong ng allid. 

di-pu-tcbdo png [Esp] 1 r tao na hi- 
nirang upang kumatawan sa isang 
pangkat 2 : kongresfsta. 

di a r& png : pamamaga ng mata na 
tigib sa muta Cf sore eyes. 

di a ra pnh [ HU] : nariyan. 

di a r£ a in pnr 1 : maga ang talukap 2: 
mu tain. 


di a ram-6s pnd mag a di a ram-6s, di a 

ram-u-san [Ilk] : maghilamos. 

di a rang a go*win png Bot [Mrw] : uri 
ng bigas. 

direct (di-rekt) [Ing] : direkta. 

direction (di*rek*syon) png [Ing] : 
direksiyon. 

directive (day-rek-tib, di-rek-tib) png 
[Ing] : direktiba. 

director (day-rek-tor, di-rek-tor) png 
[Ing] : direktor. 

directory (di-rek-to-rx) png [Ing] : 
direktoryo. 

di a rek a si a y6n png [Esp direcdon] 1: 
patnubay o pamamahala : direction 
2: instruksiyon, karaniwan sa pag- 
gamit ng aparato o kasangkapan : 
direction 3: linyang sinusundan 
upang marating ang destinasyon o 
paroroonan : direction 4: saklaw 
ng paksa o asignatura : direction. 

di a r6k a ta pnb [Esp directa] 1 : uma- 
abot o gumagalaw sa isang tuwid na 
linya o pinakamaikling ruta na hindi 


baluktot o paikot-ikot : direct 2: 
tapat; hindi paligoy-ligoy : direct 3: 
walang namamagitan : direct 4: 
hindi kolateral : direct 5: eksakto; 
kompleto; buo : direct 6: Mus sa 
interval o chord, hindi baligtad : 
direct 7: pagpatnubay sa isang pag- 
tatanghal : direct. 

di a rek a ti a ha png [Esp directiva] : atas 
o instruksiyon mula sa nakatataas o 
may kapangyarihan : directive. 

di a rek*t6r png [Esp director] 1 : tao 
na namamahala ng isang bagay : 
director 2 : kasapi ng lupong tagapa- 
mahala ng isang kompanya: director 
3: tao na namamahala sa paggawa 
ng pelikula, dula, at katulad: director 
4: konduktor sa musika : director. 

di a rek a tor a sil a yo png [Esp director- 
cillo] : sa panahon ng Espanyol, ang 
espesyal na ayudante ng goberna- 
dorsilyo sa pangangasiwa ng gawain 
sa munisipyo. 

di a rek a t6r a yo png [Esp directorio] 1 : 
aklat na may nakaalpabeto o naka- 
paksang tala ng pangalan ng tao o 
samahan 2: Com, file na naglalaman 
ng listahan ng mga programa at iba 
pang mga file 3: aklat ng mga tun- 
tunin,Jalo na para sa kaayusan ng 
pampubliko o pribadong pagsamba : 

DIRECTORY. 

dirge (derj) png Lit Mus [Ing] 1 : 
panaghoy para sa patay 2: awit o 
panaghoy ng paghihinagpis. 

dirham png [.HU ] 1 : damdamin ng 
pagkaligalig at takot 2: pangangatal 
sa takot 3: takot sa mga matalim na 
bagay. 

di-ri png [Kap Tag] : pagkarimarim 
sa anumang madumi o mabaho : 

DUKA. 

di a ri pnh [Hil\ : narito. 

di a rig png [War] : abay. 

dbris png Ana : tonsil. 

di*rit png [Kap] : galaw na pabilog at 
papasok ; ikit. . 

di a rf a ta png Bot [Ilk] : dita. 

di a r6 png [Ilk] : pulut. 

dirty old man (der-ti old man) png 
Alp [Ing] : matandang lalaki na nag- 
nanasa sa mga babaeng malaki ang 
pagkabata sa kaniya : DOM. 

dir-ya png [Kap] \ inggit - pnr ma- 

r(r*ya. 

dis*sa-ar png [Ilk] : palapag 1 . 

disaccharide (day-sa-ka-rayd) png 
Kem [Ing] : sugar na binubuo ng 
dalawang magkakabit na monosac¬ 
charide ang molecule. 










disadvantage 


210 


disiplina 



disadvantage (dis-ad-van-tidz) png 
[Ing] : desbentaha. 

di-sa'pa*la pnb [S7] : sa mainam na 
paraan. 

disappearance (dis-a-pi-rans) png 
[Ing] 1: pagkawala 2: Pol des-apa- 

resido. 

di-sas-ter png [Ing] : malubhang 
sakuna o kapahamakang nangyari 
sa isang pook sanhi ng kalamidad : 

DESASTRE. 

disc (disk) png [Ing] : disk. 

discharge (dis-tsards) pnd [Ing] 1: 
patalsikin sa tungkulin o palayain sa 
pagkakabilanggo 2: alisan ng pana- 
nagutan sa pagkakautang 3: magpa- 
putok ng baril 4: magbuhos; magtapon 
5: dumaloy 6: Bat pawalan ng bisa 
o kanselahin ay on sa utos ng hukuman 
8: Pis pakawalan ang kargang elek- 
trisidad mula sa isang bagay. 

disciple (di-say-pol) png [Ing] : disi- 
pulo. 

discipline (di-sip-lfn) png [Ing] : di¬ 
siplina. 

disclaimer (dis-kley-mer) png [Ing] 

1: pagtalikod sa tungkulin o res- 
ponsabilidad 2: Bat pagtatatwa o 
pagtangging managot sa anumang 

sinabi. 

disco (dfs-ko) png [Ing discotheque] 

1: sayawan 2 : tugtuging nagtataglay 
ng mabilis na kompas at popular na 
musikang pansayaw. 

discontent (dis-kon-tent) png [ Ing] : 
deskontento. 

discount (dis-kawnt) png [Ing] : ba- 
was sa halagang dapat bayaran. 

discourse (dis*kors, dis-kors) png 
[Ing] : diskurso. 

discourtesy (dis-kor-te-si) png [Ing] : 
deskortesiya. 

discover (dis-ko-ver) pnd [Ing] : 
deskubri. 

discoverer (dis-ko-ve-rer) png [Ing] : 
deskubridor. 

discovery (dis-ko-ve-n) png [Ing] : 
tuklas; pagkatuklas. 

discredit (dis-kre-dit) png [Ing] : 
deskredito. 

discrepancy (dis-kre-pan-si) png 
[Ing] : kabiguang tumugon; hindi 

pagkalcatugma. 

discrimination (dis* 
png [Ing] : diskriminasyon. 

discus (dis-kus) png [Ing] : disk na 
gawa sa kahoy at napalilibutan ng 

metal. 


discuss (dis-kas) pnd [Ing] 1: mag- 
usap 2: talakayin 3: magtalo. 

discussion (dis-kas-yon) png [Ing] : 
diskusyon. 

discus throw (dis-kus trow) png Isp 

[Ing] : kompetisyon na palayuan ng 
pagbato ng discus. 

dis-dis p^mag-dis-dis, dis-di-sin, 
i*pa a dis a dis 1 : maghilod 2: pigain 

ang bituka. 

disease (di-sis) png [Ing] 1 : sakft 2: 
kalagayan ng katawan o isip na hindi 
malusog 3 : katulad na kondisyong 
pisikal ng mga halaman at hayop. 

di a se a ka a d6r pngKem [Esp disecador] : 
taxidermist. 

\ 

d'fsek-si*y6n png [Esp (bisection] : 
dissection. 

dis*em a bark pnd [Ing] : magbaba; 
bumaba. 

di a se a mi a nas a yon png [Esp 
nacion] : pagpapakalat; pagpapala- 
ganap : dissemination. 

disenchantment (dis-in-tsant-ment) 


png [Ing] : des-engkanto. 

disenfranchise (dis en fran tsays) 
pnd [ Ing] 1 : ipagkait ang karapatang 
bumoto 2 : ipagkait ang karapatang 
magpadala ng representante sa kon- 
greso 3 : ipagkait ang karapatan 
bilang mamamayan o ang karapatang 
humawak ng prangkisa. 

di a sen a te [Esp desente] : vaiyant ng 

desente. 

di a sen a te a ri a ya png Med [Esp disen- 
tena] : sakit na may pamamaga at 
pagsusugat ng ibabang bahagi ng 
bituka, at may kasamang pagtatae: 

DYSENTERY, ITI. 

di a sen a ya a d6r png [Esp disenador] : 
tagaguhit ng dibuho, disenyo, piano, 

at iba pa. 

di*s£n*yo png [Esp diseno] 1 : lara- 
wang guhit na ginagamit na modelo 
o tularan 2 : piano o balangkas ng 
isang bahay o gusali. 

disequilibrium (dis i twi li bri yum) 
png [Ing] : des-ekilibriyo. 

di a sertas a yon png [Esp disertacion] : 
pagtalakay nang mahaba at pormal 
sa anumang paksa, karaniwang ini- 
handa upang makakuha ng diploma 
sa antas doktorado : dissertation. 

disfigure (dis-fig-yur) png [Ing] \ 
despigura. 

dis a gras*ya png [Esp desgrasya] : 
varyant ng desgrasya. 

dish png [Ing] 1: a sisidlang mababaw, 
karaniwang sapad ang ilalim, at gi¬ 


nagamit sa pagluluto at paghahain 
b pagkaing inihain sa lalagyang ito 
C uri ng putahe 2: kasangkapan sa 
pagkain 3 : malanday na sisidlan. 

dishwasher (dish-wa-syer) png [Ing] 

1: tao o makina na tagapaghugas ng 
mga pinggan, kutsara, kaldero, at 
iba pang kagamitang pangkusina 2 : 
labaplatos. 

di a si a d6n a te png [Esp] : tao na tumu- 
tutol o sumasalungat: dissident. 

disillusion (dis*Hu-syon) png [Ing] 

1: pagkabigo sa inaasahan 2: kawalan 
o pagkawala ng pag-asa 3: kawalan 
ng kasiyahan : des-engkanto, des- 

ILUSYON. 

di a si a mu a li png [Esp disimular] : pag- 
kukubli o pagtatago ng tunay na 
hangarin upang huwag mahalata; 
pagkukunwari -^n^di’Si'mU'la'hin, 
mag a di a si a mu a l4, i a di a si*mu a l6. 

di a si a mu a l^*do [Esp disimulacion] 1: 
patago; palihim 2 : pakunwari; paki- 
tang-tao 3: nagmamaang-maangan; 
nagwawalang-bahala. 

di’Sin pnb : sana. 

dis a in a f6c a tant png [Ing] : likidong 
kemikal na pumupuksa ng mikrobyo 
o bakterya : des-impektante. 

disinfection (dis-in-fek-syon) png : 
des-impeksiyon. 

disintegration (dis-in-teg-rey-syon) 
png [Ing] 1: pagkakahiwalay; pagka- 
wasak 2 : pagkabulok ng isang bagay. 

dis a in a te*r6s a ted png [Ing] : des- 
interesado. 

di a sin a te a ri a ya png [Esp disentma] : 
varyant ng disenteriya. 

di a si a nu a w6 a be png [Esp diezy nueve] : 
labinsiyam : nineteen. 

di a si a 6t a SO png [Esp diez y ocho] : 
labingwalo : eighteen. 

di •si a pas a yon png [Esp dicipacion] 1: 
uri ng pamumuhay na marangya at 
mapagmalabis : dissipation 2 : maak- 
sayang paggugol ng salapi : dissipa¬ 
tion 3 : pagkalat at hindi pagkakaug- 
nay : dissipation 4: pagkawala, pagka- 
pawi hat ng pagod : dissipation. 

di a sip a li a na png [Esp disciplina] 1: a 

kontrol o kaayusan na ipinatutupad b 
sistema ng mga alituntunin na gina¬ 
gamit upang mapanatili ang kontrol 
na ito c kilos at galaw na ipinakikita 
ng pangkat na napailalim sa nasabing 
alituntunin 2 : mental, moral, at pisikal 
. na pagsasanay : discipline 3: sangay 
ng instruksiyon o pag-aaral : disci¬ 
pline 4 : parusa : discipline. 







disipuio 


211 


dissemination 


di'Si'piHo png [ Esp discip u lo ] 1: ala- 
gad o mag-aaral ng isang pinuno, 
guro, pilosopiya, at iba pa 2: unang 
naniwala kay Kristo; ang labinda- 
lawang apostoles : disciple. 

dbsi’Seds png [Esp diezy seis] : labing- 
anim : sixteen. 

di a si a si a y6 a te png [Esp diez y siete] : 
labimpito : seventeen. 

disjunction (dis-dyangk-syon) png 
[Ing] 1: proseso ng pagkakahiwalay 
2: sa lohika, ang ugnayan ng dalawang 
alternatibo na magkataliwas. 

disk png [Ing disc ] 1 :a bagay na 
manipis, sapad, at bilog b rabaw na 
bilugan at sapad o anyong sapad na 
rabaw c marka ng hugis na ito d Bot 
siksik na kumpol ng hugis tubong 
bulaklak sa gitna ng composite na 
bulaklak : disc 2: Ana hanay ng kar- 
tilago sa pagitan ng vertebrate : disc 
3: Mus ponograpo 4:a Com aparatong 
imbakan na may disk na napaiikot 
at nababalutan ng magnet b disk na 
makinis at walang magnet na may 
kakayahang mag-imbak ng maraming 
datos at nababasa ng laser : disc, 
laserdisc 5: aparatong may panturo 
o' umiikot na disk na nagsasabi ng 
oras ng pagdating o pag-alis, inila- 
lagay sa mga nakaparadang sasakyan : 
disc. 

diskette (dis-ket) png Com [Ing] : 
floppy disk. . 

dis*ki*ta pnd pag-dis-khta-han [Esp 
desquitar] : magbunton ng galit sa 
isang tao dahil sa kasalanan ng iba. 

disk operating system (disk o pe- 
rey-ting sis-tern) png Com [Ing] vj 
programa upang makakuha ng import 
masyon sa disk : DOS. 

dis'kri •mi-nas-yon png [Esp discri- 
minacioh] 1: pakikitungo nang hindi 
maganda batay sa hindi matuwid na 
palagay ukol sa lahi, kulay. edad, at 
kasarian ng isang tao : discrimination 
2 ; panlasang pihikan o mahusay 
hinggil sa mga makasining na bagay: 
discrimination 3: kagalingan sa pag- 
kilatis ng mga pagkakaiba : discri¬ 
mination 4: pagtatangi na nasa isip 
o isinasagawa : discrimination. 

dis*kul a pa png [Esp disculpa] : dahilan; 
katwiran. 

dis-kur-sc png [Esp discurso] 1: pag~ 
uusap; palitang-kuro 2 : talumpati 
3: panayam : discourse. 

dis*kus*yon png [Esp discus ion] : 
pag-uusap, talakayan, o pagtatalo sa 
mga tiyak na paksa : discussion, debate. 


dis a l6t png [S7] : paraan sa pagta- 
tanong ng “ano ang sa atin diyan?” 

disloyalty (dis-16-yal-tf) png [Ing] : 
kataksilan; katraiduran. 

dis a me a no a ri a ya png Med [Esp dis- 

menorrea] : pananakit ng puson at 
tiyan ng babae kapag may regia : 
dysmenorrhea. 

dismiss (dis-mis) pnd [Ing] 1: paalisin; 
pauwiin 2 : tanggalin sa trabaho, opi- 
sina, at iba pa, karaniwang dahil sa 
hindi marangal na dahilan 3: tang¬ 
galin sa isipan, damdamin, o usapan 
4: baiangkasin ang paksa 5: tang- 
gihang ipagpatuloy ang paglilitis ng 
kaso 6: Mil tumiwalag sa pagkakahanay. 

dismissal (dis-mi-sal) png [Ing] 1: 
pagpapauwi; pagpapalabas 2 : uwian; 
labasan 3: pagtitiwalag; pagpapa- 
walang-saysay. 

disnea (dis-ne-ya) png Med [Esp] : 
dyspnea. 

• • 

di a SO png[Tsi] : hipag. 

di-so-nan*te pnr [Esp] 1: sintunado 
2 : magkasalungat: dissonant. , 

dis*order png [Ing] : kaguluhan; ka- 
rumihan : des-orden. 

disorganization (dis-or-ga-ni-zey-syon) 
png [Ing] : des-organisasyon. 

disorganize (dis-or-ga-nayz) pnd [Ing] : 
ides-organisa. 

disorientation (dis-or-yen-tey-syon) 
png [Ing] : des-oryentasyon. 

disparity (dis-pa-ri-ti) png [Ing] : 

pagkakaiba. 

dis*patch png [Ing] 1: despatso 12 
2: pagpatay 3: maliksi at masinop 
na paggawa. 

dis*pdt a ser png [Ing dispatcher] : 
despatsador. 

dis-pdn-sa png [Esp despensa] t: 
paumanhm 2: Ark silid na kahugpong 
ng kusina, pinag-iimbakan ng mga 
pagkaing tuyo. 

dispensary (dis-pen-sa-ri) png[Ing] : 
dispensaryo. 

dis a pen a s6r a yo png [Esp dispensario] 

1: pook na makukuhanan o mabi- 
bilhan ng gamot at iba pa : botikin 2 , 
dispensary 2: pampubliko o pangka- 
wanggawang institusyon na nagbibigay 
ng tulong medikal at gamot: botikin 2 , 
dispensary. 

dis a pen*s6 a ro png [Esp] 1: tao o 

bagay na nagbibigay ng anuman 2 : 
makinang automatiko na naglalabas 
ng tiyak na halaga o bagay. 

dis a p6p a si a y£ png [Esp dispepsia] : 
di-pagkatunaw ng pagkain. 


displacement (dis-pleys-ment) png 
[Ing] 1: pagpalit o paghalili 2 : Pis 
volume ng likidong naalis sa kinalala- 
gayan nito dahil sa solidong nakalubog 
o nakalutang dito 3: a Sik ang pag- 
hahalili ng isang idea o udyok para 
sa isa b ang di-malay na paglilipat ng 
matindi at hindi kanais-nais na dam¬ 
damin sa isang bagay tungo sa ibang 
bagay. 

dis a play (dis-pley) png [Ing] : anumang 
bagay na inilalantad o ipinalalabas 
sa layuning ipakita upang mabili o 
maging modelo. 

disposable (dis-po-za-bol) png [Ing] : 
anumang sadyang itinatapon matapos 
garni tin. 

disposal (dis-po-zal) png 1: pagtatapon 
ng isang bagay 2: pagkakaayos ng mga 
bagay 3: kontrol o pamamahala ng 
tao, negosyo, at iba pa 4: pagtatapon 
ng anumang basura. 

dis*po a sis a yon png [Esp disposicion] 

1: a likas na tendensiya o pagkiling 
b ugali o saloobin na ipinamamalas 
ng isang tao 2: a pagkakaayos b 
ugnayan ng mga bahagi batay sa 
kinalalagyan 3: a Mil pagpuwesto 
ng mga tropang handang sumalakay 
o magtanggol b paghahanda; piano 
4: a pagkakaloob ng isang bagay sa 
pamamagitan ng kasulatan o testa- 
mento b kontrol; kapangyarihang 
magpasiya o mamahala^: ordinansa; 
pamamahagi; pamimigay: disposition 

-^w^dis a po a sis a yu a n^n, mag a dis a 
po-sis-yon. 

disposition (dis-po-si-syon) png [Ing] : 
disposisyon. 

dis-pras png [Seb Tag Esp disfraz] : 
balatkayo. 

disproportion (dis-pro-por-syon) png 
[Ing] : desproporsiyon. 

dis-pu a w6s a to pnr [Esp dispuesto] : 
natatalaga; handa; laan. 

di*sa*ar png [Ilk] : palapagan. 

dissect (day-sek) pnd [Ing] 1: hiwain 
nang pira-piraso 2: a hiwain upang 
suriin ang bahagi at estruktura ng 
isang tao, hayop, o halaman 3: magsuri. 

dissection (day-sek-syon) png [Ing] 

1: pagsusuring mabuti 2: pagbiyak 
sa katawan ng hayop, halaman, at iba 
pa upang suriin ang bawat bahagi : 

DISEKSIYON. 

disseminate (di-se-mi-neyt) pnd [Ing] : 
magpakalat o magpalaganap, hal ng 
isang idea. 

dissemination (di-se-mi ney syon) 
png [Ing] : diseminasyon. 





dissertation 


divalent 


212 


dissertation (di-ser-teysyon) png 
[Ing] : disertasyon. 

dis-si-ddnt png [ Ing] : disidente. 

dissipation (di-si-pey-syon) png [Ing] : 
disipasyon. 

dis"s6 png [Ilk] : pook. 

dissolution (di-so-lu-syon) png [Ing] 

1: pagkawasak 2: pagkaagnas 3: 
pagpapawalang-bisa ng kasal, sosyohan, 
o alyansa 4 : pagkamatay; pagkawala; 
pagtatapos; pagkatunaw. 

dissonant (di'-so-nant) pnr [Ing] : 
disonante. 

distance (dis-tans Y png [Ing] : dis- 
tansiya. 

distance study (dis-tans is-ta-di) png 
[Ing] : sariling pag-aaral sa pamama- 
gitan ng korespondensiya o telepono. 

dis-t6n-si-yd png [Esp distancia ] 1: 
layo 2: a espasyo o pagitan ng dala- 
wang tao o bagay b haba ng espasyong 
ito: distance 3: pook na malayo 4: 
malayo, hal sa mga tao na hindi 
kakilala : distance 5: tingin o pana- 
naw mula sa malayo : distance 6 : 
agwat ng oras o panahon : distance 
7:a sa karera, ang kabuuang haba 
na dapat takbuhin b sa boksing, ang 
nakatakdang haba ng labanan : dis¬ 
tance. 

distant pnr [Ing] 1: malayo, tumu- 
tukoy sa pook o sa panahon 2: may 
agwat sa oras o pagkakahawig 3: 
hindi matalik; malamig ang pakiki- 
tungo 4: malabo. 

dis-ten-si-yon png [Esp distention] : 
paglawak; paglaki : distention. 

distention (dis-ten-syon) png [Ing] : 
distensiyon. 

distich (dis-tik) png Lit [Ing] : dala- 
wahang taludtod Cf couplet, kopla. 

diS'tlll pnd [Ing] : idestila - pnr dis- 


diS'till pnd [Ing] : idestila - pnr dis¬ 
tilled. 

distillation (dis-ti-ley-syon) png [Ing] : 
destilasyon. 

distillery (dis-ti-le-ri) png [Ing] : 

destileriya. 

distinct (dis-tingkt) pnr [Ing] 1 : iba 
2: maliwanag; malinaw 3: katangi- 

tangi. 

distinguido (dis-ting-gi-do) png [Esp] : 
ranggo sa pagitan ng karaniwang 

sundalo at kabo. 

distortion (dis-tor-syon) png [Ing] : 
pagkasira ng hugis, mukha, at iba pa. 

distraction (dis-trak-syon) png [Ing] 
t: pagkaabala; pagkagambala 2: 
kaguluhan; pagkalito 3: paglilibang. 


distress (dis-tres) png [Ing] 1: ma- 
tinding sakit, lungkot, dalamhati, at 
katulad 2 : kakulangan sa salapi at 
ginhawa sa buhay 3: Bat pagkum- 
piska ng ari-arian pati na ang mga 
personal na gamit bilang kabayaran 
sa utang 4 : kahirapan sa paghinga; 
kapaguran. 

dis-tri-bus-ybn png [Esp distribution] 

1: pamumudmod o pamamahagi : 
distribution 2: Eko a pamamahagi 
ng kalakal at iba pa sa mga mamimili 

b lawak ng pamamahagi ng kabuuang 

produksiyon at yaman sa iba’t ibang 
pangkat at indibidwal: distribution 
3 : sa estadistika, paraan ng pagkakalat 
ng katangian sa mga kasapi ng isang 
uri : distribution. 

distribution (dis-tri-byu-syon) png 
[Ing] : distribusyon. 

distributor (dis-tn-byu-tor) png [Ing] 

1: tao o bagay na namamahagi; taga- 
pamahagi 2 : ahente na tagatustos 
ng mga kalakal 3: Mek sa makina, 
ang tagapamahagi ng daloy ng koryente 
tungo sa spark plug. 

district (dfs-trik) png [Ing] : distrito. 

dis-trrto png [Esp] 1: pagkakahati o 
dibisyon ng mga teritoryo, bayan, o 
lungsod na nahati sa gayon dahil sa 
layuning pampangasiwaari, pang- 
halalan, at iba pa : district 2 : rehfyon; 
lokalidad; purok : district. 

Dis-y6m-bre pug : ikalabindalawa at 
huling buwan ng taon : December. 

dis-ydr-to pug [Esp desierto] : varyant 

ng desyerto. 

di-td pug Bot [Iba] : lpo. 

di*td png 1: likido na malapot na 
tulad ng laway, malansa, at mula sa 
isda 2 : lasong nakamamatay at ipina- 
pahid sa dulo ng palaso o anumang 
patalim. 

di'tS png Bot [Kap HU Seb War Tag] 

1: punongkahoy (Alstouia scholaris) 
na makatas at may mapait na dagta : 
andarawi, dAldpAwen, dilupaon, dirtta, 
ditaA, pas(jwit, polay, tangitang 2: 

abuab 1 . 


di*t6 pnh [Ilk] : nariyan. 

di-t6*a png Bot [Bik] : dita 1 . 

di-tak png [Kap] :unti-pnr ma*rrtak. 

di-tak pnr [ST] : munti. 

dbtan png Zoo [ST] : uri ng maka- 
mandag na bubuyog. 

di-t^n pig: yantok na matinik, mapula- 
pula ang kulay, at lumalaking gada- 

liri ang katawan. 

dit-dit pnr: pilas-pilas; punit-punit. 


ditheism (dayte-yi-zim) png [Ing] : 
duwalismo. 

dithyramb (di-ti-ramb) png Lit [Ing] : 
ditirambo. 

di’ting*ka*l§ pnr: di-nauunawaan. 

di-ti-r^m-bo png Lit [Esp] 1: sabayang 
himno ng sinaunang Greece 2: tula, 
panayam, at iba pang katulad na 

makabagbag-damdamin : dithyramb - 

pnr di-tiT^im-bi-kd. 

di*ti # ran png Bot : mabalahibong 
baging ( Deeringia amaranthoides)' 
humahaba nang 5-6 m, lunting-puti 
ang bulaklak, at bilog at pula ang 
bunga : aribukbuk, hagorilis, kAnli- 

L1MOKAN, SILI-SILIHAN. 

d»-to pnb : pook, dako, o panig na 
malapit na malapit sa nagsasalita var 

rito : dine. 

di-to-nn png Zoo [ST] : ibon na tila 
nagsasabi ng “dito rin” kapag uma- 
awit. 

di*t6y pnh [Ilk] : narito. 

di-ts6 png [Tsi] 1: pamitagang tawag 
ng mga nakababata sa pangalawang 
pinakamatandang kapatid na babae 
2 : tawag sa nakatatandang babaeng 
kapatid ng hipag. 

di-tso png\: Lit [Esp dicho] linyang 
aktor sa komedya 2: [Jap juji-cho] 
sining ng pagtatanggol sa sarili nang 
hindi gumagamit ng armas. 

ditto (df-to) pnb [Ing] : pareho; iyon 
din; gayon din. 

di-tu*wi*rang Id-yon pngGra [hindi 
tuwirau+na layon] : salita o pangkat 
ng mga salita na kumakatawan sa tao 
o bagay na may pagtukoy sa kilos na 
isinasagawa ng pandiwa : indirect 
object, kalaAnan 2 . 

di-u-ma-n6 pnb [di+umano] : sang- 
ayon sa sabi ng iba : daw, dikuno, 

umano. 

diuresis (da-yu-rf-sis) png Med [Ing] : 
pag-ihi nang labis at madalas. 

diuretic (da-yu-re-tik) pnr [Ing] : 
nagsasanhi ng pagdami at pagdalas 

ng ihi. 

diurnal (da-yer-nal) pnr [Ing] 1: hinggil 
sa araw; hindi nokturnal 2: sa( araw- 
araw3: Ast buong araw 4: Zw aktibo, 
masigla kung araw, tumutukoy sa mga 
hayop 5: Bot bumubukad lamang 
kung araw, tumutukoy sa mga halaman. 

df-va png [Ing] : mahusay o tanyag 
na babaeng mang-aawit: primadona. 

divalent (day-vey*lent) Kern [Ing] : 
may dalawang valence. 



















IP* 


'"PHIttW' 





L'l'-.r 

faJiJ<■ 


,Jk., & 


v 



*• 


If. -uij jJi. 




r ' — 1 





.< 



divan 


213 


diyamante 


drvan, di a v£n png [IngEsp] 1 : sopang 
mahaba, rnababa, at walang sandalan 
2 : kamang walang dasigan at san- 
digan 3: lehislaturang oryefttal 4: 
tindahan ng sigarilyo; silid para sa 
paninigarilyo. 

Di a va*v6 a on png[Mnd] : isasamga 
pangkating etniko ng mga Mandaya. 

dive (dayv) png [Ing] 1 ; pagbulusok 
sa tubig nang una ang ulo 2: mabilis 
na pagbulusok pababa ng sasakyang 
panghimpapawid 3: pagsisid 4: sinad- 
yang pagpapatalo sa boksing. 

divergent (day-ver-gent)/mr [Ing] 
1: patungo sa iba’t ibang direksiyon 
2: Sik may tendensiyang makaisip ng 
maraming solusyon kung sinusuri 
ang suliranin 3: Mat walang hang- 
gahan o limit, gaya sa serye ng mga 
bilang. 

diversion (day-ver-syon) png [Ing] 
1: paglihis 2: pagkalihis ng atensiyon 
3: paglilibang o pagpapalipas-oras 
4: alternatibong daanan. 

diversity (day-ver-si-ti) png [Ing] 1 : 
pagkakaiba 2 : iba’t ibang uri. 

di 4 v6r*ti*m6n*ti png Mus [Ing] : ma- 
gaan at nakalilibang na komposisyon. 

divest (day-vest) pnd [Ing] 1 : mag- 
hubad; hubaran 2 : pagkaitan 3 : 
kumalas sa negosyo. 

divide (di-vayd) pnd [Ing] 1: hatiin 
sa mga bahagi; ipamahagi 2 : ihiwalay 
3: awayin; salungatin 4: Mat alamin 
kung ilang beses nilalaman ng isang 
bilang ang isa pang bilang 5: hatiin 
ang boto. 

df*vi*d6nd png [Ing] 1 : Mat bilang o 
dami na hinahati ng isa pang bilang 
2 : dibidendo. 

divider (di-vay-der) png [Ing] Is 
kortina, tabing, o muwebles na hu- 
mahati sa silid 2 : panghati. 

divine (di-vayn) pnr [Ing] 1 : tiladiyos 
2 : banal; dibino. 

diving (day-ving) png Isp [Ing] : 
pagandahan at pagaflingan ng pag¬ 
bulusok sa tubig. 

divinity (di-vi-ni-ti) png [Ing] 1: 
pagkabanal: dibinidad 2 : panginoon : 
dibinidad 3: pag-aaral ng relihiyon 
at teolohiya : dibinidad. 

division (di-vi-sypn) png [Ing] : di- 
bisyon. 

divisor (di-vay-sor) png [Ing] : ang 
bilang na panghati sa isa pang bilang: 

DIBISOR. 

divorce (di-vors) png [Ing] : diborsiyo. 

divorcee (di-vor-sey) png [Ing] : 
diborsiyada. 


di*Wcl png\ : ang katuturan ng anu- 
man; ang kalikasan ng anumang 
bagay : animo, esensiya 2 : ubod ng 
katwiran : hilagyo 2 3: kaluluwa 4: 
buod ng pahayag; kahulugan; ibig 
sabihin 5: malay-tao. 

di'W&l png Zoo [Seb] : mollusk ( Mon- 
othyra orientalis) na magaan at malaki 
ang pagkakabuka ng takupis. 

di*w6*Ian pnb [57] : sa mahusay na 
paraan. 

di*w£*lat png Bot: balukanag. 

di*w^*na png Lit Mus [57] : banal na 
awit bilang papuri o parangal sa mga 
anito : diwang. 

dhwang png Lit Mus [57] : diwana. 

di a wa*sd png : kayamanan; kasaga- 
naan. 

di-w^-ta png Bot : balukanag 1 . 

di*wa*td png 1: sinaunang diyosa, 
sinasamba sang-ayon sa panganga- 
ilangan ng mga tao : biradari, birad- 
dali, mutya 2: ada 3: nimpa. 

diw-diw-6s png Mus [Kal] : pipa na 
yari sa tangkay ng ikmo var diwas, 
dewdewas. 

di-we-gey png Mus [Tbo] : kawayang 
biyolin. 

df*wlt png [Pan] : salagoy. 

dbya png Mit [Hit] s diyos na men- 
sahero ng kataas-taasang Bathala. 

di*ya*b4 a tes png [Esp diabetes] : sakit 
na dulot ng kakulangan sa hormone 
mula sa lapay : diabetes - pnr di- 

ya*b6*ti-k6. 

di*y^b*lo png [Esp diabh] : demonyo. 

ibhydbdol pdd [Esp Diablo] \ De¬ 
monyo! 

di-yab-lu-ra png [Esp diablura ] : kade- 
monyuhan. 

di*ya*b6 a ll*k6 pnr [Esp diabolico] Is 
makademonyo; makadiyablo 2 : napa- 
kalupit; napakasama. 

di*ya # d6*ma png [Esp diadema ] 1: 
korona o pindong na telang isinu- 
suot bilang sagisag ng kapangyarihan: 
diadem 2: sinag sa ulo : diadem 3: 
pamputong na gawa sa pumpon ng 

dahon o bulaklak : diadem. 

• • • _ 

di*ya*di*yar png [Mrw] : yanig. 

di a yag*n6*sis png [Esp diagnosis] 1: 
pagsusuri at pag-aaral sa uri at dahilan, 
hal ng karamdaman 2: desisyon o 
pasiya batay sa ginawang pagsusuri 
at pag-aaral. 

di*yag*n6s*ti*k6 pnr [Esp diagnostic] : 
batay sa diyagnosis. 


di a y6*go*n6l pnr [Esp diagonal] 1: 
tumatawid, gaya ng isang tuwid na 
guhit sa dalawang sulok na hindi 
magkatabi 2: may direksiyong pahilis 
3: may pahilis na guhit, marka, o 
bahagi. 

di a ya*kd*tan png [Mrw] : ternong 
blusa at pantalon, gawa sa inangkat 
na pulang telang satin, at napapa- 
lamutian ng lentehuwelas ^jrdiakatan: 
antowiras. 

di*ya*k6*no png [Esp diacono] 1: sa 
simbahang Episcopal, ministrong 
higit na rnababa sa obispo at pari 2 : 
layko na namamahala sa sekular na 
gawain 3: tao na hinirang bilang 
ministro ng kawanggawa, di*ya*ko* 
ni*sa kung babae. 

di*ya*kri*ti*k6 pnr [Esp diacritico] : 
simbolo na nagpapahiwatig ng iba’t 
ibang tunog o halaga ng titik. 

di*ya a l6k*ti a k£ png [Esp dialectica] \ : 
sining ng pagsisiyasat sa katotoha- 
nan ng mga kuro-kuro 2: Pil pag¬ 
sisiyasat sa kontradiksiyong metapisikal 
at paglutas sa mga ito : dialectics - 

/wrdi a ya a l6k a ti a k6. 

di*ya*l6k*to png [Esp dialecto ] t: 
anyo ng wikang ginagamit sa isang 
partikular na pook o rehiyon : dialect 
2 : isa sa pangkat ng mga wikang 
kabilang 7 sa isang espesipikong pa- 
milya : dialect 3: uri ng^wikang may 
sariling bokabularyo, bigkas, grama- 
tika, at idyoma na kaiba sa paman- 
tayang wika : dialect— tor di*ya* 

lek-tfl. 

di*ya a lek a to a lo a hf a ya png [Esp dia- 

lectologia] : aghamwika. 

di*y6do*g6 png [Esp dialogo ] 1: pag- 
uusap 2; palitang-kuro 3: usapan o 
pag-uusap ng mga tauhan sa isang 
kuwento o drama : dialogue. 

di'yiHo'hfS'ta png [Esp dialoguista] 
: tao na tagapagsalita o manunulat 
ng diyalogo. 

di a ya a md png [Mrw] : kapisanan. 

di a ya a m6n a te png [Esp diamante] 1: 
uri ng matigas, mahalaga, at maning- 
ning na batong mula sa karbon na 
ginagamit bilang pantampok sa hiyas: 
diamond 2 : pantabas ng iba pang 
bato o salamin : diamond 3: sinuman 

A • 

o anuman na may katangiang gaya 
ng sa diyamante : diamond 4: hugis 
ng diyamante, gaya ng sa palaruan 
ng beysbol : diamond 5: sa baraha, 
pigura na may hugis ng diyamante : 
diamond. 

di a ya a m6n*te pnr [Esp diamante] : 
maningning; makinang. 








diyamantmo 


214 


dogfight 


di*ya*man-tJ-no pnr [Esp diamantino] : 
matatag; walang tigatig; matibay. 

di-ya-man-tis-ta png [Esp diaman- 
tista ] : tagaputol ng diyamante. 

di*ya-m6tTO png [Esp diametro] 1: 
tuwid na guhit na dumadaan sa gitna 
ng isang bilog mula sa gilid patungo 
sa katapat na gilid 2: haba ng gayong 
guhit 3 : lapad o kapal ng isang bagay: 

BANTOD, DIAMETER. 

di*y£ a nal png [Mrw] : payong. 

Di’yarrtre! pdd [Esp diantre ] : De- 
monyo! Diyablo! 

di - ya*pu*gan png Zoo [Seb ] : dara- 
pugan. 

di-ya-ns-ta png [Esp diarista ] : per- 
yodista. 

di-ydryo png [Esp diario ] : peryodiko. 

df-yas png [Esp dias] : regalo sa ka- 
panganakan. 

dbyas - ki pnrKol : nakaiinis; nakaya- 
yamot; di-kanais-nais. 

Di*yas*kf! pdd : bulalas na nagpapahi- 
watig ng daing, hinaing, panghihina- 
yang, at iba pang kauring damdamin. 

di a yas*t£*sa png Kem [Esp diastasa ] : 
amylase. 

di a y&s^to a l£ png Ana [Esp diastok] : 
sukat sa pagitan ng dalawang kon- 
traksiyon ng puso kung nagrerelaks 
ang kalamnan ng puso at puma- 
pasok ang dugo sa mga chamber Cf 

SYSTOLE : DIASTOLE. 

di-ya-td pnb [hindi+yata] : pagtata- 
nong na nangangahulugang “Totoo 

ba?” 

di a y£ a te a sfs png Med [Esp diatesis] : 

pangangatawang madaling kapitan 
ng sakit o karamdaman. 

di*y6 a to*nf a ko pnr Mus [Esp diatonico] 

1: gumagamit lamang ng paman- 
tayang eskala na may walong tono at 
walang pagbabagong kromatiko 2 : 
nakabatay ang melodiya o armonya 
sa eskalang ito. 

Di a y£ a wa png : sinaunang pangalan 
ng Java. 

di a y6s png [Esp diez ] 1: sampu 2: 
sampung sentimo Cf dime 1 . 

di-y6s a mo png [Esp diezmo ] 1 : ika- 
sampung bahagi 2 : buwis na ika- 
sampung bahagi ng kita : tithe. 

di # y6*ta png [Esp dieta] 1: pang- 
araw-araw na pagkain ng tao o hayop : 
diet 2: pagkaing itinakda upang ma- 
panatili ang kalusugan ng isang tao : 
diet 3: per diem. 

Di a y6s png [Esp dios] : sa pananam- 
palatayang Kristiyano, ang pinaka- 


mataas na bathala at manlilikha ng 
sanlibutan pad ng mga hayop, halaman, 
at tao sa daigdig; pinakamakapang- 
yarihan at maalam sa lahat. 

di*y6s png [Esp dios ] : bathala. 

di*y6'Sa png [Esp diosa ] 1: diyos na 
babae : diwata 2 : babaeng may pam- 
bihirang kagandahan : diwata 3: 
babaeng hinahangaan o iniibig : 
diwata 4: lakambini. 

di a y6 a ses png [Esp dioses ] : anyong 

pangmaramihan ng diyos. 

di a yo a s6 a sis png [Esp diocesis ] : dis- 
tritong sakop ng isang obispo: diocese. 


doctorate (dok-to-reyt) png [lug] : 
doktorado. 

Doctor of Laws (dok-tor ov los) png 
[Ing] : tao na nagkamit ng diploma 
k pinakamataas na antas sa abogasya: 

LL D. 

Doctrina Christiana (dok tri nakris- 

ti-ya-na) png Lit [Esp] : kauna-unahang 
aklat na inilimbag sa Filipinas noong 

1593. 

doctrinaire (dok-tri-neyr) pnr [Ing] ; 
gumagamit ng anumang teorya o 
doktrina sa lahat ng pagkakataon 
nang hindi isinasaalang-alang ang 
mga pra^tikal na kalagayan. 


di-y^-tay png [HU Seb] 1 : hit 2: ilan. doctrjne (d6k . trin) png [ Jng ] : dok- 

• _ II __ I__ / J__ 1 ^ Vv rs \ /v r A (V/rl l _ 


djellaba (dya-la-ba) png [ Ara ] : ba- 
labal na lana, maluwang, at may 

pandong. 

DNA (df-en-ey) pngBioK[Ing] : deo¬ 
xyribonucleic acid. 

do png Mus [Ing] : ang una at ika- 
walong nota ng eskalang mayor. 

do (du) pnd [Ing] 1 : gawin 2: tuparin 
3: tapusin 4: ayusin. 

d6b a le pnr [Esp] 1 : dalawa sa kai- 
sahan, bilang, kabuuan, at iba pang 
katangian : double 2 s nagkadalawa; 
naulit: kambal, dalawahan, double - 

pnd dob a le*hfn, du a m6b a le, mag- 
d6b a le. 

d6b a ie a k6 a ra pnr [Esp dodle cara] 1: 
kumakampi o pumapanig sa sinu- 
mang kaharap o magbibigay ng paki- 
nabang Cf taksil, traidor : ralimbing 
‘ 2 : rebersible. 

d6 a bol pnr [Ing double] : double. 
d6-bol-yu : tawag sa titik W. 

docile (do*sil) pnr [Ing] 1 : madaling 
turuan; masuhurin : dosil 2: sunod- 
sunuran; mababang-loob s dosil. 

dock (dak) png [Ing] 1 : daungan ng 
sasakyang dagat 2: nasasarhang ba¬ 
hagi ng hukuman para sa akusado 
3: Bot magaspang na damo (genus 
Rumex) 4: may butong bahagi ng 
buntot ng hayop. 

docket (da*ket) png [Ing] 1 : talaan 
ng mga kasong lilitism ng nasa hu¬ 
kuman 2: talaan ng mga kapasiyahan 
ng hukuman 3: talaan ng mga usaping 
pagpapasiyahan : agenda 4: listahan 
ng nilalaman ng isang pakete o doku- 
mento. 

dockyard (dak-yard) png [Ing] : es- 
pasyo upang daungan at nakalaan 
para sa paggawa at pag-aayos ng 
barko. 

doctor (dok-tor) png [Ing] : doktor. 


trina. 

% 

document (dok-yu-ment) png [Ing] : 
dokumento. 

document (dok-yu-ment) pnd [Ing] 

1: patunayan o magbigay ng patunay 
2 : itala sa dokumento. 

documentary (dok-yu-men-ta-ri) png 
[Ing] : dokumentaryo. 

documentary (dok-yu-mep-ta-iiX.^pr 
[Ing] 1: pinatutunayan 6 bimibuo 
ng mga dokumento 2 : pandokumento. 

documentation (dok-yu-men-tey-syon) 
png [Ing] : dokumentasyon. . 

dodeca- (do-de-ka) pnl [Gri] : labin- 
dalawa. 

dodecahedron (do-de-jka-hed-ron) 
png [Ing] : pigurang solido na may 
12 mukha. 

■ 

dodecasyllable (do-de-ka-sfl-a-bol) 
png Lit [Ing] : dodekasilabo. 

do-de-ka-sMa-b6 png Lit [Esp dode- 
casilabo] : salita o taludtod na may 
labindalawang pandg: dodecasyllable. 

dodo (do-do) png [Ing] 1: Zoo ibon 
( Raphus cucullatus) na hindi nakali- 
lipad 2 : tao na makaluma, estupido, 
at hindi aktibo. 

d6*dum png [Tir] : pandong para sa 
mga babae. 

doe (dow) png Zoo [Ing] : babaeng 
usa -: libay 1 . 

do*fil png [ Tbo] : bahagi ng bahay na 
tinutulugan. 

dog png Zoo [Ing] : asd. 

d6*ga pnd mag-d6*ga v pag-do-gd- 

han [ST] : magsinungaling upang 
hikayatin o akitin ang sinuman. 

d6-gal png [ST] : anumang madugo. 

d6-gan png [57] : dagdag. 

d6-gay png Zoo [ST] s uri ng isda. 

dogfight (dog-fayt) png [Ing] \ : ma- 
lapitang labanan ng mga armadong 



215 


dominate 



sasakyang panghimpapawid 2 : ma- 
gulong away o labanan, gaya ng mga 
aso. 

doggerel (da-ge-rel) png Lit [Ing] : 
tulang walang kabuluhan; tugma- 
tugmaan. 

Do-gf-dog png Lit [ Tin ] : tamad at 
hikahos na lalaking yumaman matapos 
maangkin ang pusang naghunos tan- 
dang. 

dog-kbl /wdmag-dog-kbl, du-mog- 
kbl, i-dog-kbl, dog-ka-lfn, dog-ka-lbn 

[ 57] : maghukay ng isang bagay sa 

lupa Cf DUKAL. 

d6g*ma png [Esp Ing] 1 : doktrina o 
sistema ng mga doktrinang pormal 
na iminumungkahi o itinakda ng 
isang simbahan o lupong relihiyoso 
at itinuturing na autoritatibo 2 : 
prinsipyo, paniniwala, o doktrina, 
karaniwang pormal na nakasaad at 
ipinalalagay na autoritatibo. 

dog-mb*ti*k6 pnr [Esp dogmatico ] : 
nagpapahayag ng paniniwala o opin- 
yon sa positibo, autoritatibo, at kada- 
lasan sa aroganteng pamamaraan. 

'UCMifsif? 

dog-ma-tis-mo png [Esp] : positibo, 
autoritatibo, at kadalasang aroganteng 
pamamaraan ng paghahayag ng opin- 
yon o paniniwala. 

dog-ma-tfs-ta png [Esp] 1: tao na 
nagpapahayag nang tiyak sa kaniyang 
sariling kuro-kuro 2 : tao na buma- 
balangkas ng dogma. 

• m f 

d6g*non png Bot [Bik] : dungon. 

dogwood (dog-wud) png Bot [Ing] : 
palumpong (genus Comus) na may 
matingkad na pulang sanga at luntiang. 
puti na bulaklak. 

d6*hit png Zoo [57] : kuliglig na uma- 
alunignig. 

do-hd png Zoo [Ifu] : uri ng igat (Mis- 
gumus anguillicaudatus) na karani¬ 
wang lumalaki nang 9-13 sm. 

dO'hdl png [Ifu] : unang madawat 
matapos ang kasal. 

do-ka-pil png [Mrwfi bugal. 

do*k6*SOn png Zoo : jsdang tabang 
(Pelates quadrilineatus ) na biluhaba 
ang katawan, may apat na guhit, at 
matinik ang likod i/ardukuson. 

d6-kot*d6?kot png Bot : yerba na 
nabubuhay nang isang taon, 0.5-2 m 
ang taas, matinik at may dahon na 
tulis ang magkabilang dulo, lunti 
ang bulaldak, at kulay kape ang buto. 

dok-t6r png [Esp doctor] 1: dalub- 
hasa sa panggagamot, dok-t6*ra kung 

babae : doctor, manggagamot 2 : tao 

* 


na may antas doktorado sa akademya: 
doctor 3: Kol tao na umaayos ng 
anumang sira. 

dok-to-rb-do png [Esp doctor ado] : 
pinakamataas na antas pang-akademya 
sa anumang kaguruan : doctorate. 

dok-trf-na png [Esp doctrina] 1: ang 
itinuturo; lawas ng instruksiyon : 
doctrine 2 ; prinsipyo ng mga pani- 
niwalang pampolitika at panrelihiyon 
Cf dogma : doctrine. 

do-ku-men-tbr-yo png [Esp docu- 
mentario] : pelikula o programa sa 
radyd o telebisyon, na nag-uulat ng 
matapat at historikong yugto tungkol 
sa mga tao, pangyayari, o pook: docu¬ 
mentary. 

do'ku*men*ta8"y6n png [Esp docu- 
mentacion] 1: pangangalap, pag-uuri, 
at pamamahagi ng mga impormasyon : 
documentation Z: bagay na tinipon 
at ipinamahagi : documentation 3: 
koleksiyon ngmga dokumento : do¬ 
cumentation. 

do*ku*m6n*to png [Esp documento] : 
nakasulat o nakalimbag na talang 
nagpapatunay sa pangyayari, kasun- 
duan, pagmamay-ari, pagkakakilanlan, 
at iba pa : document, karta 2 . 

d6*la png [Mrw] : gapang. 

do-la png [Kat] : sogwab. 

d6-lap pnd ma-db-lap, do-lb-pin, 
do-lb-pan, i*d6*lap [ST] 1: mahulog 
nang padapa 2 : tugisin at hanapin 
ang nakawala. 

do-la-yb-ni npngLitMus [57] : awiting- 
bayan sa pagsagwan. 

dolce (dol-tsey) pnr, pnb Mus [Ita] : 
mahina at malamyos. 

dolce vita (dol-tsey vf*ta) png [Ita] : 
buhay na marangya at kalugod-lugod. 

d6-li png Zoo [57] : kuliglig. 

dolina (da-li-na) png Heo [Ing] : 
pook na malawak at mababa: basin. 

doll (dal) png [Ing] 1: manyika 2: 
Alp babaeng maganda ngunit tanga. 

dollar (da*lar) png [Ing] : yunit ng 
pananalapi sa Estados Unidos: dollar. 

dolman (dal-man) png [Ing] 1: sa 
Turkey, mahabang bata 2: jaket na 
maluwang ang manggas. 

do-16-han png[Seb] : haop. 

d6*lok png : lapit. 

do*l6ng png Zoo [Tag] : isdang tabang 
(Mirogobius lacustris ) na pahaba ang 
katawan at matatagpuan lamang sa 
Laguna de Bay. 

do-lo*ngbn png Zoo : kawan ng dolong. 


do-l6n-tas png Bot : palumpong 
(Chrysanthemum indicum) na makatas 
at may lason ang dagta : mansanilya. 

do*l6r png : lungkot -pnr do-lo- 
r6*sa. 

Do-16-res Ma-nb*pat png Lit : sagi- 
sag panulat ni Marcelo H. Del Pilar. 

Do-lo-r6-sa png [Esp] : Ina ng Dalam- 
hati : Mater Dolorosa. 

d6*l0t png [Bik] 1 : donasyon 2: alay; 
regalo. 

d6-loy png Bot [Tbo] : katmon. 

dolphin (dol-fin) png Zoo [Ing] : 
lumba-lumba. 


aoryar png L &sp aoiiar\ : aonar. 

DOM, daglat (di-o-em) [Ing] : dirty 
old man. 

-dom (dam) pnl [Ing] : hulapi na 
nagsasaad ng a kondisyon, hal free¬ 
dom b ranggo, hal earldom C nasasa- 
kupan, hal kingdom. 

domain (do-meyn) png [Ing] : do- 
minyo. 

dome (dowm) png [Ing] : bubungang- 
hugis kalahating bilog gaya ng sa 
masjid o koliseo. 

* 

domestic (do-mes-tik) png [Ing] : 
katulong sa bahay. 

domestic (do-mes-tik) pnr [Ing] 1: 
hinggil sa tahanan o gawaing pam- 
pamilya'2: hinggil sa sariling bayan 
3 : inaalagaan sa bahay, tulad ng hayop. 

domesticate (do-mes-ti-keyt) pnd 
[Ing] 1: paamuin 2: sanayin sa pa- 
mamahala at buhay tahanan. 

domestic helper (do-mes-tikhel-per) 
png [Ing] : katulong sa bahay : DH. 

domicile (do-mi-sayl, do-mi-sil) png 
[Ing] 1: tirahan; talianan 2: Bat pook 
na permanenteng tinitirhan. 

domiciliary (do-mi-sil-ya-ri) pnr [Ing] : 
hinggil sa tahanan. 

dominance (do-mi-nans) png [Ing] 
1: kalagayan ng pagiging makapang- 
yarihan 2: kontrol; paghawak ng 
kapangyarihan. 

d6*mi-nbnt png Mus [Ing] : panli- 
mang nota sa diyatonikong eskala 
ng anumang key. 

d6*mi*nbnt pnr [Ing] 1: dominante 
o nangingibabaw 2: tanyag 3: Bio 
may katangiang mula sa isang ma- 
gulang. 

do-mi-nbn-te png [Esp] : makapang- 
yarihan at nangingibabaw : dominant. 

dominate (do-mi-neyt) pnd [Ing] 1: 
magpakita ng gahum sa nasasakupan 
2: pangibabawan 3: kontrolin. 








domination 


216 


domination (do-mi-ney-syon) png 
[Ing] : dominasyon. 

do*mi*nas*y6n png [Esp domination] 
Is utos o kontrol : domination 2: 
pagpapakita ng gahiirn : domination 
3: pang-aapi. 

Do-mfng-go png [Esp domingo ] : 
Linggo. 

Dominica (dom-i-m-ka, dom-i-ni-ka) 
png [Ing] : isla sa silangang West 
Indies. 

Dominican (dom-i-ni-kan) png, pnr 
[Ing] : Dominiko. 

Dominican Republic (dom-i-ni-kan 
re-pab-lik) png [Ing] : bansang su- 
masakop sa silangang bahagi ng islang 
Hispaniola, sa gitnang West Indies. 

do*mhni‘k6 png Zoo : migratoryong 
ibon ( Copsychus saulanis Minda- 
nensis) na kulay asvil at itim, at may 
batik ng puti ang balahibo : siloy. 

Do a mf*ni*k6 pnr [Esp dominico ] 1: 
tumutukoy kay Santo Domingo o sa 
a itinatag niyang orden ng fraileng 
nangangaral b orden ng mga madre 
na itinatag ayon sa prinsipyo ng mga 
Dominiko : Dominican 2: tumutukoy 
sa Dominican Republic o mga ma- 
mamayan nito : Dominican 3: tumu¬ 
tukoy sa pulo ng Dominica o mga 
mamamayan nito : Dominican. 

dominion (do-mm-yon) png [Ing] Is 
kontrol, kapangyarihan 2: teritoryo 
ng pamahalaan. 

d6*mi*n6 png [Ing] 1 : alinman sa 
labingwalong pitsa na biluhaba o 
parihaba, may bilog na ukit mula 
isa hanggang anim na nagsasaad ng 
bilang nito 2: larong ginagamitan 
nito. 

do*min*yo png [Esp dominio] 1: lu- 
pang sakop: domain 2: kapangyarihan: 
domain 3: larangan. 

don png 1 : [Esp] ginoo 2: [Esp] tawag 
pamitagan sa lalaking may mataas na 
katayuan sa lipunan, d6n*ya kung 
babae 3: [Iba] dahon. 

d6-na pnr [57] : madaldal; masatsat. 

do*nas*y6n png [Esp donation] : 
anumang bagay na ibinigay nang 
kusa sa isang pondo o institusyon Cf 

ABULOY, AMBAG, KONTRIBUSYON I DOLOT, 
DONATION. 

d6*nat png [Ing doughnut] : tinapay 
na hugis malaking singsing at gawa 
sa itlog, arina, gatas, at pampalasa : 

DOUGHNUT. 

donation (do-ney-syon) png [Ing] : 
donasyon. 


..erf* 


dorvdbn png [57] : sinumang nag- 
nanais na matawag na “Don.” 

dong png 1 : tunog ng kampana 2: 
pangunahing yunit ng salapi ng Viet¬ 
nam. 

donga (dong-ga) png [Ing] 1 : tubigan 
na natuyo 2 : bangin na likfaa ng 
pagguho. 

do*nga*dong png Mus [Kal] : patang- 

u g* 

d6-ngas png Mil [Bik] : pagsalakay 
ng kalaban sa isang bayan. 

d6*ngii png [57] : dungol. 

do*ngi-y^-san png Say [Tng] : katu- 
tubong sayaw ng pares ng babae at 
lalaki. 

% 

ddng-la png Bot [Ifu] : halamang 
malapad at kulay pula ang dahon, 
ginagamit na palamuti sa putong at 
pinaniniwalaang sagrado. 

dongle (dang-gel) Com [Ing] : lakip 
na seguridad upang magamit arig 
protektadong software. 

d6ng*sol png [HU Ilk] : maso. 

donjon (dan-dzan) png [Ing] : sinau- 
nang baybay ng dungeon. 

Don Juan Tinoso (don hu-wan tin- 
yo-so) png Lit : napakakisig na prin- 
sipe at tauhan sa metriko romanse, 
pinarusahang magkasakit ng ketong. 

donkey (dong-ki) png [Ing] 1: Zoo 
buriko 2 : matigas ang ulo; hangal. 

don manuei (don man-wel) png Bot : 
palumpong (Hamelia patens) na kulay 
kahel ang bulaklak at mabuto ang 
bungang pula na nagiging lila kung 
hinog. 

donna (do-na) png [Ing] 1 : babaeng 
taga-Italya, taga-Espanya, o taga-Por- 
tugal 2 : donya. 

do* no png [Kan] : agamid. 

d6*nor png [Ing] 1 : tao na nagbibigay 
ng donasyon 2 : tao na nagbibigay 
ng dugo o anumang bahagi ng ka- 
niyang katawan 3: Kem atom o mo¬ 
lecule na nagbibigay ng pares ng 
elektron upang makabuo ng coor¬ 
dinate bond 4: Pis atom na hindi 
dalisay sa semiconductor at nagda- 
dala ng elektron na maaaring daluyan 
ng enerhiya. 

don*s6l*ya png [Esp doncella] Is 
dalaga; binibini 2 : Kol birhen. 

Don Tiburcio de Espadana (don 

ti-bur-si-yo de es-pa-dan-ya) png Lit : 
tauhang Espanyol sa Noli Me Tangere 
at El Filibusterismo , nagpapanggap 
na doktor, at sunod-sunurang bana 
ni Donya Victorina. 


d6n-ya png [Esp dona] : maybahay 
ng don : dayang, dona. 

Donya Consolacion (don-yakon-so* 
las-yon) png Lit : sa Noli Me Tangere , 
tauhang palaaway at asawa ng alferez. 

Donya Victorina (don-yavik-to-ri-na) 
png Lit : tauhan sa Noli Me Tangere at 
El Filibusterismo , mayamang asawa ni 
Don Tiburcio at nagpupumilit kila- 
lanin bilang Espanyola. 

dona (don*ya) png [Esp] : donya. 

dona alicia (don-ya: a-lis-ya) png Bot 
[Esp dofta] : halaman ( Mussaenda 
!Doha Alicja ) na mapusyaw na pink 
ang braktea at dilaw ang bulaklak. 

dofta aurora (don-ya aw-ro-ra) png 
Bot [Esp] : palumpong ( Mussaenda 
\ Dona Aurora 9 ) na may nakabilot o 
nakatiklop na puting braktea. 

9 • • 

dofia leonila (don-ya le-yo*nMa) png 
Bot : palumpong ( Mussaenda Doha 
Leonila ) na nakabilot o nakatiklop 
ang puting braktea at higit na malaki 
sa dona aurora. 

s 9 , 

dona trining (don-ya trf-ning) png 
Bot [Esp] : palumpong ( Mussaenda 
erythrophylla) na matingkad na pink 
ang bulaklak, at kahawig ng dona 
aurora at dona leonila. 

doobie (du-bi) png Kol [Ing] : mari- 
huwana. 

doodle (du-del) png [Ing] 1: pagguhit 
nang wala sa isip o hindi nakatuon 
ang pansin sa iginuguhit 2: ang igi- 
nuhit sa ganitong paraan. 

d6-om png [Bon] : pinipig. 

do*6n pnb : dako o pook na malayo 
sa nag-uusap var roon : karin. 

d6*ong png : sa sinaunang lipunang 
Risaya, pagdaong ng banyagang sa- 
sakyang dagat - pud du*mo a ong, 
i*do*ong. 

%* • ' 

door (dor) png [Ing] : pinto. 

doorbell (dor-bel) png [Ing] : kuliling 
o buzzer sa labas ng bahay, pinatu- 
tunog ng sinuman upang ipahiwatig 
ang kaniyang pagdating. 

doorknob (dor-nab) png [Ing] : hawa- 
kan na pinipihit upang mabuksan ang 
pinto Cf tumbol. ( 

doorman (dor-man) png [Ing] : tao 
na nakatalaga sa pintuan ng malaking 
gusali. 

doormat (dor-mat) png [Ing] 1: pa- 
hiran ng sapatos, nasa pintuan o 
pasukan 2: tao na mahina at api- 
apihan. 

doorstep (dors-tep) png [Ing] : hak- 
bangan tungo sa pinto. 







N-Mjt *. 

•V'iL trl I«. ltr-,1 «... 


' w\ 

*mV» i .iiJi 



^ OfiiA.jn,... , 


U.iU.. 




«ll 

•ilh 


m., 




rr 


dooryard 


217 


dowel 


dooryard (dor-yard) png [Ing] >hardin 
o bakuran na malapit sa pinto ng 
- bahay. 

d6‘Ot png [j Bik] : damo. 

do*ot pnd mag-do*6t, dirmo*6t, i- 
pan*do*6t, do a u a t£n [Bik] : hawakan. 

do a p£ png [Ifu ] : dipa. 

do a pa*y3 a nin png Lit Mus [57] : 
awi ting-bay an sa pamamangka. 

dop*do*pit png Lit Mus [ KaT] : awit 
sa unang pagpapaligo ng sanggol sa 
labas ng bahay. 

dope (dowp) png [ Ing] 1: bamis na 
inilalagay sa rabaw ng mga bahagi 
ng eroplano 2 : malapot na likidong 
ginagamit na pampadulas 3: subs¬ 
tance na idinaragdag sa petrol upang 
palakasin ang bisa 4: substance na 
narkotiko 5: tao na tanga. 

do a po png [Mrw] 1: watawat 2: pan- 
lima sa antas; hugis parisukat at isi- 
nasabit nang pahalang. 

doppelganger (do-pel-ge-nger) png 
[Ing] : multo o tila kakambal ng 
isang buhay na tao. 

-dor pnl [Esp] : pambuo ng pang- 
ngalan at nagpapahiwatig ng pro- 
pesyon, tungkulin, o trabaho, -dora 
kung babae hal abyador, abyadora; 
plantsador, plantsadora. 

do*ra*do png Zoo [Esp] : isdang alat 
(Oligoplites saurus) na may makitid, 
magkakahanay na kaliskis : kassisung, 

KULANGIT, PIP1KAY, SALENG-SALENG, SALIN- 
DATO, TALANG-TALANG, TAIJFYA, TALUPAK 2 . ; 

* r.-' 

do a r£ a do pnr [Esp] : tubog sa ginto;' 


• • 


gxnmtuan : bulawan. 

Dorian (dor-yan) png [Ing] : kasapi 
ng isa sa apat na pangunahing tribu 
ng sinaunang Greece. 

Doric (do-rik) pnr [Ing\ 1 : payak o 
hindi elegante ang diyalekto 2 : hinggil 
sa sinaunang diyalektong Griyego ng 
mga Dorian. ^ 

dorm png [Ing] : pinaikling dormi- 

toryo. 

dor a me*dcm a yo png Zoo [Esp dorme- 
danio] : uri ng kamelyo ( Camelus 
dromedaruus) na may isang umbok 
sa likod. 

dor*mi-da png [Esp dormir+ida] : pag- 
tulog sa ibang bahay, hotel, at pan- 
samantalang tirahan. 

dormitory (dor-mi-to-ri) png [Ing\ : 
dormitoryo. 

dor a mi a tor a y^ a na png [Esp dormita- 
riana] : babaeng nakatira sa dormi¬ 
toryo, dor a mi a tor a y£ a no kung lalaki. 


dor # mi a t6r a yo png [Esp dormitorio] 1: 
gusali, karaniwang nasa unibersidad, 
na may mga pribado at semi- pri- 
badong silid tulugan C/^bedspace : 
DORM, DORMITORY, HOSTEL 2 2: paupa- 
hang silid tulugan para sa maraming 

tao : DORM, DORMITORY. 

dor a mi a y6n a te pnr [Esp dormiente] 1 : 
hindi aktibo o hindi nagbabayad ng 
butaw bilang kasapi ng samahan 2 : 
hindi^ginagamit; nakatinggal. 

do*ro png [ Tag-Bag ] : hibla ng abaka : 

LUTAY. 

# 

do*r6 a bo png Kol [Jap] 1 : magna- 
nakaw 2 : taguri sa bata, nanganga- 
hulugang “pilyo.” 

do*r6g pnr [Bik] : abay. 

do*ro a na a kit png [Itn\ : babaylan. 

do*r6*pil png [Bik] : langkay; kumpol; 
pumpon. 

dor-sal pnr Ana [Ing] 1 : nasa o ma¬ 
lapit sa likod 2: hugis gulugod. , 

dos png [Esp] : dalawa. 

DOS, daglat (df-o-es) Com [Ing] : 
disk operating system. 

dosage (do*seyg) png [Ing] 1 : pag- 
bibigay ng gamot ayon sa dosis 2 : 
sukat ng gamot na ibinibigay sa isang 
oras o panahon. 

dos aguas (dos ag-was) png Ark [Esp] : 
bubungan na may dalawang palupo. 

d6 a se png [Esp doce] : labindalawa. 

dose -(dows) png [Ing] : dosis. 

dd'Sel png [Esp] 1: kulandong; kubol 
2 : karang. 

do*s6*na png [Esp docena] : pangkat o 
pulutong ng anumang labindalawa : 

DOZEN. 

d6 a sii pnr [Esp docil] : docile. 

d6‘$is png [Esp] 1 : sukat o dami ng 
gamot na dapat ibigay sa bawat pagpa- 
painom : dose 2 : kantidad ng anu¬ 
mang ibinigay o ibinahagi 3: dami 
ng radyasyong may ion na nakuha 
ng isang tao 4: impeksiyong venereal: 

DOSE. 

dos por dos png [Esp] : kahoy na 
5.08 sm ang kapal at lapad, kara¬ 
niwang tawag sa pamalong ginagamit 
sa pagpaparusa. 

dossier (dos-syir) png [Ing] : set ng 
mga dokumento, lalo na ang kolek- 
siyon ng impormasyon tungkol sa 
tao, pangyayari, o paksa. 

dot (dat) png [Ing] 1 : tuldok 2: Mus 
marka na nagpapakita ng pagpapa- 
haba ng tunog ng nota, rest, at stac¬ 
cato 3: sa Morse code, ang higit na 
maikli sa dalawang signal. 


d6 a te png [Esp] : ari-arian o salapi 
na karaniwang ibinibigay ng nobyo 
sa pamilya ng kaniyang pakakasalan : 

DOWRY, PASALAP, UBAD. 

double (do-bol) pnr [Ing] : doble; 
dobol. 

double boiler (do-bol boy-ler) png 
[Ing] : pasingawan ng pagkain, naha- 
hati sa dalawang andana. 

double cross (do-bol kros) png [Ing] : 
pandaraya; pagtataksil var dobol krus. 

double-decker (do-bol-de-ker) png 
[Ing] 1: anumang bagay na may da¬ 
lawang deck o palapag 2 : kamang 
may ganitong anyo. 

double entendre (du-bel an-tan-dra) 

png [Fre] 1: salita o pariralang may 
dalawang pakahulugan 2 : katata- 
wanan na gumagamit ng ganitong 
mga salita at parirala. 

double jeopardy (do-bol dye-par-di) 
png Bat [Ing] : kalagayan na muling 
litisin ang isang tao dahil sa krimen 
na dati nang nalitis at napagpasiyahan. 

double program (do-bol prog-ram) 
png [Ing] : dalawang palabas o peli- 
kulang magkasunod na itinanghal 
var dobol program. 

doubles ’(do-bols) pnr [Ing] : dala- 
wahan. ' 

doubloon (dab-lun) png [Ing] 1 : 
gintong barya sa Espanya 2: salapi. 

doublure (dab-lyur) png [Fre] : apo- 
rong pandekorasyon na karaniwang 
katad at nasa loob ng pabalat ng 
aklat. 

douche (dush) png [Ing] 1 : tilarok 
o puslit ng likido na ipinanlilinis o 
ipinanggagamot sa bahagi ng ka- 
tawan 2 : garnit na nagpapalabas ng 
tilarok o puslit. 

dough (dow) png [Ing] 1: makapal 
na halo ng arina at tubig : mAsa 2: 
salapi. 

/ 

doughnut (dow-nat) png [Ing] : donat. 

dove (dav) png [Ing] 1: Zoo kalapati 
2: tao na maamo at inosente 3: taga- 
pagtaguyod ng kapayapaan 4: simbolo 
ng Espiritu Santo 5: kulay abo na 
mapusyaw. 

dowager (do-wa-dyer) png [Ing] : 
babaeng balo na may titulo o ari- 
arian mula sa kaniyang namatay na 
asawa. 

dowel (da-wal) png [Ing] : pakong 
metal, tabla, o plastik na walang ulo 
at ginagamit na pandugtong ng mga 
bahagi ng estruktura. 



dowin 


218 


drenahe 


do-win png [ Tbo] : abakang bahag na 
ginagamit sa pagtatrabaho kung 
maulan. 

d6-wit pnd mag-d6-wit, i-d6-wit, 
do-wrtin [ST] : ipukol nangpabaon 
sa lupa ang isang bagay. 

down (dawn) png [Ing] 1 : balahibo 
ng inakay 2 : manipis at pinong ba¬ 
lahibo sa mukha 3: maikli at ma¬ 
nipis na balahibo ng dahon, prutas, 
buto at iba pa 4: substance na ma- 
lambot at mabalahibo. 

down (dawn) pnr [Ing] 1 : pababa 
2 : malungkot 3: mahirap 4: talo. 

down (dawn) pnb [Ing] 1: pababa 
2: nasa ibaba 3: pansamantalang 
hindi magagamit. 

downer (daw-ner) png [Ing] : de¬ 
pressant o drogang nagpapakalma. 

download (dawn-lowd) pnd Com 
[Ing] : ilipat ang datos o impormasyon 
mula sa isang pinag-imbakang sistema 
patungo sa ibang sistema. 

Down syndrome (dawn sm-drowm) 
png [Ing] : suliraning henetiko na 
nagaganap kapag nadagdagan ng isa 
pa ang chromosome 21 at malimit 
na nagbubunga ng malubhang retar- 
dasyon ng isip, kakulangan ng koor- 
dinasyon nglcatawan, pagiging pango 
ng ilong, at pagiging laylay ng talukap 
ng mata var Down’s syndrome. 

downtown (dawn-tawn) png [Ing] 

1 : kabayanan 2 : sentrong bilihan 
at pasyalan ng mga tao sa lungsod. 

dowry (daw-ri) png [Ing] 1 : dote 2: 
talento. 

doxology (dok-so-lo-dyi) png [Ing] : 
himno ng papuri sa Panginoon. 

do*y£ png [ Mrw] : kanulo. 

do-yaw png 1 : Zoo [Pan] : kilyawan 
2 : dilaw. 

doyen (do-yin) png [Ing] : lalaki na 
may pinakamahabang karanasan o 
pinakatanyag sa isang partikular na 
uri o lawas ng mga tao, doyenne kung 
babae. 

dozen (da-zen) png [Ing] : dosena. 
Dr, daglat (di-ar) [ Ing] : Doktor. 

drachm (dram) [Ing] : bigat o sukat 
na katumbas ng V 8 oz. 

drachma (drak-ma) png [Ing] 1: 
salapi sa Greece 2: baryang pilak ng 
sinaunang Greece. 

draconian (dra-kon-yan) pnr [Ing] : 
napakalupit o napakabagsik, lalo na 
kung ukol sa pagpapatupad ng batas. 

draft png [Ing] 1: borador 2 : naka- 
sulat na kautusan ng bangko para sa 


pagbabayad ng salapi 3: sapilitang 
paglilingkod sa militar. 

dr£fts»man png [Ing] 1 : tao na guma- 
gawa ng borador ng mga dokumento 
2: dibuhante 3: mangguguhit; mang- 
uukit. 

dra*ga png [Esp] : makina o aparato 
na ginagamit sa paglilinis o pagpa- 
nalalim sa mga iloff. kanak at iba pa : 


DREDGER 


galadgad 


dra-gon, dr£-gon png [Esp Ing] 1 : 
Mit halimaw na reptil, may pakpak 
at matulis na kuko, at bumubuga ng 
apoy 2 : tao na malupit. 

dragonfly (dra-gon-flay) png Zoo 
[Ing] : tutubi. 

drain (dreyn) pnd [Ing] 1 : sipsipin 
ang likido 2 : sairin ang likido, lalo 
na sa pamamagitan ng tubo 3: sairin 
ang lakas, ari-arian, at iba pa. 

drainage (drey-nids) png [Ing] : dre¬ 
nahe. 

dram png [Ing drum] 1: silindrikong 
sisidlan ng likido : drum, tambor 2 : 
anumang bagay na kahugis nito : 
drum 3: Mus tambol 4: Zoo isda 
(family Sciaenidae) na hugis tambol. 

dr£-ma png [Ing] 1: Lit Tro dulang 
itinatanghal sa entablado, telebisyon, 
at radyo 2: Lit Tro sining ng pagsu- 
sulat at pagtatanghal ng dula 3: 
pangyayaring nakapupukaw ng dam- 
damin C^teatro. 

dramatic (dra-ma-tik) pnr [Ing] : 
dramatiko. 

r 

dramatics (dra-ma-tiks) png [Ing] 

1: produksiyon at pagtatanghal ng 
dula 2 : pag-arte o kilos na sobra o 
labis. 

dra-m6-ti-k6 pnr [Esp dramatico] 
1: hinggil sa drama o pag-aaral nito : 
dramatic 2 : bigla, nakapupukaw o 
hindi inaasahan : dramatic 3: ma- 
tingkad at kapansin-pansin : dramatic 
4 : labis at katawa-tawang kilos o arte : 
dramatic. 

dra-ma-ti-sas-y6n png [Esp Qramati- 
zacion] : pagsasadula. ; 

dramatis personae (dra-ma-tis per- 
so-nay) png [Ing] 1: tauhan ng dula 
2 : listahan ng mga ito. 

dr£'ma-tist png [Ing] : manunulat 
ng drama : dramaturgo, mandudula. 

dra-ma-tur-go png [Esp] : dramatist. 

dramaturgy (dra-ma-ter-dyi) png 
[Ing] 1: sining ng pagtatanghal ng 
dula 2: teorya ng dramatics 3: apli- 
kasyon ng teorya ng dramatics. 


drapery (drey-pe-ri) png [Ing] 1: 
telang inayos nang patildop 2: kortina 
3: tela 4: pagkakaayos ng damit sa 
eskultura o painting. 

drastic (dras-tik) pnr [Ing] : mahig- 
pit; marahas. 

draw (dro) png [Ing] 1: pagguhit, 
paghila, o pagpapalabas ng anuman 
2 : tao o bagay na kumukuha ng 
atensiyon 3: paghugot ng baril sa 
kaluban 4: patas 5: pagpili ng mag- 
wawagi sa ripa o palabunutan. 

draw (dro) pnd [Ing] 1 : hilahin 2: 
akitin 3: pilfin 4: hugutin; bunutin 
5: gumuhit 6; itabla 7: palabasin 
81 sumulat ng tseke. 

drawbridge (dro-bridz) png [Ing] : 
tulay na maaaring itaas upang maka- 
daan ang barko at katulad. 

drawer (dro-wer) png [Ing] 1 : kahon 
na karaniwang bahagi ng mesa, wa- 
lang takip, at hinihila o pinadudulas 
upang bumukas 2 : tao na gumu- 
guhit o humihila. 

drawers (dro-wers) png [Ing] : kal- 
sonsilyo. " . 

drawing (dro-wing) png [Ing] : dro- 
wing. 

drawing room (dro-wing rum) png 
[Ing] 1: si lid libangan sa pribadong 
bahay 2: pribadong silid ng tren 3: 
pormal na salusalo, lalo na ng mga 
maharlika. . t . . 

dray (drey) png [Ing] 1: mababang 
kariton na walang harang sa gilid, at 
ginagamit para sa mabibigat na dala- 
hin 2 : karitong may dalawang gulong. 

dray-ber png [Ing driver] : tao na 
nagmamaneho o nagpapatakbo ng 
sasakyan : tsuper. 

dream (drim) png [Ing] 1 : panaginip 
2: pangarap 3: pantasya 4: tao o 
bagay na maganda at kahanga-hanga 
5 : kondisyon ng isip na hindi nakaki- 
kiiala ng realidad. 

dream boat (dnm-bowt) png [Ing] 
1 : tao na kaakit-akit 2 : bagay na 


pi nap an gar ap 


dreamer (drf-mer) png [Ing] 1 : tao 
na nananaginip 2 : romantikong tao. 

dreamland (drim-land) png [Mg] : 
pook na kahanga-hanga; pook na 
ideal. 

dredger (dre-dyer) png [Ing] 1 : draga 
2 : bangkang may makinaryang tulad 
ng draga 3: sisidlang may butas- 
butas na takip para sa asin, arina, 
asukaj, at iba pa. 

dre-nd-he png [Esp drenaje] 1 : paraan 
ng pagsaid ng tubig 2 : sistema ng 






1 



.:ju 


|. a . .«r . •». 


* m-. mm* 


'n , Uf * “*#'*• 


.. Jii. 


Dresden 


219 


duag 


daluyan o tubo na pansaid rig tubig, 
artipisyal man o likas : drainage. 

Dr6s*den png [/rag] 1 : lungsod sa 
silangang Germany 2: uri ng por- 
selana na may detalyadong deko- 
rasyon, pinong kulay, at orihinal na 
gawa sa Dresden. 

dress (dres) png [/rag] 1: damit 2: 
costume 3: panlabas na anyo. 

dress pnd [/rag ] 1 : magdamit 2: mag- 
gayak o maglagay ng dekorasyon sa 
katawan 3: gamutin ang sugat 4: 
gupitin o suklayin ang buhok 5: lini- 
sin at ihanda ang manok, pabo, at 
iba pa upang iluto 6 : maglagay ng 
sarsa sa salad 7: lagyan ng abono ang 
halaman 8: almuhasahin ang kabayo 
9: pakinisin ang rabaw. 

dresser (dre*ser) png [/rag] 1 : toka- 
dor 2: tao na tumutulong sa pag- 
bibihis ng mga aktor o modelo 3: 
Med katulong ng siruhano sa pag- 
titis. 

drds*sing png [Ing] 1 : pananamit 
2: sarsa para sa salad 3:a benda ng 
sugat b gamot na ipinapahid sa sugat: 
ungguwento 4: pampatigas sa tela 
5: abonong inilalagay sa lupa. 

dressmaker (dres-mey-ker) png [/ng] : 
mananahi. 

drrbol png [Ing dribble ] 1: pagpapa- 
talbog-talbog ng bola sa lapag habang 
gumagalaw ang manlalarong guma- 
gawa nito 2: sipain ang bola nang 
mabilis at sunod-sunod, gaya ng sa 
soccer - pnr i*dri*bol, mag a dri"bol. 

drill (dril) png [Ing] 1 : Mil pagsasanay 
o pagtuturo ng disiplinang pangmilitar 
2: balibol 3: pamamaraan 4: Zoo 
mollusk ( Urosal pinx cinera) na bumu- 
butas sa talukab ng talaba 5: Zoo 
baboon ( Mandrillus leucophaeus) 
na natatagpuan sa kanlurang Africa. 

drill (dril) pnd [Ing] 1 : maglagay ng 
butas sa pamamagitan ng barena 2: 
magsanay 3: sanayin. - 

drill commands (dril ko*mands) png 
Mil [Ing] : pasalitang utos ng koman- 
dante sa kaniyang tropa. 

drill index (dril fn-deks) png : setng 
talim na bakal na iba-iba ang sukat 
at ginagamit na pambutas sa anumang 
alahas na kakabitan ng batong hiyas. 

drink (dringk) pnd [Ing] 1: uminom 

2: m 



drinks (dringks) png [Ing] : pamatid- 
uhaw. 

drinker (dnng*ker) png [Ing] : mangi- 
nginom ng alak o anumang inuming 
alkoholiko Cf lasenggo. 


*r- 


drive (drayv) png [Ing] 1 : pagma- 
maneho 2: kakayahang maabot ang 
minimithi 3: Sik matinding udyok 
na maabot ang nais at matamo ang 
kailangan 4: maayos na daan, hardin, 
o parke 5: bigla o mabilis na palo 
ng raketa. 

drive (drayv) pnd [Ing] 1 : magpa- 
takbo o magmaneho ng sasakyan 2 : 
pilitin ■ puwersahin 3: dalhin sa ibang 
direkslyon 4: habulin; gulatin. 

driver (dray-ber) png [/rag] 1 : drayber 
2: pamalo ng bola sa golf 3: maki- 
naryang naghahatid ng koryente 4: 
Com programa na kumokontrol ng 
operasyon. 

dr6*ga png [Esp] 1 : gamot 2: nar- 
kotikong substance na nakapagpa- 
pakalma o nakapagpapalakas, gaya 
ng opyo : bangbang 2 , drugs. 

dro # ge’rf-ya png [Esp drogeria] : 
botika; parmasya. 

dro*gis*ta png [Esp droguista] 1 : 
parmasyutiko 2 : may-ari o tagapa- 
mahala ng botika : druggist. 

dromedary (dro*me*da*ri) png [Ing] : 
dromedaryo. 

dro*me-driryo png [Esp dromedario]: uri 
ng kamelyo ( Camelus drome-daiius) 
na may iisang umbok sa likod at 
matatagpuan sa Arabia at hilagang 
Africa : dromedary. 

drop (drap) png [Ing] 1: patak 2: 
bagsat 3: bagay na kahugis ng patak 
ng likido 4: taguan ng ilegal o ni- 
nakaw na garnit 5: Med pinakamaliit 
na maaaring ihiwalay na kantidad 
ng likido. 

drop (drap) pnd [Ing] 1: ipatak; 
ibagsak; ihulog 2 : ibaba 3: paba- 
yaan 4s itigil. 

dropper (dra-per) png [Ing\ : gamit 
para sa unti-unting paglalagay ng 
likido, gaya ng gamot : gotera, pa- 
matAk. 

drosophila (dra-sa-ff-la) png Zoo 
[Ing] : maliit na langaw (genus Dro- 
sopila) , ginagamit sa pananaliksik 
dahil sa taglay na malaking chro¬ 
mosome. 

drought (drawt) png [/rag] : tagtuyot. 

dr6*wing png [Ing drawing] 1 : sining 
ng pagguhit ng larawan sa pamama¬ 
gitan ng lapis, krayola, at katulad : 
drawing 2: larawang iginuhit: drawing. 

drown (drawn) pnd [Ing] 1 : malunod 
2: lumubog 3: higitan ang tunog. 

drug (drag) png [/rag] : gamot. 

druggist (drag*gist) png [/rag] : par- 
masyotiko : drogista, pharmacist. 


drug lord (drag* lord) png [Ing] : maka- 
pangyarihang negosyante ng ipinag- 
babawal na gamot. 

drug ring (drag ring) png [Ing] : 
pangkat na sangkot sa pagbebenta 
ng ipinagbabawal na gamot. 

drugs (drags) png [Ing] : droga. 

drugstore (drag-is-tor) png [Ing] : 
parmasya. 

drug syndicate (drag sm-di-keyt) png 
[Ing] : sindikato ng ipinagbabawal 
na gamot. 

drug trafficking (drag tra*fi*kmg) 
png [Ing] : pagluluwas ng mga ipinu- 
puslit na droga. 

drum (dram) png [Ing] : dram. 

drumbeat (dram-bit) png [Ing] : 
tunog ng palo sa tambol. 

drummer (dra-mer) png [Ing] 1 : 
tumutugtog ng dram o tambol 2: 
alienteng biyahero 3: magnanakaw. 

drumstick (dram-is*tik) png [Ing] 

1: patpat na pampalo ng tambol 2: 
hita ng manok o pabo. 

dru'w£l png Zoo : isdang alat (Fistularia 
serrata) na hugis-tubo ang nguso at 
mahaba ang katawan : sunugan. 

dryad (dra-yad) png Mit [Ing] : di- 
watang nakatira sa punongkahoy. 

dry-cleaner (dray-kli*ner) png [Ing] 

1: tao o negosyo na nagsasagawa ng 
dry cleaning 2: substance na gina¬ 
gamit sa dry cleaning. 

dry cleaning (dray klf-ning) png [/rag]: 
paglilinis ng mga damit at iba pang 
produktong tela sa pamamagitan ng 
mga kemikal bukod pa sa tubig. 

dry-dock (dray-dak) png [Ing] : ba- 
radero. 

dryer (dra*yer) png [Ing] 1: anumang 
nakapagpapatuyo 2: anumang sub¬ 
stance na inihahalo sa pintura, bamis, 
at katulad upang mabilis matuyo ito 
3: kasangkapang mekanikal o aparato 
na nakapagtatanggal ng singaw. 

dry goods (dray guds) png [Ing] : 
panindang damit, kosmetiko, sapatos, 
at ibang produkto. 

dry ice (dray-ays) png [Ing] : solidong 
carbon dioxide. 

dry run (dray*ran) png [Ing] : pag¬ 
sasanay, drill, o sesyon ng ehersisyo 
bilang paghahanda sa pagtatanghal, 
seremonya, at katulad. 

du*£g png Ark [Ilk] : bubong na iki- 
nakabit sa dingding upang maging 
silungan ng hagdanan o balkonahe : 

SIBI. 



duahan 


220 


duhaykunla 


du-d-han png Mus [Tau] : pares ng 
maliliit na gong. 

du*al png Zoo [Bik ] : haba. 

dual (dyu-wal) pnr [Ing] 1 : dalawa; 
dalawahan 2: dalawang tao o bagay 
3 : nahahati sa dalawa. 


du-as png [War] : putla. 

dua talian png [Bag] : disenyo ng tela 
na paayon ang habi. 

du-aw png [HU Seb ] : bisxta 1 . 

du a ay a yd png Mus [Ilk] : oyayi. 

dub a d6b png 1 ? masidhing pananabik 
o pagnanasa 2 : pagliliyab dahil sa 
pagdaragdag ng gatong varrubdob. 

dub-dub png Bot [Ilk] : dapdap. 

dub-dub png : sa sinaunang lipunang 
Bisaya, tato sa dibdib. 

du-b6k pnr [ Seb] : bilasa. 

ducat (da*kat) png [Ing] 1 : gin tong 
barya sa mga bansa ng Europa 2: 
barya 3: salapi. 

0 

duchess (dat-sis) png [Ing] : dukesa. 

duchy (dat*si) png [Ing] : teritoryo 
ng duke o dukesa. 

duck (dak) png Zoo [Ing] 1 : bibe 2: 
itik 3: pato. 

duck (dak) pnd [Ing] 1 : sumisid o 
lumublob 2 : yumuko upang umiwas 
sa anuman 3: umiwas. 

duct (dakt) png [Ing] 1 : tubo o lagusan 
ng likido, gas, o kable 2 : tubo sa 
katawan na dinadaluyan ng likidong 
tulad ng ihi, pawis, at luha. 

du-da png [Esp] : alinlangan. 

du a do a m6n png [Ilk] : bigas na mura 
ng malagkit, ibinubusa bago bayuhin 
Cf pinipig. 

du*don png Zoo [Ilk] : balang. 

du-dong png [Seb] : itoy. 

du-d6-so pnr [Esp] : nagdududa; nag- 
aalinlangan. 

du-du-ld-ngan png [Bik] : palanggana. 

due (dyu) pnr [Ing] 1 : kailangang 
bayaran 2: angkop 3: tama; sapat 
4: mula sa isang tao o bagay 5: inaa- 
sahang dumating sa isang takdang 
oras. 

duel (dyu*wel) png [Ing] : duwelo. 

due process of law (dyu pra-ses ov 
lo) png Bat [Ing] : marapat na kapa- 
raanan ng batas; pagpapatupad ng 
batas ayon sa mga batayang simu- 
laing legal at gumagalang sa kara- 
patang tao. 

dues (dyus) png [Ing due+s] : butaw 1,2 
duet (dyu-wet) png Mus [Ing] : duweto. 


du*gS png [HU Seb War] 1 : katas 1 2: 
dagta. 

du-gdl png [ Tau] : poot. 

du*gal pnd mag*du*gal, i-du-gal, 
du-mu-gal, du-gd-ian [ST] : mag- 
buga. 

du*gal-6k png [War] : lagok - pnd 

du-mu*gal-6k t du a gal-o a kfn t i*pa* 
du-gal-6k. 

d6*gang png [Bik HU Seb War] : 
dagdag. 

du-g^ng png [Ilk] 1: Mit tikbalang 
2: pangit na tao 3: tulisan; bandido. 

du-gay png [HU Seb] : tagal. 

du-g^y-du-g^y pnr f pnb [HU Seb] : 
mamaya. 

Dug-bd-tang png [Mnb] : isa sa mga 
pangkating etniko ng Manobo. 

dug-d6g pnr [Ilk] : bulok. 

dug-g6ng png [Ilk] : kulangot 1 . 

dug-han png [HU Seb] : dibdib. -rT 

dug-h6 png Zoo [Sefr] : surot. - 

du*gi png [Seb] : tinfk. 

dug-kd-an png [ War] : bantilan 2 . 

dug a lo png Bot : ilahas na baging na 
tumutubo sa kagubatan at may bulo 
ang bulaklak na nakapagpapakati sa 
balat. 

dug-mok pnd [HU Seb War] : durog. 

dug-mon png [Hil Ilk] 1 : pugad ng 
hayop ngunit hindi ng ibon 2 : mga 
tuyong dahon na iniipon at gina- 
gawang higaan ng nanganganak na 
baboy : dimon 1 . 

dug-mon pnr [Ilk] : makalat, magulo, 
o marumi. 

du-go png [Hk] 1: haligi 2: bantayog. 

du-go png [Bik Hil Seb Tag War] : 
likidong nananalaytay sa ugat ng tao 
at hayop, nagdadala ng oxygen sa 
lahat ng dako ng katawan, at lumi- 
likom ng mga duming dapat ilabas 
o itapon -pnd mag*du*gd, du*mu*g6, 
pa-du-gu-in. 

* ^ 

du*g6l pnr 1: walang sungay o palong 
2 : kalbo. 

du-gon png [S7] : buhok na nalagas. 

du-gong png Zoo : mammal ( Dugong 
dugon) sa tubig-alat na erbiboro, 
may katawang hugis torpedo, at may 
isang pares ng pangkampay na tila 
sagwan : abada, duyong, luy-ong, sea 
cow. 

du a g6ng png [Bon] : hugis kahong 
basket na maluwang ang pagkakalala, 
at binabahayan ng inahin at sisiw. 

du a g6s png [Seb] : pulut-pukyutan. 


dug-pa png [Kap] 1 : dapo 2: pag- 
katama o pagkapukol ng isang bagay. 

dug a sd png 1 : Zoo isdang espada 
(Xyphias gladius) 2: [Buk] seremon¬ 
yang sayaw ng pakikidigma. 


dug-s6ng png : dugtong -pnd dug* 
su a ng&n B i*dug a s6ng, mag-dug-s6ng f 
i-pan-dug*s6ng 

dug-t6ng png [Seb Tag War] 1 : anu- 
mang dagdag sa haba o lapad 2: 
guhit na pinagtatagpuan ng dalawang 
bagay o mg mga bahagi ng isang 
bagay na pinagkabit, pinagsudlong, 
pinagbuhol, o pinagsanib : dugsong, 
sagop -pnd dug a tu a ng£n f i a dug a t6ng, 

mag-dug-t6ng, i*pan-dug-t6ng 

dug*t6ng-£ a has png Bot : tagulaway. 

dug-tu-ngan pnr Lit [dugtong+an] : 
inilalathala o ginagawa nang baha- 
bahagi : serye. 


du-gu-dn pnr [dugo+ari] : maraming 
dugo; may mantsa ng dugo. 

du-gu-dog png [Ilk] : varyant ng da- 

gudog. 

du-gu-m pnd [dugo+iri] 1 : magkarpon 
ng regia 2 : labasan ng maraming 
dugo. 


du*gu a kan png [Seb] 1 : Ana gulugod 
2: buod 3: tema. 


dug-Wci png [ST] : duwal. 

dug*y6n png [S7] : sinat. 

du-ha-gi pnr: nasawi o nabigo, ukol 
sa adhika Cf alipusta -pnd du a ha a 

gHn, ma a du a ha*gi. 

du a hdm*pa a ti a ngog png [HU] : dip- 
tonggo. 

du-ha-pa png [ST] : sugapa. 

du-h^-pang pnr 1 : nakaunat nang 
mabuti ang katawan upang maabot 
ang isang bagay 2: sabik 3: [ST] 
madapa nang paharap. 

du-hat png Bot [Hil Seb Tag War] : 
punongkahoy (Syzygium cumini) na 
may bilog at itim na bungang makatas 
at nakakain : baligang, lumboy. 

du a hat-du a h6 a tan png Bot : baling- 
manok. 

du*hat-mat a sfng pngBoti: baling- 
manok. 


du a hat-na a Si png Bot [Kap] : baling- 
man ok. 

du a h£y png Zoo : isdang alat ( Fermio 
niger) na siksik ang katawan, maha- 
haba ang matinik na palikpik sa likod 
aj: tiyan : pampAno, takilid, kambing- 
kaming. 

du a hay a kun a la pnr [Hil] : may dala¬ 
wang pan tig. 







I 


221 


duldol 


r 


du*h6l png Zoo : uri ng ahas-tubig na 
kulay-abo Cf palos, kalabukab, i'gat : 

ELEG, TIGO. 

du-hong/mrmag-dti-hong, du-mu- 
hong, du*hu*ngin [ST] : maglakad 
nang pasuray-suray gaya ng lasing. 

du-hft pnd i-du-hCi, pag-du-hu-in, 
ma-pag-du-hu [Hil] : ihiwalay o 
ibukod ang isang pangkat sa ibang 
mga pangkat. 

du-hum pnr [ Tau] : malubha; masidhi. 

du-k£ png 1: suklam 2: diri. 

du*ka png [Seb\ : antok. 

du*k£-do png [ Esp ducado ] : teri- 
toryong pinamamahalaan ng isang 

duke o dukesa. 

% • 

du‘k£l png : paghukay nang mababaw 
lamang : bungkal - pnd mag*du* 
kOI, i-du-kOI, du-ka-Icm, du-ka-lm. 

du-kal /rndmag-dti-kal, du*mu*kal, 
du*k£-lan, i-du-kal [Hil] 1 : magsalita 
nang labis; dumaldal; sumatsat 2: 
magmayabang. 

du-kaw pnd mag*du*kaw, du-mu- 
kaw, du*k£-win [Hil] : maglakad 
nang mag-isa sa gitna ng madilim na 
gabi. 

du-kay png\ : Bot tugi 2: [ Bik] tuklas 1 . 

duk*d6k png : pagyuko nang naka- 
sandig ang noo sa anumang bagay : 
dildak - pnd ma-duk-ddk, i-duk-d6k, 
du-muk-d6k. 

du*ke png [ Esp duque ] 1: prinsipeng 
pinund ng isang dukado 2: mahar- 
likang tao na higit na mababa ang 
ranggo kaysa prinsipe : duke. 

duke (duk) png [Ing] : duke. 

du*k6*sa png [Esp duquesa ] 1: asawa o 
balo ng duke : duchess 2: babaeng 
may ranggong duke : duchess. 

duk-hd png 1: tao, pamilya, o pa- 
mayanang kulang na kulang sa mga 
pangangailangan sa buhay Cf aba, 

PULUBI, SAWIMPALAD : ALAOT, KABOS, KAGO, 
MAHIRAP, MARAUTA, NEEDY, POBRE, POOR, 

sauat 2: naked 2 . 

du*ki*r6k png [ Seb] : palikero, 

du-kit png 1: Sin [Kap Tag] ukit; lilok 
2: [Kap Tag] pagkuha ng anu-man 
na nasa butas, uka, guwang, o ukit 
sa pamamagitan ng daliri - pnd du- 

mu-kit, mag-du-kit, du-ki-tin. 

du-kit png : pagsasalsal ng babae Cf 
belat, hilat -pnd mag-du-kit, i-du- 
kft, du-mu-kft. 

duk-lan png Bot : palumpong na ma- 
tinik, tatluhan ang pilas ng dahon at 
sanga, kumpol ang bulaklak sa tang- 
kay, at nahahati sa dalawang guwang 


ang loob ng mga buko. 

duk*l£p png Bot [ST] : matinik na 
punongkahoy. 

duk-lOy png 1 : sangang nakalaylay 
2: pag-abot sa isang bagay upang 
pababain ito 3: paghahanap ng ika- 
bubuhay. 

duk-mem png [Ilk] : tuka 2 . 

duk-mfi pnr : nakasubsob ang mukha 
sa magkatiklop na bisig -pnd ma* 

duk-md, du-muk-md, duk-mu-6n. 

du-kd^mr: dungo; umid. 

du-kol png : paghiwa o pagsaksak mula 
ilalim pataas-^rnddu-kti-lin, du-mu* 
kol, i-du-kol, mag-dti-kol. 

du*k6l pnr : malapad ang noo. 

du*kot png 1 : pagkuha sa isang bagay 
na nasa loob 2: sapilitang pagkuha 
sa isang tao : kidnap 3: pagkuha ng 
anumang pag-aari ng iba mula sa bag, 
bulsa, at iba pa -pnd man-du-kot, 
du-ku-tan, du-ku-tin, i-pa-du-kot. 

du*kot png 1 : [Bik Hil Seb] tutong 2: 
[Bik] dikit. . P 

duk*s£ png [Pan] : lupit. 

duk-tu-yan png Bot [ST] : uri ng 
punongkahoy. 

du-ku-son png Zoo : isdang alat o 
tatiang ( Therapon theraps) na naka- 
lilikha ng tunog na tulad ng igik. 

duk-wa/mdduk-wa-hin, du-muk-wO, 
i-duk-wd, mag*duk*w£ [ST] : kila- 

lanin; kumbinsihin. 

duk-wOng png : pag-abot na inila- 
lapif ang katawan paharap - pnd du- 

muk-wdng, man-duk-wdng, duk- 
wa-ngin. 

duk*wit png : pagsungkit sa isang 
bagay. 

dtik-yang png Zoo [Pan] : halaan. 

du-la/rad du-mu-la, du-UHn [Bik] : 
kumain; makihalubilo sa kainan. 

du-16 png\: lipol 2: [Seb] laro. 

du-IS png Lit Tro [ Seb Tag] 1: akdang 
naglalaman ng diyalogo at aksiyon 
ng mga tauhan, sinadya upang itanghal 
sa entablado : play 2: pagtatanghal 

nito Cf DRAMA, KOMEDYA, PARSA, SAR- 
SUWELA : PLAY. 

du-l£*an png Lit Tro [Seb Tag dula+ 
an] : teatro; pook para sa palabas. 

du-ldg png [Bik] : takas. 

du-ld-hut pnd mag-du-16-hut, i-du- 
10-hut, du-la-hu-tin [Hil] : tumahi 
nang mahaba at makakapal: halut- 
hot. 

du-16-kak png Zoo [Pan] : tagak. 


du-lang png 1: [Bik Kap Ilk Iva Pan 
Tag Tau] uri ng mababang hapag 
kainan Cf lAtok, papag 2: [Seb] bat- 
yang kahoy 3: [Ilk] a kasangkapan 
na pandurog ng lupa b kasangka- 
pang panggiik. 

du-l&ng png [ST] 1: paghahanap ng 
anuman, lalo na ng metalikong ele¬ 
ment 2: a paghuhukay upang maka- 
kita ng mina o inambato b batong 
mineral - pnd mag-du-ldng, du-la- 
ngin, i-du-ldng. 

du-la*ngdn png : minahan. 

du-ld-rit pnd mag-du-ld-rit, i-du- 
l^-rit, du-mu-l^-rit [ST] : hanapin. 

du-14-ro png Zoo [Kay Tag Tbw] : 
durado. 

du-I^S png [Kap Hil Pan Tag] 1: ka- 
dalian ng pagdaraan sa ibabaw ng 
isang bagay na makinis at tila may 
langis 2: pagdausdos nang bigla o 
hindi sinasadyang pagkabuwal at pag- 
kawala ng panimbang : dagusdos 1 , 

DALUNGSOL 1 , DAPILOS, DUPILAS 3: kilos 

o pangyayaring tuloy-tuloy, maginhawa, 
at was to. 

du*l^*san png Zoo : isdang alat ( Ca- 
rangoides fulvoguttatus) na kapamilya 
ng talakitok. 

du*law png Ast [Ilk] : kometa. 

du*tdw png Bot [Hil Seb War] 1 s dilaw 
2 : luyang ligaw. ' 

du-ia*wd-ri png Bot [Kap] ; dilwariw 1 . 

du-ld-wit pnd ma-du-l^-wit, du-la* 
wf-tin, du-mu-ld-wit [ST]: kuhanin 

ang isang bagay nang padukal. 

diJ-lay png 1: pagpapalipat-lipat sa 
mga sanga ng punongkahoy: galong 4 
2: pagpapaligoy-ligoy -pnd mag- 
diji-lay, i-du-lay, du-10-yin, du-10-yan. 

du-IOy png [Bik] : banga. 

du-la-yO-nin png Lit Mus [ST] : sina- 
unang awit habang paggaod. 

dulcimer (dahsi-mer) png Mus [Ing] 

1: instrumentong may kahong ma¬ 
babaw at nakasara, at may mga aserong 
kuwerdas na magkakasunod ang haba 
at pinapalo ng kahoy, yantok, o mar- 
tilyong pang-alambre 2: kahawig na 
instrumento, may mga traste, at ase¬ 
rong kuwerdas na kinakalabit. 

dulcinea (dul*si*ne*ya) pngfJZsp] : 
babae na minamahal o sinisinta; 
nobya. 

dulcitone (dal*si*town) png Mus [Ing] : 
instrumentong may mga teklado at 
may pantonong asero na pinatu- 
tunog ng malyete. 

dul-dol png Med [Bik] i galls. 




duldol 


dumorogmon 


duhddl png Bot [HU] : kapok. 

duhddl /mdmag-dubdol, i*dul*d6i, 

hpan*dul*d6l : maglagay o maglapit 
nang pilit sa mukha o bibig : sangal 1 . 

dubdddan png Zoo [ Pan ] : tukang. 

dubdug png: sa sinaunang lipunang 
Bisaya, ang hawakan ng sibat na may 
habang 2 m : ilhj. 

dubdul png 1 : Zoo [Ifu] baboy-damo 
na may batik na puti sa ulo 2 : [ Kap ] 
kulog. 

dul*g£*nay pnr [Hil\ : parallel 1 . 

dul a H6k png[ST\ : mgakagamitansa 
pagkain. 


du*li*dul png Mus [Mag] : piyesa sa 
suling. 

dU'lf'dii'lf png Zoo [Bik ] : kuliglig 1 . 

dfrlin png [Ilk] : tago; pagtatago. 

du-lfng pnr [Kap Tag War] : wala sa 
wastong ayos ang mata, nagsasalu- 
bong ang balintataw malapit sa ilong: 

LIB AT, PANGKIS 1 . 


du a li*ng£s pnr : gulo ang isip; nali- 
lito; natataranta. 

du # lis png [&$] : pantalop ng mais. 

du*lis png 1 : [Kap] galo 2: Bot [Mag] 
huwas. 


du-lbsan png Zoo : isdang alat (Lw- 
tianus decussatus ) na karaniwang 
kulay asul. 

du-lit png: takot; sindak. 

dii'lbtan png Bot : halaman ( Ganua 
obovatifolia ) na may bungang manipis 
at magalas ang balat: nato 1 . 

du-lo png 1: pinakamalayo at pinaka- 
huling dako o bahagi ng anuman: 
nguro 2 : magkabilang dako o kata- 
pusan ng isang bagay: nguro 3: tubs 
na bahagi 4: bunga; resulta. 

dudo-du-lo pnr [ST] : marupok. 

dudog png [Seb] : siping. 

du a l6g /rnTdu a mu a l6g, i a du a i6g, du a 

lu-gan 1: humarap sa maykapang- 
yarihan, hukuman, o pinuno upang 
lumuhog, sumamo o makiusap ukol 
sa isang usapin : apila, dangop 2 : 
maghain 3: lumapit upang ganapin 
ang isang pakay o layon. 

du*lo*ha*k& /wdmag-diHo-ha-kdi, 
bdudo-ha-kA, du*lo a ha a ka a hin [ST]: 
linawin ang salitang sinasabi ng isang 
tao. 

du a l6k pnd mag*du*i6k, du a miH6k, 
dudu'kin : sunugin muli ang mga 
baging, tuod, at kahoy sa kagubatan. 

dudon png Zoo [ Seb] : balang var 
dulon. 


du*l6ng png 1: Isp [War] buno 2: 
Zoo uri ng biya (family Engordulidae 
o Gobiidae) na maliit at may maliit 
napalikpik3: [Seb] tungol. 

du*I6n*tas png Bot [ST] : damong 
kahawig ng mansanilya : sili-silihan. 

du*l6s png\: kasangkapang pandukal, 
may hugis-dilang malukong, at ma- 
talim ang dulo : palapAla 0 , tro\\tl 
2 : bagtmg 2 . 

du-lot png [Bik HU Ilk Seb Tag] 1 : 
hain; handog 2 : sanhi. 

dul'sa'bnas Mus png [Esp dulzainas ] : 
uri ng instrumentong hinihipan. 

duhse png [Esp dulce ] : minatamis. 

dul*s6*ra png [Esp dulcera] : sisidlan 
ng minatamis. 

duhse*rbya png [Esp dulceria] : ga- 
waan o tindahan ng minatamis. 

du*lu*gan png [dulog+an] : tao, opi- 
sina, o alinmang tulad nito na maa- 
aring lapitan at hingan ng tulorig- o 
payo. , - . 

du*lu*han png [dulo+han] 1: pina- 
kadulo ng isang pook 2: bahagi ng 
bakuran sa likuran ng bahay. 

du*luk pnr [Kap] : labis ang pagkaluto. 

dudum png [Seb] : kidem 2 . 

dudu*nan png [HU] : patuto^. 

dudung*k£*an png [HU] : bantilan 2 . 

duhydn png Bot [Mag] : duryan. 

du*m6^nTdu*ma*hin, i*du*m6, i*pan* 
du*m6 [ST] : paluin. 

Du*m^*gat png [Agt] : isa sa mga 
pangkat etniko ng mga Agta. 

Dumaguete (du-ma-ge-te) png: lung- 
sod sa Negros Oriental at kabesera 
ng lalawigan. 

du*mal png: pagkarimarim o pagka- 
suklam sa mga bagay na marumi o 
gawang masama var rumal Cf karumal- 
dumal. 

du*m^*la pnd mag*du*m4*la, i*pa* 
du-mada, du*ma*l6*han [Seb] : 
mangasiwa; mamahala; mamatnugot. 

du-mad^-ga png Zoo [Kap HU Ilk 
Pan Seb Tag War] 1: manok na ma¬ 
lapit nang mangitlog 2 : kalabaw o 
kabayong babae na hindi pa nanga- 
nganak. 

Du*madap*d£p png Lit: kapatid nina 
Humadapnon at Labaw Donggon sa 
epikong Hinilawod. 

du-mada-san pnr [Kap] : salisi. 

du*m£di png [ST] : bigas na apat na 
buwang gulang. 

du*man png [Kap]: pinipig. 


du*man pnd mag*d6*man v du*mii* 
man, hdu-man [Kap] : magbayo. 

du*m£n pnb [Bik] : diyan; doon. 

du*mchnay png Bot [Ilk] : lumanay. 

Du*ma*r6 a kol pngMit [Tbn] : bayani 
sa epikong-bayan na Baktal. 

du*ma*r£s png Zoo: uri ng pato (genus 
Anas) na ilahas. 


du*mat png : paggamit ng labis na 
panahon sa paggawa ng anuman. 

du*mat-du*mat pnr : mahaba at ma- 
ligoy na pangangatwiran. 


du*may png [ST] : tamad. 

du*ma*y^*ka png Bot: palma na 34 m 
ang taas, may napakaikling katawan, 
at may dahong 20-35 sm ang haba, 
at ginagawang palamuti o basket. 

4 

dum*bu*san png Zoo: uri ng isdang 
barakuda (family Sphyraena). 

dumdum (dam-dam) png [Ing] : uri 
ng bala na sapad ang ulo at malam- 
bot, sumasabog nang hiwa-hiwalay 
kapag tumama. 

dunrvdum png Bot [Iba] : dungon. 

du*m6*ro png Bot: halamanggamot 
na may tuwid na palumpong, tuma- 
taas nang hanggang 1 m. 

du*mi png 1 : anumang bagay na na- 
kapagpapapangit, nakapagpapabaho, 
o nakasisira sa kinalalagyan, gaya ng 
alikabok, putik, o mantsa : dinat, 

ut irAur O» top Q• Kociirci 


du*rnin*dfng png : bahagi ng lupa 
buhat sa lunas ng bangin hanggang 
sa labi sa ibabaw ng lupang nagbangin; 
ang dalawang panig ng mataas na 
lupang nasa magkabilang dako ng 
isang ilog buhat sa lunas nito hang¬ 
gang sa ibabaw ng pampang. 

dum*m6g png [Ilk] 1 : itaas na labi 
2 : ibaba ng gilagid at panga. 

dummy (da-mi) png [Ing] 1 : modelo 
ng tao 2: tao na tanga o bobo 3: tao 
na walang mahalagang ginagawa 4: 
padron o modelong ililimbag 5: tao 
na kumakatawan sa ibang tao, kara¬ 
niwang palihim. 

du-mog png 1 : paghugos q pagligid 
ng masiglang pulutong sa tao, hayop, 
pook, at iba pa 2: pagkaabala o lulong 
sa gawain -pnd du*mti*gin, man* 

du*mog. 

du*m6g pnr [Bik] : basa, babad, o 
nababad. 

du*mon png Bot [Iba] : dungon. 

‘ 

du*mo*r6g*mon png Zoo [Seb] : itim 
na sawa na naglulungga at nakaga- 
gawa ng tirahan mula sa balakbak. 




-i*1' 










dump 


223 


* 

duop 


* 


dump (damp) png [Ing] 1 : tambakan 
ng basura 2 : pook na hindi kalugod- 
lugod 3: Mil pansamantalang im- 
bakan ng armas at iba pa-4: bun ton 
ng lupa 5: Com printout ng naka- 
imbak na datos. 

dump (damp) pnd [Ing] 1: ihagis 2: 
itapon 3: pabayaan 4: ipadala ang 
mga kalakal na hindi na maipagbili, 
at itinda nang murang-mura sa ibang 
bansa. 

i ' 

dum-pi png : paglusot o pagdaan sa 
isang nakasagkang pinto sa pama- 
magitan ng lakas. 

dum-pf/mddu-rnunrvpf, dum a pi*h6n, 
dum-pi-hfn [57] : kumawala; umalis. 

dum*pH6s png Zoo 1: [Seb] isdang 
alat (Pellona ditchela) : kundilat 2: 
isdang (Scutengraulis hamiltonii) 
malaki ang mata. 

dunvpol png [Bik HU Seb ] : pudpod. 


\ 


dum*p6l png: pagbunggo-bunggo sa 
anuman ng ibon o kulisap habang 
lumilipad. 

dumpsite (damp-sayt) png [Ing] : 
pook na tapunan ng mga basura. 

dum*t6ng png Ilk : dating 1 . 

du a nd pnr: likas. 

i 

dunce (dans) png [Ing] : tao na ma- 
bagal matuto. 

dun-du-ngan png [Tau] : duyan. 

du-nga png [War] : bahagi 1 . 

du*ng£n png [HU] : espiritu ng tao. 

dumg&n pnr [Bik HU Seb War] : sabay. 

du-nga t png [57] : alam. 

du-ngaw png [Bik Pan Seb Tag War] : 
pagtingin sa labas o pagpapakita ng 
sarili mula sa bintana, barandiiya, 
at iba pang katulad nito, na ang gawing 
itaas lamang ng katawan ang nakalabas 
Cf sungaw -pnd du*mu*ngaw, du a 
ng^-win, ma-nu-ngaw. 

dung-&w png [Ilk] 1: Lit Mus awit 
bilang papuri sa isang yumao 2 : da- 
lamhati -pnd mag a dung-3w f dung-6* 
wan. 

du*nga*w£n png [dungaw+an] : bin- 
tana o i sang nakabukas na bahagi 
ng bahay na maaaring gamitin sa 
pagdungaw. 

dung-dong png [Hk] : malaking banga 
na pinaglulutuan ng bigas o karne, 
karaniwang ginagamit sa malaking 
pagtitipon. 

dung-dong png 1: tingin na payuko 
o pailalim sa ibig makita o makilala 
2 : kalagayan ng isang bagay na tila 
nakasaklob sa isa pang bagay. 


dung*d6ng pnr [S7] : maraming 
ulit. 

dungeon (dan-dyan) png [Ing] : pina- 
katagong pook sa loob ng kastilyo; 
pangawan 1 : donjon. 

dung*ga pnd ma a dung*ga, dung-g6* 
han, i*pa-dung*ga [Seb] : makinig; 
pakinggan. 

dung*gab png [Se6] : tarak - pnd 

mag*dung*gab, i-dung-gab, dung* 
g6*bin 

dung*gil png : dunggol. 

t 

dung*gft png [57] 1 : nakausling dulo : 
dunggot, punta, unggot 2: kapiraso 
o kaunting labis 3: salang o kalabit 
sa pamamagitan ng matulis na dulo 
ng anumang matigas na bagay 4: 
pahiwatig; paramdam; parinig. 

dung*gi a ydl pnd mag-dung'gi-y^l, 
du a mung a gi a y6l, dung a gi a ya a Un [Hk]: 
umibig, magmahal, o magkagusto. 

dung a g6/m^mag a dung a g6, du*mung* 

i a dun< 


dumaong. 

dung*g6l pnd ma a dung a g6l, i a dung a 
g6l, dung-gu-lm, i a pan a dung a g6l 

1: bungguin nang padaplis at ma- 
hina Cf banggA, bundol, umpog : 
banggi, dunggil 2 : suntukin nang 
mahina. 

dung a g6t png [57] : dunggit. 

dung a h6k png [57] : dunghal. 

dung*h^l png 1: dungaw nang halos 
kasama ang katawan 2 : unat ng leeg 
upang makakitang mabuti: dunghak. 

dung a h^w pnd dung a ha a w)n, du a 
mung a h£w [57] : higitin ang leeg 
tulad ng sa gansa. 

du*ngis png : dumi sa katawan, lalo 
na sa mukha : amol, amos, buling, 
dAngos, damos, dusing, tap-ing. 

dung a ka*^*nan png [HU] : bantilan 2 . 

dung a k^l png: paghukay o pagbung- 
kal sa lupa. 

dirngo pnr 1: mahiyain dahil kulang 
ng tiwala sa sariling kakayahan : duko, 
tiyope, torpe 2: [Bik] ilong. 

du*ngog png [Hil Seb War] : dangal 
var dungog. 

du a ng6l png [57] : kahol ng aso; 
atungal ng hayop : dongil. 

du-ngon pngBot [Bik HU Iba Seb Tag 
War ] : punongkahoy ( Heritiera littera- 
Us) na tumataas nang 5-15 m, luntiang- 
dilaw ang bulaklak, at hugis- bangka 
ang bunga : dognon, dumdum, dumon, 
paronapin, pai.ungapoy. 

du-ngos png: puwang sa magkabilang 


panig ng tadyang sa ibaba ng butong- 
dibdib; ang karugtong ng lalamunan, 
tulad ng pantog na unang tunawan 
ng kinain. 

du a ng6t png [Seb] : kulangot 1 . 

du*ng6t pnr [57] : tila nasa dulo ng 
panganib. 

dung*pcip pnr [Ilk] : pitpit. 

dung-par png [Ilk] : bunggo. 

dung-s^ png [Ilk] : tuka 2 . 

dung*sol png [IK] : martilyo ng panday. 

dung*s6l png : pook na laging pinu- 
puntahan o pinapasyalan. 

du*ngus png [Kap] : sikmura. 

dun a kal/m^du a mun a kal, ma a dun a kal, 
i a dOn a kal, dun a k6 a lan [Bik] : dumapa. 

du-nong png [Bik Pan Tag] 1 : kata- 
ngian o kalagayan ng pagiging ma- 
talino o matalas ang isip; kaalaman 
ng wasto at totoo kasama ng maka- 
twirang pasiya o kuro-kuro turigkol 
sa isang gawa o kilos : balu, dumug, 
hibaro, sirib, TuroM, ukob 2: anumang 
nagpapakilala ng malawak na ka¬ 
alaman Cf ISKOLAR : BALU, DUMUG, 
HIBARO, SIRIB, TUTOM, UKOB -pnr ma* 

ru a nong. 

du a n6t pnr [Hil Seb War] : bulok. 

dun a s6l png: bulusok, talon, o laglag 
ng agos ng tubig mula sa itaas hang- 
gang sa lunas ng isang bangin. 

dun a tug png [Ifu] : lulod. 

du-nu*ra png Lit Mus [Agt] : awit ng 
pag-ibig na may mahahabang berso. 

duo (du-wo, du-o) png [Ing Esp] : 
pares ng artista, mang-aawit, at iba 
pa : duweto. 

duodecimo (dyu*wo*de*si*m6) png 
[Ing] 1: sukat ng pahina, humigit- 
kumulang sa 12.55 sm x 18.75 sm 2: 
aklat na may ganitong sukat. 

du a 6g png [HU] : pook. 

du*ok png [ War] : malapit na kamag- 
anak. 

du-ol png 1 : Bot [Hil Seb War] daluro 
2 : lapit. 

du a 6l png: pagkapahamak; pagkades- 
grasya; pagkasawi : rool. 

du a 6m pnd mag a du a 6m, du a o a min, 
du a mu a 6m [Ilk] : ngumatngat ng 
bigas at iba pang butil. 

du*ong png 1 : daong 2: prowa 3: 
laro ng dalawang tao na magkahawak 
ang kamay at pinagsasaklit ang ka- 
nilang mga paa habang magkaharap 
na nakaupo at paugoy-ugoy na tila 
bangkang inaalon sa dagat: daong 4 . 

du*6p pnr: nakadaop. 


4 


duot 


224 


duryan 


du a 6t pnr : maulap; madilim; maku- 
limlim. 

duotone (dyu*wo*town) png [Ing] 1: 
sa paglilimbag, larawang half-tone 
na may dalawang kulay mula sa ori- 
hinal at ginagamitan ng magkaibang 
iskrin 2 : proseso ng paggawa nito. 

du*pa png: kamanyang; insenso. 

du-pa-an png : sisidlang pinagsusu- 
uban ng insenso : insensaryo. 

du-pa-an png [ST] : maliit na kawan 
var dupaan. 

du'pang png: varyant ng duwapang. 

du'pa-ya-nfn png Lit Mus [ST] : 
sinaunang awit ng tagumpay ng mga 
magdaragat. 

du-pi pnr: huwad, tulad ng barya. 

du*pi # kal png [Esp duplicar }: sunod- 
sunod na tugtog ng kampana: rfjpike. 

du a pil png Mit : anting-anting. 

du*pMas pnd ma-dirpMas, du*mu* 
pHas v i-ka-du-pMas [HU Tag] : 

madulas at madapa. 

dup*lak png [Tan] 1: sakit ng hala- 
mang dulot ng kulisap 2 : dapulak. 

dup*l6*ro png kit [Esp duplo+ero] : 
sinumang may kaalaman sa duplo o 
pagtatalong patula; manduduplo. 

duplet (du’plet) png Mus [Ing] : set 
ng dalawang nota na tinutugtog sa 
tiyempo ng tatlo. 

duplex (du*pleks) png Ark [Ing] Is 
apartment na may dalawang palapag 
2 : bahay na hinati para sa dalawang 
pamilya. 

duplex (dii-pleks) pnr [Ing] 1: dala- 
wahan; doble 2 : sa makinarya, may 
dalawang magkatulad na bahagi ng 
isang balangkas na aandar kahit wala 
ang isa 3: sa sistema ng komuni- 
kasyon, computer, at katulad, nakapag- 
hahatid ng senyas sa magkabilang 
direksiyon nang sabayan. 

duplicate (dup-li-keyt) png pnr [Ing) : 
duplikado. 

duplicator (dyu-pli-key-tor) png [Ing] : 
duplikador. 

dup-li a k3*do png [Esp duplicado] 1: 
anumang katulad na katulad ng ori- 
hinal: kopya, sipi 2: Bat pangalawang 
kopya ng liham o dokumento : dup¬ 
licate, duplikeyt. 

dup'li*k£’do pnr [Esp duplicado] 1: 
kamukha o kapareho ng orihinal; 
kinopya 2 : may dalawang magkatug- 
mang bahagi 3: pares 4: dalawang 
ulit ang laki o dami. 

dup # ii*ka*d6r png [Esp duplicador] : 
makinang nakagagawa ng kopya ng 


mga dokumento at iba pa : dupli¬ 
cator. 

dup a li a k£yt png [Ing duplicate] : 
duplikado. 

dup*lfs png [ST] : maliit na kamot: 

GURUS. 

% 

dup*li*si a d4d png [Esp duplicidad] : 
pandaraya; panlilinlang; pagdada- 
lawang-mukha. 

dup*lo png Lit [Esp] : noong panahon 
ng Espanyol, popular na pagtatanghal 
kung may lamayan at tinatampukan 
ng mga makatang nagpapaligsahan 
bilang tagapagsakdal at tagapag- 
tanggol sa isang dula ng paglilitis. 

dupdu*han png Lit [Esp duplo+han ] 
1 : paligsahan sa duplo 2 : pook na 
pinagdarausan ng laro o paligsahan 
sa duplo. 

du*p6 png Bot [Iba] : saging. 

du a p6k png: katangian ng isang bagay 
na mahina o madaling masira var 
rupok - pnr ma a ru a p6k. 

du a pong png A : baga 2: Alp tao na 
tinutuksong maitim. 

du a p6ng png: dapulan. 

du*p6t png [War] : adhikain; hangarin. 

du-pot pnr [ Seb ] : matalik. 

dup*p6 png [Ilk] 1: taglagas 2; Simula 
ng tag-uian 3: panahon ng pamu- 
mulaklak. 


du a pu a ng£n png : kalan na kahoy 
ang panggatong : kalanan. 

v 

du*rS png [Kap Tag Tau War] 1 : laway 
na ibinuga : tsiPA 2: pagkabuga ng 
laway var lura : Lsipa -pndduTi\WT&, 

du-ra-^n, rdu a rd f man a du a rfi. 

du-r^-an png : sisidlan ng dura: isku- 
pidor. 


du a ram-pd*rang png Bot : yerba 
(.Parosela glandulosa) na 30-60 sm 
ang haba, may malalilang tangkay, 
may tinik, at mga bulaklak na tila 
luntian ang takupis : agogo, sampa- 

SAMPALUK,\N, TSANG PARANG. 

du a ras*y6n png [Esp duracion] 1: haba 
ng panahon ng pagpapatuloy ng isang 
bagay : duration 2 : itinakdang haba 
ng oras : duration. 

du a r£t pnr [Bik] : malandi. 

duration (dyu-rey-syon) png [Ing] : 
durasyon. 

du*r4y pnr [Hil] : paulit-ulit sinusuway 
ang ipinagbabawal : ulibaron. 

du-rek png Med [Ilk] : tulok. 

du*r6k-dek png [Ilk] : haligi ng bakod. 

duress (dyu-res) png [Ing] 1: pag- 
bilanggo, pagtakot, o anumang ma- 


rahas na gawain upang pilitin ang 
isang tao na gawin ang isang b^ay 
2: pagkabilanggo na labag sa batas. 

du a ri pnr [ST] : magaling magsalita. 

du a rhdu a ri png Zoo [Bik] : kuliglfg. 

du a ro png: alok na may pagpipilit. 

du*rd png 1 : butas na gawa ng anu¬ 
mang matulis na bagay 2 : padiing 
duldol ng isang bagay na may tulis 
Cf tuhog : sundot, tusok 3: pag- 
domina sa isang tao, kasabay ng pag- 
tuturo ng daliri -pnd man a du a rd l 
du a mu a rd, du a ru a ih, i a pan a du a r6. 

du*ro pnr [Esp] t : matigas 2: masidhi; 
masilakbo. 


du a rog png : pagpino sa isang bagay 
sa pamamagitan ng dikdik, bayo, 
giling, hampas, halo, at katulad : 

dugmok - pnd ma-du-rog, du*ru*gin v 
du a mu a rog. 

du a t6g pnr 1: pinagpira-piraso nang 
maliliit; pinulbos : pulpol 2 2 : niluray 
3: Kol lasing sa droga. 

du-rok pnd mag a du a rok f i a dii a rok # 
du a mu a rok, i a pan a du a rok, du a nS a kln 

[ST] : maghanap ng isang bagay sa 
tubig sa pamamagitan ng kahoy na 
mahaba. 

du-rol png 1 : sukat sa ilalim ng isang 
butas na di-kalaliman 2 : paglalagay 
ng tanda sa pamamagitan ng guhit, 
ukit, tulos, o anumang bagay upang 
pagbatayan ng pagsisimula o pagla- 
lapatan ng isang gawa. 

du a ron png Zoo [Bik War] : balang. 

du a r6n png Zoo [Pan] : tipaklong. 

du a r6 a ot png [ST] : langit na kulimlim 
o maulap. 

du a r6t pnr [ST] : walang panahon sa 
ibang bagay. 

du a ru pnd du a mu a r£i l mag*du*ru, I* 
du-ru [Kap] : mag-alok ng paninda. 

du-ru-^n png [durd+an] 1: anumang 
tusukan, gaya ng maliit na kutson 
para sa aspile 2: tuhugan, gaya ng 
piraso ng kahoy o metal na gina- 
gamit sa pag-iihaw ng karne o isda. 

du*ru a gis*ta png Kol [Tag durog+Esp 
ista] : adik. 

du a ru*ng^ a wan png [ST du+dungaw+ 

an] : bin tana. 

% 

du a ru a wdn jMmag a du a ru a w6n, du a 
ru a wa a nfn t i a pag*du*ru a w&n [Kap]: 
makipagkasundo ukol sa isang bagay. 

dur a y£n png Bot [Mrw Tag] : punong- 
kahoy (Durio zibethinus) na tumataas 
nang 20 m, puti ang bulaklak, biluhaba 
ang bunga na balot ng mga tinik, at 
maamoy var dulyan, durian. 























. . s .. 


J. . 



* 


4- 4i>t 



* v'r.n*' * •- * - 


dusa 


du*sa png [Bil Kap Tag\ : hirap na 
likha ng pasakit sa katawan o dam- 
damin: hilahil, hirap, sakit, dalita 


-pnd mag*du*s&, pag-du-s^-hin, 
i'pag-du’sa. 


du-s3k/wr/ma-du-s£k, du*mu-s£k, 
du-sa-kfn [Hil\ : sugatan sa pama- 
magitan ng pagsaksak ng matalas at 
matulis na patalim. 


du-say pnd i*du*say, mag*du*say, 
du*s£*yan [ Bik] 1 : mag-alay; mag- 
handog 2: makiramay; makidalam- 
hati. 


dus*d6s png 1 : galis ng mga hayop 
na may pinong balahibo 2: [Ilk] 
lambat na bilugan ang gilid, gina- 
gamit sa pangingisda sa mababaw 
na ilog. 


du'Sing png [Kap Tag] : dungis. 


du'Sd png Bot : yerba ( Kaompferia 
galanga) na napagkukunan ng la- 
man g-ugat at pampalasa sa kanin : 


DUSOG, DUSOL, GISOL. 


du*s6 png [Bik] : kirot. 


du*so png [War] : dagsa. 


png 


png [ Bik] 


png 


du*song pnr: matatakutin. 


duS'td png [Bik Kap Tag] 1 : pagma- 
malabis; panlalait; pag-alipusta 2: 
kahihiyan 3: abang-aba o kahabag- 
habag na kalagayan sa buhay - pnd 

man*dus*td, dus-ta-in. 


dustbin (dast-bin) png [Ing] : basu- 
rahan. 


du*t& png [HU] : lupa 1 * 


du*t£k png [Pan] 1 : dumi 2: yagit. 


Dutch (dats) png [Ing] : Olandes. 


dut'dot png [Bik] : salagoy. 


dut-d6t png [Bik Tag] : pagsundot o 
paghalo sa pamamagitan ng daliri o 
anumang bagay na matulis -pnd dut* 
du*tfn, i*pan*dut*d6t, marvdut-dot. 


dut-dut png [Ilk !: balahibo. 


dli*ti png [57] : paggalang var doti. 


du-tsa png [Esp ducha] : kasang- 
kapang bilog na may maliiit na butas 
ang rabaw na nilalabasan ng tubig 
at gamit sa paliligo sa banyo : shower. 


du*tung png [Kap] : kahoy. 


du-tun-tirlmg png Bot [Kap] : kama- 



gong 


duty (dyu*ti) png [Ing] 1 : tungkulin 
2: tax 3: trabaho. 


duty free (dyu-ti fri) pnr [Ing] : libre 
sa tax. 


*'!1» !#• ||"lla• 
.. .1 






duty free shop (dyu-ti fri syap) png 
[Ing] : tindahan ng mga produkto 


na libre sa tax. 


du*um png : gabi. 


du # w£ png [Bik] : dalawa. 


du*w6-du‘w6 png [Bik] : alinlangan. 


du-w^g png: tao na kulang sa tapang, 
tibay, o tigas ng loob. 


du*wa*g4y pngMus [Bil Tgk] \ kutet 
var aduwagey. 


du a w£k png : Simula ng pagduwal. 


du^wdil png: pakiramdam na tila ma- 
susuka ngunit pawang hangin lamang 
ang lumalabas : dugwa -pnd ma*du* 
w6l, i*du*w^i, du*mu a w£l. 


du*w4*ia png [Kap] : hiwaga 

ma*du*w4*la. 


pnr 


du*wa*ifs*mo png [Esp dualismo] 1: 
pagiging dalawahan o dalawa: dhheism 
2: Pil teorya na sa anumang sakop 
ng realidad, mayroong dalawang mag- 
kahiwalay na prinsipyo : ditheism 3: 
Teo a teorya na patas ang lakas ng 
mabuti at masama sa mundo b teorya 
na may personalidad si Kristo na tulad 
ng sa tao at sa diyos : ditheism. 


du'wdtng pnd mag*du"w£ng fl hdu* 
w4ng, du-wa-ng^n [Kap] : magbigay 
„ ng isang bagay. 


du a w£"pang png [S71 : sakim var 
dupang. 


du*w^ a roy/m<imag # du a w6-roy f du* 
mu-w^-roy, du-wa*ru*yin [57] : 

pakiusapan ang isang tao upang pag- 
bilhan o bilhan. 


du*waw png Bot [Seb Tag-Bag] : dilaw 2 . 


du*way png [57] : suklam. 


du*weg png Zoo [Pan] : kalabaw. 


du*we*lfs*ta png [Esp duelista] : tao 
na nakikipagduwelo. 


du*w6*lo png [Esp duelo] 1: labanan 
sa eskrima o baril ng dalawang tao 
upang ipagtanggol ang dangal 2: 
anumang paligsahan o labanan ng 
dalawang tao o pangkat; sukatan ng 
lakas : akIp 2 , desapyo, duel - pnd mag* 
du*w6*lo t ma*ki*du*w6*Io. 


du*w6n*de png Mit [Esp duende] : 
maliit na nilikhang may superna¬ 
tural na kapangyarihan Cf tiyanak j 


PATIANAK. 


du*w6n*de*sil*yo png Mit [Esp duen- 
decillo] : duwendeng napakaliit o 
munti : duwendesito . 


du*w6n*de*si*to png Mit [Esp duen- 
decito] : duwendesilyo. 


du*w6*to png Mus [Esp dueto] 1: 
pagtatanghal na may dalawang boses, 


dyak en poy 


dalawang tagatugtog, at iba pa 2: 
komposisyon na may dalawang taga- 
pagtanghal : duet, duo. 


du*wit png : pagnanakaw nang ma- 
liitan at unti-unti Cf dukot, kupit, 
umit -^nddu'wi-tin, man*du*wft f 
i*du*wit. 


du-wong png [57] : harapan o prowa 
ng sasakyang dagat. 


du*yak^n^man*du*yak l ma*du*yak 
du*y£*kin [57]: manloko ng kapuwa. 


du*yan png [Bik Kap HU Ilk Seb Tag 
Seb] 1 : higaang isinasabit, karaniwang 
gawa sa tinilad na kawayan o yantok, 
nilalang lubid, at tinatalian sa mag- 
kabilang dulo upang maiugoy: abyog, 

ALUYAN, ANDOYAN, BUWAAN, DUNDUNGAN, 


INDAYON, KASSON, SABROTA, SALAYOTA, 

poyotan 2: upuang nakabitin sa pa¬ 
mamagitan ng lubid o kadena na 
iniuugoy : hamaka, hammock - pnd 

mag*du*yan, i*du*yan. 


du-yap/mddu-y^-pan, du*mu*yap, 
man*du*vaD [571 : tinenan nang 


yap [571 : tingnan nang 


pairap 


duy*d6y png: panghimagas na gawa 
sa hinog na kalabasang minasa, hi- 
naluan ng asukal, at kinayod na niyog. 


du*yo png 1 : pinakamahalagang panig 
ng simbahan o bulwagan, karaniwang 
nasa dulo 2: kabilang dulo 3: ta- 
nawin o tabing na panlikod ng isang 
tanghalan : telon-de-pondo. 


du*yog png 1 : [Ilk] mangkok 2: Mils 
[Seb War] saliw 2 3: [HU] gumon. 


du*y6g pnr : may pinsala o bulag 
nang bahagya ang isang mata. 


dtryong png 1: Zoo [Seb Tag War] 
dugong 2: [Sml] sasakyang pinag- 
papatungan ng ililibing 3: Ana buto 
sa balakang 4: bulbol. 


du*y6ng png [Baj] : lapidang yari sa 
kinulayang kahoy, binilog ang da- 
kong itaas na gilid, at inukitan ng 
bulaklaking disenyo. 


duy*p6 png [Pan] : umpok. 


dwarf png [Ing] 1: tao na pandak, 
karaniwang normal ang laki ng ulo 
, ngunit maikli ang mga paa at kamay 
2: Mit duwende 3: maliit na bituin 


3: bagay na maliit kaysa karaniwan. 


Dy, symbol (di-way) Kent [Ing\ : dys¬ 


prosium 


dya png [57] : maruming tubig sa 
tabing dagat. 


dyak en poy png [Jap jan ken port] : 
pandalawahang laro at paglalaban 
ng inihuhugis ng kamay, gaya ng bato, 
papel, gunting, at iba pa. 




dyakpat 


226 


dyubol 


dy£k*pat png [Ingjackpot] : jackpot. 

dy&m*bol png Isp [ Ingjumpbali] : sa 
basketbol, bolarig inihagis nang pai- 
taas ng reperi upang pag-agawan ng 
naglalaban : jumpball. 

dye (day) png [Ing] : tina. 

dyey : tawag sa titik J. 

Dy6-se-b6! png Mit [Ing Jezebel] : 
Jezebel. 

dyi : tawag sa titik G. 
dying-gel png Kol [Ing jingle] : ihi. 

dyip png [Ing jeep] 1: sasakyang de¬ 
motor, may apat na gulong, at kara- 
niwang sangkapat na tonelada ang 
bigat na kayang dalhin 2: dyipni : 

JEEP. 

dyi'p-ni png [Ingjeep] 1: dyip na gina- 
wang pampasahero o panghakot ng 
kargada, karaniwang naglalaman ng 
12-16 pasahero 2: dyip 2 . 

dyke (dayk) png [Ing] 1: varyant ng 
dike 2: lesbian. 

dynamics (day*na*miks) png [ Ing] 

1: sangay ng mechanics na may ki- 
nalaman sa galaw o kilos ng lawas sa 
pamamagitan ng lakas o puwersa : 
dinamikA 2: pywersang nakaaapekto 


sa galaw o pagbabago : dinamikA 3: 
Mus pag-iiba-iba ng lakas ng tunog 
sa pagtatanghal : dinAmikA. 

dynamite (day-na-mayt) png [Ing] 
1 : dinamita 2 : tao, bagay, o sitwasyong 
mapanganib 3: narkotiko; lason 4: 
tao o bagay na kahanga-hanga o ma- 
kapangyarihan. 

dynamo (day-na-mo) png [Ing] 1: 
makinang lumilikha ng enerhiyang 
elektrikal mula sa enerhiyang meka- 
nikal : dinamo 2 : tao na masigla. 

dynasty (day*nas*ti) png [Ing] : di- 
nastiya. 

dysentery (di-sen-te-rf) png Med 
[Ing] : disenteriya. 

dysfunction (dis-fangk-syon) png 
[Ing] : abnormalidad o pagkasira 
ngfunsiyon. 

dyslexia (dis-lek-sya) png Med [Ing] : 
sakft na sumasagka sa paglaki ng tao 
at nakikita sa paghihirap bumasa at 
sumulat. 

dysmenorrhea (dis*me‘no*rf*ya) png 

Med [Ing] : dismenoriya. 

dyspepsia (dis-pep-sya) png Med 
[Ing] : hindi pagkatunaw ng kinain. 


dysphasia (dis-fey-sya) png Med [Ing] : 
kakulangan ng koordinasyon sa pag- 

sasalita dahil sa pinsala sa utak. 

* 

dysphoria (dis-for-ya) png Med [Ing] : 

kondisyon ng pagkabalisa o paska- 
tuliro ng isip. ^ 5 

dysplasia (dis*pley*sya) png Med f/ng| : 
abnormal na pagtubo ng tissue. 

dyspnea (disp-nya) png Med [Ing] : 
kahirapan sa paghinga : disneya. 

dysprosium Cdis*pro«syum) pngKem 
[Ing] : element na metaliko, ma- 
lambot, at pinilakan (atomic number 
66, symbol Dy). 

dystocia (dis-to-sya) png Med [Ing] : 
mahirap at matagal na panganganak. 

dystopia (dis*to*pya) png [Ing] : 
bisyon o pananaw sa lipunan na tila 
bangungot dahil sa kalagiman, kara¬ 
niwang tumutukoy sa estadong tota- 
Jitaryo o may mataas na teknolohiya 

>!"Cf UTOPIA. 

# 

dystrophy (dfs-tro-flf) png Med [Ing] : 
malnutrisyon. 

dyu-bol png Ana [Tau] : butas ng 
puwit. 






E, e png 1: ikalimang titik sa alpabe- 
tong Filipino at tinatawag na i 2: 
ikalima sa isang serye o pangkat 3: 
Mus a ikatlong nota ng eskalang 
diyatoniko sa C major o ikalima sa 
kaugnay na eskala ng A minor b na- 
kasulat na nota na sumasagisag sa 
tonong ito 4: pasulat o palimbag na 
representasyon ng E o e 5: tipo, 
tulad ng sa printer upang magawa 
ang titik E o e. 

E, e (e) png 1: ikalimang titik sa aba- 
kadang Tagalog 2: katagang gina- 
gamit na pang-una o panghuli sa 
isang salita, parirala, o pan gun gu- 
sap na nagpapahiwatig ng pag-iwas, 
pag~aatubili, o pagkakaila. 

E, e! (e) pdd : kataga na nagpapa- 
hayag ng pagkutya, panunuya, o 
pagtataka. 

E, symbol Pis : enerhiya. 

e png Mat : base ng natural loga¬ 
rithm na tinatantiyang katumbas 

ng 2.71828. 

e pud Kol : varyant ng ay. 

e g, daglat (i-dyi) png [Ing Lat ] : 
exempli gratia. 

each (its) pnb [Ing] : bawat isa. 

eager (i-ger) pnr [Ing] : sabik; na- 
nanabik. 

eagle (i-gel) png Zoo [Ing] : banoy/ 

eagle-eyed (i-gel ayd) pnr [Ing] 

: matalas ang^ mga mata; napaka- 
linaw ang paningin. 

eaglet (ig-let) png Zoo [Ing] : ina- 
kay na banoy. 

ear (ir) png Aria [Ing] : tainga. 

eardrum (ir-dram) png Ana [ Ing] : 
lam ad sa panggitnang tainga. 

earl (erl) png [Ing] : konde. 

earldom (erl-dam) png [Ing] 1: tung- 
kulin ng isang konde; pagkakonde 
2 : panahon ng panu-nungkulan ng 
isang konde. 

ear lobe (ir lowb) png Ana [Ing] : 
malambot na ibabang bahagi ng 
panlabas na tainga. 


earmark (ir-mark) png [Ing] 1 : tanda 
o panandang ikinakabit o inilalagay 
sa tainga 2: palatandaan. 

earmuff (ir-maf) png [Ing] : pambalot 
o pantakip sa tainga na nagsisilbing 
pananggalang sa lamig at ingay. 

earn (ern) pnd [Ing] : kumita o su- 
mahod 2: magtamo o magkamit 3: 
tumubo; makinabang 4: maging 
karapat-dapat. 

earned surplus (ernd sur-plas) png 
[Ing] : naipon na tubo o kinita ng 
korporasyon na hindi pa naibaba- 
hagi sa mga istakholder. 

earnest (er-nist) png [Ing] 1 : pan- 
nang bayad 2: Bat earnest money 
3 : pangako; garantiya; panagot 

earnest (er-nist) pnr [Ing] 1 : mata- 
pat 2: masigasig; matiyaga 3: maa- 
lab; marubdod 4: mahalaga. 

earnest money (ern-nistma-ni) png 
Bat [Ing] : salapi bilang patunay ng 
Kasunduan sa Bilihan na nanga- 
' 'ngahulugang hindi maaaring ipag- 
bili sa iba ang bagay na napagka- 
sunduang ipagbili sa loob ng tak- 
dang panahon; paunang bayad : 

EARNEST 2 . 

earphone (fr-fown) png [Ing] : apa- 
ratong pantamga na nakatutulong 
sa pandinig o nakatatanggap ng 
komunikasyong panradyo o pante- 
lepono. 

earring (ir*ing, ir-ring) png [Ing] : 
hikaw. 

Earth (erth) png [Ing] 1 : panlimang 
pinakamalaking planeta sa sistemang 
solar at pangatlong pinakamalapit 
sa Araw : Lupa, Tiyf.r\ 2: planetang 
tinitirahan ng tao at iba pang may 
buhay : Lupa, Tiyera. 

earth (erth) png [Ing] 1 : daigdig; 
mundo 2: lupa. 

earthenware (er-dien-wer) png [Ing] : 
kagamitan na yati sa hinumong luad, 
tulad ng tapayan. 

earthling (erth-ling) png [Ing] 1: 
taong-lupa 2: tao na makamundo. 


earthquake (erth-kweyk) png [Ing] : 
lindol. 

earthworm (eit-worm) png Zoo [Ing] : 
bulateng-lupa. 

earwax (fr-waks) png [Ing] : tutuli. 

ease (is) png [Ing] 1 : kaginhawahan 
2 : kawalan ng pagkainip at pagka- 
balisa 3: kariwasaan 4: kadalian 5: 
pagpapahinga; pamamahinga. 

easel (l-sel) png [Ing] t : patungan 
ng kambas 2: kabalyete 4 3: kali- 
punan ng mga likha ng isang pintor 
o ilustrador. 

easement (is-ment) png Bat [Ing] 1: 
karapatan na magamit ang lupa ng 
iba : right of way 2: pasanin na 
nakapataw sa isang ari-arian na hindi 
natitinag para sa kapakanan ng ibang 
ari-arian na hindi natitinag. 

east (ist) png [Ing] : silangan. 

eastbound (fst-bawnd) pnr [Ing] : 
pasilangan; papunta sa silangan. 

Easter (is-ter) png [Ing] : panahon 
ng pagdiriwang sa muling pagka- 
buhay ni Kristo; Pasko ng Pagkabuhay. 

Easter egg (is-ter eg) png [Ing] : itlog 
na nilagyan ng disenyo at ipinami- 
migay o ipinahahanap tuwing Easter. 

Eastern Samar (fs-ternsa-mar) png 
[Ing] : lalawigan sa silangang Visayas 
ng Filipinas, Rehiyon VIII. 

Easter sepulchre (is-ter sep-ul-ker) 
png [Ing] : sepulkro. 

Easter Sunday (is-ter san-day) png 
[Ing] : Linggo ng Pagkabuhay. 

eat (it) pnd [Ing] : kainin; kumain. 

eatery (i-te-ri) png [Ing] : restoran 
o pook na kainan; karinderya. 

eau-de-vie (o-de-vi) png [Fre] : brandi. 

E-ba png [Esp Eva] : sa Bibliya, unang 
babae na nilikha ng Diyos; asawa ni 
Adan : Eve. 

6*bak png Kol : tae; dumi. 

e*bal*was*y6n png [Esp evaluacion] 
1 : pagtaya sa halaga o presyo : 
evaluation 2: pagsusuri; pagma- 


c 




ebangheliko 


228 


edad 




Ei 


marka; pagtatasa : evaluation. 

e a bang a h£ a li a k6 pnr [Esp evangelico] : 
kaugnay o tungkol sa ebanghelyo : 

EVANGELICAL. 

e*b£ng a he a lis a mo png [Esp evange- 
lismo\ 1: pagpapakalat, pangangaral, 
° pagpapahayag ng Ebanghelyo; 
gawain ng ebanghelista : evangelism 
2 : mga doktrina o simulaing ebang¬ 
heliko : evangelism 3: pagsunod sa 
doktrina, simbahan, o pangkat ebang¬ 
heliko : evangelism. 

e a bdng*he a lis*ta png [Esp evangelista ] 

1: tagapagkalat o tagapangaral ng 
Ebanghelyo : evangelist 2: sinuman 
sa apat na manunulat ng Ebanghelyo 
(Juan, Mateo, Marcos, at Lucas) : 
evangelist. 

E a bang*h£l*yo png [Esp evangelio ] 

1: mga doktrina na itinuro ni Kristo 
sa kaniyang mga apostol; maka- 
Knstiyanong pagpapahayag: Gospel 
2 : kasaysayan ng buhay at mga aral 
ni Kristo na nilalaman ng Bagong 
Tipan : Gospel 3: mabuting balita 
ng Diyos : Gospel. 

e a ba *nis*ta png [Esp] : tao na guma- 
gawa ng kabinet; manggagawa ng 
kabinet. - 

6*ba*nis*te a ri a ya png [Esp ebanisteria] : 
pagawaan ng kabinet. 

6 a ba a n6 png [Esp] : kamagong 2 . 

e a ba a po a ras*y6n p n g [Esp evapo¬ 
ration ] 1: pagpapalit ng anumang 
substance mula likido tungo sa gas : 
alanguang, evaporation 2 : pagpapa- 
singaw at pagpapalit ng bahagi ng 
isang substance sa pamamagitan ng 
kondensasyon : evaporation 3 : pag- 
kawala ng isang substance na walang 
naiiwan na anumang bakas Cf iga, 
singAw : evaporation. 

ebb (eb) png [Ing] : kati. 

e a bi a d&n*si a y£ png [Esp evidential 
1: saligan ng paniniwala : evidence, 
katibayan 2 : anumang nakapagpa- 
palinaw o nakapagpapaliwanag; tanda 
o marka : evidence 3: Bat mga katu- 
nayan, sa anyong pahayag ng saksi, 
dokumento, at iba pang bagay na 
kilala ng mga saksi at inihaharap sa 
hukuman o sa panghukumang lupong 
tagahatol bilang katibayan ng mga 
bagay o pangyayaring pinag-uusapan 
o pinagtatalunan var ebidensya Cf 

PATUNAY : EVIDENCE. 

e a bi*d6n-te pnr [Esp evidente] : hayag 
o lantad; halata; kitang-kita: evident. 

§ a bol png [Gui-Bag Tag-Bag ] : bangan 
var ebo. 


e*bo a lus a y6n png [Esp evolution ] 1: 
proseso ng pagbabago mula sa simple 
hanggang sa higit na komplikadong 
anyo : evolution 2: Bio pagbaba- 
gong-anyo ng isang hayop o hala- 
man mula sa mga sinaunang anyo : 
evolution 3: pagsingaw ng gas o init: 
evolution. 

e a bo a lus a yo a nis a mo png [Esp evolu- 

cionismo ] : paniniwala sa ebolusyon : 
evolutionism. 

6*bo*ni png Bot [Ing ebony ] : kama¬ 
gong 2 . 

ebony (e-bo-nf) png [Ing] : kamagong 2 . 
E a br6 a o png [Esp Hebreo] : Hebrew. 
6*bun png [Kap ] : itlog. 

6 a bus png [Kap] : bule. 

EC (i-si) [Ing] : European Community. 
Ecclesiastes (i«kli*zi*yas*tiz) png 

[IngLat] : Eklesyastes. 

ecclesiastic (Mdi*zi*yas*tik) pnr [Ing. 

Lat ] : eklesyastiko. 

Ecclesiasticus (ekde-si-yas-tLkus) png 
[Ing Lat ] : sa Bibliya, aklat sa Apo¬ 
crypha na naglalaman ng mga moral 
at praktikal na kasabihan. 

ECG, daglat (i-si-dyi) [Ing] : electro¬ 
cardiogram. 

echelon (e*she*lon) png [Ing : eskalon. 

echeveria (et-se-ve*ri-ya) png Bot 
[Ing] : yerbang (. Echeveria secunda) ) 
makatas at walang puno, malapad, 
masinsin, at matubo ang dahon, at 
pula ang bulaklak. 

echinoderm (e-kay-no-derm) png Zoo 
[Ing] : anumang hayop sa tubig 
(phylum Echinodermata) na may 
bahaging parang sinag o silahis, gaya 
ng bituing-dagat, salango, at katulad. 

echo (e*ko) png [Ing] : alingawngaw. 

echocardiography (e-kow-kar-dyo- 

gra-fi) png [Ing] : paggamit ng ultra¬ 
sound sa pagsisiyasat sa galaw o tibok 
ng puso. 

echoencephalography (e kow en- 

se-fa-16-gra-fT) png [Ing] : paggamit 
ng ultrasound sa pagsisiyasat sa mga 
estruktura sa loob ng bungo. 

eclair (l-kleyr) png [Ing] : keyk na 
maliit at bilohaba na may palamang 

krema, at may tsokolate o kape sa 
ibabaw. 

eclampsia (i-klamp-si-ya) png [Esp 
Ing] : eklampsiya. 

eclectic (i-klek-tik) pnr [Ing : eklek- 

tiko. 

eclipse (i* klips) png [Ing : eklipse. 
eclogue (ek-log) png Lit [Ing : egloga. 


eco- (e-ko, f-ko) pnl [Ing] : tumu- 
tukoy sa ekolohiya. 

ecology (hkodo-dyf) png [Ing : eko¬ 
lohiya. 

economic (i*ko-nom*ik) pnr [Ing] : 
ekonomiko. 

economics (i-ko*nom-iks) png [Ing : 
ekonomika. 

economist (uko-no-mist) tong-Ung 1 : 
ekonomista. 

economy (i-ko-no-mf) png [Ing] ; eko- 
nomiya. 

ecosphere (ukows-fir) png [Ing] : 
rehiyon sa kalawakan, kabilang ang 
mga planeta na maaaring pamuhayan. 

ecosystem (i-kow-sis-tem) png [Ing : 
biyolohikal na komunidad ng mag- 
kakaugnay na organismo at ang kali- 
giran ng mga ito. 

ecru (eykru, ek-ru) png [Ing] : 

; mapusyaw na kulay kape. 

ecstasy (eks-ta-sf) png [Ing] 1 : labis 
na kaligayahan 2: Sik emosyonal o 
relihiyosong pagkawala sa sarili o 
pagkatulala. 

ecto- (ek’to) pnl [Ing] : sa labas. 

ectoderm (ek-to-derm) png Ana 
[Ing] : ektodermo. 

ectogenesis (ek-to-dye*ni*sis) png 
Bio [Ing] : pagsulpot ng mga estruk¬ 
tura sa labas ng organismo. 

ectomorph (ek*to*morf) png [Ing] : 
sa pag-eehersisyo, katawang payat. 

-ectomy (ek*to*mi) pnl [Ing : tumu- 
tukoy sa pagtanggal ng isang bahagi 
ng katawan sa pamamagitan ng ope- 
rasyon. 

ectopia (ek-top-ya) png [Ing : ektopya. 

ectopic (ek-to-pik) pnr [Ing : ektopiko. 

ectoplasm (ek-tow-pla-zam) png 
[Ing] : malinaw at malagkit na pan- 
labas na balot ng cytoplasm sa uni¬ 
cellular na organismo tulad ng amoeba. 

Ecuador (ek*wa*dor) png [Ing] : 
republika sa hilagang-kanlurang 
Timog America. 

ecumenical (e-kyu*me*ni*kal) pnr 
t Ing : ekumeniko. 

ecumenism (e-kyu-memi-zem) png 

[Ing : ekumenismo. 

eczema (ek*si*ma) png [Ing] : eksema. 

ed, daglat (i*di) : editor; edisyon; 
edukasyon. 

edacious (i*dey*shush) pnr [Ing] : 
matakaw; malakas kumain. 

e a d4d png [Esp] : gulang; taon. 








•rtr 


-T?r 



229 



edad ng mayorya 


egoismo 



e*dad ng ma*y6r*ya png Bat [Esp 

mayor de edad] : wasto o hustong 
gulang; dalawampu’t isang taong 
gulang pataas : kahingkod, mayorya, 

LAWFUL AGE, LEGAL AGE. 

Edam (Edam) png [Ing] : keso de bola. 

Edda (e-da) png Lit [Ing] : alinman 
sa Tulang Edda o Tuluyang Edda, 
dalawang aklat ng sinaunang Norse. 

ed‘d&k png [Ilk] : in - pnd mag* 
ed*d6k, u*med*d6k, i*ea*d6k. 

eddy (e-di) png [Ing] : alimpuyo ng 
tubig o hangin; ipuipo. 

6-del pngMus [Klg Tgk] : tambol na 
troso, hungkag ang gitnang bahagi 
na nilalagyan ng malapad na tablang 
sinusuportahan ng pisi, at pinapalo 
ng mahabang tikin o maliit na patpat 
upang patugtugin Cf tuntungan : 

AMDEL, ODOL, PUNGPUNGAN, PAMAGEKAN. 

edelweiss (ey-dal-vays) png [Ing Ger] : 
halamang alpine ( Leontopodium 
Alpinum) na may mabalahibong 
puting talulot at tumutubo sa maba- 
batong pook. 

e*d6*ma png Med [Esp] : manas; 

pamamanas. 

e*de*m6 a to*s6 pnrMed [Esp] : tulad 
ng manas; mamanas-manas. 

eden (uden) png [Ing] : paraiso. 

edict (e-dikt) png [Ing] : edikto. 

edifice (e-di-fis) png [Ing] : edipisyo. 

e*dik*to png [Esp edicto] : prokla- 
masyon o pagpapahayag ng kautusan 
ng autoridad : edict. 

e*di*pis*yo png [Esp edificio] : gusali, 
lalo na ang malaki at may mari'ngal 
o kahanga-hangang anyo : edifice. 


pelikula o naka-record na musikang 
may kaisahan ang pagkakasunod- 
sunod 4: ihanda ang datos para sa 
proseso ng computer 5: iwasto; itama. 


edition (i-df-shon) png [Ing] : edisyon. 

editio princeps (i-di-syo prin-seps) 
png [Lat] : unang limbag at edisyon 


ng aklat. 

6*di*t6r png [Esp Ing] 1 : tagawasto 
ng manuskrito para sa publikasyon 
o brodkast: patnugot 2 : tagapama- 
hala ng diyaryo o ng isang pardkular 
na departamento nito : patnugot 3: 
tagapili ng materyales para sa publi¬ 
kasyon : patnugot 4: tagaedit ng 
pelikula o soundtrack : patnugot 5: 
Com programa na nagbibigay ng 
kakayahan sa gumagamit upang ayusin 
o baguhin ang teksto na nakapaloob 
dito. 


editorial (e-di-tor-yal) png [Ing] : 
editoryal. 

e*di*tor*y6l png [Esp editorial] : 
artikulo sa pahayagan na isinulat ng 
editor o ng kaniyang kinatawan at 
nagbibigay ng kuro-kuro o puna 
hinggil sa isang isyu : editorial, 
pangulong tudiJng. 


education (e-du-key-shon) png [Ing] : 

' edukasyon. 

educational (e-du-key-sho-nal) pnr 
[Ing] : edukasyonal. 

e*du*k£*do png [Esp educddo] : tao na 
nakapag-aral o may pinag-aralan. 

e*du*kd*do pnr [Esp educddo] 1 : may 
pinag-aralan 2 : may maunlad na 
pag-iisip 3 : may maayos na panana- 
lita at asaL 


e*du*ka*d6r png [Esp educador] : 


e*dis*yon png [Esp edicion ]: 1: lahat 
ng pagkakalimbag ng isang aklat, 
pahayagan, at katulad na inilathala 
sa iba’t ibang panahon at naiiba sa 
bawat isa sa pamamagitan ng mga 
pagbabago, karagdagan, at iba pa : 
edition 2 : pangkalahatang kaanyuan 
ng inilathalang gawaing pampani- 
tikan; pagkalimbag: edition 3: buong 
bilang ng mga kopya ng aklat, paha¬ 
yagan, at iba pang inilalathala sa 
isang panahon; isyu; labas : edition 
4 : partikular na bersiyon ng isang 
brodkast ng regular na programa : 
edition 5: tao o bagay na hawig sa 
iba : edition. 

6*dit pnd [Ing] 1 : ayusin, ihanda, 
baguhin, o paikliin ang manuskrito 
upang ilathala 2 : mangasiwa sa nila- 
laman at pagkakaayos ng diyaryo at 
katulad 3: sumipi ng pagdurugtu- 
nging mga bahagi sa pagbuo ng 


tagapagturo; guro. 

e*du*kas*y6n png [Esp educadon] 1 : 
sistematikong proseso ng pagtuturo 
o pag-aaral: education 2 : kaalaman : 
education. 

e*du*kas*yo*n£l pnr [Esp edumdorial] : 
hinggil sa karunungan; pang-edu- 
kasyon : educational. 

eel (il) png Zoo [Ing] : isda (genus 
Anguilla) na tulad ng ahas ang kata- 
wan Cf igat, PALOS. 

eerie (uri) pnr [Ing] : nakapangingi- 
labot; nakatatakot. 

ef png : tawag sa titik F. 

effect (i-fekt) png [Ing] : epekto. 

effective (i-fek-tiv) pnr [Ing] : epek- 
tibo. 

effectivity (i-fek-tuvi-ti) png [Ing] : 
bisa. 


effects (i*fekts) png [Ing] : personal 
na ari-ariang natitinag; personal na 
ari-arian ng isang tao. 

effendi (hfen-di) png [ IngAra] i sa 
mga bansang Arab, tao na nakapag- 
aral o iginagalang. 

efferent (e-fe-rent) pnr [Ing] : epe- 
rente. 

efficiency (i-fi-shen-si) png [Ing] 1: 

kalagayan o katangian ng pa^iging 
episyente Cf kompetensiya : epIsyen- 
siya 2 : kakayahang gumawa ng isang 
bagay sa pinakamabilis at pinaka- 
matipid na paraan : episyensiya 3: 
ratio ng natapos na gawain kaugnay 
ng enerhiyang ginamit para dito, 
karaniwang ipinahahayag sa pama¬ 
magitan ng persentahe : episytnsiya. 

efficient (i-fushent) pnr [Ing] : epis¬ 
yente. 

effigy (e-fi-dyi) png [Ing] : krudong 
representasyon ng isang kinamumu- 
hiang tao : epihiye. 

effort (e-fort) png [Ing] : pagsisikap; 
pagpupunyagi. 

egalitarian (i*ga-li-tar-yan) pnr [Ing] : 
egalitaryo. 

e-gadi-t^r-yo pnr [Esp igualitario] : 
tumutukoy sa prinsipyo ng pagkaka- 
pantay ng karapatan at oportunidad 
para sa lahat : egalitarian, equali- 
TARIAN. 

4'ga*n£ a ga a n& pnr, pnb [Kap] : lahat; 
bawat isa. 


e a g&S png [Pan] : puson. 

egg (eg) png [Ing] : itlog. 

egg beater (eg bf-ter) png [Ing] : 
kasangkapang pambati ng itlog. 

eg*g£d png [Ilk] : salagimsim. 

eggshell (eg-syel) png [Ing] : balat 
ng itlog. 


6g*lo*g^ png Lit [Esp] : uri ng tulang 
pastoral : eclogue. 

eg s n£ png [Pan] : hawak. 

eg # na*an png [Pan] : puluhan. 

eg a nog png [Ing eggnog] : inumin 
na gawa sa itlog at galas, karaniwang 
hinahaluan ng alak. 

ego (i-go) png [Ing] 1 : sa metapisika, 
tao na nag-iisip at may ganap na 
kamalayan 2: Sik bahagi ng isip na 
tumutukoy sa indibidwalidad at tumu- 
tugon sa realidad 3; kahalagahan ng 
sarili; pagpapahalaga ng tao sa kani- 


ag sarili. 

iism (i-go-i-zim) png [ Ing] i egoismo. 

0 ’is*mo png [Esp] 1 : teorya sa 
‘ a na nagbibigay diin sa pansariling 


egoist 


230 


ekonomika 


in teres bilang batayan ng moralidad : 
egoism 2 : sistema ng pagiging maka- 
sarili; pagkamakasarili : egoism. 

egoist (i-go*ist) png [Ing] : egoista. 

e*go # fs*ta png [ Esp ] 1: tao na maka- 
sarili: egoist 2 : tagasulong ng meta- 
pisika ng ego o sarili : egoist. 

E*go # nut png : isa sa mga pangkat 
etniko ng mga Ilongot. 

e*g6*ti-na png [Esp] : katas ng ergot, 
nagpapaampat ng pagdurugo sa loob 
ng katawan, at nagpapaurong sa 
bahay-bata. 

egotism (l-go-ti-zim) png [Ing] : 
egotismo. 

e*go*tis*mo png [Esp] 1: pagpuri sa 
sarili; labis na pagpapahalaga sa 
sarili : egotism 2: pagkamakasarili : 
egotism 3: kasakiman. 

egotist (l-go-tist) pnr [Ing] 1: maya- 
bang 2: makasarili. 

egotistic (i*go*tis*tik) pnr [Ing] : ego- 
tistiko. 

e*go-tiS # ti*k6 pnr [Esp] : makasarili 
o pumupuri sa sarili; mayabang: ego¬ 
tistic. 

E*goy png Kol: Negro. 

egret (ig-rit) png Zoo [Ing] : pnting 
bakaw (genus Egretta o Bulbulcus) 
Cf TAGAK. 

Egypt (x-dyipt) png [Ing] : Ehipto. 

Egyptian (i-dyxp-shan) png [Ing] : 
Ehipsiyo. 

Egyptologist (i-dyip-to-lo-dyist) png 
[Ing] : Ehiptologo. 

6*he png Mek [Esp eje] : silindrikong 
bara na nagpapaikot o umiikot kasa- 
bay ng magkapares na gulong sa 
magkabilang dulo: axle, shaft. 

e'he’kus’ybn png [Esp ejecucion] 1: 
pagganap : performance 2 : pagsasa- 
gawa ng parusang kamatayan; pag- 
bitay : execution 3: Mus pagtugtog : 

EXECUTION. 


e*he a ku*tf*bo png [Esp ejecutivo] 1: 
tagagawa ng bagay-bagay : executive, 
tagapagpaqvnap 2:a sangay ng pama- 
halaan na nangangasiwa at nagpa- 
patupad ng mga batas at namamahala 
sa mga gawain ng isang bansa b tao 
o mga tao na bumubuo sa sangay 
na ito : executive, tagapagpaganap 
3 : tao na nagpapatupad sa mga gawain 
ng isang korporasyon o katulad : exe- 
cu tive , tagapAgpaganap . 


e*he # ku*tpbo pnr [Esp ejecutivo] 1: 
ukol sa pamamahala ng mga gawain, 
tulad sa isang negosyo o industriya : 
tagapagpaganap 2: may kinalaman 

t 


sa pangangasiwa at pagpapatupad ng 
mga batas o gawain ng pamahalaan : 
tagapagpaganap . 

e-he-ku*t6r png [Esp ejecutor] 1 : taga- 
pagpatupad : executor 2: tagabitay; 
berdugo : executor. 

E-h6m! pdd : salitang nagpapahiwatig 
ng panunukso, pagkantiyaw, at pagpa- 
papansin. 

e"h£m*plo png [Esp ejemplo] : halim- 
bawa. 

e*her*sfs*yo png [Esp ejercicio] Is 
pagpapalakas ng katawan; kaKsteniks : 
exercise 2 : pagsasanay : exercise 3: 
pagganap o pagtupad ng tungkulin : 
exercise. 

e*h6r*si-t6 png [Esp ejercito] : hukbo. 

E*hfp*si*y6 png [Esp egipcio] 1: 
taga-Ehipto, Ehipsiya kung babae : 
Egyptian 2: anumang may kaugnayan 
sa Ehipto : Egyptian. 

E*hfp*to png [Esp Egipto] : bansa sa 
hilagang-silangang Africa na malapit 
sa Mediteraneo : Egypt. 

E-hip-t6*lo*g6 png [Esp egiptologo] : 
tao na bihasa sa wika, kasaysayan, at 
kultura ng sinaunang Ehipto : Egyp¬ 
tologist. 

6-hong pnr Kol [(b)eho+ng] : beho. 

eidetic (ayde-tik) png [Ing] : tao na 
may kakayahang makakita ng mali- 
linaw na hulagway. 

eight (eyt) png [Ing] : walo. 

eighteen (ey-tin) png [Ing] : labing- 
walo. 

eightenth (ey-tinth) png [Ing] : ika- 
labingwalo. 

eighth (eyth) pnr [Ing] : pangwalo; 
ikawalo. 

eighty (ey-ti) png [Ing] : w r alumpu. 

einsteinium (ins-tm-yum) png Kem 
[Ing] : sintetiko, radyoaktibo, at meta- 
likong element (atomic number 99, 
symbol Es). 

ejectment (i-jekt-ment) png [Ing] : 
pagpapaalis; pagpapalayas. 

ejusdem generis (e dyus dem dye- 
ne-ris) pnr [Eat] : magkatulad ng 
pinagmulan. 

*e # k^ png Kol : varyant ng 'ik&. 

e'ki*ba*l6n # si*y6 png [Esp equivalenda] 
1: kalagayan ng pagiging pantay : 
equivalence 2 : pagkakapantay sa 
sukat : equivalence. 

e-kbbo-k6 pnr [Esp equivoco] 1 : may 
dalawahang pakahulugan : doble 
entendre 2 : kaduda-duda Cf doble- 

SENTIDO. 


e-ki-d^d png [Esp equidad] 1 : kata- 
ngian ng pagiging makatarungan; 
kawalan ng kinikilingan o pinapa- 
nigan : equity 2 : pagkakapareho; 
pagkakapantay : equity. 

e*ki*dis a t^n*te pnr [Esp equidistante] : 
magkasinlayo : equidistant. 

e’ki’l(*bri*y6 png [Esp equilibrio] 
1: kalagayan ng pagiging balanse; 
pagiging magkatimbang: equilibrium 
2 : hinahon; pagkamahinahon : equi¬ 
librium. 

e*ki a p6'he png [Esp equipaje] : dala- 


6 # ki*p6 png [Esp equipo ] 1 : koponan; 
pangkat 2 : kasangkapan; kagamitan. 

6*kis png [Esp equis] 1 : tawag sa titik 
X C/eks 2: mali 3: tanggal; patay 4: 

paggiwang-/m^mag # 6*kis, e*kf*san. 

e*ki*ta*t(*bo pnr [Esp equitativo] : 
pantay-pantay; pare-pareho : equi- 
TATIVE. 


ek*l6mp*si*y6 png Med [Esp eclamp¬ 
sia] : sakit na kombulsiyon, karaniwang 
dumadapo sa bata, buntis, o bagong 
panganak : eclampsia. 

e*kl6k*ti*k6 pnr [Esp eclectico ] : 
humahango ng idea o estilo mula sa 
iba’t ibang sanggunian o batayan : 
eclectic. 


E’kles'y£s'tes png [Ing Ecclesiastes] 

: sa Bibliya, aklat na iniuugnay kay 
Haring Solomon at naglalaman ng 
pagninilay tungkol sa kawalang kabu- 
luhan ng buhay : Ecclesiastes. 

ek*les*y^s*ti*k6 png [Esp eclesidstico] : 
pari o sinuman na tumanggap ng 
ordeng pansimbahan o pampari : 
eccelesiastic. 

ek*les*y£s‘ti'k6 pnr [Esp eclesidstico] : 
ukol sa pari o klerigo : eccelesiastic. 

ek*Hps png [Ing eclipse] : eklipse. 

e-klip-se png [Esp eclipse] 1: bahagya 
o ganap na pagdidilim ng isang lawas 
pangkalawakan dahil natakpan ng 
isa pang lawas pangkalawakan 2 : 
panahon ng paglalaho ng liwanag : 

BAKUNAWA, ECLIPSE, EKLIPS, GARAHANA, 
LAHO. 1 

ek'lfp*ti*k6 png [Esp ecliptico ] : ang 
daan ng araw sa mga bituin sa loob 
ng isang taon. % 

6*ko*lo*hbya png [Esp ecologia] 1: 
ugnayan ng mga buhay na orga- 
nismo sa sariling kaligiran at sa isa’t 
isa: ecolo(;y 2: sangay ng agham ukol 
dito : ecology. 

e a ko*n6*mi*k£ png [Esp economica] : 
agham ukol sa paglikha, pamama- 



ekonomiko 


231 


eksplanada 


hagi, at paggamit ng yaman, kalakal, 
at serbisyo : economics. 

e a ko a n6 a mi a k6 pnr [Esp economico] 
1 : matipid 2 : ukol sa paglikha, 
pamamahagi, at paggamit ng yaman, 
kalakal, at serbisyo : economic 3: 
ukol sa ekonomiya o kabuhayan; 
pangkabuhayan : economic. 

e a ko a no a mis # ta png [Esp ecomista ] 
1: tao na dalubhasa sa ekonomika : 

> economist 2 : tao na matipid : eco¬ 
nomist. 

e*ko*no*mi*ya png [Esp economia ] 
1 :a kabuuan ng paglikha, pamama¬ 
hagi, at paggamit ng yaman, kalakal, 
at serbisyo, tulad ng sa isang bansa 
b sistema sa pangangasiwa nito : 
economy, kabuhayan 3 2 : estruktura o 
organisasyon ng kabuhayan : eco¬ 
nomy, kabuhayan 3 3: maingat na 
pangangasiwa ng salapi, kagamitan, 
at iba pa; pagtitipid var ekonomya : 
economy, kabuhAyan 3 . 

eks png [Ing] : tawag sa titik X. 

ek*sa a go*n£l pnr Mat [Esp hexagonal] : 
hexagonal. 

ek’S&‘go*n6 png Mat [Esp hexdgono ] : 
hexagon. 

ek a sa*he"r&’do pnr [Esp exagerado ] : 
labis; pinalaki o sinobrahan : exag¬ 
gerated . 

ek*sa*he-ras‘y6n png [Esp exagera- 
cion ] : pagpapalabis o kalabisan sa 
katotohanan : exaggeration. 

ek'S&k*to pnr [Esp exacto ] 1: tama; 
wasto : exact 2: husto: exact 3: ganap. 

6k*sal"t5"do pnr [Esp exaltado\ 1: 
dakila 2: matayog 3: tanyag. ■; " 

6k*sal'tas*y6n png [Esp exaltation] : 
pagpaparangal; pagdakila: exaltation. 

ek‘s£*men png [Esp examen ] 1: 
pagsusulit 1 2 : pagsusuri. 

6k*sa a mi-n£’do pnr [Esp examinado ] v 
1 : pasado; aprobado 2 : nasuri o 
nasiyasat na. 

6k"sa*mi*na*d0r png [Esp exami- 
nadar] : tagasulit; tagasuri: examiner. 

A 

ek*s6'ki'y£s png [Esp exequias] : ritwal 
sa libing : exequies. 

Ek‘se*i£n a si*y& png [Esp excelencia] 

; Kamahalan. 

ek a s6*ma png Med [Esp Ing eczema] : 
pamamaga, pangangati, at pamu- 
mutlig ng balat: eczema. 

ek*s6*na png [Esp escena ] 1: tagpo 
sa isang dula o pelikula var esena : 
scene 3 2 : pangyayari. 

6k a sen a si a y6n png [Esp exencion ] : 
exemption. 


£k*sep a si a y6n png [Esp exception ] 
1: pagiging hindi sakop o saklaw : 
exception 2 : pangyayari na hindi 
alinsunod sa pangkalahatang tun- 
tunin : exception, taliwas. 

6k a si*bis*y6n png [Esp exhibition] : 
pagtatanghal. 

ek a sis a t6n*si a y£ png [Esp existencid] 
1: buhay; pananatiling buhay : exis¬ 
tence 2: pag-iral : existence 3: 
pananatili; pamamalagi : existence 
4: pamumuhay : existence. 

ek’Sis a t6n a si a ya a lis a mo pngPil [Esp 
existencialismo] : paniniwala na hindi 
bahagi ng kaayusang metapisiko ang 
tao; sa halip, kailangang likhain ng 
mga indibidwal ang kanilang sariling 
pagkatao, sang-ayon sa kani-kanilang 
espesipikong kalagayan at kaligiran. 

6k a si*t6 png [Esp excito ] : tagumpay; 
pagtatagumpay : success. 

£ks a kla a mas a y6n png [Esp exclama¬ 
tion] Is bulalas 2: padamdam 1 var 
esklamasyon. 

6ks a kIa*ma a t6r a yo pnr f Esp excla- 
matorio ] : pabulalas; pabigla ang 
pagsasalita var esklamatoryo : excla¬ 
matory. 

£ks a klu a sf a bo pnr [Esp exclusive] 1 : 
pansarili; pribado : exclusive 2 : tangi; 
pill var esklusibo : exclusive. 

4ks a klus a y6n png [Esp exclusion] : 
kalagayan ng pagiging hindi kabilang 
var esklusyon : exclusion. 

6ks a ko a mul a g£ pnd. eks a ko a mul a 
ga a hfn v i-pa a 6ks a ko a mul a ga [Esp 

excomulgar] : itiwalag sa simbahan 
var eskomulga : excommunicate. 

6ks a ko a mul a g6 a do pnr [Esp exco- 

mulgado] : itiniwalag sa simbahan 
var eskomulgado : excommunicated. 

§ks a ko a mul a gas a y6n png [Esp excomul- 
gacion] : pagtitiwalag sa simbahan : 
excommunication. 

6ks a kur*si*y6n png [Esp excursion] : 
pagliliwaliw; piknik var eskursiyon, 
iskursiyon : excursion. 

6k8 a kur a si a yo a ms a ta png [Esp excur- 
sionista] : tao na nagliliwaliw var 
eskursiyonista, iskursiyunista: excur¬ 
sionist. 

eks a ku a sa png [Esp excusa] 1: dahilan; 
katwiran : excuse 2 : pagdadahilan; 
pangangatwiran : excuse 3: pau- 
manhin; pagpapaumanhin; patawad 
var eskusa : excuse. 

6ks a ku a s£ a ble pnr [Esp excusable] 

1: maaaring patawarin : excusable 
2 : maaaring ipagpaumanhin var 
eskusable : excusable. 


Eksodo (ek*so*do) png : Exodus. 

ek a so a ne # ras a yon png [Esp exonera- 
cion] : pagpapawalang-sala : exone¬ 
ration. 

ek a sor a bi a tan a te pnr [Esp exorbitant L e] : 
labis-labis; masyado : exorbitant. 

6k a sor a sis a mo png [Esp exorcismo] 
1: pagpapalayas sa masamang espi- 
ritu sa pamamagitan ng panalangin : 
exorcism 2 : orasyon na ginagamit 
dito : exorcism. 

ek a Sor a SiS a ta png [Esp exorcista] : tao 
na nagsasagawa ng eksorsismo : 
exorciser. 

6k-sor*tas-y6n png [Esp exortacion] : 
himok o paghimok; hikayat o paghi- 
kayat : exhortation. 

ek a SO a ti a ko pnr f Esp exotico] 1: galing 
o mula sa ibang bansa o pook: exotic 
2 : kakaiba; naiiba : exotic. 

eks a pan a si a y6n png [Esp expansion] : 
expansion. 

6ks a pe*dis*yon png [Esp expedicion ] : 
paglalayag o paglalakbay : expedition. 

6ks a pek a to a ran a te png pnr [Esp expec- 
torante] : gamot na pampalabas ng 
plema var espektorante : expecto¬ 
rant, PEKTORAL 2 . 

eks a p6k a to a ras a yon png [Esp expec¬ 
toration] : pag-ubo upang lumabas 
ang plema; pagdahak u^respekto- 
rasyon : expectoration. 

6ks a pe a ri a m6rrta a d6r png [Esp experi- 
mentador] : tao na nagsasagawa o 
nagbibigay ng eksperimento : experi¬ 
menter, 

6ks a pe a ri a men a tas a y6n png [Esp 

experimentation] : pagsasagawa ng 
eksperimento : experimentation. 

6ks a pe a ri a men a to png [Esp expe- 

rimento] : pamamaraan ng pagsubok, 
pagtuklas, o pagpapatunay ng isang 
prinsipyo o teorya : experiment. 

eks a p6r a to png [Esp experto] : tao na 
bihasa sa isang gawain; dalubhasa : 
AU fait, expert. 

6ks a per a y6n a si a y6 png [Esp expe¬ 
rience ] 1: karanasan : experience 
2 : kasanayan; kaalaman : experience. 

4ks a pi a ras a yon png [Esp expiration] 

1: papalabas na paghinga : expiration 
2: hangin o ingay na likha ng paghinga 
3: pagkamatay 4: pagtatapos; pagwa- 
wakas : expiration 5: paglipas ng bisa : 
expiration. 

eks a pla a na a da png [Esp explanada] : 
daraanan na nakaangat o mataas sa 
lupa. 


eksplanasyon 


232 


ekstraordinaryo 


6ks # pla*nas*yon png [Esp explanation] 

1: paliwanag: explanation 2: katwiran; 
pangangatwiran : explanation. 

6ks*pii*k6 a ble pnr [Esp explicable *] : 

maipaliliwanag : explainable. 

/ 

eks*pli a kas a y6n png [Esp explication ] : 
pagpapaliwanag. 

eks-plo-ra pnd mag-eks-plo-ra, 
6ks*plo*ra-hin, heks-pio-ra [Esp 
explorar ] 1: galugarin : explore 2: 
suriing mabuti : explore. 

eks # p!o a ra*d6r png [Esp exploradar] : 
manlalakbay ng mga hindi pa natu- 
tuklasang pook : explorer. 

eks*plo*ras*yon png [Esp exploration ] 

1: paggalugad : exploration 2: pagsi- 
siyasat sa mga pook na hindi pa kilala 
o alam :,exploration 3: pagsasaliksik : 
exploration. 

eks*pio*sf*bo png [Esp explosive )] : 
substance na sumasabog, tulad ng 
dinamita : explosive. 

6ks*plo , sbbo pnr [Esp explosivo ] 1: 
maaaring sumabog tulad ng dinamita 
o bomba : explosive 2: maigting : 
explosive.. . , 

6ks*plos*y6o png [Esp explosion] 1: 
pagsabog : explosion 2 : ingay na 
likha ng pagsabog : explosion/ 3: 
paglaki o pagdami na hindi mapigil: 
explosion. 

6ks*plo‘tas*y6n png [Esp explotacion] : 
pagsasamantala : exploitation. 

6ks*po*n6n*te png [Esp exponents] 

1: tao na sumasang-ayon sa isang 
idea : exponent 2: tao na kumaka- 
tawan o sumasagisag sa isang bagay 
3: tao na nagbibigay interpretasyon 
sa isang bagay : exponent 4: Mat 
bilang o simbolo sa kanang itaas ng 
isa pang bilang o simbolo at nagta- 
takda ng antas ng power var espo- 
nente : exponent. 

6ks*por*ta a d6r png [Esp expmtador] : 
tagaluwas ng mga kalakai: exporter. 

6ks*portas*y6n png [Esp exportation] 
1: pagluluwas ng mga kalakai sa ibang 
bansa : exportation 2 : kalakai na 
iniluluwas : exportation. 

6ks a po a sis a y6n png [Esp exposition] 
1 : pagtatanghal : exposition 2 : 
detalyadong paglalahad o paliwanag 
ng isang paksa : exposition. 

6ks°po , si*t6r # yo pnr [Esp exposi¬ 
torio] 1: nagtatanghal : expository 
2: naglalahad; nagpapaliwanag : 

expository 3: nagbubunyag : exposi¬ 
tory. 

eks-prds png [Esp expres] 1: biya- 
heng mabilis : expreso, express 2 : 


sasakyang pangmabilisan : expreso, 
express 3: bagahe o mensahe na 
inihahatid nang mabilisan: expreso, 
express 4: kompanya na madaliang 
naghahatid ng mga kargamento 
o bagahe : expreso, express 5 pagpa- 
palabas ng gatas mula sa suso ng ina: 
expreso, express. 

ek$*pr&s pnd mag a eks a pr6s, u a meks a 
pres, i a eks a pres [Ing express] 1: 

ihayag 2 : magpalabas ng gatas mula 
sa suso ng ina. 

6kS'pres pnr [Ing express ] : mabi¬ 
lisan; madalian. 

6kS’pre*shbo pnr [Esp expresivo ] 1: 
madamdamin : expressive 2: mapag- 
pahiwatig : expressive. 

6ks a pres a y6n png [Esp expresion ] : 
pahayag 1 ' 2 . 

eks a pr6 a pi a y£ pnd mag a eks a pr6*pi a y6 
i a eks a pro a pi a y6, eks a pro a pf # ya # hin 

[Esp expropiar] : expropriate. 

6ks*pul*s& a do pnr [Esp expulsado ] : 

itiniwalag var espulsado. 

• • • _ 

6ks a pul a si a y6n png [Esp expulsion] : 
pagtitiwalag : expulsion. 

eks a t6m a po a ra a ne a 6 pnr [Esp extern - 
poraneo ] 1: daglian; biglaan : extem¬ 
poraneous 2 : walang pagha-handa : 
extemporaneous. 

6ks a ten a sf a bo pnr [Esp extensivo] : 
masaklaw; malawak : extensive. 

6kS'tervsi*y6n png [Esp extension] 

1 : pagpapahaba : extension 2 : pagpa- 
patuloy; pagdurugtong : extension 
3 : pagdaragdag; pagsusudlong : 
extension 4: palugit sa oras : exten¬ 
sion 5 : lawak; saklaw : extension. 

6ks # ter*mi*n6 ^7zdm6g-eks a t6r a rnl a n6, 
i*eks*t6r # mi*n6, ek8*t6rmi‘na*hfn 

[Esp extmninar] 1: puksain o patayin 
ang mga hayop, kulisap, at katulad : 
exterminate 2 : tanggalin ang masa- 
samang hilig at gawain : exterminate. 

6ks a ter a mi a na a d6r png [Esp extermi- 
nadar ] : pamuksa; pamatay; panlipol: 
exterminator. f 

6ks*termi*nas*y6n png [ Esp exter¬ 
mination] : pagpuksa; paglipol; 
pagpatay : extermination. 

eks*t6r*na png [Esp externa] 1: tao 
na nakapaloob sa isang institusyon 
ngunit naninirahan sa labas nito 2 : 
mongha na nakalaiabas. 

6ks‘ter*pas*y6n png [Esp exterpatiOn] 
1 : paglabnot : extirpation 2 : pag- 
bunot tulad sa ugat: extirpation 3: 
paghugot mula sa maliit na lalagyan : 
extirpation. 


6ks*ter*y6r png [Esp exterior] 1: 
labas; dakong labas : exterior 2 : 
panlabas na goma ng gulong ng 
kotse, trak, at katulad : exterior. 

ekS'tepydr pnr [Esp exterior] : pan¬ 
labas : exterior. 

* * 

6ks a tor a si a y6n png [Esp extortion] : 
pangingikil : extortion. 

£ks a tra png [Esp Ing extra] 1: anu- 
mang labis o karagdagan : extra 2: 
aktor na binabayaran nang arawan 
upang gumariap ng maikling papel: 
extra 3 : karagdfigang manggagawa : 
extra. 

6ks*tra pnr [Ing extra] 1: hindi kara- 
niwan 2 : higit sa inaasahan. 

6ks-tra pnb [Ing extra] : higit sa kara- 
niwan. 

6ks a tra- pnl [Ing Esp extra] : pambuo 
ng salitang nangangahulugang labas . 

6ks a tra a ba a g&n a sa png [Ing extrava- 
■ ' ganza ] : anumang magarbong pala- 
bas : extravaganza. 

6ks*tra a ba a g£n a te pnr [Exp extrava¬ 
gant e] : mapag-aksaya; maaksaya; 

• bulagsak : extravagant. 

6ks a tra*dis a y6n png Bat [Esp extra¬ 
dition] : pagpapabalik sa akusado o 
bilanggo sa sariling bansa upang 
panagutan ang isang kaso: extradition. 

6ks a tra a hu a dis a y6l pnr Bat [Esp extra¬ 
judicial] : hindi pinadaan sa regular 
na proseso ng hukuman : extra¬ 
judicial. 

eks a tr6k a si a y6n png [Ing extraction] 

1 : pagpiga : extraction 2 : pagkatas 
sa prutas, kalamansi, at katulad : 
extraction. 

ek8*tr6k a tO png [Esp extracto] 1: sipi 
mula sa aklat, talumpati, komposisyon, 
at katulad : extract 2: solusyon na 
nagtataglay ng d^lisay na sangkap 
ng gamot, katas ng halaman, bulaklak, 
at katulad : extract 3: gamot na gawa 
sa buo at malapot na substance mula 
sa katas ng halaman at kauri nito - 
/wdmag a eks a t6k‘to, eks a tr6k*tu a hfn: 

EXTRACT. 

6k8 a tra a ku a rf a ku a l6r pnr [Ingtextra 

curricular] \ hindi bahagi ng kuri- 
kulum : extracurricular. 

eks a tr6n a yo pnr [Esp extrdno] 1: 
banyaga 2 : kakatwa; naiiba : strange. 

6ks a tra a or a di a n6ryo pnr [Esp extra- 
ordinario] 1: hindi pangkaraniwan : 
extraordinary 2: katangi-tangi; pam- 
bihira : extraordinary 3: kahanga- 
hanga : extraordinary. 












ekstrateritoryal 


233 


electrodynamics 


6ks a tra a t6 a ri a tor a y61 pnr Bat [Esp 
extraterritorial ] s labas sa saklaw ng 
isang bansa : extraterritorial. 

eks*tr£*ma un*si*y5n png [Esp extrema 
uncion] : sa simbahang Katoliko 
Romano, ang sakramento ng pagpa- 
pahid ng langis sa may sakit, lalong- 
ialo sa may malubhang karamdaman 
at malapit nang mamatay : extreme 
unction. 

6ks a tre a mi a ddd png [Esp extremidad] 

1: dulo; sukdulan : extremity 2 : 
malaking panganib o matinding 
pangangailangan : extremity. 

eks*tre*miS*ta png [Esp extremists \ 
tao na may panatiko o radikal na 
paniniwalang pampolitika, o panre- 
lihiyon : extremist. 

eks*tr£*mo png [Esp extremo ] Mat : 
una o huling termino ng propor- 
siyong pangmatematika : extreme. 

ekS'tr&*mo pnr [Esp extremo ] 1: labis 
o sobra : extreme 2 : sukdulan : 
extreme. 

6k'SU-maS"y6n png [Esp exhumadon ] : 
paghukay sa nakalibing na patay o 
anumang bagay na nakabaon : exhu¬ 
mation. 

. # 

ek't&rya png [Esp hectares I s sukat 

ng kalatagan 2: karaniwang sukat sa 
lupa na katumbas ng 10,000 metrong 
parisukat: hectare. 

£k a to*d£r a mo png Ana [Esp ecto¬ 
derm^ : panlabas na balot ng embryo 
sa Simula ng paglaki : ectoderm. 

ek a t6 a pi a k6 pnr Med [Esp ectopico ] : 
wala sa normal na lugar o posisyon : 
ectopic. 

ek*t6p*ya png Med [Esp ectopia ] : 
kalagayan ng pagiging ektopiko : 
ectopia. 

e*ku*m4*ni*k6 pnr [Esp ecumenico] 

1: pangkalahatan; unibersal: ecume¬ 
nical 2 : hinggil sa buong simbahang \ 
Kristiyano : ecumenical 3: hinggil 
sa pagkakaisa ng mga Kristiyano : 
ecumenical 4: hinggil sa kilusang 
ekumeniko : ecumenical 5: hinggil 
sa pagtitipon ng iba’t ibang reli- 
hiyon o sekta s ecumenical 6 : hinggil 
sa magkakasanib na elemento at 
sangkap : ecumenical. 

e*ku*me*nfs*mo png [Esp ecume¬ 
nism)] : doktrina at gavvain ng kilusang 
ekumeniko : ecumenism. 

6k*wa*d6r png [Esp ecuador] s hakang 
guhit paikot sa mundo, nasa pagitan 
ng Polong Hilaga at Polong Timog: 

EQUATOR. 


ek*w£*ni*fni'd&d png [Esp ecuani - 
middd ] 1: pagkamakatarungan at 
pagkamakatwiran : equanimity 2 : 
kahinahunan : equanimity 3: wasto 
at tumpak na disposisyon : equanimity. 

6k*was a y6n png [Esp ecuacion] : 
tumbasan. 

ek*wd"tor*y6l pnr Heg [Esp ecuatoridH : 
ukol sa ekwador vox ekwatoryal: equa¬ 
torial. 

el png : tawag sa titik L. 

el ptk [Esp] : pantukoy na panlalaki. 

4 

e*fa*boT6*do pnr [Esp] 1: madeko- 
rasyon; madetalye 2 : kumplikado; 
masalimuot. 

e*i6*bo*ras*y6n png [Esp elaboradon] : 
maingat na pagbibigay ng detalye o 
pagpapaliwanag nang mabuti : ela¬ 
boration. 

elaboration (e*la*bo*rey*shon) png 

[Ing] : elaborasyon. 

^ • 

e-16'do pnr [Esp helado] : ibinabad 
sa yelo; pinagyelo; pinalamig: frozen. 

elastic (i*las*tik) pnr [Ing] : elastiko. 

elasticity (i*las*tis*i*ti) png [Ing] : 
elastisidad. 

mm I 

e a l£s a ti a k6 pnr [Esp elastico] 1: naba- 
banat; nababago : elastic 2 : sunod- 
sunuran : elastic. 

* 

e*l&8’ti»si*d6d png [Esp elasticidaS 

1: kalagayan o katangian ng pagiging 
elastiko : elasticity 2: pagkasuriod- 
sunuran : elasticity. 

6l # beng png [Iby] : ulop. 

6l*bow png [Ing] : siko. 

elbowroom (el*bow*rum) png [Ing] : 
sapat na puwang upang makakilos o 
makapagtrabaho. 

61-dest png [Ing] : panganay. 

El Dorado (el do*ra*do) png [Ing] : 
kathang-isip na bansa o lungsod na 
sagana sa ginto at nasa pagitan ng 
mga ilog Orinoco at Amazon. 

6*1 B png [Esp] : tawag sa titik L sa 
alpabetong Espanyol Cf el, la. 

e*le*b£*do pnr [Esp elevado] 1: nasa 
mataas na bahagi: elevated 2 : labis 
o sobra 3: napakabanal 4: napa- 
katalino 5: nasa masigasig na kama- 
layan : elevated. 

e*le*ba a d6r png [Esp elevador] 1: 
kagamitan na may kadenang naka- 
kabit sa isang kumbeyor at maaaring 
gamitin sa pagtataas o pagbababa 
ng anuman : elevator 2 : sa gusali, 
maliit na silid na sinasakyan ng tao 
o bagay upang mapabilis ang pag- 
akyat-baba sa iba’t ibang palapag s 

ELEVATOR. 


e*le*bas a y6n png [Esp elevacion] 1 : 
Kar larawan ng harapan, tagiliran, 
o likuran ng gusali at nagpapakita 
ng bertikal na anyo ng loob o labas 
nito 2 : proseso ng pag-aangat : 
elevation 3: taas mula sa isang higit 
na mababang pook : elevation 4: 
paglalayag ng isip ng isang tao 5: 
pagbibigay dangal o pagdakila; 
pagtaas o pag-asenso ng ranggo 6 : 
sa simbahang Katoliko Romano, 
bahagi ng misa na itinataas ng pari 
ang ostiya bilang pag-aalay; oper- 
toryo : elevation. 

elect (Hekt) pnr [Ing] : halal. 

election (i-lek-shon) png [Ing] : 
eleksiyon. 

elective (i-lek-tiv) png [Ing] : kurso 
o asignaturang maaaring kunin. 

elective (i-lek-tiv) pnr [/ng] : elektiba. 

electric (i-lek-trik) pnr [/ng] : elektriko. 

electrical (i*lek-tri*kal) pnr [Ing] : 
elektrikal. 

electric chair (i-lek-trik tseyr) png 
[Ing] : silya elektrika. 

electrician (i-lek-tri-shan) png [Ing] : 

elektrisista. 

electricified (i-lek*tri*si*fayd) pnr 
[Ing] : elektrisado. 

electricifier (i-lek*tri-si*fay-er) png 
Ele [Ing] : elektrisador. 

r' ^ 

electricity (i-lek-tns-i-ti) png [Ing] : 

elektrisidad. 

A 

electric typewriter (i-lek-trik tayp- 
ray*ter) png [/ng] : elektrotipya. 

electrification (i*lek*tri*fi*key*shon) 
png Ele [Ing] : elektripikasyon. 

electro- (Hek-tro) pnl [Ing] : elektro-. 

electrocardiogram (i lek tro kar- 
dyo*gram) png [Ing] : talaan ng 
pintig ng puso, iginuguhit ng elec¬ 
trocardiograph : ECG. 

electrocardiograph (i lek tro kar- 
dyo*graf) png [Ing] : aparatong 
nagtatala ng koryenteng nalilikha 
ng puso. 

electrochemist (i*lek*tro*ke*mist) png 
[Ing] : elektrokimiko. 

electrochemistry (i lek tro ke - 

mis-trf) png [Ing] : elektrokimika. 

electrocuted (i*lek*tro*kyu*ted) pnr 
[/ng] : elektrokutado. 

electrocution (i*lek*tro*kyu*shon) j^ng 
[Ing] : elektrokusyon. 

electrode (Hek-trowd) png Ele [Ing] : 
elektrodo. 

electrodynamics (i*lek*tro*daynam* 
iks) png Pis [Ing] : elektrodinamika. 




electrolysis 


234 


elektroskopyo 


electrolysis (Hek-troH-sis) png [Ing] : 
elektrolisis. 

electrolyte (idek-trodayt) png Kern 
[Ing] : elektrolito. 

electromagnet (i-lek-tro-mag-net) png 
[Ing] : elektromagneto. 

electromagnetic (Hek-tro-magme-tik) 
pnr [Ing] : elektromagnetiko. 

electromagnetism (i-lek-tro*mag*ne- 
tf-zim) png [Ing] : elekti onragnetismo. 

electrometer (Mek*tromri*ter) png 
[ Ing] : aparatong pansukat ng lakas 
ng elektrisidad nang hindi guma- 
gamit ng koryente mula sa sirkito. 

electromotive (edek*tro*mow*tiv) 
pnr [Ing] : hinggil sa; nakagagawa o 
maaaring makagawa ng daloy ng 
elektrisidad. 

electron (i-lek-tron) png [ Ing] : elektron. 

electronician (i-lek-tro-m-shan) png 
[Ing] : elektroniko. 

electronics (i-lek-tron-iks) png [Ing] : 

elektronika. 

electroscope (i-lek-tro-skowp) png 
[Ing] : elektroskopyo. 

electrostatic (i-lek-tro-sta-tik) pnr 
[Ing] : ukol sa estatikong elektrisidad. 

electrostatics (Mek-tro-sta-tiks) png 
[Ing] : elektrostatika. 

electrotechnology (i-lek-tro-tek-no- 
lo-dyi) png [ Ing] : agham ng paggamit 
ng elektrisidad sa teknolohiva. 

electrotherapy (i-lek-tro-ther-a-pi) 
png [Ing] : electroterapiya. 

electrum (i-lek-trum) png [Ing] : noong 
sinaunang panahon, alloy ng pilak 
at gin to. 

ed6g png Zoo [Pan] : duhol. 

ede*garvsi*ya png [Esp elegancia] : 
gara; pustura; kisig. 

ede-gan-te pnr [Esp] t : magara; 
makisig 2: magarho. 

elegy (el*i*dyi) png Lit [Ing] : elehiya. 

e*le*hf*ya png Lit [Esp elegia ] : 
malungkot na tula o anuinang katha 
na ipinatutungkol sa namatay: elegy. 

ede 9 hi*ya’ko pnr [Esp elegidco] : 
nagluluksa; nalulungkot. 

edek*si*yon png [Esp elec cion] 1: 
pagpili ng mga tao na ilalagay sa 
tungkulin sa pamamagitan ng pag- 
boto : election 2 : proseso ng paghalal 
o pagluklok sa mga kasapi ng isang 
organisasyong pampolitika : election. 

edek-tf-ba pnr [Esp electiva] 1: ini- 
hahalal : elective 2: may kapangya- 
rihang maghalal: electiyt 3: maaari 
o hinding piliin : elective. 


e*l£k*to pnr [Esp electo] i nahirang 
na pinuno sa eleksiyon; nalialal; napili. 

edek-tor png [Esp elector] : botante; 
manghahalal. 

edek*tO*ra*do png [Esp elector ado] : 
botante; mga manghahalal; bayang 
manghahalal. 

edek*tri*kal pnr Ele [Ing electrical] : 
elektriko 2 . 

edek-tri'ko pnr [Esp electrico] 1: Ele 
dulot ng, pinaaandar ng, o may kar- 
gang elektrisidad : electric;, elektrikal 
2 : nagdudulot ng bigla at drama- 
tikong tuwa : electric. 

edek*tri*pi*ka*do pnr [Esp electrifi- 
cado] : elektrisado. 

edek*tri-pi*ka # d6r png [Esp electrifi- 
cador ] : elektrisador. 

edek*tri'pi*kas’y6n png [Esp electri¬ 
fication] 1: Ele pagkakarga ng kor¬ 
yente sa isang makina o kasangkapan : 
electrification 2 : Ele paghahatid 
ng koryente sa isang pook : electri¬ 
fication 3: pagpapasigla at pag- 
pukaw ng damdamin : el ectrihcation. 

ed6k'tri*sa - do pnr Ele [Esp electri- 
zado] : de-koryente; nilagyan o 
kinargahan ng koryente : electriofied, 

ELE KT RI PIKA DO. 

»% * 

edek*trhsa*d6r png Ele [Esp] : bagav 
o kasangkapan na nagpapadaloy ng 
koryente var elektripikador : f.lec- 

TRIFIER, ELEKTRIPIKADOR. 

edek"tri*si a dad png [Esp electri- 

cidad] 1: Ele anyo ng enerhiya mula 

sa kargadong mga particle tulad ng 

electron at proton, hilang di-guma- 

galaw na natipong karga o dumadaloy 

na koryente : electricity 2: Ele 

/ 

pinagkukunan ng koryente para sa 
pag-iinit o pag-iilaw : electricity 3: 
kalagayan ng masidhing emosyon o 
tensiyon : electricity. 

edek-tri •sisda png Ele [Esp electricista] : 
propesyonal na tao na nagkokom- 
pone ng mga kagamitang elektrikal: 

ELECTRICIAN, EI.EKTRISYAN. 

f 

edek*tris*yan png [Ing electrician] : 
elektrisista. 

edek'tro- pnlEle [Ing] : salita na iki- 
nakabit sa isang salitang kaugnav o 
ukol sa koryente : electro-. 

edek*tr6'di*na*mi*ka png Ele [Esp 
electrodinamica] : sangay ng meka- 
nika na may kaugnayan sa koryenteng 
ginagamit sa pagpapagalaw ng mga 
puwersa : electrodynamics. 

edek*tro“d6 png Ele. [Esp electro do] : 
conductor ng koryente sa elektro¬ 
lito, gas, vacuum, at katulad : electrode. 


edek-tro*kbmi*ka png Ele [Esp elec- 
troquimica] : sangay ng kemistri na 
may kinalaman sa ugnayan ng elek- 
trisidad at kemika : electrochemistry. 

edek-tro-khmhko png [Esp electro- 
quimico] : tao na nagsasagawa ng 
elektrokimika : electrochemist. 

ed6k-tro-kus*y6n png Ele [Esp elect¬ 
rocution] 1: pagbitay sa pamama¬ 
gitan ng silya-elektrika: electrocution 
2 : pagpatay o pagkamatay sa pama¬ 
magitan ng pagkoryente : electro¬ 
cution. 

y 

edek’trd’ku't&'do pnr Ele [Esp elec- 
trocuiado] : nakoryente : eitttrocuted. 

edek-trodi-sis png [Esp electrolisis ] 
1: Kent paghihiwalay ng isang subs¬ 
tance sa pamamagitan ng pagpapa- 
daloy ng koryente : electrolysis 2 : 
pagtanggal sa tumor, ugat ng balahibo, 
buhok, at iba pa sa pamamagitan ng 
korvente : electrolysis. 

edek*trodi*t6 png Kem [Esp electro- 
lit o] : likidong nagtataglay ng mga 
ion at napaghihiwalav ng elektrolisis : 
electrolyte. 



electromagnetico] 1 : hinggil sa 
elektromagneto: electromagnetic 
2: hinggil sa elektromagnetismo: 

electromagnetic. 

edek-tro-magme-tis-mo png [Esp 

electro magnetisyno ] 1: magnetikong 

puwersa na naliliklia ng elektrisidad: 
electromagnetism 2 : pag-aaral nito : 
electromagnetism. 

edek a tr6*m&g # ne-to png [Esp elec¬ 
tromagneto] : malambot na piraso 
ng metal na nagagawang magnet sa 
pamamagitan ng pagpapadaloy ng 
koryente sa kawad na nakapaligia 
dito : electromagnet. 

edek’tron png [Esp electron] : sub¬ 
atomic particle na may kargang 
negatibong elektrisidad, natatagpuan 
sa lahat ng atom, at pangunahing 
nagdadala ng elektrisidad sa solidong 
bagay : electron. 

edek*tr6*ni*ka png [Esp electronicd] : 
sangay ng pisika at teknolohiya na 
may kinalaman sa gal aw ng mga 
elektron sa vacuum, gas, semicon¬ 
ductor, at iba pa : electronics. 

edek # tr6*ni # ko png [Esp electronicd] : 
tao na nagsasagawa ng elektronika : 
electronician. 

edek-tros-kop-yo png [Esp electros¬ 
cop io] : kagamitan o instrumentong 
pansukat ng elektrisidad: electroscope. 



|»||> 


i U.tx:; 



elektrostatika 


235 


elohiyo 


e*l6k*tros*t6*ti*k6 png [Esp electros- 
tatica] : pag-aaral sa hindi kumikilos 
na elektrisidad : electrostatics. 

e-lek*tr6*te*ra*pi-ya png [Esp elec- 

troterapia ] : paggamot sa sakit sa 
pamamagitan ng elektrisidad : elec¬ 
trotherapy. 

e-l6k-trO‘tfp*ya png [Esp electrotipia ] : 
makinilyang de-koryente : electric 
typewriter. 

e*lek"tr6"tip # ye*ro png [Esp electro- 

tipiero ] : tagatipa ng elektrotipya : 
electrotypist. 

6*le'm6nt png [Ing] : elemento 1A5 . 

6*le*men*tdl pnr [Esp]: Is kaugnay 
ng apat na elemento 2 : may kaug- 
nayan sa kapangyarihan ng kalikasan 
3: maihahambing sa puwersa ng 
kalikasan 4: Kem hindi compound 
5: mahalaga; pangunahin. 

elementary (el-e-men-ta-ri) pnr [Ing] : 
elementarya. 

e*le*men*t6rya pnr [Esp elementaria] 
1: simple 2: ukol sa pinakabatayang 
kaalaman hinggil sa paksa : elemen¬ 
tary 3: mababa, tumutukoy sa unang 
taon ng pag-aaral : elementary 4: Kem 
hindi nabubulok; hindi na maaaring 
hatiin sa lalong payak na bahagi : 
elementary. 

6-le*men-to png [Esp] 1: a Kem Pis 
substance na hindi maaaring hatiin 
upang gawing higit na simpleng mga 
substance b alinman sa apat na mga 
substance (lupa, tubig, hangin, atapoy) 
sa sinauna at medyibal na piloso- 
piya : element 2 : sangkap o bahagi 
ng isang kabuuan: element 3: saligan; 
batayan 4: pagkatao; katauhan 5: sa 
Eukaristiya, ang tinapay at alak : 
element. 

e*l6ng png Ana [Pan] : ilong. 

e*le*p6n*si*y£ png Med [Esp elefancid] : 
pamamaga ng katawan, lalo na ng 
mga biyas dahil sa parasitikong 
nematode na humahadlang sa daloy 
ng lymph : elephantiasis. 

e*le a p£n‘te png Zoo [Esp elefante] : 

mammal (family Elephantid) na 
napakalaki, may ngusong nakapu- 
pulupot at mahabang mga pangil 
na nakakurba : elephant, gadyA. 

e*Ie*pan*ti‘no pnr [Esp elefantino] 

1 : ukol sa elepante : elephantine 2 : 
ga-elepante; napakalaki: elephantine. 

elephant (el-e-fant) png Zoo [Ing] : 
elepante. 

elephantiasis (el-e-fan-ti-ya-sis) png 
Med [Ing] : elepansiya. 


elephantine (el-i-fan-tin) pnr [Ing] : 
elepantino. 

e # !6t png [Pan] : igting 1 . 

e-let-so png Bot [Esp elecho] : ilahas 
na pako ( Athyrium esculentum) : 

PAKONG-GUBAT, PAKONG-KALABAW . 

elevated (el-e-vey-ted) pnr [Ing] : 
elebado 1>5 . 

elevation (el-e-vey-shon) png [Ing] : 
elebasyon !,2>3,6 . 

elevator (el-e-vey-tor) png [Ing] : 
elebado r. 

e*i6*ven png [Ing] : labing-isa. 

eleventh (i-lev-enth) png [Ing] 1: 
posisyon sa pagkakasunod-sunod na 
katumbas ng ikalabing-isang bilang 
sa sunurang 1-11 2: isa sa labing- 
isang magkakatumbas na bahagi. 

eleventh (i-lev-enth) pnr [Ing] : pan- 
labing-isa. , 

elf png [Ing] 1 : Mit duwende 2: maliit 
na bata, lalo na at pilyo. 

Eli (May) png [Ing Heb] : sa Bibliya, 
paring gumanap na guro ng prope- 
tang si Samuel. 

elide (i-layd) pnd [Ing] : kaltasin ang 
isang patinig o pantig Cf tipil. 

eligible (el-i-dyi-bol) pnr [ Ing] : elihible. 

e*lrhi*bi*li*ddd png [Esp eligibilidad] : 
kalagayan ng pagiging elihible, 
karaniwang may kinalaman sa kara- 
patang bumoto o manungkulan. 

e*li*hf*ble pnr [Esp eligible] 1: kara- 

. pat-dapat o maaaring piliin; akma; 
angkop : eligible 2 : may karapatang 
manungkulan o lumahok : eligible, 

KALIPIKADO. 

Elijah (i-lay-ja) png [Ing Heb] : pro- 
petang Hebrew sa panahon ni Jezebel, 
nagpanatili sa pagsamba kay Jehovah 
laban kay Baal at ibang paganong 
diyos. 

edik-si'r png [Esp elixir] 1: Kem pre- 
parasyong alkemiko na ipinalalagay 
na nakapagpapahaba ng buhay at 
nakagagawa ng ginto mula sa mga 
karaniwang metal: elixir 2 : anumang 
nakapagpapagaling sa pamama¬ 
gitan ng kahanga-hangang paraan : 
elixir 3: sa parmasya, likidong 
mabango at naigagamot o ginaga- 
wang pampalasa : elixir. 

e*li*mi a n£ pnd mdig-edhmbna, ^•e•l^•- 
mi a n£, e-lhmi-na-hm [Esp eliminar] : 
alisin; kaltasin; bawasin. 

e-lf mi-n^-do pnr [Esp] : nakaltas; naalis; 
natanggal. 

e*li*mi*na*d6r png [Esp] : pang-alis; 
pambawas; pangkaltas : eliminator. 


e*li*mi-nas*y6n png [Esp elimir acion] : 
pag-aalis; pagkakaltas. 

eliminator (e-lim-i*ney-tor) prig [Ing] : 
eliminador. 

edfp-ti-ko pnr [Esp eliptico] : hugis- 
ellipse : eliptikal, elliptical. 

6*li a s6 png [Esp Mice] : kasangkapang 
binubuo ng mga hugis dahong metal 
na nakakabit sa unahan o sa hulihan, 
umiikot, at nagpapaandar ng sasak- 
yang de-motor. 

Elisha (i-lay •sha) png [Ing Heb] : 
propetang Hebrew, disipulo, at 
kahalili ni Elijah. 

elision (e-li-shon) png [Ing] : elisyon. 

e*lis*y6n png [Esp elision] : pagtanggal 
o hindi pagbigkas sa patinig, pantig, 
at iba pa sa pagsasalita: elision, sinaiepa. 

elite (e-lit) png [Ing] 1: nakaaangat 
o piling bahagi ng higit na malaking 
lawas o pangkat 2: piling pangkat o 
uri 3: iaki ng tipo ng makinilya. 

e-li # tis # mo png [Esp] : pagpapairal 
ng pamumuno ng piling pangkat o 
uri. 

6*liw png Zoo [Seb] : balang. 

elixir (e*lfk*sir) png [Ing] : eliksir. 

6Mek png 1 : [Ilk] hagikhik 2: [Pan] 
ihit. 

• s 

ellipse (Mips) png Mat [Ing] : oval na 
iginuhit sa pamamagitan ng mga 
point sa plane na constant ang sukat 
ng bawat layo ng nasabing mga point. 

ellipsis (Hip-sis) png [Ing] 1: pagkaltas 
ng mga salita mula sa isang pangu- 
ngusap na ng hindi nawawala ang 
kahulugan nito 2 : pagtanggal ng 
pangungusap sa dulo ng isang talata 
3: tatlong sunod-sunod na tuldok, 
nagpapahiwatig na may kinaltas na 
bahagi. 

elliptical (Hip- ti-kal) pnr [Ing] : eliptiko. 

elm png Bot [Ing] : punongkahoy 
(genus Ulmiis) na may dahong magas- 
pang at may mga tulis sa gilid. 

El Nino (el nm-yo) png [Esp] : iregular 
na serye at masalimuot na pagba- 
bago ng klima na nakaaapekto sa 
rehiyong Pasipiko malapit sa ekwador. 

elocution (el-o-kyu-shon) png [Ing\ 

: elokusyon. 

Elohim (e-low-hfm) png [Ing Heb] : 
sa Bibliya, isa sa mga tawag sa Diyos 
Cf Abba, Yahweh. 

e*l6*hi-ya-d6r png [Esp elogiador] : 
tao na bumibigkas ng elohiyo: eulogist. 

e*!6*hi-y6 png [Esp elogio] : talumpati 
upang parangalan o papurihan ang 


236 


elokusyon 


isang tao : eulogy. 

e a lo a kus a ydn png [Esp elocution ] 1: 
sining ng malinaw at madamdaming 
pananalita, lalo na ang mahusay na 
pagbigkas at pag-iisip : elocution 
2 : estilo ng pagbigkas : elocution. 

edok a wdn a si*yd png [Esp elocuencia] 
1: kahusayang magsalita: eloquence 
2 : mapanghikayat na pagpapahayag; 
tatas at bisa ng pagpapahayag o 
pagsasalita : eloquence. 

e a ldk a wdn a te pnr [Esp elocuente] : 
mabisang magsalita; mapanghikayat 
magpahayag : eloquent. 

eloquence (e-lo-kwens) png [Ing] : 
elokwensiya. 

eloquent (edo-kwent) pnr [Ing] : 
elokwente. 


elucidation (e-lu-si-dey-shon) png [Ing] : 
elusidasyon. 

e*lu*si*das*y6n png [Esp elucidation] : 

nag o pagsusuri : 

ELUCIDATION. 


malinaw na pahwa 


6l*ye png [Esp] : tawag sa titik LL sa 
alpabetong Espanyol. 

elytron (e-li-tron) png Zoo [Ing] : 
matigas na balot ng unahang pakpak 
ng ilang kulisap tulad ng uwang. 

em png 1: tawag sa titik M sa bagong 
alpabetong Filipino 2: sa paglilim- 
bag, a ang orihinal na sukat ng titik 
M at batayang sukat ng limbag na 
titik b ang sukat ng mahabang gitling 

Cf en. 

em- pnl [Ing] : pambuo ng pangngalan 
o pandiwa mula sa salitang nagsisi- 
mula sa b, p, m , at ph, hal embalm, 
empower. 

6-ma png Zoo [Kap] : alimango. 

emaciation (i-ma-si-yey-shon) png [Ing] : 
emasyasyon. 

e-ma*ga png Mus [Ilk] : oyayi. 

e-mail (umeyl) png [Ing] : elektro- 
nikong liham. 

e-ma-nas-ydn png [Esp emanation] 
1: paglabas; pagsingaw : emanation 
2 : bagay na lumalabas o lumilitaw : 

EMANATION. 


emanation (e-ma-ney-shon) png [Ing] : 
emanasyon. 

emancipated (i-man-si-peyted) pnr 
[Ing] : emansipado. 

emancipation (i-man-si-pey-shon) png 
[Ing] : emansipasyon. 

emancipator (i-man-si-pey-tor) png 
[Ing] : emansipador. 

e a mdn a si a pd a do pnr [Esp emantipado] : 
malaya na o ligtas na sa pagkaalipin : 


EMANCIPATED. 

e-mdn-si-pa-ddr png [Esp emanci- 
pador] : tagapagpalaya; tagapagligtas : 

EMANCIPATOR. 

e*man-si-pas-y6n png [Esp emanci¬ 
pation] 1: pagpapalaya mula sa legal, 
politikal, o panlipunang sagabal : 
emancipation 2 \ pagpapalaya mula 
sa pagkaalipin; katubusan : emanci¬ 
pation. 

e a md a si a yas a ybn png Med [Esp em,a- 
ciacion] : abnormal na pamamayat 
dahil sa pagkakasakit o kakulangan 
ng sustan-siya sa katawan : emaciation. 

dm*ba*hd’da png [Esp embajada] 1: 
opisyal na tanggapan ng embahador : \ 
embassy 2 : embahador at ang mga 
tauhan; bahay-sugo : embassy 3: 
tungkulin o katungkulan ng isang 
embahador : embassy. 

6m-ba*ha*ddr png [Esp embajador] 

1: pinakamataas na pinunong diplo- 
matiko ng isang bansa sa ibang bansa: 
ambassador 2 : tanging sugo o kina- 
tawan ng isang estado sa ibang bansa 
Cf emisaryo : ambassador. 

em-bd-ha-dd-ra png [Esp embajadora] 

1: babae na embahador : ambas¬ 
sadress 2 : asawa ng embahador : 
ambassadress. 

embalm (im*bam) pnd [Ing] : embal- 
samuhin. 

embalmer (im-ba-mer) png [Ing] : 
embalsamador. 

em-bdbsa-ma-ddr png [Esp] : tao na 

nag-eembalsamo var imbalsamador : 

embalmer. 

em*bdl a sa*md pnd mag-em a bdl a 
sa*md v i a pa a em a bdl a sa a md, em a bdl a 
sa a mo a hin [Esp embalsamar] : lagyan 
ang bangkay ng kailangang gamot 
upang pansamantalang pigilin ang 
pagkaagnas nito var imbalsamo. 

dm a ba*ra a sd png [Esp embarazo] 1: 
pagbubuntis; pagdadalantao 2 : pagka- 
pahiya; kahihiyan. 

6m a ba a ra a sd a SO pnr [Esp embarazoso] : 
nakahihiya. 

drrvbar-ga-do pnr Bat [Esp] : nasam- 
sam; nailit var imbargo. 

em a bdr a ga a ddr png Bat [Esp] : taga- 

embargo; tagasamsam var imbargador. 

em a bdr*go png [Esp embargo] 1: 
kautusang nagbabawal sa dayuhang 
barko na pumasok o lumabas sa 
daungang sakop ng bansang nag-utos 
nito 2 : opisyal na pagpigil sa pagpasok 
at paglabas ng kalakal 3: sagabal 4: 
pagkuha sa kagamitan dahil sa pag- 
labag sa batas o kautusan var imbargo. 


embriyolohiya 


em a bdr-ka a dd a ro png [Esp embarca- 
dero] : daungan; pantalan; piyer. 

em-bdrka-ddr png [Esp embarcador] : 
tao na naglululan ng mga kalakal at 
ibang bagay sa bapor o alinmang 
sasakyang dagat; barkero; estibador. 

em a bdrkas a ydn png [Esp embarca- 
cion] t : nabegasyon; paglalayag 2: 
sasakyang-dagat 3: pamumuhunan. 

em a bd a se png [Esp envase] : empake; 
pakete, pagpapakete; balot o pagba- 

balot. 

embassy (em-ba-sf) png [Ing] : em- 
bahada. 

em-bds pnb [Esp envez] : sa halip var 
imbes. 

dnvblem png [Ing] : emblema. 

6m a ble a md png [Esp] : simbolo na 
kumakatawan sa isang institusyon : 
emblem. 

em a ble a md a ti a kd pnr [Esp emblema- 
iico] : simboliko. 

6m a bo a ld a da png Mek [Esp] : paid ng 
piston ^«rimbolada. 

embolism (envbodi-zim) png Med 
[Ing] : pagbabara ng ugat dahil sa 
namuong dugo o bula. 

dm a bo*ld png Mek [Esp] : piston 1 var 
imbulo. 

6m a bol a sd a do pnr [Esp] : abonado; 
kailangang bayaran. 

em a bol a tu a ra png [Esp envoltura] : 
balot; punda; sapot var imbortura. 

dm a bor a ndl png [Esp] 1: daanan ng 
maruming tubig sa ilalim o gilid ng 
kalye, daanang bakal, at iba pa 2 : 
tubo para sa kawad ng koryente at 
kable sa ilalim ng lupa var imbumal. 

emboss (em-bos) pnd [Ing] 1 : ukitin 
o hubugin nang paumbok 2: paum- 
bukin 3 : magdekorasyon ng mga 
nakaumbok na larawan o disenyo. 

em a bd a tay png [Pan] : sipot. 

em*bo a tdl a ya a ddr png [Esp embotel- 
lador] 1: tagagawa ng bote 2 : tagasalin 
sa bote. 

em a brd a he png [Esp embrague] : 
clutch. 

dm a bri a yd a lo-gd png [Esp embrio- 
logo] : tao na dalubhasa sa larangan 

ng embriyolohiya : embryologist. 

♦ 

6m a bri a yo # lo a hi a ya png [Esp embrio- 
logia] 1: sangay ng biyolohiya na 
may kinalaman sa pagkakabuo at 
pag-unlad ng embriyon : embryology 
2 : pag-aaral ng pinagmulan, pag- 
kain, at iba pa hinggil sa embriyon : 
embryology. 





embriyon 


237 


empathy 


6m*bri*y6n png [Esp embrion ] 1 : 
hindi pa naisisilang na sanggol o 
hindi pa napipisang idog ; embryo 
2 : sanggol na wala pang walong 
linggo sa sinapupunan Cf bilig, binhi, 
semilya 3: halamang nagsisimulang 
tumubo sa loob ng buto : embryo 4: 
unang yugto o anyo ng isang bagay: 
embryo. 


embrocation (em-bro^key-shon) png 
Med [Ing] : embrokasyon. 

embroidery (em-broy-de-rf) png [ Ing] 

1 : sining ng pagboborda 2 : borda- 
dong gawa. 


6m*bro*kas a y6n png Med [Esp embro¬ 
cation] : likidong ipinapahid sa 
katawan upang maalis ang pananakit 

ng kalamnan; panghaplos : embro¬ 
cation. 


embryo (em*bri-yo) png [Jng] : 
embriyon. 

embryologist (em-bri-yo-lo-dylst) png 
[Ing ] : embriyologo. 

embryology (em-bri*y6*lo*dyi) png 
[ Ing] : embriyolohiya. 

6m a bu a df a to png [Esp] x maliit na 

embuddo imbudito. 

% 

em a bu a do png [Esp] : gamit na malu- 
wang ang bibig at may tubo sa ilalim, 
ginagamit sa pagsasalin ng likido sa 
bote at iba pang sisidlan var imbudo : 

FUNNEL 1 . 


emergency power (i-mer-dyen*si 

pa-wer) png Bat [Ing] : kapangya- 
rihang ibinibigay ng kongreso sa 
Pangulo upang magsagawa ng mga 
batas at alituntunin sa panahon ng 
matinding kagipitan. 

emergent (i-mer-dyent) pnr [Ing] 
1 : lumilitaw; sumisibol 2 : bagong 
tatag. 

e-merh6n a si a y6 png [Esp emergentia] : 
emergency. 

e a m6 a ri a tO pnr [Esp] 1 : retirado mula 
sa'aktibong serbisyo ngunit taglay pa 
rin ang titulo bilang parangal : eme¬ 
ritus 2 : tinanggal sa serbisyo nang 
may karangalan : emeritus. 

e a m6 a ri a tus pnr [Eat] : emerito. 

emery (e-me-rf) png [Ing] : esmeril. 

emetic (i-me-tik) png, pnr Med [Ing] : 
emetiko. 

e*m6 a ti a k6 png, pnr Med [Esp erne- 
tico] : pampasuka : emetic. 

e*mi a grcm a te png [Esp] : tao na nangi- 
bang bansa upang manirahan doon 

Cf DAYUHAN, LIKAS. 

e*mi a gras a y6n png [Esp emigration] : 
pangingibang bansa;'pandarayuhan : 
emigration. 


emigrate (e-mi-greyt) pnd [Ing] : 
lisanin ang sariling bansa upang 
manirahan sa iba. 


em a bus a t6 a ro pnr [Esp] 1 : sinunga- 
ling; bulaan 2 : tsismoso; daldalero 
var imbustero. 

6nvbu*ti*do png [Esp] 1 : giniling o 
tinadtad na karne at hinaluan ,ng 
iba’t ibang rekado tulad ng sibuyas, 
idog, pasas, at iba pa, karaniwang 
hinuhulma o binabalot sa papel na 
aluminyo var imbutido Cf relyeno 
2 : puntas. 

6 a me png [Esp] : tawag sa titik M sa 
alpabetong Espanyol Cf em, ma. 

6 a me a n£ a go*g6 png Med [Esp] : gamot 
na tumutulong magpalabas ng regia; 
emmenagogue. 

A 

e*m6n*das*y6n png [Esp emendation] : 
susog o pagsususog; pagbabago; 
pagwawasto; pagtutuwid : amendment, 
emyenda. 

emerald (e*me*rald) png [Ing] : 
esmeralda. 

emergency (i-mer*dyen-si) png [Ing] 
1: kagipitan; kalagayan o pangya- 
yari na nangangailangan ng kagyat 
na pagkilos : emerhensiya 2 : kala- 
gayang medikal na nangangailangan 
ng agad na lunas Cf aksidente, sakuna : 
emerhensiya. 


emigration (e-mi-grey-shon) png 
[Ing] : emigrasyon. 

emigre (e-mi-grey) png [Ing] : isang 

- emigrante, lalo na ang destiyerong 
pampolitika. 

eminence (e-mf-nens) png [Ing] : 

kabunyian. 

eminence grise (e*mi*nens griz) png 

[Ere] 1: tao na may kapangyarihan 
at impluwensiya kahit walang hawak 

v na posisyon 2 : lihim na ahente. 

% 

e a mi a n6n*si a y6 png [Esp eminencia] 

: kabunyian. 

6 a mi*n6nt pnr [Ing] : eminente. 

eminent domain (e mi nentdo meyn) 
png Pol [Ing] : lubos na kapangya¬ 
rihan o karapatan ng pamahalaan 
na kunin ang pribadong ari-arian 
para sa kapakanang pambayan nang 
may katumbas na kabayaran. 

e-mi a n6n a te pnr [Esp ] 1 : tanyag; 
ban tog; kilala : eminent 2 : dakila; 
mabun}d : eminent 3: mataas : eminent. 

e a mi a nen a ti a si a mo pnr [Esp] : pinaka- 
eminente. 


e a mir png [Esp] 1: titulo ng mga 
pinuno ng Muslim 2: lalaking mula 
sa lahi ni Muhammad. 


emirate (e-mi-reyt) png [Ing] : ranggo, 
sakop, o paghahari ng emir. 

e a mi*s£r a yo png [Esp emisario] : tao 
na ipinadadala para sa isang espes- 
yal na misyon Cf embahador : emissary. 

e a mis a p6r a yo png [Esp hemisferio] : 
hemisphere. 

emissary (e*mi*sa*ri) png [Ing] : 
emisaryo. 

emission (i-mi-shon) png [Ing] : 

e misyon. 

6 a mis a y6n png [Esp emision] 1 : pag- 
lalabas o pagbubuga ng usok, apoy, 
putik, at katulad : emission 2 : bagay 
o mga bagay na inilalabas o ibinu- 
buga : emission. 

em # m£k png [Ilk] : unga ng baka, 
kambing, o kalabaw. 

emmenagogue (e-men-a- 

[Ing] : emenagogo. 

emollient (i-mohyent) pnr [Ing\ : 
emolyente. 

e a mol a y6n a te pnr Med [Esp emo- 
liente] : nakakikinis at nakagiginhawa 
sa balat : emollient. 


gog) png 


e a mo a r6 a hi a y6 png [Esp hemorragia] : 
labis na pagdurugo : hemorrhage. 

e a mos a y6n png [Esp emotion] : matin- 
ding damdamin tulad ng pag-ibig o 
takot : emotion. 

e a m6s*yo a n^i pnr [Esp emotional] 
1: tungkol sa emosyon : emotionai. 
2: nagpapakita ng labis na emosyon : 
emotional 3: makabagbag damda¬ 
min : emotional. 

emotion (nmow'shon) png [Ing] : 
emosyon. 

emotional (i*m6w*sho’nal) pnr [Ing] : 
emosyonal. 

em-pa*k6 a do pnr [Esp empacado] : 
balot; nakaempake. 

em a p6 a ke png [Esp empaque] : pag- 
papakete; pagkakabalot; embase. 

4rr,*pa*n^*da p?ig[Esp] : tinapayna 
may palamang karne o munggo var 
impanada, panada. 

6m a pa a re a d^ a do png [Esp] : tinapay 
na may palaman : sandwich. 

6m*pa*sfs png [Esp enfasis] 1: pagpa- 
pahalaga sa isang bagay, idea, o 
kaisipan : emphasis 2 : pagbibigay 
diin sa salita o mga salita bilang 
pagpapahalaga : emphasis 3: masid- 
hing pakiramdam, gawain, o eks- 
presyon : emphasis. 

em a pd a te png [Esp] : patas; tabla. 

empathy (em-pa-thi) png [Ing] x kaka- 
yahang makita ang sarili sa kalagayan 


¥ 


238 


encephalograph 


empatiko 


ng isang tao o bagay. 

em a p£*ti*k6 pnr [Esp enfatko] : rnariin. 

em*pat*sd*do pnr Med [Esp enpa- 
chado ] : naempatso. 

em*p£t*SO png Med [Esp enpacho ] : 
pagkasira ng tiyan sanhi ng hindi 
pagkatunaw ng kinain .yarimpatso. 

em-pe-nd-tek png : sa sinaunang 
lipunang Bisaya, gintong tumatakip 
sa buong ngipin Cf halop. 

em-p6n*yo png [Esp empeno ] 1: 
hinihinging tulong o pabor; hiling; 
pakiusap 2 : sanglaan. 

em-pe-ra-dor png [Esp] 1: pinuno ng 
isang imperyo : dakhari, emperor 2 : 
pinunong mataas ang ranggo kaysa 
hari Cf emperatris : dakhari, emperor. 

6nvpe*ra'trfs png [Esp emperatriz] 
1: babaeng emperador o namama- 
hala sa isang imperyo : dakhara, 
empress 2 : asawa o balo ng emperador 

Cf EMPERADOR, REYNA, SARINA : DAKHARA, 
EMPRESS. 


em-perdi*ble png [Esp enferdible] : 
aspileng baluktot sa likod, may paigkas, 
at may pantakip sa tubs; perdible var 
imperdible. 

envpermd-ra png [Esp enfermera] : 
babaeng nars; tagapag-alaga ng may 
sakit, em-permd-ro, kung lalaki. 

em-perme ri-ya png [Esp enfennma] : 
pagamutan; sanitaryum : infirmary. 

dnupe-ror png [Ing] : emperador. 

emphasis (em*fa*sis) png [Ing] : 
empasis. 


emphysema (em-fi-si-ma) png Med 
[Ing] : abnormal na paglaki ng mga 
supot ng hangin sa baga na nagdu- 
dulot ng kahirapan sa paghinga. 

em-pMd*do pnr [Esp enfilado] : 
nakapila; nakahanay. 

empire (em-payr) png [Ing] : imperyo. 

empirical (em-puri-kal) pnr [Ing] : 
empiriko. 

empiricism (em-puri-suzem) png 
[Ing] : empirisismo. 

envpbrhkd pnr [Esp empirico] 1 : 
batay sa obserbasyon o eksperi- 
mento at hindi sa teorya : empirical 
2: Pil nagtuturing na balidong 
impormasyon ang datos na nakalap 
ng pandama : empirical 3: tanging 
sa karanasan kumukuha ng kaala- 
man : empirical. 


6nvpi*ri'Sis*mo png [Esp empirismo] : 
teorya na nagsasabing maibabatay 
sa nadaramang karanasan ang lahat 
ng kaalaman : empiricism. 


em‘plds*to png [Esp] : plaster. 

em*ple-d*do png [Esp empleado] : 
tao na nagtatrabaho para kumita at 
wala sa antas na ehekutibo twemple- 
yado, envple*d'da, kung babae : 
employee, kawani. 

envpId’O png [Esp empleo] : trabaho 

/mdmag-6m a ple*6 f i*6m-ple-6. 

employee (em-plo-yi) png [Ing] : 
empleado. 

em-pl6yment png [Ing] 1: pag- 
empleo; pagiging empleado 2 : regular 
na gawain o trabaho. 

em*po*ka*do pnr [Esp enfocado] 
nakatuon. 

emporium (em-por-yum) png [Ing] : 
empoiyo. 

em-p6ryo png [Esp emporio] : malaking 
tindahan ng sarisaring kalakal : 
emporium. 

empower (em-pa-wer) pnd [Ing] 1 : 
pagkaloo'ban ng lisensiya o auto^, 
risasyon 2 : gawing makapang) 7 arihan; 
bigyan ng kakayahan. 

envpr6*sa png [Esp] : kompanya ng 
negosyo. 

em-pre-s^r-yo png [Esp empre- 
sario] : nangangasiwa o namumuhunan 
sa isang opera, konsiyerto, at iba pa 
var impresaryo. 

empress (em-pres) png [Ing] : empe¬ 
ratris. 

em*pr6s-ti*k6 png [Esp emprestico] : 
pahiram o pagpapahiram; pautang 
o pagpapautang. 

em*pri-ya # d6*ra png [Esp enfriadera] : 
refrigerator. 

em*pri*ya*d6r png [Esp enfiiador] : 
imbakan o palamigan ng pagkain. 

empyema (em-pa-yf-ma) png Med 
[Ing] : pagkatipon ng nana sa butas 
na lamad ng baga. 

emu (i-myu) png Zoo [I?ig] : malaking 
ibon ( Dromaius novaehollandiae ) 
na kahawig ng ostrich ngunit higit 
na maliit, hindi lumilipad, at may 
kakayahang tumakbo nang mabilis. 

e’mu*las # y6n png [Esp emulation] : 
pagtulad; paggaya; pagpantay. 

6-mudo png [Esp] : kalaban; karibal; 
kakompetensiya Cf enemigo. 

emulsifier (e-mul*si-fa-yer) png [Ing] : 
substance na nagpapanatili sa emul- 

siyon. 

emulsion (e-mubsyon) png [Ing] : 
emulsiyon. 

e-mul*si*y6n png [Esp emulsion] : 
pagkakalat ng isang pinong-pinong 


likido sa isa pa, tulad ng pintura, 
gamot, at iba pa : emulsion. 

e*mul*s6r png [Esp] : panghalo sa grasa. 

em*y6n*da png [Esp emienda] : 
emendasyon. 

en png 1 : tawag sa titik N 2: sa pag- 
lilimbag, a ang sukat ng titik ng 
kalahati ng em b ang maikling gitling. 

en- pnl [Ing] : pambuo ng pang- 
ngalan at pang-uri upang maging 
pandiwang palipat, hal enable, 
enact. 

-en pnl [Ing] 1: pambuo ng pang-uri 
upang maging pandiwang palipat, 
hal fasten, harden 2 : pambuo ng 
pangngalan upang maging pang- 
uri, hal ashen, golden 3: pambuo 
ng pandiwa upang maging pana- 
hunang pangnagdaan, hal taken, 
proven 4: pambuo ng pangngalang 
nasa anyong maramihan, hal brethen, 
children. 

enact (e-nakt) pnd [Ing] 1: pagtiba- 
)in bilang batas 2 \ isadula; itanghal. 

enactment (e-nakt-ment) png [Ing] : 
pagpapatibay ng batas. 

e-nag*was png [Esp enaguas] : damit 
panloob ng babae mula sa baywang 
hanggang tuhod o lagpas pa var 
nagwas Cf kamison, petticoat. 

e-nag-wibyas png [Esp enagwillas] : 
napakaikling paida var nagwilas : 

miniskjrt. 

6-na-he*nam"y6n*to png Bat [Esp 

enajenamiento] : paglilipat ng ari- 
arian ng isang tao sa pangalan ng iba. 

^•na-he-nas-ydn png Med [Esp ena- 
jenacion] : pagkawala sa sarili Cf 
amnesya. 

e*nd # mel png 1: malakristal na mala- 
bong pinta na nagsisilbing makinis 
at matigas na balot 2 : makintab at 
matigas na balot ng korona ng ngipin. 

e-na*mo*rd*da png [Esp] : nobya, 
kasintahan, o katipan, e*nd*mo a rd # do 
kung lalaki. 

e*na-mo*ra*da pnr [Esp] : haling sa 
pag-ibig. 

e*na*n6 png [Esp] : unano. < 

en bloc (en-blok) pnb [Ere] : naka- 
bloke; magkakasama; lansakan. 

encephalic (en-se-fa-lik) pnr Ana 
[Ing] : ensepaliko. 

encephalitis (en-se-fa-lay-tis) png 
Med [Ing] : ensepalitis. 

encephalograph (en se fa lo graf) 
png [Ing] : aparatong nagtatala ng 
elektrikal na aktibidad o pagkilos ng 
utak. 







encephalomyelitis 


239 


energy 


encephalomyelitis (en se fa lo ma- 

ye-lay-tis) png Med [Ing] : pamamaga 
ng utak at gulugod sanhi ng impek- 
siyong viral. 

encephalon (en-se-fa-lon) png Ana 
[Ing] : ensepalo. 

encephalopathy (en-se-fa-16-pa-thf) 

png Med [ Ing] : sakit sa utak. 

enchilada (en-tsi-la-da) png [ Esp ] : 
tortilya na may salsang sili, karani- 
wang may palamang karne. 

en clair (an kleyr) pnr [Fre ] : naka- 
sulat sa karaniwang wika. 

enclave (en-kleyv) png [Ing] 1 : bahagi 
ng teritoryo ng isang estadong napa- 
lilibutan ng teritoryo ng iba 2 : 
pangkat ng mga tao na naiiba ang 
kultura, pag-iisip, kaalaman, kostumbre, 
at panlipunang estruktura sa iba 
pang pangkat na nakapaligid sa kanila. 

enclitic (en-kli-tik) pnr [Ing] : enklitiko. 

enclosure (en-klo-syur) png [Ing] 1 : 
pagpapalibot 2 : napalilibutang 
puwang 3: bakod 4: bagay na kalakip 
ng liham. 

encomium (en-ko-myum) png [Ing] : 
engkomyo. 

encore (ang-kor) png [Ing Fre] 1: 
masigabo at patuloy na palakpakan 
ng manonood bilang kahilingang 
bumalik sa tanghalan ang nagsiganap 
2 : pagbalik sa tanghalan sa kahili- 
ngan ng mga manonood 3: bilang 
na ginanap sa muling pagbalik sa 
tanghalan. 

Encore! (ang-kor) pdd [Ing Fre] : Isa 
pa! Babalik! 

encounter (en-kawn-ter) png [Ing] 

1 : hindi inaasahang pagtatagpo 2 : 
pagtatagpo bilang magkatunggali 
3: pagdanas. 

-ency (en-si) pnl [ Ing] : pambuo ng 
pangngalan na nagpapahiwatig ng 
kalidad o katayuart, hal presidency, 
efficiency. 

A 

encyclical (en-say-kli-kal) png [Ing] : 
ensiklika. 

encyclopedia (en-say-klo-pf-dya) png 
[Ing] : ensiklopedya. 

encyclopedic (en-say-klo-pi-dik) pnr 
[Ing] : ensiklopediko. 

end png [Ing] 1 : dulo; hanggahan 2: 
wakas 3: kamatayan. 

endangered species (en-deyn- 

gerd es-pf-sis) png Bot Zoo [Ing] : 
species o subspecies na nanganganib 
maubos. 

endemic (en-de-mik) pnr [Ing] : 
endemiko. 


endemic species (en-de-mikes-pi-sis) 
png Bot Zoo [Ing] : species o sub¬ 
species na matatagpuan lamang sa 
isang tiyak na pook. 

en*d6*mi*k6 pnr [Esp endemico] : 
matatagpuan lamang sa partikular 
na pook o pangkat ng tao : endemic, 

KATUTUBO, LIKAS. 

£n a di a b£ png Bot [Esp endiva] : hala- 
man.- ( Cichorium endivia) na kulot 
ang^mga dahon : endive. 

endive (en-dayv) png [Ing] : endiba. 

endnote (end-nowt) png [Ing] : tala 
sa dulo ng aklat o sa katapusan ng 
isang bahagi ng aklat. 

6n # do- pnl [Ing] : panloob. 

endocarditis (en-do-kar-day-tis) png 
Med [Ing] : endokarditis. 

endocardium (en-do-kar-dyum) png 
Ana [Ing] : endokardiyo. 

endocarp (en-do-karp) png Bot [Ing] : 
endokarpo. 

endocrine gland (en-do-krm gland) 
png Ana [Ing] : alinman sa mga 
glandula, gaya ng thyroid, adrenal, 
at pituitary gland, na pinadadaloy 
nang tuwiran sa dugo ang nalilikhang 
katas.. 

endocrinology (en-do-kri-no-lo-dyf) 
png Med [Ing] : pag-aaral ng estruk¬ 
tura at pisyolohiya ng mga endocrine 
gland. 

endoderm (en-do-derm) png Bio f Ing\ : 
endodermo. 

6n*dO’d6r*mo png Bio [Esp] ; kaloob- 
loobang sapin ng mga cell at tissue 
ng embryo : endoderm. 

endogamy (en-do-ga-rm) png [Ing] 

1 : pag-aasawa ng magkatribu 2 : 
polinasyon mula sa iisang halaman. 

V 

endogenesis (en-do-dye-ne-sis) png 
[Ing] : endohenesis. 

en*d6-he*n6*sis png Bot Zoo [Esp 

endogenesis] : paglaki o pagtubo 
mula sa loob : endogenesis. 

en*do a kar*df*tis png Med [Esp Ing 
endocarditis] : pamamaga ng endo¬ 
kardiyo : endocarditis. 

en*do*k£r"di'y6 png Ana [Esp endo- 
cardio] : lamad na bumabalot sa 
puso : endocardium. 

en a do*k£r a po png Bot [Esp endo- 
carpo] : kaloob-loobang sapin ng 
perikarpiyo : endocarp. 

en*do*lmrpa png Ana [Esp endolinfa] : 
tubig sa malamad na bahagi ng 
tainga : endolymp. 

endolymp (en-do-limp) png Ana 
[Ing] : endolimpa. 


endoplasm (en-do-pla-zam) png [Ing\ : 
encloplasma. 

en*do‘plas*ma png Bio [Esp] : butil- 
butil na panloob na sapin ng cytoplasm 
ng unicellular na organismo tulad 
ng amoeba : endoplasm. 

endorse (en-dors) pnd [Ing] : mag- 
endoso. 

6n-do*sa*dor png [Esp] : tagaendoso. 
endoscope (en-dos-kowp) png [Ing] : 

aparatong pansuri sa loob ng katawan. 

en-d6s-mo*sfs png Kem [Esp] 1: 
osmosis mula sa labas papaloob 2 : 
daloy ng substance mula sa may 
pinakamababang konsentrasyon 
patungo sa may malaking konsen¬ 
trasyon. 

en*do's6 png [Esp] 1: pagbibigay ng 
pahintulot o pagpapahayag ng kum- 
jpirmasyon : endorse 2 : paglagda sa 
likod ng bill o tseke 3: pagsulat ng 
paliwanag sa likod ng dokumento : 
endorse. 

en'do*t6r*mi*k6 pnr Kem [Esp endo- 

termko] 1: nahubog ayon sa tinanggap 
na init : endothermic 2 : masigasig : 

ENDOTHERMIC. 

endothermic (en-do-ther-mik) pnr 
Kem [Ing] : endotermiko. 

•x- 

endowment (en-daw-ment) png [Ing] 

1 : pagbibigay ng ikabubuhay sa 
isang tao o institusyon 2 : ari-ariang 
ibinibigay ng tao o institusyon 3 : 
likas na talino; kakayahan o kata- 
ngian. 

endpaper (encl-pey-per) png [Ing] 
blangkong papel na nakadikit sa 
panloob na pabalat ng aklat. 

6n-dyi : tawag sa titik Ng. 

6*ne png [Esp] : tawag sa titik N sa 
alpabetong Espanyol Cf en, na. 

6*ne*m& png Med [Ing] 1: likidong 
pampurga 2 : pag-iineksiyon nito; 
paglalabatiba. 

e # ne-mf*go png [Esp] : kaaway o 
kalaban na lalaki, e*ne*mf-ga kung 
babae Cf emulo. 

e*ne*mis*t^d png [Esp~] 1: galit o 
pagkagalit; poot o pagkapoot 2 : 
away Cf amistad. 

enemy (e-ne-mf) png [Ing] : kaaway. 

energetic (e-ner-dye-tik) pnr [Ing] ; 
enerhiko. 

energizer (e-ner*dyay-zer) png [Ing\ : 
anumang bagay na nagbibigay ng 
lakas at sigla. 

4 

f •• 

energy (e-ner-dyi) png [Ing] : enerhiya. 


enlase 


enerhiko 


240 



e-n6r-hi*k6 pnr [Esp energico ] : 
malakas; masigla; masigasig: energetic. 

e*ner-hi-ya png [Esp energia] 1: 
lakas o kakayahang gumawa : energy 
2 : elektrisidad, hangin, init, at 

katulad : energy 3: Pis kapasidad ng 
matter o radyasyon upang gumawa 
ng trabaho : energy A: paraan ng 
paggawa ng trabaho mula sa mga 
rekursong pisikal o kemikal: energy. 

E-n6*ro png [Esp] : unang buwan ng 
taon na binubuo ng tatlumpu’t isang 

araw : January. 

enfant terrible (an-fan te-rf-ble) png 
[Fre] 1: bata na nagdudulot ng 
kahihiyan 2 : tao na sikat sa naka- 
gigidang pahayag at kakatwang ugali 
3: karaniwang kabataan at matagum- 
pay na tao ngunit pangahas at naiiba 

Cf AVANTGARDE. 

en fete (an-fet) pnr [Fre] : nagda- 
raos o handa itang magdaos ng 
pagdiriwang; handang magbakasyon; 
nagbabakasyon. 

engage (an-gey-dyey) pnr [Fre] : may 
moral na tungkulin bilang manu- 

nulat o katulad. 

engaged (en-geyds) pnr\\ may 
kasunduang magpakasal 2 : abala; 

okupado. 

engagement (en-geyds-ment) png 
[Ing] 1 : kasunduan 2: pagtatagpo 
na pinangakuang dadaluhan 3: 
pangako o kasunduang magpakasal 
4 : sagupaan ng magkalabang puwersa 
C/kompromiso. 

eng-g6n-yo png [Esp engano] 1: 
linlang o panlilinlang; daya o panda- 
raya 2 : pain; patibong. 

6ng-gan*y6-so pnr [Esp enganoso] : 
madaya; mapalinlang, eng-gan-y6-sa 
kung babae. 


eng-g6s-te png [Esp engaste ] : pinag- 
kakabitan o pinaglalagyan ng bato o 
perlas sa isang hiyas. 

engine (erndyin) png [Ing] : makina; 
motor. 

engineer (en*dyi*mr) png [Ing] Is 
tao na kalipikado o lisensiyado sa 
sangay ng inhenyeriya : inhenyero 
2: tao na nagpapatakbo o nama- 
mahala sa pagpapatakbo ng mga 
engine : inhenyero. 

engineering (en-dyi-nuring) png 
[Ing] : paggamit ng agham sa disenyo, 
paggawa, at pagpapatakbo ng mga 
makina, konstruksiyon, at katulad s 

INHENYERIYA. 

eng a k6 a be a sam a y6n a to png [Esp 
encabezamiento] : pamagat o titulo 


var kabisamyento. 

eng a k6 a de a nam a y6n a to png [Esp 
encadenamiento] : pagkakaugnay- 
ugnay; pagkakawing-kawing var 
kadinamyento. 

eng*k6*he png [Esp encaje] : gayak 
sa kasuotan ng babae; puntas; tiras. 

eng*ka*ld*da png [Esp encalada] • 
maputi at matamis na bagay na nili- 
likha mula sa pagbabati ng itlog at 
inihalong arnibal o repinado. 

6ng a kan a t6 a da png Mit [Esp encan- 
tada] : supernatural na nilalang na 
gumagamit ng hindi pangkaraniwang 
kapangyarihan para sa kabutihan o 
kasamaan, malimit na nasa anyong 
magandang babae at may mahiwa- 
gang baton var ingkantada Cf diwata : 

FAIRY 2 . 

eng*kdn*ta*d6r png [Esp encantador] 

1: mangkukulam; manggagaway 2: 
babae na kabigha-bighani var ing-> 
kantador. . . . 

eng*k6n*tam'y6n*to png [Esp mean - 
tamimto] 1: pagkagayuma; pagkaakit 
2: pagkaengkanto. 

eng*k6n*tO png [Esp mcanto] Mit 1: 

kapangyarihang angkin ng sinuman 
na nakagagawa o nakalilikha ng mga 
himalang gawain, bagay, o pangya- 
yari 2: gayuma; panghalina; pang-akit 
3 : isa sa mga kahima-himalang 
espiritu na may kapangyarihang 
umengkanto ng tao var enkanto. 

erig'kar*g6‘do png [Esp mcargado] 
1: tagapamahala; kapatas 2: katiwala 
var enkargado, inkargado. 

eng*k6r*go png [Esp encargo] 1: 
tiwala o pagtitiwala; paggawa; pakiusap 
2: Kom order; pabili. 

6ng*karn6*da pnr [Esp encamada] 
1: nagkatawang-tao : incarnate 2: 
rnc-ac- Enlav rosas : INCARNATE. 


-- , / 

eng*kar'na*di'na pnr [Esp encama- 
dina] 1: kulay-laman; mala-rosas : 
incarnadine 2: kulay-dugo; mapula : 
incarnadine. 


eng-karnas’ydn png [Esp emamadon] 

1: pagkakatawang-tao gaya ng ginawa 
ni Kris to : incarnation 2: larawan; 
halimbawa var ingkamasyon : incar¬ 
nation. 

eng’k6r*se*las*y6n png [Esp encarce- 
lacwn] : pagpipiit o pagkakapiit; pagbi- 
bilanggo o pagkabilanggo var enkar- 
selasyon Cf bartoijna : karselasvon. 

eng , k6*men*d6 , ro png [Esp erwormi- 
dero] : noong panahon ng Espanyol, 
ang opisyal na binigyan ng mala- 
lawak na lupain bilang gantimpala 


sa kanilang paglilingkod sa Hari ng 
Espanya. 

eng-kom-y6rvda png [Esp enwmienda] : 
noong panahon ng Espanyol, lupain 
na ipinangasiwa ng Hari ng Espanya 
sa engkomendero. 

eng*k6m*yo png [Esp encomio] : 
elohiyo; pormal at mabulaklak na 
papuri : encomium. 

eng a ku a w£'der*nd'do pnr [Esp mcua - 
dmiddo] : may pabalat o pinabalatan 

ang aklat. 

6ng a ku a wa a d6rna a d6r png [Esp 
mcnademador] : tagalagay ng pabalat 
sa aklat. 

6ng a ku a wa a d6r a nas a y6n png [Esp 
encuademacion] : balat o pabalat 
ng aklat; pagpapabalat ng aklat. 

eng a ku a w6n a tro png [Esp meuentro] 

1: pagkikita; pagtatagpo 2: labanan; 

, sagupaan var enkuwentro, ingku- 

wentro. 

England (ing-gland) png [Ing] : Ingla- 
tera. 

English (ing-glish) png [Ing] : Ingles. 

Eng a go a ng6t png : isa sa mga pang- 
kating etniko ng mga Ilongot : Ipagi. 

en a gra a n6 a he png [Esp engranaje] : 
gear. 

en a gr£n a de png [Esp en grande] : 

malaki; malakihan. 
engraving (en-greyving) png [Ing] : 
grabado. 

en a gru a do png [Esp engrudo] i kola, 

pandikit. 

e a nig*ma png [Esp big] 1 : tao, pang- 
yayari, o bagay na mahiwaga at 
mahirap maunawaan; kababalaghan; 
misteryo 2: bugtong; palaisipan; 
talinghaga. 

e*nig a m& a ti a k6 pnr [Esp migmdtico] : 
mahiwaga; kataka-taka : conundrum. 

enjambment (en-dyamb-ment) png 
[Fre] : pagtutuloy ng pangungusap 
nang walang pahinga sa dulo ng 
linya o saknong tungo sa kasunod. 

^ mm A 


en*j6y pnd [Ing] 1: masiyahan; ikasiya; 
malugod; ikalugod 2 : magsaya; 
makipagsaya 3i tamasahin; danasin. 

en a klf a ti a k6 png [Esp enclitico] : 
salitang binibigkas nang walang 
gaanong diin kaya nagiging bahagi 
ng sinundang salita : enclitic. 

6n a kro a m6ng png Mus [Iba] \ pito o 
walong gong na magkakahanay. 

6n a la a 86 png [Esp enlace] 1 : pagla- 
laso; pagkakabit; pagbibigkis 2: 
pagkakasal. 











enlist 


241 


entonasyon 


en-lfst pnd [ Ing ] : magpatala sa ser- 
bisyong militar. 

endis-ted man png [Ing] : sundalo. 

en masse (an-mas) pib [Fre ] : sama- 
sama. 

en*n£ png [Ilk] : basa at maalat na 
buhangin na pinagkukunan ng asin. 

ennoblement (i*n6‘bel*ment) png 
[Ing] : enoblesimyento. 

ennui (an*wi) png [Ing Fre] : pagka- 
pagod ng isipan sanhi ng kawalan 
ng mapagkakaabalahan : pagkabagot. 

e*no*bl6*sim*y6n*to png [Esp ennoble- 

cimiento] ; pagpaparangal; pagdakila : 

ENNOBLEMENT. 

Enoch (i-nok) png [Ing Heb] 1: sa 
Bibliya, panganay na anak ni Cain 
2: sa Bibliya, unang lungsod na iti- 
nayo ni Cain at ipinangalan sa 
panganay na anak. 

e*n6*lang png [War] : sinulid. 

e-nong-gol png Mas [Kal] : kallaleng. 

e-nop-p6k pngMus [Kal] ; palendag. 

En-6-ra-bu*w6-na! pdd [Esp enhora- 

buena] : Maligayang Bati. 

e-nor-mi-dad png [Esp] 1: sukdulang 
kasamaan 2 : paggawa ng anumang 
kammal-dumal 3: malaking pagka- 
kamali o kasalanan 4: kalabisan sa 
sukat o laki : enormity. 

enormity (i-nor-mi-tf) png [Ing] : 
enormidad. 

r • .v* - , • • t 

e-n6-sis png [Grk] : politikal na 
pagsasanib ng Cyprus at Greece, 
bilang ideal o mungkahi. 

6*not png [Bik] : una. 

i* 

en passant (an pa-san) pnb [Fre] 

1: siyanga pala 2: Isp sa ahedres, 
pagbihag sa piyon na sumulong ng 
dalawang kuwadro sa unang tira 
nito. 

en rapport (an ra-por) pnb [Fre] : 
kaayon. 

en-r6-da a d6*ra png [Esp] : baging. 

enrich (en-rits) pnd'[Ing] 1: paya- 
manin 2 : dagdagan ang kalidad, 

linamnam, nutrisyon, at katulad. 

* 

en*r6l pnd [Ing] : magpalista o mag¬ 
patala; magparehistro var enroll. 

en-rol-ment png [Ing] 1: pagpapa- 

tala 2 : bilang ng mga nagpatala, 
lalo na sa paaralan var enrollment. 

en*sa a l£"da png [Esp] : paraan ng 
paghahanda ng gulay at iba pa na 
binabanlian at tinitimplahan ng 
mayonesa, suka, at iba pang pampa- 
lasa : salad, sisig 1 . 


6n*sa*la s d6*ra png [Esp] : kasangkapan 
na pinaglalagyan ng ensalada. 

en*sa*y£*do pnr [Esp ensayar+ado] : 

sanay o sinanay; bihasa var insayado. 

en*saym£-da png [Esp ensaimada] : 
alsadong tinapay na malambot, 
bilog, pinapahiran ng mantikilya sa 
ibabaw, at binubudburan ng asukal 
var ensemada. 

en*s6*yo png [Esp ensayar] 1 : sesyon 
ng ehersisyo o pagsasanay, karani- 
wan g pribado, bilang paghahanda 
para sa pambalanang pagtatanghal, 
seremonya, pormal na okasyon, at 
katulad : rehearsal 2 : sanaysay. 

en-s6-ma png [Ilk Esp] : palitan; barter. 

ensemble (an-sam-bol) png [Ing] 1: 

bagay na tinitingnan bilang kabu- 
uan ng pinagsamang mga bahagi 2 : 
set ng mga damit na magkaka- 
samang isinusuot 3: pangkat ng mga 
aktor, mananayaw, o manunugtog. 

en»sen*dl'do pnr [Esp encendido] : 

may sindi. 

6n-se-p4-li-k6 pnr Ana f Esp encefd- 
Hco] : nahihinggil sa utak ng tao o 
hayop : encephalic. 


6rvse-pcHi-tis png Med [Esp encefa- 
titis] : pamamaga ng utak: encephalitis. 

en*s>6*pa*l6 png Ana [Esp encefalo ] : 

Utak : ENCEPHALON. 

ensign (en-sayn) png [Ing] 1 ban- 
dila ng militar o hukbong dagat ng 
isang bansa 2 : pinakamababang 
opisyal ng hukbong dagat. 

en-sl-kli-ka png [Esp enticlica \ : liham 
\v n & B^pa sa lahat ng obispo ng simba- 
hang Katoliko Romano : encyclical. 

en-si-klo*p6*di‘k6 pnr [Esp enciclo- 
pedico] : masaklaw ang kaalaman o 
impormasyon : encyclopedic. 

en*si‘klo*p6d*ya png [Esp enciclo- 
pedia] : aklat, karaniwang binubuo 
ng iba’t ibang tomo, nagbibigay ng 
kaalaman hinggil sa sarisaring paksa 
o mga aspekto ng isang paksa, at 
ayon sa alpabeto ang pagkakasunod- 
sunod : encyclopedia. 

en*sf‘na png Bot : oak 1 . 

en‘ta‘bl£*do png [Esp] : tanghalan 
na pinagdarausan ng palatuntunan, 
dula, talumpati, at katulad t»arintab- 
lado : plataporma 2 . 

• * 

entablature (imtab’la’tyur) png [Ing] i 
itaas na bahagi ng klasikal na gusaling 
nakasalalay sa mga poste o colonnade. 

en-tS-ble png [Esp] : posisyon ng bawat 
piyesa sa tablero. 


* 

6n*ten-dl*do pnr [Esp] 1 s mahusay; 
may kakayahan 2 : maraming nala- 
laman; maalam 3: nauunawaan var 
intendido. 

en-t6n-dim-y6n*to png [Esp enten- 
dimiento] : pagkakaunavva; pagkaka- 
alam. 

entente cordiaie (an-tantk6r*dyal) 

png [Fre] : pagkakaunawaan ng 
magkaibigang mga bansa. 

enteric (en*te*rik) pnr Ana [Ing] : 
enteriko. 

en*t6-ri-k6 pnr Ana [Esp enterico] : 
nahihinggil sa bituka : enteric. 

enteritis (en-te-raytis) png Med 
[Ing] : pamamaga ng maliit na 
bituka, karaniwang nagiging sanhi 
ng pagtatae. 

en*t6*ro pnr [Esp] : buo; lahat; kom- 
pleto : entire. 

enterostomy (en-te-ros-to-mi) png 

Med [Ing] : pagtistis sa maliit na 
bituka. 

entertain (en*ter*teyn) pnd [Ing] 1; 
aliwin; libangin 2 : tanggapin; asika- 
suhin 3: isaalang-alang. 

entertainer (en-ter-tey-rier) png [Ing] 

1: tao na nag-aasikaso ng panauhin 
2 : tagaaliw ng parokyano sa bar o 
club 3: tao na nagtatanghal para sa 
kasiyahan ng publiko. , 

entertainment (en-ter*teyn*ment) png 

[Ing] 1: pagbibigay ng aliw 2: pagli- 
libang o libangan; aliwan 3 : pam- 
publikong pagtatanghal. 

enthymeme (en*thay*mim) png [Ing] : 
sa lohika, silohismong hindi ganap 
na nagpapahayag ng isang palagay. 

entire (en-tayr) pnr [Ing] : entero. 

en-ti-y6-ro png [Esp entierro] : libing 
o paglilibing var intiyero. 

entomologic (en-to-modo-dyik) pnr 
Zoo [Ing] : entomolohiko. 

entomologist (en• to• mo• lo■ dyst) png 

[Ing] : entomologo. 
en # to*m6 a lo # g6 png [Esp] : tao namay 

espesyal at malawak na kaalaman sa 

entomolohiya : entomologist. 

entomology (en*to-mo*lo*dyi) png 
[Ing] : entomolohiya. 

en*t6*mo*l6*hi*k6 pnr [Esp] : hinggil 
sa entomolohiya : entomologic. 

en-t6*mo*lo-hi-ya png Zoo [Esp ento- 
mologia] : sangay ng zoology na 
sumasaklaw sa pag-aaral ng mga 
kulisap : entomology. 

6n-tO-nas*yon png [Esp entonacion] : 

punto, estilo ng pagsasalita; taas- 











entonses 


242 


epektos 


baba ng tinig; pagbigkas ng mga « 
salita. 

en*t6n a ses pnb [Esp entonces ] 1 : 
noon 2: sarnakatwid. 

entophyte (en-to-fayt) pngBot [Big] i 
halaman na tumutubo sa loob ng 
isang halaman o hayop. 

entourage (en-to-rads) png [ Ing ] : 
pangkat ng mga tao na kasama, taga- 
sunod, o alalay ng isang tanyag o 
makapangyarihang tao. 

4n*tra pnd u-men-tra, 6n-tra*han 

[Esp entrar] : pumasok; makialam. 

@n*tra*da png [Esp] 1 s pasukan; 
pintuan o lagusan na pinapasukan : 
entrance 2: pasukan : entrance 3: 
pagpasok ng artista sa entablado ; 
entrance 4: entree 5: pasimula o 
inti oduksiyon 6 : entri. 

en*trdbda-he # ne*ral png [Esp entrada 
general ] : pinakamababang halaga 
ng bayad sa pagpasok sa isang dulaan 
o sine : general admission. 

entrance (en-trans) png L Ing] : en¬ 
trada 1 ' 3 2: pasukan. 

6n-trant png [Ing] 1: kalahok sa 
paligsahan 2: tao na pumasok sa 

isang propesyon. 

6n-tre*£k-to png [Esp entreacto] : 
intermisyon. 

6n*tre*bis*ta png [Esp entrevista] : 
panayam; interbyu. 

entrechat (an-tre-sha) png [Fre] : 
lundag sa ballet na nakakrus ang mga 
paa habang nasa hangin. 

entrecote (anure-kowt) png [Ing] : 
hiwa ng karneng may kasamang buto 

mula sa pigi. 

entree (an-trey) png [Ing Ere] 1: a 

pangunahing putahe b pagkaing 
isinisilbi bago ang pangunahing 
putahe : entrada 1 2: karapatan o 
pribelihiyong makapasok. 

en*tre*ga png [Esp ent-regdr] 1 : 
pag-aabot; pagbibigay; pagdadala: 
pagsusumite : ingreso 2: pagsuko : 
ingreso 3: pagpapasok ng salaping 
nasingil : ingreso. 

en-tre-g&'do pnr [Esp entregd-vado] 
1: naibigay na; isinumiti na 2: nai- 
pasok na ang koleksiyon, karaniwang 
bayad sa tubig, ilaw, telepono, at 
katulad. 


entremets (an-tre-mey) png [Fre] 

1: pamutat; minatamis : entremes 
2: pagkain na isinisilbi sa pagitan 
ng mga pangunahing putahe. 

entre nous (an-tre nu) pnb [Fre] 1: 
sa atin lang 2 : sekreto. 

en .t re .p^n*yo png [Esp entrepano] \ 
tanging bahagi o dibisyon ngkisame, 
pinto, dingding, at iba pa na naku- 
kulong sa pinakakuwadro. 

entrepot (an-tre*pow) png [Ing Fre] 

1: bodegang pansamantalang imbakan 
ng kalakal na ibibiyahe 2 : sentrong 
pangkalakal para sa import at export. 

entrepreneur (an-tre-pre-nur) png 
Kom [Ing] 1: tao na nakikipagsapa- 
laran sa negosyo 2 : kontraktor na 
nagsisilbing tagapamagitan 3: tao 
na namamahala sa negosyo; mamumu- 
hunan; mangangalakal; empresaryo. 

entrepreneurship (en-tre-pre-nyur- 
ship) png Kom [Ing] : panganga- 
lakal; pamumuhunan. 

en-tre-SU*w6*Io png [Esp entresuelo] : 
munting palapag, karaniwang nasa 
pagitan ng silong at ng ikalawang 
palapag at hindi sumasakop sa buong 
kalaparan ng suwelo : messanine. 

en-tre-t^n-to pnb [Esp] : samantala. 

en-tri png [Ing entry] 1: ulong salita 
o salitang binibigyan ng kahulugan 
sa leksikograpiya : lahok,. entry 2 : 
kasali o pansali sa isang paligsahan 
: u\hok, entry. 

en-tro*ni*sas*y6n png [Esp entroni- 
zacion ] : pagtotrono; pagluluklok 
sa hari o pinuno. 

entropy (en*tro*pQ png Pis [Ing] : 
sukat ng kawalan ng enerhiyang 
thermal na maaaring baguhin upang 
maging mekanikal na gawain. 

entry (en*tri) png [Ing] 1: akto ng 
pagpasok 2 : kalayaang makapasok 
3 : pasukan; pintuan; gate, at katulad : 

entri 1 - 2 . 

en-tsu-pe png Mek [Esp enchufe] : 
hugpungan ng saket pam sa bombilya 

at katulad. 


3 n # tre*ma-nos pnr [Esp] : 
hawak. _ 

en*tre*m6s png [Esp] : pamutat. 

en*tr6*me*ti*da pnr [Esp] : pakiala- 
mera, en-tre'me-tf’do, kung lalaki. 


en-tus-yas*mo png [Esp entusiasmo] : 
sigla o kasiglahan; sigasig o kasiga- 

sigan. 

en*tus*yas*ta png [Esp entusiasta] \ 
tagahanga. 

en*tus*yas*ta pnr [Esp entusiasta] i 
masigla; masigasig. 
en-tus-y^s*ti'k6 pnr [Esp. entusiasiico] i 
masigla. 

e*nu*me*ras 4 y6n png [Esp enume- 


enumeration 2 : pagbibilang : enu¬ 
meration. 

enumeration (en-nyu*me*rey*shon) 
png [Ing] : enumerasyon. 

enumerator (e-nyu-me-rey-tor) png 
[Ing] : tao na nagbibilang; tagabilang. 

enuresis (e*nyu*rf*sis) png Med [Ing] : 
hindi mapigilang pag-iihi. 

envelope (en-ve-lowp) png [Ing] : sobre. 

environment (en*vay*ron*ment) png 
[Ing] : kaligiran. 

environmentalism (en-vay-rommen- 
taM-zim Ppng [Ing] 1 : pagpapaha- 
laga sa pangangalaga ng kaligiran 
2 : pananaw na ang kaligiran ang 
pangunahing impluwensiya sa pag- 
unlad ng isang tao o pangkat. 

envoi (en-voy) png [Ing] : maikling 
saknong sa dulo ng isang ballad. 

6n # voy png [Ing] : sugo o kinatawan sa 
diplomatikong misyon Cf embmiador. 

6n-ye png : tawag sa titik N. 

enzyme (en-zim) png Kem [Ing] : 
substance na gawa ng isang organismo 
at nagsisilbing kontrol at tagapagpa- 
daloy ng isang espesipikong reaksiyong 
biyokemikal. 

Eocene (i*yo-sm) pnr [Ing] : tumu- 
tukoy sa panahon mulang Paleo- 
cene hanggang Oligocene. 

Eolithic (i-yo-h-tik) pnr [Ing] : tumu- 
tukoy sa panahong sinundan ng 
Paleolithic; katangian ng sinaunang 
antas ng kultura ng tao na guma- 
gamit ng mga hinugis na bato bilang 
kasangkapan sa paggawa. 

eon (i-yon) png [Ing] 1 : libong taon 
2 : pinakamatagal na yugto ng pana¬ 
hong heolohiko na may dalawa o higit 

pang era. 

e*p£s png [Pan] : saha. 
epaulette (e-pa-let) png [Ing] : pan- 

dekorasyon sa balikat ng uniporme, 
karaniwan ng mga opisyal sa hukbong 

katihan at pandagat. 

6pee (eypey) pnglsp [Ing] : walang 
tulis na espadang ginagamit sa eskrima. 

e*pek*ti a bo pnr [Esp efectivo] : mabisa; 
mahusay; magaling : effective. 

e-pek-to png [Esp efecto] 1: bagay 
na dulot ng isang sanhi : effect 2 : 
bagay na sumusunod sa nakaraan ! 

, effect 3 : resulta o bunga ng layunin 
o intensiyon : bisA, effect. 

. e-pek-tOS png [Esp efectos] 1 : ari- 
* arian; kagamitan 2 : kalakal; mga 
panincla. 


radon] 1: pagbanggit nang paisa-isa : 












243 


epemerides 


% 

epiphany 


©•pe-me-ri-des png[ Esp efemendes ] 1 : 
talaan ng tinatayang kalalagyan ng 
isang la was pangkalawakan sa 
iba’t ibang petsa : ephemeris 2: kalen- 
daryo o astronomikong almanak na 
naglalaman ng gayong mga tala : 

EPHEMERIS. 


6p»ep png f Ilk] : pigiP. 

@“per*be°sen*si o ya png [Esp e/ewes - 
cencia] 1 j pagkulo o paghula : effer¬ 
vescence 2: sigla o kasiglahan : 
effervescence 3: saya o kasayahan : 

EFFERVESCENCE. 




e*per*be*s6rvte pm 

: sumusuiak; kumukulo : effervescent 
2: masigla; masaya : effervescent. 

6"pe*r6n*te pnr [Esp eferente] i papa- 
layo; papalabas : efferent. 


E*p6*so png [Esp] : Ephesians. 

epexegesis (e-pek-si-dyi-sis) png [Ing] 
1: pagdai agdag ng mga salita upang 
linawin ang kahulugan 2: dagdag 
na mga salita. 


ephemera (i-fe-me-ra) png [ Ing] : 
kulisap na nabubuhay nang isa o 
ilang araw lamang. 

ephemeral (i-fe-me-ral) pnr [Ing] : 
panandalian. 


ephemeris (i-fe*me-ris) png [/ng] : 
epemerides. 

Ephemeroptera (i-fe-me-ropne-ra) 

png Zoo [Ing] : order ng mga kulisap 
na kinabibilangan ng gamugamo. 

Ephesians (e-fi-syens) png [Ing] : sa 
Bibliya, bahagi ng Bagong Tipan na 
iniuugnay kay San Pablo : Epeso. 

ephod (i-fod) png [png] : uri ng damit - 
ng paring Hudyo. ' 

ephor (e-for) png [ Ing] : sa sina- 
unang Sparta, alinman sa limang 
nakatatandang mahistrado. 

epic (e-pik) png Lit [Ing] : epiko. 

epicedium (e-pi-si-dyum) png Lit [Ing] : 
oda sa libing. 


epicene (e-pi-sm) pnr [Ing\ 1 : tumu- 
tukoy sa alinmang kasarian 2: may 
mga katangian ng lalaki at babae 3: 
walang katangian ng alinmang kasarian. 

epicenter (e-pi-sen-ter) png [Ing] 1: 
punto sa rabaw ng lupa na tuwirang 
nasa ibabaw ng sentro ng lindol 2: 
sentro ng suliranin. 

epicurean (e-pi-kyu-ryan) pnr [Ing] : 
epikureo. 

Epicurean is m (e • pi ■ kyu• rya■ m-zem ) 
png Pit [Ing] : Epikureismo. 

epicycle (e-pi-say-kel) png [Ing] : 
maliit na bilog na may sentrong 
umiikot sa sirkumperensiya ng higit 


na malaking bilog. 

epideictic (e*pi*da*yik*tik) pnr [Ing] : 
nagpapakita ng gilas sa pananalita. 

epidemic (e-pi-de-mik) png Med [Ing] : 
epidemya. 

e*pi*de*mi*k6 pnr [Esp epedemico] 

: hinggil sa epidemya. 

epidemiology (e-pi-di-myo-lo-dyf) png 
Med f Ing] : pag-aaral ukol sa epi¬ 
demya at sa mga paraan ng pag-iwas 
at pagsugpo nito. 

e-phdenvya png [Esp epidemic] Is 
malawakang pagkalat ng sakit sa 
isang komunidad sa loob ng isang 
panahon : epidemic 2 : ang naturang 
sakit : epidemic. 

e*pi*d6r*mis png Ana [Esp Ing] 1: 
panlabas na cellular na balot ng 
balat : Anit 2 , daiapdap 2 2: panlabas 
na sapin ng mga cell ng dahon, 
ugat, at katulad. 

epigastrium (e*pi*gas*tri*yum) png 

Ana [ Ing] : epigastriyo. 

e'pi*gcis - tri*y6 png Ana [Esp epigas- 
trio] : bahagi ng tiyan sa itaas ng 
sikmura : epigastrium. 

e*pi*glo*t(s png Ana [Esp] : manipis 
na cartilage sa may ugat ng dila na 
tumatakip sa lalaugan kapag lumu- 
lunok : epigloitis. 

epiglottis (e*pig*lo*tis) png Ana [Ing] : 
epigiotis. 

epigone (e-pi-gown) png [Ing] : 
kabilang sa sumusunod at hindi 
gaanong kilalang henerasyon. 

s 

6-pi-gram png [Ing] : epigrama. 

e-pf-gra-m6 png [Esp] : maikling 
tula na may bisang katulad ng sala- 
wikain : epigram. 

e a pf*gra*p6 png [Esp epigrafe] 1: 
mga salitang iniukit, gaya sa barya, 
pun tod, o bantayog : epigraph 2: Lit 
'siniping pangungusap, parirala, 
taludtod, at katulad, na nagsisilbing 
pambungad ng aklat o kabanata : 

EPIGRAPH. 

epigraph (e-pi-graf) png Lit [Ing] : 
epigrape. 

epigrapher (e-pf-gra-fer) png [Ing] : 
epigrapista. 

epigraphy (e-pi-gra-fi) png [Ing] : 
epigrapiya. 

e-phgra-pis-ta png [Esp epigrafista ] : 
tao na daludhasa sa epigrapiya : epi¬ 
grapher. 

e*pi*gra*phya png [Esp epigrafta] : 
pag- aaral ng ukit o limbag, lalo na 
sa antigong gamit o bagay: epigraphy. 

e*pi*hi*y6 png [Esp efigie] : effigy. 


6*pi*k6 pnr [Esp epicd] : hinggil sa 

tulang epiko. 

e*pi"k&s pnr [Esp eficaz] : mahisa. 

e a pi-kas-ya png [Esp eficada ] 1 : bisa; 
pagkamahisa 2: kahusayang magtra- 
baho. 


mana- 


e-pi-Ko png jlu [issp epicoj i: 
bang tulang nagsasalaysay ng pakiki- 
pagsapalaran o mga ginawa ng isa o 
higit pang bayani o maalamat na 
nilalang : epic 2: katha sa anumang 
anyo na naglalaman ng pananaw ng 
isang bansa sa kasay-sayan nito : 
epic 3: aklat o peli-kulang batay sa 
maiaepikong salaj'say ; epic. 


e-pi-ku-re‘6 pnr [Esp epicureo] : 
mahilig sa sensuwal na kasiyahan o 
luho : epicurean. 


E-pi-ku*re-is«mo png Pil [Esp epicu- 
reismo] : sinaunang pilosopiya na 
nagtataguyod ng pigil na hedonismo, 
higit na nagpapa-halaga sa mental 
kaysa pisikal na kasiyahan : Epicu¬ 
reanism. 


e-pHep-si-ya png Med [Esp epilepsia] : 
neurolohikong sakit na kakikitaan 
ng pagkawala ng malay at pagkokom- 
bulsiyon : epilepsy, gotakurai^ patol 2 . 

epilepsy (e-pi-lep-si) png Med [ing] : 
epilepsiya. 

epileptic (e-pi-lep-tik) png [Ing] : tao 
na may epilepsiya. ' 

epileptic (e-pe-lep-tik) pnr [Ing] : 
epileptiko. 

e*pi*lep a ti a ko pnr [Esp epileptico] : 
ukol sa epilepsiya. 

e*pMo*g6 png [Esp] 1 : huling bahagi 
o konklusyon ng malikhaing akda : 
epilogue 2: appendix 3: taiumpati 
o maikling tula ng isang aktor sa 
katapusan ng dula : epilogue. 

epilogue (e-pi-log) png [Ing] i epi- 
logo 1,2 . 

e a pi a mer (e-pi-mer) png Kem [Ing] : 
alinman sa dalawang isomer na may 
magkaibang kunipigurasyon ng mga 
atom. 


epinasty (e-pi-nas-ti) png Bio [ Ing] : 
kakayahan ng mga organ ng hala- 
man na lumaki at yumabong nang 
mas mabilis sa mataas na bahagi. 

E a pi-p6n-ya png [Esp epifania] : 
kapistahan ng tatlong Haring Mago 
na ipinagdiriwang tuwing unang 
Linggo ng Enero : Epiphany. 

Epiphany (e-pf-fa-ni) png [Ing] : 
Epipanya. 

epiphany (e-pi-fa-m) png [Ing] 1 : sa 
Bibliya, pagkakatagpo ng mga Haring 














epiphysis 


244 


equestrian 


Mago kay Kris to 2: anumang pagpa- 
pakita ng isang diyos 3: bigla at 
mahalagang kabatiran. 

epiphysis (i-pi-fi-sfs) png Ana [Ing] : 
dulong bahagi ng mahabang buto. 

epiphyte (e-pufayt) png Boi [Ing] : 
halaman na tumutubo sa ibang hala- 
man ngunit hindi nagiging parasito. 

episcopal (e-pfs-ko-pal) pnr [Esp Ing\ : 
episkopal. 

Episcopal Church (epis-ko-pal tsarts) 
png [Ing] : Anglican Church sa Scot¬ 
land at US na may halal na mga obispo. 

episcopalian (e*pis-ko*pabyan) pnr 
[Ing] 1: may kaugnayan o nagtata- 
guyod sa pamamahala ng mga obispo 
2: may kaugnayan o kasapi sa Epis¬ 
copal Church. 

episcopate (e-pis-ko-peyt) png [Ing]: 
episkopado. 

episiotomy (i-pi-zyo-to-mi) png Med 
[Ing] : paghiwa sa may bukana ng 
puke ng. babae upang makapa- 
nganak nang maayos. 

e°pss*ko-pa°do png [Esp episcopado] 

1: katungkulan at karangalan ng 
obispo; tanggapan ng obispo : epis¬ 
copate. 2: orden o pangkat ng mga 
obispo : episcopate 3: panunungkulan 
ng obispo; ohispado : episcopate. 

e“pis*ko°pal pnr [Esp episcopal] 1: 
ukol sa obispo o mga obispo : epis¬ 
copal 2: itinalaga ayon sa prinsipyo 
ng pamamahala ng mga obispo : 
episcopal. 

episode (e-pi-sowd) png Lit [/ng] : 
episodyo. 

episodic (e-pi-sow-dik) pnr [Ing] : 
episodiko. 

e • p i • so • d i • k6 pnr [Esp episodico] 1: 
nangyayari bilang magkakahiwalay 
na mga episodyo : episodic 2: unti- 
unti : episodic. 

e*pi*sod*yo png Lit [Esp episodio] 1: 
pangyayaiing bahagi ng isang serye : 
episode 2 : bawat bahagi ng kuwento 
o palabas na hinati-hati ang daloy ng 
pagtatanghal: episode 3: isang pang- 
yayari sa isang kuwento : episode. 

epistaxis (e-pis-tak-sis) png Med [Ing | : 
balinguyngoy. 

epistemology (e-pfs-ti-mo-lo-dyi) png 
[Ing] : teorya ng kaalaman, lalo na 
ang pamamaraan at pagpapatunay 
nito. 

4 

epistle (i-pi-sel) png [Ing] : epistola. 

e-piS'toda png [Esp] 1: liham, lalo 
na ang may seryosong paksa: epistle 
2: alinman sa mga liham ng Apos- 


toles sa Bagong Tipan: epistle. 

epistolary (i-pis-toda-ri) png [Ing] : 
epistolaiyo. 

e*pis*todaryo png [Esp epistolano] : 
kalipunan ng mga liham; mga tini- 
pong liham : epistolary. 

epistrophe (i-pis-tro-ff) png [Ing] : 
pag-uulit ng isang salita sa dulo ng 
magkakasunod na parirala. 

e*pis*y6n*si*y& png [Esp eficiencia] : 

efficiency. 

e*pis*y6n*te pnr [Esp eficiente] : 
mahusay; magaling : efficient. 

e*prta # I£m*yo png Lit Mus [Esp] : 
awit o tula sa kasal : epithalamium.\ 

epitaph (e-pi-taf) png [Ing] : epitapyo. 

e‘pi't6p*yo png [Esp epitafio] 1: 
mga salitang isinulat o iniukit sa 
nitso o monumento para sa alaala 
ng namatay : epitaph 2 : maikling 
elohiyo para sa namatay : epitaph. 

e-prta-sis png [Esp] 1: Lit pinaka- 
mahalagang bahagi ng dramang 
klasiko patungo sa katastrope 2 : 
Mus katinisan ng tono 3: Med parok- 
sismo; atake. 

e*pi # tel"y6l pnr [Esp epitelial] : may 
kaugnayan sa epitelyo : epithelial. 

e*pi"t6l*yo png Ana [Esp epitelio ] : 
tissue na binubuo ng isa o higit 
pang suson ng cell, tumatakip sa 
rabaw ng buong katawan, at nagsi- 
silbing sapin ng tiyan at iba pang 
hungkag na estruktura : epithelium. 

e*pi*te-t6 png [Esp] Lit 1 : Lit pang- 
uri o anumang salita na nagpapa- 
hayag ng katangian, karaniwang 
ipinapalit sa pangalan ng tao o 
bagay : bansag, epithet 2 : salita na 
mapang-alipusta : bansag, epithet. 

epithalamium (e-pi-tha-la-myum) png 
[Ing] : epitalamyo. 

epithelial (e-pi-thi-li-al) pnr [Ing] : 
epitelyal. 

epithelium (e-phthel-yum) png Ana 
[Ing] : epitelyo. / 

epithet (e-pi-thet) png Lit [.Ing Lot ] : 
epiteto. 

epitome (i-pi-to-mi) png [Esp Ing] 
1: tao o bagay na kumakatawan sa 
isang katangian, uri, at katulad 2 : 
isang bagay na kumakatawan sa isa 
pang bagay sa maliit na antas 3: Lit 
lagom ng akda. 

epizoon (e-pi-zown) png Zoo [Ing] 1: 
hayop na namamahay sa iba pang 
hayop 2 : parasito. 

epoch (f-pok) png [Ing] : epoka. 


epode (e-powd ) png Lit [Ing] : anu¬ 
mang uri ng tulang liriko na may 
dalawang taludtod lam ang. 

6*po*k6 png [Esp epoca] 1: isang 
yugto sa kasaysayan o sa buhay ng 
isang tao : epoch 2: Simula ng isang 
yugto o panahon : epoch. 

e-pd-ni-md png [Esp] : eponym. 

eponym (e*po*mm) png [Ing] : tao, 
tunay o likhang isip, na pinagku- 
kunan ng pangalan ng isang tuklas, 
pook, institusyon, at katulad: eponimo. 

epoxide (i-pok-sayd) pnr Kem [Ing] : 
compound ng oxygen atom at dala¬ 
wang carbon atom. 

epoxy (i-pok-si) png Kem [Ing] 1 : 
compound na makapit o madikit, 
matibay, at karaniwang ginagamit sa 
paggawa ng kola 2 : kola. 

ep*pd*aw png [Ilk] : hulaw 1 . 

ep*pen png [Ilk] : sibat na may 
dalawang sima. 

dp'peng png [ Gui Bag] : piraso ng 
tela na nakapalibot sa ine. 

ep*p6s pnr [Ilk] : walang laman; 
hungkag. 

d*pron png [Ing apron] : piraso ng 
kasuotan na ipinapatong sa damit 
bilang pananggalang sa dumi, kara¬ 
niwang isinusuot ng tagaluto C/tapi, 
tapis : apron. 

epyllion (i-pil-yon) png Lit [Ing] : 
maikling tulang epiko. 

equal (fkwal) pnr [Ing] 1 : pantay 2: 
pareho 3: patas 4: katumbas. 

equalitarian (i*kwa*li-tar*yan) png 
[Ing] : egalitaryo. 

equality (i-kwa-li-tf) png [Ing] : pag- 
kakapantay. 

equalizer (i-kwaday-zer) png [Ing] 
1: puntos na nagpapantay sa isang 
laro 2: sandata, lalo na ang baril 3: 
Ele bahagi ng sistema na nagwa- 
wasto sa anumang hindi kanais-nais 
na frequency. 

equanimity (e-kwa-m-mi-ti) png [Ing] : 
ekwanimidad. 

equation (e-kwey-syon) png [Ing] 1: 
proseso ng mga pagtutumbas: ekvvasyon 
2: Mat pahayag na nagpapakitang 
magkatumbas ang dalawang eks- 
presyong matematikal : ekwasyon. 

equator (i-kwey-tor) png [Ing] : 
ekwador. 

equatorial (e-kwa-tor-yal) pnr [Ing] : 
ekwatoryal. 

equestrian (i-kwes-tri-yan) png [Ing] : 
tao na sumasakay o nagtatanghal sa 





equestrian 


245 


erosion 


likod ng kabayo, equestreinne kung 
babae. 

■# 

equestrian (i-kwes-tri-yan) pnr [Ing] 
1: may kaugnayan sa kabayo o panga- 
ngabayo 2 : nakasakay sa kabayo. 

equestrianism (i-kwes-tri-ya-m-zim) 
png [Ing] 1: kasanayan sa panga- 
ngabayo 2 : ang isport na ito. 

equi- (i*kwi) pnl [Ing] : magka- 

tumbas. 

equiangular (i-kwi-ang-gyudar) pnr 
[Ing] : magkapantay ang anggulo. 

equidistant (e*kwi-dis*tant) pnr [Ing]: 
ekidistante. 

equilateral (i-kwMa-te*ral) pnr [Ing]: 
magkasinghaba ang mga gilid: 

equilibrium (e-kwMbbri-yum) png 
[Ing] : ekilibriyo. 

equinox (f*kwi*noks) png [Ing] : 

panahon ng binabagtas ng araw ang 
ekwador na sanhi ng halos magka¬ 
pantay na haba ng araw at gabi sa 
lahat ng dako ng daigdig at karani- 
wang nagaganap tuwing 21 Marso 
(vernal equinox) at 22 Setyembre 
(autumnal equinox). 

equip (e*kwip) pnd [Ing] : bigyan o 
lagyan ng mga kailangan. 

equipage (e-kwi-peyds) png [Ing] 1: 
ekipahe 2 : kasangkapan at gamit 
para sa isang gawain 3: karwahe, 
lalo na kung kompleto sa gamit, 
kabayo, kutsero, at alalay. 

equipment (e«kwip*ment) png [Ing] : 
kasangkapan o kagamitan. 

equitable (e-kwi-ta-bol) pnr [Ing] 1r 
makatarungan; pantay 2 : karampatan. 

equitative (e*kwi‘tey-tiv) pnr\Ing] : 
ekitatibo. 

equity (e-kwi-ti) png [Ing] : ekidad. 

equivalence (e-kwi-va*lens) png [Ing] : 
ekibalensiya. 

equivalent (e-kwnva-lent) pnr [Ing] 
1 : kapantay; katumbas 2 : singkahu- 
lugan 3: may parehong resulta. 

equivocation (e’kwnvo-key’shon) png 
[Ing] : pagsasalita nang hindi mali- 
wanag upang maligaw ang nakikinig. 

-er pnl [Ing] 1: pambuo ng pang- 
ngalan mula sa mga pangngalan, 
pang-uri, o pandiwa upang manga- 
hulugan ng a tao o bagay na gumawa 
ng aksiyon, hal computer D tao o 
hayop na may tiyak na katangian o 
anyo, hal foreigner c tao na may 
tiyak na gawain, hal gardener d tao 
na kabilang sa isang tiyak na pook o 
pangkat, hal New Zealander 2: pam¬ 
buo ng pahambing na anyo ng pang- 


uri, hal prettier. 

Er, symbol (i*ar) Kent [Ing] : erbium. 

era (i-ra) png [Ing] 1: sistema ng 
kronolohiya batay sa mahalagang 
pangyayari 2 : masaklaw, natatangi, 
at makasaysayang panahon. 

e<r£n'te pnr [Esp errante] 1; mali; 
hindi tanggap sa tuntuning pang- 
madia 2 : gala; pagala-gala. 

e*r£s png [Pan] : gutom. 

eraser (i*rey*ser) png [/ng] : pambura. 

e*r£*ta png [Esp errata] : errata. 

e*r6*ti*k6 pnr [Esp erratico] 1: pabago- 
bago sa gawi, kuro-kuro, opinyon, o 
katulad 2 : hindi tiyak sa pagkilos. 

erbium (er-bbyum) Kem [Ing] : 
di-pangkaraniwang metalikong ele¬ 
ment na may mga pink na salt 
(atomic number 68, symbol Er). 

er*bO'l£r*yo png [Esp herbolario] : 
arbularyo. 

6*re png 1: [Esp] tawag sa titik R sa 
alpabetong Espanyol C/ar, ra 2: 
varyant ng eyre. 


pnr 


vx WXVUl. 


siyon 


png [Ing] 


e*re # d6 # ro png [Esp heredero] : taga- 
p^mana, e , re*d6*ra kung babae. 

e'r6*he png [Esp hereje] : tao na 
laban sa simbahang Katoliko Romano: 

HERETIC. 


e-re-hbya png [Esp herejia] : paniwala 
o paraan ng pagsampalantaya na 
hindi umaalinsunod sa doktrina ng 
simbahan. 


e # rek*si - y6n png [Esp ereccion] 1 : 
pagtatatag; pagtatayo; konstruk- 
siyon : erection 2 : gusali; estruktura 
3 : pagtigas at pagtayo ng uten ng 
, lalaki : erection. 

N 

e-rek-tN pnr [Esp erectil] : nakatayo 
o nakatatayo : erectile. 

eremite (e*ri*mayt) png [Ing] : ermi- 
tanyo. 

e*ren*si*y6 png [Esp herencia] : pamana 

e*r6'ti*k6 pnr [Esp heretico] : hinggil 
sa o katulad ng erehe o erehiya : 

HERETICAL. 


erg png [Ing] : yunit ng enerhiya, 
katumbas ng nagagawa ng lakas na 
1 dyne sa layong 1 sm. 

6r*go pnb [Lat] : samakatwid. 

ergosterol (er*gos*te*r61) png Bio K 
[Ing] : sterol (C 28 H 43 OH) na krista- 
lina, walang kulay, at natutunaw sa 
tubig, matatagpuan sa lebadura at 
ergot at nagiging bitamina D kapag 


dumaan sa ultraviolet na iradyasyon. 

6r*got png [Ing] 1 : sakit ng mga 
halamang butil na dulot ng fungus 
na Claviceps purpurea 2: ang fungus 
na ito. 

eria (e-rf-ya) png Bot [Ing] : orkidya 
(Ena Sp) na may brakteang iba-iba 
ang kulay. 

e # ri*sbpe*l6 png Med [Esp] : malubha 
at nakahahawang sakit ng balat na 
namumula, nangingintab, at nama- 
maga, karaniwang tumutubo sa tainga 
at pisngi : erysipelas. 

e # ri-t6*ma png Med [Esp] : pamu- 
mula ng balat, karaniwang patse- 
patse : erythema. 

-e*rbya pnl [Esp eria] : pambuo ng 
pangngalan na nagpapahiwatig ng 
trabaho, negosyo, kalagayan, pook, 
o establisimyento, produkto, kilos, 
at iba pa hal groseriya, inhenyerfya 
var -erya : ery. 

er*m6n png [Pan] : pighati. 

ermbta png [Esp hermita] 1 : tira- 
han ng ermitanyo : hermitage 2 : 
alinmang tirahang hiwalay o malayo 
sa karamihan; bahay na nakabukod 
sa karamihan : hermitage. 

ermi-t^n-yo png [Esp hermitaho] 
1: tao na lumayo at tumira sa isang 
mapanglaw na pook upang mamuhay 
nang tahimik at relihiyoso : anako- 
reta, hermit 2 : sinumang namu- 
muhay nang hiwalay o malayo sa 
iba : anakoreta, hermit. 

-e*ro pnl [Esp] : pambuo ng pangalan 
at nagpapahiwatig ng propesyon, 
tungkulin, o trabaho, -e*ra kung 
babae, hal bimhero, biyahera; kahero, 
kahera. 

% ( 

e'ro # di # nd*mi - k6 png [Esp aerodind- 
mica] : aerodynamics. 

e*ro*di*n6*mi*k6 pnr [Esp aerodina- 
mico] : aerodynamic. 

e # r6*dro*m6 png [Esp aerodromo] : 
aerodrome. 

♦ 

erogenous (f*ro*dyi*nus) pnr [Ing] 

1: madaling makaramdam ng sexual 
na pagnanasa 2 : nagdudulot ng 
sexual na pagnanasa o pananabik. 

6*rok png [Bik] 1 : tirahan; uwian 2: 
tira 3 . 

e*ro"pl6‘no png [Esp aeroplano] : 

sasakyang panghimpapawid na may 

pakpak, elise, at makina : airplane, 

/ . 

E*ros png [Ing Ita] 1 : Mit diyos ng 
pag-ibig 2: Sik udyok na iligtas ang 
sarili at magtamo ng kasiyahang sexual. 

erosion (i-ro-syon) png [Ing] : erosyon. 





I • 



246 


esensiyal 


e*ros*y6n png [. Esp erosion] : pagka- 
tibag o pagkaagnas ng lupa bunga 
ng tubig, hangin, init, at mga kaga- 
gawan ng tao : agnAs, erosion, hun- 

AG, RASAY, RONUT. 

erotic (i-ro-tik) pnr [ Ing] : erotiko. 

9 

erotica (i-ro-ti-ka) png Lit Sin [Ing] : 
erotikong sining o panitikan. 

eroticism (i-ro-thi-suzim) png [Ing] : 
erotisismo. 

e a r6 a ti a k6 pnr [Esp erotico ] : nagdu- 
dulot ng sexual na pag-ibig, lalo ang 
pumupukaw ng sexual na pagna- 
nasa o pananabik : erotic. 

e-ro-ti*SlS*mo png [Esp eroticismo] 

1: katangian o kalikasang erotiko 
2 : paggamit o tugon sa erotikong 
hulagway o estimulasyon : eroticism. 

erotology (e-ro-to-lo-dyi) png [Ing] : 
pag-aaral sa pag-ibig na sexual. 

erotomania (i-ro-to-mey-nya) png [Ing] 

1: labis o abnormal na erotikong 
pagnanasa 2 : pagkalulong sa sexual 
na pagnanasa. 

errand (e*rand) png [Ing] 1: maik- 
ling paglalakbay bilang kinatawan 
ng iba upang maghatid ng men- 
sahe, kumuha ng kalakal, at iba pa 
2 : dahilan ng naturang paglalakbay. 

errata (e-ra-ta) png [Ing Lat] 1: 
anyong maramihan ng erratum 2: 
talaan ng pagwawasto na nakadug- 
tong sa aklat o sulatin : erata. 

erratum (e-ra-tum) png [Ing Lat] 
isang pagkakamali sa pagkalimbag 
o pagkasulat. 

6rres pnr [Ilk] : laylay. 

error (e-ror) png [Ing] 1: pagkaka¬ 
mali 2 : kantidad ng pagkakamali sa 
pagbilang o pagsukat. 

ersatz (erzats) pnr [Ing] 1.2 pangha- 
lili 2 : gagad; artipisyal. 

e*ru*dis*y6n png [Esp erudidon] : kata- 
linuhan at kalawakan ng nalalaman 
Cf pantas : erudition. 

erudite (er-yu-dayt) pnr [Ing] : erudito. 

erudition (e-ru-dushon) png [Ing] : 
erudisyon. 

e*ru*di*t6 pnr [Esp] 1: matalino; 
maalam : erudite, pantas 2 : nagpa- 
pakita ng malawak na kaalaman : 
ERUDITE, pantas. 

e*rup*si a y6n png [Esp erupcion] 1: 
putok o pagputok ng bulkan : erup¬ 
tion 2; Med pamamaga o singaw sa 
balat : eruption. 

eruption (i-rap-shon) png [Ing] : 
erupsiyon. 


ery (nri) pnl [Ing] : -erya, eriya, hal 
bakery, grocery. 

-erya pnl [Esp eria] : varyant ng 
-eriya, hal barberya, tablerya : -ery. 

gryal png [Ing aerial] : panghimpa- 
pawid : aerial. 

erysipelas (er-i-sfp-i-las) png [Ing] : 
erisipela. 

erythema (e*rith*f*ma) png [Ing] : 
eritema. 

erythrocyte (i-rfth-ro-sayt) png Ana 
[Ing] : nakararaming cell ng dugo 
ng mga vertebrate, naglalaman ng 
pulang hemoglobin, at nagdadala 
ng oxygen at carbon dioxide mula 
at tungo sa iba’t ibang mga .tissue. 

erythromycin (e-rith-ro-may-sin) png 
Med [Ing] : antibiyotikong gamot sa 
impeksiyon na hindi kayang lunasan 
ng penisilin. 

Es symbol (i-es) Kem [Ing] : einstei¬ 
nium. 

png: tawag sa titik 




pnl [Ing] 1: pambuo ng anyong 
maramihan ng pandiwang katawanin 
na nagtatapos sa titik 5, z, ch, sh , at 
y,hal passes, buzzes, pitches, studies 
2 : pambuo ng anyong maramihan 
ang pangngalang nagtatapos sa titik 
5 , z, ch, sh, y, f, at v, hal riches, masses, 
babies. 

Esau (l-sow) png [Ing Heb] : sa Bib- 
liya, panganay sa kambal na anak 
na lalaki nina Isaac at Rebecca. 

escalator (es-ka-ley-tor) png [Ing] : 
eskalador. 

escallop (is-ka-lop) png [Ing] : scallop. 

escapade (es-ka-peyd) png [Ing] : 
pangahas na pag-uugali; walang 
ingat na pakikipagsapalaran. 

escape (es-keyp) png, pnd [Ing] : 
eskapo. 

escape clause (is-keyp klos) png Bat 
[Ing] : sugnay na nagtatakda ng 
mga kondisyon upang makalaya sa 
anumang obligasyon ang nakakon- 
tratang partido. . 

escapee (is-key-pi) png [Ing ]: pugante. 

escapism (is-key-puzim) png [Ing] : 
pagnanasa o tendensiyang tumakas 
sa pangit na realidad sa pamama- 
gitan ng dibersiyon o pangangarap 
nanggising. 

escargot (es-kar-gow) png [Ing] : 
kuhol na maaaring kainin. 

eschatologic (es-ka-todo-dyik) pnr 
[Ing] : eskatolohiko. 


eschatology (es-ka-to-lo-dyi) png 
[Ing] : eskatolohiya. 

escheat (es-tsit) png Bat [Ing] : pag- 
babalik sa pamahalaan ng pagma- 
may-ari ng propyedad ng yumao 
kapag walang sinumang kalipika- 
dong magmana nito. 

escort (es-kort) png [Ing] : tao o 
sasakyan na umaalalay sa isang tao, 
sasakyan, at iba pa bilang seguridad 
o proteksiyon Cf konsorte. 

escrow (es-krow) png Bat [Ing] : 
salapi, ari-arian, o nakasulat na bond 
na pansamantalang itinatago ng 
ikatlong partido hanggang matupad 
ang mga kahingian. 

escutcheon (es-kut-syon) png [Ing] 

1: pansangga o rabaw na pansangga, 
karaniwan sa eskudo de armas : 
scutcheon 2: palamuti o pansang- 
galang, gaya sa hawakan ng pinto, 
paligid ng butas ng kandado, at iba 
pa : scutcheon 3: plaka para sa 
pangalan o inskripsiyon : scutcheon. 

Esdras (ez-dras) png [Ing Heb] : alin- 
man sa dalawang aklat ng Apokripa, 
naglalaman ang una ng kalipunan ng 
Chronicles, Nehemiah, at Ezra, at 
ng anghelikong rebelasyon ang ika- 

lawa. 

• • • 

es*dru*hu*l6 png [Esp esdrujula] : salita 
na may diing mariin sa pan tig na 
pangatlo mula sa huli. 

6*se png: tawag sa titik S sa alpabe- 
tong Espanyol Cf es, sa. 

(iz) pnl [Ing] : pambuo ng pang- 
uri at pangngalan na nangangahu- 
lugan ng wika o mamamayan ng 
isang bansa o siyudad, dili kaya’y 
mapang-aglahing katauhan o estilo, 
/m/Japanese, legalese. 

e*s6*na png [Esp esceha] : eksena. 

e # Se*n6ryo png [Esp escenario] 1: 
balangkas o banghay ng isang dula, 
opera, at iba pa tungkol sa tagpo at 
tauhan : scenario, sinaryo 2 : manus- 
krito o papel na gagampanan ng 
artista o tauhan ng dula var senaryo : 
scenario, sinaryo. 

i 

e*s6*ni*k6 pnr [Esp escenico] 1: 
ukol sa tanghalan; pantanghalan : 
scenic 2 : may magagandang tanawin ; 
scenic. 

e-s6n*si*y6 png [Esp escencia] 1: diwa; 
pinakadiwa : essence 2 : likas na 
katangian 3: pabango 2 : essence. 

e*sen a si*y^l pnr [Esp escencial] 1: 
sadyang kailangan : essential 2 : 
batayan; pundamental: essential 3: 
mahalaga; imp or tan te : essential 4: 
bumubuo ng esensiya ng tao o 



















eseptiko 


247 


eskimta 


bagay : essential. 

* 

e*s6p*ti‘k6 pnr [ Esp eseptico ] 1: hindi 
madaling maniwala; mapagduda : 
skeptical 2 : nagdududa sa mga 
doktrina o turo ng simbahan o 
relihiyon : skeptical. 

e*s6p , ti , sfs*mo png [Esp esceptidsmo] 

1: duda o pagdududa; alinlangan o 
pag-aalinlangan : skepticism 2 : hindi 
paniniwala sa mga doktrina ng sim¬ 
bahan o aral ng relihiyon : skepticism.- 

e*sMa png [Esp escila ] 1: Bot hala- 
man (genus Scilla) na may bughaw 
at malabituin na bulaklak: squill 2: 
Bot a halaman (Drima maritima) 
na tumutubo sa tabing dagat, may 
puting bulaklak, at may malaking 
ulo na hugis bombilya b katas ng 
naturang ulo, ginagamit na gamot 
sa ubo at iba pang sakit : squill 3: 
Zoo crustacean (genus Squillo) na 
hugis hipon : squill. 

e*sis*y6n png [Esp escision] 1: pag- 
kakapangkat o paghahati dahil sa 
paniniwala, relihiyon, at katulad : 
schism 2 : alinman sa pangkat o 
sekta na nabuo dahil sa pagkakaiba 
ng paniniwala : schism 3: kasalanan 
o pagkakasala na lumikha ng pagka- 
kawatak-watak ng mga kasapi ng 
iglesya o simbahan : schism. 

6s‘ka'b6t'se png: putahe ng isda na 
may suka at asukal, may lasang 
matamis-tamis na maasim-asim - pnd 

i*6s’ka»b§t a se f mag-es a ka a b6t a se, 

es a ka a bet*se-hm. 

es a k&*la png [Esp escala] 1: antas; 
baitang : scale 2: Heg Ark propor- 
siyonal na sukat sa mapa, piano; at 
katulad : scale 3: Mus pagkakaayos 
ng nota ayon sa tono, maaaring 
asendente o desendente : scale 4: 
gamit o instrumento na may marka 
o guhit, ginagamit na pansukat, at 
iba pa : scale 5: paghinto ng bapor 
o anumang sasakyang dagat upang 
umiwas sa panganib var iskala : 
scale - pnd u-mes-k^-la* es a ka a l6 a hin. 

es'k£*la a-servd6ivte png Mus [Esp 

escala ascendente ] : eskalang pataas 
var iskala asendente. 

es*k£ a la de a sen a d6n a te png Mus 

[Esp escala descendente] : eskalang 
pababa var iskala desendente. 

es*ka a l£ a dor png [Esp escalador ] : 
hagdanang pinaaandar ng elektri- 
sidad : escalator. 

es a k£*la kro a mc» a ti a k6 png Mus [Esp 
escala cromatica ] : eskalang kasama 
pati ang sostenido o flat var iskala 

kromatika. 

* 


es a kar a Ia a thna png [Esp escarlatina ] 

1: Med scarlet fever 2: makapal na 
kayo o Iona na matingkad na pula 
ang kulay. 

es a ka a l6 a ra png [Esp escalera] 1: 
hagdan o hagdanan 2: sa sugal, ang 
magkakasunod na bilang ng magka- 
kaparehong uri ng baraha o pitsa. 

es a ka*Ie a ril a ya png [Esp escalerilla] : 
bangkito na may nakakabit na mga 
baitang, karaniwang naitutupi sa 
ilalim nito, at ginagamit na tun- 
tungan Cf tarima. 

es*ka a l6n png [Esp escalon ] 1: antas 
o ranggo sa organisasyon o lipunan : 

. echelon 2: Mil hanay ng mga kawal, 
barko, sasakyang panghimpapawid, 
at katulad na nakaungos ang nasa 
harapan ng pinakahuli sa hanay : 

echelon. 

• • 

es*ka a l6 a pe png [Esp escalope] : scallop. 

es*k£ a mas png [Esp escama] : kaliskis. 

es*k£rrda a l6 png [Esp escandalo ] 1: 
kabalbalan; alingasngas 2 : ligalig 
na nalilikha sa budhi at moral ng 
sinumang nakakita sa masamang 
gawa, pangyayari, o pamumuhay na 
nagaganap nang hayagan o lantaran 
3: kaingayan, away, o anumang 
nakalilikha ng gulo sa pook na matao 
var iskandalo. 

es a kan*da a l6 a sa png [Esp escandalosa] : 
babaeng nakatatawag ng pansin dahil 
sa masama o inmoral na ginagawa, 

es*karvda*l6*so kung lalaki var 
iskandalosa. 

es a k6n a til a y6n png [Esp escantillon] : 
huwaran; padron; halimbawa. 

6s a ka*pa a r£ a te png [Esp escaparate] : 
lalagyang yari sa kahoy, may salamin, 
at ginagamit sa pagtatanghal ng 
paninda Cf aparador, estante. 


k£ a pe png [Esp escape] 1 : pagtakbo, 
tulad ng kabayo 2: a Mek pagtakbo 
o pag-andar tulad ng orasan b tam- 
butso 3: pagtakas; pagpuga; pag- 
iwas; pagkaligtas. 

6s a ka a p6/m^mag-6s a ka a p6 l u a m6s a - 
ka*p6, i a 6s a ka a p6 [Esp escapar] 1 : 
tumakas; kumawala: escape 2 : lumigtas; 
umiwas : escape. 

'kdi'plMdt png Ana [Esp escdpula] : 
paypay ng balikat : scapula. 


ka a pu a leir a yo png [Esp escapulario] : 
dalawang maliit na pirasong telang 
may nakalarawang mukha nina Hesus 
at Maria, isinusuot sa leeg, at naka- 
bitin ang bawat larawan sa dibdib at 
likod bilang sagisag ng pagkakaanib 
sa isang pangkat panrelihiyon at 


tanda ng pagdedebosyon variskapu- 
laryo : scapuiar. 

6s a ka a ri*pi*ka a d6r png [Esp escarifi- 
caddr] 1 : tagakadlit o pangkadlft sa 
balat : scarifier 2 : bumabatikos o 
nambabatikos; tumutuligsa o nanu- 
nuligsa : scarifier. 

es a ka a ri a pi a kas # y6n png [Esp escari- 
ficacion] 1: Med kadlit, pagkadlit, o 
pagkakakadlft: sciarmcaron 2 : mababaw 
na kadlit o galos sa balat: scarifica¬ 
tion 3: tuligsa o pagtuligsa; batikos 
o pagbatikos : scarification 4: Agr 
pagbuhaghag sa ibabaw ng lupa, 
lalo na sa paligid ng puno o hala¬ 
man ; scarification. 

es a k£r a la*t£ png f Esp escarlata] 1: 
matingkad na pulang may bahag- 
yang kulay dalandan : scarlet 2: 
tela o pananamit na may ganitong 
kulay : scarlet. 

es a ka # to a lo a hi a k6 pnr [Esp escatolo- 
hico] : nahihinggil sa eskatolohiya : 
eschatologic. 

es a ka a to a lo a hi a ya png [Esp escato- 
logia] 1 : sangay ng teolohiya hinggil 
sa kamatayan at huling hantungan : 
echatology 2 : pag-aaral tungkol 
dito : echatology 3: paniniwala 
hinggil sa kapalaran ng sangkata- 
uhan at ng mundo : echatology. 

es a ka a y6 a ia png [Esp escayola] : plaster 
na kahawig ng marinol, yeso, at iba 
pang bato, karaniwang ginagamit sa 
paggawa ng estatwa, pigurin, at katulad: 

SCAGLIOLA. 

es a k6 a le a t6 png [Esp esqueleto] 1: 
kalansay : skeleton 2 : balangkas; 
banghay : skeleton. 

es a k£*ma png [Esp esquema] 1: piano, 
panukala, o balak : scheme 2: lihim 
na piano; pakana : scheme 3: siste- 
matikong kombinasyon, hal ng mga 
kulay : scheme. 

es a ke a m£ a ti a ko pnr [Esp esquemdtico] : 
ukol sa piano o balak : schematic. 

es a kMa png [Esp esquila] : maliit na 
kampana, ginagamit upang tumawag 
ng pulong sa isang relihiyosong 

komunidad : campana de vuelo. 

es a ki*l^ a da png [Esp esquildda] : 
pagtugtog o kalembang ng kampana 
ng simbahan; repike var iskalada. 

Es a ki a m6 png [Ing] : mga tao sa 
hilagang Canada, Greenland, at 
silangang Siberia. 

es a ki*na png [Esp esquina] : kanto, 
pasilyo var iskina Cf eskinita. 

es-ki-nf-ta png [Esp esquinifd] : makitid na 
daanan var iskinita C/eskina : pasiiyo 2 . 







eskirol 


eS’ki*r6l png [Esp esquirol] : mang- 
gagawang nagtatrabaho sa panahon 
ng welga; pumapalit sa welgista var 
iskirol : strikebreaker. 

e$*kle*r6*$rs png Med [Esp esclerbsis ] : 
paninigas ng tissue o bahagi ng 
katawan, tulad ng mga ugat : scle¬ 
rosis. 

6S a kle a r6 a ti a k6 pnr Med [Esp esclero- 
tico\ : ukol sa sakit na esklerosis : 
SCLEROTIC. 

es*k6*ba png [Esp escoba ] 1: Bot 
palumpong (phylum Porifera) na 
lumalago nang .5 m at nakukunan 
ng gamot sa rayuma at kagat ng 
kulisap 2 : brotsa o sepilyong pang- 
kuskos ng dumi var iskoba - pnd 

es a ko'ba*mn, mag-is a ko a b£, i*es- 
k6-ba. 

es a k6 a bil a y£ png [Esp escobilla ] 1: 
maliit na eskoba var iskubilya Cf 
eskoba, walis 2 : maliit na walls na 
kadalasang gamit panlinis sa kotse, 
kalan, at iba pa 3: Mek eskoba ng 
dinamo 4: Bot dilaw na damong 
ligaw (Sida acuta) na isang metro 
ang karaniwang haba : eskobang 

HABA, HIGOT-BALATO, WALIS-WALISAN. 

es*kO"l&r png [Esp escolar ] : iskolar. 

es*k0’l£s'ti*k6 pnr [Esp escolastico] 

1: ukol sa paaralan o kolehiyo; 
pampaaralan : scholastic 2: ukol 
sa pag-aaral var iskolastika : scholastic. 

es a ko a las a ti a si's a mo pngPil [Esp esco- 

lasticismo] 1: kilusang pilosopiko na 
umiral sa Europa mulang ikasiyam 
na dantaon hanggang sa pagdating 
ng Kartesyanismo noong ikapitong 
dantaon 2 : mahigpit na pagsunod 
sa tradisyonal na paniniwala at 
metodolohiya, lalo na sa pagsusuri 
ng mga suliraning pilosopiko, gaya 
ng pananampalataya at katwiran, 
kusa at kaisipan, at probabilidad ng 
eksistensiya ng Diyos. 


248 


es a ko a pe a tH*ya png [Esp escopetilla ] : 
laruang baril; baril barilan. 

es a kor*bu a to png Med [Esp escorbuto] : 
sakit o karamdaman sanhi ng kaku- 
langan sa bitamina C at may mga 
palatandaan ng panghihina ng kata¬ 
wan, kakulangan sa dugo, pamamaga 
ng mga gilagid, at pagdurugo ng 
ilong : scurvy. 

Es a k6r*pi a y6 png [Esp Escorpio ] : 
Scorpio. 

es a k6r a pi a y6n png [Esp escorpion] : 
alakdan. 

es a k6rso a n6 a ra png Bot [Esp escor- 
zonera ] : uri ng damo sa hardin var 
iskursonera. 

es*k6r*yas png [Esp escoria ] : abo 
ng bulkan. 

es a ko*t6*da pnr [Esp escotada] 1: 
mababa at maluwang ang leeg ng 
damit var iskotada : decollete 2: 
nakasuot ng ganito; nakalantad ang 
leeg at mga balikat. 

©S a ko a ta a du a ra png [Esp escotadura] 

1: eskote 2 : butas sa manggas ng 
damit 3: malaking trapdoor sa tang- 
halan. 

es*k6 a te png [Esp escote ] : mababang 
tabas ng leeg ng damit o maikling 
tabas ng manggas : eskotadura 1 . 

r>* 

es*ko a tfl # ya png [Esp escotilla] 1: 
butas na maluwang at may takip sa 
kubyerta ng bapor, ginagamit sa 
paglululan ng mga kargamento 
mula sa ibabang palapag : hatchway 
2 : ganito ring butas sa kisame o 
bubungan ng gusali : hatchway. 

es'krbba png f Esp escriba] 1: taga- 
tala o tagasulat: scribe 2: tagasipi o 
tagakopya : scribe 3: manunulat o 
autor : scribe 4: mamamahayag; 
peryodista : scribe 5: matulis na 
gamit sa pagguhit sa marmol, bato, 
kahoy, at katulad. 


eskuwadra 


es a kri*t6r png [Esp escritor] : manu¬ 
nulat. 

es a kri a t6r a yo png [Esp escritorio ] : 
mesang ginagamit sa pagsusulat: desk. 

Es a kri a tu*ra p?ig [Esp escritura ] 1: 
Banal na Kasulatan; ang Luma at 
ang Bagong Tipan; Bibliya : Scrip¬ 
ture. 

es a kri a tu a ra png [Esp escritura ] 1: 
anumang banal na kasulatan o mga 
aklat ng anumang relihiyon : scrip¬ 
ture 2 : kasulatan na itinuturing na 
dapat paniwalaan o sundin : scrip¬ 
ture. 

es a kr6*pu a l£ png Med [Esp escro- 
fula ] : sakit na kakikitaan ng paglaki 
o pamamaga ng mga glandula, maa- 
aring isang uri ng tuberkulosis : 
scrofulo. 

08 a kru a tfn a yo png [Esp escrutinio] 1: 
maingat at masusing pagsisiyasat o 
pagsusuri 2 : maingat at patuloy na 
< pagbabantay 3: opisyal na pagbibi- 
lang ng mga boto. 

68 a ku a d6 a ro png [Esp escudero] : tao 
na may dalang kalasag; tagagawa ng 
kalasag. 

es a ku a dfl a yo png [Esp escudiUo] : maliit 
na panangga Cf eskudo. 

es a ku a do png [Esp escudo] 1: panangga; 
kalasag Cf eskudilyo 2: batayang 
yunit ng salapi sa Portugal at Chile : 
escudo. 

•• 

es*ku*do de &r*mas png [Esp escudo 
de armas ] : sagisag ng pamilya, 
pangkat, o lahi na karaniwang naka- 
borda sa bandila o nakatatak sa 
dingding at kasang-kapan : coat of 
arms. 

es*kul a t6r png [Esp esctdtor] : man- 
lililok : sculptor. 

6S a kul a tu a ra png [Esp escultura] 1: 
paglililok 2 : bagay na nililok : 
sculpture. 


es*k6l*ta png [Esp escolta] : bantay; 
guwardiya. 

es*k6m*bro png [Esp escombro] 1 : 
durog na mga batong ginagamit sa 
paggawa ng daan : debris 2 : pinag- 
tabasan o pinagpirasuhan ng mga 
tinibag na bato var iskombro Cf 

KASKAHO : DEBRIS. 

* 

6s a ko a mul a g£*do pnr [Esp excomul- 
gado] : ekskomulgado. 

6s-ko-mul-gas y6n png [Esp exco- 
mulgacion] : ekskomulgasyon. 

es*ko*p6*ta png [Esp escopeta] : 
lumang uri ng mahabang baril var 
iskopeta : shotgun. 


6s a kri a ba a ni a ya png [Esp escribama ] 
1 : opisina ng eskribano 2 : eskritoryo. 

6s*kri a b£ a no png [Esp escribano] : 
tawag sa notaryo publiko iioon; 
tagatala. 

es a kri a bi a y6n a te png [Esp escribiente] 
1 : tagasulat 2 : kawani; klerk. 

es a krf a ma png Isp [Esp escrima] : 
sining sa paggamit ng espada, 
plorete, at iba pa para sa pagsalakay 
at pagsasanggalang. 

es a kri a ma*d6r png [Esp escrimador] : 
tao na bihasa sa paglalaro ng eskrima 
o fencing. 


es a kul a tu a r£! pnr [Esp esculturat] : 
hinggil o may kinalaman sa eskul- 

f t t n'T'i rn a * 


tura : sculptural. 


6s a ku a pi a d6 a ro png [Esp escupidero] : 
duraan C/^eskupidor. 

6s a ku a pi a d6r png f Esp escupidor] : 
kuspidor. 

6s*ku-w3*dra png [Esp escuadra ] 
1: Mil pinakamaliit na pulittong ng 
mga sundalo : squad 2: Isp koponan 
3: Kar eskuwala 4: Ntk eskuwadx on 
5: tatsulok 6: Mek maliit na kasang- 
kapang pambalibol sa mga bagay 
na hindi kaya ng isang ordinaryong 
pambutas var iskuwadra. 










eskuwadron 


249 


espina 


es*kti B wa*dr6n png [Esp escuadron] 
1: pangkat ng mga pandigmang 
bapor na nakatalaga sa isang nata- 
tanging tungkulin : fleet, plota, 

squadron 2: pangkat o pormasyon 
ng anim o higit pang sasakyang 
panghimpapawid : fleet, plota, 
squadron 3: anumang organisadong 
pangkat: fleet, plota, squadron. 

es*ku*WcHa png Kar [Esp escuala ] : 
kasangkapang hugis L at T, may 
anggulong 90 °, at ginagamit upang 
tiyakin na may gayong anggulo, 
guhit, o mga balangkas var isku- 
wala : eskuwadra 3 . 

es-ku-wa*la*do pnr [Esp escualado ] 
1: may anggulong 90 ° 2: akmang- 
akrna; lapat na lapat var iskuwalado. 

es a ku a we a la png [Esp escuela ] 1: 
mag-aaral; estudyante 2 : paaralan. 

es a ku a w6 a la a h6n png [Esp escuela+Tag 
han ] : paaralan. 

es a m£l a te png [Esp] : enamel. 

6s-me-r6l-da png Min [Esp] 1: batong 
mamahalin, makinang, at kulay 
lunti: emerald 2 : kulay nito : emerald. 

es a m6 a ril png [Esp] : butil-butil na 
sustansiyang mineral, karaniwang 
ginagamit na pangkinis o pangkikil: 
emery. 

e a s6 a pa a g6 png Ana [Esp esofago] 

1: tubong nag-uugnay sa bibig, 
lalamunan, at tiyan; lalamunan : 
esophagus, lalaugan 2 : lalamunan : 

ESOPHAGUS. 

4 . 

esophagus (e-so-fa-gus) png Aha 
[Ing] : esopago. 

esoteric (i*so-te-rik) pnr [Ing] : eso- 
teriko. 


e a so a t6 a ri a k6 pnr [Esp esoterico] 1 : 
mahirap intindihin o maunawaan; 
may malalim na kahulugan : eso¬ 
teric 2 : lihim o sekreto : esoteric 
3: pansarili; pribado : esoteric. 


6s a pa a bi a la*d6 a ra png [Esp espabila- 
dera] : pampatay ng sindi ng kandila : 

DESPABIIADERA. 


es a p£*da png T: MzZ sandatang pan- 
saksak at pantaga Cf s.alde 2: isa sa 
mga set ng baraha na may ganitong 
ilustrasyon 3: Zoo [Kap Kay Tag 
Tbw] isdang-alat ( Trichiums Upturns ), 
kamiboro at mahaba, may malaking 
bunganga, at kahugis nito : balila, 

BOLUNGNAS, LANGKOY, LAYING, LIWIT, 

pingka, sikwan, sambukot 4: Bot 

halamang tubig na maugat. 

es-pG'dan-ya png [Esp espadaha] : 
mabalahibong buntot na nakabu- 
kadkad. 


es*pa*ding png [HU Ilk] : patalim na 
pantabas ng tubo : palang 1 . 

es-pa*duta png [Esp] 1: maliit na 
espada 2 : laruang espada. 

es-pa-don png [Esp] : malapad na 
espada C/'alpanghe. 

espadrille (es-pa-drfl) png [Ing] : 
sapatos na magaan at yari sa kambas. 

es a parvt£*ho png [Esp espantajo] : 
bajyan. 

Es a p6n a ya png [Esp Espana] : bansa 
sa timog-kanlurang Europa : Spain. 

Es a pan*y6l png [Esp Espahol] 1: tao 
na katutubo ng bansang Espanya, 
Es a pan*y6 a la kung babae 2: wika sa 
Espanya : Kastiia. 

Es*pan*y6l pnr [Esp Espafiol] : may 
kinalaman sa mamamayan, wika, at 
kultura ng Espanya. 

es a p&*ra a g6 png Bot [Esp esparrago] : 
asparagus. 

es*p£r*to png Bot [Esp] : magaspang 
na damo ( Stipa tenacissma) na 
matatagpuan sa Espanya at timog 
Africa. 

6s*pa a $6i png : kakaning malagkit 
na gawa sa galapong at iginugulong 
sa pinulbos na binusang bigas. 

es a pds a yo png [Esp espacio] 1: puwang 
2 : agwat; distansiya; layo. 

es a pd a tu*l6 png [Esp] : kasangkapang 
parang kutsilyo, manipis ang dulo, 
at karaniwang ginagamit sa pagha- 
halo ng pintura o katulad. 

es a ped*y6n*te png Bat [Esp expe- 
diente] : kasulatan ng kaso. 

es*p6 a ho png [Esp espejo] : salamin. 

es a pek*ta*d6r png [Esp espectador] : 
tao na nanonood o nagmamasid ng 

, isang pagtatanghal, palabas, o anu¬ 
mang panoorin: spectator. 

es*pek*t£ a ku*l6 png [Esp espectaculo] 
1: panoorin o palabas na engrande, 
kakaiba, o kahanga-hanga : spectacle 
2: anumang nakatatawag ng pansin: 
spectacle. 

es*p6k a tro png [Esp espectro] : 
ispektrum. 

6s a pe a ku a la a d6r png [Esp especulador] : 
tao na nagbabakasakali o nakikipag- 
sapalaran : speculator. 

6s*pe‘ku*las*y6n png [Esp especula- 
cion] t: palagay o pagpapalagay; 
haka-haka : speculation 2 : pakiki- 
pagsapalaran; pagbabakasakali : 
speculation. 

6s*pe a lung - k6 a ro png [Esp espelun- 
quero] : eksplorador ng kuweba : 
spelunker. 


es a pe a n6y a de png Ana [Esp esfe~ 
noide] : buto sa bungo na malapit 
sa mata : sphenoid. 

es*pe a ra png [Esp esfirra] : soli dong 
heometrikong pigura na bunga ng 
pag-ikot sa isang bilog na lawas na 
ang lahat ng pun to ay magkakasin- 
layo mula sa gitna : sphere. 

es a pe a r£rvsa png [Esp esperanza] : 

pag-asa. 

es a pe # ran*s^ a do pnr [Esp esperan- 
zado] : may pag-asa; umaasa; puno 
ng pag-asa. 

Es*pe a ran a tis a ta png [Esp] : bansag 
sa gumagamit ng Esperanto. 

Es a pe a ran a to png [Esp Ing] : imben- 
tong wika na nilikha noong 1887 
hango sa wikang Romance at iba 
pang wika sa Europa. 

es a p6r*ma png [Esp] 1 : puting 
kandila, karaniwang gawa sa langis 
o taba ng balyena 2 : tabod o tamod. 

es a p6 a si a men png [Esp especimen] 
1: Med dugo, ihi, dumi, laway, at 
iba pa, na ipasusuri 2: tao o bagay 
na ipinalalagay na kumakatawan sa 
kinabibilangang uri o pangkat. 

4s a pe a si*pi a kas a yon png [Esp especi- 

ficacion] 1 : paliwanag o pagpapali- 
wanag 2 : detalye; deskripsiyon. 

es a pe a Si a pi a ko pnr [Esp especifico] 

1 : tiyak; tukoy 2 : partikular. 

es a p6s*ya png [Esp especia] : hala¬ 
mang isinasangkap na pampalasa at 
pangkulay sa pagkain : rekado, spice. 

6s a pes a y^il pnr [Esp especial] 1 : 
natatangi; hindi pangkaraniwan o 
ordinaryo : special 2; kaugnay o 
taglay ng iisang tao o bagay var 
ispesyal : special. 

6s a pes a ya a li*dad png [Esp especia - 
lidad] 1: pinagkadalubhasaan 2: 
katangian; naiibang katangian. 

6s a pes a ya a Ii a sas a y6n png [Esp espe- 

cmlizacwn] 1: pinagpakadalubhasaan 
2 : partikular na katangian. 

es-pes-ya-Hs-ta png [Esp especiaiista] : 
eksperto; dalubhasa. 

es-pes-yas png [Esp especids] : gamot; 

panlunas. 

es a pes a ye png [Esp especie] : uri; 
klase : species. 

es a pi a ga png [Esp] 1 : Bot uhay o 
tainga ng butil 2: Kar tarugo 3* a 
Mek a puluhan, manggo b pako na 
walang ulo. 

es a puna png [Esp] 1 : tinik 2: saluh- 
sob o subyang 3: gulugod. 







espinaka 


250 


estadistika 


6s-pi-na*ka png Bot [Esp espinaca ] : 
spinach. 

es-phne-la png Lit [Esp] : sampling 
taiucltod ng tula; estropang sam- 
puan ang taludtocl. 


es'phne’ta png Mas [Lsp\ : arpa na 
maliit at may pahilig na kuwerdas : 

SPINET. 

es-pmg-he png Mit [Esp esfinge ] 1: 
Mit [ Gri ] sa alamat, dambuhalang 
may ulo ng babae at katawan ng 
leong may pakpak : sphinx 2: Mit sa 
sinaunang Egypt, pigurang bato na 
may katawan ng Icon at ulo ng tao o 

hayop : sphinx. 

espionage (es-pi-yo-nads) png [/wf] : 

espiyonahe. 

es a pi*r£! pnr [Esp] : hugis suso; hugis 
pabalisungsong; pilipit; paikicl : 

SPIRAL. 

68"pi*ri*tfs*mo png [Esp] : espiritwa- 
lismo 1 . 

es'pi*ri # tfs*ta png [Esp] : alagad ng 


es*pla*na a da png [Esp explanada] 
1: espasyong nilalakaran na patag, 
mahaba at nasa labas : esplanade 2: 
patag na espasyong naghihiwalay sa 
moog at bayan : esplanade. 

esplanade (es-pla-neyd) png [Ing] : 
esplanada. 

6s a plen a d6r png [Esp] : ningning; 
luningning. 

6s a pO a l6n png [Esp] : bisagra ng 
kabinet. 


espintismo. 

es-pi-ri-tu png [Esp] 1: diwa; dam- 
damin 2: alak; iikor 3: bisa : busaw. 

Es-pi-ri-tu San-to png [Esp] : sa 

Kristiyanismo, isa sa tatlong persona 
ng Diyos at sinasagisag ng kalapati: 
Banal na Espiritu, Holy Spirit, 
Paraclete. 

es # pi # rit'*w6l pnr [Esp espitual ] : ukol 
sa kaluluwa; pangkaluluwa var espi- 

ri twal. 

es a pi a rit a w*Hi*dc»d png [Esp espiri- 
tualiclad] : kabanalan; debosyon o 
katapatan sa lahat ng bagay na espi¬ 
ri twal. 

6s“pi*rit"wa*irsas-y6n png [Esp 
espiritualizacion] 1: pagsasaespiritu 
2: pagbibigay ng kahulugang espi¬ 
ri twal. 

es*pi # rit*wa*lfs*mo png [Esp espiri- 
tualismo] 1: paniniwala na maaaring 
kausapin ng patay ang buhay kung 
mayroong tagapamagitan : espirh ismo 
2: doktrinana pangkaluluwa ang 
ubod ng realidad : espiritismo. 

es*pi*ya png [Esp espia] : tiktik var 
ispiya. 

4s-pi*yas-y6n png [Esp expiation] : 
pagdurusa sa ginawang pagkakasala; 
pagbabayad ng kasalanan : expiation. 

6s , pi*yo*na*he png [Esp espionaje] 
1: paniniktik; pag-eespiya : espionage 
2: paggamit ng tiktik o espiya ng 
isang pamahalaan upang alamin 
ang mga lihirn ng ibang bansa : 

ESPIONAGE. 


es*p6ng*ha png [Esp esponja] : ma- 
lambot at tila piyeltrong may pala- 
man o anumang kauri nito, bilog ang 
hugis, at ginagamit sa pagpupulbos. 

6s*pong-h^-do png [Esp esponjado] 
buhok na likas ang kulot o sadyang 
alon-alon. 

6s'pon"S£'les png [Esp] : seremonyang 
kaugnay ng pagpapahayag ng pagi- 
ging magkatipan at napipintong 
pagpapakasal : bethrothai.. 

6s-pon*ta*ne*6 pnr [Esp espontaneo] 
1: likas; katutubo 2: kusangdoob; 
kusa; likas sa loob 3: agaran; mada- 
lian : spontaneous. 

es*p6 a sa png [Esp] : asawang babae, 
es*p6 a so kung lalaki. 

es a po a sas png [Esp] : posas. 

espouse (is-paws) pnd [Ing] 1: ita- 
guyod ang isang simulain o doktrina 
2: magpakasal; pakasalan. 

espressivo (es-pre-si-vo) pnr pnb 
Mus [Ing ltd] : madamdamin. 

espresso (es-pre-so) png [Ing ltd] : 
puro at matapang na kapeng pina- 

singawan. 

esprit (es-pri) png [Ing] : masigla at 
matalas na pag-iisip. 

esprit de corps (es-pri de kor) png 
[Ere] : damdamin ng katapatan at 
pagmamalaki sa pangkat na kinabi- 

bilangan. 


> 

“katuiad sa estilo ng” o “kahawig”, 
hoi statuesque. 

esquire (es-kwavr) png [Ing] : titu- 
long idinudugtong sa apelyido ng 
lalaki bilang paggalang : Esq. 

-ess (es) pnl [Ing] 1 : pambuo ng 
pan gn gal an ukol sa babae, hal ste¬ 
wardess 2: pambuo ng abstraktong 
pangngalan mula sa pang-uri, hal 
progress. 

essay (e-sey) png [Ing] : sanaysay; 
ensavo. 

es-s6m png [Ilk] : hangad; nais; hiling. 

essence (e-sens) png [ Ing] : esensiya. 

Essene (e-sin) png f Ing Heb] : kasapi 
sa sinaunang sektang asetiko ng mga 
Huclyo mula noong ikalawang dan- 
taon BC hanggang ikalawang dantaon 
AD sa Palestina. 

essential pnr [Ing is-ens-yal] : esen- 
siyal. 

Vest pnl: pambuo ng pasukdol na 
pang-uri, hal hardest, easiest. 


EST, daglat (i-es-ti) png Is Eastern 
Standard Time 2: electro-shock 

treatment. 

es a ta*bi a li a dad png [Esp] : tatag; tibay. 

es-ta-ble pnr [Esp] : matatag; matibay. 

establishment (is-tab-lish-ment) png 
[Ing] 1 : pagtatatag 2: kalagayan ng 
pagkakatatag 3: anuman na naitatag 
o itinalagang sistema 4: nagha¬ 
haring rehimen at iba pang nasa 
kapangyarihan 5: namumukod na 
pangkat sa isang larangan o organi- 
sasyon 6: tirahan 7: opisina o pook 
ng komersiyo 8: militar 9: mga insti- 

tusyong panlipunan : estabusimyento. 

♦ 

establishmentarian (is-tab-lish- 
men-tar-yan) png [Ing] : tao na ipi- 
naglalaban ang pagkakatatag ng 
iisang simbahan bilang opisyal na 
relihiyon ng estado. 


/ rr /,1 -i u o. imnt es-ta-b o png [Esp] : kuwadra. 

nu-ma png [Esp] 1: bula 2: linab. ” 1 6 ' 

■ iO 1 _i M /T, 7 r t il 1 ■ t' 


6s a pu a ma a d6 a ra png [Esp] : pang-alis 
o pansagap ng bula. -f 

es-pur a y6 pnr [Esp espurio] 1 : huwad; 
hindi tunay 2: may halo. 

es a pu a w£*las png [Esp espuela+s] : 
kasangkapang may tubs na ikina- 
kabit sa sakong ng bota, at ginagamit 
para patakbuhin ang sinasakyang 
kabayo : spur 2 . 

es a pu a w6r*so png [Esp esfuerzo] i 
sikap; pagpupunyagi. 

Esq, daglat (i-es-kyu) [Ing] : esquire. 

-esque (es) pnl [Ing] : pambuo ng 
pang-uri na nangangahulugan ng 


es a ta a d(s*ta png Pol [Esp] 1 : tao na 
dalubhasa sa pangangasiwa ng pama¬ 
halaan : statesman, kaudilyo 2: tao 
na may pinakamataas na uri ng kaka- 
yahan sa.pamamatnugot sa mga 
gawaing pampamahalaan, at sa panga¬ 
ngasiwa sa mahahalagang suliraning 
pangmadla : statesman, kaudilyo. 

es a ta°dis a ti a ka png [Esp estadisticd] 
1: agham tungkol sa pagtitipon, 
pag-uuri-uri, at paggamit ng mga 
bilang na datos tungkol sa isang 
paksa o bagay : statistics 2: mga 
datos na bilang : statistics. 












'I 






estado 


251 


estimasyon 


es-ta-do png [ Esp ] 1: kalagayan 2: 
Pol posisyon o ranggo sabuhay : 
estate 3: pangkat ng mga tao na 
nabubuhay sa isang tiyak na pook at 
may malaya at nagsasariling pama- 
halaan : estate 4: Pol isang tiyak na 
teritoryo sa loob ng isang pamaha- 
laang federal, hal Texas sa Estados 
Unidos : estate. 

Es a t£‘dos \J*ni*do& png[Esp]: United 
States : EU, US. 

es*tdd*yo png [Esp estadio ] : mala- 
king palaruan : stadium. 

es*t£*ka png [ Esp estaca] : pirasong 
kahoy na pinatulis sa isang dulo 
upang ibaon sa lupa at bilang pala- 
tandaan o suporta. 

es-ta-ka-da png Mil [Esp estacada] 
1: tanggulang napaliligiran ng mga 
nakatirik na poste o pilote : stockade 
2 : bilangguang militar : stockade. 

es*tdm-bre png Bot [Esp] 1: sinulid 
na mabalahibo : yarn 2 : stamina. 

estaminet (es-ta»mi-ney) png [Ere] : 
bistro o maliit na kapihang nagsi- 
silbi ng alak. 

es-tdm-pa png [Esp] : anumang bagay 
na iniukit o inilimbag, tumutukoy 
minsan sa larawang ipininta var 
istampa. 

ds-tanvpbta png [Esp] : maliit na 
larawan ng santo, santa, at katulad 
var istampita. 

es*tan*ddrte png [£5/>] : panagisag 
ng isang samahan, relihiyon, bansa, 

at katulad; watawat. 

• • _ 

0 • 

»•« 

6s*tang-gur-ya png Med [Esp estan- 
gurria] : balisawsaw : strangury. 

6s‘tang*ka*do pnr [Esp estancado ] : 
walang kilos; hindi kumikilos; tigil; 
walang pag-unlad. 

es'tdng-ke png [Esp estanque ] 1: 
hukay na tinitigilan ng tubig 2: depo- 
sito ng tubig; tangke. 

es-tang-k^TO png' [Esp estanquero] : 
tagapag-ingat ng estangke var tang- 
kero. 

£s*tarrkil"yos png [Esp estanquillos] : 
noong panahon ng Espanyol, tinda- 
han ng tabako na pag-aari ng pama- 
halaan. 

es*t4n*si*y4 png [Esp estancta] : 
pagtira o pagtigil nang ilang pana¬ 
hon sa isang tiyak na pook. 


eS'tdrvyo png [Esp estano] 1: ting- 
gang panghinang 2: lata. 

es't&'pa png Bat [Esp estafa] : pan- 
daraya o panloloko. 


es-ta-pa-dor png [esp estafador] : tao 
na manlilinlang; manggagantso. 

6s*ta # p6 # ta png [Esp estafeta] 1: 
sangay o tanggapan ng koreo 2: 
kartero. 

ds-ta-pe-td-ro png [Esp estafetero] : 
kawani sa estapeta. 

es-tar png [ Mrw] : tira 3 . > 

ds*tas*y6n png [Esp estacion ] 1: 
himpilan o paradahan ng tren at 
iba pang sasakyan : station 2: destino 
3: punong tanggapan; kuwartel : 
station 4: labing-apat na tagpo sa 
buhay ni Hesus mula sa kaniyang 
pagkakadakip hanggang sa pagka- 
matay : station 5 himpilan ng radyo 
o telebisyon var istasyon Cf estudyo : 

STATION. 

estate (es-teyt) png [Ing] : estado 2 " 1 . 

es*t^*ti-k6 pnr [Esp estatico] : naka- 
hinto; walang kilos. 


es"t&n*te png [Esp] : muwebles na 
may gradas at lalagyan ng libro, papel, 
at iba pang bagay var istante : paga 3 . 

6s*tah*ya*d6r png [Esp estanador] : 
manghihinang; latero; tagahinang. 


es-ta-tu*ra png [Esp] : taas; tayog; 
hagway. 

es-t^-tU’to png [Esp] : batas; ordi- 
nansa; kautusan : statute. 

es*tdt*w£ png [Esp estatua] : imahen 
ng isang tao o hayop na nililok o 
hinulma sa bato, tanso, luad, o 
katulad na materyales : monumento, 

rebulto. 

.. - 

es'te png [Esp] : silangan. 

Es'te! pdd : “Siya nga pala!” 
es*t6*la png [Esp] \ alimbukay. 

eS't6 # no/?ng* [Esp] : pinaikling tawag 

sa estenograpiya : steno. 

es*te # no*gra*pf*ya png [Esp esteno- 

grafta] : pagsusulat sa pinaikli at 
pinabilis na paraan sa pamamagitan 
ng paggamit ng mga simbolo : 

. SHORTHAND, STENOGRAPHY', takigrapiya. 

es-te-nd-gra-po png [Esp esteno- 
grafo] : tao na nakasusulat ng esteno; 
takigrapo. 

es*te*n6*sis png Med. [Esp ] : pagliit 
at pagkipot ng butas, hal ng bituka 
at iba pa. 

ds-ter png Kem [Ing] : compound na 
resulta ng reaksiyon ng alkohol sa 
asido. 

es*te*re*6 pnr [Esp estereo] : stereo. 

dS’te'ril pnr [Esp] : hindi magka- 
bunga o magkaanak : baog. 

6s-te*rl*li*ddd png [Esp] 1: kaba- 
ugan 2 : kapayakan. 


6s # te*ri"!i*sa*do pnr [Esp esterilizado] : 
pinakuluan sa tubig. 

es a ter*lf*na png pnr [Esp] 1: pilak na 
ginagamit sa paggawa ng kasang- 
kapan o kagamitan, gaya sa kutsara, 
tenedor, at iba pa : sterling 2: 
produktong yari sa esterlina : sterling 
3: salapi sa Great Britain : sterling. 

esdernon png [Esp] i buto sa dibdib: 

STERNUM. 

es*te*ro png [Esp] : daluyan ng tubig 
na pinagtatagpuan ng taog at ng 
ilog : estuary 2: malaking kanal, 
malimit iugnay sa barado, maputik, 
at mabahong daluyan. 


es*te*ti'ka png [Esp estelica] 1: Pil a 
sangay ng pilosopiya na nagbubuo 
ng simulain at pamantayan ng kagan- 
dahan sa sining at kalikasan b ang 
gayong teorya o simulain 2: Sin 
teorya at paglalarawan ng emosyonal 
at intelektwal na tugon sa kagan- 
dahan : aesthetics. 

es a t6*ti*k6 png, pnr [Esp esletico] : 
may kaugnayan sa estetika : aesthetic. 

6s*te-tos-k6p*yo png Med [Esp este- 
toscopio] : instrumentong ginagamit 
ng doktor upang marinig ang tunog 
sa loob ng katawan, lalo na sa puso 
o baga varistetoskopyo : istetoskop, 
stethoscope. 

Esther (es-ter) png [Ing Heb] 1: a 
sa Bibliya, Hudyong revna ng Persiya 
at nagligtas sa mga Israelite mula sa 
painamaslang ni .Ahasuerus b aklat 
tungkol sa kaniyang kasaysayan 2: 
mga pan al an gin, bisyon, at. pagpa- 
pakahulugan sa mga panaginip na 
ayon sa kabanata 10-16 ng Bibliyang 
Douay Bible 3: pangalan ng babae. 

es-ti-ba-dor png [Esp] : kargador 1 . 


s-t(g*ma png [Esp] 1: bahid ng 
kahihiyan at kasiraang-puri 2 : tatak 
o tanda : stigma. 


iS # tl*lo png [Esp] 1 : pamamaraan 
sa pananamit, pamumuhay, o paggawa 
ng isang bagay iwistilo : style 2 : sa 
sining, ang pamamaraan ng pagpa- 
pahayag : style. 


es*thma png [Esp] 1: pagpapaha- 
laga; paggalang 2: pag-asikaso sa 
panauhin varistima —pndV pa'dS’- 
ti-ma, es*ti*ma-hin, mag-es'tiTnd. 

es*ti*m6*do pnr [Esp] 1: iginagalang; 
pinagpipitagan 2: inaasikasong 
mabuti. 

es-ti-mas-ydn png [Esp estimacion] 
1: paggalang o pagpapahalaga 2: 
pagharap o pag-aasikaso 3: palagay 
o kuro-kuro. 






iOli:! 


I»l 


IlU.ii!., 


it. 


: i»i • 


M - 














estimate 


252 


ET 



estimate (es-ti-meyt) png [Ing] 1: 
kalkulasyon ng halaga, presvo, oras, 
sukat, o bigat ng isang bagay : kal- 
kula, tantiya 2 : opinyon ukol sa 
personalidad ng isang tao o kata- 
ngian ng isang bagay : kalkula, 
tantiya 3: ulat na naglalahad ng 
aabuting halaga ng isang gawain. 

estimated time of arrival (es-ti- 

mey-ted taym ov a-rayval) png f Ing] : 
inaasahang oras ng pagdating: ETA. 

6s a ti a mu a l6n a te png Med : gamot na 

pampasigla. 

6s a ti a mu a lan a t6 pnr [Esp] : nakapag- 
papasigla. 

es*ti*mu*l6 png [Esp] : bagay na pam¬ 
pasigla : STIMULUS. 

es a ti a pu a las a y6n png [Esp estipula- 
cion ] : mga tadhana ng kasunduan 
STIPULATION. 


6s*ti # ra*d6r png [Esp] : kamilya. 

es a ti*ya*gan*sirvto png [Esp estiagan- 
santo] : bendisyon na iginagawad ng 
pinagmamanuhan sa nagmamano, 
nangangahulugang “Gawin kang 
santo ng Diyos.” 

es a to a i a ko png [Esp estoico] 1: tao 
na mahinahon : stoic 2 : tao na 
matiisin sa hirap o sa masamang 
kapalaran : stoic. 

es"t6’i*si*d£d png [Esp estoicidad] 
1 : tatag ng loob 2 : kapanatagan. 

es'to-k4-da png Isp [Esp estocada] : 
pag-ulos at pagsalag sa eskrima o 
amis var istokada. 


es*to*ke*ro png Isp [Esp estoquero] : 
pagpipingkian sa eskrima o arnis 
var istokero. 

es*t6*la png [Esp] : alampay na isi- 
nusuot ng pari kung nagmimisa. 

es*t6-ma*g6 pig [Esp] : tiyan; sikmura. 

es a t6 a ma a k6l png [Esp estomacal] : 
sakit ng tiyan o sikmura. 

es-to*m6-ti-tis pig Med [Esp] : pama- 
maga at pamumula ng bibig. 

es'to*pa*do png [Esp estofado] : 
putaheng karne ng baboy na pina- 
kuluan kasama ng asukal, oregano, 
at bulaklak ng saging. 

6s a top a p6l png Bat [Ing] : tuntunin 
na hindi maaaring patunayan o 
itanggi ang anumang taliwas sa 
naunang ginawa o sinabi. 

esdonbo png [Esp] : abala 2 var istorbo. 

es a tra°bis a m6n png Med [Esp] : 
pagiging banlag o duling. 

es-tr^'da png [Esp] : daan; lansangan; 
kalye. 


es*tram'b6 a ti’k6 pnr [Esp estrambo- 
tico] 1: hindi karaniwan; kakatwa 
2 : masagwa var estrombotiko. 

estranged (es-treynds) pnr [Ing] : 
hiwalay sa asawa. 

estrangement (es-treynds-ment) png 
[Ing] : paghihiwalay; hindi pagkaka- 
sundo. 

es a tr£ng a gu*las a y6n png [Esp estranga- 
ladon] : sakal, pagsakal, o pagkakasakal. 

6s*trang a h6 a ro png [Esp extranjero] : 
lalaking dayuhan o banyaga, 6s a 
trang a h6*ra kung babae : stranger. 

es*trd a sa png [Esp estraza] : basahang 
papel. 

6s a tra a ta a h6 a ma png [Esp estrata- 
gema] 1 : pamamaraan : strategem 
2 : lansi; daya : strategem. 

es a tr6 a te a g6 png [Esp] : tao na magaling 
sa mabisang pamamaraan; dalubhasa 
sa estratehiya : strategist. 

6s a tra a t6 a hi a k6 pnr [Esp estrategico] 

1 : may kaugnayan sa estratehiya 2 : 
binalak nang mabuti; angkop na 
angkop sa layunin; mapamaraan. 

es a tra a t6 a hi a y6 png [Esp estrategia ] 

1: Mil pagpaplano ng malakihang 
kilos ng isang hukbo; sining ng 
digma : strategy 2 : paggamit ng 
lansi o lalang upang magtagumpay 
sa nilalayon : strategy 3: kasanayan 
at kadalubhasaan sa pagpaplano ng 
anumang gawain o sulrranin: strategy. 

6s*tra a ti a pi # kas a y6n png [Esp estra- 
tificacion] 1: pagpapatong-patong; 
pagsususon-suson 2: likas na estruk- 
tura at latag ng mga bato. 

es a tr^ a tO png [Esp] ^ : suson; patong 
2: ulap na mababa, mahaba, at kulay 
abo. 

es a tra a tos , p6*ra png [Esp estratosfera] : 
rehiyon sa itaas ng atmospera na 
umaabot hanggang 50 km mula sa 
rabaw ng mundo : stratosphere. 

es*tr£l*ya png [Esp estrella] 1: bituin; 
tala 2: Bot halaman pHippobroma 
bngiflora) na mabango ang bulaklak 
at hugis bituin t/aristrelya : lagrimas 

DE SAN DIEGO, STAR OF BETHLEHEM. 

es a trel*y£ a do pnr [Esp estreUado] 1: 
mabituin; puno ng bituin 2 : piniri- 
tong itlog na buo ang pula : fried 

EGG, HUEVOS ESTRELLADO. 

es a tr6 a no png [Esp] : unang palabas 
o pagtatanghal : premier. 

es a tri a bfl a yo png [Esp estribillo] 1: 
Lit Mus ikalawa o ikatlong bahagi sa 
dulo ng awit na nagbabago ang 
himig : refrain 2: Isp sa larong sipa, 


magandang posisyon at paraan. 

es a trf a bo png [Esp] : tuntungan sa 
pagsampa sa isang sasakyan var 
istribo. 

es a trfk a ta pnr [Esp estricta] 1: mahigpit 
2: malupit; mabagsik, es a trik a to kung 
lalaki wzristrikto. 

es a tr6 a pa png Lit [Esp estrofa] : talud- 
turan; saknong. 

6s a truk a tu a ra png [Esp estructura] 

1: anumang bagay na itinayo, gaya 
ng gusali 2 : pagkakaayos ng mga 
bahagi o elemento ng isang kabu- 
uan 3: balangkas. 

6s a trus png Bio [Ing] 1 : a buong 
siklo ng pagbabago ng katawan ng 
babaeng mammal b rurok ng siklong 
sexual 2 : paglalandi ng hayop. 

estuary (es-tsu-wa-ri) png [Ing] 1 : 
estuwaryo 2 : estero. 

es a tud a y4n a te png [Esp estudiante] : 
mag-aaral. 

es a tud a yan a til pnr [Esp estudiantil] : 
hinggil sa pagiging mag-aaral; pang- 
estudyante. 

es a tud a yan a ti a no pnr [Esp estudian- 
tino] : nabibilang sa mag-aaral. 

es*tud a yo png [Esp estudio] 1: silid 
gawaan ng pin tor o retratista: studio 
2: himpilan ng radyo : studio 3: 
pook na pinaggagawaan ng pelikula: 
studio 4: pook para sa rekording o 
pagtatanghal ng mga programang 
panradyo o pantelebisyon : studio 
5 : pag-aaral, pagsisiyasat, o pagsu- 
suri. 

es*tu a pa png [Esp estufa] : pugon; kalan. 

es-tu-pas png: kalipunan ng magas- 
pang na himaymay ng abaka. 

6s a tu a p6n a do pnr [Esp] : kagila- 
gilalas; kataka-taka; kahanga-hanga. 

6s a tu*pe a pak a si a y6n png [Esp estupe- 
faccion ] : katarantahan; pagkatu- 
liro; pagkawala ng ulirat. 

es*tu a pi a d6 pnr [Esp] : tanga. 

es a tu a p6r png Med [Esp] : kawalan 
ng pandama; kawalang malay. 

es a tu a pro png [Esp] : panggagahasa; 
panghahalay. 

es-tut-se png [Esp estuche] : bag o 
anumang lalagyan ng kasangkapan 
at gamit ng doktor. 

6s a tu a w6r a yo png [Esp estuario] : 
malawak na bukana ng ilog : estuary. 

ES a wes! pdd [Esp Eso esl] : Iyon 
nga!, Kaya nga! 

ET, daglat (f-ti) : extraterrestrial. 






etymon 


-et (it) pnl : -ilyo, hal cadet, -ette 
kung babae, hal cadette. 

ETA, daglat (i*ti-ey) : estimated time 
of arrival. 

• # 

eta (1-ta) png [Grk ] : ikapitong titik 
sa alpabetong Griyego. 

et 61, daglat [Lat et alii o et alia] : at 
iba pa. 


ethnocentric (eth*no*sen*trik) pnr 

[Ing] : ukol sa pagbibigay ng halaga 
o pagtatasa sa kultura ng isang lipi o 
pangkat etniko. 

ethnography (eht-n6-gra*fi) png [In$ : 
etnograpiya. 

etnologist (eth-no»lo*dyist) png [Ing] : 
etnologo. 


6*tl*fno*l6*hi*kd pnr [Esp etimolo- 
gico] : pang-etimolohiya. 

e-ti-mo-lo-hf-ya png [Esp etimologia] : 
kasaysayan ng pinagmulan ng salita 
at rig kahulugan nito : etymology, 

PAMUHATAN 2 . 

etiquette (e*ti*ket) png [Fre Ing] : 
etiketa. 


e*t^-pa png [ Esp] 1: Mil rasyon na 
ipinadadala sa mga sundalong nasa 
kampo 2 : yugto. 

6*tats png Kol : tae. 

etc, daglat (i-ti-si) [Lat] : et cetera. 

et cetera (et se-te*ra) png [Lat] : 
etsetera. 


etching (ebtsing) png [/ng] 1 s sining 
o paraan ng pag-ukit ng disenyo sa 
plantsang metal sa pamamagitan ng 
asido 2 : disenyong nilimbag mula 
rito. 


6*ter png Kem [Esp] : ether. 

e*t6*re*6 pnr [Esp etereo] s maka- 
langit; banal. 

eternal (i*ter»nal) pnr [Ing\ 1 : laging 
umiiral; walang hanggan o walang 
katapusan : eterno 2: hindi nagba- 
bago : eterno. 

e"t6r*ni*d4d png [Esp] 1 : kawalang 
hanggan; kawalang katapusan : 
eternity 2: sa teolohiyang Kristi- 
yano, buhay na walang hanggan : 
eternity 3: katotohanang walang 
kamatayan : eternity. 

eternity (i*ter-ni*tf) png [Ing] : eter- 
nidad. 


e*t6rno pnr [Esp] : eternal. 

ethane (e-theyn) png Kem [Ing] : 
hydrocarbon ng seryeng alkane 

(C 2 H 6 ) na matatagpuan sa natural 
na gas. 


ethanol (e*tha*n61) png Kem [Ing] 
alkohol. 


ether (either) png Kem [Ing] : orga- 
nikong likido (C 2 H 5 OC 2 H 5 ), na 
nagsisilbing anaesthetic o solvent 2 : 
langit na walang kaulap-ulap. 

ethical (£*thik*al) pnr [Ing] 1 : ukol 
sa moral o makataong pagkilos at 
gawain : etiko 2 : tama; ayon sa 
pamantayang moral : etiko 3: Med 
ukol sa gamot na mabibili lamang 

kung may reseta ng doktor : etiko. 

* 

ethics (e-thiks) png [Ing] : etika. 

ethmoid (eth-moyd) png Ana [Ing] : 
buto sa ilong na lagusan ng nerbi- 
yong pang-amoy. 

ethnic (eth-nik) pnr [Ing] : etniko. 


ethnology (eth*nodo*dyi) png [/ng] : 
etnolohiya. 

ethology (i’tho*lo*dyi) png [Ing] Is 
agham ng pagkilos, asal, at gawi ng 
iba’t ibang hayop 2 : agham* ng pag- 
bubuo ng karakter sa ugali o gawi 
ng tao. 

ethos (f’thos) png [Ing] Is diwa o 
mga saloobin ng isang komunidad, 
lipunan, sistema, o akdang pampa- 
nitikan 2 : sa estetika, elemento ng 
sining na obhetibo, pandaigdigan, 
o ideal sa halip na subhetibo. 

ethyl (e«thif) png Kem [Ing] : mono¬ 
valent radical na galing sa ethane 
matapos ang pagkaltas sa hydrogen 
atom (C 2 H 5 ). 

ethyl carbamate (e-thil kar-ba*meyt) 

png Kem [Ing] : urethane. 

• B • 

ethylene (e-thidin) png Kem [Ing] : 
gas (C 2 H 4 ) na walang kulay, madaling 
magsiklab, at may masamang amoy; 
hydrocarbon ng alkene at matatag¬ 
puan sa natural gas, ginagamit din 
sa produksiyon ng polythene : etufno. 

-etic (e*tik) pnl [Ing] : hulaping 
pambuo ng pangngalan at pang-uri, 

. hal genetic, synthetic. 

6'ti"k6 png [Esp etica] 1: pag-aaral 
tungkol sa mga moral na pagkilos, 
asal, at gawain ng tao; pilosopiyang 
moral : ethics 2 : mga pamantayan 
ng moral na pagkilos, asal, at gawain 
na angkop sa isang propesyon : 
ethics. 

6*ti*k6*ta png [Esp etiqueta] 1: kali- 
punan ng mga alituntunin sa pakiki- 
salamuha upang imaging kanais-nais 
sa madia; tuntunin ng mabuting asal: 
etiquette 2 : mga nakasanayang asal 
ng mga kasapi sa isang propesyon : 
etiquette 3: hindi nakasulat na 
mga batas at tuntunin : etiquette 4 : 
tatak ng produkto : brand, label 5 : 
tag 1 . 

6*ti*k6 pnr [Esp etico] : hinggil.sa 
moralidad o kabutihang asal. 

e*tM6*no png Kem [Esp] : ethylene. 

6*ti*m6*!o a g6 png [Esp] :■ tao na 
dalubhasa sa etimolohiya ng mga 
salita : etymologist. 


6t*ni*k6 png [Esp etnico] : tao na 
kasapi ng pangkat etniko. 

6t*ni*k6 pnr [Esp etnico] 1: may 
kaugnayan sa pangkat panlipunan 
na may iisang tradisyong pang- 
kultura : ethnic 2 : nagpapahayag 
ng impluwensiya ng isang pangkat 
etniko : ethnic 3: eksotiko : ethnic 
4: katutubo : ethnic 5: Alp pagano; 
hentil s ethnic. 

et*no-gra*pbya png [Esp etnografia] 
1: sangay ng antropolohiya o agham- 
tao na may kinalaman sa kultura ng 
mga liping nabibilang sa minoridad : 
ethnography 2 : siyentipikong pagla- 
larawan ng iba’t ibang lipi at kultura: 
ethnography. 

et*n6l png [Pan] : itlog. 

et"n6"iO".g6 png [Esp] : dalubhasa sa 

etnolohiya : ethnologist. 

• . * 

et"no"l6"hi*k6 pnr [Esp etnologico] : 
hinggil sa etnolohiya. 

6t-no*lo-hi-ya png [Esp etnologia] : 
agham tungkol sa kafkngian ng pagka- 
kahati-hati ng sangkatauhan, tebilang 
ang pinagmulan, pagkakaugnay, pana- 
nalita, institusyon, at iba pa: ethnology. 

E # to png : isa sa mga pangkating 
etniko ng mga Bagobo. 

6*to pnb : pinaikling he to 

et’Sd'ke png : pagdadahilan. 

6*tsas png Kol : tae. 

et*86*te*rd pnb [Lat et cetera] : at 
iba pa. 

6t*SO de*r4t*SO pnr [Esp echo demho] : 
mula umpisa hanggang matapos. 

etude (ey-tyud) png Mus [Fre] : 
maikling komposisyong pangmusika, 
karaniwang para sa isang instru- 
mento lamang. 

etui (e*twi) png [Fre] : maliit na 
sisidlan ng karayom. 

etymologist (e-ti*m6*lo*dyist) png 
[Ing] : etimologo. 

etymology (e-ti-mo-lo-dyi) png [Ing | : 
etimolohiya. 

etymon (e‘ti*mon) png [Ing] : literal 
na kahulugan o orihinal na anyo ng 
isang salita. 








EU, daglat (i*yu) : Estados Unidos; 
European Union. 

Eu, symbol (f-yu) Kerri: europium. 

euchalyptus (yu-ka-lip-tus) png [Ing] : 
eukalipto. 

Eucharist (yu-ka-rist) png [Ing] : 
Eukaristiya. 

6 

Eucharistic (yu-ka-ris-tik) pnr [Ing] : 
Eukaristiko. 

Euclid (yu*klid) png [Ing] : Griyego 
na dalubhasa sa matematika at kilala 
sa kaniyang akda tungkol sa mga 
element ng heometriya. 

Euclidean (yu-kli-dyan) pnr [Ing] : 
ukol kay Euclid. 

eudemonism (yu-di-mo-m-zim) png 
[Ing] : sistema ng etika na nagbi- 
bigay ng diin sa isang obligasyong 
moral batay sa mga kilos na maka- 
pagdudulot ng kaligayahan. 

eudiometer (yu-di-6-me-ter) pngKem 
[Ing] : tubo na yari sa salamin at 
ginagamit sa paghahalo at pagsukat 
ng mga gas. 

e*u m feTt\\s m mo png Lit [Esp] : pahibas. 

eugenics png [Ing] : euhenesya. 

e*u*he*n6s*ya png [Esp eugenesid] 

* 1: agham ng pagpapabuti sa mga 
katangian ng sangkatauhan, lalo na 
sa maingat na pagpili ng mga ma- 
gulang : eugenics 2: agham ng pagpa¬ 
pabuti sa mga anak o supling: eugenics. 

e*u*ka*Hp’tO png Bot [Esp eucalipto] 

1: punongkahoy (genus Eucalyptus) 
na namumulaklak, laging lunti ang 
mga dahon, at napagku-kunan ng 
aromatikong langis : euchalyptus. 

e*U*ka*lip a tol png Bot [Esp eucaliptol ] : 
langis na gamot mula sa punong 
eukalipo. 

E*U‘ka*ns*ti*k6 pnr [Esp eucaristico] : 
hinggil sa Eukaristiya o sakramento 
ng komunyon : Eucharistic. 

E'U'ka’riS'tbya png [Esp eucaristia] 
1: sakramentong Kristiyano bilang 
pag-alaala sa Hiding Hapunan : 
Eucharist 2: ostiya : Eucharist. 

eukaryote (yu-ke-ri-ot) png Bio [Ing] : 
organismo na binubuo ng cell o mga 
cell na may DNA na nasa anyong 
chromosome at may naiibang nucleus. 

eulogist (yu-lo-dyist) png [Ing] : elo- 
hiyador. 

eulogy (yu-lo*dyi) png [Ing] : elohiyo. 

Eumenides (yu-me-ni-dfs) png Mit 
[Ing] : pangkat ng mga diyosa o 
espiritu. 


eunuch (yu-nak) png Mit [Ing] : 
eunuko. 

e-u-nu-ko png [Esp eunuco] 1 : tao 
na kinapon at naninilbihan sa isang 
harem o kaharian : eunuch 2: Pol 
tao na walang silbi : eunuch. 

euphemism (yu-fe-rm-zim) png Lit 
[Ing] : pahibas. 

euphony (yu-fo-m) png Mus [Ing] : 
euponiya. 

euphoria (yu-for-ya) png [Ing] 1 : 
pakiramdam ng kaligayahan, kapa- 
natagan, at kagalingan 2: Sik abnormal 
at labis na nararamdamang saya, 
lakas, at sigla. 

euphuism (yu-fyu-i-zem) png Lit [Ing] : 
mabulaklak o madamdaming estilo 
ng pagsusulat o pagsasalita. 

e-u*p6*ni*k6 pnr Mus [Esp eufonico] : 
hinggil sa tunog ng mga salita na 
kaiga-igaya sa pandlnig. 

e-u*po*ni-ya png [Esp eufonia]-\: 
Lit kagandahan ng tunog, lalo na ng 
salita o mga salita : euphony 2: Mus 
tunog na kaaya-ayang pakinggan : 
euphony 3: kakayahan na padaliin 
ang pagbigkas sa pamamagitan ng 
ilang pagbabagong ponetiko: euphony. 

Eureka! (yu-ri-ka) pdd [Ing Gri] : 
Natuklasan ko na! 

eurhythmic (yu-nt-mik) pnr [Ing] : 
euritmiko. 

eurhythmies (yu-rith-miks) png [Ing] : 
euritmiya. 

e-u*rit - mi-k6 pnr [Esp ewitmico] : 
hinggil sa mahusay na pagkaka- 
tugma, lalo na sa larangan ng arki- 
tektura : eurhythmic. 

e^U'rit'mhydi png [Esp euritmia] : 
armonya ng paggalaw ng katawan 
lalo na kapag tumutugon sa sistema 
ng pinaghalong tugtog at sayaw : 

EURHYTHMICS. 

euro (yu-ro) png [Ing] : batayang 
salapi ng Euroland. 

0 

Euroland (yu-ro-land) png [Ing] : 
tawag sa samahan ng mga bansang 
Austria, Belgium, Finland, France, 
Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, 
Netherlands, Portugal, at Spain. 

E*u*ro-pa (yu-ro-pa) png 1: [Esp] 
kon-tinente sa hilagang bahagi ng 
daigdig : Europe 2: [Esp] Continental 
Europe o Kontinenteng Europa, hindi 
kabilang ang Britanya : Europe 3: 
[Esp] Euro-pean Community : Europe 
4: [ Grk ] Mit prinsesa ng Phoenicia 
na dinukot ni Zeus 5: Ast [Ing] 
satellite II ngjupiter at isa sa mga 


buwan na tinaguriang Galilean moon. 

Europe (yu-rup) png [Ing] : Europa 123 . 

European (yu-ru-puyan) png [Ing] 
t: katutubo ng Europe; tao na nani- 
nirahan sa Europe 2: tao na puti 3: 
tao na interesado sa mga usapin 
tungkol sa Europe. 

European (yu-ru-pi-yan) pnr [Ing] : 
may kinalaman sa mga bansa, mama- 
may an, wika,. at kultura ng Europa. 

European Community (yu ru pi yan 

kom-yu-ni-tf) png [Ing] : organisasyon 
ng mga bansa sa Kanlurang Europa 
na naglalayong itaguyod ang kapa- 
kanang panlipunan at pang-ekonomiya 
nito : EC, European Union. 

European Union (yu-ro-pi-yanyu-nyun) 
png [Ing] : European Community : 

EU.. 

europium (yu-ro-pyum) png Kem 
[Ing] : metalikong element na pini- 
lakan at malambot (atomic number 
63, symbol Eu). 

euthanasia (yu-the-ney-sha) png [Ing]: 
walang kirot na pagpatay sa isang 
tao na may nagpapabirap at walang 
lunas na karamdaman; tiwasay at 
walang kirot na kamatayan. 

evacuate (i*vak*yu*weyt) pud [Ing] : 
bumakwet. 

evacuation (i-vak-yu-wey-shon) png 
[Ing] : bakwetan. 

evaluation (i-vahyu*wey*shon) png 
[Ing] : ebalwasyon. 

evangelical (i-van-dye-li-kal) pnr 
[Ing] : ebangheliko. 

evangelism (i-van-dye-li-zim) png 
[Ing] : ebanghelismo. 

evangelist (i-van-dye-list) png [Ing] : 
ebanghelista. 

evaporation (e-va*po*rey-shon) png 
[Ing] : ebaporasyon. 

Eve (iv) png [Ing] : Eba. 

even (l-ven) pnr [Ing] 1 : patag; 
pantay 2: pareho; magkapareho 3: 
patas; tabla 4: pares; tukol. 

evening (fvning) png [Ing] : gabi. 

evensong (l-ven-song) png [Ing] ; 
karaniwang nasa malaking titik, 
anyo ng pagsamba na binibigkas o 
inaawit sa takipsilim : vesper^. 

event (Event) png [Ing] : pangyayari. 

evergreen (e-ver-grm) png [Ing 
ever+green] : halaman ( Syngonium 
podophyllum) na may dahong nana- 
natiling luntian hanggang sa pag- 
usbong ng bagong dahon. 














« 

evergreen 


255 


exobiology 



evergreen (e-ver-grfn) pnr [ Ing ] : 
laging-lunti. 

6*ver*l6s*ting png Bot [Ing] : halaman 
(Helichrysum bracteatum ) at ( Gna- 
phalium) na hindi nalalanta ang 
bulaklak var eberlasting. 

6*veH6s*ting pnr [Ing] : walang 
hanggan; walang katapusan. 

every (ev-ri) pnr [Ing] 1 : bawat isa 
2 : tuwing. 

everyday (ev-ri-dey) png Bot [Ing 
every+day] : yerbang ( Impatiens 
valieriana) makinis at malaman ang 
puno, at pula o pink ang bulaklak. 

everyday (ev-ri-dey) pnr [Ing] : bawat 
araw; araw-araw. 

everyman (ev-ri-man) pnr [Ing] : 
karaniwan o tipikal na tao. 

evict (f-vikt) pnd [Ing] : legal na 
paalisin. 

eviction (i-vik-shon) png [Ing] : 
legal na pagpapaalis sa isang umupa 
o katiwala ng bahay, lupa, o iba 
pang ari-arian. 

evidence (ev-i-dens) png [Ing] : ebi- 
densiya. 

evident (ev-i-dent) pnr [Ing] : ebi- 
dente. 

evoke (i-vowk) pnd [Ing] 1 : tumawag 
2 : magpagitaw, gaya ng alaala, o 
tugon. 

evolution (ev-o-lu-shon) png [Ing] : 
ebolusyon. 

evolutionism (ev-o-lu-sho-m-zim) png 
[Ing] : ebolusyonismo. 

ng Aywan! 

i* 

ewe (yu) png Zoo [Ing] : tupa na 
babae. 

ewer (yu-wer) png [Ing] : pitsel; saro 
o tapayang may malaking bunganga. 

6-wut png [Tir] : paldang abaka na 
hugis bumbong. 

ex- pnl [Ing] : dati o naging, hal ex- 
convict, ex-mayor. 

exact (ig*zakt) pnr [Ing] : eksakto 1>2 . 

exaggerated (ig-za-dye-rey-ted) pnr 
[Ing] : eksaherado. 

exaggeration (ig-za-dye-rey-shon) png 
[Ing] : eksaherasyon. 

exaltation (eg-zal-tey-shon) png [Ing]: 
eksaltasyon. 

examination (ig-za-mi-ney-shon) png 
[Ing] : eksamen. 

* • 

examiner (ig-za-mi-ner) png [Big] : 
eksamenador. 

example (ig-am-pol) png [Ing] : 
halimbawa. 


E'wan! pdd : varyant 


excel (ex-el) pnd [Ing] 1 : higtan; 
daigin 2: lampasan ang mga nagawa 
ng iba. 

Excellency (ex-e-len-si) png [Ing] 

1: Kamahalan 2: tao na may ganitong 
titulo 3 : sa maliit na titik, kahusayan. 

excellent (ex-e-lent) png [Ing] : gra- 
dong katumbas ng 1 o A. 

excellent (ex-e-lent) pnr [Ing] : na- 
pakahusay; napakagaling. 

excelsior (ek-sel-si-yor) png [Ing] 1: 
pinorjg pinagkataman na ginagamit 
bilang pagpapalaman, pag-eempake, 
at katulad 2 : sa paglilimbag, tipo na 
higit na maliit nang tatlong puntos 
sa tipong tatlo’t kalahating puntos. 

exception (ik-zept-shon) png [Ing] : 
eksepsiyon. 

excess (ix-es) png [Ing] : labis; pag- 

mamalabis. 

exchequer (ix*tsek-er) png [Ing] 1 : 
sa Great Britain, dating kagawaran 
ng pamahalaan na namamahala sa 
pambansang kita 2: a kaban ng 
bansa b pambansang pananalapi o 
ingat-yaman 3: salapi ng indibidwal 
o pangkat ng tao. 

excise (ex-says) png [Ing] 1: panloob 
na buwis na ipinapatong sa paggawa, 
pagbebenta, o pagkonsumo ng pro- 
dukto 2 : alinman sa mga buwis ukol 
sa mga pribilehiyo na kalimitan ay 
itinuturing na isang anyo ng lisensiya. 

excise (ex-says) pnd [Ing ] 1 : tanggalin 
sa pamamagitan ng paghiwa 2 : 
tanggalin; burahin; alisin. 

• excitation (ex-say-tey-shon) png [Ing] 

1: kalagayan ng pagiging sabik; 
pananabik; kasabikan 2: Bio aksiyon 
ng stimulus sa organismong halaman 
o hayop. 

exciton (ex-si-ton) png Kem [Ing] : 
gumagalaw na konibinasyon ng elek- 
tron at ng butas sa kristal. 

exclamation (ex-kla-mey-shon) png 
[Ing] : padamdam 1 . 

exclamation point (ex-la-mey-shon 
poynt) png [Ing] : padamdam 2 . 

exclamatory (ex-kla-ma-to-ri) pnr 
[Ing] : eksklamatoryo. 

exclusion (ix-klu-shon) png [Ing] : 

eksklusyon. 

exclusive (ix-klu-siv) pnr [Ing] : eks- 
klusibo. 

excommunicate (ex-ko-myu-ni-keyt) 
pnd [Ing] : ekskomulgahin. 

excommunicated (ex-ko-myu-ni- 
key-ted) pnr [Ing] : ekskomulgado. 


excommunication (ex ko-myu-ni-key 
shon) png [Ing] : ekskomulgasyon. 

excursion (ix-ker-shon) png [Ing] : 
ekskursiyon. 

excursionist (ix-ker-sho-nist) png 
[Ing] : ekskursiyonista. 

excusable (ix-kyu-sa-bol) pnr [Ing] : 
ekskusable. 


excuse (ix-kyus) png [Ing] : ekskusa. 

execution (ex-e-kyu-shon) png [7ng] : 
ehekusyon 2>3 . 

executive (ig-se-kyu-tiv) png [Ing] : 
ehekutibo. 

executor (ex-e-kyut-or) png [Ing] : 

9 

ehekutor. 

exempli gratia (ex-em-pligra-ti-ya) 
png [Lat] : halimbawa : eg 

exemption (eg-zempt-shon) png [Ing] 
1: pagiging labas sa anumang pana- 
nagutan o obligasyon : eksensiyon 
2 : kalagayan ng pagiging libre, 
hindi kasama, o hindi saklaw : 

EKSENSIYON. 


exequy (ex-e-kwi) png [Ing] : ekse- 
kiyas. 

exercise (eg-ser-says) png [Ing] : 
ehersisyo. 


exhaust pipe (ig-zost payp) png Mek 
[Ing} : tubo na dinadaluyan ng 
singaw ng makina. 


exhibit (ig-zi-bit) png [Ing] 1 : kali- 
punan ng mga bagay na itinatanghal 
2: Bat dokumento o iba pang bagay 
na opisyal na isinumite sa hukuman 
bilang ebidensiya o katibayan. 

exhibition (ig-zi-bi-shon) png [Ing] : 
pagtatanghal. 

exhortation (ig-zort-ey-shon) png [Ing]: 
eksortasyon. 


exhumation (ex-hyum-ey-shon) png 
[Ing] : eksumasyon. 

exigency (ex-f-dyen-si) png [Ing] : 
eksihensiya. 

existence (ig-zis-tens) png [Ing] : 
eksistensiya. 


existentialism (ig-zes-ten-sya-li-zem) 
png [Ing] : eksistensiyalismo. 

gx*it png [Ing] 1 : labasan 2: pinto 
para sa lumalabas Cf entrance. 

ex Ifb'ris png [Lai] : “mula sa mga 
aklat ni” o “ mula sa aklatan ni,” 
pariralang isinusulat sa aklat bago 
ang pangalan ng may-ari nito. 

exobiology (ex-sow-bay-6-lo-dyi) png 
[Ing] : agham sa pagsasaliksik ng 
mga posibilidad ng buhay sa labas 
ng daigdig. 


* 


exocrine 


256 


exocrine (ex-o-krin) pnr [Ing] : luma- 
labas sa kanal o tubo ng glandula. 

Exodo (ek-so-do) png: Exodus. 

Exodus (ex-o-dus) png [Ing Lat ] 1 : 
sa Bibliya, ikalawang aklat sa Lumang 
Tipan na nagsasalaysay ng pagtakas 
ng mga Hebrew mula sa Ehipto at 
paghahanap ng Lupang Pangako 2: 
Lit sa Noli Me Tangere, ang tawag 
ni Ibarra sa paglalakbay ng isang 
nasyon sa kasaysayan at ang dina- 
ranas na paghihirap at kalungkutan 
ng isang bayan bago maging isang 
bansa o estado : Eksodo, Exodo. 

exodus (ex-o-dus) png [Ing] 1 : pag- 
likas ng mga tao : eksodo 2: emig- 
rasyon Cf diaspora : eksodo. 

ex officio (ex o-fi-syo) pnr pnb Bat 
[Ing Lat] : sa bisa ng posisyon o 
katungkulan. 

exogamy (ex-6-ga-rm) png [Ing] 1 : 
pag-aasawa sa labas ng sariling 
tribu, pamilya, at iba pa 2: Bio 
pagsasama ng mga reproduktibong 
cell at mga hindi katugmang indi- 
bidwal. 

exonerate (ig-zo-ne-reyt) pnd Bat 
[Ing] 1: pawalang sala 2: tanggalin 
o alisan ng katungkulan o respon- 
sabilidad. 

exoneration (ig-zo-ne-rey-shon) png 
[Ing] : eksonerasyon.' 

exophthalmia (ex-of-thal-mya) png 
Med [Ing] : abnormal na pagluwa 
ng mata. 

exorbitant (ig-zor-bi-tant) pnr [Ing] : 

eksorbitante. 

exerciser (ex-or-say-ser) png [Ing] : 
eksorsista. 

exorcism (ex-or-si-zim) png [Ing] i 
eksorsismo. 

exordium (ex-or-dyum) png [Ing] : 
panimula; introduksiyon. 

exosphere (ex-ow-sffr) png [Ing] : 
bahagi ng atmospera na pinakama- 
layo mula sa lupa. 

exotic (ig-zo-tik) pnr [Ing] : eksotiko. 

exotica (ig-zo-ti-ka) png [Ing] : mga 
bagay na naiiba o kakatwa. 

expanded value-added tax (expan¬ 
ded val-yu-a*ded tax) png [Ing] : 
uri ng pinalawak na buwis. 

expansion (ix-pan-shon) png [Ing] 
1: paglawak 2: paglaki ng operasyon 
3: pagdagdag ng bilang o volume. 

expansionism (ix-pan-sho-m-zim) png 
[Ing] i pagpapalawak ng teritoryo ng 
isang bansa. 


ex p£r*te pnr, pnb Bat [Lat] 1: sa 
in teres ng isang panig lamang 2: sa 
in teres ng sinuman bukod sa mag- 
kabilang panig. 

6x*pat, daglat Kol: expatriate. 

expatriate (ex-peyt-tri-eyt) png [Ing] 
1: tao na ipinatapon sa ibang bansa 
2: tao na naninirahan sa ibang bansa. 

expatriation (ex-pey-tri-ey-shon) png 
[Ing] 1: pagpapatapon sa ibang 
bansa 2: paninirahan sa ibang 
bansa. 

expectant (ex-pek-tant) png [Ing] 
1: tao na umaasa 2: kandidato sa 
eleksiyon 3: babae na malapit nang 
maging ina. 

expectorant (ix-pek-tor-ant) png Med 
[Ing] : ekspektorante. 

expectorate (ix-pek-tor-eyt) pnd Med 
[/ng] s umubo o dumura ng plema. 

expect ora t ion (ix • pek • tor • ey • shon) 
png [Ing] : ekspektorasyon. 

expediency (ix-pi-dyen-si) png[Ing\ 
1: praktikalidad 2: kaangkupan 3: 
kapakinabangan. 

expedient (ix-pi-dyent) png [Ing] : 
anumang paraan o pamamaraan 
upang makamit ang hinahangad. 

expedient (ix-pf-dyent) pnr [Ing] 1: 
praktikal 2: angkop; tugma 3: kapaki- 
pakinabang 4: napapanahon. 

expedite (ex-pi*dayt) pnd [Ing] : pada- 
liin; pabilisin. 

expedition (ex-pe-df-shon) png [Ing] : 
ekspedisyon. 

ex*p4i pnd [Ing] 1: sipain o tang¬ 
galin sa klase o eskuwelahan 2: 
patalsikin; paalisin. 

expendable (ix-pen-da-bol ) pnr [Ing] 
1: maaaring isakripisyo 2: walang 
silbi. 

# * 

expenditure (ix-pen-dit-tyur) png 
[Ing] 1: proseso ng paggamit o 
paggastos 2 : salaping nagasta. 

expense (ix-pens) png [Ing] 1: gastos 
2 : halaga ng isang gawain o tabaho 
3: anumang bagay na binayaran. 

expensive (ix-pen-siv) pnr [Ing] 1: 
mahai o mataas ang presyo 2: mataas 
ang singil 3: maselan; mataas ang 
panlasa. 

experience (ix-pir-yens) png [Ing] : 
karanasan. 

ex*p6*ri-m6nt png [Ing] : eksperimento. 

ex*p6*ri*m6n-tal pnr [Ing] 1: batay 
sa paggamit ng eksperimento 2 : 
bunga ng eksperimento 3: batay sa 
karanasan. 


expose 

experimentation (ex-per-i-men- 
tey-shon) png [/ng]: eksperimentasyon. 

ex-p6 # rim6n*ter png [Ing\ : eksperi- 
mentador. 

w 

gx’pert pnr [Ing] : eksperto. 

expertise (ex-per-tiz) png [Ing] I s 
pagkadalubhasa 2: kasanayan; kaa- 
laman; galing. 

expiation (ix-pi-ey-shon) png [Ing] 
1: pagbabayad ng kasalanan 2: pag- 
tupad sa ipinataw na parusa. 

expiration (ex-pay-rey-shon) png [Ing] ; 
ekspirasyon 1 * 4,5 . 

expire (ix-payr) pnd [Ing] 1 : mawalan 
ng bisa 2: matapos 3; mamatay. 

expired (ex-payrd) pnr [Ing] : paso. 

explain (ix-pleyn) pnd [Ing] 1; 
linawin 2: ipaliwanag. 

explainable (ex-pley-na-bol) pnr [Ing ]: 
eksplikable. 

explanation (ex-pla-ney-shon) png 
[Ing] : eksplanasyon. 

explicable (ex-pli-ka-bol) pnr [Ing] 

: eksplikable. 

explode (ix-plowd) pnd [Ing] 1: 
pumutok; sumabog 2: magalit 3: 
dumami nang mabilis. 

exploit (ex-ployt) png [Ing] : gawaing 
kagila-gilalas o katangi- tangi. 

exploit (ex-ployt) pnd [/ng] 1 : gamitin 
2: samantalahin. 

* * i * 

exploitation (ex-ploytey-shon) png 
[Ing] : eksplotasyon. 

•» i • * 

exploration (ex-plo-rey-shon) png 
[Ing] : eksplorasyon. 

exploratory (fx-plo-ra-to-ri) pnr [Ing] 
1: may kinalaman sa eksplorasyon 
2: panimula. 

explore (ex-plor) pnd [/ng] : eksplo- 
rahin. 

ex*pl6*rer png [Ing] : eksplorador, 

explosion (ix-plow-shon) png [Ing] : 
eksplosyon. 

explosive (ex-plow-siv) png pnr [Ing] ; 
eksplosibo. 

6x-po png [Ing] : pinaikling exposi¬ 
tion. 

ex # p6*nent png [Ing] : eksponente 1A4 . 

exponential (ex-po-nen-shal) pnr 
[Ing] : nagtatakda ng matematikal 
na eksponente. 

6x*port png [ Ing] ; eksportasyon. 

ex-p6rter png [/ng] : eksportador. 

expose (ex-pow-zey) png [Ing] 1: 

- maayos na paglalahad ng katoto- 
hanan 2: pagbubulgar o paglalantad 






expose 


257 


extreme 


ng masamang gawain, gaya ng ano- 
malya. 

expose (ix-powz) pnd [/ng] t : ilantad 
2: ibulgar 3: sa potograpiya, ilantad 
sa liwanag 4: hubaran. 

exposition (ex-po-sis*shon) png [Ing] z 
eksposisyon. 

expositor (ex-po-si-tor) png [Ing] : 

tagapagpaliwanag o tagapaglahad. 

» • 

expository (ex-po-si-to-ri) pnr [Ing] z 
ekspositoryo. 

ex post (ex post) pnr [Ing] 1 i Eko 
itinakda ayon sa aktuwal na resulta 
sa halip na panghuhula lamang 2 : 

pinaikling ex post facto. 

ex post facto (ex post fac*to) pnr, 
pnb [Lat] : may retrospektibong 

aksiyon o bisa. 

# 

expostulate (ix-pos-tyu-leyt) pnd 
[Ing] : magprotesta; magreklamo. 

expostulation (ix-pos-tyu-ley-shon) 
png [Ing] : gawaing pagpoprotesta. 

exposure (ex-pow-syur) png [Ing] 
1: paglalantad 2: pagsisiwalat 3: 
paglabas upang makita ng publiko 
4 : pagkalantad ng film sa liwanag 
5 : dami ng ilaw na natatanggap ng 
isang sensitibong rabaw 6 : imahen 
na nalilikha sa pagtama ng ilaw sa 
isang photosensitive na rabaw 7: 
Eko desisyong mapangahas o mapa- 
nganib, karaniwan sa investment. 

expound (ix-pawnd) pnd [Ing] 1: 
ipaliwanag 2: bigyan ng kahulugan 
3: idetalye. 


png 


ekspres. 


express (ex-pres) png pnr [Ing} i 
ekspres. 

expression (ix-pre-shon) png [Ing] 

1: pahayag 1 ' 2 2: Mat simbolo o kom- 
binasyon ng mga simbolo na kuma- 
katawan sa isang halaga, kantidad, 
relasyon, at katulad. 

expressionism (ix-pre-sho*m-zim) png 
Sin [Ing] : estilo at kilusan na buma- 
basag sa tradisyorial na idea tungkol 
sa kagandahan upang maipahayag 
ang iba’t ibang emosyon ng artista 
sa halip na mga panlabas na realidad. 

expressive (ix-pre-siv) pnr [Ing] : 
ekspresibo. 

express teller (ex-pres te-ler) png 
[Ing] : automated teller machine. 

expressway (ex*pres*wey) png [Ing ]: 
lansangang malapad at mahaba, 
may kontroladong bilang ng pasukan 
at labasan, at dinisenyo para sa mabilis 
at tuloy-tuloy na pagbiyahe. 


expropriate (ex-prop-pri-yeyt) pnd 
[Ing] 1: angkinin : ekspropiya 2: 
kunin ang ari-arian ng iba para sa 
sariling gamit: ekspropiya. 

expulsion (ex-pal-shon) png [Ing] z 
ekspulsiyon. 

ex-service (ex ser-viz) pnr [Ing] z 
ukol sa dating sundalo. 

ex silentio (ex si-len-sho) pnb [Ing 
Lat] : sa kawalan ng kontra-ebidensiya. 

6x*tant pnr [/ng] : nananatiling umiiral. 

extemporaneous (ex-tem-po*rey*nyus) 
pnr [Ing] : ekstemporaneo. 

ex*t6nd pnd [Ing\ 1: palakihin ang 
sakop o saklaw 2: pahabain 3: banatin. 

ex-t6n-der png [Ing] 1: tao o bagay 
na nagpapahaba 2 : substance na 
inihahalo sa pintura, tinta, glue, at 
iba pa upang magkakulay at umalsa 
ang mga ito. 

extension (ix-ten-shon) png [Ing] : 
ekstensiyon. 

extensive (ix-ten-siv) pnr [Ing] : eks- 
tensibo. 

extensometer (ex-ten-som-i-ter) png 
[Ing] : instrumento na pansukat sa 
depormasyon ng metal at katulad. 

ex‘t6n*sor png Ana [Ing] : masel na 
nagtutuwid sa ilang bah^i ng katawan. 

exterior (ix-tir-yor) png pnr [Ing] : 
eksteryor. 

exterminate (ix-ter-mi-neyt) pnd [Ing] : 
eksterminahin. 

extermination (ix*ter*mi*ney*shon) 
png [Ing] : eksterminasyon. 

exterminator (ix-ter-mi-ney-tor) png 
[Ing] z eksterminador. 

external (ix-ter-nal) png [Ing] z 
anumang panlabas na bahagi o 
aspekto. 

external (ix-ter-nal) pnr [Ing] Is 
\ nasa labas; panlabas 2: mababaw 
lamang 3: umiiral sa labas ng utak. 

extinct (ix-tingkt) pnr [Ing] 1: nag- 
laho o nalipol, gaya ng hayop o 
halaman na namatay na, naglaho 
na, o nalipol na 2: hindi sumasabog 
gaya ng bulkan 3: tapos o patay na, 
gaya ng pag-asa, apoy, o buhay 4: 
wala nang bisa, gaya ng katungkulan. 

extinction (ix-tmgk-shon) png [Ing] 
Is paglalaho 2: lubos na pagka- 
wasak 3 : malawakan na pagkasira o 
pagkalipol 4: pagbura sa utang 5: 
Pis bawas sa intensidad ng radyasyon. 

extinct species (ex*tingktes*pi\shiz) 
png Ung] i species o subspecies na 
naglaho na o hindi na nabubuhay. 


extinguisher (ix*tmg-gwi*sher) png 
[Ing] z tao o bagay na umaapula, 
nagpapahinto, o nagpapatigil sa 
anumang pangyayari. 

extirpation (ex-tir-pey-shon) png [Ing] z 
eksterpasyon. 

ex*t6rt (ix-tort) pnd [Ing] : mangiki; 
kikilan. 

extortion (ix-tor-shon) png [Ing] z 
ekstorsiyon. 

6x-tra png, pnr, pnb [Ing] z ekstra. 

extract (ex-strakt) png [Ing] : ekstrakto. 

extraction (ex-trak-shon) png [Ing] 

I s ekstraksiyon 2: pagbunot ng 
ngipin, halaman, at iba pa 3: >pag- 
halaw o paghango sa aklat, talumpati, 
at katulad. 

extracurricular (ex-tra ku-n-kyu-lar) 
pnr [Ing] : ekstrakurikular. 

extradition (ex-tra*di-shon) png [Ing] z 
ekstradisyon. 

extrajudicial (ex-tra-dyu-dis-yal) pnr 
[Ing] z ekstrahudisyal. 

6x*tra*m6*ri*t6l pnr [Ing] : nangya- 
yari sa labas ng relasyong mag- 
asawa, lalo na kung patungkol sa 
relasyong sexual. 

extramural (ex-tra-myu-ral) pnr [Ing] : 
umiiral sa labas ng pader o nasasa- 
kupang teritoryo. 

extraneous (ix-treymyus) pnr [Ing] 

1: umiiral mula sa labas 2: hiwalay 
3: walang gaanong halaga. 

extraordinary (ex-tra-or-di-na-ri) pnr 
[Ing] z ekstraordinaryo. 

extrasensory (ex-tra-sen-so-rf) pnr 
[Ing] z higit pa o labas sa pisikal na 
obserbasyon. 

extraterrestrial (ex-tra-te*res«tri-yal) 
png [Ing] z nilalang na galing sa 
ibang planeta. 

extraterrestrial (ex-tra-te-res*tri*yal) 
pnr [Ing] z nanggaling sa o umiiral 
sa ibang planeta. 

• 9 

extraterritorial (ex-tra-te*ri*t6r-yal) 
pnr [Ing] : ekstrateritoryal. 

extraterritoriality (eks tra te ri tor- 
ya-li ti) png Pol [Ing] 1: pagiging 
labas sa hurisdiksiyon ng lokal na 
batas 2 : hurisdiksiyon ng batas ng 
isang bansa sa labas ng teritoryo 
nito, tulad ng sa mamamayan nito 
na nakatira sa ibang bansa. 

ex*tr6*va # g£nt pnr [Ing] z ekstraba- 
gante. 

ex*tra*va*g6n*za png [Ing] : ekstra- 

bagansa. 

extreme (ix-trim) pnr [Ing] : ekstremo. 


A 


extreme unction 


extreme unction (ix-tri'm angk-shon) 
png [Ing] : ekstrema unsiyon. 

extremist (ix-tri-mist) png [Ing] : 
ekstremista. 

extremity (ix-tri-mi-ti) png [Ing] : 

ekstremidad. 

extremum (ix-tn-mum) png Mat [Lai ]: 
pinakamataas o pinakamababang 
value ng isang funsiyon. 

extrinsic (ex-trm-sik) pnr [Ing] : 
hindi bahagi ng isang bagay. 

6x-tro*v6rt png [Ing] : tao na pala- 
kibo at madaling makisama. 

ex-v6 # tO png [Lai] : handog bilang 
pagftupad sa panata. 

ey png: tawag sa titik A. 

e*ya-ey png [Kap] : day-eng. 


258 

e-y&q png [Pan] : sigaw. 

eye (ay) png [Ing\ : mata. 

eyebrow (ay-brow) png [Ing] : kilay. 

eyeglass (ay-glas) png [Ing] : salamin 
para sa mata : antipara 3 . 

eyehole (ay-hol) png [Ing] : butas 
na silipan. 

eyelash (ay-las) png [ Ing] : pilik. 

eyelet (ay-let) png [Ing] 1 : maliit na 
butas sa papel, tela, o katulad na 
sinusuutan ng sinulid 2 : telang may 
disenyong maliliit na butas 3: Zoo 
maliit na mata sa pakpak ng paru- 
paro 4: maliit na butas na pansilip 
at pantanaw. 

eyelid (ay-lid) png [Ing] : talukap ng 
mata. 


Ezra 


eyesight (ay-sayt) png [Ing] : paningin. 

eyesore (ay-sor) png [Ing] : anuman 
na hindi maganda sa paningin. 

eyewitness (ay-wit-nes) png [Ing] : 
sinum^ng personal na nakasaksi at 
makapagpapatotoo ng isang bagay 
o pangyayari. 

6y*re png [Esp aire] 1 : hangin var 
ere 2: espasyo sa itaas ng ulo var ere 
3: yabang o kapalaluan var ere. 

eyrie (ey-ri ) png Bot [Ing] : dapong. 

eyts png : tawag sa titik H. 

Ezekiel (e •zi-kyel) png [Ing Heb] 1 : 
pari at propetang Hebrew 2: sa 
Bibliya, aklat na sinulat ni Ezekiel. 

Ez*ra png [Heb] 1 : paring Hebrew 
2: sa Bibliya, aklat ng mga salaysay. 



















■****'■ 


■■■TlNilil 


IW.fjaMu 


I » 


F,f png 1 : ikaanim na titik sa alpabc- 
tong Filipino at tinatawag na ef 2: 
ikaanim sa isang serye o pangkat 3: 


Mus ikaapat na nota ng eskalang 
diyatoniko sa C major 4: pasulat o 
palimbag na representasyon ng F o 
/5= tipo, tulad ng sa printer, upang 
magawa ang titik Fo f 


F, daglat png [Ing] 1 : Fahrenheit 2: 
female 3: fine, sa tasa ng lapis 4: Bio 
filial. 


F, symbol [Ing] 1 : Kent a fluorine b 
faraday 2: Ele farad 3: force. 


f , daglat [Ing] 1 : a female b feminine 
2: franc 3: Mus forte. 


f, symbol [Ing] 1: focal length 2: 
femto- 3: frequency. 


fa png Mus: tawag sa ikaapat na nota 
sa isang eskalang major. 


fa*6*yan png [ Tir] : uri ng matong na 

pinaglalagyan ng sampu o higit pang 
sako ng palay. 


fa-b6*nga png [Tir] : uri ng an ting- 
anting na itinatali sa baywang upang 
palakasin ang pag-iisip. 7 


fable (fey-bol) png Lit [Ing] : pabiila. 


facade (fa-sad) png [Ing] : patsada. 


face (feys) png [Ing] : mukha. 


face lift (feys lift) png [Ing] 1 : ope- 
rasyong kosmetiko upang banatin 
ang mga luyloy at kulubot na bahagi 
ng mukha; retoke 2: paraan ng pag- 
papaganda ng anyo ng isang bagay. 


facet (fa-set) png [Ing] 1 : partikular 
na aspekto ng isang bagay 2: tapyas 
ng isang hiyas 3: segment ng com¬ 
pound eye. 


face value (feys val-yu) png [Ing] 1 : 
itinakdang halaga ng isang nilimbag 
na salapi 2: panlabas na anyo o ha¬ 
laga ng isang bagay. 


facilitator (fa-si-li-tey-tor) png [Ing] : 
tao na nagpapagaan o nagpapabilis 
sa takbo ng gawain Cf tagapamagitan. 


facility (fa-si-li-ti) png f Ing] : pasilidad. 


facisto! (fa-sis-tol) png [Esp] : atrfl. 


■ ■•sin- • '* ■ 


•i 


Kr 


Mk 


..< 


m 




/ 

facsimile (fak-si-mi-lQ png [Ing] 
eksaktong kopya o sipi ng orihinal 


fax . 


fa-gi-nes pad mag-fa-gi-nes, fa-gi- 
ne-san, fu-ma-gi-nes [Tir] :,mag- 
bihis nang magara at magpalamuti 


fact (fakt) png [Ing] 1 : bagay o pang 
yayari na kinikilalang tunay 2; ebi 
densiya 3: realidad; katunayan. 


para sa pista. 


fa-gi-tug png [Tir] : mahabang pa- 
mingwit ng palos. 


faction (fak-shon) png [Ing] i pak- fag-!6ng png Mus [ Bit] : kudyapi. 


sivon. 


factitious (fak-tf-syus) pnr [ Ing] : ar- 
tipisyal o hindi natural. 


fa-gun-tang png [Tir] : uri ng bitag. 


factor (fak-tor) png [Ing] 1 : pangya- 
yari, katunayan, o impluwensiya na 
nakaaambag sa isang resulta : saijk 
2 : sangkap o isa sa mga elemento 
na nakatutulong sa pagbubuo ng 
gawain var pak tor. 


fa*gu*tas png [ Tir] : laro ng pagtabas 
sa pumpon ng damo sa pamama- 
gitan ng isang taga lamang. 


Fahrenheit (fa-ren-hayt) pnr [Ing] : 
yunit ng temperatura sa eskalang 
Fahrenheit. : F 1 . 


factory (fak-to-rf) png [big] : pabrika. 


factotum (fak-to-tum) png [ Ing] : 
empleado na nakagagawa ng halos 
lahat ng uri ng trabaho. 


Fahrenheit scale (fa-ren-hayt is-keyl) 
png [Ing] : eskala ng temperatura 
na nagyeyelo ang tubig kung nasa 
32° at kumukulo kung nasa 212° 


sa loob ng normal ria kondisyon. 


facula (fa-kyu-la) png [Ing] : mali- 
wanag na bahagi ng araw. 


faculty (fa-kill-tf) png [Ing] 1 : kaka- 
yahan sa isang partikular na gawain : 
faku i tad 2 : likas na kakayahan ng 
isip at katawan : fakultad 3: kagu- 


fail (feyl) pnd [Ing] 1 : mabigo; hindi 
magtagumpay 2: bumagsak; hindi 
pumasa 3: kaligtaan 4: biguin 5: 

ibagsak; ilagpak. 


ruan. 


fad png [Ing] 1 : uso; pansamantalang 
moda 2: libangan. 


failure (feyl-yur) png [Ing] 1 : pagka- 
bigo; kabiguan 2: paghina 3: pag- 
bagsak; paglagpak 4: pagkukulang; 
pagpapabaya. 


fa*di png [Tir] : espadang kahov na 


fair (fejT) png [Ing] 1 : pook na benta- 
han ng iba’t ibang bilihin 2: perya. 


gmagamit sa pagsasayaw. 


faeces (ff-siz) png [Ing] : feces. 


fag png Alp [Ing] : pinaikling faggot. 


fa*ga png [ Tir] 1 : taeng-bituin 2: tud- 
laan ng palaso. 


fair (feyr) pnr [Ing] 1 : matuwid, wa- 
lang kinikilingan, o patas 2: maput- 
lang kulay ng balat 3: maganda 4: 
maaliwalas, kung sa panahon 5: 
katamtaman, kung sa kakayahan. 


Fa-gad png Mil [ Tir] : isa sa mga tribu 
ng mga espiritu ng higante. 


fa-ga-fu-ian^??g[7>V] : tansongkahon 
na sisidlan ng apog at nganga : ka- 


fairway (feyr-wey) png [Ing] 1 : na~ 
paglalayagang bahagi ng tubigan 2: 
regular na claanan ng mga sasak- 
yang dagat. 


fairy (fey-ri) png [Ing] : engkantada. 


L/VKPAN, PATAKYA. 


f^-gaw png [Tir] : lalagyan ng mga 
pinatuyong panggatong na nakabitin 
sa ibabaw ng dapugan. 


fairyland (fey-ri-land) png [Ing] : 
daigclig ng mga engkantada. 


fag-fag-to png [ Igo] i ritwal ng kala- 
lakihan sa Bontoc bilang pasasala- 
mat sa masaganang ani ng kamote. 


fait accompli (feyt a-kom-pli) png 
[Fre] : bagay na ginawa at hull na 
para pagtalunan o baguhin. 


faith (feyth) pyig [Ing] 1 : buong pag- 


titiwala o kumpiyansa 2: pananalig 


f^g-got png Alp [Fre] : binabae; bakla. 




faith-heaier 


260 


fart 


3 : sistema ng paniniwalang panreli- 
hiyon. 

faith-healer (feyt-hf-ler) png [Ing] : 
tao na sinasabing nagpapagaling sa 
pamamagitan ng dasal at pananalig 
sa halip na medikal na panggagamot. 

faith-healing (feyt-hMing) png [Ing]: 
panggagamot na ginagawa ng isang 

faith-healer. 


f&'kang png [Tir] : anting-anting na 
inilalagay sa lupa upang malaman o 
makilala ang magnanakaw. 

fake (feyk) pnr [Ing] : huwad; hindi 
tunay Cf peke. 

f6-kir png [Arab] \ 
o Hindu. 


banal 


Muslim 


fa*kul*t£d png [Esp facultad] : faculty 
var pakultad. 

faddbwan png [ Tir] : tela na panang- 
galang sa dibdib at baywang kung 
nakikipaglaban. 

falchion (fal-ki-yon) png[Ing] : espa- 
dang malapad at maikli, malanday 
ang gilid, at pakurba ang dulo. 

falcon (fal-kon) png Zoo [Ing] : ibong 
mandaragit (genus Falco) na may 
mahaba at matulis na pakpak : kuyab. 

falconer (fal-ko-ner) png [Ing] 1: 
tagapag-alaga at tagasanay ng mga 
falcon o lawin 2: tao na nangangaso 
sa pamamagitan ng alagang falcon 
o lawin. 

falconet (fal-ko-net) png [Ing] Is 
magaan na kanyon 2: Zoo maliit na 
lawin o falcon. 


fa*i6n*dag png Mus [Tir] : instru- 
mentong hinihipan, gawa sa manipis 
na kawayan, at may apat na butas. 

fall (fol) png [Ing] 1: akto ng pagbag- 
sak o pagbulusok 2 : anufnang bagay 
na bumagsak o bhmabagsak 3: su- 
kat ng dami at lakas ng pagbagsak 
ng ulan 4: pagbagsak ng presyo o 
halaga 5: paghina 6: pagkalaos 7: 
pagkatukso; pagkakasala 8 : pagbaba; 
paglusong 9: anumang direksiyon 
na pababa 10: taglagas. 

fall (fol) pnd [Ing] 1 : mabuwal; ma- 
tumba 2: bumagsak 3: madapa 4: 
mahulog 5: dumausdos 6: madakip 
7: malagas. 

falla (fal-ya) png [Esp] : noongpana- 
hon ng Esp any ol, bayad upang hindi 
magtrabaho sa polo Cf palyA. 

fallacy (fa-la-si) png [Lat fallacia] 1: 
maling pag-aakala 2 : depektibong 
pag-iisip 3: Pit pagkakamali na nag- 
papahina sa argumento. 


fallible (fa-li-bol) pnr [Ing] : maaaring 
magkamali. 

faMf'wes png Mus [Bon] : musika ng 
gangsa sa bisa ng malambot na pam- 
palo. 

fallopian tube (fa-16-pi-yan tyub) png 
Ana [Ing] : alinman sa dalawang tubo 
sa estrukturang panreproduksiyon 
ng babaeng mammal at dinadaluyan 
ng ova buhat sa obaryo tungo sa 
matris. 


faMo-wa png [Iva] : bangka na mala¬ 
pad at walang katig. 

falls (fols) png [Ing] : talon. 

false (fols) png [Ing] : hindi ayon sa 
katotohanan; mali; palso. 

falsetto (fal-se-to) png Mus [Ing] 1: 
mataas ngunit di-likas na tinig ng la- 
laking mang-aawit, lalo na ng tenor 
2 : mang-aawit na may gayong tinig. 

falsification (fal-si-fi-key-shon) png 
[Ing] : palsipikasyon. ' " - 

falsify (fal-si-fay) pnd [Ing] : palsipi- 
kahin. 


png [Esp] 

patrulya - 


(feym) 


famille (fe-mi) png [Fre] : porselana 
na gawa sa China. 

family (fa-mi-li) png [Ing] 1 : mag-anak 
2: Bio ang pangunahing subdibisyon 
ng isang order o suborder sa klasi- 
pikasyon ng mga halaman, hay op, 
fungus, at iba pa, karaniwang binu- 
buo ng iba’t ibang genus. 

family name (fa-mi-K neym) png [Ing] : 
apelyido. 

family planning (fa-mMi pla-ning) png 
[Ing] : paraan ng pagtatakda sa bilang 
ng magiging anak ng mag-asawa; 
pagpaplano ng pamilya. 

family tree (fa-mi-li tri) png [Ing] : 

tsart na nagpapakita ng ugnayan at 
linya ng angkan o lahi. 

famine (fa-min) png [Ing] : tagsalat. 

fan png [Ing] 1 : pamaypay 2: taga- 
hanga. 

fanatic (fa-na-tik) png, pnr [Ing] : 
panatiko. 

fancy (fan-si) png [Ing] 1 : imahinas- 
yon; guniguni 2: kakayahang maka- 
paglarawan sa isip 3: huwad na hiyas. 

fandango (fan-dang-go) png [Esp] : 
pandanggo. 

f6n*di-f£n*di png [Tir] : mga bande- 
ritas kung may pista o kasalan. 

f^n*di n6*dol png [ Tbo]: palda na yari 
sa abaka, may iba’t ibang dekorasyon, 



at higit na makulay kaysa teduyung. 

fan-fa-ni-lag png [Ifu] : santelmo. 

fanfare (fan-feyr) png [Ing] : palabas; 
kasayahan. 

fang png Zoo [Ing] : pangil. 

fa-ng^-rak png [Tir] : pangyayari na 
nahuhulaan. 


fd-ngaw png [Bon] : basket na isina- 
sakbat sa magkabilang balikat, may 
mga hiblang nakasuson, at ginaga- 
mit sa paglalakbay. 

f&n a tad png [Tir] : paglalakad sa da- 
lampasigan. 

fantastic (fan-tas-tik) pnr [Ing] 1: 
kakaiba o kataka-taka ang anyo 2: 
umiiral sa guniguni o imahinasyon 
3 : magaling; pambihira. 

far pnb, pnr [Ing] : nasa malayo; ma- 
layo. 

f&*rad pngEle [Ing] : yunit ng capa¬ 
citance. 


faraday (fa-ra-dey) png Kem [ Ing] : 
yunit ng karga ng elektrisidad na ka- 
tumbas ng Faraday’s constant: F 5b . 

Faraday’s constant (fa-ra-deys kons- 
tant) png Kem [Ing] : kantidad ng 
karga ng elektrisidad na nasa isang 
mole ng elektron. 

farce (fars) png Lit [Ing] 1 : mababaw 
at nakatatawang dula na nakabatay 
ang banghay sa mahusay na pagka- 
kagamit sa sitwasyon sa halip na sa 
pagpapabuti sa papel ng tauhan 2: 
katatawanang ipinahayag sa gayong 
gawa 3: katawa-tawang palabas Cf 

KOMEDYA, SAYNETE. 


fare (feyr) png [Ing] 1 : pasahe 1 2: 
pagkain. 

farewell (feyr-wel) png [Ing] : pama- 
maalam; pahimakas. 

farm png [Ing] 1 : bukid 2: piraso ng 
lupang ginagamit sa pag-aalaga ng 
mga hayop 3: tubigang pinag-aala- 
gaan ng isda, talaba, at katulad. 

farm pnd [Ing] 1 : maglinang; magsaka; 
maghalaman 2: maghayupan. 

farmer (far-mer) png [Ing]': magsa- 
saka. 


farmhouse (farm-haws) png [Ing] : 
bahay sa bukid. 

f&rm-yard png [Ing] : bakuran sa pa- 
ligid o napapaligiran ng bukid. 

farrago (fa-ra-go) png [Ing] : serye 
ng nakalilitong pagkakahalo-halo. 

farsighted (far-say-ted) pnr [Ing] 1 : 
malinaw ang tingin sa malayo 2: ma- 
paghanda sa kinabukasan; masinop. 

fart png [Ing] : utot. 






farthing 


261 


Federal Bureau of Investigation 


farthing (far-ting) png[Ing] : saUni¬ 
ted Kingdom, ang dating salapi na 
pinawalang bisa noong 1961. 

fascicle (fa-si-kel) png [Ing] 1 : bahagi 
ng isang aklat na inilimbag nang hi- 
walay 2: bungkos; bigkis 3: Ana 
bungkos ng mga fiber. 

fascism (fas-iz-sim) png Pol [Ing] : 
pasismo. 

fascist (fa-si-sfst) png [Ing] : pasista. 

fashion (fa-syon) png [Ing] 1 : umiiral 
na uso o moda 2: kaugalian 3: hugis; 
anyo; ayos. 

fashion show (fa-syon show) png 
[Ing] : palabas tungkol sa moda ng 
damit o kasuotan. 

fast png [Ing] 1 : pag-aayuno 2: araw 
o panahon ng pag-aayuno. 

fast pnr [Ing] 1 : mabilis 2: angkop 
sa mabilis na kilos 3: mahigpit ang 
kapit, kabit, o tali 4: sa kulay, hindi 
kumukupas agad 5: sa potograpiya, 
nagpapahintulot ng maikling pagla- 
lantad sa liwanag. 

fast pnb [Ing] 1 : matatag; mahigpit 
2: malalim 3: mabilis 4: walang 
ingat; padalos-dalos. 

fastener (fa-sen-ner) png [Ing] : pang- 
ipit na gawa sa plastik o metal, gina- 
gamit sa pag-aayos o pagsasama-sama 
ng mga papel, dokumento, at katulad. 

4 

fast food (fast fud) png [Ing] 1 : mga 
pagkain na madaling naihahanda o 
naisisilbi, karaniwan sa isang restoran 
2 : restoran na nagsisilbi ng ganitong 
pagkain. 

fat png [Ing] 1 : malangis na substance 
na nakukuha sa hayop; taba 2 : man- 
tika 3: Kem alinman sa pangkat ng 
likas na ester ng glycerol. 

fat pnr [Ing] 1 : mataba 2: malangis; 
masebo 3: mayaman, hal lupa na 
mayaman sa mga mineral. 

fatal (fey-tal) pnr [Ing] 1 : nakama- 
matay 2: nakapipinsala 3: lubhang 
mahalaga 4: ukoPsa kapangyarihan 
na nagtatakda ng mga pangyayari 5: 
ukol sa kapalaran. 

fatalism (fey-ta-li-sim) png [Ing] : pa- 
niniwala na nakatakda ang lahat ng 
pangyayari at hindi maaaring bagu- 
hin ng tao; paniniwala sa kapalaran. 

fatality (fey-ta-li-ti) png [Ing] : tao na 
nasawi sa kalamidad o aksidente. 

fa'ta'Wd'li pngBot [Tir] : uri ng ma- 
pait na baging. 

fate (feyt) png [Ing] : kapalaran; palad; 
tadhana. 

f6*tek png [Ifit] : tato. 


Fates (feyts) pngMit [Ing] : Parkas. 

father (fa-der) png [Ing] 1 : ama 2: 

pari. 

fathom (fa-tom) png [Ing] 1 : sukat na 
katumbas ng 1.8 m 2 : dipa. 

fatigue (fa-tig) png [Ing] 1 : pata 2: 
paghina ng materyales, karaniwan sa 
metal, dulot ng paulit-ulit na pagdifn 
3: pagbaba ng kakayahan ng kalam- 
nan at iba pang bahagi ng katawan 
pagkaraan ng matagal na gawain 4: 
patig. 

F6*ti*m6 png: pinakabatang anakng 
propetang si Mohammed at asawa 
ng ikaapat na caliph na si Ali. 

fd'tok png [ Tir] : palakol. 

f£t'SO png [Ing] : tao na mataba. 

fatten (fa-ten) pnd [Ing] 1 : patabain 
2 : palusugin; pagyamanin. 

f£t‘wa png [Ara] : makapangyarihang 
patakaran na ipinahahayag ng isang 
mufti. 

faucet (fo-sit) png [ Ing] : gripo. 

fault (folt) png [Ing] 1 : mali; pagkaka- 
mali; kamalian 2: pagkukulang 3: 
pagkakasala 4: sira; kasiraan 5: Heo 
bitak sa salansan ng mga bato sa 
ilalim ng lupa. 

fault (folt) pnd [Ing] 1 : sisihin 2: pin- 
tasan. 

faultfinder (folt-fayn-der) png [Ing] : 
pintasero. 

faun (fon) png Mit [Ing] ; diyos na 
may mukha at katawan ng tao subalit 
may sungay, hita, at bun tot ng kam- 
bing. 

fauna (fo-na) png [Ing] 1 : mga hayop 
sa isang tiyak na rehiyon, panahon, 
o kaligiran Cf flora 2: listahan ng 
mga ito. 

fauvism (fow-vi-sim) png Sin [Ing\ : 

* kilusan na iniuugnay kay Matisse at 
nagtatampok sa paggamit ng mga 
likas na kulay at mga anyong tigib sa 
distorsiyon. 

faux pas (fow pa) png [Fre] : literal 
na “isang maling hakbang,” isang 
pagkakamali sa dapat ikilos o sabihin 
sa pagtitipong panlipunan. 

fa*v£*la png [Par] : sa Brazil, iskuwater. 

favor (fey-vor) png [Ing\ : pabor; ka- 
loob. 

favorite (fey-vo-nt) png, pnr [Ing] : 
paborito. 

favoritism (fey-vo-ri-ti-sem) png [Ing] : 
paboritismo. 

fax png [Ing] 1 : pinaikling facsimile 
2 : paraan ng paghahatid ng mensahe 


sa pamamagitan ng telekomunikas- 
yon 3: facsimile. 

fax machine (fax ma-shm) png [/ng-]: 
makina para sa paggawa at pagha¬ 
hatid ng facsimile. 

FBI, daglat (ef-bi-ay) [Ing] : Federal 
Bureau of Investigation. 

F Clef (ef kief) pngMus [Ing] : bass 
clef. 

Fe, symbol (ef-i) Kem [Ing] : iron 1 . 

fear (fir) png [Ing] : takot. 

feasibility (fi-zi-bMi-ti) png [Ing] : 
kalagayan ng pagiging posible. 

feast (fist) png [Ing] : pista; piging. 

feather (fe-der) png [Ing] 1: balJihibo 
2: pakpak 2 3: uri; klase. 

featherweight (fe-der-weyt) png [Ing] 
1: a Isp timbang sa boksing, wrest¬ 
ling, at weightlifting, nasa pagitan ng 
bantamweight at lightweight, katum¬ 
bas ng 54-57 kg sa amatyur at nag- 
iiba kung propesyonal b manlalaro 
na may gayong timbang 2 : tao o ba- 
gay na magaan 3: bagay na munti o 
hindi mahalaga. 

feature (fi-tyur) png [Ing] 1 : pagmu- 
mukha 2: tampok na palabas 3 s 
katangian 4: lathalain. 

feature film (fi-tyur film) png [Ing]: 

pelikulang may ganap na haba at gi- 
nagawa upang itampok sa sinehan. 

feature program (fi-tyur prog-ram) 
png [Ing] : brodkast na nakatuon sa 
isang partikular na paksa. 

febrifuge (feb-ri-fyudz) png [Ing] : 
anumang substance para sa pagpa- 
pabawa o pagpapaalis ng lagnat : 

PEBRIPUGO. 

febrile (fi-brayl, fib-ril) pnr [Ing] 1 : 
ukol sa lagnat 2 : may lagnat; nila- 
lagnat. 

February (feb-ru-wa-ri) png [Ing] : 
Pebrero. 

feces (fi-siz) png [Ing] : tae. 

& 

fecundity (fi-kun-di-ti) png [Ing] : 
katangian o kakayahan na mabun- 
tis, mangitlog, o maging mabunga. 

fedayeen (fe-da-yin) png [Ara fida 
iyin] : gerilyang Arabe laban sa Israel. 

f6‘de*r6l, fe*de*r6l/wr [IngEsp] 1: 
ukol sa federalism 2 : pumapanig sa 
sentralisadong pamamahala var pe- 
deral. 

Federal Bureau of Investigation 

(fe-de-ral byu-row ov in-ves-ti-gey- 
shon) png [Ing] : ahensiya ng federal 
na pamahalaan ng Estados Unidos 
na namamahala sa seguridad ng 



federalism 


262 


ferris wheel 


bansa at nagsasagawa ng imbestigas- 1 
yon sa pagpapatupad ng batas : FBI. 

federalism (fe-de-ra-li-sim) png[Ing] : 
sistema ng pamamahala na pinagsa- 
sanib ang magkakahiwalay ngunit 
nakapagsasariling estado o distrito : 

FEDERALISMO. 

fe-de-ra a liS a mo png [Esp] : federalism 

var pederalismo. 

fe*de-ras-yon png [Esp federation] 1: 
kalipunan ng mga kapisanan o sama- 
han : federation 2 : kalipunan ng 
mga pederal na estado : federation 
3: Kol pangkalahatang pangkat ng 
mga bakla var pederasyon. 

federation (fe-de-reyshon) png [Ing] : 
federasyon. 

fedora (fi-do-ra) png [Ing] : uri ng 
malambot na sombrero. 

fee (fi) png [Ing] : bayad sa pagli- 
lingkod. 

feed (Fid) png [Ing] 1 : pagkain ng 

hayop 2 : subo o kain ng materyales, 
gaya sa makina. 

feedback (ffd-bak) png [Ing] 1: pag- 
ugong ng amplipayer, mikropono, 
o anumang makinang automatiko 
sanhi ng lakas ng pagpapatunog o 
ng elektrisidad 2 : puna o opinyon 
tungkol sa sinabi, sinulat, o ginawa 
ng isang tao o pangkat: pidbak. 

feel (fil) pnd [Ing] 1: suriin o hana- 
pin sa pamamagitan ng paghipo 2 : 
damhin o alamin sa pamamagitan 
ng paghipo; maramdaman 3: da- 

nasin. 

feeler (fi-ler) png [Ing] 1: organ sa 
ilang hayop para sa pagsubok sa isang 
bagay sa pamamagitan ng paghipo 
o para sa paghahanap ng makakain 
2 : pansamantalang mungkahi o su- 
hestiyon, lalo na upang humingi ng 
sagot 3 : tao o bagay na nakararam- 

dam. 

feeling (fHing) png [Ing] 1: pakiram- 
dam; damdamin 2 : salat; hipb; dama 
3 : palagay; opinyon. 

fe*g£ a rung png Mus [Tir] : instru- 
mentong gawa sa kahoy at may dala- 
wang kuwerdas. 

feg-nas png [Bon] : pagdiriwang ng 

pasasalamat. 

fe*go*r6t png [Tir] : malaking aba- 
loryo, karaniwang pula, at ginaga- 
wang kuwintas. 

fe*kon png [Tir] : pagbibilad ng palay. 

* 

fel png [Tirfhel] : bayaw. 

fe*li*fel png [Am falafli] : maanghang 
na piniritong rissole. 


6ld*spar png [Ing] : anuman sa mga 
pangkat ng mga mineral, panguna- 
hin ang potassium, sodium, at cal¬ 
cium, isa sa napakahalagang bahagi 
ng batong igneous. 

Feline (fi-layn) png [Ing] 1 : kasama o 
hinggil sa family Felidae , bukod sa 
domestikadong pusa, kasama ang 
leon, leopardo, tigre, at iba pa 2: 
tila pusa; may katangian ng mga ha¬ 
yop ng family ng pusa. 

fellatio (fe-leysyo) png[IngLaXfeUre]: 
pagdila o pagsupsop ng uten : tsupa. 

fellow (fe-low) png [Ing] 1 : tao; mama 
2: kasama; kasamahan 3: gradwa- 
dong estudyante na ginawaran ng 
fellowship. 

fellowship png [Ing] 1 : pagsasama- 
han 2: damayan 3: kapatiran; sama- 
han 4: tungkulin o halaga ng salapi 
na ipinagkakaloob sa gradwadong 
estudyante upang maipagpatuloy 
ang kaniyang pag-aaral o panana-rv 

liksik. 

f6*lon png [Ing] 1 : mahapdi o masakit 
na pamamaga sa daliri malapit sa 
kuko 2: kriminal; salarin. 

felony (fe-lo-m) png [Ing] : krimen o 
anumang mabigat na pagkakasala na 
may parusang kamatayan o matagal 
na pa^kabilanercro. 


fence (fens) png [Ing] 1 : bakod 2: a 
tao na bumibili at nagtitinda ng na- 
kaw na kalakal b tindahan ng nakaw 
o puslit na kalakal. 

fencing (fen-sing) png [Ing] 1 : bakod 

o pagkakabakod 2 : materyales tia 
pambakod 3: Isp eskrima 4: pagbili 
o pagdtinda ng nakaw na kalakal. 

fen'der png Mek [Ing] : tapalodo. 

fenestra (fi-nes-tra) png Ana [IngLat]: 
maliit na butas o guwang sa buto. 

feng shui (fupig soy) png [ Tsi] : sistema 
ng heomansiya na ginagamit sa 
China upang tiyakin kung ang isang 
gawain o bagay ay umayon sa likas 
na puwersa. 

fenix (fi-nix) png [Esp] : phoenix. 


fen’lhgis png [Tir] 
babae. 


4 

blusang pam- 



j. ^ — 

felt png [Ing] : telang lana; piyeltro 1 . 


babae 


: emale (fi-meyl) png [Ing] : 

F 2 . 

Feminine (fe-mi-mn) pngGra [Ing] 1 : 
kasariang pambabae 2: salita na na- 
sa kasariang pambabae : pemenino. 

Feminine (fe-mi-nfn) pnr [Ing] 1 : pam¬ 
babae 2 : may katangiang kaugnay 
sa mga babae 3: kilos-babae; binabae 
4: Gra nasa kasariang kinabibilangan 
ng mga salitang tumutukoy sa babae 
o sa mga bagay na itinuturing na 

babae. 

fe*mi*ms*mo png [Esp] : doktrina na 
nagtataguyod ng pantay na mga kara- 
patan ng kababaihan at kalalakihan 
sa larangang panlipunan/ pangka- 
buhayan, at pampolitika var pemi- 

nismo. 

fe*mi*nis*ta png [Esp] : tagapagta- 
guyod ng feminismo var peminista. 

femme fatale (femfe-tal) png[Fre] : 

nakatutuksong babae. 

f6m-tO- : idinaragdag na anyo hing¬ 
gil sa factor ng 10-15. 

femur (fi-mur) png [Lat] 1: Ana pe- 
mur 2: Zoo ikatlong kasukasuan sa 
paa ng kulisap. 


fe # 6*le*na*b6d pngMns [Kal] : feyu; 

fermd’ta png Mus [Ing] : pananda- 
liang paghinto. 

fer*ment^ png [Ing] 1: substance na 
nagdudulot ng fermentasyong kemi- 
kal; pampaasim 2 : kaguluhan; pag- 

kaligalig. 

ferment pnd [Ing] 1 : buruhin; paa- 
simin 2 : guluhin; ligaligin; balisahin. 

fer-m6n*tas*y6n png [Esp fermenta¬ 
tion] : pagkabulok o pagpipira-piraso 
ng isang substance sa pamamagitan 
ng maliliit na organismo, gaya ng 
yeast at bakterya, karaniwang walang 
oxygen, lalo na sa asukal na nagiging 
ethyl alcohol para sa paggawa ng 
serbesa o alak var permentasyon : 
fermentation . 

fermentation (fer-men-tey-shon) png 
[Ing] : permentasyon. 

fermi png [Ing] : yunit ng haba na 
katumbas ng 10-15 m. 

fermium (fer-mi-yum) pngKem [Ing] : 
radyoaktibong element na gawa ng 
tao, nalilikha sa pamamagitan ng 
pagbomba ng neutron sa isang ele¬ 
ment na higit na magaan, (atomic 

number 100, symbol Fm). 

fern png [Ing] : pako. 

ferric (fe-rik) pnr Kern 1 : tumutukoy 
sa bakal 2: nagtataglay ng bakal sa 
anyong trivalent. 

ferric oxide (fer-ikdk-sayd) pngKem 
[Ing] : matingkad na pulang com¬ 
pound (Fe 2 0 1 ) ng iron at oxygen, 
karaniwang ginagamit sa paggawa 
ng pangkulay. 

ferris wheel (fe*ris wfl) png [Ing] ; 

napakalaki at tila nakatayong gulong, 

caKit mera linuan nff tao. 











ferrite 


263 


figure 


pinaiikot ng makina, at ginagamit 
na sasakyang pangkarnabak 

ferrite (fe-rayt) png [ Ing] : salt (H 2 Fe 2 
0 4 ) ng ferrous. 

ferrous (fer-us) pnr [Ing] : nagtataglay 
ng formula ng iron; hinggil sa iron. 

ferry (fe-ri) png [Ing] 1 : paghahatid 
ng mga tao o bagay sa kabilang pam- 
pang sa pamamagitan ng sasakyang 
pantubig 2 : sasakyang ginagamit dito 
3 : daungan sa magkabilang dulo ng 
ruta nito. 

ferry boat (fe-ri bowt) png [Ing] : 
sasakyang pantubig na ginagamit sa 
ferry. 

f6rtil pnr [Esp] 1 : mabunga 2: ma- 
lago; mayabong 3: mataba, hal lupa 
4: maaaring magkaanak 5: palaa- 
nak : fertile. 

fertile (fer-til) pnr [Ing] : fertil. 

fertHi-d£d png [Esp] : kalagayan ng 
pagiging mabunga o mataba; kaka- 
yahang magkaanak : fertility. 

fertility (fer-ti-li-ti) png [Ing] : ferti- 
lidad. 

fertilizer (fer-ti-lay-zer) png [Ing] : 
pataba. 

f6s*ti*v£l png [Ing] 1 : araw o pana- 
hon ng pagdiriwang : pista 2 : sama- 
samang serye ng konsiyerto, dula, 
at katulad, na regular na idinadaos 
sa isang pook. 

festivity (fes-tf-vi-ti) png : pestibidad. 

festoon (fes-tun) png [Ing] : peston. 

festschrift (fest-shrift) png [Ing].: 
koleksiyon ng mga akda na inililiiti- 
bag bilang parangal sa isang iskolar 
o pantas. 

f6s - tu*w6t pngMus [Bon] : tunog na 
likha ng pinakamalaki at pinakama- 
bigat na gong. 

fetish png [ Ing] 1: Sik bagay na wa- 
lang buhay at nakapupukaw ng hindi 
normal na pagnanasang seksuwal 2 : 
bagay na labis na kinahahalingan 3: 
an ting-anting. 

fettucine (fe-tu-tsi-ne) png [ltd] : 
makitid na piraso ng pasta o pas tang 
hugis laso. 

fetus (fi-tus) png [Ing] : varyant ng 

foetus. 

feud (fyud) png [Ing] 1 : pinagkauga- 
tang alitan ng dalawang pamilya, 
tribu, o angkan 2 : matagal na away 
ng mga tao o pangkat. 

feudal (fyu-dal, fyu-dal) pnr [Esp Ing] 
1: ukol sa, alinsunod, o katulad ng 
feudalismo 2 : ukol sa lupa sa ilalim 
ng feudalismo var piyudal. 


feudalism (fyu-da-lf-sim) png [Ing] : 
feudalismo. 

fe*U’dadis*mo png [Esp] : sistemang 

pangkabuhayan, pampolitika, at pan- 
lipunan sa Europa noong Edad 
Medya na nakabatay sa relasyon ng 
panginoong may-ari ng lupa at ng 
basalyong pinahihintulutang mag- 
saka ng lupa kapalit ng mga serbisyo 
sa panginoon var piyudalismo : feu¬ 
dalism. 

r 

feu de joie (fyu de zhwa) png [Ere] : 
pagpupugay sa pamamagitan ng 
pagpapaputok ng mga baril. 

feuilleton (fo-yi-ton) png [Fre] : ba- 
hagi ng diyaryo na nakalaan sa ma- 
gaang basahin na panitikan, katha, at 
kritisismo. 

fever (ff-ver) png [Ing] : lagnat. 

f6-yu pngMus [Kal] : pipa na yari sa 
bukawe o tambo : feolenabed, flan- 

dag, HUPEP, KALULUT, KULATET, OPPIPI, 
SARUNAY. 

fez png [Ing] : pulang gora na may 
palawit, isinusuot ng mga lalaking 
Muslim. 

fiance (fi-yan-sey) png [Fre] : nobyo; 
fiancee kung babae. 

fiasco (fi-yas-ko) png [Ing] : katawa- 
tawa o kahiya-hiyang pagkabigo. 

fiber (fayber) png [Ing] : himaymay. 

fiber glass (fayber-glas) png [Ing] : 
matibay at di-nagliliyab na materyales, 
gawa sa mga hibla ng salamin. 

fiber optics (fay-ber op-tiks) png 
[Ing] : paggamit ng maninipis at na- 
babalot na hibla ng salamin at iba 
pang nanganganinag na solido. 

fibrin (fay-brin) png [Ing] : mahimay- 
may at di-natutunaw na protinang 
nabubuo kapag namumuo ang dugo. 

fibrogen (fay-bro-dyen) png [Ing] : 
natutunaw na protina sa plasma ng 
dugo na lumilikha ng fibrin. 

-f ic (fik) pnl [Ing] : pambuo ng pang- 
uri, nangangahulugang “namumu- 
nga,” “gumagawa,” hal prolific, pacific. 

-fication (fi-key-shon) pnl [Ing] : pam¬ 
buo ng pangngalan mula sa pandi- 
wang nagtatapos sa -fy, hal simplifi¬ 
cation. 

fiction (flk-shon) png [Ing] 1 : bagay 
na hindi tunay o likha ng imahinas- 
yon 2: Lit akdang pasalaysay, tulad 
ng nobela at maikling kuwento, tung- 
kol sa mga pangyayari at tauhan na 
maaaring lubos o di-lubos na kathang 
isip; ang kategoryang binubuo ng 
mga nobela at kuwento. 


fictitious (fik-ti-syus) pnr [Ing] : hindi 
totoo; hindi tunay. 

field (fild) png [Ing] 1: malawak at 
nakatanyag na pook; parang 2 : bu- 
kid; linang 3: taniman 4: larangan; 
digma 5: larang 6: palaruan 7: 
pangkat 8 : Mil pook o rehiyon ng 
aktibong operasyon 9: saklaw 10: sa 
labas. 

field signal (fild sfg-nal) png [Ing] : 
hudyat na ginagamit sa labas o la¬ 
rangan. 

field trip (fild trip) png [Ing] : pagla- 
lakbay ng mga mag-aaral sa labas ng 
paaralan upang magmasid at pag- 
aralan ang bagay-bagay, hal pagtu- 
ngo sa isang museo o planetaryum. 

fieldwork (fild-work) png [Ing] 1 : 
pagmamasid, pagsisiyasat, at pag- 
aaral na isinasagawa ng siyentista, 
agrimensor, at katulad, sa labas ng 
laboratoryo o tanggapan 2 : pansa- 
mantalang tanggulan. 

fifteen (fff-tin) png, pnr ; labinlima; 
kinse. 

fifteenth (fif-tinth) pnr[Ing\ : panla- 
binlima; ikalabinlima. 

fifth png [Ing] 1: isa sa limang pantay 
na bahagi 2: a tono o nota, lalo na 
ang dominante, limang antas na 
diyatoniko mula sa hatag na tono o 
-nota b limang antas na pagitan ng 
dalawang tono sa eskalang diyatoniko 
C armonikong pagsasanib ng dala¬ 
wang tonong may gayong pagitan. 

fifth pnr [Ing] : panlima; ikalima. 

fiftieth (fif-ti-yet) png, pnr [Ing] 1 : 
panlimampu; ikalimampu 2 : isa sa 
limampung pantay na bahagi. 

fifty (fif-ti) png, pnr [Ing] : limampu; 
singkuwenta. 

fifty-fifty (fif-ti-fif-ti) pnr [Ing] 1: 
pantay sa hatian 2 : may pantay na 
pagkakataon. 

fig png [Ing] 1: Bota punongkahoy 
(Ficus carica) na nagpapalit ng mga 
dahon taon-taon, at namumunga ng 
prutas na maliit, malambot, hugis- 
peras, at maraming buto b ang pru¬ 
tas nito : igera 2 : bagay na walang 
halaga. 

ff-gel png [ Tir] : makipot na dako ng 
ilog. 

figurative (ffg-yu-ra-tiv) pnr [Ing] 1 : 
matalinghaga; hindi literal 2 : sim- 
boliko; masagisag 3: nalalarawan o 
kumakatawan sa pisikal na anyo ng 
tao o bagay. 

figure (ffg-yur) png [Ing] : pigura. 





















L 


figurehead 


264 


fioritura 




i 


figurehead (fig-yur-hed) png [Ing] 1: 
tau-tauhan; pinunong walang kapang- 
yarihan 2 : palamuting nililok sa 

prowa ng barko. 

figure of speech (fig-yur ov is-pfts) 
png [ Ing] : tayutay 1 . 

finurine (ffe-vu-rin) png [Ing] : pigu- 


* ' 9 

rm^ 


fHa*m£nt png [Ing] : pilamento. 

file (fayl) png [Ing] 1: kalipunan ng 
mga isinaayos na dokumento o pape- 1 
les 2: Kom kalipunan ng magkaka- 
ugnay na impormasyon 3: hanay 4: | 

kikil. 

filial (ffl-yal) pnr [Ing] 1: ukol sa anak 
2 : may kaugnayan sa relasyon ng 
anak sa magulang. 
fl-li-bus-ter png [Ing] : pilibustero. 
fblbbusde-ris-mo png [Esp] : pilibus- 
terismo. 

f(-li*bu8*t6TO png [Esp] : pilibustero. 
filigree (fi-li-gri) png [Ing] 1 : tilasin- 

tas na palamuting gawa sa pinulupot 
na kawad na gin to, pilak, at iba pa 
2: anumang pino o maselan ang yari 

o anyo. , 

filing cabinet (fay-ling ka-bi-net) png 
[Ing] : kabinet para sa file. 

Fi*li*pbna8 png [Esp] : republika sa 
timog-silangang Asia na binubuo ng 
arkipelagong may higit sa 7,000 pulo, 
dating kolonya ng Espanya at ipina- 
ngalan kay Haring Felipe : Philip- 

pines j Pilipinas. 

FMi*pf - no png [Esp] 1: mamamayan 
ng Filipinas : Pilipino 2: tawag din 
sa wika nito alinsunod sa Konstitus- 
yong 1973 : Pilipino. 

FMi-pbno pnr [Esp] : may kaugnayan 
sa Filipinas, sa mga mamamayan nito, 
at sa kanilang wika at kultura: Phiup- 

pines, Pilipino. 

fill (fil) pnd [ Ing] 1 : punuin; lagyan 
2: okupahan; palaganapin 3: bara- 
han; pasakan; tambakan 4 : hirangin 
sa isang posisyon 5: busugin. 

filler (fi-ler) png [Ing] 1 : materyales 
na ginagamit na pampasak sa butas; 
pampuno; pandagdag 2 : maikling 
sulatin o maliit na larawang pampuno 
sa puwang sa pahayagan o magasin. 

fillet (fi-ley) png [Ing] 1 : a malaman 
at walang tinik na piraso ng karne 
na nakukuha malapit sa pigi o tad- 
yang b walang tinik na bahagi ng isda 

2 : laso. 

filling (fi-ling) png [Ing] : bagay na 
pampuno 2 : substance na pampasak 
sa butas ng ngipin 3: palaman sa ti- 


napay. 

fill out (fil awt) pnd [Ing] 1 : palaki- 
hin sa kailangang sukat 2: lumaki o 

tumaba. 

fill up (fil ap) pnd [Ing] 1 : punuin 2: 
sulatan. 

film png [Ing] 1 : manipis na balot ng 
sensitibong substance na nakalilikha 
ng larawan : pelikula 2 2 : ang rolyo 
na ginagamit sa paggawa ng pelikula. 

film criticism (film kri-ti-si-sim) png 
[Ing] : kritisismong pampelikula. 

film noir (film nwar) png [Fre] : estilo 

o uri ng pelikulang sinematograpiko 
na kakikitaan ng pesimismo, pata- 
lismo, at panganib. 

f fl’ter png [Ing] 1 : anumang substance, 
tulad ng tela, papel, o suson ng uling 
o buhangin, na maaaring daanan ng 
likido upang salain ang mga dumi o 
solido 2 : anumang kasangkapan,., 

gaya ng tangke, tubo, at iba pa, na 
naglalaman ng gayong substance sa 

pagsala. 

fimbriate (fim-bri-yeyt) pnr [Ing] 1 : 

. Bot Zoo may nakaluyloy na buhok at 
iba pa sa gilid 2 : may makitid na 

gilid. 

final (fay-nal) pnr [Ing] 1 : nasa huh; 
pangwakas : pinal 2 : tiyak; hindi 
mababago : pinal 3: mapagpasiya. 

fi*n6*le png [Ing] 1 s pangwakas na 
bahagi ng musika o pagtatanghal 2: 
katapusan ng gawain. 

finalist (fay-na-list) png [Ing] : kalahok 
sa tampok o huling yugto ng serye 
ng paligsahan. 

finals (fay-nals) png [Ing] 1 : pangwa¬ 
kas na pagsusulit sa kursong pampa- 
aralan 2 : panghuli at mapagpasiyang 
laro, laban, o pagsubok. 

• MW * A 


png [Ing] 


pinansiya 


find (faynd) pnd [Ing] 1 : hanapin 2: 
makita; makatagpo 3: makapulot 4: 
usisain o alamin sa pamaQfiagitan ng 
pag-aaral, pagkukuwenta, o pagsisi- 
yasat 5: maranasan 6: Bat tiyakin at 

ipahayag. 

finders keepers (fayn-ders ki-pers) 
pnr Kol [Ing] \ ang makatagpo ng 
isang bagay ang siyang magmamay- 
ari nito. 

fin de siecie (fen de sye*kle) pnr [Fre] 
1: may katangian ng katapusan ng 
ika-19 siglo 2: dekadente. 

finding (fayn-ding) png [Ing] 1 : pag- 
tuklas; pagkatuklas 2 : ang natuldasan 
3 : konklusyon; kapasiyahan. 


fine (fayn) png [Ing] : multa. 

fine (fayn) pnr [Ing] t : may mataas 
na kalidad 2: magaling; mainam 3: 
pino; dalisay 4: nasa mabuting kala- 
gayan 5 : manipis; matulis. 

fine arts (fayn arts) png [Ing] : ang 
mga sining na may layuning estetiko, 
tulad ng panulaan, musika, lalo na 
ang pagpipinta, eskultura, at arkitek- 

tura. 

fine print (fayn print) png [Ing] : 

nakalimbag na detalyadong impor¬ 
masyon, lalo > na sa mga legal na do¬ 
kumento, kautusan, at iba pa. 

finesse (fi-nes) png [Ing] 1 : kapinu- 
han sa pagganap 2 : kasiningan, lalo 
na sa maparaang pagdadala ng ma- 
hirap o maselang sitwasyon 3: hindi 
halatang manipulasyon. 

fine-tune (fayn-tyun) pnd [Ing] : ayu- 
sin ang mekanismo upang matamo 
ang pinakamahusay na resulta. 

finger (fmg-ger) png [Ing] 1 : daliri 
2: dali. 

finger alphabet (fmg-ger ahfa-bet) 
png [Ing] : anyo ng wika sa pamama- 
gitan ng senyas na gamit ang daliri. 

finger food (fmg-gerfud) png[Ing] : 
pagkain na hindi ginagamitan ng 
kutsara at tenedor; pagkain na maa¬ 
aring kamayin. 

fingering (fing-ge-ring ) png [Ing] 1: 
paraan o sining ng paggamit ng mga 
daliri, lalo na sa pagtugtog ng instru- 
mento 2 : indikasyon nito sa musikang 

nakasulat. 

finger painting (fing-ger peyn-ting) 
png [Ing] 1 : pagpipinta sa pamama- 
gitan ng daliri o palad 2: pinturang 
gawa sa ganitong paraan. 

fingerprint (fing-ger-print) png [Ing] : 
marka na kinukuha sa rabaw ng dulo 
ng mga daliri, karaniwang ginaga¬ 
mit sa pagkilala ng isang indibidwal. 


finish png [Ing] 1 ! wakas; katapusan 2: 
panghuling kayarian ng isang rabaw. 

ffinish pnd [Ing] 1 : tapusin; matapos 
2 : buuin; mabuo. 

finishing-school (fi-ni-symg-is-kul) 
png [Ing] : pribadong kolehiyong 
pambabae na nagbibigay ng pagsa- 
sanay hinggil sa umiiral na moda o 
estilo, gaya sa pananamit, panana- 
lita, o pag-uugali. 

fiord (fyord) png [Ing] : mahaba at 
makipot na bukana ng dagat sa pa- 
gitan ng matataas na talampas. 

fioritura (fyo-ri-tu-ra) pngMus [Ing] : 
nalamuti sa isane himig, karaniwang 







he :: rnttmaasi. -tenn 




uism 





















"I'rll 
i M 




265 


fixation 


kinatha nang biglaan. 

fire (fayr) png [Ing] 1 : apoy 2: sunog 
3: putok. 

9 

fire (fayr) pnd [Ing] 1 : sindihan; pag- 
dingasin 2 : paputukin. 

fire alarm (fayr a-larm) png [Ing] : 
kasangkapan na nagbibigay ng ba- 
bala kung may sunog. 

firearm (fayr-arm) png [Ing] : barfl, 
laio na ang pistola o riple. 

4 

firecracker (fayr-kra-ker) png [ Ing] : 
paputok; rebentador. 

fire drill (fayr dril) png [Ing] : pagsa- 
sanay ng mga gagawin kung may 
sunog. 

fire-eater (fayr-f-ter) png [Ing] 1 : sa- 
lamangkero na nagkukunwaring ku- 
makain ng apoy 2 : tao na mahilig 
makipag-away. 

fire-engine (fayr-en-dyin) png [Ing] : 
trak ng bumbero. 

fire escape (fayr es-keyp) png [Ing] 

: daanan palabas kapag may sunog. 

fire extinguisher (fayr eks-ting-gwi- 

sher) png f Ing]: aparato na may mga 
kemikal para patayin ang sunog. 

firefly (fayr-flay) png Zoo [Ing] : ali- 
taptap. 

fireplace (fayr-pleys) png Ark [Ing] : 

dapugang may tsiminea. 

fire-power (fayr-pa-wer) png [Ing] 1 : 
mapaminsalang lakas ng baril at iba 
pa 2 : kakayahang pinansiyal, intelek- 

tuwal, o emosyonal. 

• • 

fireproof (fayr-pruf) pnr [ Ing] : hindi 
tinatablan ng apoy o matinding init. 

fire station (fayr is-tey-shon) png 
[/rzg-] : himpilan ng bumbero. 

fire-trap (fayr-trap) png [Ing] : gusa- 
ling madaling masunog o walang 
maayos na labasan sakaling masunog. 

firework (fayr-work) png [Ing] 1 : pro- 
duktong nagialaman ng madaling 
magningas na kemikal na lumilikha 
ng pagsabog o kahanga-hangang 
epekto G/paputok 2: bugso ng dam- 
damin, lalo na ng galit 3: pagtatang- 
hal ng talino. 

firing squad (fay-ring is-kwad) png 
[Ing] : pangkat ng mga sundalong 
inatasang bumaril sa tao na nahatulan 
ng kamatayan. 

% 

firm png [Ing] : kompanya o samahan 
sa negosyo. 

firm pnr [Ing] 1 : matigas 2: mahigpit 
3: matibay; matatag 4: hindi nagba- 
bago. 


firmware (ffrm-weyr) png Com [Ing] 
: permanenteng uri ng software na 
nakaprogram sa read-only memory. 

first pnr [/ng] 1 : una 2 : pangunahin; 
primera 3: nangunguna. 

first aid (first eyd) png [Ing] : pangu- 
nang lunas. 

first-born png ,, pnr [Ing] : panganay. 

first-class (first-klas) pnr [Ing] 1 : 
pangunahing uri; primera klase 2: 
mamahalin. 

first cousin (first ka-sin) png [Ing] : 
pins&ng buo. 

first-degree (first-di-gri) pnr Med 
[Ing] : paso sa rabaw ng balat, kaki- 
kitaan ng pamumula. 

first-hand pnr [Ing] : tuwiran mula 
sa orihinal na pinanggalingan. 

first lady (first ley-di) png [Ing] 1 : 
asawa ng pangulo : unang ginang 2: 
babae na nangunguna o natatangi 
sa isang partikular na larang o pro- 
pesyon : unang ginang. 

first name (first neym) png [Ing] : 
unang pangalan. 

first quarter (ferst ku-war-ter) png 
Asn [Ing]: panahong humigit-kumu- 
lang ng isang linggo pagkatapos ng 
bagong buwan na kalahatian ng bu- 
wan ang anyo Cf last quarter. 

first-rate (first-reyt) pnr [Ing] : may 
mataas na uri; napakagaling. 

first things first png [ Ing] : maha- 
halagang bagay na kailangang gawin 
o unahin kaysa iba. 

fiscal (fis-kal) png [Ing] : piskal. 

fiscal (ffs-kal) pnr [Ing] 1 : ukol sa 
pananalapi ng pamahalaan 2: may 
kinalaman sa salapi; pinansiyal : 
piskal. 

fish png [Ing] : isda. 
fish*er*m6n png [Ing] : mangingisda. 

fishery (fi-she-ri) png [Ing] 1: pook 
na hinuhulihan ng isda; pangisdaan 
2: okupasyon, trabaho, o industriya 
ng pangingisda. 

ffsh*net png [Ing] : lambat. 

fishpond (fish-pand) png [Ing] : pala- 
isdaan. 

fishtail (fish-teyl) png [Ing]: anumang 
katulad sa hugis o galaw r ng bun tot 
ng isda. 

fishwife (ffsh-wayf) png f Ing] 1 : ba- 
baeng nagtitinda ng isda 2: babaeng 
magaspang kumilos o maingay. 

fission (ff-syon) png [Ing] 1: pagha- 
hati sa dalawa o higit pang bahagi 
2: Pis ang pagkakahati-hati ng isang 


atomikong nukleo, kasama ng pagla- 
bas ng enerhiya 3: Bio anyo ng asexual 
na pagpaparami sa pamamagitan 
ng pagkahati ng isang magulang na 
organismo sa dalawa o higit pang 
indibidwal na organismo. 

fissure (ff-syur) png [Ing] 1 : bitak, 
karaniwang mahaba at makipot, gawa 
lalo na sa pamamagitan ng pag- 
bagsak, paghati, o pagbiyak ng mga 
bahagi 2: Bot Ana makipot na butas 
sa organ at iba pa, lalo na ang lubog 
na bahagi sa pagitan ng mga sirkom- 
bulusyon sa utak 3: biyak; hati. 

fistula (ffs •tyu*la) png [Ing] 1: Med 
di-karaniwan o tinistis na daluyan sa 
pagitan ng isang hungkag na organ 
at rabaw ng katawan o sa pagitan ng 
dalawang hungkag na organ 2: Zoo 
natural na tubong pampulandit ng 
likido, matatagpuan sa balyena, ku- 
lisap, at iba pa. 

fit png [Ing] 1 : biglaang atake ng epi- 
lepsiya, hysterya, apoplehiya, pag- 
kahimatay, o paralisis, may kawalan 
ng malay o kombulsiyon 2: biglaang 
atake ng sakit o ng mga sintomas nito 
3: sumpong 4: bugso ng damdamin. 

fit pnr [Ing] 1 : angkop; akma; bagay 
2: karapat-dapat 3: nasa mabuting 
kalagayan; malusog 4: nauukol. 

fitting png [Ing] 1 : pagsusuot ng da- 
mit upang alamin kung may dapat 
baguhin sa sukat nito 2: a mga rnu- 
webles at iba pang kasangkapan sa 
isang gusali b bahagi ng kasangka¬ 
pan, aparato, o muwebles. 

fft-ting pnr [Ing] : nauukol; was to; 
nararapat. 


five (fayv) png, pnr [Ing] : lima; singko. 

five-star (fayv- is-tar) pnr [Ing] : ukol 
sa o nabibilang sa mataas na uri. 

fix png [Ing] 1 : kagipitan; gipit na 
kalagayan 2: suliranin 3: ilegal naka- 
sunduan; panunuhol. 

fix pnd [Ing] 1 : gawing matatag o ma¬ 
tibay; higpitan 2: pagpasiyahan, 
pagkasunduan, o tiyakin ang presyo, 
petsa, at iba pa 3: komponihin; ayu- 
sin 4: itanim sa isip 5: itutok ang 
paningin o atensiyon 6 ; ipirme sa 
isang pook. 

fixate (ffx-seyt) pnd [Ing] 1: ituon ang 
paningin 2: Sik a magkaroon ng di¬ 
normal na pagkagiliw sa isang tao o 
bagay b mapigil ang libog sa pani- 
mulang yugto, at maging sanhi ng 
gayong pagkagiliw. ; 

fixation (fix -sey-shon) png 1 : pa^gka- 
tuon 2: pagkahumaling o konsen- 
trasyon sa iisang idea 3: pag-aayos 




fixative 


266 


fleur-de-lis 




i 


a 


i 


i 




4: pagkukulta 5: proseso ng pagka- 
tunaw ng gas at pagiging bahagi nito 
ng solidong compound. 

fixative (fix-sa-txv) png [Ing] : subs¬ 
tance na ginagamit sa pagpapanatili 
ng kulay, buhok, biyolohikong espe- 
simen, at iba pa. 

fixative (ffx-sa-tiv) pnr [Ing\ : pang- 
ayos; pampanatili. 

fixed asset (fixt a-set) png [Ing] : 


anumang an-anang pangmatagaian 
o permanente, gaya ng gusali, lupain, 
kasangkapan, at iba pa, ginagamit sa 
pagpapatakbo ng negosyo at hindi 
balak na ipagbili. 

fixer (ffx-ser) png [Ing] 1: tagaayos o 
nagtatakda 2 : sa potograpiya, sub¬ 
stance na ginagamit sa pagbuo ng 
retrato 3 : tao na nakikipagkasundo 
para sa ilegal na gawain. 

fixture (ffx-tyur) png [Ing] 1: a bagay 
na pinanatili sa isang posisyon b tao 
o bagay na pinanatili sa isang pook 
2: a karera b ang petsa para dito 3: 
Bat mga bagay na nakakabit sa isang 
bahay o lupa at itinuturing bilang 
legal na bahagi nito. 

fl£*fi png [Bil] : kapalit ng sunggud 
na ibinabayad ng mga kamag-anak 
ng nobya. 

flag png [ Ing] : watawat. 

flagellant (fla-dye*lant) png [Ing] : 
plahelante. 

flagellation (fla-dye-ley-shon) png 
[Ing] : plahelasyon. 

fl6g*man png [Ing] : abanderado. 

flag officer (flag o-fi-ser) png [Ing] 

1: opisyal ng hukbong-dagat na may 
karapatang magtanghal ng watawat 
upang ipakita ang kaniyang ranggo 
2: opisyal ng eskuwadra ng hukbong- 
dagat. 

flagpole (flag-powl) png [Ing] : tag- 
dan ng watawat. 

fl£g"Ship png [Ing] 1: barko ng flag- 
officer 2 : ang pangunahing sasakyan 
ng isang kompanya sa barko 3: anu¬ 
mang pinakamahusay o pinakamala- 
king sasakyang dagat o panghimpa- 
pawid. 

flake (fleyk) png [Ing] : taliptip. 

flame (fleym) png [Ing] 1: ningas 2: 

. alab; liyab. 

* 

flamenco (fla-meng-kow) png 1: Mas 
uri ng sinaunang musikang Espanyol 
mula sa Andalucia, tinutugtog lalo 
na sa gitara at kinakanta ng mga 
hitano 2 : sayaw para dito, may kasa- 
mang pagpadyak at pagpalakpak, at 
paikot na galaw ng kamay at braso. 


flame-thrower (fleym-tro-wer) png 
[ Ing] : armas na nagbubuga ng apoy. 

flame tree (fleym tri) pngBot [Ing] : 
kabalyero. 

flamingo (fla*mfng-go) png Zoo [Ing] : 
ibon (family Phoenicopteridae ) na 
mataas, may mahabang leeg at mga 
bind, baiuktot ang tuka, at may bala- 
hibong kulay eskarlata o pink. 

flammable (fley-ma-bol) pnr [Ing] : 
madaling masunog o magliyab. 

flan*dag png Mus [Kal] : feyu. 

Fl£n*ders png [Ing] : medyibal na 

bansa sa kanlurang Europa. 

■ • • 

flan-n6l png [Ing] : pranela. 

flap png [Ing] 1 : piraso ng tela, kahoy, 
papel, at iba pa na ikinabit sa isang 
gilid. karaniwang ginagamit upang 
takpan ang puwang, hal takip ng 
bulsa o nakatuping bahagi ng sobre 
2 : kampay. ' 

flare (flew) png [Ing] 1: a nakasisilaw 
na aandap-andap na apoy o liwanag 
b biglang siklab ng apoy 2: malaking 
ilaw na panghudyat, lalo na sa dagat 
3: Asn biglang pagsabog ng radyas- 
yon mula sa bituin Cf hash 4: unti- 
unting pagluwang," lalo na ng palda 
o pantalon. 

flash png [Ing] 1 : kidlat 2: kislap 3: 
siklab 4: saglit; iglap. 

flashback (flash-bak) png [Ing] : pag- 
babalik-tanaw. 

flash bulb (flash balb) png [Ing] : sa 
potograpiya, bombilyang nagbibigay 
ng saglit na liwanag. 

flash card png [ Ing] : kard na nagla- 
laman ng kaunting impormasyon, 
ipinakikita sa mag-aaral bilang pan- 
tulong sa pag-aaral. 

flasher (fla-syer) png [Ing] 1 : tao na 
mahalay na ipinapakita ang sarili 2 : 
a automatikong kasangkapang gamit 
sa pagpatay-sindi ng ilaw b hudyat sa 
pamamagitan nito 3: tao o bagay na 
humahagibis. 

flash-flood (flash-flad) png [Ing] \ 
biglaang pagbaha dahil sa malakas 
na ulan. 

flashgun (flash-gan) png [Ing] : sa 
potograpiya, kasangkapang lumilikha 
ng matinding kislap ng liwanag, gi¬ 
nagamit sa pagkuha ng larawan sa 
gabi, sa loob ng gusali, at iba pa. 

flash-lamp png [Ing] : iamparang 
kumikislap, nabibitbit, at de-koryente. ✓ 

flashlight (flashdayt) png [Ing] 1: 
plaslayt 2 : kumikislap na ilaw na 
panghudyat, gaya ng ginagamit sa 


parola 3: bugso ng artipisyal na liwa¬ 
nag sa pagkuha ng larawan. 

flashpoint (flash-poynt) png [Ing] 1: 
temperatura na nagliliyab ang singaw 
mula sa langis 2 : yugto o sandaling 

hindi na makontrol ang galit, ngit- 

% 

ngit, at katulad. 

4 

flask png [Ing] 1: sisidlang hugis bote, 
karaniwang gawa sa salamin o metal, 
lalo na ang maliit, malapad, at sapad 
na sisidlan ng alak 2 : makipot ang 
leeg at tila bombilyang bote na gi¬ 
nagamit sa pagpapainit ng likido sa 
laboratoryo. 

flat png [Ing] : paupahang silid o set 
ng mga silid, karaniwang sa isang 
palapag ng gusali, at ginagamit na 
tirahan. 

flat pnr [Ing] 1: pahiga o pahalang : 
plat 2: patag; pantay; sapad : plat 
3: Mus mababa sa tunay o normal 
na tono 

flat-ter pnd [Ing] 1: purihin nang 
labis-labis at hindi tapat 2 : subukang 
pasayahin o kunin ang pabor sa pa- 
mamagitan ng pagpuri 3: bolahin. 

flat-worm png Zoo [big] : bulate (phy¬ 
lum Platyhelminthes) , may sapad na 
katawang walang talaytayan ng dugo. 

flavor (fleyvor) png [Ing] 1: lasa 2: 
substance o katas na nagbibigay ng 
lasa. 

flaw (flo) png [Ing] 1: depekto 2: 
lamat 3: Bat depektong nagpapa- 
walang-saysay sa isang legal na bagay. 

flax png Bot [Ing] : halaman ( Linum 
usitatissimum ) na may kulay asul na 
bulaklak, may himaymay na ginaga- 
wang tela, at butong napagkukunan 
ng langis. 

flea (fli) png Zoo [Ing] : pulgas. 

fleet (flit) png [Ing] : eskuwadron. 

FI6-mish pnr [Ing] : hinggil sa Flan¬ 
ders, tao, o wika nito : Flamengko. 

fiequillo (fle-kibyo) png[Esp] : kaha- 
wig ng bangs ngayon. 

Fle*ri*da png Lit : tauhan sa Florante 
at Laura , kasintahan ni Aladin. 

i 

flesh png [Ing] 1: laman; kalamnan 
2: karne 3: ang katawan, kaiba sa 
isip o kaluluwa, lalo na ang itinutu¬ 
ring na makasalanan 4: lamukot 5: 
kulay ng balat. 

flesh and blood (flesh end blad) png 
[Ing] : katawan at dugo. 

* 

' flesh out (flesh awt) pnd [/ng]: gawing 
makabuluhan o matibay. 

fleur-de-lis (flur-de-li) png [Fre] 1; 
Bot liryo 2: sa heraldry, a disenyo o 






.KwraiK. ]11'iirii■■—IIL t 















1 maw, u ::x 


flex 


267 


flow 


kasangkapang kahugis ng bulaklak 
ng liryo b disenyo ng eskudo ng da¬ 
ting kaharian ng France. 

flex png [Ing] : nahuhubog na kableng 
ginagamit sa pagpapadaloy ng kor- 
yente sa kasangkapan. 

flex pnd [/ng] 1: magbaluktot, iba- 
luktot 2 : sa arkeolohiya, baluktutin 
ang mga bind ng bangkay, at ipatong 
sa tuhod ang baba nito. 

flexible (flex-i-bol) pnr [Ing] 1: kunat 1 
2 : madaling umangkop o iangkop. 

flight (flayt) png [Ing] 1: akto ng pag- 
lipad 2: pag-imbulog 3: paglalakbay 
sa kalawakan 4: iskedyul ng lipad o 
biyahe ng eroplano 5: pangingibang 
pook o paglikas ng mga ibon 6 : serye 
ng baitang 7: paghaginit ng palaso 
8 : mabilis na paglipas ng panahon 
9: pagtakas 10: MU batayang taktikal 
na yunit ng hukbong panghimpa- 
pawid. 

fling png [Ing] 1: paghahagis; pagta- 
tapon 2 : sumpong ng pagpapalayaw 
o di-sibilisadong gawi. 

fling pnd [Ing] 1: itapon o ihagis nang 
malakas 2 : humangos; sumugod 
bigla 3: magsalita nang malakas. 

flint png [Ing] 1: matigas na bato na 
may silica at sumisiklab kapag iki- 
niskis sa asero 2 : ganitong bato na 
ginagamit na pansindi ng sigarilyo : 
humbAd. 

flintlock (flint-lak) png [Ing] : uri ng 
baril na may flint. 

flip chart (flip tsart) png [Ing] : ma- 
laking pad na naitatayo at nabubuklat 
pataas ang mga pahinang tinahi o 
binigkis ang gilid. 

flip-flop (flip-flap) png [Ing] 1: san- 
dalyas, karaniwang plastik at may 
kordong katad sa pagitan ng mala- 
king daliri sa paa at ng katabing 
daliri 2: pabaligtad na pagsirko 3: 
elektronikong sirkito na naililipat 
mula sa isang matibay na estado 
tango sa iba o sa isang di-madbay 
na estado pabalik sa madbay nitong 
estado. 

flip-per png [Ing] 1: malapad at sapad 
na bisig ng pagong, penguin, at iba 
pa, ginagamit sa paglangoy 2 : sapa- 
tos na malapad, hugis dahon ng 
sagwan, karaniwang gawa sa goma, 
isinusuot para sa paglangoy sa ila- 
lim ng dagat. 

flirt pnd [Ing] 1: kumilos nang ma- 
lambing, mapaglaro, at nakatutukso; 
umalembong 2 : paglaruan o harapin 
nang walang-ingat 3: kumislot-kislot; 
kumendeng-kendeng 4: ipagaspas. 


float (flowt) png [Ing] 1 : anumang 
bagay na lumulutang o nagpapalu- 
tang 2: karosa 3: petty cash 4: mga 
flaw sa entablado : footlights 5: 
softdrink na may nakalutang na sor- 
betes. 

float (flowt) pnd [Ing] 1 : lumutang o 
palutangin sa tubig o hangin 2: mag- 
patangay sa agos 3: ialok upang ma- 
bili, gaya ng istak o bond. 

floater (flow*ter) png [Ing] 1 : tao o 
bagay na lumulutang o nagpapalu- 
tang 2 : huwad na botante; flying voter 
3: tao na pabago-bago ang trabaho 
4 : sa bilihan ng sapi, sertipiko ng 
sapi, na kinikilala bilang isang uri 
ng seguridad. 

flock (flak) png [Ing] 1 : kawan 2: 
malaking bilang o pangkat 4: kon- 
gregasyon ng mananampalataya 5: 
pinulbos na lana 6 : retasong tela. 

flock (flak) pnd [Ing] 1 : magtipon- 
tipon 2: magsilipat 3: humugos. 

flog (flag) pnd [Ing] 1 : hagupitin ng 
latigo, pamalo, at iba pa, bilang pa- 
rusa 2 : pilitin ang isang tao na ibunyag 
ang nalalaman, lalo na sa pamama- 
gitan ng pisikal na pagpaparusa. 

flood (flad) png [Ing] 1: pag-apaw ng 
tubig; baha 2 : pagdagsa; paghugos 
3: floodlight. 

floodgate (flad-geyt) png [Ing] 1: 
prinsa 2 : katulad nito na kumokon- 
trol sa pagsabog o bugso ng anuman. 

floodlight (flad-layt) png [Ing] : ma- 
laki at napakaliwanag na ilaw. 

floor (flor) png [Ing] 1: sahig 2: ila- 
lim ng dagat, yungib, o guwang 3: 
palapag 1 4: bahagi ng silid o bulwa- 
gan na pinagdarausan ng pulong 5: 
karapatan na makapagsalita o maki- 
pagtalo. 

floor (flor) pnd [Ing] 1: lagyan ng 
sahig 2: itumba 3: patulugin o pa- 
bagsakin sa pamamagitan ng suntok 
o sipa. 

flooring (flow-ring) png [Ing] : ma- 
teryales na pansahig. 

floor-leader (flor-li-der) png [Ing] : 
pinuno ng isang partido sa isang 
asambleang pambatasan. 

floor manager (flor ma-ne*dyer) png 
[Ing] 1: tagapamahala sa tanghalan 
ng isang produksiyong pantelebis- 
yon 2 : tao na nag-aasikaso sa mga 
kostumer at nangangasiwa sa benta 
ng pamilihan, naytklab, at katulad. 

floor plan (flor plan) png [Ing] : igi- 
nuhit na piano ng mga had at puwang 
ng silid, palapag, o gusali. 


floor show (flor show) png [Ing] : 
palabas na may kantahan, sayawan, 
at iba pa, sa isang restoran o naytklab. 

flop (flap) pnd [Ing] 1 : bumagsak 2: 
kumilos nang asiwa 3: mabigo nang 
lubusan gaya ng pelikula na hindi 
kumita. 

floppy disk (flap*pi disk) png Com 
[Ing] : flexible na magnetikong disk 
para sa pag-iimbak ng datos. 

fl6r png Bot [Esp] 1 : bulaklak 2: noong 
panahon ng Espanyol, pinakama- 
gandang kalidad ng indigo. 

fl6-ra png [Esp Ing] 1 : mga halaman 
ng partikular na rehiyon, panahon, 
o kaligiran Cf fauna 2: listahan ng 
mga ito. 

Flo*r6n*te png Lit: pangunahing tau- 
han sa Flor ante at Laura. 

Florante at Laura (flo-ran-teatlaw-ra) 

png Lit : pinakapopular na akdang 
awit na sinulat noong 1838 ni Fran¬ 
cisco Balagtas, tungkol sa malungkot 
na buhay ni Florante ng kahariang 
Albanya at sa kaniyang pag-ibig kay 
Laura. 

flor de la manana (flor de-la man* 
ya-na) png Bot [Esp] : manan-aw. 

flor-de-nino (flor de nm-yo) png Bot 
[EspJ : paskuwita. 

flor-de-pasion (florde pas-yon) png 
Bot [Esp] : pasyonaryo. 

f 16-res png [Esp] 1 : pinaikling tawag 

sa Flores de Mayo 2: isa sa mga set 
ng mga pitsa sa madyong. 

florescense (flo-re-sens) png [Ing]: 
proseso o panahon ng pamumu- 

laklak. 

FI6*res de Ma*ri*a png [Esp]: Flores 
de Mayo. 

FI6*res de M6-yo png [Esp] : pagdi- 

riwang tuwing buwan ng Mayo bilang 
parangal kay Birheng Maria : alay, 
flores, Flores de Maria. 

floriculture (flo-ri-kuhtyur) png [Ing]: 
plorikultura. 

fl6*rist png [Ing] : tao na nagtidnda 
ng mga bulaklak at halamang orna¬ 
mental. 

flo-tfHa png [Ing] 1 : maliit na plota 
2: pangkat ng mga bangka o maliliit 
na bapor. 

fl6t*sam png [Ing] : lumutang na labi 
ng nawasak na barko. 

flour (fiawr) png [Ing] 1 : arina 2: 
anumang giniling nang pinong-jbino. 

flow pnd [Ing\ 1 : umagos 2: dumaloy; 
bumulwak; dumanak 3: umapaw 4: 
dumagsa. 









1 


flower 


t 


flower (fla-wer) png [Ing] s bulaklak; 
halamang namumulaklak. 


flower girl (fla-wer girl) png [Ing] 1: 
babaeng nagtitinda ng bulaklak, lalo 
na sa lansangan 2 s maliit na batang 
babae na tagapagdala ng mga bu¬ 
laklak ng babaeng ikinakasal. 


flu png [Ing] : trangkaso. 


luctuate (flak-tyu-weyt) pnd [Ing] 
tumaas-bumaba 2: magpabago-ba; 
magpaiba-iba. 


i (flak-tyu-wey-shon) pn± 
igtaas-baba 2: pagpabago 
Daiba-iba : plaktuwasyon 


luency (flu-wen-si) png [Ing] 1 : dulas 
at gaan ng daloy, lalo na sa pagsasa- 
lita o pagsusulat 2: tatas at husay sa 
wika. 


fluent (flu-went) pnr [Ing] : matatas 
magsalita; mahusay sa wika. 


fluid (flu-wid) png [Ing] s substance, 
lalo na ng gas o likido, walang tiyak 
na hugis, may kakayahang dumaloy, 
at umaangkop sa hugis ng sisidlan 
nito Cf likido : fluido. 


fluid (flu-wid) pnr [Ing] Is may kaka¬ 
yahang dumaloy; hindi solido; likido 
2: kaugnay o binubuo ng mga fluid 
3: madaling magbago; hindi mata- 


tag : fluido 


fluido (flu-wi-do) png pnr [Esp] : fluid. 


fluke (fluk) png [Ing] 1 : suwerteng 
pagkakataon 2 : Zoo parasitong uod 
(class Trematoda) 3: Ntk malapad at 
patatsulok na bahagi ng kawit ng 
ankla. 


flunk (flangk) pnd [Ing] 1 : bumagsak 
o ibagsak, gaya sa pagsusulit 2: ma- 
bigo; sumuko. 


f 


.4 

•jt 


:is 


fluorescence (flo-re-sens) png Pis 
Kem [Ing] 1 : buga ng radyasyon, lalo 
na ng nakikitang liwanag ng isang 
substance kapag nalantad sa panla- 
bas na radyasyon, gaya ng x-ray 2: 
katangiang taglay ng isang substance 
na may kakayahan sa pagbuga 3: ang 
radyasyong ibinubuga o inilalabas. 


fluorescent (flo-re-sent) pnr [Ing] : 
may fluorescence. 


fluorescent lamp (flo-re-sent lamp) 
png [Ing] s hugis tubong de-koryen- 
teng ilaw na ang liwanag ay nalilikha 
sa pamamagitan ng fluorescence ng 
pahid ng phosphor sa loob ng tubo. 


1 4 


fluoridate (flow-ri-deyt) pnd [/ng] : 
lagyan ng fluoride ang tubig. 


fluoridation (flow-ri-dey-shon) png 
[Ing] : paglalagay ng fluoride sa inu- 
ming tubig upang maiwasan o ma- 
ibsan ang pagkasira ng ngipin. 


268 


fold 


luoride (flu-rayd) png Kem [1 
binary compound ng flourine. 


fluorine (fio-rin) png Kem [Ing] : 
pinakareaktibong element na di- 
metaliko, nakalalason, at nakaaagnas 
(atomic number 9, symbol Fla). 


lush (flash) png [Ing | 1 : bugso; silakbo 
2 s pamumula 3 s bigla at mabilis na 
agos ng tubig 4s biglang pag-init ng 
pakiramdam 5: hawak na mga bara- 
hang galing lahat sa iisang set, lalo 
na sa poker. 


lush (flash) pnd [Ing] 1 s mamula; 
maging mapula 2 s linisin sa pamama¬ 
gitan ng ragasa ng tubig 3s bulabugin 
4s patagin, pantayin. 


pnr [Ing] 1 
na sa salapi 


png Mus 


flti'tist png [Ing] : plautista. 


il (fluv-yal) pnr [Ing] s nasa 
kaugnayan sa ilog. 


lux (flax) png [Ing] 1 : proseso ng 
pag-agos 2 s paglabas o pagpapalabas 
3 s patuloy na pagbabago 4 s sub¬ 
stance na hinaluan ng metal o iba 
pa 5 s Pis a proporsiyon ng agos ng 
anumang fluid sa isang hatag na area 
b dami ng fluid na dumadaloy sa 
isang area sa isang hatag na panahon 
6: Pis dami ng radyasyon sa isang 
area sa isang hatag na panahon 7 s 
fsfekabuuang electric o magnetic field 
na dumadaloy sa isang rabaw 8 s 
Med abnormal na paglabas ng dugo 
o dumi mula sa katawan. 


& 

fly (flay) pnd [Ing] s lumipad; magpa- 
lipad. 


flyer (fla-yer) png [Ing] 1 s abyador; 
piloto 2: bagay na lumilipad sa isang 
espesipikong paraan 3: hayop o sasak- 
yang mabilis 4 s tao na mapaghangad 
o natatangi; bagay na katangi-tangi 
5 s polyeto. 


flying (fla-ying) pnr [Ing] 1 s lumilipad; 
nakalilipad 2: mabilis 3 s nakalutang 
sa hangin 4s mabilis at maikli 5s sa 
hayop, nakalulundag nang malayo. 


flying saucer (fla-ying s6-ser) png 
[Ing] s sasakyang pangkalawakan, si- 
nasabing pabilog ang hugis, at ipi- 
nalalagay na nagmula kung saang 
planeta s UFO. 


flyleaf (flay-lif) png [/ng] s blangkong 
pahina sa unahan o hulihan ng aklat 


flyweight (flay-weyt) png [Ing] 1 s Isp 
timbang sa boksing, wrestling, at 
weightlifting, nasa pagitan ng light 
flyweight at bantamweight, katumbas 
ng 48-51 kg sa amatyur, at nag-iiba 


kung propesyonal 2 s manlalaro na 
may gayong timbang. 


flywheel (flay-wil) png Mek [Ing] s 
mabigat na disk na pinaiikot o pini- 
pihit ng ehe at nagsasaayos sa takbo 
ng makina. 


FM, daglat (ef-em) [Ing] s frequency 
modulation. 


Fill, symbol (ef-em) Kem [Ing] : fer- 
mium. 


png [Ing] s bisiro. 


oam (fowm) png [Ing] \ s espuma 
substance na kemikal at ginagamit 
pagpatay ng apoy 3: mga suson i 
tila bulang Substance, gaya sa gomai 
ginagamit sa kutson. 


ob (fab) png [Ing] 1 s maliit na bulsa 
sa harap ng pantalon; bulsa para sa 
relos 2 s kadenang ikinakabit sa relos 
at nakabitin sa nasabing bulsa 3: 
anumang palamuting suot sa dulo ng 
gayong kadena. 


kal) pnr [Ing] s pokal 


focal length (fo-kal lenth) png [Ing] : 
ang layo mula sa gitna ng lente o kurba 
ng salamin hanggang sa pokus nito. 


png [Ing] 


fodder (fa-der) png [/ng] 
dayaming pagkain ng It 
at iba pang hayop. 


foetus (fi-tus) png [Ing] : hindi pa 
naisisilang o napipisang anak ng isang 
hayop, lalo na ang hindi pa naisisi¬ 
lang na sanggol na higit walong linggo 
pa lamang na ipinagbubuntis var 
fetus. 


fog (fag) png [Ing] : ulop. 


foggy (fa-gi) pnr [Ing] 1 : maulop 2s 
ukol sa o tulad ng ulop 3: malabo. 


foil (foyl) png [Ing] 1 s malambot na 
espadang pang-eskrima, may apat 
na kanto ang talim, at matulis ngu- 
nit mapurol ang dulo 2 s paligsahan 
sa paggamit nito 3s palara 4: asoge; 
merkuryo. 


foil (foyl) pnd [Ing] : sagkaan; pigilan; 
biguin. 


fol png [Tbo] s bangan Cf kamAlig. 


folacin (fo-la-sm) pngBioK[Ing] : folic 
acid. 


f6 a las png [ Tir] s palayok para sa dugo 
ng pinatay na hayop at ginagamit 
kung pista o pagdiriwang. 


fold png [Ing] 1 s tupi 2s pagtupi 3: 
pliyeges 4s Heo humpak sa mga burol 
5: kurba sa mga suson. 


fold pnd [Ing] 1 s tupiin, itupi 2s tik- 
lupin, itiklop. 
















-fold 


269 


force majeure 


-fold pnl [ Ing : pambuo ng pang-uri 
at pandiwa mula sa kardenal na mga 
numero, nangangahulugang a ang 
bilang ng pag-uulit b binubuo ng 
ilang bahagi, hal twofold. 

* 

f6l*d er png [Ing] x naitutuping pabalat 
o lalagyan ng mga papel: polder. 

fdl'ding bed png [Ing] : kama na nai- 
titiklop, karaniwang gawa sa bakal o 
kahoy. 

foliage (fow-lidz) png [Ing] 1: mga 
dahon 2: Sin disenyo na katulad ng 
dahon. . 

folic acid (fow-lik a*sid) png BioK 
[Ing] : sintetikong anyo ng isang ka- 
bilang sa bitamina ng B complex at 
itinuturing na mabisang gamot sa 
anemia : bitamina B complex, bita¬ 
mina M, folacin, PGA, pteroglutamic 

ACID. 

folio (fowl-yo) png [Ing] 1: papel na 
itiniklop upang maging dalawang 
dahon o apat na pahina ng aklat 2 : 
aklat o manuskrito, karaniwang higit 
sa 27.5 sm ang taas, gawa sa papel 
na itiniklop sa gayong paraan 3: da¬ 
hon o pilyego ng aklat 4: numero 
ng bawat pahina ng aklat. 

folio (fowl-yo) pnr [Ing] : hinggil sa 
aklat na gawa sa folio. 

folk (fok) png [Ing] : tao sa pangkala- 
hatan o sa tiyak na uri. 

folk (fok) pnr [Ing] x ukol sa karani¬ 
wang tao; nagmula o laganap sa 
karaniwang tao. 

folklore (fok-lor) png [Ing] 1: tradis- 
yonal na paniniwala, alamat, kauga* ' 
lian, at iba pa ng mga tao 2 : pag-aaral 
tungkol dito : poklor. 

folk music (fok myii-sik ) png. [Ing x 

musikang-bayan. 

folks (foks) png [Ing] : mga magulang 
o kamag-anak. 

folk singer (fok snnger) png [Ing] : 
manganganta ng katutubong awit. 

folk song (fok song) png [Ing] x awi- 
ting-bayan. 

follicle (fo-li-kel) png Ana [Ing] maliit 
na uka, siipot, o glandula, lalo na 
ang tinutubuan ng buhok. 

follow (fa-low) pnd [Ing] 1: sumunod 
2: sundan 3; maintindihan ang ibig 
tukuyin ng nagsasalita o ng argu- 
mento. 

follower (fa-lo-wer) png [Ing] 1: taga- 
sunod; tagataguyod 2 : tao o bagay 
na sumusunod. 

following (fa-lo-wmg) png [Ing] 1 : 
kalipunan ng mga tagasunod o taga- 


pagtaguyod 2 : mga tao o bagay na 
babanggitin. 

following (fa-lo-wmg) pnr t pnu [Ing] 

: kasunod. 

folly (fo-li) png [Ing] 1: kalokohan 
2 : mahal na gusaling ornamental, 
karaniwang isang tore 3: Tro pala- 
bas na may maaalindog na babaeng 
tagaaliw, lalo na’t kakarampot ang 
suot. 

fo*lii*ton pngMus [Tir] : piyesa ng 
musika ng pangkat ng gong. 

fondle (fan-del) png [Ing] 1: pagka- 
. rinyo 2 : paghimas. 

fondle (fan-del) pnd [Ing] 1: karin- 
yuhin 2 : himas-himasin. 

fondue (fon-du, fon-dyu, fon-du) png 
[Ing Fre] 1: tinunaw na kesong ni- 
lagyan ng pampalasa at pinagsasaw- 
sawan ng tinapay 2: anumang putahe 
na pira-pirasong inilulubog sa ma- 
init o kumukulong likido. 

fontanelle (fon-ta-nel) png Ana [Ing] 

: bumbunan. 

ft 

food (fud) png f Ing] : pagkain. 

food-chain (fud-tseyn) png [Ing] 1: 
pagkakasunod-sunod ng mga orga- 
nismo, nagmumula sa kasunod ang 
pagkain ng bawat isa 2 : serye ng res- 
toran o tindahan ng pagkain na pag- 
aari ng iisang tao o kompanya. 

'fool (ful) png [Ing] : tanga. 

foolproof (ful-pruf) pnr [Ing] : ginawa 
upang hindi magkamali. 

foot (fut) png [Ing] 1: Ana paa 2: pa- 
* anan; puno 1 3: piye 4: baba; ibaba 
5: sa tulang Ingles, batayang sukat 
ng ritmo, binubuo ng pangkat ng 
mga pantig. 

footage (fu-tidz) png [Ing] 1: haba o 
layo na sinusukat sa talampakan o 
piye 2 : dami ng film na ginawa para 
ipalabas o ibrodkast. 

foot-and-mouth disease (fut-end- 
mawt di-sis) png [Ing] : mabilis ma- 
kahawang sakit ng baka, baboy, at 
iba pa, na lumilikha ng lintos sa bu- 
nganga at sa palibot ng kuko. 

football (fut-bol) pnglsp [Ing]: futbol. 

footfall (fut-fol) png [Ing] : yabag. 

foothold (fut-hold) png [Ing] 1 : sala- 
layan ng paa, lalo na sa pag-akyat 2 : 
matibay at ligtas na taguan o kublihan. 

footing (fu-ting) png [Ing] 1: kalaga- 
yan; katayuan 2 : tapakan o salalayan 
ng paa : foothold 3: pundasyon 2 . 

footlights (fut-layts) png [Ing] ; hanay 
ng mga ilaw sa harap ng entablado 
na pantay sa paa ng mga gumaganap: 


FLOAT 5 . 

footloose (fut-lus) pnr [Ing] : mala- 
yang pumunta o gumanap kung ibig. 

footnote (fut-nowt) png [Ing] : talao 
paliwanag na nakalimbag sa ibaba 
ng pahina. 

footpath (fut-path) png [Ing x daan 
para lakaran ng tao : landas 3 . 

foot-pound (fiit-pawnd) png [Ing] : 

yunit ng enerhiya, katumbas ng da¬ 
mi ng enerhiyang kailangan upang 
itaas ang bigat ng isang libra bawat 
layo ng isang talampakan. 

footprint (fut-print) png [Ing] 1 : ba- 
kas ng paa o sapatos 2: Com espasyo 
na pinaglalagyan ng microcomputer 
o anumang hardware 3: pook na 
saklaw ng communications satellite 
o apektado ng ingay sa aircraft. 

footrest (fut-rest) png [Ing]: salalayan 
o patungan ng paa Cf foothold, 
footing. 

footsie (fut-si) pngKol [Ing] x mapa- 
nuksong paglalaro ng mga paa. 

footstep (fut-is-tep) png [Ing] : yabag. 

footstool (fut-is-tiil) png [Ing] : bang- 
kilyo. 

footwear (fiit-weyr) png [Ing] : sa¬ 
patos, medyas, at katulad. 

footwork (fiit-work) png [Ing : pag- 
gamit ng paa sa isports, sayaw, at iba 
pa. 

for pnt [Ing x sapagkat; dahil sa. 

for pnu [Ing 1 : ukol kay; ukol sa 2: 
alang-alang sa 3: sa halaga ng 4; sa. 

for- pnl [Ing] x pambuo ng pandiwa 
at ng deribatibo nito, nangangahu¬ 
lugang a ilayo; iwalay, hal forget, 
forgive b ipagbawal, hal forbid C 
pabayaan, hal forgo, forsake d labis 
o tindi, hal forlorn. 

forage (fo-ridz) png [Ing 1 : pagkain 
para sa mga kabayo at baka 2 : pag- 
hahanap ng pagkain. 

foramen (fo-rey-men) png Ana [Ing x 
butas o daanan, lalo na sa buto. 

forbid pnd [Ing] 1: bawalan; ipag¬ 
bawal 2 : tanggihang ipahintulot ang 
isang bagay o ang isang tao na mag- 
karoon ng isang bagay 3: sawayin; 
sumaway 4 s pumigil, pigilan. 

force (fors) png [Ing x lakas. 

force majeure (fors ma-zhiir) png 

[Fre] 1: di-mapaglabanang pamimilit 
o pamumuwersa 2: di-inaasahang 
pangyayari na dahilan o sanhi ng di- 
pagtupad sa kasunduan o kontrata. 









forceps 


270 


formation 


forceps (for-seps) png [Ing] 1 : kasang- 
kapang pansipit na ginagamit sa 
pag-oopera 2: Bio organ o estruktura 
na kahawig ng forceps. 

fore (for) png [Ing] : harapan o prowa 
ng barko. 

fore (for) pnr [Ing] : nasa harap o ha¬ 
rapan; paharap. 

fore- (for) pnl [Ing] 1 : pambuo ng 
pandiwa, nangangahulugang a nasa 
harap, hal foreshorten b nauuna, hal 
foresee 2 : pambuo ng pangngalan, 
nangangahulugang a nasa harap ng, 
hal forecourt b ang harapan ng, hal 
forehead C sa o malapit sa prowa ng 
barko, hal forecastle d nauuna, hal 
forerunner. 

forearm (for-arm) png Ana [Ing] : 
bahagi ng braso mula sa siko hang- 
gang sa pulso o sa dulo ng mga daliri. 

forearm (for-arm) pnd [Ing] : mag- 
handa o paghandaan. 

forebear (for-beyr) png [Ing] : ni- 
nuno; pinagnunuan. 

forecast (for-kast) png [Ing] : hulao 
taya ng mangyayari, batay sa pagma- 
masid o sa pagsusuri ng impormasyon 
at datos. r 

forecastle (for-ka-sel) pngNtk [Ing] 

1: ang unahang bahagi ng barko na 
kinalalagyan ng silid ng mga tripu- 
lante 2 : maikli at nakaangat na sahig 
sa prowa. 

foreclose (for-klowz) pnd [Ing] 1: 
isara; alisin; harangin 2 : alisin ang 
karapatang tubusin ang isinangla. 

forecourt (for-kort) png [Ing] 1 : ku- 
long na espasyo sa harap ng isang 
gusali 2 : bahagi ng isang gasolina- 
han 3: sa larong tennis, bahagi ng 
court sa pagitan ng linya ng serbisyo 
at ng net. 

foredom (for-dom) png [Ing]: kasang- 
kapang elektroniko na pambutas ng 
hiyas. 

forefather (for-fa-der) png [Ing] 1 : 
ninuno 2 : kasapi ng nagdaang he- 
nerasyon ng isang pamilya. 

forefinger (for-fmg-ger) png [Ing] : 
hintuturo. 

forefoot (for-fut) png [Ing] 1 : alin- 
man sa paang nasa harap ng isang 
hayop na may apat na paa 2: Ntk ang 
unahang bahagi ng kilya ng barko. 

forefront (for-front) png [Ing] : ang 
pangunahing bahagi 2 : ang nau- 
unang posisyon. 

forehand (for-hand) png [Ing] 1: sa 
larong tennis, at iba pa, hampas o 


pagtira sa bola na nakaharap sa ka- 
laban ang palad 2 : ang bahagi ng 
kabayo sa harap ng nakaupong sakay. 

forehead (for-hed) png [Ing] : noo. 

foreign (fo-rin) pnr [Ing] 1: dayuhan; 
banyaga 2: kakaiba 3: anumang 
hindi pamilyar. . 

foreigner (fo-ri-ner) png [Ing] : tao 
na ipinanganak sa o mula sa isang 
dayuhang bansa o pook. 

foreman (for-man) png [Ing] 1 : ka- 
patas : porman 2 : kasapi sa hurado 
na namamatnugot sa kanilang deli- 
berasyon at ang nagsasalita sa panig 
nito, forewoman kung babae. 

foremast (for-mast) pngNtk [Ing] : 
layag na pinakamalapit sa prowa ng 
barko. 

foremost (for-most) pnr [Ing] 1: pa- 
ngunahin; pinakakapansin-pansin o 
katangi-tangi 2 : nauuna; pangharap. 

foremost (for-most) pnb [Ing] : unau 
sa lahat. 

forensic (fo-ren-sik) pnr [Ing] : may 
kaugnayan sa hukuman, lalo na sa 
pagsisiyasat ng krimen. 

foreplay (for-pley) png [Ing] : pag- 
pukaw ng pagnanasa bago magtalik. 

forerunner (for-ra-ner) png [Ing] 1 : 
tagapagbalitang naunang ipinadala 
2 : babala o palatandaan sa mangya¬ 
yari 3 : ang nauna, sinundan, o hina- 
linhan 4: ninuno. 

foresee (for-si) pnd [Ing] : makini- 
kinita; makita o malaman bago ma- 
ganap. 

foreshadow (for-sya-dow) pnd [Ing] : 
magbabala o magpahiwatig ng ma- 
gaganap. 

foresight (for-sayt) png [Ing] : per- 
bisyon. 

f6*rest png [Ing] : gubat; kagubatan. 
forestall (for-is-tol) pnd [Ing] 1 : ma- 

unang kumilos upang mahadlangan 
o maagapan 2 : pangunahan. 

forestry (fo-res-tri) png [/ng] 1: ang 
agham o pangangasiwa sa mga gubat 
2 : kagubatan. 

fo rfrver pnb [Ing] : magpakailanman; 
hanggang-wakas; lagi. 

foreword (for-word) png [Ing] : pau- 
nang salita. 

forfeit (for-fit) png [Ing] 1: multa sa 
paglabag sa kasunduan o pagpapa- 
baya 2 : anumang isinuko bilang 
multa 3: Bat pag-aari o karapatang 
nawala bilang legdl na parusa o multa. 

forge (fordz) png : pandayan. 


forge (fordz) pnd [Ing] 1 : manghu- 
wad ng pirma o dokumento para 
kumita 2 : humubog, lalo na ng me¬ 
tal, sa pamamagitan ng pagpapainit 
at pagpanday. 

* 

forgery (for-dye-rf) png[Ing] : pang- 
huhuwad ng dokumento o pirma. 

for*g6t pnd [Ing] 1 : limutin; kalimutan 
2 : kaligtaan; kumaligta. 

forgive (for-gfv) pnd [Ing] 1 : itigil 
ang pagdama ng galit o sama ng Ioob 
sa isang tao 2: magpatawad, patawa- 
rin; magpaumanhin. 

fork png [Ing] : tenedor. 

forddrn pnr [Ing\ 1 : malungkot at pi- 
nabayaan; nag-iisa 2: nakakaawa ang 
kalagayan o mukhang imbi. 

forlough (fordu) png [Ing] : bakas- 
yong ipinagkakaloob sa mga tauhan 
ng hukbo : porlo. 

form png [Ing] 1 : porma 2: aplikasyon. 

/ . 

-form pnl [Ing] : pambuo ng pang-uri, 
nangangahulugang a may gayong 
anyo, hal cruciform, cuneiform b 
may gayong bilang o dami, hal uni¬ 
form, multiform. 

fdr-mal png pnr [Ing] : pormal. 

formaldehyde (for-mal-di-hayd) png 
Kent [Ingformic acid + aldehyde] : gas 
(CH 2 0) na malinaw, nakalalason, at 
may matapang at nakasusulasok na 
amoy, karaniwang ginagamit na 
sangkap na pantanggal ng mikro- 

byo : METHANAL, PORMALDEHIDO. 

f6r*madfn pngKem [Ing] :walangkulay 
na solusyon ng formaldehyde sa 
tubig na ginagamit bilang pampre- 
serba para sa biyoiohikong specimen 
at iba pa : pormaun, pormalina. 

formalism (for-ma-li-sim) png[Ing] : 
formalismo. 

formadfsTno png [Esp]: mahigpitna 
pagsunod sa mga itinakdang anyo, 
gaya sa sining o relihiyon var por- 
malismo : formalism. 

forma-lfs-ta^ng-f^]: tagapagtagu- 
yod ng formalismo var pormalista. 

formality (for-ma-li-ti) png [Ing] : 
pormalidad. ( 

f6r-mat png [Ing] 1 : hugis at laki ng 
isang aklat, diyaryo, magasin, at ka- 
tulad 2 : estilo o pamamaraan ng 
pagsasagawa ng isang bagay 3: Com 
itinakdang estruktura sa pagpopro- 
seso ng datos : pormat. 

formate (for-meyt) pngKem [/ng] : 
salt o ester ng formic acid. 

formation (for-mey-shon) png [/ng] 
1: akto o proseso ng pagbuo : por- 







:: m-.:: 











former 


271 


fraction 


masyon 2: anumang bagay na nabuo : 
pormasyon 3: estruktura o pagkaka- 
ayos ng mga bahagi : pormasyon 4: 
hanay : pormasyon 5: Geo pagkakati- 
pon ng mga bato na may magkaka- 
tulad na katangian : pormasyon. 

f6r*mer png [Ing] 1: taq o bagay na 
gumawa o bumuo; tagapagtatag 2 : 
Ele balangkas na iniikiran. 

f6r*mer pnr [Ing] 1: ukol sa o nang- 
yari na noon o nang higit na maaga 
2: dati 3: ang unang nabanggit. 

formica (for-mf-ka) png [Ing] : mati- 
gas at matibay na laminadong plastik. 

formic acid (for-mika-sid) pngKem 
[Ing] : acid (HCOOH) na walang 
kulay, nakapangangati, madaling su- 
mingaw, at matatagpuan sa likidong 
inilalabas ng langgam. 

formication (for-mi-key-shon) png 
[Ing] : pakiramdam na may guma- 
gapang na mga langgam sa balat. 

formula (for-myu-la) png [Ing] : por- 
mula. 

formulary (for-myu-la-ri) png [Ing] : 
pormularyo. 

fornicate (for-ni-keyt) pnd [Ing] : 
magtalik nang kusa ang hindi mag- 
asawa. 

forsake (for-seyk) pnd [Ing] 1 : itak- 
wil; magbitiw; pabayaan 2 : lisanin o 
iwanan ang pagkakaibigan o samahan. 

f6rt png [Ing] : kuta. 

f6r*te png [ltd] 1: galrng o talento ng 
isang tao 2: Mus bahagi ng komposis-, 
yon na kailangang tugtugin o awitin 
nang malakas. # 

f6rte pnr, pnb Mus [Ita] : malakas at 
makapangyarihan ang tunog. 

fortepiano (for-te-pi-ya-no) pngMus 
f Ing] : piyano, lalo na ang instru¬ 
ment noong siglo 18 at unang ba¬ 
hagi ng siglo 19. 

forthcoming (forth-ka-ming) pnr: 
nalalapit; parating. 

» y 

fortification (for-ti-fi-key-shon) png 
[Ing] 1: pagpapalakas o pagpapatibay 
2: Mil a sining o agham sa pagpapa¬ 
lakas o pagpapatibay b mga gawaing 
nagpapalakas o nagpapatibay sa po- 
sisyon o kinalalagyan c tanggulan. 

fortify (for-ti-fay) pnd [Ing] 1: mag- 
laan o bigyan ng pampalakas o pam- 
patibay laban sa mga pagsalakay 2: 
palakasin 3: dagdagan ng sustansiya 
ang pagkain, lalo na ng bitamina. 

fortissimo (for-ti-si-mo) pngMus 
[Ita] : bahagi ng komposisyon na 
kailangang tugtugin o awitin nang 


napakalakas. 

fortissimo (for-ti-si-mo) pnr, pnb Mus 
[Ita] : napakalakas at lubhang ma¬ 
kapangyarihan ang tunog. 

fortnight (fort-nayt ) png [Ing] : dala- 
wang linggo. 

fortnightly (fort-nayt-li) png [Ing] : 

magasin at iba pang publikasyon na 
inilalathala tuwing ikalawang linggo. 

f6rt*ran png Com [Ing] : mataas na 
antas ng lengguwahe sa program¬ 
ming, karaniwang ginagamit sa siyen- 
tipikong kalkulasyon. 

fortress (for-tres) png [Ing] : moog; 
garison. 

Fort Santiago (fortsan-ti-ya-go) png 
[Ing] : Fuerza de Santiago. 

fortuitous (for-tyu-i-tus) pnr [Ing] : 
sanhi o inilalarawan nang di-inaa- 
sahan; sa di-sinasadyang pagkakataon. 

fortune (for-tyun) png [ Ing] 1: kapala- 
ran : portuna 2 : suwerte o kama- 
lasan : portuna 3: malaking kayama- 
nan; malaking salapi : portuna. 

forty (for-i) png [Ing] : apatnapu; ku- 
warenta. 

f6*rum png [Ing] 1: kumperensiya : 
porum 2: peryodiko at iba pa na 
nagbibigay ng pagkakataon para sa 
pagtalakay 3: husgado o tribunal. 

fdrward pnr [Ing] 1: pasulong; pa- 
harap 2 : unahan; nasa unahan; 
nangunguna 3: Ntk tumutukoy sa 
unahang bahagi ng isang barko 4: 
sa koinersiyo, tumutukoy sa hinaha- 
rap na paggawa, paghahatid, at iba 
pa. 

f6 # sil png [Esp] 1 : labi; bakas ng dating 
buhay na bagay 2 : tao na napag-iwanan 
ng panahon : fossil. 

f6s*sil png [Ingfossil] : fosil. 

f6s*ter pnd [Ing] 1 : a itaguyod ang 
paglaki o pag-unlad; alagaan o mag- 
alaga b pasiglahin o buhayin ang loob 
2: sa mga pagkakataon o kalagayan, 
gawing paborable; sang-ayunan. 

fo*tO*sfn*te'Sis pngBioK[Esp] : pho¬ 
tosynthesis. 

foul (fawl) pnglsp [Ing] : paglabagsa 
alituntunin. 

foul (fawl) pnr [Ing] 1 : mabaho; ma- 
dumi 2 : hindi makatarungan; salu- 
ngat o hindi ayon sa mga tuntunin 
ng isang laro at iba pa 3: sa beysbol, 
nasa labas ng takdang guhit 4: ma- 
amoy. 

foundation (fawn-dey-syon) png [Ing] : 
pundasyon. 


founder (fawn-der) png [Ing] 1: tao 
na nakatuklas, nagtayo, o nagbuo ng 
isang samahan : pundador 2: pama- 
maga'sa paa ng kabayo dahil sa 
sobrang trabaho 3: rayuma sa kalam- 
nan ng dibdib ng kabayo. 

foundry (fawn-dri) png [Ing] 1: ga- 
waan o pagawaan ng molde 2 : pag- 
momolde ng metal. 

fountain (fawn-ten) png [Ing] 1: bu- 
kal ng tubig na ginawa bilang pampa- 
lamuti o para inuman 2 : estruktura 
para sa pirmihang pampublikong 
gamit ng tubig-inumin 3: likas na 
bukal ng tubig 4: sa pisikal o abstrak- 
tong kamalayan, ang pinagmulan o 
pinanggalingan. 

fountain pen (fawn-ten pen) png 
[Ing] : plumang may lalagyan ng 
tinta para sa tuloy-tuloy na paggamit: 
pontempen. 

four (for) png pnr [Ing] : apat; kuwatro. 

four o'clock plant (for o-klak plant) 
png Bot [Ing] : alas-kuwatro. 

fourteen (for-tin) png, pnr: labing- 
apat; katorse. 

fourteenth (for-tinth) pnr [Ing] : 
panlabing-apat; ikalabing-apat. 

fourth, (forth) pnr [Ing] : pang-apat; 
ikaapat. r 

fowl (fawl) png Zoo [Ing] 1: hayop na 
gaya-ng manok, itik, gansa, at katulad 
2 : ang karne ng mga ito. 

fox (fax) png Zoo [Ing] : tumanggong. 

foxhole (fax-howl) png [Ing] 1: Mil 
butas sa lupa na ginagamit na taguan 
laban sa paputok ng kaaway 2: pook 
na silungan o kublihan. 

foxtail (fax • teyl) png Bot [ Ingfox+tail] 

: buntot-pusa. 

foxtrot (fax-trat) png [ Ing] 1: sayaw 
pang-ballroom na may mabagal at 
mabilis na hakbang, indak, o kilos 
2 : ang musika para dito. 

foyer (fo*yey) png [Ing] : pambungad 
na bulwagan o anumang malawak 
na bahagi ng hotel, teatro, at katulad. 

fr, daglat [Ing] : franc. 

Fr, symbol (ef-ar) Kem [Ing] : francium. 

fractal (frak-tal) png Mat [Ing] : kurba 
o heometrikong hugis, na katulad 
ang katangiang pang-estadistika ng 
bawat bahagi sa kabuuan. 

fractal (frak-tal) pnr Mat [Ing] : may 
kaugnayan sa fractal. 

fraction (frak-shon) png[Ing] 1: nu- 
merikong kanticlad na hindi isang 
buong bilang, hal V 2 , 0.5 : kebrAda 
2 : maliit na bahagi o piraso ng isang 












J 


fractional 


272 


freemasonry 


► r, * 

t i 


Xt- • 


V % 

*! 

T: 

r. 

V 


'S'.' 


■h 


'i r 


buo : kebrada 3: bahagi ng isang ha- 
long nahiwalay sa pamamagitan ng 
distilasyon at iba pa 4: Pol anumang 
organisadong salungat na pangkat, 
lalo na ang pangkat ng komunista sa 
isang di-komunistang organisasyon 
6: paghahati ng Eukaristikong ti- 
napay. 

fractional (frak-sho-nal) pnr [ Ing] 1 : 
may kaugnayan sa fraction 2 : hindi 
buo; kakaunti 3: Kem tumutukoy sa 
paghihiwalay ng mga bahagi ng isang 
halo sa pamamagitan ng paggamit 
ng iba’t ibang pisikal na katangian 
ng mga ito. 

fracture (frak-tyur) png [Ing] Is bi- 
tak o pagkabitak, lalo na sa buto o 
kartilago; bali o pagkabali 2 : ang 
makikitang rabaw sa kabibitak na 
bato o mineral. 

fragile (frad-yil; frad*yayl) pnr [Ing] 

1 : babasagin; madaling mabasag 2 : 
payat 3: mahina, lampa. 

fr6g*ment png [Ing] 1 : bahagi na na- 
pigtal o napilas 2 : maliit at hiwalay 
?r ha bahagi 3: ang nalabi o di-tapos 
na bahagi ng isang akda. 

frig*ment pnd [Ing] : hatiin o mahati 
sa maliliit at hiwa-hiwalay na bahagi. 

fragmentation (frag*men*tey*shon) 
png [Ing] : proseso ng pagkakahiwa- 
hiwalay. 

fragrance (frey-grans) png [Ing] 1 : 
bango; halimuyak 2 : kaaya-ayang 
amoy. 

fr6*M6 png [Esp] : sa simbahang Ka- 
toliko Romano, kasapi sa alinmang 
ordeng panrelihiyon ng mga lalaki, 
gaya ng Agustino, Dominiko, Pran- 
siskano, at Heswita var prayle : friar. 

Wekpng [Ingfrac] : tailcoat. 

frame (freym) png [Ing] t : lalagyan 
ng larawan o retrato; kuwadro 2 : 
hamba 3: anumang batayang estruk- 
tura 4: suporta ng salamin 5: laki o 
mismong estruktura ng isang hayop 
o halaman 6: balangkas 7: kaayusan 
ng isang piano o sistema 8 : pansa- 
mantalang lagay ng pag-iisip o kai- 
sipan 9: partikular na imahen o ek- 
sena sa pelikula o telebisyon. 

frame (freym) pnd [Ing] 1 : ilagay sa 
kuwadro 2 : balangkasin sa iisang 
disenyo o piano 3: ibagay; iangkop; 
itugma 4; ipagkanulo; ikasabwat. 

Frame-up (freym-ap) png Kol [Ing] : 
sapakatan, lalo na upang idiin ang 
walang kasalanan. 

Framework (freynvwork) png [Ing] 

1: anumang estruktura na sumasa- 


lalay 2 : balangkas; batayang sistema. 

franc (frangk) png [Ing] : batayang 
yunit ng salapi sa France, Belgium, 
Switzerland, Luxemburg, at ng ilang 
bansa sa Africa : prAngko. 

franchise (fran-tsayz) png [Ing] : 
prangkisa. 

Franciscan (fran• sis♦ kan) png [ Ing] i 
Pransiskano. 

francium (ffan-sfyum) png Kem [Ing]: 
radyoaktibong element sa pangkat 
ng alkali metal (atomic number 87, 
symbol Fr). 

Francophile (frang-ko-fayl) png [ Ing] i 

tao na mahilig sa France o sa French. 

francophone (fr an g • ko • fown) png 

[Ing] : tao na French ang wika.' 

frangipani (fran-dyi-pa-ni) png Bot 
[Ing] 1: punongkahoy o palumpong 
(genus Plumeria) na katutubo sa tro- 
pikong Amerika 2: ang pabango 
mula sa halamang ito. 


franglais (fran-gley) png [IrefrencHt 
anglais] : French na hinaluan ng-mga 
salitang Ingles. 

frank (frangk) pnr [Ing] : prangka. 

frankfurter (frangk*fer*ter) png [Ing ]: 
sorisong gawa sa tinapa at nilutong 
karne ng baka o baboy, at maaaring 
may balot o wala, 

frankincense (frang-kin-sens) png 
[Ing] : insenso. 

frappe (fra-pey) png [Fre] : anumang 
inumin na nilagyan ng yelo. 

frappe (fra*pey) pnr [Fre] : nagyeyelo; 
pinalamig. 

frascati (fras-ka-ti) png [ltd] ; alak 
mula sa rehiyon ng Frascati, Italy. 

fraternity (fra-ter*ni*ti) png [Ing] 1: 

banal na kapatiran 2 : pangkat ng 
mga tao na may iisang interes o pro- 
pesyon 3: kapatiran ng mga estud- 
yanteng lalaki sa isang unibersidad 
o kolehiyo. 

fratricide (ffa*tri»sayd) png [Ing] 1 : 

pagpatay sa kapatid 2 : tao na puma- 
tay sa kaniyang kapatid. -f 

fraulein (fro-layn) png[Ger] 1 : dalaga 
2 : tawag pamitagan sa dalaga. 

freak (frik) png [Ing] 1 : abnormal 
na tao, hayop, o bagay 2 : anumang 
bagay na hindi normal o hindi pang- 
karaniwan; kakaibang pangyayari 
3: biglaang sumpong; kapritso. 

freckle (frek*kel) png [Ing] : mapus- 
yaw na kayumangging batik sa balat 
dulot ng pagkabilad sa araw. 


free (fri) pnr [7?zg] 1: malaya; hindi 
alipin o wala sa kontrol ninuman 2 : 
may pansariling karapatan at layang 
pampolitika at panlipunan 3: hindi 
sumasailalim sa paniniil ng dayuhan 
o panlulupig ng diktador 4: walang 
humahadlang o sumusupil 5: ipinag- 
kakaloob nang walang bayad; libre 
6: Pis hindi nababago ng panlabas 
na puwersa 7: Kem hindi naihahalo 
o naisasama sa iba, hal free oxygen. 

-free (fri) pnl [Ing] : parnhuo ngpang- 
uri na nangangahulugang malaya o 
libre sa, hal duty-free, trouble-free. 

freebie (frf-bi) png [Ing] : bagav na 
ibinibigay nang walang bayad. 

freedom (fri-dam) png [Ing] 1 : kala- 
yaan 2 : kalagayan ng pagiging malaya 
sa pagkilos. 

free enterprise (fri en-ter-prays) png 
[Ing] : sistema ng ekonomiya batay 
sa pribadong pagmamay-ari at pag- 
; papatakbo ng mga ugnayan ng pro- 
duksiyon nang halos walang kontrol 
ng pamahalaan. 

free-for-all (fri-for-ol) png [Ing] : la- 
bulabo. 

free hand (fri hand) png [Ing] ; kala? 
yaan sa pagkilos sa sariling pagpa- 
pasiya. 

9 

freehand (frf-hand) pnr [Ing] : iginti- 
hit ng karnay nang walang espesyal 
na instrumento o gabay. 

freelance (fri-lans) pnr [Ing] 1 : nag- 
tatrabaho nang walang amo o hindi 
namamasukan 2 : naglilingkod sa 
isang samahan nang hindi nakata- 
lagarito. 

freelancer (fri-ian-ser) png [Ing] ; 
tao na karaniwang may sariling tra- 
baho, at nag-aalok rig pansainanta- 
lang serbisyo kapalit ng bayad para 
sa partikular na gawain. 

freeloader (fri-lowder) png [Ing] 1: 
tao na umaasa sa iba para makakain 
o makainom 2: pasanin ng iba. 

free love (fri lav) png [ Ing] : sexual 
na ugnayan ayon sa kagustuhan at 
walang kasal. 

free market (fri mar-ket) png [Ing] : 
pamilihan na ang malayang kompe- 
tisyon ang nagdidikta ng presyo ng 
bilihin. 

• • \ 

_ . . f 

Freemason (fri-mey*son) png [Ing] : 
kasapi ng isang pandaigdigang sama¬ 
han para sa pagtutulungan at kapa¬ 
tiran, may ritwai at lihim na mga 
senyas : Mason. 

freemasonry (fri-mey-son-rf) png 
[Ing] 1: ang sistema at institusyon ng 





I" 





















































































































freestyle 


273 


frit 


mga freemason 2: ang lihim na kapa- 
tiran. ^ 


rench toast (frentz towst) png [Ing ]: 
tinapay na nilagyan ng mantekilya 
ang isang panig at tinosta ang kabila. 


freestyle (fris-tayl) png [ Ing ] 1 : mala- 
yang paggamit ng anumang estilo 2 : 
estilo ng paglangoy. 

freethinker (fri-ting-ker) png [Ing] : 
tao na bumubuo ng sariling opinyon 
batay sa katwiran sa halip na sa auto- 
ri(Jad o tradisyon, lalo na sa panini- 
walang panrelihiyon. 

free verse (frf vers) png [Ing] : ma- 
layang taludturan. 

s 

free wheel (fri wil) pnd [Ing] 1: su- 
makay ng bisikleta nang hindi tuma- 
tapak sa pedal 2: kumilos nang 
walang hadlang o hirap. 

freeze (friz) png [Ing] 1: pagpapayelo; 
pagyeyelo 2: pagpapalamig nang 
mabuti 3 : panahon ng matinding 
lamig 4: biglaang pagtigil. 

9 

freeze (friz) pnd [Ing] 1: gawing yelo; 
maging yelo o solido dahil sa lamig 
2: palamiging mabuti 3: tumigil nang 
biglaan 4: panatilihin. 

■ 

freezer (fri-zer) png [Ing] : kabinet 
o silid na palamigan ng mga iniimbak 
na pagkain. 

freight (ffeyt) png [Ing] 1: pagdadala 
o paghahatid ng mga bilihin, kara- 
niwang higit na mabagal at mura 
kaysa express delivery 2 : mga bili- 
hing isinasakay o inilululan sa barko 
o eroplano; kargo 3: bayad sa gayong 
paghahatid. 

freighter (frey-ter) png [Ing] 1: sasak- 
yang dagat o panghimpapawid na 
sadyang naghahatid ng freight 2: a 
tao na tagatanggap at tagahatid ng 
freight b tao na nagpapadala ng 
freight c tao na naglululan ng freight. 

French (frentz) png [Ing] 1: mama- 
mayan at kultura ng France 2s wika 
ng France, ginagamit din sa Belgium, 
Switzerland, Canada, at iba pang 
pook : Pranses. 

french bread (frentz bred) png [Ing]: 
mahaba at malutong na puting tinapay. 

french fries (frentz frays) png [Ing] : 
piraso ng patatas na ipiniprito nang 
lubog sa mantika. 

fr6nch horn (frentz horn) pngMus 
[Ing] : instrumentong hinihipan, yari 
sa brass, at paikot ang mahabang 
katawan na maluwang ang isang dulo. 

french kiss (frentz kis) png [Ing] -: 
halik na ipinapasok ang dila sa bibig 
ng kapareha. 

french leave (frentz liv) png [Ing] : 
pagliban o pag-alis nang walang 
paalam. 


french window (frentz win-dow) png 
[Ing] : pares ng bintana na tila pinto, 
may bisagra sa patayong gilid ng 
hamba, at bumubukas sa gitna. 

frenzy (fren-zi) png [Ing] 1: pagkahi- 
bang; kahibangan 2: silakbo o siklab. 

freon (fri-yon) png [Ing] : alinman sa 
pangkat ng halogenated hydrocar- 
boifna maaaring may fluorine, chlo¬ 
rine, at bromine, at ginagamit na 
aerosol o refrigerant. 

frequency (fri-kwen*si) png [ Ing] : 
dalasan. 

frequency modulation (frf-kwen-si 
mo-dyudey*shon) png [Ing] 1 : pag- 
babago sa frequency 2: paraan o sis- 
tema ng brodkasting na nagpapadala 
ng signal sa pamamagitan ng pagba- 
bago sa frequency : FM. 

frequent (frf-kwent) pnr [Ing] 1: ma- 
dalas; malimit 2 : kinagawian; pala- 
gian 3: madami. 

fresco (fres-kow) png Sin [Ing] : pa¬ 
raan o sining ng pagpipinta sa basa 
at bagong lagay na plaster upang 
manuot ang kulay. 

fresh pnr [Ing] 1 : sariwa 2: hindi pa 
nagagamit o kilala 3: hindi bulok o 
kupas 4: maaliwalas. 

fr6sh-man png [Ing] : estudyante na 
nasa unang taon sa mataas na paa- 
ralan o unibersidad. 

♦ 

freshwater (fresh-wo-ter) pnr [Ing] 

1: nasa o galing sa tubig tabang 2: 
hindi nagmula sa dagat. 

fret png [Ing] 1 : pampalamuting di- 
senyo, karaniwang binubuo ng serye 
ng mga tuwid na linyang pahalang 
at patayo 2: Mus traste 3: pagkali- 
galigngisip. 

fret pnd [Ing] 1 : maging balisa; ma¬ 
ging bugnutin o sumpungin 2: ngu- 
matngat; ngatngatin 3: gumasgas; 
gasgasin. 

fretsaw (fret-so) png [Ing] : lagaring 
may makitid na talim na nakalagay 
sa isang balangkas, ginagamit sa pag- 
putol ng maninipis na tabla ayon sa 

padron. 

fr6t*work png [Ing] 1 : palamuting 
kahoy na gawa sa pamamagitan ng 
fretsaw 2: kalado 1 . 

Freudian (Froy-dyan) pnr Sik [Ing 
Freud+ian] : may kaugnayan kay Sig¬ 
mund Freud o alinsunod sa kaniyang 
mga teorya, pamamaraan, o aral, 
lalo na kung tumutukoy sa kahala- 


gahan ng sexualidad sa pag-uugali 
ng tao. 

fre-yan png [Tbo] : huling araw ng 
linggo na binubuo ng limang araw. 

friar (fra-yar) png [Ing] : fraile. 

fricassee (frf*kas*si) png [Ing]: pina- 
kuluan o piniritong mga piraso ng 
kame na inihahain kasama ng mala- 
pot na puting salsa. 

friction (frfk-shon) png [Ing] 1: pag- 
kiskis ng isang bagay sa isa pang ba- 
gay; pagkaskas 2: hidwaan. 

Friday (fray-dey) png [Ing] : Biyemes. 

fridge (frids) png [Ing] : pinaikling 

tawag sa refrigerator. 

fried (frayd) pnr [Ing] : prito. 

% 

friend (frend) png [Ing] : kaibiganl 

frieze (friz) png Ark [Ing] : pahalang 
na bahagi ng entablatura, nasa p^- 
gitan ng architrave at kornisa. 

frigate (fri-git) png Ntk [Ing] : pam- 

patrolyang bapor na higit na malalvi 
sa destroyer. 

Frig-ga png Mit [Ing Nor] : asawa ni 
Odin at diyosa ng mga ulap, ng la- 
ngit, at ng pag-ibig ng mag-asawa. 

fright (frayt) png [Ing] : pakabigla o 
sobrang takot; sindak. 

frigid (fri-dyid) pnr [Ing] 1: napaka- 
lamig 2: kulang sa pananabik; ma- 
tamlay 3: walang malasakit. 

frijoles (fri-yo-les) pngBot [Esp]: bean. 

frill (fril) png [Ing] : mahabang piraso 
ng puntas o telang inilulupi at ikina- 
kabit na dekorasyon sa gilid ng almo- 
hadon, leeg ng blusa, at iba pa. 

fringe (frindz) png [Ing] 1: mga sinulid 
na ginagawang palawit, ikinakabit sa 
gilid bilang dekorasyon 2: paligid; 
labas na gilid 3: fringe benefit. 

fringe benefit (frindz be-ne-fit) png 
[Ing] : dagdag na benepisyo sa isang 
empleado, bukod sa suweldo. 

frippery (fri-pe-ri) png [Ing] 1 : ma- 
rangya o di-kailangang palamuti, 
lalo na sa damit 2: pagmamarangya 
sa pananalita, estilong panliteratura, 
at iba pa. 

frisbee (fris-bi) png [Ing] : malukong 
at plastik na disk, pinararaan nang 
mabilis sa hangin bilang laro. 

frisk pnd [Ing] 1 : lumundag-lundag 
2 : kapkapan. 

frit png [Ing] 1: pinulbong halo ng 
buhangin at pampakapit ng hinang, 
ginagamit sa paggawa ng salamin 2: 
malabubog na komposisyon na ga- 
mit sa paggawa ng porselana, es- 








fritter 


274 


full-blown 


malte, at iba pa. 


frit*ter /mg [/ng] : piraso ng prutas, 
karne, at iba pa na inilulubog sa but¬ 


ter at ipimpnto. 


frit-ter pnd [Ing] 1 : aksayahin; saya- 
ngin 2 : pagpira-pirasuhin. 


frock (frak) png [Ing] 1 : damit ng 
babae : bestida 2 : sotana. 


frog (frag) png Zoo [Ing] : palaka. 


frogman (frag-man) png [Ing] : tao 
na bihasa sa pagsisid at may kasuotan 
at kagamitang pang-ilalim ng tubig. 


rolic (fro-lik) png [Ing] 1 : kasaya 
pagsasaya 2 : biruan; tuksuhan. 


from pnu [Ing] 1 : mula sa; galing sa 
2 : sa; dahil sa. 


front png, pnr [Ing] 1 : unahan 2: ha- 
rap; harapan 3: bungad; bukana 4: 
patsada. 


frontage (fron*tidz) png [Ing] 1: 
harapan ng isang gusali; patsada; 
delantera 2: hanggahan sa harap 3: 
haba o sukat ng gayong hanggahan. 


r6n*tal pnr [Ing] : sa harap 
harapan. 


fr6n*tl pnglsp [Esp] : sajai-alai, harap 
na dingding o pader ng kantsa. 


frontier (Tron-tir) png [Ing Ere] 1: 
hanggahan 2 : bago at hindi pa na- 
gagalugad na larang, gaya sa agham. 


frontispiece (fron-tis-pis) png [Ing] 
1: pahina na may larawan o ilustras- 
yon, kaharap ng pahina ng pamagat 
ng aklat 2 : harapan ng isang gusali. 


front line (front layn) png Mil [ Ing] : 
unang hanay. 


fr6nt man png [Ing] 1 : tao na nagta- 
takip sa iba 2 : sa brodkasting, ang 
host ng programa 3: pangunahing 
kasapi ng banda. 


fr6n*ton pnglsp [Esp] 1 : pader na pi- 
nagpupukulan ng bola sa larong jai 
alai 2: palaruan ng jai-alai. 


fr6nt page (front peydz) png [Ing] : 
ang unang pahina ng pahayagan, 
lalo na ang naglalaman ng mahaha- 
laga at katangi-tanging balita. 


front runner (front ra-ner) png[Ing] 
1: kalahok na nakikini-kinitang ma- 
nanalo 2 : atleta o kabayong nangu- 
nguna sa takbo. 


frost png [Ing] 1 : pagyeyelo; pamu- 
muo o pagtigas dahil sa lamig 2 : 
lamig ng temperatura na sapat na 
makapagpayelo 3: namuong hamog 
dahil sa lamig. 


fr6s-ting png [Ing] 1 : icing 2: magas- 
pang na rabaw ng salamin. 


froth png [Ing] 1 : bula 2: linab. 


rown (frawn) pnd [ Ing] 1 : magkunot 
ng noo 2: magpahayag ng pagtanggi 
3: sumimangot. 


fr6*zen pnr [Ing] 1 : elado 2: namuo 
sa lamig 3 : hindi makakibo. 


ructose (fruk-tows) pngKem [Ing] : 
simpleng asukal na nakukuha sa 
pulut-pukyutan at mga prutas (For¬ 
mula: C 6 H 12 0 6 ) : LAEVULOSE. 


fru-gal pnr [Ing] : matipid; hindi ma- 
pag-aksaya. 


fruit (frut) png [Ing] 1 : bunga 2: re- 
sulta ng isang aksiyon. 


fruit (frut) pnd [Ing] : magbunga. 


(fru-tar-yan) 
prutas ang k 


fruiterer (fm-te-rer) png [Ing] : pru- 


tera. 


rustration (frus 
kabiguan; pagk 


fry (fray) png [Ing] 1 : mga panloot).;' 
na bahagi ng hayop 2 : pritong isda; 
manok, karne, at iba pa 3: semilya 
ng isda 4 : anak ng iba pang nilalang. 
na maramihan kung isilang, gaya ng 
bubuyog at palaka. 


pnd 


fryer (fra-yer) png [Ing] 1 : tao na 
nagpiprito 2 : kawali at katulad na 
ginagamit sa pagpiprito 3: manok 
na may laking maaari nang iprito. 


uchsia (fyu-sya) png [Ing] 1 : hala- 
mang ornamental (genus Fuchsia) 2: 
matingkad na pulang may pagkalila. 


fuck (fak) png [Ing] t : karat 2: tao 
na kinarat. 


fudge (fadz) png [Ing] 1 : matamis na 
toffee na may gatas, asukal, at katulad 
2 : kalokohan; walang kuwentang 
bagay 3 : kasinungalingan; panlilin- 
lang 4: pahabol na balita. 


fuel (fyu-wel) png [Ing] 1 : gasolina 
2 : kahoy, langis, at katulad na ma- 
teryales na pinagkukunan ng init o 
enerhiya 3 : pagkain na napagkuku- 
nan ng enerhiya 4: materyales na pi¬ 
nagkukunan ng enerhiyarig nuklear 
5 : anuman na nakapagpapaigting ng 


pagnanasa, 


fuero (fwe*ro) png Pol [Esp] : kalipu- 
nan ng mga batas. 


Fuerza de Santiago (fu wer sa de 

san-ti-ya-go) png : kuta na kasudlong 
ng Intramuros, Maynila, ginamit na 
bilangguan sa panahon ng Espanyol 
Hanon : Fort Santiago. 


fu*gab png [Ibg] : hapon. 






.i...d 




ffiiK'ilfu . I • I. 


-fuge (fyudz) pnl [Ing] : pambuo ng 
pang-uri o pangngalan, nangangahu- 
lugang nagpapaalis o nagtataboy, hal 
febrifuge, vermifuge. 

fugitive (fyu-dyi-tiv) png [Ing] : pu- 
gante. 

fu*gu png [Iba] : pulo. 

fugue (fyug) png [Ing] 1 : Mus anyo 
ng komposisyong batay sa isa o higit 
pang paksa, at ayon sa mga alituntu- 
nin ng kontrapunto 2: Sik pagkawala 
sa sarili, kalimitang bigla na lamang 
tumatakas ang mismong biktima 
mula sa nakasanayang pook o sit- 
wasyon. y 

fuhrer (fyu-rer) png [Ger] 1 : pinuno 
o lider na malimit isang diktador 2 : 
bahagi ng titulo na ikinakabit kay 
Hitler. 

-ful pnl [Ing] 1 : pambuo ng pang-uri 
mula sa pangngalan, nangangahu- 
lugang a “puno ng,” hal beautiful b 
“nagtataglay ng mga katangian na,” 
hal masterful 2 : pambuo ng pang- 
uri mula sa pang-uri na may kaunting 
pagbabago sa kahulugan, hal dire¬ 
ful; grateful 3: pambuo ng pang-uri 
mula sa pandiwa, nangangahulugang 
“may kakayahang maging o bihasa 
sa,” hal forgetful; mournful; useful 
4 : pambuo ng pangngalan, nanganga¬ 
hulugang “ang dami na kailangan sa 
pagpuno ng,” hal spoonful; handful. 

Fu-la-m-to png [Esp] : mapanghamak 
na tawag ng mga Espanyol sa utusan 
o karaniwang tao. 

fulcrum (fulk-rum) png [Ing] 1 : sala- 
layan ng lever 2 : paraan o pamama- 
raan na nagsisilbing pang-implu- 
wensiya : fulkrum. 

f u-I6s png [ Tir] : paghuli ng hayop sa 
pamamagitan ng tali. 

fuhfH pnd [Ing] 1 : tuparin 2: gawin; 
gampanan 3: tapusin. 

fuhkrum png [Ingfulcrum] : fulcrum. 

full (ful) png [Ing] 1 : kasukdulan 2: 
kabilugan ng buwan 3: kabuuan. 

full (ful) pnr [Ing] 1 : puno 2: busog 
3: sagana 4: sapat 5: kompleto; blio 
6 : bilog; bilugan. 

full (fill) pnb [Ing] 1: hanggang sa suk- 
dulan 2 : labis. 

full-blooded (ful-bla-ded) pnr [Ing] 
1: malakas; magiliw; malibog 2: 
hindi hybrid. 

full-blown (ful blown) pnr [Ing] 1 : 
ganap na ang laki 2 : sa bulaklak, 
lubos nang nakabuka. 













. .1 


AilU U J kll41L 


full-bodied 


275 


furnishings 



•nil 


full-bodied (ful ba-did) pnr [Ing] : 
mayaman sa kalidad, himig, at ka- 
tulad. 

full em-pl6y*ment png [Ing] 1: kon- 

disyon na walang nasasayang na ka- 
pital o paggawa ng anuman na kaila- 
ngan 2 : kondisyon na may trabaho 
ang may kakayahan at gustong gu- 
mawa. 

full-fledged (ful-fledz) pnr [Ing] : ti- 
gulang; mature. 

full-grown (ful-grown) pnr [Ing] : 
husto na ang gulang; nasa gulang. 

full hand png [Ing] : full house 2 . 

full house (fill haws) png [Ing] 1 : ta- 
wag sa sinehan o teatro kapag puno 
ng tao 2 : sa larong poker, ang set na 
binubuo ng tatlong magkakapare- 
hong bilang o antas ng baraha na 
magkakaiba ng suit at ng pares na 
baraha, hal tatlong reyna at dalawang 
diyes : full hand. 

full-length (ful length) pnr [Ing] : may 
karaniwan, istandard, o maximum 
na haba; hindi pinaikli. 

full measure (ful me-syur) pnr [Ing] : 
hindi bababa sa ipinahayag na halaga 
o sukat. 

full moon (ful mun) p?ig [Ing] : kabi- 
lugan. 

full page (ful peydz) pnr [Ing] : isang 
buong pahina ng peryodiko at iba 
pa. 

full prof6ssor (ful pro-fes-sor) png 
[Ing] : propesor na may pinakama- 
taas na antas sa unibersidad at iba 


pa. 

* /■ 

full-scale (ful is-keyl) pnr [Ing] : wa¬ 
lang bawas sa sukat; buo. 

full term (ful term) png [Ing] : kaga- 
napan ng normal na pagbubuntis. 

full time (ful taym) png [Ing] : kabu- 
uan ng normal na tagal ng trabaho 
at katulad. 

full-timer (ful-tay-mer) pnr [Ing] : tao 
na nagtatrabaho nang full-time. 

fuhmrnant png [In§] 1 : biglang na- 
gaganap at may katindihan 2: Med 
sa sakit o sintomas, biglang nabubuo. 

fulminate (ful-mi-neyt) png [Ing] 1 : 
Kem asin o ester ng fulminic acid 2: 
anumang compound na malakas 
pumutok o sumabog : perminante. 

fulminate (ful -mi-neyt) pnd [Ing] 1 : 
ipahayag ang puna nang malakas 2: 
pumutok nang malakas; paputukin 
3: Med sa sakit o sintomas, mabuo 
nang bigla. 


fulminic acid (ful-munik a-sid) png 
Kem [Ing] : isomer (HCNO) ng cya¬ 
nic acid. 

fulsome (ful-sam) pnr [Ing] 1 : naka- 
yayamot sa sobrang pakunwaring 
papuri o labis na pagpapahayag ng 
damdamin 2 : nakasusuya; nakasa- 
sawa 3: labis-labis. 


mandirigma 


nuno. 


fumarole (fyu-ma-rowl) png [Ing] : 
sirtgaw o bitak sa bulkan. 

fume (fyum) png [Ing] 1 : singaw; usok 
2 : silakbo ng galit o ngitngit. 

fu*mi*gas # y6n png [Esp fumigation] : 
pagpapausok; pagsisiga. 

fumigation (fyu-mi-gey-shon) png 
[Ing] : fumigasyon. 

fun (fan) png [Ing] 1 : kasayahan; ka¬ 
ta tawanan 2: laro 3: biruan. 

* 

fun (fan) pnr [Ing] : nakatatawa, na- 
kaaaliw. 

function (fangk-shon) png [Ing] : fun- 
siyon. 

function (fangk-shon) pnd [Ing] 1: 
isagawa 2 : ayusin. 

functionalism (fangk-syo-na-li-zem) 
png [Ing] 1 : sa sining, doktrina na 
naniniwalang likas na maganda ang 
praktikal na aspekto ng disenyo 2 : 
sa mga agham panlipunan, teorya na 
nagbibigay diin sa lahat ng aspekto 
ng lipunan. 

functionary (fangk-sho-na-ri) png 

' Ung] ' tao na gumaganap ng opisyal 
na tungkulin; isang opisyal. 

fund (fand) png [Ing] : pondo 1 . 

fun-da-men-tal png pnr [Ing] : pun- 
damental. 

fundamentalism (fun-da-men-ta-li* 
zem) png [Ing] : pundamentalismo. 

fun # da-men-ta-list png [Ing] : pun- 
dame n tails ta. 

fund raising (fand rey-sing) png [Ing] : 
paghahanap ng tulong pampinan- 
siya; pangingilak ng pondo 1 . 

funeral (fyu-ne-ral) png[Ing] 1 rlibing; 
paglilibing ng patay 2 : seremonya sa 
paglilibing 3: pagsunog sa bangkay. 

funeral parlor (f)d*ne-ralpar-lor) png 
[Ing] : punerarya. 

funereal (fyu-ner-yal) pnr [Ing] 1 : sa 
o nararapat sa isang punerarya 2 : 
madilim; malungkot; mapanglaw. 

funfair (fan-feyr) png [Ing] ; perya o 
bahagi nito na may mga libangan at 
palabas. 


fungi (fan-dyay) png [Ing] : anyong 
maramihan ng fungus. 

fungicide (fan*dyi*sayd) png [Ing] : 
substance na pumapatay ng fungi. 

fungous (fang*gos) pnr [Ing] 1 : may 
katangian ng fungus 2: sumisibol na 
tulad ng kabute; di-nagtatagal; pan- 
samantala. 

fungus (fang-gus) png [big] 1: uni¬ 
cellular, multicellular, o multinu- 
cleate na organismo na nabubuhay 
sa mga organikong matter : onggo 
2 : anuman na sumulpot na lamang, 
gaya ng kabute : onggo. 

funicular (fyu-m-kyo-lar) png [Ing] : 
sistema ng riles, nagsasalitan ng hila 
ang dalawang bagon na nakatali sa 
magkabilang dulo ng kable, karani- 
wang ginagamit sa matatarik na pook. 

funk (fangk) png [Ing] 1: uri ng tug- 
tog o musika na maaaring sayawan, 
pinasikat ni James Brown 2: matin- 
ding amoy 3: pagkaduwag; pagkalito 
4: duwag na tao. I 

funky (fang-ki) pnr [Ing] 1: Musxwk- 
kamundo, may kapanglawan, at may 
malakas na ritmikong tunog 2 : nasa 
uso o moda; makabago 3: may ma¬ 
lakas na amoy 4: takot; duwag. 

funrtel (fa-nel) png [Ing] t : embudo 
2: tambutso ng barko 3: anuman 
na hugis embudo. ' 

fun-si-y6n png [Esp funcion] 1: ga- 
wain; aktibidad 2 : aksiyon tungo sa 
kaganapan ng isang layunin 3: opis¬ 
yal na gawain o pagkilos 4: pampub- 
likong seremonya o okasyon 5: por- 
mal o maringal na pagtitipon 6: Mat 
isang kantidad na variable : function, 

PUNSIYON. 

fur (fer) png [Ing] 1: balahibo ng ha- 
yop 2 : damit na yari sa balahibo ng 
hayop 3: mga balahibuhing hayop. 

Furies (fyu-riz) pngMit [Ing] : Puryas. 

furlong (fer-long) png [Ing] : ikawa- 
long pantay na bahagi ng isang milya; 
220 yarda; 201.17 m. 

furlough (fer-low) png [Ing] : bakas- 
yon na ipinagkaloob sa sinuman na 
nasa serbisyo, lalo na sa sundalo : 
PORLO. 

furnace (fer-nis) png [Ing] 1: hurno; 
pugon 2 : pook na napakainit. 

furnish (fer-nish) pnd [Ing] 1: mag- 
laan o ilaan sa isang bahay, silid, at 
iba pa ang lahat ng kailangan, lalo 
na ang mga naililipat na muwebles 
2 : maglagay; magbigay; magkaloob. 

furnishings (fer-ni-shfngs) png [/ng] : 
mga kagamitan sa bahay; mga ka- 



ii...'u--. u .... 


- . u.*» 










furniture 


276 


sangkapan. 

furniture (fer-ni-tyur) png [Ing] 1 : 
muwebles 2: kagamitan sa barko 3: 
aksesorya, hal seradura ng pinto 4: 
mga piraso ng kahoy at metal na gi- 
nagamit sa pag-iimprenta. 

further (far-der) pnd [Ing] : itaguyod; 
tangkilikin; paunlarin. 

further (far-der) pnr [Ing] 1 : pa 2: 
higitpa; dagdag o karagdagan pa. 

furthermore (far-der-mor) pnb [Ing] 
1 ; bukod pa sa 2 : saka; at saka. 

fuse (fyus) png [Ing] 1 : kasangkapang 
pangkaligtasan, isinisingit sa sirkito 
ng elektrisidad upang maputol ang 
sirkito kapag lumabis ang daloy ng 
koryente 2 : kasangkapan na pansindi 
ng bomba o anumang may kargang 
eksplosibo, binubuo ng isang tubo 
o kordon, at iba pa. 

fuselage (fyu-ze-ladz, fyu-ze-lidz,) png 
[Ing] : lawas o katawan ng eroplano. 

fO*Sll png [Esp] : lumang uri ng baril: 

MUSKET. 

flision (fyu-syon) png [Ing] 1: pagka- 
tunaw 2 : pagsasama-sama ng iba’t 
ibang bagay o sangkap : pusyon 3: 
koalisyon 4: Pis pagsasanib ng dala- 
wang magaang na nukleus upang 

0 

. • 


makabuo ng higit na mabigat na 
nukleus : pusyon. 

fuss (fas) png [Ing] 1 : walang saysay 
na pagkagulo o pagkabahala 2: kus* 
kos-balungos 3: pinatagal na protesta 
o pagtatalo; kabusisian. 

fussilade (fyu*sideyd) png [Ing] 1 : 
patuloy o sabay-sabay na pagputok 
ng mga baril 2 : anumang katulad 
nito. 

fut-bol png Isp [Esp] 1 : laro na may 
tiglabing-isang kasapi ang dalawang 
magkalabang pangkat na mag-uuna- 
han sa pagsipa sa bola upang maipa- 
sok sa crossbar : football 2 : bolang 
ginagamit sa larong ito : football.. 

futile (fyu-tayl, fyu-til) pnr [Ing] 1 : 
walang kabuluhan; di-mabisa 2 : ma- 
paglaro. 

9 

fu*tan png [Jap] 1: kutson n 2 L nasa 
sahig 2 : uri ng kama na yari sa kahoy 
at may futan. 

future (fyu-tyur) png [Ing] 1: hina- 
harap; panahon na darating 2 : ang 
mangyayari sa hinaharap 3: posibi- 
lidad. 

future (fyu-tyur) pnr [Ing] 1 : inaasa- 
han 2: mangyayari; magaganap 3: 
darating; paparating 4: posible. 



-fy 


futurism (fyu-tyu-ri-sim) png Lit Sin 
[Ing] : kilusan noong unang bahagi 
ng siglo 20 sa sining, literatura, mu- 
sika, at iba pa, may kinalaman sa 
pagpapakilala at pagsasama sa sining 
ng lakas at dinamismo ng makaba- 
gong teknolohiya. 

futurist (fyu -tyu-rist) png [Ing] t : ta- 
gapagtaguyod ng futurism 2 : tao na 
naniniwala sa pag-unlad ng tao 3: 
estudyaiite sa hinaharap 4: tao na 
naniniwalang mangyayari pa lamang 
ang propesiya ng Bibliya, lalo na ang 
nasa Apokalipsis. 

futuristic (fyu-tyu-ris-tik) pnr [Ing] 1: 
angkop sa hinaharap o sa panahong 
darating 2: ukol sa o kaugnay sa fu¬ 
turism 3: ukol sa hinaharap. 

f u*yu png [ Tir] : sarong na ginagawang 
duyan ng bata : aboy-aboy. 

fuzz (faz) png [Ing] : pino at malam- 
bot na balahibo o buhok. 

-fy (fay) pnl [Ing] 1 : pambuo ng pan- 

• diwa at pangngalan, nangangahulu- 
gang “gawin o maging,” hal pacify, 
petrify 2 : pambuo ng pandiwa mula 
sa pang-uri, nangangahulugang “dal- 
hin o ilagay sa gayong estado o kata- 
yuan,” hal solidify 


4 « 









G,g png 1: ikapitong titik sa alpabe- 
tong Filipino at tinatawag na ayi 2: 
ikapito sa isang serye o pangkat 3 : 
Mus ikalimang nota o tono sa eska- 
lang diyatoniko mg C major o ikapito 
sa kaugnay na eskalang A minor 4: 
pasulat o palimbag na representas- 
yon ng G o g S: tipo, tulad ng sa 
printer, upang magawa ang titik G 

o g. 

G,g, symbol [ Ing] 1: Ele gauss 2: giga- 

G, daglat (dyi). ; Ginoo. 

g, symbol [Ing] 1: gram 2: Pis gravity. 

g, daglat (dyi) [Ing] : gas. 

GA, daglat (dyf-ey) [Ing] 1: general 
assembly 2: general average. 

Ga, symbol (dyney) Kem : gallium. 

ga png : tawag at bigkas sa titik G sa 
abakadang Tagalog. 

ga pnb : ba; baga. 

ga- pnl : kasukat ng tinutukoy ng su- 
musunod na salita, hal gabutil. 

gi a ab png [War] 1: paglantad sa pa- . 
nganib osakapahamakan 2: tao na" 
pinilit umako ng pananagutan o 
tungkulin ng iba. 

g£-ad png Bot[Ifu] : pandan. 

ga*a*lfn pnb [57] : gaano. 

ga*4n png [Seb Tag War] 1: kababaan 
ng timbang 2: pagiging madali o 
maalwang gawin ang isang bagay - 

pnd mag-pa-ga-6n, pa-ga*a-nm, 
ga-a*n£n - pnr ma a ga a 6n. 

g£ a ang png [S7] : buta£ ng lalagyan, 
karaniwan sa tapayan. 

gd*ang /wdgyma-ang, ga^ngin, 
i-g^-ang [Hit] : idarang ang isang 
bagay sa init ng apoy. 

ga*&*no pnh, pnb : pananong na iniu- 
ukol sa dami, bilang, halaga, o pa- 

rtahon : gaalin. 

» . * 

ga a a*n6 pnh, pnb [ga+ano] : ginagamit 
sa pangungusap na may himig ng 
pag-aagam-agam, pagdaing, o pag- 
hanga. 

m * 

ga*ar pnr [Mrw] : sinauna. 




ga*6s png : gasolina; gas. 

g£*as-g£*as png Zoo : ibon (Macmnus 
striaticeps mindanensis) na karaniwang 
may buntot na maputi, mahaba, at 
matigas. 

g^*at png: bahagyang ukit na sinadya 
sa pamamagitan ng patalim upang 
madaling mabali ang isang bagay. 

gab png [Ing] : mababaw na usapan 
o pagsasalita. 

g£'ba png Mil [Ilk] : palihim o bigla- 
ang pagsalakay sa kaaway - pnd gy 

ma-ba, ga-bd-in. 

ga*bd png [Hil War Seb] : parusa sa 
kalapastanganan Cf karma. 

ga'bd png [Bik] : gupo - /wdga-ba a fn, 

mang a ga a bd. 


ga a b£k£ng1: [Kap] punit-/wdma a 

ga-Wk, ga a ba a kfn 2: [ST] loob ng 

sira o bulok na barko. 

ga a b&k pnr 1 : malalim ang hukay o 
malaki ang lubak, karaniwang sa 
lupa 2 : malaki ang sira, karaniwan 
ng damit at katulad. 


ga a b4n png [Esp] : kasuotang gina¬ 
gamit kung taglamig : overcoat. 

g£*bang png 1 : Mus uri ng hinihipang 
kawayan na nakalilikha ng mataas 
na tono 2: [ST] pagkagahol. 

gybing png : mabagal na pagkilos 
o paglakad - pnr ma*ga a b£ng. 

ga a b6*ra png [Esp gabana ] : bangkang 
sapad ang ilalim at ginagamit sa pag- 
dadala ng mga kalakal at iba pang 
kargamento var gebara. 

ga-bardin png [Ing gabardine] 1: 
malambot at matibay na uri ng tela 
nayari sa lana, cotton, o rayon 2 : 
kasuotan na yari sa telang ito t^rge- 
bardin : gabardine. 

gabardine (ga*bar*din) png [Ing] : 

gabardin. 

• . 

m % m m • 

ga-ba-r^TO png [Esp gabarr'ero] : tao 
na nagpapalakad o namamahaia sa 
gabara twgebarero. 

ga*b£s png Kar [Seb] : lagari. 

g£ a bat png [Ilk] : yagit. 


ga a b£t png [Bik] : bigat; timbang. 

g^-bat pnr [Ilk] 1 : layak 2: lagalag 
o bagamundo. 

a£*baw bne [War] \ 




g£'bay png Ark [Mrw] : sibi 1 . 

4 

ga a b£y png 1 : bahagi ng hagdanan 
na hinahawakan sa pagpanhik o pag- 
baba Cf barandilya - pnd ga*ba a 
y6n, gu a ma a b£y. i-pang-ga-b3y2: 

manwal. M 

g£b*bang png Mus [Pal Sml Tan Yak}& 
instrumentong tulad ng xylophone, 
yari sa kawayan, may sunod-sunod 
na eskala, at pinapalo ng maliit na 
martilyong kahoy var gambang Cf 

TALONGGATING 5 BATAKAN 5 , KUWINTA- 
NGAN, TAMIANG. 

gab*b6 png [Ilk] i buno. 

gab a bok png Say [Kal] : sayaw bilang 
pasasalamat sa ikatlo o ikaapat na 
buwan ng sanggol. 

gab a b68 png [Ilk] : kuyog ng mga 
bubuyog na ilahas. 

g6 a be png Bot [Bik Hil Iba Ilk Seb 
War] \ halamang-ugat ( Colocasia 
esculenta) na makiriis at nakakain 
din ang da-hon var gabi : bAdyang, 

BIGA, UNSA, LOKO. 


ga a be-ga*bf a han png [gabe+gabe+hari] 
Bot : halamang-ugat ( Monochoria 
hastata) na mahahaba ang dahon at 
nabubuhay sa mamasa-masang lupa. 

g^*beng-u-wdk png Bot [gabe+na 
uwak] : halamang-ugat {Monochoria 
vaginalis) , kahawig ng gabe, at higit 
na mahaba kaysa gabe-gabihan : bi- 

LAGUT, ^GTANG 2 . 


g&b a hay pnr [Hil] :. kulay na nalulu- 
saw na itim, nagiging kayumanggi 
hanggang sa pumuti. 

• • • 9 

ga*br png [Iba Mgd Tag] : kabuuan 
ng isang magdamag; oras o panahon 
mulang paglubog ng araw hanggang 
muling pagsikat nito var gab-i : 

BANGGI, BENGI, DARK 2 , DUUM, EVENING, 
GUGAWII, MAHEP, NIGHT, NOCHE, RABII - 

^ndm^g a pa a ga a bi, ga a bi a hfn -pnr 












gabf-gabf 


278 


ga'bl-ga’bi, p6ng a ga a b( - pnb ka- 
ga-bf. 

ga*bi-ga*bi pnr : tuwing gabi; hindi 
sumasala sa gabi. 

ga*bMan png [Ilk] katam na pang- 
kutab, karaniwang ginagamit sa pag- 
papakinis ng mga bagay 

ga*bi a l£n png [Tag-Bag] : habihan. 

ga a bi a n6 a te png Pol [Esp] : lupon ng 
mga opisyai ng iba’t ibang kagawaran 
at ahensiya na tumutulong sa pangulo 
sa pagpapatakbo ng pamahalaan : 

CABINET. 


ga-bbtay/mdgu-ma-bbtay, i a ga-bi a 
tay, bp6ng-ga*bbtay [ Seb] : ilawit 

sa tubig. 

gable (gey-bel) png Ark [Ing] : gablete. 

gab'l6‘te png Ark [Esp] : hugis tatsu- 
lok sa dakong unahan ng bubong na 
nagbibigay lilim sa bintana o pinto : 

BILLGUT, GABLE, LAGTANG. 


gab* 16s png Bot: kadyos. 

gdbnot png [Seb] : sabunot. 

g&‘bo png 1: [ST] galbo 2: liha ng 
sitrus. 


g6*bog jfrnrma-gdbbog [ST] : malabo. 

ga*b6k png: alikabok. 

g5 a bol png [57] : lason; kamandag. 

gd*bon png 1 : [57] lason ng halaman 
Cf kamandag 2: muling pagsupling 
ng damong tinabas 3: lason na nasa 
pagkain 4: [Mag Seb] ulap 2 . 

Ga*b6n png [Ing] : isa sa mga bansa 
sa kanlurang Africa. 

g£ a bot png [War] : bunot 1 . 

Gabriel (geyb-ri*yel, gab-ri-yel) png 
[Ing Esp] 1: sa Bibliya, arkanghel na 
nagbalita sa pagsisilang kay Hesus 
sa pamamagitan ng Birheng Maria 
2: arkanghel na nagbunyag ng Ko¬ 
ran kay Muhammad. 

gab'Hng pnd m6ng*gab-ring, gu a 
mab-rmg, gab a ri a ngm, i-gab-ring 

[Bik] : agawin; hablutin. 

gab-ul pnr [Hil] : malata; malabo; 
malagkit. 

ga a bu*n£n pngMit [Hil] : aswang na 
kumakain ng laman ng tao minsan 
sa isang taon. 

ga*bur png [Ilk] : tabon. 

gd-but png 1: [Bik Hil Ilk Tag] palab- 
not na pagbunot sa halaman o pag- 
bunot sa dahon nito - pnd mag-ga* 
but, gu*m4'but, ga-bu-tin 2: pag- 

sira sa damit sa pamamagitan ng 
pagbaltak o paghablot - pnd gu a m6 a 
but, ga*bu*tin 3: sira ng damit o iba 
pang kauri nito 4: pagdukot; pag- 


agaw; pagkidnap sa isang babae 5: 
[Mag] kagat - pnd ga a bu a tin, mang* 
ga-but. gu-md-but. 

ga a but pnr ma-ga a but [Iva] : ma- 
tamlay; mahina ang pakiramdam. 

g£b*ya png [Esp gavia] 1: parisukat 
na punong layag 2: Zoo tagak. 

gab a y6n png [Ilk gabbion] : asarol. 

gab a y6 a ta png Zoo [Esp gaviota] : ka- 
naway. 

Gad png: sa Bibliya, anak na lalaki 
nina Jacob at Zilpah at itinuturing 
na pinagmulan ng tribu ng Israel. 

ga*da a 

na may iba’t ibang kulay. 

ga*d£n png [Bik] : patay. 

ga a d£ng png [Iva] 1: singsing 2: 
garing. 

ga-dang pnr ma*g£ a dang [Ilk] 1: 
maikli, kung sa damit at pan talon 2 : 
mababaw. 

Gad*d£ng png 1: pangkating etniko 
na matatagpuan sa pusod ng Cagayan 
Valley at Silangang bahagi ng Cor¬ 
dillera 2 : isa sa mga wika nila. - _ 

gad'dil png [Ilk] : galis. 

gad a dung pnr [Tau] : lunti. 

gadfly (gad-flay) png Zoo [Ing] 1: la- 
mok na nangangagat ng baka 2 : tao 
na nakayayamot. 

g£d*gad png [Ilk] : hasaan ng taiim 
o talas; batong kiskisan. 

gad*g£d pnr : durog o pira-piraso 

(jHASA-^Tm/mag-gad-g^d, gu a mad a 
g£d, gad-ga-nn, i a gad a g£d. 

gad*g£ a ran png [gadgad+ari] : kasang- 
kapang metal na may matatalim na 
butas at ginagamit sa paggadgad ng 
yelo, gulay, o prutas Cf kayur, kud- 

KURAN, KUSKUSAN. 

gadget (gad-dyet) png [Ing] : gadyet. 

g£*ding png [Bik Hil Ilk Mag Mrw War] : 
gating. 

ga a diw png Zoo [Ifu] : isdang tabang 
na maliit. 

g£d*las png [Seb] : galmos. 

gad a l6s png: galos. ^ 

g£ a dol png [Ilk] : tari ng manok. 

gadolinite (ga-do-li-nayt) png [Ing] : 
maitim na kristalinang mineral na 
may iron at silicon ng beryllium, 

gadolinium (ga*do*li*nyum) png Kem 
[Ing] : metalikong puti, malambot, 
at tila pilak (atomic number 64, sym¬ 
bol Gd). 

ga*d6t pnr [Bik] : siksik ang lupa. 


g£*da png [Mrw] : banderitas 



g£d*tu pnr [Kap] : kulang ; $a tufeig 
ang nilutong pagkain. 

ga a dut png [Bik] : limit 2 . 


r % hi* 


r 4 V 


gad-y£ png Zoo [Ilk ST Tag] : elepante. 

gad*y& png [Hil] : malaking halimaw 
sa dagat. 


gad*y£ng png [Ifu] : kulay lilang buto 
ng mais o bigas. 

• 

• • • . • • 

gad-yet png [Ing gadget] : anumang 
maliit na kagamitang mekanikal: 


gadget. 

gad a yi png [Tau] 


# • • • «•*•* • j i *. 

sahod o suweldol 


ga*fu png [Iba] : pinanggalingan; pi¬ 
nagmulan. 

gag png [Ing] V: busal 2: nakatata- 
wang eksena sa dula, pelikula, o anu- 
mang palabas 3: natatanging eksena 
ng isang komedyante 4: bagay o pag- 
kakataon na humahadlang sa isang 
malayang pagpapahayag o pagsasalita. 

gd*ga png [Esp] : babae na mahina 
ang ulo o walang talino, g£ a go kung 
.lalaki : angngab, bede, jerk, kakak, 


NGA-NGA, NGAOL-NGAOL, PITLA, TANGENr 

dod 2: [Ilk] pagtingin. $■ 

ga*g& png 1: bagay na ipinapasok sa 
bibig upang pigilin ang pagsasalita 
2 : [57] pang-aagaw o pangangam- 
kam ng ari ng iba 3: pandaraya B 
pandadahas - pnd m4ng a ga a gd, ga a 
ga-htn, ma-ga*g^ 4: sa sinaunang 
lipunang Bisaya, paghadlang sa pa- 
ngangalakal o pagdaong ng manga- 
ngalakal habang hindi pa nagbabayad 
ng butaw sa pantalan. 

ga a g h png [Kap] : iyak ng isang bata. 

g6 a ga pnr [Esp] : utal o sira ang isip. 

4 . 

gd*ga- pnl : kasinliit, hal gagalangaw. 


ga*ga*bu*tan png Bot: damo (.Eleusine 
indica) na karaniwang tumutubo sa 
mamasa-masang pook, at may 60-80 
sm ang taas. 


ga a g4d png [Kap Hil War ST Tag] : 
panggagaya nang may layuning mag- 
patawa : apus, pArodiya - pnd gu*ma a 
g6d, ga a ga a rfn, mang*ga*gdd . 

ga # ga*ld pnr [Kap] : lagalag 2 . 

gd*ga a l4n png [Pan] : hitso. 

gd*ga a l6 png [Kap] : karilyo. 

ga a g£ a ma*g£ a ma pnr [ST] : minadali 

ang paggawa. 

• • * • ► 

s 

ga a gam*bd png Zoo: alinman sa mga 
kulisap (order Araneae) na karani¬ 
wang may kakayahang magsapot at 
may walong galamay : anlalawA, 

ARANYA 2 , BAKAw 2 , BABAGWA, DAMANG, 

ganggAng, gigang, lawA-lawA, tamba- 

YAWAN 


V 

> '« 

.V 





279 


galakgak 


• - - . M , . : m% . 

ga-ga-mi /mdga-ga-mhhfn, gu-ma- 

ga*mf [57] : sundan ang pag- uugali. 

ga*g& a ong png Zoo : isdang alat o ta- 
bang ( Therapon jarbua) na guhitan 
ang katawan : baiauling, bajraongan, 

BIGAUNG-SUONG, BUGAONG, GONG-GONG, 
LANGBU, MA-GA-ONG, PASING, PIGOK, PUGA, 
SALINGUKOD. 

ga*g£*ot png : maliliit na bagay o ari- 
' arian, karaniwang mababa ang ha- 
laga Cf abubot. 

0 

g£*gap png 1: [57] pagpisil sa palad 
2 : paghahanap sa isang nawaglit na 
bagay 3: pagsisikap na magunita 
ang isang bagay 4: pagsisikap na 
matapos agad ang isang gawain - pnd 

gu a m£ a gap, ga a g£ a pin, i a g6 a gap. 

ga a g6p pnr: alam na alam; malalim 
ang kaalaman. 

ga*g6*pang png Zoo : uri ng isda (fa¬ 
mily Mugilidae). 

ga*ga*p£ng png Zoo : uri ng kulisap 
na gaya ng kuto, uwang, salagubang. 

ga-ga*r6 png [ Bik ] : layon. 

g£ a get png [Ilk] : sipag. 

g6g-gal png Kar [Iba] : lagari. 

i • * « • . 

gag-g^ng png [57] 1: takot 2: babala. 

I • f * w « • 1 

ga a hd png [ Tau] : kalawang. 


|a*his pnr [57] 1 : 
kapangyarihan 2 
samantalahan. 


ginapi ng lakas o 
ginahasa, pinag- 


g£ a hit jfradmang a g6 a hit 1 gu a m6 a hit 

[ 57] 1: mangalap ng damo sa tani- 
man 2 : ubusin ang inumin. 

ga*H6 png [ Esp gajo ] : liha. 

0 

gd'hod png 1: laman ng niyog na ma- 
lambot pa; bungangkahoy na murang- 
mura pa 2: bahagyang gasgas na likha 
ng anumang bagay na nakuskos 3: 
Koji malibog na babae 4: [Seb] ingay 
5: [HU] bulahaw. 

ga*h6l pnr: kulang o kapos sa oras : 

APOT, GASUL, NAONOR, PULIKi. 

g£ a hong png [5^] : hukay 1 . 

ga-hum png 1: [Hil\ lakas o kapang¬ 
yarihan 2 : pamumuno o paghahari 
3: PoZsapilitan ngunit hindi mara- 
has na paggigiit at pagpapalawak ng 
kapangyarihan upang makapaghari: 

HEGEMONY. 

ga*hu a may png Musi plautang kawa- 
yan na may anim na butas. ' 

g£ a hur png [Tau] : ulap. 

g6 a id png [Seb] : pisi 1 . 

gaijin (gay-dyin) png pnr [Jap gaikoku- 
jiri] : dayuhan o estranghero. 


£ i. J W s mm K. * 

ga a hfi png [Bik] 1: bintana2: palayaw. [Ilk] : hawan 2 . 


ga*h6k pnr: gawak. 

ga a h£ a man png : tao na sakim, mapag- 
imbot, at mapangamkam. 

ga*h£ng png [57] : trabaho. 

ga a ha*sd png 1 : pagkarat ng lalaki sa 
babae sa pamamagitan ng puwecsa, 
pananakot, o pag-abuso ng autbridad 
at kung wala sa katinuan, walang 
malay, o may edad dose pababa ang 
biktima: rape 2: pag-atakeng sexual 
sa sinumang tao sa pamamagitan ng 
paggamit ng kaniyang katawan o 
anumang bagay : rape - pnd gu a ma* 
ha a sd, ga a ha a s6 a in, m6ng-ga-ha-s&. 

ga*hl png 1: marka ng pagkasira, 
lalo na sa kahoy 2 : nisnis ng tela at 
kauri 3: [5^] tigas. 

ga*hi pnr : nagsisimulang malanta Cf 

KULUNTOY. 

gd-hid/rndga-hi-din, ga-hbdan, gu a 
m6 a hid [57] : sunggaban sa ilalim 
ng tubig ang lambat na may laman. 

ga*hMang png Bot [Ifu] : mais. 

j 

ga-hin png 1: [Seb Tag] bigay; ambag; 
sama 2 : ikaapat na bahagi ng isang 
gatang Cf tsupa. 

ga a hi a na a n£n png [57] : lalagyan o si- 
sidlan na kasiya ang sangkapat na 
ganta. 


gain (geyn) png [Ing] 1: anumang 
_ bagay na naabot o nakamit 2 : tubo 
3: dagdag na yaman 4: panalo; ta- 
gumpay 5: sa elektroniks, salik na 
dahilan ng karagdagang power. 

g£*kap png [Seb] : yakap. 

g£*kat png [Ilk] : balak. 

ga a k£*tag png [Seb] : kalat. 

g£ a kes png [Mrw] : yakap. 

gak*g£k png Zoo [Ilk] : ilahas na pato. 

gak a g£k pnd mag a gak-g£k, gu a mak a 

\ g£k [Kap] : umatungal na parang 
hay op. 

gak a g£k pnr [Bik Tag] 1: palasabad; 
madaldal 2 : palatawa sa mga bagay 
na hindi dapat pagtawanan Cf satsat. 

gak a g^*kan png [gakgak+an] : dalda- 
lan ng dalawang tao. 

g& a kit png 1: Zoo [ Seb] uri ng ilahas 
napato 2: balsa 3: [MagMnu] a sa- 
sakyang pinalamutian para sa kasal 
b parangal sa mga iginagalang na 
tao na patungo o nasa Mecca upang 
magperegrinasyon 4: parada sa ilog. 

gak a l6 pnd gu a mak a l6, gak a la a hin, 
mang a gak a l£ [57] : gulatin. 

g^*kod pnd i a g£ a kod, gu*md a kod 

[Bik\ : itahi; igapos. 


ga*kos png [Seb] : yakap. 

g^ a kot png 1: tali o buhol sa itaas na 
gilidng basket 2: [War] bun tot 1 . 

gala (gey-la) png [Ing] : masayang 

okasyon o natatanging palabas. 

% 

ga a l& png 1: [HU Tag] paglilibot o 
paglalagalag : bagilAwlaw, laAg 2 , 
libud, PAMAGDOY-/mdgu a ma a l& l ga a 
I6 a in 2: paglalakbay o paglalayag - 

/>n^gu*ma a l^, ga a ld a in. 

ga a !3 pnr : lagalag. 

ga-l^-ak^n^md-ga-I^-ak, gu a ma* 
l& a ak [57] : tumawa nang malakas; 
humalakhak. 

ga*l^b png [Seb] : karit var garab. 

g£ a lab pnd ga*l^*ban l pa*ga a l6 a bin 

[57] : silaban o bahagyang sunugin. 

ga*la a b£y png [571 : gabay, karani- 
wan sa paglalakad o paglalakbay. 

% 

ga*la*b6k png: pulbos na lupang higit 
na pino kaysa gabok. 


galactose (ga-lak-tows) png [IngY't 
galaktosa. 

g^-lad png [57] : bastos na paghawalf 
pagsalat, o anumang kahawig na pa- 
raan Cf hipo. 

ga a lad a g6d png 1 s paglilibot sa iba’t 
ibang pook pnd ga a lad*ga a rfn, gu* 

ma a lad*g4d 2: tao na mapaglibot 
CfiAGALAG 3: lambatna hinihila nang 
pasayad sa pusod ng tubigan sa pag- 
huli ng isda o inihahagis nang pasa¬ 
yad sa lupa para sa paghuli ng ibon 
Cf pante : drAgnet 4: sa sakla, uri 
ng taya. 

ga a l£d a gad pnd i a ga*lad*gad. gu a 
ma-l6d-gad [57] : balewalain ang 
isang bagay. 

ga a l^*gad png : paraan ng paggalaw 
ng mga braso. 

ga*la*g&d pnr : nalibot nang lahat; 
wala nang hindi pa naparoroonan. 

ga a la-g6l png Kar [Iva] : lagari. 

0 

ga*la*g£ a la png [57] : biton. 

ga a la*ga*l£ png 1 : pantapal na alki- 
tran; pamasak 2: Bot almasiga. 

ga a l^ a hu a non png [Hil\ : pananagutan; 
bagay na sagutin ng isang tao. 

ga*la a i*ti png : galit, bugnot, o yanlot; 
matinding galit - pnd m&ng a ga a la a 
i-ti, p£ng a ga a ia a i a trhan. 

ga*lak png [Tau] 1 : pulso 2: kahan- 
daan sa pagpapasiya. 

ga a l6k/?ng: saya. 

ga*lak a g4k png [Kap Pan Tag] : ma¬ 
lakas na tawa Cf halakhAk pnd gir 

ma-lak*gak, ga a l4k a ga a k^n. 
















280 



gadak a t6 a Sa png Kern [Esp galactosa] : 
puting sugar 4C 6 H 12 O rt ) mula sa lac¬ 
tose S GALACTOSE. 

ga a I6l png [57] : sa sinaunang lipunang 
Tagalog, mga handog sa katalonan. 

gadaddn png : basket na yari sa ma~ 
ninipis na patpat ng kawayan. 

ga a I6 a mat png [Ifu ] : bingwit. 

ga a l£ a may png Bot : baging na makinis 
at makahoy. 

gada*m£y png \ : Arcadaliri sa kamay 
o paa : gaway 2 : paa, pansipit, o 
pansakmal ng mga talangka, gagarri- 
ba, oktopus, at iba pang hayop 3: 
kaugnay o tauhan, lalo na sa lihim 
na gawain. 

gadam-gdm png\ : ligamgam 2: [57] 

kiliti. 

• *« 

i 

ga a la*mi*t6n png [Hil Seb ] : kasang- 
kapan. 

ga-16-mos png : padaskol-daskol na 
.paggawa sa anumang bagay; walang- 
'ingat na paggawa. 

gada*m6s png [57] : walang-ingat o 
maling pagbunot ng mga punla. 

gad&n png [Esp] 1: babaero; palikero 
2 : Tro bidang lalaki. 

g£dang png 1: [Bik Kap Pan Tag] ka- 
gandahang asal na nararamdaman 
o ipinakikita sa pamamagitan ng 
mataas na pagkilala o pagtingin : 

ADAT, DUTI, PIT AG AN, RESPETO, TAHOD - 

pnd gu*mddang, i-gadang - pnr 
ma-g6dang 2: pagkilala o pagtang- 
gap ng katwiran at karapatan ng ka- 
puwa - pnd gu a m£ a lang, hg&dang 
- pnr ma*g& a lang 3: pagpapahalaga 
sa mga banal - pnd gu a m& a lang, i a 
gddang - pnr ma*gi a lang. 

gad£ng png [Rk Tag 1 : hiyas na isinu- 
suot sa pulsuhan : balAdang, beluso, 

BRACELET, BREYSLET, PANGLAY, PULSERAS. 

ga*ld a ngan png [STgakmg+an] : hiyas. 

ga a la a ng£n png\ : [Hil\ talim ng san- 
data 2: [ST] malakas na hiyaw ng 
isang natatakot 3: Bot [Hil Seb] ba- 
limbing. 

gad&ng-gad&ng png [galang+galang] 
1: Ana pulsuhan; dakong ibaba ng 
bisig na malapit sa palad var galang- 
galangan 2 : anilyo sa ilong ng hayop. 

gad6ng-gada*ng6n png Ana [galang- 
galang+an] : varyant ng gal&ng- 
gateng. 

gad£rvte pnr [Esp] 1: laging handang 
gumastos 2 : mapagbigay o bukas 
ang palad 3: matikas sa pananamit: 

POSTURYOSO. 


ga a l6n a te a ri a ya png [Esp galanteria] : 

pagkamaginoo; pagkamapitagan var 
galanterya : sidhA 2 . 

gad6n a ti a y6 png [ Gad] : uri ng pala- 
muti o abaloryo na inilalagay sa ulo. 

g6dap png [57] : talons; saklolo - 

pnd ga a lci a pan, gu a m6dap. 

ga a la a pa*g6 png Zoo : uri ng pagong 
o pawikan (group Testudines). 

gada*p6ng png: arinang mula sa ibi- 
nabad at giniling na bigas var gal- 
pong : tapyA. 

gadar*g£r png [57] 1 : walis na yari 
sa tubo at ikinakahig sa damo 2 : 
paglangitngit; pag-ingit. 

gad^rgar pnd gu-madSrgar, p$ a 
gadargchrin [57] : magsalita nang 
mahina, malabo, at pautal-utal - pnr 

ma a ga a l£r a gar. 

gadas png : mabuting kapalaran; su- 
werte; buwenas. 


gad£s png 1: pakla 2 : latak ng asukal 
at pulut-pukyutan; tining 3: gaspang 
o ligasgas ng tabla o kahoy - phr rfia* 
gadas 4: Bot [Iva] uri ng ubeng puti. 

gadas pnr [Kap Tag] 1: brusko; ma- 
gaspang ang asal lalo na kapag lasing 
2 : magaspang na rabaw. 

gad£s-bir*h6n png Bot: kahoy dalaga. 

gadas a g£s png 1 : ingay na naririnig 
kapag ikinukuskos ang isang bagay 
na magaspang o magalas 2 : pagka- 
magaspang sa hipo : ligasgas - pnr 

ma a gadas a g£s. 

gadat pnr [Mrw] : kulang. 

gad6t /mr ma a gad£t [War] : masiba 
o sakim. 

gada*u a ran pngNtk : ilalim na bahagi 
ng bangka; kasko Cf dalampang. 

g&daw png [57] : bantay-pinto; gu- 
wardiya; portero 2: [Pan] tinik na 
inilalagay sa mga pund upang hindi 
maakyatan. 

gaddw png 1: [Pan Tag] kilos ng anu- 
man at sinuman : galo, giho, guyu, 

GUNAY, HIBAL, JIWJIWAY, KIRO, KTWA, LI- 

hok, ogun 2 : masining na pagkilos 
o pagganap ng isang artista kung 
umaawit, nagsasayaw, o nagsasalita 
3: paghawak o paghipo na hindi 
kailangan; likot; kalantari, 4: [Bat 
Pan Tag] biro; tudyo; tukso 5: Kola 
umit; kupit; nakaw b pagkakaroon 
ng sexual na karanasan - pnr na*ga a 
ldw-^^ga a la a win, gu a ma a I6w. 

gada-wad png [57] 1: pagkalaglag 
ng sagabal sa daan; isang bagay na 
nakaharang sa daan 2 : pagtataas o 
pag-iinat ng mga bisig 3: dalahing 



. 4 ♦. 

nakapatong sa mga bisig. 

gad£'wan png [57] 1: buslong may 
takip 2: lupain na pinagpupunlaaii 
ng iba’t ibang bagay 3: anuMang 
bagay na ginagamit na panlibang sa 
mga bata. 

gadaw-gddaw png [Pan] : laruan. 

gadawg^w png\ : tao na hindi mapa- 
lagay sa isang Iugar 2 : nakakikiliting 
pakiramdam sa talampakan var gi- 
lawgaw. 

ga*law a gdw pnr : malikot. 

_ 4 * • • 

gada a wid png 1 j anumang uri ng in- 
sidente; okasyon 2 : bagay na naging 
dahilan ng pagkahulf. 

ga*la a wfr png [57] : anumang ha- 
wakan. , 

gad^*wit pnr [57] : hindi makasugat. 

Galaxy (gadak-si) png [Ing] : Milky 
Way. 

galaxy (gadak-si) png [Ing] 1: alin- 

f man sa magkakahiwalay na sistema 
ng milyon-milyon o bilyon-bilyon na 
bituing pinagsama-sama ng grabedad 
2 : maningning na pagtitipon. 

g^day png 1: [Seb] talbos o usbong 
ng kamote 2 : uri ng pamansing. 

• a * 

gada-ycm png Bot [57] : pangalan ng 
saging. 

ga*lay*g^y png: galugad - pnd m£g* 
gaday-gdy, gu-madaygay, ga a 
l^y*ga a yfn. 

gdl-ba-ni-sd-do pnr [Esp galvanizado] : 

binalutan ng zinc. 

gdl a ba a ni a sas a y6n png [Esp galvaniza¬ 
tion] : pagbabalot ng zinc. 

g6l a ba a no a m6t a ro png [Esp galvano- 
metro] : kasangkapang ginagamit sa 
pagtuklas at pag-alam sa lakas at di- 
reksiyon ng koryente : galvanometer. 

gal*b6 png 1: alikabok na hinipan ng 
hangin; bugso ng hanging may maka- 
pal na alikabok Cf alimpuyo, ipuipo 
2: [57] mahinang pagtangay ng ha¬ 
ngin sa papel. 

. '•v 

gal*b6t png: halbot pnd gu a mal*b6t, 
gal a bu a tfn, i*gal a bot 

gad6*bo png [Mrw] : hukay 1 . i , 

ga a l6m png [Ilk] : semento, apog, luad, 
abo, o dumi ng kalabaw na ipinapa- 
litada sa giikan ng palay at ginagamit 
ding pamasak sa butas ng banga. 

gadd-na png [Esp Ing] : pinakakara- 
niwang abuhing mabigat na mineral 
o sulfur ng tingga (PbS); pinakama- 
hal na inambato ng tingga: Iead sul¬ 
phide. 














galeon 


ga-le-6n png Ntk [Esp] : noong pana- 
hon ng Espanyol, malaking barko na 
ginamit sa kalakalang Maynila-Aca- 
pulco var galyon. 


jad6*ra png [Esp ] 1: malaki at matibay 
na karwahe para sa paghahatid ng 
kalakal : wagon 2 : mahabang bar- 
kong pinauusad ng hilera ng mga 
tagagaod 3: sa paglilimbag, pariha- 
bang trey, karaniwang bakal, at pansa- 
mantalang ayusan ng mga natipong 
tipo. 


gade*r£"da png : pruwebang galing 
sa galera : galley proof. 


[Esp galena] 


na pmagtatanghalan ng mga Iikhang 
sining; bulwagan : gallery 2 : silid o 
gusali : gallery. 


G£des png [Esp] : Wales. 


Gadds png [Esp] : tao na Welsh. 


ga*l6‘wey png Zoo [Pan] : alimasag. 


|dl*gal png 1: [Bik] sugal 2: [Ilk 1 
nguya - pnd gu-m^l-gal,gal-g; 

3: [HU] magpakagumon a bisy 
[Kap] : nginig; kaligkig; ngatal. 


gal*g£l png: tao na sinto-sinto kung 
magsalita. 


|al-g^l pnr : mapurol ang ulo; hangal 
tunggak. 


g£l*gai pnb [Kap] : kahit na. 


gadi pnb [Seb] : kahit na. 


galak 


gadbgid png : ibabang bahagi ng 
bundok o burol : paambundok. 


gadfda png [Mrw] 1: sasakyan ng 
nobyo na punong-puno ng dekoraS-" 
yon at ginagamit sa kasal 2 : parada 1 . 




gadidi png : bangin. 


ga-llm-ba pngBot [Ilk] : pulang niyog; 
niyog na magulang na Cf kallmbahin. 


gadim-gfm png 1: lumbay; lungkot; 
dalamhati; 2 : pangungulila; kasabi- 
kan : homesickness. 


fndim png : pigil na pagmama 
damdamin ng kawalang pag-asa 
galimhim, gulimlim. 


iadi*mu*saw png [Ilk] 1: kakulangan 
2 : kahinaan o kababawan ng kaka- 
yahan 3: imperyoridad; kababaang 


uri. 


gadfng png 1: [Kap Tag] pagbuti o 
paglakas na muli ng isang maysakit: 
Ayo, imull kAyap, kiyapakapiya. MALU- 


UAN, MAPIA, PAYPAPIYA, PAPAKASIL, RAHAY, 

tagungar, upay 2: kahusayan sa anu- 
mang gawaing hindi karaniwan 3 : 
t Hk Kap Pan Tag] an ting-an ting 4: 
kabutfhan; pakinabang 5: kapalaran 
6 : [Pan] ugali. 


281 


lading pnd mang"g£ding : magbu 
hat; magmula : gikan, ibAt, naggApo 
nanlapo . tIkang. 


gad(s png Med [Kap Tag] : sakft sa 
balat na likha ng maliliit na kulisap 
o kagaw : duldol, gAddil, giri 1 , katol, 
nuka - pnr gadhsin, ma*gadfs. 


|adis-i*so png Med [galis+aso] : mali¬ 
liit at higit na makating galis : ba- 
lAngas. 


|adis-ma-m^-so png Med [galis+ma- 
maso] : galis na lumalaki at nanga- 
ngapal ang mga gilid, at karaniwang 
nag-iiwan ng maiitim na peklat kung 
gumaling. 


g6dit png 1: matinding damdaming 
dulot ng kawalang kasiyahan, pagka- 
yamot, o paghihinakit - pnd ma*gd* 
lit, gadi-tin 2: damdaming nagdu- 
dulot sa isang tao ng bangaring 
makipag-away o lumaban; sama ng 
loob; yamot : Aket. Akig. anggot. 


Asyab, gAni, kapungot, kasuko, lussaw 
muwa, unget ~ pnd ma*g6dit, gadr 
tin ~ pnr gadit. 


t 

png : biglang galit 


ia*li*y4k png : halakhal 

madi'ydk, ga-li-ya-k4n 


jail bladder (gal bla-der) png [Ana] 
pantog 1 . 


galley 


png [Ing] : galeriya 


galley proof (gadey pruf) png [Ing] 
galerada. 


gallium (gal-yum) png Kem [Ing] : 
element na metaliko, makinis, at pi- 
nilakan ang kulay (atomic number 
31, symbol Ga). 


png 


lun) png [Ing] : galon 


png 


jal*m6s png : mababaw na sugat na 
sanhi ng kuko, tinik, at iba pa var 
kalmos C^gAlos, gurlis, kalmot, kA- 
mot : bAgrad 1 , gAdlas, garAs, hiras. 


KAMOS 


gddo png [5J] : kilay. 


gad6 png 1: Bot [57] uri ng punong- 
kahoy (Andcolosa fiutescens) 2: [Kap] 
galaw 1 . 


gadd png : mapulang butil ng bigas - 

pnr ma*gadd. 


gado*dng png : pag-imbay ng mga 
braso. 


galump? 


gaddn png [Esp] 1: makitid na telang 
may palamuti tulad ng ginto o pilak 
na sinulid : galloon 2: guhit na na- 
kakabit sa uniporme, palatandaan 


ng ranggo, paglilingkod, at iba pa : 
galloon 3: sukat ng kapasidad na li- 
kido na katumbas ng 3.8 L : gallon, 
galloon .4: dami ng laman ng gani- 
tong takalan : galloon 5 : sisidlan, 
karaniwan ng likido : galloon 6 : 
[Seb] kawit. 


|£dong png [Ilk] 1: salansanan ng mga 
gamit pangkusina, yari sa kawayan o 
kahoy 2 : parisukat na duyan ng mga 
bata at yari sa kawayan 3: makalu- 
mang paraan ng pagtawid sa ilog, 
ginagamitan ng troli sa pagtawid ng 
mga pasahero 4: banga. 


ngdn png [S7]: karete ng sinulid 


|ddos png: bahagyang gasgas o gur¬ 
lis sa balat o sa iba pang rabaw na 
likha ng mga bagay na may tulis o 
talim : bAkrus, dulis, gadlos, garad- 


KALOT 


gad6*8e8 png [Ing galosh] : bota na 
karaniwang gawa sa goma. 


|6dot png 1: paghatak nang pasaklot 
sa mga dahon ng halaman o damo 
2: [War] lupanamapulaatmalagkip 
3: [Ilk] pantali; tali. 


gaddt pnr 1: hindi pantay ang putol 
o gupit ng buhok, tela, at katulad 2: 
gulanit; punit-punit 3: lukot na lukot; 
kulubot na kulubot 4: palalo; ham- 
bog; mapagmalaki. 


gal'pdk png Zoo [Bik] : manok. 


waldas 


g£l*sa png Zoo [Kap] : gansa. 


gabslm png : pagtuli - pnd mdg*pa 
gal-sfm, gal-si-min. 


ladud-gadud pngBot [Hil] : damong 
bermuda (Cynodon dactylon). 


gadud*g6d png [57] : hanay ng ta- 
luktok ng mga bundok. 


gadu*gad png 1: gaygay pnd mdng* 
gadu-gad, gu-ma-lu-gad, gadu* 
gd-rin 2: paglilibot kung saan-saan 
nang walang rnahalagang dahilan 3 : 
tao na may ugaling mapaglibot Cf 
lagalAg — hnr ma-aa-lu-aad 


gaduk*g6k png 1: katal 2: tunog ng 
galaw ng sikmura kapag nagugutom. 


gaduda png : bunsuran ng lumang 
uri ng sasakyang dagat. 


gadurrvb&ng png 1: alon sa laot 2: 
tuba; tubang bakod. 


iadum*b6ng png Bot [57] : punonj 
kahoy na pinagkukunan ng langis. 


ga-lum-pang png : karete; ikiran. 


ladum-pi png Bot [Tsi] : punongkahoy 
(Clausena lansium) na dilaw ang 
bunga, ipinakilala sa Filipinas noong 
1837 at muling ipinakilala noong 


r 


i- |!|!||lt!111lllll|llHt(IHffll#IHIIillNl irlilii.... . 




UH" I 1.. nr. . .1 HIM 1 > .ft .11 , ».J . . . 


L • I 









. ,,,# •*l«HH| 


galungan 


282 


1912 mula Tsina : wampi. 


► 

ga*lu*ngan png 1: maliit na sisidlan 
ng tubig, yari sa luad at ginagamit 
na pansalin ng tubig sa mga baso Cf 
pitsel 2: Mas arpa. 


png Bot 


g£*mak pnd mang a g£*mak ga*m£* 

kin [57] : madaliin ang isang bagay. 


ga-lung*gong Zoo : isdang alat o tabang 
(.Decapterus macrosoma) na maliliit 


♦ ♦ 


ang ngipm 


gadung-gung png [Kap ] : ginaw 2 . 


ga-lu-ra png Bot : diliwariw 1 . 


gadus a g6s png: malalim at mahabang 
gurlis o galos sa balat o anumang 
rabaw. 


ga-lut png 1: [ Iva] halas 1 ; mababaw 
na hiwa sa balat, sanhi ng anumang 
matalas na talim 2: [ Kap] damit na 
hindi na isinusuot. 


ga*lut pnr [Kap] : luma; gutay-gutay; 
gamit na gamit na. 


gaduy*goy png 1: panginginig dahil 
sa ginaw; kaligkig; ngatal 2 : paggalaw 
.ng taba kapag gumagalaw ang isang 
tao na mataba : gayong. 


alvanometer (gal-va-no*mi-ter) png 
[Ing ] : galbanometro. 


gabyang png Bot [Bik ] : palawan. 


|al*ye*ra png \?Esp gallera] : mababang 
upuan na ginagawang kulungan 
ng manok ang ibabang bahagi. 


gal-ye-ra png [Esp gallera] 1 : Nik sa- 
sakyang dagat na ginagaod at may 
sampling layag Cf galauran, galley 
2: sa paglilimbag, sisidlan na kara- 
niwang metal at may tatlong gilid na 
isang dali ang taas, bukas ang isang 
dulo na pinaglalagyan ng mga tipong 
nakaayos na : galley 3: sabungan; 
simboryo var galera. 


gabye-tas png [Esp galleta] : tinapay 
na karaniwang parisukat, malutong, 
hindi gaanong matamis, at sinasang- 
kapan ng patatas uargayetas Cf kra- 


KER, BISKUWIT. 


gabyon png [Esp galeon] : varyant ng 

galeon. 


gam png [Ing] : pangkat ng 10-20 o 
higit pang lumba-lumba na sama- 
sama kung lumangoy. 


ga*ma png 1 : mabilis ngunit walang 
ingat na pagtapos sa isang bagay o 
gawain 2: bilang ng saging sa isang 
piling. 


ia*ma png [Hil] : pagputol ng kawayan 

mula sa puno nito. 


ga-ma png [Seb] : likha 2 . 


ga*ma a gam pnd mag a ga a ma*gam f 
ga a ma*ga-min [57] : gamgamm. 


ia-ma-l^w pnd mag*ga*mad£w, i*ga* 
mad6w [57] : ilagay o ihalo sa iba. 


gam-£n pnr [57] : marumi 


|a a m£*ra png [Esp gamarra] 1: piraso 
ng katad na ikinakabit sa busal at 
ilalim ng siya ng kabayo, kalabaw, at 
iba pa 2 : tali o kable sa pagdaong 
ng sasakyang dagat. 


|6*mas png 1: pagputol o pagbuno 
ng damo sa paligid ng tanim : guso - 

/rndga-mcbsin, gu a m£ a mas, mang 
g£*mas 2: [Ilk] halo ~/rndgu*m4 

mas, ga*m£*sin. 


|4*mat png 1: Bot uri ng yerbang ma- 
tinik 2 : tahi na paekis-ekis at parang 
kadena 3: [Kap] kamay. 


ga*m£t pnr [Kap] : dati 2 . 


ga-m^-ta png [Ifu] : basket na gawa 
sa yantok para sa fermentasyon ng 
bigas na gagawing alak. 


ga-m£w png 1: [57] komang 2: Zoo 
[War] mailap o ilahas na pato. 


g£*may png \: [Ilk] kagawian sa anu¬ 
mang gawain; pagiging angkop o 


tama sa gawi ng isang gumagawa ng 
anuman 2: [Ilk] ginto na may 22 
kilates 3: [Bik 1 kuwintas na sinto. 


ga*m£y png 1: [57] antigong hiyas 
2: lumang lutuan ng kanin C/kaldero 
3: [Seb] lilt. 


g6*may pnr : hirati na sa gawain; 
angkop sa gawi; kasundo. 


gam a b£ png [57] : takot; sindak. 


garrvba png [Mrw] : salumbaba. 


gam*b£*gam*b£ png Zoo : malaking 
gagamba. 


gam*b£da png Zoo : uri ng malaking 
kabibe (genus Anodonta). 


gam'badd png 1: pag-abala o pagka- 
abala sa ginagawa 2: kalagayan ng 
balisa tulad ng isang hindi makatulog 
dahil sa naririnig na ingay 3 : paggulo 
o panggugulo sa kapuwa - pndrQ am* 

bad6dn, girmanvbadd, mang*gam* 
badd. 


gam*bad£y png [Seb] : gusali. 


gam-b^ng png 1: [57] ari-arian 2: 
[Ilk] tanso. 


gim-baw png [Mrw] : ibabaw 1 . 


|am*bed£n png [Ifu] : itak 
kalaki. 


gam*bf png [57] : pagbangggit o 
pagtukoy sa isang tao o bagay bilang 
patibay sa sinasabi - pnd gu*mam*bf, 

i*gam*bf. 


gartupal 


Gambia (gam-bi-ya) png [Ing] : isa sa 
mga bansa sa kanlurang Africa. 


gam*bi! pnr [57] : sariwa pa sa alaala 
vargimW. 


gam*bid£ png [5T] : pagbanggit o 
pagtukoy sa isang tao o bagay na 
sariwa pa sa alaala - pnd girmam* 

bidd, g£m*bid£*in. 


g3m*bir png [Mrw] : sumpong. 


g£m*bit png [Ing] : sa ahedres, ang 
panimulang sulong ng piyesa at ku- 
sang pagpapakain nito upang maka- 
mit ang bentaha. 


gamble (gamvbol) pnd [Ing] : mag- 
sugal. 


gam-bler png [Ing] : sugarol. 


gam-bling den png [Ing gamble+ing 
den] : sugalan. 




gam*b6l png 1: pagkalamog tulad ng 
bungangkahoy na lumambot dahil 
- sa pagkahulog 2 : pagsuntok sa ka- 
^ puwa upang lamugin ang katawan 
3: pagkalog nang paulit-ulit sa isang 
bagay. 


gam a b6l pnd m£g*gam a b6l, gam* 

bo*l£n : bungkalin ang lupa sa pali¬ 
gid ng tanim upang hindi tumigas: 


g4m*bol pnr : lumambot dahil sa 
pagkabugbog. 


gam a b6l pnr Med [57] : maga. 


;am*b6ng png [Ilk] : malaking banga 
na lalagyan ng tubig. 


G£m*bong pngMit [Mag] : matapang 
na mandirigmang kilala bilang taga- 
pagtanggol ng sangkatauhan. 


game (geym) png [Ing] 1: salitang 
isinisigaw upang ipahiwatig ang Si¬ 
mula ng laro 2: laro. 


game (geym) pnr [Ing\ : marunong 
makibagay o kumilos sa mga katu- 
waan o sa biglaang pagkakataon. 


ga-meng png [Ilk] : kayamanan. 


ga a m6t png Bot [Ilk] : lumot 8 . 


lamete (ga*mit) png Bio [Ing] : tigu- 
lang na cell na nakikisanib sa isa pang 
cell sa reproduksiyong sexual. 


png 


% 

gam a g4m pnd ma-gam-g^m, gam 
ga*mm [57] : kuhanin. 


gam-g^man png [5T] : parusang 
ipinataw sa dalawang hindi tumupad 
sa kasunduan. 


iam*ha*nan pnr [Seb] : makapangya- 
rihan, malakas. 


g£*mil pnr [57] : varyant ng gambfl. 


ga*mi*pal png Isp [Hil] : anumang 
gamit sa paglalaro. 




—-TTr.r. — *» 










gamis 


283 


ganggang 


ga*mis/mdga*mi*sin f i-ga-rms [57] : 
asinan ang isda. 

gi*mit png 1: [Bik HU Ilk Kap Seb 
Tag War] 1 : anumang bagay tia nagsisil- 
bing kasangkapan : gona, usAr - pnd 
gu-mi-mit, ga-mf-tin 2: [ Kap Tag] 
anumang bagay na maaaring paki- 
nabangan : garamiton 3: ang kaila- 
ngan upang maisagawa ang isang 
bagay, mabuo ang anuman, at iba pa 
4: sa sinaunang lipunang Bisaya, pa- 
ngungutang ng mga produkto. 

ga-rmt pnr\ pinakinabangan na; luma; 
segunda-mano. 

gam-ling png \ marahang haplos ng 
dulo ng mga daliri. 

gam-liy png : kakayahang guinalaw 
o kumilos. 

gamma (gam-a) png [Ing Gri] 1: 
ikatlong titik ng alpabetong Griyego 
2: Asn ikatlong bituin sa konstelas- 
yon, karaniwan ang ikatlong pinaka- 
maliwanag. 

gam* mi I png [Ilk] : sunggab. 
gi*mo/wg1: [HU] ligalig 2: [Ilk] 

angkak. 

ga*m6 png 1: Bot [Ilk] balat ng bu- 
ngangkahoy na karaniwang pinaku- 
kuluan at ginagamit na sangkap sa 
tuba 2: [HU] bulabog. 

ga*md png [HU] : laban. 

ga*m6*gam /mdgu*ma*m6*gam, ga* 
mo-gi-min [57] : gamgamin. 

ga*m6l png [57] 1: dumi sa mukha 
2: Idy makapal ang mukha; walang- 
hiya. 

gi-mos png 1: galos sa mukha 2: 
pagpapairal 3: [Bik] pisil - pnd gu*" 
mi-mos, ga-mu-sin. 

ga*m6s pnr [HU Seb War] : inasnan 
o binuro gaya ng isda at karne. 

ga*m6t png\ : sustansiyang nakapag- 
papagaling ng sakit : droga, lunas 1 , 

MEDICINE, MEDIKASYON, MEDISINA 2 , TAM- 

bal 2 : sustansiyang may epektong 
narkotiko. 

gam-pin /AWgu-mam-pin, gim-pa- 

nin : tuparin ang isang tungkulin. 

gam-pi-nin png [gampan+in] : anu¬ 
mang dapat gawin : task. 

gam*pek png [Sub] : paldang hugis 
bumbong at gawa sa inangkat na tela. 

gam*p6l png Bot [Ilk] : katas ng balat 
ngjava plum, kulay kape, at ginaga- 
wang dampol ng lambat at tina ng 
pan talon. 

gam*p6n pnrl : putol, tulad ng punong- 
kahoy 2: tagpas, tulad ng halaman. 


gam-pung pnr [Tau] : maamag; 
amoy-amag. 

ga-mu-gam///^/ga-mu-gi-min, gu* 
ma-mu-gam, ming-ga-mu-gam 

[Bik] : kapain, kapkapin. 

ga-mu*ga*m6 png Zoo [Pan Tag] \ 
maliit na kulisap (group Lepidoptera ), 
may sungot at karaniwang umaaligid 
sa ningas : anunugba, burbur, layug- 

LAYOG, MARANG PORONG, SUGBA-SUGBA. 

ga*mu*sa png [Esp gamuza] 1: katad 
na malambot at ginagamit sa pag- 
gawa ng sapatos 2 : sapatos na gawa 
ritb. 

ga*mut png Bot [Tau] : ugat. 

gi*na png [Esp] 1 : pagkakagusto sa 
kinakain; pagnanais kumain nang 
marami : kahinam, nAnam, nApso - 
pnr ma*g£*na 2: kagustuhang gu- 
mawa ng isang bagay; wili: kahinam, 
sigla; buhay 3: hilig; interes : seet, 
seseg 4: suweldo; kita 5 : tubo; paki- 
nabang 6 : Mek pag-andar o paglakad 
ng makina at katulad. 

ga*n£*de*rf*ya png [Esp ganaderia] : 
rantso ng mga baka. 

ga*na*di*ro png [Esp] : may-ari ng 
bakahan. 

ga*n£*do png [JETs/?] : bakahan. 

gq*ni*do pnr [Esp] 1 : bigay na bigay; 
interesado; mahilig 2 : nasasarapang 
mabuti; magana. 

ga*na*d6r png Zoo 1: sasabunging 
tandang na nagwagi nang ilang ulit 
2 : barako 2 . 

ga*ni*gan png [Ilk] : pataba. 

• • 

ga*na*hin png: kalakarang pasahod 
sa mga manggagawa, ialo na at ara- 
wan Cf upa, sAhod, pagAna. 

ga*ni*ka png 1 : [Ilk] metal na gina¬ 
gamit sa paggawa ng trak 2: [Kap] 
gunita. 

ga*n£l png [57] : mapurol na kasang- 
kapang pamputol. 

ga-nin png : hati; parte; bahagi. 

ga-ning pnl 1: para sa; ukol sa 2: 
bahagi; papel; partisipasyon. 

ga-ning pnu : sa; para sa; ukol sa. 

ga*nin*si*yi png [Esp ganancia] : pa- 
kinabang; tubo; kita. 

ga*nip png : pagtupad; paggawa Cf 

IKAY : BULOS, BUYAK, HINGPIT, LIPOS - 

pnd gu*ma*nip, ga*na*pfn. 

ga*nip pnr [Kap Mag Mrw Tag] 1: 
taglay ang lahat ng bahagi : buo, 

HUSTO, KOMPLETO, LUBOS, PERPEKTO, 

quite 3 2: nasa takdang oras : lubos. 


ga*ni*pan pnb Gra [ganap+ari] : pam- 
buo, pampuno. 

ga-nis png Bot [War] : dahon ng ka- 
mote. 

ga-nat png [Mrw] : tayo 1 . 

ga*niy png [57] : dalagitang higit na 
mukhang matanda kaysa bata. 

gin-ay png 1: Ast [Ilk] ang konstelas- 
yong Orion 2: balangkas na bingkong, 
maaaring parisukat o parihaba na 
yari sa kahoy. 

gi*nay*gi*nay png Bot : himaynat 2 . 

ga*niy*gay png [Ilk] : sigla. 

gin*da png : interes sa utang na san- 
daang porsiyento taon-taon : takjpan. 

garvda png 1: kaakit-akit na anyo : 

ALINDOG, ANYAG, DAYAg, GANGGANA, 

kAsta, katahom j katAid, iagu - pnd 

pa*gan*da*hfn, mig*pa*gan*di - 
pnr ma*gan*di 2 : katangiang naka- 
lulugod 3: Bot [Seb] kutsay. 

gan-dang png : noong panahon ng 
Espanyol, bungkos ng 25 kangan. 

garvdang pngMus [MagMrw] : tarn® 
bol na kabilaan : gimba, ginubal ka- 
lAtong. 

gan*ding-usi png Bot : uri ng damo. 
gan*da*su*li png Bot [Mag Mnv] : 

kamya. 

gan*da*wa*ri png [Tau ganda+wari] : 
dekorasyong inilalagay sa harapan 
ng sasakyang dagat. 

gan*di*ngan pngMus 1: [ Sub] makitid 
na agung at mababaw ang umbok sa 
gitna 2: [Mag] apat na agung na 
kasama sa pagtugtog ng pangkat ng 
kulintang : babandir. 

gan*du*u png Bot [Kap] : gabe. 

gang png [Ing] 1: pangkat ng mga tao 
na nagsama-sama para sa masama o 
ilegal na gawain 2 : pangkat ng mga 
manggagawa 3: barkada. 

gi*ngai png [Ilk] : malaking bato 

gi*ngan png Bot [HU Seb War] : tabang- 
bayawak. 

gi*ngat png [Ilk] : sindi. 

ging-ga png [Esp ganga] : baratilyo. 

gang-gi- pnl : katulad ng laki o sukat 
ng bagay na pinagtutularan, hal gang- 
gasantol. 

ging-gab png [Mrw] : hikab. 
gang*gi*len pnr [Mrw] : tamad. 
gang-gi-na png [Pan] : ganda 1 . 
ging*gang png 1: [ST] takot 2: 

babala. 

gang-gang png Zoo : gagamba. 














284 


gang-gang 

gang-g£ng pnd mag-gang-g£ng, 
g6ng*ga*ngin [ST] : magsamang 
marami upang tingnan ang mga 
detalye ng isang bagay. 

gang*ha*&n png [ Seb ] : pintuan; da- 
anan; pasukan. 

g£*ngi png [Ifu] : kawaling yari sa luad. 

g&'ngis png Zoo [Seb] : uri ng kuliglig 
(family Gryllidae). 

gang-kiHing png Zoo : isda (family 
Pseudockromis) na dilaw ang katawan. 

K 

ganglion (gang-glf-yon) png [ Ing] : 
gangliya. 

garvglbya png Ana [Esp ganglia] : 
sangkap na kulay abo sa labas ng utak 
at gulugod : ganglion. 

g£*ngo png : niyog na matigas na ang 
laman at maaari nang gatain o ga- 
wing kopra : lahin 2: [ST] bagay na 
tuyo o nalalanta. 

ga-ng6 pnr 1: tuyot; nangangalirang 
2 : namanhid o namatay sanhi ng 
peste, lason, o pagdidinamita, kara- 
niwang tungkol sa isda. 

gangplank (gang*plangk) png [Ing] : 
tulayan. 

gan-grd-na pnglEsp gangrena] : pag- 
kamatay at pagkabulok ng himaymay 
ng katawan dahil hindi na dinada- 
luyanngdugo. 

gdng*sa png Mus [[Bon Kal Krw Isn 
Iby Tng] : sapad na gong var kangsa 
Cf pinsak : anungos, kalsa 2 , hAnsa 1 , 

PALAY-AN, PARYUK, PAWWOK 2 . 

gang*s6 png Zoo [ST] : gansa. 

gang-s6I png [ST] : tao na walang ka- 

sama. 

gdngs'ter png [Ing] : maton. 

g6ngs*te*ris'mo png [Esp] : sitwasyon 
na dulot ng mga gang. 

gan*h6*an png [Hil] : pinto. 

garvhdw png : malakas na amoy ng 
likidong tulad ng tuba. 

gd*ni png [Mrw] : galit 2 . 

ga*ni put [S^6] : samakatwid. 

ga*mb pnr [Bik] : mahilig. 

% • • * • • 

g£-nid png 1: [ST] aso na ginagamit 
sa pangangaso 2: [ Bik Kap Tag] hayop 
na mabangis at naninila : Ayep, hall- 
maw, mananAp, sApat 3: tao na sakim. 

s 

* • m • 

ga-nid pnr [Seb] : sunod-sunod. 

a 

ga*ni # rf pngpnb : varyant ng ganito. 

gd*nit png [Bik] 1: bunot 2: [Hil Tag] 
sabunot3: [Iva] sakft. 

ga*n(t png 1: kunat o tigas, gaya ng 
karneng mahirap nguyain : awet, 

HUMIT, KINOT, KUGNOT, KULBET, LANOT 3 , 


TAGGA, TEGLANG, TOGAS - pm ma*ga* 

nit 2: kahigpitan o kahirapang mati- 
nag sa kinalalagyan o mapaghiwa- 
hiralay -/mrma*ga-nft 3: karamutan 
ng isang tao - pnr ma*ga*nft 4: [Ifu] 
mantsa o dumi. 

ga*ni*t6 pnb [gaya+nito] 1: katulad 
nito 2: sa paraang ito var ganirf: .anti, 

AROG, HINI, KAINl, KANINI KASTOY, NIINI, 
ONYA, PARIHO, SARNA, SINI, SUBONG. 

ga*ni*y£n pnb [gaya+niyari] 1: katulad 
niyan, tumutukoy sa bagay na mala- 
pit sa tao na kinakausap 2: sa paraang 
iyan, var ganyan, gayan Cf ganoon, 

GAYON : GAYIAN. 

ga*ni*yon pnh [gaya+niyon] : katulad 
ng isang nabanggit na bagay o pang- 
yayari; kasunod ng ipinahahayag var 
gayon. 

gan*nd png [Ilk] : bakat. 

ga*no*6n pnb [gaya+noon] 1: katulad 
noon, tumutukoy sa anumang mala- 
yo sa nag-uusap 2: iyon nga; talaga; 
to too *;arganuon. 

ga*n6*sal png [Pan] : latfk. 

gd-not png [Ilk Tag] : pagsabunot sa 
buhok o pagbunot sa damo : Arat - 

pnd gu*m^*not a ga*nu*tin, mang- 
g6-not 

ga*n6t png [Bik] : pawis. 

gan*sd png Zoo : uri ng hayop ( Anser 
anser) na kahawig ng bibe ngunit 
malaki kaysa rito at may mahabang 
leeg : gAlsa, gangsA, ganso, swan, 

SISNE 1 . 

# 

gan*sdl png [Ilk] : pagkakamali o 
depekto, lalo sa tela, musika, o pag- 
bigkas. 

gan*s£l png , pnr : bilang na katulad 
ng 3, 5, 7, at iba pa na may butal 
kapag hinati sa dalawa : bungkig, odd. 

gan*sid png Zoo : uri ng kuliglig o 
kerwe. 

gan*sil*yo png : varyant ng gantsilyo. 

gan*s6 png Zoo [Bik] : gansa. 

gan-su-wa png [Esp ganzua] : panjbu- 
kas ng iba’t ibang k^mdado s hauesusi. 

gdn*ta png [Bik Tag] : salop. 

gan*td png [ Tau] : balak; panukala; 
piano. 

gan*td pnr [ST] : hinati at pinutol sa 
maliit na bahagi o piraso; tadtad; 
durog. 

garrtcban png [Tau] : kapalaran; 
tadhana. 

g?§n*tad png [Bik] : pagmamalaki; 
pagpaparangalan. 


gaod 

gan*ta*!4 png : ikiran ng sinulid; su- 
liran. 

gdrvtang png [Hil Seb War] : sukat 
ng dami ng bigas, katumbas ng 3 kg 

Cf SALOP. 

gan*ti png [Kap Tag] 1: kapalit ng 
ibinigay; katumbas : Ablas 1 , bales, 
bisin, 2: sagot; tugon 3: higanti - pnd 

rgan*ti v gu*man*tf t gaivti*h6n. 

gan-tim*p^*gal png [ganti+na+pagal] : 
halagang ibinabayad sa pagpapagod 
na ginawa ng kapuwa; upa; bayad. 

gan*tim*pa*ld pngJganti+na+pala] : 
anumang ipinagkaloob o tinanggap 
bilang kapalit ng mahusay na pagli- 
lingkod, kanais-nais na katangian, 
paghihirap, at iba pa : himagAl, pa- 
buyA, premium 4 , premyo, prize. 

gaivting pnr : may mahabang kamay. 

gan*ting-lo*6b png [ganti+na loob] : 
pagkilala ng utang na loob. 

gari’tmg-mat a wid png [ganti+na ma+ 
tuwid] : tugon sa nagbibigay ng kat- 
wiran o pagtatanggol sa isang pagta- 
talo Cf pakli. 

gan*ting-pa-r6*tang png [ganti+na 
paratang] : bintang ng nasasakdal la- 
ban sa nagsakdal sa kaniya. 

garvting-pa*ru*sa png [ganti+na pa- 
rusa] : higanti. 

gan'ting-sadd’kay png [ganti+na sa- 

lakay] : paglusob bilang ganti sa 
ginawang pagsalakay sa isang tao, 
hukbo, at iba pa. 

garvtdng png [S7] : sabitang may takip; 
hanger na may balot. 

gan*tsil*yo png [Esp ganchillo] : ga- 
waing pangkamay na ginagamitan 
ng karayom na may pangkalawit sa 
isang dulo var gansflyo : crochet 2: 
ang karayom na ginagamit dito : 
crochet. 

g£n-tSO png [Esp gancho Kap Ilk Tag 
War] 1: nakabaluktot na metal sa 
dulo ng sungkit; kalawit 2: paglinlang 
sa kapuwa var ganso - pnd gdrvtsu* 
hfn, mang-gdn-tso 

g^-nut png Bot [Ilk] : lamad sa paligid 
ng dilaw na laman ng langka. 

garvy&k png 1: hikayat 2\ pagpapa- 

sigla-/wrfgan*ya*kln, gu*man*y^k, 
mang*garvy^k. 

* 

gan-y&n pnb : varyant ng ganiyan. 

g^rvyit png [Iva] : sakit. 

- x ^ 
v 

g£-od png Ntk [Bik Seb Tag] 1: kasang- 
kapang ginagamit sa pagpapakilos 
ng bangka : bagse, bugsay, kAber, pa- 
luga, pora, sagwAn 2: pagpapakilos 
sa bangka sa pamamagitan ng gaod - 






/ 


gaon 


285 


gdrat 


pnd mai 


*g&*od, gym^-od, i*g£»od 

•. •« • • • 

g&*on png: sa sinaunang lipunang 
Bisaya, ang prenda o sangla." 

ga-ong png: pagsadsad ng isang sa- 
sakyang dagat. 

ga*6ng pnr: tumama ang ilalim ng 
bangka sa isang bagay sa ilalim ng 

tubig C/'SAYAD, BANGGA, SADSAI). 

ga*6t png: pagbubuhol sa gilid ng 
basket - pnd ga 4 U*tfn, gu a ma a 6t 8 i* 
ga a 6t, mag*ga‘6t. 


ga*pi png 1: pagtalo o pagpapasuko 
sa kalaban sa pamamagitan ng lakas - 

pnd ga-pHn, mang*ga*pl 2: pagbali 
sa sanga ng punongkahoy - pnd ga* 

pf-in. 

ga-pt pnr 1: talo sa lakas; daig; supil 
2: ball, kung sa sanga ng kahoy. 

ga-pit pnd mang a ga a pft, gu*ma*pft 

[ ST] : manggaya; manggagad. 

ga*p6 png 1: karupukan ng mga bagay, 
gaya ng kahoy na inaanay o babad 
sa tubig 2: [HU] alikabok. 


- y " L -I --- 

gap png [Ing] : puwang; patlang; butas. > [ Blk] . ba to o graba. 


karaniwan 

r r ~ r ~c> L - J ~ " 

sa tela o kahoy. 

g£*pak png 1: [Tsi] marka o bali sa 
sanga ng punongkahoy: reppak, sepak 
2: [Ilk] pira-pirasong metal o garapa 
3: [Mag] pangalantog 4: [ Seb] pagti- 
gil; pagkakagulo. 

ga-pdk png: pindang na dalag. 

ga*pang png 1: [Kap Ilk Pan Tag] 

pag-usad sa pamamagitan ng kamay 
at tuhod habang nakadapa : dqla, 

KAMANG, KARADAP, KURONG, PANANAP, 

rangkak - pnd gu a m£ a pang, ga a p£ a 
ngin, mang-ga-pang 2: pagpapa- 

kasakit na maitaguyod ang layunin 
sa kabila ng mga balakid - pnd QU* 

m£ # pang, ga'p& a ngin, i-g^-pang 3: 

kilos na mabagal, palihim, pailalim, 
o panakaw 4: malaganap na paglago 
ng riiga tangkay, dahon, at baging 
ng halaman 5: pagkalat ng likido 
nang hindi pantay 6: [Seb] punong- 
ugat. 

ga*p£ng pnr \ laganap'na o kalat na; 
malago, gaya ng baging. 

ga*pa-ngan png [gapang+an] 1: sabay 1 
sabay na paggapang 2: daan ng mga 
langgam, anay, at katulad. 

g6 a pang*sirso /mdgu a m6 a pang a su a 
sd, mang*g6-pang-su-s6 [ST ]: gu- 
mawa nang dahan-dahan. 

ga*pss png 1 1 Agr [Bik Kap Tag] pag- 
ani ng palay sa pamamagitan ng karit: 

ALAP, ASYAB, GASAK, mAGBAS,. ririk 2: 

pagsakate sa mga dahong pagkain 
ng hayop - pnd ga a pS a sin f gu°m£’ 
pas, mang a g6 a pas 3: [Esp gafa] a 
salamin sa mata b palaso 4: Bot [Bik 
Seb War] bulak 1 . 

ga*pas png Bot [Mnd] : pund ng bulak 
na nabubuhay nang isang taon. 

ga*p4s pnr: naani na; naputol na. 

ga*pa°w4n pnd m^g‘ga*pa*w^n, 

p4g*ga a pa e wa-n?n : pagdingasin. 

gap^gap png [Ifu] : multa sa panini- 
rang puri 


ga*po pnr [Seb Tag] : gapok. 
ga*p6*gop png Kar [Ilk] : lagari. 

ga*p6k p7ig 1: [Mrw Tag] pagiging 
marupok; karupukan : gapo, gipu, 
lupok, tapok 2: pagkabulok ng anu- 
man. 

ga*pol png [57] : pamatay; panlason. 

ga a pong pnr : pungkol; putol. 

g£*pos png 1: [Bik HU Ilk Pan Seb Tag] 
pagkakatali ng kamay, paa, o katawan 
sa pamamagitan ng anumang naka- 
' balibid dito : reppet - pnd ga a pti a 

sin, gu a m£ a pos, i a g£ a pos 2: lubid 

o anumang ipinupulupot sa pagta- 
tali ng mga kamay, paa, at iba pa. 

g6-pu png [Ilk] : Simula; pinagmulan; 
dahilan. 

ga*ra png 1: tikas o postura sa pana- 
namit, kilos, o gawa; kagandahan ng 
anuman : elegansiyA, kinapAyus, tikdi 
2: dingal o garbo : dakep, rAmbak, 
ramok., santing - pnr ma*ga*rd. 

ga*rib png [HIl] : karit. 

ga*rad*g^d png [Ilk] : galos. 

ga-ra-gay png [Bik] : mahabang lubid 
na ginagamit sa pagmimina ng ginto. 

ga a ra*h6 # han pnr [Hit] : takot sama- 
giging bunga ng piano, desisyon, o 
anumang bagay. 

ga’ra*h&*na png [Mrw] : eklipse. 

ga-r^-he png [Esp garaje ] : himpilan 
o silungan ng mga sasakyang de¬ 
motor gaya ng auto, trak, at katulad. 

ga-ra-i*gf png [Ilk] : halinghing ng 
kabayo. 

ga*rak'g£k png [Ilk] : halakhak. 

ga*ral-gal png 1: tono ng pagsasalita 
kapag may sipon o may nakabara sa 
ialamunan - pnr m^*ga*ral*g^t 2: 

tunog ng makina na palyado - pnr 

md*ga*ral"g6!. 

ga*r4*mi png [Iba Ilk] : dayami. 

ga-ram-p^ng pnr [Ilk] : alembong; 
maarte; masamang babae. 



ga*ram*pi*ng£t png [Ilk] : landi; ha- 
liparot. 

ga*rd*na png [Esp] 1: pulang mating- 
kad na pangkulay 2 : paraan ng pag- 
kukulay var grana Cf tinA. 

ga*r6nd png [Ing] : ripleng 76.80 sm 
ang kalibre at 8.56 libra ang bigat. 

g£*rang png [Mrw] : hasa 1 . 

ga a ra*n(l png [Esp] : varyant ng gramfl. 

ga a r6n a ti a s6 png [Esp garantiza] : ga- 

rantiya - pnd mdg*ga*ran*ti*sd, ga a 
r6n a ti*sa*H6n, i*ga a r6n a ti a s6. \ 

ga a rdn a ti a 8^*do pnr [Esp garantizado] : 
tiyak na mahusay o magaling; walang 
mintis. 

ga»ran*tf"ya png [Esp garantia] 1: 
bagay na ipinananagot sa isang pagka- 
kautang o pagkakawala : guarantee 
2 : pag-ako o pagsagot sa kasalanan 
ng iba : guarantee 3: takda; taning 
o panahong sinasagutan 4: pagtiyak 
na mahusay o walang sira : guarantee, 
garAntisA 5: warranty 2 - pnd 
ma*r6n*ti # y6, ga*r6n*ti a ya a h6n. 

g6*ran*t6r png [Ing guarantor] : taga- 
panagot; piyansador. 

ga»rd a pa, ga a ra*pd png [Esp ganafa] : 
maliit na bote, karaniwang sinisidlan 
ng gamot: botelya. 

ga*ra*pal pnr Is walang pakunda- 
ngan; hindi nahihiya 2 : magaspang 
angugali. 

ga*ra a pi*ta png Zoo [Esp garrapata] : 
maliit na kulisap ( Pulex irritans) na 
walang pakpak, walang mata, at ka- 
hawig ng pulgas, karaniwang maki- 
kita sa aso, pusa, kalabaw, at iba pa : 
tick. 

ga*ra*p£t*so png Zoo [Esp garapacho] : 
uri ng pawikan o pagong. 

g6 a ra a p6t a se png Zoo [Esp garapeche] : 
isdang alat ( Gnathanodon specious) 
na maliliit ang mata, makaliskis ang 
tiyan, at pinilakan ang katawan. 

ga a r6 a pin*y6 a ra png [Esp garrafinera] 

1: babasaging sisidlan ng kendi, ti- 
napay, asukal, at katulad at karani¬ 
wang maluwang ang bunganga 2 : 
kasangkapan sa paggawa ng sorbetes. 

ga*ra*pf*tO png Zoo : maliit na kulisap 
na kahawig ng pulgas. 

ga*ra*p6n png [Esp garafon] : sisidlan 
na babasagin, karaniwang maluwang 
ang bunganga at pinaglalagyan ng 
kendi, tinapay, asukal, at iba pa Cf 
garApa. 

a s 

ga*ras png [Seb] : galmos. 
ga*ra*sf*gas png Bot [Ilk] : bunga 2 . 
g^ a rat png [Bik] : lamat. 









*« 4 - 




H 


' r n 


garaw 


g£ a raw jfrng [7M] : matalim at matulis 
na bagay sa bukana ng baklad. 


ga-rdw-at png Ana [Ilk] : bahagi ng 
katawan na nasa pagitan ng paypay. 


gd-ray png Lit [Seb] : tula; saknong. 


ga a rdy png : sinaunang sasakyang 
dagat. 


ga-ray-g£-day png [ War] : mabulak- 
lak na salita. 


g£*ray-g£*ray png Lit [Tbn] : kuwen- 
tong-bayan. 


gar-ban-sos png Bot [Esp garbanzo+s] : 
legumbre ( Cicer arietinum) na puti 
ang bulaklak, 4-5 sm ang taas, at ka- 
tulad ng patani ang bunga var gara- 
bansos. 


gar-bo png [Esp] : karangyaan o ma* 
rangyang pagpapakita o pagtatanghal 
lalo na ng karangalan o kahalaga- 
han; kayabangan Cf kariktan, elegan- 
siya — pud gcir-bu-hcin, pa-gdrbu* 
hfn -pnr ma a g£r a bo. 


g£r*dang png [Ilk] : tambol. 


garden png [Ing] : hardin. 


g6r a de a n6r png [Ing] : hardinero. 


gar a d6n a ya png Bot [Esp gardenia] 
1 s alinmang pulumpong o maliit na 
punongkahoy (genus Gardenia) , may 
makintab na dahon, at mabangong 
bulaklak na kulay puti o dilaw 2 : ang 
bulaklak nito. 


g£ a reng png Bot [Ilk] : halamang ba- 


ging na gamot sa pigsa. 


ga-rbs pnr [Ilk] : malabsa; madaling 
madurog kapag niluto, gaya ng pa- 
tatas o kalabasa. 


gar-g£-ho png Med [Esp gargajo] : 
plema Cf sipon. 


g6r*gan*tfl*ya png [Esp gargantilla] 
1: kuwintas na lapat sa leeg : choker, 
tsoker 2 : uri ng sisidlan ng tubig at 
may mahabang leeg. 


g£r*ga*r& png [Esp] : mumog - pnd 

m6g*gar‘ga*r£, i-g£rga a r£ 


gar*g4*ran png [57] 1: ehe na kabitan 
ng sagwan 2 : instrumento na pang- 
hila ng renda 3: katawan ng ikiran. 


gar-g^-ret png [Ilk] : kasangkapan. 


g&r-gol png [Ing gargle] : mumog. 


g6 # ri png [57] : kasiyahan. 


ga-rf-kay png [Mrw] : pigil 1 . 


ga-ril pnr: utal; bulol ; baud. 


ga-ri-lit png [Kap] : halas 1 . 


goring png 1: [Kap Pan Seb Tag] ma- 
tigas at maputing bahagi ng pangil 
ng elepante : gadang 2 , ivory, marpil, 
saong, tipuso 2: anumang bagay na 






286 


gasel 


yari sa garing, gaya ng bola ng bilyar 
at iba pa 3: kulay krema o manilaw- 
nilaw na puti: ivory. 


g£"ring pnr 1: binubuo ng, o yari sa 
garing 2: maputing manilaw-nilaw. 


garter belt png [Ing] : makitid na 
sinturong panloob na yari sa elastiko 
o tel ang may garter na ginagamit na 
panghigpit sa medyas ng babae. 


ga-ru-gad png Kar [Ilk] : kikil. 


ga-rf-ngan png [garing+an] : bigas na 
mapula dahil sa pagkalaon. 


g£*ri*s6n png [Ing garrison] : himpilan 
ng mga kawal : fortress. 


g^*rit png [Ilk] : pranha 3 . 


garland png [Ing] : kuwintas ng bu¬ 
laklak. 


ga*rul*g6l png 1: ingay o tunog na 
likha ng isang bagay na hinihila sa 
bako-bakong daan 2 : anumang tunog 
na katulad nito - pnd pd*ga*rul a 
gudm, gu-ma*rul-g6l -pnr ma*ga* 
rul*g6l. 


gaTiinvyad fng [Ilk] : gurlis. 


garnd png [ Tau] : depekto sa panga- 


ngatawan. 


ganndt-sa png [Esp gamacha] : lima- 
yon; lakwatsa -^n^mdg^gann^t'sa, 
gu*marn^t*sa. 


ga-ru-ngin png Zoo : bangus na may 
habang 10-12^sm C/'hatirin, kawag- 

KAWAG. 


gdr-net png [Ing] 1: batong hiyas na 
matingkad na pula 2 : ang kulay nito. 


garnish png [Ing] : pampalasa o pa- 
lamuti na ipinapatong o inilalagay 
sa paligid ng pagkain. 


ga-ru-pa png 1: Zoo isdang alat (Epi- 
nephelus fusco-guttatus) na may ma- 
gaspang na kaliskis at karaniwang 
may itim na batik 2: sa baraha, pa- 
nalo sa laro nang hindi man lamang 
nakapuntos ang kalaban var gurupa. 




ga*r6d png [Bik] : sibat. 


ga-nHay pnd gii-ma-ru-tay, ga*ru*. 

t^-yan : umarte upang akitin ang 
isang gustong mapaibig. 


g6*rol png 1: pagsagka ng dulo ng ti- 
kin sa ilalim ng tubig 2 : anumang 
ginagamit na pansalo o pansara, gaya 
ng kandado 3: paninigas ng titi ng 
batang lalaki. 


gas png [Ing] 1: Pis substance na hi- 
walay ang mga molecule kaya mala- 
yang kumikilos 2 : gasolina. 


g^-rong png 1: patpat na ginagamit 
sa pagbilang 2 : pananahan nang hi- 
walay sa karamihan, gaya sa isang 
monasteiyo o kumbento. 


ga-r6ng png 1: anumang ginagamit 
bflanggulong2: [Ilk] mataas at bilu- 
gang basket, pinagsisidlan ng bigas, 
mais, at iba pang butil 3: Zoo [War] : 
alamid. 


g&'Sa png Med 1: [Esp] telang malam- 
bot, manipis, at madalang ang himay- 
may, ginagamit na pantapal, pantali, 
o pambalot sa sugat: gauze 2 : mitsa 
ng lampara 3: [Bik] apulid na katu- 
tubo pa lamang 4: sa sinaunang 
lipunang Bisaya, diskuwento o bawas 
na halaga sa mga produktong pina- 
milf 5: tunod; pana 6: [War] kordon 
na gawa sa abaka at nakapalibot sa 
kalo. 


a 

ga*r6*te png [Esp garrote] 1: instru- 
mentong pambitay na sumasakal sa 

tao -^ndg^-ro-t^hin, bgaTb-te, 

m^ng*ga*r6 a te ( i*p^ng*ga*r6*te. 


ga*sd png : [Bik Tag] alimura; bulyaw. 


ga-sa png 1: Ntk gilid ng bangka o 
barko 2 : tunog ng metal kapag pi- 
nalo o pinukpok. 


ga*r6-te pnr [Esp garrote] : maikli 
at mabigat. 


ga-sa pnr [War] : payat; manipis. 


ga*r6t*sa png [Esp garrocha] 1: pag- 
gamit o pagsusuot ng mamahaling 
damit sa hindi mahalagang l^kad 2 : 

paglilimayon -pnd mag # ga a r6t*sa, 
gu a ma a r6t a sa. 


g^-sad png [Mrw] : lay on. 


ga*s£k png: dapurak - pnd mdg*ga 
s^k, ga-sa-km. 


ga-sak pnr 1: gapas 2: punft; pilas, 
lalo kung sa tela. 


gar a ro png [Zam] : sa sinaunang lipu- 
nan, pagpugot ng ulo. 


gdr-sig png [Iba] : gunting 


gar a t6m png [Ilk] 1: pagnanasa; labis 
na pananabik 2 : hilig sa pagkain. 


g£r a ter png [Ing] : elastikong band, 
karaniwang ginagamit na panghigpit 
sa medyas, kasuotang panloob, at 
katulad upang hindi malaglag. 


g£*sang png 1: pira-pirasong bato; 
batong durog 2: tatal ng kabibe 3: 
daluyong ng malalaking alon na 
sumasalpok sa dalampasigan 4: Bot 
[Bik] halamang dagat na hugis tang- 
rib 4: [Hk] anghang -pnr na a ga a s£ng 
5: [Mrw] kawan ng isda 6: [Seb] ti- 
ning; latak 7: sa Quezon, korales. 


ga-sat rpng [Ilk] : suwerte; kapalaran. 


ga-s6l png Zoo [Esp gacel] : uri ng usa 
(Gazella subgutturosa) na makutitap 




- v; 


► 4 


i ?;« 







287 


gate 


gaseous 


ang mata Cf antelope : gazelle. 

gaseous (gey-si-yus) pnr [ Ing] 1 : 
hinggil o may katangian ng gas 2 : 
lumilitaw sa kalagayang may gas, 
hindi sa solid o likido. 


ga-s6-ra png [Esp gasear] : ilawang 
ginagamitan ng gas. 

ga*s£'ta png Zoo [Esp gaceta ] : gazette. 

g&S-gas png [ War] : agnas. 

gas-g^s png 1: mababaw na sugat o 
galos sa rabaw ng anuman, gaya sa 
balat ng tao, hayop, at iba pa C/bali- 
kaskAs 2: [Bik HU Ilk Kap Mrw Mag 
Pan Tag] kalagayan ng isang kasang- 
kapan na numipis dahil sa matagal 
na pagkakagamit : aak - pnd gas* 
ga-sfn, gas-ga-s£n, m£ng a gas a g£s. 

g£-sid png [Ilk] : hawi 2 . 

ga*sbno pnr [ga+sino] 1: maliit ang 
halaga 2 : walang tiyak na bilang o 
bigat. 

g&’Si‘pi*kas*y6n png [Esp gasijkacion] : 
paglalagay ng gas. 

g£s*ket png [Ing] : sapatilya. 

gas*l£w pnr ma a gas*l£w : magaspang 
ang pag-uugali; bastos -jfrndg6s*la # 

w6n,gu-mas-l6w. 

• i ^ 

g&s-mask png [Ing gas+mask] : ins- 
trumentong pantakip sa mata at bibig 
at sumasala sa nakalalasong usok, 
singaw, at iba pa. 

gas meter (gas mi-ter) png [Ing] : 
metro ng gas. 


ga*s6 png : kilos na maharot, hindi 

mapalagay, o padaskol-daskol Cf pIlya. . 

- ‘ 

ga*SO*ll*na png [Esp] : likidong mani- 
law-nilaw, madaling magdingas, na- 
kukuha sa distilasyon ng petrolyo, at 
ginagamit na panggatong sa makina 
ng sasakyan : gas, gasoline, petrol. 

g6 a SO a li a na a H6n pnd [gasolina+han] 

: estasyon ng gasolina. 

gasoline (ga-so-lm) png [Ing] : gaso¬ 
lina. 


gas'p&ng png [Kap Tag] 1 : gaslaw; 
kabastusan o kabulgaran ng kilos o 
pag-uugali 2: butil na hindi pino 3: 
rabaw na hindi makinis : yAsang - 

pnd gas*pa*ng£n, pa*g£s*pa a ngin 
pnr ma*gas*p£ng. 

gas p6 a dal png [Ing gas+pedal] : silin- 

gis*sa png [Iba] : arinolang metal. 

g£s*si png [Iba] : punla. 

gas*t£ png [Esp gastar] : paggugol o 
pagbili sa pamamagitan ng salapi - 

pnd gu*mas a t£, g£s a ta a hin, i a p£ng a 
gas a t£ - pnr ma-gas a t£. 



gas-tci-do pnr [Esp] : gasgas; gamit; 
sira. 

gas*ta*d6r png [Esp] : tao na walang 
disiplina sa paggasta, gas-ta*d6-ra 
kung babae : bulagsAk. 

gas*te*r6-po*d6 png Zoo [Esp] : uri 
ng mollusk (class Gastropoda) , gaya 
ng suso : gastropod. 

g£s*tos png [Esp gasto+s] 1: paggugol 
ng salapi -^mdgu a m4s a tos, g£s a tu* 
sin, hpang a g£s a tos 2: mganagugol 
o giriugulan - pnr ma*gas a t6s. 

g£s'tral a hi*y6 png Med [Esp gaslralgia] : 
anumang uri ng pananakit ng tiyan. 

g£s*tri*k& png Ana [Esp gastrica] : 
bahagi ng katawan na malapit sa 
tiyan : gastric. 

gas'tri'tis png Med [Esp] : pananakit 
ng sikmura dahil sa pamamaga ng 

mucous membrane. 

. / 

g£s*tro png [Esp] i gastroenteritis. 

g6s a tro a en a te a ri a tis png Med [Esp Lot ]: 

pamamaga ng sikmura at mga bi- 
tuka : gastro. - 

g6s a tro*in a t6s a ti a n6l pnr Med [Esp gas¬ 
trointestinal] : may kaugnayan sa pa¬ 
mamaga ng tiyan at mga bituka. 

gas"tr6"lod*yf png [Ing gastrology] : 
gastrolohiya. 

gastrology (gas-tro-lod-yi) png Med 
[Ing] : gastrolodyi. 

g£s a tro a lo a hi*ya png Med [Esp gastro- 
logia] : pag-aaral ng kayarian, gamit, 
at mga sakxt ng mga bituka at sik¬ 
mura : gastrolodyi. 

g6s a tro a no a mi a k6 png [Esp gastrono- 
mica] : agham o sining sa pagluluto 
o paghahanda ng pagkain. 

g^s-tro-no-rm-ya png Med [Esp gastro- 
nomia] 1: agham o sining ng mabu- 
ting pagkain 2 : estilo o kaugalian ng 
pagluluto o pagkain. 

g6s a tro a no a m6 png [Esp] : tao na ma- 
husay sa sining ng pagluluto. 

gdS'tro a p6d png Zoo [Ing] : gastero- 
podo. 

g£s*tros a k6p png Med [Ing gastros- 
cope] : instrumentong ginagamit sa 
pagsusuri ng loob ng bituka. 

g£s a tro-to*mi a ya png Med [Esp gastro - 
tomia] : operasyon ng pagputol sa 
bahagi ng bituka. 

gas a tru a la 

ng metazoan embryo sa maagang 
yugto ng pagkakabuo ng germ layer 
kasunod ng yugtong blastula. 

g&'Sud png [Tau] : sigaw o bulyaw - 

pnd mang a g£ a sud, gu-m£-sud. 


png Bio [Lot Esp Ing] : bilig 


ga-sud png Gra [HU] : diin o bantas 
ng salita. 

ga-sud pnd gu a ma a sud, mag a ga*sud 

[HU] : sumagot nang magaspang 
para ipakita ang hindi pagsang-ayon 
sa sinabi ng isang tao. 

ga a suk a l£y png [ga+suklay] 1: anyo 
ng buwan sa una o huling quarter 
na tila suklay ang hugis : crescent, 
palabA 2: anumang may katulad na 
hugis. 

ga*sul pnr [Kap] : gahol. 

ga-sum-bi png Lit [Kal] : epikong- 
bayan. 

gat png : titulo ng pagkamaharlika o 
pagkadakila Cf lakAn. 

ga*t£ png 1: [Bik Kap HU Mrw Seb Tag] 
katas mula sa pinigang kinudkod na 
niyog var getta, guta CJtuno : hAtok - 

pnd mag a ga*td, i*ga a tS, ga-ta-in2: 

katas o yago 3: [Iba] suso. 

ga a t£l png 1: [Kap] kati 1 2: Bot [ST] 
kamote. 

g£*tang png [Kap Pan Tag] 1: takalan 
ng bigas at iba pang butil na kara- 
niwang yari sa lata ng gatas o biyas 
ng kawayan 2 : takal na katumbas ng 
Vs ng isang salop Morgan tang - pnd 
ga a t6 a ngin, gu a m6*tang, i-g£*tang 
3: [Hit Mag Seb War] takal na katum¬ 
bas ng tatlong litro 4 v^[Iba Ilk] bill - 
pnd gu a m£ a tang, i*g£ a tang 5: [Seb] 

bungkos ng dahon ng tabako. 

ga a t6ng*ga a t^ng png [gatang+ga- 

tang] : tukod. 

g&’tas png [Bik Kap HU Ilk Mrw Mag 
Pan Seb War Tag] : masustansiya at 
maputing likidong lumalabas sa suso 
ng babaeng mammal bilang pagkain 
ng kanilang supling : gAttok, letse, 
milk -pnd ga a t£ a san, gu a m^*tas, 

mang-g^-tas 

ga-ta-s6n png [gatas+an] 1: pinagku- 
kunan ng gatas 2: Kol tao na hinu- 
huthutan o hinihingan ng salapi. 

gd*tas*g& a tas png Bot : uri ng yerba 
(Euphorbia pilulefera) at nagagamit 
ang dahon bilang sangkap sa pag- 
gawa ng sigarilyo. 

ga-t£s-ga*t£s png Bot : butubutunisan. 

ga-t^w png Bot : halamang-ugat na 
kauri ng kamote. 

ga*ta a we a taw png Sin [Sub] : disen- 
yong tao sa tela. 

gat a b£ng png [Ilk] : halo - pnd mag a 
gat-b^ng, gu*mat-b£ng, gat a ba a 
ngin, i-gat a b^ng. 

gate (geyt) png [Ing] 1: tarangkahan 
2 : daanan sa pagpasok at paglabas 







gatecrasher 


288 


3s sa airport, pook para sa pagsakay 
at pagbaba sa sasakyang panghim- 
papawid 4; kasangkapan para sa pag- 
kontrol ng daioy ng tubig : trangka. 

gatecrasher (geyt-kras*yer) png [Ing] : 
laguma. 

ga*t6l png 1: [Pari] kati 1 2: Zoo [ Mag] 
kati~. 

ga-tid png Ana : matitigas na kalam- 
nang nasa labas ng solomilyo na til a 
mga him ay may at mahirap nguyain 
- pnr ma a g6*tid. 

ga c tsd png : salubsob. 

ga*tik png [57] : pagsisisi ~ pnd m£g a 
ga-tik, ga a ti a k6n. 

g^-til png 1: Ana litid 2: pagiging 
makunat ng isang bagay, gaya ng 
karne - pnr ma*ga a tfl. 

ga a ti*l4n pnr [57] : malakas. 

ga*tH*yo png [Esp galillo] : kalabftan 
ng baril o katulad : trigger 1 . 

gatda png [Kap Ilk Tag] 1: guhit na 
pananda : tatA 2: bahagyang hiwa 
sa isang bagay : tatA 3: guhit sa balat 
dahil sa katandaan - pnd mag*gat*l§, 
gat-la-an. 

gat'tang png 1: marka ng dosis sa 
bote ng gamot 2: Gra bantas (-) na 
nagpapaki)aia ng biglang pag-iiba sa 
ayos ng isang pangungusap, ng pag- 
putol sa isang pangungusap na hindi 
tapos, ng pagatol na pagsasalita, ng 
pagdidiin sa isang sugnay o parirala, 
o ng pagsisingit. ng karagdagang kai- 
sipan : DASH 4 . 

gat-Iig png [57] : gatla o nakaumbok 
na linyang pahalang na pananda ng 
sukat ng laman ng bote o kahawig 
na sisidlan. 

gd'to png [Esp] 1: Zoo pusa 2: Mek 
bakal na kasangkapang pang-ipit. 

ga*t6 pnr : marupok; madaling ma- 
bakli. 

ga a t6d png 1 : hilig sa karangyaan 2: 
tao na mahilig sa mabikas na pana- 
namit 3: kaseksihan; kariktan. 

g^-tok png [ Bik ] : bukol. 

ga*t6I png 1: pagkauntol ng banayad 
na galaw, gaya ng pagtama ng kutsilyo 
sa buto ng isang hinihiwa 2 : pagsagka 
ng isang bagay na hinihila sa bako- 
bakong daan 3: [ Bik] : katf. 

ga*t6l-ga*t6l/wr1: pahinto-hinto 2: 
magaspang o hindi pantay; bakobako. 

gd’tong png [Bik Kap HU Seb Tag] 
1: bagay na ginagamit upang mapana- 
tili ang init o iiyab ng apoy - pnd 

mag-g6*tong s ga°tu-ngan, bpang- 
g^'tong 2: paraan ng pagdaragdag 


sa simbuyo ng damdamin - pnd ga- 

turngan, mang a g£ a tong. 

ga*t6*on png [ Tbo] : panahon ng pag- 
dalaw sa isa’t isa ng mga pamilya ng 
bagong kasal. 

ga*t6s png 1: [57] libong angaw; 
milyon 2: [Bik HU War] isang libo 
2: [Seb] daan 1 . 

g6t a pa a n£ a pun png [Kap] : hapon; 
dapithapon. 

gat*t£k png [Ifu] : maliit na latang 
pansalok ng tapuy o serbesa. 

g£t a tok png [Iba] : gatas. 

g£*tud png 1: [War] bulto; limpak 
2: bintang; paratang. 

ga*tud png [Iba] : lawf. 

g£ a tung png [Iba] : biro; siste. 

ga*tus*tiHg png [HU] : siglo; dantaon. 

g£-tut png [Ilk] : pagmamadali. 

g4 a od*g6 a od png Zoo ■: isdang alat; 

(Pentapodus lineoscapularis) na may 
biyak ang baba. > - - 

ga*uk png [Kap] i paghugot o pag- 
dukot ng anuman sa bulsa -pnd gu* 

ma-uk, ga a u a kin. 

gauntlet (gont-lit) png [ Ing] 1: ma- 
laking guwantes 2: guwantes na may 
baluti. 

gauss (gaws) png Pis [Ing] : yunit ng 
induksiyong magnetiko na katumbas 
ng 10' 4 tesla {symbol G). 

gauze (goz) png [Ing] : gasa 1 . 

gavel (gey-vel) png [Ing] : malyete ng 
hukom o tagapangulo ng pulong. 

ga a vuk png [Iba] : alikabok. 

g&'wa png 1: [Bik HU] dungaw; su- 
ngaw2: [ War] silo; bitag 3: [HU] uri 
ng panghuli ng daga 

ga a wS png [Kap Tag] 1: trabaho; 
okupasyon; hanapbuhay 2: gawain; 
tungkulin 3: kilos; aksiyon 4: yari; 
pagkabuo 5: anumang malikhaing 
obra : akda, katha, likha - pnd m6g a 
pa a ga a w§, gu a ma a w3, i a ga a wS 

ga a wa pnd mag a g6 a wa, gti-mi-wa, 
ga*wa a gan [ Bik] : lumabas. 

ga e wa pnb : dahil sa; sanhi ng. 

ga*w£ a an png [gaxva+an] 1: pook na 
pinagyayarian o pinaglilikhaan ng 
anumang bagay 2: sabay-sabay na 
paggawa o pagtatrabaho ng mga tao. 

g£*wad png [Kap Tag] : kaloob; bigay; 
parangal Cf premyo - pnd ga a w£ a ran* 
bga-wad. 

ga a wi a in png [gawa+in] 1 : anumang 
pinagkakaahalahan o pinagbubuhu- 
san ng isip at lakas upang matapos : 



akttbidAd, giro, kimev, obra, trabaho 
2: hanapbuhay; tungkulin : trabaho, 
empleo. 

g£*wak png : malaking punit o sira, 
gaya sa damit, balat, o tela : giiijwAk, 

piias, wakwak, wahak, warat. 

•• 

ga*wak pnr i may malaking punit o 
sira : gahAk, c.Av-ak. 

ga e wa*ia*g^d png: gawain ng alagad; 
apostolado. 

ga’Wemg png [War] : siwang. >. 

ga*w^*ngan png : arnbon. 

ga*wang-6‘SO pnr [gawa+ng aso] 1: 
hindi inaayos ang pagkagawa 2: wa- 
langhiya. 

% . 

ga a w^ng-ka*m6y pnr [gawa+ng ka - 
may] : yari sa kamay at hindi sa ma* 
kina : handmade, obra de mAno. 

ga*wang-wi*ka png [gawa+ng wika] : 
paninirang puri; pahayag na hindi 
to too. 

g^'wat png [Ilk] : taggutom; tagsalat. 

g^w-at pnd gaw-6*tfn. gu*m6w-at 

[Ilk] : abutin. 

g^ a way png 1: [Kap Seb Tag] hindi 
ordinaryong kapangyarihan na ma- 
minsala ng kapuwa tao; kulam; eng- 
kanto 2: [Ilk] pitagan 1 . 

ga-w^y png [5^] 1: ugat ng gabe 2: 

Ana galamay 1 3 makitid na" piraso. 

• , % • . * • 

ga*w6d png Bot [Ilk Pan] : ikmo. 

ga-wed^n png [Ifu] : sinturon ng 
manghahabi. 

gaw-gaw png 1: [HU] yagit 2: [Pan] 
panghalo 3: [Ilk] banlaw. 

gaw a g£w png [ Tsi Bik Kap HU Ilk Pan 
War Tag] 1: pinulbos na mais o kamo~ 
teng kahoy na ginagamit na pandikit, 
pampalapot ng sabaw, at pang-almirol 
sa damit : natok, tayObong, gnaw Cf 
raunghoy, gaiapong 2: Bot halamang- 
ugat ( Tacca pinnatifida) mula sa sila- 
ngang India. 

gawgaw pnd gu a m6w a gaw, i*g6w # 

gaw [ Bik] : iabot. 

gawgaw png [Igo] : ritwal ng pangi- 
ngisda na ginaganap sa pagdiriwang 
ng begnas. 

g^*wi png [Pan] : anyaya. 

ga a wi png [Bik Kap HU Seb War Tag] 
1 : ugali 2 : pagtungo sa isang dako 

o pook -/?ndgu*ma a wf, i*ga*Wl f ga* 

wi a fn 3: panig o bahagi ng isang 
pook var gawi. v 

ga a Wid png [Ilk] : pigii 1 . 

g6*wis png Ana: tagilirang bahagi tia 
walang buto sa ibaba ng mga tadyang. 

% m . " 

g^iw-is png [Ilk] : labtik. 









289 


gene 


gay 


gay (gey) png [Ing] : bakla 2 . 

gay (gey) pnr [Ing] : masayahin. 

g6*ya png}: pagtulad o pagsunod sa 
kilos o gawa ng iba : arog, Apus, garo, 
pananaIan, pangAlig, sandog, sono, 
sumay, sumbad, Tui. ad - pnd girmd* 
ya, ga*y6*hin f mang-ga-ya, i a g£ a ya 
2: pagiging magkatulad 3: paraan 
n g paglikha alinsunod sa kalikasan 
o isang huwaran : imitasyon. 

g£*yad png 1 : [Bik] gilid 2: uri ng lam- 
bat na pansalok ng isda 3: paghila o 
pagkaladkad ng kola ng trahe sa sahig 
4: [Ilk Tau] haba o lapad ng tela. 

g&'y£*ga png 1: [Kap] ligat 1 2: [Iba] 
saya. 

ga*y£ a gay png [Ilk] : Simula ng ulan. 

ga*y4k png [Bik Kap Tag] 1: palamuti 
2: ayos 3: bihis 4: paghahanda sa 
papaalis 5: balak ~ pnd m6g*ga a y£k, 

ga*ya"kdn, i a ga a y6k, gu a ma*y£k. 

# 

g6y-ak pnr [Ilk] : gawak. 

Q& •yam png : kawit; kalawit. 

ga*y6*man png Zoo [Ilk] : alupihan 1 . 

ga*y£n pnb : varyant ng ganiyan. 

g£-yang png Zoo [Ifu] 1: manok na 
kulay itim 2: uwak. 

ga a y£ng png [STKap Hk Pan] : sibat; 
lanseta; salapang. 

ga a y6ng*ga a y6ng png : kalderong 
panlangis. 

ga a y£*on pnh [ST gaya+niyaon] : gayon. 

ga*ya*rf pnb [gaya+niri] : sa ganitong 
paraan; sa ganitong ayos. 

g6 a yas png 1: dibuho o disenyong 
nakapatong sa ibabaw ng anuman 2 : 
puntas. 

ga-yds png: lupang mabuhangin. 

g£*yat png : paghiwa nang manipis 
at makitid sa karne, isda, gulay, at 
katulad Cf gilit, h!wa, pikadwa - pnd 

gu a m6 a yat, mag*g4*yat, ga a y6 a tin. 

ga*ya*t6n png [gayat+ari] : tabla o 
kahoy na ginagamit sa paggagayat 
Cf sangkalan. 

ga a yat a g£t png [ST] : paghiwang hi- 
git na manipis sa gayat - pnd ga*yat* 
ga*tin v gu-ma*yat*g£t 

gayg&y png 1: paghahanap nang pus- 
pusan sa lahat ng dako : galugad - 

pnd gayga*yin, gu*mayg6y, i* 
p6ng*gayg6y 2: [War] disposisyon. 

gayg6y pnr 1: nalibot na halos ang 
lahat ng dako 2: [Pan] munglay. 

G6yga*y6*ma png Mil [Tng] : dala- 

gang bituin na nagbaba ng basket 
mula sa langit upang kunin ang 
mortal na si Aponitolaw. 


gdyho png [Hit] : pawis 1 . 

ga*yi*^n png [STgaya+niyan] : ganiyan. 

ga*yin*du png Zoo [Kap] : inahin. 

ga-yo-ga*y6/w^ga-yo-ga*yu'hfn, f- 
ga*y6-ga*y6 [ST] : madaliin. 

ga*y6*goy png [Ilk] : yanig. 

ga*y6n png 1 : [Bik] alindog 2: [Hil] 
palamuti; dekorasyon 3: [Pan] alalay. 

s 

ga*y6n pnr [Seb] : lapat; husto. 

ga*y6n pnb : sa ganoong paraan. 

ga*y6n^n^ : varyant ng ganiyon. 

gay-6n png : pinaikling anyo ng ga- 
yundin; katulad din. 

g£*yong png 1 : [ST War] sagwan; gaod. 

ga-y6ng png [Uk] : galuygoy; kumunoy. 

ga*y6s png Bot [S7] : nami (Dioscorea 
bispida) na kauri ng baging. 

ga-y6t png 1 : matigas-tigas at malu- 
tong na kalagayan ng lutong pagkain; 
pagkamahilaw-hilaw - pnr ma*ga*y6t 
2: Kol pagiging makunat dahil ma- 
tanda na. 

ga*yu*goy png [Pan] : kaladkad 1 . 

ga*yu*ma png 1 : kapangyarihang 
umakit o magpaibig sa isang tao : 

AMAYAT, DIKA, LEMAY, LUMAY, PANAGAYAT, 

saljndugok 2: anumang bagay na 
mapang-akit: charm 2 . 

ga a yum*pa s m£n pnt [gayon+pa+man] : 
gayunman. 

g^*yun png [Mag] : ayon. 

ga a yun*m6n pnt, pnb [gayon+man] : 
sa kabila ng; subalit: gayumpaman. 

gay-yang png [Ifu] : katutubong san- 
data na gawa sa metal at ginagamit 
sa pangingisda. 

g£yyem png [Igo] : pagsasakripisyo 
ng apoy upang payapain ang espi- 
ritu na kumaibigan sa isang tao at 
naging sanhi ng pagkakasakit nito. 

gayy6m png [Ilk] : kaibigan o tao 
na pinagkakatiwalaan; kapanalig; 
katoto. 

gazania (ge-zey-ni-ya) png Bot [Ing] : 
halaman (genus Gazania ) na may 
bulaklak na kulay kahel o dilaw, at 
kahawig ng daisy. 

gazebo (ga-zf-bo) png [Ing] : maliit 
na estruktura gaya ng pabelyon o 
bahay pahingahan, at sadyang ginawa 
sa mga pook na may magagandang 
tanawin. 

gazelle (ga-zel) png Zoo [Ing] : gasel. 

gazette (ga-zet) png [Ing] : pahayagan, 
lalo na ang opisyal na publikasyon 
ng isang organisasyon o institusyon : 
GASETA. 


gazpacho (gaz-pa-tso) png [Esp] : so- 
pas na may sangkap na kamatis, pa- 
minta, suka, at iba pang pampalasa, 
at pinalalamig bago ihain. 

Gd, symbol (dyi-di) Kem [Ing] : gado¬ 
linium. 

Ge, symbol (dyui) Kem [Ing] : germa¬ 
nium. 

gear (gir) png Mek [Ing] 1: engranahe 
2: kambiyo 3: kasangkapan; kaga- 
mitan 4: damit. 

ge*b£*ra png : vary’ant ng gabara. 

geb a bd pnd mag a geb*b^, gu*meb a b6 

[Ilk] : sunugin ang mga hinubog na 
kasangkapang gawa sa luad upang 
tumigas. 

g6*bo png 1 : [Mrw] : kahol 2: [Bik] 
abyad. 

gecko (ge*ko) png Zoo [Ing] s tuko. 

g6-et png Kar [Mrw] : lagari. 

g6g*geng png Zoo [Pan] : gagamba. 

geisha (gey-sya) png [IngJap] : ba- 
baeng bihasa sa tradisyonal na pag- 
lilingkod at pag-aliw sa lalaki. 

gek a g6k png [Iva] : lagok. 

g4 a ko png Zoo [Esp geco] : tuko. 

gel (dyel) png [Ing] 1: malapot ngu- 
nit di-nagsasanib na halo ng solido 
at likido 2: substance na malapot at 
pampatigas ng buhok. r 

gelatin (dye-la* tin) png [Ing]: helatina. 

g£l-ding png [Ing] : hayop na kinapon. 

ge a l6*ge*l6 png Zoo [Pan] : dalag. 

g6l-gel png [Pan] : pugos. 

gem (dyem) png [Ing] : hiyas 3 . 

$ 

ge*m^w png [Mrw] : gitaw. 

ge*ml pnr [Seb] : yupi. 

Gemini (dye-mi-nay) png [Ing] 1: Ast 
konstelasyon sa hilaga na kumaka- 
tawan sa kambal na Castor at Pollux : 
Hemenis 2: Asl a ikatlong senyas ng 
Zodyak (21 Mayo-21 Hunyo) b tao 
na ipinanganak sa loob ng ganitong 
senyas. 

gem*pd png [Mrw] : hula. 

gendarme (zhan-darm) png [Fre] : 
pulis na armado. 

gender (dyen-der) png [Ing\ 1: Gra 
pag-uuri sa mga salita alinsunod sa 
binabagayan ng sex o ang kawalan 
nito : KASARiAN 2: katangian o kala¬ 
gayan ng pagiging babae o lalaki. - 

gene (dyin) png [Ing] : yunit ng here¬ 
dity na binubuo ng DNA o RNA, ba- 
hagi ng chromosome na nagtatakda 
ng mga katangian na naililipat ng 
magulang sa anak, madalas na kasama 






genealogy 


290 


gerrymander 



ng chromosome CfDNA, RNA. 
genealogy (dyf-ni-ya-lo-dyi) png [Ing] : 

pag-aaral sa angkang pinagmulan ng 
isang tao. 

genera (dye-ne-ra) png [Ing] : anyong 
maramihan ng genus. 

general (dye-ne-ral) png [Ing] : he- 
neral. 

general (dye-ne-ral) pnr [Ing] 1: pan- 

lahat; pangkalahatan 2 : laganap; 
karaniwan 3: puno; pangunahin. 

generalization (dye-ne-ra-li-zey-syon) 
png [Ing] 1 : pangkalahatang propo- 
sisyon na nabuo mula sa mga par- 
tikular na kaso 2 : pagbuo ng gayong 
proposisyon. 

General Postal Union (dye-ne-ral 

pows-talyun-yon) png: organisasyong 
internasyonal na nabuo sa Bern, 
Switzerland at nangangasiwa sa ser- 
bisyong pangkoreo. 

General Santos (dye-ne-ral san-tos) 
png : lungsod sa South Cotabato. 

generate (dye-ne-reyt) pnd [Ing] 1: 
magbigay; magdulot 2: lumikha 3: 

magsimula 

generation (dye-ni-rey-syon) png [Ing] : 
henerasyon. 

generator (dye-ne-rey-tor) png [Ing] : 
makina na lumilikha ng elektrisidad 
mula sa enerhiya : henerador. 

generic (dye-ne-rik) pnr [Ing] 1: likas 
sa isang uri; pangkalahatan, hindi 
espesipiko o tangi 2: Bio likas o ukol 
sa isang genus 3: sa gamot, walang 
tatak; hindi protektado ng rehistra- 
dong tatak. 

Genesis (dye-ne-sis) png Bib [Ing] : 
Henesis. 

genetic (dye-ne-tik) pnr [Ing] 1: 
hinggil sa genetics o mga gene 2 : 
hinggil sa pinagmulan o sanhi. 

genetics (dye-ne-tiks) png [Ing] : he- 
netika. 

g6ng-gen png [Mrw] : pigil 1 . 

genie (dyi-ni) png [Ing] : superna¬ 
tural na nilalang na gumagamit ng 
hindi pangkaraniwang kapangyari- 
han upang tupdin o hadlangan ang 
nais ng tao : henyo 2 , jinnee. 

genius (dyin-yus) png [Ing] 1: henyo 1 
2 : ang malaganap na katangian ng 
isang bansa o panahon. 

gdrvned png [Ilk]: piit. 

genre (zhan-ra) png [Ing] 1: anyo o 
estilo sa sining o literatura 2 : estilo 
sa pagpipintura na nagtatanghal ng 
oane-araw-araw o domestikone tagpo. 


gen a tedd png [Mrw] : ligid. 

gentian (dyen-syan) png [Ing] : he- 
nisyana. 

gentile (dyen-tayl) png [Ing] 1 : hindi 
Hudyo 2: pagano. 

genus (dyf-nus) png Bio [Ing] : pag- 
uuri sa mga organismo na may mag- 
kakatulad na katangian at naiiba sa 
iba pang genera, karaniwang binubuo 
ng maraming species. 

geocentric (dyi-yo-sen-trik) pnr [/ng] : 
heosentriko. 

geodesy (dyi-yo-di-si) png [Ing] : sa- 
ngay ng matematika na pumapaksa 
sa hugis at lawak ng mundo o mala- 
king bahagi nito. 

geodetic (dyi-yo-de-tik) pnr [Ing] : 
ukol sa geodesy. 

geographer (dyi-yo-gra-fer) png 
[Ing] : heograpo. 

geography (dyi-yo-gra-ff) png [Ing] :- 
heograpiya. 

geologic (dyi-yo-lod-yfk) pnr [Ing] : 
heolohika. 

geologist (dye-yo-lo-dyist) png [Ing] : 
heologo. 

geology (dyi-yo-lo-dyf) png [Ing] : 

heolohiya. 

geometry (dyi-yo-met-ri) png'[Ing] : 
heometriya. 

geophysics (dye-yo-fi-siks) png [Ing] : 
heopisika. 

geopolitics (dyi-yo-po-li-tiks) png 
‘ [Ing] : heopolitika. 

georama (he-yo-ra-ma) png [Esp] : 
heorama. 

georgette (dyor-dyet) png [Ing] : 
telang seda na manipis. 

geosphere (dyi-yo-is-fir) png [Ing] 1 : 
solid na rabaw ng mundo 2: alinman 
sa halos spherical at konsentrikong 
mga rehiyon ng mundo at ng atmos- 
pera nito. 

geothermal (dye-yo-ter-mal) pnr [Ing] 

1: nauugnay sa paggamij. ng init o 
enerhiya mula sa ilalim ng lupa 2 : 
paglalarawan ng anumang may ga¬ 
yong katangian. 

geothermic (dye-yo-ter-mik) png [Ing\ : 
heotermika. 

geotropism (dyi-yo-tro-pi-zim) png 
[Ing] : pagtubo ng halaman kaugnay 
ng grabedad. 

g6*ra png [Esp guerra] : varyant ng 

giyera. 

ge-r^-bo png [ War] : balahibo. 

geranium (dyi-ran-yum) png Bot [Ing] : 
yerba o palumpong (genus Gera¬ 


nium) na may bungang tila mahabang 
tuka ng ibon. 

gerbera (dyer-be-ra) png Bot [Ing] : 
halaman (genus Gerbera) na katutubo 
sa Africa at Asia. 

gerenuk (dye-re-nuk) png Zoo [Ing] : 
usa (Litocranius walleri) na may napa- 
kahabang leeg at katutubo sa sila- 
ngang Africa. 

ge*r6*ro png [Esp guerrero] : kawal; 
mandirigma. 

g6rger prig [Pan] : gilit. 

geriatrics (dyf-ri-ya-triks) png [Ing] 

: sangay ng medisina o agham panli- 
punan na nakaukol sa kalusugan at 
pangangalaga sa matatanda. 

ge*rfl*ya png [Esp guerrilla] 1 : kawal 
na dalubhasa sa pamumundok at 
biglaang salakay : gerilyero, guer¬ 
rilla 2 : paraan ng pakikidigma na 
umiiwas sa nakamihasnan at lanta- 
rang labanan ng mga hukbo, gina- 
gamit ng higit na maliit at mahinang 
panig : guerrilla. 

g6*ril*y6*ro png [Esp gurrillero] : ge- 
rilya 1 . 

germ (dyerm) png [Ing] 1 : napakaliit 
na organismo, lalo na ang.ufing 
sanhi ng sakit 2 : bahagi ng isang or- 


ganismo na maaarmg magmg bagong 
organismo 3: orihinal na idea na 
maaaring pagmulan ng isang akda 
o proyekto 4: batayang prinsipyo. 

germ cell (dyerm sel) png Bio [Ing] : 
ang sexual na reproduktibong cell 
sa alinmang antas mula sa primordial 
cell hanggang tigulang na gamete. 

German (dyer-man) pnr [Ing] : hing¬ 
gil sa Germany, mamamayan, at kul- 
tura nito : Aleman. 

germanium (dyer-ma-nyum) png Kern 
[Ing] : makintab na abuhing semi- 
metalikong element, (atomic number 
32, symbol Ge). 

Germany (dyer-ma-ni) png [Ing] : 
Alemapya. 

germicide (dyer-mi-sayd) png [Ing] : 
substance na pamatay ng mga germ. 

gerontology (dye-ron-to-lo»dyi) png 
[Ing] : siyentipikong pag-aaral sa pro- 
seso ng pagtanda at sa natatanging 
problema ng matatanda. 

g6rret png [Ilk] : gilit. 

gerrymander (dye-ri-man-der) pnd 
Pol [Ing] : manipulahin ang saklaw 
ng isang distrito ng mga botante 
upang makalamang ang isang par¬ 
ti do o kandidato. 







gerund 


291 


gikin 


gerund (dye-rand) png Gra [ Ing] : 
anyo ng pandiwa na nagsisilbing 
pangngalan : herundiyo. 




png Kar [Ilk] : mabigat na la- 
gari na may hawakan sa magkabilang 
dulo, ginagamit sa pagtutumba ng 
kahoy. 

ges*s£*ad png [Ilk] : kapatagan sa 
paanan ng bundok o burol. 

g6s*talt png Sik [Ger] : organisadong 
kabuuan na itinuturing na higit kay- 
sa suma ng mga bahagi nito. 

Ges*t£*po png [Ger] : lihim na pulisya 
sa panahon ng mga Nazi sa Germany. 

gesture (dyes-tyur) png [Ing] 1 : ki¬ 
los ng katawan, kamay, o paa upang 
ihayag ang isip o damdamin : muwes- 
tra 2 : kilos na pahayag ng tugon o 
layunin. 

ge a ta a we a taw png Sin [Sub] : disen- 
yong tao sa tela. 

g£ a tek png [Mrw] : tilin. 

ge*t6k png [Mrw] : tubo 1 . 

g6t a teng png [Ilk] : gunting. 

Geym! png [Ing game] : hudyat ng 
pagsisimula ng laro : Huwego! 

g6y-ser png [Ing] £ bukal na nagbu- 
buga ng mainit, makapal, at umiim- 
bulog na singaw at tubig. 

ghazi (ga«zi) png [Ara] : mandirig- 
mang Muslim laban sa mga hindi 
Muslim. 


ghetto (ge-to) pig [Ing] 1: bahagi ng 
lungsod na pinaninirahan ng pang- 
kat na minorya C/1sku water 2 : na- 
kabukod na pook. 

ft 

ghost (gowst) png [Ing] 1: multo 2 v; 
nadodobleng imahen ng depekti- 
bong telebisyon o teleskopyo. 

ghost employee (gowst em-plo-yi) 

png [Ing] : tao na nakatala ang pa- 
ngalan bilang empleado subalit hindi 
totoong naglilingkod. 

ghost-writer (gowst ray ter) png 
[Ing] : bayarang manunulat ng talum- 
pati, artikulo, aklat, o katulad na 
akdang ipinapangalarj sa ibang tao. 

Gl, daglat (dyray) [Ing] 1: government 
issue o general issue 2 : bansag sa 
sundalo sa hukbo ng United States. 

giant (dya-yant) png [Ing] 1: higante 
2: Mil sa sinaunang Gresya, kabilang 
sa lahi ng mga higante na lumaban 
sa mga diyos ng Olympia 2: tao, ha- 
yop, o halaman na labis ang tangkad 
o laki 4: tao na may natatanging ka- 
kayahan, talento, katapangan, at iba 
pa 5: Asn bituin na malaki at namu- 
mukod ang ningning. 


gi*6t png: siksik; giit -pnd mdg a gi*&t, 
gu-mi-at. 

gray png : pakpak ng palaso. 

gi’bd pnr : wasak; sira - pnd gu-mrba, 
gi-badn, mdng-grba, i a p6ng a gi a ba. 

grbak png [Ilk] : piraso ng nabasag 
na palayok. 

gfbang png: pagbaling o pag-urong- 
sulong pnd gu-mhbang, gi*ba*ngan. 

grbang png [Seb] : gatla. 

grbang da-lun-dong png [giba+ng 
dalundong] : kasayahang idinaraos 
pagkatapos ng masaganang pag-aani 
ng palay, karaniwang nagkakaloob 
ng gantimpagal ang may-ari ng lupa 
sa kaniyang mga kasama var tagibang 
dalundon. 

gi-b^w png Bot: matataas na damo 
na lumalago sa pasigan o tabing ilog. 

grbay png [Hil Tag War] : pag-ugoy- 
ugoy; panimbang. 

gfb’bon png Zoo [Ing] : maliit na ung- 
goy (genus Hylobates) na matatagpuan 
sa timog silangang Asia. 

gi'bek'lug png [ Sub] 1 : pagdiriwang 
bilang pag-alaala sa namatay na kaa- 
nak 2 : plataporma. 

gi-bik png 1: saklolo; tulong 2: pahi- 
yaw na paghingi ng saklolo 3: tuloy- 
tuloy na daloy ng gatas mula sa suso 
ng ina.~ 

giblets (dyib-lets) png [Ing\ : naka- 
kaing lamanloob ng manok, ibon, 
itik, at katulad. 

grbo png [Bik] : gawain. 

gi*b6n png [Mrw] : silid na lihim at 
pinagtataguan ng mga batang babae 
kung may kaguluhan. 

grbong png: paraan ng paglakad ng 
tao na pandak at mataba. 

grboy png: kalampag ng mga malu- 
wag na parte ng sasakyan. 

gi-bus png [Ilk] : tapos. 

gid'd^n png [Ilk] : sabay. 

Gideon (gi-di-yon) png [Esp] : sa 
Bibliya, bayaning naghari sa Israel 
sa loob ng apatnapung taon. 

gi*d6n png Mil [Ing guidon] 1 : maliit 
na bandila ng isang yunit 2 : ang sun- 
dalong nagdadala nito Cf bandera, 

BANNER, STREAMER : GUIDON. 

gift png [Ing] 1 : regalo 2: talento o 
kakayahan 3: akto ng pagbibigay. 

grga- pnl [Ing] 1: tumutukoy sa factor 
ng 10 9 gigawatt 2: tumutukoy sa isang 
factor ng 2 30 gigabyte. 

gigabyte (gf-ga-bayt) png [Ing] : yunit 
na katumbas ng factor na 2 30 . 


gi-gang png Zoo [Pan] : gagamba. 

gig*9* png Zoo : uri ng ardilya (family 
Sciuridae) na nakalilipad. 

gi*gi pnr : laging nakatawa; palatawa. 

gi a gi png 1: bagal 2: pag-aaksaya ng 
panahon dahil sa labis na pag-asikaso 
sa maliliit na bagay na hindi naman 
kailangan o dahil sa madalas na 

pagtigil. 

gi-gil png : panginginig dahil sa pag- 
pigil sa galit o tuwa sa isang bagay - 

pnd mang'grgil, p6ng a gi*gHan. 

gi*gi-n6*way png [Mrw] : puso. 

gi a gin*td png 1: Zoo salaginto 2: Kem 
pirita. 

grgis png: atungal ng sumasalakay 
na buwaya. 

grgo-16 png [Esp] : binatang mahusay 
magpaibig ng babae : palikero. 

gi a h^i png 1: liha 2: marka ng pag- 
kasira o pagkaputol tulad sa kahoy 
3 : pabilog na guhit sa ubod ng ka¬ 
hoy 4: direksiyon ng hibla ng papel, 
ginagamit na gabay sa pagtitiklop. 

gi'hal a h&l pnr [ST] : may mantsa pa 
rin kahit nilinis na : gihatol. 

gi*h^*pon pnb [Seb War] : lagi. 

gi*h£"tol pnr [ST] : gihalhal. 

gi*h£y-/mg 1: [Seb] talulot 2: [War] 
uhay. 

grho png [Hil] : galaw^. 

gi*h6 png Bot : matigas na punong- 
kahoy ( Shorea guiso ). 

gi a h6d png [ST] : biktima. 

gHk png : paglugas sa palay sa pama- 
magitan ng mga paa : dara, kerod, 
linas, panilik - pnd m^g a gi a ik, gu a 
mi a ik, gi a i a kin. 

gi a i*kan png [giik+an] : pook o pana¬ 
hon para sa paggiik ng palay. 

gidng png : pananahimik habang 
binibigyan ng direksiyon o kapag 
pinagagalitan; di- pagkibo. 

gi a it png 1: pagpipilit sa anumang ba¬ 
gay -^n^m^g-gi-it, gu a mi a it f i-gi*it 

2: pakikipagsiksikan; pagsiksik - pnd 

mag-grit, gu-mi-it, i a gi a it. 

grkan png [Bik] : paninindigan. 

grkap png [Tau] : pahina ng libro, 

gi-ki-poy png [&ft] : pagod. 

gik-gik png 1: mapanuyang tawa Cf 
hagikhik 2: pag-iyak o pag-igik ng 
baboy lalo kung gutom 3: Zoo [Ilk] 
ibong puti ang dibdib at itim ang tuka 
4: Bot [Pan] uri ng maliit na yerba 
5: [Kap] kaligkig. 

gi-kin png [ST] : dikfn. 



gikla 


292 


gimbal 


gik-16 png : varyant ng gitla. 

gf'kos png [57] : pisi na pansulsi ng 
tela. 


g(*kos-gf*kos png Bot : malaking ba- 
ging ( Rourea volubilis) na napagku- 
kunan ng hibla na ginagawang lubid. 

gM4 png [Kap ] : likha. 

gMfi png 1 : ugoy o giwang, karaniwan 
ng sasakyang dagat na sinasalpok ng 
alon 2 : kawalan ng panimbang. 

w 

gHa pnr f Tau ] : nahihibang sa galak, 
karaniwang may pagpapahiwatig na 
sexual. 

gi a l&*bot pnr [Pan] ; banlag. 

gi a l£*gid png Ana [Kap Tag] : matigas 
na lamang kinatatamnan ng mga 
ngipin : gos, gugot, gum, lagos, lasi, 

NGAROS. 


gi-la-gi-ran png Kar [57] : suleras. 

gMak png f Seb] : ningning. 

gi*la-ka*on png [Mag] : karunungan. 

gM6 a la png Bot : alas-kuwatro. 

gi*lcHas png [Kap Tag] : matinding 
takot o pagkabigla dahil sa nakitang 
lubhang kataka-taka, kahanga-hanga, 
o di-akalain : gilatho, kakurat, kati- 
ngAla; manghA, panekiaw. 

gHa a i&s pnr : takang-taka; namangha. 

gHam /Wgu-mi-lam, i-gHam 1ST]: 
kumembot. 


gi*lam*g6m png 1 : ligamgam 2: pag- 
kadiri o pangingilabot kapag may 
kung anong gumagapang sa balat - 

pnr ma'gManvg&rn, i a gf a lam a g6m. 

gi a lam a l6m png [57] : kiliti - pnd gi* 

larrHa-mfn, m6ng a gMam a l6m. 

* p 

gMarvtdy pngMus [5w£] : suling. 

gM&*ta png Zoo [Pan] : langgam. 

gi*lat*h6 png [57] : gilalas. 

gHaw png [Seb] : ningning. 

gi a Iaw a g6w/mg: nakakikiliting paki- 
ramdam. 


gMay/>m/mag-gHay, gu a mHay, gi a 
I6*yin [Kap Tag] : hiwain nang mali- 
liit. 


gM6y png [Bik] : lola. 

gi-la a y6n pnb [HU Seb War] 
daka. 


kapag- 


iiy-on png [Seb] : layd. 

•bas png Bot [HU Seb] : damong- 
tarya. 


grid png [Ing] 1 : manipis na pagka- 
katubog sa gin to 2 : huwad na kislap 
o kinang. 

gi a !6 png Zoo : isdang alat o tabang 
(Rachycentron canadum) na guhitan 


ang mga palikpik var gili. 

gil-gH png : pagputol sa pamamagitan 
ng ulit-ulit na pagdidiin ng kasang- 
kapang pamputol -/mrfmdg-glbglt, 
gfhgMfn. 

gi a H png [Kap] : hiwa - pnd mag*gi a lf a 
gu a mi a lf, gi-li-hm. 

gMib png : hiwang pahilis. 

gMid png [Bik Kap Tag] 1: isa sa mga 
rabaw o guhit na nagsisilbing hang- 
gahan ng isang bagay o pigura var 
kilid : biled, dapun, gayad, igid, ngujt, 
pranha 1 2: alinman sa magkabilang 
rabaw o guhit iig isang bagay o pi¬ 
gura : side 3: alinman sa dalawang 
bahagi ng isang pook na nasa kanan 
o kaliwa ng isang gitnang guhit o 
pun to : tab! 4: ang kanan o kaliwang 
bahagi ng katawan ng isang tao o 
hayop : side. 

. • • • • ’ i 

gi*li-gi a l( pnr [ War] : nangingintab sa 
langis. ^ 

t 

gHik png 1 : mapulbos na sangkap na 
bumabalot sa butil ng palay o sa 
tangkay at dahon ng halaman, at na- 
kapagdudulot ng pangangati sa balat 
ng tao Cf bulo 2: lupa o putik na 
kinakain ng bangus, tilapya, at ibang 
isda. 

•# • • 

gMMan png Ark 1: pahalang na ba¬ 
hagi iig balangkas na nagdadala ng 
bigat ng dingding 2: nakahigang ba¬ 
hagi ng balangkas ng tabike. 

gi*IHat png [ Tag-Bag] : maliit at kur- 
badong patalim na gamit ng mga 
babae sa paghahabi. 

gMim-hfm png [57] : maingat na pag- 
babalak. 


gHing png 1 : pagpaparaan ng butil 
ng palay sa kiskisan o gilingan upang 
maging bigas 2: pagdurog o pagpul- 
bos sa mga butil gaya ng bigas at 
mais 3: paggalapong sa bigas sa pa¬ 
mamagitan ng pagpaparaan sa gili¬ 
ngan -/mdgHbngin, gu-mMing, 
mag-gi-ling, i-pa-guling, mag*pa* 
gHing - pnr ghlfng. gj a nMing. 

gi*H*ng4n png [giling+an] 1 : makinang 
ginagamit sa pagbayo ng palay upang 
maging bigas Cf bayuhan, kiskisan 
2 : makinang ginagamit sa pagdurog 
o pagpulbos sa mais, kape, at iba pa 
3: magkapatong na batong lapad at 
mabflog na ipinandudurog ng bigas, 
mais, at iba pa sa pamamagitan ng 
pagpapaikot ng batong nasa ibabaw 
4: panahon ng paggiling. 

gMmg-gMrngan png Bot [giling+ 
giling+an] : malbas-kastila. 


gi*K*ran png [gilid+an] 1: Kar kabitan 
ng pamakuan ng dingding sa bahay 
o iba pang gusali 2 : tubig na mula 
sa poso o balon at nagtataglay ng 
mineral. 

f 

gi-lft png 1: paghiwa nang maliit na 
piraso s gerger, gerret, gir!, gurot 
2 s [Kap Tag] piraso ng isang hiniwa 
nang paputol: geleng 3: [Kap Tag] 
hiwa o marka sa balat, kahoy, baba, 
at iba pa. 

gf a liw png 1: sa sinaunang lipunan, 
damit na mumurahin at magaspang 
ang tela 2: ibig 4 . 

gilt net (gil net) png [Ing] : kayagkag. 

gi*l6 png 1: galaw ng alon sa dagat - 
pnr ma*gM6 2: paikot na pagkilos 
ng kamay, tulad ng pagmamasa ng 
tinapay -/mdgi a lu a hfn f gu*mi a l6. 

gHok png Bot [Hit] : bulo 1 . 

gM6k png [Seb] : kiliti. 

gHong png 1: pag-indayog o pagga- 
law ng katawan habang nagsasayaw 
(^kembot, kislot - pnd gu a mi*l6ng t 
i a gi a l6ng 2: paikot na kilos ng isang 
bilog na bagay tulad ng salapi, bola, 
at iba pa : gulong. 

, # i , 

gMop*hf pnd, gMop-hHn, mang*gi* 
lop*hT [S7] : guluhin; baguhin. 

gi*l6y png [Bik] : lolo. 

gilt png Zoo [Ing] : dumalagang ba- 
boy na hindi nanganganak at wala 
pang isang taong gulang. 

gi-lu*w6k png [ST] : gawak. 

g{|*way pnr [ War] : gutay. 

gil-yo-tbna png Mil [Esp guiUotina] : 
aparatong pamputol ng ulo Cf garote, 
kortador 2: pamputol ng papel. 

gi*m£ a ta png [Bon] : kasangkapang 
pambuhat ng palay o anumang ani 
at binubuo ng dalawang matibay na 
basket. 


gbmay pnd mag a gbmay, i*gbmay 

[57] 2 itago ang magandang damit 

at isuot ang luma. 

ghmay pnr [57] : hindi magalaw;.wa- 
lang kibo. 


gi-m^-yaw png Mit [Tbo] : mahiwa- 
gang ibon. 

gi a may a m4y png [57] : himasmas. 

gim-ba png Mus [Mnb-Agu] : gandang. 

gim a bfi png [Mno] : ilaya. 

gfnrvbal png Mus [Plw] s tambol na 
yari sa kahoy ang pahabang katawan: 

BLAY, LEBBET. 


gim-b^l png 1 : [Kap Tag] nakaririn- 
ding ingay: aningAl, ingal, lagabong, 
lagpok, TINGGAW 2: [Ilk Mrw Tag 












* War] malakas na tunog ng tambol: 

BANOGBOG, TANEGTEG, TINAGUBTOB, 

tultog 3 s Mus [ Tbn] boipbo 4: 
takot; sindak. 

gim-bu-16 png: lihim na pagkainggit. 

gbmik png [Ing gimmick ] 1: paraan ng 
panlilinlang at pandaraya -pnd gu* 

mbmik, gi*m(*tan ~/mrma*gf'mlk 

2 : bago at mapamaraang paglutas 
sasuliranin ~/mdgu*mi*mik t gi*mf* 
kan - pnr ma-gf-mik 3: paraang 
ginagamit sa pagpapakilala ng isang 
produkto o pagpapasikat sa artista - 
pnd gu-rm-mik, gi-mi-kan - pnr ma* 
gbmlk 4: anumang pinagkakaa- 

balahan o lakad ng pangkat ng mag- 
kakaibigan - pnd gu*mf*mik - pnr 

ma*gi*mik. 

gf*mon/mr ma*gi*m6n [57 ]: marumi. 

gi'-mong png [Ilk] 1 : balangay 1 2: ka- 
pisanan 3: pulong. 

gim-pds png [57] : kumupas na kulay 
ng damit. 

gim-p6 png : bimpo. 

gi-mu-at png [57] : makulimlim na 

panahon - pnr ma*gi*mti*at. 

gin (dyin) png 1: hinebra 2: bitag 3: 
makina na ginagamit upang maihi- 
walay ang cotton sa mga buto. tn*'- 

gi*n§ png [57] : kibang. 

gi*nd-gd png [ Bik ] : bulanglang. 

gi*na*h& png [Bik] : kabataan. 

gi-na-gada pnr [Pan] : sadya. 

% 

gi-na-16 png Bot [57] : uri ng bigas 
at kamote. 

gi-nam-p6l pnr [Ilk] : kulay kape. 

gi-nang png: tawag pamitagan sa ba- 
baeng may asawa, gi*no*6 kung lalaki 

Cf GINING : MADAM, MISIS, MRS, SENYORA. 

gi-nan-si-y£ png : varyant ng ga- 
nansya. 

Gi-nan-tong png [Iba] : katutubong 
paham, pinaniniwalaang imbentor 
ng bangka, suklay, bolo, at ilan pang 
kagamitang pambal^ay. 

gi*n£*ok png [g+in+aok] : makunatna 
minatamis, gawa sa nilutong asukal 
at inilagay sa bumbong, karaniwang 
may halong gata Cf inuyat, harabe. 

gi*na*ta*£n png 1: anumang lutuin 
na may gata ng niyog 2 : ginatan. 

gi*na*tin png [g+in+a+ta+an] : nilu¬ 
tong himagas o meryenda na hina- 
luan ng gata ng niyog Cf ginataAn : 
PALAIROS, palarusdos. 

gi*ndw png 1: malamig na tempera- 
tura o klima : betel, dimlA, hAgkot, 
kAmig, lAm-ek, lipot, tugnaw - pnd 


gu*mt*n6w f gi*na*wln -pnr ma-gi* 
n6w, gi*n6 # win 2: panlalamig o 
panginginig dahil sa lagnat: chill, 

GOLIGOL, KAYETYET r TAKJG 

gi*n6*yan png [ Tag-Bag] : paldang ikat 
na may payak na pagkakahabi. 

Gin*bi*tf*nan png Lit: unang asawa 
ni Labaw Donggon. 

gin*d6 png: pagkiling o pagkampi sa 
kabilang panig -/mdgifmin^dd, gin* 
da*h6n. 

g(n-da*m6y*na png Mil: isang anyo 
ng paigsaludo sa pamamagitan ng 
pagbababa sa bandila. 

gin*da # r6 png Zoo : malaking isda 
(Gadus morroha) na kinakain, tumi- 
timbang nang 4.5-13.5 kg, at matatag- 
puan karaniwan sa ilalim ng mababaw 
na lawas ng tubig : codeish. 

gin-d^y png 1: kawag ng bun tot 2: 
paypay ng latigo 3: [Kap Tag] isang 
paraan ng paninimbang o pagbalanse 
sa katawan habang naglalakad sa 
kable. 

gin*da*ya png Mus [Bag] : awit 2 . 

gf-nga png Zoo [Ifu] : suso (Lymnaea 
viridis) na may makinis na bibig at 
manipis na talukab. 

gt-nga pnb [57] 1: kani-kanina 2: 

dfngat. ; ; 

*• " ( 

ginger (dym-dyer) pig Bot [Ing] : luya 

ging-g(ng png Bot 1: palumpong 
( dycosmis pentaphylla) na karaniwang 
matamis at malaman ang prutas : 
linAwin,. mayungtung, panalayApen 2: 
minatamis na mansanitas, karani¬ 
wang ginagawa ng mga Tsino. 

ging*g6*lo png [57] : hingalo; agaw- 
buhay. 

ging*g6n png [Esp gingon] : makapal 
na telang ginagamit sa paggawa ng 
abito. 

gfng-ko png [IngJap ginkyo] : punong- 
kahoy ( Ginkgo biloba) na may mga 
dahong hugis pamaypay at dilaw na 
bulaklak. 

Gi*ng6*og png : lungsod sa Misamis 
Oriental. 

gfng*sak png [Seb] : silat. 

gi-ngung png [ Tbo] : kulay na madilim 
na asul. 

gi*ni*kan png [gi+in+ik+an] : dayami. 

gi*ni*k£*nan png [HU 5a??] 1: magulang 1 
2 : mula 1 . 

gi*nMing png [g+in+iling] 1: anumang 
butil na pinadaan sa gilingan 2: kame 
ng baboy na pinadaan sa gilingan. 


gi*ni*l6ng png : minasang arina na 
hinaluan ng mantika. 

gbning png [Tag War] : dalaga. 

gi*nin*tu*6n pnr [gin+in+to+ari] 1 : 
kulay ginto; dilaw; makinang na metal; 
makislap : golden 2 : itinubog sa 
ginto : gold plated 3: masagana; na- 
katutuwa; nakaliligaya 4: ika-50 taon 
na pagdiriwang : golden. 

gbnip png [57] : matandang ugat ng 

panaginip. 

gi*nis png [Tau] : uri o klase. 

gi*ni*s& png [g+in+isa] : gisa. 

gi*ni*um png [Bag] : ritwal na pag-aalay 
ng pagkain sa mga bathala. 

gfrvkas png [Kap] 1 : pahayag; saysay 
2: mungkahi. 

gin*IS pnr: taob, baligtad, karaniwang 
patungkol sa mga sasakyan Cf tiwa- 

RIK, BALINGHAT. 

gi*no png [Ilk] : tao o bagay na hina- 
hangad o minimithi. 

gi*no*g£*la png [Pan] : sadya. 

gi*non*ti*ngan png [Bal] : aplike. 

gi*no*6 png, : tawag na pamitagan sa 
lalaki; tawag sa mga may-edad na 
lalaki : Apo 1 , don, ginu, kagAlang, 

KAKAbSAT, MISTER, SENYOR, SIR, TpAN. 

gin*sa pnb : kagyat; bigla; w^lang 
kaabog-abog. 

gin*s^*ed png [Ilk] : gilid ng burol. 

gin*s£ng png [HU] : sabang. 

gin*sa*s6*kit pnr [War] : giyagis. 

• • 

ginseng (dyin*seng) png [Tsi jenshen] 
1: Bot halamang medisinal (genus 
Panax) at matatagpuan sa timog sila- 
ngang Asia at hilagang America 2: 
ugat nito. 

gin*t£*ang png [Mrw] : uka. 

gin*t£b png [57] : kislap o kintab, tu- 
lad ng taba sa ibabaw ng sabaw. 

gin*ta*gd png [Hil] : imbak. 

gin-tad-pan png [Hil] : panganorin; 
guhit na nagtatagpo ang langit at 
lupa. 

gin*t^y png [57] 1 : hiwa o piraso 2: 
babaeng nagpapalaki ng bata ngunit 
hindi nagpapadede. 

gin-ting pnr: magkaiba; hindi pantay. 

gin*td png 1: mahalagang metal na 
dilaw, madaling hubugin, at hindi 
kinakalawang : balitok, gold, oro, 
vulAwan 2: salaping yari sa metal na 
ito. 

gin*td pnr 1 : kulay ginto 2: anumang 
may katangian ng ginto 3: ginintuan 4 . 













gmtsam 


294 


g 


gm-tsam png ; pantabas o pamputol gbrdbray pub [Bib] : ulft, muli. 


ng gin to-. 

gin*tu*a*nan png [Hil\ : alamat. 

gin*tu*bd/mg[S7] : sa sinaunang lipu- 
nang Tagalog, ang alipin na ipina- 
nganak sa bahay ng panginoon. 

4 

gbnu png [Rap] : ginoo. 

gbnu’bal png Mus [ Tgb ] : gandang. 

gi-nu-gu-Ian png[ST] : gintonahigit 
sa 20 kilates. 

gi'num png [Bag] 1: ritwal na pagsa- 
sakidpisyo at pag-inom ng alak sa 
seremonya 2: pagdiriwang na may 
pag-aalay ng mga hayop. 

gi*6l pnd gu-mi-61, ma*gi*6l [ST] : 
mapayuko’t sapuhin ang tiyan dahil 
sa labis na sakft var giyol. 

gbpak png [Bik HU War] : tipak. 

ghpa*ka # lbsud pnr [HU] : giyagis. 

gbpabp&l png: nangangapal at nani- 
nigas na duming kumapit sa balat, 
damit, at iba pang rabaw -pnd m£ng* 
gbpabp&l, gbp£l*pa*ldn -pnr nang* 
gbgi*pabp6l. 

gbpang png [Ilk] : bigas na malagkit, 
ipiniprito kanggang pumutok at ni- 
lalagyan ng arnibal. 

gbp&s png [ST] : mga retasox) pinag- 
tabasan ng tela. 

gbpat png [Way] : tabla o kahoy var 
gfp-at. 

gbpft pnr [Rap Tag] 1: nasukol; nag- 
kulang sa espasyo o puwang 2: hirap 
sa sitwasyon o kalagayari, karaniwan 
sa usaping pampananalapi 3: kinapos 
o kinulang sa panahon var pigapit 
Cf GAHOL. 

gi*p6 pnr : nabubulok na punong- 
kah oy. 

gbpon-gi*pu*nan png [S7] : singsing 
var gipu n ggipu nan. 

gbpong png [Seb ] : parikit 2 . 

gi-pos pnr : naupos na sigarilyo o 
kandila. 

gip*rad pnr [Bik] : landi; kiri; alem- 
bong. 

gi*pu png [Rap] : gapok. 

gi*pus*pos pnr: malubhang panghi- 
hina o pagkasira ng loob : masulub-on, 

MASURUBON, MATALIPUNAWAN, NAMING- 

HOY - pnd gbpus*pu*sin, mang*gi* 
pus-pos. 

gbra png [Bik] : bakas, bakat. 

g i * r a * b o png [ War] : bal u kag ?> . 

giraffe (dyi-raf) png Zoo [Ing] : hayop 
(genus Giraffa) na may mahabang 
leeg at binti at matatagpuan sa Africa. 


gi*ray png 1: pasuray-suray na pagla- 
lakad tulad ng lasing : suling-suung 
2: bahay na malapit nang magiba o 
matumba : duplay-duplay, ganAygay, 

GIRE, GUDDAY, RAPAYDAAY, SAMPARAY, SA- 

rasan - pnd mag*gi*ray, gu*mi*ray, 
i*gi*ray - pnr na*ka*gbray. 

girdel png [Ing girdle] : pang-ilalim 
na kasuotan ng mga babae, naba- 
banat at nagsisilbing suporta o pang- 
hubog ng baywang, sikmura, o bala- 

kang Cf PAHA, SINTURON, BIGKIS : GIRDLE. 

girdle (gir-del) png [Ing] : girdel. 

gf*re png [Rap] : giray. 

gi*ri png [Pan] 1: galis 2: piraso ng 
tela na ginupit. 

gi*ri png [Rap Tag] 1: panliligaw ng 
isang tandang sa dumalaga o inahing 
manok : arigay, birig, kalirkir, sa- 
regreg, sariri - pnd m^g-ghrban* 

gu*mi*ri f gi*rban 2: pagpapansin ng 
isang manliligaw sa sinta - pnd gu* 

mi*ri, gi*r(*an. 

gi*ri png [HU] : gilit. 

gi*rfb*hay pnr [HU] : lamuray. - 

gi*rim*pu*ld png: banoglawin var gi- 
rimpulad. 


% • 

gi*s&*gis^mg: pagkuskos ng katawan 
sa dingding, pund, at iba pa uparig 
maibsan ang pangangati o inatanggal 
ang dumi sa katawan - pnd m£g*gb 
s4*gis v i*gi*s£*gis. 

• i • * 

ghsd'kit pnr [Seb] : giyagis. 

gbsan pnr [Rap] : ubos. 

gi-s^n-tes png Bot [Esp guisante+sl : 
halamang ( Lathyrus fruttescens gros- 
sum) gumagapang at may matamis 
at mabangong bulaklak. 

. • ' ' •"A : ■ i \ 

gbsap png : p^gtindig ng balahibo. 

gbsaw p png Med 1: singaw sa bunga- 
nga na dulot ng mataas na lagnat 2 : 
pagbaba o paghupa ng lagnat 3: pag- 
pukaw o paggising sa isang nahihilo. 

gfs*gis png [Ilk] : siwi. 

gi8*gfs pnr : kalas; kalag. 

gbsi png : kabuuang bilang ng mga 
punlang itatanim sa isang hukay. 

gbsl png 1: bahagyang nisnis sa tela 
-pnr ma*gi*8i 2: pagkalanta; pagka- 
luoy - pnr ma*gi*si 3: [Bik Rap HU 

Seb War Tag] punit; sira. 

% 

gbsi pnr [War] : punit; nanisms. 


> , ' '|K 


gi-sbhan png Bot : matigas na punong- 
kahoy na iba’t iba ang kulay ng dahorfi 


gf-ring png [Ing gearing] : paglalagay 9 f ' 8il P nr : abalang-abala; okupado. 


ng engrahe. 

gi*ri*pS png [Mrw] : sangkalan. 

gi-ri-sl pnr [Bik] : lamuray. 

gbrft png 1 : [Ilk] punson 2: paet na 
ginto. 

girl is*k£wt png [Ing girl scout] : girl 
scout. 

/ 

girl scout (gerl is-kawt) png [Ing] : 
kasapi sa kapisanan ng mga kabata- 
ang babae na naglalayong paunlarin 
ang kalusugan, pagkamamamayan, 
mabuting pagkatao, at kakayahan sa 
mga karunungang pantahanan at 
panlipunan : girl iskawt. 

gir*n£bda png [Esp guimalda] 1 : bung- 
kos ng bulaklak na pakuwintas 2 : 
peston. 

gi*rom*r6m pnd m£g*gi*rom*r6m, 
gi*r6m*go*mfn [Bik] : alalahanin. 

gi*rum*d6m png [Bik] : gunita. 

gi*s6 pnr [Esp guisar] : niluto sa kaun- 
ting mantika, sibuyas, at bawang : 
ginisA, gisAdo - pnd i*gi*s4, mag*gi* 
s£, gbsa*hm. 

gi*s^*da png Mus [lit] : katutubong 
biyolin na hugis sagwan at may tat- 
long kuwerdas Cf gitgit : litlit. 

gi'Scbdo png [Esp guisado] : gisa. 


gbsing png [Rap Tag] : pagpukaw sa 
sinumang natutulog o walang malay: 
gisaw 3 , gisong, riing -pnd gu-mbsing, 
gi-si-ngin, mang-gbsing. 

gi*sfng pnr [Rap Tag] 1: hindi nattf 
tulog; malay 2: buhay ang loob; listo; 
masigla. 

gbsit pnr [Ilk] : hindi pantay na pag- 
kakaikot ng lubid, sinulid, tela, at iba 
pa. 

g(s*la png [Ilk] : maninipis na piraso 
ng kawayang ginagamit sa pagbu- 
bungkos o pagtatali. 

4 

gis*l6t/w^ma*gis*l6t, gis*lu*tm [ST] : 

mabahala. 

•/ . 

gbsok png: hilatsa ng kahoy. 

gi*s6l png Bot : yerba (Raompferia ga- 
langa) na makinis, walang tangkay, 
may ugat na ginagamit bilang pam- 
palasa at sangkap sa tina: duso, kosol. 

gbsong png [Bik] : gising. 

. ^ * 

gis*s4*ad png [Ilk] : sentro ng isang 
bilog o pulutong ng mga tao. 

H % . ■ 

* i / 

gist (dyist) png [Ing] 1: buod 2; pi- 
nakalaman 3: Bat tunay na dahilan 
ng isang aksiyon. 

• *• ► 

* • ' > • 

gbta png [Ilk] : kamandag. 

■; ^ 1 - >' ’ 

gi*t4*ha png Mus [Dum] : instrumen- 
tong busog na yari sa palma, may 




. . 




•••ill 








gi'tang 


295 


gizzard 


habang 60 sm at sirkumperensiyang 

.7 sm, higit na maliit kaysa palat, ini¬ 
lalagay sa pagitan ng mga ngipin o 
sa latang nakapatong sa dibdib, at 
kinakalabit ng mga daliri ang dala- 
wang kuwerdas upang patugtugin Cf 

PALAT, BAYIK ! KULIBAW. 

gf*tang png 1: [ Bik] sa sinaunang lipu- 
nan, paghiwa sa tilin 2: [Ifu] baywang. 

gi'tang png [Kap Tag] : lamat o bitak 
sa bakal. 

% , ’ • 

gi*tap’t&p png : Simula ng pagkaalam; 

kislap ng kaalaman. 

■ s • 

gi*t£*ra phg Mus [Esp guitarra] : ins- 
trumentong mahaba ang leeg na 
may mga traste, karaniwang anim ang 
kuwerdas na kinakalabit ng daliri o 

puwa : GUITAR, HAGAI-ONG, KHARA, SISTA. 

gi-ta-rfs-ta png Mus [Esp guitarrista ] : 
tagatugtog ng gitara. 

w 

gi*t£s png [ST] : himatay; pagkahi- 
matay. 

gi*ta*td png \ panlalagkit at panggigi- 
palpal sa dumi: damilot, dulit, httak 

LAMAGA, MARINGDINGOT, RAPITAK - pnd 

m6ng*gi*ta*ta f i*gi*ta*td, p6ng*gi* 
ta*t£*in - pnr nang-gi*gi*ta*td. 

gi*ta*td pnr : nanlalagkit sa dumi : 

LAMIRA. 

gf*taw png : paglitaw; pagsulpot : 

GALPUT, GEMAW, ILETAw, OLPOT, PARANG, 
TONGA, ULWAT, UGPOT. 

ghtaw pnr : hayag o lantad. 

gi*t6b png [Ilk] 1 : pintig o tibok 2: 
trangka 3: tibuhos. 

git-git png 1: pagpipilit na pumasok 
o dumaan sa isang masikip na pook 
2 : mariing pagkikiskisan ng mga ; 

ngipin ~-^ndgu*mit*git, m6ng*git* 

git 3: gatgat 4: libag; banil; latay 5: 
Mus [Mny] katutubong biyolin na 
may tatlong kuwerdas na buhok. 

git-gft pnr 1: pinutol sa pamamagitan 
ng mahigpit na pagtatali ng kawad o 
alambre sa paligid ng bagay, gaya 
ng pagkapon sa kambing o tupa -pnd 

git-gi-tm, git-gM&n 2: pinutol sa 
palagaring paraan sa pamamagitan 
ng mapurol na bag&y : gili Cf gut- 

got - pnd git-gi-tm, git*gi*t6n 3: 
siksik -pnT git*gi*t6n, git*gi*tm. 

git*gf*tan png [gitgft+an] : pagsiksik 
sa kakapalan ng tao upang makadaan 
dito. 

gi*ti png 1: unang paglitaw o pagsi- 
bol, gaya ng pagbukad ng binhi 2: 
[Seb] puke. 

ghtib png [Seb] : usbong; sibol. 

j • 


ghtil png t: ngalit 2: di-mapigil na 
pagkalugod o pagkagigil sa isang 
tao o bagay 3: landi. 

ghtHon png [Bik] : landi. 

gi'ting png 1: kabayanihan 2: lakas 
ng loob at matibay na kapasiyahang 
humarap sa panganib at kamatayan : 

valor - pnr ma-grting. 

g(*tis png [S7] : maikling daan tungo 
sa nais marating Cf tawid. 

gbtiw png [Ilk] : sugat o pilat sa bibig 
o malapit sa bibig. 

git*l &fng [Kap Tag] : kilos na pagka- 
bigla o pagkagulat : bagha baghan, 

BANLOGO, BUTENG, KUBHAN, KAHADLOK, 
KAKIBOT, KAKURAT, KALISANG, KIGTOT, 

kisegawAn, pakirut, somagiwAnan, 

SUSTO. 

gitda-p) png Gra [gitna+lapi] : pan- 
lapi na inilalagay sa loob ng salitang 
ugat Cf unlapi, hulApi. 

git*l4y png [S7] : gulay. 

gitdfng png 1: Gra maikling guhit na 
inilalagay sa pagitan ng dalawang 
pan tig na pinaghahati, sa pagitan ng 
tambalang salita, o sa dalawang sali¬ 
tang pinagkakabit : hyphen - pnd 
m&g-giHing, gitdi-ngdn 2 : maba- 

baw na ukit, karaniwang sinadya sa 
pamamagitan ng patalim - pnd git* 

thngdm, i*git*ifng. 

git*nd png 1: pinakapusod ng bilog 
o ng anumang bagay na hugis bilog: 
core 2: pagitan ng dalawang bagay : 

BITNGA, BUTNGA, CENTER, CENTRUM, 
KAUBUDTAN, LEMBAK, LIBUTAD, MEDYA, 
MIDDLE, SENTRO, TAHAW, TALIWALA, TANG- 

ngA, tongA, pigley ~ pnd i*git*nd, i* 
p£ng*git*nS 3: dakong naliligid ng 

iba pang bahagi o pangyayari sa gitna 
ng isang tanging panahon, takbo ng 
mga pangyayari, at iba pa 4: Idy a 
kawalan ng kinikilingan : neutral, 
obhetibo b pakikilahok; pag-agwat - 

^pnd gu-mit-nS, pa*git*na*^n, git* 
na*6n. 

Git-nang A*m6*ri*k6 png [gitna+ng 
amerika] : katimugang bahagi ng hila- 
gang America, nag-uugnay sa konti- 
nente ng Timog America, at binubuo 
ng mga bansang Guatemala, British 
Honduras, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, at Panama : 
Central America, Meso-america. 

Gitnang Cordillera (git-nang kor dil- 
ye-ra) png Heo : sistema ng mga bun¬ 
dok na humahaba nang 275 km mula 
sa gitnang Luzon tungo sa hilagang 
Luzon, mga taluktok na umaabot 
hanggang 2,500 m, at Bundok Pulog 
ang pinakamataas na taluktok. 


Git*n£ng Lirzon png [gitna+ng luzm] : 
Rehiyon III, na binubuo ng mga 
lalawigan ng Bulacan, Pampanga, 
Tarlac, Bataan, Nueva Ecija, at Zam- 
bales. 

Gitnang Silangan png [ gitna+ng sila¬ 
ngan] : ang mga lupa sa baybaying 
silangan ng Mediteraneo at Aegean : 
Middle East. 

gi*ut pnr [Seb] : sikip. 

give away (giv a-wey) png [Ing] : 
regalo o alaalang ibinibigay sa mga 
panauhin sa isang pagtitipon. 

gi*wd png Zoo [Kap Tag] : kuwago 
(genus Otus) na kulay pula. 

ghwang png : mabuway na pagkilos 
o pagtakbo ng sasakyan : bule, duplay- 
duplay, karuyA, kiangkiang, riling, 
kindang, latod, panagkilikil, sarAsay, 

TUYA 

. p • 

gi*was*was png: pagbalik ng malay; 
himasmas : maiay-tao. 

giw*giw png [Pan] : katog. 

ghwong png Mus [Kal] : kobing na 
yari sa metal : onnat, olat. 

gi*ya png [Esp guia] : patnubay; gabay. 

gi*ya pnh [Mrw] : ito. 

gi-yag png [Bon] : basket na malanday 
at bilog, may salalayan, at ginagamit 
na plato. 

gi*y£*gis png: pagkiskis o pagdantay 
ng katawan sa kapuwa katawan Cf ki- 
yakos : kiyAkis - pnd gu*mi*y6*gis, 
gf*ya*gi*sin. 

gi*ya*gis pnr: balisa; hindi mapalagay : 
dinusa, gipAkalisud, ginsasAkit, gisA- 

KIT, LEPED, SAKBIBI. 

ghyam pnd gi*y^*min, mang*gi*yam 

[ST] 1: kilitiin. 2: sirain o bulukin 
ang gulay. 

gi*y6m pnd mag*gi*y6m, gu*mi*y6m 

[ST] : lumakad nang paika-ika. 

ghyan png [Seb] : sugapa. 

gi*yang pnr [57] : sira; giba. 

gi*y£*sap png [57] : pagkabahala; 
pagkabalisa. 

gi*y6*ra png [Esp guerra] : digma; 
digmaan var gera. 

gi*y6l png: pamamaluktot ng katawan 
dahil sa sakit ng tiyan. 

gi*y6n png [Esp guion] 1 : gitling 2: 
Mil maliit na bandila o watawat na 
dinadala upang maging sagisag, tatak, 
at patnubay : gidon. 

gizzard (gi-zard) png [Ing] 1 : balum- 
balunan 2: matigas na tiyan ng isda, 
kulisap, suso, at iba pang invertebrate. 




f 





glab 


glab png [Ing glove] 1 : pambalot sa 
kamay, yari sa makapal na katad o 
%tela, karanrwang umaangkop sa hu- 
* gis ng mga daliri : glove, guwAntes, 
suub 2: pambalot sa kamay na gina- 
gamit sa isports gaya ng boksing at 
beysbol : glove. 


glacier (gley-syer) png [Ing] : masa 
ng yelong mabagal na umuusad sa 
ilog at nagmula sa mga niyebeng na- 
ipon sa kabundukan. 


glad pnr [Ing] : masaya. 


^ - 


gladiator (gla-dyey-tor) png [Ing] 1 : 
sa sinaunang Roma, tao na sinanay 
na makihamok hanggang kamatayan 
2: tao na nagtatanggol sa isang si mu- 
lain at sumasalungat sa isang kairalan: 
GLAdYADOR. 


gladiola (glad-yo-la) png Bot [Ing] : 
gladyolo. 


gl6d-ya-d6r png [Esp gladiador] : gla¬ 
diator. 


gl£d*yO"lo png Bot [Esp gladiolo] : ha- 
laman (genus Gladiolus) na hugis 
espada ang dahon at may bulaklak 
na tumutubo nang sunod-sunod sa 
isang panig ng tangkay. 


glamour (gla-mor) png [Ing] 1 : pisikal 
na kariktan 2 : kabigha-bighaning 
kagandahan : halina. 


gland png Ana [Ing] : cell o pangkat 
ng mga cell na lumilikha at naglalabas 
ng isa o higit pang mga substance na 
kailangan ng katawan : glAndulA. 


gl 4 n'du*l£ png Ana [Esp] : gland. 


gl6n*du*l6r pnr [Ing] 1 : may kaugna- 
yan sa glandula 2 : binubuo ng, o may 
glandula. 


gla a s6 png [Esp Ere] : seda na makintab. 


glass (glas) png [Ing] 1 : matigas, ba- 
basagin, at makintab na substance 
na iinatagusan ng liwanag at yari sa 
buhangin, soda, apog, at iba pang 
sangkap 2 : anumang bagay na may 
katulad na mga katangian o kompo- 
sisyon 3: salamin; kristal 2 4: baso. 


glassware (glas-weyr) png [/ng] : ka- 
gamitang gawa sa kristal, tulad ng 
baso. 


glas*y£l pnr [Esp glacial] : malamig; 
elado. 


* • 

glaucoma (glo«ko-ma) png Med [/ng] : 
glokoma. 


glaze (gleyz) png [Ing] 1 : kintab; 
kinang 2: bagay na pampakintab o 
pampakinang 3: manipis na hagod 
ng pintura. 


glid png [Mag] : pihit 1 . 


296 


glider (glay-der) png [/ng] 1 : uri ng 
sasakyang panghimpapawid na hindi 
nangangailangan ng mekanikal na 
enerhiya para makalipad 2: tao o 
bagay na lumulutang. 


gti*se*ri*na png Kem [Esp glicerina] 
gliserol. 


(glay-se-rol) png Kem [Ing] \ 
y matamis at malapot na nali 
paggawa ng sabon (C 3 H 8 0 3 ): 


GLISERINA. 


glissade (glnseyd) png [Ing] 1 : ma- 
husay na pagdausdos sa ibabaw ng 
yelo pababa sa bundok 2: Say pagpa- 
padulas na hakbang 3: ang nagsasa- 
gawa ng naturang hakbang. 


glissando (gli-san-do) pngMus [Ing] : 
mabilis at tila dumadaloy na pagtug- 
tog sa pamamagitan ng daliri ng mga 
teklado ng piyano. 


glisse (glusey) png Say [Fre] : sa ballet, 
ang pagbababa o pagpapadulas ng 


paa 




glitch (gilts) png: biglaang pagkasira 
o pagloloko ng kagamitan. 


glitterati (gli-te*ra*ti) png [Ing glitter 
+ literati] : mga sikat at mariringal 
na manunulat at artista. 


glitz pnr [ Ing] t : maringal ngunit 
mababaw na Dalabas 2: maearbone 


mababaw na palabas 2 : magarbong 
pelikula. 


gl6*bal png Com [Ing] : operasyon 
ng buong file. 


gl6*bal pnr [Ing] 1 s unibersal o tumu* 
tukoy sa buong mundo 2 : kabuuan, 
o saklaw lahat; pangkalahatan. 


gl6*ba-li*3a8*y6n png [Esp globaliza¬ 
tion] : paraan ng pamumuhay at pana- 
naw na nakaugnay sa buong mundo. 


globe (glowb) png [Ing] : globo. 


gl6*bo png [Esp] 1 : mundo s globe, 
orbe 2: planetang Lupa : globe 3: 
planeta o iba pang lawas pangkala- 
wakan : globe 4: anumang bilog na 
bagay : globe 5: pabilog na paglala- 
rawan at mapa ng planetang Lupa: 
globe 6 : ginintuang bilog na sagisag 
ng kasarinlan : globe 7: lobo 2 . 


glo*bu-l6r pnr [Esp ] : hugis daigdig; 
hugis globo. 


globule (glow-byul) png [Ing] 1 : ma- 
liit na globo o anumang bilog na bagay 
2 : pildoras. 


gl6*bu*l6 png Bio [Esp globulo] s cell 
na bumubuo ng dugo, gaya ng pula 
at puting globulo. 


glo*k6*ma png Med [Ing glaucoma] : 
sakit sa mata, sanhi ng pagtaas ng 
presyon sa loob nito at humahantong 


sa unti-unting pagkabulag: glaucoma. 


glorieta (glo-ri-ye-ta) png [Ing] : glbr- 


yeta. 




glo*ri a pi*kd pnd m^g-glo-ri'pi'W, 
i a gl6*ri*pi a k^ [Esp gloiificar] : iluwal- 
hati. 


gl6*ri*pi*ka*d6r png [Esp glorificador] 

tagaluwalhati. 


gl6*ri*pi*kas-y6n 

pagluwalhati. 


• / 


. J m . • ' . • S • I ’ . I m 1 • . • 

gl6r*ya png Bib [Esp gforo] : luwalhati. 


GI6r*ya P6t # ri png [Lat Gloria Patri] : 
dasal na isinasalin na “Luwalhati sa 

• ' . ' • . . '• >,';</ )• v v. 2 ‘ 

Ama.” 


glor a y6 a ta png [Esp glorieta] 1 : estruk- 
turang nasa gitna ng liwasan o plasa 
na pinagdarausan ng mga palatun- 
tunan : glorieta 2 : kiyosko : glorieta 


glor*y6*SO pnr [Esp glorioso] : malu- 
walhati. 


gl6*8a*rf png [Ing glossary] : glosaryo. 


glossary (glo-sa-rQ png [/ng] 


lo-s6r*yo png [Esp glosario] : listahan 
ng mga salita o termino sa isang 
larang : glosari, glossary, talatinigAn. 


glo v 8f a tis png Med [Esp Ing ghssitis] : 
pamamaga ng dila : glossitis, h v 


glossitis 

glositis. 


pnr Lgw [Ing ± 
itsot na bigkas 
maragsA. 


|l6*tal pnr [Ing glottal] : tumutukoy 
sa glotis o sa anumang kaugnay nito. 


I6 a tls png Ana [Esp Ing glottis] : tiguk- 
tigukan; butas sa itaas ng babagtingan 
(y gulunggulungAn. 


glottochronology (glo * to • kro • no • lo• 
dyi) png Lgw [Ing] : paraan ng pag- 
taya sa panahon ng paghiwalay ng 
mga anak na wika mula sa inang wika. 


glove (glav) png [Ing] : glab. 


glucose (glu-kows) png Kem [Ing] 1: 
anyo ng asukal (C 6 H 12 O e ) na matatag- 
puan sa mga halaman at sa dugo ng 
tao at hayop 2: malapot at madilaw- 
dilaw na harabeng gawa sa gawgaw 
o arina, ginagamit sa pagkain, sa pag- 
papakaing pinadadaan sa ugat, sa 
pagproseso ng tabako, at sa pagku- 
kulti ng balat ng hayop : glukosa. 


llue (glu) png 
goma 4 . 


gfu*k6*sa png Kem [Esp glucosa] \ 
.glucose. ; 


glu a ko a si*do png Kem [Esp glucosido] : 
anumang pangkat ng compound na 
lumilikha ng glukosa at iba pang 
















297 


glukosurya 


element kapag hinaluan ng add o 
kaya’y sumailalim sa permentasyon. 

glu*ko*3ur*ya png Med [Esp gkwasttria] : 
labis na asukal sa ihi : glycosuria. 

glutamate (glu-ta-meyt) png Kent [Ing]: 
salt o ester ng glutamic acid. 

glutamic acid png Kent [/ng] : amino 
add (HCXXX^O^CHCN^) COOH) 
na nakukuha sa pamamagitan ng hy- 
drolisis mula sa wheat gluten at sugar 
beet, at ginagamit bilang sodium salt 
at pampalasa sa karne at iba pang 
produkto. 

glu'ten png [/ng] : glutfn. 

glu*t(n png [Esp] : lagkit; pinakuluang 


GLUTEN 


pnr 


glycerol (glay-se-rol) png Kem [Ing] : 
likidong (HOCH 2 CHOHCH 2 OH) 
walang kulay at amoy, malapot at 
matamis, karaniwang nakukuha sa 
taba o langis, at ginagamit sa pag- 
iimbak ng pagkain, paggawa ng pa- 
bango o kosmetiko, at iba pa. 

glycine (glay-sin) png Kem [/ng] : pi- 
nakasimpleng amino acid na kara¬ 
niwang bahagi ng mga uri ng protina. 

glycogen (glay-ko-dyen) png Kem [/ng) : 
puti at walang lasang polysaccharide 
(C 6 H 10 O 5 ), kahawig ng starch, at 
nagsisilbing tinggalan ng mga carbo¬ 
hydrate sa bahagi ng katawan ng 
hayop, karaniwang sa atay o kalam- 
nan, at sa gungus o lebadura. 

glycosuria (glay-ko-sor’ya) png Med 
[Ing] : glukosurya. 

gm, daglat (dyf*em) [/ng] : gram. 

GMT, daglat (dyi-em-ti) : Greenwich* 
Mean Time. ' 

gng, daglat (dyuemdyf) : ginang. 

gnocchi (na*ki) png [/ng] : maliit at 
bilog na patatas; arinang semolina 
na may spinach o keso. 

gnome (nowm) png [Ing] 1 : Mit la- 
man lupa na kahawig ng duwende at 
pinaniniwalaang tagapag-ingat ng 
mga kayamanan 2: anumang anyong 
duwendeng palamuti sa hardin 3 : 
tao na kaduda-duda 4: kasabihan. 

gnu (nu, nyu) png Zoo [Ing] : nu. 

go png [Ing] 1 : sa trapiko, hudyat ng 
pagsulong 2: Isp larong dalawahan, 
ginagamitan ng itim at puting mga 
piyesa na tila botones. 

go pnd 1 : pumunta; magpunta 2: 
umalis; lumakad 3: pumasok 4 s ma- 
wala; tumigil 5: mamatay. 

goal (gowl) png [Ing ) 1: layon 2: buslo 
ng basketbol, fiitbol, at iba pa CfisKOR. 


gob, daglat s gobemador. 

0 

go*b£r png [Mrw] : guho. 

go*ber*na*d6r png [Esp] : pinakama- 
taas na pinuno ng lalawigan, go*b6r* 
na*d6*ra kung babae : governor, 

PUNONG LALAWIGAN. 

go*ber*na*d6r he*ne*r£l png [Esp go¬ 
bemador general] : noong panahon 
ng Espanyol, ang pinakamataas na 
pinuno ng Filipinas bilang kolonya 
ng Espanya. 

go*b 6 r-na-d 6 r-s 0 -yo png Pol [Esp go- 

bemadorcillo] : noong panahon ng 
Esp&nyol, pinuno ng pamahalaang 
bayan. 

go*bfl png [S7] : maingat na pagha- 
wak sa isang bagay - pnd go-bi-lfn, 

gu*mo*bfl. 

gob*y 4 r*no png [Esp gobiemo] : pama- 
halaan. 

gog*go*lo png Bot [Seb] : sitron. 

g6g*nas png Zoo [Bat] : ibon ( Cisticola 
juncides tinnabulans) na kulay kala- 
wang ang balahibo. 

g6-gon png [5tA] : kugon. . 

g6*hang png [Mrw] : lambanog. 

goiter (goy-ter) pig Med [Ing] : bosyo. 

g6*ket pngy pnr [Mrw] : gusot. 

godd png [Mrw] : asukal. 

go*la*mf png [ST] : bighani. 

gold png [Ing] : ginto : Au. 

gold dlg # ger png [Ing\ 1 : manghu- 
hukay ng ginto 2: babae na ginaga¬ 
mit ang alindog upang kuwartahan 
ang mga lalaki. 

g6l*den png [Ing gold+en] : ginintuan. 

gold fish (gold fis) png Zoo [Ing gold-¬ 
fish] : isdang pula o ginintuan ang 
kulay. 

gold plated (gold pley*ted) pnr [Ing] : 

tubog sa ginto. 

• • • •• •. 

g6;le-6y png Zoo [Ifit] : manok na may 
guhit na itim at puti ang balahibo. 

golf png Isp [Ing] : laro na hinahataw 
ng club ang bola upang maibuslo sa 
siyam o labingwalong butas na ma- 
tatagpuan Sa isang malawak na laruan. 

gdl-gol png [Bik] : tanggi - pnd gu* 

mdhgol, gol-gu-lan. 

* 

gdl*go*r6 a ta png[Esp] : pitsel na yari 
sa luad at may makipot na daluyan 
ngtubig. 

m m s — m 

Goliat (gol*yat)f png Mit [Esp] : sa 
Bibliya, higanteng mandirigma at 
pambato ng mga Palestino, napatay 
ni David sa pamamagitan ng pallati- 
bone : Goliath. 


gondolero 

^ ’ 

-- -,--—.—TfUL-l_I_;_ ■ ‘ 

Goliath (go-la-yat) png [Ing] i Goliat 

godugol png [Pan] : ginaw 2 . 

godo-god pngMus [Kal] : katutubong 
biyolin. 

s 

go* 16-go* 16 png [Bik] : panggigigil. 

g6*lokpndgo*lu*kan, gu*m6*lok \m : 

umungol; bumulong-bulong. 

% * • w 

godon-dri-na png [Esp] 1: Zoo langay- 
langayan 2: uri ng saranggola na 
hugis ibon. 

go*lo*si*na png [Esp] 1: minatamis na 
pagkain Cf kalamay, kutsinta, maha 
2: anumang munting bagay 3: kaiga- 
igaya ngunit walang silbing bagay. 

go-lot png [Igo] s magkasudlong na 
bundok. 

g6!*pe png [Esp] 1 : paggamit ng dahas 
2; sa sugal, ang unang pangunahing 
kabig na salaping ibinibigay sa may- 
ari ng pasugalan Cf tong. 

g6l*pe d6-es*t6*do png [Esp] : kudeta. 

g6l*pe d6-gu*lat png [Esp golpe de+ 
Tag gulat] : biglang pagpapamalas 
ng puwersa o abilidad. 

g6i*po png [Esp golfo] : look. 

g6*ma png [Esp] 1: punongkahoy 
( Herea brasiliensis) na may makintab 
at malakatad na dahon, at may ma- 
lagkit na dagta 2: anumang bagay 
na gawa mula sa dagta nito 3: resin; 
dagta; pagkit 4: pandikit; glue 5: bilog 
na pinakabalat ng gidong ng auto, 
bisekleta, at katulad 6: lastiko. 

Gom*bur*za, daglat Kas: sumasagisag 
kina Mariano Gomes, Jose Burgos, 
at Jacinto Zamora, mga paring bini- 
tay noong 17 Pebrero 1872. 

go*m6*en png [Mrw] : armas. 

Gomes, Mariano (go-mes, mar-ya-no) 
png Kas : (1799-1872) pinakamatan- 
dang pari sa Gomburza, naging pari 
at arsobispo sa Cavite. 

Gomez, Paulita (go*mez, paw-li*ta) 
png Lit : tauhan sa El Filibusterismo , 
ang kasintahan ni Isagani. 

g6-mon png [Bik HU Mrw War] : pa- 
ngangamkam. 

g6*mon pnr [War] : gusot; gulo. 

g6*mot png [Mrw] : bungot. 

* 

gom*si png [Mnv] : susi. 

g6*na png [Mrw] 1: kagamitan 2: ka- 
halagahan. 

go*nfi ptg [Mrw] : yamang. 

r • 

gon-d6*ia png [Esp] : uri ng bangka 
sa Italya Cf paraw. 

g6n*do*l6*ro png [Esp] : tagasagwan 
ng gondola; bangkero. 



298 


graffiti 


gong 


gong png Mas [Mai ] : instrumentong 
tanso, hugis plato, at pinapalo ng 
patpat o kamay Cf gangsa, kuuntAng. 

g6ng-gong png Zoo : isdang alat (fa¬ 
mily Theraponidae) na nakalilikha ng 
ungol var gunggong Cf gagAong. 

go*no°k6*ko png Med [Esp go-nococo] : 
uri ng mikrobyo na sanhi ng gonorea. 

g6 a no*r6*a png Med [Esp gonorrea \ : 
sakit na nakukuha sa pakikipagtalik 
var gonorya : gonorrhea, tulo 2 . 

gonorrhea (go-no-ri-ya) png Med 
[Ing] : gonorea. 

Goodbye! (gud-bay) pdd [Ing] : Pa- 
alam! 

goodness (gud-nes) png [Ing] : ka- 
butihan. 

good time (gud taym) png [Ing] 1 : 

kaiga-igaya o kalugod-lugod na pa- 
nahon 2: pagsasaya 3: Kol panloloko 
Cf GOYO. 

g6*ok png Zoo : ibong gubat na may 
mahabang buntot at balahibong 
maganda at iba’t iba ang kuiay. 

gd'pen pnb[Mrw] : ngayon lang. 

go*ra png [Esp gorra] : sombrero Cf 

BONETE. 

Gorgon png [Ing] : sinuman sa tatlong 
magkakapatid na may mga buhok na 
ahas Cf Medusa. 

gor a go a r6 a ta png Lit Mit : sa Ibalon, 
palayok na ginawa ni Hablon. 

gorgo'ri-ta png [Esp] : bula na likha 
ng patak ng ulan var gulgurita, giir- 
gurita. 

goTibya png Zoo [Esp gorilla] i hayop 
( Gorilla gorilla) na kahawig ng tao. 

go*ron-da°td png [Mrw] : hari 1 . 

gos png Ana [Mnv] : gilagid. 

g6-se png [Bik] i bunga o ani. 

go*s6 png Med [Mrw] : pyorrhea. 

Gospel (gas-pel) png [Ing] : Ebang- 
helyo. 

go*ta png [Esp] 1: patak; butil ng pawis 
2: Med piyo. 

go*ta*ku*ral png [Esp gota+coral] : 
epilepsiya. 

g6*ta-se-re*na png Med [Esp gota+se- 
rena] : panlalabo ng paningin. 

go*t6*ra png [Esp] : dropper; pam- 
patak. 

got*got png [Pan] : ligalig. 

got a gut /mdgot-gu a tm f gu-mot*gut 

[Bik] 1: lagariin, putulin 2: tugtugin. 

G6*ti’k6 png [Esp gotico] 1: Ark estilo 
ng arkitektnra na nagsimula sa France 
noong ika-12 clantaon, natatangi sa 


paggamit ng patulis na arko, tadyang 
na boveda, arbotante, at pinong 
muwebles 2: Sin estilo ng pintura at 
eskultura sa Europa noong ika-15 
dantaon 3 : sa paglilimbag, isang uri 
ng tipo. 

g6*thk6 pnr Lit [Esp gotico] : tumu- 
tukoy sa panitikang pinangingibaba- 
wan ng lungkot o kilabot. 

g6*to png[Tsi] 1 : Ana lamanloob ng 
baka, baboy, o kalabaw na ginaga- 
wang kilawin Cf trepiiya 2: lugaw na 
may halong lamanloob ng baka, ba¬ 
boy, o kalabaw. 

go*td png Zoo [Bik] : bayawak. 

go*t6k png [Ilk] : tibok. 

gourd (gord) png Bot [Ing] : bungang 
may matigas na balat ng alinman sa 
mga halamang baging (family Cucur- 
bitaceae) gaya ng pipino at kalabasa. 

gO’U'Si png [Mrw] : susi 1 . 

gout (gawt) png Med [Ing] i piyo. 

government (go-ver-merit)' png [Ing] : 

pamahalaan. 

g6v-er-n6r png [Ing] 1: gobemador 
2 : tagapangasiwa. 

gown (gawn) png [Ing] 1: damit ng 
babae lalo na ang personal na kasu- 
otan 2 : maluwag at mahabang kasu- 
otan na pampropesyon tulad ng mga 
nagsipagtapos sa pag-aaral: toga 3: 
maluwag na kasuotang panggabi 
kung namamahinga na. 

go-y b png: paglinlang o paglfgaw na 
pabiro -pnd mdng-go*y6, go*yu*in. 

g6-yod png [Bik] : hatak. 

goyyo png [Ilk] : ugoy. 

GPU, daglat (dyi-pi-yu) [Ing] : Gene¬ 
ral Postal Union. 

gr£*ba png [Esp grava] : maliliit na 
batong gamit sa pagbubuo ng kon- 
kreto : bisil 1 , gravel. 

gra*b£*do png [Esp] : larawan na likha 
mula sa dibuho o disenyo na iniukit 
sa platong metal o tablang kahoy : 
engraving. i 

gra*ba a d6r png [Esp] : engraver; taga- 
ukit. 

gra*ba*d6*ra png [Esp] : tape recorder. 

gra-ba*du-ra png [Esp] : sining ng 
pag-ukit. 

gra a b^*men png Bat [Esp gravamen] : 
pagkakasangla ng ari-arian. 

grd'be pnr [Erp grave] : malubha; 
mabigat. 

gra*be*d&d png [Esp gravedad] 1: Pis 
balani 2 : kalubhaan at katindihan 
ng karamdaman. 


gra*bi*ta png [Esp gravita] : maliit 
na graba. 

gra*bi*tas*y6n png [Esp gravitacion] : 
gravitation. 

grace (greys) png [Ing] : grasya. 

gr£cias al saceir (gras-yas al sa-kar) 
png Pol [Esp] : noong panahon ng 
Espanyol, legal na pahintulot ng isang 
tao na palitan ang kaniyang lahing 
pinanggalingan. 

gracile,Xgi'a-sayl) pnr [Ing] : baling- 
kinitang katawan lalo na sa hayop. 


grad png [ing] : pinaikling anyo ng 

graduate. 

grd'das png [Esp grada+s] 1 : baitang; 
antas 2 : dibisyon ng lalagyan ng libro. 

gra*das*y6n png [Esp gradacion] \ 
yugto-yugtong pagbabago na naga- 
ganap nang dahan-dahan. 

grade (greyd) png [Ing] : grado 1 . 

grader (grey-der) png [Ing] 1 : tao o 
bagay na binibigyan ng antas 2 : 
makina na de-gulong at ginagamit sa 
pagkayod ng lupa, lalo kung guma- 
gawa ng kalsada 3: mag-aaral sa antas 
na elementarya. 


gradine (grey-din) png [Ing] 1 : isa 
sa mga mababang palapag ng andana 
2 : pasamano sa gawing likod ng altar. 

gra a do png [Esp] 1 : antas 2 2: naku- 
hang marka sa klase : grade, markA 
3: degree; titulo 4: palapag ng gu- 
sali : floor 5: saray. 


gradual (grad-wal) pnr [Ing] : gradwal. 

graduate (grad-yu-weyt) png [Ing] : 
tao na pinagkalooban ng katibayan 
ng pagtatapos sa isang kurso ng pag- 
aaral var gradweyt: grad, gradwAdo. 

graduation (grad-wey-syon) png [Ing] : 
pagtatapos sa paaralan o iba pang 
gawain : gradwasyon. 

grad a w^ a do png [Esp graduado] : 
graduate. 

grad a w^ a do pnr [Esp graduado] : 
antas-antas. 


grad*w^l png [Esp gradual] : Mus awit 
na tugon sa Banal na Misa ng mga 
Katoliko Romano Cf responso : gra¬ 
dual. 

♦ 

grad a Wcil pnr [Esp gradual i unti-unti; 
hakbang-hakbang; bai-baitang: gra¬ 
dual. 


gr^d*was*y6n png [Esp graduacion] : 
graduation. 

gr&d a weyt png [Ing graduate] : gra¬ 
duate . 

graffiti (gra-fi-ti) png [Ing] 1 : anyong 
pangmaramihan ng graffito 2: mga 








graffito 


299 


graphologist 


salita, tulad ng graffito, na isinusulat 
sa pader at pook pangmadla at ma- 
limit na malaswa o masagwa ang anyo 

at nilalaman. 

% 

graffito (gra-ff-to) png f Ing graffiti ] : 
inskripsiyon o padaskol-daskol na 
pagguhit sa rabaw ng bato o pader. 

graft png [/ng] 1 : Agr paraan ng pag- 

huhugpong ng sanga sa ibang hala- 

man o pund 2: Bat ilegal na pagpa- 

payaman ng isang nasa tungkulin; 
katiwalian. 

Grail (greyl) png [Ing] : kopa o kalis 
na pinaniniwalaang ginamit ni Hesus 
sa Huling Hapunan. 

grain (greyn) png [Ing] 1 : butil 2: 
trigo, palay, at mga katulad. 

gram png [Ing] : gramo. 

-gram pnl [Ing] : salitang nanganga- 
hulugan na “nakasulat,” hal telegram. 

gri-ma png Bot [Esp] : balbalut. 

gra<ma'ti*k£ png [Esp gramatico] : 

balarila. 

gra-m^-ti-kal pnr [Esp gramatical] : 
pambalarila. 

gra-m3*ti*k6 png [Esp gramatico] : 
dalubhasa sa pag-aaral ng gramatika: 
mAmbabalArilA. 

gra*m£*ti*k6 pnr [Esp gramatico] : wasto 
ang pahayag alinsunod sa balarila. 

gra*mil png Kar [Esp] : pansukat na 
instrumento ng karpintero, at gina- 
gamit sa pagguhit ng mga tablang 
nilalagari var garanil, grand. 

gramma log ue (gra*ma*log) png [/ng] : 
salita na nagpapakilala ng isa o nata- 
tanging pinaikling senyas o tanda. 


natum) na may dahong taluhaba, 
pula ang bulaklak, at bilog ang bu- 
ngang maraming buto : pomegranate. 

granade (gra-neyd) png [Ing] : gra- 
nada 1 . 

gr£*na*d6 # ro png Mil [Esp] : sunda- 
long tagahagis ng granada: grenadier 1 . 

gr^-na-dil-ya png Bot [Esp granadilla] : 
baging (Passiflora guadrangularis) 
na mataba at makinis, 10-15 m ang 
haba, malaki at mabango ang bulaklak, 
at nakakain ang bunga : kAsaplora. 

r 

granary (gra*na*rf) png [Ing] : gra- 
nero. 

gra-n^-te png [Esp] : matingkad na 
pula. 

grand pnr [Ing] 1 : malaki at maganda 
2: dakila; maringal 3: kasiya-siya 4: 
pinakamataas; kataas-taasan. 

Gran Bri-t£n-ya png [Esp Gran Brita- 
nia]: United Kingdom: Great Britain. 


apo 


(grand *tsayld) png 


granddaughter (grand-do-ter) png 

[Ing] : apo na babae, grandson kune; 
lalaki. 8 

gr^n-de pnr [Esp] : malaki at ma- 
rangya. 

grande dame (grand dam) png [Ere] : 
babae na kagalang-galang at may 
mataas na posisyon o katungkulan. 

grandfather (grand-fo-der) png [Ing] : 
lolo, grandmother kung lola. 

gr^n-d»-y6-si-d^d png [Esp grandio- 

sidad] : ringal; rangya; kadakilaan. 


grammar (gra-mar) png [Ing] : bala¬ 
rila. 

grammarian (gra-mar-yan) png [Ing] : 
mambabalarila. 

gr^-mo png [Esp] : batayang yunit ng 
bigat ng isang bagay : g, gram. 

gramophone (gra-mo-fown) png [Ing]: 
gramopono. 

gra*m6*po-no png [Esp gramofono] : 
aparato na ginagamit sa pagrerekord 
ng tunog : gramophone. 

gr£m*pus png Zoo [Ing] : uri ng 
lumba-lumba ( Grampus griseus) na 
matambok at mataba ang nguso. 

gr^ a na png 1: Bot alugbati 2: [Esp] 
kulay pula o mapusyaw na pangkulay. 

gra-n3*da png [Esp] t : Mil maliit na 
bombang naihahagis o naitutudla : 
grenade 2 : kristal na sisidlang may 
lamang kemikal at sumasabog : gre¬ 
nade 3 Bot palumpong ( Punica gra- 


.gr6n*di*y6*so pnr [Esp grandioso] \ 
; - maringal, marang)^a, dakila. 

gr^nd*ma png Kol [Ing] : pinaikling 

grandmother. 

grandmother (grand-ma-der) png 
[Ing] : lola Cf grandfather. 

gr£nd‘pa png Kol [Ing] : pinaikling 

grandfather. 

grandparent (grand-pey-rent) png 

[Ing] : lolo at lola. 

grand piano (grand pya-no) png 
[Ing] : piyano de kola. 

grand slam (grand is-lam) png Isp 
[Ing] 1 : pangkat ng labanan o kam- 
peonato, at iba pa sa partikular na 
isport tulad nag tennis 2 : pananalo 
sa lahat ng labanan. 

grandson (grand-san) png [Ing] : 
apo na lalaki Cf granddaughter. 

grandstand (grand-is-tand) png [Ing] : 

estruktura na may bubong at hanay 

ng mga upuan para sa mga mano- 
nood. 


l, gra*n£l png [Esp] : tumpok ng mga 
t- butil. 

gra-n6-ro png Agr [Esp] 1: kamalig : 

granary 2: basket na imbakan ng 
butil. 6 

- gr£‘nil png : varyant ng gramil. 

• gra-nil-yo png [Esp granillo ] : butil; 

: binlid. 

' gra-nil-y6-so pnr [Esp granilloso ] 

» : mabutil; mabinlid. 

granite (gra-nit ) png [Ing] : mineral 
na batong matigas, matibay, at binu- 
buo ng feldspar at quartz na may 
maliliit na batik ng maitim na mine¬ 
ral : granito. 

grambto png [Esp] 1: granite 2: Med 
munting butlig; ligata; munting tagi- 
hawat 3: munting butil. 

gr£ a no png [Esp] 1: butil 2: Med tagi- 
hawat 3: timbang ng butil. 

grant png [Ing] : kaloob; bigay; gawad. 

gr£*nu-l£ png [Esp] : maliliit na butil; 
granule. 

gr£*nu*las a y6n pig [Esp granulacion] : 
pagbubu tfl-bu til. 

granule (gran-yul) png [/ng] : granula. 
grap png [Ing graph] : graph. 

gr£*pa png Mek [Esp] : clamp; pang- 

ipit - pnd gra*p3-han i*pang*grd* 
pa, bgr^ipa. 

grape (greyp) png Bot [Ing] : ubas. 
grapefruit (greyp-frut) png [Ing] : 

bunga ng sitrus ( Citrus paradisi) na 
malaki at dilaw ang katas. 

grapevine (greyp-vayn) png Bot [Ing 
grape-vine] 1: palumpong (genus 
Vitis) na namumunga ng ubas 2: pa¬ 
raan ng lihim na paghahatid ng im- 
pormasyon 3: sabi-sabi; bali-balita. 

graph (graf) png [Ing ] : dayagram 
na kumakatawan sa isang sistema ng 
ugnayan ng iba’t ibang bagay sa pa- 
mamagitan ng mga linya, bara, tul- 
dok, at iba pa Cf jsAKT, talahanayan : 
grap, grApikA. 

grapheme (gra*fim) pngLgw [Ing\ : 
pinakamababang yunit sa sistema 
ng pagsusulat. 

graphic (gra-fik) pnr [Ing] : buhay; 
maliwanag. 

graphic arts (gra*fik arts) png [Ing] : 
sining ng pagdodrowing, pagpipinta, 
at print making. 

graphics (gra-fiks) png [Ing] : disenyo 
o ilustrasyon. 

graphite (gra-fayt) png [/ng] : grapito. 

graphologist (gra-po-lod-yist) png 

[/ng] : grapologo. 


frftM' 






graphology 


300 


gripe 


graphology (gra-fo-lod-yf) png [Ing] : 
grapolohiya. 

gr£*pi*k£ png [Esp grafted ] : graph. 

gra*pi a tO png [ Esp grafito ] : uri ng 
mineral na carbon, itim o matingkad 
na abo na may metalikong kinang, 
at malangis na testura : graphite. 

gra*p6*lo a g6 png [Esp grafologo ] : 
eksperto sa pagsusuri ng sulat-kamay: 

GRAPHOLOGIST. 

gr6*po-lo*hhya png [Esp grafologia] : 
pag-aaral sa sulat-kamay ng tao : 

GRAPHOLOGY. 

9 

gr£*$a png [£s/r] 1: malapot at ma- 
lagkit na substance, karaniwang gina- 
gamit na pampadulas 2: Idy suhol. 

gra*86*ra png [Esp grasa] : sisidlan 
na grasa o mantika. 

grass (gras) png [Ing] : damo 1 . 

grasshopper (gras-ha-per) png Zoo 
[Ing] : tipaklong. 

grassland (grassland) png [Ing grass + 
land] : malawak na pook na tinutu- 
buan ng damo at karaniwang gina- 
gawang pastulan. 

gr£s*ya png [Esp gracia] 1: biyaya; 
pagpapala 2: kaaya-ayang kilos; alin- 

dog : GRACE. 

gr£s a yas png [Esp gracias ].: salamat; 
maraming salamat. 

gras a y6 a so pnr [Esp gracioso] 1: kaaya- 
aya, mabait, at magalang 2: may 
katangiang mataas na panlasa; ma- 
gaan; maringal 3: maawain, mapag- 
aruga, gras*y6 a sa kung babae. 

grater (grey-ter) png [Ing] : kudkuran, 
gadgaran. 

gratin (grey-tin) png [Ing] : putaheng 
niluto o inihurno na may butter o 
ginayat na keso. 

gra a trpi a k£ pnd i-gra-ti-pi-k£, ma* 
gra*ti*pi*ka [Esp gratificar] : masi- 
yahan; ikasiya. 

gr6*ti a pi a kas a y6n png [Esp gratifica- 
cion] : gantimpala; pabuya. 

gratis pnr [Esp Ing] : libre; walang 
bay ad. 

gra a ti a tud png [Esp] : utang na loob : 

BALO, BALOS, BAHES. 

gratuity (grat-yu-wi-ti) png [Ing] : 
pabuya. 

% 

gravel png [Ing] : graba. 

gravitation (gra-vi-tey-syon) png Pis 
[Ing] 1: ang lakas o puwersa ng pag- 
balani sa isa’t isa na anumang matter 
sa sansinukob 2: ang epekto nito : 

GRABITASYON. 

gravity (gra-vi-ti) png [Ing] : balani. 


gravy (grey*vi) png [Ing] : salsa 1 - 

grawnd png [Ing ground] : ground. 

gray (grey) pnr [Ing] : abuhin ang 
kulay : gris. 

grease (gris) png [Ing] 1: mantika 
2 : grasa. 

greaser (gri-ser) png [Ing] : tao o 
bagay na naglalangis ng makinarya. 

great (greyt) png pnr [Ing] 1: malaki 
2: dakila 3: sobra; labis 4: maha- 
laga. 

Great Bear (greyt beyr) png Am [Ing] : 
Osa Mayor. 

Great Britain (greyt bri-teyn) png 
[Ing] : United Kingdom. 

Greece (gris) png [Ing] : Gresya. 

Greek (grik) pnr [Ing] : Griyego. 

green (grin) png f Ing] 1 : lunti 2: sa 

E rutas, a hilaw o Hindi napapanahon 
sariwa 3: baguhan. 

green pnr Kol [Ing] : mahalay. .-y- 

greenback (grin-bak) png [Ing] 1: 
dolyar ng Estados Unidos 2: likod 
na lunti ng hayop. 

greenhorn (grin-horn) png [Ing] 1: 
tao na wala pang karanasan; baguhan 
2 : bagong kalap na tauhan o mi- 
yembro. 

green house (grin-haws) png [Ing] : 
gusali, karaniwang gawa sa salamin, 
na pinananatili ang nais na antas ng 
temperatura, ginagamit sa pag-aalaga 
ng mga halamang wala pa sa pan ah on. 

greenhouse effect (grin-haws e-fek) 

png [Ing\ : pagtaas ng temperatura 
bilang epekto na nalilikha ng gas, 
gaya ng carbon dioxide, sa atmospera 
ng planeta. 

greet (grit) pnd [Ing] 1: bumati; batiin 
2: magbatian 3: sumalubong. 

greeting (gri-ting) png [Ing greet+ing] 
1 : pagbati; pagpupugay 2 : mga sa- 
lita, galaw, at iba pa na ginagamit sa 
pagbati. 

Gregorian (gre-gor-yan) png [Ing] : 
may kaugnayan sa isa sa ihga paring 
may pangalang Gregory, lalo na kay 
Pope Gregory I o kay Pope Gregory 
XIII : Gregoryano. 

Gregorian calendar (gri-gor-yan ka- 
len-dar) png [Ing Lat Gregorianus] : 
kalendaryong sinimulan ni Pope 
Gregory XIII noong 1582, kasaluku- 
yang ginagamit sa maraming bansa, 
at nagtatakda ng 365 araw sa bawat 
karaniwang taon at 366 araw sa bawat 
leap year. 


9 

Gregorian chant (gri-gor-yan tyant) 
png Mils [Ing Lat Gregorianus] : himig 
na ginagamit sa mga ritwal ng simba- 
hang Katoiiko Romano at isinunod 
sa pangalan ni Pope Gregory I. 

Gr6 a gor-y6*no png [Esp Gregoriano] : 
Gregorian. 

Gr£ a ko png par [Esp Greco] : Griyego. 

gr6m a yo (grem-yo) png [Esp gremio] : 
kapisanan ng mga tao batay sa dugo, 
lahi, o gawain : guild, sirkulo Cf 

UNYON. 

grenade (gri-neyd) png [Ing\ : gra- 
nada. 

grenadier (grf-na-dyir) png 1 : gra- 
nadero 2: Zoo uri ng isda (family 
Macrouridae) , haba ang katawan at 
tubs ang buntot, at nagliliwanag ang 
katawan kung nagagambala. 

Gr6s*ya png [Esp Grecia] : isa sa mga 
bansa sa timog silangang Europa : 
Greece. 

grey (grey) pnr [Ing] : may kulay na 
nasa pagitan ng itim at puti, gaya ng 
abo at tingga. 

greyhound (grey-hawnd) png Zoo [In$ : 
mataas at balingkinitang uri ng aso 
na may malinaw na paningin at may 
kakayahang tumakbo nang napaka- 
tulin. 

gridiron (grid-ay-ron) png [Ing] 1 : 
lutuan na yari sa metal at ginagamit 
sa pag-iihaw o pagpapakulo 2 : balang- 
kas sa entablado na umaalalay sa mga 
kortina 3: palaruan ng futbol. 

gridlock (grid-lak) png [Ing] : buhol- 
buhol na daloy ng trapiko sanhi ng 
mahabang hanay ng magkakasalungat 
na mga sasakyan. 

griffin (gri-fin) pngMit : nilalangna 
may ulo at pakpak ng banoy at kata¬ 
wan ng leon. 

« 

grill (gril) png [Ing] 1 : rehas 2: pa- 
rilya 3: isda o kame na pawang inihaw. 

Grim Reaper (grim ri-per) png [Ing] : 
Kamatayan. 

Grmg*go png [Esp gringo] : sa Amerika 
Latina, isang dayuhan, lalo na kung 
Amerikano o Ingles : Yangki, Kano. 

grip png [Ing] 1 : kakayahan sa pag- 
kuha ng atensiyon 2: mental na pang- 
unawa 3: bahagi ng makina na 
kumakapit o humahawak sa isang 
bagay. 

grip pnd [Ing] : hawakan nang malapit 

gripe (grayp) png [Ing] : reklamo; 
sama ng loob. 

grrpe png Med [Esp] : trangkaso. 














gnpo 


301 


gubun di baya 




gri*po png' [ Esp grifo ] : kasangkapang 
ginagamit sa kontroladong pagpa- 
paclaloy ng tubig mula sa tiibo o 
anumang katulad sa pamamagitan 
ng pihitan- : faucet. 

gris png [Esp] : tela na mumurahin. 

gris pnr [Esp] : gray. 

grisaille (gruzeyl) png [Ere] 1: pag- 
pipinta sa grey monochrome 2: pinta 
o stained glass na ginaya sa eskultura. 

Gri'y6*go png [Esp Onego] i mama- 
mayan, wika, o kultura ng Gresya : 
Greek, Greko. 

grocer (grosser) png [Ing] : groser. 

grocery (gr6*se-n) png [Ing] : gro- 
seri. 

gr6*ge pnr 1 : susuray-suray 2: lasing. 

groin (groyn) png Ana [Ing] : singit 1 . 

groom (grum) png [Ing] 1: lalaking 

ikakasal 2 : laiaki na abala sa pag- 
aalaga ng tahanan. 

groom (grain) pud | Ing] : ayu'san; 
ihanda; kalingain. 

groovy (gru*vi) pnr : mahusay; naka- 
aaliw; kapana-panabik at nasa uso. 

groschen (grcVsyen) png [ Ger] 1: sa 
Austria, sensilyo o baiya na katumbas 
ng ikasandaang bahagi ng schilling 
2: sa Germany, maliit na baiya na 
yari sa pilak. 

gr6*s Br png [Ing grocer] : may-ari <> 
tagapamahala ng groseri : groc er. 

gr6-8e*r( png [Ing grocery] : lindahan 
ng pagkain at mga pang-araw-araw 
na kagamitan sa bahay : abaserjya, 

GROCERY, (JROSERIYA. 


8: Ele koryenteng nararamdaman 
kapag hinipo ang isang bagay na may 
elektrisidad : grawd. 

groundage (grawn-deds) png: buwis 
na ipinapataw sa isang barko na du- 
madaong sa isang pan talari. 

grounder (grawn-der) png Isp [Ing] : 
sa beysbol, bola na sumayad sa lupa. 

groundless (grawnd-les) pnr [/ng] : 
walang batayan. 

group (grup) png [Ing] 1: pangkat; 
pulutong 2\ Kern dalawa o higit pang 
atom ;ia may espisipiko o tiyak na 
ayos, iulad ng hydroxyl group, -OH. 

grouper (gru-per) png Zoo [Ing ] : 
malaking isdang alat (family Serrani- 
dae) na may malaking ulo at malapad 
na bibig. 

grouse (graws) png [ Ing] 1: ibon (fa¬ 
mily Tetraonidae) na malaki at bilu- 
gan ang katawan at mabalahibo ang 
bind 2: laman o karne nito. 

grove (grow) png Bot [Ing] : munting 
gubat o kakahuyan na walang palum- 
pong sa ilalim. 

grow pnr [Ing] 1: iumaki 2: sumibol; 
lumago 3: umunlad. 

growth png [Ing] 1: proseso ng pag- 
laki 2: ang paglaki ng sukat o halaga 
3: aiinmang iumalaki 4: Med tumor. 

gru^m &te png Ntk [Esp] : rriputante. 

grunge (grands) png [Ing] 1: tiling; 
dumi 2 : estilo ng tugtuging rock na 
sinasaliwan ng maingav na gitara at 
sinadyang walang latoy na pag-awit. 

gr«i*po png [Esp] : pangkat - pnd 

mag-grii*po, hgru*po. 


gni-se-rf-ya (mg [Esp gnmia] : Kmseri. ; ^ r(Ha png [Esp] . grolto . 


gross (gros) png 


gruwesa. 


gross (gros) pnr [Ing] 1 : a bundat b 
Alp napakataba 2: may kapansin- 
pansing gaspang ng asal o gawi; ma- 
halay 3: hindi kaaya-aya; kasuklain- 
suklam 4; Ekn buo; walang bawas. 

grotesque (grow-tesk) pnr [Ere] 1: 
kakatwa; kakaiba 2 : napakapangit; 
napakasagwa 3: kat^wa-tawa. 

gr6*to png : vaiyant ng grotto. 

■y 

gr6t*to png [Ere grvtto] 1 : rmmti at 
kahali-halinang kuweba 2: isang ar- 
tipisyal na kuweba, karaniwang nasa 
liwasan o malawak na hardin var 
groto : GRUTA. 

ground (grawnd) png [Ing ] 1; rabaw 
ng daigdig : grawnd 2: substance sa 
rabaw ng daigdig; lupa : grawnd 3: 
motibo, batayan, o dahiian s grawnd 
4: pook para sa natatanging garni t 
5: batayan ng kasunduan : grawnd 


gru’wa png [Esp gma] : trak na pang- 
hakot; crane. 

gru*w<§’Sa png [Esp gmesa] : labinda- 
lawang dosena o 144 na piraso : 

GROSS. 

G-'string (dyi-is-trmg) png [ frig] : ang 
kuwerdas na may tunog na notang 

G. 

g-string (dyfis-tring) png [Ing] : bahag. 

gu*ab png [Hit] : uka. 

guacamole (gwa-ka-mo-li) png [Esp] : 
uri ng putahe na may abokado at 
sinangkapan ng tinadtad na sibuyas, 
kamatis, sili, at iba pang pampalasa. 

Guam (gu-wam) png: noong panahon 
ng Espanyol, kolonya na ginagamit 
na tapunan ng bilanggong pampoli- 
tika. 

guanaco (gwa*na*ko) png Zoo [Esp 
/ng] i mammal ( Lama gaanicoe ), ma- 


pusyaw na kulay kape ang balahibo 
na nagagamit bilang lana. 

gu’@ng png [ ST] : guwang. 

guanine (gwa-nm) png BioK [Ing] : 
purine na matatagpuan sa lahat ng 
buhay na organismo bilang pangu- 
nahing sangkap ng DNA at RNA. 

guano (gwa-no) png [Esp] : ipot o 
dumi ng mga ibong panggabi at 
ginagamit bilang pataba sa lupa : 

guwAno. 

guarantee (ga- ran• ti) png [ Ing] : ga~ 

rantiya. 

✓ 

guarantor (ga* ran-tor) png [Ing] : 
ga ran tor. 

guardhouse (gard-haws) png [Ing] : 
gusali o himpilan ng mga guwardiya. 

guardia civil (gu-war-di-ya si-bfl) png 
Pol [Esp] : guwardiya sibil. 

guardia civil veterana (gu-war-di-ya 

si-bfl ve-te-ra-na) png Pol [Esp] : no¬ 
on g panahon ng Espanyol, espesyal 
na hukbo na mav hurisdiksivon sa 

j J 

kalakhang Maynila. 

guardian (gar*di-yan) png [Ing] 1: 
guwardiya; bantay 2: katiwala; taga- 
pangalaga. 

Guatemala (gii*wa-t,e-ma*ja) png [ Ing] : 
isa sa mga bansa sa Gitnang Amerika. 

guava (gu*wa*va) png Bot [ Ing] : ba- 

vabas. 

/ 

gu*bd png [HU Seb] : sira. 


gu-ba-gu*ba 

korales. 


rnatigas na 


Gu*bang png: isa sa mga pangkating 
etniko ngTinggian. 

gu s bas png Bot : punongkahoy (£n~ 
dospermum peltatum) na malaki at 
may balakbak na nagagan lit sa pagdada- 
lisay : indAng. 

gci’bat png [Bik Kap Tag] : mal;awak 
na sukat ng lupa na pimo ng kaka¬ 
huyan o punongkahoy at karaniwang 
pinamumugaran ng mga ilahas na 
halaman at hayop : bakir, forest, 

KADLAGAN, KAKBWAN, RAUBONAN, LA- 
SANCi, TAKIL. 

gu-bing png [Bik] : kasuotan; damit; 
baro. 

gu*b6t png [ Seb] : gulo. 

gub*tik png [Bik] : igkas - pnd gu* 

mub-tik, i*gub a tfk. 

gU’bu png [ I fa] : basket na hugis 
trumpeta, gawa sa tingling, at gina¬ 
gamit sa panghuhuli ng maliliit na 
isda. 

* 

gu u bun di ba*y6 png [Ifu] : mataas 
na basket na liugis tube at ginagamit 






guda 


302 


gulaylay 


sa pagkuha ng katas para sa paggawa 
ng baya. 

gu*da png [Ifu\ : balat ng punongka- 
hoy o halaman. 

gud-day png [Ilk] : giray. 

gud-god png [ Bik ] : kaladkad 1 . 

gud-god png [Ilk] : eksema. 

gud-g6d pnd gud a gu a rfn, i-gud*g6d : 

isubsob ang ulo sa anumang bagay: 

NGUDNGOD. 

guerrilla (ge-ril-la) png [Ing] : gerilya. 

guess (ges ) png [Ing] : hula; palagay. 

guest (gest) png [Ing] : panauhin; 
bi-si ta 4 . 

gu*ga*wi*i png [Mno] : gabi. 

gu-gin-to png Zoo : salaginto. 

gug-ma png [HU Seb War] : ibig 4 . 

gu*g6 png Bot [Bik HU Seb Tag War] 

1: punongkahoy (Entada phaseloides) 
na mataba ang tangkay, at may mati- 
gas at bilog na buto ang bunga: balu- 

NOS, KADLOM, KESSING, LUBAS, PATOGA 

2 : balat ng punongkahoy na ito at 
karaniwang ipinanlilinis ng buhok. 

gu*gol png [Seb Tag] : gastos - pnd 

gu ; mu a gol, gu-gu-lin, i a p3r»g a gu a gol. 

gu-gor png [Ilk] : pagdadalisay - pnd 

mag a gu a gor, gu a mu a gor, i a gu a gor. 

gu-got png Ana [Ilk] : gilagid. 

gu-gu-lm png [gugol+in] : panggastos. 

gu-gu-ling png [Kap Tag] : maliit na 
bangang Tsino Cf gusi. 

gu-gun-tmg png Zoo : kulisap na may 
maikling sungay na kahawig ng 
balang. 

Gu-gu-rang pngLitMit [Bik Tag] : si- 
naunang bathala na pinaniniwalaang 
naninirahan sa Bulkang Mayon. 

gu a gu a yu a nan png: sa paghabi, maliit 
na tila tungkod na pinagsasabitan ng 
sinulid. 

gu*hak png : sa sinaunang Bisaya, 
lungga. 

gu-h£m png 1: Med biglaang pagla- 
bas ng mga paltos sa buong katawan 
2 : drowing; dibuho. 

gu-hit png 1 : sulat ng lapis at iba 
pang panulat na naiwan sa rabaw ng 
pinag-daanan : line, linya 2 : bakas 
ng ka-yod ng hinilang kasangkapan 
at iba pa : bAdlis, bAgis, gulis, kuris, 
uged, ugis 3: kulubot sa balat 4: 
larawang nilikha ng kamay 5: hang- 
gahan ng dalawang magkanugnog 
pook 6: lupi - pnd m&ng a gu a hit, 
gu-mu-hit, gu-hi-tan, i-gu-hit. 


gu # hit-ka a m6y png [guhit-kamay] : 
bagay na yari o iginuhit ng kamay. 

gu a hit-p£*lad pnd [guhit-palad] 1: 
suwerte; kapalaran; tadhana 2 : marka 
o mga linya sa palad ng isang tao. 

gu a hit-tag a pu a an png [guhit+tagpo+an] : 
ang hanggahan o pagkakahati ng 
anumang bagay. 

gu a H6 png 1: pagkatibag ng lupa : 
bunlag, deppaag, gobar, kosbo, lum- 
pag, mAtbag, rumpag, timpag 2: pag- 
kawasak; pagbagsak. 

guh6 pnr : tibag; wasak; giba. 

gu a hol png [57] : pagpaparangal sa 
namatay. 

Guianes (gi-ya-nes) png: Bontok 2 . 

guide (gayd) png [Ing] 1 : patnubay 
2: panuto 3: tagaakay 4: giya 5: pi- 
nuno 2 . 

guidebook (gayd-buk) png [Ing 
guide-book] : uri ng aklat nafnagla- 
laman ng kaalaman tungkol sa pook 
para sa mga bisita, turista, at iba pa. 

guideline (gayd-layn) png [Ing] : 
pamantayan o panuntunan sa isang 
gawain. 

guild (gild) png [Ing] : gremyo. 

guilt (gilt) png [Ing] : pagkakasala; 
kasalanan. 

w 

guilty (gihti) pnr [Ing] : nagkasala. 

guinea pig (gi-ni pig) png Zoo [Ing] : 
hayop (genus Cavia) na mapagngat- 
ngat, maikli ang tainga at buntot, 
karaniwang puti, itim, at kulay kape, 
at ginagamit sa mga eksperimento. 

guitar (gi-tar) pngMus [Ing] : gitara. 

guk*g6k png 1: igik var gukguk - 

/?n^guk a gu a k6n, gu a muk a g6k 2: 

pagsi-siksikan ng mga ibon sa isang 
kulu-ngan -/?n<7m6g a guk a gu*kan - 
pnd gu a muk*g6k, guk a gu a kfn. 

guk a y6k pnr : laging nakatawa; bu- 
ngisngis. 

gu a lfi png [Seb] : labas 1>2 . 

gu-l^-gu # la a ma a n^h png Bot [gula+ 
gulaman+an] : halamang baging na 
mabulo, hugis puso ang dahon, 
malaman at mabilog ang bunga na 
may lima hanggang pitong buto. 

gu*la a hld pnr : gulanit at nanlilimahid. 

gu a lal png [Tau] : titulo o ranggo. 

gu’IcHang png [War] : kalituhan, dahil 
sa sindak o takot. 

gu a !a*l^t pnr: nanlaki ang mata dahil 
sa gulat. 

gu*l^ a man png [Bik Kap HU Ilk Mno 
Pan Seb Tag War] 1: Bot halamang 
dagat (Alga agardhiella) na kakulay 


ng lumot, may pinong damo na tila 
ugat, at ginagawang ensaiada Cf hela- 
tina : agar-agar 2 : produktong galing 
dito na ginagawang helatina bilang 
panghimagas. 

gu a l£ a mos png: gurlis o galos nalikha 
ng kuko, tinik, matalas na damo, at 
iba pa. 

gu a lang png i : [HU Seb Tag] : taon; 
edad; tanda : kagulangon, katowa, 
pinuigon, tuwa 2 : panlalamang sa 
kapuwa na may higit na mababang 
karanasan o kaalaman - pnd gu a l£* 
ngan, mang*gu a lang pnr ma a gu* 
lang. 

gu*l^ a ngin png Zoo [gulang+in] : tan- 
dang na tigulang. 

gu-la-nft pnr: punit. 

gu'larvt^ng pnr 1 : nagulat 2: biglang 
nagising -pnd ma a gu a lan a t6ng, gi a 
nu a lan a tdng, gu*lan a ta a ngin. 

gu*lap pnr [57] : gahol. 

gu*l^*pay pnr: hirap na pagkilos bu¬ 
nga ng sakit, pananamlay, o pagod 
ng katawan. 

gu*la a sf a man png Bot [Bik] : varyant 

ng kulasiman. 

gu a l£s a wing png [War] : singhal. 

gu’lat png 1 : pagkabigla sanhi ng isang 
bagay o pangyayaring hindi inaasa- 
han : akniyin, inoino, kagAib, kapalla, 

KIDTOT, KIYAtUKAWAN, KJLAW, NGALAS, 

siddAaw -pnrn a-gu-lat 2 : pagkata- 
kot na sanhi ng malakas na pagsabog, 
pagputok, o pagsulpot ng hindi ina- 
asahang bagay -/wdgu*l6 a tin, mang a 
gu-lat, i-pang-gijclat, ma a gii a lat - 
pnr na'gudat. 

gu'l6t pnr 1 : malaki ang paghanga 2: 
takot 3: nagtaka; nabigla : kellAat. 

gu a l^w pnr ma a gu a l6w : maalon, 
maalimbukay. 

gu'l^ a wad png: kampay ng mga bisig 
habang naglalakad o tumatakbo - 

pnd mlg a gu a ld a wad, guda a w6 a rin f 
i-gu a I6-wad. 

gu-lawl^w png [57] : kiliti. 

gu*lay png Bot [Bik Iba Mag Tag] : anu¬ 
mang halaman na nakakain ang bu¬ 
nga, buto, ugat, tangkay, dahon, o 
bulaklak : Awoy-Awoy, gulAyon, gule, 

GULUGULAY, LASWA, LELETAAN, NATENG, 
OTAN, PISENG 2 , RAKANEN, SAYUL, UTANON, 
VEGETABLE 1 . 

gu*lay a liy png 1 : pamamahinga at 
pananahimik, lalo na ng may sakft, 
pagod, o ligalig 2 : pagmumuni; 
paggunita - pnd mdg*gu a lay*l6y a 
gu a l6y a la-yin. 













gulayon 


303 


gumon 


guda*yon png Bot [Bik ] : gulay. 

9 

gul'du pnr [ Kap ] : lito. 

glide png Bot [Kap] : gulay. 

gulf (galf) png [Ing] : look. 

giihgul png 1: [Bik Seb Tag] hiwa o 
taga ng kampit 2: [War] piraso 1 . 

gul-gul png : pinagpiliang butil ng 
mais wargulgol. 

gul*gu*ri*ta png [Esp gorgorita] : var- 
yant ng gorgorita. 

giidib png : pagtabas o paggupit sa 
dulo o gilid lamang : hilib - pnd 

mag-gu*lib, gu-mu-lib, gu-ll-bin, i- 
pang-gu-lib. 

gu'lib’hi pnd mang*gu*lib-hi, gu-mu* 
lib-hi [S n : kumilos o gumalaw 
upang mapansin. 


gudiddt pnr: nanlaki ang mata dahil 
sa giilat. 

gudiday png : babae na maingay at 
masayahin. 

gudimdim png [57] : alaala. 

gudi*p£*tan png Bot [Iba] : patani. 

gudis png \ \ [Kap] guhit na likha ng 
sudsod ng araro 2: [Ilk Kap Pan Tag] 
guhit 2 . 

gudrta pnd gu*mudi*ta, gu*li*t£*hin 

[ST] : unawain. 


gudi-tan png Lit [Bag] : koleksiyon 
ng mga tradisyonal na kuwento. 

gudkti png Med : varyant ng kuliti. 

gull (gal) png Zoo [Ing] : kanaway. 

gullet (ga-lit) png [Ing] 1 : Ana lala- 
munan 2 : anumang bagay na kahugis 
o kahawig ng lalamunan 3: kanal ng 
tubig. 

guM6 png [Ilk] : hikayat - pnd mag* 
guldo, guldu-hin, i*gul*l6. 

gul*m6k png : pagtatago nang naka- 
yukyok lalo sa likod ng halamanan 
-pnd m£g*gul*m6k, gu*mul*m6k. 

gu*l6 png 1 : ingay 2: ligalig 3: away : 
aligutgot, jahat - pnd gudu*hin, 
gu-mu*l6, mang*gu*l6, pa*gu*lu*hfn 
-pnr ma*gu*l6. 

gu*!6 pnr 1: wala sa wastong kaayusan : 
gomon 2 : ligalig; balisa. 

gu*ld png : uri ng an ting-anting na 
mabisa sa panliligaw o pagpapaibig. 

gu*l6d pngHeo : pook na mataas at 
anyong tila gulugod; ang bulubun- 
dukin ng kapatagan o itaas ng burol: 

ALIPUKPUKPUKAN, BUNGDO 1 , BUNGTOD, 
HILL, PALANDEG, PUGARO, PUNGKAY. 

gudok png : itak. 

gudo*m6s pnd gu*mu*lo*m6s, gu* 
lo*mu*s(n [ST] : kamutin. 


gudong png 1 : ikot na papihit-pihit 
tulad ng galaw ng bola, gulong, at 
iba pa : katelek, ligad, panagtulid, 
parulang - pnd m^g*pa*gu*long l 
gu*mu*long, i*gu*long 2: paulit-ulit 
na pagbiling ng katawan - pnd gu* 
mudong, gu*lu*ngan, i*gu*long. 

gu*l6ng png Mek [Hil Tag] 1 : isang 
solidong disk, o pabilog na balangkas 
na iniuugnay ng rayos sa sentrong 
kuko, may kakayahang umikot sa 
gitna, o sentro : ruweda, wheel 2 : 
go mi 5 . 

gudong-gudong png [Ilk] : uri ng 
galang. 

gud6ng-gud6ng png [Seb gulong+ 
gulong] : bahagi ng kampana o 
kuliling na lumilikha ng tunog. 

gudot png 1 : [Seb] uka 2: sira-sirang 
damit at kauri. 

gul*p6 png [Esp golpe] : suntok; 
bugbog; hampas var gulpf pnd gul* 
pe*hin, m6ng*gul*p6. 

gul*pi png : vacant ng gulpe. 

gu*lu pnd mag*gu*lu, i*gu*lu [Hit] : 

ilagay sa loob; isilid. 

gu*lu*g6d png 1: Ana pahabang 
hugpong-hugpong na buto mula sa 
batok hanggang sa kuyukot na suporta 
ng katawan : backbone, bangananan, 

BOKOBOKO, BEKOKONG, DUGUKAN, GUTO- 
GUTO, PARAS, TENTEN, UDOG, VERTEBRAL 

column, vertebrae 1 2 : anumang 
katulad nito sa ayos, kinalalagyan, 
o tungkulin. 

gudu*g6t pnr 1 : nakalilito 2: Mus 
sintunado; wala sa tono. 

gu*lu*gu*lay png [Iba] : gulay. 

guduk png [War] : kiliti. 

gudu*mi*han/mg: kaguluhan ng isip 
o loob; bahagyang takot o pag-aalaala; 
pag-aagam-agam - pnd m4*gu*lu* 
mi-h^-nan, gu*lu*mi*h6*nin. 

gudung-gudu-ngan png Ana [Kap 
Tag gulong+gulong+an] : butong 
nakabukol sa kalagitnaan ng lalamu¬ 
nan at gumagalaw sa bawat paglunok: 

ADAMS APPLE. 

gudungda*p£s png Bot : uri ng damo. 

gudu*si*na png : uri ng kakanin. 

gudut png 1: [Kap] likod 2: [War] 
uten. 

gul*y£*baw png Zoo : isdang alat 
(family Plectorhinous) na may makapal 
na labi. 

gul*ya*san png Zoo : isdang alat o 
tabang ( Katsowonus pelamis ) na 
guhitan ang katawan. 


gul*ye*rf*ya png [Esp galleria] : uri 
ng pagkaing gawa sa arina, itlog, 
asukal, at ipiniprito. 

gum (gam) png Ana [Ing] : gilagid. 

gu*ma-a png Zoo [ Seb] : matang-baka. 

gu*ma*bal png [Bit] : habihan. 

gu*ma*b6k png Zoo [Ilk] : dalupani. 

gu*ma*m6*la png Bot [Esp] : hala- 
mang ornamental ( Hibiscus rosasi- 
nensis) na karaniwang dilaw at pula 
ang bulaklak : antuiangan, takljranga, 

TAP UI ANG A. 

gu*ma*m4*lang-a*sul png Bot [guma- 

mela + na asut] : halamang ornamental 
(Hibiscus syriacus) na kahawig ng 
gumamela ngunit bughaw ang bu¬ 
laklak. 

gu*ma*nan png [Bag] : panday. 

gu*maw png Zoo, \ patong bundok; 
daramas. 

gu*ma*yd*ka png Bot [Esp gumayaca] : 
day aka. 

gum*b£ png [Ilk] : kasangkapang 
gawa sa kawayan na may tatangnan, 
ginagamit na panghuli ng isda sa 
mababaw na bahagi ng ilog. 

gurrrbdn png : hukay o bitak sa lupa 

Cf GUWANG. 

gumbo (gam-bo) png [Ing] 1: Bot 
okra 2: ang madulas na bunga nito 
3: putahe na nilaga," malapot ang 
sabaw, at sinahugan ng okra, manok, 
o pagkaing dagat 4: lupa na lumag- 
kit matapos mabasa. 

gu*mi png [Tau] : lupa. 

gu*mi png 1: [ST Kap] balbas 2: Bot 
damong ilahas na sumusupling sa 
palayan at taniman. 

gu*mi*han png Bot : antipolo. 

gu*min*t^ng png Saw [Ilk] : katutu- 
bong sayaw na magkahiwalay ang 
magkapareha. 

gu*md png : patay na isda na lumu- 
lutang sa rabaw ng tubig dahil sa 
pagkakalason. 

gu*m6d-gu*m6d pnd mag*gu*m6d- 
gu*m6d, gu*mu*m6d-gu*m6d [Bik ]: 

magreklamo nang pabulong. 

gu*mok png : pabaling-baling; pagkilos 
nang pabalik-balik at magulo - pnd 

mag-gti'mok, gu*mu*mok. 

gu*mok pnr [Bik War] : salimuot 1 . 

gu*mon png 1: pagkahilig o pagka- 
lulong sa isang bisyo : Anad, duyog, 

GUNA HIG.ARA., KIRUTEP 2\ pag-uukol 

ng buong panahon sa isang gawain 
3 : paulit-ulit na paggulong sa putik, 
alikabok, at katulad : aglubnak, lab<x3, 




gum-ot 


304 


gurdwara 



LUGOM, LUNANG, LUNAY, LTJYUN - pnd 

m6g-pa-ka-gii*mon, i-gu-mon 4: 

pagkaratay dahil sa malubhang karam- 
daman. 

gum-ot [ War] pnr : magulo at marumi. 

gurrvtds pnr [Iva] : mahulog. 

gun (gan) png [Ing ] : baril. 

gu •na png [ Kap ] : gumon 1 . 

gu*nd png [&&] : kasangkapang pang* 
gamas. 


png [ War] 


agos 


gu*na png [ Tail ] : kahalagahan; paki- 
nabang. 

gu-n6-gu-n6 png 1 : pagtapos ng ga- 
wain habang may panahon 2: pagta- 
tamasa sa isang bagay habang may 
pagkakataon. 

gu*nam png : malay; isip. 

gu-nam-gti-nam png 1: [Kap Tag] 
pag-iisip sa mga bagay na dapat gawin 
o ibig mangyari; pagwawari : dalep- 

DEP, PALANDONG, PANOOS, PANUNOT 2i 

pag-asam - pnd mag-gu-nam-gu- 
nam, gu-n6m-gu-n6-min3: malinaw 

na pagkakasabi. 

gu-naw png 1: [Kap 1 Tag War] kata- 
pusan ng daigdig 2: pagkawasak ng 
planeta sanhi ng iba’t ibang likas o 
di-likas na kadahilanan -pnd mang* 
gu-naw, gu-n6-win, 3: [Bik] gatang 

niyog. 

gti-nawj(mdmag-gu-naw, gu-n£-win, 
gu-na-w6n 1: [Iba] lagyan ng asin 
ang tubig 2: [HU Seb War] tunawin; 
lusawin. 

gU-naw-gu-naw png [Man] : tunog 
na nagbabadya ng isang trahedya. 

gu-n&y png [Ilk] : galaw 1 ; kilos. 

gun ban (gan ban) png [Ing] : pag- 
babawal sa pagdadala ng baril. 

gunboat (gan-bowt) png Ntk [Ing] : 
maliit na sasakyang dagat na naka- 
paglululan ng mabibigat na armas. 

gun-dlt pngAgr : palay na bagong ani 
ngunit bulok. 

gting-gon png : kilos; galaw. 
gting-gong png Zoo [Bik] : babansi. 

gung*g6ng pnr [ Tsi Ilk Pan Tag War] : 
tanga. 

gung-gu-ngan png Ana [Tau] : lala- 
munan. 

gung-ho (gang ho) pnr [Ing] : masigla; 
masigasig. 


gu-nl-gu-nf png [Kap Tag] 1: kapang- 
yarihan ng isip na bumuo ng hulagway 
2 : bunga ng imahinasyon : arangan, 

AR-ARAPAAP, FANCY, HANDORAWAN, HI- 

NAGAP, HONOT 3: palagay na walang 
batayan - pnd ma-gu-nl-gu-nl, gu- 
nl-gu-ni-hin. 

gu*nit png [Bik Pan] : sabunot. 

gii-nit pnd gu-mii-nit, gu-ni-tan, i- 
gCi-nit [Seb] : hawakan; humawak. 

gu-ni-td png 1 : [Kap Tag] kapangya- 
rihan ng isip na magtanda ng anuman 
o umalala sa mga nakaraang pang- 
yayari ; alaala 1 , ganaka 2 , girumdom, 

LAGIP, NONOT, PAGHINUMDOM, PANOOS, 

salamisim - pnd gu-ni-ta-fn, gii-mu- 
ni-tfi 2: pagbabalik sa isip ng anu- 
mang bagay na wala na^ o nangyari 

na -pndgu-ni-ta-fn, gii-mu-nl-tfi. 

gun-not png [Ilk] : hagot; hilatsa. 

gu-no png Zoo [Tag Seb] : langaray- 
pako. 


gu-nd png [Bik] : pitas 2 ; - - 
gu-n6ng pnr: hugis tagilo na padron. 

gii-not png\ : itim na burlap 2: [Pan] 

sabunot. 

gu-n6t png : himaymay o hibla ng 
puno ng kahoy Cf bunot, hilatsa, la- 

MUYMOY. 

gunpowder (gan-paw-der) png [Ing] : 
pulbura. 

gunrunner (gan-ra*ner) png [Ing] : 
tao na sangkot sa pagpupuslit ng 
baril o anumang sandatang pumu- 

putok. 

gunrunning (gan-ra-ning) png [Ing] : 
pagpupuslit ng mga baril at iba pang 

uri ng armas. 

gunship (gan-syip) png [Ing] : heli- 
kopter o iba pang sasakyang pang- 
himpapawid na nakapaglalaman o 
nakapagkakarga ng mabibigat na 
armas. 

gOn-si png [Mag] : susi 1 . 

gunslinger (gan-is-li*nger) png [Ing] : 
tao na mahilig at mahusay bumaril. 

gun-ting png [Bik Kap HU Mnv Mag 
Seb Tag Tau War] s kasangkapang 
panggupit o pantabas, binubuo ng 
dalawang metal na magkaekis at 
magkaharap ang talim : garsig, get- 

TENG, KARTIB, KATLi, KOLTSIB, SCISSORS 

- pnd giin-ti-ngln, ipdng-gun-tlng, 
m6ng-gun-tlng. 

gu-nu-ton pnr [War] : mahimaymay 
o mahilatsa. 


gung-lo png [Ilk] : katipunan; orga- , ob . [War] . taog 

^ m ^ rtT ^ ^ 


nxsasyon. 

gung-u png [Ifu] : tuhod. 


gu-6ng png : paraan ng paglakad ng 
tao na mataba Cf giwang. 

gu*Op png 1: p^lal^ay o pagpapatong 
ng anuman sa rabaw ng anumang 
bagay na ibig takpan - pnd mag- 
giS-op, i-pang-gii-op, gu-u-p6n 2: 

tela na itinatagpi sa sirang damit; 
pantagpi. 

gu-pay pnd ma-gti-pay, gu-mO-pay 

[ST] : gumalaw o kumilos na kara- 
niwang pabalintuna ang pakahu- 
lugan 6 pahiwatig. 

gu-peng pnd mag*g6*peng, gu-mii- 
peng, i-gu-peng [Ilk]: hiwain nang 

pahalang. 

gu-pi png [Ilk] : putaheng may mali- 
liit na piraso ng karne, atay, at baga 
na iniluluto sa mantika at suka. 

gu-pt pnr [HU] : yupi. 

gu-pl-ling png : mababaw na pagtulog 

C/lDLIP, HIMAY. 

gu-pil-pd png : pagpiga upang ma- 
pitpit. 

gu*plt png 1 : pagputol sa buhok, tela, 
papel, at iba pa sa pamamagitan ng 

gunting-/mrfrn6ng-gu-plt, gu-mu- 
pit, gu-pi-tln gu-pi-t6n, i-gu-plt, i- 
p^ng-gu-plt 2: [Kap Tag] ayos o 
paraan ng pagkakaputol ng buhok, 
tela, at iba pa. 

gu-pd png 1 : pagbagsak o pagkagiba, 
karaniwang dahil sa labis na kahinaan 
o sa bigat ng anumang dumagan 2: 
pagkatalo sa labanan : gaba, nabung- 

KAG, NAGA, NAHIRUBA, NAREBBA, ROPET 

3: pagkaratay dahil sa karamdaman - 

/>n^ma-gu-p6, gu-mu-pd, i-gu-p6. 

gu*p6n png [Wbr] : payaso. 

gu-pu-gop pnd mag-gu-pCi-gop, gu- 
mu-piJi-gop, gu-pu-gO-pin [Ilk]: la- 
gariin o putulin sa dakong gitna o 

dulo. 

gu-ra png Zoo [Esp gorra] : ilahas 
na kalapati (genus Columbia) na may 
palong. 

gu-ra-an png [Man] : pamayanan. 

gu*rd*bis png [Pan] : gurlfs; kamot. 

gu-rd-mi png Zoo : isdang tabang ( Tri - 
chogaster trichopterus) na payat at 
may palikpik na tila balbas. 

gu-r&ng png Alp [Bik Tag] : tao na 
matanda na Cf tigulang. 

gu-r^-ok png [Mnv] : iyak. 

gu-ra-r^p png [ST] : varyant ng ku- 

^ rarap. 

gurdwara (ger*dwa*ra) png [Ing] : 
templo ng Sikh. 


gu-61 png [Seb] : pighati. 


gurgurita 


305 


guwantes 


gur-gu-ri-ta png [Esp gorgorita ] : var- 
yant ng gorgorita. 

gurgurya png : tinapay na ijialiit at 
malutong. 

gu a ri png 1 : paglakad-lakad 2: pag- 
guhit-guhit - pnd mag-gu-rf, gu a 
mu*rf t i-gu-ri, gu-ri a h£n. 

gu-rim-bdw png Mus : uri ng instru- 
mento na yari sa kawayan, may ku- 
werdas at panghilis. 

gurdis png : bahagyang galos var gu- 

ris : BAGRAS, BARUS, DUPLIS, GARUMYAD, 
GURABIS, PAKRIS 1 , RANGGOS. 

gur-nas-ydn png : varyarit ng guwar- 
nisyon. 

gu*rd png [War Tag ] : tao na nagtu- 
turo, lalo na sa paaralan; tao na pag- 
tuturo ang hanapbuhay o propesyon 

Cf INSTRUCTOR, MAESTRO, PROPESOR I 
TITSER. 


gu a ro-gu-t6 png [Hit] : mapaghina- 
lang saloobin; pagkawala ng tiwala. 

gur-on png [Ilk] : alinman sa dalawa 
o higit pang pangkat ng magkakaa- 
gapay na sinulid sa habihan. 

go*r6t prig [Bik War] : gilit 

gurru-od png [Ilk] : kulog. 

gti*ru png [IngHin] 1 : sa Hinduismo, 
banal na tao at espiritwal na guro 
2: iginagalang na pinuno o guro. 

gu a rung*gu a r6ng pngBot [Ilk] : limon. 

gur?y6n prig [Esp gurrion] 1: maliit 
na saranggola Cf bulador, sApi-sap! 
2 : malaking saranggola na may 
sumba t^argoriyon, goryon. 

gu-sad png 1 : gamas 2: paghukay o 
pagsungkal sa lupa sa pamamagitan - 
ng nguso - pnd mag a gu a sad, gu a 
mu-sad, gu-sh-rin. 


gu*sa a li png [Kap Tag] : malaki at per- 
manenteng estruktura, karaniwang 
para sa layuning pangkomersiyo, 
pang-institusyon, o pang-industriya: 

BILDING, BUILDING, GAMBALAY, HALL 3 . 

gu a sa a nil a yo png [Esp gusanillo] 1: 
Zoo maliit na uod 2r uri ng tahi Cf 
borda 3: Mek talim ng barena o balibol. 


gu-sd-no png 1: Zoo [Esp] uod 2: 
Mek kuwerdas o ispring ng relos. 

gu-saw png Zoo [HU] : uri ng isda 
(family Mullidae). 


gus-bat pnr [HU] ', gutay. 

gus*g6s png Med : sakit sa balat na 
makati at maligasgas. 

gus*g6s pnr 1: [Kap Tag] kalagayang 
marumi, tulad ng gusgusin at sira- 
sirang damit 2 : pamamalikaskas ng 
balat. 


gu a si png [ Tsi Kap Tag] i malaking ta- 
payan o banga na karaniwang pinag- 
lalagyan ng kayamanan. 

gu-s(-law png : guwardabista. 

gu-sfng pnr [Ilk] : bungi 1 . 

gus-l^ng png : pagkaulyanin. 

gu-so png Zoo : uri ng mollusk na 
kahawig ng talaba at nakakain ang 
laman. 

gu a so png : gamas 1 . 

gu*sd png : alimbukay ng along su- 
masanib sa iba pang alon. 

gu-s6 pnr [Bik] : lukot. 

gu-s6k png Ana [Bik HU Seb War] : 
tadyang. 

gu a s6t png ; pnr 1 : kalagayan ng anu- 
man na wala sa ayos; lukot; gulo : 
augutgot, biyuot, goket, nakosokoso, 

KURUMUS, KUSNOT - pnd gU a SU a tffl, 

mang a gu a s6t 2: hindi pagkakauna- 
waan. 


gus a t6 png [Esp Bik HU Pan Seb Tag 
War] : ibig 1 - pnd m£g a ka a gus a t6 v 
gus-tu-hfn 

gu-su-tin pnr [gusot+iri] : madaling 
mawala sa ayos; madaling malukot. 


gut (gat) pn 
Ana bituka 



[Ing] 1 : lamanloob 2: 
s Ana bahagi ng bituka 
mula sa pylorus hanggang tumbong 
4: landas o daan na malapot, gaya 
ng lagusan ng tubig. 

gu*ta png [S7] : kaloob. 

gu a tab/?n(igu a mu-tab f gu-t^-bin, i a 

gu-tab, mag-gu-tab [UK] : magtabas 
ng metal na may hugis ngipin ng la- 
gari ang mga gilid. 

gu*tad png 1: [Ifu] pista 1 2: [Kap] 
parang 1 . 


gu a t^ a gut pnr [Ilk]: salawahan 1 . 

gu-t^k png [War] : lamat. 

gu-ta-p6rtsa png Bot [Esp gota percha] : 
katas o dagta ng evergreen. 

gu*tap*t4p png [S7] : kurarap. 

gu*tas png [Tau] : gutom. 

gu a t6s png [War] : baklad na luma 
at abandonado. 


gu*t£y png 1 : palaplap na pagpunit 
ng tela o papel 2 : paghimav nang 

-t6y, 


pira-piraso - pnd mag*gu 

in, i a 


ta a yi 


pang a gu a tdy. 


y, gu a 


gu a t4y pnr : sira-sira; pilas-pilas o pira- 
piraso : gilway, gusbat, gute, gutgot, 

KIRINIT, NAKUSNIT. 


gu-t6 pnr [Kap] : gutay. 
gut a g6t pnr i gutay. 
gu a ti pnr [War] : bulilit. 


gut-l^y png 1: pflas o piraso ng papel 
o tela 2 : tela o papel na gu-hitan. 

gut*If png 1: gatla sa kawayan o tung- 
kod 2: gutol 3: bakas ng kurot na 
naiwan sa balat. 

gut a l6b png Zoo [Seb] : matang-baka. 

gu*t6*gu a t6 png Ana [War] : gulugod 1 . 

QU a t6l png: pagputol ng mga bagong 
usbong na halaman sa pamamagitan 
ng daliri : gutli 2 - pnd mag-gu a t6l, 
gu a mu a t6l, gu-tu-lm. 

gu-tom png [Bik HU Mag Seb War] 
1: pagnanais na kumain na may kasa- 
mang pagkirot ng tlyan : bangi, bisin, 

DALUROK, DANUP, ERAS, GUTAS, HANA, 

hiluka, hunger, huyong, kAor 1 , ku- 
rAw, lunos 4 , mApteng, pasaknong 2 2: 

pananabik o pagkagahaman - pnd 

ma a gd-tom t gu-tu-min. 

gu-t6m pnr 1 : walang pagkain sa tiyan; 
kulang sa pagkain 2: sabik. 

gu a t6n png Zoo [ Seb] : liwalo. 

g6*tong png [Ilk] : nakatago o naka- 
baong mga bato na nagpapabako sa 
daan. 

gfrtos png : sira o butas ng lambat. 

gu a t6y pnr : gahol; atrasado; hull. 

gutter (ga-ter) png [ Ing] 1: alulod 
2: kanal; bambang 3: magkabilang 
gilid na tila kanal sa alley ng bowling 
4: ang pamayanan ng mga dukha na 
napakarumi ang paligid. 

gu-tu png [Iba] : tapang. 

gu-tu png [Kap] : butlig. 

gu a tuk png [Tau] : sumpa na duma- 
dapo sa isang tao na gumamit ng 
Koran sa pagsisinungaling. 

gu-tu-r^l png [Esp] : glotal; impit. 

gu*tut pnr [Kap] : bansot. 

gu-ug*yu-nan png : maliit na patpat 
na sabitan ng sinulid sa paghahabi 
ng tela. 

gu-wa-da-me-sf png [Esp guadamad] : 

katad na may labor. 

•• 

* 

gu-wa-hal png Bot [Igo] : halaman 
(Argyreia bamissi ) na karaniwang na- 
bubuhay sa kagubatan : kaulilan. 

gu-wdng png: hukay na likha ng pag- 
kabunot ng ugat ng malaking kahoy 
o ng iba pang bagay; puwang, kara- 
niwan sa rabaw ng lupa : guang. 

gu-w^-no png [Esp guano] : guano. 

gu-wan-te-16-te png [Esp guantelete] : 

noong Edad Medya, uri ng guwantes 
na isinusuot ng mga kabalyero. 

gu-w£n a tes png [Esp guante+s] : glab. 



guwapo 


306 


gyroscope 


girwa*po pnr [Esp guapo] : magan- 
dang lalaki; makisig, gu-w6"pa kung 
babae. 

gu-wa-rc*t*sa png [Esp guaracha ] : 
uri ng sayaw na nauso noong lumaya 
ang Filipinas sa mga Espanyol. 

gu-wdrda*bis-ta png [Esp guarda- 
vista] : pantabing o salamin sa mata : 
gusilaw. 

gu-w6rda*bi-ya png [Esp guardahia] : 
tagahudyat. 

gu'ward&'do pnr [Esp guardado\ : 
ligfd ng mga guwardiya. 

gu*warda*gu*has png [Esp guarda- 
gujas ] : bantay-kambiyo. 

gu*w6rda*k6s # ta png [Esp guarda- 
costas\ : bantay-dagat. 

gu-w£r-da-m6n-te png [Esp guarda- 
monte] : tagabantay o tagapangalaga 
ng bundok. 

gU'W^r’da'pdkbo png Mek [Esp guar- 
dapolvo\ : pangharang sa alikabok. 

gu*war*da-pr6*no png [Esp guarda - 
freno] : tagapreno. 

gu*war*di*y£ png [Esp guardia ] 1: 
bantay o tanod 2 : pangkat ng mga 
tao o kawal na tungkuling bantay an 
ang isang pook upang huwag magulo, 
mapasok, masunog, at iba pa Cf ta¬ 
li ba : agApay, guard, hiti. 

gu-w6rdi’y6 si-bfl png Pol [Esp guar- 
dia civil] : noong panahon ng Espan¬ 
yol, puwersa ng pulis. 

gu*w6rnis-y6n png [Esp gucimicim ] : 
lubid at iba pang garni t at palamuti 
na inilalagay sa ulo ng kabayo bago 
isingkaw sa karwahe : panakiayan. 

gu*warms*yO'n6 # ro png [Esp gnami- 
cionero] : tagasingkaw. 

gu*wa*teng png [ Tsi ] : baluktot na 
balfbol na ginagamit na pantahi ng 
ma sapatero var wateng. 

gu'wat*si-n6ng-go png [Esp Mex gua- 

chinango ] 1 : pagkamasining 2: pag- 
katukso. 

gu-w^-ya-b^-no png Bot [Pan] : gu- 
yabano. 


gu*wa-ya*k6l pngKem [Esp guayacol] : 
malangis na likidong ginagamit na 

panlanggas o panlinis ng sugat. 

♦ 

guy (gay) png [Ing] 1: tao 2: Kol lalaki. 

gu*ya png [Hit] : mukha. 

gu*y& png Zoo : bulo. 

gu*yS png [Tau] : kahinaan; karu- 
pukan. 

gu*ya pnr [War] : mahinang katawan. 

gu*ydb pnd gu-mu*y6b, mang-gu*- 
y^b, gu*ya*bfn: humawak o kumapit 
upang hindi mahulog; umukyabit. 

gu*ya*bd*no png Bot [Esp gnanabano] : 
mababang punongkahoy ( Anona 
muricata) na bilog at matinik ang 
balat ng bunga ngunit malin^mnam 
ang mahima)Tnay na laman : atti, 
babana, banano, banaw, benabana, 
day.abano, guwayabAno sikukarabAw, 
unAba. 

gu*y6b*nan png Ark [Kap ] : gabay; 
balustre; barandilya. 

gii-yam png Zoo : anumang uri ng 
maliliit na langgam. 

gu-ya-pS pnr [Kap Tag] : naigupo ng 
mabigat na suliranin o katandaan. 

gu-yod png\: bungkos ng tadumpung 
piraso ng yantok 2 : pulutong ng mga 
tao; kawan ng mga hayop 3: tulong 
para sa isang layunin : taguyod 4: 
makapal na lubid at ginagamit na 
pambatak 5: [Bik Kap HU Ilk Seb] 
kaladkad 1 6: Bot [Iva] uri ng saging 
na luntian kahit hinog ang kulay ng 
bunga. 

gu-y6n png [Esp guion] 1: pisi o lubid 
2 : rendang yari sa lubid, karaniwang 
ginagamit sa kalabaw 3: pising pang- 
gilid, karaniwan sa mga telang tina- 
tahi 4: maliit na sagisag na yari sa 
tela, kahoy, o metal, ginagamit sa 

prusisyon. 

gu*y6r png [Pan] : kabig 1 . 

gu*yor pnr : makapal ang tao. 

gu*yu png [Iba] : galaw 1 . 

gu-yud pngMus [Ifu] : kobing na may 
tali. 


gu-yung-gii*yung png Bot: punong¬ 
kahoy na gamot sa ubo ang dahon : 
kansilay. 

gu*yu*ran png: dalawang malalaking 
lubid na panuto ng kalabaw sa pag- 
hila ng araro, kareta, o kariton. 

gym (dyim) png [Ing] : pinaikling 

gymnasium. 

gymnasium (dyim-nas-yum) png [/ng]: 
gusali o silid na inayos at nilagyan 
ng mga gamit pang-isports para sa 
mga gawaing kaugnay sa edukasyon 
o pagpapalakas ng katawan. 

gymnast (dyim-nast) png [Ing] : tao 
na dalubhasa sa gymnastics. 

gymnastics (dyim-nas*tiks) png [Ing\ : 
ang sining o isports ng pagpapahusay 
sa bilis at liksi, tulad ng sa pommel 
horse, alloy rings, parallel bars, asym¬ 
metric bars, at balance beam. 

gymnosperm (dyim-nows-perm) png 
Bot [Ing] : halaman na hubad ang 
buto Cf angiosperm. 

gynecologist (gay-ni-ko-lod-yist) png 

[Ing] : espesyalista sa gynecology. 

• •• • • 

gynecology (gay-ni-ko-lod-yf) png 
Med [Ing] : sangay ng medisina 
hinggil sa funsiyon at sakit ng babae, 
lalo na sa bahagi ng katawang may 
kinalaman sa pagbubuntis Cf obste- 

TRIKS : HINEKOLOHIYA. 

gypsophilla (dyip-sa-fi-la) png Bot [/ngl s 
alinmang yerba (genus Gypsophila) 
na malago at may bulaklak na mali¬ 
liit at kumpol-kumpol. 

gypsum (dyip-sum) png [Ing] : cal¬ 
cium sulfate na lumalabas o makikita 
sa kristal at ginagamit sa paggawa ng 
plaster of paris. 

Gypsy (dyip-si) png [Ing] 1 : kabilang 
sa isang lahing palipat-lipat ng taha- 
nan at sinasabing mula sa India at 
nakakalat ngayon sa Europa 2: sa 
maliit na titik, lagalag; bagamundo : 
HitAna, HitAno. 

gyroscope (gay-ros-kowp) png [Ing] : 
hiroskopyo. 




H,h png 1 : ikawalong titik sa alpabe- 
tong Filipino at tinatawag na eyts 
2: ikawalo sa isang serye o pangkat 
3: pasulat o palimbag na represen- 
tasyon ng Ho h 4: tipo, tulad ng sa 
printer, upang magawa ang titik H 
o h. 

H,h png: ikawalong titik ng alpabetong 
Espanyol at tinatawag na hache. 

H,h png: ikapitong titik ng abakadang 
Tagalog at may tawag at bigkas na 

ha. 

H, daglat 1 : sa tasa ng lapis, hard 2: 
sa tubig, hydrant 3: Kol heroin. 

H , symbol 1 : Kent hydrogen 2 : henry 
3: magnetic field strength. 

h, daglat 1 : height 2: hour. 

h, symbol 1 : hecto- 2: Pis Planck’s 
constant. 

ha, daglat [ big] : hectare. 

ha png : tawag sa titik H sa abakadang 
Tagalog. 

Ha, symbol Kem [Ing] : hahnium. 

Ha! pdd : katagang ginagamit sa pag- 
papahayag ng pagkagulat, hinala,/ 
tagumpay, at iba pa. 

Ha? pdd: katagang ginagamit sa pag- 
tatanong, binabanggit kapag hindi 
naunawaan ang narinig. 

ha-ba png 1 : sukat sa pagitan ng 
magkabilang dulo 2: tagal ng pang- 
yayari o pagsasagawa ng anuman. 

ha-ba png Zoo : isdang-dagat ( Ablen- 
nes hians) na pahaba ang katawan, 
karaniwang may sukat ha 43.5-50 sm, 
patulis ang bibig na tila tuka, at kulay 
luntian at puti ang katawan : dual, 

LAYALAY, TAMBILAWANG. 

ha-ba pnr 1 : pagkakaroon ng hugis 
na mahaba kaysa karaniwan 2: ma- 
haba at manipis. 

ha-bdb-hon png Zoo [Bik] : lukton. 

h£*bag png [Ifu] : ilahas na manok 

Cf LABLYO. 

ha-bag png: pakiramdam ng lungkot 
at pagtulong sa kalagayan ng iba : 

AWA, COMPASSION, PUANGOD. 


ha*b£*gat png: hangin mula sa timog, 
karaniwang malakas, may dalang 
lamig at ulan Cf amihan : habagat- 

LUBANG, PANGAGDAN. 

h£-ba*ga*t6n png 1: timog 2: pana- 
hon ng paghangin. 

ha*bd*gat-lu*bang png: habagat. 

Habakkuk (ha-ba-kuk) png[IngHeb ] 
1: propetang Hudyo na nabuhay 
noong siglo 7 BC 2: aklat sa Bibliya 
na taglay ang kaugnay na pangalan. 

ha-bal png [ Tau ] : balita. 

* 

ha-ba-H-na pnglsp [Esp jabalina] : 
javelin. 

ha*ba*lo png [ Tbo ] : pagbebenta ng 
magulang sa anak dahil sa matinding 
pagkakasala. 

ha-bam-bu-hay png [ haba + ng + bu- 
hay] : varyant ng habang-buhay. 

ha*ban png\: [S7] pagtatalik ng mga 
hayop 2: [Bik] pagtangan sa bibin- 
yagang sanggol. 

ha*bdn pnr: kulay lila. 

;( ^ha*ba*n6*ra png [Esp havanera\ 1: 
Say mabagal na sayaw-Cubano 2: 
Mus musika ng sayaw na ito. 

ha-bang pnt, pnb : sa panahon; sa 
sandali; samantala; hanggang. 

ha-b^ng pnr: tabingi, di-simetriko. 

hd*bang-^*lon png Pis: distansiya ng 
dalawang magkasunod na pun to sa 
isang alon na may magkatulad na 
yugto ng pagyanig : wa\^elength. 

h^’bang-bu-hay png [haba+ng+buhay]: 
kabuuan ng buhay var habambuhay. 

h&*ban-U'be pnr [ST] : kulay-ube. 

h^*bas png 1; linang 2: iaki o tipuno 
ng katawan 3: kalyo o singaw sa 
bibig ng hayop, lalo na sa kabayo 
4: kabusugan sa pagkain o pagka- 
sawa sa anuman Cf walang-haras. 

hi*bat png : anumang kalat sa daan, 
gaya ng siit ng kawayan o kahoy. 

ha-bay png r mahabang lambat na 
panghuli ng kanduli. 


hab-du-long pnr : marahas; maba- 
lasik; mabangis. 

habeas corpus (ha-bi-yas kor-pus) 
png Bat : atas na iharap sa hukurnan 
ang tao na inaresto upang masiyasat 
kung legal o hindi ang pagpapabi- 
langgo sa kaniya. 

hab-hab png 1 : [Bik HU Seb War] pa- 
raan ng pagkain ng hayop na gutom 
o matakaw at halos ibig nang lulu- 
ning lahat ang pagkain : angab, 

HAKHAK 1 , PAGMEL, PANAKMOL 2l isang 

uri ng pansit. 

h^b*hab/m^mag°hab-hab, hu-m^b* 

hab, i-hdb-hab [HU Seb] : kumain 
nang tila hayop; kumain nang hindi 
ginagamit ang kamay. 

h£*bi png 1: a paggawa ng tela b ang 
mismong telang ginawa 2: paglikha 
ng mga bagay na hindi iotoo CfiMA - 

pnd hu*m£*bi, i-ha-bi, ha-bi-hin. 

Ha-bi! pdd : Alis! o Ilag! 

ha*bibj bng[Tau]: titulongiginagawad 
sa isang salip na nakapaglakbay na 
sa Mecca. 

ha # bid png : varyant ng halabid. 

ha-bi-han png [habi+han] : kasang- 
kapan na panghabi ng mga hibla at 
sinulid upang gawing tela : gabilan, 

PAGABLAN. 

ha-bf*lin png: salapi, ari-arian, at iba 
pang bagay na ipinagkatiwala sa 
pag-iingat ng ibang tao : lagak. 

ha-bi-l6g pnr: hugis itlog C^biujhabA. 

ha-bin png : sinulid na ginagamit sa 
habihan. 

ha-bing png : buhol sa lambat. 

hd-bit png [Ing] 1: ugali o gawi 2: 
gawi o asal na mahirap tanggalin 3: 
Sik automatikong reaksiyon sa par- 
tikular na sitwasyon 4: kasuotan; 
abito 5 : pagkagumon, tulad ng sa 
bawal na gamot. 

ha* bit pnr : masama ang pagkakatahi. 

ha*bi*tas*y6n png [Esp habitacion] 1 : 
panahanan; panirahan 2: tahanan, 
tirahan. 









habitat 


308 


hagabhab 


h6*bi’t£t png [Ing] : katutubong ta- 
hanan ng isang organismo o hayop. 

hab-16 png [ Esp ] : paghaharap ng sum- 
bong sa hukuman : dalum, demanda, 

SAKDAL. 

H^b-iob png Mit [Bik ] : lumikha ng 
habihan na inialay kay Haring Han- 
diong. 

hatH6n png: natatanging tela na hi- 
nabi sa Panay. 

hab-los png [ Seb ] : anak sa unang 
asawa o bana. 

habdot png : hakbot. 

ha-bo pub [Bik] : hindi. 

h£-bog png [Seb] : isang uri ng baklad: 

RURAL. 

hd-bog pnr [Seb] : matayog. 

hci-bok png [Seb] : pataba. 

h6-bol png 1: bagay na tinutugis o 
ninanais matamo 2: Bat apelasyon 
3: dagdag na kalatas sa sulat 4: hi- 
ling; reklamo 5: [Hil Seb Tau War] 
kumot. 

h£-bol pnd hu-md-bol, ha-bii-lin, i- 
h£-bol 1: magmadali upang maka- 
abot o maabutan 2 : mag-apela. 

ha-b6I png t Hil Seb] : purol. 

ha-bon png [Bik] : nakaw. 

ha-bo-n6-ra png [Esp jabonera] : la- 
lagvan ng sabon. 

ha-bo-ne-ro png [Esp jabonero] : gu- 
magawa o nagtitinda ng sabon. 

ha-bo-ne-te png [Esp jabanete] : sabong 
mabango na karaniwang gamitin sa 

pagligo. 

ha*bong png [Tag War] : pansaman- 
talang silungan Cf atip, bubong : 

KUBOL, KUB(3nG, IANGIT-LANGITAN, pa- 

laypay 2 . 

ha-bo-n6-so png [Esp jabonoso] : ma- 
sabon; malasabon var habunoso. 

ha-b6t pnr : hindi maayos ang pag- 
kakagawa dahil minadali. 

ha-b6y/m4mag-ha-b6y, ha-bu-y6n t 
i-ha-b6y, hu-ma-b6y [HU] : itapon; 

ibalibag. 

hab-sd pnr 1: maluwag ang pagkatali: 
haso 2: madaling makalas o maka- 
lag : talihabso. 

ha*bu png [Mag] : abo. 


malakad nang mabilis 2 : karera sa 
pagtakbo : hagaran, unahan. 

hdb-yog png [Hil Seb] : sakyod 2 . 

Hab*y6g png 1: pagkabaluktot ng 
isang bagay pababa dahil sa bigat: 

HABYOK, LUNDO, YUTYOT 2 1 [Ilk] palla- 

tibong. 

hab*y6k png : habyog 1 . 

hache (a-tse) png [Esp] : tawag sa titik 
H ng alpabetong Espanyol. 

hacienda (as-yen-da) png [Esp] 1: 
asyenda 2 : plantasyon. 

h6*da png : paglilibot-libot; pama- 
masyal; paggala. 

ha-d^-an png [Ifu] : ritwal ng paligsa- 
han sa pagtudla. 

h4-das png : kahalayan at kalaswaan 
na di-pinahihintulutan sa pananala- 


ngin 


png [Esp jade] 


Hades (heydz) png Mit : isa sa mga, 
anak ni Cronus, diyos ng mundo ng' 1 
mga patay, tumutukoy sa k^niya at 
sa kaniyang kaharian Cj Pluto. 

had’h&d png : gasgas, dasdas. 

ha-dis png [Tau] : ang mga salita at 
pangangaral ng propetang Muham¬ 
mad; ang oral na pagsasalxn at panga- 
ral ng naturang kasulatan sa wikang 

Tausug. 

h6d-it png [Bik] : ligamgam. 

h£-dit png [Bik] : ingat 1 . 

ha-dit png [Bik] : ligalig. 

Hadith (ha-dit) png [Ara] : koleksiyon 
ng mga tradisyon na naglalaman ng 
mga winika ng propetang Muham¬ 
mad, pangunahing gabay ng mga 
Muslim kasama ng Koran. 

h£d’jat png [ Tau] : layunin. 

hdd-ji png [Mag Tau] 1 : tao na naka- 
paglakbay na sa Mecca 2: tao na 
maharlika var hadyi. 

hadddng png 1: harang 2: Isp hardel 2 . 

had-li-ka png 1 : noblesa, pagkamahal 
na tao; kamahalan; kadakilaan 2 : 

maharlika. 

hdddok png pnr [Hil Seb War] : takot - 

pnd h6d*lu*kfn f i'h6d*lok, hpang- 
hdddok. 

ha*d6k png [Bik] : halfk. 


ha-bu-bos pnri matipuno; malakas. ha*d6y png [Bik] : payo; paalala 1 . 


ha-bug png [Tau] : luwang o lapad 
ng tela. 

ha-bu-hob png : isang pamamaraan 
ng pagpapausok : luop. 

ha-bu-li§n png [ habol+an ] 1 : matuling 
pagsunod sa isang tumatakbo o lu- 


had-to pnr [War] : dati 1 . 

h^d-yi png : varyant ng hadji. 

had*y6ng png [Seb] : haging. 

haematite (he-ma-tayt) png [Ing] : 
isang ferric oxide ore na bumubuo 
ng pulang masa. 


haemato- (he-ma-to) pnl [Ing] i pam- 
buo ng pangngalan at nangangahu- 
lugang dugo, hal haematology : 

HAEMO, HEMATO-, HEMO-. 

haematocele (he-ma-to-sel) pngMed 
[Ing]: pamamaga sanhi ng pagkaipon 
ng dugo sa isang bahagi ng katawan. 

haematology (he-ma*todo-dyi) png 
Med [Ing] : pag-aaral sa pisyolohiya 

ng dugo. 

haematoma (he-ma-to-ma) {mg [Ing]: 
pamumuo ng dugo sa kalamnan. 

haemo- (he-mo) pnl [Ing] : haemato-, 

hal haemoglobin, haemophilia. 

■ 

haemoglobin (he-mog-lo-bm) png 
[Ing] : protinang pula na may iron 
na nagdadala ng oxygen, nasa pulang 
cell ng dugo ng mga vertebrate. 

haemolysis (hi-mo-lf-sis) png Med 
[Ing] : pagkawasak ng pulang cell ng 
dugo na nagdudulot ng pagkaubos 
ng haemoglobin. 

haemophilia (he-mo-ffl-ya) png Med 
[Ing] : sakit na namamana na kaki- 
kitaan ng labis na pagdurugo kahit 
sa di-kalubhaang sugat sanhi ng kawa- 
lang kakayahan ng dugo na mabuo 
sa paraang normal. 

haemophiliac (he-mo-fil-yak) pngMed 
[Ing] : tao na may haemophilia. 

haemorrhage (he'mo-reydz) png 
Med [Ing] : masaganang pagtagas ng 
dugo sa nabutas na daluyan ng cjvigo. 

haemorroid (he-mo-royd) png Med 
[Ing] : almoranas. 

haemostasis (he-mo-is-ta-sis) png 
Med [Ing] : pag-ampat ng pagtagas 
ng dugo mula sa sugat. 

ha*6n png Bot [Esp jaen] : ubas na 
malaki at maputi. 

hd-en pnb [Bik] : saan. 

hd*fiz png [Ing] : Muslim na memor- 
yado ang Koran. 

hafnium (haf*nyum) pngKem [Ing] : 
matigas, abuhin, at metalikong ele¬ 
ment na ginagamit na pangkontrol 
sa reaksiyong nuklear dahil sa kaka- 
yahang sumipsip ng neutron at gina¬ 
gamit sa alloy na tungsten sa paggawa 
ng mga filament at electrode (atomic 
number 72, symbol Hf). 

ha-fo png [Tbo] : mataas na balang- 
kas na gawa sa kawayan sa gitna ng 
palayan na nagsisilbing pahingahan 
ng mga magsasaka. 

ha-ga pnr [Seb] : payat. 

ha-£ab-h6b png [Seb Tag] : tunog ng 
isang malalim na paghinga Cf lang- 

HAP, SINGHOT. 



hagabi 


309 


hagorflis 


ha-g^-bi png 1 : [Ifu ] a marangyang 
bangkong ipinagkakaloob sa Kadang- 
yan b mahabang upuan na inukit sa 
kahoy 2: [Ilk] trono o simbolo ng 
kapangyarihan ng isang pinuno ng 
tribu sa Cordillera. 


hck*gad png 1 : paghabol sa isang tu- 
matakbo upang hulihin: pAgat, tugis, 
usig 2 : pulis trapiko na kadalasang 
nakasakay sa motorsiklo o automobil 
3: tao o hayop na hinahabol 4: [Bik] 
hiling; kahilingan - pnd ha-g^rin, 
mang-ha*gad, hu-ma-gad. 

ha-ga-hai pnr 1 : bastos o walang- 
pakundangan sa pagsasalita 2 : ma- 
panlibak; mapang-aglahi. 


ha-ga a h£s /mg: malakas n 
paghinga kapag hinihika 

Cf HAGOK, HINGAL. 


agahas 


h£ a gak png : hingal. 

h£ a gak/m^hu-m£ a gak, mag-h6 a gak 

[Hil] : mag-andak. 

ha-g6-kan png : paos na tunog na na- 
lilikha ng sabay-sabay na pagsagap 
ng hangin Cf hingal. 

ha*gak*H6k png [Seb] : magaspangna 
tunog ng mga boses kapag nagtata- 
wanan, umiiyak, o sumisigaw : ha- 
LAkhAK, HARAk-HARAk. 


h£-gak-h£*kan png: halakhakan. 

ha-gal*h£l png 1 : tunog ng malakas, 
walang-ingat, subalit masayang tawa- 
nan C^haiakhAk : alik-ik 2: malakas 
na tunog ng tubig na bumabagsak 
mula sa mataas na pook gaya ng 
talon : iagasaw, lagaslAs, lagunglong. 


ha-ga-lung pngMus [Tbo] : kudyapi. 

ha*ga*tr\&k png [Bik] : kalabog. 

ha-g^-mit pngBot : hagimit. 

h£-gap png 1 : haka, paniniwala, o 
opinyon 2: [Ifu] pagsisimula ng 
paghahabi. 

ha*ga*r&n png [hagad+ari] : habulan. 
ha-g^-sin pngBot [War] : parinlas. 
ha-ga-w£k png [Bik] : sagwak 1 . 
ha*gaw-ha*gaw jbnrt7m*] ; malabo; 

di-tiyak; di-mauri. 

ha-gaw-hdw png [Seb Tag] : di-main- 
tindihang tunog ng malakas na pag- 
bubulungan QTbulong s anAs. 

hd-gay png : magilas na paglalakad 
Cf kiya, lakad, undig 2: [Seb] hagay- 
hay 2 . 


ha*gay*h£y png 1 : tunog ng hanging 
banayad : simoy 2 : pagbubudbod ng 
mga butil sa banig o anumang pan- 
latag upang matuyo : bilad, bulad, 
hagay 2 , huyag, huyuhoy. 


hag-ban png [Bik] : kandong. 

hdg-bas png [HU Seb] : gapas 1 . 

hdg-bong png [ Seb] : bagsakl 

hag-ddm*ba*t6 pngBot : uri ng kaktus, 
tinatawag na surusuro ang katas na 
napipiga sa dahon nito. 

hag-ddn png [Hil Seb Tag Tau] 1 : 
bahagi ng bahay o gusali na pinapan- 
hikan o pinapanaugan : addan, awut, 

LADDER, STAIR, TAKAYAN, TUWAK 2\ ka- 

tulad na estrukturang may katulad 
na gamit: addan, awut, ladder, stair, 

TAKAYAN, TUWAK. 


hag*d6 a nan png 1 : dako ng bahay na 
kinaroroonan ng hagdan : staircase 
2 : paraan o kasangkapan sa pagta- 
tamo ng tagumpay. 


hag-ddn-hag-ddn 

anda-andana. 


pnr: bai-baitang 



Haggadah (ha-ga*da) png[IngHeb] : 
alamat o kuwentong ginagamit sa 
pagpapaliwanag sa aral ng batas 
Talmud. 


h£g a gut png [Tau] : lamig; kalamigan. 

hdg-hag png [Hil] : paghampas sa ugat 
ng tanim upang matanggal ang ku- 
makapit na lupa s wawwas. 

ha-gi-bds png: pagpalo nang may pi- 
ring gaya ng sa larong huwego de 
prenda Cf hampA s, palo. 

ha-g(-bis png: tunog o pakimmdam 
ng mabilis na pagdaan ng mga sa- 
sakyan, tao, o hangin CfruuN, bius : 
dagunot, haginit, harurot, hingibis. 

h6*gid png : pagkasanggi o pagkakus- 
kos anumang nakahahawa. 

ha-gi-had png : bagay na dala-dala 
habang naglalakad. 

ha a g(k png : tunog ng paghinga. 

ha*gik a g(k png 1: bulalas ng tawanan 
2 : ang tunog ng ganoong tawanan. 

hd*gik*gf a kan png : sabay-sabay na 
b'iglang tawanan. 

ha*g(k a hik png [ Tau] : balakubak. 

ha-gik-hik png : tunog ng pagsipsip 
ng likido o ng likidong sinisipsip Cf 
hithit : lapyAk. 

ha-gi-lap png : biglaang pagkuha o 
pag-iisip ng isang bagay na makaka- 
tulong sa isang pangangailangan Cf 
haguhap. 

ha-gi-mit png Bot [Hil Seb Tag] : pu- 
nongkahoy (Ficus minahassae ), 15 m 
ang taas, at mabalahibo ang dahon 
var haginit: businag, hagAmit. 

h^-ging png 1: tunog ng isang bagay 
na humaginit C/Tjgong, hugong : 


hadyong, hagurong 2 : salita o bagay 
na hindi masyadong narinig. 

ha-ging-hing png [Bik Tag] : uma- 
angil na tunog ng isang bagay na 
napakabilis lumipad, gaya ng bala : 
harag-ing. 

ha a gi-nft png 1: matinis na tunog ng 
isang mabilis na pagdaan ng hangin 
o ng isang mabilis na sasakyan Cf ha- 
gunot : hagibis, harurot 2 : hagupit. 

hagiography (hag-yog*ra*fi) pngRel 
[Ing] 1: pagsulat sa talambuhay ng 
mga santo : hagiology 2 2 : di mapa- 
nuri o pinagandang talambuhay. 

hagiology (ha-dyo-lo-dyi) png [Ing] 
1: panitikan hinggil sa buhay at ala¬ 
mat ng mga santo 2 : hagiography. 

ha*g(p png 1: pagsunggab 2: pag- 
dagil, pagbundol, o pagkasagi 3 : 
pagtama sa inaasinta. 

h6-gis png: pagpukol ng isang bagay : 

HALIBAS 1 , ITSA. 

h6 a git png [Seb] : hamon. 
ha*gi a wi png Bot : kalapfnay. 

h6g a kal pnd mag a h^g a kal, hu-m^g- 

kal [Hil] : lumanghap ng sariwang 
hangin dahil sa sobrang pagod. 

hag-k£n pnd [Bik Seb Tag halik+ari] : 
tinipil na halikdn. 

hag-kis png\ : hagupit 2: pansin; pa- 
hiwatig; puna Cf pahayag 3: dim ng 
bigkas sa pan tig 4: dim, empasis. 

h&g-mak pnr [Hil] : lugmok. 

h^g-mang png Zoo [Seb] : malabanos. 

hag-nd png 1: [Hil] panukalang batas 
2: [War] palayan. 

hag-na-y^ pngBot : isang uri ng ivy. 

ha*gd png [Seb] 1 : pagod 2: pata. 

h6 a god png 1 : [Bik Hil Seb Tag War] 
haplos; hfmas Cf masahe, hilot 2: 
Bot maliit na punongkahoy na may 
taas na 5-8 m, may mahahabang 
sanga : anabyong. 

ha-gok png [Seb Tag] : harok. 

h£*gol png [S7] : liksi, bilis : agap, dali. 

ha-gom png: Simula ng pagkatosta ng 
palay na gagawing pinipig. 

hag-on pnd [Hil] 1: angkinin 2: 
mungkahing ariin ang isang bagay 
3: ipakita ang katibayan ng pagma- 
may-ari. 

ha-gong png 1: tunog na malakas at 
maugong uaragong, hugong, ugong 
2: [Seb War] harok. 

ha a g6p png [Bik] : sakyod 2 . 

ha-goTi-lis pngBot: ditfran. 






hagot 

h£*got png : proseso ng paglilinis sa 
mga himaymay ng abaka, bulak, at 
iba pa var agut, hag-ot: gunnot, kigi, 

PANBARIK, R1ET. 

h6g-pat png [Seb] : pill. 

hag-pis png: salitang ugat ng hinag- 

pis. 

h&g-pis pnr [Hil\ 1 : manipis, gaya ng 
talim ng mga patalim 2: balingkini- 

tan; payat. 

hag-pit pnd hag-pi-tin, hu-mag-pit, 
i-hag-pit [ST] 1: idiin; higpitan 2: 

dagdagan. 

hag-p6s png : masuyong haplos ng 
mga palad Cf hAgod, hilot, himas, 

MASAHE. 

hag-p6s pnr 1: nakawala sa pagkaka- 
tali : alpAs, kalAg 2: varyant ng hu- 
lagpos 3: maluwag, talihabso. 


hakarero 


3-10 


h&g-tik png [Seb] : lagitik. 

ha-gu-bay pnr: humahapay sa pagla- 
lakad, gaya ng lasing : suling, pasing- 

PASING. 

ha-gub-h6b png [Bik Seb War ] : ugong. 

ha*gub*h6b pnr 1: maysakit; may ka- 
ramdaman 2 : mahina ang katawan 
at malimit magkasakit. 

ha-gud-h6d pnr : said; ubos. 

ha-gu-hak png 1: tunog ng lalamunan 
kapag nasusuka Cf dahak, duwak 2: 
tunog ng isinasaling tubig sa lalagyang 
may mahabang leeg. - 

ha-gu-hap png : paggawa ng isang 
bagay kapag madilim o kapag naka- 
pikit o may piring ang mga mata Cf 

HAGILAP : KAPA, KAPKAP. 

ha-gu-ka png [Seb War] : lug-ang. 

ha-guk-g6k png 1: ingay na likha ng 
baboy kapag natatakot o nasisindak 
2: varyant ng hagukhok. 

ha-guk*h6k png : tunog ng hininga 
matapos ang isang masasal na ubo 
var hagukgok. 

ha-gul*h6l png : biglaang pag-iyak : 

TANGUYNGOY. 

ha-gu-m^-a png Zoo [Seb] : matang- 
baka. 

ha-gung-h6ng png [Bik HU Seb Tag] 

1: umaalingawngaw na tunog ng 
tubig na bumabagsak o umaagos sa 
isang kubkob na pook, gaya ng ku- 
weba o mga daang tubo 2 : umaali¬ 
ngawngaw na tunog mula sa malakas 
na pag-uusap o pagsasalita ng mara- 
ming tao o ingay ng mga hayop. 

ha-gun-h6n png : pagbabalat ng hug- 
pungan ng tubo o palma. 


ha-gun-h6n pnr : walang ayos na ba- 
lumbon ng anumang bagay dahil sa 

pagkahatak. 

ha-gu-nos png [HU] : ugong. 

ha*gu*n6t png: tunog ng malakas na 
hangin Cf haginit. 

ha-gu-noy png Bot [Mnb Seb Tag] : 
baging ( Wedelia biflora) na gumaga- 
pang, mala-ngipin ang gilid ng dahon, 
at dilaw ang tila pabilog na bulaklak: 

ANUYUY. 

ha-gu-noy-tsi-na png Bot : yerba ( We¬ 
delia chinensis) na mabalahibo at 
ginagamit na tina ng buhok ang katas 

ng dahon. 

ha-gu-pit png : palo ng isang latigo 

C/'HAMPAS : HAGINIT, HAGKIS, LABTIK, 
LAMBA. 

ha-gu-rMis png Bot : baging (Deeringia 
amaranthoides ) na gumagapang at 
nakalalason ang katas. 

/ 

ha-gu-rong png [War] : haging.^ : - 

ha-gu-r6s png [Seb] : ugong. 

ha-gu-r6t png [HU] : ugong. 

ha-gu-t6k png : tunog ng biglaang 
paghila palabas ng isang bagay, gaya 
ng isang drawer o ng isang paang 
nakalubog sa putik Cf hutak : hu- 
galpot. 

ha-gu-t£ng-pa*i-k6t png: makina na 
panghagot ng bulak o cotton mula 
sa buto nito : cotton-gin. 

ha-gut-hot png [Hil Seb Tag] 1: tunog 
ng pagsagap o paghigop ng likido Cf 

ALDUK, HITIHIT, HITIT, SIPSIP, SUPSOP 2\ 

tunog ng hanging ipinapasok sa mga 
lobo at interyor ng gulong. 

ha-gut*s6t png: sagutsot. 

hdg-wa-s6n png Zoo [Seb] : ulupong. 

hag-w6y png : pagiging matangkad 
at balingkinitan var tagway Cf taas, 
tayog. 

hag-yd png 1: [War] banta 2: [Seb] 

tawad 2 . 

hdg-yon png [Hil] : imbay. 


haiku (hay-ku) png Lit [Jap] : tulang 
Hapones na binubuo ng tatlong 
linyang may 5,7,5 pan tig at madalas 
na pumapaksa sa mga hulagway 
kaugnay ng kalikasan : hayku. 

hail (heyl) png [Ing] : nagyelong ulan. 

h6-in png 1 : pagkaing nakahanda sa 
mesa t;arahin, hayin : apag, pagkaon, 
panangAn 2: paghahanda ng pagkain 
sa hapag o mesa - pnd mag-h6-in, 
ha-i-nan, i-hd-in 3: alay, handog, o 
sakripisyo 4 : Idy gaya sa “hainan at 
pag-urungan” - tamad o walang 
ginagawa kundi ang kumain at ma- 
tulog nang buong maghapon. 


ha*h£ png [ST] : bigkas ng sinaunang 
baybayin sa kasalukuyang H Cf ha. , 

ha-hd png: malaking sira o punit : 

wakwAk, wasAk. 

ha-ha-nga-lo png Bot [Seb] : takip- 
kuhol. 

hahnium (ha-nyum) png Kent [Ing] : 
mungkahing tawag sa element na 
unnilpentium (symbol Ha). 

hai (hay) png [Jap] : oo. 

haik (hayk) png: kasuotang Arab para 
sa ulo at katawan. 


h6-in pnb [Bik] : saan. 

hair (heyr) png [Ing] : buhok. 

ha-i-ran png [Mrw] : balaghan. 

hairbrush (heyr-brash) png [Ing] : 
brotsang pansuklay sa buhok. 

haircut (heyr-kat) png [Ing] : gupit 
ng buhok; ayos ng buhok. 

hairdo (heyr*du) png [Ing] : estilo o 
paraan ng pag-aayos sa buhok ng 

babae. , , 

f t • . l . v ' t \ ! f . j 

hairdresser (heyr-dre-ser) png[Ing] 

1: propesyonal na tagaputol at taga- 
ayos ng buhok 2 : gawaan o opisina 
ng isang hairdresser. 

hairline (heyrdayn) png [Ing] : hang- 
gahan ng tinutubuan ng buhok, lalo 
na sanoo; manipis na linyao 

hairpiece (heyr-pis) png (Ing ]: peluka. 

hairpin (heyr-pin) png [Ing] : aguhilya. 

h6-it pnr [Seb] : matalas. 

haj png [Ing] : taunang pagdayo ng 
mga Muslim sa Mecca. 

ha*kd png 1 : hinala 2: teorya. 

ha'k&b pnr : mahigpit ang pagkaka- 
lapat; pitis na pitis. 

ha-k£-ha-k& png 1 : hakaw 2: kuro- 
kuro 3 : hinala; sapantaha. 

ha-kdl pnr [Hil] 1: madaldal 2: ma- 
hilig magsalita nang walang kabulu- 
hang paksa, pangyayari, isyu, at 
kuwento : buraAn. 

r ha-kang png [Tbo] : tato. 

ha-k6p png [Seb] : tapal. 

h6-ka-r6 png Mus [Espjacara] 1: isang 
masayang balada na karaniwang ina- 
awit ng mga manlalakbay : awit- 
lansAngan 2: Say isang uri ng sayaw 
na Espanyol at ang musika nito : 
sayaw-hakira, sayaw-kastila, tugtog- 

^ hakarA. 

ha-ka*r6-ro png Mus [Esp jacacero] : 

mang-aawit ng balada, mang-aawit 
sa kalve. 












311 


halakhak 


hakat 


h£*kat png: putol ng kawayan na gi¬ 
rl agam it bilang lalagyan ng^tubig na 
inumin o alak. 


h£k-lab pnd hi-n&kdab, i-pa-hgk-lab, 

h£k*la*bm [ Bik ] : sakmalin; ipa- 
sakmal. 


ha-kdt png [Bik] : bawas. 

ha-k£w png [ST] : salitang panghi- 
kayat sa aso upang sumama sa panga- 
ngaso : hakA-hakA. 

hak-b£ng png 1: kilos ng paa sa pag- 
lakad o pagtakbo : hakdaw 2 : sukat 
o agwat ng dalawang paa sa paglakad 
Cf lakad 3: antas ng pagsulong : 

PROGRESO, SULONG, TANGBAW, YAGBAN - 

Mdhu-mak-bding, i-hak-b£ng, hak- 
ba-ng£n. 

hak-bd-ngan png [hakbang +an ] 1: 
isang naigagalaw o naililipat na ha- 
rang na tinatalon ng mga atleta sa 
isang karera : hardel 2 : mababang 
harang na ginawa sa may pinto at 
kadalasang malapit sa hagdan upang 
hindi makalabas o mahulog ang 
bata : alabAt 3: harang na ginawa 
sa pinto ng isang bakod : hakdAwan. 

hak*ba-ngin png [hakabang + m] : mga 
bagay na dapat gawin o isagawa : 
bAlak 1 , panukala. 

hak*b6t png 1: biglaang pagsunggab 
o pagdakot sa anumang ibig kunin 
2 : biglang pagbunot ng sandata, 
tulad ng itak, mula sa kaluban : 
HABLOT 3: halbot. 

hak-b6t/Whak-bu*tm f mang-hak- 
b6t, i-hak-b6t [ Bik] : sandukin, sa- 
lukin. 

hak-ddw png : hakbang. 
hak'd6*wan png : hakbangan 3 . 

• . 

h6-ke png Isp [Espjaque] : sa ahedre$r, 

check. 

ha-k6-ka png Med [Esp jaqueca] : pa- 
nanakit ng ulo. 

hakenkreuz (ha*ken*krus) png[Ger] : 
swastika, lalo na bilang simbolong 
Nazi. 

hak'hgk png 1: mabilis at walang 
ingat na pagkain Cf laklak, lamon : 
habhab, sabsab 2 \ hithit 3 : pag-apaw 
o pagkapuno ng tubig-sa isang labak: 

SANAW, TIGMAK. 

hak-h£-kan png Bot : uri ng tubo na 
makatas ngunit hindi gaanong ma- 
tamis. 

ha-ki-kat png [Tau] : katotohanan; 
katapatan. 

ha-kfm png [Ara] : sa India at mga 
bansang Muslim, doktor. 

ha-kbra png Lit : korido. 

hak*l£b png [ Bik War] 1 : kabkab 1 2: 
sakmal. 


hak-lit png: biglaang paghila ng ka- 
mao o bisig -/radhakdi-tm, i-hakdit, 
hu-mak-lit. 

hakdung png [Ifu] : pansalok. 

hdk*mal png [HU] : sakmal. 

ha*k6g png, pnr [ Seb War] : sakim 
at kuripot na tao; yamo. 

hd-kom png : paglagom ng lahat ng 
bagay Cf sama. 

h£-kon/m^ha*ku-nin, mag-h£-kon, 

i-h6-kon [Bik] : tanggalin ang laman 
mula sa lalagyan. 

ha-k6p png [HU Seb War] : dakot. 

hd-kot png [Bik HU Seb War Tag] 1: 
pagbibiyahe, pagkakarga, at pagda- 
dala ng mga bagay o kargamento Cf 
hila, pasan 2: pala - pnd mag a h£* 

kot, i-h^-kot, ha-ku-tin. 

ha*k6t png Zoo [ War] : langgam na 
itim. 

ha*kuda a t6r*ya png [Esp jaculatoria] : 
dalanging pabulalas. 

ha*kus png [HU] : yakap. 

ha*ku*san png [S7] : ginintuang tasa 
na may malapad na hawakan, pan- 
tay ang puwitan na kadalasang na- 
papalamutian ng iba’t ibang anyo. 

ha*ku*t^n png [hakot +an] 1: lalagyan 
o sasakyang ginagamit sa pagdadala 
ng mga bagay sa isang pook 2: ma- 
ramihang pagdadala ng mga bagay 
sa isang pook 3: pook na pinagdadal- 
han ng mga hinahakot 4: paglipat 
mula sa isang pook tungo sa isa pa 
5: singil o bayad sa paghahakot. 

h£k*wat png [HU] : buhat. 

hal png: pinaikling halimbawa. 

ha I png [Tau] 1: kalagayan 2: mer- 
yenda; pamawing-gutom. 

ha-li^nrjfmang-ha-16, hu a ma*l4, ha- 

la* han: maghanap ng aliw kung saan. 

Had£! pdd 1: Sige! var Hale 2: kata- 
gang ginagamit bilang bab’ala : La! 

ha-16-an png Zoo : uri ng kabibe na 
nakakain ang laman : dukyang, ka- 

LANG, KAPPO. 

h&dab png: tawag sa kagat ng buwaya 
o katulad Cf tuklaw. 

ha-14-bas png : mahaba, makinang, 
at pabalantok na itak na pantabas 
ng mahahabang damo. 

hadab-hd-ban png : inihaw na karne 
ng hayop na napanalunan sa laro Cf 
asAdo, bangi, ihaw, litson. 


ha-la-bid pnr: nagkabuhol-buhol na 
lubid, baging, alambre, at katulad 
var habid. 

Had^! Bi-r3! pdd 1 : katagang sina- 
sambit, karaniwan sa pagdiriwang ng 
Sinulog, nangangahulugang Sulong!, 
Sugod! 2: Hilahin mo! 3: Suntukin 
mo! 

hada*b6k pnr 1: durog; pinulbos; 
napulbos 2: kumukulo : bulbok, hal- 
bok, sulAk 3: nangangamoy; umaali- 
ngasaw ang baho. 

hada*b6s png : pagluluto ng hipon, 
alimasag, at katulad sa tubig at asin 
var halbos Cf banli, sangkutsa - pnd 

hada-bu-sin, i*hada*b6s, mag-ha- 
Ia*b6s. 

ha da’bot png 1: biglaang pagbunot, 
gaya ng baril mula sa kaluban nito 
2 : paglalabas ng lahat ng mga laman 
ng isang lalagyan o kahon var halbot. 

h£dad png [HU Seb War] : hay in o 
alay 2 : kaloob. 

ha-la-d& png [Ifu] : salansanan sa itaas 
ng dapugan. 

hada-g£ png [Bik Tag] 1: presyo ng 
isang bagay : bili 2 : kabuluhan, say- 
say, bigat : pulos; kakanaan 3 : tasa, 
ebalwasyon. 

h£da*g£*han png [halaga + han] 1: 
bagay na mahalaga sadxihay; paman- 
tayan o sistema ng pagpapahalaga sa 
bagay-bagay : value 2 : nakamihas- 
nang paraan ng pagtingin o pagsukat 
sa halaga ng bagay-bagay ; value. 

had£*gap png : bagay o dumi na na- 
kalutang sa kumukulong sabaw o 
sinaing var halugap : halipAw. 

hadag-hdg pnr 1: walang-ingat, pa- 
baya Cf buhalhal, bulagsak,busalsal : 
dAnghag, mapauliyan, nadupag, nali- 
way, saprat 2 : batugan at walang 
ginagawa : alisaga, haragan, uk- 
-Watsero, istambay 3: agwat-agwat a 
magaan. 

ha*la*h£b pnr : salab, salabsab Cf 

SUNOG. 

ha-la-ha-la png Zoo: uri ngbaboy (fa- - 
mily Suidae o Tayassuidae) na may 
malapad na tainga at karaniwang 
pinalalahian. 

hadci*hada png Bot : patola ( Luffa cy- 
lindrica ) na bilog. 

ha-l£k png 1: [ST] pagmamayabang 
o pagmamalabis 2: Med plema na 
bumabara sa lalamunan at nagdu- 
dulot ng pag-ubo 3: pagiging paos o 
malat ng boses dahil sa sipon. 

hadak’hak png [HU Tag] : tawang 
malakas : agad-Ad, alik-ik, hagakhak, 



halakhakan 


312 


halfbi 


HALALHAL, LAGAAK, PAGGAAK. 

hd*lak*h6*kan png: malakas na tawa- 
nan; pagtatawanan : hagakhakan. 

h6*lal png [Am] 1: pagpatay ng hayop 
sa paraang isinasaad ng batas Muslim 
2 : karneng inihanda sa paraang ito; 
karneng makakain ay on sa batas. 

ha* 161 png 1: bo to 2: pili. 

ha*l6l pnd hu*ma*lfil« i*ha*l6l, mag* 

ha*I6l 1: pumili; bumoto 2: pumili 
sa pamamagitan ng pagboto. 

ha*l6*lan png [ halal + an] : pagpapa- 
siya hinggil sa isang usapin o pagpili 
ng mga pinuno sa pamamagitan ng 

bo to : BOTOHAN, ELEKSIYON. 

ha*lal*h£l png [57] : halakhak. 

ha*l£*man png Bot 1: organismong 
may cellulose ang mga cell wall, tu- 
mutubo sa pamamagitan ng sintesis 
ng mga di-organikong substance at 
walang kakayahan sa pagkilos: pi ant 1 
2: anumang kabilang sa pangkat ng 
gulay at karaniwang maliliit na damo : 

HAMBANGAN, MUHAMUHA, MULA, MULA- 
MULA, PAMOMOLAN, PINAMOLA, TANOM. 

h6*la*ma*n6n png [halaman+an] : ba- 
kurang may mga tanim na halaman : 

GARDEN, HARDIN, LAGWERTA, TANIMAN. 

ha*l6*mang-u*g6t png {halaman na 
ugat] : mga halamang gaya ng ka- 
mote, patatas, at katulad na itinatanim 
dahil sa malaki at nakakaing ugat : 

ROOT CROP. 

ha*l£m*ban png [57] : balambang. 

ha*lam*b&t png : pansamantalang 
bakod, karaniwang gawa sa kawayan 
o mga sanga ng punongkahoy Cf 

ALABAT, HADLANG, HALANG, HARANG, 
RURAL. 

ha*lam*bi*y6*ra pnr [ Tau ] : bastardo; 
anak sa labas. 

ha*lan*d6*mon pnr { Seb] : hindi mali- 
limot. 

h£-lang png 1: anumang bagay na 
nagiging sagabal sa daraanan Cf bara : 

ABBENG, BALAMBANG, HADLANG, SALIPOI) 

2: Kar anumang piraso ng kahoy o 
metal na ipinako o idinikit sa ding- 
ding upang maging sabitan : balag- 
bag, trabyesa 3: isang uri ng lambat 
na panghuli ng isda, nakabitin nang 
pahaba, may pampalutang sa itaas, 
at pampalubog sa ibaba 4: kahalili, 
kapalit. 

ha*I6ng pnr [Seb] : maanghang. 

ha*l£rtg*don pnr [Seb] : marangal, 
mataas, maharlika. 

ha*lang-ha*!6ng png [ST] : pagtang- 
ging makipag-away dahil sa takot. 




ha*l&p png: pag-asa; damdamin ng 
pag-asam at pagtitiwala. 

Ha*l6p! pdd : katagang sinasambit ka- 
pag may bagay na binubuhat nang 
sabay-sabay 2 Balap!, Hep! 

ha*l&*pa png Bot [Espjalapa] 1: tuyong 
dahon ng isang halamang mulasa 
Mexico, ginagamit na purga 2: ang 
halamang ito. 

ha*Ia*p£w png : pag-aalis nang dahan- 
dahan sa ibabaw na bahagi ng isang 
bun ton o tambak var hapaw. 

ha*!a*p6k png : halpok. 

ha-la*p6t png : mahabang supot Cf 

BAG, BULSA. 

\ 

Ha* 16*ran png [halad+ari] 1: pagdiri- 
wang sa Lungsod ng Roxas sa Capiz 
tuwing Hunyo 24 bilang paggunita 
sa pagdating ng sampung datu ng 
Borneo sa Panay 2: ritwal ng pasasa- 
lamat ng mga sinaunang Filipino sa 
diyos na si Bulalakaw sa pamamagitan 
ng pagpatay ng manok ,at pag-aalay 
ng pagkain. 

H6*las png 1: galos sa balat sanhi ng 
matalas na patalim o kaya’y mga 
damong nakasusugat gaya ng kugon 

Cf BAKLAS, BAKLIS, GALOS 2 APRAS, BAG- 
RAS, GALUT, GARILIT, KAGIS 2l Zoo [Blk 

Seb War] ahas. 

ha*l6*san png: baso o anumang la- 
lagyan ng maiinom. 

ha*l6t pnd ha*la*tfn, mag*ha*l6t, i* 
ha*!6t 1: [Bik] maghintay 2: [57] 
mang-abala sa ginagawa ng iba sa 
pamamagitan ng pagbisita tuwing 

makalawa. 

ha*la*td pnr: nakikita; napapansin Cf 

LABAS, LITAW 2 PROMINENTE 1 . 

h6*la*t6*an [ halata+an ] png: mag- 
kapareho o magkatulad na damda¬ 
min sa isa’t isa. 


3 : pagkakasala dahil sa pagtuturing 
sa sarili bilang isang diyos. 

ha*!6y png [Tbo] : kanin. 

ha*la*y£ png [Espjalea] : varyant ng 

halea. 


ha*lay*h6y png 1 2 hanay, hilera 2: 
[Bik hit Seb War Tag] hanay ng mga 
bagay na nakabitin, gaya ng mais na 
ibinitin upang matuyo : yangyang. 


ha*l6*yi png [57] 2 pagkamuhi sa isang 


tao. 


hal*b6k png [57] 2 halabok. 

hal*b6s pnr : hindi gaanong lutong 
karne o mga gulay Cf sangkutsa. 

hal*b6t png : biglaang pagbatak ng 
isang bagay Cf hila 2 galoot, hakbot 3 , 

LABNOT. 


hal*d6t png [Bik] : kirot. 

Ha*l6! pdd: katagang sinasambit kapag 
pinapayagang gawin ng isang tao 

ang isang bagay. 

ha*le*& png [Espjalea] 2 minatamis na 
masa ng lamang-ugat gaya ng ube, 
kamote, at katulad, karaniwang gi- 
nagawang panghimagas o meryenda 2 

HALAYA. 

half (haf) png [Ing] : alinman sa dala- 
wang bahagi o pangkat ng bagay na 
hinati nang pantay; alinman sa dala- 
wang pantay na bahagi ng buong 
oras ng isang laro. 


(haf) 


kalahati. 


half-moon (haf-mun) png [Ing] • ang 
buwan na kalahati lamang ng liwanag 
ang nakikita : medyaluna. 

half note (haf nowt) pngMus [ Ing ] : 

semitone. 


hal*h6l png [Bik Seb] : hingal, hingos. 

hal*h6l pnr\ : tanga, gago; katawa-tawa 
Cf banggak, tunggak 2: [Seb Tag] 
madaldal na tao. 


ha*la*t£*in pnr [halata + in] : mada- 
ling makilala o mapansin. 

ha*la*t6ng-ha*la*t6 [halata+na+ha- 
lata] pnr : malinaw o, kitang-kita; 
lubhang punahin o pansinin. 

h6*law pnr 1 2 kinuha o nanggaling sa 
isang aklat, artikulo, o isang akdang 
pampanitikan Cf digest 1 ,*salin; sipi 
22 [Seb Tag] pang-ibabaw 32 Agrpi- 
nili, gaya ng ginagawa sa mga butil 
ng palay Cf hirang, hugot 42 maputi 
na ang buhok : malauban. 

ha*law*h6w pnr: magulo, \vala sa ayos 

Cf BUTBOT 2 HALIHAW. 

h6*lay png [Bik Tag] 1 2 walang pitagan 
sa anumang itinuturing na banal, 
napakahalaga, at iba pa : biaspheme, 
lapastangan, laswa 1 , law-ay 2 : gahasa 


ha*li png [Tau] : pahinga. 

ha*li ^rnfmag*ha*ll [Bik] : manggaling. 

Ha*l(! pdd : varyant ng Hal6! 

ha*IC- pnl : pambuo ng pagtawag na 
lumapit o sumama ang iba, gaya sa 
“halika,” “halikayo.” 

ha*H*bas png 1 2 hagis 22 pagwasiwas 
ng patalim, gaya ng itak, espada, at 
iba pa. 

ha*li*b£*yo png: kahoy na ginagawang 
pantukod sa mga halaman upang 
mapigilan ang pagtumba Cf pakapitan, 
suhay, tukod. 

ha*lib*h{b png : pagtatalop Cf akba. 

ha*H*bi png: pagputol ng mga puno 
ng halaman at tubo. 












halibiyong 


313 


halit 


hadi a bi a y6ng png [57] : pagkaka- 

patong-p along ng bagay-bagay dahil 
sa pagkakamali. 

hadi*bu a kay png : paggalaw ng mga 
bituka var alimbukay. 

hadbbut png Bot [/ng] : isdang alat 
(Hipoglossus hipoglossus ) na malaki 
at malapad. 

ha*H*but‘bot png Bot [Bik Seb Tag] : 
pandakaki. 

hadi*bu a yak png : varyant ng hali- 
muyak. 

hadib*y6ng png : pagkukuwento ng 
isang pangyayari subalit taliwas sa 
tunay na nangyari. 

halide (ha-layd) png Kent [Ing ] : bi¬ 
nary compound ng isang halogen at 
isa pang element o pangkat. 

h£dig png [57] : palit 1 . 

% 

hadi a g&*nga png Bot : aligango. 

ha*li*ga a y6t pnr : nahuhubog; natu- 
turuan; pleksible. 

hadig*hig png [57] : panginginig sa 
lamig kahit walang sakit. 

hadf-gi png Ark 1: patayong kalap, 
metal, o semento na nagsisilbing 
tukod sa isang estruktura Cf poste, 

PUNDASYON : ADIGI, PANIGAS, PILAR 2: 

Idy ama o ang tumatayong pinund 
ng pamilya. 

hadi*got pnr [War] : makipot. 

ha a li*gut a g6t pnr : pilyo; malikot; 
maharot. 

had«*hadi png [ 7 au] : maikling pama- 
mahinga. 

hadi-hadidf /rar: salitan; palit-palit. 

hadhhaw png [57] 1 : pagkain nang . 
panakaw sa harapan ng may-ari 2 :' 
paghanap ng isang bagay sa pama- 
magitan ng paghahalungkat nang 
walang taros : halikwat 1 3: tao na 
dumaranas ng matinding gutom o 
pagkulo ng tiyan. 

hadi*h£w png [57] : paglakad nang 
pabalik-balik, karaniwan kung may 
hinahanap. ^ 

hadhhaw pnd mag-hadkhaw, ha-li- 
ha*win, hu a madi a haw : paluin o 

hambalusin nang tuloy-tuloy at sa 
lahat ng panig. 

ha a Ii a h£w pnr : halawhaw. 

hadfk png: pagdidikit, pagdadampi, 
o pagdidiin ng labi sa anumang ba- 
hagi ng katawan, karaniwang may 
halong damdamin Cf beso : ANGOB, 
hadok, halok, kiss - pnd hadi*kdn, 
hu-madfk, i a hadi'k. 


Hadf-ka! pdd [ hali + ka] : Pumarito 
ka!, Lumapit ka!, Sumunod kayo!, 
Sumama kayo! 

ha a lf a kan png [ halik+an] : pagdadam- 
pian ng mga labi ng dalawang tao : 

HADUKAN. 

Ha*IJ*ka*y6! pdd [hali+kayo] : Puma¬ 
rito kayo!; Lumapit kayo! 

hadik*hik/rag: tawang impft: hilhil. 

hadik*w6t png 1: paghalungkat sa 
mga bagay na nawawala : aiawas, 

BUI ATI AT, HALAWHAW, HALIHAW, HALUG- 
HOG, HALUNGKAT, HALWAT, SALIKSIK 2\ 
pag-aafrgat ng isang mabigat na bagay 
Cf SIKWAT. 

ha a li-lag a y6 pnr [57] : kamukha ng 
iba. 

hadMchya png [57] : uri ng ayuno. 

ha a IMi png [Seb Tag] 1: kapalit 2: rel- 
yebo. 

ha*li*li pnb: halinhinan, palitan, salitan. 

ha*li*ma a 86 pnri nagtutubig-tubig na 
sugat sanhi ng gasgas. 

hadbmaw png: mabangis na hayop 
Cf ILAHAS : kalantA. 

ha*lim-ba a wd png [Bik HU Tag] 1: 

bagay na kabilang at kumakatawan 
sa isang kabuuan : ehemplo, example, 
halintulad 1 , sample 3 , sampol 2 : hu- 
waran. 

ha a lim a bu*k6y png: daluyong ng mga 
alon sa dagat var alimbukay, halibu- 
kay. 

ha-lim-hi'm png: paglimlim ng inahin 
o pagpapainit sa mga itiog upang 
mapisa - pnd hu a ma a lim a hfm, ha a 
Iim a hi a m6n. 

ba # li*mo a r6 png [57] 1: pasiya na ma- 
husay 2 : kalusugan; lakas. 

ha a li*mu*l3 png : matulaing turing sa 
lahat ng patay. 

ha-li-mu-mog png Bot : punongkahoy 
(Ehretia philippinensis) na tumataas 
na!ng 5 m, puti at mabango ang bu- 
laklak, at makatas ang bilog at pulang 
bunga : alibungog, anonangin, ba- 

YUKON, SALIMOMO. 

* 

ha*li a mun a m6n png: bango, hali- 
muyak. 

ha*li a mu a san png Zoo [War] : hito. 

ha a li a mut # m6t/?ng'[57] :pagbugang 
mabahong amoy. 

ha*li a mu a yak/mg: bango na higit na 
nagtatagal at kumakalat var halibuyak: 
alimyon, dapyo 1 , halimunmon, samyo. 

ha a li a muy*m6y png: layo ng narara- 
ting ng isang kaaya-ayang amoy. 


had in png [Tan] 1: paghuhunos; pag- 
babago nang higit na mababa sa 
dating kalagayan 2: [HU] salin 1 . 

ha a lm png [Seb] : benta. 

ha*lfn pnd mang a ha a lm, hu a ma a !sn 

[HU] : manggaliiig. 

hadbna png: panghikayat, pang-akit, 
o gayuma : charm. 

Ha a li*na! pdd : pinaikling “ Halika na!” 

ha a lin*du a Wctng pnb : pagbaling sa la¬ 
hat ng direksiyon upang makita ang 
hinahanap Cf ikit, lingon. 

hiding pnd mag a h^ a ling, ha*li a ngan, 
i-ha-ling [Seb] : magdikit 2 . 

hading pnr: hibang. 

ha*ling a hing png 1: huni ng kabayo 
2: daing ng tao na nahihirapan sa 
karamdaman o naliligayahan sa sex 
Cf haluyhoy : aguho. 

ha a lin a hdn pnd [halili+han] : palitan; 
lagyan ng iba. 

ha-lin a hi a nan pnr: salitan sa pagtupad 
ng gawain. 

haduvtang png [HU] : baitang. 

ha a lin a tong png Zoo : varyant ng ba- 

lintbng. 

ha*lin*tu*lad png 1: [57] halimbawa 
2: paghahambing ng dalawang bagay. 

ha a lin a tu a w£ng pnr : dala-dala sa 
magkabilang dulo ng isang piraso 
ng kawayan Cf pasan, karga. 

ha*lip pnr : paglalagay ng iba bilang 
kapalit ng dating nakalagay : embes. 

ha a li*pa png [Mrw Tau] : noong pana- 
hon ng sultanato ng Sulu, ang pina- 
kamataas na relihiyosong pinuno, 
karaniwang nasa masjid ng sultan. 

ha a li*pa*r6t pnr : malandi o magaslaw 
na babae Cf alembong, malimbang : 

BIGAON, GARAMPINGAT, KIRI, MALASTUD. 

ha*li*pdw png: mga bagay na ikinalat 
nang manipis sa isang rabaw var ha- 
lipawpaw : haiagap. 

ha a lip*hip png Ana [Ifu] : gulugod. 

hadi a p6t pnr [Bik War] : maikli o ma¬ 
baba. 

ha a lip a su a si/?n^: gansiiwa. 

hadi a pudu pnr [Tau] : bastos. 

ha a lir a y6 png : boomerang. 

ha a lir*y6ng png: utay-utay na pagha- 
hakot. 

* 

ha*lit png 1: malaking sira o punit sa 
damit, kayo, at kauri 2: rnarahas na 
pagtanggal o pagpunit sa isang bagay, 
gaya ng dahon o damit Cf ptgtal, pteas. 

h^-lit/w^hu-md’lit, i a h6 a l»t, ha a li a tan 

[HU] : idaut. 







halit 


314 


haluhalo 


h^'lit pnr : puwersahang pagpunit o 
pagwasak ng isang bagay : punit, wa- 
LAT, WASAK, MIN DANG. 

ha-li-t6*sis png[Ing] : mabahong hi- 
ninga. 

Hadbya png Mit [Bik] : diwata rig 
buwan. 

hadrya*mas png [ST]: gintong pam- 
palamuti o panggayak. 

hadbyo png [ST] : paglagay sa posis- 
yon o katayuan ng iba : empathy. 

hadi*y6 png [ST] : madestino sa pook 
ng ibang tao. 

hal"k6n png Zoo [Esp hcilcon] : lawin. 

hall (hoi) png [Ing] 1 : bulwagan 2: 
espasyo o bahagi ng gusali o bahay 
na nasa dakong pasukan 3: gusali. 

Hallelujah! (hadedu*ya) pdd [Ing] : 
Purihin ang Panginoon! 

hallelujah (hadedu-ya) png [Ing] 1 : 
aleluya 2: Mus anumang komposis- 
yong pangmusika batay sa katagang 

ito. 

haldhdung png [Ifu] : putong na bilog 
at may baat, gawa sa kawayan o yan- 
tok : sagfi . 

hallotis'(hal-y6-tis) png Zoo [Ing] : 
lamandagat (genus Hciliotis) na hugis- 
tainga ang talukab at nakakain ang 
laman. 

Halloween (hado-wm) png [Ing] : 
gabi ng Oktubre 31; pistang ipinag- 
diriwang sa Estados Unidos sa pama- 
magitan ng pagsusuot ng damit at 
maskarang pantakot. 

hallucination (hadu-si-ney-syon) png 
[Ing] : halusinasyon. 

hallucinogen (hadu-si-no-dyen) png 
[Ing] : drogang lumilikha ng halusi¬ 
nasyon. 

halo (heydo) png [Ing] 1 : bilog ng li- 
wanag na nakaibabaw sa ulo ng banal 
na tao 2 : bilog ng liwanag sa lawas 
pangkalawakan, lalo na sa araw o 

buwan. 

h£do png : pambayo o pandikdik: aho. 

had6 png Zoo [HU Seb War] : timba- 
balak. 

ha*16 png [Seb Tag] 1: pagsasama o 
paglalahok ng isang bagay sa ibang 
nasa loob ng isang sisidlan : gatbang, 
subak 2 : paghalukay sa laman ng 
sisidlan : hukag 3: paglapit o pakiki- 
sama sa karamihan 4 : Idy gaya sa 
“maghalo ang balat sa tinalupan” - 
magtungo sa masaraa ang pinag- 
uusapan o maging magulo ang pag- 
uusap - pnd mag*hadd, hadudn, 

i*ha*fd. 


Ha*l6! pdd: Hello! 

hddob png [HU Seb War] : laib. 


hal*t&k png: baltak. 
hadu png [Tau] : STD. 


ha*lo-ban-sf png [.S’7] : halubangsa. ha-lu pnr [Tau] : bulok o sira; bilasa; 






ha*lo*b6y*bay png Zoo : varyant ng 

halubaybay. 

h6*lod png Bio [Bik] : askarid. 

h6-log png Med [Bik] : bulate 2 . 

halogen (hado-dyen) png Kem [Ing] 

1: alinman sa limang element na 
flourine, chlorine, bromine, iodine, 
at astatine na matatagpuan sa group 

VIIA (17) ng periodic table 2: bom- 

bilyang gumagamit ng pilamento na 
ligid ng halogen. 

halogenated (hado*dye*ney*ted) pnr 
[Ing] : may halogen. 

ha*l6-ha*l6 pnr 1: pinagsama-sama 
nang walang kaayusan 2 : binubuo 
ng iba’t ibang bagay : haluan 3: ma¬ 
gulo; wala sa ayos. 

ha*l6k png [Seb] : halik. 

h6*lom pngBot : kulitis. 

h£*lon png 1 : Bot yerba ( Amaranthus 
paniculatus) na tumataas nang 1-2 m 
mataba, at kulay pula ang kabuuan : 

KADYAPA, KALUNAY, KOYAPA, KUDYAPA 2: 

[ST] tumutukoy sa rantso at mansiyon 
na tinitirhan ng may-ari Cf asyenda, 
rantso 3: Bot malaking palumpong 
(Morinda umbellata) na gumagapang, 
at mahaba at mabalahibo ang sanga. 

• 0 

h^'lon pnd mag'H6‘lon, ha*lu’nin, i- 
h^'lon [ Bik] : lulunin; lunukin. 

h^-lon pnr [Bik] : madaling maniwala 
o tumanggap nang walang tanong. 

h^-long png [Hit] : ingat 1 . 

ha*l6p png : sa sinaunang lipunang 
Bisaya, tubog sa ginto na takip ng 
ngipin Cf empenetek. 

h£*los pnb [HU Seb Tag] 1: kamuntik 
na 2 : sa ilang punto, antas, o kata- 
ngian ay tila magkatulad : alagA, 
humigit-kumulang. 

ha*l6s png 1: sa sinaunang lipunan, 
marangyang damit na isinusuot sa 
mga tanging pagdiriwatng 2: [ST] 
anumang bagay na pin6 o maselan. 

hadot png [War] : yamo. 

halothane (hado*teyn) pig Med [Ing] : 
likidong volatile na ginagamit na 
pangkalahatang anestisya. 

ha*l6y png [Bik] : tagal. 

hal-pok png \ bilasa : halapok. 

halt png [Ing] : pagtigil; pansamanta- 
lang pagtigil. 

halt pnd [Ing] : tumigil; huminto; pa- 
hintuin. 


bugok. 

ha*lu*£n png 1: Zoo [HU] dalag var 
haman 2: [hab+an] anumang kasang- 
kapan o lalagyan para sa paghahalo- 
halo ng mga sangkap : timplahan. 

hadub png [Ifu] : salop. 

ha*lu*b6*gat png Bot : dawag 4 . 

ha*lu*b6*gat-b6*ging pig Bot : palum¬ 
pong ( Ccippaxis hovnda) na matinik, 
tumataas nang higit sa 3 m, mabala¬ 
hibo ang dahon at tangkay, at kulay 
rosas ang bulaklak : baralamtk, ta- 

RABTAB, TARAKTAK. 

ha*lu*bang*sa png Zoo [ST] : manok 
na dilasv ang paa var halubansi. 

ha*lu*bay*b6y png 1: Zoo isdang- 
tabang ( Sardiriella albella) na maliit, 
may kumpol-kumpol na kaliskis var 
alubaybay, halobaybay : bagasbas, 
larad, TAMBAN 2\ bagoong na gawa 
sa dilis. 

ha*lub*ha*lob pnr : buhalhal. 

ha*lu*bid png : hambalos. 

ha*lu*bid*bid png: pagpulupot; pag- 
salabid; pagpilipit. 

ha*lu*bi*lo png 1: pangkat o langkay 
ng mga tao na maingay ang pag-uusap 
2 : pakikihalo sa pangkat ng mga tao 
Cf hurunghurong, ubumbon - pnd 

ma-ki-ha-lu-bHo, hu-ma-lu-bMo, i* 
ha*lu*bMo. 

ha*lu*bi*lu png [Tau] : malaking ka- 
guluhan. 

ha*lu*bit*b»t png Bot : ilahas na uri 
ng damo, 

ha*lud*h6d png : pagkuskos, paglilinis, 
o paghipo sa mga bagay na nakahi- 

lera. 

ha*lu*ga*mit png Bat : pagtatakwil 
ng mga karapatan. 

hadug*h6g png [Bik Tag] : masinsin- 
ang paghahanap ng anumang bagay 
sa isang pook o sa suot ng isang tao 
Cf ha lukay; halungkat : halungkal, 

KAPKAP. 

ha*lug*hu*gan png [ST] : buslo. 

ha*lu*ha*l6 png 1: pagkaing pampa- 
lamig na karaniwang binubuo ng ki- 
nuskos na yelo, mga minatamis na 
bungangkahoy, gatas, at asukal 2 : 
lutong Tsino na binubuo ng ginayat 
na baboy at hilaw na papaya 3: anu¬ 
mang binubuo ng iba’t ibang bagay 
na pinagsama-sama. 















halukay 


315 


hammerhead 


ha*lti*kay png 1: pagbali-baligtad 
upang makapaghanap o maghalo 
nang mabuti 2: halungkat." 

hadu*kip*k(p pnr: magkasalikop ang 
mga braso sa harap ng dibdib : dali- 

KEPKEP, KJYUGPOS, KORSIMANO, KORSA- 
MANO, MAKATAMIMI, PANIMUKO. 

haduk*yd png Mus Lit : awit ng mag- 
daragat xnzr balakya. 

ha*lum*ba*bd png : posisyong ang 
baba ay nakasalalay sa palad o likod 
ng kamay : kalumbabA, salumbaba. 

hadu-mig-mig png 1: mainit at naka- 
papawis na klima Cf alinsangan : 
himig 2 , malagihay 2 2 : pagkamamasa- 
masa ng isang pook : umido, humid. 

ha*lung*k£g pnr: walang laman ang 
loob : hungkag. 

hadung-kcil png: halungkat. 

ha*lung a k6t pnd mag a hadung a k£t, 

hadung-ka-tm : kunin o tingnan ang 
mga bagay na nakatago o nakalagay 
sa pinakailalim na bahagi ng lalagyan : 

HALUKAY, HALIKWAT, HALWAT. 

ha*lung*k£y png: paghahanap o pag- 
hahalungkat sa isang pook: halukay, 

HALUNGKAG. 

ha*lun*ti*y£ng pnr : kulay luntian. 

hadu-pi pngMit [ Ifu] : espiritu ng alaala. 

hadu*s£n png: bangsi. 

ha*lu a si a nas*y6n png [Esp aluanacwn] : 
pakiramdam na totoo ang isang bu- 
ngang-isip lamang : hallucination. 

ha*lu*tak*t6k/wg: ang dulong bahagi 
ng tungkod, payong, sibat, o palaso. 

hadut*had6t pnr : hindi mabuti ang^ 
pagkagawa : haluthot. 

ha*ltit*hot/mdhu*ma*lut*hot t mag* 
hadut-hot, i*hadut*hot [Hil] : idu- 
lahut. 

ha*lut*h6t pnr [57] : haluthalot. 
hadu*tik*tik/mg: huni ng butiki. 
ha*luy png [ Bik ] : tagal. 
ha*luy*h6y png : halinghing; dafng Cf 

HIROL. 

hal*w£t png : halungkat. 

hal*y£ png Bik : matandang ritwal tu- 
wing kabilugan ng buwan. 

hal-yas png : bunel 1 . 

ham png [Ing] y hamon. 

h£*mag png: harutan ng mga batang 
naglalaro. 

ha*m£g pnr : nagdedeliryo; nahihibang. 

ha*m£*ham pnr : nakakalat; naka- 
sabog; sambulat Mr hamham. 


h£-mak png [Bik Kap Tag] 1: dukha 
2: alipusta -pnd hi*n&*mak, mang* 
h£*mak, ha*md*kin. 

ha*m£k png [Bik] 1: balanggot 2: 

banig na yari sa hibla nito. 

ha*rn4*ka png [Esp hamaca] : dagi-dagi. 

ha*m£l pnr: varyant ng hum&l. 

ha*m6*lit png Zoo : isda ( Tylosurus 
strongylurus) na mapusyaw ang kulay. 

h6*man pnb [57] : dahil sa; yaman 
din lamang. 

ha*m£n pnd mag*ha a m£n, ha a ma*mn f 
i*ha*m£n [Bik] : tapusin. 

h6*mang /tfg'varyant ng yamang. 

ha-ma-ng&n png: kagalang-galang. 

hamartia (ha-mar-sya) png [Ing On] : 
sa trahedyang Griyego, malubhang 
kamalian o kakulangan na huma- 
hantong sa pagbagsak ng bayani o 
pangunahing tauhan. 

h^mas png [War] : tao na masiba. 

ha*m£t pnr [57] : nababantayang 
mahigpit. 

h£m*ba pngKar [Espjamba] 1: poste 
sa magkabilang gilid ng pintuan : 
largero, 2: tila kuwadrong balang- 
kas sa paligid ng bintana. 

han\ m ba m bu m y&n png Bot: kahoy-dalaga. 

hdm-bal png [Hil] : salita. 

ham-bell png: matinding pagkahabag 
o pagkabagbag ng loob Cf habag. 

ham*b£dang pnr: nasa gitna ng daan 
at nakasasagabal sa dumaraan Cf ba- 

LANDRA, HARANG, TIMBUWANG. 

ham*b£*los png: pagpalo, karaniwang 
gumagamit ng kaputol na kahoy o 
bakal C/asod, bugbog : halubid, hataw. 

ham*b£n pnr : di-maayos o di-bihasa 
ang pagkakagawa. 

ham*b£*ngan png [Tau] : halaman. 

h6m*bat pnd ham*bd*tin, ma*h6m a 
bat, hu*m6m*bat [Seb] : saklutin; 

sumaklot. 

ham*b£w pnr : paimbabaw, mababaw : 

SALAPSAP, TALAPYAW. 

ham-bid ing png [57] : hambilong. 

ham-bi-l6ng png: biglaang pagharap 
o paglingon : hambiling. 

ham*bfng/wdmag*ham*bi'ng, i*ham* 
bing, pag*ham*bi*ngin 1: itulad 2: 

suriin upang makita ang pagkakatu- 
lad at pagkakaiba 3: Gra buuin nang 
paayon, pahambing, at pasukdol na 
antas ng pang-uri o pang-abay Cfn- 
lad, wangki. 

ham-b6 png: ligo; pagligo var pambo. 


ham*bo png [57] 1: katutubong kata- 
ngian; naturalesa; konstitusyon 2: 
pagtitiyaga upang makamit ang isang 
minimithi Cf sigasig. 

ham-bog pnr [Bik Hil Seb Tag] : may 
labis na pagmamalaki at pagtingin 
sa sarili Cf arogante, palalo : ala- 

NGAS, BAHOT, MASIGING, PANGAs. 

9 • • 

ha m a b61 png : agawan, pag-aagawan. 

ham-bu°bu-k£g png Zoo : butiki (Draco 
rizali) na nakalilipad dahil sa ma- 
lapad na tadyang na nababalutan ng 
manipis na balat. 

ham*bu a g6 a ro png [hambog+ero] : tao 
na hambog. 

ham-bu-han png [hambo + han] : pali- 
guan. 

ham a bu*ld png : pakikihalubilo sa 
masasamang tao. 

ham a bu a li*ki*ti pnr: nakakikiliti. 

hamburger (ham*bor*ger) 'png [Ing] : 
karne ng baka na giniling, binilog, 
ipinirito at karaniwang ipinalalaman 
sa tinapay. 

ha-mig png 1: pagtipon sa mga napa- 
nalunan sa mesang sugalan : kabig 
2: pag-angkin sa ari-arian ng iba : 

AGAW, KAMKAM, S,AM SAM. 

ha-mfl png : walang ingat na paggawa 
sa isang bagay. 

hd*mis pnr [Seb War] : makinis. 

ha a mit png 1: kilos na ikasasanhi ng 
gulo 2: hamon. 

ham a ko*wing png [ Tbo] : pendulo na 
binubuo ng lupang binalutan ng 
pirasong tela na tinalian ng lubid, at 
pinaniniwalaang nakapagbibigay ng 
sagot sa kapalaran ng isang anak na 
lalaking maysakit. 

ham a l6m png [ Zh] : inasnan at pina- 
tuyong bunga ng oliba var hanlan : 

ASAYTUNA. 

ham-l^ng png : pakikiramay. 

ham a l4w png [Ifu] : inangkat na sinu- 
lid ng bulak. 

h&mdet png [Ing] : maliit na bayan. 

hamletting (hamde*ting) png[Ing] : 
sapilitang paglilipat ng isang komu- 
nidad sa isang pook malapit sa des- 
takamentong militar. 

ham a lban png [Bik] : putat. 

hammer (ha*mer) png [Ing] : martilyo. 

hammer (ha-mer) pnd [Ing] : martil- 
yuhin; paluin; paulit-ulit o puwersa- 
hang turuan. 

hammerhead (ha-mer-hed) png [/ng] : 
balagbagan. 











hammerlock 


316 


handbook 



hammerlock (ha-mer-lak) png [Ing] : 
sa wrestling, pagpilipit ng braso sa 
likod ng katunggali. 

Ham-mis png [Tau] : Huwebes. 

hammock (ha-mok) png [Ing] : dagi- 
dagi. 

Ha-mo! pdd: pinaikling “Hayaan mo!” 


ha-m6g png [Seb War Tag] : mga butil 
ng tubig mula sa hangin na namuo 
nang magdamag sa mga dahon ng 
halaman o iba pang malamig na 
rabaw : dew - pnr ma-ha-m6g. 


hd*mok png: mano-manong labanan. 

hd-mon png 1 : anyaya upang gawin 
ang isang bagay 2: pagyaya upang 
magtuos ng lakas o kakayahan : chal¬ 
lenge 1 , DARE, DESAPYO, hAGIT, HAMIT, 


RETO. 


ha-m6n png [Espjamon ] : inasnan at 
inimbak na laman ng baboy : ham. 

ha-m6t pnr [Bik HU] 1 : mabango 2: 
gusto. 


ha-moy png : proseso o seremonya 
kapag magpapalamig sa hangin. 

hanvpan png [Tau] : an ting-anting, 
agimat. ^ 

ham-pdng png [S r T] : lihim o nangu- 
ngulilang paghihintay sa isang tao. 

ham-pdng pnd mag-ham-pdng, i- 
ham-pdng, ham-pa-ngan [Bik] : 

magharap. 

ham-pds png 1 : pagpalo sa pamama- 
gitan ng patpat o katulad Cf haplit : 
hataw 2: [Seb] uri ng baklad o kural. 

ham-pd-sang-a*lon png [hampasan + 
ng-alon] 1: baybayin; tabing-dagat 
2: babasagang-alon; pambasag-alon. 

ham*pds-ka-la-bdw png: walang a- 
wang pamamalo o panggugulpi var 
hampaskalabaw. 

ham-pds-lu-pd png, pnr: bagamundo; 


palaboy : hobo. 

ham-pds-tig-bd-lang pngBot: banag. 

ham-pds-ti-kin pnr: kalagayan ng 
araw sa katanghalian o halos 45° na 
sa kanluran. 


ham-pat png [Tau] : kalinawan, kali- 
wanagan. 

hdm-per png [Ing] : malaking basket 
na lalagyan ng pagkain at may naka- 
kabit na takip. 

ham-pi-gdy pnr: tuloy-tuloy na pag- 
lakad; walang tigil. 

ham-pi-kot png: pagpipilay-pilayan 
sa paglakad. 

ham-pil png 1 : pook o oras na labis 
ang init ng sikat ng araw o labis ang 


lamig ng simoy ng hangin 2: sinag 
na nakikita sa ibabaw ng dagat o mga 
alon Cf hampol : tampil. 


ham-pf-lay png : pansamantalang 
pagpapahinga Cf himlay. 

ham-pi-los png : pagdupilas; pag- 
lutang; paglipad. 

ham-pol png 1: ang nararating ng 
anumang bagay na inihagis paitaas 
2 : pinakadulo ng alon. 

ham*pu # lan png\ : hantungan; hang- 
gahan 2 : baybaying-dagat; babasa- 
gang-alon. 


ham-tak pngBot [Bik] : balatong. 
Ham-ti-k6-non png: Kiniray-a. 


h&m-tong pnr 1 : [Hil War] matanda 
na; magulang na 2: [Stffr] talubata. 

ha-mud-yong png [ Bik] : tambuli. 

ha-mu-gan png [hamog+ari] : pook na 
pahanginan kung gabi. 

ha-mu-g^-way pnr [Seb] : maginhawaf 
maluwag. , - _ 


ha-mul-a-w6n pngBot [Hil] : mulawin. 

ha-mu-nan png [hamon+an] : paga- 
waan ng hamon. 

ha-mu-r£-won png Bot [Bik War] : 
mulawin. 


ham-yd png : parusa sa isang hindi 
nakatupad sa kanyang tungkulin, o 
lumiban sa gawaing pampubliko. 

Han! pdd: Tigil! karaniwan sa pagpa- 
pahinto ng kabayo o kalabaw. 

-han pul: hulapi sa mga salitang-ugat 
na nagtatapos sa mga patinig na ma- 
lumay at mabilis, Aa/sayahan, papu- 
rihan, banguham: -an. 

ha*nd png: pagkahilo dahil sa gutom. 

ha-nd ^ndhu-ma-nd, i-ha-nd, ha-na- 

an [Seb] : umakma, umasta. 

Ha-nd? ptn : Naiintindihan mo? : 
Hane? 


ha*nad*y6ng pngBot: anabyong. ■ 

hd-nag png: dignidad o karangalan 
sa isang posisyon. > 

ha-nd-ha-nd png 1 : hagap; akala, sa- 
pantaha 2: agam-agam. 

ha-na-ja pnr [Tau] : malapit nang 
mamatay. 


ha*ndl png [Hil] : matabang lupa na 
maaaring tubuan ng anumang tanim. 

hd-nap png [Bik Seb Tag] : pagtingin 
o pag-alam kung saan naroroon ang 
isang tao o bagay - pnd mag-hd-nap, 
ha-nd-ptn, i-hd-nap. 

hd-nap-bu-hay png [hanap+buhay] 1 : 
paraan ng pamumuhay 2: gawaing 


pinagkikitaan : empleo, okupasyon, 
trabaho. 

ha-nds png [Seb] : dalubhasa. 

hd-naw/?n^ma-hd-naw, ha-nd-win, 
i-hd-naw [Seb] : mawala, mapawi. 

hd-nay png 1: mga tao o bagay na na~ 
kaayos sa isang linya : pila, string 4 
2: Mil tao na nasa harap o sa likod 
ng iba sa isang pangmilitar na ayos : 

FILE, FORMATION, HALAYHAY 1 , HAYHAY 2 , 
HILERA. 

hand png [Ing] 1 : Ana kamay 2: pag- 
kontrol, pangangasiwa; impluwen- 
siya; bahagi sa isang kilos o pasiya; 
aktibong suporta 3: bagay na iniha- 
hambing sa kamay o gawain nito, 
tulad ng panturo ng orasan 4: kaka¬ 
yahan 5 : tagagawa 6 : sulat-kamay ng 
isang tao 7 : pangako ng kasal 8 : 
mga barahang ipinamimigay sa isang 
manlalaro; ang manlalaro nito 9: 
palakpakan. 

hand pnd [Ing] 1: ihatid; ibigay; 
ilipat 2 : sabihin nang harapan. 

han-dd pnr 1 : nakalaan sa anumang 
mangyayari : andam 2 2 : pagkaing 
inilagay o inilatag sa mesa lalo na 
kung may salusalo : dalina, hain. 

han-dd-an png: pagtitipon o piging : 
kainan, parti, salusalo. 

han-da-gdw pnr: ungas, gunggong. 

han-da-han-dd png [57] : babae na 
mabisyo. 

hdn-dak pnd hu-mdn-dak f mag-hdn- 

dak [Hil] : andak. 

han-ddk pnr : kiri, malandi : bali- 
handA. 

han-ddl pnr : unti-unting nababana- 
agan ang isang dumarating. 

han-da*ld*pak png Alp [57] : pang- 
insultong salita sa isang masamang 
babae. 

han-da-la-pdk pnr : walang delika- 
desa; hindi namimili : handak. 

hdn-dabu-sa pngBot [Seb] : hulfm- 
bangon. 

han-da-rdk pnr : likas na hilig. 

hdnd-bag png [Ing] : maliit na bag 
na pambabae para sa pitaka at iba 
pang munting garni t. 

handbill (hand-bil) png [Ing] : limbag 
na abiso at personal na ipinamimigay 

Cf POLYETO : LEAFLET. 

handbook (hand- buk) png [Ing] : 
maliit na aklat ng mga kaalaman at 
panuntunan, hinggil sa isang paksa: 
ingkirdiyon, manwal . 











handbrake 


317 


Hanglulu 



handbrake (hand-breyk) png [Ing] : 
breyk na kamay ang ginagamit sa 
operasyon. 

hdnd’buk/;^ [Ing handbook] : hand¬ 
book. 

handcuff (hand-kaf) png [Ing ]: posas. 

h£n a del png [Ing handle ] : hawakan, 
puluhan. 

handgun (hand-gan) png [Ing] : maliit 
na baril na nahahawakan at naipu- 
putok ng isang kamay. 

han*di png: laro sa gitna ng tubigan 
ng kalalakihan, pinag-aagawan ang 
isang posisyon sa tubigan. 

handicap (han-di-kap) png [Ing] 1 : 
pisikal o mental na kapansanan 2 : 
dahilan ng mahirap na pagsulong o 
pag-unlad 3: kusang desbentaha 
alang-alang sa katunggali para maging 
patas ang laban Cf partida 4 : anu- 
mang balakid o sagabal sa ikatutupad 
ng isang mithiin. 

handicraft (han-di-kraf) png [Ing] : 
yaring-kamay. 

Handiong (han-dyong) pngMit [Bik ]: 
bayani ng Ibalon at pumutol sa pa- 
nanalanta ng mga ilahas na hayop. 

handkerchief (hand-ker-tsif) png [Ing] : 
panyo. 

handle (han-del) png [Ing] : puluhan. 

han*d6g png 1 : hayin 2: pag-aalay o 
pag-uukol ng awit o tula : dedikasyon, 
patungkol 3: bigay 2 . 

h&n a dom pnd mag a h£n a dom, han* 

du-mfn, i*hdn a dom [ Seb] : umalaala, 
gunitain C/lunggatL 

han*do*m£*nan png [Seb] : alaala 2 . 

harvddng png: pansamantalang lilim 
sa matinding sikat ng araw. 

hin a dos pnd ma a ka a h4n a dos, ma a 
hdn a dos, i a h£n a dos [Seb] : itulak 1 . 

han a d6y/wdhan a du a yfn, mang*han* 

d6y [ST] : maliitm; hamakin. 

h£nd*set png [Ing]^: yunit ng tele- 
pono para sa bibig at tainga; receiver 
ng telepono. 

handshake (hand-syeyk) png [Ing] : 
pakikipagkamay. 

han*du*ka png [57] : pagdurusa dahil 
sa isang bagay. 

han*du*l£n png: kabaong. 

han-diHong pnr: agresibo, mabagsik. 

han a du*lu*g6n £n7han a du a lu a g6 a nin f 
mag a han a du*lu a g£n [ST] : sumala- 

kay; lumusob. 

han*du*raw pnd i a han a du a raw, hu a 
man*du*raw [HU] : ilarawan sa isip. 


han a du*r£ a wan png [HU Seft] : guni- 
guni; larawan sa isip. 

han a dti a say pnr : nakabulagta dahil 
sa pagkawala ng iakas o malay Cf 

DAPA, SUBASOB : LUPASAY, SUNGABA, TIM- 
BUWANG. 

han*dut*d6t png : pagtakbo na lub- 
hang mabilis at mahirap huminga. 

handwriting (hand-ray-ting) png [Ing] 

1 : sulat-kamay 2 : estilo ng pagsulat 
ng isang tao. 

Ha a n6! pdd : Sige na! var Hanf. 

Ha*ne? pdd : vacant ng Han£?. 

h£ a nga png Bot : punongkahoy ( Pittos - 
perum resineferum) na ang bunga ay 
may katas na parang gaas at ginaga- 
wang gatong, karaniwang tumutubo 
sa mga gilid ng bundok at tumataas 
nang hanggang 30 m. 

ha*ngck png: damdamin ng kasiyahan, 

, pagkagulat, o panggigilalas sa nakiki- 
tang kagandahan ng isang tao, bagay, 
gawain, o paligid : dayeg. 

ha*ng£d png : layon. 

h£ a ngad pnr [Seb War] : tingala. 

ha-ng&g pnr [57] : hangak. 

h6 a ngak/m7hu a m£ a ngak, ha-ng6 a kin 

[Seb] : humingal. 

ha*ng6k pnr [57] : bobo; hangal. 
ha*ng4l pnr: tanga. 

ha a ng£*lay png Bot [BaisBay] : maliit 
na punongkahoy ( Ceriops decandra) 
na hindi kalaguan at karaniwang 
nabiibuhay sa gilid ng sapa o ilog : 

MALATAN GAL. 

hangar png [Ing] : malaki at malu- 
wang na gusali para sa mga eroplano. 

ha a ng£r pngMus [Ifu] : palakpak na 
yari sa isang biyas ng manipis na ka- 
wayang biniyak hanggang sa kalaha- 
tian ng haba var hanger : daluppal, 

PAL. I PAL. 

ha a ng£*ray png Bot [War] : lumanay 1 . 

\\a'X\q&'f\n png[hangad+iri] : layunin. 

h£*ngas pnr [57] : paghangos sanhi 
ng labis na galak; pagmamadali dahil 
sa tuwa. 

ha-ngat png [Tau] : hindi maginha- 
wang pakiramdam sanhi ng init o 
mainit na panahon. 

ha*ng£ a way png [HU] : hukbo. 

h£-ngaw-h6*ngaw pnd mag*h£ a 
ngaw- h6*ngaw, hu a m6 a ngaw-h6 a 
ngaw [HU] : maglibot-libot sa paligid; 
mamasyal-masy al. 

hdng-awt png [Ing hang-out] : pook 
na palipasan ng oras ng mga tao. 


Hang*da a ngaw png Mit : tauhan sa 
kuwentong-bayan ng mga Tausug na 
napakaliit ngunit napakatakaw. 

hunger png [Ing] : sabitan ng damit, 
karaniwang yari sa kahoy, metal, o 
plastik. 

hang a g£ png 1: katapusan; wakas var 
hanggan 2: limitasyon. 

hang*g& png Med [5p&] : bulutong- 
tubig. 

h£ng*gab png [5c&] : kabkab 1 . 

hang*g^i a han png [hangga + han] 1: 
dulo o wakas ng pag-iral o tinatahak: 

HANTUNGAN, KALAT 2 , LABANGAN, PIRU- 

hinan 2: pook o yugto ng paghahati, 
lalo na sa teritoryo : boundary, di- 

BISYON 2 . 

hang-g^n png 1: patuto ] 2: varyant 

ng hangg£. 

hang*gang pnk [hangga + ng] : abot 
sa, tapos sa : han6tod, ingga, sangkod, 

TUBTOB. 

hang*g6d png Bot: halaman ( Achyran - 
thes aspera) na magaspang, nakatayo, 
at madalang ang sanga na may mati- 
tigas at mahahabang tinik : hangod. 

h^ng-gul png Isp [Ifu] : bunong-braso. 

h4ng-gup pnd mag a h£ng a gup, hu a 
mdng*gup [HU] : ibabad sa inasnang 
tubig ang kanin, maaaring dagdagan 
ng hiwa ng kamatis. 

hang a hdng png : anghang. 

h£ a ngig pnr [57] : marinig. 

hd a ngin png [Bik HU Seb War Tag Tau] 

1: halo ng mga gas na bumabalot sa 
daigdig at nagsisilbing atmospera nito 
2: espasyong nakapalibot at nasa 
ibabaw ng rabaw ng daigdig 3 : ang 
simoy na dumadampi sa lahat ng 
bagay Cf amihan, balagiit, balaklaot, 
balas, habAgat, simoy : air, eyre. 

h£ a ngis png : pagiging mapurol ng 
isang patalim Cf pangal. 

h6 a ngit png Zoo {5^] : malabanos. 

hang-k£b png : kagat ng aso o mala- 
king hayop. 

hang*k^w png [ Z«] : malalaking hak- 
bang, halos talunin ang mga naka- 
harang sa dinadaanan. 

hang-kit £wdmang a hang a kft, hang- 

ki a tfn [57] : anyayahan ang isang tao 
upang kumain. 

hang*ldiy png : lasang alangang ma- 
asim at maanghang var hanlay Cf 
KASIM, labsak. 

Hang*lu*lu png : isa sa mga wika ng 
mga Ifugaw. 






hango 


318 


haplas 


ha-ngo png 1: pag-aahon o pag-aalis 
ng niluluto sa kalan 2: pag-ahon mula 
sa hirap Cf ginhawa, ibis 3: Lit pag- 
halaw mula sa isang akdang pampa- 
nitikan C/’hapaw. 

ha*ng6d png Bot : hanggod. 

ha-ngol png : bagay o materyales na 
kailan gang-kailangan. 

h6*ngos png [Hil Seb War Tag] : pag- 
hahabol ng hininga : dagasa, hIngal. 

hang*6*ver png [Ing] : labis na sakit 
ng ulo o iba pang epekto ng sobrang 
pag-inom ng alak. 

h£ng*tod pnk [Seb] : hanggang. 

hang-yo png [Seb] 1: lugit; tawad 2 2: 
hiling 1 . 

hang-yod png : amoy ng di-nahuhu- 
gasang katawan o matagal nang suot 
na damit dahil sa naipong tuyong 
pawis at dumi Cf antot, baho, bantot. 

han*h£n pnr [ST] : patuloy; walang 
humpay. 

ha-nig png [Seb] : sapin 1 . 

h£*nip png Zoo: kuto ng manok Cf ga- 

RAPATA, NIKNIK, PULGAS. 

han-lay png: varyant ng hanglay. 

hdn*li*li*tik png Zoo [Seb] : sugpo. 

han-l6k png Zoo [Hil Seb] rniknik. 

h£*not pnr [Bik] : madyaga, mapag- 
pasensiya. 

ha-not png Bot [Iva] : dangliw. 

h&rvsa png Mus [Bon] 1: gangsa 2: 
pangkat ng dalawang gangsa at isang 
tambol. 

han*som*k6b png [IngJoseph Hansom+ 
cab] : karwaheng dalawa ang gulong, 
nasa likuran ang kutsero, at hila ng 
isang kabayo. 

han-tad pnr: lantad. 

h6n*tak png Bot [Hil] : balatong. 

han*tdk png [Seb Tag] : laro sa pagha- 
hagis at pagsalo ng tatlong pirasong 
barya. 

haivtal png [ST] : maghandang ku- 
main. 

han-tay png: varyant ng hintay. 

harvtlk png Zoo [Hil Seb Tag] : mala- 
king pula o itim na langgam (family 
Formicidae) at mabagsik kumagat vat 
antik, hamtik C/ anay, guyam, lametik : 

BUOS. 

Harvtlk png : Kiniray-a. 
Han*ti*ka*non pnr : Kiniray-a. 
hdrvting png [Ing hunting] : panga- 

ngaso, paghahanap. 
han-ting nayp png [Ing hunting knife] : 


patalim na gamit sa pangangaso. 
han-t6l png Bot [ST] : santol. 

han*t6ng png : patutunguhan var 
hanyong. 

han*tu-ngan png [hantong + an] : 
sadlakan, himpilan, hanggahan. 

Ha*nuk*ka png [Heb] \ walong araw 
na pista ng mga Hudyo bilang pag- 
gunita sa muling pag-aalay ng Tem- 
plo ng Herusalem pagkaraan itong 
sirain ni Antiochus ng Syria. 

ha-nu-man png [San] 1: unggoy {Pres- 
bytis entellus) , katutubo ng India at 
Sri Lanka na iginagalang ng mga 
Hindu 2: sa Hinduismo, banal na 
nilalang na kahawig ng unggoy at 
may natatanging kapangyarihan. 

H&TUi*nu*o png 1 : isa sa mga pangka- 
ting etniko ng Mangyan na matatag- 
puan sa timog Oriental Mindoro 2: 
tawag din sa wika nito. 

ha-nu-pol png Bot 1: [Bik Tag] palurh- 
pong {Poikilospermum suaveolens) 
na gumagapang, biluhaba ang dalion, 
mabango ang bulaklak, at itinuturing 
na halamang-gamot : lagna 2 : uri 
ng punongkahoy {Dysoxylum cumin- 

gianum ). 

ha-nu-sin pnr [S7] 1: pangkaraniwan, 
ordinaryo 2 : mumurahin; mababang 
uri, di-mabuting klase. 

harvya pnt [ST] : kaya. 

han-y6ng png [ST] : varyant ng 

hantong. 

h^'Ol-hei'Ol png Zoo [Seb] : isdangalat 
(Sardinella brachysoma) na kauri ng 
maliliit na sardinas, kulay bughaw 
at berde var hawul-hawol : aber, lo- 

POY, TULAY. 

ha*6m pnr [Hil Seb] : lapat. 

ha’On png [Hil] : pangwakas na yugto 
sa paggawa ng asukal, ibinubuhos sa 
batya ang kumukulong syrup at saka 
hahaluin ng pala hanggang sa matuyo 
ang likido at maging butil ng asukal. 

ha-6n pnrfmang’ha'dn, bu-ma’6n, 
ha*u*mn [ Hil] 1 : sisihin ang ibang 
tao 2 : maghinala sa isang tao. 

ha*Op png : sa sinaunang lipunang 
Bisaya, tagasunod ng datu o pinuno. 

h4*ot png Zoo \ pinatuyong isda mula 
sa uring tunsoy var hawot. 

ha*pa png [ Mag] : ipa. 

h6*pad png [Ifu] : piling ng saging : 

LIHANG. 

ha*p&g png 1: hugis mesang gawa sa 
kawavan 2 : mesa. 


ha*pak png [Tau] : pagkatuyo ng 
buhok. 

ha-pak pnr : tinadtad, tinilad. 

ha*paw png 1 : sobrang tubig ng ku¬ 
mukulong sinaing na kadalasang 
dnatanggal upang gumanda ang pag- 
kakaluto ng kanin : pawpaw 2 : tila 
duming namumuo sa ibabaw ng pi- 
nakuluang karne at buto : halagap 
3 : sukat ng kanin na kadalasang 
sinusukat ng isang kasangkapan na 
kung tawagin ay pangalos : kinalos, 
kakalusin 4 : Lit pag-uulat, paglala- 
rawan, o pagkukuwento tungkol sa 
isang bagay sa paraang pabuod o 
paimbabaw. 

ha-pdy pnd hu*m6*pay, ha*p^*yan, 
ma*pa*h^pay : kumiling; mawala sa 

tuwid na pagtayo. 

ha*p4y pnr 1: kiling ang ayos : dapuyog 
2: Kom lugi. 

ha*pa*yan png [Ifu] : bigang lalagyan 
ng kibal. 

hap*di png : matinding kirot Cf antak : 

APLAS 1 , HAPDOS. 

hap-dos png [Seb Tau War] : hapdi. 

ha*p6-eng png [Ifu] : pang-araw-araw 
na basket, may takip, at isinasakbat 
sa balikat : sangi. 

ha*pe*eng png [Ifu] : pasiking na may 
paa, habi mula sa yantok o kawayan, 
ginagamit sa paglalakbay. 

ha*pi*hap pnd mag-ha-pi-hap, ha*pi* 
hd-pin, i*ha*pf*hap [Bik] : apuhapin. 

ha*pi*l^ png 1: tambak sa paligid ng 
mga palayan Cf pilapil : kahon 2: 
harang na pambasag sa puwersa ng 
alon : baknad, karang, pimpin, rom- 
peolas, salsapasap 3: sangga upang 
hindi kumalat ang nakabuntong mga 
butil Cf HALANG, sagka 4 : ang itaas 
na bahagi ng bangka na kadalasang 
hindi naaabot ng tubig. 

ha-pin png \ : tuhugan ng mga bulak¬ 
lak, gaya ng sampagita upang maging 
kuwintas 2: pisi, sinulid 3: tali ng 
pamansing. 

ha*pis png 1 : lungkot 2: lumbay, 
tamlay 3 : habag sa sarili. 

^ h6*pit png: pagpapahigpit ng tali. 

h£*pit pnd ha*pi*tin, hu*m£*pit, 
mang*h4*pit [Bik] : kunin. 

ha*pit pnr 1: lapat na lapat, gaya ng 
suot na damit; pitis Cf eksakto, mahig- 

PIT, PLASTAJDO : HUOT, KIPOT, PANDAT, 

piot, pitis 2: [Hil] hagip. 
hap*la pnr [Seb] : lugmok. 
hap-lak pnr [Hil] : lugmok. 


I leap iwrx yivi j » 

ha-pii-hap png: varyant ng apahap. hap .^ s fmg Mgd [m m m . pag . 













haplit 


319 


hard 


papahid ng gamot sa bahagi ng kata- 
wang may karamdaman Cf haplot, 
hilot, PUNAS. 

hap*l(t png\ : hagupit Cf 1 i amp as, palo : 

APUT, BAOT, LABTIK, LAPIKI, SAPLIT 2\ 

pagsilakbo ng lakas, gaya sa palig- 
sahan sa pagtakbo na ibinibirit ang 
huling lakas upang maunahan ang 
mga kalaban Cf sigalbo, sikal. 

hap*l6s png: magaan at banayad na 
pagpaparaan ng kamay sa isang ba¬ 
hagi ng katawan Cf hagpos, himas, 

MASAHE : HAPROS, HIPO. 

hap*l6t png : paglilinis ng mukha o 
bahagi nito sa pamamagitan ng ka¬ 
may na inilubog lamang sa tubig : 

HILAMOS. 

hap*na png Agr [ Ifu ] : bulubod ng 
palay na nasa punlaan. 

ha*p6 png: pagod na may kasamang 
paghingal Cf hangos, hingal, hikang, 
singhap 2: Med [Bik HU Tag] tisis. 

ha-pd pnr : pagod; lupaypay; humi- 
hingal. 

ha*po*l£ png [57] : apula. 

h£*pon png [Bik HU Seb Tag] 1: pana- 
hon mula tanghaii hanggang paglu- 
bog ng araw : fugab, gatpanapun, 

KULOP, MAKUYAB, MALEM, NGAREM, PA- 

manggi, pangarabii 2 : oras sa pagitan 
ng 12:00-6:00 n g 3: pagbalik ng 
manok sa pugad nito kung gumagabi 
na; pagdapo ng ibon, manok, at 
kauri sa punongkahoy : panigab-i, pa- 
nihapon, paniyApon 4 : hapunan; pag- 
kain ng hapunan 5: [War] lias 3 . 

Ha*p6n png [Esp Japon] : Japan. 

Ha*po*n£s png [Esp Japones] : taga-- 
Hapon; Ha*po*n6*sa kung babae' : 
Japanese. 

ha*p6t pnd mag*ha*p6t, ha*pu*tm f 
i‘ha*p6t [Bik] : magtanong. 

h£p*pi png [Jap] : maluwag at impor- 
mal na kasuotang Hapones. 

happiness (ha-pi-nes) png[Ing] : saya. 

happy (ha-pi) pnr [Ing] : masaya. 

happy-go-lucky (ha-pi-go-la-ki) png 
[Ing] : hindi seryosd sa buhay. 

hap*r6s png [Bik] : haplos. 

h&p*say png [War] : payak 2 . 

ha*pu*dut png [Ifu] : huni ng idaw 
mula sa itaas, signos ng kasawian. 

ha*pu*hap png: varyant ng apuhap. 

ha-pu-nan png [hapon+an] 1: huling 
pagkain sa maghapon bago matulog 
2 : lutuing kinakain sa ganitong oras : 

APUNAN, MAMUGAK, PAMANGGI, PAMANG- 
GIHAN, PANIGAB-I, PANIHAPON, PANIYAPON, 


PANGDEM, PANGRABII, SUPPER. 

ha*pu*n£n png [hapon+ari] : sinasam- 
pahan o di-nadapuan ng mga manok, 
ibon, at iba pa sa gabi. 

ha*pu*n^ng-nik*mk png Bot hapunan+ 
ng-niknik] : damo (Sida jevensis) na 
biluhaba ang dahon, tila kapsula 
ang bunga na may limang carpel, at 
pinaniniwalaang gamot sa gonor¬ 
rhea : IGAT-IGAT. 


h£*puy png [Bik] : sabukay. 

ha-puy pnd mag'ha'pOy, i*ha*puy 

[Ifuj.: ibilad ang guda sa araw. 

h6*ra png Bot : punongkahoy (Lesa 
aculeata) na puti ang bulaklak, 1 sm 
ang diyametro ng bunga, at panlinis 
ng dugo ang dahong pinakuluan : 

MALIMALI. 


ha*r^ pnr : nakaharang sa daan ng 
ibang nasa harap. 

ha-r£*bas png : paggamit ng isang 
bagay nang walang ingat: daskol. 

ha*r6*be png [Espjarabe] 1 : malapot 
at matamis na likidong ginagamit na 
panghalo sa gamot Cf pulut, bagkat : 
arnibal, pataroy, sirup 2 : tawag din 
sa gamot sa ubo na may lasang ma- 
tamis-tamis at maasim-asim 3: limo- 
nada. 


ha'r6b*ha a r£b png [Seb] : pagaspas 1 . 
ha*ra*g£n png 1 : tao na pagala- gala : 

ALIGANDERO, HALAGHAG 2 , L.YKWATSERO 

2 : pilyo, lalo na kung kabataan. 

ha*rag*h4g pnr [Bik] : madalang. 

ha*rdg-ing png [War] : haginghfng. 

ha*r6*kay pnr [Hit] 1: marahang 
ihip ng hangin 2 : mainam na paglugas 
ng palay. 

ha-r6k-ha*r6k png [Bik Hit] : hagakhak. 

ha*ra-k»Ti png [Jap] : ritwal na pag- 
papakamatay sa pamamagitan ng 
paglaslas sa sikmura, dating ginagawa 
> ng mga samurai para maiwasan ang 
pagkawala ng dangal : seppuku. 

ha*r6*na png Mus [Esp jar ana] 1: 
pagtapat ng binata sa tahanan ng 
dalagang liligawan at pagpaparinig 
ng mga awitin, kadalasang ginagawa 
sa gabi 2 : panunuyo sa isang nais hi- 
ngan ng anuman var arana : serenade. 


h£-rang png [Seb Tag] 1 : anumang 
nakasagabal sa daan : aiaped, ala, 
balabAg, balaksila, baral, hadiang, 
halang, sabid, sagabal, sagka 2 : pag- 
pigil o paghadlang sa anumang 
dumaraan : abat, aragbat, at ang 3: 
blokeo, saifkop Cf kubkob, pikot, 
tambang. 


haT^-ngan png Bot : uri ng ilahas na 


damo ( Centipede minima) : pisik. 

ha*ra-ng6ng-ta*gei png : patintero. 

ha a ra*nf pnr [Bik War] : malapit. 

ha*rap png 1: unahan ; atubangan, 
arubang, sango, sangoran 2 : dalo, 
pagdalo 3: pagsusumite ng mga pa- 
pel, ulat, o mga puna 4: direksiyong 
tinutungo; dako 5: pagsasalita nang 
tahasan o tuwiran 6 : asikaso, pansin 
7: panahong darating; kinabukasan 
8: Arfepatsada, delantera 9: Ana uten 
o puke. 

ha*ra*p£n png [harap+an] 1: pambu- 
ngad na dako o bahagi ng bakuran, 
bahay, o gusali 2 : bahagi o dakong 
nasa bungad Cf patsada : bukana, de¬ 
lantera. 


h&*ras png Bot 1 : uri ng katutubong 
anfs ( Foeniculum vulgare) 2 : uri ng 
punongkahoy ( Garcinia ituman) na 
nabubuhay sa mabatong gilid ng 
bundok, tumataas nang 15 m, tuwid, 
pino, at hindi makintab ang hilatsa 
ng kahoy na mabigat, matigas, at 
matibay. 

harassment (ha-ras-ment) png [Ing] : 
kilos o salita na nakapagdudulot ng 
ligalig o agam-agam sa ibang tao. 

h£*rat png [Bik] : anghang. 

ha*r£*wan png Zoo [Bik War] : bulig. 

ha*ra*y& png [Seb Tag] 1: a kakayahan 
ng isip na bumuo ng mga imahen o 
konsepto ng mga panlabas na bagay 
na hindi umiiral o anumang hindi 
totoo b kakayahan ng isip na bumuo 
ng mga larawan ng anumang hindi 
pa nararanasan o pagbuo ng mga 
bagong imahen o idea sa pamama¬ 
gitan ng pagdugtong-dugtong ng mga 
dating naranasan : imagination, ima- 
hinasyon, loba 2 \ anumang inilalara- 
wan sa isip o binubuo sa isip : imagi¬ 
nation, imahinasyon, loba 3: ang 
kakayahan ng isip na maging malik- 
hain o maparaan : imagination, imahi¬ 
nasyon, loba var hiraya Cf guniguni. 

ha*ra*y6 pnr [Bik War] : malayo. 

ha*r£y*won png [Hit] : anumang rit¬ 
wal na ginagawa ng babaylan. 

harbor png [Ing] : pantalan. 

hard pnr [Ing] 1 : matigas at solido 2: 
mahirap unawain o ipaliwanag 3: 
mahirap gawin; mahirap batahin 4: 
walang pakiramdam o malupit; hindi 
kanais-nais 5: masipag o masigla 6: 
sa inumin, nakalalasing 7: malakas 
8 : ukol sa tubig, may mga mineral 
na pumipigil sa pagbula ng sabon 
9 : maaasahan 10 : sa datos, mapatu- 













320 


hasinto 


hard-boiled 


tunayan. 

hard-boiled (hardboyld) pnr [Ing ] : 
sa idog, pinakuluan hanggang mabuo 
ang puti at pula; sa tao, tigasin, tuso. 

hard core (hard kor) pnr [Ing ] 1 : 
bumubuo ng nukleo o sentro 2 : 
walang pakundangan. 

hdrdel png Isp [Ing hurdle ] 1 : isang 
uri ng laro na may nilulundag na 
halang sa pagtakbo : hurdle 2 : ang 
nilulundag na halang : hadlang 2 . 

hardfn png [Esp jardtn ] : halamanan; 
bulaklakan. 

har*di*n6*ro png [Esp jardinero] : 
tagapag-alaga ng halamanan, har 
di-n6-ra kung babae : ortilano. 

hard knocks (hard naks) pnr [Ing] : 
mabigat at walang patawad na pag- 
trato. 

hard labor (hard leybor) png [Ing] : 

sapilitang pagtatrabaho ng bilanggo. 

hard-line (hard-layn) pnr [Ing] : hindi 
mababagong tuntunin. 

hardware (hard-weyr) png [Ing] 1 : 
mga kagamitang pambahay na yari 
sa metal 2: tindahan ng mga ito : pe- 
reteriya 3: Com pisikal na bahagi ng 
computer. 

hare (heyr) png [Ing] s mammal, lalo 
na ng genus Lepus, na hawig sa mala- 
king kuneho. 

harelip (heyr-lip) png [Ing] : bingot. 

h6*rem png [Am Mai] 1 : ang kababai- 
han ng tahanang Muslim 2: pangkat 
ng mga babaeng hayop na iisa ang 
sinisipingang lalaki. 

ha-ri png [Hil Seb Tag] 1 : pinakamataas 
na pinunong lalaki ng isang nagsasa- 
riling bansa, kadalasang namamana 
ang posisyon Cf datu, emperador, 
kaiser, raha, sultan, tsar : goron- 
dato, king, lord 2 2 : sa kasalukuyan, 
taguri sa sinumang nag-aangkin ng 
lakas o talinong nakahihigit sa iba : 
king 1 3: sa baraha, ang may larawan 
ng hari : king. 

ha*ri"buk png: pagkakagulo ng mga 
tao patungo sa iba’t ibang direksiyon 
var karibuk. 

haTi-ha-ri-an png 1: hindi tunay na 
hari; nagpapanggap na hari 2 : maton. 

ha*rf # in pnb [ Tau ] : saan. 

harijan (ha-ri-dyen) png [San]: kasapi 
sa pangkat ng mga untouchable sa 

India. 

H6Ti-ma-na*wa-ri! pdd : Mangyari 
nawa!, Pahintulutan nawa ng Diyos!: 
HarinangA!, Harinawa! 

ha*ri‘mu-h6n pnd mag-ha-rbmyhAn, 


i"ha"ri*vnu*h6n [ST]: mag-arimuhan. 

ha*r(*na png [Esp] : varyant ng arina. 

Ha*ri*na*ngfi! pdd [hari+na+nga] : 
Harimanawari! 

Ha*ri*na*wd! pdd [hari+nawa] : Hari¬ 
manawari! 


ha # ri*ngd pnb [ST]: kung sakali; kundi 
lang. 

ha-ring-g£ png [Esp jeringa] : hering- 
gilya var hiringga. 

ha*ri*r£ a ya png [Mar] : pagdiriwang 
ng mga Muslim matapos ang 29 na 
araw ng Ramadan; araw ng pasasa- 
lamat. 


Ha*ri-sa-Bu*kid png Mit : diyos na 
nakatira sa Bulkang Kanlaon. 

harlequin (har-le-kin) png [Ing] : sa 
pantomimang Ingles, tauhang pipi 
na nakamaskara at nakasarikulay na 
kasuotan : arlekin 1 . 


ar*m6 # ni*k6 png [Ing harmonica] : 
maliit at parihabang instrumentong 
pangmusika na may hanay ng maliliit 
na tubong metal sa loob at hinihi- 
pan sa pagtugtog v silindro. 

tarmonium (har-mon-yum) png[Ing ]: 
armonva. 


harmony (har-mo-m) png [Ing] 1 : 
Sin angkop o masining na ayos ng 
iba’t ibang bahagi at magandang 
epekto nito 2: Mus kombinasyon ng 
mga notang pangmusika na tinutug- 
tog nang sabay para bumuo ng mga 
chord at progresyon ng mga chord 
na maganda sa pandinig 3: pag-aaral 
dito : armonya. 


h6*ro png [Esp jar a] : banga o pitsel 
na gawa mula sa luad : dulay. 

ha*r6 pnr : kagaslawan ng katawan. 

h£*rok png: malakas na hilik : hagok, 
hAgong 2 , hukragong, huragok, re- 
ngak, sanggook. 


ha-ro-mi-gas png Zoo [War Esp hor- 
miga+s] : langgam. 


ha-r6s png : kilos na pabigla-bigla o 
walang ingat. 

ha*r6t pnr 1 : malikot na galaw 2: pa- 
bigla-bigla kung mag-isip; may mali¬ 
kot na isip 3: impertinente; magaso : 
kundat, madangkok 4: brusko. 

harpoon (har-pun) png [Ing] : ta- 
rapang. 


harpsichord (haip-si-kord) png [Ing] : 
hugis-pakpak na instrumentong pang¬ 
musika at may mga kuwerdas. 

harquebus (har-ke-bus) png [Ing] : 
sinaunang uri ng baril : arkebus. 

harrow (ha-row) pngAgr [ Ing] : suyod 


na pambukid. 

ha # ru*bay png [Bik] : pahayag; balita. 

ha-ru-ga-rt pnr [ST] : di-mabuti ang 
pagkakagawa; pangit ang pagkaka- 
yari. 


ha*ru*pay png Bot [ War] : makahiya. 
ha*ru-poy png [Hil] i mainam na ihip 


nghangin. 

ha*ru*rot png: hagibis. 
ha-ru-san png [haros + an] : harntan. 
ha-ru-tan png } pagpapalitan ng mga 


biro at tukso : harusan. 


harvest png [Ing] : ani. 

ha*s^ png 1: pagpapatalas ng patalim 
Cf gadgad, tagis : baid, balit, garang, 
lagis, lagit, obol, tais 2: pagsasanay 
upang maging bihasa. 

ha*sd pnr : sanay. 

ha*sa*db png : magaspang na bato, 
balat, o anumang ginagamit sa pag¬ 
papatalas ng kasangkapang may talim. 

ha*sa*dn png [hasa+an] : batong pi- 
nagpapatalasan ng patalim : lagisang- 

BATO, TAGISANG-BATO. 


hd*sa-ha-s & png Zoo [Bis Tag] : isdang- 
alat ( Rastrilliger brachysoma) na ma- 
tinik ang palikpik at may Iambi ang 
paligid ng mata : aguma-a, kabAlyas, 
luman. 


h^-sang png [Bik Hil Seb Tag War] 1: 
Zoo bahagi sa dakong ulo ng mga isda 
at ginagamit sa paghinga Cf gilagid : 
asangan, gill 2i Mus kasangkapang 
bumabalot sa mga instrumentong 
pangmusika 3: kasangkapang inila- 
lagay sa butas ng kandado. 

h£*sap png: usok na nakakahilam var 
asap. 


h^ a sel pnr Kol [Ing hassle] 1 : nakai- 
inis 2 : magulo. 

hashish (ha-syis) png [Am] : produk- 
to mula sa usbong at malambot na 
bahagi ng halamang marihuwana, 
sinisigarilyo o nginunguya para sa 
epektong narkotiko. 

h6-si png 1 : pagtanggap ng lahat ng 
pusta o taya: kabig 2 : masusing pag- 
hahanap ng bagay na kailangang- 
kailangan. 

ha*sfk v h^-sik png Agr: pagsasabog 
ng binhi sa linang Cf punla, sabog, 

TANIM : PATIPRAK, PUGAS, PURRUAK, SAB- 

WAG. salbag. sibwAg, 


ha*sjn*tO png Bot [Espjacinto] : hala¬ 
mang tubig (genus Hyacinthus) na 
may kumpol ng bulaklak na hugis 
kampanilya, maasul-asul o pink ; 
hyacinth . 












321 


hawili 



hasmag 



lantak. 


P n g 1 


sa mga gumagapang ua paiumpong 
(genus Jasminurri) na may napakaba- 
ngong munti at puting bulaklak : 
sampaga, sampagita 2 : uri ng palay. 

ha-s6 png [Hil] : bulastog 1 . 

9 

ha-s6 pnr : habso 1 Cf kalag. 

h6s*pe png 1; mga guhit o marka na 
makikita sa rabaw ng marmol o tabla 
2: hilatsa ng kahoy. 

has*p6 png [Esp jaspe] : jasper. 

haS"p6 pnr : binuli o pinakintab. 

HaS'td png [Mai] : sukat mula siko 
hanggang dulo ng daliri, karaniwang 
> itinutumbas sa 18 pulgada. 

has*tfi png [Esp asta] : tagdan ng wa- 
tawat: flagpole. 

ha*su*ha*sd png : kolyar ng aso na 
gawa sa uway. 

hat png [Ing] : pantakip sa ulo; som¬ 
brero. 

ha*tS pnr : kinain o nginatngat ng 
daga Cf ngata. 

hi*tad png : ekstensiyon ng isang 
bagay na nakatupi o nakabilot. 

h&’tag png [Hil Seb War] 1 : bigay 2: 
sa lohika at matematika, batid na 


sitwasyon s given 


png 


ha*ta*k6n png [hatak+ari] 1 : pagbaba- 
takan 2: laro o paligsahan na hata- 
kang-lubid 3: kalagayan ng walang 
itulak o kabigin. 

ha*t6n png [ Tau] : sulat-kamay. 

h^-tang png Zoo [Hil] : talangka. , 

h£*taw png : hampas; hambalos. 

ha*ta*w£n png [hataw+an] : pagha- 
hampasan sa isa’t isa, maaaring biro- 
biruan o totohanan. 

h£*tay png [Mag] : atay. 

hatchet (hat-tset) png [/ng]: palatsaw. 

hatchway (hats*wey) png [Ing] : es- 
kotilya. 

hat-hat png [Ifu] : pagliiinis ng bun¬ 
dok upang tamnan. 

hatha yoga (ha-tayo-ga) png [San ]: 
sistema ng pisikal na ehersisyo at 
pagkontrol sa hininga na ginagamit 

sa yoga. 

hd'ti png Bot : tekla. 

ha-ti png : biyak o pagkakaroon ng 
dalawang magkatulad na bahagi : 

pitnA — pnd mag*ha*ti, ha'tfin, i* 
ha*tl 

ha*t(b png [Tau] : lider na Muslim, 


humigit-kumulang na nasa ranggo 
ng bilal ngunit higit na mababa sa 

immam. 

ha-tid pnd ha*ti*r6n, i*ha*tid, mag* 
ha-tfd : dalhiti o isama sa patutu- 

nguhan. 

ha*tid-du*ma*pit pnr : madaldal; 
tsismosa. 

hd'tin png Ana [Mrw] : puso 1 . 

h6'ting-da'ig-dfg png [hati+ng- daig- 
dig] : hemisphere. 

h6"ting*ga*bi png [hati + ng + gabi] : 
kalagitnaan o ika-12 ng gabi. 

ha*ti*ran png [hatid+an] 1: pook na 
pinagdadalhan 2: oras o takdang 
oras ng paghahatid. 

hd-tok png [ War] : gata. 

hd'tol png 1: desisyon ng hukuman 
sa kaso : diktamen, sentensiya, ked- 
deng, SILOT 2: desisyon ng lupon ng 
mga hurado sa paligsahan : palyo, 
pasiya 3: payo, pangaral 4: preskrip- 
siyong medikal para sa karamdaman : 

reseta. 

hdt'Sa png 1: tawag sa babaeng ma- 
gaslaw ang kilos at gawi: hitad, kiri, 
landi 2: [Seb War] palakol. 

h6t'Se*rf png [Ing hatchery] : pisaan 
ng itlog : pamisaan. 

hdt'Set pngKol t: pagkain; handa 2: 
kainan; handaan. 

hat-sing png [Tsi] : bahin var atsi, 
atsing. 

Hat-sfng! pdd [Tsi] : tunog kapag 
bumabahin ang isang tao. 


hat'8(*ngan png: sabay-sabay na pag- 
bahin. 

ha-ub png [Ifu] : hokub. 

ha-u*la png [Espjaula] : maliit na ku- 
lungan, karaniwan ng ibon var hawla. 

h6'um-h6*um png [Seb] : taya. 
hausen (haw* sen) png [Ing] : beluga 1 . 


haute couture (owt ku*tyur) png 
[ Ere] \ moda na mataas ang uri. 


Hawaii (ha*wa*i) pngHeo [Ing]: estado 
ng United States na sumasaklaw sa 
pangkat ng mahigit dalawampung 
isla sa hilagang Pasipiko var Haway. 

h£*wak png t: pagpigil ng kamay sa 
anuman Cf kapit, taban : deppel 2 , 
KATIN, KUPOT, egna, uyat 2\ Ana [Seb] 
baywang 3: Ana [Bik] katawan 4: 
Mit an ting-anting laban sa anumang 
uri ng kapahamakan. 

ha‘wa*k£n png [haiuak+ari] 1 : puluhan 
2 : gabay sa paglakad o pag-akyat. 

h6*wal png 1: pagpapatigil ng bangka 
sa pamamagitan ng sagwan Cf preno 
2 : pagpapalambot ng dulo ng isang 
mahabang piraso ng kahoy o patpat 
C/salsal 3: galaw o kislot ng bun tot 
ng ahas Cf kiwal 1 , payupoy. 

hd'wan png [Bik Hil Seb Tag War] 1: 
pagliiinis o pag-aalis ng sukal: agtas, 
gaik, lobas, panbalasbas, uma 2 : pag- 
aalis ng hadlang Cf tahaw. 

ha*w6n pnr: walang sukal; malinis; 
maaliwalas. 

hd-was png [Bik Hil Seb War] ; pagli- 
limas. 

ha-wds png 1: [Hil Seb War] pagde- 
deskarga ng mga kargamento var 
awas 2: [Seb] kinatawan. 

ha*w^S pnr 1: biluhaba 2: matangkad 
at baiingkinitan. 

h^*way png : paghahanap sa pamama¬ 
gitan ng pagkayod sa iialim ng tubig. 

ha-w&y pnr 1: nakalutang sa hangin, 
tulad ng ulap 2 : nakabitin mula sa 
itaas at hindi sumasayad sa lupa o 
sahig Cf bitin, lawIt. 

haw'hdw png [Bik Tag] : huling ban- 
law sa anumang hinuhugasan o nila- 
labhan Cf anlaw, hugay, hughag, 

HUGHOG. 

ia-wl png 1: pag-aayos o pagbubukod 
ng buhok, damo, at katulad 2 : pag- 
bubukas ng isang daan 3: pagbubura 
ng isang nabubuong anyo : gasid. 


h6-wid png [HilSeb] 1 : kapit 1 2: pigil 2 . 


(owtkwi-zm) png [Fre ]: hd'wig png : pagkakatulad sa anyo. 


pagluluto na mataas „ 
yaong sumusunod sa tradisyonal na 
pamamaraang Pranses. 

haut monde (owt mond) png [Fre]: 

sektor na sumusunod sa moda. 

hd'wa png 1: kulay o duming naisalin 
sa anuman 2 : pagkalat at pagkapit 
ng anumang karamdaman mula sa 
isang tao patungo sa isa pa : lalin, 
takod 3 s Kol tao na hindi katutubo 
sa angkan o pamilya 4; pagkakasang- 
kot Cf dawit : lalin. 


ha-wfg png Zoo [ Seb] : malabanos. 

ha*wig pnr : katulad; may pagkaka¬ 
tulad. 

ha*wil png 1 : bagay na manipis gaya 
ng balat o ligamento na pumipigil 
sa dalawang nakakabit na bagay Cf 
hawak 2 : sibat na kadalasang gina¬ 
gamit na panghuli ng pagong. 

ha*wMi png Bot: punongkahoy (Ficus 
hauili) na maliliit, may makinis at 
kumikinang na mga dahon, at gina¬ 
gamit na pantapal sa pigsa ang ugat 



hawk 


322 


header 



var kawili : yabnoy. 

hawk (hok) png Zoo [Ing] : lawin. 

h&wla png : varyant ng haula. 

ha-wd png : hula; propesiya. 

ha-w6 pnr [ Seb] : sakim. 

ha*w6i png [57] : pakinabang Cf pala. 

ha*w6ng png [ Tsi ] : lalagyang gawa 
sa kahoy, higit na maliit sa plato, 
malalim ang gitnang bahagi, at ka- 
raniwang pinaglalagyan ng sabaw o 
SOpaS Cf MANGKOK. 

h6*wot png Zoo [Bat] : pinatuyong is- 
dang tunsoy var haot: tuyo. 

hdw-po png [Tau] : ikli 1 . 

ha-wu png [ Hil ] : duming nalaglag sa 
pagkain. 

ha - wu-ha # wol png Zoo : varyant ng 

haol-haol. 


hay (hey) png [Ing] : dayami. 

hay^dmag-h£y f ha-y6n, i # h6y [ST]: 

gulatin o takutin ang mga aso. 

hay pnr Kol [Ing high] 1: mataas 2: 
lango sa alak o droga 3: masayang- 
masaya. 

Hay! pdd : varyant ng Ay! 

h6*ya png 1: isang bigkis ng bagong 
gapas na palay 2: Mit mahiwagang 
ibon sa Bikol at pinaniniwalaang na- 
kapagdudulot ng masamang babala 
o pahiwatig ang huni. 

h6-ya pnr : nakalantad; nakahain. 

ha*ya png 1: kusang pagpapabaya o 
pagpapahintulot na mangyari ang 
isang bagay; pagwawalang-bahala sa 
nangyayari 2 : pagpapakita ng isang 
nakakuyom na palad sa isang hina- 
hamon ng away 3: [Seb] burol. 

hchyag png [Bik Hil Seb Tag] 1: sabi; 
salita 2: salaysay 3: hinga Cf pahayag : 

BUNANNAG, BUTYAG, PASYAG, SAO - pnd 

i-h^-yag, mag-h£-yag, ma*h£-yag. 

h£*yag png , pnr [Seb] : liwanag. 

ha*y£g pnr: nakalantad; alam ng lahat 
o ng marami. 

ha*y6'hay png [Bik Tag] : kasariwaan. 

ha*y£*hay pnr 1: [Bik] malinis at ma- 
bangong hangin 2: [Seb] maaliwalas. 

h6-yak/mdmag a ha-yak, hu-md-yak, 
ha-yd*kin [ST] : lumakad sa tubigan 

Cf LUNOY. 

Ha-ydn! pdd. : pagpapahayag ng kasi- 
yahan o paglantad var Ayan! Cf Heto!, 
Narito! 


ha*ydng png [Hil Seb] : tihaya. 

ha*ydng pnr : nakakalat gaya ng mga 
butil o mga damit, upang matuyo sa 
a raw o hanerin : bii ad, hayhay 3 , yang- 


yAng. 

hd*yap png 1 : talim ng anumang ka- 
sangkapang nakasusugat 2 : talas ng 

salita - pnr ma*hd*yap. 

ha*yd*pit pnr [Bik] : maliit; masikip. 

ha-ydt png [War] : prutas na pinitas 
bago mahinog o gumulang. 

ha-yaw png: kalinawan ng isang ma- 
layong tanawin. 

hd-yaw pnr [War] : bantog; kilalang- 
kilala. 


ha*ydw*ha*ydw pnr : para sa tao na 
may masamang reputasyon, hindi 
nahihiyang magpakita sa madia. 

hdy*blad pnr Kol [Ing high blood] : 
mainitin ang ulo. 

hdybol png Kol 1 : bahay 2: [Ing high 
ball] inuming malakas makalasing. 


hdyd-awt png [Ing hide-out] : lihim 
na pook na maaaring pagtaguap. 

hay-du png [Ifu] : malanday at pari- 
sukat na basket na karaniwang gina- 
gamit sa pangunguha ng suso. 

hay-hdy png 1 : hanging sariwa o ma¬ 
linis; hihip ng hangin : simoy 2 : 
hanay; hilera 3: [Seb Tag] mga damit 
o puso ng mais na nakaayos nang 
pahanay upang tuyuin sa araw o 
hangin 4: [Seb] sampay. 

hd*yin png 1 : pag-aalay ng isang sa- 
kripisyo o pagdudulot ng parangal: 
HANDOG 1 , panagidaton 2: varyant ng 

hain. 


hdy-is’kul png [Ing high school] : ma¬ 
taas na paaralan. 

hayk pnd mag*hdyk, ma*ki*pag* 
hdyk [Ing hike] : maglakad nang ma- 
layo. 

hdy-king png [Ing hiking] : paglalakad 
nang malayuan. 

hdy-klas pnr [Ing high class] : kabilang 
sa mataas na uri C/'klas. 

hay-ku png [Jap haiku] : haiku. 

hay a ngd pnd mag*hay*ngd, i-hay 

ngd [ST] : gulatin ang mga aso. 

i 

ha*yd png 1: pangkalahatang direk- 
siyon ng ilog, daan, at iba pa 2: pang¬ 
kalahatang kiling ng mga pangyayari, 
pampublikong opinyon, at iba pa : 

trend -pnd hu*ma*yd, i*ha a yd. 

ha*yo png [Hil] : palayaw. 

Ha*y6! pdd : salitang sinasambit kapag 
may pinaaalis o inuutusan : L.ak,ad!, 
Sige!, Sulong! 

ha*y6d pnr 1: iPiserable; nagdurusa 

Cf MARAWAL, KARUMAL-DUMAL 2: kina- 

yas na balat ng kawayan o punong- 
kahoy. 


hd-yok png Bot : baging ( Tetrastigma 
harmandi) , 10 m ang haba, berde ang 
bunga, at pampalasa ang dahon var 
ayok. 

ha*y6k png .; pnr : labis na gutom; ma- 
tinding gutom; nanghihina dahil sa 
gutom : DAYUKDOK. 

Ha-y6n! pdd: pagtuturo sa isang bagay 
na nasa malayo var Hayun !: Naroon ! 

hd-yop png [Bik Hil Seb Tag War] 1: 
anumang nilikhang may buhay ma- 
liban sa mga halaman Cf bestiya, 

BRUTO, DAMBUHALA, DAMUL.AG : ANIMAL, 

mananAp 2: tao na malupit. 
haytl png : balyan. 

ha-yu-hay png: pagyungyong at pag- 
ugoy ng mga dahon dahil sa ihip ng 
hangin Cf hapay, laylay, wasivv^as : hu- 

YONHUYON, TABYOG, WAGAYWAY. 


ha*yu # ma png : pagtahi ng mga sira 
sa lambat Cf lala : sulsi. 


ha-yum-pMi png: pagganap sa isang 
gawain na may intensiyong saktan 
ang iba. 

Ha-yun! pdd : varyant ng Hayon! 

ha*yung*ha # y6ng pnr : sariwa o lun- 
tian pa gaya ng luntiang gulay o 
anumang bahagi ng halaman. 


ha*yun-ha*y6n png [Seb War] : imbay. 

hdy wey png [Ing highway] 1: pangu- 
nahing lansangan na nag-uugnay sa 
bayan at lungsod 2 : alinmang pangu- 
nahing daan : highway. 

hd*zard png [Ing] : panganib. 

haze (heyz) png [Ing] : pagdumi ng 
atmospera sanhi ng usok, alikabok, 
o polusyon. 

Hb, daglat (eyts-bi) Med [Ing] : hae¬ 
moglobin. 

HBM, daglat (eyts-bi-em) [Ing] : 
Her/His Britannic Majesty. 


H-bomb (eyts bam) png [Ing]- : ma- 
pamuksang bombang hydrogen. 

He! pdd : pahayag ng paghamak. 

He, symbol (eyts-i) Kem [/ng] : helium. 

he pnh [Ing] : tawag sa lalaki Cf she. 

head (hed) png [Ing] 1 : ulo 2: pinuno. 

head band (hed band) png [Ing] : 
bandanang isinusuot sa ulo bilang 
dekorasyon o para hindi mapunta 
ang buhok sa mukha. 

head count (hed kawnt) png [Ing] : 
pagbilang sa bawat indibidwal; dami 
ng tao sa isang pangkat. 

header (hed-er) png [Ing] 1 : safutbol, 
tfra o pasa na ulo ng atleta ang gina- 
gamit 2: tisa o bato na nakalagay 
nang patayo sa pader. 




headgear 


323 


hell 


headgear (hed-gir) png [Ing\ : som¬ 
brero o kasuotan para sa ulo. 

headlight (hed-layt) png [Ing] : ma- 
laking ilaw sa harap ng auto, trak, at 
katulad na sasakyan. 

headmaster (hed-mas-ter) png [Ing] : 
punongguro; prinsipal ng paaralan. 

headquarters (hed-kwar-ters) png 
[ Ing\ : punong himpilan; pampanga- 
siwaang sentro ng isang samahan; 
pook o himpilan ng komandante 
militar : kuwartel. 

headrest (hed-rest) png [ Ing] : ba- 
hagi ng upuan at suhay para sa ulo. 

headroom (hed-rum) png [Ing] : es- 
pasyo sa itaas ng ulo ng drayber o 
pasahero sa loob ng sasakyan. 

healer (hMer) png [ Ing] : tao nanang- 
gagamot o bagay na nakapagpapa- 
galing Cf ARBULARYO. 

health (helt) png [Ing] : kalusugan. 

hear (hir) pnd [Ing] 1 : makarinig 2: 
makinig; malaman sa sulat o telepono 
3: maghanda sa pagsunod sa utos. 

hearing (hi*ring) png [Ing] 1: kakaya- 
han na makarinig : pandinig 2 : lawak 
na kariringgan ng tunog 3: bista. 

heart (hart) png Anci [Ing] : puso 1 . 

heartburn (hart-bern) png [Ing] 1: 
Med nakapapasong kirot na nararam- 
daman sa sikmura at lalamunan : 
kardiyalhiya 2 : pagseselos; pananag- 
hili. 

heart pea (hart pi) png Bot [ Ing] : 
parol-parolan. 

heat (hit) png [Ing] 1 : pagiging mai : 
nit 2: Pis anyo ng enerhiya mula s'a v 
walang takdang galaw ng mga mole¬ 
cule 3: panahon ng paglalandi ng 
isang babaeng hayop : estrus. 

heater (hi*ter) png [Ing] : gamit para 
sa pagpapainit ng kuwarto, kotse, 
tubig, at iba pa. 

heatproof (hit-pruf) pnr [Ing]: hindi 
tinatablan ng init. 

heatwave (hit*weyv) png [Ing] : ma- 
tagalan at abnormal na tag-init. 

heaven (he-ven) png [Ing] : langit. 

heavy (he-vi) pnr [Ing] 1 : mabigat; 
mahirap buhatin; tao na mataba o 
malaki 2: malubha, matindi 3: ma- 
lawak 4: seryoso ang himig o dam- 
dam in 5: Pis nagtataglay ng higit sa 
karaniwang mass, tumutukoy lalo na 
sa mga isotope at compound na nag¬ 
tataglay ng mga ito. 

heavy check (he-vi tsek) png [Ing] : 
sa huweteng, uri ng lapis na kulay 
pula ang tasa at sadyang ginawa upang 


ipambflog o ipangkuskos sa mga taya 
sa papelitos. 

heavy duty (he-vi dyu-ti) pnr [Big] 
1 : matibay at matagal masira 2 : sa 
kalakal, may mataas na taripa. 

heavyweight (he-vi-weyt) png [Ing] 
1: sa boksing, atletang higit sa 81 kg 
ang timbang 2: tumutukoy sa atletang 
ito 3: tao, hayop, o bagay na higit sa 
karaniwan ang bigat 4: mahalaga o 
maimpluwensiyang tao. 

he-bil-ya png [Esp jebilla] : metal na 
panghugpong sa sinturon, tirante, at 
katulad : buckle. 

Hebrew (hf-bru) png [Ing] 1 : tao na 
kabilang sa lahing Semite, nagmula 
sa sinaunang Palestina at tradisyonal 
na mga ninuno sina Abraham, Isaac 
at Jacob 2: Israelita; H-udyo 3: wika 
ng lahing ito : Ebreo. 

hectare (hek-tar) png [Ing] : ektarya. 

hecto- (hek-to) pnl [Grk] : sandaan. 

hedonism (he-do-m-sim) png [ Gri] 1: 
paniniwala sa pagtatamasa ng kasiya- 
han bilang pinakamainam na kala- 
gayan at angkop o tanging layuniri 
ng tao 2: gawi na batay dito 3: pagha- 
hanap ng kasiyahan. 

heel (hil) png [Ing] : sakong. 

he-gedong png Mus [Tbo] : instru- 
mentong de-kuwerdas ng mga Tiboli 
ng South Cotabato na may dalawang 
kuwerdas. 

hegemony (he-dye-mo-nf) png [Ing 
Cm] : gahum. 

Hegira (he-gay-ra) fmg [Am] : paglisan 
ni Muhammad sa Mecca patungong 
Medina noong AD 622 na Simula ng 
pagkabuo ng unang komunidad na 
Muslim. 

he*g6t png [Ifu] : isang bungkos ng 
tabako. 

He*h6*ba png [Esp Jehova] : Jehovah. 

height (hayt) png [Ing] : taas. 

heinous (hay-nus, he-nyus) pnr [Ing] 

: labis na malupit o karumal-dumal. 

heinous crime (he-nyus kraym) png 
[Ing] : karumal-dumal na krimen. 

heir (ir) png [Ing] : tagapagmana ng 
pag-aari, ranggo, o katangian. 

h6-ke png [Esp jeque] : pinunong 
Muslim. 

he-kef png [Tbo] : pambabaeng aba- 
loryo na may kapal na 3.81 sm, 
nananaig ang kulay itim, pula, at 
puting butil, at isinusuot na palibot 
sa leeg C/tsoker. 

h6*ko png [ Tsi] 1 : sawsawan na mula 
sa tining ng hipon o isda 2: tining o 


latak ng patis na nakukuha sa paglu- 
luto nito Cf TOYO, PATIS. 

heda-t!*na png [Esp gelatina] : agar- 
agar, gulaman. 


he*la-ti*n6*so pnr Kem [Esp geiati- 
noso] : katulad ng helatina. 

h6-le png 1 ; pagpapatulog sa bata sa 
pamamagitan ng mga awiting nauu- 
kol sa mga sanggol 2: pagkukunwari 
3: paglalambing. 


hede-hede pnr 1 : bahagi ng kawika- 
ang “helehele bago quiere,” nagku- 
kunwang ayaw kahit ibig 2 : pakipot. 

Heden png [Ing] : asawa ni Menelaus 
na kapatid ni Agamemnon. 

helenium (he-le-nyum) png Bot [Gri 
Lat] : halaman (genus Helenium) na 
namumulaklak ng kahawig ng daisy. 

helianthemum (hel-yan-te-mum) png 
Bot [Gri Lat] : halaman (genus He¬ 
lianthemum) na namumulaklak ng 
hugis-platito. 


helianthus (hel-yan-tus) png Bot [Ing]: 
anumang halaman na kabilang sa 
genus Helianthus, gaya ng mirasol. 

helichrysum (he-li-kii-sum) png [/ng] : 
halaman (genus Helichrysum) na na- 
nanatili ang anyo ng bulaklak kahit 
na matuyo. 


helicon (he-li-kon) png[Ing] : malaki 
at pulupot na baho ng' tuba na pina- 
tutugtog ng musikero nang nakaikot 
sa ulo at nakapatong sa balikat. 

heliconia (he-li-kon-ya) png Bot [Ing]: 
maliit na halaman ( Heliconia specta- 
bilis) na kahawig ng saging, tansuing 
lunti ang dahon na may bahid na 
kulay kapeng mamula-mula ang gilid. 

h e d i • k6 p • t er png [ Ing helipcopter] : sa- 
sakyang nakalilipad sa pamamagitan 
ng elising umiikot sa tuktok nito, at 
lumiiipad at bumababa nang patayo. 

heliograph (hel-yo-graf) png [Ing] : 
aparatong pansenyas na gumagamit 
sa sikat ng ai aw sa pamamagitan ng 
nagagalaw na salamin. 

heliometer (hel-yo-mf-ter) png [ Ing]: 
instrumentong pansukat sa mga ang- 
gulo sa pagitan ng dalawang bituin 
at ibang lawas pangkalawakan. 

heliotropism (hel-yo-tro-pi-sim) png 
[Ing] : direksiyonal na pagtubo ng 
halaman bilang tugon sa liwanag. 

helium (hil •yum) png Kem [Ing] : 
element na inert at tila gas (atomic 
number 2, symbol He). 

helix (hi-liks) png [Ing] : paikot-ikot 
na kurba, gaya ng ispring. 

hell (hel) png [Ing] : impiyerno. 



Hellenic 


1 


324 


heodinamika 


Hellenic (he*le*nic) pnr[Ing] : kaug- 
nay o hinggil sa Hellenism. 

Hellenism (hede*m-sim) png [ Ing ] 
1: katangian o kulturang Griyego, 
lalo na ng sinaunang Greece 2: pag- 
aaral o imitasyon ng kulturang Gri- 
yego. 

Hellenist (he*le*mst) png [Ing]: dalub- 
hasa o tagahanga ng wika o kulturang 
Griyego. 

Hellenistic (he«le-ms-tik) pnr[Ing] : 

tumutukoy o kaugnay ng panahon 
ng maunlad na wika at kulturang 
Griyego mula sa pagkamatay ni Ale¬ 
xander Ang Dakila noong 323 BC 
hanggang sa pagkatalo nina Cleo¬ 
patra at Mark Anthony kay Octavius 
noong 31 BC. 

Hello! (he*low) pdd [Ing] 1: pahayag 
ng impormal na pagbati o pagkagu- 
lat 2 : gamit sa Simula ng usapan sa 
telepono. 

h£l*met png [ Ing] : sombrerong pan- 
sanggalang na ginagamit ng mga 
sundalo sa panahon ng digma o ng 
mga trabahador sa konstruksiyon : 

ALMETE. 

helminthiasis (hel*mmthi*ya-sis) png 
Med [Ing] : sakit sa pagkakaroon ng 
parasitikong bulate sa katawan. 

help png [Ing] 1: tao o bagay na tu- 
mutulong 2 : katulong. 

t % 

help pnd [Ing] 1: magbigay ng paraan 
sa tao o iba pa upang makamit ang 
kailangan o hangad 2 : maglingkod. 

hem png [Ing] : gilid ng piraso ng 
tela, lalo na ang nilililip. 

h6*ma*t6- pnl [Ing] : haemato-. 

he*m6*lo png [Esp gemelo] : salamin 
na ginagamit sa panonood ng pag- 
tatanghal Cf iargabista. 

h6*mi -pnl[Ing] : nangangahulugang 
“kalahati.” 

hemjehordate (he-mukor-deyt) png 
Zoo [Ing] : invertebrate (phylum He- 
michordata ) na marino, hugis bulate, 
at kabilang sa notochord sa yugtong 
larva. 

9 

H6-mi*nis png [Esp Geminis] : Gemini. 

hemipterous (he-mfp-te-rus) pnr [Ing] : 
kabilang sa pangkat ng mga kulisap, 
gaya ng surot, kuto, at iba pa, na 
may pantusok at pansipsip na bahagi 
ng bunganga. 

hemisphere (he*mis*fir) png [Ing] 

1 : kalahati ng sphere 2 : kalahati ng 
mundo ayon sa hati ng ekwador o 
ng linya na dumaraan sa mga polo : 


EMISPERYO; HATING-DAIGDIG, HILAHID 3 , 
HILIHID. 

h6*mo- pnl [Ing] : haemato-, hal he¬ 
moptysis. 

hemoptysis (he-mop-ti-sfs) png Med 
[Ing] : sang-or. 

hemp pngBot [Ing] 1: halaman ( Can¬ 
nabis sativa) na katutubo sa Asia at 
napakikinabangan dahil sa himaymay 
o sa droga na marihuwana 2 : ang 
himaymay o droga ng halamang ito 
3: anumang halaman na mapagku- 
kunan ng himaymay, tulad ng abaka. 

hen png [Ing] : babaeng ibon, lalo 
na ang domestikado. 

he*ne*a*l6*hi*k6 pnr [Esp geneajogico] : 
hinggil sa henealohiya. 

he*ne-a-lo-h(s-ta png [Esp gmealogista ]: 
tao na nananaliksik sa pinagmulan ’ 
ng isang angkan. 

he # ne*a*lo*hf*ya png [Esp gmeabgia\ : 
kasaysayan ng pinagmulan ng mga 
ninuno ng isang angkan: genealogy, 

TALAANGKANAN. ' ' 

he m f\e*rQ*d6r png[Espgenerador] : ge¬ 
nerator. 

& 

he-ne-r^l png Mil [Esp general] : pina- 
kamataas na pinuno ng isang huk- 
bong militar : general. 

he*ne*r£*la png Mil [Esp generala] : 
asawa ng heneral; babaeng heneral. 

he-ne*ra*li-d6d png [Esp generalidad] : 
opinyon o panukala na nagtatang- 
kang saklawin ang lahat ng bagay o 
katotohanan. 

he*ne*ra*li*sd pnd mag*he*ne*ra*li*s^ v 

he*ne*ra # li*sa*hfn [Espgeneralizar] : 
lahatin; saklawing lahat. 

he*n6 v ra"li*s6*do pnr [Esp generaliza- 
do] : nilalahat; sinaklaw o sinasaklaw 
lahat. 

he*ne*ra*li # sas a y6n png [Espgeneral! 
zacion] t: pangkalahatang proposis- 
yon na nabuo mula sa mga partikular 
na kaso : generalization 2 : pagbuo 

ng gayong proposisyon : generali¬ 
zation. f 

# 

he*ne*ras’y6n png [Esp generacion] : 
salinlahi. 

he*ne*ra*tf*ba pnr [Esp generativa/vo] : 
may kakayahang magbuo at magpa- 
rami, he*ne # ra*tbbo kungpanlalaki. 

he*n6-ri*k6 pnr [Esp generico] : kata- 
.ngian ng isang bagay na hindi naiiba 
sa karamihan. 

he*ne*r6*si"d4d png [Esp generosidad ]: 
pagiging mapagbigay; kabutihang- 
loob. 


he*ne*r6*so pnr [Esp generoso] : ma¬ 
pagbigay; may magandang kalooban. 

H6*ne*sis png [Esp genesis] : ang unang 
aklat sa Bibliya na nagsasaad ng 
kasaysayan ng paglikha ng sansinu- 
kob at sangkatauhan : Genesis. 

he*ne*tbkS png [Esp genetica] : sangay 
ng biyolohiya ukol sa pag-aaral ng 
heredity at varyasyon ng mga orga- 
nismo : genetics. 

he*ne*ti # k6 pnr [Esp genetico] : hing¬ 
gil sa henetika. 

hen*hf # b re ^pngBot [Esp jmgibre] : luya. 

henna (he*na) png [Ara hinna] 1: ha¬ 
lamang tropiko ( Lawsonia inermis) 
na may pula o puting bulaklak 2 : 
pulang tina mula sa dahon nito na 
gamit sa buhok. 

4 henry (hen-ri) png Ele [Ing] : yunit 
* na metro-kilogramo-segundo ng in¬ 
ductance, katumbas ng isang sirkito 
kapag ang daloy ng koryente na isang 
volt ay nalilikha ng isang current sa 
sirkito na nagbabago sa bilis na isang 
ampere bawat segundo. 

hen-si"y&*na pngBot [Espgenciana] : 
alinman sa halaman (genus Gentiana) 
na may asul, puti, pula, at dilaw na 
mga bulaklak : gentian. 

Hen-til png [Esp gentil] 1: tao na hindi 
kabilang sa lahing Hudyo, isang pa¬ 
raan noon upang ibukod ang Kristi- 
yano sa Hudyo 2: pagano; di-binyagan. 

hervtil pnr [Esp gentil] 1: mayumi, 
mahinhin 2 : sa pauyam na himig, 
labis na pino o aral na pagkilos 3 : 
Alp pagano. 

hen*ti*l£’sa png [Esp gentileza] 1: ka- 
yumian; kahinhinan 2 : kakisigan o 
pagiging kagalang-galang. 

he*nu*plek*si*y6n png [Esp genufle¬ 
xion] : pag-aantanda, pagkukrus. 

hen-wbno pnr [Esp genuino] \ tunay, 

totoo Cf KATUTUBO. 

h6n-yo png [Esp genio] 1: napakatali- 
nong tao : genius 2: Lit Mil mahiwa- 
gang espiritu sa loob ng lampara ni 
Aladdin na nakapagdudulot ng anu¬ 
mang tadong kahilingan sa sinumang 
makakuha ng lampara : genie. 

h6*o*d6-si*k6 pnr [Esp geodesico] : 
tungkol sa heodesya, lalo na sa pag- 
susukat o pagsusurvey ng lupa. 

he*0*d6s*ya png [Esp geodesin] : sangay 
ng matematika na may kaugnayan sa 
hugis at lawak ng lupa o ng malalawak 
na bahagi nito. 

he-o-dl*na*mi'k^ png [Esp geodind- 

mica] : geodynamics. 









• h 




1 'I 


mm 


i aUidiiiM 



heograpiko 


325 


Hermano 


he*6*grd*pi*k6 pnr [Esp geografico ] : 
hinggil sa heograpiya. 

he*6*gra*pi*ya png [Esp geografia] : 

pag-aaral sa katangiang pisikal ng 
mundo, mga yaman nito, likas at 
pampolitikang pagkakahati, klima, 
mga produkto, populasyon, at iba 
pa; ang katangiang pisikal ng isang 

pook : GEOGRAPHY. 

he-6*gra-p6 png [Esp geografo] : da- 
lubhasa sa heograpiya : geographer. 

he*o*kf*mi*k6 png [Esp geoquvmica ] : 
agham ng pag-aaral sa mundo, mga 
bato, at mineral nito. 

he«6*lo-g6 png [Esp geologo ] : dalub- 
hasa sa heolohiya : geologist. 

He*0*l6*hi*k£ pnr [Esp geological • 
kaugnay o alinsunod sa heolohiya : 
geologic. 

heo'lo'hf'ya png [Esp geologia] : agham 
ng mundo, kasama na ang mga kom- 
posisyon, estruktura, at pinagmulan 
ng mga bato. 

he*o*m£ivsi*y£ png [Esp geomancia ] 

1: sining ng pagsasaalang-alang sa 
mabuting kapalaran o suwerte sa 
pagtatayo ng gusali : geomancy. 

he*0'me-tri*ya png [Esp geometna] 1: 
sangay ng matematika tungkol sa ka- 
tangian at kaugnayan ng mga punto, 
linya, rabaw, at solid 2 : relatibong 
kaayusan ng mga bagay o bahagi : 

GEOMETRY. 

he'O'pf'Si'kd png [Esp geofisica ] : 
pisika ng mundo : geophysics. 

he-o-po-lhti-k£ png [Esp geopolitical : 
pag-aaral ng heograpiya, demogra- 
piya, a-t iba pa bilang makabuluharig 
impluwensiya sa politika ng bansa : 

GEOPOLITICS. 

he*0‘r6*ma png [Esp georamal : malaki at 
hungkag na globong may nakala- 
rawang mapa ng rabaw ng mundo 
at makikita ng manonood na nasa 
loob nito : georama. 

heo*s6n*tri-k6 pnr : pagtanaw mula 
sa sentro ng daigdig : geocentric. 

he*0*t6rmi'k6 pnr [Esp geotermicd\ \ 
kaugnay sa, nagmula sa, o bunga ng 
init sa ilalim ng lupa : geothermic. 

he*0*tro*pis*mo pnr [Esp geotropismol • 
pagtubo ng halaman na may kinala- 
man sa gravity. 

Hep! pdd 1: pabulalas na sagot sa 
isang tumatawag : Ho!, Hoy!, Po! 2 : 
salitang sinasambit bilang babala sa 
pagkakamali o panganib. 

h6*pa png: pinaikling hepatitis. 


h6’pa*rin pngBioKem [Ing\ : polysac¬ 
charide na may sulphur na matatag- 
puan sa iba’t ibang organ at tissue 
na pumipigil sa pamumuo ng dugo. 

hepatitis (he-pa-taytis) png Med 

[Ingl : pamamaga ng atay gaya ng 

Hepatitis A, na sanhi ng virus, 

nakukuha sa pagkain, at nagdudulot 

ng lagnat at jaundice; Hepatitis B , 

malubhang hepatitis na sanhi ng virus, 

nakukuha sa impektadong dugo, at 

nagdudulot ng lagnat, debilidad, at 
• ^ • 


jaundice. 

he'pa*tu*ra png [Esp jefatural : opi- 
sina ng hepe. 

h£"pe png [Esp jefel 1: puno ng pu- 
lisya Cf tsip 2 : pinuno o kinikilalang 
pinuno ng anumang pangkat: boss. 

Hephaestus (hi*fes*tus) png [Gril : 
sa mga sinaunang Griyego, diyos ng 
apoy at pagpapanday : Vulcan. 

h6p*ta- pnl [Gril • pito. 

h6p-ta-g6n png [Ing\ : hugis na pito 
ang gilid at anggulo. 

heptameter (hep»ta-mi-ter) Lit png 
[Ingl : sa panulaang Ingles, linya o 
berso na may sukat na pitong feet. 

heptathlon (hep*tat*lon) pnglsp [/ng] : 
paligsahan na may pitong yugto at 
karaniwang pambabae. 

H6-ra pngMit [Orel : diyosa ng kaba- 
baihan at may asawa : Juno. 

h6*rak png [Bikl : habag. 

h4*rald png [Ingl 1: opisyal na taga- 
pagbalita 2 : tagapanguna. 

he*r6l*di*k6 png [Esp heraldica ] : he¬ 
raldry. 

heraldry (he-ral-drf) png [Ingl 1: ag¬ 
ham ng paggawa ng mga eskudo 2 : 
mga tungkulin ng herald: heraldika. 

he*r6n*yo png Bot [Esp geraniol • tila 
damo o palumpong (genus Geranium ) 
'na may bungang hugis tuka ng tagak. 

he*r£r*ka png [Espjerarca] : punong 
pari; arsobispo. 

he-r^rki'kd pnr [Esp jerarquicol : may 
sinusunod na herarkiya. 

he # rar-khya png [Esp jeraquia] 1: sis- 
tema ng pag-uuri sang-ayon sa kaka- 
yahan o kalagayang panlipunan, 
pangkabuhayan, o pampolitika 2 : 
seryeng nakahanay sang-ayon sa 
ranggo 3: organisasyon sa pamunu- 
ang pansimbahan : hierarchy. 

herb png Bot [Ing\ : yerba. 

h6r*ba a bu*w6*na png Bot : yerbabu- 
wena. 


h6r-ba*Iist png [Ing\ 1 : manggagamot 
na yerba ang gamit 2 : arbularyo. 

herbarium (her*bar*yum) png [Ingl 
1: koleksiyon ng pinatuyong halaman 
2 : libro, silid, o gusali para dito. 

herbicide (her*bi*sayd) png [Ingl ' 
lason sa halaman. 

herbivore (her*bi*vor) png [Ingl s 

hayop na halaman ang pagkain. 

herd png [Ing\ 1 : kawan 2: pastol 3: 
pangkat ng mga tao. 

heredity (he*re*di*ti) png [Ingl 1 • sa 
henetika, pagpapamana ng pisikal o 
mental na katangian sa mga salinlahi 
2 : ang mga katangiang ito 3 : mga 
minana ng isang indibidwal. 

heresy (he*re-si) png [Ing\ 1 : sa sim- 
bahang Katoliko, paniniwala o gawi 
na laban sa doktrina 2 : pangyayaring 
ganito 3: a opinyon laban sa nor¬ 
mal na pinaniniwalaan b halimbawa 
ng pangyayaring ito : erehiya. 

heretic (he*re*tik) png [Ingl 2 erehe. 

he*rfng-ga png [Esp jeringa] 1 : Med a 

tubong may bokilya at piston o bul- 
bo para sa pagsipsip o pag-aalis ng 
likido sa isang pinong agos; ginaga- 
mit sa siruhiya b katulad na kasang- 
kapang may butas na karayom para 
sa pagpapasok sa ilalim ng balat : 
syringe 2 : anumang katulad na kas- 
angkapang ginagamitia paghahardin, 
pagluluto, at iba pa : syringe. 

he*ring*gfl*ya png Med [Esp jeringuillal : 
pang-ineksiyon, panturok varhirin- 
ggilya : heringga. 

heritage (he-ri-teyds) png [Ingl 1: 
anuman na maaaring manahin 2 : 
minanang buhay, benepisyo, at iba 
pa 3 s pamana : erensiyA. 

her*md v na png [Espl t : kapatid na 
babae 2: pantawag sa nakatatandang 
kapatid na babae 3: babaeng relihi- 
yosa 4 : pinaikling tawag sa hermana 
mayor; hermano kung lalaki Cf 
manang, manong. ■ 

her-m^-na ft\a*y6r png [Espl 1 • pina- 

kamataas sa kapatiran panrelihiyon 
2: nangangasiwa o punong-abala sa 
mga gawaing relihivoso, gaya ng pista; 

her*m6*no ma*yor kung lalaki. 

herman*d4d png 1 : Pol [Espl puwer- 
sang militar sa kanayunan noong 
panahon ng Espanyol 2: kapatirang 
panrelihiyon. 

Herm4*ni*k6 png [EspgmnanicoY : may 
katangiang German. 

* 

Her*m4*no Pu*le png : Apolinario 

dela Cruz. 


r 




hermanos terceros 

hermanos terceros (her-ma-nos ter- He 

se-ro) png : mga kasapmg lego oka- L 
raniwang mamamayan ng Ikatlong p 

Orden. ^ 

hermaphrodite (her-ma-fro-dayt) png 

[Ing] 1 : Zoo hayop na may organ n€ 
n g lalaki at babae 2: Bot halaman na v 
may stamen at pistil sa iisang bulaklak 
3: tao o bagay na taglay ang katangiang * 
panlalaki at pambabae. h€ 

hermaphrodite (her-ma-fro-di-tik) pnr 1 
[Ing] : androgynous 1 . 1 

hermdn png [ Esp germen] : pinang- 5 
galingan, pinagmulan : suloy. 

hermeneutics (her-me-nyu-tiks) png 
[Ing] : ermenyutika. ( 

her-mi-ndl pnr [Esp germinal ] : tumu- 
tukoy sa likas na katangian ng mi- h 

krobyo. 

her*mi*nas'y6n png [Esp germination ] ^ 

1: pagsisimulang tumubo o lumaki 

2: Bot a paglaki bilang halaman, 
mula sa pagiging buto, espora, bulbo, 
o katulad b pag-usbong; pagsuloy. 

her-mi-na-ti-bo pnr [Esp germinativo ] 

: sumisibol; umuusbong. 
her-mit png [Ing] : ermitanyo. I 

hermitage (her-mi-tads) png [Ing] : 
tirahan ng ermitanyo; ermita. I 

hernia (her-nya) pig Med [Ing] : luslos. 

hero (hi-ro) png [Ing] 1: bayarn 2: 
magiting na mandirigma 3: bida sa 
tula, kuwento, dula, pelikula, at iba 

pa. 

h£*ro png [Esp hierro] : tatak o marka 
sa mga baka, kabayo, at iba pang 
hayop bilang tanda ng pagmamay- 
ari sa mga ito. 

he-ro-gli-pi-k6 png [Esp jerogUfico] 1: 
sinaunang paraan ng pagsulat sa 
Ehipto na gumagamit ng mga karak- 
ter na larawan 2 : anumang katulad 
nito ang bisa : hieroglyphics. 

heroin (he-ro-win) png [Ing] : droga- 
na panlunas sa sakit ng katawan ngu- 

nit nakasusugapa. 

heron (hi-ron) png [Ing] : tagak. 

h6r*pes png [Ing] : sakit ng pagkaka- 
roon ng butlig na sanhi ng virus. 

hertz (herts) png [Ing] : isang yunit 
ng dalasan, katumbas ng isang siklo 

bawat segundo. 

he-run-di-yo png Ora [Esp gerundio] : 
gerund. 

HeTU'sadem png [Esp Jerusalem] : 
banal na lungsod ng mga Hudyo, at 
maging sa. mga Kristiyano at Muslim, 
matatagpuan sa mga burol ng Judea, 
30 km mula sa Hog Jordan : Jerusalem. 


326 


Hesperides (he-sper-i-diz) pngMit 
[ Ore] : mga anak na babae m Hes¬ 
perus na nagsisilbing mga bantay ng 
gintong mansanas sa hardin na ma¬ 
tatagpuan sa kabundukan ng Atlas. 

H6s*tas png Lit : sa pasyon, isa sa dala- 

wang magnanakaw na ipinakong 
kasama ni Kristo at umupasala kay 

Kristo. 

hes-tas-y6n png Med [Esp gestacion] 

1: proseso ng pagbubuntis mula pag- 
lilihi hanggang panganganak 2 : ang 
pribadong pagsulong ng isang piano, 

idea, at iba pa. 

hes'ti‘ku*las-y6n png [Esp gesticula- 
cion] \ : paghesto sa halip o bilang 
dagdag sa salita 2 : pagpapahayag na 

may hesto. 

hes‘ti-y6n png [Esp gestion] 1: re- 
medyo; lunas 2 : aksiyon; hakbang. 

hes-to png [Esp gesto] 1: galaw ng ka¬ 
tawan o bisig bilang ekspresyon ng 
isip o damdamin 2: ang paggamit tig 
ganoong kilos, lalo na sa pagpapa- 
batid ng damdamin 3: kilos upang 
makatawag ng pansin o makapagpa- 
hayag ng sidhi : gesture. 

He-su-kris-to png [Esp Jesucristo] : 

Hesus. 


hexagram 


He-sus png [Esp Jesus] : sa Kristiya- 
nismo, ang pinaniniwalaang anak ng 
Diyos Ama at tumubos sa kasalanan 

ng sangkatauhan sa pamamagitan 

ng pagkamatay sa krus : Hesukristo, 
Jkus, Jesus Christ, Kristo, Panginoon, 
Prince of Peace. 

He , sus*mar*yo , s6p! pdd [Hesus+ 
Marya+Hosep] : sa mga Kristiyano, 
katagang ibinubulalas dahil sa gulat, 
takot, panganib, at iba pa, bilang pag- 
hingi ng saklolo o tulong mula kay 
Jesus, Maria at Jose ng Bibliya : Sus- 

maryosep! 

HeS'Wl'ta png, pnr [Esp Jesuita] : mi- 
yembro ng Society of Jesus, isang 
Katoliko Romanong orden na itinatag 
noong 1534 sa Paris nina San Ignacio 
Loyola, Francisco Xavier, at iba pa 
upang gumanap ng gawaing misyo- 

nero. 

Hes a wi*ti*k6 pnr [EspJesuitico ] * maka- 
Heswita, mala-Heswita. 
Hes c wi a tis*mo png [Esp Jesuitismo] : 
kilusang Heswita. 

hetaera (hi-tir-a) png [Ing Gri ] : sa 

sinaunang Griyego, kerida o kalaguyo. 

hetaeranism (hi-tir-iz-em) png[Ing ] 
1 : sistema ng pakikiapid 2 : sama- 
amancr nas-aasawa sa isang tribu. 


He a t6 a ro png [Ing Gri heteros ] : hete¬ 
rosexual. 

he a t6 a ro a d6x png [Ing] 1 : taliwas sa 

orthodox 2 : laban o naiiba sa tra- 
disyonal o establisadong pamwala at 
pamantayan. 

heterodyne (het-er-o-dayn) pnr [Ing] : 
sa radyo, ukol sa higit na mababang 
dalasan na resulta ng dalawang halos 
magkasintaas na dalasan. 

heterogamy (het-e-rog-a-mi) png 
Bio [Ing] } reproduksiyong sexual 
ng dalawang gamete na may magka- 
ibang laki, uri, at katangian. 

heteromorphism (het er o rnor fi- 
sim) png [Ing] : pag-iral sa iba t ibang 

anyo; katangiang mag-iba. 

heteronomy (het-e-ron-o-mi) png 
[Ing] : pagpapailalim sa panlabas na 
autoridad; kawalan ng kalayaang 
moral at pagpapasiya sa sarili. 

heterosexism (het*e-r6*sexmzem) png 
[Ing] : diskriminasyon sa bakla. 

he a t6 a ro a s6 a xu a 6l pnr [Ing] : may ka¬ 
tangiang maglunggati sa kabilang sex, 
lalaki sa babae o ang kabaligtaran. 

H6 a to! pdd : itinuturo ang bagay na 
malapit sa nagsasalita var Eto! Cf 

Hayan! : Iri!, Ike! 

heuristic (hyu-ns-tik) png [Ing] . 
agham ng paraang heuristic. 

heuristic (hyu-ns-tik) pnr [Ing] 1: 
tumutulong sa pag-alam, paglutas, o 
pagtuklas 2 : sa edukasyon, natututo 
ang mag-aaral sa pamamagitan ng 
sariling pagtuklas 3 s Com tinutuklas 
r ang solusyon sa pamamagitan ng trial 

’ and error. 


hexa- (hek-sa) pnl [Ing Gri] : pambuo 

ng pangngalan at nangangahulugang 
anim, hal hexagon, hexagram. 

hexachord (hek-sa-kord) png Mus 
[Ing] : diyatonikong serye ng anim 
na nota na may semitone sa pagitan 
ng ikatlo at ikaapat, ginagamit sa 
tatlong iba-ibang pitch sa musikang 
midyibal. 

hexadecimal (hek-sa-de-sim-al) pnr 
Mat [Ing] : ukol sa sistema ng notas- 
yong numeriko na labing-anim sa 
halip na sampu ang base. 

hexagon (hek-sa-gon) png [Ing] : pi- 
gurang may anim na anggulo at anim 

na gilid : eksagono. 

hexagonal (hek-sa-gon-al) pnr [Ing ]: 
may anyong hexagon : eksagonal. 

hexagram (hek-sa-gram) png [Ing] 1 : 
pigura na hugis-bituing may anim 
na pun to, binubuo ng dalawang tat- 













hexahedron 


327 


higante 


sulok na magkapantay ang gilid, 
nakaayos nang iisa ang gitna, na 
bawat gilid ng tatsulok ay kaparallel 
sa gilid ng isa sa magkasadungat na 
sa gitna 2: Mat pigurang may 
anim na linya. 

hexahedron (hek-sa-hi-dron) png 
[Ing] : solidong hugis na may anim 
na mukha. 

hexameter (hek-am-i-ter) png Lit 
[Ing] : taludtod na may anim na pares 
ng metrikong yunit. 

Hexateuch (hek-sa-tyuk) png [Ing] : 
sa Bibliya, ang unang anim na aklat 
ng Lumang Tipan. 

Hey! pdd [Ing] : pantawag ng pansin, o 
para magpahayag ng pagkatuwa o 
pagkagulat: Hoy! 

Hezbollah (hez-bo-la) png[IngAra 
hizbullah] : pangkat ng mga militan- 
teng Muslim na Shiite na may kaug- 

nayan sa Iran at aktibo sa Lebanon. 

• • * 

Hf, symbol (eyts*ef) Kem [Ing] : haf¬ 
nium. 



Hg, symbol (eyts-dyi) Kem [Ing] : 
mercury. 

Hi! (hay) pdd [Ing] : pambati: Hello! 

Hi! pdd : pag-uutos sa mga hayop gaya 
ng kabayo at kalabaw upang lumakad. 

hi- pnl : uniaping tumutukoy sa pag- 
gaya o pag-ulit sa isinasaad ng salitang- 
ugat, Aa/higanti (hi+ganti), hidlaw 
(hi+dalaw). 


hiatus (haya*tus) png [Lat] : puwang 
sa isang serye. 


hi-bag pnd hi a b6 a gin, mang-hf-bag 

[Hil] : kagatin ang kalaban. 

hi-bdg pnr [Bik] : makapal. 

hhbal png [Tau] : galaw. 

hi-ba-16 pnr [Seb] : marunong, maalam. 

hi a b£ng pnr : sira ang isip dahil sa nar- 
kotiko, alkohol, at masidhing dam- 
damin C/'humaling, tanga : haling. 

hi'bang*b£ng png 1 : paghuhukay 
para sa halamang pantanim gaya ng 
kamote, gabe, af iba pa Cf dukal 2 : 
pagpapalawak ng fcanal. 

hi # ba*r6 png [War] : alam; dunong; 
karunungan - pnr hi*b6*ro. 

hi*b£s pnr: nabawasan ang tindi o sidhi 
gaya ng sa lagnat, bagyo, at baha Cf 

HUPA, HULAW,. TILA, KUPAS. 


hi a ba a s£n png: baklad, kural. 

hi*b£t png 1 : enigma, misteryo, hiwaga 
2: kasabihan, kawikaan 3: Pis lakas 
ng pagbatak. 

hhbaw png Bot : aligango. 


hhbay png : pagsuray-suray ng katawan 
dahil sa panghihina Cf lampa, lupaypay. 

hi-bay*b6y png : teritoryo o rehiyon 
na humahangga sa isang karagatan, 
lawa o malaking ilog Cfums. 

hib-hib png : mga tabtab sa katawan 
ng punongkahoy upang magsilbing 
hawakan sa pag-akyat. 

hf'bi png [ Tsi ] : maliit na hipong tinuyo 
matapos maasnan at maluto mrhibe. 

hi-bl png [Bik Hil Seb Tag] : pagngiwi 
ng mga labi nang halos mapaiyak 
na iCf hibik; hikbi, iyak, ngiwi : yambi. 

hi*bik png 1: pagtatapat ng isinasama 
ng loob upang humingi ng pagdamay 
2 : daing; taghoy C^tangis : bakho, 

HIMBIK, SIBEK. 

hi'bfng pnr : tabingi; di-pantay. 

hibiscus (hi-bis-kus) png Bot [Grk hi- 
biskos] : gumamela. 

hib*l^ png [Esp hebra] 1: sinulid na 
isinuot sa kirayom 2 : himaymay, gaya 
sa hibla ng abaka : fiber, i^mbal 3 : 
sapot ng gagamba. 

hi*bd png 1: paghimok ukol sa masa- 
mang gawain : budyok, pamuri, pay-ok, 

PODI, PANRAYEW, PAS AG AD, SULSOL, UDYOK, 

ulok, ulug-ulog 2 : tukso, tentasyon 
3 : pakintab, pakinang 4 : lamuyot 
-5: [Bik Tag] balahibo ng halaman o 
prutas : bulo 1 . 

hfb-og png [Bik] : sinsfn. 

hrbok png 1: paghimok na may kasa- 

mang pagpuri 2: [Tau] ingay. 

% 

hi‘b6k png [Seb Tag] 1: pagtaas at 
pagbaba dulot ng sunod-sunod na 
pagluwag at paghigpit: balbok, pal- 
pitasyon, tibok, tahip 2 : simuia ng 
pagkulo ng tubig : bulbok. 

hf'bol pngVWar] : paghihirap lumunok 
ng pag^Ki. 

hi*b6t png : larong pambata na nag- 
papalayuan ng paghagis. 

hi’budong png [Seb] : taka. 

hiccup (hik-kap) png [Ing] : sinok. 

hi*d6l*go png [Esp hijo de algo] : Espan- 
yol na kabilang sa pamilyang tiniti- 
ngala at iginagalang. 

hhd^hgo pnr [Esp hijo de algo] : ma- 
rangal at kagalang-galang : noble. 

tlhdaw pnr [Bik] : pinakahihintay, ki- 
nasasabikan. 

hide (hayd) pnd [Ing] : magtago, itago. 

hide-and-seek (hayd-end-sik) png 
[Ing] : taguan. 

hideout (hayd-awt) png [/ng] : kubli- 
han. 


hid’hid png: pagpapakain ng maysa- 
kit sa pamamagitan lamang ng pag- 
basa sa tubig o pulut ng mga labi o 
dila. 

hid ‘hid pnr : gutom na gutom. 

hid'law png [Hil Seb Tag hi+dalaw] : 
sabik. 

hid'law pnr [War] : sabik. 

hidTO*metTO^ng[£^] : instrumento 
na pansukat sa density ng tubig : 

HYDROMETER. 

hi a dug pnr [Ifu ]: kulay abong aso. 

hi'dung png Ana [Mag] : ilong. 

hid*wa pnr 1 : laban, salungat - png 
hid'wa*an 2: mail, lihis, tiwali: balis- 

KAD, PIGAR, SUHi, TUMBANG. 

hierarchy (hayrar‘ki) png [Ing] : he- 
rarkiya. 

hiero- (hay-ro-) pnl [Ing] : banal. 

hierocracy (hay-rok-ra-sf) png [Ing] 

1 : pamumuno ng mga pari 2 : kali- 
punan ng mga paring pinuno. 

hierogliphics (hay-ro-gh-fiks) png 
[Ing] : heroglipiko. 

hi*ga png: paglapat ng likod sa lapag 

Cf TIHAYA, TI MB LAV ANG, TUMBA : HIGDA, 
KERA. 

hi-ga-an png [higa+an] : bagay o gamit 
sa paghiga at pagtulog Cf banig, papag : 

DATAG', HIHIG-AN, KAMA 1 , KANTIR, KATRE. 

hi*gdb png : varyantng hikab. 

hi-gad png 1 : Zoo uod na maitim at 
may balahibong nagpapakati kapag 
nadikit sa balat ng tao C^gusano, tiias : 
alimbGbudo, atataro, igges 2 : pangil 
ng mabangis na hayop. 

hhg&d png 1 : Agr [War] : dalatan 2: 
[Hil] tabi. 

hi a gdd-hi*g^*ran png Bot: isang uri 
ng halaman ( Heliotropium indicum) 
na mula sa India : buntot-leon, 

hi*gag*d&n pnr [Bik] : mamamatay. 

hi*ga*hid png : pagdaan nang hindi 
humihinto var higahod. 

hi*gd*his png: pagpipilit na mabuhat 
ang mabigat. 

hi a ga a h6d png: varyant ng higahid. 

hhgcHa png [Seb] : kaibigan. 

hi a gd*mit png : unti-unting pagkuha 
o paggamit sa mga bagay na kakaunti 
o kakarampot na lamang. 

hi a ga-m6t png: pagtatanggal ng mga 
ugat ng gabe o iba pang halamang- 
ugat. 

hi a g£n*te png [Esp gigante] 1; Mit 
maalamat na nilikhang may anyong 
tao ngunit napakalaki at napakala- 




higantesko 


hiklab 


328 


kas : giant 2 : anuman o sinumang 
napakalaki 3: tao na hinahangaan 
sa kaniyang karera o larangan. 

hi-gan-t6s-ko pnr [Esp gigantesco] : 
napakalaki. 

hi-gan-ti png : parusang kapalit ng 
naunang pinsala o pagkakasala Cf 

VENDETTA I BALES, bALOS, BENGGANSA, 
GANTING-PARUSA, TIMM.OS. 

hi-gan-tis-mo png Med [Esp gigantismo ]: 
ang kalagayan ng pagiging higante. 

hi-gan-t6n png [Esp giganton ] : lala- 
king higante; hi-gan-tO-n6 kung 
babae. 

Hi-ga*6-non pngi isa sa mga pangka- 
ting.etniko ng mga Manobo. 

hi-g6-tang png 1: kabayarang di-salapi 
para sa pagtatrabaho 2: bayad para 
sa isang gawain. 

hi-gay png : paglalakad nang may 
pagyayabang Cf giri, lindAg. 

hi*ga*y6n png [Hil Seb War] : pagka- 
kataong ibinibigay o ipinahihintulot. 

hig-dd png [ Seb] : higa. 

hig-do png : pagtigil sa pagsasalita 
dahil sa kakulangan sa paghinga. 

high (hay) pnr [ fng\ : pagiging mataas 
o nasa itaas. 

high jump (hayjamp) png'Isp [Ing] 

1: pagtalon sa mataas na bara na 
nakapatong sa dalawang poste 2 : 
ang talon para sa isports na ito. 

highlight (hay-layt) png [Ing] : tampok 
na bahagi. 

highway (haywey) png [Ing] : haywey. 

hi-gid-hid png 1 : pagsipsip ng alak 2: 
paglubog sa tubig. 

hi-gik png: hilik; paraan ng paghihilik 

Cf HAGOK, HAROK. 

hi-ging png 1 : huni; ugong 2: tono; 
himig 3 : sa musika, paghimig ng 
konduktor bilang giya sa pagsisimula 
ng pag-awit 4 : [Bik Tag ] bagay na 
naririnig subalit hindi gaanong ma- 
unawaan : kariringgan, ulinig. 

hi-ging pnd ma-hi-ging, hi-gi-ng6n 

[Bik] : pakinggang mabuti. 
hi-ging-hi-ging png : bali-balita, bu- 

long-bulungan. 

hi-gis-ma-n6k png Bot : yerba ( Eclipta 
alba) na mabalahibo, at itinuturing 
na gamot : tinta-tinta, tultulisan. 

hi-git png 1: kalamangan 2: sobra, 
sobrante Cf lampas, putal 3: hila, 
batak 4: tan tang ng isda sa paman- 
sing - pnd m6-hi-gi-t6ni hi-gi-t6n, 
hu- mi-git.. 


hi-git pnb 1 : nakatataas o nakalala- 
mang sa paghahambing : mas, more 
2 : dagdag pa : mas, more. 

hi-gi-tan png [higit+an) : paghihilahan, 
hatakan. 

hig-kdt pnd hig-ku-t6n, hig-ku-tin, 
i-hig-kot, mang-hig-k6t : higpitan 


• • . « 


at lpitin. 

hig-ndw png : katahimikan ng paligid 
pagkatapos ng pag-ulan C/hulaw, tila. 

hig*n6y pnd hig-nu-yin, i-hig-nby, 
hu*mig*n6y [ST] : kunin; gamitin. 

hi-god pnd mang a hhgod, hi*gu*rin 

[ST] : manghagod. 

hf-gop png 1 : pagkuha paloob o pa- 
tungo sa ilalim, karaniwang sa likido 

Cf HITHIT, HITIT, SIPSIP : ANGLUP, SUYUP 

2 : paghatak o pagpapailalim, tulad 
sa bisa ng balani o uliuli. 

Hi*g6s png [Bik] s sikap. 


hi*k& png Med : sakit na paulit-ulit, 
bunga ng allergy, at nagdudulot ng 
kahirapan sa paghinga : angkjt, asma, 

ASTHMA, HAPO 2 , HUBAK, R\KONG, USANG. 

Hhka! pdd : pinaikling HalikaL 

hi*k^b pngi malalim na paghinga ng 
isang inaantok var higab : agab, 
ganggab, huy-ab, hlaam, suyaab, wawag. 

hi-k^-hos png: pagkuskosngkatawan 
ng baboy, kabayo, at iba pa laban sa 
puno, dingding, o bato. 

hi*ka*h6s pnr 1 : kinapos sa ikabubu- 
hay; kung sa negosyo, bangkarote Cf 

DUKHA, MARAUfA, PULUBI : DAHOP, LIPIT 

2: napagal at nadaig ng labis na tra- 

baho o responsabilidad. 

Hi“k6n! pdd : katagang ginagamit 
upang tawagin ang baboy ^arHekan! 

hhkang png : naghahabol na paghi- 
ngal dahil sa pagod. 


hi*g6t png 1 : [Ilk] igting 1 2: [Hil Seb , 
War] tali var hikot 3 : [War] sasaba^r 
ungin. 

hhgot-ba-l6*to png Bot : eskobilya. 

hig a p£ png [S71 : hikpa. 

hig*pit png [Bik Seb Tag War] 1 : mati- 
bay na pagkakapinid o pagkakatali 
2: pagpapatupad nang walang pasu- 
bali: estrikto 3 : init ng laban v o pa- 
ligsahan : sikkil. 

hig*p6 png [S71 : pansamantalang 
pagkakampo. 

higd^n pnd : tinipil na higit£n. 

hbgu-hop png: pagsusuob ng sarili 
sa pamamagitan ng singaw na medi- 
sinal : saumeryo. 

hi*gu*mi png: pagraahit ng gumi o 
balbas. 

hi*gu*pan png [higop+an] : marami- 
hang paghigop. 

hi'QU'P&n png, pnr [higop+an] : lalag- 
yan ng likidong sinisipsip o iniinom. 

hi*hig-6n png [ST] : kama; higaan. 

hrhip png 1 : buga, galaw, o mosyon 
ng hangin var ihip : dapyo^ simoy 2 : 
kasangkapang tubo, karaniwang pi- 
raso ng kawayan, para paningasin 
ang baga o panatilihin ang apoy : 
tayhop 3 : pagtugtog ng instrument 
tong pangmusika sa pamamagitan ng 
hangin mula sa bibig o ilong - pnd 
hi-hl-pan, hu*mi*hip, mang*hhhip. 

hi*(*tan png [Ifu] : pag-iikid ng sinulid. 

hijack (hay-dyak) pnd [Ing] : sapili- 
tang pang-aagaw sa sasakyan at mga 

sakay nito. 

hijacker (haydya-ker) pnd [Ing] : 
tao na nagsasagawa ng hijack. 


hf'kap png [Seb Tag] 1: pag-apuhap 
sa dilim 2 : pamamasyal o paglilibot 
3: pagkapailalim sa isang mabagsik 
na kulam o engkanto 4: [ Seb] salagoy. 

hrkaw png [Tsi Bik Tag] : alahas na 
isinusuot sa tainga : aretes, aritos, 
aritu, ariyos, earring, juway, pamrang, 
pamalang, suang, tingga - pnd mag* 
hi-kaw, hi-k^-wan, i-hhkaw. 

hi'ka a w£n pnr [Seb] : sakfm. 

hi a k6w-hi a k6-wan png Bot : punong- 
kahoy ( Sonneratia acida) na tumataas 
nang 20 m, may makapal at malaka- 
tad na mga dahong biluhaba, nag-iisa 
ang bulaklak, matigas ang bilugang 
bunga na maraming buto at mga ugat 
na nakalabas; kinakain ang bunga 
nito at nagagamit din sa paggawa ng 
suka; ginagawang suwelas at tapon 
ng botelya ang ugat. 

hi'kay png [Seb] : paghahanda o pre- 
parasyon -^n^mag # hf* , kay, hirmi* 

kay, i*hi*kay. 

hi-k6*yat png: paghimok sa isang tao 
upang pumayag o sumang-ayon Cf 
akit, kayag, lamuyot, rahuyo, ulok : 

ASAG, DANI 2 , LAGYAT. 

hik-bf png: pag-iyak na pabugso-bugso 
at may ingay Cf hibi, hibik, nguyngoy : 

BAKHO, SAIBBEK, SOB. 

hik*bid png [Hil] : pinatuyong baging 
na ginagamit na baklad. 

hbki png [Inghickey] : mapulang marka 
sa balat sanhi ng pasipsip na halik. 

hi-ki png: tawang impit at tahimik. 

hi-kit png : paggawa ng lambat. 

hik-l&b png: malaking pii-aso ng kame 

Cf T *MPAK : TIPAK. TIGKAL. 






hiklas 


329 


hilaw 



hik-lhs pnr : nabakbak, napigtas, o 
natanggal. 

hik*l£t png : sapilitang pagpapalaki 
ng butas sa pamamagitan ng paghila 
sa gilid nito Cf banAt, biklat, hilat. 

hik-m^t png [ Ara Mai] : sining ng 
mahika : saiamangka. 

h» a k6/mdhi a ku a in f hu a mi a k6, mang a 

hi a kd [ST] : magtawa sa nagkamali. 

hbkog png 1: uri ng lambat-bitag na 
panghuli ng hipon 2: uri ng sima sa 
isda 3: [HU Seb ] pagpapatiwakal, 
pagbibigti. 

hi a ko!-hi a k6l pnd hu a mi a kol-hi a k6l, 
mag a hi a kol-hi a k6I, i*hi*kol-hi-k61 

[Bik] : kumawag-kawag, kumislot- 
kislot. 

hi-kom pnd mag*hi*kom, i a hf a kom, 
hi a ku a min [ST] : itikom ang bibig. 

hik-pa png : pagnanakaw o pagdam- 
bong sa mga abandonadong bahay 
o gusali : higpa, looting. 

hik*tas png '[Bis] : uri ng baklad. 

hik a wat png : varyant ng sikwat. 

hHa png 1: batak 2: pagkaladkad 3: 
ang bagay na binabatak o kinaka- 
ladkad 4 : karga o lulan ng isang 
sasakyan 5: paghikayat o paghimok 
na gumawa o sumali 6: Mus Lit [ST] 
awiting-bayan sa pamamangka. 

hM& png Med : isang uri ng hindi pa 
malalang ketong. 

hMab png 1: pagtambok o paglago 2: 
pag-alsa ng masa ng tinapay 3: pag- 
salut ng tiyan o bituka 4 : pagkilos ng 
fetus sa sinapupunan. 

hi'ld a ba png : sa sinaunang lipun£ng 
Bisaya, tinubo sa pandaraya var laba. 

hida-ba pnr [War] : mahaba. 

hi*ldi a bi png : pagkuha ng maliit na 
halaga nang hindi naialaman ng 
may-ari : balanya, kulaw, kupit, ku- 
wetsa, umit. 


north, paraiaya 2 : rehiyon o distrito 
sa o tungo sa direksiyong ito : amiya- 

NAN, NORTE, NORTH, PARALAYA. 

hi*\a*Q&k png Bot: palumpong ( Uva - 
ria rufa) na gumagapang pataas, 5-6 
m ang taas, mabalahibo ang ilalim 
na bahagi ng dahon : hinlalagak, 

SUSONG-KABAYO, SUS6nG-KALABAW. 

HM£ a gang-kan*lu*ran png: dakong 
nasa pagitan ng hilaga at kanluran. 

HM£ a gang-sM6 a ngan png: dakong 
nasa pagitan ng hilaga at silangan. 

hi*l£'gar a y6 pnd mag*hi*la a gar*yd, 
hu a mi a la a gar a y6 [ST] : maghandang 
pahayag. 

hi a fa a g£ a si png : varyant ng alagasi. 

HMagddg png : pagnanakaw sa pa¬ 
mamagitan ng pagsasabing nalulugi 

Cf KUPIT, UMIT. 

hi a lag a p6s png : pagkawala mula sa 
pagkakagapos o pagkakatali var hu- 
lagpos : alpas; tipas. 

hi*lag*yd png [Kap ] 1: espiritu var 
hilalagyo : kalag, kaluluwa 2 : esen- 
siya o diwa 3: pagkakahawig o pag- 
kakaugnay var kahilagyuan 4: tanod 
na anghel : anghel de la guwardiya. 

hi a I^ a hid png 1: pagkabit sa damit ng 
mga mumunting bunga ng halaman 
gaya ng amorseko : kapit 2 : bahid o 
mantsa na nakuha mula sa paghipo 
ng isang bagay : bakat, huahis, kapol. 

hi a la a hid png 1: lahat na nakikita ng 
paningin : malas, panorama, tanawin, 
tingin 2 : teritoryo o rehiyong ma- 

- lawak : kontinente, sanlupain 3: he¬ 
misphere; emisperyo. 

hi*l^ a hil png] : dusa; dalita 2: ligalig; 
gulo ng loob. 

HHa-hMa png 1: isang uri ng maliit 
na lambat na karaniwang ginagamit 
sa panghuhuli ng hipon Cf lambat 

v 2: Mus Lit awiting-bayan sa marami- 
hang pagsagwan at may koro. 


3: kalabusawan, kalabuan ng tubig. 

hMa-m£n png 1 : pamamayat, pag- 
bagsak ng katawan, pangangayayat 
2: Kem langis na malapot. 

hHam a b6tj^n^mag a hMam a b6t t hu a 
mi*lam*b6t [ST] : bumili nang bu- 
mili ng damit. 

hi*l£ a mon pngBot [Hit] : damo. 

hHa*m6n pngAgr : pagbubunot ng 
damo sa paligid ng tanim na gulay. 

hHd a mos png [Seb Tag] : paghuhugas 
ng mukha var diram-os; hilam-os; 
hiram-os Cf hinaw, hugas : amloy, 
haPlot. 

hHa a mu*san png 1 : anumang maaa- 
ring gawing lalagyan ng tubig na 
panghilamos 2 : sabay-sabay na pag¬ 
huhugas ng mukha 3: pahiran ng 
dumi sa mukha Cf hinawan. 

hi*la*mu8 a m6s pnr : parang bata ang 
pag-iisip. 

hMang png 1: Zvo manok na itim ang 
balahibo 2: [Bik] sakit 2 . 


hf-l6ng*ka png [ Tbo ] : altar. 

hi*lan a tdd pnr : nakahiga sa sahig nang 
walang banig o kumot. 

hMap png : pagputol na pahilis. 

HHa a pds png: bigas na hindi maayos 
ang pagkakabayo Cf binlid. 

hi*l4;po png: pagpupunas ng mukha. 

hi*la a p6 png: ginto ha may dalawam- 
pung karat. 


h{ a las png: pagputol ng dahon ng ha¬ 
laman o saha ng saging sa pamama¬ 
gitan ng kutsilyong ginagamit para 
dito : laslas, pilAs. 


hMas pnr [Seb] : mahalay, masagwa. 

hi*l£s pnr [HU] : balisa. 

HHat png 1 : pagluwag ng sira o butas 
2: pagkaunat ng tahi Cf hiklat. 

hi # !6t png : paghiklat o pagbubuka sa 
puke. 


hi a )a a bi a g£t png Pis : lakas o batak ng 

gravity : hulog 16 ^ 

hi a la*b6 png 1 : pagkalito sa gitna ng 
nagkakagulong mga tao 2 : labulabo, 
bakbakan. 

hi a la*b6s png 1: katapusan ng lahat: 
wakas 2: varyant ng halabos. 

hi-lad png : pagbaluktot ng katawan 
ng tao dahil sumasakit ang tiyan Cf 
liyad. 

hi*lag pnr : prutas na malapit nang 
mahinog Cf maguiang, manibalang. 

hi-la*gh png 1 : ang direksiyon sa 
kanan ng isang tao na nakaharap sa 
lubugan ng araw : amiyanan, norte, 


hi a l£ a his png: mantsa Cf hilahid 2 . 

hi*la*h6d pnr : pilantod Cf hingkod. 

HMak png [Seb] : iyak. 

hi*lak*b6t png: pakiramdam na pag- 
tinghas ng balahibo dahil sa sindak. 

hMd'ko pnr [Bik] 1 : hindi sigurado 
2 : marupok, hindi matibay. 

hi*la*k6 png [hi+lako] : panindang 
pinaganda ang ayos o itsura upang 
mabili. 

hi a ia*lag a y6 pnr [ST] : magkahawig. 

hi*lam png 1 : mantsa sa balat, kadala- 
san sa mukha : bikat 2 : pananakit 
ng mata dahil sa usok o singaw: sh am 


HHat! pdd : Belat! 

hMa*th pnr : paghiga nang may kata- 
maran at pagkawalang-bahala. 

hi-latdht png 1: paraan ng paghilat 
ng tahi 2 : laki ng butas. 

hi*l6t a ma a t6 png [ST] : pagbubukas 
ng mga mata sa pamamagitan ng mga 
daliri. 

hi*lat*s6 png 1 : [Esp hilacha] sinulid 
na natanggal mula sa tela Cf himul- 
mol, nisnis : fiber 2 : ayos ng rabaw, 
gaya sa mukha o tabla : hAspe. 

hidhw pnr [Bik HU Seb Tag Tau War] 
1: hindi luto 2: hindi hinog : atA, 
biglAw, bubot, manibalAng, mura 3: 



hflay 


330 


Himalaya 


Idy hindi tapat na pagtitinginan; 
hindi ganap na pagsasania. 

hMay/wdhu*mi*lay, hid£*yan, i*hf* 

lay [Bik] : sumandal, humilig. 

hi*laying png: pag-aalis ng mga tu- 
yong dahon. 

hil*ba*na png [ Esp hilvana] : maluwag 
at pansamantalang tahi t/ar hirbana. 

hi*l6*ra png [ Esp] : pila; hanay Cf 

HAY-HAY, HALAYHAY 1 , TAIAGTAG. 

hil-hil png : tawang mataas ang tono 
subalit pinipigil sa lalamunan : ha- 
likhik. 

hi*li png Mus Lit X: oyayi 2: isang mi 
ng awiting-bayan sa pamamangka. 

hi*li png: inggit o selos G/panachili : 

APAL. 

hMib png [57] : gulib. 

hMig png 1: pahilis na ayos; tagilid : 
dapuyog 2: kagustuhan o interes 3: 
talino o talento 4: paling. 

hi*li*g£n png [hilig+an] : sandigan. 

HMi*gayr»6n png 1: pangkating etniko 
na matatagpuan sa Negros : Ilonggo, 
PanayAno 2: malaganap na wika sa 
Panay at Negros. 

hidrhid pug : varyant ng hjlahid. 

hidik/wg: ingay na likha ng paghinga 
ng isang natutulog nang mahimbing 

Cf HAJROK, HAGOK. 

hMim pnr [AT] : inaantok. 

hMi*m£*him png [57] : mga aso o pu- 
sang palaboy. 

hiding png 1: ang hinihingi: hagad\ 
hangyo 2 , kerew, kiddavv, request 2 : 
tapat at taimtim na pakiusap : claim, 
hAbol 4 , petisyon, samo - pud hu*mi* 
ling, hidi-ngin, hidbngan 3: tuon 
ng lihi o knrsunada. 

hidi-ngan png, pnr [ hiling+an] : tao o 
opisina na hinahainan ng mga petis¬ 
yon, kahilingan, apela, at katulad. 

Hidi-pdn png: Ifugaw. 

hi*1 1 -raw png Mus Lit [57] : awiting- 
bayan sa inuman. 

hi*lis png 1: Mus paging tog ngbiyolin 
2: diyagonal o patagilid na hiwa, 
gatla, o putol ng isang bagay 3: pag- 
pisil nang pahagod sa pig'sa o bukol 
upang palabasin ang nana -pnd hu* 

midis, hi-lhsin, i*hi*lis. 

hidi*s3 png: pagtatanggal ng mga kuto 
sa buhok : hiniksik, hinguto. 

hidis-kadd-may png 1: paraan ng 
paghiwa o ang piraso ng kalamay 2: 
[57] tinabas na tapiseriya na gina- 
mitan ng sinulid na ginintuan. 

hidis-pi-san png [57] : trabaho; gawain. 


hi-lit pnr [ Seb ] : liblibl. 

hidhwid pnr: nakahilig; pahilis. 

hido png : pag-ikot at pagdilim ng pa¬ 
ningin kasabay ang pagsakit ng ulo 
Cf LULA : alindaw, lilong, iJnop, li- 

PONG, LIYO. 

hido pnr 1: nagdidilim at umiikot ang 
paningin : liyo 2: magulo ang isip; 
walang malamang gawin : tuliro. 

hidod png : pagkukuskos ng katawan 
upang matanggal ang dumi o libag : 

HUDHOD. 

hidok pnr: nagbawa ng galit; lumamig 
ang ulo. 

hfdom png 1: paggaling ng sugat 2: 
pagsara sa isang nakabukas sa pa- 
mamagitan ng paghuhugpong sa 
mga gilid o laylayan 3: dapithapon. 

hi*lom pnr [5*7] : tahimik, payapa. 

hHong-ta*IMong png, pnr [hilo+na- 
talilong] : labis na nalilito o hindi, 
malaman ang gagawin. ^ 

Hi*lo*o*na png : Maranaw. , - 

hi*lot png Med [Seb Tag War] 1: pag- 
hagod o paghaplos sa mga bahagi 
ng katawan upang pasiglahin ang sir- 
kulasyon at maging malambot ang 
kalamnan at kasukasuan 2: pagsasa- 
ayos sa pflay 3: tao na bihasa sa 
gawaing ito 4: Idy pagsasaavos ng 
problema. 

hi*!oy pnr [5*7>] : laylay. 

hidu-ka pnr [57] 1: namumutla at 
nanlalalim ang mga mata dahil sa 
gutom 2: matamlay. 

hi*lum*b6 png 7oo : uri ng bubuyog. 

hi*lii*na png Mus Lit : oyayi. 

hidu*n p png [Bik] : hiinos. 

him- pnl : varyant ng hing- para sa 
salitang-ugat na nagsisimula sa b, f 
p, at v, hal him + bagsik = himagsik, 
him + patay = himatay, him + palay ~ 
himalay, him + bala = himala. 

hi*ma png : matalim na kirot sa balat 
sanhi ng pagpapawis. 

hi*m^ png 1: maputing liktdong lu- 
malabas sa puke 2: maputi at may 
amoy na likidong naiipon sa puke. 

hhmag png [Hil\ : pinaghalong katas 
ng iba’t ibang punongkahoy; pinani- 
niwalaang nakagagaling ng mga sugat. 

hi*m£*gal png [hing+pagal] : labis 
na pagod. 

hi-ma a gal png 1: bayad, sa paggawa 
o paglilingkod Cf gantimpala, pabuyA 
2: pagpapahinga mula nakagawiang 
gawain sa pamamagitan ng paggawa 
ng iba. 


hi*m4*gan png [HU himag+an] 1 : tao 
na gumagawa o nagtatago ng himag 
2: manggagamot na gumagamit ng 
himag. 

hi*mci*gas png 1: matamis na kinakain 
pagkatapos ng karaniwang pagkain : 
pm am is, saramsam 2\ pagtapos sa ga¬ 
wain nang walang kahirap-hirap - 

pnd mang*hi*ma*gas, i*pang*hi* 
m6*gas, hi*ma*ga*sin. 

hi*m4*gaw png [hing+pagaw] : bahag- 
yang pagkapaos ng boses dahil sa 
matindiiig lamig o sipon. 

hi-ma-go pftg [hing+hago] : pansa¬ 
mantalang paninibago sa trabaho o 
paligid. 

hi*mag*sik png [ hing+bagsik] 1: pag- 
kadama ng pagtutol o poot 2: pagta- 
takwil sa katapatan sa isang autoridad 
o pamahalaan 3: organisadong pag- 
papahayag o pagkilos upang tumutol 
4: armadong pag-aalsa laban sa gob- 
yerno : rebelyon. 

hi*mag*si*kan png [ himagstk+an ] 1 : 

paghabago sa pamahalaan o pama- 
mahala sa pamamagitan ng nagka- 
kaisang pagkilos ng taumbayan : 
rebolusyon 2: batayang pagbabago 
sa kalagayang panlipunan at pang- 
kabuhayan : rebolusyon. 

hi*ma*kas png [ hing+wakas ] : huling 
paalam. 

hi*ma*IS png [ hing + bald] 1: pangya- 
yaring malinaw na salungat sa kini- 
kilalang batas na siyentipiko : miiagro 
2: katangi-tanging bagay o pangya- 
yaii 3: kahanga-hangang halimbawa. 

hi*m^*lad png [Bik Seb hing + palad] : 
panghuhula sa pamamagitan ng pag- 
basa sa palad. 

hi*ma*la*ni pngEle [ hing+balani] 1: 
larang na magnetiko o puwersa nito 
2 : kondisyon o kalidad ng pagiging 
magnetiko. 

hi*ma*lat*yon/wr[&ft]: naghihingalo; 

n ag-aaga w-b u h ay. 

hi*m£day png [hing + palay] 1: panga- 
lawang paggiik sa uhay ng palay 
upang makuha ang mga butil na di- 
nakuha sa una : himugtong 2: pag- 
habol, paghuli, o pag-abot sa isang 
bagay sa pangalawa o huling pagka- 
kataon. 

Hi ■ma-la-ya pngHeo: bulubunduking 
tinatayang humahaba nang 2,400 
km sa hanggahan ng Tibet at India; 
ang pinakamataas na taluktok ang 
sa Blindok Everest, 8,848 m : Hima- 
xaya Mountains, Himalayas. 










NIIMINfflli 




Himalaya Mountains 


331 



Himalaya Mountains (hi-ma-la-ya 

mawn-teyns) png [Ing] : Himalaya. 

Hhma-16-yas png [Ing] : Himalaya. 

hi-ma-IT png [hing+mali] : hulmg pag- 
wawasto o rebisyon. 

hi-m£-ling png [king + baling] 1 : pag- 
kahibang; matinding pagkagusto o 
pagkahilig sa isang gawain, tao, hayop, 
o bagay 2 : paghinto sa paggawa sa 
isang bagay upang bigyan ng aten- 
siyon o ga\vin ang ibang higit na kaila- 
ngan var humaling. 

hi-m£-lit png [king + palit] 1 : pama- 
hiin na sasakit ang tiyan ng isang tao 
kapag naupo sa naunang inuupuan 
ng iba 2 : pagpapapalit ng salaping 
may malaking denominasyon sa hi¬ 
git na mababa. 

hi-ma-16 png [ hing+ bald] : panliknlang o 
panlalansi sa mga tao sa pamama- 
gitan ng pagbibigay ng maling im- 
pormasyon. 

hi-ma-mdi-li pngBot: uri ng halaman 

(Leea indica ). 

hi-m£-mat pngAgr : pagbubunot o 
pag-aalis ng mga damong ilahas na 
nakapaligid sa tanim na palay var 
himamot Cf gamas. 

hi-md-maw png Bot : igiw. 

hi*m&*mot png: varyant ng himamat. 

hi-man png 1 : bagal 2: kakulangan 
sa kumpiyansa. 

hi-man-d6k png [king + pandak] : 
unano. 

hi-man-d6y png Med [king + panddy\: 
manhid na pakiramdam, lalo na sa 

kamay at paa. ^ 


hi-mang-ft png: pagkain ng lamang 
nakakapit sa buto, tulad ng ginagawa 

ng aso. 

hi-mang-Uiw png [king + panglaw] : 
pagiging malungkutin. 

hi-mang-Uiw pnr [ST king + panglmv] \ 
naglalakad nang malungkot at nag- 

iisa. 

9 

hi*m£ng*no png [War] : pansin. 

hi-m6-nit png [hing+panit] : pagtanggal 
sa nakakapit na laman sa balat ng 

kinatay na hayop. 

hi-man-min png [hing+manmari] 1: 
wastong pag-unawa at pag-alam sa 
mga itinuro 2 : paghinga. 

hi-man-tmg png [king + banting 3 : pag- 
kayod sa maliliit na sanga o buko 
mula sa kawayan o katawan ng pu- 
nongkahoy. 

hi-man-t6k png [king + pantok] 1: 
muling pagkompone matapos ang 


una 2 : pangalawa at sunod-sunod na 
pag-akyat ng bundok. 

hi-man-t6n ^di*hhman-t6n, hu*mr 
man*t6n [ST] : ituwid at pamaha- 

laan ang isang bagay. 

hi*m6*ra png [king + para] : paghaham- 
bing ng sariling biyaya at kasawian 
sa natamo ng iba : himaris. 

hi*m^*ris png [hing+paris] : himara. 

hi-mas png 1: paghaplos sa balat 2 : 
paghaplos sa balahibo ng manok o 
buhok ng aso, pusa, at iba pa - pnd 

manjQ-hhmas, hhm^sin, i*hhmas. 

hi-ma-sa png: paghuhugas sa puke. 

hi*m6-san pnd mag-hi*m6;san, i*hh 
m^-san [ST] : ipahiya o insultuhin 
ang iba sa pamamagitan ng pagga- 
mit ng masasakit na salita. 

hi-rnas-m^s png [king + basbds] 1: 
natauhan o gumaling mula sa pag- 
kahibang 2 : panunumbalik ng isip 
pagkagising /rn^ma-hi-m^S'ma-sdn, 
ma # ka*hi # mas*m6s. 

hi*ma*sok png [king + pas ok] : pakiki- 
alam sa gawain ng iba pnd mang^hi* 
md'sok, pang*hi*ma*su*kan. 

hi* mat png: labis na in gat o alaga. 

hi-ma-t6y png [king + patay] : pagka- 
wala ng malay : alimoreng, kuyap, li- 
p^ng 1 , lipong, talimudaw. 

hi a ma*td*yon pngAsn : katunawan. 

hi-ma*t6 png [Bik] : pakinig, pagkain- 

tindi Cf HINANYOG. 

hi*ma*ti png [king + bati] 1: katiwala 
2 : bayad na ibinibigay sa inuupahang 
magbantay sa isang pook laban sa 
mga magnanakaw. 

hi*ma*tid png [hing + patid] 1 : buwis 
o bayad sa kanselasyon o pagpapa- 
walang-bisa ng isang obligasyon, 
kontrata, o karapatan 2 : buwis sa 
eksportasyon o paglalabas ng kalakal 
3 : paggugupit ng sinulid, himaymay, 
v> at katulad upang maging pantay. 

hi-mat-nu-gin pnr\: matamlay, nang- 
hihina, o nanlalambot ang katawan 
2 : madaling kapitan ng sakit: bulig- 

LIGIN. 

hi*ma*t6n png 1: balita o pabatid na 
detalyadong ibinigay 2 : pagtuturo ng 
daan; pagbibigay ng direksiyon upang 
matagpuan ang hinahanap na pook 
o bagay var himatong. 

hi*m£w png: madaliang trabaho o 
gawain; trabahong dapat matapos 

agad. 


hhmd’wis png [king + pawls] : kaba- 
yarang pera o anuman para sa gina- 
wang pagtulong. 


hi-may png : pagpapahinga matapos 
ang gawain; pag-inom o paninigarilyo 
matapos kumain o bago matulog. 

hi*m£y png 1: pag-aalis ng butil ng 
mais sa busa o pag-aalis ng buto ng 
gulay o prutas Cf lugas 2: pag-alis 
ng laman ng lamandagat : lubo 2 , 
rupo, TALIP, UBAK 3: masusing pag- 
aaral o pagsusuri sa isang bagay 4 : 
pagtatalop -^dmag-hi-m6y, hi-ma- 

yin, i-hi-m&y. 

hi-ma-ya png [Hit Seb War] : luwal- 
hati 1 . 

hi-may-b6y png [king + bay bay] : pag- 
daan sa tabi ng baybayin : himiling. 

hi-may-m6y png 1: tila sinulid na es- 
truktura na bumubuo sa tissufc ng 
hayop o halaman : fiber 2: anumang 
materyal na maihihiwa-hiwalay na 
tila-sinulid at magagamit sa pagha- 
habi : fiber 3 : katiwasayan; katahi- 
mikan var humaymay. 

h i • may- n6t png [ king + baynat] : sfnat 
2: Bot baging ( Schefflera trifoliata ) 
na mabulaklak, at biluhaba ang bunga 
na may limang sulok : ganayganay, 

sinat. 

him-ba-ba-6 png Bot : malaking pu- 
nongkahoy ( Broussonetia luzonica) y 
sali-salisi ang mga dahon, maliliit ang 
bulaklak na tumutubong kumpol- 
kumpol sa isang mahabang tangkay. 

him-b^k png : paglundag sa ibabaw 
ng balakid o sagabal Cf talon. 

him-ba-la-ng^y png 1: langoy na pa- 
tihaya 2 : paghihingalo. 

him-big png [Seb] : pulikat o pamimi- 
tig ng kalamnan o litidv 

him-bfk png [ST] : hibfk. 

him-bing png \ : malalim na tulog var 
imbing C^gupiling : hinanok, narga, 
nanok 2 : tama at komportableng 
temperatura ng tubig o panahon. 

him*bis png [Hit Seb War] : kaliskis. 

him-bu-bu-li png Zoo : uri ng hunyango 
(family Chamaeleontidae) at nanini- 
rahan sa tabing-ilog : bannagaw. 

him-bu-bu-t6k png [king + bubatok] : 
malaking kulasisi var himbobotok. 

him-bu-bu-yog png Zoo : uri ng bubu- 
yog (family Apidae ). 

him-bu-yog png : pagsisikap na pag- 
pantayin ang mga bagay. 

hi-mig png 1: Mus melodiya, tono; 
ritmo ng musika : chant 2 , higing, pa- 
nginog 2: Pis halumigmig 3: Pis si- 
ngaw o pag-iga 4: unang paglabas ng 
kaunting tubig sa hinuhukay o gina- 
gawang balon 5: tenor 3 . 






himfl 


332 


hi-mil png : walang kabuluhang pag- 
galaw ng mga dulo ng daliri. 

hi*mi*lmg png [king + biting] : pagdaan 
sa gilid ng ilog o dagat upang hindi 
mawala : himaybay. 


hi-mi-lit png [king + pilit ] : pagyuko 
nang todo at pagpapakita ng labis na 
pagsisikap sa pagbuhat sa likod ng 
napakabigat na bagay. 

hi-mf-nat png [king + binat] : pagga- 
mot sa isang nabinat na pasyente. 

i 9 

hi'mis png [57] : uri ng paniniwala. 

hi*mi*s6y png [ hing+misay ] : paggupit 
at pag-ayos sa bigote o misay. 

hinrvldy png: paghiga upang magpa- 
hinga o matulog. 

hirrvlum-bd png Zoo : uri ng bubuyog 
var hilungbo. 

hirrvmii png [Tau\ : pagiging mahalu- 
migmig o mamasa-masa ng panahon. 

hinvmung png [Bon] : ritwal para sa 
mga tao na namatay nang malagim. 

him*n£s*ta png [Esp gimnasta ] : 
gymnast. 


him*nds*ti*k6 pnr [Esp gimnastico\ : 
ukol sa gymnastics. 

him*n&s*ya png [Esp gimnasia] : gym¬ 
nastics. 


him*fl£s*yO png [Esp gimnasio] s gym¬ 
nasium. 


him*no png [Esp] : imno. 

hi-md png\ : paghuhugas ng mga labi 
at paligid ng bibig 2 : pagbabasbas 
sa pamamagitan ng pagpapahid ng 

langis : hinas, unsiyon. 

• • 

hi*mod png : pagdila. 

hrmok png : iba’t ibang paraan upang 
makuha ang pagsang-ayon, pagsunod, 
pagpanig, o paglahok ng isang tao o 
pangkat Cf akit : hibo, hikayat. 

hrmol png : buro. 

hrmong png 1: ritwal para sa patay 
ng mga Ifugaw 2: ritwal na sayaw ng 
paghihiganti. 

hi*m6ng*kog png: sa sinaunang lipu- 
nang Bisaya, pabuyang ibinibigay sa 
opisyal ng sasakyang-dagat. 

hi*m6*nok png [Bik] : masiyahan sa 
panahon ng paglilibang. 

hi*mo*y£*wot png [Bik] : paggawa sa 
abot ng makakaya. 

him*pdk pnr 1: nawalan ng hangin 2: 
namamayat, kung sa katawan; may 
uka kung sa rabaw 3: wala nang 
laman. 


him-pa-pd-lis png Zoo : ibong kahawig 

ng langay-langayan Cf golondrina : 

TIMPAPALIS. 


him*pa*p£*ra pngBot [War] : sansaw. 

him*pa*pa*wfd png : espasyo sa ibabaw 
ng mundo : atmospera, atmosphere, 

DALAWDA, PANGANORIN, PAPAWIRIN. 

him*p6t png [57] 5 kipot. 

hinvpfl png: paghinto upang magpa- 
hinga o tumahan : tigil. 

hinvpMan png [himpil+ari] 1: pook 
na palaging tinitigilan : hantungan, 
tawAl 2: kuwartel. 

hinvpfs png [Bik] : nipis. 

him*pit png [ Tau] : pagkamahinhin; 
pagkamahiyain. 

him-pft pnr 1: eksakto 2: perpekto. 

him-saw png [War] : paghuhugas ng 
paa. 

h(m*sog pnr [Seb] : matipuno. 

hi*mu*gd png [Hil] s karumal-dumal 
na krimen at maaaring hatulan ng 
kamatayan. 

hi*mug*td png [king + pugto] : pag^ 
tanggal ng himaymay sa tangkay o 
puno ng halaman : hagot. 

hi*mug*t6ng png [king + bugtong] : 
himalay 1 . 

hi*mu*H6k png [king + buhok] 1: pan- 
lulugon ng buhok 2: pagbunot o 
paggupit ng buhok upang tanggalin 
ang mga di-kanais-nais na tub'd. 

hi'mu’kas png [king + bukas] : pag- 
tanggal ng maliliit na isda na naka- 
kapit sa lambat. 

hi*mu*k6 png [king + buko] : paggupit, 
pagputol, o pagtagpas sa mga hala¬ 
man o sanga ng punongkahoy. 

hi*muk*t6 png [king + pukto] 1: pag¬ 
huhugas ng mahapding mata sa ma- 
init na tubig; paglalagay ng gamot 
sa mata 2: pag-uumpisang mamaga 
sa gilid ng mata dahil pinipigil na 
luha. 

hi*mu*l6 png [king + pula] : pamumula 
ng pisngi. 

hi*mu*la*r(n png: putik na nalikhasa 
basang daan dahil sa mga dumaraang 
tao at sasakyan. f 

hi*mul*m6l png [hing+ bulbol] 1: pag- 
bubunot ng balahibo ng mga ibon, 
o pagtatanggal ng buhok ng mgar 
hayop 2: natatanggal na sinulid sa 
hinabing tela : lamuymoy 2 , nisnis. 

hi*mu*lo8 png [king + bulos] : pamu- 
mulot ng mga butil ng ginto o pilak. 

hi"mu*l6spnrfmang"iii"rnu*l6s f hi* 
nruH(J*s6n [Seb] : magsamantala; sa- 
mantalahin. 

hi*mu*lu*rrn png Ana [57] : mgabuto 
sa likod. 


hin 


9 

hi*mu*nga png [king + bunga] : pagli- 
linis sa lambat sa pamamagitan ng 
pagtatanggal ng mga damong-dagat 
o iba pang nakakapit dito Cf himukas. 

hi*mu*nd png: pagbunot sa tuod ng 
putol na punongkahoy. 

hi*mu*n6t png [king + bunot] : pagta¬ 
tanggal ng bunot o himaymay. 

hi*mun*t6k png [hing+puntok] : pag- 
pupugay, pagkilala, o pagtataas ng 
puwesto. 

hi-mu-song pnr [king + busong] : 
walang pakundangan; pangahas; di- 
nahihiya. 

hi*mu*td png [hing+muta] : pagta¬ 
tanggal o pag-aalis ng muta sa mata. 

hi*mu't6d pnd hi*mu*tu*r6n [Hil] : 
tunghayan. 

hi*mu*tas png [Hil Seb] : masfd. 

hi*nfiu*ti png [hing+puti] : huling pa- 
mimitas ng prutas mula sa punong¬ 
kahoy na pinagpitasan na C/^himaiay, 
himugtong. 

hi*mu*t! png [hing+putt] : unti-unting 
pagkupas ng kulay. 

hi*mut*lfi png [king + putla] : pamu- 
muti ng kutis o balat data ng pagka- 
gitla, pagkagulat, o kasalanang na- 
gawa. 

hi*mut*m6t png [king + butbot] 1: 
pagsasama-sama ng himaymay ng 
lana, seda, at cotton 2: pagtatanggal 
ng hinabing himaymay mula sa tela 
bilang paraan ng dekorasyon. 

hi*mu*tod pnd mag*hi*mu*tod, hi* 
mu-tu-din [ST] : hanaping mabuti 
ang isang bagay, 

hi*mu*t6k png [king + putok] : sigaw 
ng kabiguan, kasawian, o matinding 
kalungkutan. 

hi*mu*t6l png [king + putol] : pagputol 
o paggapas sa mga punongkahoy, 
halaman, damo, at katulad. 

hi*mu*tong png [king + putong] :pag- 
hahawan sa linang sa pamamagitan 
ng pag-aalis sa mga bun ton ng damo. 

hi*mu*wd png [king + buwa] : pag- 
insulto sa isang babae sa pamama¬ 
gitan ng pagbanggit ng kanyang ari 
* hal“Ki ki mo!” o “Puke mo!” 

hi*mu*yat png [king + puyat] : rega- 
long handog ng lalaki sa magiging 
biyenang babae dahil sa kaniyang 
pagbabantay at pag-aaruga sa kani¬ 
yang anak habang musmos pa lamang. 

hin-^bw/: varyant ng hing- para sa sa- 
litang-ugat na nagsisimula sa d, l , r, 
s , t, at z, hal hin + sayang = hinayang, 
hin + sakit = hinakit, hin + daing = 



hin 


333 


hinawan 


» 


hinaing, hin + tamad = hinamad. 

-hin pnl : hulapi sa mga salitang-ugat 
na nagtatapos sa mga patinig na 
malumay at mabilis, hal masayahin, 
pagandahin, apihin, susuhin : -in. 

hi m tth pnr 1: kulang sa pisikal na lakas; 
marupok; sakitin 2: hindi malakas 
3: kulang sa tibay o lakas ng loob 4: 
walang puwersa o bisa 5: mabagal 
6: mababa ang tono 7: madalang o 
mahina ang benta. 

hi # nS png [ Tau] : kahihiyan, kasiraang- 

hf-nab png : nangingibabaw na kulay; 
panghuling kulay sa isang ipinipinta. 

hi*n&*bad png [hing+tabad\ : pahayag 
ng paghanga, papuri. 

hi*na*ba-ha a bd pnb [h-+in+ -aba-haba] : 

itinagal-tagal ng panahon; panghuli; 
sa wakas. 

hi*n£*bang png [ Seb ] 1 : tulong 2: 
saklolo 2 . 

hi a na a bdng png [king + tabang] : pag- 
kawala ng gusto; panghihinawa sa 
anuman; kawalang-gana. 

hi a n£*bas png [king + tabas] : pamu- 
mulot ng mga tabas na tela, kahoy, 
halaman, lata, at iba pa upang ilig- 
pit o imisin. 

hi*ndb a los png [Hit] : pamangkin. 

hi*na*bu a ad png Bot : punongkahoy 
( Terminalia comintana) na tumataas 
nang 25 m, at 80 sm ang diyametro, 
dilaw at mabango ang bulaklak, at 2 
sm ang haba ng bunga : agAru, apu- 

NGA, BONGAS, KUMINTANA, lAkNAB, . LASI- 
LAK, LUNUNU, PALAWAG, RUBIAN, TANGISAN. 

hi*na a bu a yan pnr [hing+taboy + an] : 
lagpas nang 50 taong gulang. 

hi*n&*gap png[hing + sagap] 1 : hinuha; 
palagay; akala : hunAhunA 2: pag- 
iisip o pagpapahayag ng di-tiyak na 
pananabik Cf asa : hunAhunA 3: 
panghuhuli ng maliliit na isda o hipon 
sa ilog sa pamamagitan ng sagap. 

hi a na a g£*8i png Bot : alagasi. 

hi*nag*dung png Bot : anabyong. 

hi a na*gi a b6n png [Stfi] : sandata. 

hi*nag a pis png : lipos ng pighating 
pagbuntunghininga Cf daing. 

hi*na*gu a noy png : paraan ng pagdi- 
disenyo ng singsing. 

hi a na a gti*ran png [king + hagod + an] : 
uhay ng palay na tinanggalan ng butil. 

•* ' i . i 

hi a n& a ha a r4p png [h + in + arap] : pa- 
nahong inaasahang dumating o 
mangyari : kinabukAsan. 



hi a n^ a hon png : panatag na kalooban; 
katangiang hindi madaling malito o 
magambala. 

hi*n^*in png: paglilinis sa isdang lulu- 
tuin. 

hi*na*fng png [king + daing ] : ang kilos 
o pagkakataon ng paghingi ng isang 
bagay ; daing 1 , pakiusap 2 , samo. 

hrna*k6y png [king + sakay] : pagsakay 
sa isang behikulo na may kasamang 
iba. 

hi‘nak a d£l png [king + sakdal] 1 : pag- 
tatanggol sa sarili sa pamamagitan 
ng pagdadahilan 2: daing o pakiusap 
mula sa kinauukulan nang wala ng 
katanungan 3: kahilingang mabigyan 
ng masisilungan 4: sama ng loob : 

HINANAKIT. 

hi*n6 a kot png [king + takot] : pakiram- 
dam ng pagkabalisa, pangamba, o 
takot. 

hi*na a ld png [lung + said] : pakiramdam 
o pag-iisip ng isang tao na pansa- 
mantalang naniniwala nang walang 
malinaw na batayan o may pag-aalin- 
langan sa katotohanan : Agam-Agam, 

DUDA, HAKA, HINUHA, HUNAHUNA 2 , SUS- 
PETSA. 


hi*n^'lap png [king + salap] : maliit 
na isdang nahuli sa pamamagitan ng 
salap C/'hinagap 3 . 

hi*n6l a bas png [S7] : hawan - pnd 

mag*hi a n6l a bas, hi a nal a b£ a sin. 

hrn^dig png [king + salig] : labis na 
pag-asa o pagsandal sa isang tao o 
bagay.. . 

hi-nadhgi png [Hit] : pitak 2 . 

Hi*n6 a lop png [Hit] : sibsfb. 

hhnam png [Seb] : takam. 

hhna-m^d png [king + tamad] : pag- 
iinat upang mapahinga o dahil sa 
pakiramdam ng katamaran. 

hi # ria*m6 png [king + tamo] : maliit na 
kita o tubo kung ikokompara sa ibi- 
nuhos na puhunan. 

hi-nam-pit png [57] : pagkakanlong 
sa isang daungan, lalo na kung may 
bagyo. 

hi*nam a p6 png [king + tampo] : tampo 
sa isang kalapit, minamahal, o sa 
isang iginagalang na tao. 

hi a na*na*kft png [king + sakit] : pag- 
daramdam o paninisi ng isang tao 
dahil kumilos nang salungat sa inaa- 
sahan : hinakdal 4 . 


hi a na a na a pl£ png Bot [57] : uri ng pu¬ 
nongkahoy. 

hbna-ndw png [hing+tanaw] : payo o 
paalaala sa mga nag-aaway o bilang 


gabay sa kahirapan, kaugnay ng ka- 
hahantungan ng ginagawa sa kasalu- 
kuyan. 

hbnang png: pagdurugtong o pagta- 
tagpi ng mga metal sa pamamagitan 
ng pagdarang at paglalagay ng mag- 
kahalong lusaw na tingga at lata : 
lanang 1 , solder, welding - pnd mag a 
hf-nang, hhhnang, i a pa a hi*nang. 

hi-na-ng^n png [kinang + an] : talyer 
na nagbibigay ng serbisyo sa paghi- 
hinang; welding shop. 

hi-na-ng^y png [king + tangdy] 1: pu- 
wersang magnetiko 2 : pagsaklot o 
pagsunggab habang dumadaan. 

hi*nang*pit pnd i a hi a nang a pft, hu a 
mi*nang*pft [57] : ihagis sa baybay 
o sa daungan. ■ 

hi a n6 a nokpm/mag a hi a n6 a nok, hu a mi a 

n^*nok [5^i] : matulog nang ma- 
himbing. 

hi a nan a y6g/wdhu a mi a nan a y6g, mag* 
hi a nan a yog [Bik] : makinig nang 
mabuti C/'himate. 

hi a n£ a om png [57] : gamit sa panga- 
ngabayo. 

hf-nap png: mantsa sa damit mula sa 
sarili nitong kulay. 

hi*n£ a pang png [king + tapang] : kilos 
na walang-takot at masigasig. 

hi a na a pdw png [ king + sapaw] : pang- 
ibabaw na balot o balat, karaniwang 
matigas tulad ng sa tinapay. 

hi-nap-ld pnr [War h- + in + apla] : 
lugmok. 

hf*nas png\ : himo 2 2: kinang ng ginto 
o ginintuang materyales. 

hi a n6*ti png [hing+dati] : pag-asa na 
tulad pa rin ng dati ang darating. 

hi*na-tmg png [king + dating] : unti- 
unting pagdating o pagsapit. 

hi*naw png : paghuhugas ng kamay. 

hi a n6w png Mit [Bik] : ritwal o sere- 
monya na tinatawag ang anito upang 
tulungan sa paghahanap ng nawa- 
walang bagay. 

hi*na*w^ png [king + sawa] 1: pagka- 
wala ng gana : hinabAng, sawA 2: pag- 
kasuya : umay. 

hi*n6*wad png [king + tawad] 1: pag- 
pipilit na humingi ng bawas sa presyo 
o halaga 2 : paulit-ulit na paghingi 
ng paumanhin. 

hi a n6 a wak/mg: sa sinaunang lipunang 
Bisaya, lalaking may tato sa ibaba ng 
baywang. 

hi*na*w4n png 1: [5T hinaw + an] 
tapayan 2: kasangkapan para sa pag- 



hinawnaw 


334 


hinguha 


hihinaw. 

% . 

hi a naw a n£w png [hi -f nawnaw] 1: Si¬ 
mula ng pag-uugat ng mga itinanim 
2: Simula ng pagkakaibigan. 

hf*nay fing: kahinaan o kabagalan sa 
kilos, galaw, o pagsasalita : himan 1 . 

H i • na a y£ • na png [ SAr] s tawag sa mga 
tagasunod ng Budhismong Mahayana. 

hi*n6*yang png [king + say ang] : pag- 
sisisi sa hindi paggawa o paggamit 

sa isang bagay sa tamang pagkaka- 
taon. 

hbnay-hbnay pnb [ hinay+hinay] : 
dahan-dahan; hindi madalian : unti- 

UNTI, UTAY-UTAY. 

h i • na *y 6 png [ king + tayo] : pananam- 
lay o kawalan ng pag-asa. 

hi-n^-yom png [king + tayom ] 1: pag- 
titipon o pangongolekta ng tayom 
2 : ang pagkukulay ng asul na indigo 
sa mga himaymay, tali, o lambat. 

hin-dang pnr : naiinitan dahil sa sikat 
ng araw sa daan. 

hin*da*rS pnr: nakaupo sa sahig nang 
nakabuka ang mga hita Cf hindulos. 

hin*da*ray png: kandirit. 

Hin-di png: wika'sa Hilagang India 
na ibinatay sa Sanskrit at isinusulat 
sa titik Devanagari. 

hin-di png 1: isang kilos o yugto ng 
pagtanggi o pagbaligtad 2 : pasiya o 
botong salungat : ali, andi, di, Dili, 
no. 

hin-dT pnb 1: salitang nagpapahayag 
ng kalagayang negatibo : ali, andi, 
di, Dili, habo, no, not 2 : ayaw. 

hirvdik png 1: tuloy-tuloy at hirap na 
paghinga : hingalo 2 : huling hininga. 

hin a di a ri a ki png: paglalaro sa sanggol 
habang karga at pakunwang pagkiliti 
dito upang tumawa. 

hin-do png: pagsikwat sa talaba o ka- 
tulad upang makuha ang laman. 

hin-dbt png: taas-babang paggalaw 

ng baywang sa pagtatalik C/kantod, 
kanyod, karat. 

Hfn*du png: taga-India. 

Hinduism (hin*duu*sim) png [Ing] : 
panrelihiyon at panlipunang tradis- 
yon na lumaganap sa India, Bangla¬ 
desh, Sri Lanka, at Nepal; si Brahman 

ang itinuturing na pinakamataas na 
realidad. 

hin*du*l6s png: pagkatigalgal dahil 
sa nakitang di-karan i wan g pangyayari 
Cf sindak. 

hirvdudos pnr: nakaupo sa sahig nang 
nakaderetso ang mga binti Cf hindara. 


hin*du*say^n^hu*min*du*say l ma a 

hin*du*say : varyant ng handusay. 

hin*du a tan png [hindot+ari\ : karat. 

hi-n6*bra png [Esp ginebra] : matapang 
na alak var hinyebra : gin. 

Hi a ne a k6 a lo a g6 png [Esp ginecologo ] : 
doktor na nagpakadalubhasa sa hi- 
nekolohiya. 

hi*ne*k6*lo # hrya png [Esp ginecologia] : 
gynecology. 

hi-n6-te png [Esp jinete] : tagapagpa- 
takbo ng kabayong pangkarera : 

JOCKEY. 

hing- pnl : tumutukoy sa pag-aalis o 
paglilinis, pagdurusa o pagdanas, at 
pag-uulit sa isinasaad ng salitahg-ugat, 
Aa/hinguko (hing + kuko), hingalay 
(hing + kalay), hingalo (hing + kalo). 

hhng£ png: paghigop ng hangin o 

oxygen papunta sa baga at pagbu- 
buga nito. 

hi*nga a bS png [hing +aba ] : pakiki- 
ramay. ^ - - 

hi*ng&*han png [hinga + han\ 1 : sum- 
bungan ng sama ng loob 2: [ST] 
humuhugong na hangin na nakaka- 
tawag pansin sa mga hayop. 

hf*ngal png [Bik Seb Tag] : paghahabol 
ng hininga, karaniwang dahil sa pa- 

god : HAGAK, HALHAL, HANGAK, HANGOS. 

hi'nga*l£s png [hing + kalas] : pag-aalis 
ng laman sa buto, karaniwang gina- 

gawa ng mga mangangatay at kusi- 
nero. 

hi-ng^-lay png [hing + kalay] : pagre- 
relaks; pagpapahinga Cf pahinga : 

HUYAHOY. 

t 

hi*nga a lis png [hing+ kalis ] : pag-aalis 
ng bahay-gagamba, agiw, dumi, at iba 
pa sa bubong. 

hi a nga a ld png [Seb Tag hing + kalo] : 
kondisyong malapit nang mamatay; 
agaw-buhay var ingalo Cf singhap, 
tikab : HINDIKl. 

hi*ng6 a ngay png : pagbibiro upang 
maimbitahan, lalo na sa is^ng kasalan. 

hi a nga a nf a ban png [HU War] : sandata. 

hi*nga a 6n pnr [Seb] : mahilig kumain. 

hi-ngap png [ST] ; paghahanap nang 
may pagnanais - pnd mag a hi a ng6p, 
hi a nga a pin. 

Hi a nga a pi png [S7] : pagpanig, gaya 
ng hukom. 

hi a nga a pft pnd hu a mi a nga a pit, l a hi a 

nga-pft [ST] : kumubli sa iba. 

hi a nga a p6 png [hing+apo] : pagdalaw 
ng lolo at lola sa kanilang mga apo. 


hi*nga*p6s png [hing+kapos] : pagsa¬ 
salita nang halos hindi humihinga. 

hf-ngas png [S7] : pagsalita nang ma- 
bilis at hinahabol ang hininga. 

hi-ng^-sa png [hing+asa] : pag-asa sa 
isang bagay o pangyayari. 

hi a nga a sfng png: tunog na sumasa- 
gitsit: singasing. 

Hi a ngat png [Ifu] : hikaw na kabibe. 

hi a ng£w png [Bik HU Tag War] : kawa- 
lang pakiramdam matapos malasing. 

hi a ngdw pnr : may sinat; sinisinat. 

hi a ng£ a was png [hing +azvas] : pana- 
hong ligtas o sandaling ginhawa sa 
gitna ng panganib. 

hi a ng£ a wot png : di-panatag na paki¬ 
ramdam, takot, o sindak na gawa ng 
sabi-sabi o bali-balita. 

hmg a bis/wg [War] : kaliskis. 

hing a gfl sa pnt : tungkol sa; tungod 
sa. 

h*ng a giw png Bot 1: baging ( Strepto- 
cauhn baumii) na payat ang tangkay: 

hinggiw-kalabaw, maraipus, sulding 
2: baging (Malaisia scandens) nagu- 
magapang pataas, 4-8 m ang haba : 
malais-is, sadak, sigid. 

hing-gfw-ka-la-b^w fmglht: hinggiw. 

hi-ng! png 1: petisyon; kahilingan Cf 

HI LI NG , PAKIUSAP, PAMANHIK - pnd Hu a 

mi a ngT, i a hi a ngT, hi-ng(n 2: bagay na 
hiniling. 

hi a nghang-t^ a wad png: paghingi ng 
tawad sa isa’t isa : pagpapatawarAn. 

hi a ngi a bis png [ hing+ibis] 1: paglilipat 
ng mga kargamento mula sa isang 
sasakyan patungo sa isa pa 2: [ST] 
hagfbis. 

hf-ngil png [ST]: paghiling o p^hingi, 
gaya ng batang maysakit. 

h i a n g Hay png [ hing+kilay] : pag-aayos 
ngkilay. 

Hi a ngi a li a tT png [hing+kiliti] : kompas 
na may intensiyong mangiliti. 

hing*k6d pnr : maikli ang isang binti 
kaysa kabila Cf ikod, hilahod, pilay, 
lumpo. 

hing a law png [Tau] : lagnat. 

hing a ld png [War] : hunos. 

hhngos png [ST]: varyant ng hangos. 

hi a ng6 a tok png [Seb] : pinakamataas 
na taog o paglaki ng tubig sa dagat 

hing-pit pnb, pnr [Seb War] : ganap. 

hi*ngu*ban png [hing+uban] : pagbu- 
bunot ng uban. 

hi a ngu a ha png [hing+kuha] : pagtukoy 
sa sarili kung ano ang tinuran o si- 




hinguko 



335 


nabi sa iba at mag-isip ukol dito. 

hi-ngu-k6 png [Bik Hil Seb Tag hing+ 
kuko] : pagputol ng mga humahabang 
kuko sa kamay at paa var hinuko. 

hi'-ngul png [ Ifu ] : siko. 

hi-ngu-li png [ hing+ult] : pagbalik sa 
isang pook a dahil sa mga abalang 
naganap doon b upang maghanap 
ng bagay na naiwan. 

hi-ngu-ngu-td png Med : sakit na na- 
raramdaman dahil sa pamamaga ng 

mga hugpungan ng mga daliri o kaya’y 
ng napabayaang kuko. 

hi-ngu-tan png [ Seb hing+utan ] : tao 
na gulay lamang ang kinakain o inu- 
ulam : vegetarian. 

hi-ngiHo png [Bik Hil Seb Tag War 
hmg+kuto ] : pagtatanggal ng kuto sa 
buhok : hiusa, hiniksik. 

hi-ngu*t6ng png [hing+utong\ : ang 
libangan ng mga sanggol na laruin 
ang utong ng kanilang ina : hinuso. 

hi-ngut-yS png [ hing+kutya\ : damda- 
min ng pangingimi o pagkahiya 
dahil sa mababang kalagayan sa 
lipunan, pagkakamali, o kawalang- 
kakayahan. 

hln*hin png 1: kalayaan sa pagmama- 
labis : bin!, damil, lumi 4 , yumi 2 : 
kalayaan sa pagmamahal sa sarili at 

: BINI, DAMIL, LUMI 4 , YUMI 

3: kalayaan sa kagaspangan at ka- 
bastusan : bini, damil, lumi 4 , yltmi 4 : 
pagsasaalang-alang sa kagandahang 
asal at wastong pananamit, pagsasa- 
lita, at pagkilos : bini, damil, lumi 4 , 
yumi - pnr ma-hin-hin 



hinu-up 


png: pangangantiyaw o pag- 

may kasamang pagmumura 


o pamnisi. 

hi"nis png: kinang ng gin to o ng te- 
lang hinabi sa ginintuang sinulid. 

hindadab-y6 pngBot : uri ng damong 
karaniwang tumutubo sa baybayin. 

hitrla*\a*g&kpngBot: hilagak. 

hindada*kf png Ana : maikli ngunit 
pinakamalapad na daliri ng tao : da- 

YURAYO, THUMB. 

I 

hin-la-Ja-t6 png Ana : pinakamaha- 

bang daliri, nasa pagitan ng hintuturd 

at palasingsingan : amdodol, dato 1 , 
palakingkingan. 

hindad hy pnr: kandirit. 

hfndad6-yon png 1: Zoo uri ng higad 
na malago at makapal ang balahibo 
at maraming paa 2: Bot higad-higanm. 

Hindi png: varyant ng hill. 

hindik png: varyant ng hilik. 

hindididt png: pinakamaliit na daliri, 

katabi ng palasingsingan at nasa kabi- 

lang dulo ng hinlalalu : kaijngkingan 
kiki't. 

hind6g png: kamag-anak. 

hindudum*b6 png Zoo: uri ng pukyu- 

tan na nakalawit o nakadikit sa sanga 

ng punongkahoy kung magbahay Cf 
ligwan. j 

hi-n6g pnr \Bik Seb Tag Tau War] 1 : 
nasa ganap nang gulang 2 : nasa 
husto nang laki o handa na para pi- 
tasin, kainin, o gamitin, gaya ng sa 
butil, prutas, at iba pa. 


hhnig-pfs png [S7] : hinagpis. 

hi-nig-tfng png [ hing+igting] : ginha- 
wang dulot ng kapayapaan at katahi- 
niikan matapos ang malakas na ingay. 

Hi-ni-gug-ma png [Hil Seb War] : irog. 

hi*ni*k4'yan png: sa sinaunang lipu- 
nang Bisaya, upa o singil sa pagsa- 
sakay ng kargamento sa barko. 

Hi*nik*sik png [hing+sikstk] : pag-aalis 
ng lisa sa buhok : hilisa^hinguto. 

Hi*nid3*wod png: epikong-bayan ng 

mga Sulod sa pulo ng Panay at itinu- 
turing na isa sa mga pinakamahabang 
naitalang epikong-bayan sa Filipinas. 

Hhnhmol pnr : inimbak sa asin; inas- 
nang pagkain. 

hi-nhmos png pnr [ War hing+timos] : 
imbak. 

hi-ni-nga p ng 1 : ang hanging hinigop 
at ibinuga sa paghinga: ingAs, pangis- 
nawa 2: [hin+tingd] pag-aalis ng tinga 
sa pagitan ng mga ngipin. 


; hi'n6g-ho-g^n png [Ifu] : banga na 
may takip, nakapaloob sa isang bas¬ 
ket na may hawakan. 

hin-t4d pnr : pantay; walang kulubot. 

hin*ta-k6t pnr [hing+takot] : kinaka- 
bahan na gawin ang isang bagay : 

B ALISA. 

hin*t£y png 1 : pananatili sa isang pook 

para sa inaasahang dumating o mang- 

yari 2 : pagiging handa sa anumang 

darating o mangyari var an tay, hantav, 
intay : halat 1 . 

hin*t6*yan png [ hintay+an ] : pook na 

pinaghihintayan var antayan : abA- 
ngan. 

hiivtd pnd hu*min*t6, i-hin-to, hin- 
tu-6n 1 : tumigil 2: wakasan 3: had- 
langan; gambalain. 

Hirvtdd png: atras-abanteng galaw ng 

baywang sa paglalakad ng isang pilay 
o lumpo. 

hi/vtu-an png [ hinto+an] : anumang 
pook na tinitigilan ng sasakyan. 


ig- hirvtu'tu-bf png Zoo : uri ng malaking 
ra tutubi (Libellula lydia). 

hirvtu-tllTd png Ana : daliring gina- 
e- gamit sa pagturo, nasa pagitan ng 
hinlalaki at hinlalato : forefinger. 

ig hi-mi-bay png [Tbo] : gayuma sa 
pag-ibig. 

hi-nu-bi-gon png [Bik] : panubigan. 

it hi-nu*b6 png [hing+tubd] 1: patong 
v " ° dagdag na interes 2 : karagdagang 
tubo o kita habang nagkukunwaring 

i- Tngi. 

a hi-nud-law pnb [Hil hinud + adlaw] ; 

, takipsilim. 

hi'nii-gay/wdhi*nu*g6-yin, mag*hi* 

nu^gay [ST\ : payapain ang mga 
j nagkakagulo. 8 

) hi*nu*h£ png: hinala. 

hi*nu-hi*nu png [ Tau] : pagkakaroon 
ng kulay balangaw; nagbabalangaw. 

hi-nu-hod pnd : magbigay ng pahin- 
tulot; pumayag. 

hi-nu-h6s png [king + buhos] : pagbu- 
hos para kumalat. 

hi-nu-k3 png [king + tuka ] : pagpapa- 

tuka o pagpapakain sa mga ibon sa 
kamay. 

h i • n u • W6-png [ hing+kuko\ : pagpuputol 
ng humahabang kuko. 

hi-nu-k 6pnd mag-hi-nu'-k6, hi-nu- 

ku-h6n [S7] : alisin ang mga huli na 
nasa lambat. 

hi-nu-kod png [king + tukod] 1: tindfg; 
tikas 2 : itsura; pagmumukha. 

hi-nu*l^ png-, latay; pasa. 

hi-nu*If png [king + lutult] pag-aalis 
ng tutuli. 

hi-nu-los png [king + tulos] : pagpa- 
pakita ng kawalan ng interes, pagwa- 

walang-bahala. 

hi-nu-ma png [king + uma] : pagta¬ 
tanggal ng kuto sa damit C/ hiusA, 

hiniksik, hinguto. . 

hi-nung-dan png [Seb]: sanhi; dahilan. 

hi-nu-so png [hing+suso] : ang ugali 
ng sanggol na hipuin ang suso ng ina: 
HINGUTONG. 

hi-nu-tol png [king + tutol] : pangiba- 

bawan ang pagtutol sa pamamagitan 

ng paalala, pagtukoy, at pagpapali- 

wanag sa mga karanasang malinaw 
pa sa alaala. 

hi-nu-tu-If pnd mang-hi-nu-tu-li, hu- 
mi-nu-tu-li, mag-hi-nu-tu-li [S7] : 

timggnlin ang tutuli sa tainga. 

h i • n u - u p png [ Ifu ] ; bayad bago mag- 
pakasal sa babae. 





hinuwci 


336 



hi*nu'wS png [king + tuwa ] : pagha- 
hanap sa mga tao na nangangaila- 
ngan ng kalinga at pag-unawa. 

hi*nu*wid png [king + tuwid\ : pagsi- 
sikap na maituwid ang mga paraan 
at maitama sa anumang pagbabago 
ng direksiyon. 

hi-nu-yd png [king + suyd] : pagsisikap 
na mabigyang kasiyahan ang iba. 

hin*ya*ngd png Zoo : varyant ng hun- 

yangd. 

hin*ya*ya*ng6 png Zoo : isang uri ng 
makamandag na ahas. 

hin*y6*bra png [Esp ginebra] : varyant 

ng hinebra. 

hi*pd png : varyant ng hupd. 

hhpag png [Tsi Hii Tau Tag] : asawa 
ng kapatid na lalaki, Cf bayaw : asipag, 

AYRO, DISO, SISTER-IN-LAW. 


Hi*p6g png f Ifu] : inukit na pigurang 
ginagamit na babala sa mga kalaban 
at dayo upang huwag pumasok sa 
bukirin, gubat, o kamalig. 

hi'p&’hip png : sandaling paghinto 
upang malinaw na makuha ang sina- 
sabi ng isang nagsasalita. 

hi*p6k pnr 1: humpak o walang laman 
gaya sa pisngi o tiyan C/himpak, hup- 
yak, lubog 2 : impis o pipis, gaya sa 
lobo o interyor ng gulong Cf plat. 

hhpan pnd : tinipil na hihip£n. 

hip-hip png 1 : sinasadyang malalim 
paghinga 2 : pag-inom sa pama- 
magitan ng kasangkapang gaya ng 
bangsi C/higop, sipsip, supsop 3: [ Seb 
Tag] suhol 1 ; lagay. 

hip-hop (hfp-hap) png [ Ing ] 1 s estilo 
ng popular na musika na nagtatam- 
pok sa rap 2: subkulturang iniuugnay 
sa ganitong musika, kabilang na ang 
grafiti, breakdancing, at katulad. 

hi-pfg png : tulog na mababaw at 
maikli Cf gupiling, himlay, tulog- 

MANOK : IDLIP, PIYONG. 


hhphhip pnd hu a mbpbhip, mag-hi- 
pl’hip [ST] : tumigil o mamahinga 
sandali sa ginagawa; huminto; tu- 
mahan. 


hi*pfk pngi pagtaas at pagbaba ng tiyan 
dahil sa paghinga : hibok, hipit. 

hi*pfk-hi"p(*kan png Ana : tagiliran ng 
hayop. 

hi*pit png [ST] : hipik. 

hip*l6k pnr 1 : walang ingat kung ku- 
milos o walang ingat sa gamit at 
pananamit : burarA 2: kulang sa 
katinuan ang pag-iisip. 

hip*n6 png; matapat na kopya ng ori- 
hinal Cf duplikAdo, photostat, xerox. 


hip a n6*sis png [Ing hypnosis] : kalaga- 
yang katulad ng pagtulog ngunit gawa 
ng isang tao na nag-uutos sa pina- 
tulog : HYPNOSIS. 

hip‘nO’ti’s£"do pnr [Esp hipnotizado] : 
tao na pinatulog sa pamamagitan 
ng hipnotismo. 

hip*no*ti*sa*d6r png [Esp hipnotizador ] : 
tao na may kaalaman sa hipnotismo : 

HYPNOTIST. 

hip*no*tfs a mo png [Esp] : ang pag- 

aaral o pagsasapraktika ng hipnosis 

HYPNOTISM. 

hi*p6 png [HU Seb Tag] : pagdama sa 
isang bagay sa pamamagitan ng ka- 
may Cf apuhap, hawak, himas, kapa, 

SALAT : DAMA, HAPLOS, HIKAP. ' 

hrpon png Zoo [Bik HU Seb Tag War] : 
alinman sa marami at maliliit na de¬ 
capod crustacean ( Crangon vulgaris) 
na may makitid, pahabang katawan, 
at nababalot ng talukab, siksik na 
tiyan, at patulis na ulo var ifun, iponv 

ipun Cf ALAMANG, APTA, KULAGYA, SUGPO, 
ULANG : CAMARON, LAGDAW, PARO, PASA- 
YAN, PARO. 

0 

hbpos pnr [Hit] : tahimik. 
hippie (hf*pi) png [Ing] s varyant ng 

hippy. 

hippodrome (hip-po-drom) png [Fre] : 
arena o estruktura para sa karera 
ng kabayo at iba pang palabas. 

0 

HippolitU8 (hi-po-li-tus) pngMit [/ng] : 
anak ni Theseus na napatay ng hali- 
maw sa dagat. 

hippopotamus (hi-po^po-ta^mus) png 
Zoo [Ing] : malaki at mataba na 
mammal (genus Hippopotamus) na 
may makapal na balat. at mahilig 
mamalagi sa tubigan. 

hippy (hip*pi) png [Ing] : noong de- 
kada 60 , tao na hindi ordinaryo ang 
itsura, tipikal na mahaba ang buhok, 
nakamaong, nagdodroga, at nagre- 
rebelde laban sa mga kinamulatang 
halagahan o asal var hippie. 

hips*ter png [Ing | 1: pantalon na hang- 
gang balakang 2 : tao natnaporma 
o maestilo kung manamit. 

hbra png [Esp jira] : piknik; kura. 

hi*r6 pnr [Esp girar] : gulo ang isip o 
nalilito, kadalasan dahil sa sunod- 
sunod na mga bagay o pangyayari : 

HIRADO. 

hi*rd*do pnr : hira. 

hi*ra*g4*na png [Jap] : ang kurbadong 
uri ng kana at higit na ginagamit ng 
mga Japanese. 

hi-r6I png : varyant ng hirol. 


hi*ra*la png [hi+dala] 1: pagkatuto ng 
aral o leksiyon dahil sa malungkot 
na karanasan at pangakong hindi na 
ito gagawin pang muli 2: [ST] paki- 
ramdam ng pagkadala sanhi ng ma¬ 
lungkot na pangyayari at may pag- 
nanais na iwasang maulit yaon. 

hi’rdbda png [Esp giralda] : pabiling 
na ginawa sa anyo ng isang estatwa. 

hi*ral*d»l # ya png [Esp giraldilla] 1: 
maliit na hiralda 2: sayaw-Asturyano 
na nakilala sa Maynila noong pana- 
hon ng ESpanyol. 

hi*r£m pnr\\ hindi sariling pag-aari; 
kungsapera, utang2: halawo lanuha 
mula sa ibang idea o akda : andam 1 . 

hi*r6*man png [hiram+an] 1: sitwas- 
yong maaaring magkapalitan o mag- 
kagamitan ng kasangkapang perso¬ 
nal 2 : tao na hinihiraman. 

. • i 

hi*r6*may png [hi+damay] : hindi si- 
nasadya subalit di-maipaliwanag na 
pagkakasama sa blacklist : dalakit, 

SANGKOT. 

hi*ran*du a ld png [Esp girdndola] : estilo 
ng hikaw na may maliliit na mga hiyas 
at nakakabit nang palibot sa higit na 
malaki. 

hf*rang png \ : pangunahing pili; pi- 
nili mula sa karamihan : halal 2 : irog 
o mutya, kung sa nagmamahalan 3: 
tao na itinalaga sa posisyon : nom- 
brado -/m^ma-hbrang, hu*mbrang, 
hhr6*ngin. " " 

hi*ra*ng6n png: oras o panahong ng 
pagtatalaga sa posisyon at tungkulin 
sa pamahalaan : nombrahan, pagno- 

NOMBRA. 

hhrap png \ : bigat ng gawain : hago, 
kuri 2 : dusa; pagtitiis; dalita : kausud, 

PAG-ANTOS, PANAGSAGABA, PANGAN-GA 

3: kawalan ng pangangailangan sa 
buhay Cf pamumulubi 4: dusa sa pa- 
nganganak; pag-iri. 

hi*r£s png [Bik] : parte. 

hi*ra*86l png Bot [Esp girasol ] : hala- 
mang ornamental na kabilang sa ge¬ 
nus Helianthus , dilaw ang bulaklak, 
at nakukunan ng langis ang buto : 

MIRASOL, SUNFLOWER. 

Hi a r6t! pdd : katagang karaniwang si- 
nasambit sa isang tao na nagkamali, 
na nangangahulugang “Mabuti nga 
sa iyo!” o “Magdusa ka!” 

hi*ra*ti pnr [hi+dati] : namihasa; na^ 
kaugalian - pnd ma*hi*ra*t), hi*ra* 
tbhin, hu*mi*ra*ti. 

s * 

hi*ra*t6r*yo pnr [Esp giratorio] : umi- 
inog. 



hi raw 


337 


hftso 


hi*raw png Zoo : isang uri ng tandang 
na puti ang balahibo at berdeng 
batikan ang bun tot. 

hi"raw*li*ng& png Zoo : uri ng tandang 
na sarikulay ang balahibo. 

hhra-yd png [Seb] : varyant ng harayd. 

hire (hayr) png [Ing] 1: sinuman o 
anuman na inupahan 2 : bayad sa 
inupahan. 

hf-rin png: bikig na dulot ng labis na 
lunok ng tubig o likido Cf balariid, 

BIKIG, BITALOK, BULON : AKNAL, BILAOK, 
TUOK. 

hi*ring*gil°ya png [Esp jeringuilla] : 
varyant ng heringgilya. 

hi-rfs pnr : hiwis. 

hiTit png 1: sa pagkain, ang totoha- 
nang pag-ubos sa pagkain 2 : pana- 
nakit o pambubugbog sa kapuwa 3 : 
sunod-sunod na pagtanggap, pagda- 
ting, o panalo 4: sa larong beysbol, 
palo na tiyak at malakas - pnd hi-rf- 

tan, hu*mmt, pa*hi*rf*tin. 

hiTO png [Esp giro] 1: ikit 2: takbo ng 
pangyayari, ang kinalabasan, ang ki- 
nahantungan. 

hi-rd png : varyant ng h6ro. 

hi*r6 png [Bik] : galaw. 

hi*r6g png [War] : batong buga; pang- 
hilod. 

i * 

Hhrol png : sakit dulot ng di-sinasad- 
yang pagkapukpok ng martilyo sa 
daliri o kaya, paang nabagsakan ng 
mabigat na bagay var hiral. 

hi*ros*k6*pi'k6 pnr [Esp giroscopico] 
ukol sa paggalaw ng hiroskopyo. ?' 

hi*ros*k6p*yo png [Esp giroscopio] : 
aparatong may umiikot na gulong 
na maayos ang pagkakabit, maaaring 
igalaw sa lahat ng direksiyon ang 
axis at may kakayahang mapanatili 
ang ganap na direksiyon sa kabila ng 
mga paggalaw ng mga nakakabit o 
nakapalibot na bahagi : gyroscope. 

hi a ru a pos*tdl png [Esp giro postal] : ang 
pagpapadala ng salapi sa pamama- 
gitan ng koreo : postal money order. 

hfs*got pnd mag a his*got, pag-his* 

gu*tan, i*hfs a got [ Seh] : pag-usapan; 
mag-usap. 

hi a sd png : paglilinis ng ngipin sa pa- 
mamagitan ng pagkuskos. 

hi-sd/wdmag-hi-sd, i*hi*s6, hi*su*in, 
i*pang*hi*sd [Seb War] : maglagay 
ng gata sa buhok. 

hi*s6 png [Seb War] : langis para sa 
buhok. 

hi*s6*po png [Esp] : metal na hugis 
mikropono, may mga butas sa ulo, 


ginagamit na pangwisik ng agwa 
bendita var hesopo. 

Hispano (his*pa*no) png [Lat] : Es- 
panyol. 

m m • « 

histamine (hfs-ta-mm) pngBioK [Ing ]: 
amine na nagiging sanhi ng pag- 
igting ng masel at pagluwag ng mga 
capillary ng dugo. 


histidine (hfs*ti*dm) pngBioK [Ing] : 
amino acid na pinagmumulan ng 

histamine. 

/ 


his*td- pnlBio [Ing] : pambuo ng pang- 
ngalan at nangangahulugang tissue, 
hal histology, histolysis. 

histochemistry (his*to*ke*mis*trf, his* 
to*kem*i*stn) png [Ing] : pag-aaral 
ng identipikasyon at distribusyon ng 
bahaging kemikal ng mga tissue. 

histology (his*to*lo*dyi) png [Ing\ : 
pag-aaral ng,estrukturang mikros- 
kopiko ng mga tissue. 


histolysis (his*to*li*sfs) png [Ing] : 
pagkasira ng mga tissue. 

historian (his-tor-yan) png [Ing] : 
historyador. 


historic (his*to*rik) pnr [Ing] : maka- 
saysayan. 


historical (his*to*ri*kal) pnr [Ing] : 
makasaysayan; pangkasaysayan. 

historical novel (his*to*ri*kalno*vel) 
png Lit [Ing] : salaysay sa anyong 
nobela na karaniwang malikhaing 
pagkukuwento ng mga pangyayari o 
tauhan sa kasaysayan. 

historicism (his*to*ri*si*zem) png [Ing] 
" 1: teorya, doktrina, o estilo na nag- 
bibigay-diin sa kabuluhan ng kasay¬ 
sayan 2 : teorya na tumitingin sa 
kasaysayan bilang pamantayan ng 
halagahan o mapagpasiyang salik sa 
mga pangyayari 3: labis na pagkilala 
o paggalang sa mga lumang estilo. 

his*t6 # ri*k6 pnr [Esp historico ] : maka¬ 
saysayan. 

historiographer (his*tor*yu*gra*fer) 
png [Ing] 1 : dalubhasa o mag-aaral 
ng historyograpiya 2 : manunulat ng 
kasaysayan; opisyal na historyador : 

HISTORYOGRAPO. 


historiography (his*tor*yu*gra*fi) 
png [Ing] 1 : pagsusulat ng kasaysayan 
2: pag-aaral ng pagsusulat ng kasay¬ 
sayan : HISTORYOGRAPIYA. 

history (his*to*n) png [Ing] : kasay¬ 
sayan. 

his*t6r*ya png [Esp historia] : kasay¬ 
sayan. 

his*t6r*ya*d6r png [Esp historiador] : 
manunulat ng kasaysayan : historian. 


his*toryo*gra-pi*ya png [Esp histo - 

riografia] : historiography. 

hiS"tor*y6*gra'p6 png'[Esp historio- 

grafo] : historiographer. 

hit png f Ing] 1: paghampas; pagpalo 
2: pagbangga; pagtama 3: tagumpay 
at tinangkilik na palabas 4: anumang 
uso na kmagigiliwan, maaaring kanta, 
kasuotan, at iba pa : balita, popular, 
tanyag 5: sa sugal, paghingi ng isa 
pang baraha. 

hi*t6 png Ana \ dakong itaas ng paa, 
mula tuhod hanggang singit: bobon, 

LAPi, LUPPO, PAD.4NG, ULPO. 

hi*td png : pala. 

hi*ta*b6 png [Seb War] : pangyayari. 

hi*tad png : paghilata nang wala sa ta- 
mang oras. 

hi*t6d png : kiri. 

hi*t4m png: itim na tingga, kadalasang 
walang kuwenta. 

Hi*t6*na png , pnr [Esp gitana] : ba- 
baeng Gypsy, Hi-t6-no kung lalaki. 

hit-and-run (hit end ran) pnr [Ing] 

1: di-paghinto ng drayber matapos 
makasagasa o makabangga 2 : sa la¬ 
rong beysbol, pagtakbo ng runner 
habang pinagsisikapan ng batter na 
patamaan ang bola. 

hit*hft png 1: pagsipsip ng likido Cf 
supsop, higop : hakhak 2 2 : paghitit 
ng hangin o sigarilyo 3: paglanghap; 
inhalasyon. 

hi*tl png: pagbabantay sa mga pana- 
nim o taniman nang tuloy-tuloy o 
walang palya Cf tAnod. 

hi-tfd pnr : madaling maubos o ma- 
aksaya. 

hi-tfk pnr : mabunga; sagana. 

hi-tft png: paghigop ng usok mula sa 
sigarilyo o tabako. 

hit man png [Ing] 1: tao na upahan 
upang pumatay 2 : tagatudla sa kaaway. 

hi*td png Zoo [Bik Tag] : isda (Clarias 
batrachus) na malaman at bilugan 
ang bun tot, mabilis dumami kung 
tag-ulan : alabiyog, alimudan, hali- 
musan, kawatsi, palat, pantat. 

hi-tod png [ST] : palaman ng relyeno. 

hf-tod/wdi-hhtod, hu*mhtod [S7] : 

kumembot; igiling ang balakang : 

KINTOD. 

hbtod pnr [ST] : masarap. 

hit*s6 png [Bik Seb Tag] : nganga na 
binalot sa ikmo na may apog var itso 
CfbXJYO, MAM-IN : BAMA, gagalen, MA- 

LAM-ON, MAMA, MAM-ON, TILAD. 

hlt-SO pnr [Seb War] : kompleto. 


hitsura 


338 





hit*su*ra png [Esp hechura ] : varyant 

ngitsura. 

HIV, daglat (eyts ay vi) Med [Ing] : hu¬ 
man immunodefeciency virus. 

hive (hayv) png [Ing] 1: bahay-pukyu- 
lan 2: kuyog ng mga tao 3: pugad. 

hi*Wet png [HU Seb Tag] 1: sugat na 
maliit na likha ng talim Cf galos, 
sugat 2 : piraso ng anuniang bagay 
na hinati-hati Cf gayat, giijt : dalit 5 , 
putol, sangkategteg 3: pagpiraso sa 
karne at katulad sa pamamagitan ng 
atalim - pnd mag*hi*w&, i*hi*w&, 
i*w6*in. 

hi*wag pnr 1: tiwalag; hindi na kasapi 
2 : pinagpira-piraso : galat, rangkay, 

RENGSAY. 

hi*wa*ga png: anumang mahirap pa- 
niwalaan subalit may katotohanan Cf 

HiMALA, KABABALAGHAN, TAUNGHAGA : 
DUWALA, KAHIBULUNGAN, MISTERYO, 
MYSTERY, PAGENES, PALMED. 

hhwal png [HU] : gawain na walang 
inaasahang resulta. 

hi-wa-la png [hi+wala] : pagkawala, 
paglalaho; paglayas. 

hi-w£*Ian png [57] : matalik na pagka- 
kaibigan. 

hi-wd-lang png [57] : hiwalay. 

hi*wa*lay png [hi+walay] : paglayo sa 
iba; pagbukod Cf tiwaiag : hi walang, 
suhAy - pnr hi*wa*lciy. 

hi*w£ng*say png [57] : saysay. 

hi*w£*os pnr [HU] 1: hindi mapakali 
2: nasa masalimuot na kalagayan. 

hi-was png [Bik] : luwag. 

hi*w$s png 1: Zoo.miralya 2: [57] 
paglalatag ng ladrilyo. 

hi-w&s pnr 1: hiwfs 2: may pinapani- 
gan 3: [57] niladrilyo, gaya ng bahay 
o kalsada. 

hi*wa*s& png [Seb] : bagabag. 
hi*wat pngNtk : pag-aangat ng ankla. 

hi*w6*ti/m^hi*wa*ti*hin, hu*mi*wa*ti 

[57] : hatiin. 

hi*w£*tig png 1: hindi tuwirang pag- 
papahayag sa isang bagay, idea, o 
saloobin 2: palatandaan - pnd mag* 
pa-hi*w&-tig, ma*hi*wa*ti*gan. 

hi*w6*tik/mg [57] : sideline 2 . 

hi*wid prir : wala sa linya o hanay : 

LINSAD. 

hi*wis pnr: nakahilig, gaya ng posis- 
yon ng hagdanan : hiwas, hiris. 

hi*wod png [HU] : pagbinat ng katawan 
pagkagising : Inat, hiyod. 


hi*yS png 1: damdamin ng hindi ma- 
kapagpahayag ng nais o pakay 2: 
saloobin ng nakagawa ng kasalanan, 
kamalian, o bagay na pangit sa kapuwa 
Cf bikalot, tukang : aliseksek, alo, 

AWOD, SIPOG, ULAW. 

Hi-y6! pdd : bulalas na ginagamit sa 
pagpapatakbo o pagpapakilos sa 
hayop o pag-uutos sa aso na habulin 
ang isang tao o ibang hayop. 

hi*y6d pnr: nakatayo nang nakausli 
ang tiyan : butod, kiad, liyod, sikad, 

TIGAR, TUYAR. 

• 6 • 

hi*y6*his^mg-: pagpupulupot ng pan- 
tali. 

s 0 

0 

hi*yang pnr 1: anumang bagay na 
akma, angkop, o lapat: angay, uyon 
2; anumang nakapagdudulot ng gin- 
hawa. 

hi*y^S png\ : palamuting pangkatawan, 
malimit gawa sa mamahaling metal 
at tinatampukan ng pambihpang 
bato : AiAHAS, dalak 2 , gem, hoya, je¬ 
wel, lomala 2 : mamahaling bato : 

AIAHAS, DALAK 2 , GEM, HOYA, JEWEL, LO- 

maiA 3: isang tao o bagay na may 
mataas na pagtatangi. 

hi*y£s ba*t 6 png : batong bihira at 
mamahalin. 

hi*yaw png: malakas na tawag o pag- 
sasalita Cf bulyaw, palakat, palirit, 
sigaw. 

hi*ya*yd png: rabaw ng anumang bagay. 

hi*yfp png [57] : ihip. 

hi*yd png Zoo : isang uri ng maliit na 
pating. 

hi*yod png [Hil] : hiwod. 

hi*yom png [Seb] : ngiti. 

Ho, symbol (eyts-o) Kem [Ing] : hol- 
mium. 

ho pdd: katagang tanda ng paggalang: 
po. 

Ho! pdd: katagang ginagamit sa pag- 
papatigil ng kabayo* 

hoard (hord) png [Ing] 1: anumang 
tinipon at itinago 2: mga panganga- 
ilangan na itininggal o nakatinggal. 

H6*ba png [Esp Jova] : Jupiter 2 . 

ho*b£k pnd ho*ba*kin, hu*mu*b6k 

[57] : pahupain ang lagablab ng apoy. 

hobbit (ha-bit) png MU [Ing] 1 : kathang- 
isip na lipi na kahawig ng tao, pandak, 
at may mabubuhok na paa 2 : unano. 

hobby (ha-bi) png [Ing] : libangan; 
paboritong aliwan. 

hob-mt pnd hob*ni*tin, hu*mob*nft 

[57] : agawin. 



h6*bo png [/ng] : palaboy; hampasiupa. 

hob*ydl pnr [Esp jovial] : masayahin; 
palatawa. 

hod*dom*n^ png [Ifa] : ikawalo hang- 
gang ikasiyam ng gabi. 

Hodgkin's disease (hadz-kinz di-sis) 
png [Ing] : pamamaga ng mga lymph 
node. 

hod*p£ng png [Ifu] : huni ng idaw 
mula sa malapit, signos na may ta- 
gumpay sa Simula ngunit mauuwi sa 
pagkasawi. 

hoe (hoW) png [Ing] : asarol. 

hog (hag) png [Ing] 1 : baboy 2 : Kol 
tao na maramot, matakaw, o marumi. 


hog*nad png [Ifu] : ikadong madawat 
matapos ang kasal. 

hog*y6t png [57] : hudyat. 

hoi polloi (hoy pa-loy) png [Ing Gri] 
: ang karamihan; masa. 

ho*k^ pnd i*ho*k6, hu*mo*k6, mag* 
ho*ka [57] : tanggalin ang bituka, 
karaniwan ng hayop na kinatay. 


ho*kdb png [57] : malaking kagat. 

• • * . \ i . . i ' ' • '* 

ho-k6s^n^ho*ka*sin, hu # mo*k6s, i- 
ho*kds [57] : hubarin angkamisa o 
polo. 


h6*kot/?ndmag*h6*kot, hu*m6*kot, 

i*h6*kot [ Seb ]: sa sinaunang lipunang 
Bisaya, pagbili ng mga aso para sa 
pangangaso. 


ho*kub png [Ifu] : panghuli ng isda 
sa tabi ng pay-yo : ha-ub, katan. 

h6*kus*p6*kus png [Ing] 1 : walang 
kahulugang mga salita na ginagamit 
ng mga salamangkero 2: salainangka 
3: linlang; daya. 

hod^k png [57] : salitang hindi gaa- 
nong magalang na binibigkas kapag 
nagugutom. 


ho*l6kte^hu*mo*16k, i*ho*l6k, mag* 
ho-tek [57] : tumitigil; tumahan. 

hd-lang pnd ho*ld*ngan, i*h6*lang, 
hu*m6*lang 1: palakihin ang butas 
2 : magpalamig sa pamamagitan ng 
paghuhubad. 

j 

h6l*bo png [War] : larriad. 

hold png [Ing] 1: paghawak o pagta- 
ngan nang mahigpit 2 : kapangyari- 
han 3 : pansamantalang paghinto o 

pagpigil- 

hold pnd [Ing] I : humawak; tumangan 
2: maglaman; maglulan 3: magdaos; 
magdiwang 4: pigilin 5: panagutin 

" 6: yumakap; yumapos 7: tumupad; 
panindigan 8: magdala; dalhin 9; 
magtanggol; ipagtanggol; ipagsang- 
galang. 










holdap 


339 


homogamy 


hdl'dap png [Ing hold-up ] : pangha- 
harang nang may sandata, karaniwang 
baril, upang magnakaw : hold-up 2 , 

LINGO. 

• / • 

* 

hold-up (hold ap) png [Ing] 1 : abala; 
pagkaabala; atraso; pagkaatraso 2 : 
holdap. 

hole (howl) png [Ing] 1 : butas 2: 
hukay; lubak 3: lungga 4: siwang; 
awang 5: piinit; sira 6: kamalian; 

- depekto. 

h6*len png 1 : maliit at mabilog na 
bolang marmol o kristal na ginaga- 
mit sa laro : bulintek 2 : laro ng mga 
batang inihuhulog sa maliliit na butas 
sa lupa ang maliliit na bolang mar¬ 
mol o kristal. 

holiday (ha-li-dey) png [Ing] 1 : araw 
ng pangilin 2 : bakasyon. 

ho*lig*k£y png [War] : bulatlat. 

holism (ho-li-zim) png [Ing] 1: Pit 
teorya na ang isang kabuuan ay higit 
sa suma ng mga bahagi nito 2: Med 
pagpapahilom sa buong pagkatao, 
kabilang ang mga salik na pang- 
kaisipan at panlipunan sa halip na 
mga sintomas lamang ng sakit. 

ho*liS’ti*k6 png [Esp] : buo, kabuuan; 
lahat, lahatan. 

H6Mand png [Ing] : Olanda. 

holland (ho-land) png [Ing] : telang 
linen na makinis at matibay. 

hoM6t png Ark [Ifu] : batong dingding 
sa sulok ng pay-yo. 

hollow (ha-lo) png [Ing] : espasyong 
hindi nalalamnan, 

hollow block (ha-lo blak) png Ark 
[Ing] : parihabang piraso ng pinati-^ 
gas na buhangin at semento at pangu- 
nahing gamit sa pader o dingding. 

Hollywood (ha-li-wud) png [Ing] : 
distrito sa Los Angeles na panguna- 
hing sentro ng industriya ng pelikula 
sa Estados Unidos. 

holmium (hol-mi-yum) pngKem [/ng] : 
element na malambot, pinilakan, at 
metaliko (atomic number 67, symbol 

Ho). 

holocaust (ho-lo-kost) png [Ing] 1 : 
lansakang pagkawasak o pagkalipol 
sanhi ng sunog o digmaan 2 : sa 
maliit na titik, malaking pinsala na 
may kaugnay na malaking bilang ng 
namatay, lalo na sa apoy. 

Holocaust (ho-lo-kost) png [Ing] : 

lansakang pag-lipol sa mga Hudyo 
at iba pang pangkating minorya, 
tulad ng mga Hitano at bakla, sa 
ilalim. ng rehimeng Nazi noong 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig. 


Ho*lo*f6r*nes png : heneral na pinu- 
gutan ni Judith habang natutulog. 

hodo-gr^m png Pis [Ing] : hulagway 
na may tatlong dimensiyon at nabu- 
buo mula sa isang padron sa tulong 
ng sinag laser. 

holograph (ho-lo-graf) png [Ing] : 
dokumentong sulat-kamay ng may- 
akda. 

holography (ho-16-gra-fi) pngPis [Ing] : 
pag-aaral o produksiyon ng hologram. 

h6*IO"h6r*lo png Mm Lit [S7] : oyayi. 

hdlstfer png [Ing] : katad na suksu- 
kan ng pistol o rebolber : bayna. 

holy (ho-li) pnr [Ing] : banal. 

Holy City (ho-li si-ti) png [Ing] 1 : 
lungsod na itinuturing na banal ng 
mga tagasunod ng isang relihiyon 2 : 
langit. 

Holy Family (ho-li fa-mi-lf) png [Ing] : 
ang batang Hesus kasama ang Bir- 
heng Maria at si San Jose : Sagrada 
Pajviilya. 

Holy Ghost (holi gowst) png [Ing] : 
Holy Spirit. 

Holy Grail (ho-li greyl) png [Ing] : 
Grail. 

Holy Land (ho-li land) png [Ing] : re- 
hiyon sa silangang dalampasigan ng 
Mediteraneo, Israel, at Palestina 
ngayon. 

Holy Saturday (ho-li sa-ter-dey) png 
[Ing] : Sabado de Glorya. 

Holy Spirit (ho-li is-pi-rit) png [Ing] : 
sa teolohiyang Kristiyano, ang pangat- 
long persona sa Trinidad : Espiritu 
Santo, Holy Ghost. 

Holy Thursday (ho-li ters-dey) png 
[Ing] 1 : Huwebes Santo 2: sa simba- 
hang Anglican, ang Araw ng Pag- 
akyat sa Langit. 

Holy Week (ho-li wik) png [Ing] : 

v Mahal na Araw; Semana Santa. 

% • 

homage (ho-midz) png [Ing] i pagki- 
lala sa nakatataas; paggalang; para- 
ngal : omenahe. 

hombre (om-bre) [Esp] : tao. 

home (horn) png [Ing] 1 : tahanan 2: 
bahay 3: mag-anak 4: institusyon na 
nangangalaga sa mga taong nanga- 
ngailangan 5: pook na pinagmulan 
ng isang bagay 6 : pook na pinagtata- 
pusan ng isang paligsahan o karera. 

homecoming (hom-ka-ming) png 
[Ing] 1 : pag-uwi 2: taunang pagtiti- 
pon na ginaganap sa kolehiyo, uni- 
bersidad, o hay-iskul para sa mga 
nagtapos dito Cf reunion. 


homeland (horn-land) png [Ing] : lu- 
pang tinubuan. 

homeopathy (ho-me-6-pa-tf) pngMed 
[Ing] : paggamot sa sakit sa pama- 
magitan ng paggamit ng mababang 
dosis ng droga. 

homeostasis (ho-me-o-is-ta-sis) png 
Bot [Ing] : estado ng relatibong esta- 
bilidad o ang paghilig tungo sa ga- 
yong estado ng mga magkaiba at 
magkabukod na elernento ng isang 
organismo o ng isang pangkat ng tao. 

homeotherm (ho-me-o-term) png 
[Ing] : organismo na napananatili 
sa constant level ang panloob na 
temperatura ng katawan, madalas na 
higit na mataas sa temperatura ng 
kaligiran. 

H6*mer png : makatang Griyego 
noong ika-8 siglo at itinuturing na 
may-akda ng Iliad at Odyssey. 

home run (horn ran) pngIsp [Ing] 1 : 
sa beysbol at katulad, pagtama sa bola 
na nagpapahintulot sa batter upang 
makaikot sa apat na base at maka- 
puntos 2 : puntos na naitala sa gayong 
paraan. 

homesick (hom-sik) png: galimgim; 
mingaw. 

homestead (hom-is-ted) pngPol [Ing ]: 
lupang publiko na ipinamimigay ng 
pamahalaan 2 : lupain na iginagawad 
sa ddyo. ^ 

homework (horn-work) png [Ing] 1 : 
takdang-aralin 2 : paghahanda sa 
trabaho o gawain. 

homicide (ho-mi-sayd) png [ Ing] 1 : 
pagpatay ng tao sa kapuwa-tao 2 : tao 
na pumatay ng tao. 

ho-mi-lhya png [Esp homilta] : sermon 
var homilya. 

homily (ho-mi-lf) png [Ing] : homiliya. 

ho*mil*ya png [Esp homilta] : varyant 

ng homiliya. 

ho*mi*nid png Zoo [Ing] : anumang 
kabilang sa family Hominidae , gaya 
ng mga species mula sa mga genus 
na Homo at Australopithecus. 

H6*mo png [Ing] : genus ng mga pri¬ 
mate na may dalawang paa, malaking 
utak, at gumagamit ng mga kasang- 
kapan, gaya ng tao. 

h6*mo png [Ing] 1 : a anumang kabi¬ 
lang sa genus Homo b ang species na 
Homo sapiens o isa sa kabilang dito 

c 2: Kol: pinaikling homo-sexual. 

homogamy (ho-mo-ga-mi) png Bot 
[Ing] : kalagayang hermaphrodite o 
iisa ang kasarian ng mga bulaklak ng 
isang halaman. 








340 


homogeneous 


homogeneous (ho-mo-dyf-nyus) pnr 

[Ing] : magkakatulad var homoge¬ 
nous. 

r 

homogenize (ho-mo-dyi-nays) pnd 
[Ing] : gawing magkakatulad. 

homogeny (ho-mo-dyi-nf) png Bot 
[Ing] : pagkakatulad dahil iisa ang 
pinagmulang ninuno o lahi. 

homology (ho-mo-lo-dyi) png [Ing] : 
kalagayan o relasyon ng pagkakatulad. 

homonym (ho-mo-mm) png f Ing] : 
salita na katulad ng isa pang salita sa 
baybay o bigkas ngunit magkaiba ng 
kahulugan. 

homophobia (ho-mo-fo-bya) png [Ing]: 
muhi o takot sa mga bakla. 

H6*mop't6*ra png [Ing] : suborder 
ng mga hemipterous na insekto, 
binubuo ng mga aphid, kuliglig, at 
iba pa, na may mga pakpak na iisa 
ang texture. 

Homo Sapiens (ho-mo sey-pi-enz) 
png [Ing] 1 : species ng primate na 
may dalawang paa, may kapasidad 
ang utak na 86 kuwadrado pulgada, 
gumagamit ng wika, at lumilikha at 
gumagamit ng mga komplikadong 
kasangkapan; kinabibilangan ng mo- 
dernong tao 2 : ang sangkatauhan. 

homosexual (ho-mo-seks-wal) png 
[Ing] 1 : bakla 2: tao na nagpapa- 
malas ng homosexuality. 

homosexual pnr [Ing] 1 : hinggil sa o 
nagpapamalas ng homosexuality 2 : 
hinggil sa o nagpapahiwatig ng mag- 
katulad na kasarian. 

homosexuality (ho-mo-seks-wal-i-ti) 
png [Ing] : sexual na pagnanasa o 
kilos na nakatuon sa tao o mga taong 
may katulad na kasarian. 

homunculus (hQ-mung-kyu-lus) png 
[Ing] 1: maliit na tao 2: manikin. 

honcho (hon-tso) png [Ing] 1 : pinuno 
o manedyer 2: kahanga-hangang tao. 

Hon*du*ras png [Ing] : republika sa 
timog-kanluran ng Gitnang America. 

honest (a-nest) pnr [Ing] 1 : tapat at 
makatwiran 2 : sinsero. 

honestidad (o-nes-ti-dad) png [Esp] : 
katapatan : honesty, onestidad. 

honesto (o-nes-to) pnr [Esp] : tapat; 
to too. 

honesty (a-nes-tf) png [Ing] : kata¬ 
patan . 

honette homme (a-net am) png 
[Fre] : disenteng lalaki. 

honey (ha-ni) png [Ing] 1 : pulut 2: 
pulut-pukyutan 3: tawag sa ginigiliw. 


honeybee (ha-ni-bi) png [Ing] : 
pukyut. 

honeycomb (ha-ni-komb) png [Ing] 
1: bahay-pukyutan 2: mga estruktu- 
rang hexagonal mula sa pagkit na 
gawa ng mga pukyut para pag-imba- 
kan ng pulut at mga itlog. 

honeydew (ha-ni-dyu) png [Ing] : 
uri ng melon na makinis ang balat, 
matamis, at kulay lunti ang laman. 

honeymoon (ha-ni-mun) png [Ing] : 
pulutgata. 

h6ng-hong png [Seb] : bulong 1 . 

ho*ng6l png [Ifu] : sampung bungkos 
ng palay. 

honor (o-nor, o-nor) png [IngEsp] 1: 
dangal; karangalan 1 2 : pagsunod sa 
wastong gawi 3: kadakilaan ng isip 
4: gawad ng pagkilala. 

honorable (o-no-ra-bol) pnr [Ing] 1: 
a karapat-dapat na tumanggap ng 
dangal b nagpapakita ng dangafS!: 
tapat na layunin sa panliligaw. 

honorable mention (o-no-ra-bol men* 
syon) png [Ing] : karangalang-banggit 

honorarium (o-no-rar-yum) png[Ing]: 
kabayaran, lalo na ang boluntaryong 
bayad sa propesyonal na serbisyo 
na isinagawa nang walang karaniwang 
kabayaran. 

honorary (o-no-ra-ri) pnr [Ing] 1 : 
iginawad na karangalan, na wala ng 
karaniwang mga kahingian 2 : obli- 
gasyon na batay sa dangal at hindi 
maipipilit sa legal na pagpapatupad. 

ho*no*r6*wang png [Gui-Bag] : palda 
para sa mga batang babae. 

honoris causa (o-no-ris kaw-sa) pnb 
[Lat] : titulong pang-akademya na 
palatandaan ng pagdangal. 

hooch (huts) png Kol [Ing] : istik ng 
marihuwana. 

hood (hud) png [Ing] 1: Mek takip ng 
makina sa unahan ng automobil at 
mga katulad na sasakyan 2 : pan- 
takip sa ulo at leeg, nakahiwalay, o 
bahagi ng kasuotan. 

hoodlum (hud-lum) png [Ing]: maton. 

hoof (huf) png [Ing] : matigas na 
mistulang kuko sa paa ng kalabaw, 
kabayo, at katulad na hayop. 

hook (huk) png [Ing] : kawit; kalawit. 

hooker (hu-ker) png [Ing] : puta. 

hookworm (huk-worm) png [Ing] : 
bulate na tila kalawit ang ngipin, 
nabubuhay sa bituka ng tao o hayop. 

hooligan (hu-li-gan) png [Ing\ \ ka- 
bataang maton, lalo na ang mga 
kasapi ng sindikato. 


horos 


hoop (hup) png [Ing] 1 : pabilog na 
laso ng metal o kahoy 2 : laruang 
pagulong 3: malaking singsing na 
nilulusutan ng mga artista sa sirkus. 

hop (hap) png [Ing] : kandirit. 

h6*pap pnglsp [Ifu] : bunong-braso. 

hope (howp) png [Ing] : pag-asa. 

ho-pdl png [Ifu] : huni ng idaw na may 
siyap sa dulo, signos ng tagumpay sa 
Simula ngunit mauuwi sa trahedya. 

hd’pid pndhuTt\6 u p\6, hh6*pid f ho* 
pi*dan [ST] : bawasan nang may da- 
hilan o bawasan sa ibang paraan. 

hop*l£k/m^hop'la*kin, hu*mop*l^k w 
i a hop*i^k [ST] : ampatin ang apoy. 

hopscotch (hap-is-kats) png [Ing] : 
piko. 

hop*y£ png [ Tsi] : tinapay na may la- 
mang munggo, kundol, o baboy var 
hopia. 

h6r*der png [Ing hoarder] : tao na nag- 
iipon o nag-iimbak ng pagkain at 
iba pang mga pangunahing panga- 
ngailangan upang ipagbili ang mga 
ito kapag mataas nai angihalaga: c r* 

h6r a ding png [Ing}warding] : gawain o 
krimen ng horder. 

horizon (ho-ray-zon) png [Ing] 1 : abot- 
tanaw 2: perspektiba 2 3: antas ng 
pangkulturang pagsulong. 

ho*ri'z6n*tal pnr [Ing] : pahalang 1 . 

horl6 png Mus Lit [ST] : uri ng awit. 

hormone (hor-mown) pngPis [Ing] : 
substance na pangkontrol na likha 
ng organismo at ikinakalat ng fluid 
ng katawan para pukawin ang mga 
espesipikong cell o tissue. 

horn png [Ing] 1 : sungay 2: Mus ins- 
trumentong hinihipan sa pagtugtog. 

horn&*da png [Espjomada] : magha- 
pong paglalakbay. 

hor-ndl png [Esp jomal] 1 : pagbabayad 
nang hulugan 2 : trabahong arawan 
3: kita o sahod na arawan 4: tala- 
arawan mrhumal - pnd hor*na*l£n, 
mag*horndl, i*pang-horn4l. 

hor-n^-lan png [Esp jomal + Tag an] z 
arawan. 

horna-16-ro png [Esp jomalero] : mang- 
gagawang arawan ang bayad var 
hurnalero. 

hornbill (horn-bil) png [Ing] : kalaw. 

h6r*net png [Ing] : putakti. 

horology (ho-ro-lo-dyf) png [Ing] : 
sining ng pagsukat ng oras o pag- 
gawa ng orasan. 

ho*r6s pnr [ST] : kulang. 



horoscope 


A A A 



horoscope (ho-ros-kop) png [Ing] 1 : 

paghula sa kapalaran ng isang tao 
batay sa diyagrama na nagpapakita 
sa relatibong posisyon ngihga bituin 
at planeta sa oras ng pagkasilang 2 : 
ang gayong diyagrama 3 : pagma- 
masid ng langit at mga planeta sa 
isang partikular na sandali, lalo na 
sa pagkapanganak ng isang tao var 
horoskop. 

horror (ho*ror) png [ Ing ] 1 : matin- 
ding takot 2 : tao o bagay na nakata- 
takot. 

hors concours (owkon-kur) pnr [ Fre] 

1: walang kapantay, walang katulad 
2 : hindi kalahok. 

hors-d'oeuvre (ow derv) png [Fre] : 
pampagana. 

horse (hors) png [Ing] : kabayo. 
horsepower (hors-pa-wer) png [Ing ]: 

yunit ng lakas na katumbas ng 550 
foot-pound o 745.7 watt; lakas ng 
makina batay sa yunit na ito : kabAlyo. 

horse racing (hors rey-sing) png 
[Ing] : karera ng kabayo. 

horseradish (hors-ra-dish) png Bot 

[Ing] 1: yerba ( Armoracia lapathifolia) 
na mataas, may bulaklak na maliliit 
at puti, at kauri ng mustasa 2 : ma- 
anghang na sawsawan mula sa niligis 
na ugat nito : wasabe. 

horseshoe (hors-syu) png [Ing] 1 : 
bakal na sapatos ng kabayo na hugis-U 
2 : ariumiahg bagay na katulad sa hugis. 

horticulture (hor-ti-kul-tyur) png 
[Ing] : sining ng pangangalaga ng 
hardin o halamanan. 

hosanna (ho-sa-na) png [Ing] : sigaw^ 
ng papuri : osAna. 

hose (hos) png [Ing] : tubong goma 
o plastik na ginagamit sa pagpapa- 
daloy ng likido. 

hosiery (ho-sye-ri) pnr [Ing] : mga 
stocking at medyas. 

hos*pfs'yo png [Esp hospicio] : bahay- 
ampunan; ampunan : asilo. 

hospitable (hos-pi-ta-bol) pnr [Ing] 

1: bukas sa magiliw na pagtanggap 
ng mga panauhin o kahit estranghero 
2 : bukas sa magiliw na pagtanggap 
ng anuman. 

hospital (has-pi-tal) png [Ing] : ospital. 

hospitality (hospi-ta-li-tf) png [Ing] : 
magiliw na pagtanggap at pag-asikaso 
sa mga panauhin o kahit estranghero. 

hospitality girl (hospi-ta-li-ti gerl) 

pngllng] : pahibas na tawag sa puta. 

host png [Ing] 1 : tao na tumatanggap 
at umaasikaso sa panauhin, hostess 


kung babae 2: Bio hayop o halaman 
na biktima ng parasito o komensal 
3: a tao o hayop na tagatanggap b 
anawnser ng programang panradyo 
o pantelebisyon 4: ostiya. 

hostage (hos-teyds) png 1 : pagbihag 
sa isang tao upang ipagpalit sa kala- 
yaan o kaya’y salaping pantubos 2 : 
ang tao na bihag sa ganitong krimen. 

hds'tel png [Ing] 1 : tirahan para sa 
estudyante at iba pa 2 : panandaliang 
tirahan para sa mga walang matu- 
luyan. 

h6s*tes png [Ing hostess] 1 : weytres 2: 
puta. 

h6s*tess png [Ing] 1: babaeng tuma- 
tanggap sa panauhin : maybAhay 2: 
babaeng nagsisilbing tagaaliw sa isang 
naytklab. 

hostile (hos'til) pnr [Ing] 1 : pakiki- 
tungo sa kaaway 2 : lantarang salu- 
ngat o nagtatanggol. 

hostility (hos-ti-li-ti, host-i-li-ti) png 
[Ing] 1 : pagiging hostile 2: kondis- 
yong pandigmaan 3: pagsalungat. 

hot (hat) pnr [Ing] ; mainit. 

h6*ta png [Espjota] 1 : ang tawag sa 
Espanyol ng letrang J : jota 2 s Mus 
sayaw at tugtuging Aragon, na iniang- 
kop sa mga rehiyon sa Filipinas gaya 
ng Hota Batanggenya, Hota Bohola- 
na, Hota Samarenya, Hota Ilongga, 
at iba pa : jota. 

ho"t£n ^nrfhu-mo-t^n, mag-ho-tdn, 
ho*ta # nfn [5T] : hulihin. 

hot pake (hat keyk) png [Ing] : pinag- 
halong arina, itlog, asukal, gatas, at 
pampalasa na piniprito sa kaunting 
mantika o mantekilya. 

hotdog (hat-dog) png [Ing] : maliit 
na frankfurter : soriso. 

ho*t6l png [ Ing] : komersiyal na estab- 
lisimyentong maaaring upahan upang 
tirahan s otel. 

hotelier (ho-tel-yer) png [Ing] : nag- 
lilingkod sa hotel. 

hot*h6t png: tunog ng busina ng auto- 
mobil. 

hot house (hat haws) png [Ing] 1 : 
gusaling kontrolado ang init, mada- 
las na yari sa salamin, para sa pag- 
papatubo ng halaman kahit wala sa 
panahon, o pook na may tempera- 
turang higit na mababa kaysa likas 
para sa mga halaman 2: kaligirang 
mabuti sa mabilis na development. 

hot logs (hat lags) png [Ing] : mga 
trosong labag sa batas ang pagkaka- 
putol. 


ho*t6 # tay png [Tsi] : pagkaing may 
sabaw at pira-pirasong kameng baboy, 
hamon, hipon, ginayat na repolyo, 
at iba pang gulay. 




(hat pleyt) png [Ing] 


init na platong metal para sa paglu- 
luto o pagpapainit ng pagkain. 


hot pot (hat pat) png [Ing] 1 : lutuan 
ng sarisaring pagkain 2 : pook na may 
ganitong lutuan. 


hound (hawnd) png [Ing] 1 : aso para 

sa pangangaso 2 : tao na may hina- 
habol. 


hour (a-wer, awr) png [Ing] : oras. 

hourglass (a-wer-glas, awr-glas) png 
[Ing] : aparatong naibabaligtad, may 
dalawang konektadong bombilyang 
salamin at may buhangin na lumili- 
pat ng bombilya sa loob ng isang oras. 

hour! (hu-ri) png [Ing] : magandang 
dalaga lalo na sa paraisong Muslim. 

house (haws) png [Ing] 1 : bahay; 

tahanan 2: gusali 3: a kompanya o 

institusyon b gusaling katatagpuan 

nito 4: a asamblea na lehislatibo b 

gusaling pinagpupulungan nito 5 : 

mga manonood ng palabas 6 : puta- 
han. 


houseboy (haws-boy) png [Ing] : ka- 
tulong na lalaki. 

housekeeper (haws-ki-per) png [Ing] : 

tao na nangangasiwa ng tahanan o 
institusyon. 

housemaid (haws-meyd) png [Ing] s 

N katulong na babae. 

housewife (haws-wayf) png [Ing] 1 : 
asawang babae 2 : maybahay. 

housing (haw-sing) png [Ing] 1 ; pa- 
bahay 2: Mek matibay na sisidlan para 
sa bahagi ng isang makina o aparato. 

hover craft (ho-ver kraft) png [Ing] : 
behikulo na nakapaglalakbay sa lupa 
o tubig dahil sa kutson ng pababang 
pagbuga ng hangin Cf hydrofoil. 

ho"wak-hO'wa'k£n png [57] : anak- 
anakan. 


ho-wft-zer png [Ing] : maikling kanyon. 

ho»w6 png [Ifu] : isang tasang pun6. 

Hoy! pdd : bulalas na babala o pagta- 
wag ng atensiyon : Hep!, Hey!, Oy! 2 

h6-ya png 1: [Esp joya] hiyas 2: isdang 
pinakamalaki sa mga nahuli ng isang 
palakaya. 

h6*ya-h6 # ya png 1 : Bot [Hit] damong- 
bingkalat ( Biophytum sensitivum) 2: 
laro ng mga bata na nag-uunahang 
maipasok ang kani-kaniyang lata sa 
isang butas sa lupa. 



hoyang 


342 


hugotan 



h6*yang png [ST] : eternal; walang- 
hanggan. 

ho*ye-ri-ya png [Esp joyeria] : tinda- 
han ng alahas var hoyerya. 

ho*ye*ro png [Esp joyerv] : mag-aalahas. 

H6*yo png : maliit na butas o uka sa 

hipa-^rndmag-hd-yo, i*h6*yo. 

h6*yong pnr [ST] : gutom. 

h6*yot png : sa sinaunang lipunang 
Bisaya, palitan ng produkto ng taga- 
kapatagan at ng tagabundok. 


hu‘bo*ol png Mit [ Ifu ] : paglipad ng 
idaw sa harapan, signos na may da- 
rating na trahedya. 

hubris (yu-bris) pig [Ing Gri] 1 : pala- 
long pagmamalaki 2: sa trahedyang 
Griyego, kapalaluan laban sa mga 
diyos na humahantong sa kaparu- 

sahan. 

hu-bu*g£n pig [ hubog+an ] 1 : makina 
o kasangkapang ginagamit na pam- 
baluktot 2 : pook na sanayan o pi- 
nagsasanayan. 


hp, daglat (eyts-pi) [Ing] : horse power. hub-y£ pnr [War] : tamad. 
hr, daglat (eyts-ar) [Ing] : hour. Hu-dads-mo png [Esp Jude 

^ « • t » T T .1 A 


Hu*w6n de la Krus png : Juan de la 
Cruz. 

hfrbad png [Seb War] : salin 1 . 

hu*b6d pnr : walang damit mula bay- 
wang pataas Cf hubo : lukas 2 . 

hu*b6d-ba*rd pnr : walang damit na 
pang-itaas. 

hu*b6d-ba*rd pnb : nang buong kaya 
o lakas. 

h u • b&g png Med [ Bik Kap HU Seb War] : 
bukol. 

hu*b6*hob png : pagpapausok sa bu¬ 
ong katawan : saumeryo. 

hu*bak/mgAfed [Seb] : hika. 

hu-bdbran png 1: sabay-sabay na pag- 
huhubad 2 : bihisan, silid-bihisan. 

hu*bds png [Bik War] 1: kati 2: [Seb] 
iga. 

hu-bat pnd hu-mu-bat, hu*b6*tin, 
mang*hu*bat [Tau] : hikayatin ang 
sinuman upang hiwalayan ang bana 
o maybahay. 

hu*b£*ro pnr: puting batik sa anumang 
kulay. 

hu*bi*l6*0 png [Esp jubileo] : jubilee. 

hub*It png : kabayarang may bawas 
para sa parte ng ani o pananim. 

hu*bd pnr : walang saplot mula bay- 
wang pababa Cf hubad. 

hu*bo't hu*b6d pnr [hubo+at+hubad] : 
las tag. 

hu*bog png 1: hugis ng isang arko o 
kurba 2 : hugis o anyo. 

hu-bog pnr [Seb War] : lasing. 

hi5*bog-kan*di*li» png: anyo o hugis 
na katulad ng kandila, karaniwang 
ukol sa daliri ng babae. 

hti*bog-ta*ri png \: itak na may kara¬ 
niwang haba at lapad, matulis ang 
dulo at balantok ang talim 2 : anu¬ 
mang bagay na may hubog o anyong 
katulad ng tari. 


Hu*da*iS'mo png [Esp Judaismo] : re- 
lihiyon ng mga Hudyo, na naniniwa- 
lang may iisang Diyos; nakabatay sa 
Lumang Tipan ang etika, seremonya, 
at legal na pundasyon : Judaism. 

h u-das png [Esp Judas Escariote] : taksil. 

Hu-das Es*kar*y6*te png [Esp Judas 
Escariote ] : sa Bibliya, isa sa mga unang 
apostoles at nagkanulo kay Hesus : 
Judas Escariot. 

hud*h6d png\ : pagtatanggal ng dumi 
sa balat mrhudhud : hilod, kuskos, 
punas 2: [Seb] uri ng lambat na pa- 
ngisda 3: [Ifu] awit. 

Hud*hud png Lit: isa sa mga epikong- 
bayan ng mga Ifugaw, karaniwang 
inaawit kapag ipinagdiriwang ang 
anihan. 

hu*di*ka*tu*ra png [Esp judicatura] : 
sangay panghukuman ng pamaha- 
laan; ang mga hukuman. 

hu*dis*y&l pnr [Esp judicial] : pang¬ 
hukuman. 

hu*do png Isp [Esp judo] : judo. 


hu*dop pnr [Bik] : sabik. 

hud*y£t png : tanda o senyas upang 
simulan ang anuman C^sipol, sirena : 
hogyAt, limpin. 

hud*yd*tan png [hudyat+an] : pagse- 
senyasan sa isa’t isa. 

hud*y6t-bag*y6 png Bot : kabay-kabal. 

Hud*y6 png [Esp judio] : tao mula 
sa angkan ng mga Hebrew at may reli- 
hiyong Hudaismo : Jew. 

hud*y6 pnr Alp 1 : nauukol sa tao na 
ipinalalagay na walang bayan 2 : 
malupit 3: suwitik o tuso sa kalakalan. 

hu*g^ png: tunog ng paggalaw ng mga 
bituka : liyok. 

hu*ga*d6r png [Esp jugador] : sugarol. 

hu*gdk png : tunog na nalilikha ng 
pinagdikit at pinaghiwalay na mga 
palad : pugak. 

hu*ga*k6n pnr [Bik] : tamad. 
hu*gal*m4k png [War] : kalabog. 


hu*gal*p6t png [Seb] : hagutak. 

hu*gan pngMus [Baj] : agung. 

hu-gas png\ : paglilinis ng anumang 
bahagi ng katawan o kasangkapan sa 
pamamagitan ng tubig 2 : BoJpalum- 
pong ( Microglossa volubilis) na tuwid 
ang sangang uka-uka 3: pinaglinisan 
ng pagkain na ipinakakain sa baboy. 

hu*gas-bi*g^s png: tubigo likidong 
ipinanghuhugas sa bigas at ipinan- 
sasabaw pagkaraan sa gulay. 

hii*gas ka-16-wang png [ST] : ritwal 
ng mga magsasaka bilang pasasala- 
mat sa masaganang ani ; pagibang 

damara. 

hu-gaw png , pnr [Seb War] : dumi, 
dungis. 

hd*gay png: pagbabanlaw ng ibinabad o 
nilalabhang mga damit Cf hawhaw : 
hughog. 

hu*g6*te png [Esp juguete] : laruan, 
.^galawan. 

hug*h6g png 1: pagbabanlaw ng mga 
damit Cf hawhaw : hugay 2: pagka- 
bagsak o pagkahulog dahil sa kalu- 
wagan ng pagkakasuot o pagkakabit s 
hushos, huso 3: [Seb] pangisda; pa- 
mansing. 

hu*gis png: anyo o porma ng isang 
bagay Cf pigura, tabas : korte 3 . 

hu*gis-b6*la pnr : anyong bola. 

hu*gis-bu*w6n pnr : anyong 

hu*gis-pu*s6 pnr : anyong puso. 

hu*gis-t^ a O pnr : anyong tao. 

hug*nS png : pagsagwan, paggaod. 

hug-n6y png Ora : sugnay. 

hug*n6s png : pagkaalis ng pagkaka- 
tali dahil sa di tamang pagkakabuhol: 
bugnos, kalas, tanggal. 

hu*go png [Esp jugo] : katas. 

hu*g6k pnd hu*gu*kin, hu*mu*gok, 
i-hu-gok [ST] : kalagin ang mahigpit 
na pagkakatali. 

hu*gong png: ingay o tunog na mala- 
lim at mababa. 

hu-gos png 1: pagbababa ng anuman 
mula sa mataas na kinalalagyan var 
ugus : palukluk, tunton 2: sabayang 
pagsugod ng mga tao 3: [ War] libing. 

hu*got png [Bik Seb Tag War] 1: pag- 
kuha mula sa isang lalagyan Cf bunot, 
hila 2: pagpili ng isa sa karamihan 
Cf hirang, pili. 

hu*g6t pnr [Seb] : mahigpit. 

hu*go*t6n png [ST] : dulo ng kumot 
o tapis na hinihila. 













343 


hull 


hugpong 


hug*p6ng png 1 : bagay na nag-uugnay 
o nagkakabit sa dalawang bagay : 
sudlong, sugpong 2: ang pun to pi- 
nagdugtungan ng dalawang bagay : 
sudlong, sugpong 3: ang karugtong 
o idinugtong sa dulo upang humaba. 

hug-pti-ngan png: ang pun to o pook 
na pinaghuhugpungan. 

hu*gu*t£n png: bunutan. 

hiig-yaW png: sa sinaunang lipunang 
Bisaya, tagumpay sa labanan var 
ugyaw Cf dayaw. 

hu*hd png [HU War Tag] : pagbagsak 
o pag-agos ng buhangin, mga butil, 
at iba pang maliliit na bagay, mula 
sa isang lalagyan na di sinasadyang 
nabuksan var hu-ho, uho Cf buhos, 

HUGHOG, TULO. 

hfl-hd png [ Bik ] : huho. 

hu-h6m png [57] : varyant ng hum- 
h6m 


hu*H6t png: hawakan. 

hu-hu*gan png Mus [Mrw] : duahan 

makitid na tagiliran. 

hu-i png [Ifu] : paa at bind. 

Huk png: pinaikling Hukbalahap. 

hu-k&b pnr : may malaking uka; gu- 
wang ang loob, 

hu-kag png [ War] : malapit nang ma- 
hinog na palay. 

Hu'kAg png [Bik] : halo 1 . 

hu-k6g pnr : hungkag. 

hu-ka-sfn pnd [57] : tanggalin ang 
tabing. 

hu-kaw png [Seb] : puyat. 
hu-kay png [HU Seb War Tag] 1: butas ; 

sa lupa Cf BUNGKAL, KUYKOY, KULKOL : 
BANGAG, GALEBO, GAHONG, HOLE 2 , KALOT 

2 : libing an. 

Huk-ba-la-h6p^mg: noongpanahon 

ng Hapon, daglat para sa Hukbo ng 
Bayan Laban sa Hapon, isang pang¬ 
kat ng mga gerilyang Filipino na 
hiwalay sa pamamahala ng mga 
Amerikano at naging kilusang mapag- 
himagsik pagkaraan ng Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig. 

Huk*b6 png 1: malaki, organisado, at 
sandatahang pangkat na sinanay para 
sa anumang labanan 2: ang kabuuang 
sandatahang lakas ng isang bansa 3 : 
pangkat para sa isang layunin : armi, 

BUYOT, EHERSITO, HANGAWAY. 

huk*b6ng-d6-gat png MU : puwersang 
pandagat ng isang bansa : navy. 

huk-b6ng-ka*tf*han png Mil: puwersa 
ng mga sundalong panlupa var huk- 
bong-kati : armi, .army. 


huk-bbng-pang-hlm-pa-pa-wid png 

Mil : puwersang panghimpapawid ng 
isang bansa : air force. 

huk-b6ng-san-da-ta*h£n png Mil: 

pangkalahatang puwersang militar 
ng isang bansa. 

huk-b6t png: ang bundok o bukol sa 
likod ng hayop gaya ng sa kamel. 

Huk*H6k png : walang buto o hindi 
mabuto. 

huk-16-ban png [ST] : bruha. 

huk-!6y pnr : nakalaylay gaya ng mga 
sanga ng punongkahoy. 

huk*l6b png [57] : engkanto. 

huk-l6b pnr : ulyanin; paugud-ugod 
na dahil sa katandaan : hukluban. 

huk*l6t pnr: varyant ng ukl6t. 

Huk-lu-ban png Mit: bruhang Taga- 
log na maaaring pumatay ng tao sa 
pag-angat lamang ng kamay var 
Hokloban, Hiikloban. 

huk-lu-ban pnr [huklob+an] : hukot 

na sa katandaan; matanda na. 

* % 

hu-kog png [5is] : isang uri ng baklad 
o kural. 

hu-k6m png [Bik HU Seb War Tag] 1: 
pampublikong opisyal na autorisa- 
dong duminig at magpasiya hinggil 
sa mga kaso sa isang hukuman; ma~ 
histradong inatasang mamahala sa 
pagbibigay ng katarungan : hlaves, 
judge 2: taga-hatol 3: [Seb] pasiya; 
desisyon. 

hu-k6ng pnr 1: kurbado 2: kurbado 
sa likuran o ibaba; malundo. 

hu-kos png 1: mala-singsing na ka- 
sangkapang humahawak at nagpa- 
pagalaw sa kortina 2: zipper. 

hu-k6t pnr [Tsi] : kuba; kurbado. 

huk-r£-gong png [Bik] : harok. 

hu*ku*man png [hukom+an] : bulwa- 
gang litisan ng mga usapin : court 3 , 
husgAdo, korte 2 . 

hu-ku-mang-mi-li-t6r png MU: hu- 

kumang binubuo ng mga tauhang 
militar na hinirang upang lumitis sa 
mga kaso ng paglabag sa batas militar: 

COURT MARTIAL. 

hu-la png Say [Ing] : sayaw sa Hawaii 
na may anim na batayang hakbang 
at galaw var hula-hula. 

hu-16 png [Bik Tag] : palagay ukol sa 
isang bagay sa hinaharap; prediksiyon, 
propesiya C/akala, haka, sapantaha : 
gempA, hawo, pagarup, palage, PAKUT, 
parles, prognosis, tagnA; tigo. 

hu-la*6n png 1 : laro ng paghula sa 
itinatago 2 : pagsasabihan ng kapala- 


ran ng isa’t isa. 

hu-lad png [5^] : salin 2 . 

hu-lad pnd mag-hu-lad, hu-16-ran, 
i-hu-lad | Seb] : iwangki; magwangki. 

hu-l6g pnr: nakaratay gaya ng isang 
malubha ang sakit. 

hu-lag-p6s pnd ma-ka-hu-lag-p6s, 
hu-mu*lag-pos 1: makalaya sa pag- 
kakatali 2 : makatakas. 

hu-l6g-way png [Seb hulad + ddgway] 
1: Lit a pagsasalarawan ng panuka- 
lang kaisipan o damdamin sa isang 
akda b larawang ikinintal, lalo na sa 
tula c larawan bilang talinghaga : 
image, imagery, imahen 2 : reproduk- 
siyon o panggagaya ng isang tao o 
bagay : image, imagery, imahen 3 : la¬ 
rawan sa isip ng isang wala o nasa 
malayo : image, imagery, imahen 4 : 
isang popular na pagkakilala sa isang 
tao, produkto, o institusyon na pina- 
laganap sa pamamagitan ng mass 
media : image, imagery, imahen. 

hu-la-hu-la png: varyant ng hula. 

hu*lak*tob png Mus [Buk] : suling. 

hu-la-l6y pnr: nakahilata o namama- 
hinga sa isang upuan. 

hu-la-pi png Gra : panlapi sa dulo ng 
salita Cf unlapi, gitlapi : suffix. 

hu-las png\ : pagtutubig o paglulusaw 
Cf tunaw 2: tagas o tolas gaya ng 
sorbetes na nasa apa 3 : pagbaba ng 
lagnat; paghupa ng sakit CfnmAs 4: 
[Seb Tau ] pawis. 

hu-la*s£y pnr : nakalupasay; tim- 
buwang. 

hu-lat png [HU] : bantay o tagaabang 
sa mga tao na dumaraan. 

hu*law png [HU Tag] : pagtigil o pag- 
hinto ng marahas na pangyayari, 
gaya ng bagyo var huraw : bosnan, 
eppaaw, ikalnA, itonda, kutat, palati, 
sardeng, tore, tuang, tuwak 2: [Seb] 
tagtuyot. 

hu-lay png: paglambot ng mga sanga 
ng punongkahoy dahil sa matagal na 
tangtang ng malakas na hangin. 

hul-do png [Bik] : luganggang 1 . 

hul-h6l png [Seb Tag] : tahol. 

hu-li png 1: pagdakip sa isang tao o 
bagay 2 : tao o bagay na nadakip. 

hu-lf png 1: likod o likuran; buntot; 
dulo 2: [Ilk] ladaw 2 . 

hu-li pnr [Mag Tau Tag] 1: hindi na- 
karating o nakatapos sa oras : awahi, 

IWIT, LAWAT, PANADYI, ULAHI, URHI, 

uryan 2 : sinumang nasa likuran o 
hindi naabot ang itinakdang oras o 
panahon : atrasado. 




hull 


344 


humamsmo 


hu*li pnr : ulyanin o uugod-ugod na 
at kadalasang pamali-mali: bumaket, 

MAGULIYAN. 

Hu*IT png Lit : sa El Filibusterismo , pa- 
layaw ni Juliana, anak ni Kabesang 
Tales at kasintahan ni Basilio. 

hu*!ig-kay png [War] : bulatlat. 

hiHi-han png [ huli+han ] 1: dakong 
huli o likod; likuran 2 : likod o dulo 
ng buntot 3: laro ng paghuli sa isa’t 
isa 4: pook ng mga pagdakip. 

hu-IHip pnr : katulad; kapara; kaparis. 

hu*lim*bdd png : larong pambata na 
itinatago ang mga markadong bato 
upang hanapin. 

hu*lim*b6*ngon pngBot : palumpong 
(Justicisa gendarussa) na hugis sibat 
ang dahon at may katas na ginagamit 
na pampaduwal: bunlaw, handal-usa, 

KAPANITULOT 2 , PARITULOT, PULPULTO 2 , 
PULI. 

hu*l(ng-bu*hay png : katapusan ng 
buhay : huling-hininga. 

I 

hu*ling-gin*t6/mg: ginto na mababa 
ang uri. 

hu*llng-ha*bMin png: testamento ng 
isang tao na mainamatay na. 

Hudrng Ha*pu*nan png : sa Bibliya, 
ang hapunan bago dakpin si Hesus : 
Last Supper. 

hu*Ilng-hi*ni*ng£ png: huling-buhay. 

hu'lmg-ka-bft png 1: sa larong tungga 
o tatsing, ang mano kahit huli sa 
mga dumikit ang pamato sa guhit 
manuhan : patiki 2 : pinakabago o 
pinakahuling asawa ng isang lalaki. 

Hu-lfng Pag*hti*hu*k6m png [ huli na 
paghuhukom ] : Last Judgment. 

hu*ling-pa*ti png 1: ang huling pag- 
kakataon ng tagapagsalita sa isang 
debate upang ilaban ang kaniyang 
panig 2 : talumpati ng pamamaalam. 

hu-lip png [Seb Tag] 1: bagong tanim o 
punla, kapalit ng hindi tumubo sa 
hanay ng pananim 2 : pampalit sa 
nasirang atip na pawid o kugon. 

hul*m& png [Esp horma] : paghugis sa 
isang bagay sa pamamagitan ng 
molde. 

huI*md*do pnr [Esp hmmado] : akmang- 
akma o tamang-tama sa pamantayan. 

hul*m6*han pngKar [Esp horma+Tag 
han] : molde. 

hul*mf*gas png Zoo [Seb Esp hormi- 
gas] : langgam. 

Hu*l6 png 1: pinagmumulan ng agos 
ng tubig var hulo, ulu Cf balong, 

BATIS, BUKAL, LUWASAN, INANTUBIG l 


BURABOD, TUBURAN, UBBOG, ULUNDANUM 

2: bahagi ng isang bayan o komuni- 
dad na nasa gawing pataas ng isang 
bundok o libis; o nasa ibaba naman 
kung pababa at malapit sa ilog o da- 
gat Cf ilaya 3: deduksiyon mula sa 
pagsusuri ng bagay-bagay var hulo 

Cf KURU-KURO, PAGKUKURO, SURING- 

isip - pnd hu*lii*ln, mag*hu*l6, hu* 
mudd. 

hu*l6 png [Bik] : varyant ng huld. 

hu*ld pnr 1: [War] hindi pa tuli 2: 

[ Tbo] kulay pula. 

htidog png [Bik Hil Seb Tag Tau War] 

1: paglaglag var olog, ulog Cf bagsak, 

BULIG, HUSO, LAGPAK, LUTOS, SADLAK ! 
BALDUG, GUMTOS, KAPELAG, NAPLAG, TEN- 

NAG 2: hindi pagpasa sa pag-aaral; 
paglagpak : lagpak 3: bayad na ling- 
guhan o buwanan C/aplaso, sulong 
4: pagkabfhag, pagkadakip 5: yunit 
na kantidad, gaya sa pagluluto ng 
bibingka Cf salang, salok, sirok, • 
sukat, takal 6 : ang ibig sabihin ng 
isang salita C/'k/vhulugan 7: sariling 
palagay o pagkaunawa ukol sa isang 
bagay; interpretasyon; bersiyon 8: 
pagsasalin ng isang wika tungo sa isa 
pa; traduksiyon 9: sa pangingisda, 
ang kabilisan ng paghuhulog ng 
lambat 10: Kern substance na idina- 
dagdag para sa reaksiyong kemikal : 
reaktibo 11: pagbibinata; pagdada- 
laga; pagbabaguntao 12: tensiyong 
muskular bilang kondisyon ng kalu- 
sugan 1 3: halagang nakadeposito sa 
bangko Cf habilin, lagak, paingat, 
patago 14: metamorposis 15: pala- 
giang ambag o quota sa isang orga- 
nisasyon Cf kontriBusyon, butaw 16: 
Pis hilabigat 17: bahaging pababa 
ng isang bundok 18: sa paghahabi, 
ang pagsusuksok ng karayom sa tela 
19: biyaya mula sa Diyos : kaloob 
20 : sa metalurhiya, ang banto o alloy 
21: sa pagbibilang, ang tally 22: 
boluntaryong pagbagsak ng sarili; 
pagpapatihulog 23: Aar isang pabi- 

gat na nakapalawit sa pisi attumitiyak 
kung tuwid ang pagkakatayo ng anu- 
mang bahagi ng bahay. 

hu*l6g pnr 1: laglag 2: bagsak, kung 
sa eksaminasyon o pag-aaral. 

hu*lom png: babad 1 ; tigmak. 

hudon pnr [57] : nakahinto. 

hu*l6t png [War] 1: tapon 2: pasak 1 . 

hul*p6s pnd mag*hul*p6s l hu*mul* 
p6s, i-hul*p6s [Bik] : umalpas; hu- 
mulagpos. 

hu*lu*ba*lang png [ Tau] : bayani; da- 
kilang mandirigma. 


hu*lu*b^*ton png [HU] 1: salawikain 
2 : bukambibig. 

hu*lu*g£n png [hulog+ari] 1: regular 
na oras o panahon upang bayaran 
ang hinu-hulugan : installment 2 : 
kahong pinaglalagyan ng mga balota, 
sulat, at iba pa 3: butas o hiwa ng 
natu-rang kahon. 

hudu-na png Mus Lit: oyayi. 

hu-lung png [Ifu] : disk na patibong 
sa daga, inilalagay sa itaas ng poste 
ng kamalig. 

hul-y^ng png': terminong Sambal 
para sa baklad sa ilog na panghuli 
ng mga hipon. 

Htihyo png: ikapitongbuwan ng taon: 
July. 

hu*m£ pnr : hindi makapagsalita o 
walang masabi dahil sa takot, naga- 
wang kasalanan, o kadaldalan ng 
kausap. 

Hu*m6*bon png Kas : raha ng Cebu 
at unang katutubo na naging Kristi- 
yano kasama ng kaniyang asawa, at 
mga tauhan. 

Hu*ma*d6p*non png Mit : bayani ng 
Hinilawod; sa isang bersiyon, kapatid 
nina Labaw Donggon at Dumalap- 
dap; sa pangunahing bersiyon, hindi 
niya kamag-anak si Labaw Donggon 
ngunit napangasawa ang anak nitong 
si Nagmalitong Yawa. 

hu*m£l pnr: pagsasalitang parang may 
nakaipit sa ilong wrumal, hamal Cf 

NGONGO : ANGES, NGUHO, NGUHOK, 

PUNGA, pungAg, sungang. 

hu*m6*ling png\ : ang pangingibabaw 
o pagsakop sa isip o damdamin ng 
bagay o tao na pinagnanasaan : ob¬ 
session, obsesyon 2: tao o bagay na 
ninanasa : obsession, obsesyon. 

human (yu-man) png [Ing] : tao 1 . 

human (yu-man) pnr [Ing] 1: binubuo 
ng mga tao 2: may mga katangian 
ng tao : makatao. 

hu*m6n pnr [Seb] : tapos 1 . 

human immunodeficiency virus 

(hyu-man im-yu-node-fi-syen*si vay- 
rus) png Med [Ing] : retrovirus na 
sumasalakay sa sistemang pandepensa 
sa katawan at nakapagpapababa ng 
resistensiya nito laban sa anumang 
impeksiyon : HIV. 

humanism (yu-man-f-zem) png [Ing ]: 
humanismo. 

hu*raa*nfs*mo png [Esp ]: pananawo 
kaisipan na higit na nagbibigay 
halaga sa bagay-bagay na pantao kaysa 
dihino o sobrenatural : humanism. 

















humanist 


345 


hunlos 


humanist (yu-ma-mst) png [Ing\: hu- 
manista. 

hu-ma-m's-ta png [ Esp ] 1: tagapag- 
tanggol ng humanismo : humanist 
2 : mag-aaral ng matandang panitikan 
at kultiirang Griyego at Romano : 

HUMANIST. 


humanitarian (yu-man-i-tar-yan) png 
[Ing] : tao na nagtataguyod ng kapa- 
kanang pantao; pilantropo. 

humanity (yu*ma-ni*ti) png [Ing] : ang 
lahi ng tao : humanidad. 

hu a mdy png\ : [HitSeb War] palay 2: 

[ Tau] kanin na kinulayan ng dilaw at 
binalot sa dahon ng saging. 

hu*may*m£y png : katahimikan, kapa- 
yapaan ng isang pook var himaymay: 

KAPANATAGAN, KATIWASAYAN. 

hum-ba png [ Tsi Seb Tag ] : karneng 
baboy na kinulob sa pagluluto at 
hinaluan ng asukal, suka, kanela, 
sangke, laurel, at hinog na saging na 
saba Cf estopado. 

hum-ba-bu-yan pngBot: kahoy-dalaga. 

hum-bbd png : matigas na bato na 
nagdudulot ng siklab kapag pinag- 
pingki Cf lulog : flint, pingkian. 

hum a b£k png 1 : kurbang nalilikha sa 
pagitan ng malalaking alon sa dagat 
2: vary ant ng humpak. 

humble (ham-bol) pnr [Ing] : pa - 
kumbaba. 

hu a m6n a t Q png Zoo [Esp jumenta] : 
babaeng asno o buriko, hu # m6n*to 
kung lalaki. 

humeral (yu-me*ral) pnr [Ing\ : tumu- 
tukoy sa humerus o balikat. 

humerus (yu-me-rus) png Ana [Ing] : 
sa tao, buto ng braso malapit sa ba¬ 
likat. 

•k 

hum*h6m png : utal; ngongo var 
huhom. 

humid (yu-mid) pnr [Ing] : halu- 
migmig. 






humidity (yu-mi-di-tf) png [Ing] 1 : pa¬ 
ging mahalumigmig 2 : taglay na 
tubig lalo na ng atmospera Cabanas. 

humidor (yu-mi-dor) png [Ing] : silid 
o sisidlan ng abano para mapanatili 
itong mamasa-masa. 

hu*mi*git-ku*mu*lang pnb: gamit sa 
pagtantiya : halos. 

humility (yu-mf-li-ti) png [Ing] : ka- 
babaang-loob. 

hij*mit png [Hit] : gamit. 

Hu-mi-taw pngMit [ Tin] : anak ni Tau- 
Mariu, at asawa ni Aponi-to lau, ang 
diyos at bayani ng mga Tinggian. 


hunvld pnd mag a hum a ld, hum a l6 a in 

[ War] : tanggapin nang magiliw ang 
isang tao. 

hummingbird (ha-ming-berd) png 

Zoo [Ing] : ibon (family Trochilidae) 
na napakaliit, kumakain ng nektar, 
matatagpuan sa tropikong America, 
at lumilikha ng ugong ang mga 
pakpak kapag lumilipad. 

hu-m6d pnr [Seb] : basa. 

hu-mog png : kasariwaan o kalamigan 
sa gabi. 

hu-mok png , pnr [HU Seb War] : 
lambot. 

hu-mol/mJmag'hu-mol, hu-mu-lan, 

i*hu*mol [ Seb] : babad 1 . 

humor (hyu-mor) png [Ing\ 1 : Lit a 
katangian ng pagiging katawa-tawa 
o komiko b paghahayag nito sa pa¬ 
nitikan 2 : kakayahan na mapahala- 
gahan o magpahayag ng katawa-tawa 
3: lagay ng isip. 

humor (hyu-mor) pnd [Ing\ : aliwin 
ang isang tao. 

humoresque (hyu-mo-resk) pngMus 

[Ing] : maikli at masiglang piyesa. 

hu*m6t png [Hit Seb] 1 : bango 2: 
sangsang. 

hu*m6y pnr [War] : tigmak. 

hump (hamp) png [Ing] 1 : nakaalsang 
likod ng kamel 2 : nakaalsang bahagi 
ng daan at may layuning pabagalin 
ang takbo ng mga dumadaang sasak- 
yan : speed bump: 

hum*p£k pnr : anyong nakalundo 
paloob dahil walang laman gaya ng 
pisngi na walang ngipin o ng tiyan 
ng payat at gutom var umpak Cf 
hungkag, lubog : hupyak, yupok. 

hum*p4y png : paghinto. 

hu*nd png: karupukan ng isang estruk- 
tura Cf buway, hinA : huyang. 

hu-nab png : mantika o taba sa ibabaw 
ng likido : eskoma. 

hu*n^b png\: singaw; sinag; radyasyon 
2: init ng singaw o radyasyon Cf 
alimuom, dagandAng 2 , s.ahab, sangab 
3: radyasyong atomiko. 

hu a n£d png [Seb] : langgas. 

hun-ag png [Seb] : erosyon. 

hu-na-hu-n^ png [Bik HU Seb War] 1: 
hinagap 12 2 : palagay. 

hfi-nap png [Tau] : kaliskis ng isda. 

hu*n^s png [Bik HU Seb] : kati. 

hu*nat png : paraan ng pagtatrabaho 
ng isang tao na mahinang-mahina. 

humdchwas png: sa sinaunang lipu- 
nang Bisaya, nakahubad mula bay- 


wang pataas upang ipamalas ang tato 
dahil sa katapangan Cf kulmat. 

hun*dd pnr: nakatagilid, mlad sa pag- 
lakad ng tao na maikli ang isang paa. 

hurvdbl pnr : nakaburol. 

hundred (han-dred) png [Ing] 1 : daan 4 
2: set ng isang daang bagay. 

hu*ng&w png [Seb War] : singaw. 

hunger (hang-ger) png [Ing] : gutom. 

hunger strike (hang-ger is-trayk) png 
[Ing\ : hindi pagkain bilang pahayag 
ng protesta. 

hung-go png [War] : balinguyngoy. 

hung*h£ng png [S7] : tanga. 

hu-ngi-hong png [Seb] : bali-balita, 
bulong-bulungan. 

hu*ngit png [Bik HU Seb War] : subo - 

pnd hu-murngit, hu-ngi*tbn, i-hu- 
ngft. 

hung-kag pnr 1 : malukong 2: walang- 
laman : halungkag. 

.X 

hung*k6y png: pag-aalis ng ipa at iba 
pang dumi ng bigas o palay. 

hu-ngo png [57] : pagdumog sa isang 
bagay - pnd mag * h u a ngd, i a hu a ng6. 

hu*ng6d prig [War] : pampataba. 

hu a ng6d pnr [HU] : sadya. 

hu-ngol pnr [HU] : bigaw. 

hu a ngos png [Seb] : bayanihan. 

hu a ngot png [HU Seb War] t: bao ng 
niyog na nilagyan ng tatangnan at 
ginagamit na pansalok ng tubig Cf 
panabiyanan, dipper 2 var hungut 2 : 
sisidlan ng pain na yari sa bao ng 
niyog na itinatali sa baywang habang 
nangingisda : lumbo 2 . 

hu a ng6t png: plato na gamit pamba- 
lanse sa timbangan : plate 4 , platilyo, 

PLATO 4 , PINGGANAN. 

hung*suy png [Tau] : patupat 1 var 
ungsuy. 

hun*h6n png 1 : paglunok ng pagkain 
nang hindi nginuya C/Yulon 2 : pa¬ 
raan ng pagtutulak, pagtutupi, o 
pagpapagulong ng kortina, kubre- 
kama, banig, at alpombra : sagunson 
3: [HU] paglalagay ng mga bagay 
para magkalapit sa isa’t isa. 

hu a ni png [Bik Seb Tag] : tunog na 
nagagawa ng ibon o iba pang hayop 
var honi Cf siyap ; chirp, dayyeng, 
higing 1 , kait, pitpit, timer. 

hu a nit png [ Tau] 1 : hirap; kahirapan 
2 : mataas na presyo; gastos. 

hu a mt png [HU Seb] : ligat 3 . 

hun*los png [Seb] : pag-aararo nang 
pangkat-pangkat. 





hunob 

4 


346 


husbandry 


hu*n6b png [ Seb ] : tagas. 

hu-nong pud mag-hu-nong, i a hu a 
nong, i a pang a hu a nong [Seb ]: tumigil 
o huminto. 


hu-nos png 1 : pagpapalit ng balat, 
kaliskis, o balahibo ng hayop, isda, 
o ibon : hiluno, hinglo, lowas 2 : 
pagbabagong-loob 3: [Seb] kahon ng 
mesa na hinahatak upang buksan. 

hu-nos png: kaparte o bahagi ng ani 
na nakukuha ng tagagiik. 

hu a no*s£n png [57] : maliliit na papel 
na inihahagis upang magkasuwerte 

Cf CONFETTI. 

hu-nos-dHi png: pagbabagong-loob - 

/^/mag-hu-nos-dMi, pag-hu-nos- 
di-lbhin. 


hunt (hant) pnd [Ing] 1 : mangaso 2: 
maghanap; harjapin. 

hun-ta png [Esp junta] : kapulungan; 
kalipunan. 

hun-td /;nr/mag a hun a t3, hun-ta*hin 

[Esp junta] : mag-usap-usap; magdal- 
dalan. 


hun a tcbhan png [Esp junta Tag han] 
t: pook na pinagpupulungan ng 
isang organisasyon : pulungan, mite 
ngan 2 : mahabang usapan o daldalan 
ng grupo rigTnga tao gaya ng magka- 
kaibigan. 

hun-ta mu-ni-si-p&l png [Esp Junta 
Municipal] : sangguniang bayan. 

hun a ta pro a bin a si a y£l png [Esp Junta 

Provincial] : sangguniang panlala- 
wigan. 

hunter (han*ter, hant-er) png [Ing] 
1 : tao na nangangaso 2 : hayop na 
naninila. 

hun-ya-ngd png 1: Zoo isang uri ng 
reptil (family Chamaelentidae) na may 
kakayahang magpabago-bago ng 
kulay ng katawan : pa nit, tambalihan, 
teker, tigbalhig 2 : tao na pabago- 
bago ng panig ayon sa pansariling 
in teres ; dobol-kroser Cf suwmK, tuso. 

HiSn-yo png [Esp Junio] : ang ikaanim 
na buwan ng taon : June. 

hii a o png [Hil] : oo. 

hu a om png [ Bik War] : badbad 1 . 

hu a on png [Tau] : oo. 

hli a 6t pnr [Seb] : masikip; hapit. 

hu a p3 png [Ifu] : kalahating litro. • 

hu*pa png 1: pagbawas sa laki at dami 
2 : paghinto ng bah a, sunog, at katu- 
lad var hipa : hubas, ikupes, imelag, 
IMPIS, KUPOS, MANLAG 3: [Hil] pagsigaw 
at hindi paggalaw habang natutulog, 
karaniwan kung may masamang pa- 
naginip - pnr hu a pd. 


hu-paw png 1: hulaw; tiglaw 2: [ Zm] 
pitakang sinturon; bigkisan. 

hu-p^w pnr : impis. 

hu-pay png [ Hil] : mahimbing na 
pagtulog. 

hu*p6p png Mus [Ifu] : feyu. 

• m 

hup-h6p png : varyant ng hiphip. 

hu-pi png [War] : murang usbong o 
talbos ng gabe. 

hu-pil pnr 1: yupi; kupi 2: dinapurak; 
niyurakan. 

hup-fp png Mus [Ifu] : plautangpan- 
labi na yari sa tangkay ng runo, 
dalawang talampakan ang haba, at 
karaniwang may tatlong butas. 

Hu-pi*t6r png [Esp Jupiter] : Jupiter. 

hu*pft a hu*pft png [Tau] : paninirang- 
puri sa isang mag-asawa upang mapag- 
hiwalay ang mga ito. 

hu*p6 png : pagpili at pagwawaksi ng 
masasama. 


0 

hu-p6ng png Med [ Seb] : manas. 

hu a p6t png [Seb] : iwi. 

hup-ycik pnr : humpak var lupyak, 
lupyat Cf LABAK. 

hu*ra png [Esp jurar] 1 : panunumpa; 
pagsumpa : huramento, apidabit 2 : 
pagpapalista bilang botante. 

hu a r4b pnr [ War] : gastador o bulagsak. 

: hur- 


huracan (u-ra-kan) png [Esp] 
ricane. 


hu-r6d pnr [Bik] : liyad. 

hu a r^ a do png [Espjurado] 1 : inampa- 
lan, lupong tagahatoi : juror 2 : tao 
na nanunumpa ng katapatan. 

hu*r£ a gok png: harok. 

huTcbhan png [Esp jurar + Tag han] : 
pook o presinto sa pagpapalista ng 
botante. 


hu a ra a h6d png [Iva] : mababang ding- 
ding na gawa sa bato at ginagamit 
na lunduan ng bahay. 

hu•raking* [War] : tag-ani; panahon 
ng kasaganaan. 

hu*ra a men a t£ a do png [Esp juramgntado] 
1: panata ng mandirigmang Muslim 
na makipaglaban hanggang kamata- 
yan pagkatapos na dumaan sa pag- 
sasanay, pag-aayuno, pagdarasal, at 
pakikinig ng mahabang sermon ukol 
sa paraiso 2 : tao na may gayong pa¬ 
nata 3: Alp tao na nagwawala. 

hu-ra a m6n a tO png [Esp juramento] 1: 

- hura; sumpa 2 : paghura, panu¬ 
numpa. 

hii-raw png [War] : tagtuyot; tag-araw. 


hurdle (har-del) png [Ing] 1: hardel 
2: hadlang. 

hu a ri a di a k6 pnr [Espjundico] : pang- 
hukuman. 

hu a rfs a dik a si a y6n png [Esp jurisdic- 
cion] : nasasaklaw o saklaw ng kapang- 
yarihan. 

hu a Hs a kon a sul a to png [Esp juriscon- 
sulto] : abogado. 

* 

hu a ris a pru a d6n a si a y£ png Pol [Esp juris- 
prudencia] : kalipunan ng mga hatol 
ng nakatataas na hukuman. 

hurndl pnr [Esp jornal] : vaiyant ng 

hornal. 

hurna a l6 a ro pngx vaiyant ng horna- 
lero. 

w 

% 

hur a n6-ro png [Esp homero] : tagapag- 
hurno o tagapagluto ng tinapay : 

PANADERO, PUGONERO. 

hur a no png [Bik Hil Ilk Seb Tag Esp 
homo] : oven - pnd mag a hur a no, i a 
hur-no, hur a nu a nfn. 

♦ 

hu a ro pnb [Esp juro] : tiyakan. 

hu a rob png [ War] : ingay. 

■ f . 

hu a rob-hu a rob png [War] : bulong- 
bulungan. 

♦ 

hu a r6k png : larong pambata habang 
naliligo sa ilog o lawa. 

hu a rong png: solo o nag-iisang nama- 
mangka; solo sa paggaod. 

hu a r6s pnr [War] : tamad. / 

hu a r6t pnr [Seb] : ubos. 

hurricane (hyu-ri-keyn) png [Ing] : 
bagyo sa kanluraning hemisphere : 

HURACAN. 

hu a ru a b£ a ton png Lit [Hil] : uri ng tu- 
lang pasalaysay na ginagamit sa pag- 
kukuwento at binibigkas nang tila 
umaawit. 

hu a rung a hu a r6ng png : libumbon o 
pulutong ng mga tao : bugso 2 . 

hu-rup png [ Tau] : malinaw na bigkas 
sa titik o salita. 

hu a S§ pnr [Tau] : labis sa trabaho o 
paggawa. 

hu a say png [Bik Tag] 1 : kaayusan ng 
isang bagay o gawain Cf areglo, 
metodiko, sistematiko : ayos, tuhay 
2 : kadalubhasaan; kasanayan. 

hu a sa a y3n png [husay+an] 1: silid- 
ayusan o bihisan 2 : pagtulong sa 
isang tao sa pagbibihis. 

husband (has-band) png [/rag] : bana. 

husbandry (has*ban*dri) png [Ing] 

1: pagsasaka 2: maingat na panga- 
ngasiwa ng yaman. 



ivnwmmsz -i- 



Huseng Batute 


347 


huyahuya 


Hu-sdng Ba-tu-te png Lit : pinaka- 
popular sa mga sagisag-panulat ng 

makatang si Jose Corazon de Jesus. 

* 

Hu*sdng Srsiw png Lit: tawag kay 
Jose dela Cruz dahil sa kaniyang 
ugaling manghingi ng sisiw bilang 
bayad ng mga nagpapagawa ng tula. 

hus a gd/m^hus a ga a hdn, mang-hus- 

g£ [Esp juzgar] : hatulan; humatol. 

hus*gd*do png [Espjuzgado]: hukuman. 

hus*h6s png [Seb Tag War] : ang pag- 
hugos pababa ng isang bagay na 
maluwag ang pagkakatali C^habso, 

LAGLAG, TAGTAG, TANGGAL : HUGHOG 2 . 

hu-si png [Bik Kap HilPan Seb War Tag 
Esp jusi ] : himaymay mula sa pinya 
o ang manipis at mamahaling telang 
habi sa naturang himaymay : sag-Gt. 

hu a SO png [Esp] : munting metal na 
pinagkakabitan ng anumang pihitan, 
tulad ng sa gripo, pinto, at iba pa. 

hu a sd/mg: pagbagsak o paghugos 
pababa subalit nanatili sa pagkaka- 
bitin Cf hushos. 

hu*s6ng png [Iva] : lusong. 

hussar (hu-zar) png [Ing] : sundalo 
sa kabalyeriyang German. 

hus*ti a pi a kd*ble pnr [Esp justijicable] : 
mapangangatwiranan; mabibigyang 
katwiran. 

hus a ti*pi a kd*do pnr [Esp justificado] : 
may katwiran. 

hus a ti*pi*kas a y6n png [Esp justifica- 
cion] : pangangatwiran : justification. 

hus-tis-ya png [Esp justicia] : kata- 
rungan. 

hus*to png [Esp justo] : makatarungam 

hus*t6 pnr [Bik HU Ilk Seb Tag War Esp 
justo] A : sapat 2 : eksakto o lapat. 

hut (hat) png [Ing] : kubo. 

hu-tdk png: mahabang tunog ng isang 
bagay na hinugot mula sa isang ma- 
sikip subalit madulas na posisyon, 
gaya ng paang nalubog sa putik at 
biglang hinugot C^sagapak. 

hu*tdng pnr [War] 1: walang lakas; 
walang malay 2 : patay. 

hu a taw png: hawakan, tatangnan. 

hut*ba png [Mag Mar Tau] : sermon 
ng Islam o talumpating panrelihiyon 
na karaniwang isinasagawa tuwing 
Biyemes sa masjid. 

hut a h6t png [HU War Tag] 1: hithit; 
sipsip 2 : pag-ubos sa salapi ng iba. 

hu a tipm/mag a hu a ti, hu-tban [57] : 

hawakan, tanganan. 
hu-tok png 1 : pagbaluktot ng isang 


bagay dahil sa bigat Cf habyog, hubog, 
likaw, kilo 2 : pagkontrol sa isang 
tao bilang paggabay 3: patnubay. 

hu*t6k png [ Bik] : utak. 

hut-ong png [Seb] : pangkat 1 . 

hu a toy png Med [Pan Seb] : dalahit o 

tosperina. 

■ 

hfi-up png [Ifu] : basket na parihaba, 
may takip, at karaniwang ginagamit 
na bandeha ng kanin. 

hii'wad png [HU Seb] : salin 1 . 

hu-wdd png [Bik HU Seb Tag] 1: hindi 
tunay : balangkantis 2 , counterfeit, 

IMITASYON, MINI, PALSIPIKADO, PEKE 2 \ 

nagpapanggap : impostor. 

hu a wdg png 1 : utos o pakiusap na 
nagbabawal Cf Hindi : don’t 2: Bot 
balfng-uway var huag. 

hu a wd-ho png [7Sz] : silbato na gawa 
mula sa uhay ng palay Cf feyu : pasiyok. 

hu a wdl pngNtk: paraan ng paghawak 
ng sagwan kapag gumagaod, para sa 
tamang pagtulak at pagkabig. 

hu a wa*lmg png Zoo : isdang-alat ( Leiog- 
nathus fasciatus) na oblong at siksik 
ang katawan : lawihan, mutomot, 

TARIPTIP 3 , USUB. 

hu*wdm a pit png Bot: punongkahoy 
( Clausenalansium) na tumataas nang 
7 m, puti ang bulaklak, at dilaw ang 
bunga var wampi. 

hu a wd a ni png Bot [Seb Tag] : punong¬ 
kahoy ( Mangifera odorata) na kahawig 
ng manggang kalabaw ngunit higit 
na maamoy ang bunga. 

hu*wd*ran png [huwad+ari] 1: modelo 
o paman-tayan sa uri o katangian : 
rmjmbawa 2 2 : molde; padron. 

hu-wds png 1: itsura, pagmumukha 
2: Bot [Iba Ilk Tag] punongkahoy 
( Harpullia arborea) na tumataas nang 
20 m, maliit at lunti ang bulaklak, 
pula at makinis ang bunga : abuyan, 

DALIRAGAY, DULIS, MAGALAT, PUWAS. 

hu*wdt pnr [57] : lumiban, hindi du- 
malo : absent, ausente. 

hu a wd a taw png : malaking mangkok 
at lalagyan ng sabaw o pagkaing 
may sabaw var wataw : tason. 

hu a wd a yo png [Tsi] : metal na pang- 
hinang, kaiba sa pangkaraniwang 
panghinang na malambot. 

Hu a wd*bes png [Esp Jueves] : ikaapat 
na araw sa isang linggo, ang araw na 
sumusunod sa Miyerkoles at sinusun- 
dan ng Biyemes : Hammis, Thursday. 

Hu a w6 a bes Sdn-to png [Esp Jueves 
Santo] : Huwebes sa Mahal na Araw : 
Holy T hursday. 


hu a wd a go png [Esp juego] 1: maluwag 
na paggalaw ng isang bagay sa pi¬ 
nagkakabitan nito tulad ngmanibela, 
o gulong ng kotse 2 : kagamitan, set 
ng mga aksesorya, o mga bahagi ng 
isang yunit na mekanikal: set, terno 
3: laro, gaya sa huwego de paiabra - 
/mdmag-hu-wd-go, i a hu a wd a go. 

Hu a we*go! pdd: hudyat sa pagsisimula 
ng laro : Game! 

hu a wd a go de a a nfl*yo png [Esp juego 
de anillo] : laro ng kalalakihan sa 
Nueva Ecija at Katagalugan na sinu- 
sungkit ng istileto ang mga singsing 
na nakabitin sa kawayan habang sakay 
ng kabayo : kawar ning singsing. 

hu a wd*go de pa a ldb a ra png Lit [Esp 
juego de paiabra] : paglalaro sa salita. 

hu-wd*go de prdn-da png Tro [Esp 

juego de prenda] : larong may tula at 
awitan bilang aliwan sa lamay. 

hu a we a go-de-to a ro png [Esp juego de 
toro] : aliwang nagtatampok sa pag¬ 
lalaro at pagpatay sa toro. 

hu-wd*pe png [ Tsi] : sulo; tanglaw. 

hu a wds png [Esp juez] : hukom. 

hu a wds de pas png Bat [Esp juez de 
paz] 1: noong panahon ng Espanyol, 
ang hukom sa lalawigan 2 : hukom 
tagapamayapa. 

hu-wd a teng png [ T^z] : uri ng sugal 
na pinagpapares ang dalawang nume- 
ro mula 1 hanggang 36 at ang luma- 
bas ay panalo Cf lotto : w.ahuy. 

hu-wis a yo png [Esp juicio] 1: bait 2: 
Bat paglilitis; pagdinig ng huwes 3: 
Bat ang sentensiya o hatol ng hukom 
var wisyo : desisyon 2 , pasiya. 

hu*wis a y6 a SO pnr [Esp juicioso] : may- 
bait; may-isip, may sentido-komun. 

hu a wit png: pagtataas o pagbubuhat 
ng mga bagay na mabigat sa pama- 
magitan ng paggamit ng isang maha¬ 
bang pantikwas var huit : suwfr. 

huy-ab/m^mag-huy-ab, huy-a a bdn, 

i*huy-ab [Hit Seb War] : maghfkab. 

hu*yab png Mit [Ifu] : paglipad ng 
idaw mula sa ibaba, signos na may 
magkakasakit. 

hu-yad png : lakad ng matatabang 
tao o mga babaeng buntis. 

hu a yag png [Bik] : hagayhay 2 . 

hu*yag png : paghiwa ng karne sa 
pantay-pantay na sukat at bigat. 

hu*yd a hoypng: pahingang pananda- 
lian lamang mula sa isang gawaing 
pisikal upang makabawi ng lakas : 
hingalay. 

hu-ya-hu-ya png Bot [Seb] : makahiya. 



hymnody 


huyam 


348 


hu*yam pnd mag^hu-yam, hu*mu* 

yam [War] : humikab. 

hu-yang png [57] : tahan. 
hu*yang pnr f Seb ]: mahina, masakitin. 
huyhoy pnr [War] : laylay. 

hu-yo png 1 : maliit na butas - pnd 

mag # hu*yo, hhu-yo, i-pa-hu-yo 2: 

[ Tbo] plato na katamtaman ang laki 
at gawa sa porselana. 

hu - y 6 png Bot [Bik] : yantok. 

hu*y6k png ; pagtupi o pagtiklop ng 
manipis na bagay Cf lupi. 

hu*yong png [571 : gutom. 

hu*y6p png [Seb War] : direksiyon 
ng hangin; hihip ng simoy var huyob. 

hu-yu-hoy png [Bik HU Seb War] : ha- 
gayhay 2 . 

hyacinth (ha-ya-sinth) png [Ing] : ha- 
sinto. 


Hyacinthus (ha-ya-sm-tus) png Mit 
[Ing Gri] : sa sinaunang Gresya, 
isang magandang batang lalaki na 
mahal ni Apollo ngunit napatay nang 
hindi sinasadya. 

hybrid (hay-brid) png Bio [Ing] hala- 
man o hayop na nagmula sa mga 
magnlang na magkaiba ng lahi. 

Hydra (hay-dra) png Mit [Ing Gri] : 
ahas na may maraming ulo na muling 
tumutubo kapag pinutol. 

hydra (hay-dra) png Zoo [Ing] : orga- 
nismo (genus Hydra) na pahaba ang 
katawan, may mga galamay, at mu¬ 
ling tumutubo ang naputol na bahagi 
ng katawan. 

hydrant (hay-dram) png [Ing] : tu- 
bong nakatindig na may labasan na 
maaaring kabitan ng hose para ma- 
daluyan ng tubig kapag may sunog: 

BOKA ENSEND1YO. 

hydraulic (hay-dro-lik) pnr [Ing] 1: 
dumadaloy sa mga tubo sanhi ng 
presyon 2: pinakikilos ng likido sa 
nabanggit na paraan. 

hydraulics (hay-dro-liks) png [Ing] : 
agham ng pagpapadaloy ng likido 
sa mga tubo at iba pa bilang lakas sa 
pagpapakilos. 

hydrazine (hay-dra-zfn) png Kem 
[Ing] : likidong alkaline (N 2 H 4 ) na 
walang kulay, isang malakas na re¬ 
ducing agent at ginagamit na pang- 
gatong sa mga rocket. 

hydride (hay-drayd) png Kem [Ing] : 
isang binary compound ng hydrogen 
sa isang element, lalo na sa metal. 

hydro- (hay-dro) pnl [Ing] 1 : kaugnay 
ng tubig 2: apektado ng pagkaipon 


ng fluid mula sa dugo 3: Kem kombi- 
nasyon sa hydrogen. 

hydrocarbon (hay-dro-kar-bon) png 
Kem [Ing] : compound ng hydrogen 
at carbon. 

hydrocephalus (hay-dro-se-fa-lus) 
png Med [Ing] : pagkaipon ng fluid 
sa utak, lalo na sa mga bata na nag- 
papalaki sa ulo at nagiging sanhi ng 
kapansanan sa isip. 

hydrochloric acid (hay-dro-klo-rik 
a-sid) png Kem [Ing] : matapang na 
asido na binubuo ng hydrogen chlo¬ 
ride (HCI) na lumalahok sa tubig : 

SPIRITS OF SALT. 

hydrodynamics (hay-dro-day-na- 
miks) png [Ing] : agham hinggil sa 
mga puwersang umaapekto sa mga 
fluid o likido. 

hydroelectric (hay-dro-e-lek-trik) 
png [/ng] 1: lumilikha ng elektrisidad 
mula sa puwersang tubig 2: koryente 
mula sa paraang ito. 

I V 

hydroelectricity (hay-dro-e-lek-tri- 
si-tf) png [Ing] : elektrisidad na likha 
ng ragasa ng tubig sa pagdaan nito 
sa mga turbina na nagpapagalaw 
naman sa mga generator. 

hydrofoil (hay-dro-foyl) png [Ing] : 
sasakyang dagat na may aparato na 
binubuo ng mga plane na nagpapa- 
bilis sa biyahe sa pamamagitan ng 
pag-aangat ng katawan ng sasakyan 
mula sa tubig Cf hover craft. 

hydrogen (hay-dro-dyen) png Kem 
[Ing] : element (atomic number 1, 
symbol H) na walang kulay, walang 
ainoy, nasusunog ? at tila gas : idro- 

HINO. 

hydrogen peroxide (hay-dro-dyen 
pe-rok-sayd) png Kem [Ing] : liki¬ 
dong solution (H 2 0 2 ) na walang 
kulay, malangis, at karaniwang gina¬ 
gamit na antiseptiko at ahenteng 
pangkula. 

hydrography (hay-dro-gra-fi) png 
[Ing] : agham ng pagsuk^t at pag- 
mamapa sa mga tubigan. > 

hydrology (hay-dro-lo-dyf) png [Ing]: 
agham ng mga katangian ng tubigan, 
lalo na sa kaugnayan nito sa kalupaan. 

hydrolysis (liay-dro-li-sis) png [Ing] : 
reaksiyong kemikal ng substance sa 
tubig. 

hydrometer (flay-dro-mi-ter) png 
[Ing] : hidrometro. 

hydropathy (hay-dro-pa-ti) png [Ing] : 
panggagamot sa pamamagitan ng 
paggamit ng tubig. 


hydrophobia (hay-dro-fob-ya) png 
[Ing] : abnormal na pagkatakot sa 
tubig, kadalasang sintomas ng rabies 
sa tao : rabies. 


hydroplane (hay-dro-pleyn) png [Ing] 

1: magaan na bangkang de-motor 
para sa mabilis na pagsadsad sa ra- 
baw ng tubig 2 : tila palikpik na bagay 
na nakakabit sa submarino para sa 
pagtaas at pagbaba nito sa tubig. 

hydrotherapy (hay-dro-te-ra-pi) png 

* [Ing] • paggamit ng tubig sa pangga¬ 
gamot ng sakit, partikular ang mga 
ehersisyo sa'tubig para sa mga pas- 
yenteng artritiko o paralitiko. 

hydrous (hay-drus) pnr Kem [Ing] : 
may tubig; naglalaman ng tubig. 

hydroxyl (hay-dro-xfl) png Kem [Ing] : 
pangkat na may iisang valence at 
may hydrogen at oxygen. 

hyena (hay-i-na) png [Ing] : kamibo- 
rong mammal (family Hyaenidae) 
na kahawig ng-aso ngunit higit na 
maikli ang panlikod kaysa pangharap 
na mga binti : hayina. 

hygiene (hay-dyin) prig [Ing] 1 : tun- 
tunin sa pagpapanatili ng kalusugan 
2 : agham ng wastong kalinisan at 
kalusugan. 


hygrometer (hay-gro-mi-ter) png 
[Ing] : instrumento na pansukat sa 

taglay na tubig ng hangin o gas. 

• • . . s 

hylomorphism (hay-16-Morp-i-sim) 
pngPil [Ing] : teorya na nagsasaad 
na binubuo ng matter at anyo ang 
mga pisikal na bagay. 


hylozoism (hay-16-zo-i-sim) pngPil 
[Ing] : doktrina na nagsasaad na may 
buhay ang lahat ng bagay. 


Hymen (hay-men) png [Ing Gri Hymen 
Hymeniae] : sigaw na ginagamit sa 
mga sinaunang kasalang Griyego, at 
itinuturing na hiling sa kabataan na 
ganito ang pangalan, na maging 
maayos ang buhay may-asawa. 

hymen (hay-men) png [Ing Ara] : 
membrane na bahagyang nakaharang 
sa puke ng babae at karaniwang na- 
pupunit sa unang pakikipagtalik. 

Hymenoptera (hay-me-nop-te-ra) 
png Tao [Ing] : order ng mga kulisap 
na binubuo ng mga langgam, bubu- 
yog, at iba pa na may dalawang pares 
ng walang kulay na pakpak at kara- 
yom na pangkagat; marami ang gu- 
magawa ng kolonya at marami rin 
ang parasito. 

hymn (him) png [Ing] : imno. 

hymnody (him-no-df) png [Ing] 1 : a 
awit ng papuri b paglikha ng mga 


t 







349 


hysteron proteron 




awit ng papuri 2 : koleksiyon ng mga 
awit ng papuri. 

hyoid (ha-yoyd) png Ana [Ing] : buto 
na hugis-U na nasa leeg at sumusu- 
porta sa dila. 

hypaesthesia (hay-pa-es-tis-ya) png 
Med [Ing] : nabawasang kakayahan 
sa pagdama, lalo na ng balat Cf hype¬ 
resthesia. 

hypaethral (hay-pa-et-ral) pnr Ark 
[Ing] 1 : nakalantad sa langit 2: wa- 
lang bubong. 

hype (hayp) png [Ing] 1: labis na 
publisidad 2 : panloloko. 

hyper- (hay-per) pnl [Ing] : labis; 
sobra. 

hyperacidity (hay-per-a-sf-di-ti) png 
[Ing] : kabtihi. 

hyperaemia (hay-per-im-ya) png Med 
[Ing] : labis na dugo sa mga ugat ng 
isang organ o iba pang bahagi ng 
katawan. 

hyperaesthesia (hay-per-es-tis-ya) 

png Med [Ing] : labis na pagkasensi- 
tibo ng pandama, lalo na ng balat 

Cf HYPAESTHESIA. 

hyperbaton (hay-per-ba-ton) png Gra 
[Ing] : pagbaligtad sa normal na ayos 
ng mga salita para sa pagbibigay-diin. 

hyperbola (hay-per-bo-la) png Mat 
[Ing] : kurbada ng dalawang magka- 
tulad na sangay. 

hyperbole (hay-per-bo-le) png Gra 
[Ing] : pagmamalabis na larawan o 
paraan ng paglalarawan Cf litotes. 

hyperborean (hay-per-bor-yan) png 
[Ing] : naninirahan sa pinakahilaga 
ng daigdig. 

Hyperion (hay-per-f-yon) png Mit 

[Gn] : isang Titan, anak na lalaki ni 
Uranus at Gaia. 

hyperon (hay-pe-ron) png Pis [Ing] : 
hindi panatag na baryon at higit na 
mabigat kaysa nukleon. 

hyperplasia (hay-per-pleys-i-ya) png 

Med [Ing] : paglaki ng organ o tissue 
dahil sa mabilis na pagli'kha ng mga 
cell. 

hypersonic (hay-per-so-nik) pnr [Ing] r 
mabilis nang higit sa limang ulit ng 
bilis ng tunog. 

hyperspace (hay*per-is-peys) png 
[Ing] : espasyo na higit sa tatlo ang 
dimension, at higit na mabilis sa li- 
wanag ang galaw at komunikasyon. 


hypertension (hay-per-ten-syon) png 
[Ing] 1: Med abnormal na taas ng 

presyon ng dugo 2 : maigting na dam- 
damin. 

hyperthermia (hay-per-ter-mi-ya) png 
Med [Ing] : kondisyon na higit na 
mataas sa normal ang temperatura 
ng katawan Cf hypothermia. 

hyperthyroidism (hay-per-tay-roy- 

df-sim) png Med [Ing] : labis na pag- 
kaaktibo ng thyroid gland, sanhi ng 
mabilis na tibok ng puso at mabilis na 
metabolismo. 

hypertrophy (hay-per-tro-ff) png Med 
[Ing] : paglaki ng organ dahil sa 
paglaki ng mga cell nito. 

hyphen (hay-fen) png [Ing] : gitling. 

hypnosis (hip-no-sis) png [Ing] : hip- 
nosis. 


hypnotism (hip-no-tf-zim) png [Ing] : 
hipnotismo. 

hypnotist (hip-no-tist) png [Ing] : 
hipnotisador. 


hypo (hay-po) png [Ing] : sa potogra- 
piya, ang kemikal na thiosulphate 
na ginagamit sa pagdevelop ng film. 

hypo- (hay-po) pnl : nangangahulu- 
gang “mababa.” 


hypocalcemia (hay-po-kal-si-mf-a) 

png Med [Ing] : sa patolohiya, pag- 
kakaroon ng abnormal at kakaunting 
calcium sa dugo - pnr hypocal¬ 
cemia 


hypochondria (hay-po-kon-dri-ya) 
png Sik [Ing] 1 : labis na pag-aalala 
sa sariling kalusugan 2 : labis na 
depresyon na walang tiyak na sanhi. 

hypochondriac (hay-po-kon-dri-yak) 

png [Ing] : tao na may sakit na hypo¬ 
chondria. 


hypocrisy (hi-po-kri-sf) png [Ing] : 
pagtatakda ng huwarang moral na 
hindi nasusunod ng sarili; pagpa- 
panggap : Ipokrisya. 

hypocrite (hi-po-krit) png [Ing] : 
ipokrito. 

hypodermic (hay-po-der-mik) pnr 
Med [Ing] 1 : kaugnay ng ilalim ng 
balat 2: a pang-ineksiyon sa ilalim 
ng balat b karayom ng ineksiyon. 

hypoglycaemia (hay-po-glay-ki-mf- 
ya) png Med [Ing] : kakulangan ng 
glucose sa dugo. 

hyponym (hay-po-nim) png Lgw 
[Ing] : sa semantika, salita na higit 


na espesipiko ang kahulugan kaysa 
isa pang salita kaya maaari nitong 
palitan ang huli. 

hypostasis (hay-pos-ta-sis) png Med 
[Ing] : pagkaipon ng fluid o dugo sa 
bahaging ibaba ng katawan o mga 
organ at nagdudulot ng mahinang 
sirkulasyon. 

hypotaxis (hay-po-tak-sis) png Gra 
[Ing] : subordinasyon ng isang sugnay 
sa isa pa. 

i 

hypotension (hay-po-ten-syon) png 
Med [Ing] : abnormal na baba ng 
presyon ng dugo Cf hypertension. 

hypotenuse (hay-po-te-nyus) png Mat 
[Ing] : panig na katapat ng anggu- 
long right ng tatsulok na may right 
angle : ipotenusa. 

hypothalamus (hay-po-ta-la-mus) png 

Ana [Ing] : rehiyon ng utak na kumo- 
kontrol sa temperatura ng katawan, 
uhaw, gutom, at iba pa. 

hypothermia (hay-po-ter-mi-ya) png 
Med f Ing] : kondisyon na na higit na 
mababa sa normal ang temperatura 
ng katawan Cf hyperthermia. 

hypothesis (hay-po-te-sis) png [Ing] 

1: panukalang batayan sa panganga- 
twiran at walang pagkukuro sa kato- 
tohanan nito 2 : haka-haka bilang 
pagsisimula sa isang inibestigasyon 
Cf hula, teorya : ipotesis. 

hypothetical (hay-po-te-ti-kal) pnr 
[Ing] : nakabatay sa hypothesis o 
haka-haka. 

hypoxia (hay-pok-si-ya) png Med [Ing] : 
kakulangan sa oxygen na umaabot 
sa tissue. 

hypsography (hip-so-gra-h) png [/ng] : 
deskripsiyon o pagsasamapa sa rabaw 
ngmundo. 

hysterectomy (his-te-rek-to-mi) Med 

png [Ing] : pagtanggal ng uterus. 

hysteria (his-tir-ya) png [Ing] 1: pag- 
wawala 2 : sakit ng sistemang nervous, 
may sanhing sikoneurotiko. 

hysterical (his-te-ri-kal) pnr [Ing] 1: 
apektado ng hysteria 2 : labis na emos- 
yonal 3: Kol labis na katawa-tawa. 

hysteron proteron (his-te-ron pro- 
.te-ron) png Gra [Ing] : tayutay na 
inuuna ang huli; pagbaligtad sa likas 
na ayos ng pangungusap. 






|,i png 1: ikasiyain na titik sa alpabe- 
tong Filipino at tinatawag na ay 2: 
isa sa limang patinig ng alpabetong 
Filipino 3: ikasiyam sa isang serye 
o pangkat 4: pasulat o palimbag na 
representasyon ng Jo i5: tipo, tulad 
ng sa printer upang magawa ang 

titik Io i 

l.i png\ : panlimang titik sa abakadang 
Tagalog 2: tawag sa titik E 3: [Kap] 

ihi. 

I png: pamilang na Romano para sa 
isa. 

I pnh [Ing] : ako. 

1, symbol 1: Kem iodine 2: Ek koryente 
3 : sa metapisika, ego. 

i png Mat : hakang square root ng 
minus one. 

i- pnl : pambuo ng pawatas na anyo 
ng pandiwa sa a pokus na tagatang- 
gap, hal ibili, igawa b pokus na ins¬ 
trumental, hal isulat, itanglaw C 
pagganap ng kilos na isinasaad ng 
salitang-ugat, hal iihaw, isuot. 

l-£l*sas png Ant : isa sa mga pangka- 
ting etniko ng mga Iwak. 

iambic (a-yam-bik) pnr Lit [Ing] Is 
gumagamit ng iambus 2 : sa berso o 
tula, binubuo ng iambus. 

iambus (ay-am-bus) png Lit [Ing] : 
sa prosodiya, isang sukat na binubuo 
ng isang maikli o walang diing pan tig 
at sinusundan ng isang mahaba o 
may diing pantig. 

I’ba png : kabesera ng Zambales. 

i'ba png\ : Bot [Bik HU Seb Tag] kamyas 
2: [Pan] a abay b kasama. 

rb& png Bot: [Kap Tag] : karmay. 

i*b6 pnd mag-i'bdi, u-mi-b^, ma* 
ngi*b£ : umalis; pumunta sa ibang 
pook, gaya ng “mangibang bayan.” 

rb& pnr : bukod; hindi katulad; 
hindi kauri : distinct 3 - pnd hba* 
h(n, mag-i-bdi, i*pa # i # ba, u-mi-ba. 

i*b6 pnh : kumakatawan sa mga bagay 
bukod sa nabanggit na : aliwA, arum, 
lain, sab.au, salakaw, sambidA, sananey. 


i*b£*an pnd mag*i‘b£*an, i"ba*6*nin 

[Ilk] : sumiyap tulad ng inakay. 

i-ba-ba png [Bik Tag] 1 : mababang 
pook; dakong pababa; paanan : di- 
dalem, leksab 2 : anumang nasa ilalim. 

l-ba-baw png: pangkating etniko na 
matatagpuan sa hilagang Samar. 

i-b£ a baw png\ : [Bik HU Seb Tag] ra- 
baw; pinakamukha : bAbo, gAmbaw, 
kaporoan, siripindiyang, tapew 2 : 
dakong itaas o taluktok : poro, sa- 

RAGON'nNG, SODSOD, TARIMAYONG, TAROM, 

tumoy, ukbong 3: Bot [S*£>] punong- 
kahoy ( Cassia fistula) na may katam- 
tamang taas, mabango at matingkad 
na dilaw ang bulaklak na maraming 
itim na binhi sa ubod : bitsula, lom- 
bAyong. 

l-ba-ddy png: varyant ng Ibal6y. 

{•bag png 1: ilag 2: sangga 3: Bot 
[Mnb] kamyas. 

i-b6-i*b£ pnr 1: assorted 2 : marami 
3: hindi magkakatulad. 

I*ba*l6n png [Bik] 1: tawag sa rehiyon 
ng Bikol; Kabikulan var Ibalong 2: 
Lit pamagat ng matandang salaysay 
na hinihinuhang epikong-bayan ng 
Bikol. 

I"ba"l6y png\ : pangkating etniko na 
matatagpuan sa Itogon, Tuba, La 
Trinidad, Bokod, Baguio, at Atok 
sa lalawigang Benguet 2: wika nito 
var Ibadoy, Ibiloy : Benguet 2 . 

(•ban png [Hit War] : Mwas. 

i-ban pnr [HU] : ilan. 

I*ba*ndg png\ : pangkating etniko na 
matatagpuan sa Tuguegarao, Solana, 
Cabagan, at Ilagan sa lalawigan ng 
Cagayan at Isabela 2: wika nila var 
Ibannag. 

Ibarra, Crisostomo (i ba rakri sos- 

to-mo) png Lit: pangunahing tauhan 
sa Noli Me Tangere, edukado at mes- 
tiso, nagbalak magtayo ng paaralan 
nang magbalik sa Filipinas, ngunit 
naging biktima ng pang-uusig ng 
mga fraile na kaaway ng kaniyang 
ama at lihim na may pagnanasa sa 


kaniyang kasintahang si Maria Clara. 

Ibarra, Rafael (i-ba-ra ra-fa-el) png 
Lit : tauhan sa Noli Me Tangere , ama 
ni Crisostomo Ibarra. 

i-bat pnd : galing. 

i*b6t png [Pan] : sagot. 

i*b6t pnd [Kap] : galing. 

i-ba-tik pnr [Pan] : tangay. 

(•baw/?w<imag-hbaw, l*Lbaw, \ m b& a 

win [ Ilk] : pumaligid; pumalibot. 

(•bay png [Kap Tag] : pagkahilo sanhi 
ng labis na pagnguya ng nganga o 
pag-inom ng alak. 

i-b£-yo png : kabilang panig ng ilog, 
batis, kanal, o iba pang daanan o 

espasyo. 

i - b£*yo pnr: ilang ulit; matindi -pnd 

mag-i*b6-yo, pag-i*ba*yu # hin. 

(b*bung png Zoo [Iba] : ibon. 

(b-bung pnr [Ilk] : bugok 1 . 

(•be png [Kap] : hilo. 

i*b6g png [Pan] : inggit. 

Iberia (i-ber*ya) png [Esp] : peninsula 
sa timog kanlurang Europa na bi¬ 
nubuo ng Espanya at Portugal. 

ibex (ay-beks) png Zoo [Ing] : alinman 
sa mga ilahas na kambing (genus 
Capra) na may mahaba at kurbadong 
sungay, at matatagpuan sa kabundu- 
kan ng Asia, hilagang Africa, at Eu¬ 
ropa. 

ib-fb png 1 : hithit; hint 2: piraso ng 
kahoy na tinabas ng paet Cf tafyas, 
katam . 

i*b(d png Zoo [HU Seb War] : bayawak. 

(•bid, daglat [Lat ] : mula sa nabang¬ 
git nang aklat., kabanata, pahina, at 
katulad. 

(•big png\: damdamin ngpagkabig- 
hani sa isang tao o bagay Cf nasA, 

LUNGGATt l GUSTO, LIKE, PITA, NAIS 2\ 

* bagay na tinatangkang makamit o 
maabot Cf adhika, layunin, mithi 3: 
tao na minamahal: Aro, ayAt, bandi, 

GILIW, GUGMA, IROG, LIYAG, MUOT, 

sintA 4: kapritso. 






"Mf ' I:.;:-ill!. 


ibigan 


351 


ichthyosis 


» 


i*bi*g£n png [ ibig+an ] : pagpapakita 
n g pagmamahal sa isa’t isa; pagsisin- 
tahan; pagmamahalan. 

i*bil png Mus [Kal\ : awit ng isang 
namatayan, karaniwang nauukol sa 
kapayapaan ng kaluluwa at paghingi 
ng tulong at patnubay para sa na- 
matay. 

i-bMaw png: abaka. 

-ibiiity (i-bi-li-ti) pnl [ Ing ] : pambuo 
ng mga pangngalan na kaayon ng 
mga pang-uri sa anyong -ible, hal 
possibility, credibility. 

I*bi a l6y png : varyant ng tbaloy. 

i a bi*ng£n png Zoo [Bik War] : ulupong. 

ibis (ay-bis) png Zoo [Ing] : ibon (fa¬ 
mily Threskioruithidae) na malaki, 
mahaba, at nakakurba ang tuka, at 
mahaba ang leeg at paa. 

f*bis png Zoo : isda (genus Carassius) 
na pinilakan ang katawan. 

i’bis png 1: pagbaba mula sa sasak- 
yan 2 : pagbaba ng gamit; deskarga 
3 : pagtulong sa pagbaba ng sunong 
o pasan 4: kaginhawahan mula sa 
anumang kahirapan. 

i’bfS'pU'ld png Zoo \Mrw Sam Tau] : 
lagidlid 1 . 

l-bit png [Ilk] : iyak ng bata. 

-ible (i-bol) pnl [Ing] : pambuo ng 
mga pang-uring nangangahulugan 
na maaari, hal possible, compatible. 

-ibly (ib-li) pnl [Ing] : pambuo ng mga 
pang-abay na kaayon sa mga pang- 
uring nasa anyong - ible , hal possibly, 
affordably. 

IBM, daglat (ay-bi-em) [Ing] : Inter¬ 
national Business Machines Corpo¬ 
ration . 

f-bo png [Ilk] : hibla sa uhay ng palay. 

i*b6 png : pinaikling anyo ng kibd. 

f*bog png [Seb] : pagkaakit; pagkabig- 
hani. 

(*bok png 1: pag-aalaga sa mga inakay 
2: Zoo pulang hantik (family Formi- 
cidae ). 

(•boi png: lakad ng pamamasyal. 

l-bo-mdng-gi png : isa sa mga pang- 
kating etniko ng mga Iwak. 

(•bon png \ \ Zoohayop (class Aves) na 
mabalahibo, may tuka, may dalawang 
pakpak, at makaliskis ang mga paa : 

AYUP, BILLIT, BIRD, LAMGAM, IBBUNG, 
MAMMANIJ, MANUMANOK, MANOK-MANOK, 

papanok, pispis, tamsi 2 : isa sa dala¬ 
wang mukha ng barya, ang panlikod, 
at ginagamit sa larong kara-krus, 
kappo, at katulad 3: Kol tawag sa titi 


ng batang lalaki. 

i*b6ng png [Bik] : kabila. 

bbong A*d6r*na png Lit: korido na 
tumatalakay sa buhay at karanasan 
ni Don Juan sa paghahanap sa ibong 
Adarna. 

(•bong m^n-da-ra-gft png Lit [ibon+ 
na man+da+dagit] : ibon na pumapa- 

tay o kumakain ng maliliit na hayop, 
hal lawin, agila, o buwitre. 

hbong-paTi png [ibon + napare] Zoo : 
ibon ( Lalage nigm chilensis) na kulay 
abuhin at may balahibong sudsod sa 
gawing tuka, karaniwang nangingi- 
nain ng mga kulisap at maliliit na 
bunga : salaksak. 

i‘b6n-i‘bu'nan pngBot [ibon-ibon+an ]: 
mabalahibong palumpong ( Rhina- 
canthus nasuta) na napagkukunan ng 
rhinacantin. 

(•bos png 1: Bot bule 2: [Bik Hil Seb] 
kakanin na gawa sa galapong at gata 
na ibinalot sa dahon ng bule. 

f-bot png 1: pagsabunot o pagbunot 
2: Alp tawag sa tao na maitim ang 
balat. 

i-b6t png [Seb] 1: bunot 2: sabunot. 

(•boy png : paghalo sa alak kapag ku- 

mukulo na. 

#%> 

hbu png Mit [Mnb] : reyna ng mundo 
ng mga namatay. 

(•bug png 1: gana, karaniwan kung 
kumakain 2: sigla, interes, hilig 3: 

[ Tau] inggit; pananaghili. 

•• 

i-bug png [Seb] : inggit. 

i*bu*lus png : isa sa mga pangkating 
etniko ng mga Apayaw. 

ibuprofen (ay-byu-pro-fen) png [Ing]: 
puting pulbos na substance (C 13 H, 8 
0 2 ) na pampamanhid at pampaalis 
ng lagnat o pamamaga ng sugat. 

i-bu-tod png [i+butod] : pinakaloob, 
gitna, kalaliman, o pinakasentro Cf 

UBOD. 

-ic (ik) pnl [Ing] 1: pambuo ng pang- 
uri, hal classic, public, at pangngalan, 
hal critic, epic 2: Kern nagpapahiwatig 
na may higit na mataas na kalagayan 
ng valency o oxidation sa anyong -ous 
ng salita na kaayon nito, hal ferric, 
sulphuric 3: nangangahulugan ng 
isang partikular na anyo o halimbawa 
ng pangngalan sa anyong -ics, hal 
aesthetic, tactic. 

-ical (i-kal) pnl [Ing] 1: pambuo ng 
pang-uri na kaayon sa pangngalan o 
pang-uri, karaniwan sa anyong 4c, 
hal classical, comical 2 : pambuo ng 
pang-uri na kaayon ng mga pangnga¬ 


lan sa anyong -y, hal pathological. 

-ically (i*kal-If) pnl [Ing] : pambuo 
ng pang-abay na kaayon ng mga pang- 
uri sa anyong 4c o 4cal , hal musically, 
comically. 

Icarus (hka-rus) png Mit [Ing] : anak 
ni Daedalus na tumakas mula sa la- 
berinto sa pamamagitan ng paglipad, 
ngunit bumagsak at namatay nang 
matunaw ang pakpak na allid dahil 
sa tindi ng sikat ng araw. 

ICBM, daglat (ay-si-bf-em) [Ing] : In¬ 
tercontinental Ballistic Missile. 

ice (ays) png [Ing] : yelo. 

iceberg (ays-berg) png f Ing] : mala- 
king tipak ng yelo mula sa natibag 
na glacier at inanod sa dagat. 

icebox (ays-baks) png [Ing] : kahong 
karaniwang yari sa styrofoam na pi- 
nagsisidlan ng tipak-tipak na yelo. 

ice bucket (ays bak-et) png [Ing] : 
sisidlan ng pira-pirasong yelo. 

ice cold (ays kold) pnr [Ing] : kasin- 
lamig ng yelo; nagyeyelo. 

ice cream (ays krim) png [Ing] : sor- 
betes. 

ice creamer (ays krim-er) png [Ing] : 
kasangkapang ginagamit sa paggawa 
ng sorbetes. 

ice drop (ays drap) png [Ing] : mina- 
tamis na yelong may pampalasa, 
pampakulay, at hawakang patpat. 

ice hockey (ays ha-ki) pnglsp [Ing] : 
nilalaro sa sahig na yelo, paligsahan 
ng dalawang pangkat na binubuo ng 
tig-aanim na iskeyter na nagtatangkang 
magpasok ng maliit na gomang disk 
sa goal sa pamamagitan ng pamalo. 

icepick (ays-pik) png [Ing] : metal 
na matulis at ginagamit sa pagbiyak 
o pagpiraso ng yelo. 

ice skating (ays skeyt-ing) png Isp 
[Ing] : pag-iskeyt sa sahig na yelo. 

I Ching (it-srng) png [Ing] : sinaunang 
manwal ng mga Tsino na gumagamit 
ng mga simbolo na tinatawag na 
walong trigram at animnapu’t apat 
na hexagram, at nagpapakahulugan 
ng mga prinsipyo ng yin at yang. 

ichnography (ik-no-graf-i) png [Ing] : 
piano ng gusali o mapa ng isang 
rehiyon. 

ichthyologist (ik-ti-6-lo-dyfst) png 
[Ing] ; iktiyologo. 

ichthyology (ik-ti-6-lo-dyO png[Ii 2 g] : 

iktiyolohiya. 

ichthyosis (lk-ti-ow-sis) png Med 
[Ing] : sakit sa balat na sanhi ng 
pagkatuyo at pangangaliskis nito. 



ician 


352 


ides 


-ician (i-syan) pnl [Ing] : pambuo ng 
pangngalan, karaniwan sa mga tao 
na tagapagtaguyod, hal musician, 
geometrician : -icist. 

icicle (ay-si-kel) png [Ing] : yelo na 
nakabitin at hugis kandila, nabuo 
mula sa tumigas na mga patak ng 
tubig. 

icing (ay-sing) png [Ing] : angpagha- 
handa, gaya ng asukal, mantekilya, 
katas ng vanilla, at iba pa, para ipam- 
balot sa panlabas na bahagi ng keyk, 
cookie, at iba pa : frosting 1 . 

-icist (i-sfst) pnl [Ing] : -ician, hal 
physicist, publicist. 

-icity (l-si-ti) pnl [Ing] : pambuo ng 
abstraktong pangngalan mula sa mga 
pang-uri sa anyong 4c , hal authenti¬ 
city, publicity. 

-icle (i*kel) pnl [Ing] : pambuo ng 
mga pangngalan, karaniwang nasa 
maliit na anyo, hal article, particle. 

icon (ay-kon) png [Ing] 1: imahen o 
eskultura ni Rristo o iba pang banal: 
ikono 2: idolo 3: Com represen tas- 
yong grapiko sa monitor para sa 
isang program, option, o window : 
ikono 3: Lgw symbol na kahawig ng 
bagay na kinakatawan nito. 

iconoclasm (ay-kon-o-klaz-em) png 
[Ing] 1: pagwasak sa mga imahen 
2 : marahas na pagbatikos sa mga 
halagahan. 

iconoclast (ay-kon-o-klast) png [Ing ]: 
ikonoklasta. 


iconography (ay-kon-6-graf-f) png 
[Ing] : ikonograpiya. 

-ics (iks) pnl [Ing] : pambuo ng pang- 
ngalang nangangahulugang sining o 
aghami, o sangay ng pag-aaral, hal 
athletics, politics. 

ictus (ik-tus) png [Ing] 1 : Lit sa proso- 
diya, ang ritmiko o metrikong diin 
sa salita 2: Med istrok o pangingisay. 

id png Sik [Ing] : bahagi ng pagkatao 
na namamana ng isang indibidwal; 
bahagi ng kaisipang di-malay, at kaug- 
nay ng mga pangangailangan at sim- 
buyong batay sa instinct Cf ego , super 
ego. 


-id pnl [Ing] 1 : pambuo ng pang-uri, 
hal rapid 2: pangngalan, hal pyra¬ 
mid, arachnid. 

ID, daglat (ay-di) [Ing] : identification. 

id, daglat (ay-di) [Ing] : idem. 

(•da pngMit [Gri] : isa sa mga nimpa 
na nag-alaga, upang protektahan ang 
sanggol na Zeus laban sa kaniyang 
ama. 


i*d6 pnr [Esp] : isahang daan; isang 
biyahe lamang ang sakop, lalo sa tiket 
sa paglalakbay : one way. 

i*d£*bu'w6l*ta pnr [Esp iday vuelta] : 
balfkan ang biyahe : two way. 

l-dam-indm png : isa sa mga pangka- 
ting etniko ng mga Apayaw. 

I"da a ng£'tan png: isa sa mga pangka- 
ting etniko ng mga Iwak. 

i*dang*dang png Mus [Buk] : uri ng 
awitin. 


i*d6s png [Bik] : tawag sa pag-aasawa 
ng magkapatid na lalaki at magka- 
patid na babae. 

{•daw png 1: [Ilk] sakripisyo o pama- 
hiing pagano 2: Zoo [Ilk Tag] tandang 
na may itim at puting balahibo .3: 
[Ilk] pakiramdam ng tao pagkagising. 

i-d£y png [ War] : nene. 

fd'dal png [Ilk] : tinik sa lalamunan. 

-ide (ayd) pnl Kem [Ing] : pambuo 
ng pangngalan na tumutukoy sa a 
mga binary compound ng isang ele- - 
ment, hal sodium chloride, calcium 
carbide b iba’t ibang compound, 
hal amide, peptide c: mga element 
ng serye sa periodic table, hal acti- 
vide, lanthanide. 

idea (ay-di-ya) png[Ing] : idea. 

i*de*£ png [Esp] 1: balak; piano 2: 
bagay na binuo o inilarawan sa isip 
3 : pangunahing kahulugan t*zr ideya. 

i*de*6l png [Esp] : mithi var ideyal. 

ideal (ay-di*yal) png [Ing] : mithi. 

i*de*SI pnr [Esp] 1: umiiral sa isip 
lamang 2 : perpekto o napakahusay 
3: nananatiling idea lamang. 

idealism (ay-di*a-lfs?em) png [Ing] : 
idealismo. 

i*de*a*l{s*mo png [Esp] 1: paglikha 
ng mga bagay na ideal o ang pamu- 
muhay na ang mga ito ang sinusunod 
na gabay : idealism 2 : representasyon 
ng mga ideal na bagay var ideyalis- 
mo : idealism. 

idealist (ay-di-ya-list) png [Ing] : 
idealista. 

i*de # a*l{s-ta png [Esp] : tao na nanini- 
wala sa prinsipyo ng idealismo var 
ideyalista : idealist. 

idee fixe (i-dey fiks) png [Ing] : idea 
na nangingibabaw o pinagtutuunan 
ng isip. 

idem (i-dem, ay-dem) png, pnb [Esp 
Ing] 1: salita o manunulat na na- 
banggit na 2 : matatagpuan sa ma¬ 
nunulat na naunang sinipi sa papel. 


i*den*ti*d&d png [Esp] 1: kaakuhan 
2 : indibidwal; personalidad : iden¬ 
tity 1 3: kalagayan ng pagiging mag- 
katulad, gaya sa kalikasan o kalidad: 

IDENTITY 1 . 

identification (ay den-ti-fi key syon) 
png [Ing] : identipikasyon. 

identification card (ay-den-ti-fi-key- 
syon kard) png [Ing] : bagay na pag- 
kakakilanlan, karaniwang gawa sa 
karton, at nakalamineyt: ID, iadaw. 

identify (ay-den-ti-fay) pnd [Ing] : 
identipikahin. 

a 

i-den-ti-pi'k^/mrfmag-i-den-ti'pi'W, 
i*den*ti'pi'ka # h{n [Esp identificar] 

1: kilalanin; patunayan ang identi- 
dad : identify 2 : iugnay : identify 3 : 
pumili ng isang bagay sa pamamagi- 
tan ng pagsusuri : identify. 

i-den-t{*pi-kas # y6n png [Esp identifi¬ 
cation] 1: pagkilala o paraah ng 
pagkilala : identification 2: bagay 
, na nagpapakilala, hal identification 
’ card : identification 3: pakikiisa ng 
damdamin sa kalagayan ng ilang tao 
o pangkat ng mga tao : identification. 

identity (ay-den-ti-tf) png [Ing] I s 
kaakuhan 2: Mat tumbasan na na¬ 
nanatiling totoo sa lahat ng value ng 
mga variable na taglay nito. 

identity crisis (ay-den-ti-ti kray-sis) 

png Sik [Ing]: pagkalito sa paghihirap 
ng indibidwal na tukuyin ang kani¬ 
yang papel na gagampanan sa lipunan 
at ang angkop na pagtuturing sa sa- 
riling pagkatao. 

ideogram (id-yo-gram) png [Ing] s 
ideograph. 

ideograph (id-yo-graf) png [Ing] : 
karakter na tuwirang kumakatawan 
sa isang idea o bagay : ideogram. 

i*de*6*lo*g6 png [Esp] 1: terorista; 
bisyonaryo 2: mahigpit na taga- 
pagpalaganap ng isang ideolohiya : 

IDEOLOGUE. 

ideologue (ay-di-yo-log) png [Ing] : 

ideologo. 

ideology (ay-di-yo-lo-dyi) png [Ing] : 
ideolohiya. 

i # de*o*io'h{ # ya png [Esp ideologic] s 
kalipunan ng mga paniniwala, salo- 
obin, at konsepto na nagtatakda at 
nagpapadaloy sa direksiyon ng pag- 
iisip ng mga kasapi ng isang pangkat: 

IDEOLOGY. 

i*de*r6 png [Pan] : isod. 

ides (aydz) png [Ing] : ikawalong araw 
pagkaraan ng nones sa sinaunang 
kalendaryong Romano; ikalabinli- 
mang araw ng Marso, Mayo, Hulyo, 






idew 


353 


ig-rng 


Oktubre, at ang ikalabintatlo ng iba 
pang buwan. 

f*dew png Mit [/go] : ibon na pinani- 
niwalaang nagbibigay ng babala 
hinggil sa darating na panganib o 
sakuna. 

j«de*y£ png [Esp idea ]: varyant ng idea. 
bde*y£l png [Esp ideal] : varyant ng 

ideal. 

v 

i ■ ( 

i a de*ya*lis*mo png [Esp idealismo ] : 
varyant ng idealismo. 

i-de-ya-lfs-ta png [Esp idealista] : var¬ 
yant ng idealista. 

9 

■ *dt png [Bik] : magiliw na pagtawag 
sa bata. 

Idianale (id*ya*na*le) png Mit [57] : 
bathala ng pagsasaka at paghaha- 
yupan. 


samba : idol 2: diyos-diyosan : idol 
3: tao o bagay na tampulan ng labis 
na paghanga : idol. 


i a d6ng png [Seb ] : itoy. 

i a d6ng-i*d6ng pnd mag-rdong-i 
dong, u*mi*d6ng-i-d6ng [Bik]: mag 
lakad at magmasid sa paligid. 

i*d6s bnP \Bik\ : natr-lisad Irinniui. 


puan nang hindi tumatayo upang 
makalipat ng puwesto - pnd mag- 
i # dds, u-mi-d6s 


fd*ra png Zoo [Esp hidra] : uri ng ma- 
kamandag na ah as Cf hydra. 

id*t6g png [Mag] : itsa. 

f*du«/m^id-dus, i-du-sin, u-mbdus 

[Ilk] : kunin ang umiikot na trumpo 
sa pamamagitan ng palad at hayaang 
umikot sa ibabaw nito. 


i a dfk png Zoo [Hil] : biik; anak ng 
baboy. 

i a df a li a k6 pnr [Esp idilico] : payapa at 
masaya : idyllic. 


dil a yo png [Esp idilio] : paglalarawan 
sa kaaya-ayang tanawin o tagpo, ka- 
raniwan sa bukid : idyll. 


diolect (id-yo-lekt) png[Ing] : paraan 

n g paggamit ng wika ng isang indi- 
bidwal. 


idiom (id-yom) png [Ing] : idyoma 

idiomatic (fd*yo*ma*tik) pnr [Ing] : 
idyomatiko. 

idiosyncracy (fd-yo-sing-kra-sf) png 
[Ing] : idyosinkrasya. 

i a di a yfi pnd mag-i a di a yS, u-mi-di-yfi 

[57] : gumising nang pflit kahit ina- 

antok pa. 

id-1 6kpng [Hil] : ningning. 

id a lfp png [Seb Tag] : sandaling pagtu- 
log vox irlip /wdu-mkMfp, Hddip. 

fd a lot pnr [Ssfr] : matalim; matalas. 

fd-ngaw png [Kan] : madmad. 

i a dd png [Bik Hil] : aso. 

i a d 6 g png [Hil] : isod. 

i*dd-i*dd png [Bik] : pagsunod-sunod 
o pagbuntot sa isang tao saanman 
siya magtungo. 

idol (ay*dol) png [Ing] : idolo. 

i*do a la a trf*ya png [Esp idolatna] 1: 
pagsamba sa mga imahen o diyos- 
diyosan : idolatry 2: paghanga na 
labis-labis : idolatry. 

idolatry (ay*do-la-tn) png [Ing] : ido- 
latriya. 

i*d 6 l-i*d 6 l pnr [Bik] : ilang. 

f a dO a l 6 png [£ 5 /?] 1 : imahen ng isang 
diyos o diyosa, ginagamit sa pag- 


idyll (ay*dil) png [Ing] : idilyo. 

idyllic (ay-dMik) pnr [Ing] : idiliko. 

id a y6*ma png [Esp idioma] 1 : wika ng 
isang bayan o nasyon, o ang wika na 
sinasalita ng nakararami 2 : paraan 
ng pagsasalita na partikular sa isang 
pangkat o sa isang okasyon : idiom, 

KASABIHAN 2 . 

id a yo*m4 a ti a k6 pnr [Esp idiomatico ] : 
may kakayahan o katangiang ukol sa 
isang partikular na wika : idiomatic. 

id a yo a sin a kr£s a ya png [Esp idiosincra- 
cia] : katangian o gawi na tangi sa 
isang indibidwal : idiosyncracy. 

-ier (fr) pnl [Ing] : pambuo ng mga 
pangngalang pantao na tumutukoy 
sa trabaho o interes hal grazier, 
cashier. 

leeiie Nazarenus Rex Ludaeorum 

(i*sus na-za-rf-nus reks lu*da*rum) 
png [Lat] : Hesus ng Nazareth, Hari 
ng mga Hudyo : INRI. 

if pnt [Ing] : kung. 

Ifugao (i-fu-gaw) png: lalawigan sa 
gitnang bahagi ng Cordillera sa Fili- 
pinas, Rehiyon II. 

I a fu*g6w png : pangkating etniko na 
matatagpuan sa bayan ng Banaue, 
Lagawe, Kiangan, at Mayaoyao sa 
lalawigan ng Ifugao : Hilipan. 

i a fut png [Iba] : buntot. 

i a g4 pnr : pinatuyo sa pamamagitan 
ng ebaporasyon : at!, bumawbaw, hu- 
bAs, mara. 


Sg-a pnd «g-4 a in, mag-pa-ig-a : iguin; 
mag-igo. 

i a g4*aw png [Ilk] : tagtuyot. 
i a g4d png [Ibgllk] : kudkod. 
ig-4 a gaw png [Hil Seb] : pinsan. 


i a g4 a ig png: paggalaw kapag nagbi- 
bistay. 

rgam png [Ilk] : sandata. 

Pgan pngKol : pinaikling anyo ng ka- 

ibigan. 

••gang png [Hil] : tuyong takod. 

••gang pnr [Seb] : maalinsangan; ma- 
salimuot. 

i a g4ng pnr : vaiyant ng tig4ng. 

• a g4r png [Pan] : kudkuran; kasang- 
kapang pangkudkod. 

••gat png Zoo [Kap Ilk Pan Tag] : isdang 
alat o tabang ( Anguilla rostrata) na 
mahaba ang katawang tila ahas, wa- 
lang kaliskis, at maliit ang mga mata: 

UBOG. 

i-gat-f-gat pngBot : yerba (Sida javensis) 
na humahaba ang tangkay nang 60 
sm, bilugan ang dahon, may limarig 
karpelo ang bunga, at ginagamit na 
gamot sa gonorea : hapunang-niknik, 
marmaraipus. 

i a g4 a ya png 1: lugod; kasiyahan 2: 
katiwasayan; kapanatagan - pnr ka* 

i-g4-i a g4 a ya. 

ig a b4 png : pag-iwas sa mga bagay na 
pinaniniwalaang signos. 

ig*baw pnr [ War] : sa itaas; lampas sa 
rabaw; ibabaw. 

1 

i a g6-ra png Bot [Esp higuera] : fig. 
i a g6t pnr [Ilk] : pilft. 
i a get a n4ng png [Pan] : latak. 
fg-gan png [Ilk] : pigil 1 . 
ig-g6s png Zoo [Ilk] 1: uod 2: tilas. 

ig a h4m /?n^mag-ig*h4m, um-i'g-ham 

[Bik] : mag-ehem. 

i a g*b png: pagsalok ng tubig mula sa 
poso, ilog, o ibang maaaring pagku- 
hanan ng tubig tungo sa isang pook: 
asol, saoob, sagub, sakdo, sakdu, saklu. 

bgid png [Ilk] : gilid. 

ig-fg png 1: pag-uga sa sisidlan gaya 
ng sako, basket, at katulad upang 
maging siksik ang laman at malagyan 
pa var ug-og : liglig 2: pag>Tig)^og o 
pag-uga sa punongkahoy upang ma- 
laglag ang bunga, dahon, o katulad 
3: pagsala ng pulbos o pinulbos na 
bagay sa pamamagitan ng pag-uga 
sa pansalang ginagamit - pnd mag- 

ig-ig, ig-i a gfn P u-migug. 

i a gik png: mahinang ungol o iyak ng 
baboy : agumod, aniboos, gukgok, 
igok-igok, iw!k, iyagok, ragarog, ugik. 

•*gin png [Tau] : pahintulot mula sa 
bana. 

A 

ig-fng png : mababang tunog na nag- 
mumula sa lalamunan C/higing. 





I 


*giS 354 


i*gis png [Mag] : tigis. 

i*git png [Bik] : pagdumi o pagtae nang 
unti-unti. 

f a giw pngBot [ Kap Tag] : punongkahoy 
(Dysoxylum decandrum) na dilaw ang 
bulaklak at bunga, at pula ang buto : 

BAKU GAN, BASILWAG, HIMAMAW, IKUO. 

ig-k^l png : pagiging matigas o ma- 
lakas. 

ig a k£s png: galawng anumangbagay 
na bumalik sa dating ayos matapos 
hilahin o bitaw r an Cf hagkis, ligkas, 

TIKWAS, TINGHAS I GUBTIK, PISIK 2 - pnd 

umdg-kas, pa-ig-ka-sm, ig-ka-s6n f 
i-ig-kas. 

igd&p png : napakaikling sandali o 
saglit; panahon na kasukat ng isang 
kurap ng mata var idlap : apag- 

KANITA, DELIKYAT, KILAB, PIROK, P1SOK, 
SAKJLDAP, SAKIRAP. 

ig*l6s a ya png [Esp iglesia ] : simbahan. 

igloo (ig*lu) png [Ing] : tirahan ng 
Eskimo na yari sa mga tipak ng yelo. 

ig-ma png [ Taa] : paniniwala na laga- 
nap at sinasang-ayunan ng lahat. 

ig*n£d pnr: higit na mabigat ang karga 
sa hulihan kaysa prowa ng barko. 

ig-ne*6 pnr [Esp] : santelmo. 

igneous (ig-ne-yus) pnr [Ing] 1: anu¬ 
mang hinggil sa apoy o pagniningas; 
maapoy 2 : likha ng bulkan, karani- 
wang tumutukoy sa bato. 

ignis fatuus (lg-nnusfa-tsu-wus) png 
[Lai] 1: ilaw na nakikita sa gabi, lalo 
na sa putikan at pinaniniwalaang 
sanhi ng likas na pagniningas ng gas 
mula sa bulok at organikong bagay 
2 : anumang nakalilinlang o nakali- 
ligaw dahil sa pang-aakit. 

ig-nis-yon png [Esp ignition] 1 : me- 
kanismo sa pagpaandar ng makina : 
ignition 2 : pagsindi o pagsunog : 

IGNITION. 

ig-nit/radig-nhtfn, meg-ig-nit [Bik ]: 

hatakin. 

ignite (ig-nayt) pnd [Ing] 1: sindihan; 
sunugin 2 : Xmpainitin upang tumi- 
gas o magkaroon ng aksiyong kemikal. 

ignition (ig-nusyon) png [Ing] : ig- 
nisyon. 

ig*no a r£ a do pnr [Esp] : hindi pina- 
pansin. 

ig-nOTcUmus png [Ing] : tao na mang- 
mang Cf illiterate. 

ignorance (igmo-rans) pnr [Ing] : ig- 
noransiya. 

ig*noT^n*si*y^ png [Esp ignorancia]: 
kakulangan sa kaalaman : ignorance. 


ig*noT^n*te pnr [Esp] 1: kulang sa 
kaalaman, karanasan, o kasanayan; 
hindi edukado C^mangmang 2 : ma- 
gaspang kumilos at kakatwa ang anyo: 
tagaw. 

i*g6 png: salitang bata para sa Iig6. 

bgo^n^pa*i*gu'han P i*gu*han, i-pa- 

i*gu*han : tamaan kahit lumilipad; 
matudla : ig-a. 

i*gd pnr [5^6] : tama 1 . 

l-go*d6r png : Ibaloy. 

i*g6k-i*g6k png [Hil Seb] \ igik. 

ig*s6*on png [Seb] : kapatid. 

l*go*r6t png [Igo] : pangkating etniko 
na matatagpuan sa Cordillera ^Ibaloy. 

l-gOTd'te png [Esp Igorrote] : tawag 
ng mga Espanyol sa mga tao na na- 
ninirahan sa mga bundok, partikular 
sa Hilagang Luzon. 

bgos png Bot [Esp higos] 1 : punong¬ 
kahoy o palumpong ( Ficus carica) 
na may malaki at luntiang dahon, at 
may bulaklak at bunga na hugis peras 
2 : bunga nito. 

i-got png 1 : paghigpit sa pagtatali, 
pagdakma, at katulad 2 : pagtitipid 
sa ibinibigay o pinalalabas 3: [Hil 
Seb] langitngit. 

hgot pnr\: [Bik] determinado; masi- 
pag 2 : maramot; kuripot. 

i*g6t-i-g6t png Ana [Hil Seb] : puil. 

i-g6*to pngBot [ST] : uri ng tanim na 
may kulay. 

ig-paw png : paglukso o pagtalon sa 
ibabaw upang abutfn o lampasan 
ang isang bagay - pnd u a mig'p&w, 
ig a pa*w&n, mag a pa a ig a p6w. 

ig*pit /mdig a pi a tin f u a mig a pit [S7] : 

gumastos nang katamtaman. 

ig*pot pnr [Hil] : simot. 

ig*poy png Bot : uri ng yantok. 

ig a ro a m6t a ro png [Esp higrometro] : 
hygrometer. 

ig*ros a k6p a ya png [Esp higroscopia] : 
hygroscopy. 

* 

ig a ros a k6p a yo png [Esp higroscopio] : 
hygroscope. 

ig a st png: varyant ng ikli. 

ig*SO png [Seb] : kinakapatid na babae 
o lalaki. 

ig a s6 a on png [Seb] : kapatid. 

ig a t£d pnd u a mig a tad. i a ig a t^d 1: 

umilag o umiwas nang mabilis sa isang 
bagay : iktin, ikyas, ilikir, lihay, usi, 
tiplad 2 : kumilos nang bigla C/tbag, 
ilag, igpaw. 


ihip 


ig-tfng png 1: pagkabanat nang ganap; 
pagkakatali nang mahigpit : elet, 
higot, ilot, irut, light 2 : pagkama- 
higpit; katindihan ng pangyayari : 

ELET, HIGOT, ILOT 2 , IROT. 

i a gung png Ana [Iba] \ ilong. 

ig*wSl png [Esp igual] : kapantay. 

ig a w£l pnd mag-ig a w£l f um a ig a w6l 

[ST] : humilig sa gawing gilid. 

ig a w^*la png [War] : buwanang bayad 
sa doktor o abogado. 

fg a wal a d£d png [Esp igualdad] : pag- 
kakapantay. 

i-ha png [Esp hija] 1: anak na babae 
2 : tawag ng nakatatanda sa batang 
babae na kinagigiliwan bagaman 
hindi anak, i a ho [Esp hijo] kung lalaki. 

i a h£ png [War] : tagal. 

i*h^*da png [Esp ahijada] 1 : inaanak 
2: anak-anakang babae, i*ha a do kung 
lalaki. 

i a h£ a ias pnr [Seb] : varyant ng ilahas. 

i a hap png : pagbibigay ng pansin o 
atensiyon sa binabasa o naririnig 
upang lubusang maunawaan Cfum 9 
SURI. 

i a h£p pnd i a i a hap. mag-hhap, i a h6 a 

pin [Seb War] : bilangin. 

i*ha*tag png [War] : ubaya. 

f*haw png [Hil Tag War] : pagluluto 
sa pamamagitan ng pagdarang sa 
baga : dOndang 1 , ningnang, sugba - 

pnd'rvhavi , mag-hhaw, i a h^ a win 
-pnr i-nhhaw. 

i a ha*w^n png [ihaw+an] : kasangka- 
pang gamit sa pag-iihawCf parilya. 

i a hi png [Bik Hil Mgd Seb Tag War] : 
mapanghi at manilaw-nilaw na tubig 
mula sa bato na naiipon sa pantog 
at lumalabas mula rito : dyinggel, isbu, 

Ti-RIS. 

i a hi a 6n png : kasangkapan na pinagsa- 
sahuran ng ihi. 

i a hi a !ds pnr [Tau] : bukal sa kalooban; 
ubos-kaya. 

i a hi*m4n png 1 : Zoo maliit na bulate 
(Enterobius vermicularis) na kauri ng 
pinworm 2: [Btg Tag] paligsahan ng 
nakabubulol na mga salita at kara- 
niwang pinarurusahan ng pag-inom 
ng alak ang natalo 3: Mas [ ST] awit 
pangkasal. 

i a hm-kiMdt png [ST] : kislap. 

i a hin a lang a g£m png [ihi+ng+langgam] 
1 : mahinang ambon 2 : mahinang 
tulo mula sa gripo. 

■•hip png 1: pagpapagalaw sa isang 
bagay sa pamamagitan ng hangin : 




i h it 


355 


ikapakipag- 



HiGip-/)w^mag-khip, i-hkpan, i-hf- 

pin 2 : tubo para sa naturang gawain. 

i*h«t png: paghabol sa paghinga dahil 
sa matinding pag-iyak, pagtawa, o 
pag-ubo : Atuk, keAt, utok, utoy - 
pnd. i-hi'tln, mag-bhi't. 

hhi-tby^l png [ Tau \ : pag-iingat o pa- 
giging malay laban sa panganib o 
kasamaan. 

Ml i • y 6 • n e png [ Esp higiene] : hygiene. 

Mli<y6*ni"k£ pnr [ Esp higienica ] : hy¬ 
gienic. 

(*hi*ye*nis*ta png [ Esp higienista ] : hy- 
gienist. 

i*hu*w6*la png [Esp hijuela ] : parisukat 
na linen, ginagamit na takip ng kalis 
Cf PALIA. 

Mm png Zoo : isda ( Leiognathus ruco- 
nius) na maliit at malapad. 

Ht png 1: [Ilk] gitnang tadyang ng 
dahon ng punong niyog o tabako 2 : 
panunukso sa pamamagitan ng pag- 
babansag ng masasamang pangalan 
3: sa larong taguan, hudyat na sigaw 
na maaari nang maghanap ang taya. 

i-f-to png Zoo [ Bik ] : isdang alat ( Para- 
plotosus albilabris) na hindi pangka- 
raniwan dahil may patulis na hugis 
ng katawan at makapal na labing ku- 
lay puti. 

i*jang png [Iva] : batong bundok na 
ginagamit bilang kuta o tanggulan 
kapag may manlulusob o sasalakay. 

ik png : bigla at malakas na iyak ng 
isang biik kapag nasasaktan. 

‘i*kd pngKol : pinaikling wika var ‘eka. 

i-k§ png : hindi tuwid na paglakad - 
dahil sa pagod, kirot, pansamanta- 
lang pagkapilay, o pamimintig ng 
mga paa. 

hka- pnl 1: pambuo ng bilang na pa- 
nunuran hal ikalawa, ikasampu 2 : 
pambuo ng pang-abay na nagpapa- 
hiwatig ng oras; katulad ng alas-, hal 
ikatlo ng hapon (3:00 nh), ikaisa ng 
umaga (1 :00 nu) 3: pambuo ng pan- 
diwa na nagpapahiwatig ng sanhi o 
dahilan, hal ikamataynkaligaya. 

i*ka*6°nim pnr [ika-+anim] : susunod 
sa bilang na lima; ordinal na bilang 
ng anim : sixth. 

i*ka a £*pat pnr [ika-+apat] : susunod 
sa bilang na tatlo; ordinal na bilang 
ng apat var ikapat : fourth. 

hkab png [Ilk] : pagkain nang lihim. 

‘i*k£ ko png: pinaikling “wika ko.” 

i-kal png [ST] : buhok na bahagyang 
kulot. 


I*ka a ld"han png: pangkating etniko 
na matatagpuan sa Imugan, Nueva 
Vizcaya, at Kayapa Benguet var Ikala- 
san : KadAsan, Kalanguya, KalasAn. 


I*kada*san png: varyant ng lkal£han. 

\'kaAa*V4&png[ika-+dalawa] : susunod 
sa bilang na isa; ordinal na bilang 
ng dalawa : second. 


i*ka-li a m6 pnr [ika~+lima] : susunod sa 
bilang na apat; ordinal na bilang ng 
lima : fifth. 


f'kam- pnl: varyant ng ikang, para 
sa saHtang-ugat na nagsisimula sa titik 
b o p na iniuulit ang unang pan tig 
hal ikambabali, ikambubuwal. 

i # k£*men pngBot [Ilk] : bangkuwang. 

i*ka*m6n png 1: f Ilk Pan ] banig 1 2: 
Bot [Pan] bangkuwang. 

1 i*k^ mo pngKol: pinaikling “wika mo.” 

i*k£n png Zoo [Ilk Mag Pan] : isda. 

hkan! pdd : pagtawag sa mga baboy 
kung pakakainin na uarHikan! 

hkan- pnl: varyant ng ikang- para sa 
salitang-ugat na nagsisimula sa^ titik 
na D, L, R, S, T at inuulit ang unang 
pantig, hal ikanlulumo, ikansisigaw. 

bkang png: bahagyang awang sa mga 
hugpungan Cf kAwang, pagitan. 

i a kang- pnl: pambuo ng pandiwa na 
inuulit ang unang pantig at nanga- 
ngahulugan ng dahilan ng gawaing. 
ipinahahayag hal ikanggagalit, ikang- 
hihfrap var-ikam, -ikan : ikam-, ikan-. 

f-kap pnr [S7] : takot. 

i*ki*pa- pnl [ika- + pa-] : pambuo ng 
pandiwa at nagpapahiwatig ng dahi¬ 
lan ng pagkakuha ng isang bagay o 
sanhi ng anumang nagawa, hal ika- 
pabuntis, ikapabili. 

i'k£*pag- pnl [ika- + pag-] : pambuo 
ng pandiwa, mula sa pandiwang mag-, 
at nagpapahiwatig ng dahilan ng 
paggawa o pagsasagawa, hal ikapag- 
bili, ikapaghirap. 

i*kd*pag°pa- pnl [ika- +pag- + pa-] : 
pambuo ng pandiwa na nagpapahi¬ 
watig ng pagtindi ng ikapa- at mula 
sa pandiwang magpa-, hal ikapagpa- 
paalis, ikapagpabili. 

i-k^'pag-pa-ka- pnl [ika- + pag- + pa- 
+ ka-] : pambuo ng pandiwa, bahagi 
ng seryeng -ika mula sa magpaka-, at 
nagpapahiwatig ng dahilan ng kusang 
paggawa ng isang bagay o pagsusu- 
mikap maging katulad ng isinasaad 
ng salitang ugat, /z^/ikapagpakabuti, 
ikapagpakamatay. 

i • ka • pa • k4 - pnl [ ika + paka -] : pambuo 
ng pandiwa at nagpapahiwatig ng 


sanhi ng pagkagawa nang higit sa N 
kailangan, hal ikapakakuskos, ikapa- 
kataas. 


i-ka-pa-ki-pag- pnl [ika- + paka- + pag] : 
pambuo ng pandiwa, inilalapi sa 
pandiwang mag-, at nagpapahiwatig 
ng sanhi ng paggawa o pagsasagawa 
nang higit sa kailangan, foz/ikapaka- 
pag-aral, ikapakapaghirap. 

bka-pa*ka a pag- s -an pnl [ika- + paka- 

+ png- + -an] : pambuo ng pandiwa, 
inilalapi sa pandiwang mag-,-an at 
nagpapahiwatig ng dahilan para sa 
higit na matinding pagsasagawa nang 
balikan o sabayang gawain ng dalawa 
o higit pang tao, hal ikapakapagta- 
wanan, ikapakapagsigawan. 

i-ka*pa-k4-pag-pa- pnl [ika- + -paka + 

pagpa] : pambuo ng pandiwa, inila¬ 
lapi sa pandiwang magpa-, at nagpa¬ 
pahiwatig ng paghingi o pagpilit sa 
iba na gumawa o magsagawa ng isang 
bagay, hal ikapakapagpaalis, ikapa- 
kapagpabili. 

i-k6*pa a k^-pag-pa-k^- pnl [ika-+paka 
+ P a g + paka] : pambuo ng pandiwa, 
inilalapi sa pandiwang magpaka-, at 
higit na matindi ang ipinahihiwatig 
kaysa ikapagpaka-, hal ikapakapagpa- 
kahulog. 


i-k^-pa-k^-pam- pnl [ika-+paka+pa 
+an] : waryant ng ikapakapang- 
para sa pandiwang -magpaka-, at higit 
na matindi ang ipinahihiwatig kaysa 
ikapam-, hal ikapakapamundok, ika- 
pakapamili. 

i-ka-pa-k^ a pan- pnl [ika-+paka+pa+ 
na] : varyant ng ikapakapang- na 
nagapahiwatig ng higit na matinding 
paggawa o pagsasagawa kaysa ikapan-, 
hal ikapakapanlumo. 


i*k6 , pa , ki- pnl [ika + paki + pa-] : 
pambuo ng pandiwa, inilalapi sa 
pandiwang maki-, at nagpapahiwatig 
ng dahilan, sanhi, o motibo ng pag¬ 
hingi ng pabor o pagsali, hal ikapa- 
kiusap, ikapakibili. 


i*Kd*pa*ki-pa- pnl [ika + paki- + pa] : 
pambuo ng pandiwa at nagpapahi¬ 
watig ng katulad na kilos sa^ ikdpaki-, 
ngunit may dagdag na kahulugan 
mula sa pangngalang pa-, hal ikapa- 
kigawa, ikapakipasama. 

i*k^-pa*ki-pag- pnl [ika + paki + pag] : 
pambuo ng pandiwa at nagpapahi¬ 
watig ng katulad na kilos sa ikdpaki-, 
ngunit may dagdag na kahulugan 
mula sa pandiwang mag- kaugnay ng 
kahulugan ng ikapag-, hal ikapakipag- 
bili. 




ikapakipam- 


356 


ikuo 


i*ka*pa*kf-pam- pnl : varyant ng ika- 
pakipag- na nagpapahiwatig ng 
pinagsamang kahulugan ng ika- (nag- 
• papahiwatig ng dahilan ng), paki- 
(nagpapahiwatig ng pakiusap, pag- 
hiiing, o paghugpong), at pang-, pam- 
na mula sa pandiwang mang-, mam-, 
hal ikapakipamili. 

hka*pa a ki a pan- pnl : varyant ng ika- 
pakipag- na katulad ng ikapakipam- 
ngunit mula sa pandiwang mang-, 
man-, hal ikapakipaningil. 

i'kd'pam- pnl [ika- + pang- + pam-] : 
varyant ng ikapang- para sa salitang- 
ugat na hagsisimula sa B o P, at 
nagpapahiwatig ng dahilan ng pag- 
kilos o paggawa gaya ng sa ika- ngunit 
may kaunting diin sa maramihang 
pagkilos, hal ikapamili, ikapamundok. 

i-ka-pan~ pnl [ika- + pang- + pan-\ : 
varyant ng ikapang- para sa salitang- 
ugat na nagsisimula sa D, L, R, S, o 
T at nagpapahiwatig ng dahilan ng 
pagkilos o paggawa gaya ng sa ika- 
ngunit may kaunting diin sa pagpa- 
patuloy ng pagkilos o paggawa, hal 
ikapandiri, ikapanligaw. 

i*ka-pang- pnl [ika- + pang-} : pambuo 
ng pandiwa, batayap ng ikapam- at 
ikapan-, at nagpapahiwatig ng dahilan 
ng pagkilos na may kaunting diin sa 
maramihang pagkilos o paggawa, 
hal ikapanggigil, ikapangmanman. 

i-kc^pat pnr [ika-+apat] : varyant ng 

ikaapat. 

I*ka*p&*ti png Mit [57] : diyosa ng 
fertilidad; diyosa o tagapangalaga 
ng agrikultura. 

i*ka*pi*t6 pnr [ika-+pito] : susunod sa 
bilang na anim; ordinal na bilang 
ng pito : SEVENTH. 

bka-rar-w^ png [ Iba] : kaluluwa. 

i-k^s^ndmag-i-k^s, i*ka*sm [57] : 

kalasin ang tali. 

i fl ka*sam*pfi pnr [ika-+sampu] : susu¬ 
nod sa bilang na siyam; ordinal na 
bilang ng sampu : tenth. 

i‘ka*si*y£m pnr [ ika-\-siyam] : susunod 
sa bilang na walo; ordinal na bilang 
ng siyam : ninth. 

f*kat png 1: Sin [Min] pagtitina sa mga 
hibla bago habihin upang maging 
tela 2: [57] pasamano ng bintana. 

i‘kat*l6 pnr [ika-+tatlo] : susunod sa 
bilang na dalawa; ordinal na bilang 
ng tatlo : third. 

I*kat*l6ng Da*ig*dig png [ika+tatlo+ 
ng daigdig] : Third World. 

i'kaw pnh [Bik HU Seb Tag Tau War] 

1: ikalawang panauhan sa isahang 


anyo 2 : tao na kinakausap : kaw, 

SIKAW, SIKA, YOU. 

i*ka*wa*l6 pnr [ika-+walo] : susunod 
sa bilang na pito; ordinal na bilang 
ng walo : eighth. 

f*kay png : inis. 

f a kay pnr [HU] : simot. 

ik-dH png : pagkalabit nang marahan 
sa siko upang makatawag ng pansin. 

I • k6! pdd [Esp y que] : bulalas na na- 
ngangahulugang “E ano!” 

!*ke*bd*na png [Ingjap] : sining ng 
pag-aayos ng bulaklak. 

i # k6t png [Ilk Pan] : lambat. 

ik*g6y png [Ilk] : pula ng itlog. 

i*kl png 1 : wakwak 2: manananggal. 

f*ki pnr : balu-baluktot; alon-alon. 

i*kfd png: paikot napag-ayos ngsinu- 
lid, lubid, alambre, at katulad sa isang 
ikiran : likaw. 

i*kfd png [Bik] : pagsasayaw. * 

i*kig*t6l png [Pan] : liroy. 

hkhlrkil png [57] : pagpupumilit ng 
isang tao na sumama o makisabay 
sa tao na naiinis sa kaniya. 

i*kim png [Bik] 1: kipkip 2s pakim- 
kim 3: suhol o lagay - pnd H-kfm, 
mag-l-kim 

hkiT^n png [ ikid+an ] : silindrikong 
bagay gaya ng bobina, o karete na 
pinag-aayusang paikot ng sinulid, 
alambre, at iba pang kawad: bilibiran, 
libirAn, ukiran, pulunan, spindle, 
tabayan. 

f*kit png : pag-ikot patungo sa iniiku- 
tan Cf ikot s dirit. 

i-kft pnd mang-hkft, u-mi-kft, i-ki* 

tfn [ Bik] : mang-umit; umitin. 

ik-kis png [Ilk] : sigaw. 

ikdi png 1: kakulangan sa haba var 
igsi, iksi: abibba, haupot, hawpo, ka- 

ABABA, KUYAD, LIP-OT, MUBO, TIKEY 2l 

kakulangan sa taas o sukat Cf pandak : 

ABABA, DAPADAPAL, HABUBO, PENGGEK 

3: kakulangan sa or^s var igsi Cf 

DALI : ABIBBA, KAMUBO, MANOBO, TIKEY, 

tomeg - pnd mag'pa'ik'li, padk-li* 
fn, ik # li*4n -/mr ma-ik-li. 

ik*m6 png [Bot] : halamang baging 
na ginagamit sa pagnganganga ang 
dahon at karaniwang hinahaluan ng 
apog at bunga : buyo, buyok, gawed, 

LAWER, SAMAT. 

ik*n6t png Bot : kahoy na sali-saliwa 
ang hilatsa. 

fk-nol png [Pan] : itlog 1 . 


hko pndmag-'fko, u*m{-ko [ST] : 

magpamalas ng pagkagiliw sa isang 
tao sa pamamagitan ng madalas na 
pagtawag at pakikipag-usap dito. 

i*k6d png: paraan ng paglakad ng isang 
tao na pilay ang isang paa : tikod, 
hingkod. 

f # kog png 1: puluhan ng kutsilyo o 
itak 2 : [Bik HIl Mag Mrxv Seb War 
Tag] bun tot 1 . 

f“kol png: paggalaw-galaw at pag-usod 
ng mabigat na bagay upang mailipat 
sa ibang pook. 

i-k6l png [Ilk] : buntot 1 . 

i*k6m png : varyant ng tik6m. 

i*k6 a no png [Esp icono] : icon. 

i"ko*no'gra*pi*ya png [Esp iconografia] 

1: pag-aaral sa kahulugan ng mga 
imahen at sagisag na isinasalarawan 
2 : sining ng paggawa ng mga larawan, 
imahen, at pigura : iconography. 

i‘ko*no"kl£s'ta png [Esp iconoclasta] 

1: tao na bumabatikos sa mga itina- 
tanging paniniwala : iconoclast 2: 
tao na sumisira sa mga imahen, lalo 
na ang nakibahagi sa kilusan noong 
ika-8 hanggang ika-9 siglo laban sa 
paggamit ng mga imahen sa mga 
simbahan sa Silangang Imperyong 
Romano : iconoclast. 

i*kos png Zoo [Bik] : pusa. 

i*k6s png 1 : Zoo [Bik] pusa 2 : kara- 
yom ng putakte o bubuyog. 

i-kot png 1 : galaw na pabilog, gaya 
ng galaw ng mga planeta sa paligid 
ng araw 2 : paggalaw na pabilog sa 
isang hindi nababagong puwesto, 
tulad ng pag-ikot ng trumpo : inog. 

hkoy png: pagkabusisi ngpagpupun- 
yagi. 

ik-pik pnd ik^pi-kdn, pa-ik-pi-kin 

[57] : higpitan. 

ik*si png: varyant ng ikli. 

ik*te*rfs a ya png Med [Esp ictericia] : 

jaundice. 

ik-ti pnd mag-ik'ti, um*ik*ti [57] : 
dumaing nang may bahagyang pag- 
taas ng tinig. 

ik*tin png [Bik Seb] : igtad. 

ik*ti*y6*lo # g6 png [Esp ictiologo] : tao 
na dalubhasa sa iktiyolohiya : ichthyo¬ 
logist. 

fk-ti-yo-lo-hhya png [Esp ictiologia] : 
sangay ng zoolohiya hinggil sa pag- 
aaral ng mga isda : ichthyology. 

i a kub png [Ilk] : bakod. 

f a kul pnr [Tau] : bunso. 

i a ku a 6 png Bot: igiw. 












ikuran 


357 


ilihan 


i-ku*ran png Zoo [ ikod+an ] : isdang 
alat ( Pomadasyidae Haemulidae) na 
kulay pilak, at matatagpuan sa tropiko 
o subtropikong karagatan/ 


i a ku*t£n png [ikot+an] 
karerahan. 


pabilog na 


ik'W&l png: paggapang nang paekis 
gaya ng ahas. 

ik a Wckt png: pagbuhat ng bagay gamit 
ang pansungkal na kahoy o bakal : 

HIKWAT. 

ik*wi pnr [ST] : bruho. 

fk-wil pnd i’fk'wil, u*mfk*wil [ST] : 
kumembot. 


ik'Wl'l pnr [57] : hindi mabago. 

ik a wfl-ik a wfl pnd mag-ik a wi'Mk a wil, 
u a mik a wil-ik a wil [ST] : subukang 
makisama sa tao na hindi gusto. 

fk a wit pnd mag-i'k a wit, pa*ik*wbtin 

[S7] : paikutin nang tila trumpo. 

ik a wit pnd mag-ik a wit, ik a wi a t£n, 
pag-fk*wi a t in [ST] : idikit. 

ik a y6n png : pag-uukol ng lahat ng 
bagay sa isang tao, bagay, o pang- 
yayari. 


ik*y£s png [Seb] : igtad. 

fk a yas/mdMk a yas, mag-ik-yas, ik a 
y£ a sin [&&] : umiwas. 

M4 png [Mrw Seb War] : balat. 

M6d png [Seb] : suba 2 . 

Mag pnd u a mMag, Ma-gan, i a Mag 

1: [Kap Seb Tag] umiwas upang hindi 
matamaan o mahagip 2: [Kap Tag] 
lumayo o umiwas sa panganib 3 : 
[Kap Tag] mag-ingat; mag-alaga. 

M6g pnr Is umiiwas 2: [ Bik] mall}-, 
wang; malawak. 




Ma*gd png Zoo [HU Seb] : daga. 

M6*gan png \ kabesera ng Isabela. 

i a la a g£ng bu*kid png Zoo [Seb] : da- 
gang bundok. 


i a la-gln png Med: uri ng pagtatae. 

Ma a h6s pnrBot Zoo [HU Seb] 1: nabu- 
buhay sa likas na kalagayan, nakatira 
sa mga likas na pook gaya ng gubat o 
parang : wild 1 2 : hindi maamo o hindi 
naaala-gaan ng tao var ihalas C/'ilap : 

SIMARON, WILD 1 . 


M4*ir /w/mag-M^ir, i a i a l6 a ir [ST] : 

gambalain. 

Mak png [Kap Tag] 1 : pagkalap o 
paghingi ng ambag o kontribusyon : 
dawat - pnd hpa-ngMak, i-Mak, 
ma*ngMak 2: Zoo isdang alat ( Ky - 
phosus cinerascens) na guhitan, bilu- 
haba ang katawan, at karaniwang 
humahabanang 195-210 sin mrlupak. 


Mak*b6/m//i a lak*bu-hm f i a i a lak a b6: 

ihagis nang pataas. 

Ma a lanvb6 png : bula-bula mula sa 
pagbagsak ng tubig. 

M£*lo png [Pan] : pag-asa 1 . 

M6m pnr 1 : kayumanggi; kulay tso- 
kolate 2: irap 3: kupas; mapusyaw. 

Marrvbcmg pnr : daplis sa gilid ng 
target. 

i a lam a b6ng pnr: daplis sa itaas ng 
target. 

M6n ^pnr : kaunti; hindi marami : 

BASSIT, DAISET, DIYUTAY 2 , IBAN, PIPILA, 
PIPIRA. 

i a l4n pnb\ ptg: pananong na tumutukoy 
sa dami ng bilang ng anuman : ka- 

DAKLAN, MAPILAN, PICA 2 PIGARA, PIIA, 
PIRA. 


Man*d^ng png 1 : tilapon 2: tilandoy. 

i*l4ng png 1 : pook na malayo sa ka- 
bahayan, malungkot, at walang na- 
ninirahan : disyerto 2 : parang; ka- 
parangan 3: paggipit sa kalaban ait 
katalo Cf linlang. 


M£ng pnr : hindi mapakali : asiwa 2 , 
idol-idol. 


7 


n ■■■ 


'lang-Mang png Rot [Kap Hil Ilk Pan 
Seb Tag War] 1: punongkahoy ( Ga- 
nanga odorata) na may mabangong 
bulaklak at langis 2: bulaklak nito : 
allangingan, alyanginan. angid. 


Mang-Mang gu*bat png Rot: baging 
(Desmos cochinchinensis) na may dilaw 
at mabangong talulot. 

Hang*l£ng png: sibad na paitaas; 
pagtaas ~ pnd. pu*ma a i a iang a l^ng, 
pa-Mang-la-ngin. 

I a l^ a nun png: pangkating etniko na 
matatagpuan sa lalawigan ng Maguin- 
danao at Zamboanga. 

M£p png: kalagayan ng isang tao o 
hayop na nahirati sa pamumuhay 
nang malayo sa karamihan at hindi 
sanay na makisalamuha sa marami 
o sa hindi dating nakikita Cf ilahAs : 
atap, kaidlas, liy.4p, ulyas - pnr ma* 
i a l6p. 

Mar png [ST] : paglalagay ng tan da 
sa daan upang hindi mawala - pnd 

mag-Mar, M£ a ran. 


f a las png 1 : [Kap Tag] panandaliang 
pagtatago sa ibang bahay 2 : pag-iwas; 
pagtalilis. 

M6s png Rot [Tag Seb] : uri ng ilahas 
na mais. 


Mat png [Kap Tag ] 1 : natuyong sapa 
na nagkakatubig kung minsan 2: es- 
tero. 


i a l6t png [Mag] : kati 1 . 

Maw png [Rik Hil Mag Tag] 1 : anu- 
mang nagbibigay ng liwanag, gaya 
ng nakasinding bombilya o ningas 
ng kandila o gasera; tanglaw : iwag, 
light 2 , relak, silew 2: Idy ina. 

i*la*w4n png: lampara; gasera. 

i*l4 a wan pngAgr [Mrw] : dalatan. 

w 

i*law-da*g£ png[ST\ : tala sa hapon. 

i a lay png 1 : pagkahilo 2: [Rik] lamya 
3: [Mnu] look. 


M& a ya png [Seb Tag\ : dakong paitaas 
ng bayan : gimbA, hulo, irAya, ulu. 

i a le*g^l pnr [Esp] : hindi legal; taliwas 
sa umiiral na batas at regulasyon : 
illegal. 


i a le a ga a li a did png: paglabag sa batas. 

i a le a hf a ti-mo png [Esp ilegitimo]: batang 
naipanganak nang hindi kasal ang 
mga magulang. 

Me a hf a ti a m6 pnr [Esp ilegitimo] 1 : hindi 
ipinahihintulot ng batas; labag sa 
batas : illegitimate 2: hindi angkop 
o hindi nararapat : illegitimate. 

Men a tti*ngen png : isa sa mga pang¬ 
kating etniko ng mga Manobo na nasa 
Kanlurang Bukidnon. 

Met a r6 a do pnr [Esp] : mangmang. 

ileum (fl-yum) png Ana [Ing] : pangatlo 
o hulfng bahagi ng maliit na bituka. 

ilex (ay-leks) png [Ing] : asebo. 

il a hf png [Seb] : duldug. 

Hi png [Ilk] : bayan. 

Mi/mdmag-Mi, Mbhin, i a MI [ Rik] : 

payapain; aliwin; pasiglahin. 

Mi a d a ban png: isa sa mga pangkating 
etniko ng mga Iwak. 


iliac (il*yak) png [Ing] : ilyako. 

Iliad (Hi-yad) png Lit [Ing] : epikong 
Griyego na nagsasalaysay sa sanhi at 
kabuuan ng pagsalakay ng mga Gri¬ 
yego sa Troya : IlyAda. 

Mig png [Hil] : daloy o agos. 

i-lfg png 1 : [Rik] : sakft sa balat ng 
aso na nanlalagas ang balahibo at 
may maliliit na sugat; galis-aso 2: 
[ Kap Tag] pagkalog sa garapon upang 
mahalo nang husto ang laman : kmg, 
iniin, liglig 3: [ Kap Tag] paggalaw 
o pagyugyog sa tao na natutulog 
upang magising - pnd mag-Mfg, i a 
li a gfn. 

Mbgan png: lungsod sa Lanao del 
Norte. 


i a li a h^n png 1: tabing o silungan 
iaban sa hangin o ulan 2: bakasyu- 
nan; pahingahan. 







358 


ilik 


i-lfk png 1: pagtunaw ng gin to sa baga 
2: butil mula sa tinunaw na ginto 3: 
[Pan] palay. 

blbki r png [Pan] : igtad. 

Min png [ST] : kaapihang dinaranas 
dahil sa hindi pantay na pagtrato : 

DISKRIMINASYON. 

i-ling png Zoo 1: [Bik War] tukang 2: 
Zoo ibong sarikulay ang balahibo at 
kahawig ng mynah. 

i-lmg png : pakaliwa o pakanang galaw 
ng ulo, karaniwan upang ipahiwatig 
ang pagtanggi o pagtutol : ingod, 

LINGALING, PAMPEYENG, PILING-PILING, 
SELENG, ULUNG-ULUNG, WINGIWING. 

blbdylby 6 png Zoo [ST] : pugo. 

Mis png [Seb] : palit. 

blbsbt 6 pnr [Esp ilicito] : illicit. 

blit png : pagkuha ng ari-arian sa 
sinumang hindi makabayad sa isang 
pagkakautang -/mTblbtin, ma a blit, 

bpa a blit. 

i-li-te-ra-to png pnr [Esp] : mangmang. 

ilium (fl i •yum) png Ana [Ing] : buto 
na bumubuo ng pang-itaas na kala- 
hating bahagi ng pelvis ng tao o hayop. 

Miw png 1: Zoo [Bik Tau] isdanlawin 
2: [ Ilk] pananabik. 

Miw-Miw png Zoo : ibon (genus Co- 
turnix) na mapungay o malamlam 
ang mga mata. 

blhy£ a nen png: isa sa mga pangkating 
etniko ng mga Manobo sa Hilagang 
Cotobato var Iliyandon. 

illegal (i-li-gal) pnr [Ing] : ilegal. 

illegal parking (i-lf-gal par-king) png 
[Ing] : pagpaparada. ng sasakyan sa 
ipinagbabawal na pook. 

illegitimate (He*dyi*ti*meyt) pnr [Ing] : 
ilehitimo. 

illicit (i-li-sit) pnr [/ng] 1: hindi pina- 

hihintulutan; hindi autorisado : 

^ _ 

ilisito 2: labag sa batas : ilisito 3: 
lihim; nakaw : ilisito. 

illiteracy (i*lit*er*a*si) png [Ing] 1: 
kawalang kakayahang bumasa o su- 
mulat 2: kawalan ng anuman o sapat 
na edukasyon 3: pagkakamali sa 
pagsusulat o pananalita na ipinapa- 
lagay na katangian ng isang taong 
mangmang. 

illiterate (Hi •ti-reyt) pnr [Ing] : 
mangmang. 

illogical (i-lod-yi-kal) pnr [Ing] : ilo- 
hiko. 

iMug png [Iba] : itlog 1 . 

illuminate (i-lu-mi-neyt) pnd [Ing] 
1: ipaliwanag 2: bigyan ng liwanag. 


illuminati (Hu*mi*ney*ti, i*Iu*mi*na* 
ti) png [Ing] : tao na may tanging 
kaalaman o kakayahan sa pagpapa- 
liwanag. 

illumination (i*lu*mi*ney*syon) png 
[Ing] : iluminasyon. 

illusion (Hu-syon) png [Ing] : ilusyon. 

illustration (Mus-trey-syon) png [Ing] : 
ilustrasyon. 

illustrator (Hus*trey-tor) png [Ing] : 
ilustrador. 

ibmu png [Tau] : mahiwaga o hindi 
karaniwang karunungan. 

Ho png 1 : [Ilk Seb] iwang 2: [Esp kilo] 
sinulid; lamuymoy 3: [Bik Hil Mrw 
Seb War] ulila. 

i 16 png : pagdurog o pagpiga sa tubo 
sa pamamagitan ng makina upang 
makuha ang katas nito - pnd mag-ilo, 
i-lu-hin. 

ILO, daglat (ay*el*o) [Ing] : Internal, 
tional Labor Organization. . 

blob png [Seb War] : tiyaga; pagtitiis. 

Ilocos (i-16-kos) png[Esp] : angRehi- 
yong I, o ang kabuuan ng Ilocos 
Norte at Ilocos Sur. 

Ilocos Norte (i*lo*kos rior-te) png : 
lalawigan sa hilagang-kanluran ng 
Filipinas, Rehiyon I. 

Ilocos Sur (i*lo*kos sur) png: lalawi¬ 
gan sa hilagang-kanluran ng Filipinas, 
Rehiyon I. 

{•log png [Pan Tag] : likas na daang 
tubig na malaki kaysa sapa, o batis, 
tabang man o alat, at umaagos pa- 
tungo sa dagat Cf batis : dAppak, ka- 

RAYAN, POLANGI, RIVER, SUBA. 

Mog Ag*no png: ilog na matatagpuan 
sa Region III: Agno River. 

blog A*ma*z6n png: ilog sa hilagang 
timog x\merica, dumadaloy pasila- 
ngan mula sa Perubian Andes tu- 
ngong hilagang Brazil hanggang Ka- 
ragatang Atlantiko : Amazon RIvt:r. 

Ilog Danube (Hog dan*yub) png 
[ Tag ilog + Ing Danube] : ilog sa gitna 
at timog silangang Europa, duma¬ 
daloy pasilangan sa katimugang 
Germany hanggang sa Dagat na Itim. 

hl6g-blu-gan png [ilog+ilog+an] Is 
maliit na ilog 2: daanan ng tubig sa 
bukid. 

Ilog Ionian (Hoga-yon-yan) png [Tag 
Hogging Ionian] : isang panig ng Me- 
diteraneo sa timog Italya, silangang 
Sicily, at Greece : Ionian River. 

Ilog Jordan (Hog hor*dan)^g[7ag- 
ibg+HebJordan]: ilog sa timog kanlu- 
rang Asia, dumadaloy mula timog 


ilulumbd 


Lebanon patungong Dagat Galilee, 
at patimog sa pagitan ng Israel at 
Jordan patungong kanlurang Jordan 
at Dagat na Patay : Jordan 1 . 

blog Pdbsig png: mahabang ilogmag- 
mula sa bunganga ng Look ng May- 
nila patungong Lawa ng Bai : PAsig 
River. 

blog S£-va png [ Tag ilog+Ing Sava] : 
ilog magmula sa gawing silangang 
Europa patungong Ilog Danube : 
SAva River. 

Mo*h6n png [ito+han] : kabyawan 1 . 

\*\6 u h\*k6 pnr [Esp ilogico] : hindi lohiko; 
taliwas sa o hindi isinaaalang-alang 
ang tuntunin ng lohika; hindi maka- 
twiran : illogical. 

bio*Mo png: laiawigan sa kanlurang 
Visayas ng Filipinas, Rehiyon VI at 
kabesera nito. 

;'blo*blo png Bot [&Z] : uri ng matigas 
na punongkahoy ( Duabanga moluc- 
cana ). 

blo*k&*no png, pnr [Esp ilocano] 1: 
pangkating etniko na matatagpuan 
sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, 
Abra, at Cagayan 2: tao o kultura ng 
naturang pangkatin o pook, blo*k£* 
na kung babae : Iloko. 

bl6*ko png : wika ng Ilokano. 

bl6m png [Hil] : kayumanggi. 

M6ng png Ana [Hil Seb Tag] : bahagi 
ng mukha na ginagamit sa pag-amoy 
at paghinga var irong Cf baungusan, 
sungot : agung, Arung, dongo 2 , eleng, 

HIDUNG, IGUNG, NGIRONG. 

bl6ng*go png: Hiligaynon. 

bl6ng-bl6ng/)ng[ST] : kasangkapan. 

blo*ng6t png: pangkating etniko na 
matatagpuan sa bundok ng Sierra 
Madre at Caraballo. 

Mop png 1sp [Ilk] : sa larong kappo, 
pagkakataon na lumapag sa sahig 
ang lahat ng barya na nakaharap ang 
tao : kAra. 

blos/wdu*mblos, i-lu-sin [ST] :ugain 
ang nakaupo. 

{•lot png [Seb Tag] 1: panghuli ng 
manok 2 : igting. 

blub pnd pa*blu a bin, mag*pa*blub 

[Seb War] : tagalan. 

bliid pdd [Kap] : Tuloy! 1 . f 

idijd pnd mag-blud, i a lu*d{n, bi a lud 

[Kap] : ipagpatuloy ang ginagawa o 
gawain. 

i a lu a lum a b6 png\ : Zoo gagambang-tu¬ 
big 2: tumpok ng maliliit na bulang 
lumulutang sa tubig. 









ilumina 


359 


imbentaryo 


Mu-mi-nd pnd mdg a pa a Mu a mi a nd, i a 
lu*mi*na*hm [ Esp iluminar\ : paliwa- 
nagin sa pamamagitan ng mga ilaw 
o katulad; gawing maliwanag : illu¬ 
minate. 

Mu a mi*n£‘do pnr [Esp] : maliwanag; 
naliwanagan. 

Mu-mi• nas*y6n png [Esp iluminacion ] : 
pagbibigay ng liwanag sa isang bagay, 
o ng dahilan upang magliwanag ito : 

ILLUMINATION. 

Mu'Si'bo pnr [Esp ilusivo ] 1: mapan- 
lansi; mailap 2 : mandaraya. 

Mu8*trd"do/mr [Esp] : matalino; ma- 
raming nalalaman; nakapag-aral. 

Mus*tra*d6r png [Esp] : tao na guma- 
gawa ng ilustrasyon : illustrator. 

MuS‘tras‘y6n png [Esp ilustracion] 1: 
guhit o larawan sa isang aklat, artikulo, 
o katulad : illustration 2 : halimba- 
wa nito upang maglinaw : illustra¬ 
tion 3: pagguhit: illustration. 

Mtis'tre pnr [Esp] : marangal. 

0 

Mus*y6n png [Esp ilusion] 1: anumang 
nakapanlilinlang dahil sa paglikha 
ng huwad o maling akala : illusion 
2 : kalagayan ng nalinlang : illusion, 

PARMAk, SALAGIMSIM, TAGIMPAN - pnd 

mag-Mus-ybn, Mus-yu-nfn. 

Il a yd a da png Lit [Esp illada] : Iliad. 

n*ya*k6 png [Esp iliaco] : buto sa gawing 
pinakamababang bahagi ng maliit 
na bituka : iliac. 

-ihyo pnl [Esp - illo ] : pambuo ng pang- 
ngalan at nagpapahiwatig ng pagiging 
maliit, huwad, o hindi totoo ng isang 
bagay, hal sigarflyo, pilosopflyo -il*ya 
kung babae, hal abogadilya, piloso- 
pilya : -ette. *•> 

f-ma png [Ilk] : kamay. 

i a md png [Kap] : nanay. 

image (i-meyds) png [Ing] : imahen. 

imagery (f-meyds-ri) png Lit [Ing] 1: 
produkto ng paglikha ng hulagway 
2 : pinatinding paglalarawan ng mga 
tayutay. 

imaginary (im-a-cjyi-na-ri) pnr [Ing] 
1: umiiral lamang sa imahinasyon : 
imahinAryo 2: Mat may kaugnayan 
sa imaginary. 

imagination (invad-yi*neysyon) png: 
imahinasyon. 

imagine (im-ad-dyin) pnd [Ing] 1: 
bumuo ng larawang-diwa o konsepto 
2: isipin o isaisip 3: ipalagay. 

Imagism (fm*ad*yi*sim) png [Ing] : 
kilusan sa panulaang Ingles noong 
1910-1917 na nag-alsa laban sa ro- 
mantisismo at may layuning magka- 


roon ng malinaw na pagpapahayag 
sa paggamit ng mga eksaktong 
imahen. 

imago (i-mey-go) png [Ing] 1: Zoo 
huling yugto sa paglaki ng kulisap; 
pagkakaroon ng metamorposis 2 : 
Sik ideal na larawan ng sarili o 
ibang tao. 

i a md a hen png [Esp imagm] 1 : hulagway: 
image 2 : pigura ng santo at banal : 

IMAGE. 

i a ma a hi a ndr a yo pnr [Esp imaginario] : 
imaginary 1 . 

i*ma*hi-nas*y6n png [Esp imaginacion] 
1: kakayahan ng isip na bumuo ng 
mga imahen o bagay : imagination 
2 : kakayahan ng isip sa pagiging 
malikhain o mapamaraan : imagina¬ 
tion. 

i a md a im /rndmag-i a md a im, i-mad-min 

[ST] : tapusin ang ilang gawain. 

(•ma a ku*ld a da pnr [Esp inmaculada] : 

varyant ng inmakulada. 

Imallod (hmal-yod) png: isa sa mga 
pangkating etniko ng mga Apayaw. 

(•mam png [Ara Ind Mai Tag] 1 : tao 
na namumuno ng dasal sa masjid 2 : 
titulo ng iba’t ibang pinuno ng Mus¬ 
lim, lalo na ang matagumpay na 
hahalili kay Muhammad bilang 
pinuno ng Shiite Islam. 

i-md-mi png [Mrw] : pari. 

bmam-mo png [Iba] : kapayapaan. 

(•man png [Tau] : pari. 

I*mdn*da*yd png: isa sa mga pangka¬ 
ting etniko ng mga Apayaw. 

i*mdng jbrcdmang-hmdng, i*ma-ngin 

[ST] : maliin ang pagbilang. 

hmang-hmang pngMus [TuaDus] : 
ritmo ng pinakamababang kulintang. 

png [Pan] : atensiyon; pansin. 

(•mas png [Ilk] : sarap; linamnam. 

hmdt/mdmag-hrndt, i-md-tan [Bik]: 

\ magmasid; subaybayan. 

in*ma*ter*ydl pnr [Esp inmaterial] : 
hindi kailangan; walang kinalaman : 
immaterial. 

i*mdw png [War] : kahilingan; pagka- 
pahiya. 

imax (ay*maks) png [Ing] : teknik sa 
malalung iskrin ng sinematograpiya, 
lumilikha ng larawang halos sampung 
beses ang laki sa istandard 35-mm 
film. 

i*md*yo png [SJ] : mabaho o maba- 
ngong amoy ng bagay na hawak sa 
kamay. 


im a ba*bdw pnb : hindi tapat; pakun- 
wari. 

im*bag pnr [ST] : masama. 

im-bdk png 1: pagtatago ng maraming 
kalakal; pagtitinggal : gintago, hini- 
mos, impempen, tipig 2 : paghahanda 
ng pagkain o anumang bagay upang 
hindi masira o mabulok - pnd mag- 
im a bdk, inrba-km, i a im*bak. 

im-bal pnr [ Tag] : hindi lubusang bilog. 

im a ba a li*das a y6n png [Esp invalida- 
cion] : pagpapawalang-saysay : inva¬ 
lidation. 

im*bd*li a d6 pnr [Esp invdlido] 1: wala 
2 : walang bisa; walang saysay : invalid. 

im a bdr a ya a bi a li*ddd png [Esp invaria- 
bilidad] : invariability. 

im*bar a yd a ble pnr [Esp invariable] : 
invariable. 

im*ba a s6r png [Esp invasor] : invader. 

im a bas a y6n png [Esp invasion] : in- 
vation. 

inrvbaw png Zoo 1: kabibe na makapal 
ang talukab 2 : pagpapatong o pag- 
lalagay sa ibabaw - pnd im a ba*wdn, 
u a mim a baw, Hm-baw. 

im a bay png 1: [Seb Tag] 1: pagkam- 
pay ng kamay habang naglalakad : 
Ayas, hAgyon, hAyon, hiyonhiyon, 

kimbe - pnd wmm-bay, i-im a bdy2: 

marahang takbo ng kabayo. 

im-ba-ya-han png [Bon] : pagdiriwang 
na maringal. ' 

im*bd a yog png: osilasyon. 

imbecile (fm-bi-sfl) png [Ing] 1: tao 
na abnormal at mahina ang pag-iisip 
2 : tao na hangal o tanga. 

im*bek a t( a ba png [Esp invectiva] : in¬ 
vective. 

im*bervsi a y6n png [Esp invencion] 1: 
proseso ng paglikha sa pamamagitan 
ng isip, kasangkapan, o anumang 
makabagong pamamaraan : imbento, 
invention, parnuwAy 2: bagay na 
inimbento : imbento, invention, par¬ 
nuwAy 3: anumang bagay na nilikha 
sa pamamagitan ng sariling imahi¬ 
nasyon o ng malikhain g pamamaraan: 
imbento, invention, parnuwAy. 

im a ben a si a y6n pnr : hindi-totoo; 
gawa-gawa. 

im*ben a tdr a yo png Korn [Esp inventor 
rio] 1: kompletong listahan ng mga 
kalakal, garnit, pag-aari, at iba pa : 
inventory - pnd mag-invben-tdryo, 
mag-pa-im-beivtar-yo, i a pa a im a 
ben-tdryo 2: mga bagay na nakalista: 
inventory. 





II 



imbento 


360 


imortalidad 




. I 

* 

.A 


im # b6n*to png [Esp invento ] : imben- 
siyon Cf likha : invention - pnd mag- 
im a b6n a to, u*mim*b4n*to, im a b6n a 
tu a hm, im a b6n a tu a h£n. 

im*ben*t6r png [Esp inventor] : tao 
na gumagawa ng imbensiyon : in¬ 
ventor. 

im a ber a si a y6n png [Esp inversion] : 
kabaligtaran ng normal na ayos, 
posisyon, o relasyon : inversion. 

im*b£r*SQ png, pnr [Esp inverso] : 
inverse 1 . 

invb6r a te a br6 a do png, pnr Zoo [Esp 
invertebrado] : invertebrate. 

im*b£s pnb [Esp envez] : varyant ng 

embes. 

4 

im*b6s*ti*du*ra png [Esp investidura] : 
investiture. 

im a b6s a ti a g£ /mdmag-im a b6s a ti a g6 t 
im a b6s"ti a ga a hm, im a b6s a ti a ga a hin, 
i a pa-im a b£s a ti a gd [Esp investigar] : 
siyasatin. 

im*b6s a ti a ga a d6r png [Esp investiga- 
dor] : tagasiyasat: investigator. 

im*b6s a ti a gas a y6n png f Esp investiga¬ 
tion] : pagsisiyasat : investigation. 

im a bir a ya*d6 png [Ilk] : itlog na pina- 
litan ng pilusaw na kandila ang laman 
at gamit sa larong toktpk. 

fm a bi a sfb a le pnr [Esp invisible] : invi¬ 
sible. 

im a bi*t£ png [Esp invito] : anyaya - 

pnd mag-im a bi a t£, im a bi a ta a hm, 
im*bi a ta a h£n. 

fnvbi*tas # y6n png [Esp invitation] : 
paanyaya. 

im*bi a y6r a na pnr Kol [Esp inviemo] : 


P I 


mis; asar. 

im a bi a y6r a no png [Esp inviemo] : pa- 
nahon ng taglamig. 

invbdd pnr [Bik] : tapat at totoo. 

invbo-ka*d6r png [Esp invocador] : 
tagasamo; tagaluhog. 

im-bo-kas-ybn png [Esp invocation] : 
panawagan sa Diyos o sa isang espi- 
ritu na magkaloob ng proteksiyon, 
inspirasyon, o katulad : invocation. 

im a b6ng pnr [Bik] s maligamgam. 

im*bor*n6l png [Esp embomal] 1 : al- 
kantarilya na bumabagtas sa daan, 
bangketa, at katulad 2 : butas sa gilid 
ng kubyerta na daanan palabas ng 
tubig na naiipon var imburnal. 

invbbs png: laro ng mga bata at gi- 
nagamitan ng bao ng niyog. 

im*b6t png [Bik] : malapad na kade- 
nang gin to at isinusuot ng mga babae 
sa baywang. 


im a b6y png : pag-ugoy ng duyan o 

kuna-jfrndmag-irrvboy, im-bu-ym, 
Mm a b6y. 

im a bo*y6 png [57] : buyo. 

• • 

imbroglio (im-browhyo) png [Ing] 
1: kalagayang nakalilito o kompli- 
kado 2 : hindi pagkakaunawaan; 
alitan. 

irn*bu a do png [Esp embudo] : varyant 

ng embudo. 

im a bu a ko png [Ilk] : laro na ang layon 
ay itumba ng isang piraso ng kahoy 
ang mga patpat na itinulos sa lupa. 

inrvbul-ne-r^b-le pnr [Esp invulnera¬ 
ble] : invulnerable. 

im a bu*l6g png: paglipad nang paitaas; 
pagpailanlang ng ibon, eroplano, at 
katulad Cf imbuyog - pnd pa a im*bu a 
lu-gin, i a pa a im a bu a l6g, u a mfm a bi a 
I6g, pu a ma a im a bu a l6g. 

im a bul"s£ png [Esp embolso] 1: pagba- 
lik ng halagang nagastos o nawala 

2 : abono 1 . " 

'# 

im a bus a t6 a ro png [Esp embustero] : 
varyant ng embustero. 

fm a bu a tf a do png [Esp embutido] : var¬ 
yant ng embutido. 

im*bu a y6g pngi pakurbang hagis pa- 
baba sa bato o bola Cf imbulog. 

IMF, daglat (ay-em-ef) [Ing] : Interna¬ 
tional Monetary' Fund. 

i a mi pnr: varyant ng kiml. 


* n » i a mf a do png [Ilk] : bonfire. 

^ png [Ing immigrant] : inmig- 

J : • rante : immigrant. 

i a mi a gr6n a te png: varyant ng inmig- 
: rante. 

i*mi a gras a y6n png: varyant ng inmig- 
rasyon. 

i*mfk png 1 : [Kap Tag] pagbasag sa 
katahimikan; pagkibo o pagsasalita 
] : : bulad 2: sagot; tugon 3: pagsasabi 

- pnd U*MI*MIK, M-MIK. 

] : im-fm pnd mag-im-fm, unrvim-im, i a 

pi- im-im [S7] : itikom ang bunganga 
>n, at nguyain ang nganga sa pagitan ng 
)N. mga ngipin. / 

imine (f*min) png Kem [Ing] : com- 
al- pound na kinabibilangan ng pangkat 
n, ng NH na sumanib sa non-acid. 

lid rming png [Ilk] : bigote. 

i a mi a ta a d6r png [Esp] : tao na nang- 


i a mi a tas a y6n png [Esp imitation] 1 : 
panghuhuwad; panggagaya : imita¬ 
tion 2 : kopya : imitation 3 : huwad; 
peke : imitation. 


imitation (i*mi*tey*syon) png, pnr 
[Ing] : imitasyon. 

inrvlek png [Ilk] : batang lumabis ang 
pag-iyak at hindi na makahinga. 

immaculate (i-ma-kyu-leyt) pnr [Ing]: 
inmakulada. 

immaculate Conception (i-mak-yu* 

leyt kon-sep-syon) png [Ing] : Inma- 
culada Concepcion. 

immaterial (i-ma-tfr-yal) png [Ing] : 
inmateryal. 

immemorial (im-me-m6r‘yal) pnr 
[Ing] : inmemoryal. 

immense (nmens) pnr [Ing] : inmenso. 

immensity (i-memshti) png [Ing] ; 
inmensidad. 

immigrant (l-mi-grant) png [Ing] : 
imigrant. 

immigrate (l-mhgreyt) pnd [Ing] : 
dumayo o manirahan sa ibang pook; 
umalis mula sa sinilangang bayan. 

immigration (l-mngrey-syon) png 
[Ing] : pandarayuhan : inmigrasyon. 

immoral (i*mo*ral) pnr [Ing] : inmoral. 

immortal (i-mor-tal) png, pnr [Ing] : 
inmortal. 

immune (im*yun) pnr [Ing] : imyun. 

immunity (im-yu-ni-ti) png [Ing] 1 : 
Med imyuniti 2: kalayaan mula sa 
obligasyon, parusa, o masamang 
kalagayan. 

im a mun*mu a an png [Iva] rkahulugan. 
immunology (im*yu*n6*lo*dy0 png 

Med [Ing] : sangay ng medisina na 
tumutuon sa pag-aaral sa imyuniti at 
paglikha ng gayong imyuniti. 

fm a nas png [Ilk] 1 : tawag sa liyag 2: 
ligaya o lugod. 

(m a nas pnr [Ilk] : maganda, kaaya-aya, 
mabango, at mahinhin. 

fm # no png [Esp himno] ; varyant ng 

himno. 

bmo pnh [Bik HU Seb War] : iyo. 

f a mon png [Ilk Pan] \ panibugho; 
selos. 

i a m6ng /w^mag-i a m6ng, u a mi*m6ng 

[Bik] : kumaing mag-isa nang hindi 
namimigay sa kasama. 

i a mo a r6l pnr [Esp inmoral] : varyant 

ng inmoral. 

i a mo*ra a li a d£d png [Esp inmoralidad] : 
varyant ng inmoralidad. 

i a mor a t3l png [Esp inmortal] : varyant 

ng inmortal. 

i-mdr-ta-li-dcid png [Esp inmortalidad] : 

vaiyant ng inmortalidad. 







; li,! 













imos 


361 


impiltrasyon 


i*mos png [ST] : lupa sa pagitan ng 
bukana ng dalawang ilog. 

i*mos pnr [ST] : matulis. 

i*m6t pnr [Hil\ : maramot. 

impact (fm-pak) png [Ing] 1: pagsal- 
pok ng isang bagay sa isa pang bagay 
2: epekto o impluwensiya, lalo na 
kapag malakas. 

Impacted (im-pak-tid) pnr Med [Ing] 
1 : tumutukoy sa ngipin na nakasingit 
sa pang? at isa pang ngipin 2: siksik 
3: sa nabaling buto, durog na mga 
bahagi 4: sa dumi ng tao, bumara 
sa bituka. 

im*p£k-to png [Lat en facto] : nakata- 
takot na multo o pantasma; masa- 
mang espiritu. 

jm-pd-la png Zoo [Ing] : antelope 
(Aepyceros melampus) na katamtaman 
ang laki, nakatatalon nang malayo, 
at matatagpuan sa dakong timog at 
silangang Africa. 

3m*pa*lib*le png [Esp inf alible] : infal¬ 
lible. 

im*pa*n£ a da png [Esp empanada] : 
varyant ng empanada. 

invpan’bHay png Lit [Pan] : korido. 

im a pa a ng£t png [Pan] : pangat. 

im a pan a si a y£ png [Esp infancia] : in¬ 
fancy. 

im*p£rt a ta png [Esp infanta ;] 1: sanggol 
na babae; invparvte kung lalaki 2: 
tawag sa anak na babae ng Hari. 

im-paivte-rbya png Mil [Esp infante- 
ria] : hukbong lakad : infantry. 

im’pan*ti"liS*mo png [Esp infantilismo] 

1: pag-uugali na tila bata 2: Sik ang 
ganitong pag-uugali sa tao na may. 
gulang na : infantilism. T 

im*pan*ti 9 Si a da png Bat [Esp infantici- 
da] : infanticide. 

invpan*ti a Sid a yo png Bat [Esp infanti- 
cid-io] : infanticide. 

im*pa*p£*yaw png: mataas at manipis 
na ulap. 

fm*pas pnr [ War] : bayad na; binaya- 
ran nang buo. 

im*p5S"to png Sin [Ing] 1: makapal 
na pahid ng pintura 2: estilo ng pin- 
tura na gumagamit nito. 

im-pat-so png [Esp empachc] : varyant 

ng empatso. 

im a pat a was a y6n png [Esp infatua- 
cion] : pagkaramdam ng hangal na 
pag-ibig; hindi makatwirang pagna- 
nasa; pagkahumaling : infatuation. 

impeach (im-pits) pnd [Ing] 1: isak- 
dal sa krimen laban sa estado lalo 


na ang pagtataksil sa bayan 2: para- 
tangan ng masamang asal 3 : hama- 
kin, usisain, o pag-alinlanganan. 

impeachment (im*pits*ment) pngPol 

[Ing] : pagsasakdal upang matiwalag 
sa tungkulin ang opisyal ng pama- 
halaan tulad ng Pangula, mahistrado 
ng kataas-taasang hukuman, at iba 
pa. 

im a pe a di a m6n a ta png [Esp Ing] : mga 
bagahe o suplay ng hukbong militar, 

im*pe*di*men*to png [Esp] : hadlang; 

balakid. 

im*pek a si*y6n png [Esp infeccion ] 1 : 
a pagsalakay ng bakterya, virus, o 
fungus sa bahagi ng katawan b sakft 
na dulot nito : infection 2 Com pag- 
kakahawa ng virus : infection. 

fm a pem*p6n png [Ilk] : imbak. 

tm a pe a ne a tr£b a ie pnr [Esp] : hindi 
maaaiing tagusan, pasukan, o daanan. 

imperative (im-pe-ra*tiv) pnr [Ing] : 
Gra pautos. , 

fm*per*dfb a le png [Esp] : aspileng 
baluktot sa likod, may paigkas, at 
pantakip o pansara sa tulis var, per- 
dible : yano 2 . 

im a pe a r 6 n a 3 i a y 6 png [Esp inferencia] 

1: paghihinuha : inference 2 : sa 
lohika, pagbuo ng konklusyon mula 
sa mga pangyayari o katwiran : infe¬ 
rence. 

imperial (im-pf-ri-yal) pnr [ Ing] : im- 
peryaL 

imperialism (irmpir-yaduzem) png 
Pol [Ing] : impervalismo. 

imperialist (im^pir-yadfst) pngPol 
[Ing] : imperyalista. 

im a per a me a 6 a ble pnr [Esp] 1: hindi 
tinatagusan ng likido 2: hindi napa- 
pasok. 

im-per-so-n^l pnr [Esp] 1: hindi per¬ 
sonal; walang pantaong kaugnayan 
o pakiramdam 2 : walang personali- 
dad 3 : Gra a walang kasarian b 
hinggil sa pandiwa, ginagamit lamang 
kasama ang pormal na simuno at 
nagpapahayag ng kilos ng di-tiyak 
na simuno. 

impersonate (im*per-so*neyt) pnd 
[ Ing] 1: gayahin ang katauhan ng iba 
2: magpanggap na ibang tao upang 
manlibang o mandaya. 

impersonator (im»per-so*ney-tor) 
png [Ing] : tao na gumagaya sa kata¬ 
uhan ng iba upang manlibang o 
mandaya. 

im a p6r a ti a nen a si a y6 png [Esp imperti- 
nencia] 1: kawalang kaugnayan 2: 
kawalang galang. 


im*p6r a ti a n&n a te pnr [Esp] 1: hindi 

kaugnay; hindi kaangkop 2 : bastos. 

im a pery£l pnr [Esp imperial ] 1: may 
katangian ng isang imperyo o sobe- 
ranong estado : imperial 2 : may 
katangian ng isang emperador o pi- 
nakamataas na autoridad : imperial. 

im a p6rya a lfs a mo png Pol [Esp impe- 
rialismo] : patakaran sa pagsakop ng 
isang bansa o imperyo sa ibang 
bansa o teritoryo; pag-impiuwensiya 
o pagkontrol ng isang bansa sa ma- 
hina at mahirap na bansa sa pama- 
magitan ng kalakalan, diplomasya, 
at katulad : imperialism. 

im a p6rya*lis a ta pngPol [Esp imperia- 
lista] : tagapagtaguyod ng imperya- 
lismo : imperialist. 

im*p6r a yo png Pol [Esp imperio] 1: 
malawak na pangkat ng mga estado 
o mga bansa sa ilalim ng isang may 
pinakamataas na autoridad : empire 
2: kapangyarihang malawak ang na- 
sasakop : empire 3: malaking organi- 
sasyon na pagmamay-ari at pinama- 
mahalaan ng isang tao o pangkat : 
empire. 

im a per a y6r pnr [Esp inferior] 1: higit 
na mababa ang kalidad, posisyon, at 
iba pa : inferior 2: Asn hinggil sa 
planetang may ikot na higit na 
malapit sa araw, tulad ng Mercury at 
Venus : inferior. 

im-peryo-ri-cted png [Esp inferumdad] : 
pagiging imperyor : Inferioritv. 

im a p6s a tas a y6n png [Esp infestacion] 

1: pamumutiktik, gaya ng langgam 
2: pamumugad, gaya ng isang kri- 
minal sa isang bayan. 

impetigo (lm-pi'taygo) png Med 
[Ing] ; nakahahawang sakit sa balat 
na kahawig ng taghiyawat at karani- 
wan sa mga bata. 

fm a pe a tu png [Esp] : lakas; puwersa; 
sigla : impetus. 

fm a pe a tus png [Ing] : impetu. 

im a pe a tu a 6 a SO pnr [Esp]: nagnganga- 

lit; nag-aalimpuyo; nag-aalab. 

6 

im*pi a de*li*ddd png [Esp infiddidad] 

1: kawalan ng katapatan, lalo na sa 
asawa : infidelity 2: kawalan ng pa- 
niniwala sa relihiyon : infidelity. 

im*pi a dim # pig png [Bik] : pisi o tali 
na gawa sa baging ng puno ng ba¬ 
le te var impfg. 

im*pig png [Bik] : vaiyant ng impi- 

dimpig. 

im-pil-tras-ybn png [Esp infiltracion] 

1: lihim na pagpasok sa organisas- 
yon o hanay ng kaaway, karaniwang 









impiiya 


para sa panin iktik o pagsasabotahe : 
infiltration 2 : pagtagas ng likido o 
gas sa mga butas o lagusan : infil- 

TRATAION. 

i 

inrpfhya png : lamad sa tiyan ng baboy. 

x 

fm a pi a ni*d£d png [Esp infinidad ] 1: 
kalagayan o katangian ng kawalang- 
hanggan : infinity 2 : anumang wa- 
lang-hanggan : infinity 3: Mat ini- 
hatag na kantidad, sunuran, o serve 
na walang-hanggan; ang posibilidad 
ng pagdami o paglawak : infinity. 

irrvpi-ni'tbbo fmr Gra [Esp infinitive*] : 
pawatas.. 

irYvpbni'to pnr [Esp infinite >] 1: walang 
hanggan; waiang katapusan : infinite 1 
2 : labis ang laki ng halaga o lawak : 
infinite 1 3: hindi mabilang ang dami: 
infinite 1 . 

fm*pis png Zoo [Tau] : sisiw. 

im-pis png 1: pagnipis ng bagay na 
matambok : hupAw 2: pagbabawas 
ng pamamaga o pamimintog ng isang 

bukol -/mdpaMnvprsin, u a mim a pis 

3: Zoo [Tau] sisiw. . 

im-pit png 1: pagpapaliit ng isang 
bagay sa anumang paraan : kupes 2 : 
pagpigil ^a tawa, iyak, o sigaw - pnd 

invpi-tm, mang-invpi'l, Mrrvpft. 

invpit fmr 1: pinigil sa isang kalagayan 
upang hindi makawala o maibulalas 
2: siksik 3: Gra glotal. 

im*pi*y6I png [Esp infieT] 1: pagano 
2 : hindi matapat. 

fm*pi*y6r-no png [Esp infiemo] : pook 
ng parusa para sa mga kaluluwa ng 
tao na mahina at makasalanan : ka- 
narakaan; hell, inferno 3 . 

implacable (im-plak-a-boi) pnr [Ing] : 

implakable. 

im-pla-ka-bie pnr [Esp implacable] 1: 
hindi mapahupa ang galit: implaca¬ 
ble 2: hindi maaaring baguhin o pa- 
tigilin : implacable. 

im-pla-m^b’le pnr [Esp inflamable] : 
bagay o substance na madaling mag- 
siklab o mag-apoy : inflammable. 

{m*p!a*mas a y6n png [Esp inflamacion] 
1: pagsisiklab o pag-aapoy : inflam¬ 
mation 2: Med pag-iinit, pamamaga, 
o pananakit, karaniwan sanhi ng 
impeksiyon o pinsala sa katawan : 
inflammation. 

im a pla a ma a t6r a yo pnr [Esp infiamato- 
rio] 1: nakapagpapasiklab ng galit, 
at iba pang uri ng damdamin : in¬ 
flammatory 2 : sa patolohiya, nagiging 
sanhi ng implamasyon : inflammatory. 


362 


fnrvplant png [Ing] 1: Med artipisyal 
na bagay o anumang katulad na ini- 
laiagay sa katawan sa pamamagitan 
ng operasyon 2: anumang bagay na 
itinanim. 

% 

im a pl£nt pnd [Ing] 1: magkintal; 
ikintal 2: isingit 3: Med maglagay ng 
tissue, substance, o artipisyal na bagay 
sa loob ng katawan sa pamamagitan 
ng operasyon. 

im a plas a y6n png [Esp inflacion] 1 : 
pagpapalabas ng labis na dami ng 
salapi ng isang bansa, na riagdudulot 
ng pagtaas ng presyo ng bilihin : in¬ 
flation 2 : pagpapapintog sa pama¬ 
magitan ng hangin : inflation. 

im*plek a sf a ble pnr [Esp inflexible] : 
inflexible. 

im a pl6k a si a y6n png [Esp inflexion] 1 : 
Gra paraan ng paglalapi o pagbabago 
sa anyo ng salitang-ugat upang mag- 
karoon ito ng ibang silbing pansayu- 
say nang hindi nag-iiba ng kina£r£ 
bilangang bahagi ng pananalita : 
inflection 2 : pagbabagong-anyo : 
inflection 3: modulasyon ng boses : 
inflection 4: Mat pagbabago ng 
kurba mula malanday patungong 
malukong o pabalik : inflection. 

im a ple a m6nt/mg[/ng] 1 : kasangkapan 
o instrumento; kagamitan 2 : pama- 
maraan; tagapamagitan. 

im a ple a m6nt pnd [Ing] : isagawa; ipa- 
tupad. 

implicable (fm*pli*ka-bol) pnr [Ing] : 

. pagiging sangkot. 

implicate (im-pli*keyt) pnd [Ing\ 1 : 
idamay sa usapin, kaso, o katulad 2 : 
ipahiwatig bilartg kinakailangang 
pangyayari o kalagayan. 

implicated (im*pli*key'ted)/mr[/ng]: 
implikado. 

implication (im-plbkeysyon) png 
[Ing] : implikasyon. 

implicit (im*pli-sit) pnr [Ing] 1 : pasu- 
bali; lubos; walang pag-aalinlangan : 
implisito 2 : hindi hayag ang pahi- 
watig : implisito. ~f 

im*pli a k£ a do pnr [Esp implicado] : na- 
dawit; nasangkot: implicated. 

im*pli*kas a y6n png [Esp implicacion] 
1: anumang ipinahiwatig na mahh 
hinuha o mauunawaang sadyang 
kaugnay : implication 2 : pagpapa- 
hiwatig : implication. 

im a pli*si*t6 png [Esp impUcito] : implicit. 

implode (im-plowd) pnd [Ing] : su- 
mabog o pasabugin nang paloob. 

im a plu a ho png [Esp influjo] : implu- 
wensiya. 


importunidad' 


im a plu a w6n a si a y6 png [Esp influencia] 
1: kakayahan ng isang tao o bagay 
na makaapekto sa iba sa paraang tu- 
wiran o di-tuwiran : impluho, in¬ 
fluence, lakas 9 2: tao o bagay na 
nakaaapekto sa iba : impluho, in¬ 
fluence, lakas 9 -pnd mang-im a plu a 
w6n a si a y£, im a plu a wen a si a ya a H6n. 

s 

im*p6 png [Tsi] 1: ina o ale ng mga 
magulang ng isang tao 2: taguri sa 
isang matandang babae 3: lola Cf 
ingkong. 

im a p6k pilg : pag-iipon o pagtitipid 
para sa hinajiarap -/wdmag-im a p6k, 
im a pu a kfn. 

im a po a li a ti a k6 pnr [Esp impolitico] 1: 
hindi angkop 2 : hindi mahalaga. 

im a p6n png [S7] : varyant ng tipon o 
ipon. 

im a po a n6n a te pnr [Esp] : kahanga- 
hanga. 

im a p6r a ma a d6r png [Esp informador] 

: tagapaghatid balita; tagapagbalita. 

im a por*mil pnr [Esp informal] 1: hindi 
naaayon sa takda, opisyal, o kinaga- 
wian : informal 2 : pang-araw-araw; 
karaniwan : informal. 

1 * 

im a p6r a ma a li a d£d pnr [Esp informal! 
dad] : hindi pormal. 

im a por a m6n a te png [Esp informante ] s 
tagapagsuplong; espiya. 

im*por a mas a y6n png [Esp inforrnacion] 

1: anumang kaalaman o balita : 
dAtos, information 2: pagsasabi ng 
kaalaman o balita : information. 

im a p6r*me png [Esp informe] : ulat; 
report. 

im a port pngKom [Ing] : angkat 2 . 

irn a p6r a ta a d6r png Kom [Esp] : taga- 
angkat; mang-aangkat: importer. 

importance (im-por-tans) pnr [Ing] 
1: kahalagahan 2: importansiya 2 . 

im a p6r a tan a si a yd pnr [Esp importancia] 

1: kahalagahan 2: mataas at maha- 
lagang katungkulan : importance. 

im-p6r a tant pnr [Ing] : importante. 

im*por a t^n a te pnr [Esp] : mahalaga : 
important. 

4 

im a p6r a tas a y6n png [Esp importacion] : 
pag-angkat. 

im a p6r a ted png [Ing] : produktong 
mula sa ibang bansa. 

im*p6r a ter png [Ing] : importador. 

im a p6r a tu a na a dor png [Esp] : tao na 

mapangyamot o mapang-asar. 

s 

inrrpdPtu-ni'd^dpngf&p] : pangya- 
yamot; pang-aasar. 





impose 

* 

impose (im-powz) pnd [Ing] 1: mag- 
takda ng obligasyon, bayarin, o katu- 
lad upang panagutan ng kinauukulan 
2 : ipataw; ipatupad; ipasunod. 

im*po*si*bMi a d&d png [ Esp ]: kondis- 
yon o kalidad ng pagiging imposible: 

IMPOSSIBILITY. 

im-po-suble pnr [Esp] 1: hindi maa- 
aring umiral o maganap : impossible 
2 : hindi madali o praktikal; mahirap 
paniwalaan : impossible. 

im a po*sis a y6n png [Esp imposition] 1: 
pagtatakda ng gawain, tungkulin, at 
katulad : imposition 2 : pangangaiap 
ng tax o ang proseso nito : imposition. 

imposition (im-po-susyon) png [Ing] : 
imposisyon. 

impossibilty (fm-pa-si-bi-li-ti) png 
[Ing] : imposibilidad. 

impossible (im-pa-si-bol) pnr [Ing] : 
imposible. 

im*pos # t6r png [Esp impostor] 1: tao 
na nagpapanggap o nagkukunwari 
2 : manloloko o mandaraya. 

im a pos a tu-ra png [Esp] 1 : pagpapang- 
gap; pagkukunwari 2 : panlilinlang; 
panloloko. 

impotence (im*po-tens) png [Ing] : 
impotensiya. 

im a po*ten*si a y& png [Esp impotentia] 
1: kawalan ng lakas o kakayahan 
upang gawin o isakatuparan ang isang 
bagay 2 : pagkainutil ng lalaki sa 
pagkikipagkarat : impotence. 

im*p6 a tent png [Ing] : impotente. 

im a po a t6n*te pnr [Esp] 1: wala o ku- 
lang sa lakas; hindi mabisa : impotent 
2: walang kakayahan na patigasin affg 
uten at mag-orgasmo ; impotent. 

impound (im-pawnd) pnd [Ing] 1: 
mangumpiska 2 : magkulong ng 
hayop. 

im*pr£ a es'truk*tu a ra png [Ing infra- 
estructura] 1: batayang pundasyon o 
pangunahing balangkas ng isang sis- 
tema, gaya ng komunikasyon, trans- 
portasyon, at katulad : infrastructure 
2 : lingid na sistema o balangkas 
upang magtaguyod at magsagawa ng 
subersibong gawain : infrastructure. 

fm a prak*si a y6n png Bat [Esp infraction] : 
paglabag o pagsuway : infraction. 

im*prak*t6r png [Esp infractor] : tao 
na lumalabag : infractor. 

Jm*preg*n& a do pnr [Esp] : tigmak; 

basang-basa. 

im a pr6g*nas a y6n png [Esp impregna¬ 


tes 

cion] 1 : kalagayan ng pagiging buntis 
2 : kalagayan ng pagiging fertilisido 
3: pagiging lagan ap o tagos. 

im a pr6n*ta png [Esp] i palimbagan; 
press; pirinsa. 

im a pre*s6r*yo png [Ing impresario] 1 : 
tao na nagsasaayos o nangangasiwa 
ng mga pagtatanghal, lalo na ang 
tagapamahala ng kompanya, opera, 
konsiyerto, at katulad 2 : tagapama¬ 
hala, dire ktor, at katulad. 

im a pre a s6r png [Esp] : manlilimbag. 

impress (irmpres) png [Ing] : kilos o 
pagkakataon ng matinding pag- 
impluwensiya. 

impress (im*pres) pnd [Ing] 1 : ipasok 
nang matindi sa isip o kalooban 2 : 
bigyan ng pagpapahalaga 3: idiin o 
itatak ang isang bagay sa rabaw ng 
ibang bagay. 

impression (im-pre*syon) png [Ing] : 
impresyon. > 

impressionable (im-pres-yo-na-bol) 
pnr [Ing] : impresyonable. 

impressionism (im-pre-syo-nuzem) 

png SB [Ing] : impresyonismo. 

im a pres a y6n png [Esp impresion] 1 : 
epektong nalikha, lalo na sa isip o 
damdamin : impression 2 : paniniwala 
sa isang bagay na hindi tiyak o kada- 
lasang mali: impression 3: pagtatatak 
o pagmamarka sa isang bagay sa pa- 
mamagitan ng selyo at iba pa : im¬ 
pression 4: sa dentistry, negatibong 
kopya ng ngipin o bagang na likha 
ng pagdiin nito sa malambot na 
substance : impression 5: Lit kakin- 
talan. 

im a pres a yo a n£*ble pnr [Esp impresio- 
nable] : madaling maimpluwensiya- 
han; sensitibo : impressionable. 

fm # pr6s-yo a nis a mo png Sin Lit [Esp 
impresionismo] 1: sa sining, estilo ng 
.pagpipinta na nagsimula sa France 
noong siglo 19, nakilala sa pagtutuon 
ng mga alagad nito sa impresyong 
biswal ng isang tagpo, lalo na sa 
pabago-bagong bisa ng liwanag at 
kulay : impressionism 2 : estilo sa mu- 
sika o literatura na higit na tumutuon 
sa damdamin o karanasan kaysa pag- 
buo ng isang sistematiko o eksaktong 
balangkas : impressionism. 

im a pri a m£ a tur png [IngLat] isasimba- 
hang Katoliko Romano, opisyal na 
pagpapatibay. 

fm a print png [Ing] 1 : impresyon o 
marka 2 : pangalan ng tagapagla- 
thala at iba pang detalye sa aklat. 


impulso 

i m i ^ ^ • • »» » »♦ »—- * — - — ' i" ^ 

im a prfnt pnd [Ing] 1 : magkintal lalo 
na sa isip 2: magkintal ng anumang 
pahintulot upang makapagpalimbag 
ng panrelihiyong babasahin o katulad. 

sm a pro a ba*bi a li a d^d png [Esp] : antas 
o kahingian upang hindi mangyari 
o maganap : improbability. 

improbability (fm*pro*ba-bMi*ti) png 
[Ing] : improbabilidad. 

im a pro a b£ a ble pnr [Esp] : maaaring 
mangyari : improbable. 

improbable (im-pra-ba-b61) pnr [Ing] : 
improbable. 

im a pro'bi*s£ />n^mag-im a pro a bi-s6, 
im a pro a bi*sa-hfn [Esp improvisor] : 
magsaayos o lumikha nang walang 
paghahanda tulad ng biglaang tula, 
awit, tugtog, at iba pa : improvise. 

im a pro a bi a sas*y6n png [Esp improvi¬ 
sation] 1 : paglikha o pagsasaayos 
nang biglaan o walang paghahanda, 
gaya sa pagtatanghal ng dula, awit, 
musika, at iba pa : improvisation 2: 
piyesa ng naturang tula, awit, musika, 
at iba pa : improvisation. 

im*pr6mp a tu png, pnr [Esp Ing] 1: 
pagtatanghal o talumpati na hindi 
pinaghandaang gawin 2 : biglaan; 
walang paghahanda. 

improve (im*pruv) pnd [Ing] : gawin 
nang higit sa mabuti; pahusayin. 

improvement (im*pxuvment) png 
[Ing] 1: pagiging higit na mabuti o 
mahusay 2: anumang dagdag o pag- 
babago na nagpapabuti 3: anumang 
bagay na bumuti ang kalagayan. 

improvisation (lm-pro-vi-sey-syon) 
png [Ing] : improbisasyon. 

improvise (mvpro-vays) pnd [Ing] : 
improbisa. 

im-pru-dent png [Ing] : imprudente. 

im a pu*d6n a te pnr [Esp] 1 : walang ka- 
hihiyan; bastos 2 : walang pakunda- 
ngan : imprudent. 

impulse (im-pals) png [Ing] I: bisa 
ng isang darrtdamin o lagay ng isip : 
impulso 2: biglaan at di-pinag-iisipang 
paghahangad na gawin ang isang 
bagay : impulso 3: Pis malakas na 
puwersa na nagaganap sa loob ng 
maikling panahon subalit lumilikha 
ng tiyak na pagbabago ng momentum, 
hal hampas ng martilyo : impulso. 

im*pul a sf*bo pnr [Esp impulsivo] : 
mapusok : impulsive. 

impulsive (im-pal-siv) png[Ing] : im- 
pulsibo. 

invpuhso png [Esp] : impulse. 






impure 


364 


inang- 


impure (im-pyur) pnr [ Ing ] 1: marumi 
2: hindi puro 3: masagwa; mahalay 
4: makasalanan : impuro. 

im # pu # r6*sa png [ Esp impureza] : im¬ 
purity. 

impurity (lm-pyu-ri-ti) png [Ing] ' 
pagiging marumi : impuresa. 

im-pu-ro png [Esp] : impure. 

im*sa # la*pi"tf*bo pnr [Esp] 1: kaila- 
ngan agad : imsalapitive 2 : sapilitan; 
mapagmando : imsalapitive 3: Gra 
nagpapahiwatig ng utos : imsala¬ 
pitive. 

9 

imsalapitive (im-sa-la-tiv) pnr [Ing] : 
imsalapitibo. 

i-mii png [ Kap] : hilamos. 

i*mu*la‘&n png [Ilk] : tagay. 

i*mu*li png [Tau] : gating. 

hmu'm-mon png Med : pamamantal 
ng balat na tila batik-batik, at sanhi 
ng maruming dugo. 

rmut png [Ilk Bik] : labis na katipiran : 

IMOT, 

i-muy png Zoo : isdang kahugis ng 
aiakaak, puti at lapad ang katawan, 
at lumalaki nang 10 sm. 

im-y un'pnr [Ing immune] 1: Bio hindi 
tinatablan ng partikular na sakit o 
lason dahil sa pagkakaroon ng mga 
antibody : immune 2 : malaya o binig- 
yang laya; hindi nasasakop : immune. 

irrvyu-nbti png Med [Ing immunity] : 
kalagayan ng pagiging imyun : immu¬ 
nity, INMUNIDAD. 

In, daglat (ay-en) Kem [Ing] : indium. 

in pm, ; pnb, pnu [Ing] 1: nangangahu- 
lugan na kasama o kabilang, at katum- 
bas ng pang-ukol na sa , nasa , at “sa 
loob ng” 2: nangangahulugan ng 
isang partikular na panahon at 
katumbas ng noong 

- i n pnl Kem [ Ing] : pambuo ng katawa- 
gan sa mga organikong compound, 
produktong parmasyutika, at katulad, 
hal gelatin, penicillin, dioxin. 

-in pnl : pambuo ng mga salitang 
ugat na nagtatapos sa mga katinig at 
sa mga patinig na malumi at maragsa, 

hal kamutin, laruin, basafn : -hin. 

* 

in- (in) pnl [Ing] t: pambuo ng pang- 
uring nangangahulugan na hindi , 
hal inedible, insane, at idinadagdag 
sa mga pangngalang nangangahulu¬ 
gan na wala o kulang, hal inaction 
2 : pambuo ng pang-uring nanga¬ 
ngahulugan na sa loob, sa ibabaw, 
papunta, o kabilang, hal induce, 
insight. 


f-na png [Kal] : pangunahing haligi 
ng kubo. 

i a n6 png 1: [Bik HU Iha Ilk Iva Mag 
Mrw Pan Tag Tau] magulang na 
babae 2: babaeng nakapagluwal na 
ng sanggol: emang, iroy, nanang, yena 
3: taguri sa matandang babae 4 : 
[Tau] kapritso; hilig ng loob. 

i a n§ png Agr : pagpupunla. 

-ina pnl [Esp IngLat] 1 : pambuo ng 
mga pangalan o titulong pambabae, 
hal Georgina, Isarina 2: mga katawa- 
gan sa mga instrumentong pangmu- 
sika, hal consertina 3: mga pangalan 
ng mga kategorya sa klasipikasyon 
ng mga hayop, hal globigerjna. 

i a nd*a a m& png [ina+ama] : ninong. 

i a n£*a a n£k png [in+a+anak] : anak sa 
binyag, kumpil, kasal, o ibang ritwal: 

ALOBO. 

i a na*ds png [Bik] : pinakauna at ma- 

tamis na tuba. ***• 

* • 

i *nd*as pnd mang-i- n6*as, u*mi*ni*as, 

i-na-4*san: maghintay hanggang sa 
oras ng pagkain. 

i*na a bal png [ Tag-Bag] : tela na yari sa 
hinabing abaka. 

i*na a b£y png : mabulang bakas ng 
tubig na pinagdaanan ng sasakyang 
dagat. 

i a na a b4l png [Ilk] : telang hinabi. 

i a na a br6w/mg [Ilk] : dinengdeng. 

in absentia (in ab-sen*sya) pnb [Lat] : 
sa pagliban o pagkawala ng isang tao. 

i a na a der png [Ifu] : kasangkapang 
ginagamit sa pagluluto. 

i*na a di a san png [Iva] : lalagyan ng 
kalan; kakalanan. 

i*nag png : bagay na bah^yang nasi- 
silayan. 

i*nd-gam pnd mag-i a nd-gam, i*ni- 
ga*mm [Bik] : maghangad; magnais. 

I*na*ga*wan png: isa sa mga pangka- 
ting etniko ng mga Tagbanwa. 

i*n4 a gem png [Pan] : sal^ft. 

i-n^-gi pnr [War] : lipas 1 . 

i*na-gu-r^ ^n^mag-i a na a gu a rt, i*na a 
gu-ra-h^n [Esp inaugurar] 1: mag- 
karoon ng pormal na panimula o 
simulain 2: italaga sa tungkulin 3: 
buksan nang may pormal na sere- 
monya ang isang bagong gusali, ba- 
gong negosyo, at katulad. 

i*na*gu*r£I png, pnr [Esp] : anumang 
hinggil sa inagurasyon. 

i a na*gu*ras a y6n png [Esp inaugumcwn]: 
pasinaya. 


i*na*h(fi png [ina+hiri] 1: ina ng alin- 
mang hayop o kulisap 2 : manok na 
nangitlog na : anayon, gayindu, go- 

poan, guna, himungAan, munga, ugang. 

% 

l*VMl*ht' png [Ilk] : arina mula sa bule. 

% 

i*n44 a n4 a han png [ina-ina+han] : si- 
numang gumaganap ng tungkulin 
ng isang ina sa sinumang bata; ba¬ 
baeng nag-aalaga at nag-aaruga sa 
anak ng iba. 

i a na*k£y png [ina+akay] : maliit na 
anak ng ibon : poult. 

i*nak a w£l png [Pan] : kandong. 

i a n6l prig [Pan] : ungol. 

i a na a !6 a an png: bagaso ng tubo. 

i*na a la a man png [ Yak] : paldang hugis 
bumbong at may disenyong gaya ng 
sapatungan. 

i a n£ a lay png 1: Bot kiyapo na magu- 
lang 2 : maliit at bilog na dahon na 
inilalagay sa minatamis na tubig. 

i a na a l4ng*deng png [Iva] : pawis 1 . 

(•nam png: pagiging mabuti, maayos, 
at maganda sa paningin : lapat 1 , 
marhay - pnr ma a f a nam - pnd i a n6 a 
man. Da a k^i a i a nd a man. u a mf a nam. 


man, pa 


n£ a man, u a mf a nam. 


i*n6m png [Iba] i ugali. 

i-na-m6*kan png [Hil Seb War] : sina- 
wali. 

i a nam a b£k png Bot : uri ng saging na 
iba ang kulay sa karaniwan. 

i-nAm a ba a t 6 png [ina+ng+bato] : mina 
ng ginto. 

i a na a mo a r6 a to png [Ita] : mangingibig, 

i a na # mo a r6 a ta kung babae. 

i a n6m*pa a l6n png [ina+ng+palaari] : 
tao na bumubuo ng isang lupon 
upang humatol sa isang paligsahan 
o timpalak ; hurAdo, tribuna. 

i a na*n6 a bat png [Iva] : inggit. 

i*na # n6 a het pnr [Iva] : naiinggit. 

i-na-n6k png [in+anak] : lahi; lipi; 
angkan. 

i*na*n6n png [Pan] : papak. 

% 

i-n6-nay pnr [Seb] : dahan-dahan. 

i*n6ng png [Kap Pan Tag] : ina. 

i*na a nga png [Ifu] : panlalaking kapa 
na gawa sa abnut. 

i a na*ng6y png [Pan] : bagay. 

I*ndng Bd a yan png [ina+na bayan] s 
lupang sinilangan o tinubuan : kapa- 
garangan, pagilian. 

i*n£ng-da a l6g png Zoo [ina+ng-dalag] : 
mahing dalag na kumakain ng sari- 
lins anak. 





HML idMi 


miT-iri 1 


.J* - • 











i nang-hagdan 


365 


incubation 


i*n4rig-hag'd£n png Kar [ina+ng 
hagdan ] : dalawang magkahanay na 
tabla na pinagkakabitan ng' mga bai- 
tang ng hagdan. 

i*n6ng*pa*l&n png [ST ina+ng+palan] : 
hindi mabilang na tao o mga hayop. 

i*n£ng-wi a kd png f ina+ng-wika ] : sa- 
riling wika; katutubong wika. 

(n*a*ni*m4*do pnr [Esp ] : inanimate. 

«/ 

inanimate (in*a*ni*meyt) pnr [Ing] 

1: walang buhay; hindi gumagalaw : 
inanimado 2 : malamlam; tamad : ina- 

NIMADO. 

in*a*nis*y6n png [Esp inanition] : ka- 
walang wawa. 

i*nd*no png [Esp enano ] i varyant ng 

unano. 

hn6n*to*wi-r6-san pnr [Mrw] : nilag- 
yan ng palamuti. 

i*nan*tU'big png [ina+ng tubig] : pi- 
nagmumulan ng ilog. 

i"n6*ol png [Mrw] : tela. 

i*na*6n png [Bik] : tiya. 

i*na*6*na png [Ilk] : panganay. 

hnap png [Ilk] : hinala. 

i*na*p6 png [in+apo] : angkan; lahi. 

i*na*p6y png [Iva] : sinaing. 

i-na-pu png [Iva] : apo. 

i*na*pu*gan png [in+apog+an] : nganga. 

I*n6*ram png : anumang tira o labis 
na pagkain. 

l*nd*ro png [Pan] : irog. 

f*nas pnr [Bik] : sira o gamit na. 

i*na*s6l png : litson. > 

hnas'wds pngBot f Bik] : kamote. ' 

{•nat png [Ilk Pan Tag] : pagbabanat 
nglaman -pnd mag-i*n6t, u-mhnat, 
hf-nat. 


l-na-t§ pnd i*na*tadn, mag-i-na-tfi 

[ST] : pilitin ang pagpapagaling. 

i*n£‘tas png [ST] 1: sakit ng aso sanhi 
ng pagkain sa damong ilahas 2 : 
batang payat at n&g-aalboroto dahil 
sa kawalan ng gatas jig ina. 

i-nat-ta*gang png [Ifu] : kutsarang 
gawa sa bao. 

Inauguration (m'6‘gyu»rey-syon) png 
[Ing] ; pasinaya. 

hnd*way png [ Hit] : sugapa. 

* / * , • 

• • * • ■ 

i*na*w6t png [Pan] : bislig. 
i*n6y png: tawag sa ina : inda, inang, 

MAMA, MAMA, MAMANG, MOMMY, NANANG, 

NANAY. 

% • 

. . * • > 

l-fi^yar pnd mag-i*na‘ydr, u*mi*na' 

yir [ ST] 1: ipilit nang paunti-unti ang 


isang bagay 2 : gumawa o magsalita 
nang mabagal. 

bna-yHdr png [ST] : bola ng sinulid. 

in-born pnr [Ing] : taglay mula sa 
kapanganakan; likas. 

inbreeding (in-bri-ding) png [Ing] : 
lahian ng mga magkakamag-anak na 
tao o hayop. 

inc, daglat (ay-en-sf) pnr [Ing] : incor¬ 
porated. 

Inca<(ing’ka) png [Esp] : sinaunang 
partgkating etniko sa Timog America 
na nagtatag ng imperyo sa Peru bago 
sakupin ng Espanya. 

incandescent (in*kan*des*ent) pnr 
[Ing] : nagbabaga : ingkandesente. 

incantation (m-kan-tey-syon) png 
[Ing] 1: pag-awit o pagbigkas ng mga 
salitang pinaniniwalaang may kapang- 
yarihan 2 : tawag sa pagsasagawa nito; 
gayuma; kulam. 

incarnadine (ing*kar*na*dm) png 
[Ing] : engkamadina. 

incarnate (m-kar-neyt) pnr [Ing] : 
engkarnado. 

incarnation (mg*kar*ney*syon) png 
[Ing] t: engkarnasyon 2: Med pro- 
seso ng pagbubuo ng bagong laman. 

incendiary (imsen*di*ya*ri) png[tng] 
1: tao na nansusunog ng gusali o 
anumang ari-arian : arsonist 2 : bom¬ 
ba o anumang pasabog 3: anumang 
bagay na nakapagdudulot ng sunog 
o apoy. 

incense (m*sens) png [Ing] : insenso. 

incentive (in*sen*tiv) png [Ing] : in- 
sentibo. 

incest (fn*sest) png [Ing] : sexual na 
pagtatalik ng mga tao na magkadugo 
o malapit na kamag-anak : insesto. 

inch (ints) png [Ing] : dali. 

incident (in*si*dent) png [Ing] : insi- 
dente. 

incinerate (in*snne*reyt) pnd [Ing] : 
mag-insinera. 

incineration (m-si-ne*rey«syon) png 
[Ing] ; insinerasyon. 

incision (in*shsyon) png [Ing] : insisyon. 

incisor (in*say*sor) png [Ing] : ngipin 
na matalim sa bukana ng bibig, gi- 
nagamit na pamputol ng pagkain. 

inclination (fmkli-neysyon) png [Ing] : 
inklinasyon. , 

incline (in-klayn) png [Ing] : dalisdis; 
lupaing nakahilig. 

incline (in-klayn) pnd [Ing] 1 : a ga- 
wing katanggap-tanggap o maayos 
ang isang bagay o pangyayari para 


8 

sa isang tao b magsaad ng tiyak na 
pagkiling sa isang bagay 2: baluktutin 
ang ulo o katawan nang paharap o 
pababa 3: ilihis maliban sa patayo o 
pahalang na posisyon; islant. 

include (in-klud) pnd [Ing] : isama o 
ibilang sa kabuuan; ilagay sa isang 
kategorya. 

inclusion (in*klu-syon) png [Ing] : in- 
klusyon. 

inclusive (in*klu*siv) pnr [Ing] : inklu- 
sibo. 

incognito (in-kog-ni-to) pnr y pnb [Ing] : 
hinggil sa lihim na pangalan o kaa- 
kuhan ng isang tao. 

j 

income (m-kam) png [Ing] : kita Cf 

SUWELDO, TUBO. \ 

income tax (in*kam tax) png [Ing] : 
tax na ipinapataw sa kita; taunang 
tax na ipinapataw ng pamahalaan sa 
personal na kita at may pinagbabata- 
yang antas ng mga singilin at exemp¬ 
tion. 

incommunicado (in*kom*yu-ni-ka*do) 
pnr [Ing] : inkomunikado. 

incompatible (m-kom-pa-ti-bol) pnr 
[Ing] 1 : hindi magkasundo : incom¬ 
patible 2 : hindi nagkakaisa sa gawain, 
trabaho, at katulad : incompatible 
3: sa gamot, hindi maaaring pagsa- 
bayin ang pag-inom j incompatible 
4: sa makina, hindi maaaring gami- 
ting kombinasyon : incompatible. 

incorporate (in-kor-po-reyt) pnd , pnr 
[Ing] 1: itatag bilang korporasyon 
2 : pag-isahin upang maging ganap 
o makabuo ng isang lawas 3 j tang- 
gapin bilang kasapi ng kompanya at 
katulad : ingorporado 3: pagsama- 
hin; pagsanibin : ingorporado. 

incorporated (in*kor*po-rey*ted) pnr 
[Ing] : binuo bilang isang korporas¬ 
yon : inc, ltd. 

increase (rn-kris) png [Ing] 1: pro- 

seso o paraan ng pagpaparami o 
pagpapalaki 2 : pagdami ng bilang 
3: laki o halaga ng idinami. 

increase (in-krfs) pnd [Tng] 1: gawing 
higit na marami o malaki 2: dagda- 
gan o patindihin ang kantidad, at iba 
pa 3: paunlarin. 

incubate (m-kyu-beyt) pnd [Ing] 1: 
limliman o maglaan ng artipisyal na 
init upang mapisa sa tamang panahon 
ang itlog 2 : paramihin ang bakterya 
sa pamamagitan ng paglalaan ng 
angkop na kondisyon. 

incubation (m-kyu-bey-syon) png [Ing] 
1: ingkubasyon 2: Med panahon 
mula sa pagkakalantad sa impeksiyon 





incubator 


366 


indian ink 


hanggang paglitaw ng unang sin- 
tomas. 

incubator (fn-kyu-beytor) png[Ing] 

1: aparato na nagbibigay ng tempe- 
raturang angkop para sa sanggol na 
isinilang nang maaga o sa sanggol 
na hindi sapat ang timbang : ingku- 
bador 2 : aparato para sa pagpisa ng 
mga itlog, pagpapalaki ng mga orga- 
nismo, at iba pa : ingkubador. 

incubus (imkyu-bus) png [Ing] 1 : Mit 
demonyo na pinaniniwalaang naki- 
kipagtalik sa mga babaeng natutu- 
Aog 2: bangungot 3: tao o bagay na 
sanhi ng hirap. 

incunabulum (m-kyu«na-bu*lum) png 
[Ing] : ingkunabula. 

incurable (in-kyu-ra-bol) png [Ing] : 
wala nang remedyo o lunas; hindi 
na mapagagaling : inkurable. 

incus (ing-kus) png Ana [Ing] : maliit 
at hugis palihan na buto sa dakong 
gitna ng tainga. 

in*da png [Tau] : kapritso; hilig ng 
loob. 


in*da png: [Kap] : inay. 

fn*da pnb [Bik] : hindi ko alam; ewan 
ko. ' 

c 

irvderan png [57] : init. 

in*d£ a ba png [Ing] 1 : kumperensiya 
ng mga katutubong Afrikano mula 
sa silangan; kumperensiyang may 
kasamang mga kasapi ng naturang 
mga tao 2: Kol problema o pagka- 
bahala ng isang tao. 

in'ddk png [Kap Tag] : sa sayaw, ang 
galaw ng mga paa -pnd u # min a d£k, 
i a fn*d&k. 


in*da a ku*na png: uri ng sayaw na ka- 
hawig ng indak ang galaw. 

in-d&ng pngBot 1 : anubing 2: gubas. 

irvda-ngan png Zoo : isdang alat na 
kauri ng kitang, matinik ang palikpik, 
at may tibo ang magkabilang tabi ng 
buntot. 


in-dci-pong png: nunong babae. 

In a da*ra*p3t*ra png Lit: kapatid ni 
Raha Sulayman. 

in-d^ a ray png : paglakad o pagsayaw 
sa pamamagitan ng isang paa - pnd 

mag-in a dd a ray, u a min a d6 a ray, i a in* 
d£-ray. 

in*da*ta pnr [Bik] : walang halaga; 
walang saysay. 

in a d6y png [Seb] 1 : ineng; nene 2: 
mahal; irog; sinta var day. 

in a d&*yan png [Ilk Tag] : duyan. 


m*day6 m t\\n png Lit Mus [ST] :awiting- 
bayan sa pagpapatulog ng sanggol: 
OYAYL 

in*d£*yog png 1: pataas-babang galaw 
ng paa na pasulong 2: pagtaas at 
pagbaba ng tinig sa pagbigkas o pag- 
awit 3: Lit sa tula, ritmo; kompas : 
awinawon, lawiwi - pnd mag-in*d6* 
yog, u a min a dd a yog, i a in a d£ a yog, 
pa a in a da a yu a gin. 

in a d£ a yon png [Ilk] : duyan. 

indecent (in-di-sent) pnr [Ing] : lu- 
malabag sa mga kinikilalang paman- 
tayan ng kagandahang-asal; malaswa: 

INDESENTE. 

indefinable (in-de-fay-na-bol) pnr 
[Ing] : hindi mabigyan ng kahulugan 
o mailarawan nang ganap : indepi- 

NIBLE. 

indefinite (in-de-fi-nft) pnr [Ing] : 
hindi tiyak; walang katiyakan : inde- 

PINIDO. 

in a de a l6b a le pnr [Esp] : indelible; 

indelible (in-de-li-bol ) pnr [Ing] : 
hindi mapapawi o nabuburang 
marka, gaya sa tinta : indeleble. 

indemnify (in*dem*ni-fay) pnd [Ing] : 
mag-indemnisa. 

in a dem a ni a s6 pndmag-in a dem a ni a s£, 

in a d6m a ni a sa a H6n [Esp indemnizar] 

1: tumbasan o bayaran ang pinsala 
o perhuwisyo : indemnify 2 : panga- 
lagaan o garantiyahan laban sa pin- 
salang magaganap : indemnify. 

in a d6m a ni*sas a y6n png [Esp indemni- 
zacion] 1: bayad sa pagkawala o 
pinsala : indemnity 2 : proteksiyon o 
seguridad sa pinsala o pagkawala : 
indemnity 3: legal na pagkakaligtas 
sa multa o parusang ipinataw : indem¬ 
nity. 

indemnity (in-dem-nuti) png [Ing] : 

indemnisasyon. 

irvdent pnd [Ing\ 1: magpalugit na 
karaniwang ginagawa sa unang linya 
ng talata 2 : iyupi o markahan ang 
linya. ^ 

3 

indention (in-den-syon) png [Ing] 1 : 
pagpapalugit ng espasyo at karaniwan 
sa unang linya ng talata 2: pagmarka 
ng linya; yupi o marka. 

independence (fn-de-pen-dens) png 
[Ing] : kasarinlan. 

in a de a pen a d6n a si a y6 png [Esp indepen¬ 
dence] : kasarinlan 1 . 

in a de*p6n a dent pnr [Ing] : nagsasarili; 
independiyen te. 

in a de a pen a di a y6n a te png, pnr [Esp in - 

dependiente] 1: hindi umaasa sa iba : 


independent 2 : Pol hindi umaasa sa 
autoridad o hindi suportado ng isang 
partido : independent 3: nakapag-iisa: 
independent. 

in a de # p6n a SO pnr [Esp indefenso] : hindi 
maipagtatanggol; walang paraan 
upang ipagtanggol. 

in a de a pi*nf a ble pnr [Esp indefinible] : 
indefinable. 

fn a de a pi a nf a do pnr [Esp indefinido] : 
indefinite. 

m*de*s6n a te pnr [Esp indecente] : in¬ 
decent. 

indeterminate (m-de*ter-mi*neyt) pnr 
[Ing] 1 : hindi tiyak o hindi matiyak; 
malabo 2: Mat hindi tiyak ang dami 
o kabuuan. 

indeterminism (m-de-ter-mi-nf sem) 
png [Ing] : teorya o paniniwala na 
hindi lamang sa motibo nababatay 
ang pagkilos ng tao. 

in a dex png [Ing] 1 : listahan ng mga 
pangalan, paksa, at iba pa na paal- 
pabeto ang pagkakasunod-sunod, 
may kasamang mga sanggunian, at 
karaniwang matatagpuan sa hulihan 
ng aklat 2 : anumang may katulad 
na pagsasaayos 3: Mat exponent ng 
isang bilang 4: index number 5: 
index card. 

* t, 

index card (fn-dex kard) png [Ing] : 
kard na karaniwang maliit, ginaga- 
mit sa pagtatala ng mga impormasyon. 

Irvdex Li a br6 a rum Pro a hi a bi a to*rum 

png [Lat] : sa simbahang Katoliko 
Romano, opisyal na listahan ng mga 
aklat na ipinagbabawal ng simbahan 
na basahin, maliban lamang sa mga 
edisyong naglalaman ng pagwawasto 
ukol sa moralidad o pananampala- 
taya. 

index number (in-dex nam-ber) png 
[Ing] : bilang na nagpapakita ng 
pagkakaiba-iba ng mga presyo o sa- 
hod sa isang tiyak na panahon. 

in # df pnr [ST HU Seb War] : varyant 

ng hindi. 

India (in-di*ya) png [Ing] : malaking 
bansang republika sa timog Asia. 

india ink (in-di-ya ink) png [Ing] \ 
varyant ng indian ink. 

Indian (fn-dyan, fn-di-yan) png , pnr 
[Ing] 1: mamamayan o katutubo ng 
India 2: Katutubong Amerikano; 
kasapi ng katutubong pangkat ng 
mga tao sa America at Caribbean 3: 
anumang hinggil sa India, Amerika- 
nong Indian, o Katutubong Indian. 

indian ink (fn-di-an ink) png [Ing] 1 : 
itim na kulay na gawa China at Japan 





indian manggo 


367 


indumentum 



2 : tinta na itim ang kulay, ginagamit 
lalo na sa pagguhit at teknikal na 
ilustrasyon var india ink. 

indian manggo (in-di-yan mang-go) 

png Bot : uri ng mangga, na may bu- 
ngang maliit, at karaniwang kulay 
lunti ang laman at balat. 

Indian Ocean (in-di-yan ow-si-yan) 
png [ Ing] ; Karagatang Indian. 

indian summer (in-di-yan sa-mer) 
png [Ing] : panahon na labis ang init 
at tuyo ang simoy at nagaganap 
minsan sa huling bahagi ng taglagas. 

india paper (m-di-ya pey-per) png 
[Ing] : uri ng malambot at sumisipsip 
na papel na nanggagaling sa China 
at ginagamit para sa pruweba ng mga 
ukit. 

{n*di*bid*w£i png , pnr [Esp individual] 

1 : isang tao : individual 2 : partikular; 
hindi karaniwan : individual. 


in-di*g6 png [Ing] 1: Bot halamang 
tropikal (genus Indigofera) na mabuto 
2 : likas na tinang bughaw mula sa 
halamang indigo 3: kulay sa pagitan 
ng bughaw at lila sa ispektrum. 

in*dfk png [Kap Tag] : paglakad nang 
payukayok. 

in*di*ka*d6r png [Esp indicador] : in¬ 
dicator. 

in*di*kas*y6n png [Esp indicacion] 1: 
anumang nagpapahiwatig o tumutu- 
koy, jiulad ng senyas o sintomas 2 : 
Med anumang tumutukoy sa angkop 
na lunas o ng pagkakaroon ng karam- 
daman 3: degree na ipinapakita ng 
isang instrumento. 

in*di*ka*tf"bo pnr [Esp indicativo] 1: 
nagsasaad; nagpapahiwatig 2: Gra 
ukol sa moda ng pandiwa na gina¬ 
gamit sa pangkaraniwang salita : 

INDICATIVE. 


fn‘di'bid‘wa*li'd6d png , pnr [Esp in- 
dividualixkid] 1 : sarili at pangunahing 
katangian : individuality 2 : sariling 
hilig o panlasa : individuality 3 : in- 
teres ng isang tao na naiiba : indi¬ 
viduality. 


fn-di-bid-wa-lfs-mo png [Esp indivi- 
dualismo] : ugali o prinsipyo na nag- 
tataguyod sa kakayahan, karapatan, 

o kalayaan ng indibidwal : indivi¬ 
dualism. 


frvdi'bid'wa'IiS'ta png [Esp indivi- 

dualista] 1: tao na pangunahing kata¬ 
ngian ang kalayaan at indibidwalidad 
sa pagkilos at pag-iisip : individualist 
2 : tagapagtaguyod ng indibidwalismo: 
individualist. 

indicate (fn-di-keyt) pnd [Ing] : tuku- 
yin; ituro; ipakita. 

indication (in-di-key-syon) png [Ing] : 
indikasyon. 

indicative (m-di-ka-tiv) png [Ing] : 
indikatibo. 

indicator (in-di-key-tor) png [Ing] 1: 
tao o instrumento na nagpapahiwatig 
o nagbibigay ng impormasyon : indi- 
kador 2 : Kem substance na nagpapa- 
batid ng pag-iral o dami ng sinusuring 
kemikal. 

indigenous (in-di-dyi-nus) pnr [Ing]: 
anumang katutubo sa isang rehiyon, 
tulad ng tao, halaman, o hayop. 

in a dig a nas*y6n png [Esp indignacion] : 
galit o pagkagalft nang labis : indig¬ 
nation. 

indignation (in-dig-ney-syon) png 
[Ing] : indignasyon. 

in # dfg*no pnr [Esp] : hindi karapat- 
dapat. 


Indio (in-di-yo) png [Esp] : tawag ng 
mga Espanyol sa katutubo sa Fili- 
pinas, karaniwang may halong pag- 
alipusta. 

indirect (in-di-rekt, m-day-rekt) pnr 
[Ing] : paligoy-ligoy ng daan, pana- 
nalita, at iba pa; hindi tuwiran. 

indirect object (in-day-rektob-dyek) 

png Gra [Ing] : di-tuwirang layon. 

indium (in-di-yum) png Kem [Ing] : 
metalikong element na malambot 
at pinilakan (atomic number 49, 
symbol In). 

individual (fn*di*vfd'wal) png, pnr 
[Ing] ; indibidwal. 

individualism (fn-di-vid-wa-li-zem) 
png [Ing] : indibidwalismo. 

individualist (in*di-vid-wa-list) png 
[Ing] : indibidwalista. 

individuality (fn-di-vid-wa-li-tf) png 
[Ing] : indibidwalidad. 

fn*do png : sa sinaunang lipunan, 
tawag sa lola na nangangahulugang 
“ina sa baybaying dagat.” 

in*d6 png [S7] : nuno sa ama at ina. 

In-do'fs'mo^ngfEs/?] : Hinduismo. 

in*doia a nin png Lit, Mus [57] : awit 
panlansangan. 

fn*dong png Zoo [5^] : malabanos. 

in a d6ng png [57] : palayaw sa batang 
babae. 

indoor (in*dor) pnr [Ing] : nangyayari 
o ginagamit sa loob ng bahay o gusali. 

in a d6s/w^mag-in*d6s, i a in a d6s [Bik]: 

itiklop; ilupi. 

in*dr4*dus png [Kap] : tsismis Cf 
bulong-bulungan, daldAl - pnr ma* 


In a dr6*dus. 

induce (in-dyus) pnd [Ing] 1: mahi- 
kayat 2: human tong sa 3: Med paana- 
kin sa tulong ng droga o gamot. 

induct (in*dakt) pnd [Ing] 1: italaga; 
magsimula 2: ipakilala o mag-umpisa 
nang pormal sa bagong trabaho, 
posisyon, at iba pa. 

inductance (in-dakt-ans, in-dak-tans) 
png EU [Ing] : pag-aari ng elektrikong 
circuit na nagdudulot ng puwersang 
electromotive at nalilikha sa pagba- 
bago sa daloy ng koryente. 

induction (in-dak-syon) png [Ing] : 
induksiyon. 

inductive (in-dak-tiv) pnr [Ing] : anu¬ 
mang hinggil sa induksiyon. 

in a duk*si a y6n png [Esp induccion] 1: 
pormal na pagpapakilala o pag- 
uumpisa sa bagong trabaho, posisyon, 
at iba pa : induction 2: a AYparaan 
ng pangangatwiran na nagtuturing 
na hindi laging tama ang konklusyon 
kahit sumusunod sa mga totoong 
batayan b proseso ng pagbalido sa 
mga obserbasyon hinggil sa bahagi 
ng pangkat ng mga katunayan, bilang 
patotoo sa isang proposisyon hinggil 
sa buong pangkat Cf deduksiyon : 
induction 3: paglikha ng kalagayang 
elektrjkal o magnetiko sanhi ng 
paglapit kahit hindi magkadikit sa 
bagay na may kargang elektrikal o 
magnetiko : induction. 

in a duk a si a y6ng mag-n6-ti a k6 png 

[induksiyon+?ia magnetiko] : kantidad 
ng vector na ginagamit bilang pansu- 
kat sa magnetikong larang : magnetic 
induction. 

• & • • 

.. * s _ • • , 

• • • ■ 

indulge (in-daldz) pnd [Ing] 1: pag- 

bigyan ang hilig o lay aw o anumang 

makapagbibigay ng kasiyahan sa 
sarili. 

indulgence (in-dal-dyens) png[Ing] : 
indulhensiya. 

in*dul*h6n*si*y3 prig [Esp indulgencia] 

1: pagbibigay-layaw sa sarili : indul¬ 
gence 2: sa simbahang Katoliko 
Romano, dasal o sakripisyong nag- 
papababa sa parusang ipinataw sa 
nagkasala : indulgence. 

in a du a lin png [Ilk] : laan 2 . 

in-dul'to png [£ 5 /?] : noong panahon 
ng Espanyol, tax na ipinapataw sa 
galeon. 

indumentum (m-du-men-tum, fn-dyu- 
men-turn) png [ Ing] : bagay na ma- 
buhok at nagsisilbing takip o balot 
sa bahagi ng halaman. 



induna 


infinite 


368 



in*du*na png [ Ing ] 1 : pinund ng I 
isang tribu 2: Afrikanong katiwala; 

tagapamahala. 

in-du-rog pnd mag-in*dii*rog, in* 
du-ru-gin, i*in*dii*rog [Ilk] 1: painu- 
gin nang mabilis, tulad ng trumpo 
2 : abutin ang tuktok o pinakamataas. 

indusium (in-du-syum) pngBot [Ing] : 
proteksiyon na malapad at tumatakip 
sa sorus ng pako. 

industrial (in-das-tri-yal) pnr [Ing] : 
industrial. 

industrialism (in-das-tri-yadnsem) 
png [Ing] : industriyalismo. 

industrialist (in-das-tri-ya-hst) [Ing] 

: industriyalista. 

Industrial Revolution (in das tri yal 

re-vo-lu-syon) png [Ing] s pag-unlad 
ng industriya sa England noong 
1760 at lumaganap sa ibang mga 
bansa, higit na nagbibigay halaga sa 
paggamit ng mga makina at pag- 
tatayo ng pabrika kaysa pagtutuon 
■ sa agrikultura. 

in*dus*tri*y 6 png [Esp industria] 1: 
sangay ng kalakalan o pagmamanu- 
paktura : industry 2 : anumang pang* 
kalahatang negosyo : industry. 

in*dus*tri*y 6 l pnr [Esp industrial] 1 : 
hinggil sa industriya : industrial 2 : 
dinisenyo o iniugma sa pang-industri- 
yang gamit: industrial 3: inilalara- 
wan bilang maunlad na industriya : 
industrial. 

in*dus*tri*ya*lfs*mo png [Esp indus- 
trialismo] : sistemang panlipunan o 
pang-ekonomiya na laganap ang in¬ 
dustriya ng paggawa: industrialism. 

in*dus*tri*ya*Hs*ta png [Esp Indus - 
trialista] : may-ari o tagapamahala 
sa isang industriya : industrialist. 

industry (m-das-tri) png [Ing] 1: in¬ 
dustriya 2 : sipag. 

f*ne png [Tag-Bag]: sentro ng disenyo. 
-ine (ayn) pnl [Ing] 1: pambuo ng 

pang-uring nangangahulugan na 

“kabilang o kasama sa,” hal Alpine, 
asinine 2 : pambuo sa pangngalan, 
hal discipline, medicine 3: Kem pam¬ 
buo ng pangngalan na nangangahu¬ 
lugan na “binuo ng mga substance 
lalo na ang mga alkaloid, halogen, 
amine, at katulad. 

inefficient (in-e-fis-yent) pnr [Ing] : 
hindi magaling magtrabaho. 

i*nek*si*y 6 n png [Esp inyeccion] : pag- 
papasok ng likido o solusyon sa pa- 
mamagitan ng heringgilya : injection. 

i*n 6 ng png: batang babae : inday, nene. 


I*nep png [Ilk] : pangarap. 

i*ne*pis*y6n*t epnn inefficient. 

i*n6pt pnr [Ing] 1: hindi angkop; 1 
hindi bagay : inepto 2: katawa-tawa : 
inepto 3 : hindi sanay; walang kaka- 
yahan : inepto. 

i*nep*ti*tud png [Esp] : kulang sa ka- 
alaman. 

i*n6p*tO pnr [Esp] : inept. 
i*n£r*si*y6 png [Esp inercia] : inertia. 

i*n6rt pnr [Ing] 1 : walang kakayahang 
gumawa ng mosyon, o sumalungat 
sa puwersa; walang buhay 2 : Kem 
mahina o walang kakayahang huma- 
lo, tulad ng nitrogen na nananatiling 
nag-iisa sa atmospera 3: hindi aktibo 
o may ibang ugaling mapagpaliban. 

i*n6rt gas png Kem : anuman sa ele¬ 
ment na gas na kabilang sa pangkat 
ng helium, neon, organ, krypton, 
xenon, at radon : noble gas. 

inertia (in-er-sya) png [Ing] 1: Pt&- 
katangian ng matter na hindi mag- 
bago ng kalagayan sa isang patag, 
maliban kung baguhin ng puwersa 
mula sa labas ; inersiya 2 : tendensiya 
na manatili o hindi magbago : iner- 
siya. 

I*n6s Kan*n6*yan pngMit [Uk] : tauhan 

sa epikong-bayang Biag ni Lam-ang, 
asawa ni Lam-ang. 

in extenso (in eks*ten-so) pnb [Lat] : 
sa kabuuan, kahabaan, o katagalan. 

in extremis (in eks-tri^mis) pnb [Lat] 

1 : sa sandali ng kamatayan 2: nasa 
sukdulang kahirapan. 

infallible (m*fa*li«b61) pnr [Ing] 1: 
hindi nagkakamali: impalible 2 : ma- 
pagkakatiwalaan; tiyak na magtata- 
gumpay : impaijble 3: hindi paltos; 
epektibo : impalible 4: sa Katoliko 
Romano, hindi nagkakamali sa pag- 
papahayag ng dogma bilang ipina- 
kahulugang doktrina : impalible. 

infancy (m-fan-si) png [Ing] 1: pana- 
hon ng pagkasanggol : impansiya 2 : 
Bot maagang yugto ng pag^unlad ng 
idea, proyekto, at iba pa 3: Bat ka¬ 
lagayan ng menor : impansiya. 

(n*fant png [Ing] 1 : sanggol 2 : Bat 
menor de edad. 

in*f£n*ta png [Esp] 1: babaeng anak 
ng hari ng Espanya o Portugal 2 : 
asawa ng infante. 

in*f£n*te png [Esp] : pangalawang 
anak na lalaki ng hari ng Espanya o 
Portugal. 

infanticide (in-fan-ti-sayd) png Bat 
[Ing] 1 : pagpatay sa isang sanggol 2 : 


tao na gumagawa nito : impantisida, 
impantisidyo. 

ifantilism (in-fan-ti-lusem )png[Ing ]: 
impantilismo. 


tri) png [Ing] 


teriya. 


r 

infatuation (m-fat*weysyon) png 
[Ing] : impatwasyon. 

infect (in-fekt) pnd [Ing] 1 : hawahan 
ng masasamang organismo na naka- 
pagdudulot ng sakit 2: hawahan ng 
sakit 3: C&m hawahan ng virus 4: 
magdulot ng masamang pakiramdam 
o negatibong opinyon. 

infection (in-fek-syon) png [Ing] Is 
impeksiyon 2 : impluwensiyang ma- 

sama. 

in*f6r pnd [Ing] : magbigay ng kon- 
klusyon; manghinuha. 

inference (m-fe-rens) png [Ing] : im- 
perensiya. 

inferior (in-fir-yor) pnr [Ing] : im- 
peryor. 

inferiority (m-fir-yo-ri-ti) png [Ing] : 
imperyoridad. 

inferiority complex (m fir yo ri ti 

kom-plex) png Sik [Ing] : hindi ma- 
katotohanang pakiramdam na sanhi 
ng akalang may higit na mababang 
katangian kaysa iba, at maaaring 
magbunga ng agresibong pag-uugali; 
panganganino. 

infernal (in-fer-nal, in-fer*nal) pnr 
[Esp Ing] 1: Mit malademonyo 2: 

Kol kapoot-poot. 

in*f6r*no png [Ing Ita] t: apoy na 
nagsisiklab 2 : tagpo ng nakatatakot 
na pagdurusa 3: impiyerno. 

fn*fi*d6l png, pnr [Ing] 1 : hindi nani- 
niwala sa relihiyon; tao na hindi 
naniniwala 2 : tagasunod ng isang 
relihiyon bukod sa Kristiyanismo 3: 
nahihinggil sa mga tao na hindi na¬ 
niniwala. 

infidelity (m-fi-de*li*ti) png [Ing] 1 : 
a kakulangan sa tiwala, lalo sa usa- 
ping sexual b uri ng suliraning ganito 
2: maling paniniwala sa Kristiyanismo 
o iba pang relihiyon : impidelidad. 

infiltrate (fn-fil-treyt) pnd [Ing] 1: 
pasukin nang lihim, tulad ng gawain 
ng espiya 2 : ihalo ang likido o anu¬ 
mang katulad sa isang substance. 

infiltration (in-fil-treysyon) png[Ing] : 
impiltrasyon. 

infinite (m-fi-mt) png , pnr [Ing] Is 
impinito 2: Mat higit pa sa nasusukat 
na kantidad o bilang; hindi limitado 







infinitive 


369 


ingki 


3: Gra sa pandiwang Ingles, hindi 
limitado ng panauhan o bilang. 

infinitive (in*ff*ni*tfv) pnr [Ing] : im- 
pinitibo; pawatas. 

infinitive verb (in*fi*ni*tfv verb) png 
Gra [Ing\ : pandiwang pawatas. 

infinity (in*fi-ni*ti) png [Ing] : impi- 
nidad. 

infirmary (in*fir*ma*ri) png [Ing] 1: 
ospital 2 : pagamutan sa loob ng 
monasteryo, paaralan, at katulad. 

in flagrante delicto (in fla-gran-ti 
di-lik-to) png [Lat] : nasa sandali ng 
paggawa ng sala o paglabag sa batas. 

inflammable (in-fley-ma-bol) pnr 

[Ing] : implamable. 

inflammation (in*fla*mey*syon) png 
[Ing] : implamasyon. 

inflammatory (m-fla-ma-to-ri) png 
[Ing] : implamatoryo. 

inflatable (in*fley*ta*bol) pnr [Ing] ; 

maaaring maglaman ng hangin, 

tulad ng lobong yari sa plastik o 
goma. 

inflate (in-fleyt) pnd [Ing\ 1: palobo- 
hin; lagyan ng hangin ang isang 
bagay, tulad ng ginagawa sa lobo 2 : 
maging sanhi ng implasyon. 

inflation (in-fley-syon) png [Ing] : 
implasyon. 

inflect (indlekt) pnd [Ing] 1: baguhin 

ang tono 2: Gra baguhin ang anyo 

upang ipahayag ang panahunan, 
bilang, at iba pa. 

inflection (in*flek*syon) png [Ing] : 
impleksiyon. 

inflexible (in-flek-si-bol) pnr [Ing] 1:; " 

matigas; hindi nababali 2 : hindi na- 
babago. 

influence (in*flu*wens) png f Ing] : 
impluwensiya : impluho. 

influential (lmfluAvemsyal) : 

maimpluwensiya o makapangyarihan. 

influenza png Med [Esp influenza] : 
trangkaso. 


nflux (fn-flaks) png [Ing] : patulc 
na daloy ng tao o anuihang bagay. 

vf6rm pnd [Ing] 1 : ipaalam; sabiha 
2 : magsumbong; magsuplong. 


information (m-foruney-syon) png 
[Ing] : impormasyon. 

information theory (fn*for*mey*syon 
thyu-ri) png [Ing] : matematikal na 
pag-aaral ng pangongodigo at pag- 
hahatid ng impormasyon sa pama- 
magitan ng pagkakasunod-sunod ng 
mga simbolo at iba pa. 

informative (in-for-ma-tiv) pnr [Ing ]: 
nagbibigay ng impormasyon o ins- 
truksiyon. 

informe de conducta (in*for*me de 
kon*duk*ta) png Pol [Esp] : noong 
panahon ng Espanyol, hudisyal na 
imbestigasyon ukol sa pagkatao ng 
isang indibidwal. 

in*f6r«mer png [Ing] 1 : tagasuplong; 

tagasumbong 2 : tagapagsabi o taga- 
payo. 

in*fra pnb [Ing Lat] : sa ilalim; nasa 
dakong hulihan o ilalim. 

in-fra- pnl 1 : sa dakong ilalim 2: Ana 
sa ilalim o ibabang bahagi ng katawan. 

infraction (in-frak-syon) png Bat 
[Ing] : impraksiyon. 

infractor (in-frak-tor) png [Ing] : 
impraktor. 

m*fra-r6d png , pnr [Ing] 1 : ang ba- 
haging infrared ng ispektrum 2 : sa 
elektromagnetikong radyasyon, may 
habang-alon na mula 800 nm hang- 

gang 1 mm, at inilalabas ng maiinit 
na bagay. 

infrasound (m*fra*sawnd) png [Ing] : 

mga tunog na may dalasang higit na 
mababa sa lakas na kayang marinig 
ng tao. 

m*fun*di*bu*lum png Ana [Ing] 1: 
hugis embudong organ o bahagi 2 : 
hugis embudo sa cerebrum na nag- 
durugtong mula sa pituitary gland 
hanggang sa utak 3: espasyo sa kanang 
ventricle sa pulmonary artery. 

i-ng£ png [Ilk] : kaibigang matalik na 
babae. 

i*ng3l png 1: [57] pagsasalita nang 
mabilis ng isang tao 2: [Pan] gimbal 1 . 


f*ngat-y£*man png: pinuno ng tang- 
gapan o samahan na may tungkuling 
magtago ng salapi at talaan ng mga 

gastos : TESORERO, TREASURER. ' 

* 

i*ng4w png 1: varyant ng ngiyaw 2: 

[Bik] sagitsit. 

i-ngay png : tunog na hindi kanais- 
nais at nakagagambala : aringasa, 

ARIWAWA, B.ANHA, GAHOD, HIBOK, HIJROB, 
INGE, INGOL, KASABA, LAN GAS 2 , NOISE - 

pnd mag-i*ngiy f pa-irng^-yin, i- 
ng4-yan. 

hnge png [Kap] ; ingay. 

bnged png ' pagpapangkat ng mga 

Tiruray. 

hngel png [Ilk] 1; tapang ng alak, 

tabako, suka, at kauri 2 : katapangan 

-pnr ma-hngel - pnd pad-ng4-lin, 
u*mhngel. 

ing-ga-g^-ra pnr [Ilk] : sadya. 

ing-gat png [War] : matinding liwa- 
nag; ningning. 

ing-gi-n£l pnr Ana [Esp inguinal ] : 
hinggil sa singit. 


i-ng^-lo png [57] : varyant nghingalo. 

i*nga*lu png [Ayt-Mbk] : taghoy para 
sa namatay, 


ing-git png [Bik Kap Tag] 1: pakiram- 
dam na pagkadeskontento o pag- 
kagalit dahil sa pagkakaroon ng 
magandang kapalaran ng kapuwa : 

APAL, DIRYA, IBEG, IBUG, I NANA BAT, KA- 
IGGELAN, KASINA, PANAGHIlj, PASSEL, SAKIL, 

siig 2 : ang pinagmulan o batayan ng 
ganitong pakiramdam - pnd ma* 

ing-git, ka-ing-gi-t^n, ing-gi*tm. 

ing*gu png Bot [ Tsi] : asapetida. 

ing-ig-ling png Mus [Ifu] s plautang 
yari sa kawayan. 

s 

f*ngil png: varyant ng ungol. 

ing-fng./wg*: varyant ng eng-eng. 

i-ngit png 1 : mahinang iyak ng isang 
bata o hayop 2 ; langitngit ng isinasa- 
rang pinto o bin tana 3: ungol - pnd 

u-mi-ngit, M-ngit. 

ing-ka png [War] : kantod. 

ing-k^g png: varyant ng ingkat. 

ing*kan*de*s£n*te pnr [Esp incandes- 
cente] : incandescent. 


informacidn de pobreza (im for* hngas/?ng: batikuling. 


mas*yon de po-bre*sa) png Pol [Esp] 
: noong panahon ng Espanyol, legal 
na deklarasyon ng kahirapan. 

in*f6r*mal pnr [Ing] : impormal. 

informatics (imfor-manks) png [Ing ]: 
agham ng pagpoproseso ng datos 
para sa pag-iimbak at pagkuha nitong 
muli. 


i-ngat png 1: [Bik Kap Mag Tag] 
pag-aalaga at pagsisinop sa anumang 
itinatangi : .alwar, datna, hadit, ha- 
long, hannad, mAan, taripato 2: 
alalay na pagkilos upang makaiwas 
sa panganib o anumang kasiraan — 
^nrma*rngat -pnd pag-hngdctan, 
mag-i’ngat, i-ng6*tan. 


ing-k^ng pnr: hindi balanseng pag- 
lakad. 

fng*kang^^mag-fng*kang, u-mmg* 

kang [57] : lumakad nang paika-ika. 

mg*kan*ta*da png: varyant ng eng- 

kantada. 

ing*k&n a to png: varyant ng engkanto. 

ing*k£y png : paglalakad nang tila 

piki -pndu-m ing-k^y, i-ing-k6y. 

ing-ki png: pag-aalaga sa isang bagay 
-pnd mag-ing*kT, ing-kidn." 




ints 


mgkib 


370 


ing*kib png [War] : ukab. 


stimulus. 


ing*kil pnd mang-ing-kH, ing-ki-lin t-ngod png: iling. 

: tisurin. 



mg*kidbno png [Esp inquilino\ 1: 

kasama 2: nangungupahan. 


ing*ksn png [ST] 


daig. 


i n g • k i r • d i • y6 n png [ Esp enquiridion] : 
handbuk. 

fng’kbsSS'yon png [Esp inquisition] : 
masusing pagsisiyasat, lalo na ang 
pampolitika o panrelihiyon, na isi- 
nasagawa nang walang pakundangan 
sa karapatan ng indibidwal at nang 
mav marahas na kaparusahan : inqui¬ 
sition. 

ing-kit png j _Seb] : labis na daliri. 

sng B kob png [ War] : pananatili; pag- 
tatagal. 

ing*kom*pa-tl'ble pnr [Esp incompa¬ 
tible] : incompatible. 
ing-kom*pe*ten*te pnr [ r ssp incompe- 
tente] : wala o kulang sa angkop na 
kakayahan; di-kalipikado. 

ing*kO'fnu-ni e ka*do pnr [Esp incomu- 
nicadp] 1: inalisan ng pakikipagtalas- 
tasari sa ibang tao 2 : sa bilanggo, 
nakahiwalay sa iba at nag-iisa : inco- 

MUNICADO. 

ing^kong png [Tsi] 1: ama o amain 
ng magulang ng sinuman 2 : tawag 
sa inatandang lalaki 3: lolo C/lmpo. 

ing-korpo 8 ra*do pnr [Esp incorporado] : 

incorporate 4 . 

ing*k6t pnr [Bik] : paunti-unting 
paggawa hanggang mabuo ang isang 

bagay. 

sng'ku’ba*d6r png [Esp incubador ] : 
incubator. 

mg*ku*bas*yon png [Esp incubacion] : 
proseso ng paglalaan ng artipisyal 
na init na karaniwang ginagawa sa 

itlog : INCUBATION 5 . 

ing*ku*na a buda png [Lot. incunabula] 

1 : ruga kopya ng aklat na inilimbag 
bago ang 1501 : incunabulum 2 : 
mga unang yugto ng pag-unlad ng 
anuman : incunabulum. 

ing-ku-rabde png [Esp incurable] : 
incurable. 

Ingda # te*ra png: bansa na may pina- 
kamalaking dibisyon o had ng United 
Kingdom, sumasakop sa Scotland at 

Wales : England. 
ingde png: balisa. 
ingd&s png [Esp] : English, 
fngdi png [War] : tipak ng solidon 
asin. 

ingdf png : reaksiyon o pagtugon sa 


hng6k png [ST] : punggok. 

bngol png [Pan] : ingay. 

bngodot png [ST]: galit na may inggit. 

bng6n png [Seb ] 1: sabi 2: tungo. 

i-ngos png: paggalaw ng ulo na nag- 
papakita ng pagmamataas at pagka- 
yamot sa nakabababa -pnd u*mbngos, 
i o ngu'san. 

i-ngo-sa png [ Mrw] : sapalS 

i*ng6s-bng6s png [Bik] : tunog ng 
lumalangitngit na bagay. 

ing*pis png [Ilk] : nipis. 

in*gra*to pnr [Esp] : walang utang na 
loob, in*gra*ta kung babae. 

ingredient (in-gri-di-yent) png [Ing] : 
sangkap. 

in*gr6*so png [Esp ingreso] 1: p^'gsa- 
sama; pagpapasok; o pagtanggap 2 : 
salaping tinanggap, kinita o tinubo. 

ingrown (fng-grown) png [Ing]: tunga. 

i*ngud6t png: pagkagalit sanhi ng 
inggit o selos. 

ing*yo png: asapetida. 

m'hada-dor png [Esp] : inhaler. 

inhaler (in-hey*ler) png [Ing] : maliit 

na aparato, sinisinghutan upang 
umibis ang bara sa ilong o ang hika : 

INHALADOR. 


2 : hindi nakapagbibigay ng kanlu- 
ngan, o maayos na kondisyon : in¬ 
hospitable. 

inhospitable (in-has-pi-ta-bol) pnr 
[Ing] : inhospitable. 

in-house (in haws) pnr [Ing] 1: nang- 
yayari o ginagawa sa loob ng isang 
institusyon, kompanya, at iba pa 2 : 
walang tinatanggap na tulong mula 

sa labas. 

inhuman (in-hyu-man) pnr [Ing] : ka- 
walan ng normal na mga kalidad ng 
tao, gaya ng simpatiya, awa, pagma- 
mahal, o katulad; malupit. 

in-hus-ti-pi-ka-do pnr [Esp mjustifi- 
cado] : walang katarungan; walang 
hustipikasyon. 

in*hus*tis*ya png [Esp injusticia] 1: 
kawalang-katarungan : injustice 2 : 
paglabag sa karapatan ng iba : injus¬ 
tice . 

i• ni pnh [Bik HU Kap War] : ito. 
i-ni-ba png Bot [ST] : uri ng saging. 
(•nig png [Tau] : kintab; kinang. 

bnbin png [Ilk] : ilig 2 . 

i-ni # ki - dad png [Esp iniquidad] : ini¬ 
quity. 

i-nikd-ni-kan png Sin [Kal] : disen- 
yong isda ng plauta. 

i-nida-ud pngMus [Kal Tin] : pangkat 
ng tatlong gong at isang tambol. 


\ rr . • • i . I*nl*mi*t6bde png [Esp] : inimitable, 

in-hen-ye-n-ya fng [Esf mgemena] : r M 


engineering. 

in*hen-ye*ro png [Esp ingeniero] : 
engineer. 

in*hen*yo png [Esp ingenio] : malik- 
haing isip; dunong at talino. 

inherent (in-hurent) pnr [Ing] : umiiral 
sa isang bagay nang may tiyak at 
di-maihihiwalay na elemento, kali- 
dad, o katangian. 

in*h6’rit pnd [Ing] : manahin. 

inheritance (m-he-ri-tans) png [Ing] : 
mana. T 

in*hi*biS'yon png [Esp inhibicion] 1 : 
pagbabawal o pagpigil sa kilos ng 
isang tao o ng sarili : inhibition 2 : 
Bat atas na nagbabawal sa pagbabago 
ng mga karapatan hinggil sa ari- 
arian : inhibition. 

in-hi*bit pnd [Ing] 1: pigilin, hadla- 
ngan, o subaybayan 2: ipagbawal 3: 
Kem bawasan ang antas ng aksiyon o 
pigilin ang reaksiyong kemikal. 

inhibition (fn-hi-bi-syon) png [Ing] : 
inhibisyon. 

in-hos-pi-t^-ble pnr [Esp] 1: hindi 
mabuting tumanggap ng panaunin 


inimitable (i-ni-mi-ta-bol) pnr [Ing] 

1 : hindi matutularan 2 : walang ka¬ 
tulad; walang kaparis : inimitable. 

indn pnr\ : pagpapanatili sa mahinang 
apoy ng nilulutong pagkain upang 
maluto nang husto 2 : sandaling pa¬ 
nanatili sa higaan ng tao na bagong 
gising - pnd ind*mn, padnd-nan, 
mag-padndn. 

in-i*na png Mit [Bon] : matandang 
babae na may sup-ok at may kakaya- 
hang makipag-usap sa mga kaluluwa 

ng ninuno. 

i*nip png [KapTag] : pagkabagot o 
pagkayamot sa paghihintay : aijmpu- 

tAkan, alipanes, kalaay, laay, langkag, 

LANGKAT, SEGGA, TAK-AN - pnd ma*i*n(p. 

i-ni-pin. 

iniquity (i-ni-kwi-ti) png [Ing] 1: 

matinding kawalan ng katarungan : 
inikidAd 2: paglabag sa karapatan o 
tungkulin ; inikidad. 

i-nis png 1 : Med kakulangan sa ox) 7 gen 
o labis sa carbon dioxide sa katawan, 
karaniwang sanhi ng pagtigil sa pag- 
hinga at nakapagdudulot ng pagka- 
walang malay : apos, kalumos 2: 



% 


inisyal 


371 


inmortalidad 



pakiramdam na pagkagalit o pag- 
ayaw; yamot : choke 2 , akig, iKay, ka- 

NGALAS, KAORIT, KAPUNGOT, UYAM - pnd 

mang-i-ms, i-ni-sm. 

i*nis*y3l png ; pnr f Esp initial] 1: unang 
titik o unang mga titik ng mga salita 
lalo na ng pangalan ng tao : initial 
2: tumutukoy o umiiral sa unahang 

yugto : INITIAL. 

i-ms-yas-y6n png [Esp initiation] 1: 
pormal na pagtanggap sa lipunan, 
samahan, at iba pa 2 : ang seremonya 
ng pagtanggap : initiation. 

i-nis-ya-ti-ba png [Esp initiation] 1: 
kakayahan na masimulan o maipag- 
patuloy ang gawain : initiative 2 : 
unang pasiya o hakbang na walang 
nagdidikta : initiative. 

••nit png 1: [Bik HU Seb Tag] taas ng 
temparatura : mayaw, pal! 2 , atu, pe- 
tang, pudot, ranti 2 : nakadadarang 
o tumatalab na tama ng apoy o araw 
3: Idy silakbo - pnr mad-nit - pnd 

mag"pa*f"nit v pad-ni-tin, i-nf-tin, 
u*mf*nit. 

initial (i-ms-yal) png, pnr [Ing] : 
inisyal. 

initiate (f-ni*si*yeyt) pnd [Ing] 1: 
simulan; pangunahan 2: tanggapin 
nang pormal sa samahan, tanggapan, 
lipunan, at katulad. 

initiation (uni-si-yey-syon) png [Ing] : 
inisyasyon. 


initiative (i*nusi*ya*tiv) png [Ing] : 
inisyatiba. 

l-nit-i-nit png Mit [ Tng] : diyos ng 
araw at asawa ni Aporibolinayen. 

i-ni-tos pnr [Seb]: pinalapot; pinalagkit. 

inject (in-jek) pnd [Ing] : puwersa- 
hang ipasok sa katawan ang likido o 
solusyon sa pamamagitan ng hering- 
gilya. 

injection (injek-syon) png[Ing]: inek- 

siyon. 

* 

injunction (in-jank-sy6n) png [Ing] 

1: atas o orden ng isang ipay kapang- 
yarihan 2: Bat hatol na nag-aatas sa 
may-sala upang bayaran o lunasan 
ang pinsalang kaniyang idinulot sa 
isang partido. 


injury (m-ju-rf) png [Ing] 1 : pinsala 
sa katawan 2: Bat kamalian laban sa 

karapatan, reputasyon, o ari-arian 
ng isang tao. 

injustice (in*jas*tis) png[Ing] : inhus- 
tisya. 

ink png [Ing] : tinta. 
in*ka*keda*w$n png [Pan] : baghan. 


irykit pnd mag-in-k^t, u*min*k£t f 

in-ka-tm [ST] : magbukas ng isang 
r bagay na nakatago. 

irvkli-nas-y6n png [Esp inclination] 

1: saloobin o disposisyon na kumi- 

kiling sa isang bagay : inclination 

2 : rabaw o posisyong nakahilig : in¬ 
clination. 

fn*klu‘S!*bo pnr [Esp inclusivo] : kasa- 
ma o kabilang sa isinasaalang-alang; 
naglalaman ng mga bagay na naka- 
saad f inclusive. 

in-klus-y6n png [Esp inclusion] 1 : pag- 
kakasama ng isang bagay sa kabuuan : 
inclusion 2 : anumang bagay na ka- 
sama o kabilang : inclusion. 

m*la png Ana : lumaki-lumiit na lagu- 
san sa balintataw na dinadaanan ng 
liwanag patungo sa retina : pupil 1 . 

in'l£*an png [S73 : bahay balintataw. 

indand pnr [Ing] 1: nasa loob na ba- 
hagi ng bansa o rehiyon 2 : tumutukoy 
sa bahagi ng bansa na malayo sa 
dagat o hanggahan nito. 

Inda-od png : isa sa mga pangkating 
etniko ng mga Tinggian. 

in-law (in-lo) png [Ing] : pagkakaroon 
ng ugnayan dahil sa pag-aasawa. 

inlay (in-ley) png [Ing] ; bagay naibi- 
naon nang pantay sa rabaw at kara- 
niwang ginagamit na dekorasyon. 

in-line (in layn) pnr [Ing] 1: nakaayos 

na linya 2 : bumubuo ng kabuuang 

bahagi .ng tuloy-tuloy na pagkakasu- 

nod sa mga operasyon o makina Cf 
-'^on-line. 

in-lis png Zoo: isdang tabang (Diptery- 
gonotus kucogrammias) na maliit at 
mataba na may matinik na palikpik. 

in loco parentis (in lo-ko pa-ren-tis) 
pnb [Lat ] : panghalili sa papel ng 
magulang, tulad ng guro. 

in-l6g png [S7] : paggalang na ipina- 
kikita ng mga babae nang may kasa- 
mang panginginig. 

indudum-bo png Zoo : uri ng malaking 
bubuyog var inlulungbo. 

Inmaculada Concepci6n (in*ma*ku* 

la*da kon*sep*si*yon) png [Esp] : sa 
simbahang Katoliko Romano, dok- 
trinang nagsasaad na walang bahid ■ 
ng kasalanang orihinal nang ipag- 
buntis ni Birheng Maria si Hesukristo 
at ipinagdiriwang tuwing 8 Disyembre 
var Imaculada Concepcion : Imma¬ 
culate Conception. 


m*ma"kud£"da png [Esp inmaculada] 
1: napakalinis; dalisay; walang bahid- 
dungis var imakulada : immaculate 


, walang mail : immaculate. 

5 inmate (fn*meyt) png [Ing] 1: tao na 
nakakulong sa bilangguan o nakata- 
I han sa ospital 2: kasambahay. 

" in medias res (in med-yas res) pnb 
Lit [Ing Lat] : sa gitna ng mga pang- 
y ay ari. 

in-me*mo*ra-ble pnr [Esp inmemora- 
ble] : hindi malilimot; hindi malili- 
mutan. 

4 

in memoriam (in me-mor-yam) png y 
pnu [Ing Lat] t: artikulo o abiso' na 
inihanda sa pag-alala sa tao na na- 
matay na; obitwaryo 2: para sa alaala 
ng isang namatay na. 

in-me*m6r-yal pnr [Esp inmemorial] : 
umaabot ang saklaw hanggang sa 
Simula ng memorya, tala,' o kaala- 
man : immemorl\l. 

in a men*si'd£d png [Esp inmensidad] 

1: pagkakaroon ng saklaw na napa- 
kalaki o napakalawak 2 : kawalang 
hanggahan o katapusan : immensity. 

in*m6n*so pnr [Esp inmenso] 1: napa- 
kalaki o napakalawak ng saklaw : 
immense 2: hindi masukat; walang 
hanggahan : immense. 

In*m£*yas png [Inmeas] : Isinay. 

in-mhgr6n*te png [Esp] 1: tao na nag- 
tungo at nanirahan sa fbang bansa 
o pook : imigrant 2 : anumang nahi- 
hinggil dito var imigrante : imigrant. 

in*mi*gras*y6n png [Esp inmigracion] : 
pandarayuhan var imigrasyon : immi¬ 
gration. 

in*mo*r6l pnr [Esp] 1: hindi nagsasa- 

alang-alang sa tinatanggap na paman- 

tayang moral : immor,\l 2 : hindi 

marangal o nararapat : immoral 3 : 

mabisyo; masama var imoral : im¬ 
moral. 

in*mo-radi*ddd png [Esp] 1: katangian, 

gawi, o kilos na inmoral o masama 
2 : kalaswaan; kahalayan 3 : inmoral 
na gawain o kilos var imoralidad. 

in-mort^l png [Esp] 1: nilalang na 
walang kamatayan : immortal 2 : mga 
diyos ng matandang panahon : im¬ 
mortal 3: tao na nananatiling bantog 
var\moxt 2 i\ : immortal.. 

in-mor-tSI pnr [Esp] 1: hindi mortal : 
immortal 2 : hindi nabubulok : im¬ 
mortal 3: kinikilala sa habang pana¬ 
hon : immortal 4: hinggil sa mga 

nilalang na inmortal var imortal : 
immortal. 

irvm6r-tadi*d£d png [Esp] : kalagayan 
na hindi saklaw ng kamatayan var 
imortalidad. 



•* 


■l||M 


. 


Ill M 











"'WiHItWlMlT"* 


• -li^tri^i mwawmifflHmHntnr'- :jHiwnminnm!!RaiKH::j:-:- ' ,r " 


rW*l' : 



t 


mmunidad 


372 


insersiyon 


it 



tn-mu-ni-d£d png [Esp] : imyuniti. 

in-mun*mu-6n png [Iva] : kabuluhan. 

inn (in) png [Ing ] : taberna. 

in-na-ptiy png [Ilk] : kanin, 

innards (f-nards) png Kol [Ing] 1 : 
lamanloob ng hayop 2 : mekanis- 
mong gumagana sa loob ng isang 

aparato. 

in-ndm png [Ilk] : anim. 

fn-ner pnr [Ing] : nasa loob; interyor 

2 : higit na malalim. 

% 

in-ning png [Ing] : sa beysbol, dibisyon 
ng laro na may pagkakataong maka- 
palo o makapuntos ang dalawang 
panig o koponan. 

in-ni-pis png [Ilk] : baraha. 

in*ni*yuk png [Iba] : niyog. 

innkeeper (in-kuper) png [Ing] : taga- 
pamahala ng inn. 

in*n6 png [Ilk] : alon. 

innocent (uno-sent) png , pnr [Ing] : 
.Jinosente. 

innoculation (i-no-kyu-ley-syon) png 
[Ing] : inokulasyon. 

innuendo (in-yu-wen-do) png [Ing] 

1: hindi tuwirang pambubulgar o 
panghahamak sa isang tao 2 : pahi- 
watig na may dalawang pakahulugan. 

hvnyug png [Iba] : niyog. 

i*no png: pansin; puna -pndbmrhin, 

ma-i*n6, i-pa-i-n6. 

inoculate (i-no-kyu-leyt) pnd [Ing] : 
inokula. 

i-no-d6*ro png [Esp] : sa kubeta, sisid- 
lan na hugis bilog at tila upuan na 
iniihian o tinataihan ng tao. 

I* nog png 1: pag-ikot sa hindi nagba- 
bagong puwesto : tuyok. 

i-nog-bu-lang png [Hil] : sasabungin. 

i-n6-gong png [ST] : ingay; ugong. 

i*n6-f*no /mdmag-i-n64-no, i-n6-i-no- 

hfn [Bik] : paghahanap ng bagay na 
kailangan o kulang. 

bnod-no png [ Tau] : gulat 1 . 

i-no-ku-16 jfrndmag-i-no-ku-Ui, i*no* 

kuda-hdn [Esp inocular] : bakunahan 
upang magkaroon ng panlaban sa 

sakit : INOCULATE. 

bnO‘ku*laS‘y6n png [Esp inoculacion] : 
proseso ng paghahawa ng mikrobyo, 
virus, o anumang katulad upang lik- 
hain ang mahinang anyo ng sakit na 
magbubunga ng imyuniti : innocu¬ 
lation. 

i*n6m png [Bik Hil Ilk Mrw Pan Seb 
Tag War] : paglagok ng tubig o anu¬ 
mang likido Cf LAGOK, TUNGGA - pnd 


knu'inin, u-mi-n6m t i-pa-i-ndm, pa-i* 
nu-mrn. 

i*n6n-o n png [Bik] : pangat. 

i*n6p png [War] : panaginip. 

i-n6-pas png [S 7 ] : dahong tuyot ng 
tubo. 

i-n6*ra pnd mag-i*n6*ra, i’nd^ran, 
u-mi-n6-ra [ST]: uminom; inumin. 

inorganic (in-or-ga-nik) pnr [Ing] : 
inorganika. 

i # nor*g6 a ni*ko png [Esp inorganico] 1 : 
Kent sa compound, hindi organiko 
tulad ng mineral: inorganic 2 : hindi 
natural ang pagpapalaki; artipisyal: 
inorganic 3: walang organisadong 
pagsasaayos ng pisikal na estruktura : 

inorganic. 

i*no # s6n*si*y6 png [Esp inocencia] 1 : 
pagkawalang sala 2 : pagkawalang 
malay 3 : tao na inosente. 

i*no*s6n*te pnr [Esp irwcente] 1 : wal^pg 
kasalanan; walang malay : innocent 
2 : walang kinalaman sa kasamaan o 
anumang katulad 3: walang alam : 
innocent. 

bnot/mdmag-bnot, u*mf*not, i-nu- 

tin : magdahan-dahan; bagalan. 

i-n6t pnr [Seb] : kuripot. 

bnot-bnot /wr pa*i*not-f-not : dahan- 

dahan; hinay-hinay var inoy-moy. 
i*n6*war png [ST] : uri ng bigas. 
rnoy png: ikot. 

in patient (in pey-si-yent) png [Ing] : 
tao na tumitigil sa ospital habang 

ginagamot. 

in propria persona (in pro-pri-ya 

per-so-na) pnb [Ing Lai] : nasa sariling 
pagkatao. 

in-put png [/ng] 1 : anumang ipinasok 
o inilagay sa loob ng sistema o mga 
bagay na ginugol para rito upang 
makamit ang resulta o output 2 : 
impormasyon na ipinasok sa com¬ 
puter 3 : proseso ng pagpapasok nito 
o anumang katulad 4: kontribusyon 
ng impormasyon at iba pa 5: ener- 
hiyang pumasok sa isang sistema. 

inquest (in-kwest) png [Ing] 1: Bat 
pagsisiyasat upang mabatid ang ka- 
totohanan ng pangyayari 2 : kinala- 
basan o resulta ng laro, eleksiyon, at 
iba pa. 

inquiry (m-kwi-ri) png [Ing] 1: im- 
bestigasyon 2: pagtatanong; pagha¬ 
hanap ng impormasyon. 

inquisition (m-kwi-si-syon) png [Ing] : 
ingkisisyon. 

in-ring png [ST] : punongkahoy. 


INRI, daglat png [Lat] : Iesus Nazare- 
nus Rex Ludaeorum. 

in-rik/mg [ST] : hindik. 

in-san png Kol: pinaikling pinsan. 

inscape (fns-keyp) png Lit [Ing] : 
natatanging panloob na katangian o 
esensiya ng isang bagay na nakikita 
sa sining, tulad ng tula. 

inscribe (ins^krayb) pnd [Ing] : su- 
mulat o umukit ng salita sa bato, 

metal, papel, at iba pa. 

inscription (ins-knp-syon) png [Ing] : 
inskripsiyoh. 

insect (m-sekt) png [Ing] : kulisap. 

insecticide (in-sek-ti-sayd) png [Ing] : 
insektisayd. 

insecure (m-se-kyiir) pnr [Ing] 1: 
hindi tiyak; kulang sa kompiyansa 
2: hindi ligtas; hindi pirmi 3: kulang 
sa proteksiyon. 

insecurity (m-se-kyu-ri-ti) png [Ing]: 
inseguridad. 

in-se-gu-ri-did png [Esp] skakulangan 
ng tiwala sa sarili; kawalang kaligtasan 
o proteksiyon : insecurity. 

in-sik-ti-sayd png [Ing insecticide] : 
solusyon na nasa anyong pulbos o 
likido ukol sa pagpatay ng pesteng 
kulisap : insecticide, pamatay-kuusap. 

in-sik-to png [Esp insecto] : kulisap. 

inseminate (m-se-mi-neyt) pnd[Ing] 

1: lahian ang babae sa paraang na¬ 
tural o artipisyal 2: maghasik. 

insemination (fn-si-mi-ney-syon) png 
[Ing] : insiminasyon. 

in-sen-s^r-yo png [Esp incensario] : 
dupaan. 

in-s6n-so png [Esp incienso] 1: dagta 
o anumang substance na humahali- 
muyak kapag sinindihan : frankin¬ 
cense, incense, olibanum 2: usok na 
dulot nito lalo na sa seremonyang 
panrelihiyon Cf kamanyang : frankin¬ 
cense, incense, olibanum. 

in-sen-ti-bo png [Esp incentivo] 1: 
anumang nakapupukaw o nakahihi- 
kayat upang kumilos ang isang tao: 
incentive 2: gantimpala upang la- 

long magsipag sa gawain : incentive- 

* 

inseperable (nvse-pe-ra-bol) png 
[Ing] : inseperable. 

(n*se*pe*r£-ble pnr [Esp] : hindi ma- 

paghihiwalay : inseperable. 

in-s6r-si-y6n png [Esp insercion] 1: 
pagpapasok o pagsisingit; pagsusuk- 
sok; pagpapaloob : insertion 2: am- 
yenda o katulad na isiningit nang 
pasulat o palimbag : insertion. 


i 




I 


si 









insert 


373 


institusyon 



in-sdrt pnd [ Ing\ 1 : ipasok; isingit; 
isuksok. 


siyon 


) png [h 


in-service (in ser*vis) pnr [Ing] : pag- 
sasanay na para sa tao na aktibong 
kalahok sa propesyon o anumang 
gawain. 

in-sds-to png [ Esp incesto ] : incest. 

in-set png [Ing] 1: labis na pahina o 
mga pahina na isinisingit sa nakatu- 
ping pahina o sa aklat 2 : maliit na 
larawan at katulad na isinisingit sa 

loob ng isa pang higit na malaking 
larawan. 

inshalllah (in*sya*la) png[Ara] : kung 
kaloob ni Allah. 

in-sf png [ Seb] : tiya. 

in-sf pngMus [Mrw] : suling. 

inside (fn-sayd) png , pnr, pnu, pnb 
[Ing] : loob o sa loob. 

in-si-ddn-tal pnr [Esp incidental ] 1: 

nagkataon; hindi sinasadya 2 : kaug- 

nay; kakambal 3: pangkaraniwan; 
maliit. 

in-si-ddn-te png [Esp incidente] 1: 
pangyayari 2: bagay na may kaugna- 
yan sa isang bagay 3: maliit na sigalot 
o hindi pagkakaunawaan : incident. 

insider (in-say-der) png [Ing] 1 : tao 
na bahagi ng lipunan, organisasyon, 
at iba pa 2 : tao na maimpluwensiya 
o nakababatid ng lihim na kaalaman. 

insight (rn-sayt) png [Ing] : kakayahang 
unawain ang tunay na kalikasan ng 
isang sitwasyon. 

insignia (in*sig*ni*ya) png [Ing] 1 : * 
sagisag; tsapa 2 : kinikilalang mga 
sagisag ng isang tanggapan, ranggo, 
o karangalan. 

fn*si-mi*nas*y6n png [Esp insimina- 
cion] : paglalahi sa paraang natural 
o artipisyal : insemination. 

fn-si'ne-n§ pnd mag-fn*si*ne’r4, fn* 
si-neTa-hln [ Esp incinera ] : sunugin 
hanggang maging abo : incinerate. 

m-si-ne*ra’d6r png [Esp mcinerador] : 
aparato na ginagamit sa pagsusunog 
ng anumang bagay hanggang maging 

abo : INCINERATOR. 

fn-si-ne-ras-y6n png [Esp incineration ]: 
pagsunog hanggang maging abo : 

INCINERATION. . 

insinuation (in*sf*nu*wey*syon) png 

[Ing] 1: hindi tuwirang pagmumung- 

kahi: insinwasyon 2 : hindi tahasang 

pagsasabi ng isang bagay; pagpapa- j 
hiwatig : insinwasyon 3: banayad o 
masining na pagpapasok sa isip : 


t; insinwasyon 4: sining o kapangyari- 
hang makuha ang niloloob o nais : 

insinwasyon. 

% 

in-sm-was-y6n png [Esp insinuation] : 
_ insinuation. 

? in-sist pnd [Ing] 1: igiit; ipilit 2: 
l panindigan. 

in-sis-ydn png [Esp incision] 1: hiwa; 
gilit: incision 2 : paghiwa o paghati, 

) lalo na ang ginagawa ng isang surgeon: 
incision. 

l ins-krip-si-y6n png [Esp inscription] 

1 1: mj|a salitang isinulat, inukit lalo 

[ na sa isang monumento, barya, bato, 
at iba pa : inscription 2: pagsusulat 
; ° pag-uukit ng mga ito : inscription. 

in-s6 png [Tsi] : hipag sa kuya. 

in-sol-bdn-te png, pnr [Esp insolvente] : 
insolvent. 

insolence (in*so*lens) png [Ing] : in- 
solensiya. 

in-so-l6n-si-yd png [Esp insolencia] 1: 
pagkawalang galang sa kilos o gawa : 
insolence 2 : kalidad o kondisyon ng 
pagiging insolente : insolence. 

(n*so*l4n*te pnr [Esp] : walang galang; 
bastos. 

insolubility (in-sol-yu-bbli-ti) png 
[Ing] : pagiging insoluble. 

insoluble (in*sol*yu*b61) pnr [Ing] 1: 
walang kakayahang matunaw o ma- 
lusaw 2 : hindi kayang malutas o 
mabigyan ng solusyon. 

insolvency (in*sol*ven*sf)^ pxir[Ing] : 
pagiging insolvent. 

in-s6l-vent png, pnr [Ing] 1: hindi 
y ’•"kayang magbayad ng mga utang : 
insolbente 2 : anumang hinggil dito : 
insolbente 3: tawag sa tao na hindi 
makabayad sa mga utang o panana- 
gutang pampananalapi : insolbente. 

in-86nvni-y6 png Med [Esp Ing insom¬ 
nia] : kalagayang hindi makatulog. 

Inspector (ins-pek*tor) png [Ing] : 

inspektor. 

fns*pek-si-y6n png [Esp inspection] 

1 : pagsiyasat 2 : paghalughog gaya 
sa mga pasahero ng sasakyan. 

ins-pek-t6r png [Esp inspector] 1: 
tagasiyasat : inspector 2: opisyal na 
nangangasiwa sa serbisyo, makina, 
at iba pa : inspector. 

ins-pi-rddo pnr [Esp] : buhay at ma- 
sigla sa pagsasagawa ng isang bagay, 
na tila may impluwensiyang super¬ 
natural. 

ins-pi*ras*y6n png [Esp inspiration] 

1: puwersa o impluwensiyang ipina- 
palagay na nagpapasigla o pumu- 


pukaw ng malikhaing gawain, o 
anumang katulad : inspiration 2: tao, 
prinsipyo, at iba pa, na pinagmu- 
mulan ng sigla para sa malikhaing 
gawain, o anumang katulad : inspi¬ 
ration 3: impluwensiyang banal na 
ipinalalagay na patnubay sa pagsulat 
ng Bibliya. 

inspiration (ms*pi*rey*syon)/m,g[/ngl: 
inspirasyon. 

inspirator (ins‘pi*rey*tor) png [Ing ]: 
aparato sa pagsinghot ng vapor. 

ms-ta-bi-li-ddd png [Esp] 1 : kawalan 
ng katatagan 2 : paurong-sulong. 

ins-td-ble pnr [Esp] : hindi matatag. 

ins-ta-ld-do pnr [Esp] : itinalaga; iki- 
nabit. 

fns-ta-la-ddr png [Esp] : tao na nagta- 
talaga o nagkakabit ng koryente. 

ins-ta-las-y6n png [Esp instalacion] : 

pagsasaayos o paghahanda ng kasang- 

kapan o gamit t»«ristalasyon : instal¬ 
lation. m 

install (ins*tol) pnd [Ing] 1: isaayos 
ang isang bagay o kasangkapan upang 
magamit 2 : italaga. 


instalasyon. 


ley*syon) png [Ing] 


installment (ins*t61*ment) png [Ing] 

1: alinm^n sa mga sunuran ng kaba- 

yaran sa pagkakautang-2: alinman 

sa mga bahagi ng inilabas o inilimbag 
na serve. 

instance (ms*tans) png [Ing] 1: isang 
halimbawa o ilustrasyon 2 : isang 
partikular na sitwasyon o pangyayari 
3: Bat paglilitis sa kaso : instansiyA. 

ins-tdn-si-yd png [Esp instancia] i 
instance. 

ins-tant pnr [Ing\ 1: sandali; maikling 
panahon; isang iglap 2 : sa pagkain, 
tumutukoy sa anumang madaling 
ihanda at mabilis nakakain o naiinom 
3: kinakailangang matugunan o 
magawa agad. . 

instinct (fns*tingkt) png [Ing] : likas 
na padron ng asal sa karamihan ng 
mga hayop bilang tugon sa mga esti- 
inulo mula sa kaligiran Cf impulso, 

intuwisyon : instinto. 

. # ' 

fns-tin-ti-bo pnr [Esp instintivo] 1 : 
likas; katutubo 2 : katangi-tangi. 

ins-tin-to png [Esp] : instinct. 

ins-ti-tus-y6n png [Esp institution] 1 : 
pagtatatag; pagsisimula o pagsasa¬ 
gawa : institution 2 : organisasyon 
na itinatag lalo ha para sa kawang- 
gawa, edukasyon, o panlipunang 
layunin : institution 3 : tawag sa gu- 






institusyonal 


374 


% * 

integrate 


sali nito : institution 4: sa simbahan, 
pagtatalaga biiang kasapi ng klerigo, 
at anumang katulad : institution. 

ins*ti*tUS*yo*n£l pnr [Esp institutional] : 
nahihinggil o tulad sa institusyon : 

INSTITUTIONAL. 

institute (m •sti-tyut) png [Ing] 1 : sa- 
mahan sa pagtataguyod ng agham, 
edukasyon, at iba pa : instituto 2 : 
ang tawag sa gusali nito : instituto 
3: paaralang nagtuturo ng teknikal 
o espesipikong larangan ng pag-aaral: 
instituto. 

i 

institute (ms-ti-tyut) pnd [Ing] 1 : 
magtatag; magsimula; magsagawa 2: 
garni tin o magsanay gaya ng ginagawa 
sa batas 3: sa simbahan, magtalaga 
biiang kasapi ng klerigo at anumang 
katulad. 

institution (in*sti«tu*syon) png [Ing] : 
institusyon. 

institutional (in-sti*tu*syo*nal) pnr 
[Ing] : institusyonal. 

Institutionalize (in sti tu*syo*na layz) 

* pnd [Ing] 1: gawing isang institusyon 
o institusyonal 2 : dalhin o panatili- 
hin ang isang tao sa isang intitusyon. 

ins a ti a tu a to png [Esp] : institute. 

instruct (ins-trakt) pnd [Ing] 1 : mag- 
turo ng isang paksa, asignatura, at 
iba pa 2 : mag-utos upang gawin ang 
isang bagay 3: ipabatid o ipaalam; 
magbigay ng impormasyon. 

instruction (ins*trak*syon) png [Ing] 

1: instruksiyon 2: Com direksiyon sa 
program na naglalahad at nagkaka- 
bisa sa isang operasyon. 

instructive (in-strak-tiv) pnr [Ing] : 
instruktibo. 

instructor (imstrak-tor) png [Ing] : 
instruktor. 

ins a truk a si*y6n png [Esp instruction] 

1: gabay; atas 2: sa edukasyon, paraan 
ng pagtuturo : instruction. 

ins*truk*tf a bo pnr [Esp instructivo] 1: 
nagbibigay ng gabay o paliwanag 2 : 
nagtuturo; nagbibigay ng aral : ins¬ 
tructive. 

ins a truk a t6r png [Esp instructor] 1: 
tao na nagbibigay ng instruksiyon, 
tulad ng isang guro : instructor 2 : 
guro sa isang unibersidad na higit 
na mababa sa katuwang na propesor 
Cf titser : instructor. 

fns*tru a m6nt png [Ing] : instrumento. 

fns a tru a m6n*tal png [Ing] : komposis- 
yong pangmusika na tinutugtog ng 
isa o higit pang instrumento at walang 
kasama na pantinig. 


fns a tru a m6n*tal pnr [Ing] 1: nagsisil- 
bing instrumento o paraan 2 : hinggil 
sa isang instrumento 3: Ora kauku- 
lang pamaraan. c 

ins*tru a men a tas a y6n png [Esp instru¬ 
mentation] 1: pag-aareglo o pagsu- 
sulat ng musika para sa isang parti- 
kular na pangkat ng instrumentong 
pangmusika, lalo para sa orkestra : 
instrumentation 2 : ang mga instru¬ 
mento na ginagamit para sa isang 
komposisyon : instrumentation 3 : 
disenyo o paggamit ng instrumento 
sa industriya o agham : instrumen¬ 
tation. 

ins a tru a m6n a to png [Esp] 1: gamit; 

kasangkapan : instrument 2 : tao o 
anumang bagay na ginagamit sa 
pagsasagawa ng kilos o layunin : 
instrument. 

in*su*l£r pnr [Esp] 1: hinggil sa pulo 
2 : walang pakialam sa ibang kultura, 
tao, at iba pa na labas sa kaniyang 
karanasan; makitid ang isip 3: noong 
panahon ng Espanyol, mamamayang 
may dugong Espanyol ngunit isini- 
lang.sa Filipinas. 

insulate (fn-su-leyt) pnd [Ing] 1: pi- 
gilin ang daloy ng elektrisidad, init, 
o tunog sa pamamagitan ng paglala- 
gay ng harang o hadlang 2 : ibukod. 

insulator (in-su-ley-tor) png [Ing] 1: 
bagay o substance na pampigil sa 
daloy ng elektrisidad, init, o tunog 
2 : kasangkapan na sumusuhay sa 
mga kawad ng telegrapo, at katulad 
3: kasangkapang humahadlang sa 
• pagdadait ng mga conductor na 
pang-elektrisidad. 

hvsudrn pngKem [Ing] : hormone na 
nalilikha sa lapay at nagsasaayos sa 
metabolismo ng glucose at iba pang 
carbohydrate. 

insult (m-solt) png f Ing] : insulto. 

irvsubto png [Esp] : pagsasalita o 
pagtuturing sa isang tao nang may 
paghamak : aliktiyA, insult - pnd 

in a stil a tu a hfn, mang-in a sul a to. 

(n*su a pis a y6n a te pnr [Esp inpuficiente] : 
hindi sapat; kulang. / 

insurance (in-syu-rans) png [Ing] : 
seguro. 

insurance policy (imsyu-rans pa*li*si) 
png f Ing] : dokumento hinggil sa 
kontratang panseguro. 

insure (in*syur) pnd [Ing] 1 : tiyakin 
ang paghuhulog ng takdang halaga 
biiang paghahanda sa posibleng pag- 
kawala o pagkapinsala ng ari-arian 
o buhay sa pamamagitan ng regular 
na pagbabayad ng premyum 2 : tiya¬ 


kin ang kaligtasan ng isang bagay o 
ng sarili mula sa panganib. 

insured (in*syurd) png ; pnr [Ing] : 
tao o ari-arian na nakaseguro 2 : 
nakaseguro. 

in*su a rek a si a y 6 n png [Esp insurrection]: 
pag-aalsa laban sa isang matatag na 
autoridad : insurrection. 

in a su*r 6 k*to png [Esp insurrecto] : re- 
belde. 

insurer (in*syu*rer) png [Ing] : tao o 
kompanya na nagbebenta ng seguro. 

. ' 4 I 

insurgent (in*ser*dyent) png [Ing] : 

rebelde. 

> ' 

insurrection (m*su*rek*syon) png 
[Ing] : insureksiyon. 

* •/ . ? . . 

intact (in-takt) png [Ing] 1 : hindi 
nabago o nasira; nananatiling buo 
2 : hindi nabago o nabawasan; ma¬ 
tatag. 

intake (in-teyk) png [Ing] 1 : pagpasok 
ng likido o gas sa anumang lagusan 
tulad ng tubo 2 : halaga o dami ng 
likido na pumasok. 

in*t 6 n pngBot : uri ng palay. 

in a t 6 a na png [5T] : varyant ng alin- 

tana. 

in-t 6 r png [Hk] : pila; maliit na baterya, 

karaniwang may anim na boltahe. 

* * 

in a ta a G png [Tau] : tae. 

in a t 6 y png [571 1 : varyant ng hintay 
2 : pagpapalaki o pag-aalaga, gaya 
ng ginagawa ng yaya. 

integer (lmti-dyer) png Mat [Ing] : 
positibo o negatibong numero tulad 
ng 0, 1, 2, at iba pa; buong biiang. 

integral (in-tugral, in*teg*ral) png 
Mat [IngEsp] : kantidad na ang hatag 
na funsiyon ang siyang derivative at 
maaaring magpahayag ng area sa 
ilalim ng kurba ng isang graph ng 
funsiyon. 

integral (in-ti-gral) pnr [Ing] .Is 
hinggil sa isang kabuuan o kinakai- 
langang bahagi para sa pagkabuo 
ng isang kabuuan 2: Mat hinggil sa 
integer. 

integrand (m*ti*grand) png Mat [In$ : 
funsiyon na kailangan ng integrasyon. 

in a teg # ras a y 6 n png [Esp integration] : 
pagbubuo o pagkompleto : integra¬ 
tion 2 : ang pagsasama ng mga tao 
sa isang komunidad o lipunan : ra- 

TEGRATION. 

integrate (m-ti-greyt) pnd [Ing] Is 
pag-isahin; kompletuhin sa pamama- 
gitan ng pagdaragdag 2 : magkarooii 
ng pantay na kalagayan at pagkifah 
sa loob ng lipunan, paaralan, relilri- 



t 


integration 


375 


intercontinental 


yon, at iba pa 3: Mat hanapin ang 
integral na bahagi ng isang eks- 
presyon. 

* § 

integration (in-ti-grey-syon) png [ Ing j : 
integrasyon. 

s 

integrator (in-ti*grey*tor) png [Ing] 
1: tagabuo o anumang nagsasagawa 
ng integrasyon 2 : instrumento na 
sumusukat sa kabuuang halaga ng 
katangiang pisikal, tulad ng tempe- 

ratura, lawajk, at iba pa. 

. * 

in a teg a ri a d£d png [Esp] 1: pagsunod 
sa katangiang moral at prinsipyo Cf 
karangalan : integrity 2 : kabutihang 
asal : integrity. 

integrity (in*te-gri*ti) png [Ing] : in- 
tegridad. 

fn*te-gu*m6n*to png [Esp] : pabalat; 

kover. 

fn a te a l6k png [Ing intellect] : talino. 

in a te a lek a si a y6n png [Esp inteleccion] : 
ang proseso ng paggamit ng talino : 
intellection. 

in a te a l6k a to png [Esp intelecto] : talino. 

(n’te*lek‘tu*w£l png [Esp intekctual] : 
tao na nagtataglay ng mataas na antas 
ng katalinuhan : intellectual. 

in"te‘lek"tU'w6l pnr [Esp intelectual] 

1 s tumutukoy sa talino : intellectual 
2 : nagtataglay ng katalinuhan : in¬ 
tellectual. 

in a te'lek a tu a w& a l(s a mo png [Esp inte- 

lectuahismo] 1: paggamit ng talino 
na halos maisantabi ang halaga ng 
; damdamin : intellectualism 2: Pil 
teorya na nagsasabing pangunahing 
. batayan ng kaalaman ang dalisay na 
katwiran : intellectualism. 

inteligible (in-te-ludyi-bol) pnr [Ing] : 
nauunawaan; naiintindihan : inteli- 
hible. 

in-te4i-h6n*shy6 png [Esp intekgencia ]: 
katalinuhan; pang-unawa Cf wisdom : 
intelligence. 

in*te*li*h6n*te pnr [Esp inteligente] : 


intelligent 



fn a te a ii a hfb a le /wr [Esp i 
teligible. 

9 • • 

intellect (imtHekt) png[Ing] 


:m- 


inteleksiyon. 


syon) png [Ing] 


Intellectual (in*tHek’twal) png, pnr 
[Ing\ : intelektuwal. 

Intel lect ua I is m (in • ti • lek* tu * wa* If • sem) 
png [Ing\ : intelektuwalismo. 

intelligence (in-te-li-dyens) png [Ing] 
1: intelihensiya 2 a impormasyong 
pangmilitar o pampolitika b tao na 
kasangkot dito. 


intelligence quotient (in *te* led-yens 

kow*si*yent) png [Ing] : antas ng 
talino; bilang na nagpapahiwatig ng 
dunong ng isang tao alinsunod sa 
resulta ng pagsusulit ukol sa talino : 

IQ- 

intelligent (in-te-li-dyent) pnr [Ing] 
1: intelihente 2: Com may kakayahang 
magproseso ng data. 

intelligentsia (in*te*li*dyent-sya) png 
[Ing] 1: pangkat ng mga intelektuwal 
na kinikilalang nagtataglay ng mga 
simulaing pangkultura at pampolitika 
2: mga tao na gumagawa ng gawaing 
intelektuwal; mga intelektuwal. 

0 

intemperance (in*tem-pe*rans) png 
[Ing] : intemperansiya. 

irvt6m-pe*ran-suya png [Esp intem- 
perancia] 1: kawalan ng pagpipigil o 
hinahon; pagmamalabis 2 : pag- 
abuso sa pag-inom ng alak; labis na 
paglalasing : intemperance. 

in*t6n*dant png [Ing] : intendente. 

fn*ten a den*si*yd png [Esp intmdencia] : 
noong panahon ng Espanyol, opisina 

ng intendente. 

. • 

In*ten*d6n*te png [Esp] : tao na taga- 
pamahala ng ilang pampublikong 
negosyo : intendant. 

intense (in*tens) pnr [In ( 

o masidhing damdamin 2: matingkad. 

in # ten*sf a bo pnr [Esp intensivo] 1 : 
masinsinan; tumutuon sa isang punto, 
pook, o paksa : intensive 2 : lubos o 
puspos 1 intensive. 

inH^en a si*ddd png [Esp] : intensity. 

intensity (in-ten-si-tf) png [Ing] 1: 
katangian o pagkakataon ng pagi- 
ging matindi o masidhi : intensidad 
2 : tindi ng lamig, init, lindol, at iba 
pa : intensidAd 3: katindihan ng 
damdamin : intensidad 4: Pis nasu- 
sukat Sa katangian, tulad ng puwersa, 
liwanag, at iba pa : intensidad. 

intensive (in-ten-siv) pnr [Ing] : inten- 
sibo. 

in*ten # si*y6n png [Esp intencion] 1: 
hangarin o layunin : intention 2 : 
sinadyang kilos o pagganap : in¬ 
tention. 

in*ten a si‘yo*n£l pnr [Esp intencional] : 
ginawa nang may hangarin o layunin; 
sinasadya : intentional. 

intention (in-ten*syon) png [Ing] : 
intensiyon. 

intentional (in*ten*syo*nal ) pnr [Ing] 

: intensiyonal. 

ln a ter- pnl [Ing] 1: nangangahulugan 
na “sa gitna ne” o “kasama ner.” hal 



intercontinental 2 : gantihan o pali- 
tan, hal interbreed. 

interaction (in-ter-ak-syon) png [Ing] : 
inter-aksiyon. 

in a ter-ak*si a yon png [Esp interaccion] 
1: palitang aksiyon o impluwensiya : 
interaction 2: Pis aksiyon ng atomic 
at subatomic na particle sa isa’t isa : 
interaction. 

interalia (in-te-ral-ya) pnb [Lat] : ka- 
sama ng iba pang bagay. 

in a t6r a ba a l6 pnr [Esp intervalo] : in¬ 
terval. 

in a ter a ben*si a y6n png [Esp interven¬ 
tion] : pamamagitan : intervention. 

in a ter a b6n a tor png [Esp interventor] : 
tagapamagitan. 

Jn a ter a bi a yti png [Ing interview] 1 : 
pormal na pulong ng dalawa o higit 
pang tao na kumukonsulta o sumu- 
suri sa ibang tao : interview, panayam 2 
2 : pakikipulong o pakikipag-usap 
ng isang reporter sa isa o mahigit 
pang autoridad hinggil sa isa 0 
paksa : interview, panayam 2 - phd 

mag-m a ter a bi a yu, in a t6r a bi a yu a hfn. 

intercede (in*ter*sid) pnd [Ing] : ma- 
magitan para sa kapakanan ng iba; 
makiusap.' 

intercept (fn : ter*sept) png Mat [Ing] : 
bahagi ng linya sa pagitan ng dala- 
wang punto o linya. 

intercept (in-ter-sept) pnd [Ing] 1 : 
dakpin o hadlangan ang isang tao o 
anumang bagay na tumutungo sa 
isang pook 2 : putulin o ihinto ang 
galaw 3: Mat maglagay ng tanda sa 
pagitan ng dalawang punto. 

interceptor (imter-sep-tor) png [Ing] 

1: tao o bagay na humahadlang o 
humaharang 2 : sasakyang panghim- 
papawid na ginagamit sa paghadlang 
sa mga sumasalakay. 

intercession (in-ter-se-syon) png [Ing\ : 
intersesyon. 

intercessor (in-ter-se-sor) png [Ing] : 
tagapamagitan, lalo na sa pagdarasal: 
intersesor. 

interchange (in-ter-tseynds) png[Ing] 

1 : pagpapalitan 2 : tagpuan ng mga 
lansanga n na idinisenyo upang hindi 
magkasalubungan ang mga sasakyan 
at nang lumuwag ang trapiko. 

intercom (m*ter*kom) png [Ing] 1: 

sistema ng komunikasyon sa loob o 
pagitan ng mga tanggapan sa pama¬ 
magitan ng radyo o telepono 2 : ka- 
sangkapang ginagamit dito. 

intercontinental (in ter kon ti nen- 
tal) pnr [Ing] : interkontinental. 


«• Mi tf<l • 


• 4 • 



Intercontinental Ballistic Missile 


376 


International Labor Organization 


Intercontinental Ballistic Missile 

(in-ter-kon-ti-nen-tal ba-lis-tfk mf-sayl) 
png [Ing] : pangmalayuan at malakas 
na misil; ICBM. 

intercourse (fn-ter-kors) png [Ing] 

1 : komunikasyon o ugnayan 2 : pag- 
tatalik na sexual 3: komunyon o 
ugnayan ng tao at Diyos. 

intercrop (fn-ter-krop) pnd [Ing] : 
magpatubo ng pananim kasama ng 
ibang pananim, karaniwan sa pagitan 
ng mga hanay. 

interdiction (in-ter-dfk-syon) png 
[ Ing] : interdiksiyon. 

in*t6r*dik*si-y6n png [Esp interdic¬ 
tion] : probisyon; pagbabawal: inter¬ 
diction. 

interdisciplinary (fn-ter-dfs-i-pli- 
na-ri) pnr [Ing] : hinggil sa ugnayan 
ng higit sa isang larang ng kaalaman. 

in-te-r6s png [Esp] 1 : a malasakit sa 
isang bagay, tao, o pangyayari b 
katangian ng isang bagay at iba pa 
'iia nakakukuha ng pansin c kahala- 
gahan ng isang usapin, paksa, at iba 
pa : interest, pakan 2 2 : hflig, paksa, 
asignatura, at iba pa na pinagkakaa- 
balahan ng isang tao : interest 3: 
tubo o pakinabang lalo na sa panana- 
lapi: interest 4: halaga na ipinapataw 
sa pagbabayad ng salaping hiniram 
Cf TUBO 2 : interest. 

in*te*re*s£n*t e pnr [Esp] : interesting. 

fn # te*r6st png [Ing] : interes. 

in*te*res*tfng pnr [Ing] : nakapupu- 
kaw ng pansin o atensiyon; kawili- 
wili : interesAnte. 

interface (fn-ter-feys) png [Ing] 1 : 
Pis isang rabaw na bumubuo ng 
hanggahang pinagtatagpuan ng da- 
lawang rehiyon 2 : isang pun to na 
pinangyayarihan ng inter-aksiyon 
ng dalawang sistema, proseso, asig¬ 
natura, at iba pa 3: Com isang apa- 
rato na ginagamit na koneksiyon ng 
dalawang piyesa ng kasangkapan 
upang magamit na magkasabay. 

interface (fn-ter-feys) pnd [Ing] 1: 
iugnay o idikit sa isa pang piyesa 2 : 
makisalamuha; makiugnay. 

interfere (in-ter-ffr) pnd [Ing] 1 : 

makialam o manghimasok; hadla- 
ngan ang proseso, palakad, pama- 
maraan, at iba pa 2 : maging sagabal 
3: magkabanggaan; magkabungguan. 

interference (in-ter-fe-rens) png 

[Ing] 1: panghihimasok; pakikialam : 
interperensiyA 2: ang paghina o 
pagkasira ng mga signal ng radyo 
dahil sa iba’t ibang sagabal na kara- 


niwang mula sa atmospera : inter¬ 
perensiyA. 

in-te-rfm png [Esp interim] : panaliong 
namamagitan. 

in*te-rim pnr [Ing] : pansamantala. 

in*te*rfm pnb \ samantala. 

interior (in-tfr-yor) png, pnr [Ing] : 
interyor. 

interjection (fn-ter-jek-syon) png 
[Ing] : padamdam. 

in*terkon*ti'nen*t6l, in*terkon*ti* 

n6n*tal pnr [Esp Ing intercontinental 0 : 
umuugnay o naglalakbay sa dalawa 
o higit pang kontinente : intercon¬ 
tinental. 

in*ter*k6s*tal pnr [Esp intercostal] : 
tumutukoy sa kalamnan, bahagi, o 
interval ng tadyang. 

in-ter-link pnd [Ing] : pagkawing- 
kawingin; pag-ugnayan-ugnayiry. 

interlock (fn-ter-lak) pnd [//zgji’pag- 
hugpong-hugpungin.; pagsudlong- 
sudlungin. 

intermarriage (fn-ter-me-reydz) png 
[Ing] : pag-aasawa ng magkakaibang 
lahi, lipi, o angkan. 

intermediary (m-ter-mf*dya-rf) png 
[Ing] : tao o bagay na najnamagitan 
o pumapagitna; tagapamagitan : in- 
termedyAryo. 

intermediate (fn-ter-mi-dyit) png 
[Ing] 1: bagay na panggitna : inter- 
medyo 2: Kem compound na nabuo 
sa isang reaksiyon at ginamit pa sa 
isang reaksiyon, lalo na sa proseso 
ng sintesis. 

intermediate (m*ter*rm«dyit) pnr 
[Ing] : pumapagitan sa dalawang 
bagay, panahon, pook, kaayusan, at 
at iba pa : intermedya. 

in*ter*m6d*ya pnr [Esp intermedia] : 
intermediate. 

in*t6rmed*y6r*yo png [Esp interme- 
cliario] : intermediary. 

in*ter # m6d*yo png [E$p intermedio] : 
intermediate Cf intermission 2 . 

intermezzo (in*ter-met*zo) png[Ing] 

1: Tro maikling palabas na isinisingit 
sa pagtatanghal ng dula o opera 2 : 
Mus maikling komposisyon para sa 
solong instrumento. 

intermission (in-ter-mx-syon) png 

[Ing\ : intermisyon. 

* 

in*termis-y6n png [Esp intermision] 
t: sandaling pagtigil o maikling pa¬ 
gitan : intermission 2: Tro sandaling 
pagtigil sa pagitan ng mga yugto ng 
dula, palabas, konsiyerto, at katulad : 


intermission 3: panahong hindi ak- 
tibo : intermission. 

intermittent (in*ter*mit-ent) pnr [Ing ]: 
patigil-tigil ngunit nagpapatuloy. 

nvtern png [Ing] : estudyante sa 
medisina na sumasailalim sa isang 
pagsasanay sa ospital at gumaganap 
bilang katuwang na doktor. 

in*t6r*nal pnr [Ing] : panloob o nasa 
loob : interno. 

internal-combustion engine (in ter- 

nal kom-bas-syon en-dym) png Mek 
[Ing] r^makina na may isa o higit 
pang mga cylinder na pinaggagana- 
pan ng proseso ng pagkasunog ng 
hangin at gasolina na lumilikha ng 
puwersa. 

in*ter*nas’yo*n£l pnr [Esp internatio¬ 
nal] 1: kinasasangkutan ng dalawa 
o higit pang bansa o ng mga mama- 
mayan nito; pandaigdig : interna¬ 
tional 2 : napagkasunduan o gina¬ 
gamit ng marami o lahat ng bansa : 
international 3: lumalagpas sa mga 
pambansang limitasyon o pananaw: 
international. 

in-ter-nas*yo*na*lfs*mo png [Esp in - 

ternacionalismo] : pagtataguyod ng 
pangkalahatang interes ng mga bansa: 
internationalism. 

international (fn-ter-na-syo-nal) pnr 
[Ing] : internasyonal. 

International Business Machines 
Corporation (in-ter-na-syo-nal bis- 
nes ma-shm kor-po-rey-syon) png 
[Ing] : naunang tagagawa ng com¬ 
puter sa America : IBM. 

International Court of Justice (fn- 

ter-na-syo-nal kort of jas-tis) png 
[Ing] : pangunahing ahensiyang 
panghukuman ng United Nations na 
itinatag noong 1945 upang pagpasi- 
yahan ang mga pagtatalo ng mga 
bansa. 

International Criminal Police Com¬ 
mission (in-ter-na-syo-nal krf-mi-nal 
po-lfs ko-mis-yon) png [Ing] : opisyal 
at internasyonal na ahensiya na na- 
ngangasiwa sa gawaing pampulis ng 
mga kasaping bansa : Interpol. 

International Date Line (fn-ter-na- 

4 ' 

syo-nal deyt layn) png [Ing] : linyang 
hilaga-timog na naglalandas sa Pacific 
Ocean, una nang isang araw sa sila- 
ngan nito ang petsa sa kanluran : 
Date Line. 

internationalism (fn-ter-na-syo-na-h- 
sem) png [Ing\ : internasyonalismo. 

International Labor Organization 

(fn-ter-na-syo-nal ley-bor or-ga-ni-se) T * 




International Monetary Fund 


377 


intimidasyon 


syon) png [Ing\ : ahensiya ng United 
Nations na may tungkuling paunla- 
rin ang kondisyon ng pagtatrabaho 

ng mga manggagawa sa buong mundo: 
ILO. 

International Monetary Fund (in- 

ter-na-syo-nal mo-ne-ta-ri fand) png 
[Ing] : organisasyong internasyonal 
na nagtataguyod ng matatag na pa- 
nanalapi ng lahat ng bansa at nanga- 
ngasiwa sa tinipong pondo na ipina- 
hihiram sa mga kasaping bansa 
upang mapunan ang kakulangan sa 
kanilang mga bayarin : IMF. 

International Phonetic Alphabet 

(fn-ter-na-syo-nal fo-ne-tik al-fa-bet) 
png [Ing ] : set ng mga simbolong 
ponetiko na inilaan sa internasyonal 
na gamit, binuo noong ika-19 siglo 
upang magkaroon ng eksakto at 
nauunawaang tumbasan sa tunog at 
simbolo sa isang wika : IPA. 

International Rice Research Insti¬ 
tute (fn-ter-na-syo-nal rays rf-serts 
fns-ti-tyut) png [Ing] : pandaigdigan 
surian ng saliksik sa palay : IRRI. 

international standard book num¬ 
ber (fn-ter-na-syo-nal is-tan-dard buk 
nam-ber) png [Ing] : ang sampung 
digit na bflang, itinatakda sa bawat 
aklat bago ang paglalathala, at batay 
ang mga numero sa wika, tagalathala, 
at pook na pinagmulan ng aklat : 

ISBN. 

International Telecommunication 

Union (fn-ter-na-syo-nal te-le-ko- 
myu • ni • key-syon yu-nyon) png [Ing]: 
samahan na may layuning magtagu- 
yod ng pagtutulungang pandaigdig " 
sa paggamit at pagpapaunlad ng 
telekomunikasyon : ITU. 

internecine (fn-ter-nf-sin) pnr [Ing] 

1: mabagsik sa isa’t isa 2: tumutu- 
koy sa tunggalian sa loob ng isang 
pangkat. 

in - ter*n6t png [Ing] : internasyonal 
na network na pang-computer at nag- 
uugnay sa mga indibidwal, institusyon, 
ahensiya, industriya, at .iba pa. 

in*t6r*nist png [Ing] : doktor na da- 
lubhasa sa panggagamot sa panloob 
na mga organ ng tao. 

in*t6rno pnr [Esp] : internal; panloob. 

in*ter # n6d*yo png [Esp internodio] : 
pagitan ng mga buko ng halaman. 

in-te*ro*gas*y6n png [Esp interroga¬ 
tion] : pagtatanong o pag-uusisa, lalo 

na ang may layuning makakuha ng 

mga impormasyong personal o lihfm : 

INTERROGATION. 


in*te-ro*ga*trbo pnr [Esp interroga- 
tivo] : patanong o tila tanong : inter¬ 
rogative. 

interplay (fn-ter-pley) png [Ing] : 
pagtugon sa isa’t isa; gantfhan. 

interplay (fn-ter-pley) pnd [Ing] : 
impluwensiyahan ang isa’t isa. 

In*ter*p6l, daglat [Ing] : International 
Criminal Police Commission. 

in*ter*po*las*y6n png [Esp interpola¬ 
tion] 1: pagbabago sa isang teksto sa 
pam^magitan ng pagsisingit ng mga 
dagdag na bahagi nang palihim o 
walang pahintulot : interpolation 
2: pagbulalas sa gitna ng pag-uusap : 
interpolation. 

interpolate (in-ter-po-leyt) pnd [Ing] 

1: baguhin ang isang teksto sa pama- 


magitan ng pagsisingit ng mga dagdag 
na bahagi nang palihfm o walang 
pahintulot 2 : sumingit sa isang 
usapan. 

interpolation (in-ter-po-ley-syon) png 
[Ing] : interpolasyon. 

m # terpr6t pnd [Ing] 1 : ipaliwanag o 
linawin ang kahulugan 2 : unawain 
ang isang bagay sa paraang natatangi 
3: gawin ang tungkulin ng isang taga- 
pagpaliwanag - pnd mag-in*ter 

pr6t, i-in*terpr6t. 

in-t6r*pre*tas-y6n png [Esp interpre¬ 
tation] 1 : pagpapakahulugan o pag- 
papaliwanag : interpretation 2 : pag- 
unawa sa isang natatanging pamama- 

raan : interpretation. 

interpretation (in-ter-pre-tey-syon) 
png [Ing] : interpretasyon. 

»V* * 

in*t6r*pre*te png [Esp] : interpreter; 
tagapagsalin. 

in*t6r*pre*t6r/?ng [Ing] : tao na pasa- 
litang nagsasalin ng isang pahayag, 
talumpati, at iba pa : interprets. 

interregnum (fn-ter-reg-num) png 

[Ing] 1: panahon sa pagitan ng pag- 
papalit ng pamahalaan, rehimen, o 
pinuno 2 : pagtigil; patlang. 

interrogation (fn-te-ro-gey-syon) png 

[Ing] : interogasyon. 

interrogative (fn-te-ro-ga-tfv) pnr 

[Ing] : interogatibo. 

interrogative sentence (fn-ter-o ga- 

tfv sen-tens) png Gra [Ing] : pangu- 
ngusap na patanong. 

interrogatory (m-te-ro-ga-to-ri) png 
[Ing] 1 : pormal na listahan ng mga 
tanong 2: Bat katanungan na ini- 
handa para sa akusado. 

interrogatory (fn-te-ro-ga-tor-i) pnr 
[Ing] : nagtatanong; nagpapahiwatig 


ng pagsisiyasat. 

intersection (fn-ter-sek-syon) png 
f Ing] : interseksiyon. 

in-ters6k*si*yon png [Esp intersection ] 
1: sabang : intersection 2: Mat linya 
o punto na tagpuan ng mga linya o 
plane : intersection. 

in*ter # se*s6r png [Esp intercesor] : 
intercessor. 

m-terses-y6n png [Esp iniercesion] : 
pagiging tagapamagitan : inter¬ 
cession. 

* « 

intertextuality (fn-ter-teks-tu-wa-li-tf) 
png [Ing] : ugnayan ng mga teksto, 
lalo na ang panitikan. 

in*te-rup-si-y6n png [Esp interruption] 

1: pag-abala; paggambala 2: pagsa- 
bad 3: paghinto. 

in*terv6l png [Ing] 1: panahon o pu- 
wang na pumapagitan Cf intermezzo, 
intermisyon : interbalo 2: sandaling 
hinto o pagtigil, lalo na sa mga pag- 
tatanghal : interbalo 3: Mus ang 
pagkakaiba sa tono ng dalawang 

tunog : INTERBALO. 

in # t6r*val pnr [Ing] : pagitan : inter¬ 
balo. 

% 

intervention (fn-ter-ven-syon) png 
[Ing] : interbensiyon. 

in-t6r-ver-te-bral pnr Ana [Esp] : 
nasa pagitan ng vertebrate. 

interview (fn-ter-vyu) png f Ing] : 
fnterbiyu. 

interviewer (fn-ter-vyu-wer) png [Ing] : 
tao na nag-iinterbiyu. 

in*ter*y6r png pnr [Esp interior] : pan¬ 
loob; sa loob o nasa loob : interior. 

i n*teS’ti a n£l pnr Ana [Esp Ing] : tumu- 
tukoy sa bituka; pambituka. 

intestine (fn-tes-tfn) png[Ing]: bituka. 

in*ti png: paglakad nang nakakiling - 

pnd u-min-ti, idn-tf. 

in*ti*fd-da png [IngAra] : nagsimula 
noong 1987, isang kilusan ng pag- 
aalsang Palestino sa West Bank at 
Gaza Strip na okupado ng mga Isra- 
elita. 

in*ti*h4 png[Tau] : katapusan; wakas. 

intimacy (fn-ti-ma-sf) png [Ing] : pag- 
kamalapit; pagpapalagayan ng loob. 

m*ti*m6yt pnr [Ing intimate] 1: may 
malapft na ugnayan o pamilyaridad : 
matalik 2 : pribado at personal 3: 
may relasyong sexual 4: detalyado; 
masinsinan. 

fn*ti*mi*das*y6n png [Esp intimidation]: 
pananakot. 







mtindi 


378 


inversion 


in-tin-dll png [Esp e-n tender] I: pag- 
unawa o pagkakaunawa sa isang tao, 
bagay, opinyon, at iba pa 2 : pag- 
aaruga sa isang tao o bagay - pud 

iivtin-di-hm, u-mm-tin-df, i*pa-in- 
tin-df. 

in*ti*y6*ro png [Esp intierro] : varyant 

ng entiyero. 

in*t6 pnb [Ilk] : kailan. 

in*t6d png : pag-iwas sa isang bagay 
sa pamamagitan ng biglaang pagta- 
gilid upang hincli tamaan. 

intonation (in-to-ney-syon) png [ Ing] 
1: Mas paraan ng pagkontrol ng tinig, 
lalo sa pahimig na awit: entonasyon 
2 : paraan ng pagsasalita, kaugnay 
ng pagbaba at pagtaas ng tinig : 

ENTONASYON. 


in*t6*no pnb [Ilk] : saka. 

in-tos png [Bik] : alak na gawa sa katas 
ng tubo Cf basi. 

in t6*to pnb [Lat] : sa lahat; sa kabuuan. 

intramural (in-tra-myu-ral) pm [Ing] 
1: nilalahukan ng mga kinatawang 
nagmula sa iisang paaralan, hal pa- 
larong intramural 2 : matatagpuan 
o ginagawa sa pook na naliligid ng 
mga pader o dingding^ 

In-tra-mu-ros png [Esp] : ang unang 
siyudad ng Maynila na ligid ng pader 
o moog, at sentro ng kolonyalismong 
Espanyol sa Filipinas. 

in*tran*si"ti"bo pnr Gra [Esp intransi¬ 
tive)] : pandiwaring katawanin; tumu- 
tukoy sa mga pandiwa na hindi na- 
ngangailangan ng tuwirang-layon, 
naipahiwatig man o hindi : intran¬ 
sitive. 


intransitive (in-tan-si-tiv) pnr Gra 
[Ing] : intransitibo. 

intransitive verb (in• tran• si• tiv verb) 
png Gra [Ing] : pandiwang katawanin. 

in'tr6s*pe*ra B ble pnr [Esp 
rable] : hindi maililipat. 

intrauterine (m-tra-yu-ter-in) pnr 
[Ing] : sa loob ng uterus. 

intra-uterine device (in-trayu-te-rin 
de-vays) png [Ing] : instrumentong 
kontraseptibo na inilalagay sa uterus : 

IUD. 



Intravenous (m-tra-vunus) pnr [Ing] i 
hinggil sa loob ng ugat o mga ugat. 

in # t ruga png [Esp] 1 : pakana o lihim 
na paninirang-puri sa kapuwa : in¬ 
trigue, pungka 2: anumang nakapu- 
pukaw ng in teres patungkol sa nai- 
iba o pambihirang sitwasyon Cfrsisms: 
intrigue, pungka - pnd mang-iri'trf* 
ga, in-tri-g6-hin. 


intrigue (fn-trig) png pnd [Ing] : intriga. 

intrinsic (in-trin-sik) pnr [Ing] : likas; 

katutubo. 

■ 

livtro png Rolling] : pinaikling anyo 

ng introduksiyon. 

in-tro- pnl [Ing] : patungo sa loob. 

* 

introduction (m-tro-dak-syon) png 
[Ing] : introduksiyon. 

m*tro*duk*si*y6n png [Esp introduccion] 
1 : pagpapakilala : introduction 2 : 
panimula : introduction 3: Mus ang 
pangunang bahagi ng piyesa sa musika 
na karaniwang naiiba sa pangunahing 
bahagi : introduction 4: Lit pani- 
mulang pagtalakay sa isang paksa : 
introduction. 

introspection (fn-tros-pek-syon) png 
[Ing] : introspeksiyon. 

in*tros # pek-si*y6n png [Esp introspec- 

cion] : pagsuri o pag-arok sa isip o 
damdamin; pagmumuni : intros?- 

PECTION. 

{n*tro-v6rt png Sik [Ing] : tao.na pi- 
nangingibabawan ng pagtutuon sa 
sariling pag-iisip at pakiramdam. 

in*tru*der pnr [Ing intrude+er] : tao 
na mapanghimasok. 

in-truM-do pnr [Esp instruido] : tinu- 
ruan; sinanay. 

in*trus-y6n png [Esp intrusion] : paki- 
kialam. 

In*tsik png Kol : Tsino. 

intuition (fn-tu-wi-syon) png [Ing] : 

• intuwisyon. 

in'tu‘sin*sal png Ana [Esp] : makinis 
na litid at tissue na sumasalalay sa 
maliit na bituka. ; 

in*tu*wis-y6n png [Esp intuicion ] 1: 
tuwirang pagkamalay sa katotohanan 
nang hindi umaasa sa anumang kat- 
wiran : intljition 2 : katotohanan na 
namalayan sa ganitong paraan Cf 

KUTOB : INTUITION. 

i a nu a do png [Ilk] : siga. 

inulin (ay-nu-lm) png Kem [Ing] : 
polysaccharide na puti, walang lasa, 
hindi nadudurog, at nagaganap ka- 
raniwan sa starch ng halaman at iba 
pang bungang-ugat ng halaman. 

i*nu*man png [inom+an] 1: gamit sa 
pag-inom, gaya ng baso, tasa, at iba 
pa 2 : pagtitipon para uminom ng 
alak. 

i*nu*min png [inom+in] 1 : likidong 
nakapapawi ng uhaw at hindi naka- 
lalasing C/pAmpalamig, pAmpaimt 2: 
anumang uri ng tinimplang katas ng 
bungangkahoy o pampalasa 3: alak 
at ang mga kauri nito. 


i*nu*mm png [inom+in] i tubig. 

i• nu■ nan png [ in+unan] : sinapupunan. 

i-nun-6-nan png [5^] : paksiw. 

t*nu-pas png Bot : tuyong dahon ng 
tubo. 

in utero (in yu-te-ro) pnb [Lat] : nasa 
loob ng sinapupunan; hindi isini- 
silang. 

hnu'til pnr [Esp] : walang katuturan; 
walang kabuluhan; walang silbi. 

i-nu-wak png : mantilya na maikli at 
kulay itim. 

i*nu*way png Bot : uri ng tubo na ma- 
haba at mataas. 

i*nu*wid png : puntiiya. 

in vacuo (in vak-yu-ow) pnb [Lat] : 
nasa loob ng weko o vacuum. 

invade (in-veyd) pnd [Ing] : sakupin; 
salakayin. 

invader (in-vey-der) png [Ing] : ma- 
nanakop; manlulupig : imbasor. 

in a v6 # lid png, pnr [Ing] : imbalido. 

invalidation (in-va-li-dey-syon) png 
[Ing] : imbalidasyon. 

invalidity (in-va-ludi-ti) png [Ing] 1 : 
kakulangan ng pagkabalido 2 : kahi- 
naan ng katawan. 

invariability (in-var-ya-vi-li-ti) png 
[Ing] : pananatili ng katayuan; kala- 
gayan ng hindi nagbabago : imbarya- 

biudad. 

invariable (in-var-ya-bol) pnr [Ing] : 
hindi nababago; hindi nagbabago : 
imbaryable. 

invation (in-vey-syon) png [Ing] : 
pagsalakay; pagsakop : imbasyon. 

invective (in-vek-tiv) png [Ing] 1: 
pagbigkas nang marahas na pagtutol 
2: pag-akusa; pagbintang 3: mapang- 
hamak na salita o mapanlait na pa- 
hayag : imbektiba. 

in-v6nt pnd [Ing] : mag-imbento; 
gumawa ng imbensiyon. 

invention (in-ven-syon) png [Ing] : 
imbensiyon; imbento. 

in*v6n*tor png [Ing] : imbentor. 

inventory (in-ven-to-ri) png [Ing] : 
imbentaryo. 

inverse (in-vers) png Mat [Ing] : ele¬ 
ment na kapag isinanib sa isang hatag 
na element sa isang operasyon ay 
lumilikha ng element na identidad 
sa nasabing operasyon : imberso. 

inverse (in-vers) pnr [/ng] : baligtad 
ang posisyon, ay os, o relasyon : im¬ 
berso. 

inversion (in-ver-syon) png [/ng] : 







invert 


379 



imbersiyon 


in*v6rt pnd [Ing] : baligtarin ang po- 
sisyon, ayos, o relasyon. 

invertebrate (in-ver-d-breyt) png Zoo 

[ In g] • hayop na waiang gulugod : 

IMBERTEBRADO. 

iryv6st pnd [Ing] 1 : gamitin ang sa- 

lapi upang tumubo; raamuhunan 2 : 

magpunyagi; mag-ukol ng panahon 

sa isang gawain alang-alang sa isang 

layunin 3: gamitin ang salapi sa 

pagbili ng anumang mapakikinaba- 

ngan 4: bigyan ng autoridad, kapang- 

yarihan, ranggo, at iba pa ang isang 

tao o bagay - pnd mag-in*v4st, i* 
in*v6st. 

investigate (in-ves-d-geyt) pnd [Ing]: 
siyasatin. 

investigation (in-ves-ti-gey-syon) bng 

[Ing] : pagsisiyasat. 
investigator (in-ves-ti-gey-tor) png 

[Ing] : imbestigador. 

investiture (in-ves-ti-tyur) png [Ing] : 
formal na paggagawad ng karanga- 
lan, autoridad, o ranggo sa isang 
tao : IMBESTIDURA. 

in-v6st-ment png [ Ing] 1 : pamumu- 

hunan 2 : salaping inilaan sa pamu- 

muhunan 3: ari-ariang pinamuhunan 
ng salapi. 

i n • v6s ■ tor png [ Ing] : mamumuhunan; 
kapitalista. 


invisible (in-vf-si-bol) pnr [ Ing ]: hindi 
nakikita Cf tagabulag : imbisible. 

invitation (fn-vi-tey-syon) png [Ing] : 
paanyaya. 

invite (in-vayt) pnd [Ing] : imbitahin; 
anyayahan. 

in Vit-ro p n b Bio [Lat] : nasa loob ng 
kahgirang artipisyal, tulad ng lalag- 
yan sa labas ng buhay na organismo. 

invocation (ih-vo-key-syon) png [Ing ]: 
imbokasyon. 

invoice (rn-voys) png [Ing] : listahan 
ng mga kalakal na ipinadala, o mga 
serbisyong ginawa, at' katumbas na 
halaga o bayarin. 

invoke (in-vowk) pnd [Ing] 1: mana- 
wagan nang may marubdob na pag- 
nanais 2 : umapela, karaniwan para 
sa kumpirmasyon 3: manalangin, 
karaniwan sa diyos, musa, at katulad 
4: magpetisyon o humingi ng tulong. 

involute (m-vol-yiit) png 1: Botnaka- 
rolyong paloob mula sa dulo, kara- 
niwang ukol sa dahon 2: masalimuot 
3: paikid-ikid ang kulot. 

involution (in-vo-lu-syon) png [Ing] 

1: pagkakasangkot 2: pagkakabuhol- 


buhol 3: pagkamasalimuot 4: Bot 
3 - ang pagtiklop nang kusa, karaniwan 
sa dahon 5: Mat pagtataas ng isang 
■ )0 kantidad sa anumang power. 

: involve (in-volv) pnd [Ing] 1: sumali, 

makilahok, o maging bahagi sa ka- 

ranasan o epekto ng isang sitwasyon, 

!: pagsasanay, at iba pa 2: kailanganin 

1 3: gawing masalimuot ang anyo o 

t kalagayan 4: isangkot, gaya sa kasa- 
^ lanan o krimen. 

- involvement (in-volv-ment) png [Ing] 

1 : pakikibahagi sa isang gawain 2: 

r pagkakasangkot. 

• invulnerable (in-vul-ne-ra-ble, in- 

vul-ne-ra-bol) pnr [Esplng] : 1: hindi 
; nasusugatan, nasasaktan, o napipin- 
sala 2 : hindi tinatablan ng anumang 
r pag-atake : invulnerable. 

Tn-ya pnh [Mag] ; ito. 

in*y6n png [ Iva] : sakft. 

in*y6 pnh \ nasa kaukulang paari at 
maramihan, kumakatawan sa mga 
tao na kinakausap. 

iodine (a-yo-din, a-yo-dayn) png Kern 
[Ing] : element na halogen at hindi 

metaliko (atomic number 55, sym¬ 
bol I). 

* 

iodization (a-yo-di-sey-syon) png [Ing] : 
paglalagay ng iodine. 

iodize (a-yo-dayz) pnd [Ing] : gamutin ; 
o lagyan ng iodine. 

ion (a-yon) png Kem [Ing] : atom o : 

pangkat nito na may kargang elektri- 

sidad at nabuo dahil sa pagkawala o 

pagdaragdag ng isa o higit pang 1 
elektron. S 

-ion (on) pnl [Ing] : pambuo ngpang- 

ngalan na nagpapahiwatig ng pandi- 1 

waringaksiyon, /ta/excision, at resulta 

ng isang kalagayan o produkto, hal 
vexation, concoction. i« 

Ionia (a-yo-ni-ya) pngHeo [Ing] : sina- i‘ 
unang rehiyon sa kanluraning bay- j. 

bayin ng Asia Minor at nasa kalapit 
na mga pulo sa Aegean. 

Ionian Sea (a-yon-yan si) png [Ing] : < 

Dagat Ionian. j 

Ionic (a-yo-nik) pnr [Ing] 1 : hinggil * I 

sa estilo ng arkitekturang Griyego i 

na may mga kolumn at may hugis na l 

nirolyong manuskrito o rolyo sa ^ 

tuktok 2 : nahihinggil sa sinaunang ( 

diyalektong Griyego na ginagamit f-r 

sa Ionia 3: nahihinggil sa tao ng T 

Ionia. 

n 

ionization (a-yo• ni• zey• syon) png [Ing] : k 
proseso ng pagiikha ng mga ion bp 
bilang resulta ng paglusaw, init, rad- ( 
yasyon, at iba pa. cV 


ipil-ipil 

* ot ioniz e (a-yo-nayz) pnd [Ing] : iyoni- 
m sahin. 

. •yo-nos-fir) png [Ing ]: 

rehiyon sa atmospera sa pagitan ng 

h, stratosphere at exosphere, binubuo 

a- ng mga ion, at lumalawig sa halos 
a, 1,000 km sa rabaw ng lupa, 

q ‘ ior (i-yfr) pnl [Ing] : pambuo ng 

a _ pang-uring naghahambing, hal senior; 

ulterior, at naglalarawan ng gawain 
o tungkulin, hal warrior, savior. 

i. iota 1 (*'Y 6 ' ta ) png Ung] 1: panlimang 

Utik ng alpabetong Griyego 2: pina- 
kamaliit na posibleng halaga. 

[: daglat (ay-ow-yu) png [Ing] : “I 

y° u ^ dokumentong nilagdaan 
y bilang pagkilala sa bayarin ng isang 
^ nangutang. 

-ious (i-yus, us) pnl [Ing] : pambuo 

ng pang-uring nangangahulugan na 

lsinasalarawan ng” at “pinupuno 

t kadalasang nakiki bagay sa 

l pangngalang nagtatapos sa don, hal 
cautious, curious. 

i IPA, daglat (ay-pf-ey) [Ing] : Interna¬ 
tional Phonetic Alphabet. 

i-psi png : balat ng palay : hapa. 

f-pa pnd mang-f-pa, i-p^-hin [Seb] : 
pukawin ang gana at katakawan. 

l-pa-gl pngi Engongot. 

i-pa-i'p png [ST] : pagsasama-sama ng 
napakalaking pulutong ng mga tao. 

i-pa-muk-ha pnr ( ipa+mukha ] : patu- 
nayan nang harap-harapan. 

i’P^ng pndU'ml'p&nq, H-pSng, i-pa- 

ng^n [Bik] : umupo sa magkabilang 
dulo. ° 

i'pang-yang png [Ifu] : tila kastilyong 
estruktura na ginagamit na kuta o 
bahayan. 

i*pa*pa-ro png Zoo ; uri ng paruparo. 

1- pSs png Zoo [SI] : ipis. 

i*p£’kak'w£-na png Bot [Esp ipeca- 
cuana] : ugat ng palumpong na gi- 

nagamit na pampasuka, pampalura, 
o pampurga. 

Iphigenia (if-f-dyi-na-ya) png Mit 
[Ing]: babaeng anak ni Agamemnon, 
inialay ng sariling ama kay Artemis 
bilang sakripisyo upang makatuloy 
ang mga sasakyang dagat ng mga 
Griyego patungong Troya. 

i-pil png Bot [Bik HU Iba Mag Seb Tag 
War] : punongkahoy (Intsia bijuga) 
na tumataas nang 20-45 m at Iuma- 
lapad nang 150-180 sm. 

i*pil-i-pil png Bot : punongkahoy 
( Leucaena glauca) na tumataas nang 

2- 6 m at karaniwang ginagamit na 









ipin 


380 


irebokable 


panggatong : agho, kabahero, karis- 

KIS, KUMKUMPITIS, LOYLOY, SANTA ELENA. 

f*pin png \ varyant ng ngipin. 

bping png [Pan] : bigas na giniling, 
minoldeng pakuwadrado o pabilog, 
pinasingawan, at ibinilad sa araw.. 

bp ip png : bawat isa sa dalawang 
hitang pang-unahan ng hayop. 

i-pir /rodmag-bplr, u-mi-pir, hpbrfr 

[ST] 1 : bawasan 2: magtago dahil 
sa kahihiyan. 

s 

bpis png Zoo : kulisap (family Blattidae) 
na may pakpak, manipis ang katawan, 
at may dalawang mahahabang sungot: 

BANGKA, IPAS, KAKABA, KUKARATSA, JOINTS, 
SIPET, UK-OK. 

bpis/mdmag-bpis, bpbsin, bpang- 
bpis, i-bpis Is [Seb] isalin 2: [Bik] 
pigain sa pamamagitan ng mga da- 
liri. 

bpit png 1 : [Ilk Mag Tag] paglalapat 
hang mariin ng dalawang panig sa 
isang bagay 2: pagkakalagay sa isang 
masikip na pook o sitwasyon 3: klip 
sabuhok -pnd ma-bpit, mag-bpit, 

mangbpit, bpbtin, bpang-bpit. 

bpo png Rot [HU Seb Tag] : punongka- 
hoy ( Antiaris toxicaria) na tumataas 
nang 20 m at may makapal na balat 
at puno na pinagkukunan ng hibla 
sa paggawa ng tela at lubid : ditA, 
dAlit 1 , manAnaw, pupo, salogon. 

bpo pnr[Bik] : kailangan; nangangai- 
langan. 

i-pod png : pag-usad nang kaunti 
mula sa kinauupuan : dagison - pnd 

u*mbpod, id-pod. 

i*pok*ris*ya png [Esp hipocricia ] : 

pagtatakda ng huwarang pangmoral 
na hindi nasusunod ng sarili; pagpa- 
panggap : hypocricy, patumapAt. 

i*p6*kri*td pnr [Esp hipocrita] : ma- 
pagpanggap; mapagkunwa, i*p6k* 
rht6 kung lalaki: balubalo, hypocrite, 
sulpanAk. 

bp6l pnd mag-i*p6l, u*mi*p6l [ST] 
1 : mag-ampon 2 : magtanggol. 

ipomoea (bpo-mbya) pngBot [Ing] : 
anumang halamang (genus Ipomoea) 
pumupulupot at may hugis trumpe- 
tang bulaklak, tulad ng kamote. 

bpon png 1 : [Bik Seb Tag] pagpipisan 
o pagtutumpok ng anumang bagay 
sa iisang pook; pagsasama-sama ng 
mga bagay na hiwa-hiwalay 2 : pag- 
tatago ng salapi var impon - pnd 
mag-bpon, bpu-nin. 

bpot png [Bik HU Tag] : munting tae, 
lalo ng ibon o manok : pugsit. 


i*p6*te*k6 png [Esp hipoteca] : sangla. 

bpO'te-nu*sa png [Esp hipotenusa] : 
hypotenuse. 

bp6*te*sfs png [Esp hipotesis] : hypo¬ 
thesis. 

i-po*t6*tbk6 png [Esp hipotetico] : hy¬ 
pothetical. 

i*p6y pnr [War] : maikli. 

ipse dixit (fp-sidfk-sit) png[Lat] : “siya 
mismo ang nagsabi”; testamentong 
dogmatiko na kumikilala sa autori- 
dad ng tagapagsalita. 

ipso facto (ip-so fak-to) pnb [Lat] : 
sa mismong katotohanan o kilos na 
ginawa. 

i-pu-bpo png : hanging paikot at pataas 
ang direksiyon at tumatangay ng mga 
bagay na dinaraanan nito. 

bpul png Med [Tau] : ketong. 

I* pilS png [Ilk] : bun tot 1 . 

/ * 

bpus /mdmag-bpus, i-pu-sin [ST] : 

magluto. 

% 

i'pu’tik png [Kan] : madmad. 

IQ, daglat (ay*kyu) png [Ing] : intel¬ 
ligence quotient. 

ir- pnl [Ing] : pambuo ng pang-uring 
nagsisimula sa titik rat nangangahu- 
lugan na hindi, hal irreducible 2 : 
pambuo ng pangngalan o pang-uring 
nagsisimula sa titik rat nagsasaad ng 
negatibong diin, hal irregular. 

Ir, symbol (ay-ar) Kem [Ing\ : iridium. 

bra pnr : handa; laan. 

IRA, daglat (ay*ar-ey) [Ing] : Irish 
Republican Army. 

i-ra-dat png [Tau] : nais, hangad, o 
lunggati, karaniwang hinggil sa reli- 
hiyon. 

br6d a yas‘y6n png [Esp irradiacion] : 
proseso ng paglukob sa pamamagitan 
ng radyasyon, lalo na ang proseso 
ng paglalantad ng pagkain sa sinag 
na pumupuksa sa maliliit na orga- 
nismo : irradiation. 

br6g png [Seb] : sandals 

brag-brag png [Seb] 1: sopa 2: lounge. 

br^-go png Mit [Bik] : malaking sawa 
ngunit hindi makamandag, may lakas 
na katumbas ng tatlong ahas, at ma- 
dalas magpanggap na isang babaeng 
may magandang tinig. 

i-rd-ir png [Ilk] : pagaspas ng dahon 
kapag humahangin. 

bra I png [Kap Tag] 1: paglaganap o 
pagpapalaganap ng bagay, gawi, o 
pangyayari : Akor, latAw, luntAd, 
lutAw 2: katunayan 3: kasalukuyang 
kalakaran o gamit 4: pagpapatupad 


sa isang kautusan o batas -pnd mag* 
pa-bral, pa*i*r^*lin, i*pa*i*ral. 

bram-bram pnr [Bik] : dahan-dahan 
ounti-unti. 

br6n png [Ing] : isa sa mga bansa sa 
timog kanlurang Asia. 

i*ra*n£ png [Ilk] : pangyayari. 

brap png [Kap Tag] : tingin na galit, 
mapangutya, o malungkot : bolAn- 

DANG, KULIREP, KUSILAP, LIOD, LIPARO, 

lipukpok, suljraw - pnd mang-brap, 
i-r^*pa n. 

Iraq (i-rak) png [Ing] : isa sa bansa sa 
timog kanlurang Asia. 

Iraqui (i-ra-ki) png [Ing] 1: katutubo 
sa Iraq 2s ang wika nila. 

i*ra*rS pnr [Bik] : mapangutya; mapa- 
nukso. 

» 

bras png : paggawa ng asin - pnd 

mag-bras, hr£*sin. 

i*r£s png [War] : pagkabalisa. 

bra-sbble pnr [Esp irascible]: madaling 
uminit ang ulo; magagalitin : irras- 

CIBLE. 

i*r^s*yo*n4l pnr [Esp irracional] 1: 
hindi makatwiran : irrational 2: 
walang kakayahan o pinagkaitan ng 
katwiran : irrational 3: Mat hindi 
kayang ipahiwatig bilang isang tiyak 
na numero : irrational. 

i*r£s*yo*na*lbd£d png [Esp irraciona- 
lidad] : pagiging irasyonal: irratio¬ 
nality. 

i* raw png Zoo [Kap Tag] : tandang na 
may magkahalong kulay itim at puting 
balahibo. 

i*r6w png [Bik] : tao na duling. 

i*r6y pnb : pabalik-balik. 

brtbya png [Iva] 1: bundok-bulkan 
sa.hilaga ng Batanes 2 : ilaya. 

br«bya png 1: isa sa mga pangkating 
etniko ng Mangyan na matatagpuan 
sa dulong hilaga ng Mindoro 2: ba- 
yan sa Batanes 3: isa sa mga wika ng 
mga Gaddang. 

hrfbya png [Iva] : bundok. 

br6y-l-r6y pnd mag-br£y-i*r£y, u* 
mbr6y-i*r^y [ST] : maglakad pabalik- 
balik sa bayan. 

br6 pnh : varyant ng iri. 

bre*be*r6n*te pnr [Esp irreverente] : 
walang pakundangan; walang galang: 

IRREVERENT. 

* 

bre*bo*kci*ble pnr [Esp irrevocable] 1: 
hindi na mababago o mababawi : 
irrevocable 2: hindi maaaring pawa- 
lang-bisa : irrevocable. 





















iregular 


br6 a gu a l3r pnr [Esp irregular] 1 : luma- 
labag sa batas 2: tiwali; hindi normal: 
irregular 3: hindi pantay; liko-liko: 

IRREGULAR. 


Te*gu*la*ri*d6d png [Esp irregular 

dad] : pagiging iregular : irregula 
rity. 


hrek png 1 : [Ilk] pinawa 2: [Mrw] 
kilik. 


Ireland (ayr-land) pngHeo [Ing\ : ma- 
laking pulo sa kanlurang bahagi ng 
Great Britain : Irlanda. 


i"re*sis*tl‘bie pnr [Esp irresistible] : 
irresistible. 


i a res a pon a sd a ble pnr [Esp irresponsa- 
ble] 1 : tumutukoy sa sinabi, ginawa, 
o anumang bagay na hindi pinana- 
nagutan o walang pagsasaalang-alang 
sa kapuwa 2 : walang kakayahan o 
hindi kalipikado para sa responsa- 

bilidad : irresponsible. 


fr-gat png [ War] : landi. 


i-rf png t: pagpipilit na matae o mapa- 
nganak : bum-A, dages, eddet, undo - 

pnd u-mi-ri, i a brf. 


i*rf pnh : ito var ire. 


iridium (i-ri-di-yum) png Kent f Ing] : 
element na matigas at pinilakang- 
puti (atomic number 77, symbol Ir). 


iridology (bri-dodo-dyi) png Med 

[Ing] : pagtukoy ng sakit sa pama- 
magitan ng pagsusuri sa balintataw 


ng mata 


l*rf*ga png : lungsod sa Camarines 
Sur. 


bri a g6*do pnr [Esp irrigado] : pinatu- 
bigang lupa na tataniman : irrigated. 


381 


irevocable 


likod ng cornea ng mata, at may 

pabilog na puwang sa gitna 2: Bot 

halaman (family Iridaceae) na tila 

daino, karaniwang may hugis tubong 

ugat, at hugis espada ang dahon at 
bulaklak. 


plantsa 1 . 


Iron Age (a-yorn eydz) png f Ing] : 
sinaunang panahon na nagsimula 
sa paggamit ng mga sandata at ka- 
sangkapan na gawa sa bakal. 


i-rfs png [Bik] : gilid ng katawan. 


Iris (ay-ris) pngMit [Ing] : diyosa ng 
bahaghari na gumanap bilang taga- 
hatid ng mensahe sa mga diyos. 


brfs pnb : palihim. 


Irish (ay-ris) pnr [Ing] : hinggil sa 
Irela'nd at sa wika nito. 


Iron Curtain (a-yorn ker-teyn) png 
[Ing] : hadlang sa pagkakaunawaan 
at palitang impormasyon at idea du- 
lot ng hidwaang pang-ideolohiya, 
pampolitika, at pangmilitar ng isang 
bansa sa ibang bansa, karaniwang 
tumutukoy noon sa Unyong Sobyet: 

Kortinang Bakal. 


Irish Republican Army (ay-ris ri- 

pab-li-kan ar-mi) [Ing] : sangay-mili- 
tar ng Sinn Fein na binuo sa loob ng 
mga taong 1916-21, upang igiit ang 
kasarinlan mula sa Britain, at nilala- 


i*r6ng png [War] : varyant ng ilong. 


i-r6ng \ pnd mag-i-rumgan, ma-ki 
pag-i*r6ng : magkuwentuhan. 


yon ang pagkakaisa ng Republic of 
Ireland at Northern Ireland. 


br6*ni*k6 pnr [Esp ironico] : gumaga- 
mit o may anyo ng parikala. 


bro-m-ya png [Esp ironxa] : parikala. 


Tit pnb: matir 
Cf TILI : IKKIS 

tAgaw. 


iron ware (a-yorn weyr) png [Ing] : 
kasangkapan o garni t na gawa sa bakal 


i-ri't6*ble pnr [Esp irritable] : maga- 
galitin; madaling mag-init ang ulo. 


irony (ay-ro-ni) png [Ing] : parikala. 


brop png Zoo [Mrw] : palos. 


i-ri-tas-y6n png [Esp irritacion] 1: 
pagkagalit; pagkainis; pagkayamot 
2: pangangati o pamumula ng balat. 


f*ros png [Mrw] : puksa. 


ros/^ndmag-bros, i*ru a sin, u a mbros 

[57] : tiisin o kayanin ang mahirap 
na gawain. 


• • 


maga ng ms 


png Med [Ing] : pama- br6y png [War] : ina. 


Ir a l4n*da png [Esp] : Ireland. 


pnr [ST] 
o paghahanap ng isang bagay. 


irradiate (i-rey-di-yeyt) pnd [Ing] 1 : 

lukubin ng radyasyon 2: bigyang 
liwanag ang isang bagay. 


ir a lfp png [57] : varyant ng idlip. 


irradiation (i-rey-di-yey-syon) png 
[Ing] : iradyasyon. 


i a r6 png [Ilk] : agiw sa itaas ng kalan. 


J' r 6 png Zoo [Seb] : aso. 


irrational (i*ra-syo-nal) pnr [Ins] : 
irasyonal. 


i a ri a gas a y6n png [Esp irrigacion ] 1 : 
patubig lalo na sa bukirin : irriga¬ 
tion 2: Med paglalabatiba; enema. 


matakaw: 


brf-brf pnb : palikwad-likwad na pag- 
gawa upang makapaglimayon. 


brog png 1 : tao na minamahal o ini- 

ibig 5 AY-AYATAN, DARLING 2 , HINIGUGMA, 

in.vro, namomot-an 2 : pagsinta; pag- 
giliw. 


irrationality (i-ra-syo-na-li-ti) png 
[Ing] : irasyonalidad. 


i a rfk png [Ilk] : butil ng palay na 
tanggal na sa uhay. 


i a r6k pnd [5^] : tiris. 


i a r6k png [Bik] : barok. 


irredentist (fr-ri-den-tist) png [Ing] 

1: nasyonalistang Italian noong huling 
bahagi ng siglo 19 na nagtaguyod na 
mapalaya ang Italy mula sa imperyo 
ng Austro-Hungarian 2: anumang 
nahahawig na damdamin o kilusan. 


bring png [Ilk] ; batayang malayo. 

i a ring png 1 : hamak na pagtingin o 
palagay Cf aglmw, dusta -pnd mag- 
bri a ng6n, u a mi a rfng 2: Zoo [HilSeb] 

pusa. 

brfng pnr: [Kap] matikas. 

brbng£ png [Mrw] : alamat. 

brbngan png : paglilibakan; samaan 
ng loob; pag-iinisan. 

ir-fr pnd mag-ir-fr, ir-i a rin f u a mir a ir 

[57] : tabasin ang tubo nang pabilog 
na maliit. 

% 

iris (ay-ris) png [Ing] 1: Ana mem¬ 
brane na patag at may kulay, nasa 


brok pnd mag-br6k, u a mbrok, i a r6 a 

kin 1 : [57] hanapin ang isang bagay 

sa tubig sa pamamagitan ng tikin 2: 

[Bik] manirahan sa isang pook o 
bahay. 

brdk pnd mag-br6k, i a ru a kfn, u a mi a 

r6k [57] : mag-alaga ng ibon. 

i a r6l pndwmvr6\ % i a i a r6l [Bik]: umu- 

rong. 

iron (a-yorn) png [Ing] 1: Kem metal- 
ikong element na matigas at pinila- 
kang-abo ang kulay (atomic number 
26, symbol Fe) 2: bakal 3: anumang 
may katangian o gawa sa bakal 4 : 


ir-r6 a gu a l6r png [Ing] : iregular. 

irregularity (i-re-gu-la-ri-ti) png [Ing ]: 
iregularidad. 

irresistible (i-re-sis-ta-bol) pnr [Ing] : 
hindi matatanggihan; hindi matatalo: 
iresistible 2 : kaakit-akit; kabigha- 
bighani : iresistible 3: kaibig-ibig : 

IRESISTIBLE. 

irresponsible (i-ris-pan-si-bol) pnr 
[Ing] : iresponsable. 

irreverent (i-re-ve-rent) png [Ing] i 
ireberente. 

irrevocable (i-re-vo-ka-bol) pnr [Ing] : 
irebokable. 


IRRI 


382 


isis 




t ; 


IRRI, (ay ar ar ay)daglat [Ing] : Inter¬ 
national Rice Research Institute. 

irrigate (f-ri-geyt) pnd [Ing] : mag- 
patubig lalo na sa bukirin, sa pama- 
magitan ng mga kanal o tubong 
paagusan. 

irrigated (i-ri-gey-ted) pnr [Ing ] : iri- 
gado. 

irrigation (i-ri-gey-syon) png [Ing] : 
irigasyon. 

{•rub pnd id-rub, mag-Frub, i a ru a bin 

[Ilk] : magsilab ng murang palay, o 
ng malagkit. 

i # rdg png [Pan] : damit na matingkad 
ang kulay. 

i-ru*ngan png 1 : [Pan] upuan 2: pook 
o umpukan ng mga nag-iirong. 

I*rut png [Ilk] : igting. 

is png[ST] : katagangsinasambitkapag 
hindi naiibigan ang naririnig. 

i«s£ png [Bik Hil Iba Mag Mrtv Pan 
Tag] 1 : unang bilang : itte, mAysa, 

METUNG, ONE, SARO, TADDAy, UNO 2: 

pagbubuklod ng dalawa o higit pa - 

/mdpag-bsa-hin, mag a ka a i a s£. 

(•sa pnd W*sa. i a sa a hin [Ilk] : itaas 

ang bandila. 

i a s£ pndKol 1: i-sa-h£n, ma a ka a i a s£ : 

manloko; mandaya 2 : m6 a i a sa a h6n 
maloko; madaya. 

i-s6 pnr : walang kasama; hindi ma- 
rami. 

i*s6- pnl : pambuo ng pandiwa at na- 
ngangahulugang a salin, hal isa-Fili- 
pino, isa-Ingles b ipasok o ipaloob, 
hal isaisip, isapuso c gawing ganap 
o ipatupad, hal isabatas, isaayos. 

Isaac (ay-zak) png [Ing Heb] : anak 
ni Abraham at Sarah, at ama ni Jacob. 

l'Sa a b£*la png A : lalawigan sa hilagang- 
silangan ng Filipinas, Rehiyon II 2: 
kabesera ng Basilan. 

i*sa*bi png [Pan] : dating 1 . 

hsa*gd a ni png Lit: tauhan sa El Fili- 
busterismo , ang naghagis ng lampara 
upang mailigtas ang kasintahang si 
Paulita Gomez. 

Isaiah (ayzey-a) png [Ing Heb] : Isias. 

i a s6 a in png [ST] : sinaunang paraan 
ng pagbilang. 

f-sak pnr [57] : masarap. 

i*s£*lat png [57] : matanda sa punso. 

{•sam png [57] : lasa. 

i*sa*man pnh [57] : hindikailanman; 

hindi mangyayari. 

{•sa*neb png [Pan] : salakay. 
i-Sci*rat png [ Tau] : pakikipag-usap sa 


pamamagitan ng galaw ng kamay, 
mukha, katawan, at iba pang senyas. 

{•saw png Ana : supot sa may mala- 
king bituka : cecum. 

{•say pngBot [57] : damo na aimutubo 
sa ilalim ng dagat at may mahahaba 
at makikitid na dahon. 

i*say pnh [Bik] : sino. 

ISBN, daglat (ay-es-bf-en) [Ing] : In¬ 
ternational Standard Book Number. 

is-bu png [Ilk] : ihi. 

ischium (is-kyum) png Ana [Ing] : 
butong kurbado na bumubuo sa base 
ng bawat kalahati ng pelvis. 

is*dS png Zoo [Tag Tau War] : laman- 
dagat na may palikpik, kaliskis, at 
bun tot, at humihinga sa pamamagitan 
ng hasang nito : asAn, fish, ikAn, istA, 

LAMES, SEDA. 

is*dang 4*lat png Zoo [isda+ng-alat] : 
anumang isdang nabubuhay sa dagat 
o maalat na tubig. 

is*d^ng-ba a t6 png Zoo [isda+na bato] : 
isdang alat ( Pegallus sp) na malaki, 
kumakain ng maliliit na isda, at ma- 
tatagpuan sa mga tangrib. 

is*d4ng-bu a wd a ya png Zoo [isda+na- 
buwaya] : karniborong isdang alat 
( Cymbacephalus nematophthalmus) na 
may sapad na ulo at malaking bunga- 
nga : kamAng buwAya, kiAy, lubalAb, 
uloAn, uram-uram. 

is a d4ng I6 a ring-I6 a ring png Zoo 

[isda + na laring-laring] : isdang ta- 
bang ( Centriscus scutatus) na patulis 
ang nguso at may kakaibang hugis 
ng buntot: isdAng sikuan, sipul-sipul. 

is’d^ng si a ku*a ripng Zoo [Mnu Tau 
isda+na sikuan] : isdang laring-laring. 

is*d&ng sik a w^n png Zoo [isda+na. 
sikwan] : uri ng hipon. 

is a dang ta*b^ng png Zoo [isda+ng 
tabang] : anumang isdang nabubu¬ 
hay sa tubig tabang. 

is a dan a l£ a win/???g Zoo [isda+na-lawin] : 
isdang alat ( Cypselurus^oligolepis , 
Cypselurus opisthopus , at Cepselurus 
spilopterus) na malapad ang palikpik 
at nakalulukso nang 10-20 m : ali- 

PONGHOK, ANTOUHAN, bAu\NG 3 , BANGSI, 
BARONGOY, BOLADOR, ILIW, SILIW, TARIG- 
TARIG, TIRONG. . 

is a dan*tu a k6^n^ Zoo [isda+na tuko] : 
pating (Rhicodon typus) na tila balyena. 

-ise (ayz) pnl [Ing] : pambuo ng pang- 
ngalan na kalidad, estado, o funsiyon, 
hal galvanize. 

i a sem png [Ilk] : ngiti. 

-ish pnl [Ing] 1 : pambuo ng pang-uring 


nagmumula sa mga a pangngalang 
tumutukoy sa katangian o nasyona- 
lidad, hal boyish, Danish b pang- 
uring nangangahulugang tila o wari, 
hal thickisli 2: pambuo ng pandiwa, 
hal vanish. 

Ish a ma*6l png [Ing Heb] : Ismael. 

Ish*tar pngMit [Ing] : diyosa ng pag- 
ibig at digma ng taga-Babylonia at 
taga-Assyria. 

9 

i a Si png [57] : trabaho; gawain. 

{•si ^n^mag-Fsi, i*s{*hin [Bik] : ha- 

napin. 

* 

l a si a ^s png [Esp Heb] 1 : isang pangu- 
nahing propeta noong ika-8 siglo 
bago sa panahon ni Kristo : Isaiah 
2: sa Bibliya, aklat na tinataglay ang 
kaniyang pangalan : Isaiah. 

{•Sid pnr [War] : sa ballet, nakating- 
kayad na pag-ikot habang nagsasayaw: 

PIROUETTE. 

{•sig png : kapangyarihan ng isip at 
lakas ng kalooban na magpasiya at 
isakatuparan ang isang bagay. 


{•sil png: pagnawaK nang maranan - 

/mdmang-Fsii, i-sMin. 

i a sin png [Ilk] : isod. 

i a si*na a rci pnr [Tau] : hitik sakasamaan. 

I a s{*nay png : maliit na pangkating 
etniko na matatagpuan sa bahagi ng 
Lambak Magat sa Nueva Viscaya : 
Inmeyas. 

{•sing png [ Tsi] : mantel na kulay itim. 

i a si-ngi a pin png Bot : lagasi. 

{•sip png 1 [Bik Kap Ilk Pan Seb Tag] 

1: sa tao o ibang malay na nilalang, 
ang elemento, bahagi, buod, o pro- 
seso na nakapakangangatwiran, na- 
kapagbubulay, nakadarama, naka- 
pagpapasiya, nakababatid, at iba pa 
2: Sik ang kabuuan ng malay o di- 
malay na prosesong pag-iisip at akti- 
bidad ng organismo 3: talino o pang- 
unawa kaisipan 4: kapasiyahan Cf 
bait 5 : palagay; opinyon 6 : pagkaka- 
intindi sa isang bagay o pangyayari 
7: idea 8: alam; kaparaanan 9: ta- 
lento; dunong; talino 10: tangka; 
balak; intensiyon 11: sapantaha 12: 
pananaw 1 3: kalooban; loob - pnr 

ma a » a sip-/mdmag-i a s{p, u a m{ a slp, 
i a si a pin, pag-i a srpan. 

c • 

i a Si*pan png [ isip+an] : fakultad ng isip. 

i a si a p£n png \ patpat na pamilang. 

Isis (ay-sis) pngMit [Ing] : diyosa ng 
kalikasan ng Ehipto, asawa ni Osiris, 
at ina ni Horus. 

i a SiS png Bot [Kap Hil Seb Tag] : palum- 
pong (Ficus ulimifolia) na magaspang 


hawak nang marahan - 















is-is 


383 


isleta 


* 


♦ 




ang dahong ginagamit na panlfha : 

AGUHAHIS, ALASAS, APLAS. 

Is-fs^m/mag-is-is, is-i-si'n [ST] : ki- 

nisin sa pamamagitan ng pagkiskis. 

i*sfs/mdmag-i'sis, i a si a sm, i a si a scin: 

maglinis sa pamamagitan ng dahon 
ng isis; magliha. 

i-sfs kuding pngBot : isis na may da¬ 
hon, at may bunga na matigas, ma* 
gaspang, at mabuto. 

is*kid pnr : nakalitaw. 

is a k£*lap png : maliit na pang-ipit sa 
buhok; hairpin. 

is*k&n*da a l6 png: varyant ng eskan- 

dalo. 

!s a kiwt png [Ing scout] 1: sundalo, 
mandirigma, o katulad : scout 2: a 
tao na ipinadadala upang magsilbi 
at mag-ulat hinggil sa mga teknika, 
manlalaro, o kalabang koponan : 
scout b tao na ipinadala ng isang 
koponan upang magmanman at mag- 
rekomenda ng bagong talent na 
dapat kunin o ilahok : scout 3 : ang 
aksiyon o halimbawa ng kawal na 
naglilingkod sa iskawt ng Filipinas : 

SCOUT. 

is a k£yt png [ Ing skate] 1 : sapatos na 
may mga gulong, at ginagamit sa 
pagpapadulas sa patag at makinis 
na rabaw : pati'n, skate 2 : bota na 
may mga blade na nakakabit sa ilalim 
nito, at ginagamit sa pagpapadulas 
sa sahig na yelo : patin, skate. 

is a kiy a ter png [Ing skater ] : tao na 
nag-iiskeyt : patinador, skater. 

is a k6y a ting png Isp [Ing skate+ing] : 
pagsasanay o pagtatanghal sa pama-’ 
magitan ng paggamit ng mga skate: 

SKATING. 

is a ki a per png [Ing skipper] 1 : damit 
pang-itaas ng lalaki na kauri ng 
kamiseta, walang biyak sa may leeg, 
at laging may manggas Cf T-shirt 2: 
Isp ang pinuno ng koponan. 

is a kfr a ma png [Esp escerma] : varyant 

ng eskerma. 

is*ki*r6l png [Esp esquirol] : varyant 

ng eskirol. 

is a k»t png [Ingskit] : dula-dulaang ka¬ 
ta tawan an : SKIT. 

fs a ki a yir*da pnd Kol mag-is*ki*y6r a 
da, u a mis*ki a yir a da l is*ki a yer a da a 

hin [Esp isquierda] : tumalilis. 

* 

is a k6 a bang-ha a bi png Bot [eskoba+na 
haba] : higot-balato. 

is a k6*lar png [Ing scholar] 1 ; a tao na 
palaaral b tao na pantas o paham sa 
anumang larangan ng karunungan : 


eskolar, learned, scholar 2 1 pala¬ 
aral na mag-aaral; pensiyonadong 
mag-aaral: eskolar, learned, scholar. 

is-k6 a larsfp png [Ing scholarship] 1 : 
kaalaman o dunong na nakamit sa 
pamamagitan ng pag-aaral: scholar¬ 
ship 2 : posisyon ng mag-aaral na 
dahil sa kaniyang merito, panganga- 
ilangan, at iba pa ay binigyan ng 
salapi o tulong upang maipagpatuloy 
ang pag-aaral : scholarship 3 : suma 
ng salapi o iba pang tulong na inilaan 
sa iskolar : scholarship 4 : organisas- 

y°h na nagbibigay ng tulong : scho¬ 
larship. 

is a k6r png [Ingscore] 1: tala ng bilang 
na natamo ng bawat manlalaro ng 
magkabilang panig sa isang paligsa- 
han 2 : sa pagsusulit, bilang ng mga 
was tong sagot: score. 

is-k6 a rer png [Ingscorer] : tagapagtala 
ng iskor sa laro : scorer. 

is a k6r a so a n6 a ra png Bot [Esp escorzo- 

nera] : gandang-usa. 

is *krip png [Ing scrap] 1: tirartirang 
piraso ng papel, bakal, o lata : scrap 

2 : bagay na patapon: scrap. 

$ 

is a krin png [Ingscreen] 1: pirme o na- 
titinag na kasangkapan,karaniwang 
binubuo ng balangkas, at nagsisilbing 
proteksiyon, tabing, at iba pa : screen 
2 : blangko, karaniwang puti o pilak 
na rabaw, maaaring magdulot ng 
liwanag para sa pagpapalabas ng 
pelikula at iba pang larawang poto- 
grapiko : screen 3: rabaw na tubong 
.cathode o katulad na elektronikong 
kasangkapan, lalo na ang telebisyon, 
VDU, at iba pa : screen 4: balangkas 
na may manipis, pino, at sala-salang 
kawad upang magsilbing proteksiyon 
laban sa langaw, lamok, at iba pa : 
screen 5: sa potograpiya, piraso ng 
salamin sa kamera para sa pagpo- 
v pokus : screen 6: malaking salaan, 
lalo na ng mga butil at iba pa: screen 
7: sistema ng pagsusuri o pag-alam 
sa pagkakaroon ng sakit, kakayahan, 
katangian, at iba pa Cf test : screen 
- pnd mag-is a krin i a is a kri'n 8: sa 

paglilimbag, plaka o film na pino at 
nanganganinag, at ginagamit sa re- 
produksiyon : screen. 

is a krfp png [Ing script] 1: mga titik o 
karakter na ginagamit sa pagsulat sa 
pamamagitan ng kamay : script 2 : 
ang laman ng manuskrito o doku- 
mento : script 3: Lit ang manuskrito 
o isa sa kopya ng nasusulat sa dula, 
pelikula, radyo, at iba pa : script. 


writer] : tao na nagsusulat ng iskrip : 
scriptwriter. 

is*krfs a ta pnr: matingkad na pula na 
hawig sa kulay ng tinto. 

is a kru a dr6y*ber png Mek [Ing screw- 
drive)'] : kasangkapan sa pagkakabit 

o pagtatanggal ng tornilyo : destor- 
nilyador. 

iS a kru*pu a l6 a so pnr [Esp escrupuloso] : 

varyant ng eskrupuloso. 

i$ a kul png [Ing school] : paaralan. 

fs a kur a se a n6 a ra png Bot: varyant ng 

eskorsonera. 

is a ku a ter png [Ingscooter] 1: sasakyan 
ng bata na karaniwang may dalawang 
gulong ang board, naimamaneho 
ang hawakang bara, at napaandar sa 
pamamagitan ng pagpadyak ng isang 
paa sa lupa habang nakatuntong ang 
kabilang paa sa board : scooter 2 : 
sasakyang tulad nito ngunit higit na 
malaki at mabigat, para sa mga tigu- 
lang, may upuang tulad ng siya, at 
may motor o makina : scooter. 

is*ku a w£d png [Ing squad] 1: esku- 
wadra 1 : squad 2: Mil tilap : squad. 

is a ku a wf a rel png Zoo [Ing squirrel] : 
hayop ( Callosciurus mindanensis) na 
may pino at matigas na balahibo, at 
sarikulay ang katawan : ardilya, ala- 
laksin, bising, buot, aksok. 

fs a la png [Esp] : pulo^ 

is*l£ks png [Ing slacks] : maluwag na 
pantalong karaniwang ginagamit sa 
paglalaro ng bowling, tenis, pingpong, 
at iba pa. 

is a l£m png [Esp] : relihiyon ng mga 
Muslim na may pan an amp ala tay ang 
si Allah lamang ang diyos, at pinani- 
niwalaang inihayag ito ni Allah sa 
propetang Muhammad. 

is a l£m png [ST] : pamahiin. 

island (ay-land) png [Ing] 1: pulo 2: 
dibisyon o bahagi ng daan na gawa 
sa konkreto, karaniwang naghahati 
sa magkasalungat na daloy ng mga 
sasakyan. 

is*l£ng png [ Ing sizing] : salitang balbal. 

is*l£nt pnr [Ing slant] : patagilid; pa- 
hilig. 

is a liyd png [Ing slide] 1 : dulas : slide 
2 : pagpapadulas ng isang manlalaro 
ng beysbol upang makarating nang 
madalian sa susunod na base : slide 
3: makinis na rabaw na pinagpapa- 
dausdusan, lalo sa playground o pa- 
laruan : slide. 


is a krfp a rdy a ter png Lit [Ing script P n S ^ Es P\ • maliit na pulo. 








unr 




• -tliifcliiii.:.,.. .... 







islfng 


384 


ispektrum 


is*ling png: pagalit na pagtanggi na 
may halong irap at ungol. 

is*lfp png [Ingslip] 1: kapirasong papel : 
slip 2 : kamison : sup. 

is*l6*gan png [Ing slogan] : katangi- 
tangi at kaakit-akit na salita hinggil 
sa anumang itinataguyod : bansag 1 . 

is-lop png : bumbong ng ilaw na 
ginagamit na panghalina sa mga 
isda kung gabi o madilim. 

is-16-te png [Esp] : munting pulo na 
may lupang tigang. 

-ism (i-sem) pnl [Ing] : pambuo ng 
pangngalan at nangangahulugang 

1: aksiyon o ang resulta nito, hal 
baptism, organism 2: isang sistema, 
prinsipyo o kilusang ideolohiko, hal 
conservatism, feminism 3 : estado o 
kalidad, hal heroism, barbarism 4: 
batayan sa prehuwisyo o diskriminas- 
yon, hal racism, sexism 5: kaibhan 
sa wika, hal Americanism 6: patolo- 

hikong kondisyon, hal alcoholism, 
Parkinsonism. 

!s-ma-6l png [Esp Heb] : sa Bibliya, 
lalaking anak ni Abraham at ng 
katulong ni Sarah na si Hagar, pina- 
layas kasama jig kaniyang ina pagka- 
tapos na ipanganak si Isaac : IsftMAEL. 

is-m^gder png [Ingsmuggler] : tao na 
nagpupuslit ng mga kalakal upang 
umiwas sa pagbabayad ng tax : 

SMUGGLER. 

is-may png [Ilk] : tanso. 

is-mid pnd u-mis-mfd, fs-mi-rdn, 

mang-is-mid [Kap Tag] : lumabi 
upang ipahiwatig ang paglibak o 
pagtuya sa kapuwa Cf ngibit : bilaw, 

ISMOR, KUSMOD, PES, YAM-ID. 

is-m6r pnd u-mis-m6r, is-mo-rdn, 
mang-is-m6r [57] : umismid. 

is-n6b png [Ing snob] : tinging pairap 
at tila nagmamalaki 2: Kol hindi 
pagdalo sa isang pagtitipon - pnr 

is-na*b6-ra kung babae, is-na-b^-ro 
kung lalaki - pnd mang-is-ndb, is- 
na-bin. 

is-nin png [ST] : pamahiin. 

Is-n6g png 1: pangkating etniko na 
nakatira sa Apayao 2: tawag sa mga 
taga-Apayao. 

Is-nin png [ Tau] : Lunes. 1 

f*so png 1: Zoo isdang alat (Lutianus . 
argentimaculatus) na batik-batik at 1 
abuhin ang katawan : aliso 2: [Ilk] : 
makinis na batong panghilod. 

i-so png : pagtiyak sa pagkakabuhol 
ng isang bagay. 

iso- (ay-so) pnl [Ing] 1: pambuo ng 


pangngalan na nangangahulugang 
igwal o magkapantay, hal iso chromatic 
2: Kem pambuo ng compound na 
tumutukoy sa isa pang isomeric nito. 

i'SOd png : pag-usad nang kaunti : 

IDERE, IDOG, ISIN, ISOL, IYILOS, PILDIS. 

isoenzyme (ay-so-en-zaym) png Kem 

[Ing] : isa sa daiawa o higit pang mga 
enzyme na may funsiyong identikal 
ngunit magkaiba ang estruktura. 

i-sog png [Bik HU Seb Tau War ] : 
tapang -pnr ma-i-sog. 

i-s6g pnd u-mf-sog, i-i-s6g [ Bik] \ 

umurong. 

isogamy (ay«s6'ga*mi) png [Ing] : sexual 
na reproduksiyon sa pamamagitan 
ng funsiyon ng magkaparehong ga¬ 
metes. 

isogonic (ay*so*gon*ik) pnr [Ing] \ 
hinggil o may magkakatumbas na 
sukat ng mga anggulo : isogono. 


i-s6-go-n6 pnr [Esp] : isoganic. 

isokinetic (ay*so*ki*ne*tik) pnr [Ing ]: 
isinasalarawan o lumilikha ng hindi 
pabago-bagong bilis. 

i-sol png 1: [Wai] isod 2: Zoo [Mru>] 
surot. 

i-sdl png 1: Ana bato 2: [Bik] puyo 
3: [War] rinyon. 

i-sol pnd mag-i-sdl, u-mi-s6l [HU 

57] : lumayo nang bahagya sa katabi. 

isolate (ay-so-leyt) pnd [Ing] : ibukod 
o ihiwalay; ilayo. 

isolation (ay*so*ley*syon) png [Ing] : 
pagbubukod o paghihiwalay. 

isolationism (ay-so-ley-syo*m*sem) 

png [Ing] : patakaran ng pag-urong 
o di-pakikibahagi sa mga gawain ng 

ibang mga bansa o pangkat, lalo na 
sa politika. 

isomer (ay-so*mer) png [Ing] 1: Kem 
isa sa daiawa o higit pang mga com¬ 
pound na may magkatulad na por- 
mulang molecular ngunit magkaiba 
ang ayos ng mga atom at magkaiba 
ang mga katangian 2: Pis isa sa daiawa 
o higit pang nukleong atomiko na 
may magkatulad na atomic number 
at mass number ngunit magkaiba 
ang estado ng enerhiya. 

isomeric (ay-so-me-rik) pnr [Ing] ; 
hinggil sa isomer. 

isometric (ay*so*met*rik) pnr [Ing] 

t: magkatumbas na sukat 2: Pil 

nagbibigay ng terisiyon sa kalamnan 

habang pinipigilan itong mag-contract 

3: Mat walang pagbabago sa hugis o 
laki. 


isometrics (ay-so-met-riks) png[Ing]: 

sistema ng pisikal na pag-eehersisyo 
na nagsasalungatan ang mga kalam¬ 
nan sa isang nakapirming bagay. 

isomorph (ay-so-morf) png [Ing\ i 
isomorpong substance o organismo. 


isomorpo 


fik) pn 


isomorphism (ay-so-mor-ff-sim) png 
[Ing] : isomorpismo. 

i-so-mor-pfs-mo png [Esp isomorfismo] 
1: kalagayang isomorpo : isomorphism 
2: Alat ang isa-sa-isang relasyon sa 
mapa ng dalawang set na pinananatili 
ang mga relasyon na tinataglay ng 
mga element: isomorphism. 

i-so-m6r-po pnr [Esp isomorfo] 1: 
eksaktong magkatugon sa relasyon 
o anyo : isomorphic 2 : sa kristal, 
magkatulad ang anyo. 

f;son /wdmag-f-son, u-mf-son [57] : 

lumipat sa ibang pook. 

isopod (ay-so-pod) png Zoo [Ing] : 
crustacean (order Isopoda) na sapad 
ang katawan at may pi tong pares ng 
paa : isopoda. 

i-so-p6-da png Zoo [Esp] : isopod. 

isosceles (ay-so-si-lis) pnr Mat [Ing] : 
sa tatsulok, may dalawang sulok na 
magkasukat: isoseles. 

i-s6-se-l6s pnr Mat [Esp isosceles] : 
isosceles. 

isostasy (ay-sos-ta-si) pngHeg [/ ng\ : 
equilibrium na kalagayan ng pang- 
ibabaw na saray ng mundo, na buma- 
balanse ang mga puwersang paahon 
sa mga puwersang pababa. 

isotope (ay-so* towp) png Kem [Ing] : 

isa sa daiawa o higit pang mga anyo 
ng magkatulad na element na may 
magkatumbas na bilang ng mga pro¬ 
ton, ngunit magkakaiba ang bilang 
ng mga neutron sa mga nukleo, at 
nangangahulugan na magkaiba ang 
relatibong atomic mass ngunit hindi 
ang kemikal na katangian. 

is-pag-h6-ti png [Ingspaghetti] : pasta 
na puti, gawa sa mahabang hibla, pina- 
kukuluan, at isinisilbing may kame, 
kamatis, o iba pang sarsa, at mula sa 

Italy Cf BIHON, KANTON, LOMI, MAKA- 
RONI, MM, MISWA, NOODLE, PANSIT, RAMEN, 
SOBA, SOTANGHON, UDON 2 SPAG-HETTI. 

is-p^y-ral png [Ing spiral] : spiral. 

i s• p6 k-1 ru m png [Ing spectrum] :. ang 
mga kulay at iba pang sinag ng liwanag 
na pinaghihiwalay ng repraksiyon 
sa pamamagitan ng prism : espektro, 

SPECTRUM. 






























385 


Ita 


ispeling 


is*p6*ling png [Ing spelling r ] : baybay 2 . 

* 

is a p6*si a m6n png [Ingspecimen] : spe¬ 
cimen . 

iS'pi'ker png [Ing speaker] 1: pinaka- 
pangulo ng mababang kapulungan 
2: mananalumpati; tagapagsalita 3: 
aparatong elektrikal na nagpapalakas 
ng tinig o tunog. 

is-plit pud u-mis-plit, mag-is-plit, 
is a pli a t£n [Ing split] 1: umalis; kuma- 
las sa samahan 2 : maghati sa pera o 
ari-arian 3: magsabwatan. 

is*p6n*SO r png [Ingsponsor] 1: ninong; 
ninang 2 : tagatangkilik : sponsor. 

is*p6rt png [Ing sport] : atletikong 
gawain na nangangailangan ng ka- 
sanayan, kakayahan, at pisikal na 
lakas, karaniwan sa kalagayang paki- 
kipagtunggali, gaya ng beysbol, wrest- 

, ling, karera, at iba pa : deporte, 

PALAKASAN, SPORT. 

is*p6rt pnr : marangal at maginoo sa 
pakikipagtunggali sa anumang pa- 
ligsahan; marunong tumanggap ng 
pagkatalo: sport. 

is-p6rt*man png [Ing sportman] 1: tao 
na may panahon sa larong pampa- 
lakas : sportman 2: tao na nagpapa- 
malas ng katangiang manlalaro, hal 
“marangal na pagtanggap ng pagka¬ 
talo” : SPORTMAN. 

iS"pr£d png [Ing spread] : anumang 
ipinapahid na palaman, laio na sa 
sandwits - pnd mag-is-pr6d t Ms* 
pr6d, i a nis a pr6d. 

is-pu-ting pnrKol [Ingsporting] : ma- 

gilas ang pananamit. J*- 

$ 

ls-ra*6l png [Esp] : bansa sa Gitnang 
Silangan, binuo sa Biblikong lupain 
ng mga Hebrew. 

Is*ra*e-li-ta png [Esp] 1: kasapi ng 
Hebrew na naninirahan sa sinaunang 
kaharian ng Israel : Israelite 2: sa 
Bibliya, isa sa mga pangkat na sina- 
sabing hinirang ng Panginoon : Is¬ 
raelite 3: anumang may kaugnayan 
sa sinaunang Israel o ang mga tao 
nito; Hebrew : Israelite. 

Israelite (fs-ra-i-layt) png • pnr [Ing] : 
Israelita. 

ISSN, daglat (ay-es-es-en) [Ing] : in¬ 
ternational standard serial number. 

issue (i*syu) png [Ing] : isyu. 

* 

-ist pnl [Ing] : pambuo ng pangnga- 
lang pantao at nangangahulugang 
1: nagsasanay o patungkol sa isang 
prinsipyo, doktrina, sistema, at iba 
pa, hal Marxist, racist 2: a kasapi sa 
isang propesyon, hal pathologist b 
tao na may pagtingin o malasakit sa 


isang bagay, hal tobacconist 3 : a tao 
na gumagamit ng isang bagay, hal 
motorist 4: tao na gumagawa ng 
isang kilos na ipinahihiwatig ng 
pandiwang nasa anyong - ize , hal 
plagiarist : -ista. 

iS'ta png Zoo [ Tau] : isda. 

-ista (fs-ta) pnl [Esp] : pambuo ng 
pangngalan at karaniwang katambal 
ng mga pangngalang may -ismo, at 
nagpapahiwatig sa tao na may kina- 
laman sa isang bagay, o naniniwala 
sa fsang prinsipyo o doktrina, hal apo- 
lohista, komunista, nobelista : -ist. 

is*t£d a yum png [Ing stadium] : mala- 
king gusali at malawak na bakuran 
sa loob nito, na pinagdarausan ng 
mga palaro : stadium. 

is*t£k png [Ing stock] 1 : maayos na 
pagkakabunton ng mga dayami, gi- 
nikan, at iba pa 2: imbak 3: sapi : 

STOCK. 

is a t£k*h6l*der png [Ing stockholder] : 
tao na nagmamay-ari ng isa o higit 
pang istak : stockholder. 

is a ta a las a y6n png [Esp instalacion] : 
varyant ng instalasyon. 

is*t£m a bay png [Ingstand by] : taona 
walang trabaho at karaniwang humi- 
himpil sa mga kanto : tAmbay. 

is*t4m a pa png [Esp estampa] : varyant 

ng estampa. 

is a tam a pi a ta png [Esp estampita] : var¬ 
yant ng estampita. 

ls*t£ a na png [ Tau] : palasyo ng sultan. 

Is*tan a bul png [Ing] : puwerto sa hila- 
gang kanlurang Turkey na sumasakop 
sa bahagi ng Europa at Asia. 

is a t6n*dard png [Ing standard] 1: pa- 
man tayan 2 : sagisag; palatandaan 
3: batayan 4: huwaran : standard. 

.is a t£n a sa png [Ing stanza] : saknong. 

% 

is a t6n a te png [Esp estante] : varyant 

ng estante. 

is-tas a y6n png [Esp estacion] : varyant 

ng estasyon. 

% 

Is*t6p! pdd [Ing step] : sigaw na pata- 
nong na ginagamit sa paglalaro ng 
piko. 

is*t£p-in png [Ing step-in] : varyant 
ng step-in. 

is a t6r*ya png [Ing histeria] : silakbo 
ng damdamin na hindi mapigil, gaya 
ng biglang bulalas ng tawa o ihit ng 
iyak: hysteria. 

is a t6 a tos*k6p png [Ing stetoscope] : es- 
tetoskopyo. 

is a t6 a tOS a k6p*yo png [Esp estetoscopio]: 


varyant ng estetoskopyo. 

isthmus (is-mus) pngHeg [Ing] : dala- 
hikan. 

is a tik png [Ing stick] 1 : patpat 2: sa 
madyong, isang set ng mga pitsa na 
may markang patpat 3: maliit na 
piraso : bamboo 2 . 

is a ti a mer png [ Ing steamer] : kasang- 
kapang ginagamit na pasingawan: 
steamer. 

iS a tin a to png [Esp] : instinct. 

ist a mo png [Esp] : dalahikan. 

is*t6*pa png : basahan o kauri nito 
na ginagamit na pampasak. 

is a t6*pel png Bat [Ing estoppel ] : var¬ 
yant ng estopel. 

is a t6r*bo png [Esp estorbo] : varyant 

ng estorbo. 

is a t6r a ya png [Esp historia] : salaysay; 
kuwento : story. 

is*tr6s png [Ing stress] 1: diin : stress 
2: presyur : stress 3: Sik reaksiyon 
ng katawan sa takot o kirot na guma- 
gambala sa kapanatagan o normal 
na kalagayang pisyolohiko ng orga- 
nismo : stress 4: tensiyon : stress. 

is*tr6t a s er png [Ing stretcher] : kamilya 2 . 

is a trlk a to png [Esp estricto] : varyant 

ng estrikto. 

is a tri a mer /mg [Ing streamer] : kartel 1 . 

is a tr6 png [Ing straw] : bansi : straw. 

is*tr6k png [Ing stroke] 1 : Kol paraan 
o estilo 2: Med atake sa puso. 

i*su pnh [Ilk] : siya. 

i a suk png [Tau] : ubod. 

I a su a lan png : kabesera ng Sultan Ku- 
darat. 

is a W^r pnr [Bik Kap Seb Tag] : naka- 
usli ang puwit. 

is*y^g png [Ilk] : sigaw. 

iS a yu png [Ing issue] 1: pagpapalabas 
sa sirkulasyon, tulad ng bagong selyo : 
issue 2: anurriang inilimbag o inilat- 
hala at ipinapakalat o ipinagbibili, 
lalo na sa isang tiyak na panahon : 
issue 3 : isa sa regular na serye ng 
nasabing limbag o lathala : issue 4: 
dokumento, kasulatan, o katulad 
mula sa autorisadong tao: issue 5: 
anumang paksa na kailangan ng 
paglilinaw, pagdedebate, o litigasyon : 
issue 6 : Med pagdedeskarga ng dugo, 
nana, o katulad : issue. 

It! pdd [Kap HU Ilk Seb'Tag War] : 
sigaw, lalo kung naghuhulihan sa 
larong taguan. 

hta png: Agta. 



itaas 


386 


-ito 


i*ta*£s png [ i+taas] 1: bahagi ng bahay, 
karaniwang nasa ikalawang palapag 
2: rabaw ng anuman 3: dakong tini- 
tingala,: kaporoan. 

i-t6g-ay png [Ilk] : buhat. 

i*t6*it/>nd{*ta*{ # tln, u*mi # t6*it [ST]: 

lagyan ng tanda ang dapat putulin 
ng lagari. 

i'tcbit pnr [57] : matangos. 

i*t6k png : patalim na pantaga, pam- 
putol, o panghiwa : buneng 1 , gulok, 

ODO, SUNDANG, TABAK. 

I*t4'lay pnr [Ilk] : tangay. 

Italian (i-tal*yan) png, pnr [Ing] : ltal- 
yano. 

Italic (ay-tadik) png, pnr [Ing] Is 
hinggil sa katutubo ng Italy 2: may 
kaugnayan sa sangay ng mga wika 
ng Indo-European kabilang ang Latin, 
Oscan, Umbrian, at mga wikang Ro¬ 
mance. 

italic (ay-ta-lik) png, pnr [Ing] : italiko. 

italicize (ay-ta-li-sayz) pnd [Ing] : 
isulat o ilimbag nang italiko. 

i*tcHi*k6 pnr [Esp itdlico] 1: nakahilig 
na tipo ng mga titik at ginagamit 
upang magbigay ng diin o pagkilala, 
o para sa banyagang salfta : itaijc 
2 : titik ng ganitong tipo : italic. 

l*ta*H*ti png: isa sa mga pangkating 
etniko ng mga Iwak. 

l*t&*lon png : isa sa mga pangkating 
etniko ng mga Ilongot. 

Italy (f-ta-lf) png [Ing] : bansasakati- 
mugan ng Europa: Italya. 

htdl-ya png [Esp Italia] : Italy. 

i'tal'yd'na png [Ilk] : uri ng larong 
dama na pasulong ang galaw ng piyon 
at puwedeng kumain nang pabalik. 

l'tal*y£'no png, pnr [Esp Italiano] 1: 
lalaking katutubo o mamamayan ng 
Italya, htal-ya-na kung babae : Ita¬ 
lian 2: opisyal na wika ng Italya : 
Italian. 

i*t£ng png Zoo [Bik] : uri ng karnibo- 
rong isda. 

htang-dadan png : isa sa mga pang¬ 
kating etniko ng mga Iwak. 

i-ta-ng 6r png [Pan] : tango. 

{•tang-btang pngBot [HU Seb War] : 
batino. 

i't£w png [Pan] : nene. 

I*t£*wes png : tawag sa mga wika ng 
Ita sa Luzon. 

I*t6*wit png : pangkating etniko na 
matatagpuan sa timog ng Cagayan 
at sa lawa ng Chico at Matalag var 


Tawit. 

(’taw- 1 *taw pnr: nakalutang sa atmos- 
pera, gaya ng planeta, bituin, at iba 
pa. 

i'tay png : tawag sa ama : bo, daddy, 
PAPA 4 , papa, papang, tatay, tatang. 

i # ta*yuTi6n png [Pan] : lisan 1 . 

It # b6*yat png : pulo sa Batanes. 

-ite (ayt) pnl [Ing] : pambuo ng pang- 
ngalan at nangangahulugang tao o 
bagay na may kaugnayan sa 1: pa¬ 
ngalan ng mga tao bilang katutubo 
sa isang bansa, hal Israelite 2: panga- 
lan ng mga bagay a mga organis- 
mong fosil, hal ammonite b mga mi¬ 
neral, hal graphite C mga bahaging 
bumubuo sa katawan o organ, hal 
somite d mga pampasabog, hal dyna¬ 
mite e mga produktong patigkalaka- 
lan, hal ebonite, vulcanite f mga salt 
ng acid na tinataglay ang anyong 
-ous, hal nitrite, sulphite. 

f*tek pnr [Mag] : maliit; munti. 

i-t6k pngAgr [Ilk] : palay na madaling 
mahinog at hindi nangangailangan 
ng gaanong patubig. 

item (ay-tem) png [Ing] Is alinman 
sa mga nakalistang bagay 2 : isang 
lahok sa isang account 3: isang 
kalakal 4: hiwalay o bukod na ba¬ 
hagi ng balita, impormasyon, at iba 
pa. 

i-ter png [Pan] : bigay 2 . 

Ithaca (it-ha-ka) png [Ing] : isa sa 
mga pulo sa Ionia. 

f-ti png 1: Med sakft na may sintomas 
ng pagdumi o pagtae na may bahid 
na dugo at plema ; 2 : pang-uumit; 
pangungupit. 

i-ti png [HU Seb War] : ipot. 

{•tib png: pagsipsip sa likido sa pama- 
magitan ng istro. 

l*tik png Zoo [Hil Ilk Pan Seb Tag] : 
naaalagaang bibe na kulay tsokolate : 

DUCK 2 . 

i*ti*ka png [Seb] : tisis. 

1 

i-tl’kad png [ Tau] : pag-iisip; saloobin. 

{•til png Ana [Bik] : tinggil. 

i’tim png, pnr 1: pinakamadilim na 
kulay; walang kulay, gaya ng uling : 

ANDEKET, DAGTUM, NANGISIT, TULING - 

/z^mag-i-tim, pa-i-ti-min, i-ti-m^n 

2: tao na may ganitong kulay - pnr 

mad-tim. 

itinerary (ay-ti-ne-ra*ri) png [Ing] : 
itineraryo. 

i-ti-ne’r^r’yo png [Esp itinerario] : 
talaan ng ruta sa paglalakbay : itine¬ 


rary. 

{•ting png : pagdiin nang mahigpit - 

pndrt'rngan, u-mi-ting, ma-Lting. 

i*tmg png [War] 1: galit; init ng ulo 
2 : bugso ng damdamin. 

-ition (f*syon) pnl [Ing] : pambuo ng 
mga pangngalan na katumbas din 
ng - ation , hal admonition, position. 

-itious (i*syus) pnl [Ing] : pambuo 
ng 1: pang-uring tumutugon sa mga 
pangngalang nasa anyong -ition, hal 
ambitious 2 : pang-uring nanganga- 
hulugan na “kaugnay sa” o “may ka- 
likasang,” hal malicious. 

-itis (aytis) pnl 1: pambuo ng pang¬ 
ngalan lalo na ang mga pangalan ng 
namamagang sakft, /^/appendicitis, 
bronchitis 2: Kol nangangahulugan 
na may kalagayang itinutulad sa mga 
sakft, /^a/electionitis. 

btis png [Mnv] : piga. 

//[•tit png Zoo [ Mnv] : kiti. 

ft-it pngBot [Ilk] 1: punongkahoy na 
malapad ang dahon na itinatakip sa 
bangang pinaglulutuan ng kanin 2 : 
iyak ng ibon, ahas, daga, at butiki. 

-itive (i-tfv) pnl [Ing] : pambuo ng 
pang-uring katumbas ng - ative, hal 
positive, transitive. 

it a l6g png [Hil Ilk Seb Tag Tan War] 

. 1: reproduktibong bilugang bagay 
na nalilikha ng mga babaeng hayop 
tulad ng ibon, rep til, at isda, may 
pananggalang na balot, at may ka- 
kayahang maging bagong indibidwal: 

BONAY, BUGI, EBUN, ETNOL, IKNOL, ILLUG, 

otioy, sogok 2: reproduktibong selula 
ng mga babaeng hayop at halaman. 

it’l6g-b£'lang png Bot \ uri ng bigas 
na kahugis ng itlog ng balang ang 
butil. 

iHdg-bu’wdbya png : estilo ng pag- 
gawa ng maliit na kopa ng alak at ka¬ 
hugis ng itlog ng buwaya. 

It*n6g png [Ilk] : Tinggian o tawag sa 
mga katutubo sa Abra at sa iba pang 
bahagi ng Cordillera. 

ITO, daglat (ay* tup) [Ing] : Interna¬ 
tional Trade Organization. 

{•to png Zoo [Bik Kap Pan] : varyant 

ng hito. 

i*t6 pnh : salitang kumakatawan sa 
pangalan ng bagay na malapit sa tao 
na nagsasalita : arI, daytoy, giya, ini, 

INYA, IRE, KARI, KINI, NIAYA, YANE. 

-i-to pnl [Esp] 1: pambuo ng pangnga¬ 
lan ha nagpapahiwatig ng kaliitan, 
-ita kung babae, hal dalagita, bagito 
2: idinurugtong sa pangalan ng tao 









itom 


387 


lyonisa 


at nagpapahiwatig ng pagkagiliw, 
hal Anita, Marianito. 

i*t6m png [Bik HU Mag Mrw Seb Tau 
War ] : itim. 

i a t6n png [Seb] : tuta. 

-i*tor (i-tor) pnl [Ing] : pambuo ng 
pangngalang tagaganap, karaniwang 
mula sa mga salitang Latin, hal cre¬ 
ditor. 

-itory (l-to-ri) pnl [ Ing] : pambuo ng 
pang-uri at nangangahulugan na 
“umuugnay sa” o may kinalaman sa 
pandiwaring aksiyon, hal inhibitory. 

I'tos png [War] : pulut. 

btos/w//btu-san, i*f*tos [Bik] : ma- 

walan ng oras para sa ginagawa. 

Ltos pnr [Seb] : malapot. 

-itous (i-tus) pnl [Ing] : pambuo ng 
pang-uri at tumutugon sa mga pang¬ 
ngalang nasa anyong -ity, hal calami¬ 
tous, felicitous. 

i*t6y png 1taguri sa batang lalaki : 

BOY, DU DONG, IDONG, TOTO, TOTOY 2: 

Zoo [Seb] : tuta. 

it'Sa pngBot [Ilk] : tsaang-gubat. 

it*s£ png [Esp echar] : paghahagis ng 
anuman Cf baligbag, bato, pukol : 

IDTOG, PALLADAW, SIDEN, TAPOK, TILU - 

/radmag-it a s6, i a it a s3, u a mit*s£. 

it-s6 png [ Tsi] ; varyant ng hitso. 

it*su*ra png [Esp hechura] : kabuuang 
anyo o tikas var hitsura : pigura, 
porma. 

it a t£ png [Ilk] 1: palay na nahalo sa 
bigas o kanin 2 : maling pagbigkas o 
pagsulat 3: suwail sa pamilya. 

it*t6 png [Iba] : isa. 

it'tip png [Ilk] : tutong. 

ITU, daglat (ayti-yu) [Ing] : Interna¬ 
tional Telecommunication Union. 

f*tu png Zoo [Iba] : aso. 

i-tu-mon png [ War] : kayumanggi. 

bturvdak png Mus [Mrw] : estilo ng 
pagtugtog ng pitong gong. 

i-tu-ran png Lit [Bag] : kuwento; sa- 
1 ays ay. 

“*ty ( i*tf) pnl [Ing] : pambuo ng 
pangngalan at nangangahulugang 
1: kalidad o kalagayan, hal humility, 
purity 2 : isang halimbawa o antas 
nito, hal monstrosity, capacity. 

IUD, daglat (ay-yu-di) [Ing] : intra¬ 
uterine device. 

-ium (um) pnl [Ing] : pambuo ng 
pangngalan at nangangahulugang 
1: pangalan ng metalikong element, 
hal uranium, tantalum 2: bahagi ng 


katawan, hal pericardium, hypogas- 
trium 3: biyolohikong estruktura, 
hal myalium, prothallium. 

I'va*t6n png : katutubong pangkatin 
sa Batanes; wika at kultura ng natu- 
rang pangkatin. 

-ive (iv) p7il [Ing] : pambuo ng pang- 
uri at nangan gahulugang “may pagki- 
ling” o “may kalikasan,” hal suggestive, 
talkative. 

ivory (ay-vo-rf) png [Ing] : garing 1 * 2 . 

ivy (ay-vi) png [Ing] 1: palumpong 
(genus Hedera) na lunti ang dahon 
at nangungunyapit sa baiag, pu- 
nongkahoy, pader, at iba pa 2: anu- 
mang halaman na gumagapang at 
nangungunyapit sa anumang bagay. 

f*wag png [HU] 1: ilaw 1 2: [Se6] sulo. 

I • wa k png: maliit na pangkating etniko 
na matatagpuan sa Nueva Viscaya. 

i-wak png 1: sa paglilimbag, kunyas 
2: kalang; kalso 3: laha. 

i*wal png 1: paggalaw sa katawan 
upang alisin ang sakit nito, gaya kung 
nangalay sa matagal na pagkakaupo 
2: [Bik] away 2 ~ pnd mag-Lwal, 
mang-bwal, i-w^ a lin. 

f*wan pnd 1: lumayo sa isang pook 2: 

- hayaang manatili sa isang posisyon 
o kalagayan 3: lumayo at pabayaan 
ang isang bagay, tao, tungkulin, at 
iba pa 4: huwag isama o isabay, ka- 
raniwan sa isang lakad : arogan, 
bayaan, lakwan, taynan - pnd mag- 
i’wan, mag‘pa*i*wan 5 i*wa*nan f 
mang-hwan. 

r 

i’wdng pnr [Iva] : bukas. 

i-wang png [Bik Tag] : paglilinis ng 
bahagi ng puwit matapos tumae : ii o. 

i*w^ng pnr [Iva] : bukas nang bahagya, 
karaniwan sa pinto o bintana. 

v Lwar pnd [ST] : varyant ng iswar. 

f*was png 1: pagliligtas ng sarili laban 
sa anumang panganib 2: paglihis sa 
anuman o kaninuman Cf ilag : angi- 

YAS, IYAWARI, LI KAY - pnd U*mf”WaS, 

i-w^-san. 

i*wi png 1: [Kap HU Pan Tag] pag- 
aalaga sa mga hayop ng hindi tunay 
na may-ari nito : atiman, hupot, ta- 
raken - pnd mag-hwi, u*mf*wi 2: 

taglay. 

Lwid^??imag-i*wid, H-wid, i-wi-din 

[Bik] : mag-unat pagkatapos ng ma- 
habang paghikab. 

hwM*wi png Zoo [HU] : alakdan. 

i*wfk png [Seb] : igik. 

f*wir pnr [5T] : sinungaling at maru- 
nong mandaya. 


i-wis pnr [War] : pahilig; patagilid. 

M 

i“w6s-i*wos^nr [Bik] : hindi makatu- 
log dahil sa suliraning bumabagabag. 

i*wus png [Ifu] : butit. 

Ixion (ik-sa-yon) pngMit [Gri] : hari 
na unang pumatay ng isa sa kaniyang 
kamag-anak. 

f*ya png 1: sakit sa ilong na lumilikha 
ng sugat 2 : pagpapaubaya sa pagpa- 
pasiya; pagpaparaya. 

i*y^ pnd [57] : pasunurin ang aso sa 
usa. 

hya pnh [HU Seb] ; kaniya. 

i*y£*ban png [57] : maliit na brasero, 
gaya ng dapugan. 

i-yag png [/go] : paglalakbay sa gilid 
ng bundok upang maghanap ng mga 
kaluluwa o makakita ng pangitain 
bago magsimula ang begnas. 

i-y6g png : libog; halay. 

i-y^-gok png [5o£] : igik. 

i*y^*is png : pagkuskos ng isang bagay 
sa isang bagay. 

i*y£k png [Bik Kap Tag] : pagtulo ng 
luhang may kasamang hikbi sanhi 
ng matinding sakit o damdamin Cf 
hagulgol, tangis : akis, araraw, eyag, 

GURAOK, HIBI, HIL.AK, KIYA, MATTANGUI, 

minoiJang, sangit ~ pnd m^g # pa*i # 
y^k, u'mi a y£k v i-ya^kan, pa-i*ya*km. 

i a y^*kis png: pag-aayos ng mga bagay 
batay sa pangangailangan, pagkaka- 
sunod-sunod, at iba pa. 

i-ya*ma png [57] : pagtatalik ng mga 
hayop. 

i*ya*m6t png [57] : pagkainis. 

i*y^n pnh [Bik Kap Tag] : pamatlig na 
tumutukoy sa anumang malapit sa 
kausap : ayan, hayAn. 

i-ya-wa-rf png [Pan] : iwas. 

i-yi png [Kap] : ihi. 

i-yMos png [Pan] : isod. 

i*y6 png : oo. 

i*yo pnh : ikalawang panauhan sa isa- 
hang anyo : imo, jkeka, kinmo, kiyen, 
kIyo, kukuam, reka, yours. 

i-y6k png : malakas na pag-iyak ng 
manok kung natatakot. 

i*y6n pnh : pamatlig na tumutukoy sa 
malayo kapuwa sa nagsasalita at ka¬ 
usap : adto, a man, daydiyay, ita, 

KADTO, KARIN, YAON. 

i-yo*ni*s4 pnd- mag-i-yo - ni*s4, i a yo a 
ni a s6, i-yo-ni-sa-hm [Esp ionizar] : 

paghiwalayin o baguhin tun go sa 
pagiging ion o mga ion : ionize. 






lyonout 

1 ■ 1 1 - - - . 

|-yo*n6'Ut/mg-: isa sa mga pangkating 
etniko ng mga Ilongot. 

i*y6t png 1 : [ S7] kilos na walang pag- 
kahiya 2 : [ HU Seb War] karat. 

-ize (ayz) pnl [Ing] : pambuo ng pan- 
diwa at nangangahulugang 1: gu- 


388 

mawa o maging gayon, hal America¬ 
nize, pulverize, realize 2: pakikitungo 
o pagsasagawa sa isang bagay, hal 
monopolize, pasteurize 3: a sumunod 
sa isang pag-uugali b magkaroon ng 
tiyak na damdamin, hal sympathize 
4: umapekto, maglaan, o ipailalim 


Izvestia 

sa isang proseso o pagsasagawa, hal 
oxidize, hospitalize. 

Izvestia (iz-ves*ti-ya) png : 
opisyal na pahayagan ng pamahalaang 
Unyong Sobyet na itinatag noong 









J,j png 1 : ikasampung titik sa alpa- 
betong Filipino at tinatawag na dyey 
2: ikasampu sa isang serve o pangkat 
3: ikalabing-isang titik sa alpabetong 
Espanyol at binibigkas katulad ng h 
sa alpabetong Filipino 4: pasulat 
o palimbag na representasyon ng J 
oj5: tipo, tulad ng sa printer upang 
magawa ang titik Jo j . 

J, daglat [Ing] 1 : judge at justice 2: 
sa baraha, jack. 

J, symbol Pis [Ing] : joules. 

j£b png [Ing] 1 : suntok na mabilis at 
maikli 2: sundot. 

jabberwocky (ja-ber-wo-ki) png [Ing] : 
mga salitang walang katuturan at 
nakatatawa. 

jacaranda (ja-ka-ran-da) png Bot 
[Ing]: alinmang punongkahoy (genus 
Jacaranda) na may mabangong 
kahoy, bughaw at hugis trumpeta 
ang bulaklak. 

Jacinto, Emilio (ha-sm-toe-mfl-yo) 
pngKas : (1875-1899) utakngKati- 
)unan at tagapayo ni Andres Boni; 
■acio. 




jack (jak) png [Ing] 1 : kasangkapang 
pang-angat ng bagay na mabigat 2 : 
sa baraha, sota. 

jackal (ja-kal) png Zoo [Ing] : hayop 
(genus Canis) na ilahas at higit na 
maliit sa lobo. 

jackboot (jak'but) png [Ing] : botang 
lampas tuhod, mabigat, matibay, at 
karaniwang isinusuot ng mga sundalo. 

jackfruit (jak-frut) png Bot [Ing] : 
langka. 

jackknife (jak-nayf) png [Ing] 1 : 
malaking lansetang naititiklop 2 : 
uri ng paglundag ng manlalangoy. 

jackpot (jak-pat) png [Ing] : pina- 
kamalaking premyo na maaaring 
mapanalunan sa isang palaro, ripa, 
o paligsahan : dyakpat. 

jackstone (jaks-town) png [ Ing] : la- 
rong pambata na pinupulot ng isang 
kamay ang isang bilang ng mga metal 
o plastik na piyesa na may anim na 


M 

tulisf habang pinatatalbog at sinasalo 
ng kamay ding iyon ang isang maliit 
na bola Cf siklot. 

Jacob (ha-kob, jey-kob) png [Esp 
Ing] : sa Lumang Tipan, pinakabata 
sa kambal na anak nina Isaac at 
Rebecca; nagbalatkayo upang makuha 
ang basbas ng ama. 

Jacobin (ja-ko-bin) png [Ing] Is 
noong Rebolusyong Pranses, kasapi 
ng isang radikal na samahang pam- 
politika 2: tao na radikal o mapang- 
himagsik 3: fraileng Dominiko. 

jaculatoria (ha-ku-la-tor-ya) png 
[Esp] : pahayag ng mataimtim na 
pagsamba. 

Jacuzzi (ja-ku-zi) png [Ing] Is pali- 
guan na may pumupulandit na 
tubig na nakamamasahe sa katawan 
2: pangalan ng nakaimbento at 
gumagawa nito. 

jade (jeyd) png [Ing] : makinis na 
batong-hiyas, karaniwang luntian o 

puti s HADE. 

j’adoube (zha-dub) png [Fre] : sa 
ahedres, pagpapahayag ng isang 
manlalaro na baguhin ang posisyon 
ng pitsa ngunit hindi nanganga- 
hulugang yaon na ang sulong. 

Jaena, Graciano Lopez (hayna 

gras-ya-no lo-pez) pngKas s (1856 - 

\ 1896) orador at unang editor ng La 
Solidaridad, 

jdg-jag pnr [ Tau] : balintuwad; magulo. 

jaguar (jag-war) png Zoo [Ing] s hayop 
(Panthera onca) na ilahas, kauri ng 
pusa at batik-batik ang balahibo, 
karaniwang nakikita sa Timog 
Amerika. 

j6*hat png [Tau] : gulo. 

ja-hil png : sa timog-silangang Asia, 
taguri sa batang Muslim na salbahe 
at pilyo. 

jai-alai (hay-a-lay) png Isp [Esp] : 
mabilis na paglalaro ng bolang 
ipinupukol sa dingding at sinasalo 
sa pamamagitan ng sesta. 

jail (jeyi) png [Ing] : bilangguan. 


jailbird (jeyi-berd) png [In$ : bilanggo. 

jailer (jey-ler) png [Ing] ; tao na 
tagapamahala sa bilangguan at mga 
bilanggo. 

Jainism (ja-i-m-sim) png [Ing] : reli- 
hiyon sa India na batay sa Vardha- 
mana Maharvia ang aral. 

Ja*k6r*ta png [Ing] s kabesera at 
pinakamalaking lungsod ng Indo¬ 
nesia. 

jA'kat png [Tau] : diyesmo; butaw 
na panrelihiyon : zakat. 

j6*ket png [Ingjacket] 1: kasuotang 
mahaba ang manggas, karaniwang 
isinusuot kung malamig o tag-ulan 
2 s sobre na malaki at yari sa makapal 
na papel o karton, karaniwang pinag- 
lalagyan ng mga dokumento, papeles, 
plaka,, at iba pa 3s panlabas na 
takip. 

ja*k6l png Kol [Ing ejaculation] : 
masturbasyon. 

jA’Ian png [Tau] : daan. 

j6l*ap png Med [Fre] s gamot na 
pampurga, nakukuha sa isang uri 
ng halamang ugat. 

jalapefto (ha-le-pen-yo) png [Esp] s 
uri ng sili na napakaanghang. 

jalopy (ja-lo-pi) png Kol [Ing] : luma 
o karag-karag na auto. 

jalousie (ja-lu-sQ P n S Ung] : maki- 

kitid na piraso ng salamin o kahoy 
na ikinakabit nang pahanay sa hamba 
ng bintana upang tamtamin ang 
pasok ng hangin at liwanag. 

jam png [Ing] s prutas na dinurog at 
minatamis Cf halea. 

jam pnd [Ing] 1 : sumiksik; magsik- 
sikan 2 s pumalya, tulad ng putok 
ng baril 3 s guluhin ang senyas ng 
radyo. 

J6*ma M6*pun png : isa sa pangkating 
etniko sa Mindanao. 

j4m-ba*li*ya png [/ng] : uri ng puta- 
heng kanin na may hipon, manok, 
at iba pa. 







jambangan 


390 


jet 


jam'b£*ngan png [ Tau ] :halaman o 
halamanan. 

jamboree (jam-bo-ri) png [Ing\ 1: 
malaki at masayang pagtitipon 2 : - 
bahaging musikal sa isang prog- 
rama 3: malaking pagtitipon ng 
mga iskawt. 

jam-pa-na png [Tau] : karo ng patay 
para sa mga dugong bughaw o mahar- 
lika. 

jam session (jam ses-yon) png [Ing] : 
tugtugan at sayawan. 

ja*ni*bu png [ Yak]: borlas na tinirintas. 

ja*ni*it png [Tau] : semilya ng lalaki 
o egg cell ng babae. 

„ jcbni*t6r png [Ing] : tagapag-alaga ng 
kalinisan ng isang gusali o anumang 
tanggapan. 

jaivji png [Tau ] : pangako o kasun- 
duan. 

Jd-ngan png: isasa pangkating etniko 
sa Mindanao. 

j£ng*gay png [Tau] : mahabang kuko. 

jhng-ki png [Tau] : pagkayamot sanhi 
ng inggit. 

jhrvtik png [ Tau] : dingal sa pana- 

namit at itsura. 

* 

jdrvtung png Ana [Tau ] : puso. 

January (jan-yu-a-ri) png [Ing] : Enero. 

Janus (jey-nus) p7igM.it [Ing] : diyos 
o bathala ng Romano, at may kabi- 
laang mukha. 

Ja*pan png [Ing] : isa sa mga bansa 
na nasa dakong silangan ng Filipinas :, 
Hapon. 

Japanese (ja-pa-mz) pnr [Ing] : 
Hapones. 

j£*pa*yu'ki png Kol [Jap] : tao na 
nagtungo sa Japan; tawag sa tao na 
nagtrabaho sa Japan, karaniwan 
bilang mang-aaliw. 

jar png 1 : banga 2: anumang luad na 
sisidlan, karaniwang nilalagyan ng 
likido, o ginagawang dekorasyon. 

jhr-gon png [Ing] 1 : espesyal na 
bokabularyo ng isang pangkat o 
propesyon 2 : mga salita na mahirap 
maunawaan. 

ja*ru'p£*kal pngMit [Mrw] : espada 
na ginamit ni Raha Indarapatra 
upang patayin ang mabagsik na 
ibon na may pitong ulo. 

ja*sad png [Tau] : katawan. 

jasmine (j as-min) png [Ing] : hasmin. 

Jason (jey-son) png [Ing] : anak na 
lalaki ng Hari ng lolcos at naging 
pinuno ng Argonaut sa paghahanap 
ng ginintuang balat ng tupa. 


j As* per png [Ing] : batong-hiyas, 
karaniwang pula, dilaw, o kulay 
kape : haspe. 

jat png [Tau] : katauhan; persona- 
lidad. 

Jh*ta*k& png [Skr] : alinman sa iba’t 
ibang kuwento ng buhay ni Buddha. 

jato (jey-tow) png [Ing] : uri ngjet na 
ginagamitan ng karagdagan o ibang 
lakas gaya ng rocket motor upang 
mapasibad. 

jaundice (jown-dis) png [Ing] 1: Med 
paninilaw ng mata at balat ng isang 
tao : ikterisya, dilaw 3 2 : pagkasira 
ng paningin 3: selos; inggit; sama 
ng loob. 

J£*va png [Ing] : isa sa malaking isla 
sa Indonesia. 

j£'va png Bot [Ing] 1 : punongkahoy 
at butil ng kape 2: Com uri ng 
program. 

J£*va m£n png [Ing] : fosil ng hominid 
(genus Pithecanthropus) na natagpuan 
sa Java. 

jchvedi' n png Isp [IngFre] : sibat na 
magaan at yari sa kahoy o metal : 

HABALINA. 

• • 

jaw (jo) png [Ing] 1 : Ana panga 2: 
makipot na bunganga ng isang 
lambak o ng isang lagusan. 

ja-wab png [Tau ] : sagot. 

jawbone (jo-bown) png Ana [Ing] : 
buto sa pinakababa ng panga. 

jay (jey) png [Ing] 1 : Zoo ibon 
(Garrulus glandarius) , kapamilya ng 
uwak at karaniwang makulay ang 
balahibo 2 : tao na madaldal. 

jay walking (jey wo-king) png [Ing] 
1: pagtawid sa pook na hindi tawiran 
ng tao 2 : paglabag sa wastong pag¬ 
tawid sa kalsada. 

0 

jazz (jaz) png [Ing] : uri ng musika 
na nagmula sa mga Negro, may nata- 
tanging ritmo, tunog, at tono. 

jazzman (jaz-man) png [Ing] : kom- 
positor, manunugtog, o mang-aawit 
ngjazz. T 

JCL, daglat Com [Ing] : Job Control 
Language. 

jealousy (jedo*si) png [Ing] 1: selos; 
panibugho 2 : inggit; panaghili. 

jean (jin) png [Ing] : maong. 

jeans (jins) png [Ing] 1 : pantalong 
maong 2 : makipot na pantalong 
pambabae. 

jeep (jip) png [Ing] : dyip. 

Jehova (he-ho-va) png [Esp Heb] : 
sa Bibliya, isa sa mga tawag sa Diyos 


CfYAHWEH : Hehoba, Jehovah. 

Jehovah (je-ho-va) png [Ing Heb] : 
Jehova. 

Jehu (ji*hyu) png [Ing Heb] : sa 
Bibliya, hari ng Israel na tanyag sa 
mabalasik na pagsalakay ng kaniyang 
karo. 

jejunum (jiju-num) png Ana [Lat] : 
bahagi ng maliit na bituka sa pagitan 
ng duodenum at ileum. 

jelly (je •li) png [Ing] 1: helatinang 
may pampalasang prutas 2 : mina- 
tamis na katas ng prutas. 

jelly fish (je- li fish) png Zoo [Ing] : 
dikya. 

j6p*roks png Kol [ Tag Ing project] : 
uso o .moda ngunit kakatwa o kaka- 
iba ang paraan lalo na sa pananamit. 

jeremiad (je-re*ma-yad) png [/ng] : 
pamimighati na may sangkap na 
sumbat at sakdal; lamentasyon. 

Jeremiah (je-re-ma-ya) png [Ing 
Heb] : sa Bibliya, a pangunahing 
propeta na nakahula sa pagbagsak 
ng Assyria at Israel, at sa labanang 
magaganap sa Ehipto at Babilonya : 
Jeremias b isa sa mga Kapitulo : 
Jeremias. 

Jeremias (he-rem-yas) png [Esp Heb] : 
Jeremiah. 

jerez (he-rez) png [Esp] : uri ng 
sherry, isinunod sa pangalan ng 
bayan ng Jerez na bantog sa pagi- 
ging sentro ng paggawa ng alak. 

Jericho (je-ri-ko) png [Ing Heb] : 
Jerico. 

Jerico (he-ri-ko) png [Esp Heb] : sa 
Bibliya, bayan sa Palestina na sinakop 
ng mga taga-Israel : Jericho. 

jerk png [Ing] 1 : baltak; kislot 2: Kol 
gago. 

jersey (jer-si) png [Ing] 1: tela ha 
gawa sa pinagkabit-kabit at pinag- 
buhol-buhol na hibla 2 : damit o 
kamisetang gawa sa telang ito 3: 
Zoo uri ng baka na mapusyaw na 
kulay kape. 

Je*ru*sa*l6m png [Ing] \ Herusalem. 

jest png [Ing] 1: biro; katatawanan 
2 : siste; kantiyaw. ‘ 

j4s*ter png [Ing] 1: tao na mapag- 
biro 2 : lukayo; payaso. 

Jesuit (jez-yu-ft) png [Ing] : Heswita. 

Jesus (he-sus, ji-zus) png [Esp Ing] : 
Hesus. 

jet png [Ing] : pagsirit ng likido, gas, 
o solidong particle mula sa makipot 
na lagusan. 













391 


Juan Tamad 




jet6 (zhe-tey) png [ Fre ] : sa ballet, 
paglukso na nasa harap ang isang 
binti at nasa likod naman ang isa. 

J6t lag png [Ing] : paninibago ng 
katawan pagkaraan ng mahabang 
paglalakbay sakay ng eroplano. 

Jet plane (jet pleyn) png [ Ing] : uri 
ng eroplanong pinasisibad ngjet ng 
hangin. 

# * 

jet set png [ Ing] : mga tao na mahilig 

sa maluho o magastos sa paglalakbay. 

jeu d'esprit (zho de-spri) png [Fre] : 
pahayag na mapagbiro o nakatatawa. 

jeu de mots (zhu de mo) png [Fre] : 
pilipit na salita. 

jeune fll (zhun fi) png [Fre] : dalagita. 

Jew (ju) png [Ing] : Hudyo. 

jewel (ju-el) png [Ing] : hiyas, 

jeweller (ju-e-ler) png [Ing] : alahero. 

jewel try (ju-el* rf) png [Ing] : hiyas. 

Jezebel (je-za-bel) png[IngHeb] : sa 
Bibliya, asawa ni Ahab na hari ng 
Israel : Dyesebel. 


jfb'ba png [IngAra] : mahabang kapa 
na isinusuot ng mga lalaking Muslim. 

jig png [Ing] t : uri ng mabilis at 
paindak-indak na sayaw 2 : tugtog sa 
sayaw na ito 3: kawil o isang set ng 
kawil na nakakabit sa artipisyal na 
pain ng pamingwit. 


jigsaw puzzle (jig*so pa-zel) png 
[Ing] : libangan sa pamamagitan ng 
pagbubuo ng ginupit na larawan o 
larawang hiwa-hiwalay. 

ji*h6d png [Ing] : banal na pakiki- 
digma ng mga Muslim. 

jingle (jmg-gel) png [Ing] 1 : kuliling; 
kililing 2 : maikling kanta o tulang 
madaling tandaan, karaniwang gina- 
gamit sa radyo at telebisyon sa pag- 
aanunsiyo ng kalakal 3: Kol pag-ihi. 

jingoism (jing-gow-i-zem) png [Ing] : 
gawi o patakarang agresibo, gaya sa 
digmaan. 

jin-jin png [Iva] : dingding na yari sa 
kugon. 

jinnee (ji-ni) png Mit [Ing] : genie. 

jipijapa (hi-pi-ha-pa) png [Esp] : noong 
panahon ng Espanyol, modang som¬ 
brero ng mga mayaman. 

jiw-jhway png [Iva]: galaw 1 . 

% 

jbya*rf*ya png [Mag] : regalo para 
sa mahihirap, at mula sa mga tao na 
hindi nagpapakilala var giyariya. 

Joan of Arc (jo-an of ark) png [Ing] : 

babaeng naging pinuno ng hukbong 
Pranses sa Isang Daang Taong Dig¬ 
maan laban sa mga mga Ingles. 


Job (hob, jowb) png [Esp Ing] \ sa 
Bibliya, a tao na naging tapat sa 
Diyos sa kabila ng dinanas na mga 
pagsubok b isa sa mga Kapitulo. 

job (jab) png [Ing] : trabaho; gawain. 

Job Control Language (jab-kon-trol- 
lang-gu-weyds) png Com [Ing] : uri 
ng command sa paggawa ng program: 

JCL. 

job order (jab or-der) png [Ing] : 
listahan ng mga gawain. 

Jocasta (yo-kas-ta) png Mit [Ing 
Grt] : asawa ni Laius at naging ina 
at asawa ni Oedipus. 

jockey (ja-ki) png [Ing] 1 : hinete 2: 
pang-ibabang kasuotang panloob 
ng lalaki. 

jogging (ja-ging) png [Ing] : eher- 
sisyong mabilis na paglakad o katam- 
tamang pagtakbo. 

John Doe (jon dow) png Bat [Ing] : 
pangalan na ginagamit sa usapin 
kung hindi malaman o hindi tiyak 
ang pangalan ng sinumang gumawa 
ng kasalanan. 

joie de vivre (zwha de viv) png [Fre] : 
ligaya sa buhay. 

join (joyn) pnd [Ing] 1 : magdugtong 
o pagdugtungin; maghugpong o 
.paghugpungin 2 : pag-isahin; pagsa- 
mahin 3: umanib; sumapi 4: sumama; 
makisama 5 s sumali o lumahok. 

joiner (joy-ner) png [Ing] 1 : tao na 
tagahugpong ng mga bahagi ng 
muwebles 2: Kol tao na mahilig 
sumapi sa isang samahan. 

joint (joynt) png [Ing ] 1 : hugpong; 
hugpungan 2: dugtong; dugtungan 
3: Ana kasukasuan 4: Kol isang 
balot ng marihuwana 5: pook tag- 
puan; tambayan. 

jojoba (ho-ho-ba) png [Esp] : hohoba. 

joke (jowk) png [Ing] 1 : biro; tukso 
2: Zifkuwentong katatawanan. 

joker (jo-ker) png [Ing] 1 : tao na 
mapagbiro, masiste, o mapagpatawa 
2: dagdag na baraha sa isang pakete. 

Jolo (ho-lo) png : kabesera ng Sulu. 

Jonah (jo-na) png [Ing] : Jonas. 

Jonas (ho-nas) png [Esp] : sa Bibliya, 
pinakabatang propetang Hebrew 
na nilulon ng isang malaking isda : 
Jonah. 

jongleur (zhong-gler) png [Fre] : 
lagalag na mang-aawit. 

Jordan (jor-dan, hor-dan) png [Ing 
Esp] 1: Ilog Jordan 2: isa sa mga 
bansa sa Gitnang Silangan. 


Jose (ho-se) png [Esp Heb ]: sa Bibliya, 
anak ni Jacob, ipinagbili ng mga 
kapatid upang maging alipin, at naging 
mataas na pinuno ng Ehipto : Joseph. 

Joseph (jow-sef) png [IngHeb] : Jose. 

Joseph, Saint (jow-sef seynt) png 
[Ing] : asawa ni Birheng Maria i San 
Jose. 

Jose, San (ho-se, san) png [Esp] : 
Saint Joseph. 

Joshua (jos-u-wa) png [Ing Heb] : 
Joshue. 

Joshue (ho-su-we) png [Esp Heb] : sa 
Bibliya, a kahalili ni Moises sa pag- 
liligtas ng mga taga-Israel mula sa 
pagkaalipin b ikaanim na aklat na 
tumatalakay sa labanan ng Canaan 
at sa pagkakahati ng Israel sa labin- 
dalawang tribu : Joshua. 

joss (jos) png [Ing] : imahen o larawan 
ng diyos ng mga Tsino. 

% • 

joss stick (josis-tfk) png [Ing] : patpat 
ng insenso. 

jot (jat) pnd [Ing] : sumulat nang 
madalian. 

jota (ho-ta) png [Esp] : hota. 

joule (jul) png Pis [ /ng] : yunit sa 
paggawa o enerhiya. 

journal (jor-nal) png [Ing] 1 : peryo- 
diko o magasin 2 : talaarawan ng 
mga*pangyayari 3: sa panganga- 
iakal, ang aklat ng mga arawang 
transaksiyon. 

journalism (jor-na-lf-sim) png [Ing] : 
peryodismo. 

journalist (jor-na-list) png [Ing] : 
peryodista. 

journey (jor-ni ) png [Ing] 1 : pagla- 
matagal 2 : layo o tagal ng pagla¬ 
lakbay. 

joust (jawst) png [Fre] : tomeo. 

joy png [Ing] 1: saya 2: anumang 
nagdudulot ng saya o kasiyahan. 

joyride (joy-rayd) png Kol [Ing] : 
pagsasaya habang sakay ng behikulo. 

Jr png [Ing] : junior 1 . 

Juan dela Cruz (hu-wan de-la kruz) 
png [Esp] : taguri sa karaniwang 
Filipino : Huwan dela krus. 

Juan Pusong (hu-wan pu-song) png 
Lit Mit: pilyong tauhan sa kuwen- 
tong-bayan var Juan Usong. 

Juan Tamad (hu-wan ta-mad) png 
Mit [Esp Tag] : tauhan sa kuwentong- 
bayan na nagiging tampulan ng 
katatawanan dahil sa katamaran : 
Huwan TamAd. 






jubilee 


392 


jubilee (ju-bi-li) png [Ing ] 1: panahon 
ng pagsasaya 2 : pagdiriwang sa 
ika-25 o ika-50 anibersaryo : hubileo. 

ju-bul png[Tau\ : puwit. 

Judah (ju-da) png [Ing Heb ] : sa 
Bibliya, a pang-apat na anak na 
lalaki ni Jacob D pinakamakapang- 
yarihan sa labindalawang tribu ng 
Israel c dakong timog ng Palestina 
na sinakop ng tribu ni Judah. 

Judaism (jii-dey-i-sim) png [ Ing] : 
Hudaismo. 

Judas Iscariot (ju-das is-kar-yot) 
png [Ing Heb ] : sa Bibliya, Hudas 
Eskariote. 

judge (jadz) png [Ing] : hukom. 

Judges (jad-jiz) png [ Ing] ; Mga 
Hukom. 

Judgment Day (jadj-ment dey) png 
[Ing] : Araw ng Paghuhukom. 

judiciary (ju-di-sya-ri) png [Ing] : 
hudikatura. 

Ju-dith png [Ing] 1: bayaning Hudyo, 
pumugot kay Holofemes at nagligtas 
sa lungsod ng Bethulia 2: aklat sa 
Lumang Tipan. 

ju*do png I$p i Jap] : di-armadong 
pagtatanggol sa sarili Cf jujitsu, 

KARATE 5 HUDO. 

ju*do*gi png [Jap ] : tradisyonal na 
kasuotan ng manlalaro ngjudo, binu- 
buo ng jaket, pantalon, at sinturon. 

juego (hu-we-go) png [ Esp ] : 
huwego. , 

juego de prenda (hu-we-go de 
pren-da) png [Esp] : huwego de 
prenda. 

jueteng (hu-we-teng) png: huweteng. 

juez (hwes) png [Esp] : huwes. 

juez de paz (hwes de pas) png Pol 
[Esp] : noong panahon ng Espanyol, 
tao na karaniwang itinalagang hukom 
sa isang pamayanan. 

juez pesquizador (hwespes-ki*sa-dor) 
png Pol [Esp] : noong panahon ng 
Espanyol, hukom na itinalagang 
mag-imbestiga ng mga tiwaling opisyal. 

jug (jag) png [Ing] : sisidlan ng 
likido C/^bangA. 

juggernaut (ja-ger-not) png[Ger] : 
anumang malaki at malakas na puwersa 
sa digmaan o anumang labanan. 

juggle (ja-gel) png 1 s paulit-ulit at 
paikot na paghahagis at pagsalo sa 
mga bola, plato, kutsilyo, at iba pa 
2 : pagbabago o pagmamanipula ng 
isang bagay upang makapandaya. 


juice (jus) png [Ing] : katas ng prutas 
o gulay. 

• % 

juicer (ju-ser) png [Ing] : kasangkapan 
sa pagkatas ng prutas at gulay. 

ju*jit*su png Isp [Jap] : paraan ng 
pagtatanggol sa sarili sa pamama- 
gitan ng paggamit ng lakas at bigat 
upang maitumba ang kalaban. 

jukebox (juk-bax) png [Ing] : pono- 
grapo na nasa loob ng isang kabinet, 
may nakasalansang mga plaka na 
maaaring pagpilian ng nais mapa- 
tugtog sa pamamagitan ng pagpindot 
sa butong katapat ng pamagat ng 
napiling plaka. 

julienne (ju-li-yen) png [Ing Ere] : 
pahilis na hiwa ng gulay. 

July (ju-lay) png [Ing] : Hulyo. 

Ju*m6*at png [ Tau] : Biyernes. 

jumbo (jam-bo) png [Ing] : napaka- 
laking tao, hayop, o bagay. 

ju*mi*gf png, pnr [Iba] : kaliwa. 

jump (jamp) png [Ing] : talon; lukso; 
lundag. 

jumpball (jamp-bol) png [Ing] : dyambol. 

jumper (jam-per) png [Ing] 1: man- 
lulundag sa anumang laro 2: buong 
damit na walang manggas at kara¬ 
niwang nakapatong sa blusa o pang- 
itaas na damit 3: kasangkapan upang 
irekta ang koneksiyon ng koryente 
4: kasuotan ng mga marino, may 
malapad na kuwelyong nakalaylay 
sa likod. 

i 

jumping jack (jam-ping jak) png 
[Ing] 1: uri ng papet 2: uri ng 

ehersisyong palundag-lundag. 

/ 

junction (jank-syon) png [Ing]: salapong. 

June (jun) png [Ing] : Hunyo. 

jungle (jang-gel) png [Ing] 1: gubat; 
kagubatan 2: sukal 3: isang katerba 
o katakot-takot na dami. 

junior (jun-yor) png [Ing 1: anak 
na lalaking isinunod ang pangalan 
sa ama: Jr 2: mag-aaral na nasa 
ikatlong antas ng mataas na paaralan 
o kolehiyo. 

junior (jun-yor) pnr [Ing] 1: nakaba- 
bata 2 : higit na mababa ang katung- 
kulan, ranggo, o katayuan. 

ju*nhp6r png Bot [Ing : palumpong 
o punongkahoy (genus Juniperus ), 
matinik ang dahon, at matingkad 
ang lilang bunga. 

junk (j an g k ) png [Ing 1: anumang 
bagay na wala nang halaga o silbi 2: 
banga 3: narkotikong gamot 4: 
ginupit na lumang kable o lubid 5: 
matigas na inasnang kame 6 : hugpong 


jury 

■ / 

% 

ng mga mahimaymay na tissue sa 
ulo ng butanding at nagtataglay ng 
mga spermaceti 7: Ntk malaking 
sasakyang dagat ng mga Tsino na 
patag ang ilalim. 

junket (jang*ket) png [Ing 1: pagla- 
lakbay at pagliliwaliw ng isarig mataas 
na pinunong bayan sa gugol ng pama- 
halaan 2 : anumang kahawig na 
paglalakbay. 

junk food (jangk fud) png [Ing] : 
pagkain na^mababa ang sustansiya 
at karaniwang mataas ang kalori: 

SITSIRYA. . ' 

junk mail m eyl) png [Ing] : 

impormasyong komersiyal na ipina- 
dadala sa pamamagitan ng koreo. 

junk shop (jangk syap) png [Ing] : 
tindahan ng mga lumang kasang¬ 
kapan o garnit nang kasangkapan. 

junkie (jan-ki) pngKol [Ing \ adik. 

Jumo png Mit [IngLat] t: sa Romano, 
Hera 2: asawa ni Jupiter, katulad ni 
Hera at itinuturing ding diyosa ng 
kasal. 

junta (hun-ta) png [Esp] : hunta. 

junta de autoridades (hun ta de- 
aw-to-ri-da-des) png Pol [Esp] : noong 
panahon ng Espanyol, lupong taga- 
payo ng gobernador-heneral ukol 
sa pananalapi at mga alituntunin ng 
pamahalaan. 

Ju*pi*t6r png [Ing Lat] 1 : Mit pina- 
kamataas na diyos ng mga Romano : 
Hoba 2: Asn ikalima at pinakama- 
laking planeta mula sa Araw at 
bahagi ng sistemang solar : Hupiter 

Jurassic (ju-ra-sik) pnr [Ing] : isang 
yugto na tumutukoy sa panahong 
Mesozoic na pinaghaharian ng mga 
dinosauro. 

* 

j«j*rat png Bat [Lat] : paghahayag ng 
kalagayan o pangyayari sa pamama¬ 
gitan ng affidavit. 

jurisdiction (ju-ris-dik-syon] png [Ing] : 
hurisdiksivon. 

j 

jurisprudence (ju-ris-pru-dens) png 
Bat [Ing] 1: hurisprudensiya 2: 
paraan o sistema ng batas 3: kaga- 
waran o sangay ng batas 4: pasiya 
ng hukuman. 

ju*rist png [Ing 1: hukom; abogado; 
iskolar 2 : abogado o tao na dalub- 
hasa sa batas. 

ju*ror png [Ing 1: hurado 2: tao na 

nanunumpa ng katapatan. 

* 

jury (ju-ri) png [Ing : lupon ng mga 
hurado. 















jus sanguinis 


393 


j’y suis, j’y reste 


jus sanguinis (yus san-gnnis) png Pol 
[Lat] : batas ng dugo; simulaing ang 
pagkamamayan ng magulang ang 
nagtatakda ng pagkamamamayan 
ng anak. 

jus soli (yus so*ii) pngPol [Lat] : batas 
ng pook; itinatakda ng pook na 
sinilangan ang pagkamamayan ng 
isang tao, 

just (jast) pnr [Ing] : makatarungan. 

just (jast) pnb f Ing] 1 s lamang 2 : 
hindi pa nagtatagal 3: tamang-tama. 

justice (jas-tis) png [Ing] 1 : kataru- 
ngan 2 : mahistrado. 

justification (jas-ti-fbkeysyon) png 
[Ing] 1 : pangangatwiran : hustipi- 


kasyon 2 : sa paglilimbag, pagpantay 
ng magkabilang gilid ng mga titik at 
espasyo ng talata. 

justify (jas-ti-fay) pnd [Ing] 1 : mangat- 
wiran; magpaliwanag 2 : pantayin 
ang limbag. 

jut (jat) pnd [Ing] : iusli; iungos; iultaw. 

JOtS png Kol [Ing] : marihuwana. 

juvenile (ju-vi-nayl) pnr [Ing] 1 : bata; 
pambata 2 : ugaling bata. 

juvenile court (ju-vi-nayi kort) png 
[Ifig] : hukuman para sa mga kaso 
na kinasasangkutan ng menor de 
edad. 

juvenile deliquency (ju-vi-nayl de-lik- 
wen-si) png [Ing] : paglabag sa batas 


o alituntunin ng isang menor de 
edad. 

juvenilia (ju-ve-nfl-ya) png Lit [Ing] : 
mga gawa ng manunulat o artista sa 
panahon ng kaniyang kabataan. 

Ju-v6n-tas png Mit [Lat] : diyos ng 
kabataan ng mga Griyego at Hudyo. 

ju*way png [Iva] : hikaw. 

juxtaposition (jaks-ta-po-zi-syon] png 
[Ing] : pagtatabkabi ng magkakaibang 
bagay upang paghambingin. 

j'y suis, j’y reste (zhe swe, zhe rest) 
png [Fre] : narito ako, dito ako 
titigil. 


.c 








K, k png 1: ikalabing-isang titik sa 
alpabetong Filipino at tinatawag na 
key 2: ikalabing-isa sa isang serye o 
, pangkat 3: pasulat o palimbag na 
representasyon ng K o k 4 : tipo, tulad 
ng sa printer, upang magawa ang 
titik K ok. 

K, k (ka) png : ikatlong titik sa abaka- 
dang Tagalog. 

K, symbol (key) [Ing] 1; Kem potas¬ 
sium 2 : kelvin. 

K, daglat (key) [Ing] : kilobyte. 

k png Mat [Ing[ : isang constant. 

k, daglat (key) [Esp Ing] : kilo. 

Ka png : tawag paggalang na ikinaka- 
bit sa pangalan ng nakatatanda o 
malayong kamag-anak Cf KAka, Kara. 

Ka png : Kang 1 . 

k6 png [Ing] : sa sinaunang Ehipto, 
pinaniniwalaang espiritvval na bahagi 
ng isang indibidwal na tao o diyos 
na nabuhay, at may kakayahang 
manatili sa estatwa ng namatay na 
tao. 

k& pnh 1: isahang panghalip panao 
na nasa ikalawang panauhan 2 : pa- 
ngalawang anyo ng ikaw. 

k£- pnl: uniaping gaya ng gamit ng 
kay-, Aa/Ka-ganda!, Ka-galmg! 

ka- pnl 1: pambuo ng pangngalan at 
nangangahulugang kapuwa o kasa- 
ma sa isang gawain, Aa/kaklase, ka- 
trabaho 2 : pambuo ng pangngalan 
at nagpapahayag ng relasyon o pag- 
kakasapi, na may pag-uulit sa unang 
pan tig ng salitang-ugat, hal kababata, 
kababayan 3: pambuo ng pangnga¬ 
lan at nagpapahiwatig ng kaisipang 
pagpapatuloy sa mabuting samahan, 
na may pag-uulit sa salitang-ugat, hal 
kalaro-laro, kasama-sama 4: pambuo 
ng bagong pangngalan mula sa pang- 
uring salitang-ugat upang idiin ang 
pag-aari, katangian, o pagiging abs- 
trakto, at dinudugtungan ang salitang- 
ugat ng -an, Aa/kahirapan, kadakilaan 
5: pambuo ng pangngalan at nagsa- 
saad ng resiprosidad, pagkakasabay 
ng kilos, o kolektibong samahan, at 


karaniwang dinudugtungan ang sali¬ 
tang-ugat ng -an, Atf/kaliwaan, katu- 
waan. 

ka- pnl 1: pambuo ng pandiwa at 
nagpapahiwatig ng kilos na katatapos 
lamang, na may pag-uulit sa unang 
pan tig ng salitang-ugat, Aa/kaaalifs, 
kagagawa 2 : pambuo ng pandiwang 
balintiyak, nagpapahiwatig ng sa- 
loobm o damdamin, at dinudugtu^ 
ngan ang salitang-ugat ng -an, hal 
kaawaan, katuwaan 3: pambuo ng 
pandiwa na inuulit upang magbigay 
diin at magpahiwatig ng di-inaasa- 
hang kilos, hal kabasa-basa niya sa 
diyaryo 4: pambuo ng pandiwa at 
nagpapahiwatig ng pag-uulit o pag¬ 
papatuloy sa gawain, na may pag- 
uulit sa unang pantig ng pandiwa, 
hal kasasalita, kasusulat 5: pambuo 
ng pandiwa, nagpapahiwatig ng kilos 
na higit sa karaniwan, at dinudug¬ 
tungan ang salitang-ugat ng -an, hal 
Kataasan mo ang pagsabit ng tali. 

k£- pnl 1: pambuo ng pang-uri at 
nagsasaad ng kaliitan ng bilang, 
dami, o halaga ng anuman, hal kapi- 
raso, kaikli 2 : pambuo ng pang-uri 
na nagbibigay diin sa antas nito at 
dinudugtungan ang salitang-ugat ng 
-an ; ginagamit kasama ng Hindi o 
di -, at ipinapalagay na isang pang- 
alipusta, hal “Di-kagalingan ang 
pagkakagawa.” 

K^*a-ba png [Ara] : gusali sa sentro 
ng Dakilang Masjid sa Meqca, kata- 
tagpuan ng banal na batong itim, at 
dito humaharap ang mga Muslim 
kapag nagdarasal var Caaba. 

ka"a*b£*ba png [Ilk] : ikli 1 . 

ka*a*bay png [Pan] : kapitbahay. 

ka*ad*la*wan png [Seb ka+adlaw+ari] : 
kaarawan. 

ka-ad'la-won png [Seb War ka+adlaw+ 
on] : bukang-liwayway. 

ka-a*gdd pnb [ka+agad] : agad. 

ka*d a gaw png [ka+agaw] \ kapuwa na 
naghahangad ding makamit ang 
isang bagay; kalaban Cf kaaway, 


ribal : karibAl, salipew. 

ka*a*gi png [5^A ka+agi] 1: karanasan 
2 : salaysay. 

ka-a^ku-h^n^gfAa+aAo+Aan] 1: na- 
tatanging aspekto ng katauhan ng 
isang tao: identidad 1 , identity 1 2 : 
ang gayon ding pagkakakilanlan ng 
isang pangkat o bansa bilang tatak 
ng pagkakaisa: identity 1 , identidad 1 . 

ka*a a la"m£n png [ka+alam+an] : kati- 
punan o saklaw ng alam o nalalaman. 

ka‘a*ma a r£n png [Iby] : kaluluwa ng 

namatay. 

✓ 

ka*am*b6ng pur [Seb ka+ambong] : 
guwapo. 

ka*&*nak png [ka+anak] : kamag-anak. 

ka'£*nak*tHik png: sa sinaunang 
lipunan, tao na nagpakasal sa asawa 
ng namatay na kaanak. 

ka a £ng png\: malaking banga na may 
malapad na labi Cf kaiambA, tapAyan 
2: manggo 3: [Seb] paso 4: [HU] 
kamaw. 

ka-^ng pnr [Seb Tag] : nakabukaka 
Cf sakAng. 

k& m &'T\o-&'t\0 pngKol [ka+ano+ano] : 
kamag-anak; kaanak. 

ka*an*y£g png [Seb ka+anyag] : ka- 
riktan. 

ka*a*pid png [ka+apid] : tao na kina- 
kasama bukod sa tunay na asawa : 

CONCUBINE, KABIT 2 , KAIAGUYO, KAI.UNYA, 
KAMADOTSAY, KERIDA 2 , KULASA 2 , KULA- 
SISI 2 , NUMBER TWO, NUMERO DOS, P.ARA- 
MOUR, PATIKl. 

ka-a*ra # w^n png [ka+araw+an] Is 
kapanganakan 2 : anibersaryo 3 : 
araw o petsa ng isang nakatakdang 
aktibidad o pangyayari: kaadiawan. 

ka*a-tc»*pan png [Pan] : panganib. 

ka*a a to*an-bang*k4l pngBot: punong- 

kahoy (Ant ho cep ha lus chinensis) na 
maljliit ang buiaklak. 

ka-a*wa-a-wa pnr [ka+awa-awa] : 
lubhang nangangailangan ng tulong 
at kalinga var kawawa, wawa. 


















kaaway 



ka'&'way png [Hil Seb Tag'War ka+ 
away\ : tao na may galit o poot sa 
isang tao, o naghahangad na maka- 
sakit o makapinsala Cf kaagaw, kala- 

BAN : ENEMIGO, ENEMY, KALABAN 2 , KARATE, 

moso - pnd ka a a a w6*yin f ma a ka a 
6-way. 

ka a & a y O png [Seb] : labis. 

ka a b£ png [Kap Tag ] 1: mabilis na 
pagtibok ng puso dahil sa pagkabigla 

O takot Cf PULSO, PALPITASYON, TIBOK : 

kulba, paga 4 -pnd ku a ma*b£, ka*ba* 
h^n 2; [Kap Pan Tag] kutob; pa- 
ngamba. 

ka*ba*bcbang-lo # 6b png [ka+baba+ 
an+ng-loob] : ugaling hindi mapag- 
mataas o mayabang; mabuting paki- 
kitungo sa kapuwa Cf pakumbaba : 

HUMILITY, UMILDAD. 

ka-ba*ba*lag*h£n png [ka+ba+balag- 
han] : kamangha-manghang pang- 
yayari na hindi abot ng isip at kakaya- 
han ng tao Cf himaia : katingalahan, 

MISTERYO. 

* 

ka*ba*ba*td png [ka+ba+bata] 1: ka- 
uwa bata 2 : kasama sa pagkabata 
: kapanahon o kasabay sa paglaki. 

ka*ba*b£*yan png [ka+ba+bayan] 1: 
kaisang lahi; kabansa: compatriot 
2 : karaniwang tawag ng sinuman sa 
kapuwa niya isinilang at lumaki sa 
isang nay on, bayan, o lalawigan var 
kabayan: compatriot, kabalen. 

ka*bdd png [Seb War] : sibad; pagdaan 
nang mabilis - pnd mag a Ra a b£d, 
ku*ma*b3d *** 

ka*bd a do pnr [ Tag kaba + Esp ado ] 1: 
nangangamba; nag-aalinlangan 2: 
nerbiyoso; natatakot. 

k£ a bag png Med : hangin sa loob ng 
tiyan sanhi ng mahinang panlusaw 
na nagiging dahilan ng hindi pagka- 
tunaw ng kmain, at malimit na pag- 
labas ng hangin sa pamamagitan ng 
pagdighay o pag-iitot: agbu, butod 3 , 

LAGDOS, LEBAG, PAMAWO, SU-DOL, TAM- 

NOK-^ka a b^ a gan, mag-ka-k£-bag 

ka*b6g png Zoo [Kap Tag] : uri ng 
paniki (genus Cynopterus) var kabeg : 

PULAJLAKNIT. 

^ • • 

/ 

k£*bag pnr: malago at gumagapang, 
tulad ng palumpong at damo. 

ka a ba*gdng png [ka+bagang] : tao na 
kasundo o katugma ng ugali. 

ka-ba-ge! png [Mag] : lakas 1 . 

ka a bag a ha*n^n png: halos pagkawa- 
lang malay, dulot ng pagkagitla, 
pagkagumon sa droga, at iba pa. 

ka a b& a gis png [Ilk ka+bagis] : kapatid. 


ka*b£g-ka<b£g png Zoo : uri ng paniki 
na maliit sa kabag: kurarapnit. 

ka-bag*y^n png [Ilk] : kamag-anak. 

ka a ba*hd a yan png [ka+bahay+an] : 
kabuuang loob ng bahay. 

ka*ba*h6 a ro pngBot [Seb] : ipil-ipil. 

ka a bd a ho png [Tbo] : kampit. 

ka-bad-an png Zoo : babaeng kalabaw. 

ka a ba-i*yo*6n png [571 : bagong 
kas&l. 

Ka-bd*kab! pdd [Bik] : bulalas kung 
galit at nangangahulugang “Ulol ka!” 

ka*ba*k^b png Zoo [Bik Tag] : mala- 
king palaka Cf kabkab 3 . 

ka*b6-ka-b^ png Zoo [Seb] : paruparo. 

k£ a bal pngBot: punongkahoy {Frag- 
raea raemosa) na tumataas nang 6 m, 
mataba at biluhaba ang dahon, at 
may puting bulaklak at balakbak na 
napagkukunan ng gamot laban sa 
kagat ng ahas. 

ka*bal png [Bik HU Kap Tag] 1: Mit 
mahiwagang likido o agimat na gina- 
gamit upang huwag tablan ng bala o 
patalim 2 : tawag sa bunga ng sasa 
3: [Ilk] baluti; pananggalang sa ka- 
tawan. 

ka-b^l pnr Alp : hindi nasasaktan ang 
damdamin. 

ka a ba-l^ a ka png [Hil Seb] : balisa; alala. 

ka*b^*lang png Zoo [Bik] : matsing. 

ka a ba a lan*t&y png [ka+balantay] 1: 
anumang katabi o karugtong ng 
isang bagay 2 : pag-aari, tulad ng 
lupa, na karugtong o kalapit nito. 

ka*ba a l£t png [ka+balat] : tao na na- 
bibilang sa isang lahi. 

ka*bal a ba*l£n png [ka+balbal+an] 1: 

katiwalian; anomalya 2 : kaululan; 
' kalokohan. 

ka-ba-ldn png [Kap ka+baleri] : kaba- 
bayan 2 . 

ka*bal*ga-ta png [Esp cabalgata] 1: 
pangkat ng mga tao na nakasakay sa 
kabayo o karwahe 2 : barkada. 

ka*ba a li a c»n png Ana [ka+bali+an] : 
dunggot o dulo ng ilong. 

k6 a ba a lig a ta a r4n png [ka+baligtad+an] 
1: kasalungat; katumbalikan 2: pan- 
likod na bahagi ng damit. 

ka a ba a li a kdn png [ka+balik+an] : panig 
na panloob o pang-ilalim ng isang 
damit. 

k£’bal-kci'bal png Say [Tau] : sayaw 
na ginagaya ang pagtatalik ng mga 
paruparo. 



k£ a bal a ka a b£ a lan png Bot: balatong- 
aso. 


ka*ba*lo*nga pngBot: patolang gubat. 

ka a bdl*wan png [Kap ka+balo+an] : 
dunong o talino var kabelwan. 

ka a b&l*yas png Zoo [Bik Ilk Tag Esp 
caballa+s] : hasa-hasa. 


ka-bal-y^S png [Esp caballa+s] : uri 
ng bag na isinasaklalay sa likod ng 
kabayo o kalabaw. 

ka a bal a ye a ri*sa png [Esp caballeriza] : 
kuwadra ng kabayo. 

ka a bal a ye # ri # ya png [Esp caballeria] 
1: Mil hukbong nakakabayo: cavalry 
2 : pangkat na mangangabayo. 

ka a bal*y4 a ro png [Esp Caballero] 1 : sa 
feudal na Europa, mandirigmang 
nakakabayo at naglilingkod sa isang 
panginoon : knight 2 : tao na magi- 
noo 3: Bot punongkahoy {Cesalpinia 
pulcherrima) na may dilaw-pulang 
bulaklak: flame tree. 


ka a bal a ye a ro a si a d6d png [Esp caballe- 
rosidad] 1 : sa panahong feudal sa 
Europa, ang pagiging kabalyero 2: 
pagkamaginoo. 

ka*bal a y6-te png [Esp caballete] 1: Ark 
pantakip o proteksiyon sa palupo 
ng bubong, yari sa kahoy, tisa, o yero 
2 : katangan sa paglalagari: sakiang 3 
3 : sa limbagan, lalagyan ng kaha ng 
mga tipo 4: nakatayong balangkas 
na karaniwang yari sa kahoy, at nag- 
sisilbing patungan ng likha ng pintor 
o ilustrador : easel 2 . 

ka*b£l a yo png [Seb Esp caballo] : horse¬ 
power var kabayo. 

k£-ban png: kawan ng tupa, baka, at 
iba pa. 

ka*b£n png [Bik Hil Iba Ilk Kap Mrw 
Pan Seb Tag War] 1: malaking taguan 
ng damit, hugis kahon, yari sa kahoy, 
tabla, at iba pa Cf maleta, maletin, 
takba, tampipi : baul, baul-mundo, 
lakasa, trunk 2 2: kabuuang sukat na 
25 salop 0.75 litro at katumbas ng 
isang sako ng bigas: cavan, pasong 2 
3 : Idy ingat-yaman; tesorerya. 

ka-ba-na*ta png 1: bahagi o dibisyon 
sa isang aklat: ayat 1c , bensA, chapter, 
kabtang 2 , kapitulo 2 : uri ng kawa- 
yang balangkas na ginagawang baklad. 

k£*bang png 1: Zoo uri ng isda (genus 
Micropogon) na may tibo at makinis 
na kaliskis 2 : anumang bagay na na- 
kikitang lumulutang sa likido 3: 
anumang bagay na natira o lumabis : 
surplus. 


v 


kabang 


396 


ka a b£ng pnr 1: [Seb Tag] hindi pantay 
2: [ Mrw ] uka-uka, gaya ng gupit ng 
buhok. 

i 

ka" b£ * no png Bot [Esp cavano] : papaya. 

ka a b£n*ya png [Esp cabana ] 1 : bahay 
kubo Cf cabin, cottage 2: kubong 
silungan sa may dalampasigan o sa 
tabi ng swimming pool : cabana, 

CABANA. 


ka a b£*ong png : pahabang kahon na 
pinaglalagyan ng bangkay, yari sa 
kahoy, metal, at iba pa: ataul, casket, 

HANDUIAN, LUNGON. 

ka*ba*r£*ka png [W&r] : balisa. 

kd*ba-ret png [Esp cabaret] : pook 
aliwan na may sayawan at inuman Cf 
bAr, birhaws, nAytklab, pub, salon, 


taberna : cabaret - pnd mag-k3-ba¬ 
re t, i*kd*ba*r4t, ma a ng£ a ba a r6t. 

ka-ba-re a t»s*ta png [Esp cabaret+ista] 
1: tao na malimit magpunta sa ka- 
baret 2 : baylarina. 

ka*ba*r6 png [ka+baro\ 1 : kapareho 
ng sex 2: Kol kaparehong bakla. 

ka*bc§s png [Bik] : naiwan o natira; 
labis. 


ka-ba*si png Zoo [Bik Ilk Kap Mrw 
Tag] 1: isdang alat ( Nematolosa nasus) 
na biluhaba ang katawan at karani- 
wang ginagawang tinapa: balabAngan, 
suwAgan 2: uri ng biluhabang pata- 
lim na ginagamit ng matadero var 
kabase. 

ka*bdt png [57"] : pagbabawal na 
kumain ang iba dahil sa kasakiman. 

kci-bat pnb [&&] : humigit-kumulang. 

ka*ba*ta*an png [ka+bata+ari] 1 : ang 
kalagayan ng pagiging bata; ang 
panahon sa pagitan ng kamusmusan 
at tigulang : agtutubo, youth 3 2 : 
ang kasiglahan, kalakasan, kasigasi- 
gan, kasariwaan, at iba pang kata- 
ngian ng pagiging bata: youth 3 3 : 
kalipunan ng mga batang ito : youth 3 

4: Bat menor de edad. 

■ # 

ka-ba-ta-kcin png [ka+batak+ari] : tao 
na madaling hingan ng pabor : kata- 
pikAng-balikat. 


ka-ba-t£-wan png [&&] : pangitain. 

ka a bat*bat*£n png [Ilk] : bulubun- 
du^in. 

ka-ba-ti-ti png Bot 1 : palumpong 

(Colubrina asiatica) na makintab ang 
dahon, dilaw-luntian ang bulaklak, 
at bilog ang bunga na may tatlong 
buto 2: [Ilk] patola. 

ka°ba*t6 png [571 : uri ng dahong 
nakakain. 


ka-ba*t6 pnr [57] : iisa lamang. 


k£ a baw png 1: [ST] lakas ng kalabaw 
2: [ST] ingay ng tubig na dumadaloy 
3: Zoo [Seb Tau] kalabaw. 

k£ a baw pnr [Ilk] : ulyanin. 

ka*ba a y£g png Zoo [Ilk ka+bayag] z 
lawig. 

ka-ba-y£-nan png [ka+bayan+an] z 
sentrong pampolitika at pangkabu- 
hayan ng isang bayan: poblasyon. 

ka-ba*ya-ni*han png[ka+bayani+han] 
1: katapangan upang maisakatuparan 
ang marangal na hangaring maka- 
pagsilbi sa kapuwa at sa bayan 2 : 
pagkamakabayan. 

ka a ba a ya*r£n png [ka+bayad+an] : 
bay ad sa anumang bagay na binili; 
produkto o kapalit ng serbisyo. 

ka-bdy-ka-bdl png Bot : palumpong 
(Desmodium umbellatum) na tumataas 
nang 2-6 m, may salit-salit na dahon 
na biluhaba ang hugis: hudyAt-bagyo. 

ka-b^y-ka-b^y png Bot [Bik HU Seb 
Tag War] 1: tambalisa 2: bagasuwa. 

ka a ba a yo png [Esp caballo] 1: Zoo hayop 
(Equus caballus) na mabilis tumakbo, 
may buntot, at may malagong buhok 
sa batok : horse, kodA, kura 2 2: 
plantsahan ng damit 3: sa ahedres, 
piyesang hugis kabayo : knight 4: 
baraha na kumakatawan sa manga- 
ngabayo, hal kabayong bastos 5: 
varyant ng kabalyo. 

ka a b6 a yo*k£n png [ST] :pulutongng 
mga bubuyog. 

ka*bd*yong-d^*gat png Zoo : isdang 
alat (genus Hippocampus) na kahawig 
ng kabayo, karaniwang pinatutuyo, 
at ginagawang palamuti: kuro-karAyo, 
seahorse. 

kab*bd a la png [Heb] 1: sistema ng 
esoterikong pananampalataya ng mga 
Hebrew 2: anumang karunungang 
lihim var cabbala. 

kab a ba*td png Lit [Iva] : alamat. 

kab-bubaw pnr [TZfe] : nalamog, tulad 
ng bibig na nasuntok o nabar^gga. 

s 

kab a b6 png [Ilk] : larong tagdan na 
pangkatan var kinnaboan. 

0 

kab-bun png z noong panahon ng 
Espanyol, plantasyon sa Sulu, at gina¬ 
gamit sa pagtatanim ang mga aliping 
nahuli sa mga pagsalakay. 

k^ a beg png Zoo [Mrw] z paniki. 

ka a be a l6w png Bot [Pan] : kabuyaw. 

ka*bel a y§*ra png [Esp cabellera] z 
huwad na buhok, idinudugtong kara- 
niwan sa maikli o manipis na buhok 
ng babae. 

ka a b£l a yo png [Esp cabello] z buhok. 



kd a b6l a yo-de-ang a h6l png Bot [Esp 
cabello deangel] z baging ( Quamoclit 
pennata) na ginagamit na halamang 
ornamental: lumpitan, malmarAma, 
tentenedor. 

kd*ber png [Mrw] z sagwan. 

ka*b6 a sa prig [Esp cabeza] 1: pinuno 
2: noong panahon ng Espanyol, ang 
pinuno ng isang baryo. 

ka*b6-sa / // /mag*ka*b6*sa, ku*ma a 
b4*sa, ka a be*s^ a hin, i*pa*ka-b6 a sa 

[Esp cabeza] : isaulo; ipasaulo var 
kabisa. 

ka a be*s^*da png [Esp cabezada] z gu- 
wamisyon at panrenda ng kabayo. 

ka a b6 a sa de ba a rang-g4y png [Esp 

cabeza de barangay] : noong panayon 
ng Espanyol, pinuno ng nayon na 
binubuo ng 50-60 mag-anak. 

ka a be a s£*do pnr [Esp cabezado] 1: 

' memoryado 2 : sanay; hirati 3 : alam; 
batid var kabisado. 

Ka-bd-sang T4 a les png Lit z Telesforo 
de Dios, tauhan sa El Filibusterismo, 
anak ni Tandang Selo, ama nina Huli 
at Tano, at may lupaing inangkin ng 
mga fraile. 

ka a be*s6*ra png [Esp cabecera] 1: 
sentro ng lalawigan o bansa var ka- 
bisera 2 : puwesto sa magkabilang 
ulo ng mahabang mesa 3: tao na 
nakaupo sa naturang puwesto. 

ka a be a sil*ya png [Esp cabecilla] 1: 
bangka sa sugalan 2 : pangunahing 
kapitalista sa isang magkabakas na 
negosyo 3: pasimuno 4: nanganga- 
siwa sa anumang gawaing pangkatan 
Cf kabisi. 

k£b a hang-ta a lu a kab png [Seb] z takip 

o bahay ng alimasag. 

ka-bi-be png 1: Zoo [Kap Pan Tag] 
lamandagat na kabilang sa mollusk 

CfTAHONG, TULYA Z KAPPO, LABILABI, 

punAw, tipakA, tuwAy 1 2: [Kap Tag] 
talukab ng kabibe 3: Bot bansalagin 
4: [Ilk Kap Tag ] mollusk na malaki, 
kulay kape, at nakakain var kabfbi. 

k£ a big png [Bik HU Kap Seb Tag War] 

1: paghila ng anuman papalapit sa 
sarili sa pamamagitan ng kamay Cf 

HILA, HATAK : AKOY, AWID, GUYOR - pnd 

ku a m£ a big, ka*bf a gin v i a k4 a big 2: 

Idy s anumang napanalunan sa sugal 
b pagkolekta ng napanalunan sa 
sugal - pnd ku a m& a big, ka-bbgin, 
i-k^-big 3: tauhan o tagasunod. 

ka*big fng : pinakamabilis na hak- 
bang sa pagtakbo ng kabayo habang 
hindi pa nakatungtong ang mga paa 
nito sa lupa C/imbAy, yagyAg : gallop. 









I 




•i-l 


ici-at 


397 


kabog 





ka*bfg-6t png Zoo [S7] : maliit na 
usa. 

ka*bf*gin png : uri ng batorig mineral 
ria mamula-mula ang kulay at gina- 
gamit sa paggawa ng alahas. 

ka*bi*has*n£n png [ ka+bihasa+an ] 1: 
pagkasanay sa kaugalian o pamama- 
raan 2 : maunlad na estado ng lipunan 
na may mataas na antas sa agham, 
industriya, at pamahalaan: civiliza¬ 
tion, sibilisasyon 3: anumang uri ng 
kultura, lipunan, at iba ba, ng isang 
espesipikong pook, panahon, at 
pangkat : civilization, sibilisasyon 
4: mga tao o bansa ng nasabing es¬ 
tado : civilization, sibilisasyon 5 : 
siyudad o pook na maraming nani- 
nirahan, salungat sa kaparangan o 
kagubatan na bibihira ang tao: civi¬ 
lization, sibilisasyon 6 : modemong 
mga bentahe o kaginhawahan dulot 
ng agham at teknolohiya : civiliza¬ 
tion, sibilisasyon 7: pagiging repinado 
ng kultura o kaugalian : civilization, 
sibilisasyon. 

ka*bi‘k? png Bot : punongkahoy 
( Mimusops elengi) na tumataas nang 
15 m, biluhaba ang dahon, puti ang 
bulaklak, at bilog ang bunga : bullet- 
wood, rigayan. 

k£*bij png Ana [ Kap Tag] : luyloy na 
laman ng pisngi, o baba ng mataba 
o matandang tao; dobleng baba : 
lagunglagong. 

ka*bi*ld png 1: pook o panig na kasa- 
lungat o kabaligtaran ng isang bagay 
Cf ilalim, kabaligtaran : bangir, bAsil, 

IBONG, KASUMANGID, LUYO, PIHAk, PIKAS 

2 : likuran. 

ka-bi*l6n pnr [ kabil+an ] 1: hindi ka- 
pareho; hindi kaparis 2 : tabingi 3 : 
bantilawan. 

ka*bMang pnr [ ka+bilang ] : kasama; 
bahagi. 

ka*bfl*do png [Esp cabildo] : noong 
panahon ng Espanyol, silid-pulungan 
ng pamunuang p^nlungsod o ang 
pamunuang panlungsod. 

ka-bHin png [Seb] : mana -pnd mag* 
ka-bMin, i*pa*ka*bNin. 

ka*bi*lfng*gan png [War] 1: kasun- 
duan 2: tungkulin 3: hadlang o 
sagabal. 

ka*bi*lu*gan png [ka+bilog+an] 1: 

Asn a ang buong mukha ng buwan 
kapag nasisinagan ng araw b pana¬ 
hon ng pangyayaring ito: full moon, 
kabus, lat! 2 , takdol 2 : pagiging biiog 
ng isang bagay. 

ka*bft*ya png [Esp cabilla] : bara na 
ginagamit na pampatibay ng kon- 


kreto var gabilya: bar 3 , bAras - pnd 

mag*ka*bfl*ya, ka*bfl*ya-hgn, i* 
pang*ka*bfl*ya. 

k£*bin png [ Ing cabin] : cabin. 

Ka*bi*n£*nan png : isa sa mga wika 
ng mga Ilongot. 

k4*bl*n6t png [Ing cabinet] 1: anu¬ 
mang hugis kahong sisidlan na may 
pintuan, karaniwang may mga dibis- 
yon, gawa sa kahoy, metal, at iba pa 

Cf APARADOR, ARMARYO, ESTANTE : CA¬ 
BINET 2 , closet 1 2: gabinete. 

ka*bir png [ Gui Bag] : telang supot at 

may tali upang maisakbat sa balikat 
o sa leeg. 

Ka*bi*sa*y£*an png [ka+bisaya+an] : 
mga lalawigan at islang nasasaklaw 
ng mga rehiyong Bisaya: Kabisay-An. 

Ka*bi*say-£n png : Kabisayaan. 

ka-bi*sT png Kol [Esp cabecilla] : tao 
na nagmamay-ari o namamahala sa 
tindahan o negosyo Cf kabisilya. 

ka*bi*s6*te png Zoo [Esp cabezote] : 
uri ng ibon. 

ka*bi*s6*te pnr [Esp cabezote] 1: ma- 
hina o mapurol ang ulo; hindi nag- 
iisip Cf tangA 2: matigas ang ulo. 

ka*bft png [Bik Kap Mrw Pan Seb Tag 
War] 1: pagdidikit, pagdudugtong 
o pagkokonekta ng anumang bagay: 

takod 1 -^n^mag*ka*bit, ku*ma*bit v 
ka*bi*t6n, i*ka*bft, i*pang*ka*bft, 
mag*pa*ka*bft v i*pa*ka*b(t 2: Alp 

kaapid 3: Kol taxi o dyip na walang 
sariling prangkisa. 

k^b-it png [Seb] : sabit. 

ka*bit~k£*bag png 1: Bot bakaig 2: 
sapnit o dawag. 

ka*bi*yd png Zoo : uri ng tulya (family 
MoUusk) var kabya Cfhalaan, kabibe. 

ka*bi*y6k png [ ka+biyak ] 1: alinman 
v sa kalahating bahagi ng anumang 
bagay na hinati 2: asawang lalaki o 
babae var kabyak Cf esposo, esposa : 

KAPIKAS. 

ka*bi*y6*san/?ngAna [ ka+biyas+ari] : 

buto ng bisig: tulan, 

kab*k6b png [Ilk Kap Pan Tag] 1: 
malaking kagat Cf habhAb : Abab, 
angkAb, bAnger, haklAb 1 , hAnggab - 

pnd mag*kab*kdb, ku*mab*kdb, 
kab*ka*bfn, ma*ngab*k4b 2: pag- 

ngata sa pamamagitan ng mga ngipin 
Cf kaskAs, ngabngAb, tApas - pnd 

mag*kab*kdb, ku*mab*kib, kab* 
ka-bfn. kab*ka*b6n f i*kab*k6b 3: 


maypav 


:a ( Rana magna) na matat 
i Cf kak\psoy 4 : [Tau] p, 

/w^mag-kab*k4b, kab-k« 


l bin, kab*ka*b4n, i-pang-kab-kab. 

kab*k^*bat png [Pan] : kakilala. 

kab*k^*bron png Bot [Ilk] : uri ng 
damo o yerba na isinasahog sa pag- 
kain ng baboy at ginagamit na pan- 
tapal sa sugat: dilAdila 2 . 

ka*bl£s pnr [Bik War] : sawimpalad. 

k^*ble png [Esp cable] 1: malaking 
lubid o kadena Cf alAmbre, kAwad : 
cable 2: pinaikling kablegrama. 

k^*ble*gr4*ma png [Esp cablegrama] : 
mensaheng pinadadaan sa kable na 
nasa ilalim ng dagat C/telegrAma : 
cable, cablegram, kAble. 

k6*ble*k6t*se png [Esp cablecoche] : 
sasakyang nakakabit at tumutulay sa 

makapal at matibay na kable : cable 
car. 

ka*blfng png Bot [Ilk Kap Tag] : damo 
(Pogostemon cablin) na mabango ang 
dahon at nakapagtataboy ng mga 
kulisap var kablm: kadlum, patsuli. 

ka a bhng-gu»bat png Bot : maliit at 
balingkinitang palumpong ( Orthosi¬ 
phon aristatus ), biluhaba ang dahon, 
kulay lila ang bulaklak, at biluhaba 
ang nuwes. 

ka*blfng-ka*b6*yo png Bot : damo 
( Hyptis suaveolens) na nakukuhanan 
ng langis na may mentol: suob-kabAyo. 

ka*bling-la*l4*ki png Bot : yerba 

(Anisomeles indica o Malabar catmint) 
na payat at biluhaba ang dahon, 
maraming bulaklak na kulay lila, at 
nakapagpapagaling ng rayuma at 
sakit sa tiyan. 

kab*ling-u*w6k png Bot : ilahas at 

mataas na damo. 

kab*If*ton png [S#6] : pikon. ' 

k6*bo png 1: Mil [Esp cabo] opisyal 
na higit na mataas kaysa private at 
mababa kaysa sarhento: corporal, 
korporal 2 : pinuno ng isang pang¬ 
kat, gaya ng sa preso 3: [Bik] porse- 
lanang tapayan o gusi 4: Heg tangos 
5: sa huweteng, tao na tagakolekta 
ng taya sa kobrador. 

ka*bd png [HU Seb War] : tabo 1 . 

ka*b6d png [Bik GS] : uri ng pagmi- 
mina sa pamamagitan ng paghukay 
ng balon na sinisisid ng mga minero 

-/wdmag*ka*b6d, ku*ma*bdd. 

ka*b6d pnb : bigla; agad var kabud. 

ka*b6g png 1: malakas na tunog ng 
isang nahulog na bagay Cf kalabog, 
lagapAk 2: mabilis at pumipintig na 
tunog ng isang bagay na malayo o 

natatakpan -pnd ku*ma*b6g. ka* 


nmwmm•",R’ ;ia- • 








kabog 


398 


kabuyaw 


bu*gfn 3: Zoo [Seb War ] maliit na 
paniki. 

k3-bog/m/mag-k6-bog, ku a m£ a bog, 
ka-bu-gin, i a pang a k£ a bog [Bik] : 
magkudkod ng niyog. 

ka-bog pud ku*ma*b6g, ka-bu-gin 

[Bik Kap Tag] : guluhin; lituhin. 

ka*b6*ka*b6 png [Bik] : alikabok - 

pnr ma*ka-b6-ka-b6. 

ka-bo-k6*gan png [Mrw] : kasinunga- 
lingan. 

ka*bong png [Seb] : malakas na agos. 
ka*b6ng png Bot [Bik] : bakong. 
ka*b6*ngo*lo png Bot [ST] : uri ng 

saging. 

ka*b6s pnr [Seb] : dukha. 

kab-Ot pnr [Seb HU] : abot. 

ka'bo*t&*he png [Esp cabotaje] : kala- 
kalan sa baybay dagat; pilotahe. 

k£ a bra png [Esp cabra] : babae at tigu- 
lang na kambing, ka*br6n kung 
lalaki. / . 


kci-bras png [Esp cabras] : maliit at 
puting ulap. 

pnd mag*ka a br£y, ku a ma a 
[a-bra-yin [Bik] : kumala- 
kalabit ng kuwerdas ng gitara; tumug- 
tog ng gitara. 

ka-bri’ta png [Esp cabrita] 1 : Bot pa- 
rasitikong halaman (.Aeginetia indica) 
na lumalago sa tubuhan, at ginagamit 
na gamot sa diyabetes 2: Zoo batang 
kambing na babae, ka'brbto kung 
lalaki. 


ka a br£y 
brdy, I 


ka*bri*ya png [Esp cabna] : derrick - 

pnd mag*ka a brf*ya, ka a bri a y6 a hin. 

kab*r6n png [Esp cabron] 1 : Zoo ma¬ 
rking kambing 2: A/^lalaking kina- 
liwa ng asawa 3: Alp bastardo. 

kdb'tang png [War] : katayuan o ka- 
lagayan var kabtangan. 

kab*t£ng png [Bik] 1: bahagi 2: ka- 
banata. 


kab a t£y pnr [Bik] : tuliro dahil sa 
sabay-sabay na gawain. 

k£b*tong png [War] ; palay na malapit 
nang mahinog. 

ka-bu-but-on png [Hil Seb ka+buot+ 
on] : kalooban 2 . 

ka*bu*gaw png Bot [Pal] : kabuyan. 

* 

Ka a bu-gaw-Man*d6-ya-T6*w[t png: 

isa sa mga pangkating etniko sa Apayao. 

k£’bug-ku‘wak*nft png Zoo [Seb] : 
paniki. 

% 

ka*bug*wa a s6n pngAsn [Seb]: talasa 
umaga. 


ka a bu*h^*yan png [ka+buhay+an] 1 : 
kayamanan; ari-arian 2 : hanapbuhay 
3: ekonomiya. 

ka*bu a hi png 1 : [Seb] pangangasim 
ng sikmura: hyperacidity 2: [HU Seb 
War] buhay 1 . 

ka-bu-ki png [Jap] : uri ng tradisyonal 
na dula na pawang lalaki ang guma- 
ganap. 

ka a bu*ki*ran png [Kap Seb Tagka+bu- 
kid+an] : malawak na lupang tani- 
man : onAyan, uma. 

ka-bul png [Mrw] : banga na gawa sa 
tanso, may disenyong okir, at gina¬ 
gamit sa seremonyang kasal. 

ka-bu-lay png 1 : nilalalang himaymay 
ng dahon ng bule 2: [Tau] bangs. 

ka*bu a lu a h£n png [ka+bulo+han] : 
saysay o katuturan ng anumang 
bagay, isipan, o gawain -pnr ma*ka* 

bu a lu a h^n. 

k^ a bu a n6 a gro png [Esp cabo negro] : * 
maitim at matabang himaymay muiaT- 
sa dahon ng kaong. 

Ka a bun*yi a em png Mit [Ifu Kal Tng 
ka+bunyi+an] : pinakadakilang bat- 
hala var Kabunyan. 

ka a bun a yi*an png [ka+bunyi+an] 1: 
kataasan ng posisyon, ranggo, repu- 
tasyon, at iba pa: eminence, eminensiya 
2 : sa malaking titik, titulo ng kara- 
ngalan, hal ang Kaniyang Kabunyian : 
eminence, eminensiyA. 

kd-buT^*ta png [Esp cabo+rata] : uri 

nglatigo -/?n^ka a bu a rd a ta a hin, ma a 
ng&‘bu*r£ a ta. 

k4 a bus pngAsn [Ilk] : kabilugan. 

ka a bus pnr 1 : [Kap] lampas 1 2: [War] 
kapos; kulang. 

ka-bu’tchhe png [Esp] : varyant ng 

kabotahe. 

ka*bu*t6 png Bot [Kap Tag] : alinman 
sa mga fungus (Agaricus campestris) 
na malaman var kabuti Cf oong : aroy, 

LIBGOS, OWONG, PARONGPARONG, ULA- 
PING, UONG. 

ka a bu a t6ng-6 a has/mgj5o^ [kdbute+ng- 
ahas] : uri ng nakalalasong kabute: 
pandong-Ahas. 

ka a bu a t6ng-gi a nf a kan png Bot [kabute+ 

ng-ginikan] : kabute ( Volvaria escu- 
lenta) na kulay kape, nakakain, at 
lumalago sa ginikan o nabubulok 
na gulay. 

ka a bu*t£ng-hu a gis-u a tak png Bot 

[kabute+na~hugis-utak] : kabute (Mor- 
chella esculentia) na nakakain, bi- 
luhaba ang ulo, at mataba ang 
tangkay : kabuteng-malautak. 


ka*bu a t6ng-ma a la a u a tak png Bot [kar 
bute+na-mala+utak] : kabuteng-hugis- 
utak. 

ka a bu a t6ng-ma a n6k^ngT^ [kabute+ 

ng-manok] : kabuteng tumutubo 
malapit sa kabahayan. at kinakain ng 
manok. 

ka*bu a t£ng-pd a rang png Bot [ kabute+ 
ng-parang] : ilahas na kabuteng tu¬ 
mutubo sa parang o bukid. 

ka a bu a t£ng-p£ a yong-6 a has png Bot 

[kabute+na-payong~ahas] : kabute 
(Lepiota chtorospora) na nakalalason, 
puti ang ulo na may kulay tsokolateng 
kaliskis, at puting tangkay na may 
pabilog na guhit. 

ka*bu*t6ng-purvs6 png Bot [kabute+ 
ng-punso] : kabute ( Collybia albumi- 
nosa) na nakakain, malambot ang 
ulo, at may puting batik. 

ka a bu a t6ng-s£ a ging png Bot [kabute+ 
ng-saging] : kabuteng nakakain at 
tumutubo sa katawan ng nabubulok 
na saging. 

ka a bu a t6ng-sung a s6ng png Bot [ ka - 

bute+na-sungsong] : kabute ( Pleurotus 
ostreatus ) na hugis talaba at tumutubo 
sa mga tuod. 

ka a bu*tf a han png [ka+buti+han] 1 : 
pagiging maigi o magaling: goodness 
2: kabaitan; pagkamatulungin 3: 
bentaha; pakinabang. 

ka-bu*tf*hang-lo-6b png [ka+buti+ 
han+ng-loob] : pagiging mapagbigay. 

ka a bu a ti a hang-p^ a lad png [ka+buti+ 

han+ng-palad] : mabuting kapalaran; 
suwerte. 

ka a bu a u*^n png [ka+buo+an] 1 : ang 
lahat ng mga bilang; total: suma 2 : 
pagiging ganap 3: kalahatan 4: 
buod 5: kayarian; kaayusan. 

ka*bu a w^ a nan png [ka+buwan+ari] 1: 
takdang buwan ng panganganak o 
pagsisilang 2 : takdang buwan ng 
pagbabayad ng utang, o katulad. 

ka*bu a yd png Bot : halamang (Agave 
sisalana) pinagkukunan ng hiblang 
ginagamit sa paggawa ng pisi, basa- 
han, at iba pa Cf abakA. 

ka a bu*yan png Bot.[Pal] : punongka- 
hoy ( Citrus hystrix) na may maliliit 
na tila tinik ang puting bunga, napa- 
kaasim ng bunga, at nagagamit ding 
medisina: kabugaw. 

ka a bu*yaw png Bot [Ilk Tag] 1 : maliit 
na punongkahoy ng sitrus ( Citrus 
hystrix) , maasim ang bunga, at may 
katas na pampalasa: kabelew, suha 
2 : bunga ng punong ito: kabelew, 
suhA, kamuntAy. 






399 


kabuyok 


ka*bu*yok png 

malakabuyaw. 

kdb-yas png Ai 

buto ng braso. 


kab-ydw png 1 : [Hil Seb ] uri ng 
lambat 2: [Ilk, Tag] pag-ilo o pagkatas 
ng tubo: dapil -/mdmag-kab-ydw, 
kab-ya-win, i*kab a ydw. 

kab-ya-wan png [Ilk Tag kabyaw+an] 
1: gilingan ng tubo at kauri: auli- 

SAN, DADAPILAN, ILOHAN, TRAPITSE 2: 

panahon o kasagsagan ng gawain sa 
pag-alilis ng tubo at paggawa ng 

asukal. 

» 


kab-yds/radkii-mab-yds, i*kab*y6s: 

sumala; dumaplis. 

kd a da pnr [Esp cada] : bawat; bawat 
isa : cada. 

_ * • 

ka a dd*ber png [Esp Ing cadaver] : 
bangkay. 

ka-ddg pnr [ War] : magaslaw; walang 
ingat o hindi maingat. 

ka-dag-hd-nan png [Seb ka+daghan+ 
an] : karamihan 1 ’ 2 . 

Ica-dad* tan png [Seb] : 

Ka-dakddn pngMit[Tng] : pinakama- 
kapangyarihang diyos; espiritu ng 
kulog Cf Bathala, KabunyiAn, Lu- 
mAwIG. 



ka*dak*ldn pngIsp [Bon Igo] : laro ng 
kalalakihang Ifugaw, katulad ng bisnag 
ngunit maaaring laruin sa anumang 
okasyon. 

ka*da*ko png [Hil Seb War ka+dako] : 
laki; bulto ng katawan. 

ka-da-ku! png [Bik] : bugso. j 

U*dal png Med [ War] : panginginig 
na sintomas ng karamdaman. 

ka-dadl png [Seb War] : saglit. 

ka-ddl-ka*ddl pnr [Bik] : kumakalan- 
tog o kumakalugkog, karaniwan sa 
karitela o katulad na sasakyan. 

fca*da*l6k png [Hil] : yamo 1 . 

ka-ddl •SO png [Esp cadalso] : entabla- 
dong bibitayan Cf garote, silya elek- 

TRIKA. 


U*dang png [Hil Ilk Seb War] \ taya- 
kad na kawayan. 

Mdang -kd-dang png : larong tayakad 
na pampaligsahan at binubuo ng 
dalawa hanggang apat na manlalaro. 


te-dd ng-ka 

numapatay 




ng*ydn png 1 : [Ifu] pinakama- 
na pagkilalang natatanggap ng 
j-asawa 2: [Kal] pinuno at naka- 
- -—gat na uri sa lipunan. 

■B"da*rd*an png [Mrw] : kanluran. 



Ka-dd-san png: Ikalahan. 

ka-dds*tro png [Esp cadastro] : listahan 
ng mga sukat ng lupa sa probinsiya 
at lungsod. 

ka’ddt png [Hil] \ askad. 

ka*da*td pnh [Ilk] : kanita. 

ka*da*td png [Seb ka+dato] : yaman. 

kd*daw png [Mrw] : pag-aalay o pag- 
hahain ng buhay ng tao o hayop : 

ALAY 4 . 

ka-dawydn png [Ilk] : regia. 

ka*ddw*yan pnr [Ilk] : karaniwan 1 . 

ka*ddy png [Ilk] : pasiking. 

ka-da*yd*wan png [Bag ka+dayaw+an]: 
panahon ng pagpipista upang ipag- 
diwang ang masaganang ani. 

kad-ddk png [Iba] : bigaw. 

kad*din png Zoo [Iva] : kambing. 

ka-dd-na png [Esp cadena] 1: tanikala - 

/?n^mag*ka*d6*na, ka-de-nd-han, 
i*ka a dd*na 2: Zfatf mahigit sampung 
taong pagkabilanggo. 

ka*dd a na-per*pdt a wa png [Esp cadena 

perpetua] : habambuhay na pagka¬ 
bilanggo. 

ka*de*nd # ta png [Esp cadeneta] ; tahi 
na tila kadena. 

ka-de-mhya png [Esp cadenilla] : ma- 
liliit na kadena Cf kadenita. 

ka*de*ni a ta png [Esp cadenita] : ma- 
liit at payat na kadena Cf kadenilya. 

ka a ddn*si a yd png [Esp cadencia] : 

cadence. 

“* % 

ka a dd a pen png [Kal] : tao na nanga- 
ngasiwa sa usaping pangkapayapaan. 

ka-de-te png Mil [Esp cadete] 1: tao 
na nagsasanay para sa serbisyong 
militar o pampulisya : cadet, cadette 
2 : tawag sa mga nagsasanay: cadet. 

kdd*hat png [Hil] : askad - pnr ma* 

kdd’hat. 

kd*di png [Ing caddie, caddy] : tagabu- 
hat ng gamit ng manlalaro ng golf: 

CADDIE. 


ka*ding png [Kan] : dasal na inaawit 
para sa namatay na kamag-anak. 


png 


yamo 


i 


ka*6\*r\$ png[Warka+dirig] : kasama 
sa higaan; kasiping. 

kad*kdd png [Bik] : kalaykay - pnd 

mag-kad-kdd, ku*mad*kdd v kad* 
ka a dfn. 


kad'kdd pnr [Hil Kap Seb] : latag o 
ladlad. 

kad-la-gdn png [Bik] : kasukalan; 
kadawagan. 


kaeskuwela 


kad*Idw png [Hil] : tawa. 

kaddim pngBot : halaman na mabango 
ang dahon at karaniwang inilalahok 
sa gugo. 

kad* I ft png 1: hiwa; insisyon - pnd 

kad a li a tin, kad-lbtdn 2: Med bakuna 
3: marka o pilat sa balat na likha ng 
pagbakuna 4: pagpapadugo; pag- 
dugo. 

kad*ld png 1: pagsalok ng tubig o 
anumang likido 2 : pagtanggap ng 
napakalaking tubo sa negosyo. 

kad*l6m png Bot [Seb] : gugo. 

kad-lum png 1: Bot [Bik Hil Seb] 
kabling 2: [Pal] dahon. 

kdd*mi a y6 png Kent [Esp cadmio] : 
cadmium. 

ka*dd png Kol [Bik] : karat - pnd 

mag a ka a d6, ku a ma a d6, ka*du*fn. 

ka-dos png [Ilk] : sako. 
ka*dos*tan png [Mrw] : kasalanan. 

4 

kd a d re png Pol [Esp cadre] : panguna- 
hing kasapi ng isang partidong 
rebolusyonaryo: cadre. 

kdd*to png [Hil] : tungo 1 . 

kad*t6 pnb [Bik] : noong araw, noong 
una; noon. 

kad a t6 pnh [&$] : yaon; 

ka*du # g6 png, pnr [ka+dugo] : kamag- 
anak t;«rkarugo. ' 

ka a dug*t6ng-bi*tu*ka png [ka+dugtong- 

bituka] : kapatid. 

ka a du*kd a do pnr [Esp caducado] 1: 
Bat lampas na ang takdang taning, 
tumutukoy sa pagtupad ng obligas- 
yon, pagbabayad ng utang, at iba pa 
2: Kent lipas na ang bisa o lakas. 

ka*dul a ka a dul png [Hil] : kugkog 2 . 

ka*du a sd a O png [Esp caduceo] 1: sagisag 
ng medisina : caduceus 2: Mit ang 
tungkod na hawak ni Merkuryo na 
mensahero ng mga diyos : caduceus. 

ka a du*wa png Mus [Kal] : isa sa ma- 
lalaking gong sa topayya. 

kad*yd a pa pngBot [Bik] ; halon 1 . 

kad-yds png Bot : palumpong ( Caja- 
nus cajan) na tumataas nang 1-2 m, 
masanga, balahibuhin, dilaw ang 
bulaklak, at nakakain ang murang 
buto var kag\ r os : gablos, kardis, tabyus. 

kad*y6t png 1: pagpisig ng isang 
bagay; kisay 2 : mabilis na bigwas o 
unday ng saksak 3: paatras-abanteng 
andar ng itinutulak na karag-karag 
na sasakyan. 

ka a es*ku a wd*la png [ka+eskuwela ] : 
kamag-aral. 





kafilan 


400 


kagitna 


ka*f Mart png [ Tbo] : malaking patalim 
na hawig sa gulok. 

k£f*tan png [ Tur caftan] 1: kasuotang 
mahaba, may sinturon, at isinusuot 
ng kalalakihan sa Turkey at mga 
kSapit na bansa: caftan 2 : pamba- 
baeng damit na maluwang at mahaba: 

CAFTAN. 

k^-ga png [ Tau] : sukat na katumbas 
ng sampung gatang kung sa bigas. 

ka a g& png [Iba] s kagat. 

ka-gd pnr [&&] : malamlam ang mata. 

ka*ga*bl pnb [ka+gabi] : nakalipas o 
nakaraang gabi. 

mM 

9 

ka-gad/^/mag-ka-g^d, ku*ma-g6d, 
ka a ga*rfn, i-pang-ka*g6d [War] : 
kudkurin o kayurin. 


k* 


•gad pnr, 
aaaad. 


pnb Kol i tinipil na 


kaagad. 

ka-ga*g6r pnd mag-ka-ga-g6r, ka* 
ga*ga a r(n [ST] i makipag-usap. 

ka*gd*ka png [ST] : piano o likha. 

ka-gS-kS png [Bik] : kugkog 2 . 

ka*gak*h£ png [Bik] : bahagi ng likod 
na hindi maabot ng sariling kamay. 

ka*ga*ku*wan png [Iba] : sa sinaunang 
lipunan, pook na taguan o lihim na 
kublihan kung may inaasahang pag- 
salakay ng kaaway. 

ka*g6*lang~g6'lang pnr [Kap Tag 

ka+galang-galang] : karapat-dapat 
bigyan ng paggalang : hamangAn, 
Kgg, talahuron. 

k6-ga-l6ng-ga-l£*ngan png[Kap Tag 
ka+galang-galang+an] : paraan ng 
pagtawag sa pangulo at ibang mataas 
na opisyal: Kgg. 

ka*g6*li*ngan png [ka+galing+an] 1: 
kabutihan; kapakanan 2 : bentaha. 

ka*ga*li*ng&n png [ka+galing+ari] 1: 
husay 2 : bisa. 

ka*ga*l(t png [ka+galit] : kaaway; ka- 
laban. 

ka-gal*k£l png [Seb Tag War] : ingit 
ng mga hugpungang mekanikal na 
maluwag ang pagkakabit Cf kalampAg, 
kalantog : karandol, renetret - pnr 

ma a ka a gal a k6l. 

ka*gam*h6*nan png [Seb Warka+ga- 
hum+an] 1: kapangyarihan; autoridad 
2 : pamahalaan. 

ka*ga*mi*t6n png [ka+gamit+an] : 
anumang instrumentong pangkamay 
sa paggawa o pagpapabilis ng mga 
operasyong mekanikal, gaya ng 
martilyo, lagari, at iba pa : epektos, 

PAGAWAY. 


ka a gam*p£n png [ka+ganap+an] 1 : 
kabuwanan ng pagbubuntis : tagu- 
manAk 2 , waliwali 2: katuwang sa 
gawain Cf katulong : kaganapan 4 . 

ka-g^n png [Bik] : langib. 

ka a g^*nan png [Bik] : sisidlan; lalagyan. 

ka*ga*n^*pan png [ka+ganap+an] 1 : 
katuparan 2: kalubusan; kabuuan 
3: Gra salita o mga salita na gina- 
gamit upang mabuo ang kahulugan 
ng pangungusap, lalo na ang layon 
sa panag-uri: complement 2 4: ka- 
gampan 2 . 

ka*ga*na*p6n png [ka+ganap+an] : 
pagiging lubos o perpekto; kabuuan. 

ka*gan a d6 a ha n png [ka+ganda+han]: 
pagkakaroon ng ganda: beauty., 

ka*garvd6-hang-6-sal png [ ka+gan - 
da+han+ng-asal\ : kabutihang ugali. 

ka-garvd^-hang-lo-6b png [ ka+gan- 
da+han+ng-loob] 1: dalisay na ugali, 
karaniwang nakikilala sa mahusay 
na pakikisama at mabuting pakiki- 
pagkapuwa-tao 2 : katangian ng tunay 
na tao. 

k£*gang png Zoo 1: [Seb] alimasag na 
maliit at malaman, na nahuhuli sa 
putikan ng dalampasigan subalit 
hindi nakakain 2: [ Bik] tagak. 

ka a g6ng pnr s tigang at tuyo, karani¬ 
wang tumutukoy sa tag-init. 

k6 a gang-k6 a gan png Bot [Hil Seb] : 

diliwariw 2 . 

ka-gang-k£ng pnr 1: sintunado o 
des-apinado sa pag-awit ng mataas 
na nota 2: kumakalugkog, gaya ng 
latang kinakaladkad Cf garalgal, 
kangkAng. 

ka*gas*k^8 png 1: tunog ng niyayapa- 
kang buhangin 2: tunog na nalilikha 
ng paldang inalmirulan C/^kagiskis 
3: Bot uri ng halamang sili na malaki 
at biluhaba ang bunga. 

ka*g&t png [Bik Hil Iba Ilk Tag War] 

1: sugat o hiwa na dulot ng ngipin o 
kasangkapang may ngipin C/’kabkAb, 

UKAb : BITE, GABUT, KAGA, KAKUT, KET- 

ket, pAak, tukob, ullaw 2 \ hutas na 

s 

dulot ng karayom ng putakti Cf 

sugat - pnd ku a ma a g£t, ka a ga a tfn, 
i a ka a g£t v ma a nga*git. 

ka-g4t pnr : angkop at lapat ang sukat. 

k&*gaw png 1: Bio [Bik Hil Iba Ilk Tag 
War] uri ng maliit na parasitikong 
kuiisap ( Sacroptes scabiei ) na nagdu- 
dulot ng sakit sa balat C/'garapAta, 
hanip, niknik : kukulum, zita 2 : Bio 
[Hil Mrw Seb Tag Tau War] mikrobyo. 

ka*g6 a wad png [ka+gawad] 1: kasapi 


ng lupong pamunuan o kalupunan 
2: kasapi ng sangguniang pamba- 
ranggay o sangguniang pambayan sa 
kasalukuyang kodigo ng pamahala- 
ang lokal Cf katulong. 

k£ a ga*wa a r6n png [ka+gawad+an] 1 : 
sangay pampangasiwaan ng pama- 
halaang pambansa, panlalawigan, o 
pambayan : department, departa- 
mento 2: larang sa edukasyon o 
sangay sa paaralan : department, de- 
partamento. 

ka*ga*wa*s&n png [Seb ka+gawas+an] : 
kalayaan. 

k6*gay png [Ilk] : abrigo. 

ka*g6y png [Ilk] : balabal - pnd mag a 
ka-g6y, i a ka a g6y, i a pang a ka a g6y. 

k6*gay pnb [Mrw] : kahapon. 

ka*gaykay png Zoo : uri ng uod. 

ka*ga*y6n png [ Hilka+gayon ]: alindog. 

* 

kag*ha a r6ng png [Bik kag+harong] 1 : 
ang may-ari ng bahay 2: Lit panunu- 
luyan. 

kag*h6d pnd mag a kag a h6d, kag a 
hu a d(n, i a kag a h6d [Bik] : kuskusin 
ng bunot ng niyog. 

k£ a gid png [Seb] : langib. 

ka*gid png [Seb Way 1 ] : sakit sa balat. 

ka a gf a i pngMus [Mns] : koratong. 

ka a gi a la-gi a la a l6s pnr [Ing] 1: kakaiba 
o kataka-taka ang anyo : fantastic, 
pantAstiko 2: umiiral sa guniguni o 
imahinasyon : fantastic, pantAstiko 
3: magaling; pambihira : fantastic, 
pantAstiko. 

ka a gil a kH png : mahinang tunog ng 
kuliling : kagingkjng 1 . 

ka*gm*di png Bot [Seb War] : karmay. 

ka a ging*kfng png 1: kagilkil 2: Bot 
[Bik Hil Seb War] bukawe. 

ka a girrs£-gin a s& pnb [ka+ginsa- 
ginsa] : karaniwang may di nanga- 
ngahulugang walang ano-ano. 

k^-gip y////ku-m^*gip, ka*gi a pin [ST]: 
hikayatin ang ibang tao. 

ka*gis*k(s png : tunog ng dalawang 
metal na nagkikiskisan. 

ka*gis # n4n png [ka+gising+an] 1: 
anumang nakita pagkagising 2: 
nakamulatan o natutuhan mula sa 
pagkabata. 

ka*gft png [ST] 1: Zoo berdeng loro 
2: maliit na patpat na inilalagay sa 
pluma para gawing tanda. 

ka-git pnr [ War] : mapag-imbot; sakim. 

ka a gtt' a nd png [ka+gitna] 1: kalahati 
2: pantakal na kalahating litro o 
kalahating salop. 














kagitsT 


401 


kahera 




ka-git *Si png Med [ Bik ] : ketong. 

to*gjw png [Seb\ : takas ~pndku m m &• 

giw, ka-gi-wan, i-k4-giw. „ 

tog*tog png [Ilk] 1: liwanag ng buwan 
2: bahaw na tunog ng mga bagay na 
pinapalo. 

tog-tog pnd mag-kag-tog, ku-mag- 
tog, kag-ka-gm : magkalkal; mag- 
dumali. 

tag* tog pnr 1 : [Ilk Tag] buka, kara- 
niwang patungkol sa nakabukang 

pakpak ng manok o ibon 2: [Tau] 
payat. 

ka*g6 png [ War] : niyog na may sirang 
sapal o laman. 

to-gd pnr [57] : dukha. 

ka*g6d png [Bik] 1: sukong 2: tao na 
nalulong sa partikular na bisyo. 

ka-g6d/;////mag*ka-g6d, ku-ma-g6d, 
ka-gu-rin, i-pang-ka-g6d [HU Seb 

War] : kudkurin; gayatin. 

Ica*g6d pnr [Bik] : mabahong amoy 
ng aso matapos kumain ng bulok na 
karne o matapos kumain sa basu- 
rahan. 

ka-g6-ko png [Seb War] s manangkil. 

to*gon png [Bik] : tagapamagitan; 
tulay. 

to-gon/Wmag-to-gon, ku a rto a gon, 
ka-gu-nin [57] : magsikap kumuha. 

ka-gong-kong png [Kan] : agamid. 

to*gon~to*gon pnr [ST] : magkaka- 
sama. 

to-gos png [57] : mga putok sa paa 
at kamay na parang ketong. 

to-gosjMmag'to-gos, ku-m4-gos, 

ka-gu-sin [57] : kumamot; mag-' 
kamot. 

ka-gos , k6s/wg’[57] : tunog ng kamot 

to-got png Mus [Ata Hgn] : kutet. 

to-g6t png [Bik] : karit 2 . 

to-g6-yor/wg[57] : pan tali nayantok. 

tog •pe png [Mrw] : pigsa. 

tog-rit png [Bik] : tili/ 

tog •r6k png [Bik] : malakas na ingay 
ng maraming tao. 

i«g •&{x*kat\ png Bot [Ilk] : alupag-amo. 

tog-sing pnd mag-kag-sing, ku- 
mag-sing [Bik] : sumigaw o humiyaw 
dahil sa takot. 

ka-gu-bat png [Seb ka+gubat] : rebo- 
hisyon; himagsikan. 

to-gu-ba-tan png [ka+gubat+an] :ka- 
buuan ng gubat; malawak na dawag 
at kakahuyan: forest, selva. 

faa*gub'kob png [Seb] : langutngot 1 . 


ka-gud*du*w& png [Ilk] : kalahati. 

ka*gud*k6d png 1: kayod 2 2: tunog 
ng kulog o anumang pagsabog na 
nasa malayo Cf daguldol, dagundong. 

to-gul png Mus [ Tir] : luntang. 


png 

pnr 


pnr [ Seb] 


ka-gun png [Ayt-Mgk] : dawak 1 . 

ka-gung-kong png Ana 1: [Seb] ibaba 
ng gulugod 2: [War] gulugod. 

ka-gurfg-kdng png : tunog ng metal 
na sisidlang kinakaladkad Cf kalam- 

PAG, KALANTOG. ** 

ka-gu-61 png [5e&] : kalungkutan. * 

ka-gu-r£ng-nan png [Bik ka+gurang+ 
nan] : panginoon. 

to-gu-ru-dn png [ka+guro+ari] :kaga- 
warang pang-akademya, kolehiyo, 
unibersidad, at katulad: faculty 6 . 

kag-y4t pnr, pnb 1 : agad; madali : 

DAGLI, GILAYON, SINGDATEN, SARAPATI, 

tam pol, tulus 2 : mad all an; di-inaa- 
salian: dagli, gilayon, singdaten, sa- 

RAPATI, TAMPOL, TULUS. 

kag*y6s png Bot [Hil Seb Tag War] : 
varyant ner kadvos. 


adyos 


kag-y6t pnd mag-kag-ydt, ku-mag- 
y6t, i*kag*y6t [57] : ihalang ang 
mabigat na bagay nang pasalpok sa 
isa pang bagay. 

to-ha png [Esp caja] 1: kahon 2: si- 
sidlan ng salapi, gaya ng kaha de-yero 
CfjiLL 3: sa paglilimbag, sisidlan ng 
tipo 4: katawan. 


u n 


mi- 


to-ha-£I-ta png [Esp caja alta] : ma- 
yuskula. 

ka-to-bag-p£*lay png Bot [ST] : uri 

ng bigas. 

to-ha-b£-ha png [Esp caja baja] : mi- 
nuskula. 

ka-tob-an png [57] : biga na pina- 
patungan ng soleras. 

to a ha de-y6*ro png [Esp caja de hierro ]: 
kaha na yari sa metal, karaniwang 
taguan ng salapi, alahas, dokumento, 
at iba pa : vault. 

ka-h&d’lok png [Seb War ka+hadlok] : 
pangamba; takot. 

ka-ha-k6g png [Seb War ka+hakog] : 
pagkamaimbutin; kasakiman. 

ka-ha-la-ga-ton png [ka + halaga + 
han] s kalidad o kalagayan ng pagi- 
ging mahalaga : importance, impor- 

TANSIYA. 

ka • ha • I i • g 6t png [ War ka+haligot] : 
kakiputan o pagkamakipot. 


ka-ha-IMi png [Kap Tag ka+halili] : 
kapalit ng sinuman sa kaniyang 
gawain o tungkulin: suno, susesor. 

ka-ha-li*p6t png [War ka+halipot] : 
kaiklian; pagkamaikli. 

ka-hbm-ya png Bot [57] : uri ng bigas. 

ka-han-d£-kan png Isp [Mng] i laro 
sa Mindoro, karera habang naka- 
tuntong sa pares ng tayakad. 

to-hang png 1 : Zoo lamandagat na 
kauri ng kabibe 2u[HU] anghang. 

ka a tong pnd mag a ka a tong, ku a ma a 
tong, ka-ha-ngm, i-ka-hbng [Bik]: 

sunduin; kunin. 

* • 

ka-hang-t6-ran png [Seb ka+hangtod+ 
an] : kawalang hanggan. 

ka-h^-pon pnb [Hil Tag ka+hapon] : 
sa nakalipas na araw Cf kagabi ; ayer, : 

KAGAY, KALMAN, KAROMAN, NAPUN, SU- 

odmA, yesterday. 

kb-ha re-his-tro png [Esp caja de 
registro] : cash register. v * 


ka-ha-ri-an png [ka+hari+an] 1: isang 
organisadong pamayanan o teritoxyo 
na pinamumunuan ng haii : kingdom 
2 : ang posisyon o ranggo ng hari; 
pagkahari : kingdom 3: sa Kristiya- 
nismo, ang espiritwal na paglukob 
ng Diyds sa isang tao: kingdom. 

to a hat pnr : lasa na tumitiim sa dila, 
gaya ng’bisa ng balal ng sitrus, 
kalamansi, at iba pa Cf askad, pakla - 

pnr ma*to*hat. 

to*ha ta-lb-ga png [Esp caja de talega ]: 
kaha para sa mga talega. 

ka-ha-ti png [ka+hati] 1: tawag noong 
araw sa ikaapat na bahagi ng piso; 
dalawampu’t limang sentimo 2 : tao 
na nagmamay-ari ng kalahati ng 
kabuuan ng isang bagay 3 : kabiyak. 

ka-ha-w6 png [ Tau] : kape. 

ka-h^-yaw png [ War ka+hayaw] : po- 
pularidad; pagpapahalaga ng publiko. 

ka-ha-yu-pan png [ka+hayop+an] : 
labis na kasamaan; karumal-dumal 
na pag-iisip, lunggati, at gawain. 

ka*h6l png Bot [Bik Hil Iba Seb War 
Tag Esp cajel] : dalandan. 

ka a h6l pnr [Bik Hil Iba Seb War Tag 
Esp cajel] : dalandan. 

ka a he*l£"da png [Bik Hil Seb Tag War 
Esp kahei+ada] : inuming tinimpla 
mula sa katas ng kahel var kahilada 
Cf limonada. 

ka*H6 a ra png [Esp cajera] : babaeng 
tagaingat ng salapi, ka*to a ro kung 
lalaki: cashier. 





• I / 


kahetilya 


402 



ka a he*tll*ya png [ Esp cajetilla] 1: ma¬ 
il it na kahon; kahita 2: kaha-ng 
sigarilyo var kahitilya. 

k6*hi png{Tbo] : asin. 

ka*hi pni [ST] : maganap man; ba- 
gaman: kAhit. 

ka*hi*ba*l6 png [Seb ka+hibalo] : karu- 
nungan. 

ka*h(*bu*lu*ngan png [Seb] : hiwaga. 

ka-hfcMaw png [HU Seb War] 1 : pag- 
nanasa 2: pangungulila. 

k6*hig png 1 : pagkayod sa rabaw ng 
isang bagay sa pamamagitan ng ma- 
tulis na bagay - pud, ku a m6 a hig, 
ka-hbgin, i-ka*hig2:pagkutkotng 
manok sa lupa kung naghahanap ng 
pagkain o naghahandang makipagsa- 
bong-/mdmag a k£ a hig, ku-md-hig, 
ma a ki a pag a k6 a hig. 

ka-hig png [War] : kalaykay - pnd 

mag a ka a hig t ka a hi a gtn, ka a hi a gdn. 

ka a hig a wa a 6s png [Seb ka+higwaos] : 

pagkabahala. 

ka a hf a hi a nat a n£n pnd : anyong pang- 
hinaharap ng kahinatnan. 

ka-hi-lrngan png [ka + hiling+ an] 1: 
pakiusap; pamanhik 2: petisyon; 

samo. 

ka-hi-man pnb [ kaki+man] : kahit na; 
gayon man var kahiman at, kahima’t: 

AGYANG, B1SAN, MAMPEN. 

ka a hi a ma a n6*wa a ri pdd [kahi+rmn+na+ 
toari] : mangyari nawa; matupad 
sana. 

ka a hi a ma't pni [kahi+man+at] : ka¬ 
himan. 

ka a hf a may png [HU Seb War] : pagiging 
mahina, gaya sa katawan. 

ka a hlm a tang png [Seb War ka+him - 
tang] : katayuan o kalagayan var 
himtang. 

ka a hi*n6 a an png[ka+hina+an] : kawa- 
lan ng lakas at kabagalan : kafi, kap- 

SUT, LAMONA. 

ka'hvnam png [Seb] : gana 12 . 

kd a hi a nat a n£n pnd ka a hi a hi # nat*n6n 

[ka+hing+dating+an] : magiging bu- 
nga o resulta; kauuwian. 

ka-hing-kod png [Seb ka+hingkod] : 
gulang na mayorya. 

ka*hin*yS pnt [ST] : kahit na. 

• • »* 

ka-hin*ya*man pnt [S7] : kahit na. 

ka a hf*poS png [HU ka + hipos] : kata- 
himikan. 

ka*hfs*ta png [Esp cajista] 1: tagapag- 
lagay sa kaha o kahon 2: sa limbagan 
noon, tagabuo ng nakakahang pahina 


kd a hit pnt [kahi+at] : makabagong 
anyo ng kaht at. 

ka a hl*ta png [Esp cajita] 1: maliit na 
kahon 2 : kahong sisidlan ng tabletas 

o pulbos. 

ka a hi a t(l a ya png [Esp cajetilla] : varyant 

ng kahetilya. 

ka a hi a u a b6s png [Seb kahi+ubos] :pag- 
tatampo. 

kd a ho png [Esp cap] \ ukit; gatla. 

ka*h6d pnr : lubog o abala sa trabaho. 

k6 a hog png 1: pagmamadaling isaka- 
tuparan arig gawain sanhi ng kagipi- 
tan sa panahon 2 : pagkapahiya 
dahil nahuli sa pagdating, pagtapos 
ng gawain, o pagbabayad ng utang 
-pn^mag a ku a m6 a hog, ku a m6 a hog. 

ka a h6k png : pagdawdaw ng dalawang 
daliri, ang hintuturo at hinlalaki, sa 
anumang likido Cf kawkaw, kawok, 

sawsAw. 

ka a h6l png : varyant ng tahol. 

ka*h6n png [Esp cajon] 1: sisidlan na 
hugis parisukat o pahaba, at maa- 
aring gawa sa kahoy, karton, metal, 
o plastik Cf kahita, kahitilya, kahu- 
wela : BOX, CASE 2 , kaha 1 2: sisidlan sa 
ilalim ng mesita o sa aparador; dra¬ 
wer : bindasen 3: anumang sisidlan 
na parisukat ang hugis Cf lalagyan. 

ka a ho a ne a rf a ya png [Esp cajonena] : 
kompartment na pinaglalagyan ng 
mga kagamitan sa simbahan. 

ka a h6ng png [S7] : tahol. 

ka a hon a si a to png [Esp cajoncito] : ma¬ 
liit na kahon Cf kahitilya, kahita. 

k£ a hot png : dulas; dausdos. 

ka-hoy png Bot [Bik HU Seb Tag War] 

1: rnatigas at mahimaymay na bahagi 
ng punongkahoy 2: anumang bagay 
na mula rito Cf tabla, troso : dutung, 

KAYO, KIYEW 2 , MADERA, WOOD. 

ka a ho a ydn png [571 : kawayan na 
nagsisimula nang manilaw dahil sa 
pagkatuyo. 

kd a hoy-da-ld a ga png Bot : palumpong 

( Mussaenda philippica) na medisinal, 
tumataas nang 3-5 m, biluhaba, at 
patulis ang dulo ng dahon : balay- 

LAMOK, BALIKASAK, BUYON, DARUMABI, 
GALAS-BIRHEN, HAMBABUYAN, TAWATAWA. 

ka a hub a y & png [War ka+hubya] : kata- 
maran. 

ka*hu a !Mip pnr [ka+hulilip] : kapantay; 
katulad; katumbas. 

ka-hu-lu-gan png [Bik HU Seb Tag 
War ka+hulog+ari] 1: anumang ibig 
ipahayag o isaad ng bagay, salita, at 


iba pa : inmunmuAn, kabaldugan, 

KABAUKSAN, KEBALINAN, MEANING — pnr 

ma a ka a hu a lu a g6n2: layunin o katutu- 
ran ng isang bagay Cf kaparArakan : 
valor, value 3: wakas o kauuwian. 

ka a hu a w6'la png [Esp cajuela] : maliit 
na kahong pinalamutian at pinagla¬ 
lagyan ng alahas Cf kahita, kahetilya. 

ka*hu a y6n png [kahoy-ran] : pook na 
maraming punongkahoy o halaman. 

ka*i*b^ pnr [ka+iba] 1 : hindi karani- 
wan 2: kakatwa 3: natatangi. 

ka*i*ba a dn png'Mit [Ilk Pan Tag] : nuno 


sa punso. 

ka'i'ba'hdn png [ka+iba+hari] 1: kali- 
dad o kalagayan ng pagiging iba 2: 
hindi pagkakapareho sa hugis, anyo, 
katangian, at iba pa var kaibhan. 

ka-i-bang png [Igo] : basket na yari 
sa uway at inilalagay sa tabi ng patay. 

ka a ib a h&n png : varyant ng kaibahan. 

ka-i-bi-gan png [ka+ibig+an] 1 : tao 
' na nagtatamasa ng katulad na pag- 
tingin at pagtatangi mula sa isang 
tao : AMIGA, amigo, friend, higAla, 
sAngkay 2: tao na tumutulong, tuma- 
tangkilik, o nakikiisa sa damdamin 
ng isang tao : amiga, amigo, friend, 
higAla, sAngkay 3: tao na hindi ka- 
away; tao na sumasang-ayon sa isang 
idea, prinsipyo, partido, at iba pa : 

AMIGA, AMIGO, FRIEND, HIGALA, SANGKAY - 

fnrfku a ma a i a bi a gan, ka-hbbg^mn, 
ma a nga a i a bi a gan. 

ka a i*bi a gdn png [ka+ibig+an] : kasin- 
tahan. 

ka*i*bi a gdn png [ka+ibig+an] : pagka- 
sabik o pagkahumaling na matindi. 

k& a i a bi a g£n png [ka+ibig+an] : kasun- 
duan sa panig ng dalawang tao o 
partido. 

ka a i*bu a tu a ran png [ ka+i+butod+an ] 
1: kaloob-looban 2: kalagitnaan. 

ka-f-da png Ark [Esp catda] : caida 2 . 

ka a ig a gMan png[Tau] : inggit. 

ka a ig a so a 6-nan png [Seb ka+igsoon+ari ]: 
mga kapatid. 

ka*f*la png [Seb] : kakilala. 


t 


upang 


ka-Ma-b-man png [ka+ilalim+an] : 
abismo. 

ka*M4n pnb : sa oras, araw, o panahon 
na hindi tiyak: Amay, into, san-o, when. 

ka a i a la a n4n png [ka+ilan+an] 1 : Ora 
bilang 2 : dami; kabuuang bilang. 

ka a i*ld*ngan png, pnr : anumang 
inaasahang matapos, mangyari, o 


n. 










kaiianganm 


403 


kakatuwa 


matamo; mahalagang bagay na dapat 

tugunan: wanted 2 - /wikadda*ng4* 
nin, ma-ngaddangan. . 

k3dda a nga a nin png [ kailangan+in] : 
kagyat na pangangailangan. 

kaddan a m«§n pnbpnt [ka+ilan+man ] : 
tumutukoy sa anumang panahon o 
eras; kahit na anong oras o araw. 

kad*mdn png Zoo [Esp caiman ] : hayop 
na kauri ng buwaya (genus Alligator ), 
maiapad ang nguso, at humahaba 
nang 3.35 m var kayman. 

ka a i a mi a tO pngBot [ Esp caimito ] 1; pu- 
nongkahoy na ( Chrysophyllum cainito) 
na bilog ang bunga at morado, ma- 
dagta, at malagkit ang laman 2: 
bunga ng punong ito var kaymito: 

STAR APPLE. 

kad a mu a tan png Ana : dulong ibaba 
ng gulugod; puwitan ng hayop. 

k£dn png 1: pagnguya o paglunok ng 
pagkain para pawiin ang gutom Cf 

LAMON : KAKAN, KAON, KJMUN, MA- 

NGAN-^yiku-m^-in, kad-nin, kad a 
nan, hkadn, rpang-kadn, ma # ki* 
k£dn, ma-k^dn, mag*pa*ka*in 2: 

konsumo 3: kakayahan ng makina 
na umipit o tumanggap ng anumang 
bagay 4: Idy lamon, hal kinain ng 
apoy 5: Idy hindi malinaw na pag- 
bigkas, A«/kinakain ang sinasabi. 

ka-i-nag png: ningning ng nakar. 

kad*n6 a man png [ka+inam+ari] : ka- 
butihan; kagandahan. 

k4d a n£ a man/mr: sapat o husto; katam- 
taman. 

kad-nan png [ kain+an ] : pagsasalo 
pagkain : handAan, salusAlo - pnd 

mag*kad-nan, ma-kbkad*nan. 

kad a n6n png f kain+an ] 1: bahagi ng 
bahay na sadyang nakalaan para sa 
kafnan ng mag-anak : komedor 2: 
karihan o restoran. 

kadng png Sin [Mag] : disenyo sa ma- 
long, hango sa rnga Indones. 

ka-»ng png [HU Kap'Seb Tag ] : mar¬ 
king basket na malu\>£ag ang lala at 
pinaglalagyan ng niyog, mais, at iba 
pang ani C/tiklis : kuribot. 

kad a ng6 a ro png [Tag kaingin + Esp 
ero ] : magsasaka ng kaingin. 

kad-ngin png [Kap Mar Seb Tag War] 

1: gilid ng bundok na hinawan, 
sinunog, at nilinis upang mapag- 
tamnan : kalumonan - pnd mag*ka a 

bngfn, kad a ngi a nfn 2: bukid mula 

sa gayong paghawan at pagsunog. 
kad*ngod png [HU] : kapitbahay. 
kad-ngu-ngot png [Ilk] : asawa. 


ka d • pa d cl pnb, pnt [ bakd i+pald] : ma- 
rahil var kaypala. 

ka*i a r6l png [Esp cairel] : pinong tani- 
kala para sa relo o ang maliit na 
bulsang lalagyan ng relo var kayrel. 

kad-s6 png [ka+isa] : kaayon; kapa- 
nalig. 

kad a sa*h£n png [ka+isa+han] 1 : ang 
kalagayan ng pagiging isa 2: Lit 
ugnayan ng mga bahagi at elemento 
ng isang akda na bumubuo ng pag- 
kak^sundong kabuuan, at nag-iiwan 
ng iisang pangkalahatang bisa 3 : 
Tro alinman sa tatlong kaisahan 
sang-ayon kay Aristotle, gaya ng 
kaisahan sa panahon, tagpuan, at 
takbo ng kuwento : unidad, unity. 

kaiser (kay»zer) png [Ing Ger] : tawag 
sa emperador noon ng Alemanya. 

ka a i a si*p£n png [ka+isip+an] 1: proseso 
o kakayahan ng isip 2 : paraan ng 
pag-iisip 3: idea; konsepto. 

k£dt png [Mrw] : huni ng ibon. 

kadt png [Kap Tag] 1: pagtanggi na 
magbigay ng anumang bagay o tulong 
sa iba 2 : paglilihim ng anumang 
bagay na makatutulong o magaga- 

mit ng iba - pnd mag-kadt, i a pag a 
kadt. 

kad a ta a £ a san png [ka+i+taas+ari] 1: 

taluktok o pinakaitaas na bahagi 2 : 
langit; himpapawid o kalawakan. 

kad-tan-ku-ngan/jrcgZoo [Mrw War] : 
balagbagan. 

kadt-on png [Seb] 1: paham 2 ; henyo 1 
2 : obra maestra. 

kad a y4 pnr [War] : likas. 

• 0 

kaizen (kay-zen) pngKom [Jap] : pilo- 
sopiya sa negosyo na nagtataguyod 
sa tuloy-tuloy na pagpapaunlad ng 
kasanayan at kahusayan sa trabaho 
ng mga indibidwal. 

ka a ja png: sa Muslim, katutubong 
ritwal upang itaboy ang masasamang 
espiritu. 

s 

k4 a ka png [Ilk Tag Tsi] : tawag pagga- 
lang sa amain o ale na nakatatanda 
sa ama o ina. 

ka a k§ png [7M] : tawag paggalang sa 
nakatatandang kapatid. 

ka-kd pnr [Seb] : utal. 

k£ a ka- pnl: pambuo ng pang-uri 
upang idiin ang Hit o kulang, Aa/ka- 
kapiraso, kakaunti. 

ka-kab png Zoo [Ilk Tag] : uii ng ma¬ 
liit na ibong batik-batik ang balahibo. 

ka a k£b pnr: walang laman; lugang- 
gang. 


ka a k£*ba png Zoo [Mrw] : ipis. 
ka-ka-gan png [Bik] : sisidlan; lalagyan. 

ka a ka a hu a y£n png [ka+kahoy+an] : 
malawak na lupaing maraming 
punongkahoy Cf kagubatan. 

k£ a kak png [Ilk Tag] : putak ng inahin 
bago mangitlog o ng tandang kapag 
naduduwag. 

ka a kad6t png [ka+kalot] : tao na nag- 
tataguyod o nagsasanay sa paghuhu- 
bo’t hubad: nudist. 

ka a k£doy png Zoo : uri ng kuliglig 
(family Grilidae). 

ka a ka*ma a ng4n png : kagamitang 
pambahay. 

ka # k£n png [Bik] : kain -pnd ku*ma* 
k^n, ka-kamdn, i*ka*kan, i-pang* 

ka a k£n. 

ka*ka a nS png Lit [S7] 1: kuwento ng 
kababalaghan 2 : kathang isip na 
karaniwang hinggil sa mga duwende 
o kababalaghan. 


k^ a ka*nS pyir : akma nang lumabahl 

ka*ka*n^n png [ka+kain+an] T: sil ffi 1 
kainan; komedor 2: sabsaban 3: 

hapag, pinggan, o iba pang gamit sa 
pagkain. 

k£ a kang a ga a td png [Kap HU Tag 
kaka+ng+gata] 1: unang gata; unang 
katas : liputuk, TUNO r 2: pinakama- 
halaga; esensiya 3: buod o nilalaman, 
karaniwang tumutukoy sa akdang 
pampanitikan Cf diwA 4: unang 
produkto ng dinalisay na likido. 

ka-ka-nin png [ka+kanin] : anumang 
pagkaing luto sa malagkit o galapong 
at karaniwang binubudburan ng 
niyog, gaya ng bibingka, puto, kut- 
sinta, at iba pa. 

ka a k£ a nog png [War] : bahay-uod. 

ka a kan*ya*h^n png [ka+ kaniya-\-han ]: 
sariling katangian (T'identidad, in- 
dibidwalidad. 

ka a k£p png [Pari] \ yakap. 

k£ a ka*p£y png [Mrw] : kampay o 
kaway ng kamay. 

ka a kap*s6y png Zoo : uri ng palaka 
(order Anura). : 

ka a k &r png [Mrw] : kanal. 

i 

k4 a kas png [Kap Tag] 1: pagliha; 
pagkaskas Cf burA, kAy\s, kudkod - 

/mdmag a k£ a kas, ka a k^ a sin f i a ki*kas f 

i a pa*k^ a kas 2: palamuti sa bangka 
3: piano; balak t>arpakakas. 

ka*kat a ni png Gra [Kap] : patinig Cf 

MAKIKATNI. 

. % 

ka-ka-tu-wa png Zoo [Esp cacatua 
Mex] : uri ng loro (genus Cacatua). 








kakatwa 


404 


kalabusab 


ka*kat*wd pnr [ka+ka+tuiva] : naiiba 
sa karaniwan: asiwA 3 . 

0 

ka*k&W png Bot [Mex Esp cacao ] 1: 
punongkahoy ( Theobroma cacao) na 
tumataas nang 5 m at nagiging sangkap 
ang buto ng bunga sa paggawa ng 
kokwa at tsokolate: cacao 2: tawag 
sa bunga o buto ng punong ito: cacao, 
kokwa 2 . 

ka a ka a w6 a te png Bot [Mex cacahuate ] : 
punongkahoy ( Gtiricidia sepium ) na 
malabay ang dahon at kulay rosas 
ang bulaklak var kakawati : madre- 
kakAw. 

k6 a ka*y£*an png [Mrw] : yarrkan. 

ka-ka*yad png [Mrxv] : tawa. 

ka*ka*ya # h6n png [ ka+kaya+han ] 1: 
abilidad 2: kasapatan ng kaalaman 
sa isang gawain; kahusayan Cf kom- 

PETENSIYA : KATAKOS. 

0 

ka # ka a ya*ma a tan/mg Say [Man ]: bu- 
budsil. 

kS*ka a yon png [Mrw] : telang mula 
sa hinabing abaka. 

ka-ke-md-no png [Jap ]: larawang pan- 
dekorasyon na pahaba ang ponna, 
hindi nakakuwadro, karaniwang gawa 
sa papel o sutla, may dis t ehyong pin- 
tura, ikinakabit sa rodilyo, at isina- 
sabit sa dingding. 


ka-kd-wan png [Kap] : gubat. 

kd a ki png Bot [Ilk] : punongkahoy 
(.Diospyros kaki) na hindi kalakihan, 
makinis ang ibabaw ng dahon at ba- 
lahibuhin ang ilalim, maiadilaw at 
puti ang bulaklak, at iba-iba ang 
hugis ng kulay kahel na bunga. 

ka'ki png, pnr [Esp caqui Ing khaki] 1: 
a tela para sa unipormeng militar b 
unipormeng gawa sa telang ito : 
khaki 2: kulay kapeng mapusyaw, 
karaniwan ng tela o damit: khaki. 

ka*ki*l£ a la png [HUKap Tagka+kilaki]: 
kapuwa tao na namumukhaan, na- 
kakabatian, o nakakausap nang ma- 
dalas o paminsan-minsan Cf kaibigan : 

AM-AMMO, KABRABAT, KAILA. 

ka*kin*ta*l6n png Lit [ka+kintal+an] : 
bisa ng akda sa isip ng mambabasa: 

IMPRESVON 5 . 

kak*ka*la*ding png [Kal] : kaluluwa 
ng yumaong kamag-anak: anani. 

ka a kld*se png [ka+klase] : kamag-aral. 

a kd ko pngKol : pinaikling “wika ko” 
var ‘ika ko Cf aniko. 

ka*ko*di*ld a tO pngKem [Esp cacodikito ]: 
asin mula sa cacodylic acid : caco- 

DYLATE. 


ka-k6 a po a nl-ya png [Esp cacofoma] : 
halo ng magkakasalungat na tunog: 

CACOPHONY. 

kak*pe*hdn png [Iva] 1 : pulong 2: 
pook na ginagamit sa pulong. 

k&k-to png Bot [Esp cacto] : kaktus. 

kdk'tus png Bot [Ing cactus] : halaman 
(family Cactaceae ) na makatas, matinik, 
at malaman ang katawan, karaniwang 
walang dahon, at maaaring mabuhay 
sa disyerto Cf dilang bAka : cactus, 

kakto. 

ka-ku-gi png [Seb] : kasipagan. 

ka-kul-ba png [HU Seb War] : kaba o 
pagkaba. 

ka*ku a !f*an png [Seb] : sagabal obad- 
lang. 

ka*ku*l6p pnb [War] : kahapon. 

kak*wak png Zoo [Mrw] : malaking 
uri ng uwak ( Corvus macrorhynchus 
philippinus ). 


kal png Kem [Esp cal ] : apog. 

ka*la png [Hil Kap Tag] 1: Zoo pawikan 
(order Chelonia) 2: talukab nito : 
kAra 4 , kAraoo, kasikas, sisik. 

ka*l£ png 1: patatsulok na butas sa 
pakwan upang makita ang loob -pnd 

mag a ka a ld, ka-la*hfn, ka*la*h6n2: 

[Ilk] liha. 

ka*la png 1: [Seb Tag] lagaslas sa 
lalamunan 2: kalabusab. 

ka a la png [ Tbo] : pambabaeng galang 
na higit na malapad sa blonso, gawa 
sa tanso, at karaniwang isinusuot nang 
limang piraso. 

ka a la a 6 a nan png [ka+laan+ari] 1: Agr 
lupang pinabayaan 2: Gra di-tuwirang 
lay on. 

ka*l^*ay png [Seb] : inip. 

ka*l£*ba png 1: ibabang bahagi ng 
bahay-pukyutan na nagsisilbingpook 
sa pagpaparami 2: [Ilk] bahay-puk¬ 
yutan. 

ka*la a ba png : mapuputing batik sa 
bilog ng mata na nakapagdudulot 
ng panlalabo ng paningib at pagka- 
bulag: kulabA 1 . 

ka*l£*ban png [ka+laban] 1: kakompe- 
tensiya sa isang paligsahan, tunggalian, 
at katulad : competitor, emulo, ka- 
tunggalI 2: kaaway. 

ka*Ia a bd*nga png Bot : halamang ka- 
hawig ng lotus, nakakain ang buto, 
maganda ang bulaklak, at karaniwang 
lumalago sa lawa ng Laguna. 

ka*la a bd*sa png Bot [Esp calabaza Bik 
Hil Kap Seb Tag] 1: halamang baging 
(genus Cucurbita) , malapad ang da¬ 


hon, at nakakain ang bunga 6 /kan- 
dos : basuk 2: bunga ng halamang 
ito 3: Idy lagpak - pnd mag-ka-la- 
bd*sa t ma a nga # la*D£ a sa. 

ka*la a ba*Stn png [Esp calabadn ] : upo. 

ka-la-baw png Zoo [Bik Mag Tag Esp 
carabao] 1: hayop ( Bubalus bubalis) 
na pantrabaho, karaniwang itim, may 
sungay at buntot, tumataas nang 
1.68 m, at humahaba nang 2.74 m 

Cf DAMULAG : ANUWANG, DUWEG, KABAW^, 

karabaw 7 , nuwAng, pagad 2: sa Filipi- 
nas, hayop na pambansang sagisag. 

ka-la-bdw pnr Alp : batugan. 

ka*IS*bay png : hawakan ng malala- 
king banga o tapayan. 

ka*la a b4*ra png Ana [Seb Esp calavera] : 
bungo. 

w 

ka*la*bi*d6ng png Zoo [Bik] : maliit 
na paniki (order Chiroptera). 

kada-bit png 1: pagsaling nang ba- 
hagya sa pamamagitan ng daliri, ka¬ 
raniwan ng hintuturo, sa sinumang 
ibig tawagin ang pansin var kalbit, 
kulbit: tagkil - pnd ka-la-bi-tin, i* 
pdng*ka*la a bit, ma a nga*la a bit 2: 


baril -/m^ka-la-bi-tin, ku-ma-la-bit. 

ka-l^b-kab png [Kap] : dagalak. 

kadab # k^b png 1 : [Kap Tag] tibok 
ng puso; palpitasyon 2: Ana [Ilk Tag] 
kalamnan na nakapaligid sa bituka. 

ka*l£b*ka-ban pnr [ST] : hindi matiyak. 

ka-la-bog png [Kap Tag] : tunog ng 
pagbagsak ng anumang mabigat na 
bagay Cf dagubAng, lagapAk : haga- 

MAK, HUGALMAK, IALTOG, MAUANABBUG. 

ka-l6 a bon*d6 png Bot [ST] : uri ng 
saging. 

ka*la*b6s png [Bik Tag Esp calabozo] : 
bilanggo; preso - pnd i*ka*la'b6s, 

i*pa*ka a la*b6s. 

ka*la*b6 # SO png [Esp calabozo ] : bi- 
langguan. 

ka*la*bug*s6k png: basket o sisidlang 
yari sa kawayan o uway Cf buslo, 

KAING. 

ka a la*bu-kab png [Kap Tag] 1: Zoo uri 
ng ahas (order Ophidia) na walang 
kamandag at naninirahan sa tubig 
var kalabukab, kalakukab : kikig, 
lupeng, tAngkig, tigo 2: tunog na 
likha ng paggalaw ng ahas o isda sa 
tubig, o anumang katulad nito. 

ka'ja'bu'kob png : tunog ng sunod- 
sunod na ingay ng tambol. 

ka-la-bu-sab png 1: ingay ng isdang 
tumalon sa tubig 2: laguklok o bulbok 











kaiabusaw 


405 


kalamansanay 


ng likido kapag ibinubuhos mula sa 
makitid na leeg ng bote Cf d^gaklak : 
kalA 2 . 

ka*la*bu*saw png 1: mabilis at di- 
kontroladong pagkampay ng bisig 
at pagpadyak ng sinumang nag-aaral 
lumangoy 2: tunog ng nilabusaw na 
tubig. 

ka*la*bu a tan png [Seb] : kaugnayan. 

ka*la*bu'w6 pngBot : damong tumu- 
tubo sa tubig tabang at karaniwang 
inilalagay sa akwaryum. 

ka a lab a y£ng png Zoo s uri ng malaking 
paniki (order Chiroptera). 

ka-l6b*yus png [ Kap ] : pag-igkas ng 
isang bagay na binanat o hinigit. 

ka*lad a k£d png [Kap Tag] 1: marahas 
na paghila o pagbatak sa tao, hayop, 
o bagay : arinsayad, gayugoy, gudgod, 
tondA, ziNEDELAK -pnd ka'lad a ka*rfn, 
i*ka*lad*k6d 2: bagay na hinihila o 
binabatak 3: paraan ng pagkuha ng 
tulya o suso sa pamamagitan ng 
pagkalaykay sa ilalim ng tubigan 4: 
sa pangingisda, lambat na pangha- 
lukay Cf draga. 

kad6*do png Sin [ Esp calado] 1 s 
disenyong ornamental na binubuo 
ng inayos na mga butas sa kahoy, 
metal, bato, at iba pa: fretwork, open¬ 
work 2s tela na may katulad na 
disenyo : openwork - pnd mag*ka* 
16-do, ka-la-du-han, i-ka-16-do. 

ka*l6d*wa png [Kap] : kaluluwa. 

ka a l6g png [Bik Hil Seb War] : kalu¬ 
luwa o espiritu. 

ka-l6g pnr [Kap Ilk Iva Tag] s tangg^l 
ang buhol o tali: kaias, loose 3 - pnd 

mag a ka a l£g, ku a ma a l6g, ka a la a gfn, 
ka*la a g6n, i*pa a ka a !6g. 

Ka a l6*gan pngx pangkating etniko na 
matatagpuan sa paligid ng lawa ng 
Malitam, Lais, atTalaguton, lalawigan 
ng Davao. 

ka a la-g6 a yan png [ka+lagay+ari] 1: 
katayuan; kondisyon 2: mga pang- 
yayari. 

ka*lag*ha*gd png: varyant ng kalag- 
hara. 

ka*lag a ha*t§ png : varyant ng kalag- 
hard. 

ka*lag*ha*rd png: plema; malapot at 
malagkit na sipon var kalaghaga, 
kalaghala Cf uhog : badlo, telkak. 

ka*la*git a n6*an png [kala+gitna+ari ]: 
sentro; ubod. 

ka*lag a k£g png 1: mumog 2: garalgal 
at bahaw na tinig. 




ka a l£g-k£*lag png [Seb] : bisperas ng 
Todos los Santos. 

ka*l6*got png [Seb] : galit. 

ka*lag*pa*ngaw png Bat : kabayaran 
upang makalaya sa bilangguan Cf 

PIYANSA. 


ka a l6g a sang*IS png : dokumento na 
sadyang laan upang makuha ang 
isinangla. 

ka-la-gu-man png [ka+lagom+ari] 1 : 
kumpederasyon 2 : kabuuan; kala- 
hatab. 


Ka*la a gu a w6 png [Kal] : isa sa mga 
pangkating etniko ng mga Kalinga. 

ka a la a gu a yo png [ka+laguyo] 1 : matalik 
na kaibigan 2: kaapid. 

ka*la*h£ png [Hil Seb Esp carajay] : 
kawali. 


kd'16'han png 1 : Bat uri ng palay 2: 
Zoo tandang na iba-iba ang kulay ng 
kaliskis sa paa 3: [Bik] Zoo uri ng 
pawikan. 

ka a la a ha*r£n png [ka+lahad+ari] s ka- 
payakan; kasimplehan. 

ka*la-ha*tl png [kala+hati] : isa sa da- 
lawang magkapantay at magkatim- 
bang na bahagi ng anumang bagay 
na buo Cf kabiyak, kabaak : kagud- 

DUWA, KAPALDUWA, KAPITNA, KATUNGA, 

suko, tungA 3 -pndm a*nga-Ia*ha*tl, 
i-ka*la*ha-tl 

ka-la*ha-tban ng bu e w6n pngAsn 
[kalahati+an ng buwan] : anyo ng 
buwan kapag kalahati ng mukha nito 
ang hasisinagan ng araw : half moon, 

ka*la a h£y png 1 : mithi 2: hiyaw 3: 

[Esp carajay] kawali. 

ka*la a hfp png Zoo [Ifu] : uwang-tubig 
na kulay pula at asul. 

ka*la*h6k png [ka+lahok] : kasama o 
kasali sa isang timpalak, laro, o ga- 
waing pangkatan : apil, kontestant 1 . 

ka a la*h6 a yo png [Esp cala+joya] : laro 
sa holen. 

ka*la*f*nan png [Seb] : kaibhan. 

ka # la*i*ngfn png [S7] spamakuan ng 
sahig ng bahay. 

ka a la a f a rit png [kala+irit] : matinis na 
tunog C/'alatiit. 

ka-la-kd png [Btg] : uri ng materyales 
na mula sa kawayan at ginagamit na 
pang-atip. 

Ka a la*k6d-Tu a p6k png [Kal] : isa sa 
mga pangkating etniko ng Kalinga. 

ka*ld-ka a gd pnr [Bik] : kumukulo. 

ka*l6 a kal png 1 : bagay na binibili o 
ipinagbibili : paninda, tindA 2: ko- 
mersiyo; pagbebenta o pagbili ng 


mga bagay -^ndmag # ka a l6 a kal t k 0 a 
Ia a k6 a lin v ma a nga a l6 a kal : epektos. 

v 

v * 

k£*la-ka-lan png 1 : ugnayang pang- 
komersiyo 2: pagpapalitan ng kalakal. 

ka*la*ka a r6n png [ka+lakad+an] : 
umiiral na kaisipan, moda, estilo, at 
iba pa, sa loob ng isang panahunan 
at lipunan Cf kaugalian, uso. 

ka-la*ka-ti png [Kap Tag] : gunting 
na ginagamit na pambiyak at panti- 
lad ng bunga para sa nganga var 
kulukati, kalukati Cf karot. 

ka*l6 a kaw png [Ilk] : basket na gina¬ 
gamit sa pagdadala ng manok. 

ka*I6 a ki png [Seb] : kakayahan; husay. 

ka*la a k( a an png Zoo : tawag sa tigulang 
na lalaking kalabaw var kalakfyan. 

ka*ia*kfp png [ka+lakip] : kasama; 
kakabit : attachment. 


ka*la*kf*yan png : varyant ng kaia- 
kian. 

ka a la*k6m png : isang kamal; isarjg; 
dakot. 

hr 

ka*lak*p6n png : kahon na pinagsi- 
sidlan ng buyo: patakyA. 

ka*la*ku*wan png [ Tau] : gawi o asal. 

ka-lak-wdrda png [Esp cala cuerda] 

1: bungkos ng paputok na sunod- 
sunod ang pagsabog Cf berso 3 , re-^ 
bentad6r 2: Mil tunog ng tambol na 
hudyat upang lumusob Cf kalabukob. 

ka*l6 a la png [Iba] : bahay-pukyutan. 

ka*l6*lang png : banga na may maki- 
pot na leeg. 

ka*la a l6t*si pngBot [Ilk] : kalatsutsi. 

kadcHaw png [Hil] : bilao. 

ka a l6 a la a w6 a gan png Agr [ka+la+ 
lawag+an] : malawak na lupaing ang- 
kop sa pagsasaka. 

ka*la*l6ng png Mus : uri ng katutu- 
bong plautang kawayan. 

ka*l6*los png Ntk : uri ng sasakyang 
dagat Cf batel, lantsa. 

ka a l6m png 1: pagkulo ng sikmura 
dahil sa gutom : agasang 2 : pagka- 
bagabag ng konsiyensiya; pagsisisi. 

ka*la a m6 a am png [ST ka+lamaam] 1: 
ari-ariang may pangkomunidad na 
sistema ng pagmamay-ari at pinag- 
hahatian nang pantay-pantay ang 
kita : komunales 2: pagsama o pag- 
bakas. 

ka*la a m6k png : katas ng ^unga ng 
halaman o puno Cf dagtA, goma, 
kalangkang, pilaway, sahing. 


ka a la*man a s6 a nay png Bot [Seb Tag 
War] : uri ng punongkahoy ( Neonu - 
clea calycina), tumataas nang 15 m, 








kalamansi 


406 


kalanta 


kulay kape ang balakbak, at ginaga- 
mit ang kahoy sa pagtatayo ng bahay 
at paggawa ng muwebles : sAkat 2 . 

ka*la*man*8! pngBot [IbaIlkKap Tag]: 
punong citrus ( Citrus microcarpa ) na 
matinik, at may bungang bilog at 
maasim ang katas : dalaya, kalamon- 

DIN, KALAMUNDING, KIDYA, SINTONIS, 
SUWA. 

kadaunat png [ Tau ] : kakayahan ng 
tao na magsagawa ng himala. 

ka* 16 •may png [Ilk Seb Tag] : kakanin 
na niluto mula sa galapong na ma- 
lagkit, bigas, o artumang lamang-ugat, 
at nilahukan ng gatas at asukal. 

ka*la*mdy png [Seb] : matamis sa bao. 

kad^-may/rn^ku-mad^-may, kada* 

m6 a yin : patatagin o payapain ang 
loob, karaniwan sa harap ng pang- 
yayaring nakalulungkot o nakagagalit 

kad6 a may-ha a t?/mg: matamis sa bao. 

kada a m6 a yo png Med : pamamanas. 

kadam-ba png\ : [Kap Tag] malaking 
slsidlan ng likido, may malaking 
bunganga, at yari sa luad Cf tapayAn : 
karAmba, tibod 2: Bot punongkahoy 
(Aquilaria agallocha) na may dagtang 

ginagawang insenso. 

• • 

k&danvb£*kod png: dampa na nagsi- 
silbing bakod ang isang dingding. 

kadartvba*td pngNtk : pang-arok. 

ka*\atr\ m bi m q&s png [Kap Tag] : gintong 
galang na may tatlong pinagdikit-dikit 
na hibla Cf kalumbigAs : kalumbigl 

kadarrvbi-gi png \ : galang 2: pangkat 
ng mga babaeng umiinom ng alak 
var kalambigi. 

kadanvbdg png\ : tunog na nalilikha 
ng likidong inaalog-alog sa sisidlan 
C^kambog, lambog, tambog 2: kalam- 
pag o kalabog na nalilikha ng malakas 
na pagpadyak. 

kad6m*bre png Med [Esp calambre ] 
1: pulikat 2: matinding sakft sa ka- 
lamnan. 

k6dam a bu a ran png : kamuraan ng 
gulay, lalo na ang labong at usbong. 

ka*la*mi*d£d png [Esp calamidad] : 
malubhang kapahamakan, gaya ng 
bagyo, lindol, pagsabog ng bulkan, 
o sunog: calamity, sakunA. 

kada-mis-mfs png 1: Bot sigarilyas 2; 
Zoo lamandagat, tulad ng kabibe, 
ngunit higit na maliit at manipis 3: 
tira-tirang pagkain var kalumisrms. 

kada-mi-ta png [Esp calamita ] 1: ba- 
tubalani; iman 2: Nik magnetikong 
karayom na nasa kompas Cf aguhon 
3: tao na kasosyo sa negosyo. 


kada a mi a y6s png Ana [BikKap] : bisig. 

kadanvk^m png [Kap Tag] : kiliti; 
galamgam. 

kadarrvncin png [ ka+laman+an ] : ba- 
haging malaman sa katawan ng tao 
o hayop. 

kcida*m6 png Bot : yerba ( Acorus 
calamus) na mahaba ang dahon at 
mahalimuyak ang ugat. 

ka*la*m6*ko png [Esp calamoco] : yelong 
namumuo mula sa pumapatak na 
tubig. 

kada*mon a dfn png Bot [S7] : kala¬ 
mansi. 

ka*lam*pdg png: malakas na ingay, 
karaniwang likha ng paghampas sa 
bagay na matigas, gaya ng metal - 

pnd kadam-pa-gm, i-kadam-p^g, 

ma*nga*lam*p^g. 

kad^m-pay png Zoo [Hil] : talangka. 

kadam-pu-nay png Zoo [Bik] : kapi§U 

* % 

kadam*pu*san png [Seb] : tagumpay 1 . 

kada-rmrg& png Bot: tsaang-gubat. 

kada*mun*ding png Bot [Hil Kap Pan 
Tag] : kalamansi. 

Kadam*y^*nen png [ Tbw Kalamianen]: 
isa sa mga pangkating etniko ng mga 
Tagbanwa. 

ka*lam*y^s png Bot: kamyas. 

kad&n png [Bik Hil Iba Kap Seb Tag 
War] : gamit sa pagluluto, yari sa 
luad, karaniwang may tatlong paa 
na magkakapantay ang taas at agwat 
sa isa’t isa, at siyang salangan ng 

iluluto CfDAPOG, KUSINILYA, PUGON ! 

dalikAn, kalikAn, lutuAn 2 , rapoyan, 

STOVE, SUG-ANG, T6LANG. 

kad^-nan png 1: Zoo manok na may 
iba’t ibang kulay ang kaliskis ng paa 
2: Bot uri ng palay 3: pook na kina- 
lalagyan ng kalan 4: kusina. 

kadarvdci pmg\ : andas 2 : a pambuhat 
ng patay na tao; karo ng patay b 
kamilya, maliit na kama; tiheras var 
kalandra 2 C^langkayan. 

ka*lan*d£k png 1: bagay na totoo at 
alam ng lahat 2: pagpapalaganap ng 
mga sabi-sabi o lihim ng ibang tao 
3: paghahambog; pagmamagaling - 

rc^i'pa'ngddarvdg’kan, ma*ng6* 
an*dk*kan. 

kadan*d6ng png: silungan; tolda; 
tent var kulandong C/'balAg, habong, 

PALA-PALA. 

kad£n*dra png 1: [ST] kamilya para 
sa patay 2: varyant ng kalanda. 

kadari"dr6*kas png: abubot. 


k^dang png [Esp calar Kap Tag] : 
kalso 1 - pnd mag a k£dang f kad6* 
ngan, i*k^dang, i*pang*ki*lang. 

ka*la*ng^*kang png [Ilk] : sampalok 
na sobra ang pagkahinog. 

kad£*ngay png Zoo [Ilk Kap Tag] : uri 
ng loro (genus Kakatoe) na iba’t iba 
ang kulay ng balahibo. 

kadang*hu a gd png Zoo : uri ng gas¬ 
tropod mollusk (genus Buccinum) 
na may paikid-ikid na talukab var 
kalanhuga Cf kuhol. 

kadamgi png: pumpon ng iba’t ibang 
uri ng bulaklak Cf bouquet, ramil- 

YOTE, KUMPEL. 

kada a ngf*king png [Ilk Pan] : ka- 
lantog. 

kad6ng-ka*g^ng pnd kadang-ka a 
ga a ngin, kadang ka-ga-ng^n, ma a 
ngadang-ka a ging [Bik] : kalam- 

pagin. 

kadang*k^ng png 1: Bot dagta ng 
balat ng punongkahoy Cf kalamak, 
pilawAy, sAhing 2: magulong pagka- 
kasalansan ng mga bagay: bunton 
3: nilagang kamoteng-kahoy o anu- 
mang lamang-ugat 4: putaheng sinam- 
palukang manok. 

ka a lang*kiw png Zoo : uri ng isdang 
dagat ( Psettodes erumei) na lapad ang 
katawan at nasa isang panig ng ulo 
ang dalawang mata. 

kadang*kl6ng png: kalansog. 

Kada-ngu-ya png: Ikalahan. 

0 

kada*ni*gay png Bot [Hil] : malaba- 
yabas. 

ka a la*ni a y6g png [Pan] : puti ng itlog. 

• 4 

kadan*s£k png [ka+lansak] 1 : Bat 
ampon na kasama sa mga pinama- 
nahan ng nasawi 2 : kasama sa kara- 
mihan. 


kadan a s6y png 1: Ana suporta o ba- 
langkas ng katawan ng tao o hayop, 
kasama ang buto at kartilago sa mga 
tao o vertebrate, at matigas na pan- 
labas na estruktura sa mga crustacean, 
kulisap, at iba pa Cf bungo : labi 3 , 
pukel, skeleton, tulAng 2 : panimu- 
lang estruktura : skeleton, tulAng. 

kadarvsfng png [Kap Tag] : matinis 
na tunog na nalilikha ng metal, lalo 
na ng salaping barya Cf taginting - 

pnd ka'lan-si-ngfn, pa*ka a larv 
si a ngfn. 

kadan*sf*pay png [Pan] : kapis 1 . 

kadan*s6g png : tunog ng metal na 
tumatama sa isa pang metal Cf kalw- 
sing : kalangklang . 


kadarvtS png [ST] : halimaw. 

* 











kalantan 


ka*lan*t£n png Bot [Iba] : malaka- 
buyaw. 

ka-lan-ta-ng^n png Zoo [Ilk] toro. 
ka-lan-ta-ri png 1 : pakikialam at wa- 

lang ingat na paggalaw sa isang bagay 

na nakaligpit - pnd kadan-ta*ndn, 
ma-nga-Ian-ta-rl 2: walang pakun- 

dangang panghihipo sa ibang tao Cf 

DUTDOT, GALAW, LANDI, LARO. LIKOT — 


407 


ka - Ia*p3y png 1 : borlas; tasel 2: Ark 

alulod sa mataas na bahagi, tulad 
ng bubong 3: palikpik ng isda 4: 
paggalaw ng pakpak Cf kampAy 5: 

ta ^ an ^ an ^ ma y ma laking 

ka-la-pS-yan png [Kap Tag] : kabaong 
o kalandra na may hawakan sa gilid 

Cf KALANDA. 


- - 7 - 1 - J - 

k k ::! a .: p „ e t" z r [ f 11 ■ uriies - 

/mdka*tan*ta*rHn, ma*nga*lan*ta*ri. , !f P 1 P n S t ka+lapi] 1: kasama o 


ri 3: pamamarali; paninirang-puri - 

/wdka*lan*ta*rHn, ma-nga-lan-ta-ri. 

ka-lan-tis png Bot [Ilk Kap Pan Tag] : 
malaki at matigas na punongkahoy 
(Toona calantas), may maganda at 
mabangong kahoy na ginagamit sa 
paggawa ng kahon ng tabako : da- 
niggA, danupra, lanigda. 

kadan-tis png : varyant ng kalatis. 

ka-lan-tdg png [Kap Tag] : malakas 
na tunog na nalilikha ng isang me- 
kanikal na kasangkapang maluwag 
aia § pagkakakabit —pnd ku*inadan* 
t6g, ka-l^rvtu-gm, ma*ngadan-t6g. 

ka-la-6-kag png Zoo : kaokag. 

ka*l4p png 1: [Kap Tag] malaki o ma- 
lapad na putol ng kahoy at ginaga¬ 
mit na pantukod Cf tabla : tablon, 
teroso, wAtang 2: [Ilk] pangingisda 
3: [Mrw] pamamahayag ng malaking 

kd-lap/wdku-ma-lap, ka-te-pin, ma- 
ngadap 1 : magtipon o mangolekta 
ng mga bagay para sa isang gawain 
o layunin 2: magtala o tumanggap 
ng bagong kasapi. 


bahagi ng isang pangkat; kapani g 2 : 

Ora salitang nabubuo sa pamamagi- 

tan ng paglalapi sa isang salitang- 
ugat. & 

kd-la-pi'-nay png Bot : palumpong 

(Dodonaea viscosa) na may dilaw na 

bulaklak at may mala-pakpak na 

bungang itim ang buto : hagiwi 
tAbaw 4 . 

k^da-pi'-ni png 1: Bot masangang 
palumpong ( Pluchea indica) na kulay 
hla ang bulaklak 2: Zoo [Ilk Tag] 
ibong maliit, kulay abo, at karani- 
wang naninirahan sa dalampasigan. 


ka-la-p^ png: pag-unawa nang mabuti. 

kada-p£ng png 1: sangay ng mga ba¬ 
gay; sanga 2: liha ng isang prutas 3: 
ngipin ng tenedor o talim ng gun- 

tmg; salapong 4: tagaytay o taluktok 
ng hanay ng mga bundok. 

ka-la-pa-san png [Set] : paglabag; 
pagsuway. 

kada-p4-ti png Zoo [HU Ilk Kap Tag] 
i: ibon ( Columba livia, domestica) na 
maamo at karaniwang puti o abuhin 
ang balahibo Cf batubAto, punay, 

PUNYALADA : ALIMUKON, LUGMON, MA- 
LAPATI, MARAPATIK, PATI, FATING 2 , PATI- 

pAti, sAlampAn, sArapAti 2: Idy ba- 
baeng may mahalay na hanapbuhay, 
hal kalapating mababa ang lipad. 

ka-la-pd-ting-gu-bat png Zoo [ kala- 

pati+ng-gubat] : batubato. 
ka*la*p£*to png Zoo : malapando. 

ka-la-pat-yfi png : bibinga. 
kada-o^w tm.cr T 11k\ ■ lrnKrA 


. kada-pit-b^-hay png [ ka+lapit-bahay] : 
kapitbahay. 

ka-la-pft-M-yan png [ka+lapit-bayan] 
: kapitbayan. 

ka*l6p*kap png Bot [Seb] : baging. 

ka-lap-nlt png Zoo : uri ng maliit na 
paniki Cf kabAg. 

kadap-s£w png : tunog at galaw ng 
malaking alon Cf kilapsAw. 

kadap’y£w png : pansanggalang sa 

, an ’,y ar * sa dahon ng anahaw: ana- 
T nangA, analid. 

kada*r£ png : dasal upang kalingain 
ng Diyos, at para bawasan ang kasa- 
lanan - pnd ku-mada-r-S, kada- 
radn, mag-kada-ri. 

ka da-rd^ng- [ka+laro] : kasali o kasama 
sa isang laro. 

k6das png [War] : pagkagulat o pag- 
kamangha; kalituhan. 

ka*Ms pnr [Kap Tag] 1: kalag; naalis 
sa pagkakabit 2: tumalikod sa kasun- 
duang tulad ng pagpapakasal: suhAy, 

TAUKUDEN-^mag-kad^s, kirma* 
las, kada*sm. 

kad&’sag png 1: [Kap Tag] sagisag; 

simbolo 2: proteksiyon 3: [Bik Hil 

Ilk Kap Seb Tag War] pansanggalang 
sa labanan. 

ka da *s£ ° kas png Zoo [Bik] : talangka. 
kada*s£'kos png [Ilk] : kakaninggawa 

sa malagkit, niyog, at asukal. 

Kada*s6n png : Ikalahan. 


kalatsutsing dilaw 

^ kada*s4w png : pagkisaw o pagpalag 

id ng isda sa tubig. ^ 6 

5: ka : l .? s ' bu ' t6 P n g • isang uri ng kom- 
jp. plikadong galaw sa baras o argolya. 

ka-la-si-kas/m ? [M] 1: silo 2: lyantas 2 . 

Lg ka-la-sfng png-, varyant ng kalansing. 
d ka-la-si-p^n png [Kap] dahas 3 . 

ka-las-kas png 1: [Ilk Tag] uri ng 
lambat 2: [Kap Tag] tunog ng espa- 
0 dang bmubunot mula sa kaluban 
*. mto; tunog ng metal na ikiniskis sa 
i- kapuwa metal Cf kakas, kaskAs, kiskis. 

ka# l^-SO png Zoo : anumang isdang 

alat (genus Saurida) na malaki ang 

y bibig at may ulo na kahawig ng 
\ bayawak. & 

i k^dat png [Kap Tag] t: bagay na wala 

> sa a 7 os ° wala sa angkop na pook: 

gakAtag, labsAk 2 , lAghit, litter 4 , 
r takatak 2 : sukal o dumi sa pook na 
t kail an gang maayos at malinis; basura 

Cf TApON : GAKATAG, LABSAK 2 , LAGHIT, : 

utter, takatak 2 - pnd mag*kad£t 
ku-m^dat, kad^-tan, i-kddat. ^ 

kad^t png 1: [Hit] lubid 2: [Ilk] 
hanggahan. 

kaddt pnr 1 : laganap 2: wala sa ayos, 

tulad ng gamit: sabog 1 3 : hiwa-hiwa- 
lay; layo-layo: sabog 1 . 

kad£«tang pnr: malapit-nang mag- 
ningas o magsiklab. 

kad4-tas png\ : pahatid; mensahe 2: 
liham; sulat. 

kada-t3w png : pagtitriple ng mga 
lamuymoy, lalo na ng mga lambat. 

kad^day png [Ilk] : tulay 1 . 

kadading/wg: mahina at tumatagin- 

ting na tunog var kulating Cf ka¬ 
lansing. 

kada-tis png: kaluskos. 

kadaddg png : tunog na likha ng 
pagkatok sa kahoy o paglalapag ng 
plato sa mesa var kalantog: taguktok 

kada-ton-d6ng png Bot [ST] : maliit 

na punongkahoy na mabango ang 
dahon. 

kad^-tong png Mus [Mag Mrw] : 
gandang. 

kada-t6ng png : pinahinang tunog 
ng tambol. 

k£da*tsiHsi png Bot [Mex calachuchi] : 
halamang ornamental ( Plumiera 
acuminata) na mabango ang bulaklak 
var kalasutsi: kAlalAtsi, kAlatsutsing 
pulA, kAnda, kAratsutsi. 

kddadsu'tsing did6w png Bot [Mex 
calachuchi+na dilaw] : punongkahoy 

(Plumeria rubra fomudutPn\ na 




kalatsutsing pula 


408 


kalesero 


wig ng kalasutsi ngunit dilaw ang 
korola. 

kada-tsu-tsing pud6 pngBot [Mex 
calachuchi+na pula] : kalatsutsi. 

k6da-tsu*tsing pudT png Bot [Esp 
calachuchi+na puti ] : palumpong o 
punongkahoy ( Plumeria obtusa) na 
maliit, madagta ang pun 6 at dahon, 
at puti ang bulaklak na may dilaw sa 
gitna. 

kada-tu-hog png : isang pakete ng 
mga pares ng panutsa. 

kadat*w£t png : tila huning ali- 
ngawngaw. 

kddaw png Zoo [Ilk Tag] : ilahas na 
ibon ( Buceros hydrocorax) , malaki ang 
katawan kaysa lawin, at karaniwang 
mapula at makapal ang tuka : horn- 
bill. 

kddaw png, pnr : kulay tsokolate o 
kayumanggi Cf moreno. 

kadaw png [Bon] : basket na kulungan 
o mg manok. 

kad£w pnr : payat at mabuto dahil sa 
‘Sakit o gutom; mahina Cf kalAy, 

YAYAt. 

kada*wd png Bot : uri ng halamang- 

ugat, tulad ng gabe : taro. 

• ^ 

kad&*wag png 1: [ilk Tag] kahoy o 
kawayan na pinaglalagyan ng gamit 
pangkusina : banggera 2: Bot [Ilk 
Tag] palumpong ( Rivea ) na bilog 
ang bunga na kakaunti ang buto 3 : 
Bot [Mrw Tag] dilaw 2 . 

ka*la*w£'kan png [ka+lawak+ari] 1: 

kaluwangan; kalakihan 2 : kalangitan 
Cf alangAang, himpapawid, papawirin 
3s espasyo sa labas ng grabedad ng 
lupa at sa pagitan ng mga planeta, 
buwan, at ibang katulad na lawas: 

SPACE 7 . 

ka*l&'wa*k6w png [57] 1: laman ng 
baso na umaapaw 2 : tunog ng hung- 
kag na tiyan. 

kadcrwang png [Kap Tag] : duming 
mapula-pula at maligasgas na uma- 
agnas sa bakal o metal; tae ng bakal: 

ARAKAAK, LATI, LAWANG 1 , RUST, TAYA 3 . 

kada-w£*ra pnd ku*m6da*w6*ra, 

kada*wa*r4*han [57] : hawakan. 

ka*la*w£s png : uway sa katawan ng 
banga o bote ng alak. 

kad£*wat png [Kap Tag] : paggapos 
sa poste ng isang tao na lalatiguhin 
o susunugin CfTALi - pnd mag*ka* 

l£'wat, kada-w£*tin, i*kad£ a wat. 
kada*w6t pnd mag'kada-w£t, ku* 

mada*w£t [Seb] 1: magkomunyon 
2 : manalig sa isang simulain, ideo- 


lohiya, at iba pa. 

kad£w-ay png [Seb] : kabastusan o 
kasagwaan; kahalayan. 

kada*wtdi pngi pagkakaisa; pagkaka- 
sundo. 

* 

kada*wrngi png : maingat na pagka- 
linga sa hayop o anumang alaga. 

kada-wi-nft pngBot: bakaig. 

9 

kad^'Wit png 1: kasangkapang may 
balikukong talim, mahabang pulu- 
han, at ginagamit sa paghawan o 
pagputol ng kawayan o siit var kula- 
wit Cf karit 2 : a anumang metal o 
matigas na bagay na balikuko ang 
dulo at nagagamit na sabitan, pan- 
sungkit, o panghuli b pagkuha ng 
anuman sa pamamagitan ng bagay 
na ito: kalwot, hook, kawit, saat 1 , 
sanggot -/mdku*mad6*wit t kada* 
wbtin, i*kad6-wit. 

kadaw-k^w png: paghalo o paggalaw 
sa likido Cf bati, halo - pnd mag* 

ka*law*k6w f kadawka-wfn. ^ 

* • 

k&*\ay png Bot: punongkahoy ( Alphon- 
sea arborea) na tumataas nang 40 m. 

kaddy png [Bik] : apoy. 

ka-ldy pnr : mahina ang tuhod. 

kada*y£*an png [ka+laya+ari] 1: kara- 
patan at kapangyarihan ng sinuman 
na mabuhay at gumawa ayon sa ka- 
niyang niloloob : freedom, kagawa- 
san, libertAd, liberty, wayawaya 2: 
kaluwagan ng lagay at kilos sa pamu- 
muhay, maliban sa ipinagbabawal 
ng batas Cf independensiyA, kasarin- 
lAn : freedom, kagawasAn, libertAd, 
liberty, wayAwayA. 

ka*la*y6*ti pngBot [ HU Seb War] : tekla. 

kadayk^y phgAgr [57] 1: kasangka¬ 
pang pangkahig ng lupa, karaniwang 
yari sa bakal ang ngipin, at gawa sa 
kahoy ang hawakan : sadang, sunkay 
2: Agr suyod; kalmot 3: [Bik] kalad- 
kad na panghuli ng hipon. 

ka*I6*yo png \ : Bot mabalahibong pa¬ 
lumpong ( Erioglossum rubiginosum) 
na may puti at mabangong bulaklak, 
at may tangkay na^nakakain var 
kalimayo 2: [Bik Hil Seb War] apoy. 

ka I’being pngBot: uri ng kawayan na 
mahaba ang biyas, payat ang kata¬ 
wan, at maliit ang dahon. 

Kal*b6r*yo png [Esp calvario] 1: gulod 
na malapit sa Herusalem na pinag- 
pakuan kay Hesus: Calvary 2: Idy sa 
maliit na titik, dusa; sakit o hirap: 
calvary. 

9 m 

Kal*b£r*yu*h6n png Tro [Esp calvario + 
Tag han] : senakulo na itinatanghal 
sa Marinduque. 


kahbft png : kalabit. 

kal*b6 pnr [Esp calvo] : upaw. 

kat*bu*ro png Kem [Esp carburo] : pi- 
naghalong calcium at carbon na gi¬ 
nagamit sa paggawa ng gas var 
karburo : carbide. 

kal*d£ pnd mag*kal*d6 f ku*mal*d£ 

[57] s mamagitan. 

kal*d4*ra png [Esp caldera] 1: mala- 
king kaldero 2 : pakuluan ng maki- 
nang may pasingawan 3: Heo mala- 
king bunganga ng bulkan : caldera. 

kal*de*r6*ta png [Esp caldereta] 1: 
maliicna kaldero 2 : putaheng luto 
sa kame ng kambing, baka, o tupa. 

kal*d6*ro png [Esp caldero] : kagami- 
tang aluminyo o anumang metal at 
ginagamit na sisidlan sa pagluluto. 

kal*de*r6n png [Esp calderon] : mala- 
king kaldero. 

k£l*ding png Zoo [Ilk] : kambing. 

kal*dft pnd kal*di*tin, i*kal*d(t [Bik] : 

hiwain upang lumabas ang dugo. 

k6l*do png [Esp caldo] 1 : sabaw 2: 
lugaw o nilugaw 3: [Seb] salsa - pnd 

km'dirhfn, mag*k£l*do. 

kad6 png [Bik] : kanal. 

kaleidoscope (kaday-dos-kowp) png 
[Ing] : tubong may salamin at may 
salansan ng de-kolor na kristal o 
papel sa loob nito na nagkakaroon 
ng pabago-bagong anyo ng replek- 
siyon kapag iniikot: kalidoskopyo. 

ka*l6m*bang png: malakas at mala- 
gong na tunog ng batingaw. 

kad£m*nin png [Iba] : salamin. 

ka*len*d6r*yo png [Esp calendario] 1: 
sistemang tiyak ang Simula, haba, at 
paghahati-hati sa taon Cf almanake : 
calendar 2 : tsart o mga pahina na 
nagpapakita ng mga araw, linggo, o 
buwan ng isang partikular na taon: 
calendar 3: iskedyul; palatuntunan 
o talatakdaan : calendar. 

kaden*ta*d6r png [Esp calentador] : 
kaserolang painitan. 

ka*len*tu*ra png Med [Esp calentura] : 
lagnat o sinat. 

kad£*ra png [Esp calera] : hurno o 
balon ng apog; apugan. 

kad6*ro png [Esp calero] : tao na gu- 
magawa o nagtitinda ng apog. 

kad£*sa png [Esp calesa] : maliit na 
karwaheng may dalawang gulong, 
karaniwang para sa dalawang pasa- 
hero lamang, at hinihila ng kabayo 
Cf karomAta : calesa. 

kade*s6*ro png [Esp calesero] 1 : tao 











kales in 


409 


kalrnaw 


na gumagawa ng kalesa 2: kutsero. 

ka*le-sm png [Esp calestn] : maliit na 
kalesa. 

kal a g£w png [Ilk] : tag-init; tag-araw. 

kal a h& png [Seb] : kawali. 

k6*H png [HU Ilk Tag] : hinukay na 
kanal; bambang. 

ka-li png 1: Zoo [ Bik] banoy 2: Zoo 
[Ilk] lawin 3: f Bik War] kanal 4: 
[Pan] mina ng ginto. 

ka-lf pnr: salitang-ugat ng mapakaii, 

karaniwang nilalagyan ng hindi o di- 
sa unahan, na nangangahulugang 
balisa o hindi mapalagay, hal“ Hindi 
mapakaii sa kaniyang upuan si Lino.” 

ka a fi*ba a g£n png Zoo [S7] : maliit na 
dalag. 

kadi* bang png Med [Seb] : pagtatae. 

ka-li-bang-bang png 1: Zoo kulisap 
na kauri ng maliliit na paruparo 2: 
Bot alibangbang. 

kadi-bid png: kuwintas na ginto. 

kadib*kib png : laman ng niyog na 
pinausukan at pinatuyo para gawing 
langis, ginagamit sa produksiyon ng 
kandila, sabon, at iba pa Cf lukad, 

PALYAT : COPRA, KOPRA, KUPAG, LUKAD - 

pnd mag*kadib*kib, ka-lib-ki-bm, 
i-kadib'kfb, i-pa-ka-lib-kib 

Ka-lrbo png : kabesera ng Aklan. 

ka*li a bo png 1: Bot [Ilk Tag] uri ng 
palay na mapusyaw ang kulay ng ipa 
at maputing-maputi ang bigas 2: 
natatanging uri ng hinabing damit. 

kadi-bra-d6r png Mek [Esp calibrador]: 
pansukat ng kapal, laki, o luwang ng 
butas ng isang bagav: kaliper. 


ka*H*bras*y6n png [Esp calibracioh] 
1: Mek pagbabasa sa eskala para ma- 
tiyak ang kalibre ng isang instru¬ 
ment© : calibration 2 : pagtiyak sa 
tamang kapasidad o halaga ng isang 
bagay: calibration. 

kadhbre png [Esp calibre] 1 : a panloob 
na diyametro ng lalagyan ng bala 
ng baril, kanyon, ,at iba pa b diya¬ 
metro ng bala : caliber 2 : antas ng 
kagalingan o kadakitaan : caliber. 


rasa 


pnr 


gaya ng mga sama-samang tao. 

kadi'dgd png [Esp calidad] 1 : antas 
ng kagalingan o kahusayan ng isang 
bagay : quality 2: kataasan ng uri : 
quality 3: natatanging elemento o 
katangian : quality 4: Mus timbre 
ng boses o instrumento: quality. 


ka-li-dos-k6p-yo png [ Esp calidoscopio] : ka*IMc£'san png [ ka+likds+an\ 1: daig- 
kaleidoscope. dig at lahat ng nakapaloob dito na 

k6’lig png Bot [ Gui Bag] : sikarig. hindi likha ng tao : nature 2: kata- 

ka-li-gan png : bahay; tirahan. ^ ia , n “8 tao : nature 3: anumang 

ka*li*gay png 1: Zoo un ngmaliliitna , L r , , . , 

suso : lagukay, si gay, talingAan 2: ka 'J l 'ka > san png | ka+likas+an\ : katu- 

talukab nito na karaniwang ginaga- tubon g katangian ng bagay-bagay. 
mit sa larong siklot. ka*li*k£*sok/wg: makapal at maitim 

ka*li'ga-y£‘han png [ka+ligaya+han] na usok - 

1: kalidad o kalagayan ng pagiging ka*lf*kaw png : pagtusok o paghalo 
masaya; kagalakan : liket, yama 2: sa pamamagitan ng daliri o patpat 
magandang kapalaran; kaluguran: Q kalawkaw, kalikot - pnd mag'ka- 

liket, yama 3: anumang bagay, pang- li’kaw, ka-lbk3-win, i-ka-li-kaw 

yayari, at iba pang kinasisiyahan : kadf-ko png [Esp calico] : puting telang 
liket, yama. cotton C/'perkal. 

ka-lig*d6ng png [Hil\ : karangalan 1 . ka-li-kog png [Bon] : maliit na basket 

ft ■ • m M . '• * • « « « . _ 


ka-lrgi-ran png [ka+ligid+ari] : kabu- 
uan ng pook o daigdig ng tao, hayop, 
halaman, at iba pang bagay var ka- 
paligiran Cf paligid : environment. 

ka a lig*kig png[Kap Tag] : panginginig 
o pangangatal dahil sa matinding 
ginaw: kaluykoy -pnd ka*lig-ki*gin, 
ma-nga-lig-kig 

ka a li a gra a pi a ya png [Esp caligrafia] 1 : 
sining ng pagsulat nang wasto at sa 
magagandang titik var kaligrapya : 
calligraphy 2 \ sulat-kamay. 

ka a lhgra*p6 png [Esp caltgrafo] : tao 
na mahusay na kaligrapiya. 

ka-lig-ta png [ka+ligta] 1 : pagpapa- 
baya 2 : pagkalimot; pagkalingat. 

ka a lig*t^ a san png [ka+ligtas+an] 1: 
pagkakalayo o pag-ahon mula sa pa- 
nganib : salbasyon, salvation 2: sa 
Kristiyanismo, katubusan mula sa 
kasamaan o kasalanan : salbasyon. 


salvation. 


kadi a gu a nan png [HU Seb] : kasulatan. 

ka-ILhim png [Seb Tag ka+lihim] 1: 
opisyal ng bansa na nangangasiwa 
at namamahala ng isang kagawaran : 
secretary, sekretaryo 2 : opisyal na 
nangangasiwa ng mga rekord, sulat, 
o katitikan ng mga pulong, at iba 
pang gawain ng samahan secretary, 
sekretAryo 3: empleadong katulong 
o naglilingkod sa isang manedyer o 
opisyal : secretary, sekretaryo. 

kadi'kam png Mus [Tir] : piyesa ng 
musika na tinutugtog sa agung. 

ka a li a k£n pn [Ilk] : kalan. 

ka a li"k6n*to png Ark [Esp calicanto] : 
paggawa ng semento, tulad ng para 
sa gusali Cf kanteriya : calicanto. 

ka'lrkar^n^mag'ka'lhkar, ku a ma a 

li'kar, ka a ii*ki a rin [ST] : hukayin ang 
lupa. 


na pinagsisidlan ng pinipig ng mga 
batang babae : tuklobaw. 

ka-li*kol png : paikot na galaw ng 
daliri o anumang matulis na bagay 
sa isang makipot na butas, tulad ng 
paglilinis sa tainga: kalikot 1 . 

kadrkot png 1: kalikol 2: kawayan- o 
metal na hugis tubo’at ipinapasok^t 
loob ng sisidlang bumbong upang 
durugin at haluin ang mga sangkap 
ng buyo o nganga 3: [ST] telang 
sutla o cotton na inaangkat mula sa 
bayan ng Calicut, India. 

ka a IMin a tad png [Mrw] : kapayapaan. 

ka a lil a ya png Med [Esp candelilla] : ka- 
teter var kanflya. 

ka a lf a ma png [Tau] : salita; mensahe; 
pahayag. 

ka*li-ma*t^s png Bot : punongkahoy 
(Phaeanthus ebracteolatus) na tumu- 
tubo ang bulaklak sa axil ng dahon, 
bilog at maitim-itim ang bunga, at 
ginagawang pambigkis ang himay- 

may : takulaw. 

^ • 

ka a li a m£ a yo png Bot : varyant ng 

kal^yo. 

ka*lim a ba a h{n png Bot : uri ng bayabas 
na may mga butong nakabaon sa 
lamukot na kulay pink var kalum- 
bahin. * - 

ka-lim-ba-hfn pnr : kulay pink. 
ka-li a mu*mog/?ng^: tsaang-gubat. 

ka-li-mus-ta png Mus [Tbw] : solong 
awit. 

ka*li a mu a t^*in png Bot : balukanag. 

ka a li a mu a t4w png Ana [Hil Seb] : ba- 
lintataw. 

kadi-na-ng^n png [ka+linang+an] : 
kultura. 

y. 

ka-b-naw png [Seb ka+linaw] : kapa¬ 
yapaan. 



j • i. nlHIh'IS 




■iiu 















/ ■* 


-410 


kalkomaniya 


r * • 

k&'ling png 1: Nik hawakan ng ugit; 
manibela ng timon 2 : trangka ng 
kandado Cf bajrAl 3: Mil set ng mga 
piyesa ng baril. 

kading png : maliit na kompartment 
para sa kagamitang pangkusina Cf 

BANGGERA. 

r » 

Ka a li*ng6 png 1: pangkating etniko 

na matatagpuan sa Kalinga at Apayao 
2: bahagi ng lalawigang Kalinga- 
Apayao sa Cordillera. 

ka*li a ngci png\ : aruga 2: pagtangkilik; 
pagtataguyod - pnd mag a pa a ka*li a 
ng&, ku a ma a li a ng^ t kadi a ng6 a in. 

kadbngag png Bot [Tag War ] : pu- 
nongkahoy ( Cinnamomum mercadoi) 
na tuwid, makinis na balahibuhin 
ang mahabang bunga, may langis 
ang balakbak na nagagamit pang- 
medisina, at nagagamit ding sangkap 
sa rootbeer : similing. 

kadi*ngag-ngag png [Ilk] : salingag- 

;: ngag. 

kadbngbwa png Bot [Seb War] : 

gkamyas. 

kading a king png f Bik] : kakanin na 
gawa sa Jkamoteng hiniwa nang pa- 
haba at pinahiran ng arina. 

kciding-kbngan png Ana [Kap Tag] : 
hinliliit. 

0 

kadi-nbsan png [ka+linis+an] 1: kala- 
gayan.ng pagiging malinis 2 : kakini- 
san 3: kaayusan 4: sanitasyon 5: 
kadalisayan 6 : katapatan. 

kadi*m-sang-a*sal png [ka+linis+an+ 
ng-asal] : kabutihang-asal; mabuting 
ugali. 

ka a li*n6 a ngan png [Hit] : kapayapaan. 

kadbpa png [Esp califa] : caliph. 

kadrpay png [HU Seb War ka + lipay] : 
saya. 

kadi-pervdan pngMus [Tbw] : piyesa 
ng musika na tinutugtog sa pangkat 
ng gong. 

k£ a li a p&r png [Ing caliper] : kalibrador. 

ka a li a pi png [ ka+lipi] : kapangkat; ka- 
panig. 

* — 

kadi a pi a kd pnd mag a ka a li a pi a kd > ka a 

li*pi a ka a hin [Esp calificar] 1: maging 
kompetente o angkop para sa isang 
posisyon, o anumang layunin: quality 
2 : tanggapin dahil sa katangiang 
kailangan : qualify 3: tuparin ang 
mga kondisyon o rekisito para sa 
isang layunin : qualify 4: baguhin o 
higpitan ang mga rekisito. 

ka a li a pi’k£ a do pnr [Esp calificado] : 
may sapat o naaakmang kakayahan, 
gaya ng paggampan sa trabaho : eli- 


HIBLE, QUALIFIED. 

• , « 

ka a li*pi a kas*y6n png [Esp calificacion] 
1: pagkakaroon ng kalidad, tagum- 
pay, at iba pang angkop para sa ilang 
tungkulin, opisina, o katulad : qua¬ 
lification 2 : pagkakaroon ng kali- 
dad, tagumpay, at iba pang hinihingi 
ng batas o kaugalian upang maging 
kasapi o maempleo Cf kakayahan : 
qualification. 

ka a lip a kfk png Bot \ baging ( Dischidia 
purpurea) na tumutubo at gumaga- 
pang sa katawan ng punongkahoy. 

ka a li a pu a ndn png [ka+lipon+an] 1: 
antolohfya; koleksiyon : compilation 
2 : proseso o resulta ng gawaing ito: 
compilation 3 : libumbon; pulutong : 
hunta. 

ka a li # pu a ngan png [ War] : litigasyon; 
habla. 

kadi-rang png 1: labis na pagkatuyo 
tulad sa dahon 2 : labis na kapayatanf- 

pnd ma*nga-li*r^ng, pa-ng^-li-ra* 
ngSn. 

k^ a lis png 1: [ST] espada o sandatang 
may mahabang talim 2: [Esp caliz] 
sa misang Katoliko, ang kopa ng 
dugo ni Kristo : chalice 3: Idy kopa 
ng pagdurusa at pighati 4: Bot dahon 
na sumasalo sa bulaklak : calyx 1 . 

kadis pnr [Kap Mrw Tag] : kinayod 

S >ara luminis : karos - pnd mag*ka a 
is, ku-ma-lfs, kadi-sin, ka a li a s6n. 

kadi*sag png : pagtindig ng balahibo 
dahil sa takot o galit Cf kilabot : 
banokag, bayokbok, girabo, libarot - 

/m^ma a nga a lf a sag, i a pa a nga a lhsag. 

kadis-kis png [HilKap Tag] 1 : matigas 
na pinakabalat ng isda, ah as, at iba 
pang hayop : eskamas, himbis, hingbis, 
nap, scale, siRissi - pnd mag a kadis a 
kis, ka a lis a ki a sin, kadis*ki*san, 
i *p^ng*kadis*kis 2: anumang katulad 
sa anyo nito 3: sa sabong, pagsusuri 
sa pamamagitan ng pagtingin sa paa 
ng manok at sa pisikal na anyo nito 
4: pagsusuri sa pisikal na^katangian 
ng isang tao o anumang ninanais. 

kadis a kis-4*has png Bot: gumagapang 
na pako ( Oleandra colubrina) na mala- 
ahas ang kaliskis ng rhizome at gina- 

gamit na gamot sa kagat ng ahas. 

• • • 

kadis*kis-dad6g png Bot : yerba 
( Desmodium triflorum) na mabalahibo, 
lila ang bulaklak, at tatluhan ang 
dahon kung tumubo sa tangkay. 

m • " • • 

ka a lis a t6 a niks png [Ing calisthenics] : 
calisthenics. 

% m 

kadbsud png [Seb] : hirap; dusa. 


kadit png 1 : langitngit ng sirang mesa, 
kama, o upuan 2: [Bik] kabulaanan; 
pandaraya 3: [Pan] larong kahawig 
ng bowling. 

kadit pnr [Seb War] •: bigla. 

s 

kadi-tas png : pagkikiskis ng bato sa 
kapuwa bato; umpugang bato. 

k£dit a k&dit png Bot : baging ( Cayrata 
trifolia) na tatluhan ang dahon, 
puti-luntian ang bulaklak, at kulay lila 
ang makatas na bunga. 

kadit a kit pnr : malago, makapal, at 
kulot, gaya ng buhok o damo Cf 
kitkit : padot. 

Ka a li a w3 png Pol : lapian o pangkat 
na nagtataguyod ng liberal o radikal 
na pananaw pampolitika : Left. 

kadhwS png 1 : ang panig o gawi sa 
kanluran kung nakaharap sa hilaga 
ang tumitingin : jumigi, kayli, left, 
wala 2 : kasalungat ng kanan C/sii ya : 
jumigi, kayli, left - pnd mag a pa a ka a 
li a w§, ku-madi-wa, i a ka a li a w3 3: 

anumang kasalungat ng tama. 

0 

kd*li a w^ a an png 1 : direkto at sabayang 
pagpapalitan, karaniwan sa pagbili 
Cf COD 2: sa trapiko, kaliwang 
panig na pinahihintulutang likuan 
ng mga sasakyan. 

kadbwat png [Seb ka + liwat] 1 : supling 
2 : salinlahi. 

ka a li*w^ a tan png [Seb] : salinlahi. 

kadi a w6 a te pnr [ Tag kaliwa + Esp ete] 

1: tumutukoy sa tao na malimit ga- 
mitin ang kaliwang kamay : appigud, 
kinayli, wala 2: Kol taksil sa asawa o 
kasintahan. 

kadi-ya-g^ pnd mag a ka a li a ya a g§, 
kirmadi a ya a g£ [ST] : makipaglaro 
sa bata. 

ka*li a yang a k^ng png [57] : ingay na 
nililikha ng maraming ibong mag- 
kakasama. 

ka*li a yan a t4n png Bot [57] : uri ng 
punongkahoy na may makukulay na 
bulaklak. 

f * 

k£l*kag png [Ilk] : paghampas sa 
karton o anumang katulad upang 
maalisan ng dumi Cf pagpag. 

kal-k^g pnd mag a kal a k4g, kal a ka a gin 

[Bik] : hukayin ang patay. 

kabkcil png [Kap Tag] 1: pagkutkot o 
pagkayod sa pamamagitan ng kuko 
2: paghahalungkat ng gamit - pnd 

mag a kal a kdl, ku a mal a k4l, kal*ka a lm. 

kar a ko a ma a nf a ya png [Esp calcomama] 

1: proseso ng paglilipat ng disenyo 
mula sa hindi karaniwang papel, 
tungo sa rabaw ng kristal, porselana, 




















411 


kalso 


kalkula 


at iba pa var kalkumanya : decalco- 
mania 2 : larawan o disenyo na du- 
maan sa ganitong proseso : decalco- 

MANIA. " 

4 

^ ^ ’ fc . - 

kal*ku*l6/wf/mag*kal a ku*l3,ku*mal- 

kiH4, kal-ku-la-hm [Esp calcular ] : 
tayahin; tantiyahin var karkula: cal¬ 
culate, KARAKArEN. 

kal*ku*la*d6r png [Esp calculador ] : 
calculator. 

* 

kal*ku # las*y6n png [Esp calculation] : 
pagkalkula: calculation, 

kaMd'leng png Mus 1: [Bon Ifu Kan] 
piautang pang-ilong at yari sa kawa- 
yan var kaleleng, kurareng: bauing, 

BEBEREK, ENONGGOL, LANTOY 1 , TONGALE, 

ungiyung 2: [Bal] tompong. 

k£Mam png [ Tau] : salita o mensahe 
ngDiyos. 

k6Mit png [Ilk] : linlang. 

kaNf-tang pnr f Iba] : bigaw. 

kal*l6ng png [Ilk] 1: palihim na 
pagkuha ng pagkain 2s pagkakaroon 
ng relasyon sa isang babaeng may 

asawa-^n^mag-kabldng, ku-mal* 
I6ng. 

k£l a ma png [Esp calma] : pagiging ta- 
himik; hinahon. 

$ 

kal a m£ a do pnr [Esp calmado] : tahimik; 
mahinahon. 

kal*m£k png [57] : pitsel. 

kal a m£n prib [Ilk] : kahapon. 

kal*m£nte png Med [Esp calmante] : 
pampakalma; pampaginhawa. 

kal a m6n png [Esp carmen] 1 : eskapjf** 
laryong isinusuot ng mga deboto rig 
Birhen ng del Carmen var kalrmn 
2: eskapularyo -pnd mag-kal*m6n, 
kal a me a n£n. 

kal*mm-kal*mm png Zoo : isdang alat 
( Drepane punctata) na maayos ang 
pagkakahanay ng markang batik- 
batik sa itaas na bahagi ng katawan: 

MAYANG. 

. ... r 

kal*m6s png: kalmot, galos, o sugat 
dulot ng kuko ng tao o anumang 
hayop. 

kal-mdt png t: Agr suyod na ginaga- 
mit sa pagdurog ng tiningkal sa lu- 
pang inararo 2: gurlis o sugat na 
likha ng kuko ng hayop o tao Cf 

kalm6s - pnd ku*mai*m6t, kabmu* 
tin, ma*nga!*m6t. 

ka*I6 png 1: [ 7^'] malaking mangkok 
2: sombrerong gawa sa kahoy. 

ka*l6» ka * 1 6 png [ Kap Tag] 1:kasangka- 
pang bakal na hugis bilog, sinusulutan 
ng lubid upang maitaas o riiabuhat 
ang anumang mabigat na bagay : 


KARALO, KARARET 1 , MOTON, PULEA, PUL¬ 
LEY, tangkalag 2: sa pangingisda, 
gulong na may kanal ang gilid upang 
daarian ng lubid sa paglaladlad ng 
layag - pnd mag a kadd, ka a lu a m. 

. • • m 

ka*l6*be png Zoo [Mrw Smt Tau] : 
lagidlid; malapando. 

k6 a lod png Zoo [Mag] : askarid. 

ka*lo*dd png [Mrw] : sandok. 

k£ a log png Zoo [Tau] : askarid o as- 
karis. 


ka*log pnr : mahilig magpatawa o sa 
katatawanan; madaling patawanin. 

ka*l6g png 1: laruang kuliling ng 
sanggol: pakalog 2: tunog ng isang 
bagay sa loob ng isang sisidlan. 

ka a !6g pnr 1 : [Ilk Pan Tag l marupok 

atumuuga-uga-^n^ka a lu a gm, i a ka* 

I6g 2: Kol masayahin at masarap 
kausap. 

ka-16-ka-gd pnd mag a kalo-ka a g6, 
i*ka*lo-ka a gd [Bik] : alugin. 

k6 a lo a li png Bio [Mrw] : mikrobyo. 

ka*lo*md*ia png Bot : punongkahoy 
( Elaeocapus colamala) na biluhaba at 
makatas ang bunga: kanakum, pAsi 
diriit. - 

ka*lo a ma a t6 png Bot : kayumanis. 

k£ a lo a m6l pngKem [Ing\ : calomel. 

kado'mbnga png Bot : amaiit. 

ka a lon png [Tng] : budong. 

kd-long pnr : pinaupo o ipinatong sa 
kandungan Cf pangko : sakluten, 

SALURO, TANGOL. 

ka a lo a 6b png [Kap Tag ka+loob] 1: 
bagay na kusang ibinibigay o igina- 
gawad Cf regalo : favor, halad , han- 

DOG 3 , PABOR, PAIA 2 , PANDAPATI, REGALO, 

sagut 2: pagbibigay nang kusa : 

FAVOR, HALAD, HANDOG 3 , PABOR, PAIA 2 , 

'pandapAti, sagut - pnd mag a ka*lo* 

6b, i a pag a ka*lo a 6b. 

* • 

ka*Io*6*ban png [ka+loob+an] 1: ma- 
tibay na kapasiyahan o kagustuhan; 
hangad Cf bait : amanat 2: budhi o 
damdamin ng tao, 

ka # lo*O a b6n png [ka+loob+an] : loob; 
pinakapusod o pinakailalim. 

Ka*lo*6*kan png: lungsod na kabi- 
lang sa Pambansang Punong Rehi- 
yon : Caloocan. 

ka-lo-6*kan png [ka+look+an] 1: pi- 
nakaloob na bahagi ng isang pook o 
rehiyon 2: gitnang bahagi ng isang 
lawa o golpo. 

k£*lop png : manipis na aporong 
metal na nagsisilbing palamuti sa 
hawakan ng patalim Cf kalupkop. 


ka*lo*pm a do png Mit [Mrw] : isang 

uri ng ibon. 

ka a lo a ri a me a tri a ya png [Esp calonmet- 

ria] : paraan ng pagsukat sa kantidad 
rig init: calorimetry. 

Wa*\Q'r\'TT\&'\ro png Kern [Esp calorime- 
tro] : aparatong ginagamit na pansu- 
katnginit. 

kadtvrbya png [Esp calona] s calorie. 

k6*los png 1 : pagpantay sa labis na 
takal 2: gamit sa naturang pagpantay. 

ka a l6s pnr : nanginginig; hindi matatag 
ang mga paa Cf ngalAy, n t (;awit. 

k6 a lot png 1 : [Bik HU Seb] hukay 2: 
Bot [HU Seb] nami 3: bahaging nai- 
iwan pagkaraang makuha ang langis; 
palyat ng kopra; latik ng laman ng 
buko C/'bagAso, sapA, sApal, yamAs. 

ka # l6t png 1 : [Pan] ihaw; bangi 2: 

, [Ilk] silo. 

4 

ka a l6t pnr: las tag. 

k6l*pa png Hin Bud [IngSan] : yugto 
sa pagitan ng Simula at katapusan ng 
mundo at itinuturing na araw ng 
Brahma. 

kal-pT png Bot [Bik] : dalandan. 

kal*pu a eng png Bot : palumpong 
(Graptophyllumpictum) na tuwid ang 
mga sanga, karaniwang luntian o 
matingkad na lila ang mga dahon. 

kal a s£ png 1 : [Esp calza] kalso 1 2: Mus 
[Iby] gangsa. 

kal*s6 a da png [Esp calzada] : daan; 
lansangan var karsada Cf Abenida, 
buleb.Ar, highway, eskinita : camino 1 , 

KAMINO. 

% 

kal*s6*do png [Esp calzado] : sapatos; 

sapin sa paa. 

* 

kal a sa*d6r png [Esp calzador] : gamit 
na pangkalso kapag nagsusuot ng 
sapatos. 

kal*sa a du*ra png [Esp catzadura] : pa- 
bilog na rim* o ang bahagi ng rim 
ng gulong, na pinagkakabitan ng 
rayos. 

kal-se-don-ya png [Esp calcedonia] : 
uri ng quartz na nanganganinag at * 
binubuo ng maliliit na kristalina, 
karaniwang tila gatas o abuhin ang 
kulay: chalcedony. 

kal a se a tin png [Esp calcetin] : medyas; 
stockings. 

• • 4 

kal*si a pi*kas c y6n pngKem [Esp calci¬ 
fication] : calcification. 

k6l a si a y6 png [Esp calcio] : calcium. 

kal*s6 png [Esp calzo] 1: anumang 
bagay na inilalagay sa ilalim ng isang 
bagay na mabuway upang lumapat 








kalson 


kalung-uwak 



o tumatag sa kinalalagyan : bangil, 

KALANG, KALSA 1 , PANGAW 2 , WEDGE - pnd 

mag-kal-so, kal a su a h£n2:sapagli- 

limbag, latag na naaaninag at ipina- 
patong sa isa pang latag 3: Kol 
sapatos. 

kal a s6n png [ Esp calzon ] : pantalon; 
salawal. 

kal*SO*ndr*yas png [Esp calzonarias] : 
tirante para sa pantalon. 

kai a SO a n6 a ras png [Esp calzon+eras ] : 
pan talon na may butones sa magka- 
bilang gilid. 

kal a son a sii a yo png [Esp calzoncillo] : 
panloob na salawal ng lalaki var kar- 
sonsilyo: drawers. 

kal*s6t png: kansot. 

kal't&b png: tunog na dulot ng pagla- 
bas ng kinulob na presyon ng hangin 
mula sa isang sisidlan na tinakpan 
ang butas. 

kabtcik png: tunog mula sa lagitik ng 
mga daliri Cf taltak. 

kabtcis png 1 : bawas - pnd mag a kal a 

t4s, ku-mal-t^s, kal a ta a sin, kahta* 
s£n f i a kal a t£s 2: disenyong inukit sa 
kahoy, bato, o metal, 

kal a ti png [Ilk] : minatamis na prutas 
o lamang-ugat. 

kal-tis png : lagitik, karaniwan ng 
gatilyo ng baril : click, klik - pnd 

mag a kal a tis, ku a mal a tis 

k&*lub png [ilk] : saklob. 

ka*lu a bag png [HU Seb Tag] : kurba- 
dong braket o anumang tukod na 
pansuhay. 

ka-lu-ban png [Kap Ilk Pan Tag] : 
suksukan ng patalim o baril: bAyna, 
scabbard. 

ka*lu a b4y png Bot [HU Seb] : upo. 

ka a lub a kob^mg[iZfe] : patibong sa hito, 
gawa sa kawayan. 

ka*lub a k6b png 1 : balat na bumabalot 
sa ulo ng bawang, sibuyas, at katu- 
lad : obak, sAom, ubak, ukis 2: Mil 
pananggalang na isinusuot sa ulo; 
helmet 3: Bot halaman (Syzygium 
calubcob) na nabubuhay sa aplaya 4: 
butas sa katawan ng isang napinsa- 
lang punongkahoy: pAnit 2 . 

ka*lu*b6t png [War] : prambesya; mga 
butlig-butlig na nagnanaknak. 

k£*lud png [Ilk] : buko 2 . 

ka*lu a gay png: bangin o malalim na 
hukay. 

ka*lug-k6g png\ : tunog na nalilikha 
kapag itinutulak ang mga muwebles 


o nauuga ng hangin ang bintana Cf 
kalampAg, kalantog, kaluskos 2: 
malakas na kulog C/d aguldol, da- 
gundong 3: Bot [HU Tag] halaman 

(Syzygium subrotundifolium) na nabu¬ 
buhay sa dalampasigan o aplaya. 

ka*lu a g6 png : kulugo. 

ka-lu-ha png [Seb ka+duha] : kambal. 

ka*lu a ka pngMus [ Kal] : pipa na may 
iba’t ibang eskala at tinutugtog ng 
mga batang lalaki. 

ka*lu'kab a k6b png : bitak o bakbak 
sa pader. 

ka*lu a ka a ti png : varyant ng kalakati. 

ka a luk*pa*n^n png [Seb] : pagkauni- 
bersal; unibersalidad. 

ka a lu a ku png [Kap] : liyab; alab o 
dingas ng apoy. 

ka a lu a ku a tuk/mg: tunog na nalilikha 
ng inahing manok na nagpapakain 
sa mga sisiw, o ng isang tandang ha- 
bang gumigiri sa inahin var kuru- 
kutuk. 


ka*lu*la png: anak o salinlahi ng mga 
aliping nananatili sa kata)uang alipin. 

ka a llHay png [ Tau] : mga puting mar- 
kang naiiwan sa tiyan, binti, o hita 
ng babae pagkatapos manganak o 
pagkatapos ng unang regia Cf kamot. 

kadudot png Bot : punongkahoy 
(Artocarpus rubrovenia) na tumataas 
nang 8 m, biluhaba ang dahon, at 
maraming buto ang bunga. 

ka-lu-lu pnr [Kap] : dukha; kaawa-awa. 

ka a lu a lut png\: Bot [Kap] alipung 2: 
Mus [Pal] feyu. 

ka-Iu*lu’w6 prig\ : espiritu ng namatay 
na tao var kalulwa : ab-abuk, espiritu, 
ikararwa, kaladwa, kalag, iagyo 1 , 
soul 2: espiritwal na bahagi ng tao 
na itinuturing na inmortal var kalu- 
luwa : ab-abiik, espiritu, ikararwA, 
kalAdwa, kalAg, lagyo 1 , soul 3: prin- 
sipyo ng buhay, damdamin at pagki- 
los ng tao, at itinuturing na bukod 
na entidad sa pisikal ila katawan var 
kalulwa. 


ka*lu*mang a y6 png : sinumang ma- 
limit na kasama - pnd mag a ka a lu a 
mang*y6, ka a lu a mang a yu a hin. 

k4*Iu a m4*ta png Bot: punongkahoy 
(Clausena anisum-olens) na karani- 
wang tumataas nang S-6 m. 

ka a lu*ma a t& png : itim na bilog sa 
palibot ng mata sanhi ng puyat Cf 

puyAt - pnd nga a lu a ma a ta a hfn» ma a 

nga-lu-ma-t^ 

% • 

ka a lum*ba a bi png : pagsapo sa baba 
sa pamamagitan ng palad o kamao - 


ind nga-lum-ba-ba-^n, ma*nga* 
um-ba*ba. 


ka*lum*ba a hfn png Bot : varyant ng 

kalimbahin. 

ka a Ium*bdn png Bot: lumbang. 

ka*lum*bi*b(t png Bot [Bik HU Pan Seb 
Tag War] 1: masangang baging ( Cae- 
salpinia crista) na may mga butong 
bilog at kulay abo, at may mapait na 
laman var kalambibit: binit, dalug- 
dog^kamot-kabAg, singor 2: mga 
buto ng baging na ito: bayAg-kambing. 

ka a ium a bi a g4s png : gintong galang 
para sa lalaki Cf kalambigas. 

ka a tum*bi a gi png : kalambigas. 

ka a lu a mis a mfs png Zoo : lamandagat 
na kabilang sa uri ng kabibe at tulya 
(family Circes) Cf kalamismis. 

ka a lum a ni a y£ png [Esp calumnia] : pa- 
ninirang-puri - pnd ka a lum*ni a ya a 
bin, ma a nga a lum a ni a yi. 

ka a lum*ni a ya a d6r png [Esp calumnia- 
dor] : sinumang naninira ng puri ng 
ibang tao. 

ka a lu a mo*nan png [Tbn] : kaingin. 

ka a lu*m6s png [ War] : inis 1 . 

k6 a lum a p£ a gi png [57] : pang-ahit; 
labaha. 


ka-lum-p^ng png Bot [Bik Hil Kap Seb 
Tag] : punongkahoy ( Sterculia foetida) 
na tumataas nang 20 m, lila ang bu- 
laklak, pula at biluhaba ang bunga, 
at nakukuhanan ng langis na pam- 
paningas : bangAd, kurumpang. 

k£ a lum a p£ a ngin png Bot : balaulan. 

ka-lum-pit png Bot : punongkahoy 
(Terminalia edulis) na tumataas nang 
25 m, maliit at manilaw-nilaw ang 
bulaklak, pula ang bunga, at ginaga- 
wang pangkulay ang balat ng puno: 
ambohok, bausAyin, balisAyon, barAos, 
binggAs 2 , kalusit. 


i 


ka*lu*nay png Bot [Ilk] : halon 

ka-lung*go png : kulugo. 

% 

ka a lung a k^ a ling png Bot : murang 
buto ng kaong. 

ka*lung a k6ng png : yakap na nagbi- 
bigay proteksiyon, gaya ng ginagawa 
ng ina sa sanggol Cf yapos : kumbo- 

nan - pnd mag*ka a lung a k6ng t ku a 
ma a lung a k6ng, ka a lung a ku a ngfn, 

mag-pa-ka-lung*k6ng 

ka-lung*k6t pnd ku a ma a lung a k6t, 
ma*nga*lung-k6t : mangaligkig o 
- mariginig sa ginaw. 

ka a tu*ngon png Zoo [ Tbn] : uri ng ka¬ 
bibe. 


ka a lung-u*w£k png Bot : uri ng gabe. 

V 






kalunuran 


413 


kamagong 


k^-lu-nu-ran png [ ka+lunod+an ] 1: 
kanlurang orisonte na nilulubugan 
ng araw 2 : kanluran. 

k6‘lun*yd png [ka+alunya ] : kaapid - 

pnd ka-lun-yadn, ma*nga-lun*ya. 

ka*lu*on png fS^] : kasama sa bahay. 

ka*lu*oy png [ Hil Seb War] : awa; ha- 
bag; simpatiya. 

ka*lu*pa*6n png [ka+lupa+an] : sansi- 
nukob; daigdig: sangkalupaan. 

kadirpi png [Ilk] : basket na may takip, 
parihaba ang puwit, at ginagamit na 
sisidlan ng bigas, mais, at iba pang 
butil. 

ka*lu*pi png [Kap Pan Tag] 1: pi taka 
2 : portfolio o anumang sisidlan ng 
mga papeles at iba pang abubot. 

ka*lup a k6p png [Ilk Tag] 1 : metal na 
ginagawang panggilid; datig o apo- 
rong metal : brukAl, silap 2: pagpa- 
paibabaw o paglatag, gaya ng gina- 
gawa sa aspalto - pnd mag*ka a lup a 

k6p, ku a ma a lup a k6p, ka-lup-ku- 
pdn, f a ka a lup a k6p. 

ka a lu a pu*n&n png [ka+lupon+an] 1: 
lupong tagapangasiwa ng negosyo o 
tagapamahala ng isang gawain : 
board 2 : sanggunian. 

ka-lu-sdn png Lit Mus [ Iva] : awit sa 
paggawa, pagtatanim, o pagsagwan. 

ka a lu a s£*yan pngBot [HU] : damo na 
nakasuson sa dagat. 

kadirsft pngBot [Iba] : kalumpit. 

ka a lus*kos png : kinayas na balat ng 
kawayan sa singkaban. 

ka a Ius*k6s png : banayad at sunod^ 
sunod na tunog, gaya ng likha ng 
yapak sa tuyong dahon, o pagkikis- 
kisan ng dalawang bagay : agas-As, 

KALATIS, KARASArAS. 

ka*lu a su*gan png [Bik Kap Tag ka+ 
lusog+an] 1: kondisyon ng may mabuti 
at malakas na pangangatawan o kai- 
sipan, at walang anumang karamda- 
man : hfalth 2 : mental o pisikal na 
kondisyon ng isang tao : health. 

ka a lut pngBot [Kap Tag] : nami. 

ka a lu*t£ng png [Hil Seb Tag] 1: dala¬ 
wang tikin ng kawayan na ginagamit 
sa tinikling Cf tibuhos 2: Mus dala¬ 
wang patpat ng kahoy na ipinapalo 
sa isa’t isa upang makalikha ng tunog. 

ka a llit a k6t png [Bik Tag] 1: tunog ng 
mahinang kamot o galmos 2: pagsilip 
sa nilalaman ng kahon o anumang 
katulad na nakalilikha ng mahinang 
tunog Cf kaluskos, halikwAt. 

ka a lut a k6t pnd mag a ka a lut a k6t, ka* 

lut a ku a tm : magsaliksik sa baul o 


aparador; guluhin ang nakaayos rta 
garni t. 

ka*lu*w4l*ha*tf*an png [kaHuwalhati+ 
an] 1: sukdulan ng kaligayahan : 
glorya 2 : paraiso. 

ka a lu a w£ # ngan png [ka+luwang+ari] : 
bahagi ng palaisdaang pakawalaan 
ng mga bangus na may sandangkal 
ang laki. 

ka a lu*wd a san png [Hil Seb ka+luzvas+ 

an] : kaligtasan. 

0 

ka a lyy a k6y png : kaligkig -pnd ku a 

ma a luy a k6y, ma-nga*luyk6y 

kal*wdg pnd mag a kal a wdg, ku a mal* 

w6g [Bik] i magpasaya. 

kal-w^s png [Bik] : yantok o uway na 
nilala at ibinabalot sa garapon o ta- 
payan bilang proteksiyon - pnd 

mag a kal'w6s, kal-wa-sin, i a pang* 
kal a w6s. 

kal-w6t png [Bik] : kalawit. 

kal a yd png: malapad ngunit mababaw 
na basket na yari sa uway at ginaga¬ 
mit sa pagpapatuyo ng butil. 

kahyd png [Tsi] 1: kaing na lalagyan 
ng mga gulay at prutas Cf buslo 2: 
malaking kaing na ginagamit na 
pansukat sa pakyawang pamimih ng 
gulay at prutas. 

kal a y£g pnd mag a kal a y6g, kal-ya-gfn 

[ Bik] : aliwin o laruin ang bata upang 
tumahan at tumahimik. 

k4l a ye png [Esp calk] : daan; lansa- 
ngan : way 2 . 

kal a ye*h6 a ra png [Esp callejera] : babae 
na mahilig maglagi sa kalye o mag- 
lagalag, kal a ye a h6 a ro kung lalaki. 

kal a ye a h6n png [Esp callejon] : makitid 
na daan; eskinita. 

kal-y6n*ta-pl^*tos png [Esp calienta - 
platos] : kasangkapan na ginagamit 
para manatiling mainit ang pagkain. 

kal-yi-sbda png [Esp callicida] : pang- 
alis ng kalyo. 

kal-yis-ta png Med [Esp callista] : tao 
na bihasa sa panggagamot ng mga 
sakft sa paa, gaya ng galis, kalyo, at 
iba pa. 

k£l*yo png [Esp callo] : lipak. 


k^hyos png [Esp callos] : putaheng 
nilahukan ng lamanloob ng baka at 
baboy. 

kabyds png Bot [Iba Tag] : punong- 
kahoy (Streblus asper) na masanga, 
tumataas nang 4-10 m, magaspang 
at makintab ang rabaw ng dahon na 
maaaring ipanlinis ng kasangkapang 
pangkusina. 


Kd-ma png [Hin San] : diyosa ng sexual 
na pag-ibig na kinakatawan ng isang 
dalaga. 

k£*ma png [Esp earned] 1: higaan 2: 
Kar sahig ng karitela o anumang 
sasakyan 3: Agr lipya ng araro 4: 
katangan; salalayan 5: Heo estrato; 
suson 6: Agr parihabang sukat ng 
lupa na karaniwang isang dangkal 
ang taas at pinagpupunlaan o tinata- 
niman ng mga gulay, kabute, at iba 
pa. 

ka*md png : paghipo o paghawak 
nang hindi sinasadya sa anumang 
bagay. 

ka*m£ pnr : lapat na lapat; akma o 
husto. 

» 

ka a md*boy png Zoo : uri ng tagak (fa¬ 
mily Ardeidae) na mahaba ang tuka, 
leeg, at binti Cf sigwenya, tikling. 

ka*md*da png [Esp camada] 1: mag- 
kakapatid na tuta, biik, o kuting 2 : 
kawan ng mga hayop 3: pangkat rifj 
mga mandurukot o magnanakaw 4: 
isang pad ng papel na katumbas n£ 
24 na piraso 5: salansan, gaya ng 
mga kahoy o mga sako ng palay : 
pAtas. 

ka*md*dag png [Mrw] : pasilambang. 

ka-mdd-an png [S^6] : tigang na lupa. 

ka*ma a dfd png [Iva] : r bahay na ma- 
baba ang pagkakagawa at karaniwang 
walang dingding. 

ka*md a do pnr [Esp camado] : lapat na 
lapat. 

ka a ma*d6t*say png [Seb] : kaapid. 
ka a mag-6*nak png [Kap Tag ka+mag- 

anak] : tao na kaugnay sa angkan, 
pamilya, dugo, at iba pa Cf hinlog : 
hinlog, kaAnak, kabagyAn, kampung, 

LIPUS, RELATIVE, PARTIDO 3 , PARYENTE, 
SULED, TONGAMAY. 

ka-mag-a-n6*kan png[ka+mag-anak+ 
an] : pangkat ng mag-anak. 

ka a m£g-a # r6l png : kasamang nag- 
aaral sa klase, silid-aralan, o paara- 
lan : classmate, kaeskuwela, kaklAse, 

SCHOOLMATE. 

ka a m£ a gay png Zoo [Ilk] : balang. 

ka-md-gi png : mga suson ng ginto. 

ka-ma-gl png 1: malaking galang o 
kuwintas na ginto 2: alak na inimbak. 

ka a ma a g6ng png Bot [Bik Hil Ilk Kap 
Seb Tag War] 1: kahoy mula sa pu- 
nongkahoy ng mabolo 2 : kahoy na 
maitim : ballatinAw, bAntulihaw, ba- 

RIMBINGAN, DUTUNTULING, EBON I, EBA- 
NO, EBONY. 










kamagsa 


414 


kamatsite 



ka-mag-sS png Bot : bagirig ( Ronrea 
erecta) na makahoy at makinis, tu- 
mataas nang 1-3 m, maliit ang dahon, 
puti o pink ang bulaklak, at nakala- 
lason ■ ang bunga: kamumin, palosanto. 

ka-ma*hcHan png [ka+mahal+an] : 
karaniwang tawag sa hari at pangulo 
ng bansa, o kinatawan ng mga ito: 

EKSELENSIYA, EXCELLENCY. 

ka*mak png [ Iba ] : sapal. 

X, ka • ma• ka• He! n pnb [(i)ka+ma+kailan ]: 

panahong nagdaan na hindi pa gaa- 
nongmatagal. 

ka*ma'ka*la*w4 jbwg \(i)ka +• ma + ka + 

dalawa\ : nang nakaraang dalawang 
araw var kamakalwa. 

ka-ma-kat-16 pnb [(i)ka+mak(a)+ 
(t)atlo] : nang nakaraang tatlong araw. 

k6*mak*sT png Zoo : uri ng kulisap na 
lumilikha ng ingay kung gabi. 

ka-m^l png 1: pagtamasa o paghawak 
ng saiapi o kayamanan 2: [Kap Tag] 
malaking dakot Cf daklot, sakal, 

SAKOL : HAJKOP, SANCKARAKEM 3: pag- 

masa ng arina sa pamamagitan ng 
kamay Cf lamas -pnd mag-ka-m^l, 
ku-ma-mdl, ka-ma-lm. 

ka*m£*la png Bot : banato. 

ka*m£*law 'png [Seb] : kapatid sa ama 
o sa ina. 

•« 

ka-m^-lig png [Bik HU Ilk Kap Mrw 
Seb Tag War ] : estrukturang imbakan 
o lagakan ng ani o katulad C/banglin, 

BODEGA, PINTUNGAN, WAREHOUSE : AGA- 
MANG, BANGAN 2 , GRANARY, KAMARIN 4 , 
KUROB, SARUSAR, TAMBOBONG. 

Ka*ma*li*mg png Asn : mga bituing 
bumubuo sa Konstelasyong Krus. 

ka*ma*ma*ld png Zoo [Kap Tag ] : uri 
ng makamandag na ahas. 

k3-ma-m3*rung png Zoo [Kap Tag] : 
uri ng kulisap (family Gryllidae) na 
nag-aalunignig pagsapit ng gabi Cf 

KAGAYKAY, KAMAKSI. 

ka*m£ a naw png Med [Ilk] : an-an. 

ka-man-dSg png [Bik HU Kap Seb Tag] 

1: nakalalasong likido na inilalabas 
ng ahas, alakdan, at iba pang hayop 
o kulisap, karaniwang naisasalin sa 
pamamagitan ng kagat o tusok : hilo, 
venom -/>nrma a ka*man-d£g 2: Idy 
anumang nakasasakit ng kalooban, 
o nakawawasak ng kabutihan 3 : gfta. 

ka-man-dbis png Bot [Seb Tag] : pu- 
nongkahoy ( Garcinia rubra) na may 
bungang malaman, bilog at lapad, 
at manilaw-nilaw hanggang pula : 

KAMANTIIS, PAGIT. 


k3*mang png [Bik HU Seb] 1 : gapang 
2 : palihim na pagpasok sa silid ng 
babaeng natutulog - pnd mag a k&* 

mang, kuTn^-mang, ka-m^-ngin, 
ka-m^-ngan. 

ka-ma-nga png: hasaang bato. 


ka-mang bu-w^-y a png Zoo [MrwSml 
Tau] : karniborong isda. 

ka-mang a hu*ran png [HUSeb] : bunso 1 . 

ka-m^-ngi png Bot [Pal] : palumpong 
(Ocimum basilicum) na tuwid, balahi- 
buhin, aromatikong pink ang korola, 
at ginagamit na pampalasa sa pagkain. 

ka*mang*y^ng png Bot [Kap] : sitaw. 

ka-man-st png Bot : punongkahoy 
(Artocarpus camansi) na tumataas 
nang 10-15 m, katulad ng rimas, may 
malaki at tila katad na dahon, at lunti 
ang bunga. 

ka-man-sHfs png Bot [Seb] : kamatsile. 

ka-man-ti-gi png Bot [Ilk Kap Seb Tag] : 
yerbang ( Impatiens balsamina) m^ A 
katas, salit-salit ang mga dahon, kulay' 
pink ang mga bulaklak, at mahibla 
at hugis itlog ang mga bunga; naka- 
kain ang mga dahon at ginagamit 
na pantina ang mga bulaklak. 


ka-man-tf-gon png Zoo [Seb War] : 
aninihol. 

ka-marvtKs png Bot [Bik] : kamandiis. 

ka*man*tMfs png Bot [Pan] : kama¬ 
tsile. 

ka-mari-y^ng png 1: Bot [Ilk Kap Seb 

Tag] dagta ng puno ng storax na ini- 
hahalo sa insenso upang lalong 

bumango ang huli kamanyan 2 : 
Idy papuri. 

ka*ma*6 png 1: kamay na nakakuyom 
2: likod ng palad var kamaoo : 

PUNYOS. 

ka a ma*6*o png [Bik Tag] : varyant ng 

kamao. 

ka-ma-ra png Bot [Ilk] : suwag-matsing. 

k4*ma*r6 png [Esp camara] 1: silid; 
kuwarto Cf bulwAgan 2: Pol isa sa 
dalawang sangay o kapulungan ng 
batasan Cf kAmarA Alta, kAmarA de 
representAnies 3: vaiy^ant ng kamera. 

k^ma*r^ ^l*ta png Pol [Esp camara 
alta] : mataas na kapulungan Cf 
senAdo. 

k^*ma*r4 de re*pre*sen*t^n*tes png 

Pol [Esp camara de representantes] : 
mababang kapulungan C/'House of 
Representatives. 

ka-ma-r6-ra png [Esp camarera] 1: ta- 
gapangalaga 2 : katulong na taga- 
paglinis ng silid-tulugan, ka*ma*r6*ro 

kung lalaki. 


ka-ma-rm png [Esp camann] 1: mun- 
ting silid 2: kotse ng elevator 3: 
munting silid na bihisan sa teatro 4; 
kamalig 5: silid o pook sa likod ng 
retablo o ng altar na pinagbibihisan 
at pinaglalagyan ng kagamitan ng 
imahen : camarin. 

ka-ma-ri-ya png Bot : damong-marya. 

ka-ma*r6n png [Esp camaron] : putahe 
ng malalaking hipon o sugpo na 
binalot sa arina at ipinirito. 

ka*ma-r6-te pngNtk [Esp camarote] 

1: maliit na silid-tulugan sa barko, 
tren, at iba pang sasakyan 2: silid- 
pahingahan. 

ka-ma-ru pngZoo [Kap] : uri ng kulisap 
na matatagpuan sa pinaggapasan ng 
palay : susuhong. 

k£*mas png [ War] : kakayahan; kara- 
mihan ng nalalaman. 

ka-m^s png [Bik] : pagtitipon at pag- 
' aayos ng lambat para hindi makaal- 
pas ang mga isda -pnd mag*ka*m£s, 
ka-ma-sin. 

ka*mds pnr 1: minasa o nilamas 2: 
nagmamadali, karaniwan dahil na- 
huhuli sa takdang oras. 

ka*ma-si png Bot [Iba] : kamatis. 

ka-m^s-ka*m^s png [Bik] : pagkilos 
nang wala sa sarili at walang ingat. 

ka*m&*so png Zoo [Ilk] : pansabong 
na manok, may puti at itim na plu- 
mahe. 

ka*ma*s6 pngZoo [Pal] : ibon (Ducu- 
la bicolor) na mapusyaw na krema at 
dilaw ang ulo at leeg, at iba-iba ang 
kulay ng bawat bahagi ng kata wan. 

ka*ma"Su*pMon png [Seb] : suway. 

K4*ma Sut*ra png [Ing San] : sinau- 
nang kasulatan sa sining ng pag-ibig 
at pamamaraan sa sex. 

Ka*ma*t6*yan png [ ka+patay+an] : • 
personipikasyon ng kamatayan bilang 

isang lalaking may hawak na karit: 
Grim Reaper. 

ka*ma*t£ a yan png [ka+patay+an] 1: 
wakas ng buhay : death 1 2: pagkasira; 
katapusan : death 1 , muwerto. 

ka-m6-tis png Bot [Bik HU Ilk Kap Pan 
Seb Tag War] : mababang halaman 
( Lycopersicum esculentum) na gilit-gilit 
ang dahon, maliliit at kulay dilaw 
ang bulaklak, at karaniwang ginaga¬ 
mit ang bunga na panlahok sa lutuin 
at sawsawan : kamasi, tomato. 

ka-m6-tsM6 png Bot [Bik Kap War Tag 
Esp camachili Alex-Aztec] : punong 
kahoy ( Pithecolobium dulce) na may 













kamatuoran 


415 


kamilya 


bungang puti ang lamukot na buma- 
baiot sa buto par kamatsili: damortts, 

KAMANSILIS, KAMANTDLIS, KAMUNSIL, KA- 
RAMANSILI. 

ka*ma*tu a 6*ran png [HU Seb War ka+ 
matuod+an ] 1: katotohanan 2: [ Seb] 
katibayan. 

ka*m&W png [Tsi Kap Pan Tag ] : 
mangkok na katamtaman ang laki, 
higit na malaki ang labi kaysa puwit, 
at karaniwang gawa sa luad C/wAtaw. 

ka*m6y png 1: Ana dulong bahagi ng 
bisig ng tao at lampas sa galang- 
galangan, kabilang ang mga daliri: 
gAmat, hand, kamot, kamulmog 2: sa 
ibang hayop, ang dulong bahagi ng 
galamay at ginagamit din bilang paa 
3: paglalapat ng mga kamay ng 
dalawang tao, karaniwan bilang pag- 
papahayag ng pagbati, at pagkilala : 
lamAno -/mdmag*ka*mciy t ku*ma- 
m6y, ka a ma a y6n 4: ang kamay ng 
relo o anumang orasan 5: Idy alam; 
kaalaman 6: manggas ng damit. 

ka*m6y pnr : gamay, karaniwan sa 
paghawak ng gamit o kasangkapan 
Cf bihasa, sanAy. 

ka*m£y a do a r4 a a png Bot [Ing chamae 

dorea ] : palma ( Chamaedorea elegans) 
na tuwid at kumpol-kumpol, baling- 
kinitan ang puno, hugis pana ang 
matingkad na lunting dahon, at bilog 
na maliit ang bunga. 

ka # m6yma*y6n png [ka+rnayrnay+ari]: 
katamaran; pagkabatugan. 

Ka*m4*yo png 1: pangkating etniko 
na matatagpuan sa Agusan del Norte 
at Surigao del Sur 2: tawag din 
wika nito. 

kam-ba png : imbay ng mga bisig o 
kampay ng mga pakpak Cf kampAy, 
pagaypAy. 

kam*ba*ba*ld png Zoo : isdang alat 
(Ablennes hians) na biluhaba ang 
katawan at mahaba ang palikpik. 

kam-bdl png [Bik Kap Tag War] 1: 
magkapatid na ipinanganak nang 
halos magkasabay o. ilang sandali 
lamang ang pagitan : kaluha, singin, 
twin 2: anumang uri ng kahoy, puno, 
at bungang nakapaloob sa iisang 
balat, at sa ganito nang ayos lumaki 
3: pagsasapi ng dalawang bagay 4: 
alinmang bagay na magkakabit Cf 
tambAl. 

4 

kam‘ba*l£’tse png [ Esp cambalache ] : 
pagpapalitan ng mga bagay C/balig- 
yA, kambiyo. 

kam-bdl-pa-t(-nig png Gra : dip- 
tonggo. 


kam*b£ng png 1: paglipad; galaw na 
tila lumulutang, gaya ng sa hinanging 
palda o kampay ng pakpak Cf bintog 
2: pamumukadkad ng bulaklak Cf 

bukangkAng. 

k£m*bas png 1: [Ing canvas ] uri ng 
tela na matibay at magaspang, yari 
sa hemp o flax, o ibang magaspang 
na himaymay, at ginagamit sa pag- 
gawa ng layag, tolda, at iba pang 
materyales na pinipintahan : canvas 
2: canvass. 

4 

k£m*ba*s6r png [Ing canvasser] : taga- 
kalap; tagabilang. 

kam-ba-ta png Zoo [Mrw] : banoy. 

kam-bM png: ikiran; bidbiran ng sinu- 
lid, lubid, o anumang tali Cf karete, 
pulunAn. 

kam-bfng png Zoo [Kap Mrw Tag Tau] 

1: hayop (genus Capra) na kauri ng 
tupa ngunit may sungay at hindi ma* 
kapal ang balahibo : kaddin, kAlding, 
kAnding, razzing 2: Idy gigolo o 
binatang palikero na umaasa sa kita 
ng mga babae niya. 

karrvbing-ka*ming png Zoo [Seb] : 
duhay. 

karri-bit png [Tau] : panlalaking ta- 
pesteriya. 

kaTn'bi-y£‘da png [Esp cambiada ] : 
kambiyo 1 . 

k£m a bi'y6 png [Esp cambio ] 1 : Mek 
kasangkapan para iugnay ang motor 
sa alinmang gear ng transmisyon : 
kambiyAda - pnd mag a k6m a bi a y6, 
ku a m6nvbi a y6, i a k6m a bi a yo2: pag- 
lipat ng pasahero sa ibang sasakyan 
3 : pagpapalit ng ruta ng tren sa 
ibang linya o koneksiyon 4: palitan 
o pagpapalit ng salapi 5: pagsusukli 
o halaga ng isinukli 6: Kom stock 
exchange. 

kam a b6 a aw/mgZoo [Mrw] : tipaklong. 

V. 

kam a bo a bo a no png [Mrw] : away. 

kam*b6g png 1: tunog ng mabigat na 
bagay na nahulog sa tubig var kalam- 
bog 2: pagbabatf o matinding pag- 
hahalo ng likido, gaya ng ginagawa 
sa gatas sa paggawa ng mantekilya. 

kam a b6l png : katabaan, karaniwan 
ng pangangatawan. 

kam-b6ng png : paggalaw ng damit 
dahil sa malakas na hangin. 

k£m*bor png [Mrw] : halo -pnd kam a 
b6 a rin, i a kim a bor. 

kam-br^y png [Esp cambray] 1: pinong 
telang linso 2: telang cotton CfihO : 
cambric. 


kam a buk a pi png Mus [Mrw] : piyesa 
sa kulintang. 

kam*but png [Tau] : panlalaking paha. 

kernel png Zoo [Ing camel] : kamelyo. 

ka a m6l a ya png Bot [Ing] : camellia. 

ka a mel a y6 a ro png [Esp camellero] : 
ang nag-aalaga o nagpapatakbo ng 
kamelyo. 

* 

ka*m6hyo png Zoo [Esp camello] : ma- 
laking mammal (genus Camelus ), 
mahaba ang leeg, payat ang mga 
binti, at may isa o dalawang umbok 
sa likod, ka*m6l # ya kung babae : 
camel, kAmel. 

ka a m6 a o png [Esp camafeo] 1: a inuki- 
tang onix o anumang batong-hiyas, 
na may ibang kulay ang palibot ng 
naturang ukit b anumang may katu- 
lad na disenyo 2: Tro a maikling ek- 
sena b maliit na papel ng isang 
tauhan sa dula o pelikula, karaniwang 
maikli, at ginagampanan ng isang 
kilalang aktor. 

k£ • me • r£ fmg [ Ing camera] : aparatong 
tila kahon na ginagamit sa pagkuha 
ng larawang biswal var kamara : ca¬ 
mera, kodak. 

kam a hdg/?rc^ku a mam a h£g, kam a ha a 
gfn, i a kam a H4g, i a pang a kam a h^g 

[Bik] : kalmutin ng kuko. 

k£ a mi png Bot : punongkahoy ( Cinna 
momum mindanaense)' na 10 m ang 
taas, at ibinebenta bilang cinnamon 

Cf KANELA. 

ka-m( pnh [Bik HU Seb Tag War] : tu- 
mutukoy sa panauhang pangmara- 
mihan at nagsasalita, ngunit hindi 
kasama ang kinakausap Cf Amin, Atin, 
nAtin, nAta, ta : sekAmi, we 1 . 

ka a m( a gang png Bot : daripay. 

ka-mi-ging png Bot [Bik] : uri ng tugi 
(genus Dios cored ). 

ka*mi a kam png : pagsalat o pagkapa, 
lalo na sa pagsusuri ng sakit C^himas, 
masAhe. 

^ . 

k^-mi-k^ a z e png [Jap] 1: eroplanong 
kargado ng mga bomba at kusang 
pinababagsak sa isang tiyak na target; 
ang piloto ng naturang eroplano 2: 
mapanganib at potensiyal na pagpa- 
pakamatay. 

ka-mfl png [S7] 1: butil 2: pildoras. 

ka a mMing png Bot : uri ng palay na 
may maitim na balat. 

ka a mfl s ya png [Esp Camilla ] 1 : maliit 
na kama 2: pambuhat ng sinumang 
maysakit, yari sa Iona na ginagamit 
sa ospital: istretser, litter 1 , stret- 



kaminero 


416 


kampeon 



cher 3: upuang de-gulong na pinag- 
sasakyan ng maysakft. 

ka*mi*n6*ro png [ Esp caminero ] : ta- 
galinjs ng lansangan Cf metro aide. 

ka-mmg png Bot [Kap Tag] : ligas 1 . 

ka-mi*ngaw png [Seb ka+mingaw] 1: 
katahimikan 2 : kalungkutan. 

ka*mf*ngi png Bot : alupag-amo. 

ka-mf-no png [Esp camino] : kalsada. 

ka*mfr png Bot [Mnu] : kapok 5 . 


katas 


—^ 

na mangga, 


ka*mi*rfng png Bot [ IbaRk ] : ligas 1 . 

ka-mf-sa pnglsp [Esp camisa ] 1 :noong 
panahon ng Espanyol a ang pinaka- 
katawan ng traheng pambabae, 
tipikong kasuotan noon, maluwang 
ang manggas at maluwag ang kuwel- 
yo; bahagi ng bihis ang panyuwelo 
na bahagyang tumatakip sa kuwelyo 
at hugis tatsulok kung isuot b kasuo- 
tang pang-itaas ng lalaki noon, kara- 
niwang kasuotan ng mga mariwasa 
at maykayang Filipino, isinusuot nang 
hindi nakaparagan; sinasabing pi- 
nagmulan ng barong tagalog 3 : 
damit; jaket Cf baro 4: sa jai-alai, 
unipormemg pelotari. 

ka - mi-sa*d6n - tro png [Esfi camisaden- 
tro] : kasuotang panlalaki, may ku¬ 
welyo at mahabang manggas, at 
karaniwang kinakabitan ng korbata. 

ka-mi-sa tsf*no png [Esp camisa de 
chino] : kamisetang panlalaki, walang 
kuwelyo, may biyak hanggang dibdib, 
at naibubutones. 

ka*mi-se-ri*ya png [Esp camiseria ] : 
tindahan ng mga damit at gamit sa 
pananahi var kamiserya. 

ka a mi*s6‘ta png [Esp camiseta] : damit 
panloob ng lalaki, may maikling 
manggas at walang kuwelyo : T-shirt. 

ka*mi"s6*la png [Esp camisola] 1: da¬ 
mit pambabae na binubuo ng pang- 
itaas at paldang maluwang: camisole 
2: damit pantulog ng babae Cf 

BESTIDA : CAMISOLE. 

ka*mi*s6n png [Esp camison] : kasuo- 
tang pang-ilalim sa baro ng babae, 
buo ang yari ngunit walang manggas, 
may tirante, at karaniwang manipis 

Cf NAGWAS. 

ka-mit png [ Bik Kap Tag] 1: pagkuha 
o pagtanggap ng isang bagay Cf 

TAMO : AGOM, LAK-AMEN, PAKALA - pnd 

mag a ka a mft, i-pang-ka-mft, m£ a ka a 

mft, kanvtrn 2 : kalmot ng pusa sa 
balat. 

k£ a mit a k4 a bag png Bot : dawag 5 . 


kam*k£m png: sapilitang pag-angkin 
ng isang bagay o ari-arian Cf ilit : 

angkong — pnd ku*manvk&m v kanr 
ka-mm, ma*nganvk^m. 

kam'k£'ma'U'lan png Bot [Ilk] : da¬ 
tura. 

kam*kam-u png [Bon] : munting ka- 
muwan na pinagsisidlan ng pinipig 
ng mga batang lalaki. 

kam-ma-ddng png [Ilk] : bakya. 

kam-m^ng png [Ilk] : maliit na lambat 
na ginagamit lamang sa tubig tabang. 

kam*m6l pnd mag-kam-m^l, ku* 
mam-mel, i-karrrm6l [Ilk] : ma- 

ngisda sa pamamagitan ng kamay. 

ka*m6 png Bot : ilahas na puno ng da- 
landan C/'kamuntAy. 

1 k6 mo pnh Kol : pinaikling “wika mo.” 
ka*m6g png [Bik] : kuko. 

ka-m6“ka-mo*t6*han png Bot: hala- 
mang (Ipomea pes-caprae) nabubuhay • 
sa aplaya at lawa : vadinu. 

ka*mo*ld png [Mrw] : sunggab. - 

k6*mot png t: pagkayod sa balat sa 
pamamagitan ng kuko o anumang 
matulis na bagay upang maibsan 
ang katf Cf galmos, galos, gurlis, 

KALMOT : KABALYAN, KAGAWON, GURABIS, 

scratch 1 -pnd ku a m4-mot, kg*mu* 
tin, ka-mu-tan, mag-pa-k^-mot2: 

marka na dulot nito C/kalulay : ka- 

BALYAN, KAGAWON, GURABIS, SCRATCH 1 . 

ka*m6t png [Bik Hil Seb War] : kamay. 

ka*m6*te png Bot [Esp camote Hil Ilk 
Seb Tag War] : halamang-ugat (Ipomoea 
batatas) na may lamang matamis, at 
iginugulay ang talbos: inaswas, sweet 
potato, tigsi. 

ka a m6'teng-k6’hoy png Bot [Bik Hil 

Seb Tag kamote+na~kahoy] 1: hala¬ 
mang-ugat (genus Manihot) na ma- 
arina at matabang ang ugat: baling- 
hoy, cassava, kasaba 2 : mga ugat o 
tuber ng halamang ito 3 : pagkain 
na gawa dito. 

kd a mot-ka*b£g png Bot: karaniwang 
tawag sa matinik na baging na gu- 
magapang sa kasukalan. 

ka*m6t-ka*b6g png Bot: kalumbibit 1 . 

kd-mot pu-sk png 1: Bot [Kap Tag] 
dawag 5 2: Zoo lamandagat na kabi- 
lang sa uri ng mga kabibe. 

ka*m6y png [ War] : mga paa ng crus¬ 
tacean, gagamba, at kulisap. 


kam-pa-m6n*to png [Esp campamento] : 

kampo. 

kanvpdn png : bahagi na pinagdug- 
tungan; dugsungan. 

kam-pa-n^ png [Bik, Hil Ilk Tag Esp 
camp ana] : batingaw. 

kam-pa-n^-da png [Esp campanada] : 
estilo o tono sa pagpapatunog ng 
kampana. 

kam*pa*narya png Bot [Esp campana- 
ria] : palumpong (Allamanda cathar- 
tica) na gihintuan ang kulay at hugis 
torotot. 

kanvpa-n&ryo png [Esp campanario] : 

tore na kinalalagyan ng kampana. 

kam*pa*n6*la png Say [Esp campanela] : 
hakbang sa sayaw Cfi aldik. 

kam*pa*n6*ro png [Esp campanero] : 
tagatugtog ng kampana. 

kam*p£ng png: paglalakad na kuma- 
. kampay ang mga bisig at kumekem- 
bot Cf giray, giwang, kampay, kapay. 

kam*pa # nil*ya png [Esp campanula] 
1: maliit na kampana Cf bembe : 
kampanita 2: Bot baging ( Allamanda 
eathartica) na madulas at biluhaba 
ang dahon, at hugis kampana ang 
bulaklak. 

kam*pa*nil*y£'SO png [Esp campanil - 
lazo] : malakas at matinding hataw 
sa malaking batingaw. 

kam-pa-nfhy6-ro png [Esp campanil- 
lero] 1 : tagapagbando; tagasigaw 2: 
tagapagpatunog ng kampana. 

karrvp£n*te pnr [Esp camp ante] 1: 
kontento 2 : palagay ang loob. 

k£nvpa*nu*Ia png Bot [Esp campa¬ 
nula] : halaman na may bulaklak na 
hugis kampana. 

kam*pdn*ya png [Esp campaha] : serye 
ng nakaplano at sistematikong ope- 
rasyon at aktibidad na pawang ibi- 
nubunsod upang makamit ang isang 
takdang layunin : campaign - pnd 

mag-kam-p^n-ya, ku'mam-pan-ya, 
i'kanvp£n-ya, ma°ngam-p4rvya. 

kam«pa-pa-lis png Zoo : ibong {Hi- 
rundinidae) katulad ng langay-langa- 
yan o ng golondrina ng Espanya. 

kam*p£y p U g [Tsi Bik Pan Tag] 1: 
galaw ng bisig at bind habang nag- 
lalakad 2 : paggalaw ng mga pakpak 
ng ibon habang lumilipad Cf kam- 

PANG, KAPAY. KIYA 3: f Jn.b\ tacravL 2 


kamp png [Ing camp ] : camp. 

kam*p^g pnr : mabagal o makupad 
kumilos. 


kam*pe*6n png [Esp camp eon] 1: pi- 
nakamagaling sa lahat; ang nagwagi 
sa torneo o paligsahan : champion 
2 : tao na nakikipaglaban para sa 









kampeonato 


417 


kanape 


ibang tao o nagtataguyod ng isang 
kilusan: champion. 

kam*pe* 0 *na*tO png [Esp campeonato] 

1: paligsahan ng pinakamagagaling : 
championship 2 : serye ng mga laro 
na magtatakda sa kampeon : cham¬ 
pionship. 

kam*pe*si*no png [Esp campesino ] : 
magsasaka; tagabukid, kam a pe # si a na 
kung babae. 

kam-pi png [Bik Kap Pan Tag] : pag- 
panig o pag-ayon sa alinman sa 
magkalaban o nagtatalo : ampin, apil, 

uGOP-/wd:ku a mam a pi, kam a pi a H6n, 
ma-nganrpi. 

kanvpi'l pnr : ibinalot sa dahon, gaya 
ng sa dahon ng saging. 

ka m • p M a n png [ Bag Bik Hik Ilk Kap 
Mrw Tag War ] : patalim pandigma 
na mahaba at palapad ang dulo Cf 

ESPADA, SABLE. 

kdrtvping png [Ing camping] : pansa- 
mantalang pagtigil sa isang pook 
upang maglibang, magturo, o mag- 
sulit, tulad ng ginagawa ng mga 
iskawt : camping - pnd mag a k6m a 
ping, k£nvpi*ng£n. 

kanrping png : panghihina ng kata- 
wang nangayayat dulot ng sakit. 

karrvprt png [Tsi Kap Ilk Seb Tag] : 
maliit at manipis na patalim pang- 
kusina, may 2.54 sm ang lapad, at 
karaniwang gamit sa paghiwa ng anu- 
mang madaling hiwain : kabAho, knife., 

KUTSILYO, LARING. 

k&rrvpo png [ Esp campo] 1: pook na 
pinagsasanayan at pinaghihimpilan 
ng hukbo: camp, kampamento, limpu- 
yok 1 2 : pansamantala at magdam&g 
na pagtigil sa isang pook upang mag- 
pahinga sa tent: camp, kampamento, 
umpuyok 1 3: pansamantalang himpi- 
lan ng mga tao, karaniwan mula sa 
sakuna : camp, kampamento, llmpuyok 1 
4: bukirin; larang 5: kampus. 

karrvpon png : alagad; tao na tagasu- 
nod ng isang pinuno Cf apostol, 
disipulo : pasurot, tinun-an. 

k£m*pong png 1: [Bik] malaking 
baso na ginagamit bilang pitsel 2 : 
[Mai] nababakurang pook o nayon. 

kam a po a s£n a tO png [Esp campo santo] : 
sementeryo var kampusanto. 

k£m*pung png [Tau] : kamag-anak. 

kanvpu-pot pngBot 1: halaman (Ara¬ 
bian jasmine) na bilugan ang dahon, 
mabango, at puti ang bulaklak Cf 
sampAga, sampagita : marol 2: pan- 
dakaki. 

kam a pu a pu*ok png Bot : limansugat. 


k£m*pus png [Ing campus] : gu.sali at 
bakuran ng paaralan, unibersidad, 
o kolehiyo : campus, kampo 5 . 

s 

kam-pu-so png [Ilk] : trumpo. 

kam-tin pnd : tinipil na anyo ng ka- 

mitin. 

ka-muk'ha pnr [ka+mukha] : katulad 
ang mukha o itsura : mistula. 

ka*mu a la a lu png Zoo [Kap] : ulupong. 

ka*mul a mog png Ana [Bik] : kamay. 

ka a mu a min png Bot : kamagsa. 

ka a mu a mo png Zoo: uri ng bubuyog 
na fiigit na maliit sa pukyot var ka- 
mumo Cf bubuyog. 

ka a mun a du a hdn png [ka+mundo+han] 
1 : ang kabuuan ng mundo 2 : kalas- 
waan; labis na pagpapahalaga sa 
kasiyahan ng pandama. 

ka*mu a ning png Bot : punongkahoy 
(Murray a paniculata) na may matigas 
at dilaw na kahoy na ginagamit sa 
paggawa ng baston at puluhan ng 
patalim, ginagamit ding pampala- 
muti ang nilubid na madahong sanga. 

ka*mun*sil png Bot [Hil] : kamatsile. 

ka a mun a tdy png Bot [Bik Tag] : ka- 
buyaw. 

ka a mu a pl£ a he png [Esp camuflaje] : 
camouflage. 

ka*mu*sa png : varyant ng gamusa. 

ka a mu a vu a wdg png Bot [Iva] : damong 
palyas. 

ka-mu a wan png [Bon Kan] : basket na 
hugis banga, may apat na kanto ang 
_ puwit, may takip, at pinagsisidlan ng 
bigas o anumang butil. 

k^m-ya png Bot [Seb Tag Esp camia] : 
yerbang ( Hedychium coronarium) or¬ 
namental, tuwid, mataba ang lamang- 
ugat, mahaba ngunit makitid ang 
dahon, at napakabango ng puting 
bulaklak : banay, gandasuli. 

kam a y^s png Bot [Kap Tag] : punong¬ 
kahoy ( Averrhoa bilimbi) na may bu- 
ngang biluhaba, luntian, at maasim : 
IBA 1 , 1 bag 3 , kalamyAs, kajlanwas, kau- 

NGIWA, KALUMANAS, KILING-IBA, PIYAS. 

kam a yon png [Esp camion] : trak; 
bus. 

s 

kam*yo-n3 a he png [Esp camionaje] : 
pagkakarga ng anumang bagay sa 
trak. 

kd*na png] : Bot [HilSeb Tag] baging 
( Cardiospermum halicacabum) na ma- 
kinis ang dahon at hugis puso ang 
buto; parol-parulan 2: [Jap ] uri ng 
silabaryang binubuo ng 73 karakter 
at may dalawang uri ng pagsulat. 


. * 

ka a nS png 1: laban; buntalan o sun- 
tukan 2 : pagpupunyagi; pagsisikap 
3: pinaikling amerikana, jaket na 
panlalaki 4: Kol sa malaking titik, 
pinaikling Amerikana, Kand kung 
lalaki 5: Kol karat - pnd mag • ka *nci, 
ku-ma-na, ka a na a in. 

4 

ka-na pnr [Bik Tag] 1: isinaayos; ini- 
lagay sa dapat kalagayan Cf kamA, 
kapit, lap At 2: inihanda, gaya sa 
bitag, baril, at iba pang panlinlang. 

ka a n4 pnl Kol: varyant ng kina. 

ka*n^ a as png [Se6] : aliw-iw. 

% 

kd*nab png: paghuhugas ng bigas 
upang maihiwalay ang ipa - pnd 

mag a k4 a nab, ka a n^ a bin. 

ka-nab-ling png Bot [Bik] : anubing. 

. t 

Kd*nag png Mit [ Ing] : anak ni Apo- 
ni-tolau at higit na matapang kaysa 
kaniyang ama. 

ka-nag*ha*la png: varyant ng kalag- 

hara. 


ka-n^-kan png [Iba] : pamangkin. 

ka a n^-ka*nS png: mga dahilan. 

ka*n£ a kum png Bot [Seb] : kalomala. 

ka-n^l png [Iba Esp canal] 1 : artipisyal 
na daanan ng tubig para sa patubig, 
paglalakbay, at iba pa : alo, aripit, 
banAwang, canal, kakAr, kale, iawa- 
saig, paligi, silanggA, tAndok 2: Ana 
tubo q daluyang nilalabasan ng likido 
sa katawan : canal 3: anumang ka¬ 
tulad na anyo sa mga estrukturang 
kahoy Cf ukit. 

ka*na a l5 a do pnr [Esp canalado] : alon- 
alon o ukit-ukit na anyo, tulad ng 
ye ro. 

ka*na a la a du a ra png Ark [Esp canaladu- 
ra] : malukong na paghuhulma Cf 
moldura. 


ka*ncHi png: varyant ng k^li. 

k£ a nan png 1 : ang panig o gawi sa 
silangan kung nakaharap sa hilaga 
ang tumitingin : kAnawAn, right, tuo, 
wanAn 2: kasalungat ng kaliiva Cf 
mAno : kAnawAn, right, tuo , wanAn - 
^ndku a m6 a nan, ka a ni a nin, i a k6 a nan. 

ka-nan png: pinaikling kainan. 

ka a n4n a teng png [Mrw] : sabog 1 . 

ka-ndip^n^ka-n^-pin, mang a k^ a nap 

[Bik] : gapangin ang isang babae 
dahil sa pagnanasa. 

k£*na*p£ png [Ing Fre canape] 1 : ma¬ 
nipis na piraso ng tinapay na pina- 
hiran ng keso o anumang katulad Cf 
pamutAt : abregAna 2: sa muwebles, 
divan. 





• irfl 





kanapkanap 


418 


kanduli 


ka-nap-kd-nap pnr Med [ Seb ] : hindi 
makakita o malabo ang paningin sa 
malayo : nearsighted. 

ka-nd-ra pngBot [ Bik ] : saging. 

ka-na-ra-kci-an png [Mrw] limpiyemo. 

ka*n£ryo png Zoo [ Esp canario ] : ma- 
liit na ibon (Sennits canarius) na may 
lunti, kayumanggi, at dilaw na bala- 
hibo : canary. 

4 

ka*n6r-yo pnr [ Esp canario ] : mapus- 
yaw na dilaw : canary. 

ka-nds pnr : madaling nguyain o kai- 
nin, gaya ng tinadtad na karne at 
hinimay na gulay. 

ka-n&S'ta png\ : [Esp canasta] kahon 
o balangkas, karaniwang yari sa ka- 
hoy na pinagsisidlan ng prutas, 
muwebles, at iba pa C/'kanAstro 2: 

[ Ing ] a uri ng laro sa baraha na 
gumagamit ng dalawang manghal, 
at may layuning makaipon ng mga 
set ng baraha b isang set ng pitong 
baraha sa larong ito. 

ka-nds-tro png [Esp canastro ] : kahon 
na gawa sa tinilad na kawayan. 

ka-ndw png: anumang uri ng pulbos 
na hinalo o tinunaw sa likido : lunX- 

GAN~-/mdmag a ka a ndw f ka-na-wm, 

bka-ndw, i*pang*ka*n^w. 

k6 a na a wdn png [Ilk] : kanan. 

ka a n£-wa-na-w& pnr[ka+nawa+nawa] : 
madaling gawin o makamit. 

ka-na-wdng pnr : hindi alam; walang 
malay. 

ka*n6-way png [HU War] : amihan. 

ka-na-w&y png 1: Zoo ibong kulay puti 
na matatagpuan sa tabing-dagat : 
gabyota, seagull 2: Zoo [Ilk] tagak 
3: [Seb] hanging nagmumula sa hi- 
lagang-kanluran. 

k6*na*wa # yin png Zoo : uri ng tan- 
dang na kakulay ng ibong kanaway. 

ka*n£y pnh [War] : kanino. 

ka*na*y£n png [Iva] : tabing-dagat; 
baybaying dagat. 

ka*na*yi png [Iva] : katutubong vest 
na panlalaki at tulad ng vakul ay 
yari sa himaymay ng vuyavuy. 

k6 a nay a k6 a nayjfrng[&$] : unti-unting 
pagkalat o paglaganap, gaya ng 
lason sa katawan. 

ka*ndy na m y& n png [ ka+naynay+ari] : 
ang humabang bahagi ng isang bagay 
na binanat nang husto, gaya ng sa 
goma. 

ka-nd-yo png [Mag] : bango. 

4 

kdn-da pngBot [Bik] : kalatsutsi. 


kan*d4*do png [Esp candado] 1 : anu¬ 
mang kasangkapang ginagamitan ng 
susi var kandaro (^padlock, trangka : 
seradura 2 : pampigil sa pagbukas 
ng pinto o bin tana -pnd mag*kan* 
da-do, kan*da*du‘han, i-kan a d^*do. 


kan-dang png [Tau] 
libingan. 


sementeryo; 


kan-d^ng png 1: galaw ng mga kamay 
at daliri habang nagsasayaw Cf kinday, 
kunday - pnd mag*kan*ddng, ku* 
man-d^ng 2: lapad o.sukat ng ria- 
kabukang pakpak ng ibon o manok 
3: Ark haba o sukat ng pinakamalapad 
na anggulo ng bubong ng bahay 4: 
Ark pagbubuo ng bubong sa lupa 
bago ikabit sa itaas ng bahay. 

kan a da‘ng£'Ok png Zoo: uri ngmala- 
king ibon (Ardea manillensis) , naha- 
hawig sa tagak, kulay lila, at mahaba 
ang paa, tuka, at leeg twkandungaok 
Cf tikling. 

kan‘da a ra*p& png Zoo : uri ng ibong 
(Lyncomis macrotis) panggabi, malaki 
kaysa pugo, at laging padapa o palu- 
kob kung lumapag sa lupa. 

kan a da-ra a pd pn^mag a k6n a da a ra a p6, 

ku a m6n a da a ra a p^: magkandasubsob 
dahil sa pagmamadaling tumakbo o 
lumakad. 

kan-de-lcubra png [Esp candelabra] : 
sanga-sangang salalayan na napagtu- 
tulusan ng dalawa o mahigit pang 
kandila: candelabrum. 

Kan*de a l6r a ya png [Esp candelaria] : 
araw ng eklesyastikong pagdiriwang 
at papuri para kina Hesus at Birheng 
Maria, na may kasamang pagbabas- 
bas sa mga kandila. 

kan a de a l6 a ro png [Esp candelero] : tiri- 
kan o pinagtutusukan ng kandila 
uarkandilero C/'kandelabra. 

kan-di png 1: bote na pinagsisidlan 
ng tubig at iba pang inumin Cf gur- 
gurita 2: landi 2 - pnd ku a man*di, 
ma a ngan a df. 

kan-di-d^-to png [Esp ccmdidato] 1: 
tao na nominado o naghahangad na 
makamit ang katungkulan sa isang 
tanggapan* karangalan, at iba pa : 
candidate 2: estudyante na nag-aaral 
upang makamit ang isang degree : 
candidate. 

kan a di a da a tu a ra png [Esp candidatura] : 
kalagayan ng pagiging kandidato : 
candidacy. 

k£n a di a d6 pnr [Esp candido] 1: tahas 
at tapat 2: hindi pormal 3: walang 
pinapanigan. 

karrdMs png [&$] : biloy. 


kan a di-kan a di a l6 a an png Bot [kandi- 
kandila+an] : damong ( Statchytarpheta 
jamaicensis) tumutubo at nabubuhay 
sa maruruming pook, mala-kahoy 
ang anyo, at tumataas nang 1-1.5 m : 

BILU-BILU, BOLOMOROS, LIMABAGAT. 

kan a di a lci png [Esp candela ] : anumang 
pang-ilaw na yari sa allid at sebo, at 
may mitsa sa pinakagitna : lansok, 
simbo, siryo - pnd mag a kan a di*ld l 
kan a di a l6 a an, i a kan*di a l&. 

4 

kan*dHi png: pangangalagao kalinga 
na ibinibigay sa mahirap at mahina - 

pnd mag a kan*dHi, ku-man-di-li, 
kan-di-lhhin, mag-pa-karvdi-li. 

kan-dMing png [Ilk] : anilyo sa kortina. 

k&ivding png Zoo [Bik HU Pan Seb 
War] : kambing. 

kan*dmg*ga png [Bik] : bopis. 

kan*di a rit png: paghakbang o pagta- 
lon sa pamamagitan ng isang paa Cf 

LUKSO, LUNDAG : BUKSIYA, HINDARAY, 
HINLALAY, KINGKING, LINTIN, PALTIKA, 

takindi, TiYATiYA - pnd mag a kan*di a 
rit, ku-mairdi-rit, i a kan a di*rit. 

9 

• * 

karrdit png 1: patse na idinikit o 
tinahi; tagpi 2: pahang gin to na may 
hebilya 3: [Yak] balabal na kulay 
pula at 15 m ang haba. 

kan*di a y6l png : kendi na may sang- 
kap na alak, dilaw ng itlog, at asukal 
var kandyel. 

k4n-do png [Mrw] : tuka 3 . 

kan-ddl pngBot [Bik] : pakwan. 

kan-d6ng png: pagpatong sa ibabaw 
ng hita ng nakaupo : hagban, inakwAl, 

KINGKING 2 , sABAK, SALURO, SAGMAk - 

fmdmag a kan a d6ng f ku a man a d6ng, 
kan-du-ngln, i-kan-d6ng 

k^n-dor png [Esp candor] : katapatan; 
sinseridad. 

kan a do a rl png [Mrw] : malaking han- 
daan. 

k^n-dos png [Seb] : sandok o anumang 

pansandok. 

* 

kan-dds png 1: Boiuri ng kalabasa 2: 

kuwento ng matatandang babaeng 

% 

may-asawa. 

kan-ddt png : paggalaw ng laylayan 
ng damit o anumang nakasabit dito 
habang nagsasayaw Cf kAmbang. 

kan-du-li png [Tir] : ritwal ng pasa- 
salamat. 

kan-du-li png Zoo [Kap Tag] : isdang 
alat o tabang (genus Arius) na paha- 
ba ang katawan, may tibo sa nguso, 
at karaniwang may sukat na 25-35 
sm Cf arAhan : tabangongo, tAga- 

NGUNGO. 














i 


kandungan 


419 


* • 

kan*du*ngan png [ kandong+an ] : iba- 
baw ng magkadikit na hita ng naka- 


upo : LAP 1 , SABAKAN, SAKLULO 


.• . . 

kan a du*ng£*ok png Zoo : varyant ng 

kandartgaok. 


karvdifrd png Zoo : ibon ( Capella 
megala) na kabilang sa angkan ng 
may mahahabang tuka Cf tikling. 


ka*n4*la pngBot [Esp canela ] : punong- 
kahoy ( Cinnamomum zeylanicum) na 
tumataas nang 12-20 in, at cinnamon 
ang kilalang tawag sa pinatuyong 

balat Cf KALINGAG, KAMI, SINAMOMO. 


k&ne*sfl*yo png [Esp canecillo] : tipak 
ng kahoy o bato, nakausli muia sa 
pader upang sapuhin ang bigat o 
anumang bagay na nakapahalang : 


MENSULA, ZAPATA. 


kang png 1: tawag paggaiang sa isang 
nakatatanda ngunit hindi kamag-anak: 
KA 2: [ Tsi\ sa madyong, tumutukoy 
sa pagkokompleto ng apat na mag- 
kakaparehong karakter ng pitsa. 


ka*ng£*las png [War] : inis 2 : 


i _ • 

ka*ngan png: noong panahon ng Es- 
panyol, piraso ng maligasgas na tela 
na ginagamit ng mga Muslim bilang 
salapi sa pakikipagpalitan ng kalakal. 


kangaroo (kang-ga-ru) png Zoo [ Ing ] : 
sa Australia, hayop (genus Macropus) 
na marsupial, maliit ang ulo, malaki 
ang tainga, at mahaba ang bind at 
buntot; kilala dahil sa kilos na pa- 
lundag-lundag at sa pagdadala ng 
anak sa pamamagitan ng tila lukbu- 


tan sa tiyan : kanggaru 


k£*ngay png [ Tsi] 1: kasalan 2: piging; 
bangkete. 






kang-ga png: kariton nayari sa kawa- 
yan, karariiwang hinihila ng kalabaw 

Cf PARAGOS : PAMABA. 


k£ng a ga*ru png Zoo [Esp canguro] : 
kangaroo. 


ka*ngbna pnb: varyant ng kanina. 


ka*ngi a ob png [Seb ] : dilim. 


ka*ngit*ngit png [feb] : dilim. 


kang*k£g png [Mag Tag] : pagbuka, 
gaya ng pakpak var kangkang Cf 

LADLAD. 


kat\g*k£kpng [Tsi] : ginto o pilak na 
disenyong nakaumbok Cf emboss. 


kang*k£ng png [Kap Tag] 1: iyak o 
ungol ng aso 2: tuloy-tuloy na iyak 
ng sanggol 3 : Idy tuloy-tuloy na satsat 
na may mataas na tono 4: varyant 

ng kangkag. 


kang*k6ng pngBot [Bik Iba Mrw Tag\ : 
halaman (Ipomea reptans aquatica) 
na malabaging, tumutubo sa mga 






tubigan, at iginugulay ang talbos : 

BALANGEG. 


kang*k6ng-ka a la*b£w png Bot: yerba 
(Enhydra fluctuans) na tila mabuhok 
at malaman, padapa ang tubo, at 
nag-uugat sa ibabang bahagi ng mga 
buko. 


karvgr6*ho png Zoo [Esp cangrejo] : 
crustacean na kaangkan ng alimango 
o alimasag. 


kan-greTia png : varyant ng gan- 


grena 


kdndias png [Seb] : pinakamababang 
kati o pagbaba ng tubig sa dagat. 


kan-hi pnr[Seb] : noong unang pana¬ 
hon; malaon na. 


ka*ni*b^l png [Esp canibat] 1: tao na 
kumakain ng laman ng tao : antro- 
popago, cannibal 2: anumang hayop 
na kumakain ng kauri: antropopago, 
cannibal. 


ka*ni*ba’liS*mo png [Esp canibal+ismo] 
1: pagkain sa kapuwa at kauri: can¬ 
nibalism 2: malahayop na kabangi- 
san : cannibalism 3: panseremonyang 
pagkain sa laman ng tao o sa bahagi 
ng katawan nito para sa layuning 
panrelihiyon at pangmahika : canni¬ 
balism. 


ka*ni a gang pngBot [Pal] : uri ng pu- 
nongkahoy ( Trogonoptera trojana ), 
karaniwang tumutubo sa tabi ng al- 
masiga o bagtik at ginagamit na 
pampalasa ang dahon at balakbak. 


ka*ni*git png Zoo [Bih] : babansi. 


k^-ni a kft pnr [ka+dikit] : maingat gu- 
mamit sa salapi at iba pang pag-aari 
Cf kuri'pot. 


ka*nM& pnh [ka+nila] 1: kaukulang 
paari ng sild : karela, kilA, kirAn, 
kuwAra, sainda 2: ginagamit bilang 
layon ng pang-ukol na nasa o sa, hal 
“Nasa kanila ang pagpapasiya,” “Sa 
v kanila kami kakain.” 


k6*nin png: bigas na luto at maaari 
nang kainin : NAsi, halAy, innapuy, 
kan-on. 


ka-nin pnd: anyong pautos ng kainin. 


ka*m*na pnb [ Tag War] : panahon na 
kararaan pa lamang, o hindi pa na- 
tatagalan var kangina : nandin, nlmAn, 
subA-go. 


* 9 

ka*nfn*dot png [Seb] : kagandahan. 


k^*ning-b^*boy png: tira-tirangpag¬ 
kain para sa mga baboy : lAon 4 . 


k6*ning-la*mig png: bahaw. 


ka*m*no pnh [ka+sino] : pananong na 
tumutukoy kung sino ang may-ari 


Kanlaon 


ng isang bagay : kanAy, kinsAy, kuwani, 

NINO, WHOSE. 


ka*ni'*pay pngBot [Mrw] : baging 
(Rhus radicans) na nakapagpapakati 
ang langis na mula sa dahon : poison 


IVY. 


k£-nis*t6r png [Ing canister] : lalag\ r an 
ng tsaa, kape, at iba pa, karaniwang 
gawa sa metal at hugis silindro. 


k£*nit png [War] : hindi pa nabaya- 
rang baianse; natitirang utang. 


ka*ni*ta pnb [Kap] : noon 1 . 


ka*ni*td pnh : paari at maramihan, 
nangangahulugang “sa ating dalawa”: 
ato, Axon, kadatA, kekatA, nuestro, 


our, ours, rekita, satu. 


ka*ni*t6 png f Ilk] : saglit. 


ka > ni > wing-pu a t? pngBot: bayanti. 


ka # ni*y£ pnh [ka+niya] : tinutukoy 


ang anumang pag-aari mya, nagaga- 
mit nang walang kasunod na pang- 
ngalan kaya’t tila isang pang-uri var 
kanya : iya, kayA, kukuwAna, kuwana, 
niyan, saiya. 


ka-ni a y6k*yak png Zoo [Tir] : baboy- 
babuyan. 


k6n a ji png [ Tsi] : isang set ng mga 
karakter na Tsino na ginagamit ng 
mga Hapones sa sistema ng kanilang 
pagsusulat. 


kan a j{ png 1: [ Tau] pandikit o pam- 
balot ng papel, karaniwan sa paggawa 
ng saranggola 2: salawal na ibinabalot 
sa baywang. 


k^n-kan png [Seb] : pagguho; erosyon. 


ka n a ka n png L Ing cancan] : masiglaat 
pasipa-sipang sayaw na itinatanghal 
sa entablado ng mga babaeng naka- 
mahabang palda at pedkot: cancan. 


Kan*ka*n6-ey png: pangkating etniko 
na matatagpuan sa hilagang kanluran 
ng Benguet at sa pook ng sinaunang 
Amburayan, sa hilaga ng La Union. 


Kan*ka a n&y png: pangkating ^tniko 
na matatagpuan sa kanlurang bahagi 
ng Mountain Province at nasa sila- 
ngan ng Ilocos Sur var Kankanai, 
Kankanay : KatangnAn, Kataugnan, 
Lepanto. 


kan # ka*n6 a ra png [Esp cancdn+era] : 
babaeng mananayaw ng kankan. 


kan*kdn*ti png Zoo [Pan] : alitaptap. 


karrl^ng png 1: [Kap Tag] malaking 
tambol; bombo : tabo 2: sa sinaunang 
lipunan, gong o trosong tambol na 
pinapalo kung maghahadd ng men- 
sahe sa mga tao. 


Kan*la*6n png 1: Mit tahanan ng mga 
diyos at diyosa ng mga sinaunang 




.:. -.mmi 



kanlap 


420 


kansusuwit 


Bisaya 2: bundok sa Negros Oriental. k£n-on png [HU Seb War] : kanin. 


karuldp pm [ Kap ] : gulat. 

kirvli*li*m6*kan png Bot [ Hil Seb ] : 

ditiran. 

kanding png 1 : silid o anumang pi- 

, , 1 _♦ A 


naglalagyan ng pagkain, gamit, ping- 
ga, at iba pa Cf paminggalan 2: maliit 
na basket na lalagyan ng pagkain at 
iba pang baon sa paglalakbay Cf pi- 
yam b re ra. 

kan-long pnr 1: natatakpan o nalilili- 
man Cf hAbong 2: nakakubli sa likod 
ng kalasag at iba pang harang, kaya 
hindi makita o makakita Cf tago. 

kan-lu*ngan png [kanlong + an] 1: si- 
lungan 2 : pook na maaaring taguan 
o kublihan : sinapupunan. 

karvlu-ran png [ka+lunod+an] t: di- 
reksiyon ng nilulubugan ng araw : 

ALBUGAN, KADARAAN, kAlUNURAN 2 , KA- 
SADPAN, KAVAYATAN, KIBLAT, OCCIDENT, 
OKSIDENTE, OESTE, rAnG-AY, SADLUPAN, 

sidapan, taggappan, west 2 : isa sa apat 
na pangunahing punto ng kompas, 
90° sa kaliwa ng hilaga, katapat ng 
silangan : albugAn, kadaraan, kAlu- 

NURAN 2 , KASADPAN, KAVAYATAN, KIBLAT, 
OCCIDENT, OKSIDENTE, OESTE, RANG-AY, 
SADLUPAN, SIDAPAN, TAGGAPPAN, WEST 

3: karaniwang nasa malaking titik, 
rehiyon o pook na nakatalaga sa 
direksiyon ng kanluraning bahagi, 
bilang kaiba sa Silangan : West 4: 
sa malaking titik, ang kanluraning 
bahagi ng mundo, bilang kaiba sa 
Silangan : West. 

kdn a lu a ra a nin pnr 1: hinggil sa o nasa 
kanluran : occidental, oksidentAl, 
western 2 : tagakanluran : occiden¬ 
tal, oksidentAl 1 , western. 

kdn*lu a ra a nfn pnb : papunta sa kan¬ 
luran; pakanluran : westerly. 

kan-n^-way png Zoo [Ilk] : kanaway. 

kd a no png Zoo [Seb] : pinakamaliit na 
uri fig tulya ( Tridacna crocea) na ma- 
mula-mulang dilaw ang takupis, 
gayon din ang laman, at humahaba 
nang hanggang 15 sm. 

Ka*n6 pngKol : pinaikling Amerikano. 

kcunon png [Esp canon] 1: masaklaw 
na batas, tuntunin, o batayan : canon 
2: utos ng simbahan: canon 3: ka- 
sapi ng ordeng Katoliko Romano : 
canon 4: kalipunan o listahan ng 
mga sagradong aklat na tinatanggap 
bilang tunay: canon 5: itinuturing 
na totoong mga akda ng isang autor 
o ang listahan ng mga ito: canon 6 : 
bahagi ng misang Katoliko Romano, 
naglalaman ng mga salita ng konsag- 
rasyon : canon. 


Kd a no*nds png [Esp cdnones] : sa sim- 
bahang Katoliko Romano, mga batas 
ukol sa kapakanang eklesyastiko : 
Canon. 

ka*n6 a ni*g6 pnr [Esp canonigo] : 
hinggil sa kanon o batas ng simba- 
hang Katoliko Romano. 

ka*n6*ni*k6 pnr [Esp canonico] : tu- 
mutukoy sa katangiang Kanones : 
canonical. 

ka*no*ni*sd pnd mag'ka’no^ni-s^i, 
ka*no # nl*sa*hin, j•ka•no•ni•s6 t ma* 
ka*no*ni*S& [Esp canonizar] : opisyal 
na ipahayag ang pagiging santa: 
canonize. 

ka # no # ni*s6 # do png [Esp canonizado]: 
lalaking ginawang santo, ka-no*ni* 
s4*da kung babae. 

ka a no*ni a sas a y6n png [Esp canoniza- 
cidn ] : pagkanonisa. 

kanoon (ka-nun) pngMus [ Ing.Ara ]: 
instrumentong katulad ng sitara, 
may limampu hanggang animnapung 
kuwerdas. 


para maging imbalido : cancel, kAnsel 
5: Mat markahan ang magkatumbas 
na factor sa bawat panig ng tumba- 
san, o mula sa numerator at deno- 


CANCEI. 


KANSEL 


kan*se*ld a do pnr [Esp cancelado] : ki- 
nansela. 

kan a se a la*d6r png [Esp cancelador] : 
tao o kasangkapang ginagamit na 

pangkansela^ 

» • 

Kdn*ser png [Esp Ing] 1: Asn konste- 
lasyon na kumakatawan sa anyo ng 
alimango : Cancer 2: Asia pang-apat 
na senyas ng zodyak (21 Hunyo-22 
Hulyo) at isinasagisag ng alimango 
b tao na ipinanganak sa loob ng 
ganitong senyas: Cancer. 

kdrvser png [Esp Ing cancer] 1 : ma- 
lubha o nakamamatay na tumor o 
4 pagtubo ng mga cell, na maaaring 
kumalat at tumubong mtxli matapos 
. itong tanggalin 2 : sakrt ng naturang 
pagtubo: cancer. 

kan a se a r6 a so pnr [Esp canceroso] i may 
kanser : cancerous. 


ka-nd-os png Zoo [Bik] : pusit o pu- kan . s( p ng [ Bik ] . bu to. 


gita 


guliing 


na niyog. 

ka-nos pnr [Bik] : pangit. 

ka*n6t png: pagkahukot o pagkakuba 
bunga ng gawain. 

ka a n6 a wa png [Esp canoa] : canoe. 

ka a n6y png : pagluyloy ng mga bilbil 
o matatabang bahagi ng katawan. 

kan a s6/?n^kan a 3a a hln t ma a kan a s6 

[Esp cansar] : mawalan ng sigla dahil 
sa labis na pagod o pahirap. 

kan a s£ a do pnr [Esp cansado] : nakansa. 

kan-sang png [Tau] : pananatili o 
kalubhaan ng sakit. 

kan a sa*sa a gd png Bot [Bik Kap Tag] : 
saga. 

karrs&w png: paggalaw o pagkalabu- 
saw ng tubig. 

kan*s6l png [Esp cancel] : tabing o 
partisyong yari sa kahoy na maaaring 
ilipat saanmang pook naisin Cf bi- 
yumbo, divider. 

k^n-sel /?ndmag a k6n a sel, k6n a se a lin, 
i*k£n a sel, i a pa a kdn a sel [IngcanceH : 

ikansela; kanselahin. 

kan*se a l6 pnd mag a kan a se a l6, ku a 
man a se a ld, kan a se a la a htn, i a kan a se a 
Id, i a pa a kan a se a ld [Esp cancelar] 1: 
bawiin o ipawalang saysay: cancel, 
kAnsel 2: ihinto 3: tanggalin o bu- 
rahin 4: ekisan o lagyan ng marka 


kat\'&v\ay png Bot : guyungguyong. 

karvsil-ydr png [Esp canciller] : chan¬ 
cellor. 

kan a sil a ye a ri a ya png [Esp cancillena] : 
tanggapan ng chancellor; mataas na 
hukuman. 

kan a sing png 1 : gintong alpiler o 
brotse 2: maliit na kuliling 3: tunog 
na nalilikha nito Cf kaiansing, ku¬ 
liling. 

kdn-sir png [Ilk] : dingding na nag- 
hahati sa isang silid. 

kan a si a sl png: uri ng lambat na pang- 
huli ng sardinas at iba pang katulad 
na isda. 

kan*si*y6n png Mus [Esp cancion] : 
awit. 

kan a si a yo a nd a ro pngMus [Esp cancio- 
nero] : aklat ng mga awit; mang-aawit. 

kan*si a yo a n6 a ta pngMus [Esp cancio- 
neta] : maikling awit. 

kan*s6g png: tunog ng tubig habang 
hinahalo o inaalog ang banga o 
bote Cf bulbok, kambog. 

kan a s6*ra png Bot : isang uri ng ma- 
bangong saging. 

kan a s6t png : paggalaw ng anumang 
kasangkapan o bagay na may mahina 
o maluwag na pagkakabit Cf kislot : 
kalsot. , 

kdn a 8U a su a wit png Zoo : uri ng isdang 
(family Hemiramphidae ) may maha- 






















421 


kanyaberal 


kanta 


bang bibig at malaki ang baba var 
kansuswft Cf buging. 

kan a t£ png [ Esp canto] : awit - pnd 

kmmarvtd, karvta-hin, kan-ta-h^n, 
i*pa*kan*tci. 

kan a t£*da pnr Mus [Esp cantada] : 
paawit; pahimig ang pagbigkas : 

KANTADO. 

% 

kan*t6 a do pnr Mus [Esp cantado ] : 
kantada. 

k£n'ta a r£ png [Esp cdntara ] 1: mala- 
king pitsel na may makitid na bunga- 
nga var kantaro Cf gulgurita 2: 
pansukat ng likido na katumbas ng 
6.6 1 . 

kan-ta-re-rbya png [Esp cantareria ] : 
tindahan ng mga banga o anumang 
bagay na gawa sa seramika o luad. 

kan*t6*ri‘d&s png [Esp cantaridas] 1: 
Kent sangkap ng pinulbos na uwang 
na nakagagamot var kantaritas Cf 
Spanish fly 2: Zoo uwang ( Lytta vest - 
catoria) na ginagamit sa naturang 
sangkap. 

kan-ta-rfhya png [Esp alcantarilla ] : 
maluwang at mahabang daluyan ng 
tubig, karaniwang para sa pagpapa- 
tubig ng bukid Cf imburnAl. 

k£n a ta*r6 png : varyant ng kantara. 

kan*t&‘ta png Lit Mus [Esp cantata] : 
poetikong komposisyon na nilapatan 
ng musika upang awitin. 

karvta-tris png Mus [Esp cantatriz] : 
kantora. 

kan a t er png[Mrw] : tila platapormang 
balangkas ng higaan. 

karvte-n-ya png [Esp contend] : tra- ^ 
baho ng isang kantero Cf kalikanto 

MASONRY. 

kan*t6*ro png [Esp cantero] : tagasa- 
ayos o tagagawa ng mga bagay na 
bato; tagapagsemento : mason. 

kan*ti png: pagkalabit, paghaplos, o 
pagtama na halos hindi sumayad. 

kan*ti-d£d png [Esp cantidad] 1: par* 
tikular na dami ng anumang bagay 
na labis o hindi tiyak ang bilang : 
quantity 2: ang sukatf halaga, lawak, 
bigat, dami, o bilang : quantity 3: 
Mat halaga o component na naipa- 
hahayag ng bilang : quantity. 

k6ivti*k6 png [Esp cantico ] : poetikong 
komposisyon ng mga banal na aklat 
at liturhiya na pawang pumupuri sa 
kadakilaan ng Diyos. 

karvtil png [Seb Tag] : ang pababang 
dahilig ng ilalim ng dagat. 

kan*tim*pl6*ra png [Esp cantimplora ] : 
palamigan ng tubig. 


kan*tfn png [Ing canteen] : canteen. 

kan*tf*na png [Esp cantina] 1: tinda- 
hang may kaman, karaniwang sa loob 
ng isang pabrika o gusali : canteen 
2: sisidlan ng inumm, karaniwang 
gawa sa metal: canteen 3: Mil metal 
na sisidlan ng mga kagamitang pang- 
kain para sa sundalong nakadestino : 
canteen, meskit. 

karvti a n£»la png [Esp cantinela] : ba- 
lada Cf awit. 

kan # ti*n6*ro png [Esp cantinero] : la- 
taking tagapamahala ng kantina, kan* 
ti # ne*ra kung babae. 

k6n*ting png Ana [Tau] : bukong- 
bukong. 

k6n a tir png [Mrw] : higaan. 

karvtfw png : dagil; sagi. 

kan*ti*y6w png [Pan Tag] : pasigaw 
na panunukso o pang-iinis -pnd KU* 

man-ti-y^w, kan a ti*ya a wdn, ma* 
ngan*ti*y6w. 

k^rvto png [Esp canto] 1 : Mus awit 2: 
sulok 3: Lit kabanata ng isang epiko 
o mahabang tula: canto. 

kan*t6d png 1: paika-ikang paglala- 
kad ng isang hindi pantay ang haba 
ng paa Cf hingkod : ingka - pnb ka* 

kan*t6d-karvt6d 2: kanyod; karat. 

9 

karvtdg png : huna; buway. 

0 

karvtdn png 1: [ Tsi] uri ng pansit 2: 
distrito o dibisyong pampolitika sa 
Switzerland: canton. 

kan # to*n6 # ra png [Esp cantonera] : 
piraso ng bakal na nakakabit sa kanto, 
sulok ng dingding, o anumang estruk- 
tura; kapit-sulok. 

karvto*n6*ro png [Esp cantonero] : la- 
galag; istambay. 

kan*t6r png Mus [Esp cantor] : lala- 
king mang-aawit, kan*t6*ra kung 
babae : cantor, kantatris. 

% 

kan-to-ral png Mus [Esp cantorral] : 
aklat na naglalaman ng mga awit at 
musika para sa pagkanta sa simba- 
han at monasteryo. 

karvtd'ris png Zoo [Kay Tbw] : ba- 
bansi. 

kan-tot png : karat. 

kan*t6y png : lantoy; liroy. 

kan*tsa png Isp [Esp cancha ] : pala- 
ruan ng jai-alai, may frond, rebote, 
at lateral. . 

kan-tU'ri png Zoo 1: uri ng tulya (genus 
Circes) na matatagpuan sa buhangi* 
nan 2: uri ng ibong ilahas. 


kan-tu-ru png Zoo : lamandagat na 
kabilang sa uri ng kabibe (genus 
Circes ). 

kan*tu*tan png \: Bot sitsirika 2: pag- 
kakarat. 

kan-tu-tay png Bot : palumpong 
(Lantana camara) na aromatiko at 
may bulaklak na dalandan, pula o 
maputi-puti, at lila : koronitas, lan¬ 
tana. 

kdn-tyu png [ Tau] : maluwag na pan¬ 
talon. 

ka*nu*wan png Isp [Pan] : sa larong 
siyatong, butas na mababaw na hi- 
nukay para patungan ng maliit na 
patpat. 

ka*nu*bok png Zoo : uri ng ibon (fa¬ 
mily Certhiidae). 

ka*nub*su*bang png Bot [Kap] : sub- 
suban. 

ka-nug*n6g png [ka+nugnog] : katabi 
o karatig pook ng isang distrito o 
bayan : arrabai., karulun, suburb. 

ka*nti*gon png : pagdududa sa kahu- 
lugan ng anumang narinig o nasabi 
Cf alinlangan. 

k&*nug't6g png Zoo : uri ng ibong 
kahawig ng manok at may malinam- 
nam na laman. 

k^-nu-l & png Med [Esp canula] : maliit 
na tubong ipinapasok sa katawan 
upang magsilbing daluyan ng likido: 
cannula. 

ka * n u * 16 png : pagpapahamak; pagta- 
taksil : doya, gulib, liputan, luib, 
paklap -pnd mag*ka a nu a l6, i*pag a 
ka-nu*l6. 

ka°nu*may png Bot: punongkahoy 
(Diospyros multiflora) na pinagkuku- 
nan ang balat ng lason para sa isda. 

ka-nu-nay pnb [HU Seb] : lagi. 

ka-nu-os png Zoo [ Bik ] : pusit. 

k6*nus png [Bik] : malangis na sabaw 

ng niyog na mayroon nang tubo. 

, \ 

ka a nu a til a yo png [Esp canutillo ] 1: 
Mus maliit na tubo o pipa, karani- 
wang gawa sa katawan ng halamang 
tambo 2: daluyan ng tubig. 

ka a nu a w£n png Ana [Kap] : noo. 

kan-yd png [S7] : intriga; lihim na 
pakana. 

kan-yS png Med [5J] : regia. 

kan a yS pnb [Bik Kap Tag] : varyant ng 

kayd. 

karvy £ pnh : varyant ng kaniya. 

kan a ya a be*ril png [Esp Canaveral] 1: 
kugunan; talahiban 2 : kawayanan 
3: tubuhan. 


kanyag 


422 


kapara 


karvyag png: pag-uunat ng binti. ka-6ng png Zoo [Ilk Pan ] : inahing 


kan*ya # md“SO png [Esp canamazo] : 
telang ginagamit sa pagboborda. 

karvya*m6 png [Esp canamo] 1: telang 
gawa sa abaka 2: marihuwana. 

kan-y^ng png : pagiri-giring lakad. 

k£n a ya-pis a tu a l6 png Bot [Esp cana 
pistola] : uri ng punongkahoy (Cassia 
fistula ). 

kan-y^w png 1: sagwak ng likido 2: 

[ Igo ] uri ng sayaw sa pagdiriwang. 

kan-yod png : paurong at pasulong 
na galaw ng kat^wan ng lalaki sa 
pagtatalik nang nakatayo Cf hindot : 

KANTOD 2 , KINTOD. 

karvydg png: paglulundo ng katawan 
katulad ng nangyayari kapag nagta- 
talik. 

karvyon png [Esp canon ] 1 : Mil mala- 
king sandatang pumuputok na gawa 
sa bakal o tanso : cannon -pnd kan* 
yuTiin, ma*ngan-y6n 2: tubongsi- 
lindriko o hugis bumbong : cannon 
3: Bot yerbang (Lillium philippinense) 
hugis bombilya, hugis silindriko ang 
puno, at hugis trumpeta ang bulak- 
lak : cannon. 

kan-yo-nji’SO png [Esp canonazo] : 
putok ng kanyon : cannonade. 

karryo*n6*ra png [Esp canonera] : 
puwang o butas na lagakan ng kanyon, 
baril, o katulad. 

karvyo*n6*ro png Mil [Esp canonero] : 
tagapagpaputok ng kanyon. 

ka*6*ba png Bot [Esp caoba] : maho- 
gany. 

ka a O*b& a na png [Esp caobana\ : tawag 
sa lahat ng uri ng mahogany Cf kaoba. 

ka-ok png : pagdawdaw o pagsalok sa 
tubig o anumang likido sa pamama- 
gitan ng kamay : kawkaw. 

ka*6*kag png Zoo : panggabing hayop 
( Hylopetes mindanensis) na kahawig 
ng ardilya ang ulo at matatagpuan 
lamang sa Mindanao. 

k£*on png [HU Seb War] : kain. 

kd a on, ka-6n png : tao o pangkat ng 
mga tao na nagsadya upang sumun- 

do - pnd ku a ma a 6n, ka-u-nin, ma* 
nga*6n. 

kaon (key-on) Pis png [Ing] : meson 
na ilang ulit ang mass sa pion. 

k&*ong png Bot : malaking palma (Are- 
nga pinnata) na may dahong uma- 
abot hanggang 8.5 m ang haba at 
ginagawang minatamis ang rnurang 
bunga. 


baboy. 

ka*6r png1: [ Mrw ] gutom 2: [Pan] 
tabo 1 . 

ka*6-rit png [War] : inis 2 . 

k&‘OS png [Esp caos] : malubhang ka- 
guluhan; kawalang kaayusan : chaos. 

k£ a ot png: pilit o sapilitang pagtalima; 
napipilitang pagsunod var kawot. 

k^-pa png [Esp capa] 1: balabal na 
mahaba, malapad, at walang manggas 
Cf abrIgo, alampAy : cape 1 , cloak 1 2: 
suson ng dumi, taba, o langis na 
nakapaibabaw sa rabaw Cf halagap. 

ka*pd png [Bik Ilk Kap Tag] 1: pag- 
hahanap sa pamamagitan ng palad 
at daliri sa anumang hindi nakikita 
Cf kap kap, salat - pnd ku*ma*pd v 
ka*pa*m, ka-pa-^n, ma-nga-p4 2: 
apuhap. 

k^-pa pnd ku*md'pa f ma*ng6-paj,: 

tumayo nang nakabuka ang bibig 
dahil sa labis na pagkamangha. 

k^*pad pnr 1: angkop o marapat sa 
isang gawain 2: [Kap] hiyang. 

ka-pa*duTU # tan png [Kap ka+pa+du- 
rut+an] : kaligiran. 

ka-pdg pub pnt [Pan Tag] : anyo ng 

kapagkd. 

ka a pag'd£’ka pnb [Pan Tag kapag+ 
daka] 1: agad; kagyat var pagdaka 
C/'kabud : pagkaraka 2\ noon din; sa 
oras ding iyon. 

ka-pag-ka pnb , pnt : sakali at mangyari 
var kapag, pag, pagka Cf rung. 

ka*p4g-ka*p^g pnr [Bik] : nagma- 
madali. 

ka a pag*ku*w^n pnb, pnt [kapag+ ku- 
wari] : makalipas ang sandali o tak- 
dang oras. 

ka a pa a ha a ma*k£n png [ka +pahamak 
+ an] : napakasamang pangyayari; 
bagay o pangyayari na nagdudulot 
ng malubhang pinsala Cf disaster, 
kalamidad. 


kd*pak png Zoo : maliit na banak 
(family Mugilidae) Cf talilong. 

ka*pa a ka a n6n png [ka+pakan+ari] 1: 
interes, gawain, o anumang nanga- 
ngailangan ng kilos o pagpupunyagi 
Cf pakan 2: kabutihan 3: buhay 4: 

pakinabang. 

k^-pa-kd-pa png 1 : Bot palumpong 
(Medinilla magnified) na makahoy, 
may apat na palupo, makapal, ma¬ 
lapad, at balahibuhin ang dahon, at 
hugis bituin ang puting bulaklak 2: 
[Pan] pasamano 1 . 


ka a pak a ya a s£n png [Seb War] : kabi- 

guan. 

ka-p^l png 1: [Kap Mag Seb Tag] 
sukat sa pagitan ng dalawang mag- 
kabilang rabaw Cf bintog, lak!, taba 
2: dami o karamihan 3: yaman; ka- 
riwasaan - pnd ku # ma a pal, ka a pa # 
\&n - pnr ma*ka a p6l. 

ka-p^da png [ Tau] : pinuno o namu- 
muno sa isang organisasyon. 

ka*pa a l& pnj : dalisay o walang-halo, 
karaniwang tumutukoy sa alak na 
gawa sa ubas' var kapala. 

ka*p4 a lang pnr A: hindi kasukat; 
hindi husto 2: [57] sa pag-aasawa, 
hindi pantay ang edad, kalagayang 
pangkabuhayan, uring panlipunan, 
at iba pa. 

ka a pa a lan a ti/mg[i^] 1: pamantingin 
2: bibinga. 

ka*pa a l£*ran png [Bik Kap HU Pan Seb 
Tag War ka+palad+an] 1: pangyayari 
na hinihinuhang magaganap sa bu¬ 
hay ng tao o anumang nilalang : 
fortune, tadhana 2: palad 3: ang 
nangyari tulad ng inaasahan. 

ka*pal a dirw& png [Pan] : kalahati. 

ka a pa a li a gi a r£n png [ka+pa+ligid+an] : 
varyant ng kaligiran. 

k^ a pal a kd a pal png Bot : palumpong 
( Calotropis gigantea) na tumataas 
nang 2-3 m at may bulaklak na gina¬ 
gawang kuwintas. 

Ka a pam a p6 a ngan png\ : pangkating 
etniko na matatagpuan sa Pampanga, 
Gitnang Luzon 2: tawag sa mga tao 
na isinilang sa Pampanga 3: tawag 
sa wika ng nabanggit na pangkating 
etniko: Pampanggenyo, PampAnggo. 

ka-pa-n^-gan png [Ilk] : kaparangan, 
kabukiran, o kapatagan. 

ka*pa a n6 a rong pngMus [Mrw] : pang¬ 
kat ng kudyapi, inse, kubing, at saluray. 

ka*pa a nga a n6 a kan png [ka+pang+ 
anak+an] : petsa ng pagluwal ng 
sanggol mula sa sinapupunan : birth. 

ka a p6ng a ya a ri a han png [Bik Tag ka+ 
pang+yari+han] 1: kakayahang ku- 
milos o gumawa; lakas : yAri 2: au- 
toridad. 

ka*p6 a ni a tu a lot png [ka+pa+hintulot] 
1: kapritso; pagkahumaling 2: Bot 
hulimbangon. 

ka*pan*s£-nan png [ka+pansa+in+an] 
1: sakit o pinsala sa katawan 2: had- 
lang o sagabal; panggulo. 

ka*pd a ra pnr [Kap Pan Tag ka + Esp 
para] : katulad var para. 


j 








kaparaanan 


423 


kapitalismo 


ka-pa-ra-a-nan png [ka+paraan+an ]: 
taktika; estratehiya. 

ka*p£*ran png [ Mrw ] : daigdig. 

ka*pa*ra*r£*kan png [ka+pa+rarak+an ] 
1: saysay o kabuluhan; halaga 2: 
utilidad; silbi 3: pakinabang; bene- 
pisyo 4: bentaha; kalamangan. 

ka * pa * re* ha png [ ka+pareha] : katam- 
bal o kasama, karaniwan sa sayaw : 

PARTNER 1 . 


k£*pas png [Ilk Tag] 1: Bot uri ng ka¬ 
pok (Gossypium paniculatum) 2: Zoo 
uri ng isdang matinik. 

ka*p£s pnr [Esp capaz ] 1 : may kaka- 
yahan; kompetente 2: Kol sapat; husto. 

ka*pa*s6*te png [Esp capacete] : helmet 
na ginagamit bilang pananggalang 
sa init ng araw Cf salakot. 

% 

ka-pa-si-dad png [Esp capacidad] 1: 
kakayahan 2: kakayahang mag-imbak, 
tumanggap, o lumikha : capacity 3: 
pinakamalaking kanddad na maa- 

aring ilaman o isilid : capacity. 

■ 

ka*pa*t£*gan png Heo [ka+patag+an] : 
malawak at patag na lupaing karani- 
wang taniman ng palay, mais, at iba 
pang pananim Cf lunas : lyAno, plain. 


ka*pa*t£s png Pol [Esp capataz] 1 s 
katiwala o tagapamahala : foreman, 
porman 2: noong panahon ng Espan- 
yol, opisyal sa bilangguan na nanga- 
ngasiwa ng brigadang naglalaman 
ng 120 hanggang 160 na bilanggo. 

ka*pa*t6 png [Kap ] : kaaway. 

ka*pa*tfd png [ka+patid] 1 : iba pang 
anak ng magulang Cf ate, kuya, sis¬ 
ter : agi, brother, bugto, igsoon, 

KABAGIS, KADUGTONG-BITUKA, KAPUTOE, 


pagAre, taymanghud, tugang, utod, 
utol, wagi 2: kasama sa kapisanan 

o samahan. 

« 


k6*pa*tf*ran png [kapatid+ari] : sa¬ 
mahan na nauukol sa pakikibahagi 
ng isang layunin, hilig, at katulad. 

kd'paw png : pag-aalis sa kapa o linab 
sa rabaw ng anumang likido; pagha- 
lagap. 

ka*p6y png 1 : varyant ng kampay 2: 

[Seb War] palikpik. 

ka*pa*ya*pa*6n png [ka+payapa+ari] 
1: pagiging panatag ng kaligiran : 

IMAMMO, KADAITAN, KALILINTAD, KALI- 

• 4 

NAW, KAUNONGAN, KAREENAN, KATUNI- 
NUNGAN, KAYNAHEVEVAN, PAZ, PEACE, 

talna 2: kawalan ng gulo, tungga- 
lian, o digmaan: imammo, kadaitan, 

KALILINTAD, KALINAW, KALINONGAN, KA¬ 
REENAN, KATUNINUNGAN, KAYNAHEVE¬ 
VAN, paz, peace, talna 3: pagtiwasay 
ng kalooban, o relasyon sa kapuwa 


tao : IMAMMO, KADAITAN, KALILINTAD, 
KALINAW, KALINONGAN, KAREENAN, KA¬ 
TUNINUNGAN, KAYNAHEVEVAN, PAZ, PEACE, 
TALNA. 


ka*p£*yas png Bot [Hil] : papaya. 

ka*p6y-ka*p6y png [Bik ] : hibang; 
sira ang isip. 


ka*pe png [Esp cafe] 1: Bot palumpong 
(genus Coffea ) na may bungang butil 
na pinatutuyo at ginigiling upang 
gawing inumin C/'arAbica, robusta : 
cafe 1 , coffee 2: a butil ng halamang 
kape : coffee b ang inuming naga- 
gawa mula dito: coffee 3: kulay ng 
kape Cf brown, kaki, kayumangg!, 

MORENO : BROWN. 


ka*p4*ga png pnr [Mrw] : kayumanggi. 

kapellmeister (ka-pel-mays-ter) png 
Mus [ Ger] : konduktor ng isang or- 
kestra, opera, at koro. 

9 

ka*p6*lo png [Esp capelo] : putong na 
pula ng kardenal. 

ka*pel*y£n png [Esp capellan] : ekles- 
yastikong nanunungkulan sa bisita o 
kapilya ng isang institusyon, bilang¬ 
guan, hukbo, at iba pa : chaplain. 

ka*p6ng ba*r4*ko png [kape+?ia bara- 
ko] 1: Bot kape ( Coffea carephora) na 
malapad ang dahon, siksik, at ma- 

,bango ang pulang bulaklak 2: kara- 
niwang tawag sa malapot at mapait 
na timpla ng kape. 

ka*p6s png Bot [Pan] 1 : kapok 2: 
bulak 2 . 


ka*pe*td png [Mrw] : gabay ng hagdan. 

ka*pe*t6*ra png [Esp cafetera] : lutuan 
ng kape var kapitera. 

ka*pe*te*ri*ya png [Esp cafeteria] 1: 
kapihan 1 var kapitirya, kapiterya 2: 
maliit na restoran Cf karihan, turo- 
turo : cafeteria. 


k6*pid png : gamot o lunas. 

.ka*pfd png : pinsang makalawa. 

ki*pid pnr : angkop; dapat; hiyang. 

ka*p(*han png [kape+han] 1 : maliit 
na restoran na kape, tinapay, at iba 
pang kauri nito ang pangunahing 
inihahanda : kapeteriya 2: plantas- 
yon o taniman ng kape 3: lalagyan 
ng kape 4: umpukan ng mga nagka- 
kape. 

ka*pf*kas png [Seb ka+pikas] : kabiyak. 

k6*pil png : sa Muslim, tao na walang 
paniniwala. 

ka*pi*l£r pnr [Esp capilar] : capillary. 

ka*pi*la*ri*d^d png [Esp capilaridad] : 
capillarity. 

ka a pf*li png Bot : lumbang. 


ka*pfl*ya png [Esp capilla] 1 : maliit 
na simbahan C/'tuki.ong : bisita, 
chapel, ermita 2\ kapa. 

ka*pil-y6*ro png [Esp capilfero] : taga- 
ayos ng kapilya at katuwang ng pari 
kung may misa C^akolito, sakristan. 

ka*pfl*yo png [Esp capillo] : belo ng 
batang binibinyagan. 

ka*pi*ngu*lan png Ana [ ka+pingol+an] : 
Iambi sa ibabang bahagi ng tainga. 

ka*pi*nig png Bot [Bik] : malatampoy. 

ka*pi*rang*g6t png [ka+piranggot] : 
varyant ng piranggot. 

ka*pi*ra*so png [ka+piraso] : varyant 

ng piraso. 

k£*pi*rayt png [Ing copyright] : copy¬ 
right. 

ka*pi$ png [Hil Ilk Kap Tag War] 1: 
Zoo uri ng kabibe ( Placuna placenta ) 
na may malukong, malinaw, at bilu- 
gang takupis : kalampunay, kalansipay, 
kulintipay, lampirong, tipAy 2: bin- 
tana o anumang dekorasyong gawa 
sa takupis ng kabibeng ito. 

ka-pi'Sa*nan png [Kap Tagka+pisan+ 
an] : kabuuan ng marami o ang 
pagsasama-sama ng mga tao sa ilalim 
at sa ngalan ng isang pananalig, si- 
mulain, at layon : aguman, asosasyon 1 , 
diyamA, gimong 2 , kapunungan, kAsa- 
raroan, katiguman, katilingban 1 , mu- 

YONG, SAMAHAn, SIRKULO 2 , TUGYOP. 

ka*pis*ta png [Esp capista] : noong 
panahon ngEspanyol, estudyanteng 
nagtatrabaho sa paaralan kapalit ng 
libreng pag-aaral. 

ka*pit png [Kap Tag] 1: paghawak 
nang mahigpit, lalo na kung nasa 
panganib o mahuhulog C^tAban 2: 
dikit 3: Kol koneksiyon; impluwen- 

siya-/mdku*m6*pit, ka*phtan, i*k6* 
pit, mag*pa*k£*pit. 

k6*pit pnr : bagay; angkop. 

ka*pi*t£l png [Esp capital 0 1: kabese- 
ra ng lalawigan, lungsod, o bansa : 
capital 2: puhunan 3: malaking 
titik : capital. 

k£-pi*t6! pnr [Ing capital] 1: may pa- 
rusang kamatayan : capital 2: pina- 
kapund o pinakamahalaga : capital.. 

ka*pi*ta*li*s£ pnd mag*ka*pi*ta*li*s6, 
ka*pi*ta*li*sa*h6n [Esp capitalizar] : 
magbigay ng kapital; mamuhunan. 

ka-pi*ta*li*sas*y6n png Kom [Esp ca¬ 
pitalization] : pamumuhunan. 

ka*pi*ta*Hs*mo png Pol [Esp capitalis- 
mo] 1: sistema o pamamaraan ng 
pribadong pamumuhunan o namu- 
muhunan : capitalism 2: konsentras- 






kapitalfsta 


424 


kapulung£n 


yon ng yaman sa kamay ng iilang 
tao o korporasyon na may kapang- 
yarihan at impluwensiyang bunga 
ng gayong konsentrasyon : capitalism. 

k&*pi*ta*!i$'ta png [Esp capitalista ] 1: 
Kom tao na namuhunan sa negosyo; 
mamumuhunan : capitalist 2: Pol 
tagapagtaguyod ng kapitalismo : ca¬ 
pitalist. 

ka*pi*t6n png [Esp capitan] 1: Mil 
komandante 2 : noong panahon ng 
Espanyol, ang tawag sa gobemador- 
silyo, ka*pi*ta*na kungbabae 3: Ntk 

pinunong opisyal sa mga sasakyang 
dagat 4: pinuno ng anumang pang- 
kat o gawain. 

ka*pi*t£n png [kapit+ari] : anumang 
ginagamit sa pagkapit. 

k6 a pi a t£ a na png [Esp capitana J : noong 
panahon ng Espanyol, asawa ng ka- 
pitan o gobernadorsilyo. 

ka*pi*ta*n(*ya png Mil [Esp capitanxd] 
1 : opisina o ranggo ng kapitan 2 : 
distrito o pook na pinangangasiwaan 
ng kapitan 3: ang kontrol o kasana- 
yan ng kapitan. 

Ka’pi'tdn Ti-y6*go png Lit : Don 

Santiago de tos Santos, tauhan sa 
Noli Me Tangere , isa sa pinakamaya- 
man sa San Diego at kinikilalang 
ama ni Maria Clara. 

ka'pi'tas*y6n png [Esp capitacion ] : 
pagpapataw ng tax sa bawat tao. 

kd*pit*b£‘hay png [kapit+bahay] : ka- 
tabi o kalapit na bahay C/kapit- 

BAHAYAN : KAABAY, KAINGOD, KARUBA, 
KATAID, KATOHONG, NATAD 2 , SILINGAN. 

ka a pit a ba a hd*yan png [kapit+bahay+ 
an\ : pangkat ng mga magkakalapit 
na bahay Cf kApitbAhay. 

k£*pit'ban*sd png [kapit+bansa] : ka- 
tabing bansa; bansang nasa malapit 
o paligid. 

kd-pit-bd-yan png: katabi o kanug- 
nog na bayan : kalapitbayan. 

ka*pit*nd png [Kap ka+pitna] : kala- 
hati. 

k£*pi a t6l png [Ing capitol ] ; capitol. 

ka*pi*t6l*yo png [Esp capitolio] 1: 
pinakamahalagang bayan o lungsod 
sa bansa o rehiyon, karaniwang sen- 
trong pampamahalaan at pangkala- 
kal: capitol 2 : gusaling panlalawigan 
o panlungsod Cf munisipyo : capitol. 

k6*pit-tu*kd png: napakahigpit na 
pagkapit at halos ayaw mawala sa 
paningin ang kinakapitan, gaya ng 
masugid na panliligaw : paluput 2 . 


ka*pi # tu*las*y6n png Mil [Esp capitu- 
lacion ] 1 : pagsuko 2: buod ng pak- 
sang tinatalakay; pagbubuod. 

ka-pi-tu-16 png [Esp capitulo ] 1: kaba- 
nata 2: noong panahon ng Espanyol 
a mahigpit na pangangaral sa harap 
ng komunidad o ang pulong ng mga 
pari kapag may mahalagang pag- 
uusapan b lupon na binubuo ng 
mga relihiyoso at klerigong regular 
para sa mga eleksiyon at ibang ma¬ 
halagang usapin. 

ka*pi*tu*long png 1: korespondent; 
katuwang2: kinatawan; ahente. 

kap a k6p png [Bik Hil Ilk Kap Pan Seb 
Tag ] t: patapik na paghahanap at 
pagkapa ng anumang bagay na maa- 
aring nakatago sa damit ng tao -pnd 

kap*ka*pfn, kap-ka*p6n 2 : kapa. 

kipdag png [Seb] : tuklas. 

kap*l6*bed png [Mrw] : buno. 

kd*pO png [Ing capo] : gamit na ikina- 
kabit sa leeg ng de-kuwerdas na instru- 
mento upang pantay-pantay na maitaas 
ang tono : capo. 

k£*po pnr [Bik] ; mayayamutin; ma- 
gagalitin. 

ka*p6 pnr : tiwasay; panatag. 

k6*pok png [Kap Mrw Tag] 1: pino, 
mahibla, at tila bulak na kalamnang 
bumabalot sa buto ng punong ka¬ 
pok : kamir, rapes 2: Bot punongka- 
hoy ( Ceiba pentandra) na mabango 
at malaki ang bulaklak, mahaba, 
matigas at balahibuhin ang bunga, 
at madagta ang tila hibla ng buto. 

k£'pol png [Hil Seb Tag] 1: mantsa; 
bahid 2 : biton; pangkulay o pampa- 
kintab ng sapatos 3: pintura; barnis 
Cf dampol, TINA. 

k4*pol pnr [Bik] : malapot at madikit, 

tulad ng alkitran. 

■ # 

ka*p6n pnr [Bik Hil Mrw Seb Tag War 
Esp capon] : inalisan ng ari o ng re- 
produktibong organo, karaniwang 
ginagawa sa mga hayop para lalong 
lumusog : bating, kastrAdo, pijhAg. 

ka-po-rdl png [Esp caporal] : pasimuno. 

ka*po*r6*an png [Mrw] : itaas. 

ka*p6s pnr 1: kulang sa haba o laki: 
kabus 2 : Idy hindi sapat ang kita o 
pagkain para sa pangangailangan. 

ka*pos-p£*!ad pnr : walang suwerte 
var kapuspalad : sawimpAlad. 

k&'pot png [Hil] : pigil 1 . 

ka-pot png [Iba] : bulak 2 . 

ka a p6*te png [Esp capote] 1: kasuotan 
sa ibabaw ng damit; ginagamit bilang 


pansanggalang sa ulan o niyebe : 
raincoat 2: Kol condom. 

k£’poy png [Hil] : pagod; pata 2 . 

ka*p6y pnr : payat; buto’t balat Cf pa- 

YAGOD, YAYAT. 

kappa (ka-pa) png [Gri] : ikasam- 
pung titik ng alpabetong Griyego. 

kap’pi png Zoo [Ilk] : talangka. 

k^p-po png Zoo [Ilk] : kabibe 1 . 

kap*p6 png [Ilk] : kara-kara. 

jf 

kap*p6n png [Ilk] 1 : lamita; sosyohan 
2 : kontribusyon o parte ng isang 
kasapi 3: kasapi; miyembro. 

k6*pre png Mit [Esp capre] : maala- 
mat na higanteng nananabako, 
naninirahan sa punongkahoy, at na- 
ninira ng bahay. 

Ka*pri*k6r*ni*y6 png [Esp Capricomio ]: 
Capricorn. 

ka’prbtso png [Esp capricho] : maka- 

' sariling ibig o hilig C/msYO, humAling. 

ka*pri*ts6*8a pnr [Esp caprichosa] : 
tawag sa babae na kailangang ma- 
tupad ang anumang maibigan, para 
lamang sa sariling kasiyahan, ka*pri* 
ts6*so kung lalaki. 

kap*sd png [Kap Tag] : banga na may 
hawakan, karaniwang pinagsisidlan 
ng langis Cf gulgurita. 

k£p"Si’kum png Bot [Lat capsicum] : 
anumang halaman (genus Capsicum) 
na may bungang rnabuto at hugis 
kapsula, gaya ng paminta, at sili. 

kap*s(t png [Ilk] : tamod. 

k4p*su*l6 png [Esp capsula] 1: sisidlan 
ng gamot na tila plastik at natutunaw 
kapag ininom : capsule 2 : kartutso 1 
3: buod. 

Kap'tan png Mit [Hil kapit+an] : pa- 
ngunahing bathala at lumikha ng 
sansinukob : Captan. 

kap-tu-ra png [Esp captura] : pagbi- 
hag; pagdakip. 

kap*tu*r4*do png [Esp capturado] : 
nabihag; nadakip. 

ka*pu*kan png : pulutan na pritong 
tinadtad na tokwa at balat ng baboy 
at may sawsawang toyo, kalamansi, 
suka, at sili. 

ka‘pu'la*han png [Bik] : yema 1 . 

ka*pu*lu*^n pngHeo [ka+pulo+an] 1: 
malaking pangkat o tanikala ng mga 

pulo : ARCHIPELAGO, ARKIPELAGO, ARTSI- 

pnluAGO, kapupud-an 2 : malawak na 
lawas ng tubig : archipelago, arkipe- 

LAGO, ARTSIPnTLAGO, KAPUPUD-AN. 

ka*pu‘lirng&n png [ka+pulong+an] 
1 : pagtitipon para magpulong 2 : 




















kapunawpunawan 


425 



pangkat o lawas na nagpupulong Cf 

KUMBENSIYON, KUMPERENS1YA, KONGRE- 
GASYON : ASAMBLEA, BATASAN, HUNTA. 

3 * 

ka-pu*n6wpu*fi6*wanj!?wg*[«S^] :abot- 

tanaw. 

ka*pu*ng6t png [Seb] : inis 2 . 

ka a pu a nu a ngan/mg[&$] : kapisanan. 

ka*pu*o-lan pnr [Pan] : tupok. 

k&*pu*pud-an png [ Seb ] : kapuiuan. 

ka*pu*r£t png : napakaliit na piraso 
o halaga var kapurit. 

ka’pu’rit png [ Kap] : varyant ng ka- 

purat. 

ka*pu$ png [Kal\ : pinakamababang 
uri sa lipunan Cf kapos 2 . 

ka*pus*l4*nan png [Seb ka+pulos+an] : 
gamit o pakinabang. 

k£ a puf png [Ilk] : lambat sa ilog. 

ka*put png 1: tela na ibinabalot sa 
bind ng manananim 2: [Pan] pinto. 

ka*put pnr Kol [Get] : sira; giba. 

ka*pu*tol png [Kap Tag ka+putol] : 
kapadd. 

ka*pu*t6 a tan png [Ilk] : salinlahi. 

ka-put*sa png [Esp capucha] 1: pan¬ 
dong 2: Lgw tuldik na pakupya. 

Ka-pu-tsi*no pnr [Esp Capuchino] : 
Capuchin. 

k£-pu a wS png [ka+puwa] : kasama o 
ibang tao bukod sa sarili var kapwa. 

ka-pu-wa pnh [ka+puwa] 1: ang isa 
at isa pa: both 2 : kauri; kapareha; 
katulad var kapwa. 

ka a pu a yd png [Ilk] : paltos. 

kap'wa png , pnh : varyant ng k 

puwa. 

kap*ya png [Bo?i] : dalangin. 

kar png 1: sa madyong, pinaikling 
karakter 2: [Ing car] kotse. 

k£ 9 ra png 1: [Esp card] mukha; tao sa 
barya Cf krus : cara 2: sa kara-krus, 
panalo ang naghagis dahil kapuwa 
tao ang itinanghai ng mga tumiha- 
yang barya 3: Bot punongkahoy 
( Syzgium clavifloru) rra makatas ngu- 
nit maasim ang bunga: bolagsong, 
panglomboyen 4: Zoo [War] kala. 

ka a r& png 1: paulit-ulit na pagpadyak 
Cf karAg, karang, takad, tarang 2: 
sigaw o ingay ng mga unggoy Cf 
aklahA. 

ka a r£*an pnr [Seb War] : luma 1 ; sina- 
una. 

ka*ra a b£ a na png [Esp caravand] 1: 
pangkatang paglalakbay ng mga ko- 
mersiyante at peregrino lalo na sa 
disyerto : caravan 2 : sasakyang ma- 


dtirhan, kompleto sa gamit, at kara- 
niwang hila ng kabayo o de-motor : 
caravan. 

ka*ra*b£w png [Mrw War] : kalabaw. 

ka # ra*bi a na png [Esp carahhm] : karbin. 

ka*ra a bi*n6 a ro png [Esp carabinero] : 
noong panahon ng Espanyol, kasapi 
ng isang samahan na itinatag noong 
1847 para sa kaayusang pangmadla. 

ka-rad png [War] : laruang gawa sa 
kahon na kinakalantog ng bata. 

ka a ra a dd a kad png [Ilk] : tunog na likha 
ng gtilong na dumadaan sa batuhan 
o ng lumalakad sa mga tuyong biyas 
ng kahoy. 

k£*rag png 1: tunog ng mabigat na 
yabag 2: pagkabalisa 3: [War] ak- 
saya. 

ka*r4g png [Pan] 1: pagpadyak sa sa- 
hig Cf karA 1 , karAng, takAd, tarAng 
2 : tawag din sa tunog nito. 

Ka a r&*ga png [Mnd] : isa sa mga pang- 
kating etniko ng mga Mandaya. 

ka-ra*ga*t6n png [ka+dagat+an] 1: 
malawak na tubig na bumabalot sa 
malaking bahagi ng rabaw ng mundo 
at pumapalibot sa kalupaan: ocean, 
oseano 2: alinman sa heograpikong 
dibisyon ng lawas na ito : ocean, 
oseano 3: Lit [ST] pagtatalong patu- 
la, karaniwang ginaganap kung may 
lamay, at hango sa kuwento ng pag- 
kawala ng singsing ng prinsesa sa 
karagatan. 

Ka a ra*ga a t6ng An a t6rti a k6/wg[7ag 

karagatan+ng Esp Antartico] : kara- 
gatang nasa Antarctic Circle at nasa 
hanggahan ng Antartiko: Antarctic 
Ocean. 

Ka a ra a ga a t^ng Ar*ti a k6 png [Tag 

karagatan+ng Esp Artico] : karaga- 
tang nasa hilaga ng Arcdc Circle at 
pumapaligid sa North Pole : Arctic 

Ocean. 

% 

Ka*ra*ga*tcing At a l4n a ti*k6 png [ Tag 

karagatan+ng Esp Atlantico] : pinaka- 
malaking karagatan sa buong mundo 
na bumabagtas mula Arctic hanggang 
Antarctic at nasa pagitan ng Europa 
at Africa sa isang panig, at ng Ame¬ 
rica sa kabilang panig : Atlantic 
Ocean. 

Karagatang Indian (ka-ra-ga-tang 
in • dyan) png [ Tag karagatan+ng Ing 
Indian] : karagatang napaliligiran ng 
Africa, Asia, Australia, at Antartica : 
Indian Ocean. 

Ka a ra*ga a t6ng Pa a sf a pi a k6 png [ Tag 

karagatan+ng Esp Pacifico] : karaga¬ 
tang naghihiwalay sa mga kontinen- 


karakterisasyon 


teng America, Asia, at Australia, at 
nasa pagitan ng Karagatang Artiko 
at Karagatang Antartiko : Pacific 
Ocean. 

ka*rag a d£ a gan png [ka+dagdag+an] : 
anumang bagay na idinagdag; kapu- 
punan : adisyonal. 

k£ a rag-k£*rag pnr t: malapit na ng 
mawasak ang sasakyan 2 : palyado 
ang makina. 

ka a nSdha png [Bik] : kawali. 

ka*ra a h6y png z malaking kawali. 

ka*r£ a ka png [ka+daka] : bigla; agad. 

ka-r^-kal png: sa sinaunang lipunang 
Bisaya, mangangalakal na naglalak- 
bay Cf kalakal. 

k^-ra-k^-ra png : larong kahawig ng 
kara-krus ; iniaayos nang nakaharap 
ang ibon ng mga barya ng mga 
manlalaro bago ihagis, at napupunta 
sa naghagis ang lahat ng baryang 
nakatihaya ang tao pagbagsak : 
kappo. 

ka a ra*k^*ren pnd mag*ka a ra a ka a ren, 
ku-ma-ra-kA-ren, i a ka a ra a k6 a ren 

[Ilk karakar+en] : kalkulahin. 

ka a ra*k6 a a png [&$] : sinaunang ma¬ 
laking sasakyang dagat. 

ka-ra-kdl png [Esp caracal] 1: Zoo uri 
ng suso 2: Ana palikaw-likaw na butas 
sa loob ng tainga 3: Say paikot na 
kilos ng nakahanay na mga mana- 
nay aw. 

ka*ra*k6t png [ka+dakot] : isang dakot. 

k^Ta-krus png [Esp cara y cruz] z 
larong sapalaran, ginagawa sa pama- 
magi tan ng paghahagis ng dalawang 
barya na may layuning makakuha 
ng dalawang tao ang naghagis pag- 
lagpak ng mga ito : antog, cara y 

CRUZ, KARA O KRUS. 

ka*r£k*ter, kti*rak*t6r png [Esp carac- 
ter Ing character] 1: ugali o asal ng 
isang tao: character 2: Lit tauhan 
ng isang kuwento o dula: character 
3: anumang simbolo na ginamit 
bilang isang titik, numero, at iba pa, 
at kumakatawan ng impormasyon : 
character 4 : sa madyong, isa sa 
mga set ng mga pitsa : character, 
kar. 


ka a r6k a te a ri*sas a y6n png Lit [Esp 

caracterizacion] 1 : sa dula o pelikula, 
pamamaraan ng pagtatanghal ng 
aktor o aktres sa isang karakter : 
characterization 2 : malikhaing re- 
presentasyon sa mga tauhan ng 
isang akda : characterization. 




karakuhan 


karate 


ka*r£*ku a h£n png [ Iva ] : pinakama- 
laking bangka at nakapaglululan ng 
hanggang walong katao. 

ka*ra*ku*h<in png [Iva] : katawan. 

k^-ra-kul png [ IngRus ] 1: Zoo isang 
uri ng tupa sa Asia na may maitim at 
kulot na balahibo kung bata pa 2 : 
katad mula sa tupang ito. 

ka-ra-li png [ST] : torao; liiok - pud 

mag-ka-radi, ka*ra*IHn. 

ka-r6*li*ta*&n png [ka +dalita+ari] : 
labis na kahirapan. 

ka*ra*ld png [Iba]. i kalo. 
ka-ra-lorig png Ana [Iba] : leeg. 
ka-r^m png Zoo [Iva] : daga. 

ka*ra*man*sMi pngBot [Iba] : kamat- 

sile. 

ka*r£*may png f ka+ damay] : pakiki- 
bahagi sa pagdurusa, kalungkutan, 
o pagdadalamhati ng ibang tao. 

ka*r£*may pnr [ka+damay] : kasang- 
kot sa aksidente o kapinsalaan. 

4 

Ka*r6nvba l pdd [Esp caramba] : sali- 
tang ginagamit sa pagpapahayag ng 
inis o galit. 

ka-rSm-ba png [Ilk] : kalamba. 

ka*ram*b6*la png [Esp caratnbola ] t: 
Bot balimbing 2: sa bilyar a pagtama 
ng bato sa dalawang bola b laro ng 
dalawa o apat na manlalaro, binubuo 
ng labing-apat na ikot o round 3: 
pagbangga ng isang sasakvan sa da¬ 
lawa o mahigit pang sasakyan. 

ka-ranvd3*man png [ka+damdam+an] 

1: sakft 2: pagkakasakit o pagkaka- 
ratay. 

k^Ta*m6l png [Ingcaramel] 1: asukal 
na ininit hanggang magkulay kape, 
ginagamit na pampalasa at pangku- 
lay sa alak : caramel 2: karamelo 3: 
kulay ng kending ito : caramel. 

ka # ra*m6*lo png [Esp caramelo] : ken¬ 
ding kulay kape at gawa sa asukal, 
krema, harabeng mais, at karaniwang 
hugis kuwadradong maliliit var kar- 
melo : asukarilyo, caramel 2 , kArameiA 

ka*ra*mf*han png [ka+dami+hari] 1: 

pagiging marartli 2 : ang nakararami; 
rnayorya. 

ka-ram-pa-tan png [ka+dapat+an] 1: 

anumang bagay na nauukol 2: ka- 
hustuhan; agpang; sadyang kasukat 
3: takda o katakdaang kinikilala ng 
batas o sinusunod ng kaugalian 4 : 
[Kap Tag] karapatan; kawastuhan; 
kainaman : equitable. 

ka*ram*pot pnr [ka+dampot] : napa- 
kaliit na bilang o piraso Cf karakot, 

KATITING. 


426 


Wa'ra-tr\u-k6TX\ pngBot[Ilk] : bayabas 
na manibalang. 

kaTa*mu-k6m pnr [Ilk] : matigas o 
malutong. 

ka*ra*mu-tan pnr [ka+damot+an] 1: 
kasakiman 2: pagkakuripot. 

ka-ra-na-s^n png [ka+danas+an] 1: 
obserbasyon o praktikal na kabatiran 
sa mga pangyayari : eksperyensiyA, 
experience, kasinatian, pAdas 1 2: ka- 
sanayan o kaalamam eksperyensiya, 
experience, kasinatian, pAdas 1 . 

ka # ran*da pngBot [Ing] : palumpong 
o maliit na punongkahoy ( Clarissa 
carandas ), may pud o pink na bulak- 
lak, at mamula-mulang itim ang bu- 
nga : tinik ni Kristo. 

ka*rang png [Kap Tag] 1: habong na 
gawa sa pawid Cf takip, tolda : sa- 
lenggi 2: bubong ng bangka na yari 
sa nipa o sawali 3: pang-ibabaw na 
takip ng tsinelas o bakya na yari sf • 
kambas o balat 4: karosa 2 . . _ 

ka-r^ng png 1: pagpadyak, karaniwan 
kapag naglalaro C/takad, tarAng 2: 
Heo tangrib. 

ka-rang png [Bon] 1: unang yugto sa 
seremonya ng kasal 2: Lit tula. 


ka*ra«nga*lan png[Kap Tagka+dangal+ 
an] 1: mataas na pagkilala; magan- 
dang reputasyon : dAyaw 1 , honor, 
kaugdong, onor, puri 2: paggalang 
3: tagumpay. 

ka-ra*ng£’lang-bang*git png [ka+ 

dangal+an+na-banggit] 1: pagtatangi 
2: dagdag na gawad bukod sa mga 
binigyan ng pangunahing gantimpa- 
la o puwesto honorable mention. 

ka-r^'ngan png [Mrw ] : taya. 

ka*r£ng-an png : kasama sa pagkaka- 
bilanggo, pagkaalipin, o pagkabihag. 

ka*rang-keH png [ka+dangkal\ : isang 
dangkal. 

ka-r£ng-kang pngBot [Bik Tag] : If- 
malima. 

ka*ra*ni*wan pnr [Kap TagkaTdaniwr 
an] 1 : ordinaryo; komun (^average : 
kadAwyan, palasAk 1 , quotidian 2: ki- 
naugalian; kinagawian 3: uso Cf moda, 
estilo : pamilyAr. 

ka-ran-ti-way pnr [Ilk] 1: mahaha- 
bang bind 2: mahahabang tangkay 
o uhay 3: mahagway. 

ka*r£rvtSO png Kol [ka + Esp rancho] 

1: kasama sa selda sa bilangguan o 
ibang katulad pangkat: tso 2: kabar- 
kada. 

ka-ra-6*ke png Mus [Jap ] 1: isang 
anyo ng libangan sa pamamagitan 


ng pagsabay ng isang soloista sa 
kantang popular na nairekord na sa 
teyp 2: de-koryenteng makina na 
ginagamit sa naturang libangan. 

k£*ra o krus png [Esp earn y cruz ] : 
kara-krus. 

9 • • 

k3*ra-6 # o png Zoo [Mrw] : kala. 

. • • * » 

ka*ra*pa*t&n png [Kap Tagka+dapat+ 
an] 1: anumang dapat tamasahin 
ng isang tao o samahan 2: anumang 
makatwiran Cf katajrungan : katu- 
ngod, pribilehiyo, right 2 . 

ka*ra'pa*tang-a*ri png [karapatan+ 
ng-ari] : copyright. 

ka-ra-pa-tSng si-bil png Pol [karapa- 
tan+ na sibil] : mga demokratikong 
karapatan at kalayaan ng mamama- 
yan : civtl rights. 

ka*r^*pat-d4’pat pnr [ka+dapat~dapat] 

1: may moral na kahalagahan; nau¬ 
ukol bigyan ng respeto, papuri, o 
merito CJangkop, tapAt : takos, tam- 
pAt, worthy 2: may pribilehiyo upang 
makilala, bigyang parangal, at iba 
pa : takos, tampAt, worthy. 

k^-ra-p6t’SO png [Esp carapacho] : ca¬ 
rapace. 

ka-ra-rag png [Ilk] : hiling; dasal. 

ka-r3-rat-n£n png [ka+da+dating+ari] 
1: ang magiging resulta o bunga; 
kahihinatnan 2: kapanahunan ng 
dating ng regia. 

ka-ra-r6t png [Ilk] 1: kalo 2: Mit 

ibong naririnig bunga ng imahinas- 

yon kung may karamdaman ang isang 
. tao. 

k£-ras png [Seb] : pakla. 

ka-r^s png [HU] : suyod 2 . 

k6*ra*sa*6n png Zoo [Ilk] : ulupong. 

ka*ra*s&’kas png [Ilk] : kaluskos. 

ka-ra-so-ko png Bot [Iba] : lunas. 

k^*rat png [Ing carat] 1: kilates 1 2: 
varyant ng carat 3: [Seb] askad. 

ka*r£t png Kol [Kap Tag] : sexual na 
pakikipagtalik Cf hindot : corTUS, 
IV'OT 2 , fuck, kado, kantod 2 , kantot, 

SEKSO 2 , SEX. 

ka # r£ ?taw png f Ilk] : pisi na hinahatak 
ng mangingisda pagkaraang maihagis 
ang lambat sa tubig. 

ka*ra*t^y png [Ilk] 1: basket na pi- 
nagsisidlan ng pagkain at isinasabit 
para ilayo sa daga at kulisap 2: bas¬ 
ket na masinsin ang pagkakalala at 
isinaslkbat upang madala ang mga 
damit habang naglalakbay. 

ka*r£-te png Isp [Jap] 1: anyo ng 
martial art na kamay at paa lamang 







karatig 


427 


kardholder 


ang ginagarait bilang sandata 2 : 
isports na ginagamitan nito - pnd 

mag-ka-r4-te, ku*ma'r£*te, ka-ra- 
tMiin. 

0 

ka*rd'tig pnr [ka+datig] : kalapit; ka- 
balantay; kahangga. 

ka-ra-ti-kft png [Ilk] : tunog na likha 
ng barya, holen, abaloryong butil, 
at katulad. 

ka*ra*tis*ta png [Jap karate atEsp ista]: 
tao na dalubhasa sa karate. 

ka*ra-td pnr Bot : uri ng palay na 
inaani sa loob ng tatlong buwan. 

ka-ra-tsu-tsi png Bot [Seb] : kalatsutsi. 

ka-ra-tu-kok png [Ilk] : awit ng kala- 

pati Cf KURUKUTOK. 

ka*r£‘tU'l& png [Esp cardtula ] 1 : pi- 

raso ng kahoy o anumang katulad 

na sinusulatan ng impormasyong 

pangmadla at isinasabit para mabasa 

ng lahat Cf paskjl : signboard 2: eti- 
keta. 

0 

K6-raw png : isa sa mga wika ng mga 
Ibaloy. 

k6 a raw png 1: paggiri ng tandang sa 
inahin C/kabzo 2: [Bik\ biro 1 . 

ka-r6w png 1: Zoo [ Ilk] kuliglig 1 2: 
f Bik] aksaya. 

Ka*ra*w6-gan png: isa sa mga pang- 
kating etniko ng mga Apayaw. 

k6-ra-wa-lan png [ ka+dawal+an] : 
pagkaaba; pagkahamak. 

ka-r^y png 1: maliit na sisidlan na 
gawa sa balat at pinaglalagyan ng 
mga kasangkapan ng platero 2 : 

sama-/mdmag-ka-r£y, ka-ra-yin, 
i-ka-r3y. 

ka*ra*y& png [ka+daya] : haraya. 

ka*ra*y6*an png [ka+daya+ari] 1: daya; 
linlang Cf libang 2: fallacy. 

ka*ra*ya*gdn png Ark [ ka+dayag+an] 

1 : patsada 2 : pang-ibabaw na aspekto. 

ka* ra*ya* tt\& png [ka+dayama] : mata- 
lik o matapat na kaibigan. 

ka-ra-ydn png [Ilk] : ilog. 

ka-ra*ya*pan png [Ilk] : langkay ng 
mga manok. 

s 

ka*rd # yo png [Ilk] : paghahangad, 
pananabik, o pagnanasa. 

ka-r^-yom png 1: piraso ng pino, 
mahaba, at manipis na metal, may 
tulis sa isang dulo at may maliit na 
butas sa kabila na sinusuutan ng 
sinulid, at ginagamit sa pananahi Cf 
aguha, aguhon : dAgom 2: anumang 1 
may katulad na anyo, tulad ng gina¬ 
gamit sa pagtistis, o ang magneti- 
kong panturo sa kompas, at iba pa. 


k^r-barn png [Ing car bam] : takdang 
oras ng paggarahe ng taxi at ibang 
sasakyang paupahan. 

karbaw png Zoo [HU] i kalabaw. 

kanbfn png Mil [Ing carbine] : riple 
na magaan, mahaba, at karaniwang 
ginagamit ng mga sundalo : carbine, 
karabina. 

• . 

kar-b6*li‘k6 pnr Kem [Esp carbolico] 
carbolic. 

karbdn png [Esp carbon] 1: uling 2: 
carbon paper 3: Kem carbon 4: bara 
na may uling para sa bombilya 5 : 
brotsang may uling na ginagamit 

u P an g gawing elektrisidad ang anu¬ 
mang enerhiya. 

karb6n pnr: maitim, tulad ng usok. 

k£r-bo*n£'da png [Esp carbonado] : 
carbonade. 

k^r'bo*nd’do pnr Kem [Esp carbonado] : 
may carbonate .' carbonated. 

k&vbo*t\& m to png Kem [Esp carbonato] : 
carbonate. 

k£r'bo*n6*ro png [Esp carbonero] 1: 

gumagawa o nagtitinda ng uling; 

minero ng karbon 2 : minahan ng 
uling. 

kar*b6*ni - k6 pnr Kem [Esp carbonico] : 
naglalaman ng karbon: carbonic. 

kar-bo'ni-pg’ro pnr Kem [Esp carboni- 
fero] 1: lumilikha ng karbon : carbo¬ 
niferous 2 : tumutukoy sa panahong 
laganap ang mga halaman, tangrib, 
at batong apog, na sa paglipas ng 
panahon, nabaon sa ilalim ng lupa, 
at naging karbon: carboniferous. 




kar-bO'ni'Sci'do pnr Kem [Esp carboni- 
zado] 1: naging karbon sa pamama- 
gitan ng init: carbonized 2 : ginawang 
karbon : carbonized. 

kar bo*ni*sas*y6n png Kem [Esp car- 
bonizacion] : kalagayan ng pagiging 
karbOnisado : carbonization. 

karbo'ni'ta png [Esp carbonita] : car¬ 
bonate. 

kar*bo*n6*so pnr Kem [Esp carbonoso] 

1: binubuo o naglalaman ng karbon 
o uling : carbonaceous 2 : hinggil o 
tulad ng karbon o uling: carbona¬ 
ceous. 

karbo-ruirdo png [Esp carborundo] : 
isang compound na binubuo ng car¬ 
bon at silicon, ginagamit bilang 

panggasgas o pangkaskas : carbo¬ 
rundum. 

kar-bung a ko png [Esp carbunco] 1: 
uri ng mahalagang bato na kulay 
matingkad na pula : carbuncle, kar- 


bungkulo 2: Med malalang pagna- 
naknak ng balat: carbuncle. 

kar*bung-ku-l6 png [Esp carbunculo] : 
karbungko 1 . 

karbu-ra*d6r png Mek [Esp carbura- 
dor] : aparatong sumusunog sa gaso- 
lina para umandar ang makina at 
iba pang katulad nito : carburator. 

kar-bu-ro png: varyant ng kalburo. 

kard png [Ing card] 1: piraso ng papel 
na may disenyo, sinusulatan ng men- 
sahe, at ipinamimigay tuwing may 
espesyal na okasyon Cf postcard : card 
2 : matigas na piraso ng papel na 
dinisenyo upang garni tin sa laro Cf 
baraha, teks : card 3 : anumang pa¬ 
pel na matigas na tinatalaan ng im- 
pormasyon, tulad ng calling card Cf 
kardbord : card 4: piraso ng plastik 
na maliit at parihaba, may personal 
na datos na nakatala, at karaniwang 
pinadadaan sa isang makina para 
makakuha ng salapi o kredit: card 
5: talaan ng grado ng estudyante, 
karaniwan sa elementarya at hay-iskul 

Cf KLASKARD. 

kardd'ba png Bot [Seb] : saba. f 

kar-d^-mo-md png Bot [Esp cardamo- 
mo] 1: aromatikong halaman ( Elet- 
taria cardamomum) na matatagpuan 
sa timog silangang Asia : cardamom 
2 : mga buto nito na hugis kapsula, 
ginagamit bilang rekado o pampa- 
lasa : cardamom. 

kdrd'bord png [Ing cardboard] : piraso 
ng malapad at matigas na papel, gi¬ 
nagamit sa pagsulat o pagguhit: card¬ 
board, KARTON 2 . 

kar-de-li'na png Zoo [Esp cardelina] : 
ibon ( Carduelis carduelis) na pula’t. 
dilaw ang kulay ng pakpak at mukha. 

kar-de-ndl png [Esp cardenal] 1: obis- 
po na may titulong “Prinsipe ng 
Simbahang Katoliko Romano” var 
kardinal : cardinal 2 : sa malaking 
titik, bahagi ng titulo, hal Kardenal 
Reyes var kardinal : Cardinal 3: Zoo 
uri ng ibon ( Richmondena cardinalis) 
na pula ang plumahe 4: matingkad 
na kulay pula var kardinal: eskarlata 
5: Bot halamang ornamental na gu- 
magapang at may malalaking bulak- 
lak na kulay pula, 

kar # de*na*ld'to png [Esp cardenalato] : 
pagkakardenal : cardinalate. 

kar-de*nil'yo png Kem [Esp cardmiUo] : 

verdigris. 

kard'hdl-der png [Ing cardholder] : 
cardholder. 



kardinal 


428 


karilyo 


kar*di*n6l pnr [ Esp cardinal ] 1 : pangu- 
nahin; pundamental : cardinal 2: 
tumutukoy sa mga numero 1, 2, 3, 
at mga kasunod na bilang na kakai- 
ba sa mga ordenal na pamilang : 
cardinal 4: tumutukoy sa mga di- 
reksiyong hilaga, timog, kanluran at 
silangan: cardinal 5: tumutukoy sa 
direksiyon nghangin, hanging hila¬ 
ga o balas kung sa hilaga; timugan 
kung sa timog; habagat kung sa 
kanluran; balaklaot kung sa hila- 
gang kanluran; at amihan kung sa 
hilagang silangan. 

k£r*dis pngBot [Iba lik] : kadyos. 


long Cf anggarilyas, karetilya, parA- 

GOS : PATUKL 

ka*re*t6*he png [Esp carretaje] 1 : upa 
sa karra: cartage 2: pangangalakal 


4: pag-iingat; pag-aalaga 5: panana- 
gutan. 

kar*g6*so pnr [Esp cargoso ] : mabigat 
na dalahin. 


o pagpapaupa ng kariton; panga- kar*h£t png [HU Seb ] : askad 


png Med 


carditis 


i w ^ - 

kar*di*ya*k6 pnr Med [Esp cardtaco ] : 
cardiac. 

kar*di*yal*hf*ya png Med [Esp cardial- 
gia ] : heartburn : cardialgia. 

kar*di*y6*gra*p6 pig Med [Esp cardio- 

grapo] : cardiograph. 

kar*di*yo-lo-hhya png Med [Esp cardio- 
logia ] : cardiology. 

kard ki-ta-log png [Ing] : card ca¬ 
talog. 

kar*do*na pnf [Esp cardona] : matalino; 
matalas; maalam. 

kar*di*yog*ra*pi*ya png Med [Esp car - 

diografia ] : cardiography. 
ka*re*e*n£n png [Pan\ : kapayapaan. 

ka*r6-ka*r6 png : varyant ng kari- 

kari. 

ka*r£*la pnh [Kap] : kanila 1 . 

ka*rem*k6m png [ Ilk ] : ngalitngit. 

ka*r6*o png [Esp careo ] : panimulang 
pagpukaw o pagpapasigla ng dala- 
wang manok bago maglaban sa 
pamamagitan ng tukaan ng ulo o 
palong var karyot. 

ka • re* ra png [Esp carrera ] 1: pagtakbo 
ng nag-uunahang mga kabayo: lum- 
bA, race 1 2: pagtakbo ng nag-uuna- 
hang mga atleta o hayop : race 1 , 

rumbA ~/mdmag*ka*r6*ra, ku*ma* 
r6*ra, i*pang*ka*r6*ra 3: career. 

ka*re*rfs*ta png [Esp carrera + ista ] 1: 
tao na madalas pumusta o makiba- 
hagi sa karera ng kabayo; manganga- 
rera 2: propesyonal 3: Kol tao na 
mataas ang ambisyon. 

kchret png [Ing caret ] : tanda o marka 
( A ) na ginagamit sa nakasulat o na- 
kalimbag na teksto at nangangahu- 

lugang mayroong dapat isingit: caret. 

• % * 

ka*r6*ta png [Esp carreta ] : sasakyang 
panghakot na hinihila at walang gu- 


ngareta. 

ka*r6*te png [Esp carrete] 1: sa pana- 
nahi o paglalala, ang ikiran, pulu- 
nan, o bobina ng sinulid 2: ikfran 
ng kawad ng koryente. 

ka*re*t6*la png [Esp carretela ] : kar- 
waheng may apat na gulong, hila ng 
isa o dalawang kabayo, at maaaring 
magsakay ng apat o mahigit na pasa- 
hero var karitela Cf kalesin, karomata. 

ka*re*t6*ra png [Esp carretera] : kalye; 
kalsada. 

ka*re*til*ya png [Esp carretilla ] 1: 
maliit na kareta; kari-karitunan 2; 
kasangkapang pambuhat ng mabi- 
bigat na bagay, may isang gulong, at 
dalawang hawakan : anggarilyas, wheel 

BARROW. 

ka*ret*k6t png [Ilk] : kulubot. 

kar*gd png [Esp carga] 1: anumang 
dalahin o bagahe; lulan: kargada 2 , 
load 2: Mil bala ng baril o kanyon: 
charge, kargada 2 , load 3: koryente 
o lakas ng baterya : charge, load 4: 
interes o patubo sa pautang 5: 
adwana o buwis na ipinapataw 6 : 
multa; rekargo 7: ang panig ng pan¬ 
talon sa ari ng lalaki : kargada 2 8 : 
pagpapahinto sa sasakyan sa tabi ng 
kalye 9: dala o bigat sa balikat Cf 
pasAn : load -/mdmag*kar*g6, ku* 
mar-gd, kar*ga*h6n, i*kar*ga, mag* 
pa*kar*g^i. 

kar-ga*da png [Esp cargada ] 1: suplay 
2: karga 1 ’ 2 7 3: abalabal. 

kar*g6*do pnr [Esp cargado] 1: puno 
ang karga, karaniwang tumutukoy 
sa baril, kanyon, trak, at katulad 2: 
Kol lasing. 

kar-ga*d6r png [Esp cargador] 1: ta- 
gapagkarga o portero : pahinante, 
estibador, stevedore 2: Ark posteng 
umaagapay sa pintuan o birrfana. 

kar*ga*li*ngon png [Seb] 1: sarili 2: 

partikular. 

kar*ga*m6n*to png [Esp cargamento] : 
kargo 1 . 

k^r-go png [Esp cargo ] 1: dala-dalahan 
o lulan mula sa isang pook patungo 
sa ibang pook, karaniwang sakay ng 
bapor, tren, eroplano, at katulad : 
cargo, kargamento 2: katungkulan; 
puwesto Cf opisyo, trabAho 3: tung- 

kulin; obligasyon; responsabilidad 


k6*ri png [Ing curry ] : curry. 

ka*ri png 1: iba’t ibang pagkaing Fili¬ 
pino na niluiuto sa bahay o tindahan 
upang ipagbili sa alinmang pook na 
matao - pnd mag*ka*ri, ku*ma*r«, 
i*ka*ri 2: mga ulam o lutong pag- 
kain na maaaring mabili sa karihan 
o karinderiya 3: [Bik HU Ilk Pan Tag 
War] pinaikling kari-kari 4: [Ilk] 

pangako. 

% 

ka*ri pnh [Seb] : ito. 

ka-ri-bal png [Tag ka + Esp rival] : 
kaagaw. 

ka*ri*bdng*sa png Mit [Mrw] : mga 
espiritung nakatira sa ikalawang 
suson ng mundo. 

ka*ri*bu png Zoo [Esp caribu] : caribou. 

ka*ri*bu*suk png Bot [Ilk] : baging 
(Flechum pyramidatum) na g^imaga- 
pang pataas. 

ka*ri*dad png [Esp caridad] 1: ka- 
wanggawa 2: limos 3: institusyon o 
kapisanan na itinatag para sa mga 
nangangailangan: charity 2 . 

ka*ng png : yugyog ng katawan ha- 
bang nakasakay sa kabayo 6 /yagyag. 

ka*ri*gom6n png [War] : kasulatan. 

ka*ri*han png [kari+han] : maliit na 
tindahan ng mga lutong pagkain : 
karin!)eryA. 

ka*ri*kcin png [Pan] : parang 1 . 

ka*ri-ka*ri png [Bik Hil Pan War Tag] 

: putaheng kame ng baka, baboy, o 
katulad, sinangkapan ng iba’t ibang 
gulay, dinikdik na mani, at binusang 
bigas var kare-kare. 

ka*ri*ka*tu*ra png [Esp caricatura] 1: 
dibuhong satiriko na may pagtatang- 
hal ng eksaheradong katangian ng 
isang tao Cf cartoon : caricature 2: 
katawa-tawang paggaya o paglalara- 
wan ng isang tao Cf komiko : carica¬ 
ture. 

ka*rik*tan png [Kap Tag ka+dikit+an] : 
alindog. 

ka*ril png [Esp carril] 1: bako sa daan 
dulot ng pagdaan ng sasakyan 2: 
riles. 

ka-ri*la-g&n png [ka+dilag+an] : ka- 
riktan. 

ka*ril*yo png fro [Esp carrillo] : pag- 
papagalaw ng mga anino ng mga 
pira-pirasong kartong hugis tao sa 







kariiyon 


429 


ka roman 


likod ng isang kumot na puti na may 
ilaw : AUALA, gagalo, kikimut, titire. • 

ka*ril*y6n png Mus [Esp carillon ] : 
pangkat ng mga kampana sa isang 
tore na nalilikhaan ng musika var 
kariyong, karyong : chime 3 . 

ka*ri*m6-ri*m6*rim pnr [ka+dima+di- 
marim] : kasuklam-suklam; nakapan- 
didiri. 

ka*rim*ba*r£ pnr [Ilk] : manibalang. 

ka*rirrH6n png [ka+dilim+an] 1: ma- 
kapal na dilim: sipnget 2 : kalabuan 
o kalagayang hindi agad makita, 
makilala, o maintindihan 3: Kol ka- 
mangmangan. 

ka •rin pnb [ Kap ] : doon. 

ka •rin*bub*w6 pngBot [Ilk] : parinlas. 

ka # rin'der*y6 png : karihan. 

ka*ri*ng&*lan png [ka+dingal+an] 1: 
dingal 2: kakintaban o kakinangan 
ng kulay; tingkad 3: rangya. 

ka*ri*ng&t-di*ng&t pnb [ka+dingat- 
dingat] : biglaan at walang pasabi; 
hindi namalayan. 

% 

ka*rm*yo png [Esp carino] : lambing; 
paggiliw; pagliyag : ugay - pnd ka* 

rfn*yu*hfn, ku*ma*rfn*yo, ma*nga* 
rin*yo. 

ka*rin # y6*sa pnr [Esp carinosa ] : ma* 
lambing; magiliw, ka*rin*y6*sokung 
lalaki : carinosa. 

k6*ri*ring*g6n png [ ka+dinig+an ] : 
anumang bagay na hindi naging ma- 
linaw o maii ang pagkakarinig Cf 

IJLINIG. 

% 

ka*ris png Med [Ing caries] : caries. 

ka*ri*saw png [War] 1: pagbuhay o' 
pagbibigay buhay; kasiglahan 2 : pag- 
mamadali o pag-aapura. 

k6*ris-kd*ris png Zoo : haol-haol. 

ka*ris*kis pngBot [Ilk] : ipil-ipil. 

ka*ris*ma png [Esp carisma] 1: sa teo- 
lohiya, biyaya o kapangyarihang ka- 
loob ng Diyos : charisma 2: kakaibang 
kapangyarihang e^piritwal o kata- 
ngian ng isang indibidwal na nakaa- 
akit sa maraming tacr: charisma 3: 
espesyal at kakaibang katangian ng 
isang indibidwal sa pamumuno at 
karapat-dapat na bigyang pitagan : 
charisma. 

ka*ris*s£*bong png[Ilk] : kauusbong 
na bunga na may nakakabit pang 
corolla. 

ka*ris e ya png [Esp caricia ] : lambing; 
karinyo Cf hagpos, hapi.os, himas. 

k6*rit png 1: lingkaw 2: [Kap Pan 
Tag ] kasangkapang panggamas o 


pamputol ng damo, may kurbadong 
talim, at may puluhang kahoy Cf 

KALAWIT : GAR.4B, KAGOT, LAWIT 2 , SANG* 

got, scythe -pnd mag*k^*rit 9 ka*rf° 
tin, ma*ng6*rft 3: talim na may 
lampas-ulong puluhan, ginagamit 
na pansungkit sa bungangkahoy 4: 
gasgas o mababaw na hiwa sa balat 
o anumang rabaw Cf gAlos 5: [Pan 
Tag] proseso ng pagkuha sa katas ng 
nipa upang gawing alak o suka. 

ka*ri*ta*tf*bo pnr [Esp caritativo] : 
mapagkawanggawa; nagpapakita ng 
karidad : charitable. 

ka*ri*t6*la png s varyant ng karetela. 

ka*ri*t6n png [Esp carreton ] : sasakyang 
panghakot, may gulong, hinihila ng 
kalabaw o baka kung malaki, itinu- 
tulak ng tao kung maliit Cf karetela, 
karo - pnd mag*ka*ri*t6n, i*ka*ri* 
t6n, ka*ri*tu*nm. 

ka*ri*to*n6*ro png [Esp carretonero] 1: 
tagagawa ng kariton 2 : tagatulak ng 
kariton. 

ka*ri*wa*r£*an png [ka+diwara+ari] 

1: labis na pag-uukol ng pansin sa 
mga detalye na nagdudulot ng pag- 
kabalam ng isang gawain Cf bagal, 
gigi, kupad 2: kasamaang palad; ka- 
pahamakan. 

ka*ri*wa*s6*an png [ka+diwasa+ari] : 
kasaganaan; yaman Cf alwAn, gin- 
hAwa. 

karkarm^ png Mit [Ilk] : ikalawang 
kaluluwa na umaalis sa katawan ka- 
pag natatakot ang tao o nananakaw 
kapag napunta sa malayong pook. 

kar* Icing png Mus : uri ng tambol. 

kdr ma png [Sari] 1: sa Hinduismo at 
Budismo, doktrinang naniniwala na 
ang kabuuang kilos ng isang tao sa 
nakalipas na panahon ang kumo- 
kontrol sa kaniyang pag-iral sa hina- 
harap 2: matter na nag-uugnay sa 
kaluluwa bunga ng masasamang 
pangyayari 3: kapalaran; kinabu- 
kasan. 

karmdy png Bot [Ilk Tag] : punong- 
kahoy ( Cicca acida) na may pulang 
maliliit na bulaklak at may bungang 
tila kamyas : bangkiung, ibA, kagindi, 

LAYOAN. 

K6r*me*lf*ta pnr [Esp Carmelita ] : Car¬ 
melite. 

karmhna pnr [Esp carmina] : carmine. 
k6r*mi*na*ti*bo pnr Med [Esp carmi- 

nativo] : carminative. 

kar*na*b£l png [Esp camaval] : pook 
libangan na may mga sasakyang 
ruweda, roller coaster, at iba pa na 


may kasamang mga pagtatanghal at 
palaro: carnival. 

kar*n&l pnr [Esp carnal] 1 : kadugo 
2: hindi espiritwal; makamundo 3: 
tumutukoy sa panahon na maaaring 
kumain ng kame makalipas ang Ma¬ 
hal na Araw at matapos ang pag- 
aayuno. 


k£r*nap png : carnap. 

kar*n6 png [Esp came] : ang substance 
o tissue ng mga hayop na kinakain, 
karaniwang hindi nabibilang ang 
mga isda at kung minsan ang mga 
manok : flesh 2 , lamAn 2 , lasAg, meat. 


kar*n6-a*s6*do png: paraan ng pag- 
luluto ng kame sa toyo, kalamansi, 
asin, at sibuyas, karaniwang may 
salsa na gawa sa pinagbabarang mga 
sangkap. 

kar*n£ng-b£*boy png [kame+ng-haboy ]: 
kame ng baboy na ginagawang pag- 
kain : pork. 


kar*n6ng-b6*ka png [kame+ng-baka ]: 
kame ng baka na ginagawang pag- 
kain : beef. 


karndng-tu-pa png [kame+ng-tupa] : 
karne ng tupa na ginagawang pag- 
kain : karnero 2 , mutton. 

kar*n£ng-u*s6 png [karne+ng-usa] ; 
kame ng usa na ginagawang pagkain: 

VENISON, 

t 

kar*n6 n6rte png [Esp came + norte] : 
kameng baka na binudburan o inim- 
bak sa asin o tasik : corned beef, 

kar*n6*ro png Zoo [Esp carnero] 1: 
tupa 1 2 : karneng-tupa. 

kar*n6*rong-d£*gat png Zoo [kamero+ 
ng-dagat] : seal 8 . 

kar*nf*bo*r6 png ; pnr [Esp camworo] 
1: hayop na kumakain ng karne : 
carnivore 2: mammal (order Car¬ 
nivora) na kumakain ng karne at 
laman, binubuo ng mga aso, pusa, 
oso, at iba pa: carnivore. 

k&r*ni*s6*ro png [Esp camicero] : mag- 
kakame; matadero: butcher. 

k£*ro png [Esp carro] 1: kotse; auto 
2: karwahe 3: sasakyan sa pagdadala 
ng kabaong sa sementeryo. 

ka*r6*ba png [Ilk] : kapitbahay. 

k£*rol png Mus [Ing carol] : awit sa 
pananapatan, gaya kung Pasko : 
carol. 

ka*r6i png [Pari] : kulog. 

k£*ro*lfng png Mus [Ing caroling] ; 
pananapatan, gaya kung Pasko : ca¬ 
roling. 

k£*ro*m6n pnb [Pan] : kahapon. 


,, 1J!V.!!!I!?IIU!WWWI? ? 






.11. i» mMlIHWHliMIIHl!: 


karomata 


kd-ro-md-ta png [Esp carromata ] : sa- 
sakyang pampasahero na may dala- 
wang gulong, hinihila ng kabayo, at 
may bubong var karumata Cf kare- 

TELA, KALESIN. 

9 

ka-ronrvsi png Rot [Ilk] : uri ng dapo 
(Dendrobium crumenatum ). 

ka*r6n png [ Seb ] : kasalukuyan. 

kaTOS png: kapusukan sa kilos; kawa- 
lang ingat sa tulin o bilis - pnr ma* 

ka-r6s. 

ka-r6s pnr [Ilk] : kalis. 

ka*r6*sa png [Esp carroza] 1: malaking 
karwahe 2 : tuntungang may mga 
gulong na ginagamit para sa pagta- 
tanghal, karaniwan ng mga estatwa 
kung prusisyon o mga reyna kung 
parada : karang 4 3: sasakyang may 
entablado 4: karo ng patay. 

ka - ro*se*ri*ya png [Esp carroceria] : 
talyer o pook na pagawaan, kompo- 
nihan, o bilihan ng mga kalesa at 
ibang sasakyang de-gulong. 

k£*rot png [Ing carrot] : carrot. 

ka a r6t png \ pambiyak ng bunga o 
buto ng areca C/’kalukati. 

ka*r6t pngBot [Ilk] : nami. 

ka a r6 a ti a dd pnr Ana [Esp carotida] : 
carotid. 

ka*r6y pnr: mapagmadali. 

kdrpa png Zoo [Esp carpa] : isdang 
tabang ( Cyprinus carpio) na kulay 
bughaw, pilak, o dilaw ang katawan, 
at karaniwang tumitimbang nang 
1-2 kg. 

karp&l pnr Ana [Esp carpal] : galang- 
galangan. 

kdr-pel png Bot [Ing carpel] : carpel. 

kdrpet png [Ing carpet ] : carpet. 

kar*pd a ta png [Esp carpeta] : port- 
polyo; folder C^kalupi 2 , kartera. 

kar a pin a te a rf a ya png [Esp carpinteria] 
1 : trabaho ng isang karpintero 2 : 
pook gawaan ng karpintero var kar- 
pinterya. 

kdr a pin a t6 a ro png [Esp carpintero] 1: 
manggagawa ng kasangkapan o anu¬ 
mang estruktura na yari sa kahoy : 

ANLOWAGE, CARPENTER 2l Zoo tariktik. 

kdr a pi a y6 png [Ing curfew] : curfew 
var karpyo, karpyu. 

kdrpo png Ana [Esp carpo] : pupul- 
suhan. 

kar a rd*ang png [Ilk] : pugon na hi- 
nukay sa lupa. 

kar'S&'da png : varyant ng kalsada. 

kar*s6l png [Esp carcel] : bilangguan 
var karsfl. 


430 


k£r'se*las‘y6n png: pinaiklinganyo 

ng engkarselasyon. 

k§r-se*l6*ro png [Esp carcelero] : bantay 
o tanod ng bilangguan C/"bastoneros. 

k6rsi*n6 # ma png Med [Esp carcinoma] : 
carcinoma. 

k6rsi*no-ma*t6-so pnr Med [Esp car- 

cinomatoso] : carcinomatous. 

k£r'SO fmg[Ilk] : kubong pahingahan 
sa bukid. 

kar a s6*nes png [Esp calzon+es] : pan¬ 
talon. 

karst png [Ing] : pook na hitik sa ba- 
tong-apog, may mga daluyan at uka 
sa ilalim ng lupa, at nabuo bunga 
ng pagkatunaw ng mga bate. 

kart pnglsp [Ing] : maliit na sasakyang 
pangkarera, may apat na gulong, 
tila tubo ang kaha, nasa likod ang 
makina, at ginagamit sa karting. 

k£r*ta png [Esp carta] 1 : tsarter .2: 
dokumento, hal sertipiko at kred€n- 
siyal 3: tsart 4: sa sugal, ang kaila- 
ngang baraha para manalo 5: mapa; 
krokis. 

kar*t6l png 1: [Esp cartel] papel, tela, 
o anumang bagay na karaniwang 
may dibuho o anumang nakasulat na 
nagpapahayag ng balita o patalastas : 

ISTRIMER, KARTELON, PASKIL; POSTER, 

streamer 2: kredits sa sine 3: Pol [Ing 
cartel] samahan ng mga negosyante 
na naglalayong kontrolin ang kalakalan 
o isang kalakal : cartel. 

k6r*te a l6 a ra png [Esp cartelera] : 
bilbord. 

k6r a te a l6n png [Esp cartelon] : kartel 1 . 

kar # t6 a ra png [Esp cartera] 1: pitaka; 
wallet 2 : sisidlan ng mga sulat at 
mga gamit sa pagsusulat Cf karpeta. 

k6r a te a rf a ya png [Esp carteria] : silid 
sa tanggapan ng koreo na pinag- 
uurian ng mga sulat. 

kar-t6*ro png [Esp cartero] : tagapag- 
hatid ng koreo : mailman, postman. 

kar a t6s a ya a nfs a mo png j^Esp cartesia- 
nismo] : pilosopiya ni Rene Descartes, 
pangunahin sa lahat ang reaksiyon 
nito laban sa eskolastisismo, ang 
paggamit ng radikal na pagdududa 
at pagsisimula sa cogito, at ang pag- 
papahayag sa katiyakan ng matema- 
tika bilang huwaran ng pagsusuring 
metapisiko. 

k6r a tes a y£*no png [Esp cartesiano] : 
tagasunod ng kartesyanismo. 

k£r a tes a yd a no pnr : nahihinggil sa 
mga akda, teorya, at metodo ni Des¬ 
cartes. 


karuba 


k£r*tib png [Ilk] : gunting. 

kartMa-gd png Ana [Esp cartilago] : 
matibay at elasdkong tissue na pang- 
ugnay : cartilage. 

kdr a tMa a hi # n6 a SO pnr Ana [Esp carti- 
laginoso] : binubuo o tulad ng karti- 
lago at pang-ibabang bahagi ng 
sternum : cartilaginous. 

kar-tibya png [Esp cartilla] 1: pani- 
mulang aklat na ginagamit ng mga 
baguhang nag-aaral ng alpabeto sa 
wikang^Kastila : katon 2 : panimu- 
lang aklat para sa kindergarten : 
abesedaryO 3: maikling primer na 
naglalaman ng mga pangkalahatang 
instruksiyon : patuntunan, patakaran. 

kdr-ting png Isp [Ing] : karera ng 
mga kart. 

kar a tO a grd*ma png [Esp cartograma] : 
mapang nagtataglay ng estadistikang 
pangheograpiya. 

kar a tO a grd a pi a kd pnr [Esp cartografica] : 
hinggil sa pagmamapa; minapa. 

kar*to # gra a pi a ya png [Esp cartografia] : 
paggawa ng mapa. 

kar a t6 a gra a p6 png [Esp cartografo] : 
taggagawa ng mapa. 

karto-man-sd-ro png [Esp cartoman- 
cero] : manghuhula sa pamamagitan 
ng baraha. 

karto a man*si a ya png [Esp cartoman- 
cia] : panghuhula sa pamamagitan 
ng baraha. 

kar a t6n png [Esp carton] 1: kahong 
gawa sa matigas na papel at karani¬ 
wang pinaglalagyan ng mga kalakal, 
at katulad 2 : makapal na kardbord. 

Kar a tu a ho png [Esp cartuho] : isang 
ordeng monastiko o ang kasapi nito : 
Carthusian. 

* 

kar a tu a !6r a yo png [Esp cartulario] 1: 
artsibo; sinupan 2 : artsibero; taga- 
sinop. 

kar a tu'h a na png [Esp cartulina] : ma- 
nipis at makinis na karton, may iba’t 
ibang kulay, at ginagamit sa pagsulat 
o pagguhit Cf kardbord : pastebord. 

kdr a tun png [Ing cartoon] : cartoon. 

kar a tu a t8d*ra png Mil [Esp cartuchera ]: 
sisidlan ng pulbura o lalagyan ng 
bala ng riple Cf kartutso. 

kartu'tso png [Esp cartucho] 1: ma¬ 
liit na sisidlang metal ng pulbura at 
bala ng baril C/"kartutsera : kapsula 2 , 
cartridge 2: rolyo ng mga baryang 
magkakapareho ng denominasyon 
at sukat. 

ka*ru png [Tau] : hilo; pagkaantok. 

ka-ru-ba png [Iba] : kapitbahay. 










karubduban 


ka*rub*du*b£n png [ka+dubjiob+an] 
1 : matinding init 2 : ganap na pag- 
kamasigasig. 

ka*rud*k6d png Agr [Ilk] : suyod 2 . 

ka*rug*t6ng png [ka+dugtong] 1: 

pagpapatuloy : continuation 1 2 : 
bahagi ng isang bagay na naputol, 
kinapos, o pansamantalang itinigil 
3: susunod na labas sa de-seryeng 

nobela o programa sa TV o radyo 
var kadugtong. 

ka-ruk*ha a dn png [ ka+dukha+an ] : 
kalagayan ng pagiging dukha. 

ka*ru*kod png [Ilk] : maliit na lambat 
na pangisda sa ilog o dagat. 

ka-ru-lun png [Kap] : kanugnog. 

ka'rurtvhdn png [ka+dumi+han] 1: 
pagkamarumi var karumihan, kadu- 
mihan 2 : pagkasuklam o pandidiri 
sa isang bagay. 

ka*rung*ku # l^ png [Esp caruncula] 1: 
Ana mahimaymay na iamang tumu- 
tubo sa katawan Cf Iambi 2: Bot 
abnormal na laman na tumutubo sa 
balat ng buto ng halaman C/supang. 


431 


lilok na anyo ng babae sa haligi o 
kolum ng gusali: caryatid. 

k^r-yes png Med [Esp Ing caries] : sira 
ng ngipin. 

k4*sa png [Esp casa] 1: bahay: casa 
2: bahay-kalakal; kompanya Cf pAb- 
rikA 3: bahay-sanglaan; ahensiya 4: 
lihim na kanlungari ng prostitusyon 
5: parisukat na laruan ng ahedres 
C/'kuwadrAdo, kuwadro 6 : isang set 
ng baraha 7: [Esp caza] kaseriya; 
pangangaso. 

ka*S& png : sa sugal, pantapat na taya; 
logro Cf pusta. 

ka a S& png : pulseras na may asul at 
luntiang bato. 

ka a s& pnd mag*ka a s4, ku,ma a s£, i- 

ka*sa [Esp caza] 1 : ihanda ang baril 
para paputukin 2: ihanda o humanda 
para sa anurrian. 

ka*s£b png: galaw ng panga ng hayop 
habang kumakain o ngumunguya 
var ngasab Cf ngata : kisam. 

ka*s£*ba png Bot [Ing cassava] : kamo- 
teng-kahoy. 


kasama 


tapak ng paa Cf ratal, kjslot 3: Zoo 
[Bik HU Seb War] alimasag 4: [Ilk] 
patibong na hugis kupula, inilalagay 
sa ilalim ng ilog o batis. 

ka*sal png [Esp c as arse] : seremonya 
o kasunduan ng pag-aasawa Cf KA¬ 
NG AY, KASAMYENTO : WEDDING - pnd 

i a ka a s£l, mag a pa a ka a s£l, i*pa*ka*s3l. 

ka-sal pnr [Esp casarse] : pormal na 
ikinasal Cf kasado. 

ka-sa*la png [ka+sala] : pagbabawal 
sa pamamagitan ng pagsasabi ng 
“Huwag”; pagsaway - pnd mag a ka* 
s6 a la, ka-sa-lchhin. 

ka a sa*lan png [Esp casar+Tag -an] : 
seremonya at pagdiriwang sa pag- 
aasawa. 

% 

ka-sa-la-nan png [Kap Pan Tag ka+ 
sala+nan] : anumang gawa na labag 
sa isang kautusan, batas, at kauga- 
lian ng isang pamayanan, lahi, o 
bansa : kadostan, sin. 

ka-sa a l£y pyigBot [ka+salay] : rasimo. 

ka*s£ a li png [ka+sali] : bahagi ng isang 
gawain. 


ka-rung*su*l^n png [ka+dungsol+an] : 
pook na madalas puntahan ng mga 
tao para sa pagtitipong sosyal o pag- 
nenegosyo (^liwasan, parke, plasa. 

ka a ru a nu*nga r\ png[ka+dunong+an] : 
katipunan o saklaw ng dunong : 
gilakaon, hibaro, sirib, wisdom. 

ka •ru*nu a ngang-b^ a yan^ngLzY: tu- 

mutukoy sa alamat, bugtong, salawi- 
kain, at iba pang anyo ng kaaitubong. 
panitikan na mapaghahanguan ng 

sinaunang paniwala at halagahan. 

% 

ka-ru a ru a kan png [ka+rurok+an] 1: 
taluktok ng bundok o ng isang pook: 
summit 2: Lit pinakamataas na baha¬ 
gi o yugto: climax. 

ka a ru‘Sang png [Tau] : brotse; alpiler. 

ka*ru a w^s png [Ilk] : bintol. 

k6 a ruy ^^mag a k6 a ruy l ku a md a ruy, 
ka*nj*yin [Ilk] : kayurin ang malam- 
bot na laman ng buko. 

kar a w6 a he png [Esp carruaje] 1: sasak- 
yang may apat na gulong, karaniwang 
hinihila ng kabayo Cf coach 2: ang 
katawan ng isang sasakyan : stage¬ 
coach. 

kar*w£s png [Ilk] 1: salaang kawayan, 
ginagamit sa pagkatas ng matamis 
2 : bilog o tatsulok na lambat ng 
isda. 

karya*sa a li pnr [ Tau] : katutubo; na- 
mamana. 

kar-y^-tid png Ark [Esp cariatid] : ni- 


ka-sa-b^ png [Seb] : ingay. 

ka a sa a b£ng png Bot [Ilk] : kayetana. 

ka*Sci-bi png [Kap] : kausap. 

ka*sa a bi-h^n png[Bik Tagka+sabi+han] 
1: anumang salita, parirala, o pangu- 
ngusap na naglalaman ng aral, 
karunungan, o katotohanan : kawi- 
kaAn 2: idyoma. 

ka*sab a l^n png Bot [Mag] : malaba- 
• yabas. 

ka*sab'lok png [Seb] : pananabik. 

ka*sa*b6*tan png [Seb] 1: kasunduan 
2 : kondisyon 2 . 

ka a sab*w^t png [ka+sabwat] 1: tao na 
kasama o may kinalaman sa isang 
masamang gawain : kasapakat 2 : ac¬ 
cessory 2 . 

ka a s6 a do pnr [Esp casado] 1: sa baril, 
nakakasa at handang iputok 2 : sa 
sugal, nakapusta 3: kasal; ikinasal; 
may-asawa. 

ka a sa a d6r png [Esp cazador ] 1: manga- 
ngaso 2 : sa sugal, tagaayos ng pusta 
o laban. 

ka a sa a d6*res png [Esp cazadores] : 
noong panahon ng Espanyol, sun- 
dalo. 

• • 

ka*s£d*pan png [Seb] : kanluran. 

ka a s6d a ya png [HU] : saya. 

ka a S^g png 1: parihabang lambat na 
yari sa sinamay na nakakabit sa mag- 
kakrus na kawayan Cf pukot, salamraw 
2: [Kap Tag] bigat o ingay ng pag- 


ka-sadi-no-wan png: ritwal ng perti- 
lidad sa Catangalan, dating Obando, 
at pinagmulan ng sayaw para mag- 
kaanak kapag pista ng mga patrong 
Santa Clara, San Pascual Baylon, at 
Birhen ng Salambaw. 

ka a s£ a lo png [ka+salo] 1: sinumang 
kasama o kasabay na kumakain sa 
mesa 2 : kahati sa anumang pangya- 
yaring nagaganap sa buhay ng tao. 

ka a sa*lo png [ka+salo] 1: tao na kasa- 
mang sumasalo sa isang bagay 2 : 
katulong sa pandayan. 

ka*sa*lu a ku a yan png [Kap Tagka+sa+ 
lukoy+an] : ang panahon ngayon : 

KARON, NATAN, NOW. 

ka-sa a lu a ng4t pnr [k.a+salungat] 1: 
salungat o katapat na panig kaugnay 
ng isang linya, puwang, o bagay 2 : 
magkaiba ng katangian, direksiyon, 
kalidad, layunin, at iba pa 3: Mat sa 
anggulo, ang nasa magkabilang panig 
ng interseksiyon ng dalawang linya. 

k^ a sam png 1: proyekto; balak; pa- 
kana 2 : lihim na planong isinasagawa 
upang isiwalat sa isang takdang oras; 
sorpresa bilang isang programa o 
pagdiriwang Cf asalto. 

ka-sa-ma png [ka+sama] 1; kasapi o 
kalahok sa isang gawain o tungkulin : 

AGOM, COMPANION, GAYYEM, KAVULUN, 

rartner 1 2 : anumang bagay na kala- 
kip o ibinilang: agom, gayyem, kavulun 
3: kapisan sa isang tirahan : agom, 


kasama 


kasing 


432 



gayyem, kavulun 4: kapanaiig sa isang 
kilusan, samahan, o katulad : agom, 

COMRADE, GAYYEM, KAVULUN. 

ka*sa*md png [ Tag War ka+sawia ] s ta- 
gapagsaka ng lupa o magsasaka ng 
bukid na pag-aari ng iba : tenant. 

ka’Sa'ma'h&n png[kasama+han ]s mga 
kasama. 

ka-sam*ba*h6y png [ka + isang+ bahay ]: 
kasama sa bahay. 

ka*sam-y6n-to png [Esp casamiento] : 
seremonya ng pagkakasal. 

ka*sa*n6'an png Hit [ST] : pook na 
tirahan ng mga demonyo at ng ma- 
sasamang kaluluwang nagdurusa 
dahil sa kasalanan C/impiyerno. 

9 

ka*sang*g6 png [ ka+sangga] Is kasama 
sa isang koponan 2 s Idy kaibigan. 

ka-sang-gu-ni png [ka+sangguni] : tao 
na nagbibigay ng payo : consultant, 

KONSULTANT, KONSULTOR. 

ka*sang a h(d png[ST\ s pinagsamang 
dalawang tingkal ng ginto na mag- 
>kapareho ang kilates. 

ka*sang a k£-pan png [Bik HU Kap 
Mar Seb Tag War ka+sangkap+an ] 1: 
anumang garni t sa mekanikal na ga- 
wain : agAmil, galamtton/ garamtton, 

GARGARET, ILONG-ILONG, IANSONG 1 , PA- 

gaway 2: mga bagay na ginagamit sa 
tahanan, tanggapan, at iba pang es- 
tablisimyento; kagamitan : agamil, 
equipment, garamiton, gargAret, 
lansong 3: anuman o sinumang na- 
gagamit. 


ka*86ng*ka a y6n png [ War ka+sangkay+ 
an] : mga kaibigan o kakilala. 

ka*sang-lay png Bot [Kap] : buboy. 

ka*sang*pu-t6-non png Lit [HU ]: sa- 
lawikain. 

ka*8d*non png [ Seb] : ilahas na hayop. 
ka’sa'pa*k6t png [ka+sapakat] s ka- 
sabwat. 

ka*sa*p) png [Kap Tagka+sapi] s kaanib; 
miyembro. 

ka*sa*pl6*ra png Bot [Ilk] : uri ng 
baging ( Passiflora quadrangularis) na 
ornamental. 

ka*sa*pu*w6*go png [Esp casafuego] 

1: kahon ng posporo 2: posporo. 

k6-8a*ra*r6*an png [Bik] s kapisanan. 

ka*sa*ri*6n png [ ka+sari+an] s kata- 
ngiang pagkakakilanlan kung babae 
o lalaki ang isang tao Cf gender ; sex. 

ka # 8aTlivl6n png [ka+sarili+an] I s 
pagsasarili ng isang bansa o estado : 
independence* independensiya 1 , inde¬ 


pendent, mirdika 2: angking kata- 
ngian; indibidwalidad. 

k^saw png [Ilk] : hanay ng suson- 
susong dahong nipa o damong kugon 
at karaniwang ginagamit na bubong 

sa kubo. 

ka-saw png Ark [ Tau] s reostra. 

k^-say png Med : pagligo ayon sa 

takdang oras lamang. 

ka-sa*y6-han png [ ka+saya+han] s pag- 
diriwang o piging : fanfare 2 ,.feast, 

party. 

k6"say*k£’say png A : Zoo ibon (family 
Alcedinidae) na mahaba ang tuka at 
pulos isda o iba pang lamandagat 
ang kinakain 2: tao o hayop na nag- 
hahatid ng kamalasan Cf buwisit. 

ka*say*8^*yan png [Bik HU Kap Seb 

Tag War ka+saysay+ari] 1: tuloy-tuloy 
at kronolohikong pagtatala ng mga 
pangyayaring may kabuluhan o pam- 
publiko : history, historya, kina— 
hanglan, pateg 2: pag-aaral sa mga- 
pangyayari ng nakalipas na panahon, 
lalo na ang mga kapakanang pantao: 
history, historya., kinahanglan, pateg 
3 : kabuuang pagtitipon sa mga pag- 
unlad na nagdaan, kaugnay sa isang 
partikular na bansa, tao, bagay, at 
iba pa s history, historya, kinahang¬ 
lan, pateg 4: panahong nakalipas; 
matandang panahon : history, his¬ 
torya, kinahanglan, pateg. 

kasbah (kas-ba) png [Ing] 1 s moog 
ng isang siyudad sa hilagang Africa 
2: sa Arabia, ang pook na malapit o 
nasa.paligid ng moog na ito. 


3: [Tau] mapag-angkingpag-ibig 4: 

[ Bon] mabagal na tempo sa kuiintang. 

ka*si pnt 1: nagpapaliwanag sa dahilan 
o naging bunga ng isang bagay o 
gawain: sapagkat 2: [Kap Pan Tag] 
sumusunod sa pangngalan o pang- 
halip, nagpapahayag ng pagdaram- 
dam o pagsisisi sa isang bagay na 
naunang ginawa, hal “Ikaw kasi y 

nagpakita pa.” 

ka*si*bu*lan png [ka+sibol+ari] 1 s ka- 
bataan 2: yugto o panahon ng masid- 
hing pagyabong kung sa halaman, o 

matinding sigla kung sa tao. 

« 

png 


ka*sf‘kas png Zoo [Ilk] : kala. 


kas-bdng png s pagluwang ng ilong, 

karaniwan kapag nagagaht o naka- 

amoy ng mabaho. 

kas’bt png' paghikbi matapos umiyak 

Cf lasbIjNGISb!, 

k8*88*l*na png Kem [Esp casetna] s 
casein. 

ka*86*ra png [Esp casera] 1s may-ari 
ng bahay-paupahan, ka*86*ro kung 
lalaki 2; tao na umuupa ng tirahan 
3; bahay-paupahan - pna mag*ka* 
s6t 8, ma-nga*s6Ta, mag*pa a ka* 

a6*ra. 

ka*86*r(*ya png [Esp cazena] s panga- 
ngaso; panghuhuli ng hayop. 

ka"8e*r6*la png [Esp caseroki] : kasang- 
kapang pangkusina na yari sa alu- 
minyo at pinaglalagyan ng niluluto 

, qJ kALDERO " rA«RTrttOT.F. 


^ -' KT 

kd*8i png [Kap Mag, Tag] 1 : sinta; pi- 

_1_vxnrr.iKirr M 


ka*s(*ke png [Esp cacique] i may-ari ng 
malawak na lupain Cf boss, panginoon, 
poon : cacique. 

ka*si‘kis*mo png [Esp canquisnw] : labis 
na paggamit ng kapangyarihan, pa- 
giging dominante, 

ka*sU png [Pan] : lakas 1 . 

ka-si-la-sa png \ Tau] : magkahalong 
pagmamahal at simpatiya. 

ka-sMi png 1: Zoo [Ilk Tag] ibong 

pantubig (family Phalacrocoracidae) 
na sumisisid, mahaba ang leeg at 
tuka, at maitim ang balahibo 2: Zoo 
[Mrw Seb Tag] palos 3s [Wzr] kati 

4: uri ng saranggola. 
ka-8i*lhna # wfin png [S7] : pagdiriwang 
na bukas sa publiko. 

ka*8il*sfl png: maliit na bagay, kara¬ 
niwang tinapay, na maisusubo agad. 

ka*8il a 8(i pnr : sa maliliit na bagay, 
ang pinakamaliit Cf kapiranggot. 

ka-sll-yas png [Kap Esp casilla+s] : 
kubeta. 


kd-sirn png [Tsi] 
ng baboy. 


bahagi ng laman 



ka a 8fm png : lasang maasim-asim ng 
pagkaing malapit nang mapanis. 

ka’sfm- pnl: varyant ng kasing-, 
para sa mga salitang nagsisimula sa 
bo p y hal kasimbango, kasimpula. 

ka*s(n- pnl : varyant ng kaalng-, para 
sa mga salitang nagsisimula sa d, l, s , 
U at z, hal kasintaba, kasinlakas. 

ka*shna png [&6J: inggit. 

ka-si*na*than png s karanasan, 
kasanayan. 

ka*sln*dft png Bot : bulaklak ng dap- 
dap var kasundit. 

ka-sing png 1 s mahinang kililing nj_ 
kampanilya Cf kalansing 2 s [ Seb 


Cf trumpo 












kasing- 


433 


Kastila 


ka*smg- pnl : pambuo ng pang-uri 
na nangangahulugang katulad, ka- 
paris, at kawangis, hal kasinghusay, 
kasingnipis var kasim-, kasfn-. 

ka*si*ngay png\ : anumang bagay na 
may anggulong 90° o nakalitaw sa 
isang bertikal na rabaw Cf brAket, 
tukod 2: Mek pako na hugis U. 

ka-sing-gay png [Ilk] : kahoy o kawa- 
yang inihahalang sa dalawang bahagi 
ng kinomponeng poste. 

ka a sing*ka*sing png Ana [HU Seb 

War] : puso. 

ka'sf-no png [Ing casino] : gusali o 
siiid sugalan : casino. 

ka a sirvta*han png [ka+sinta+han] : 
tao na itinatangi at minamahal ng 
isang tao bago pa sila magpakasal 

Cf BOYFRIEND, GIRLFRIEND : AMANTE 2 , 
KATIPAN, LOVER 2 . 

ka •si a nu # nga a li a ngan png [ka+sinu- 
ngaling+an] 1: maling pahayag na 
may layuning manlinlang : bakAk, 

BOTIG, BULA, BUTBOT, KABOKEGAN, LAKOK, 
laram, LASTOG 1 , STORY 3 , TILA, ULBOD 

2: pagsasabi ng mga bagay o impor- 
masyong hindi totoo : bakAk, botig, 

BULA, BUTBOT, KABOKEGAN, LAKOK, 
LARAM, LASTOG 1 , STORY 3 , TILA, ULBOD. 

ka a si' a ta png [Esp casita] : maliit na 
bahay Cf dampa, kubo. 

k£ a siw pngMit [Ilk] : damong an ting- 
anting na pinaniniwalaang tagabulag 
at nagbibigay ng kapangyarihang 
makalipad. 

ka-si-ya png Zoo [Mrw War Tag] : - 
isdang dagat ( Sardinella brachysoma)' 
na kulay bughaw at luntian : haol- 
haol. 

k£ a si a y£ pnr [Kap Tagka+siya] 1: husto; 
lapat : kempet 2: sapat var kasya - 

pnd mag a ka a si a y6, ku a m6 a si a y4, 
pag a k£ a si a ya a hin. 

ka a si a y«§ a han png [Bik Tag ka+siya+ 
han] : pakiramdanrna maligaya at 
kontento: sadya, sakal 3 , 

ka-si-ya-han png [ka+siya+han] 1: 
anumang nagdudulot ng tugon sa 
pangangaiiangan : satisfaction 2: 
kaiagayan ng kapunuan o kaluguran : 
satisfaction 3: pagbibigay lugod o 
saya : satisfaction. 

ka a si a yci-si a ya pnr [ka+siya-siya] 1: 
nagdudulot o nagsasanhi ng kasiya- 
han ; satisfactory 2: tumutugon sa 
kahilingan o pangangaiiangan : sa¬ 
tisfactory. 

kas*ka a bel png [Esp cascabel] 1: ma¬ 
liit at bilog na kampanilya : pakasing 
2: ang tunog nito : pakasing. 


kas a k£ a da png [Esp cascada] : pagbag- 
sak ng tubig mula sa ibabaw ng isang 
mababang dalisdis o batuhan : iagas- 
lasan. 

kas a k^ a ho png [Esp cascajo] : tinipak 
at tinilad na adobeng bato Cf eskom- 

BRO, GRABA. 

kas-ka-la*d6r png [Esp cascalador] : 
makina para tanggalan ng balat ang 
mga butil ng palay : kiskisan. 

kas'ka^rfhya png [Esp cascarilla] : 
pinulbos na balat ng itlog. 

kas*ka*r6n png [ Ilk Tag Esp cascaron] 

: galapong na binilog at inilaga sa 
asukal. 

kas'k^s png [Ilk Tag] 1: paggadgad 
o pagkayod sa rabaw sa pamamagitan 
ng matigas na bagay — pnd mag a Kas a 
kls, ku-mas-k^s, kas-ka-sfn, kas a 
ka a 8^n, i*kas a k4s 2: kuskos 3: ma- 
bilis at biglaang pagtalilis o pagsa- 

libad -/>n^ku a mas a k4s. 

• # % 

kas a ka a s6 a ro png [kaskas+ero] : tao 
na lubhang matulin magpatakbo ng 
sasakyan, kas a ka a s6*ra kungbabae. 

kas a k6*ro pngNtk [Esp casquero] : ta- 
gapagpatakbo ng kasko. 

kas-k6*te png [Esp casquete] : uri ng 
helmet. 

kas a kil a ya png [Esp casquilla] : pu- 
westo ng reyna ng pukyutan : busing. 

k£s a ko, kas a k6 png [Esp casco] 1: ma- 
habang sasakyang pang-ilog na may 
silungan sa magkabilang dulo 2: tiyan 
o ibabang bahagi ng sasakyang dagat: 

' HULL. 

kds*la pngBot [HU] : tangan-tangan. 

kas a l£g png \ \ kambas, tela, o plastik 
na ginagawang silungan CfrohDA : 
kalandong 2 : pagaspas ng makapal 
na tela o anuman kapag nahihipan 
ng hangin Cf pagaypAy. 

* 

kasd^ng png: kagaspangan, tulad sa 
tela. 

kas-ld sung*g6 png [Ilk] : salaunggo. 

kas*!6g png 1: hindi pangkaraniwang 
galaw ng bituka 2: kumukulong tunog 
ng bituka C/'hAgok, liyok. 

kas*!6ng png: toka ng sinumang ka- 
tuwang sa pagbabayo ng palay. 

kas*m6d png : paglukot ng ilong at 
bibig dahil sa mabahong amoy Cf 
ngibit, ngiwt. 

kas a mu a r^ png: varyant ng sikmura. 

k£ a so png [Esp caso] 1: Bat usapin sa 
hukuman (^litigasyon : case 2: anu¬ 
mang halimbawa, sitwasyon, o pang- 
yayari : case 3: Gra ang kaukulan, 
hal kaukulang palagyo : case 4: 


pun to; katotohanan 5: halaga; saysay 
6 : hidwaan; hindi pagkakasundo. 

ka*s 6 pnr : naputol ang pagkaka- 
dugtong. 

k£ a son png [Esp cason] : malaking 
bahay. 

kd a song png 1: [Pan Tag] sapat na 
dami ng palay na inilalagay sa lusong 
upang bayuhin hanggang maihiwalay 
ang ipa sa bigas : kasyang 2 : varyant 

ng kaslong. 

ka a so a p£ a ngil png Bot: palumpong 
(Clerodendrum macrostigium ), malapad 
ang dahon, at balahibuhin ang pu- 
ting korola. 

ka a s 6 s*yo png [ka + 505)>o] : kasama o 
kahati sa negosyo. 

kas*p^ png [ Seb] : balakubak. 

kas*sf a 8 ung png Zoo : dorado. 

kas a 86 n png [Iva] : duyan. 

kas a t& png [Esp casta ] 1: uri ng hayop; 
lahi Cf angkan, lahi 3 , lip! 2: hene- 
rasyon; salinlahi 3: pagtatalik^o 
pangangasawa ng hayop - pnd ku* 

mas*td, kas-ta*hm, i-kas*td, ma* 
ngas-t^. 

kds a ta pnr [Esp casta] : birgo; birhen, 
k&S a to kung lalaki. 

kcts*ta a n4t png Mus [Ing castanet] : 
kambal na palukong na piraso ng 
kahoy na pinagpipingki upang lumik- 
ha ng tunog : castanet, kastanyetas. 

kas-t&rvyas png Bot [Esp castana+s] 
1: matigas na punongkahoy ( Cubilia 
blancoi) na laganap sa mga bansang 
kanluranin, may mahusay na kahoy, 
at nakakain ang buto sa loob ng 
bunga Cf kubili : atilang, chestnut 
2 : kulay ng bunga nito. 

kas a tan a y& a tas png Mus [Esp casta- 
neta+s] : kastanet. 

kas a t 6 n a yo/rag-Zo 0 [Esp castano] : ka- 
bayo na kulay kastanyo. 

kas a t6n a yo png, pnr [Esp castano] : 
kulay kastanyas. 

Kas*tel a yd a no png [Esp castella.no] 1: 
wikang Kastila 2: taga-Castilla. 

kas*ti*d^d png [Esp castidad] : chastity. 

kas a ti a g£ a do pnr [Esp castigado] : pi- 
narusahan. 

kas a ti a ga a d6r png [Esp castigador] : 

tagaparusa. 

kas*thgo png [Esp castigo] : parusa - 

ndku a mas a ti a go, kas a tJ a gu a hin, i a 
as a ti a go, ma a ngas a ti a go. 

Kas*ti*l^ png [Esp Castilla] 1: tao o 
wika ng Castilla 2: sa Filipinas, tao 
o wika ng Espanya. 






'HlJIJ'l'l... 



Kastilaloy 


434 


katabaan 


KaS’tMadoy png, pnr Kol : tawag sa 

mcstisong Espanyol. 

/ 

kas-tihy6*ho png [Esp castillejo ] : 
pansamantalang balangkas na tinu- 
tuntungan rig mga manggagawa at 
lalagyan ng mga materyales habang 
ginagawa o inaayos ang isang gusali 

6/AN DAM VO, ENTABIADO, 

kas*tii*ye-ro png [Esp castillero] : tawag 
noon sa gumagawa ng paputok, inula 
sa mga paputok na hugis tore o kas- 
tilyo. 

% 

kaS'tibyo png [Esp casttilo] 1: matibay 
na gusaling tirahan ng mga mahar- 
lika at napaliligiran ng mga pader 
na moog C/‘k\harian : castle 2: Nth 
nakataas na bahagi sa kubyerta ng 
barko 3: paputok na nakakuwadro. 

kas'trna png Kent [ Esp cast in a] : sub- 
stance na ginagamit sa pagdalisay 
ng mga metal. 

ka$ # tf"SO png [Esp castizo ] 1: puro at 
mahusay na lahi 2; sa wika, wastong 
estilo ng pananalita. 

kas’tbyygan png Bot : anumang ha- 
laman na bumubuka ang bulaklak 
tuwing araw at kumukuyom pagsapit 
ng gabi Cf mirasol. 

kas*tor png [Esp castor] 1: Zoo uri ng 
hayop (genus Castor) na mataba ang 
bun tot at mahilig magngatngat 2 : 
Bot tangantangan 3: Am sa malaking 
titik, bituin ng konstelasyong Castor 
at Polux. 

kas*tOTen-yo pnr [Esp castoreiio] : 
gawa sa balat ng beaver. 

k.as*t6*re a 6 png Kem [Esp castoreo] : 

castoreum. 

kas*tra*do pnr [Esp castrado] : kapon. 

kas’tra-dor png [ Esp castrador] : tao 
na inatasan o may tungkuling ma¬ 
tt gap on. 

kas*tras*yon png [Esp castracidn] : 
pagkapon. 

k&S’tro png Geo [Esp castro ] 1: bahagi 
ng lupa na nakaungos sa kanugnog 
na tubigan : tangos 2 : tuktok ng 
bundok, lalo na kung may mga gu- 
hong gusali Cfo ulod. 

kaS'tudi png Bot [Kap Tag] : uri ng 
yerba (. Abelmoschus moschatus) na may 
dilaw na bulaklak : durum. 

ka’Su*bang-a-so png Bot [Ilk] : dili- 
wariw 2 . 

ka-sub-ha png Bot : katsumba. 

ka-su'gbran png Lit : alamat. 

ka-su-ka'SU-an png Ana [ Kap Tag] : 
hugpungan ng mga buto : joint, lu- 

TALUTAHAN, NGAIXJ N G ALU AN, S LSU UP. 


ka a suk’du*lan png [ka+sukdol+an] 1: 
karurukan; climax 2 : yxigto ng pag- 
kasuva sa tinatamasa. 

j 

ka • s u • 1 a * 16 n png [ Bik HU Kap Pan Seb 
Tag ka+sulat+an] 1: mga bagay o usa- 
ping nakasulat sa papel Cf dokumento, 
papeles 2: isinatitik na pahayag ukol 
sa pagbabahagi ng yaman o ari-arian 
Cf testamento 3: kabuuan o katipu- 
nan ng mga katitikan, salaysay, o ka- 
saysayan : kaligunan, karigonan. 

ka*sui*ba*ran png [Seb] : kalutasan; 
solusyon. 

ka*sui*ya [Esp casulla] : maluwangat 
walang manggas na damit ng pari, 
pampatong sa alba o sotana, at isi- 
nusuot lamang kung may misa, at iba 
pang banal na pagdiriwang. 

ka'Sul*ye*ro png [Esp casullero] : ta- 
gagawa ng kasulya at iba pang kasu- 
otan ng pari. ^ 

ka-su-m^-ngid png [Kap] : kabila. 

% 

ka'SU # ma*ran png [Seb] : anibersaryo. 

ka-sum-ba png Bot : varyant ng ka¬ 
tsumba. 

ka-sum-pu*ng£-an png [Ilk] : asawa; 
kabiyak; katuwang. 

ka-sun-bal png Bot [Bik] : niyog- 
niyugan. 

ka*survdi-rit png : pito na gawa sa 
murang dahon ng saging C/'huwaho, 
pasuwit. 

ka°surrdit png Bot : varyant ng ka- 

sindit. 

ka*sun*d6 png [ka+sundo] : tao itinu- 
turing na may mabuting ugnayan o 
relasyon. 

ka*sun*d6 pnd ka^sun^dudn, ma-ki* 
pag*ka-sund6 [ka+sundo] 1: mag- 
karoon ng mabuting ugnayan o re¬ 
lasyon 2 : gumawa ng kasunduan. 

ka*sun*du*an png [ka+sundo+an] 1: 
pasalita o pasulat na usapang dapat 
tupdin ng dalawa o mahigit pang 
panig Cf kontrata, treaty s napag- 
kayarian; usapan : accord, sabot, 
seal 6 , sundo 1 , tuon 3 . 

Ka-sun-du*an sa Bi*y6k-na-Ba*t6^g 

Kas : kasunduang pansamantalang 
kapayapaan na nilagdaan sa Riyak- 
na-Bato noong 18 Nobyembre 1897. 

ka*su*nd png [ka+suno] : sinumang 
kasakay sa sasakyan o kasama sa 

bahay Cf kasama. 

ka ’Synod pnr [ka+sunod] : katabi o 
pagkatapos ng nauna : agol, follo¬ 
wing, NUGNOG 3 

ka*su*O’tan png [ ka+suot+an ] 1: mga 
damit Cf costume 2 : pananamit. 


ka"syp£*ngil png Bot : palumpong 
( Clerodendron intermedium) na may 
taas 1-2 m, luntian ang katawan, 
hugis itlog ang dahon, walang amoy 
ang matingkad na pulang bulaklak, 
at may bungang malaman at asul : 
aloksok, katungatun, laruAng-anito. 

ka'SU’SO png [Seb] : kinakapatid. 

ka’SU*wit png Bot [Kap kasuit] : dawag 4 . 

ka*suy png Bot [Iba Ilk Tag] 1: maliit 
na punongkahoy ( Anacardium occi- 
dentale) na m^y dilaw at hugis pusong 
bunga, at may buto na nakapaiba- 
baw sa katawan ng bunga : baiubad, 
cashew 2: tawag sa bunga at buto ng 
nasabing punongkahoy : balubad, 
CASHEW. 

kaS’Wdl png [Ing casual] ; sa trabaho, 
kawani na hindi pennanente : casual. 

kas*w&l pnr [Esp casual] 1: pahapyaw; 
parang walang anuman : casual 2 : 
di-inaasahan : casual 3: pang-araw- 
araw, gaya sa damit: casual. : 

kas’waryo png Zoo [Esp casuario] : 
malaking ibon ( Casuarius casuarius ), 
may palong, matataba ang bind, at 
hindi nakalilipad : cassowary. 

kas-w6’la png [Esp casuela] : palayok 
o anumang lutuang yari sa luad. 

kas-ya pnr : varyant ng kasiya. 

kds-yang png [Kap] : kasong 1 . 

kas*ya # wing png [Mrw] : ritwal sa 
pagtatanim ng palay. 

ka*ta png 1 : marahang pagkulo 2: 
bigas na malabsa kapag isinaing 3: 
likhang-isip 4: Lit pinaikling kathS 
5: pinaikling kata-kata at ngata 

6: walang saysay na pagsasalita Cf 

SATSAT, DAEDAL. 

ka a t& pnh \ tayong dalawa; ikaw at ako, 
hal “Tumakbo kata.” Cf tAyo : kitA 2 . 

k^’ta*as-ta*^*san pnr [ka+taas-taas+ 
an] 1: pinakamataas; pinakamata- 
yog : suprema, supreme 2 : pinakama¬ 
taas na kapangyarihan o autoridad : 

SUPREMA, SUPREME. 

ka-tSb png : pangangatal ng ngipin 
dahil sa matinding lamig. 

ka-ta-ba png Zoo : isdang tabang ( Ta- 
xotes jaculator) na biluhaba ang kata¬ 
wan, kulay pilak, at karaniwang 13.5 
srn ang haba : Ama, ananAbing, anu- 
nuput, ataba, bAngga, mangpAng. 

ka’ta # ba’an png [Bik Tagka+taba+an] 
1: pagiging labis sa normal na tiin- 
bang ng tao, batay sa taas : lukmeg 
2 : sa punongkahoy, pagkamabunga 
3: lusog ng lupa na mainam sa pag¬ 
tatanim. 



HHUUiiitiiiiirin 


u \ 




irac::;nmuafiiiE 


ttm iiowwi. 















.. II 






r 


r 


tr 


* 





■Mill: 


t :.:i ,.li .!:::j;iiim!!«nn;i i» 


iminuiMj 


katabad 


435 


kada e bid png Bed : uri ng damo na 
may dahong tila labaha kung maka- 
sugat. 


kada*kum*ba png [Esp catacumba ] : 
libingan at lagusan sa ilalim ng lupa: 


CATACOMB. 


ka • t A • b a y pnb : m a rah a nat mai n gat. 


ka*ta*bi*an png [ Seb ka+tabi+an] i ka- 
daldalan; tahil. 


kadab-yendo png [Esp cataviento\ 
banoglawin. 


ka*t6l png\ : panginginig ng katawan 
o tinig kapag nagagalit, natatakot, o 
nagiginaw Cf katog 2: [ Iba ] katf - 

pnd ku-madal, ma-ngad£I. 


kadad png [Kap Tag 1 s pinatuyo at ki~ 
nulting balat ng hayop C/baiat : Anti 6 , 

KOBAL, IALAT, LEATHER. 


kadad png : daluyong; pagdaiuyong. 


:ada*l& png 1; Zoo [ BikKap Tag] ibong 
kauri ng malalaking puling loro Cf 
abu kay : b utilising 2 i kasangkapang 
bakal at ginagamit na pang-ipit Cf 

CATO, PIAIS. 


kada*ga png Gra 1 : salita 2: maikling 
salita, karaniwang walang kahulugan; 

PARTICLE, TIP IK". 


kadadag-man png 1 : [Seb] sakuna 
2: [HU Seb] panganib. 


kada-gang png [Kat] : tila basket na 
sombrero at ipinapatong sa ulo bilang 
palamuti sa buhok. 


Kada-lan png [Esp Catalan] : ang wika 
at mamamayan ng Cataluna, Espanya. 


Kadada-ngan png : isa sa mga wika 
ng mga Gaddang. 


kadag-foa-wan png [ Seb] 1 : kasiyahan 
o kaluguran 2: pagkasawa; pagka- 


kadada*pak png : kasama sa pakiki- 
apid. 


suya 


kadag°p6 png [ka+ iagpo] 1 : tao na 
inaasahang makita sa napagkasun- 
duang tipanan at eras 2: Bol pu- 
nongkahoy (Ardisia squamulosa) na . 
tumataas nang 10 m, puti o rosas 
ang bulaklak, at bilog at murado 
ang bunga ; koleng, muiang, patak- 

TUL, TAYUPO. 


kadal*ba*nan png [ka+talab+an] : 
bulnerabilidad Cf katatalban. 


kadadek png [Ilk] : katiwala. 


kadadep*si*y6 png Med [Esp catalep- 
sia] : catalepsy. 


kadad6pdi*ko png Med [Esp catalep- 
tico] : cataleptic. 


kadag-pong-gij’bat png Bot [ka+ 
tagpo+ng-gubat] : palumpong (Psycho 
Iria luconiensis) na tumataas nang 5 
m, makinis at biluhaba ang dahon, 
puti ang bulaklak, at may dilaw na 
bungang malaman. 


kadadi*sa*d6r png [Esp catalizador] 
1: Kem substance na nagdudulot ng 
katalisis : catalyst 2 : sinuman o 


anumang nakalilikha ng katalisis : 


CATALYST. 


kada*hap png [Seb] : hinala o duda.;,^ 


kada-hi-mbkan png [Kap Tagka+taKi- 
mik+an] : kalagayang payapa, walang 
ingay, o gulo : hipok, kahipos, ulimek. 


kadadd png [Bill] : kapitbahay. 


kada 9 ka a na png [Jap] : sistema ng 
pagsusuiat sa Hapones. 


kadadbsis png [Esp catalisis] 1 : Kem 
pagbabagong gawa ng pagdaragdag 
ng substance na hindi naaapektuhan 
ng reaksiyon : catalysis 2 : aksiyon 
ng dalawa o mahigit na tao o puwersa: 
catalysis 3: proseso ng pagtulong o 
pagpapabilis sa prosesong kemikal 
ng isang substance na hindi naka- 
raranas ng pagbabago : catalysis. 


ka da-ks da png : bagay o pangvaya- 
ring inaasahang magaganap. 


kad£do png [ka+talo] : katunggali sa 
pagtatalo o debate. 


kada 9 ka-ta-ka png Bot : yerba (Ka- 
kmchoepinnata) na tuwid ang katawan, 
may makinis. salit-salit at makatas 


kadadd png [ka+talo] 1 : sinuman sa 
dalawang naglalaban 2 : kalaban sa 
sugal 3: karibal o kaagaw sa isang 
paligsahan. 




na dahon C/siyemprebiba. 


kada*ka~ta*ka pnr [ka+taka-taka] : 
hindi kapani-paniwala; kagila-gilalas. 


kadadog png [Ing catalogue] : kata- 
logo. 


ka*ta*klfs*mo png [Esp cataclismo] 1 : 
marahas na kaguluhan na may kata- 
ngiang panlipunan ac pampolitika : 
cataclysm 2; Heo marahas na aksiyong 
pisikal na nagdudulot ng pagbabago 


kad£do*g6 png [Esp catalogo] 1 : siste- 
matikong listahan ng nilalaman ng 
isang tindahan, aklatan, mga kurso, 
at katulad : catalog, katalog 2 : aklat 


listahan o rekord: catalog, katalog. 


sa rabaw ng mundo : cataclysm 3; 


kadado-nan png [ST] : babaylan var 
katalona. 


. 


I I 4 I 


mm 


katapiasma 


pangkinis ng kahoy ; sapilya, sapiyo, 

sursor - pnd mag*kadam s kada* 
min, ka-ta*man, rpanq-ka*tam. 




ka*ta*ma*nin png [ka+taman+an] : 
lubos na pagbibigay ng ateasiyon at 
konsentrasyon. 


ka-ta-m^man png 


: liangganan. 


ka*ta # ma*ran png [ka+tam.ad+an] : 
pagiging tamad; indolensiya : ka- 
hubya. 


dilubyo. 


ka-ta-kos png [Seb] i kakayahan. 


kadam png [Bik Ilk Kap Seb Tag] : ka- 
sangkapan na hugis pahaba at may 
talim sa ilalim na ginagamit na 


kadam*pa*tan png [ka+tapat+an] t 

anumang angkop at nararapat Cf 
lap at, wasto. 


ka*tam*t£*man pnr [ ka+tamtani+mi] 

tamang-tama lamang. 


k^'tan png [ST] : tuh; pagtutuli. 


kadaTia png [Jap] i uri ng espada 


kada-na png Bot [Bon Iva] 


* 


tan San¬ 


ta n gan va r karri a gt a t a n a. 


kada*na*pan pnr [ka+tanap+av] i ta- 
mang-tamang ang kantidad, kali dad, 
o lasa. 


kadan*da png Bot: halaman (Cassia 


torn) na tumataas nang 1 m. at may 
mabahong amoy var kamatanda. 


kadan*da-^n png [ka+tanda+an] 1 s 
Dangwakas na panahon ng huh ay 2: 
ipunan ng mga matanda. 


k^dang png 1 : [Tsi] makapal na 
pansapin sa ilalim s Kklso 2 s bang- 
kang may mabigat. na sakay at halos 
abutin ng tubig ang pinakagilid 3? 
[Ilk] lutang. 


kaddng png Zoo : talangkang nabu 
buhay sa tubig tabang. 


kada-ngnan png [ka+tangi+an] 1: 
kaiba o natatanging anyo o ugali ng 
isang indibidwal, at iba pa : feature 1 , 
characteristic 2: Mat ang whole 
number o integral na bahagi ng lo¬ 
garithm : characteristic. 


kadang-kadan png Bot : bagasuwa. 


Kadangman png 1: Kan ka nay 2: ta- 


- 

wag sa mga tao sa Hilagang Lepanto. 


ka*ta*o png [Ilk] 1: pahalang na ka- 
wayan na tumatawid sa mga kilo ng 
kubo at pinagkakapitan ng bubong 
na pawid o damo 2: haras na pan- 
sukat 3: kulungan ng mga hayop. 


kada*padan png [ka+tapat+an] 1: 
kalagayan ng pagiging matapat o 
matuwid; pagsasahi ng tapat: honesty, 
lealtad, loyaity, ones'lidad 2i kaibi- 


gan; kapalagayang-loob 


ka-ta-pi-kang-badrkat png [ka+la 
; toik+an+mr-balikat 1 : kabatakan. 


kada-plas-ma png Mad [Esp caiaph 

pantapal sa sugar : cataplasm. 






•«!«• ntii 




^ n Him nun! iHtm't• ri: i?r r: • 1 • :i n*.. 


katapuita 


katian 


ka • t a • p u I • t a png Mi l [ Esp catapult a ] : 
makina na ginagamit sa digma 
bilang panghagis ng mabibigat na 

batO : CATAPULT, PALINTONG. 


ka*ta*pu B san png [Bik HU Kap Seb 
War Tag ka+tapos+an] 1 : pagkayari 
o pagkabuo ng isang gawain 2: lul¬ 
ling yugto o bahagi ng isang akda : 
wakas 3: pagtitipon o pagdiriwang 
sa hulmg pagsisiyam 4: hulmg araw 


ng buwan 


ka«t a e r a * t a png [ Esp ca tar a ta ] 1: Med 

uri ng sakit sa mata na natatabingan 
ng kulaba ang inla: bulog 2 , cataract 
2: talon; kaskada. 


ka-ta-ray png Bot : uri ng baging 
(Blumea pubigera). 


ka-t^TO png Med, [Esp catarro] : pa- 
mamaga sa ilong o lalamunan dahil 
sa sipon at labis na pagkakaroon ng 
malabnaw na uhog C/ trangkaso. 


ka*tarra*ngan png[Tau hd+tarrang+ 
an] : kredensiyal; katibayan. 


ka-t6r •sis png [Esp cat arsis] 1: Med 
paglilinis o pagpupurga : catharsis 
2: Lit ang masining na pagsisiwalat 
at pagpapahupa ng matinding dam- 
damin, gaya ng hilakbot at awa : ca¬ 
tharsis 3: pagdudulot ng sitwasyon 
upang maisiwalat ang sikil at sinisikil 
na damdamin : catharsis. 


ka-iar-trka pnr Med [Esp catdrtica] : 


pampurga 


ka-ta-ru-ngan png [HU Kap Seb lag 
ka+larong+an] : wastong pag-iral ng 
batas; pagbibigay ng karapat-dapat 

' lN : hustlsya, justice. 


na pasiya 



ka •tas png 1 : [Kap Tag] likido na na- 
pipiga sa anumang halaman o bu- 
ngangkahoy C/ dagtA, gatA : asoy 2 , 
daggo, HUGO, litA, sedem, tAbol - 

/mdku-ma-tas, ka-ta-sfn, ka*ta*s6n, 
hpang-ka-tas 2: kaluskos sa da- 
muhan. 


ka*tas*tro*pe png [Esp catastrofe] : 
malaking kalamidad : catastrophe. 


ka*ta*ta # g&n png [ka+tatag+an] Is 
kalagayang maayos o matibay na tu¬ 
rn atagal 2: pamamalagi sa isang 
posisyon 3: kasapatan sa kantidad o 
kalidad; kainaman. 


ka*ta-tal*ban png [ka+talab+an] : ba¬ 
hagi na madaling tamaan o bulne- 
rable. 


ka'ta-ta*6*han png Mit 1; anitong 
maaaring magkatawang-tao 2: hi- 
gante na nagmamay-ari ng bangkang 
lumulutang sa himpapawid, at kara- 
niwang namumulot ng mga bangkay 


ng tao. 


436 


ka*ta-ta - wa*n6n png [ka+ta+tawa+ 
han+an] : anumang pahayag o gawa 
na nakatatawa o masiste Cf biro. 


paniniwala at prinsipyo ng relihiyong 
Kristiyano var katesismo : catechism. 


I png 1 : Kankanay 
Kankanay. 


ka-te-kis-ta png [Esp catequisia] : guro 
o tagapagturo ng katesismo : cate¬ 
chist. 


ka*ta*u*han png [ka + tao + an] 1 : 
pagkatao; katangiang likas sa isang 
tao: personalidAd 2 2: pagkakilala sa 
isang tao; reputasyon 3: karamihan 
ng tao; pagkamatao. 


ka*te*ku png [Mai] i katas mula sa 
gulay na may tannin : catechu. 


ka-tel png Zoo [Mag] : kato 2 . 


ka*t£*lep png [Pan] : lakip. 


ka*t4w png [Seb] : sirena 1 . 


ka*ta*w&n png\ : pisikal na kabuuan 
ng isang tao o hayop: body 1 , karaku- 
hAn 2: Ana ang pinakamalaking 
bahagi ng katawan na binubuo ng 
dibdib, tiyan at puson, batok, likod, 
at balakang : baggi, body 1 , hAwak 3 , 
karakuhAn, torso 3: sa punongka- 
hoy, ang kabuuan mula sa pund 
hanggang sa kinahuhugpungan ng 
mga sanga 4: sa sasakyan, ang kaha 
5: bangkay o labis body 1 . 


ka-terba png [Esp caterva] : napaka- 
ram in g tao, bagay, at iba pa. 


kd'terpHar png [Ing] : caterpillar 2 . 


ka*te*sis*mo png [Esp catequismo] : 

varyant ng katekismo. 

ka-t6*ter png Med [Ing catheter] : payat 
na tubong gawa sa metal, goma. o 
plastik na ipinapasok sa panloob na 
daluyan ng katawan Cf sonda : ca¬ 
theter. 




ka # te*te*rdhngan pnr [Mrw] : sabik. 


ka-tciwhan png [Seb ka+tao+hari] : 
madia. 


;6*tay png [ Tsi Kap Tag] : paraan ng 
pagpatay sa hayop, gaya ng pag-aalis 
ng balat, pagpuputol-putol ng kata¬ 
wan, at pagtadtad : gurot, lapA -pnd 


kat*hS png 1 : Lit likhang salaysay, 
maikling kuwento man o nobela Cf 
akdA : fiction 2: imbensiyon; imbento 
3: likha; lalang 4: komposisyong 
musikal. 


mag 


tay, ku*m6*tay, ka-t4-yin. 


k6t B ham*bu*hay png [katha+ng+buhay]: 
nobelang pampanitikan. 


a-ta-ya-do png [M 

sinulid. 


ka*ta*yu # an png [ka + tayo + an] : 
paraan ng pagkakalagay sa isang 
sitwasyon : kalagayan 1 . 


katharevousa (ka-ta-re-vu-sa) png 
[ Gri] : makabagong anyo ng paniti- 
kang Griyego na hindi nakabatay sa 
wikang pasalita; Hellenic. 


kat B ba*lu*nga png Bot [Kap Hlg Seb 
Tag War] : baging ( Strychnos ignatii) 
na may bungang nagtataglay ng mga 
butong nakalalason var katbalogan. 


kat-ho, pag-kat-ho/rag: paglibansa 
pagkain dahil sa kasalatan. 


k£ B ti png 1 : [Kap Pan Tag] pagliit ng 
tubig sa dagat Cf kanhas : Abba, ebb, 
hubAs 1 , hunAs, ilat, ratal 2 , low tide, 


kat-bing pnr Nik : umurong o umikli, 
gaya ng tali ng mga sasakyang dagat. 


png 


k^*te*dri png [Esp catedra] 1 : isang 
puwesto o katungkulan 2 : upuan ng 
propesor 3: upuan ng obispo sa 
katedral. 


MALAOANG, OYO, PAGAS, PU-GIRAT, UGUT - 

pnd mag*k6*ti, ku*ma*ti 2: lupain, 
karaniwang nasa tabing ilog o dagat 
na hindi natatabunan ng tubig Cf 
katihan 3: yunit ng timbang na 
623.70 g 4: [ST] sampung milyon. 


a*ted*r6I png [Esp catedral] : punong 
simbahan ng diyosesis na kinalalag- 
van nor trono nn obisno : cathedral. 


ka*tt png 1 : pakiramdam sa balat na 
kailangang kamutin : gatAl, gatel, 

GATOL. KASILI 3 . RATAL, KATUL, KEDEL 1 , 


laso 2 : Idy pagnanasa; paghahangad : 

pagkjsli — pnd ku^ma^ti, ma*nga*tf. 


ka*te*dr6*ti*k6 png [Esp catedratico] : 
posisyon o ranggo ng isang propesor 
sa kolehiyo o unibersidad. 


ka*te«g6r*ya png [Esp categona] uri o 
dibisyon sa isang kompletong sistema 
o pagpapangkat: category. 

ka*te*kfS a mo png [Esp catequismo] : 
pagtuturo ng mga paniniwalang 
Kristiyano : catechism 2: aklat na 
naglalaman ng balangkas ng mga 


ka*ti png [Kap Tag] 1 : panlansi o 
panghimok sa mga ibon, manok, at 
hayop na pumasok sa isang bitag Cf 
dayA, lalAng 2: pagkatok sa metal, 
kahoy, at iba pang bagay, upang ala- 
min ang tibay nito. 


kd*ti # 4n pnglsp [kati+an] : laro na pi- 
nag-uuntog ang mga itlog at panalo 
ang humahawak ng pinakamatibay 
na itlog, napupunta sa mananalo 
ang mga itlog na naunang mabasag. 



'M 

•i 








unu;;;::;,liwaisjiiWEintimni ... 


DinuiiiHunaiiHaitBnMttttintip 













n r . 


W'* 





‘ , ii[iitiaititii;:i;ui:.;:i;i!ii!uiii[! 


W iUUim 
fWlfm 






■IK 


katibayan 


ka • t i • b£-ya n png [ Kap Tag ka+tibay+ 
an] 1 : anumang bagay na nagpapa- 
tunay o nagpapatotoo sa isang pang- 
yayari : ebidensiyA, pruweba, testi- 
monya 2: katagalan ng buhay at hindi 
pagkasira ng anumang kasangkapang 
ginagamit Cf tatAc, tigas 3: sertipiko; 
sertipikasyon. 


ka-ti*bog pud ku-ma-tubog, ka-ti 
bu*gin, ma*ka*tf*bog : bugbugin. 


kd’tig png [Bik HU Kap Mar Seb Tag 
War ] : kawayan na nakakabit sa 
magkabilang gilid o sa mga batangan 
ng bangka upang matatag na lumu- 
tang sa tubig. 


k£ a tig pnd ku a m£*tig, ka-tbgan 1: 

pumanig; bumoto para sa isang pa- 
nukala 2: sumang-ayon; tangkilikin. 


ka*ti a ga*y6*nan png [Seb] : ari-arian. 


ka*tfg a bi png t: Bot buto ng halamang 
tigbi 2: parihabang lambat na gina¬ 
gamit sa panghuhuli ng banak. 


ka-ti-gu*man png [&£] : kapisanan. 


ka*ti*han png [kaii+han] :lupang hindi 
naaabot ng tubig C/dalAtan, lupA : 

DALIN, HUBAS, TANGKIG. 


ka*ti a kot png : pagtataboy sa isda 
upang pumasok sa lambat Cf aboy, 

bugaw -pnd ka a ti a ku a tin, i a ka a tf a kot, 
ma a nga a ti a kot. 


ka*ti a k6t pnr : tiniklop at binilot, ka- 
raniwang dahon ng ikmo Cf pilipit. 


ka*tik a yd png Kol : katipan; nobya, 
nobyo. 


ka*tfl png : makating tagihawat Cf 

BUTUG. 


ka*ti a lfng*ban png \: [Hit War] kapi¬ 
sanan 2: [Seb] lipunan; komunidacl. 


ka*til*ma png Bot : alintataw. 


kdbtim png : dumi sa balat na mahi- 
rap alisin Cf bAnil, libAg 2: paso ng 
araw. 


ka a tfm png : kabaliwagan; lalim 2 . 


ka-tim-bbk pngMus [Man-Cot Tgk] : 
takumbo. 


ka-ti*m6n png Bot [Hit Seb Tag War] : 
halamang ( Cucumis melon ) gumaga- 
pang sa lupa, at may bilugan, makatas, 
at manamis-namis na bunga. 


kd'tin png [War] : pigil 1 . 


ka a ti a ng6 a la png [HU] : balaghan. 


ka v thnga t l^ a han png [S^6] : kababa- 

laghan. 


ka a ti a ng6n png 1 : malaking lutuang 
yari sa luad var kating-an Cf paiayok 
2: luad na sisidlan ng tubig. 


ka a thnig png [ka+tinig] 1 ; kahawig na 
tinig 2: uri ng mga tunog sa pagbig- 


437 


kas na nangangailangan ng pag-impit 
° pagpinid ng isa o mahigit pang 
bahagi ng lagusan ng hininga, gaya 
n g g> n,p,r,s3: titik na kumakatawan 
sa katinig Cf patinig : consonant, 
konsonAnte, makikatni. 


png [ ka+tipan] : kasintahan 


ka-ti-p^w png Zoo : maliit na pugo 
var kutipaw. 


Ca*ti a pu a nan pngi kilusang mapang- 
himagsik na itinatag ni Andres Bo¬ 
nifacio noong 7 Hulyo 1892 laban sa 
paijanakop ng Espanya : KKK. 


ka-ti-pu-nan png [ka+tipon+an] 1: 
pagsasama-sama; kalipunan; kapu- 
lungan 2: kapisanan; samahan 3: 


unyon 


Kati 


punan 


;a a tfs png 1 : pagpitik ng mga daliri 
2: marahang pagkanti o pagkatok 
sa itlog Cf rate 


;£ a ti a ti a k6n png [ ka+titik+ari] 1 : buod 
ng mga pinag-usapan sa pulong : 
minuta, minutes 2: opisyal na memo¬ 
randum na nagbibigay ng pahintulot 
sa pagsasagawa ng mga gawain : mi¬ 
nuta, minutes. 


ka a ti*tfng pnr [Kap Tag] : napakaliit; 
kakaunti Cf kapurAt. 


ka*ti a wa a l& png [Kap Tag ka+tiwala] : 
tao na pinagkakatiwalaan upang 
mamahala sa isang gawain o katulad 
Cf kap at As : agindAg, enkargAdo 2 , ka- 

TALEK, KUMIKIBIR, SINDIKO. 


;6 a tl a y6w png Zo< 

katyaw, tatyaw. 


k6t a kat pngKar [Tau] : lagari. 


kat'k^t png [Kap Tag] : pagbura o 
paghawi sa anuman mula sa rabaw 
ng isang bagay. 


kat a l6 v ya png Bot : dapo (Cattleya Sp) 
na malaki ang bulaklak at natukla- 
Sang katutubo sa Filininas : cattleya. 


kat a lf png [Pan] ; gunting. 


;at a m6n png Bot [Bik HU Kap Mag Seb 
Tag War] : punongkahoy ( Dillenia 
philippinensis) na tumataas nang 
6-15 m, may malaman at kulay lunting 
bunga na tila maasim na mansanas 
ang lasa : doloy, palali. 


kat*nfg, ka*kat a nfg pnr: idinugtong 


f a 


o isinama sa isang panig ng isang 
bagay. 


ka a td png 1: Med bukol sa laman ng 
hayop 2 s Zoo kulisap na nangangagat 
tulad ng garapata, hanip, pulgas, at 
katulad : katel. 


ka a td pnr f Seb] : marumi. 


katoto 


k^*tod png : dumi o mantsang likha 


ng natuyong pawis sa balat Cf bAhid, 


libag. 


k^ a to a d6 png [Esp cdtodo] : cathode. 


;a a t6g pnd ku a ma a t6g ( ma a nga a t6g s 

manginig dahil sa matinding ginaw, 
gutom, galit, at iba pa: galgAl, giwgiw. 


ka*to*hong png [Iva] : kapitbahay. 


ka*t6k png t : tunog ng pagtama ng 
kamao sa kahoy o bakal : knock 1 , 
tuktok 4 2: ingay na nililikha para 
pagbuksan ng pinto 3: sira ng motor 
o makina 4: Kol sira ng ulo 5: Kol 
pang-uumit - pnd ku a ma a t6k, ka a 
tu a kin, ka a tu a k^n, i-ka-tdk, ma* 


nga*t6k 


ka*to*k^*wa png [Mrw] : tuklas. 


ka a t6l png 1 : nakapaikid na kulay 
luntiang substance at may tila insen- 
song usok at amoy na pantaboy sa 
lamok 2: [Seb War] katf. 


Ca*t6 a li a k6 pnr [Esp Catolico] 1: tumu- 
tukoy sa relihiyong Katoliko Romano: 
Catholic 2: tumutukoy sa tao na 
may ganitong pananampalataya : 
Catholic 3: tumutukoy sa lahat ng 
Kristiyano: Catholic 4: tumutukoy 
sa kanluraning simbahan : Catholic. 


ka a t6 a li a k6 pnr [Esp catolico] : may 
malawak at unibersal na saklaw o 


pananaw : catholic. 


Ka a t6 a li a k6 Ro a m£ a no png [Esp Cato¬ 
lico Romano] 1: pangunahing sangay 
ng Kristiyanismo sa pamumuno ng 
Papa 2: simbahang nagtataguyod 
ne Katolisismo : Roman Catholic. 


Ka a tO a li a 8fs a mo png [Esp catolicismo] 
1: pananampalataya at pamamaraan 
ng simbahang Katoliko Romano : 
Catholicism 2: sa maliit na titik, pa- 
giging malawak ang pag-iisip at uni¬ 
bersal; kalidad ng pagiging fcitoliko : 

CATHOLICISM. 


ka*t6n png [Esp caton] : aklat na bi- 
nubuo ng maiikling pangungusap at 
parirala para pagsanayang basahin 
ng mga baguhan s abesedAryo 2 , kar- 

TILYA, PRIMER. 


k6t-on j(m^mag a k£t-on v ma-k^t-on 

[Seb] : matuto. 


ka a t6ng*ga a non png Zoo [S^6]: pageng 
bulik. 


ka*t6*on pnd [Mrw] ; makita; matag- 
puan -^/Kika-tO'd-nln, ka*to*6-nan, 

i a ka*t6 a on v ma a ka a t6 a on. 


pnr [Esp catorce] 


ka*t6s png : palatak. 


ka a t6 a tO png [Kap Tag] : malapit na 
kaibigan, karaniwan sa hanay ng 









... 


katotohanan 


kaunti 


438 


mga lalaki Cf amigo : abyan, gayem, I 

SANGKAY, SUOD. 

ka a tO a to a h£ a nan png[ka+totoo+ha?i+an] 

1: kalidad o kalagayan ng pagiging 
totoo ng isang pangyayari Cj katu- 

NAYAN : PUDNO, SABENAR, TRUTH 2: 
anumang pangyayaring totoo o tina- 
tanggap na totoo Cf fact. 

ka-t6-tOS png [Ilk] : piraso ng pina- 
tuyong karne. 

k£*toy png [Ilk Tsi ] ; maliit na martil- 
yong ginagamit sa pagsasara o pag- 
kakabit ng bato sa hiyas. 

ka*t6y png Ana [Bik] : atay. 

kd’tre png [Esp catre ] : higaan. 

ka-tsa png [Bik HU Ilk Kap Seb Tag 
War] : magaspang at magaan na te- 
lang cotton : cheesecloth. 

kat-s£ng png A : Botb^n 2: maingay 
na pagyayabang var katsaw. 

k^-tsa-r6 png [Esp cacharro] 1: lalag- 
yan ng gamit sa kusina, maaaring 
yari sa losa, plastik, o luad 2: basag 
*na bahagi ng ganitong lalagyan Cf 

PAMANTINGIN. 

k6 a tsa*r6 pnr: walang saysay; walang 
silbi. 

( 

ka*tsi*b6ng png Bot [HU Seb War] : 
datura. 

kat-s6t png Zoo : isdang dagat ( Euthy - 
musyaito) na bonito Cf tulingan. 

ka-tsum-ba png Bot : yerbang (Car- 
thamus tinctorius) may mga butong 
ginagamit na pantina o pangkulay sa 
pagkain var kasumba Cf biri : kasubha. 

ka-tsu-rf-ta png Zoo : tulingan. 

kat*ta*gang png [Kal] : soklong. 

kat a tu a k6ng png [Ilk] : sombrerong 
gawa sa pinatuyong upo at hinabing 
piraso ng kawayan. 

ka*tu*g6*ngan png [Ilk] : biyenan. 

ka-tul png [HU Seb] : kati 1 . 

ka a tti a lad pnr [ka+tulad] 1: may hawig 
sa anyo, kalidad, klase, o uri ng isang 
bagay : agio, agid-agid, asping, kaman, 
kapAra, like, mistula, pareho, similar 
2: halimbawa ng isang bagay. 

ka’tiHong png [ka+tulong] 1: kasama 
sa paggawa ng isang bagay : .assistant, 

CHAMBERMAID, HELP 2 , KATUWANG 2: 

tagapaglingkod sa bahay : alila 2 , 

UTUSAn. 

ka-tum-b^S pnr [ka+tumbas] 1: kata- 
pat na halaga, sukat, bisa, at iba pa : 
equivalent 2: may katulad na anyo, 
posisyon, funsiyon, at iba pa : equi¬ 
valent. 


ka'tu*na*wan pngAsn [ka+tunaw+ari] : 
panahong humigit-kumulang sa isang 
linggo pagkatapos ng kabilugan at 
kalahatian ng buwan Cf first quar¬ 
ter : HIMATAYON, LAST QUARTER. 

ka*tu*n6*yan png [HU Seb Tag ka+tu- 
nay+an] 1 : pagiging tunay o totoo 
ng isang bagay : realidad, reality 2 : 
ang tunay o likas na anyo ng isang 
bagay 3: Til a anumang umiiral na 
bukod sa mga ideang kaugnay nito 
b anumang umiiral na bukod sa iba 
pang bagay at pinagmumulan ng 
iba pang bagay : realidAd, reality. 

ka-tu*ngfi png [HU Seb War ka+tunga] : 
kalahati. . 

ka-tu-nga-tun png Bot [Mag] : kasu- 
pangil. 

ka*tung*da*nan png [Seb] : katung- 
kulan; obligasyon. 

ka-tung*ga-li [ka+tunggali] : ka- 
laban. 


a 

ka*tung*ku-lan png [Kap Tag ka+ 
tungkol+an] 1 : gawain na dapat tu- 
parin ng isang tao batay sa posisyon 
o designasyon, o dahil sa batas, 
kaugalian, at iba pa Cf obligasyon : 
katungdanan 2 : Q kasunduan o mga 
bagay na dapat tuparin b pagtupad 
sa kasunduan, pangako, at iba pa Cf 
obligasyon : katungdAnan 3: posisyon 
o designasyon sa trabaho Cf hAnap- 
buhay, propesyon : annong, betAng, 
katungdAnan. 

ka-tu-ngod png [&&] : karapatan. 

ka-tu-ni-nu-ngan png [Bik] : kapaya- 


paan 


bangiba: 


ka-tu-ray png Bot [Iba Pan Tag] : pu- 

nongkahoy (Sesbania grandiflora) na 
tumataas nang 5-12 m, may mahaha- 
bang dahon na tila plumahe, at puting 
mga bulaklak. 

ka*tu*tU‘bd png [ka+tu+tubo] 1 : pook 
na sinilangan ng isang tao, o pinag- 
mulan ng isang bagay: lumad, natibo, 
native, taAl 1 2: katangiangmagmula 
sa kapanganakan ng isang tao o likas 
sa isang bagay : natibo, native, na¬ 
tural. 

ka‘tu a tirr£n png [ka+tuod+an] 1 : ka- 
halagahan; kabuluhan 2 : kahulugan; 
depinisyon 3: gamit o saysay ng isang 

bagay. 

ka*tu*w§ png [57] : laruan na gina- 
galaw Cf hugete. 

ka*tu*wa pnr [ka+tuwa] : kakatwa. 

ka*tu*w6ng png [ka+tuwang] : ka- 
tulong. 


ka a tirw£‘ngan png [Kap] : biyenan. 

ka*tu*wi*r6n png [ka+tuwid+ari] : ka¬ 
lagayan ng pagiging tuwid. 

kat-wbran png [ka+tuwid+ari] 1 : ba- 
tayan o dahilan ng isang paniniwala, 
kilos, pangyayari, at iba pa; paggamit 
ng isip : rason, rkason 2: argumento 
° pagpapaliwanag na binubuo ng 
konklusyon, palagay, o kuro-kuro : 
rason, reason 3: dahilan; pag-iisip 
na may lohika : rason, reason. 

k6t*yaw png*\ varyant ng katiyaw. 

ka-u*ban png [Seb ka+ubari] : kasama. 

k^*ud png [Ilk] : sagwan. 

ka a u*dil # y^*he png [Esp caudillaje] : 
pamumuno; pangunguna. 

ka*u*dii a yo png [Esp caudillo] 1 : esta- 
dista 2: pinuno sa militar o politika. 

ka a irga*li png [ka+ugali+ari] 1: 

gawd o nakasanayang pagkilos : cus- 
r tom, kostumbre, wAni, way 5 2: kala- 
karang matagal nang kinikilala at 
may lakas ng batas : custom, kos¬ 
tumbre, wAni 3: kolektibong gawi o 
kilos: custom, kostumbre, wAni, way 5 
4: Sos gawi o kasanayan ng isang 
pangkat ng lipunan, karaniwang na- 
mamana ng bawat henerasyon sa 
sinundang henerasyon : custom, kos¬ 
tumbre, wAni. 

ka-iugading-nan png [Seb] : kasarin- 
lan; kalayaan. 

ka a ug a m6 a on png [Seb ka+ugma+on] : 
hinaharap. 

ka-ug*ndy pnr [ka+ugnay] : may ko- 
neksiyon o relasyon. 

ka a ug a n^-yan png [ka+ugany+ari] 1: 
koneksiyon o relasyon: kalabutan, 
relationship 2: pagiging magkadugo 
o magkamag-anak : kalabutan, rela¬ 
tionship 3: relasyon ng isang indibid- 
wal sa kaniyang kapuwa : kalabutan, 
relationship. 

ka a u a ku*ldn png [ka+ukol+ari] : anyo 
ng pangngalan o panghalip na ipi- 
napakita ang kaugnayan nito sa 
ibang salita. 

k£*ul png Ana [Ing caul] : bahagi ng 
amniyos na tumatakip minsan sa ulo 
ng bata kung ipanganganak. 

ka-u-lag png [Seb HU] : libog. 
ka*u a ld*wan png [Seb ka+ulaw+ari] : 
kahihiyan. 

ka a u*li a lan png Bot [Mnb] : guwahal. 


ka a u a lo a h6n png [Seb ka+ub+ari]: ulong 
bayan. 

ka a un a ti pnr [ka + unti] 1: maliit ang 
bilang o halaga 2: maliit na piraso 
var konti. 




l". 4 • 





WWWW HII III— gl l M I IWII WMM l W WIIllllTlIllllll l ll lll lWI IWIIilllll' 


• HU 


mSBH* 
























439 


kausa 


ka-u-sa png f Esp causa] 1: motibo; 
dahilan: cause 2: kilusan var kosa. 

ka-u*Sci*ban png [Seb ka+usab+an] : 
pagbabago. 

ka a u a s3n*te//^r [Esp causante ] : kausa- 
tibo. 

ka*u*sap png [ ka+usap ] 1: tao na ki- 
nakausap 2 : tao na sumang-ayon sa 
napagkasunduan. 

ka-u-sa-tf-bo pnr [Esp causativo] 1: 
kumikilos o gumagawa bilang sanhi; 
lumilikha ng epekto : causative, 
kausAnte 2: Gra nagpapahiwatig ng 
sanhi : causative, kausAnte. 

ka a us a ti a k6 pnr [Esp caustico] 1: Med 
may kakayahang magningas, maag- 
nas, o sumira ng buhay na tissue : 
caustic 2 : lubhang kritikal o sarkas- 
tiko : caustic. 

ka a us*ti*si'ddd png [Esp causticidad] : 
kaiagayan ng pagiging kaustiko. 

ka*us*w&*gan png [Seb ka+uswag+an]: 
kaunlaran. 

ka*u-te-ri-s6 pnd i a ka a u a te a ri a s6, 
mag a pa a ka a u a te a ri a s£ Med [Esp cau- 

terizar] : sunugin o pasuin ng kauteri- 
sador o kaustikong substance, lalo 
na para huminto ang pagdugo. 

ka a u a te*ri a sa a d6r png Med [Esp cuteri- 
zador] : kasangkapang kaustiko : 
cautery. 

ka a u a te a ri a sas*y6n png Med [Esp cau- 
terizacion] : pagsunog o pagpaso ng 
tissue; pagkauterisa. 

ka a u-t6r a yo png Med [Esp cauterio] : 
operasyon na ginagamitan ng kau- 
terisador : cautery. 

ka m U*ts6 png Bot [Esp caucho \: gomang 
galing sa puno at hindi pa napopro- 
seso. 

k£ a vam png Bio [Mag] : kagaw 2 . 

ka*va a ya*tan png [Iva] : kanluran. 

ka-vu-lun png Iba] : kasama. 

ki*wa png [Bik HU Iba Kap Pan Seb 
Tag Tau] 1: malaking iutuang yari 
sa pundidong bakal.: baong, sinub- 
lAn 2: [Seb] malaking tason na yari 
sa bakal para sa paggawa ng asukal. 

ka*wa png [Iva] : malaking bato. 

ka*wd pnr [Mrw] : abot. 

k£*wad png [Bik HU Kap Tag] 1: ma- 
nipis na metal na madaling maba- 
luktot: alAmbre, bArut, bAting, kAwat 
2 : alambreng may balot para daluyan 
ng koryente: wire 1 . 

k£*wad-ka*wa*ran pngBot [kawad- 
kawad+an] 1: halamang ( Cassythafi- 
Utormis) parasitiko, may pumupulupot 


na mahaba at payat na tangkay, ma- 
liliit ang bulaklak, at malaman ang 
bunga 2: lawalawa 3: damong ber- 
muda ( Cynodon dactylon) 4: balbalut. 

ka-wag pnd ku a ma a w^g, i*ka*wag 

1: igalaw ang mga bisig at paa, lalo 
na sa paglangoy o kung nalulunod 
2 : paggalaw ng pakpak, bun tot, at 
iba pa. 

9 

ka*w£ a kaw png [Ilk] : ibabaw ng ni- 
lutong kanin. 

ka*vyd*kaw pnr [Ilk] : tanga, hangal, 
o walang nalalaman. 

ka a wa*k^*wan pnd mag*ka a wa a k^ a 
wan, i*ka a wa*ka a wan [HE] : tanggalan 
ng ibabaw. 

ka a wak a 8f png 1: pagiging kaugnay 
sa isang gawain, kasunduan, at iba 
pa, para sa isang layunin Cf katuwAng : 
associate 2: deputy. 

k£*wal png [Kap Tag] 1 : tao na nag- 
lilingkod sa hukbong sandatahan : 
hangaway, soldier, sundAlo 2: taga- 
sunod. 

ka a w^ a law png [Mag] : tapang. 

ka*wa*li png [Bik Kap Tag] : Iutuang 
bakal na may isang hawakan na naka- 
kabit sa labi, maluwang ang bibig, 
at bilog ang malukong na puwit: ka- 

lahA, kalhA, kukulan, parA™, paryok. 

• • • 

k4 a wan png [Kapt Tag] : pangkat ng 
hayop na magkakasama, karaniwang 
may iisang uri o klase : buyan, dagop, 

FLOCK 1 , HERD 1 , PANGEN, PANONG. 

k&*wang pnr 1: [Kap Tag] hindi lapat; 
nakatikwas 2: [Bik Kap Tag] basag; 
putok. 

k£ a wang a ga a wd png [ka+awa+na+ 
gawa] 1: pagkakaloob ng tulong sa 
dukha, maysaJkit, at nangangailangan: 
charity 1 , karidAd 1 2: anumang ser- 
bisyo o bagay na ipinagkaloob sa na- 

• ngangailangan : charity 1 , karidAd 1 . 

ka*wang a ki pnr [ka+wangkt] : katulad. 

ka*wa a m png [ka+wani] : tao na nagta- 
trabaho sa isang opisina para kumita 
var kawani : empleado, eskribyente. 

ka*wd*nt pnr [Kap] : hiwalay. 

k£ a wa*ni a h£n png [ka+wani+han] 1: 
isang sangay ng kagawaran : bureau 
2 : isang ahensiyang pangnegosyo, 
karaniwang nagsisilbing tagakolekta, 
tagapag-uri, tagapamahagi, o taga- 
pamagitan : bureau. 

ka*wd*raw png [Mrw] : tapang. 

k£*was png: palayain o iligtas sa pag- 
kaalipin - pnd ma a ka a kd a was, ka a 
w6 a sin. 


kawil 


k4 a wasp^ku a m^ a was, ka a w£ a san, 
i*ka*was [Seb] : umibis. 

ka a wa*s& png : pagkamatiisin o pag- 
kamatatag. 

ka-wa*sa png [ Tau] : kapangyarihan; 
lakas; kakayahan. 

ka*w£ a sa pnb : laging may di- sa una- 
han, bigla o hindi inaasahan. 

k^-wat png Ntk [Ilk] : ankla. 

k£ a wat pnd ku a m£ a wat, ka a w6 a tm, 
ma a k6 a wat [HU Tag] : umitin; mang- 
umit. 

ka a wa*t£n png [HU Seb] : magnanakaw. 

ka # w^t a ka*w6t png Bot : lawalawa. 

ka a w£t a si png Zoo [Kay Tbw] : hi to. 

ka*wa a wd pnr : varyant ng kaawa- 
awa. 

ka a wa # w6 a an png [ka+zvawa+an] : ka- 
hulugan; kabuluhan. 

k6 a way png Bot 1: mabuhok na pa- 
lumpong 2 : isa sa payat at walang 
dahong mga usbong na paikid ang 
tubo at pumapalupot, tulad ng b&- 
ging, upang magsilbing pangkapit 
ng mga dahon : tendril. 

ka a w^y/?n<iku a ma a w6y ( ka a wa a y^n, 
i*ka*w^y: tawagin o senyasan sa pa- 
mamagitan ng kamay. 

ka*w4?yan png Bot [Bik HU Ilk Iva 
Kap Pan Seb Tag War] : alinman sa 
mga tila punongkahoy na damong 
tropiko ( Bambusa blunieana), matibay, 
karaniwang may hungkag na uhay, 
patulis na dahon, at namumulaklak 
lamang pagkaraan ng ilang taong 
pagtubo Cf bayugin, buho, bukAwe, 
tagisi : balA, bamboo, bolinaw, pasi- 

NGAN, TAMLANG. 

ka a w^ a yang ki a ling png Bot [kawa- 
yan+na kiling] : kawayan ( Bambusa 
vulgaris) na kumpol, malalim ang 
puno, at karaniwang ginagamit na 
pampalamuti. 

ka*w6*yang tsbna png Bot [kaivayan+ 
na tsina] : kawayan ( Schizostachyum 
rachycladium) na tuwid, maliit ngunit 
malago, at may siyam na dahon sa 
bawat sanga. 

ka*w6s png [Ilk Pan] : baro. 

Kd*wi png : sinaunang wikang Java¬ 
nese, ipinalalagay na isa sa mga pi- 
nanggalingan ng pangkat ng mga 
wikang Malayo-Indones at kahawig 
ng maraming wika ng Filipinas. 

ka-wfg pm : pinalambot; nilamog. 

ka a wi*ka*^n png [ka+wika+an] : kasa- 

bihan. 

ka*wil png: supling; bunga. 





kawil 


440 


Kaylawan 


ka*Wil png [Kap Pan Tag War] : kawit 


nga 


BANWIT -p 

I. i*ka*wfl. 


ka*wf*Ii png 1 : Bot punongkahoy na 
tuwid, tumataas nang 3-8 m, may 
mahiblang usbong, makinis at hugis 
itlog ang dahon z;arhawili: abnug 2 : 
[Ilk ka+wili ] biyaheng balikan. 

ka*wing png [ Bik Kap Pan Seb Tag War] 

1: pagkakadugtong-dugtong ng mga 
bagay, tulad ng bagon ng tren, tani- 
kala, at iba pa - pnd i*ka*wing, 
ma*nga*wfng 2: silo na bumubuo 
ng tanikala Cf anilyo : langgikit. 

* 9 

kd-wing pnr [Ilk] z piki. 

k&*wit png [ Bik Ilk Kap Mag Pan Tag] 

: kalawit 2 . 

* • 

« 

kd*wjt pnd : varyant ng ngawit. 

ka*wi*tan png Zoo [Ilk] : tandang. 

kaw*k6w png 1 : [Bik Hil Ilk Seb Tag 
War] pagsawsaw ng mga daliri o 
kamay sa likido 2 : pagtahol ng aso 
sa isang bagay na hindi nakikita 
cngunit nararamdaman 3: Zoo [Ilk] 
uri ng ibong kasinlaki ng kalapati 
na may itim na balahibo. 

kdwkaw pnd mag*k£w;kaw, kaw* 
kd-wan, i-kdw-kaw, [Ilk]: linisan o 
hugasan ang ari ng babae : himasa. 

kawl png [ Tau] : kakayahang magsa- 
lita o magpahayag ng mga iniisip at 
nadarama. 

kawlfn png Kern [Esp caoltn] z pino at 
puting luad na ginagamit sa paggawa 
ng porselana. 

kd*wot png : malaking kutsara na gawa 
sa kahoy o bao ng niyog var kaot Cf 

KUTSARON, SANDOK. 

kawsun pnr [ Tau]z kulay kayumanggi. 
k6w*ti png [Hil] - : limit. 

k£*wu png [Kap] : uhaw. 

* 

k£*wul png [Kap] : yakap. 

ka-wung png [Kap] : tahol. 

ka*wut png Zoo [Ilk] z pawikan. 

kaypnu [Hil Tag] : nangangahulugang 
pag-aari at ginagamit bago ang pa- 
ngalan ng isang tao, hal “Kay Pedro 
ito at kay Sinang iyon.” 

kay- pnb : pambuo ng pahayag na pa- 
damdam hinggil sa paghanga, pag- 
kagulat, pagtatangi, o pag-alipusta, 
batay sa ipinahihiwatig ng tinig at sa 
okasyon ng pagpapahayag nito, hal 
Kay-bango!, Kay-pangit! : ka-. 

k£*ya png [Bik Kap Tag] 1 : sukat ng 
sariling lakas ng katawan o ng pag- 
iisip - pnd ka-y6-hin, ma-k6-ya 2: 

kalagayan sa buhay sa paggawa o 


pagtupad ng gawain : agod, agyu, ka- 
balxan, kapasang, sarang 3: kalagayan 
sa buhay sang-ayon sa pagkakaroon 
ng salapi Cf maykaya. 

9 

ka*yS pnb, pnt [Bik Kap Tag] : gina¬ 
gamit upang ipahayag ang bunga ng 
isang sanhi o pangyayari, dinudug- 
tungan minsan ng at var kanya Cf 
samakatwid : hanya. 

ka-y^ pnh [Kap] z kaniya. 

ka*yd pnb : pagpapahiwatig ng kawa- 
lang katiyakan o pag-aalinlangan. 

ka*yab png [ Tbo] : turbanteng gawa 
sa abaka. 

ka*ya*bang png [Ben Iby] : pamba- 
baeng basket na matibay, hugis trum- 
peta at parisukat ang puwit, maaaring 
maglaman ng mabibigat na bagay, 
at binubuhat sa pamamagitan ng 
sintas na isinasabit sa ulo. 


[Ilk] : pagaspas 




j 


ka*ya*b6g png Zoo [Seb] : maliit o ba- 
tang paniki. 

ka*yad*wa'n6n png [Kap ka+yawad+ 
an] : hiling o pakiusap. 

k£*yag pngz imbitasyon; paghikayat - 

pnd mag a k^*yag, ku-m6*yag, ka* 
y6*gin. 

ka*yag*k6g png [Seb] : uri ng lambat 
na ibinibitin sa rabaw ng tubigan, at 
may mga butas na sapat upang lu- 
musot ang ulo ng isda at masabit 
ang hasang : gill net. 

k6*yak png [Ing] z bangkang magaan 
ng mga Eskimo, sinasakyan ng isang 
tao, at may balangkas na kahoy na 
nababalutan ng balat ng poka. 

ka*y£*kas png [Kap Tag] 1: tuyong 
dahon, lalo na ng mga palma at mga 
halamang kauri ng saging 2 : tunog 
ng tuyong dahon na kinakaladkad 
C/kaluskos 3: uri ng lambat. 

ka*ya*ka*ya png [Mnv] : tuhod. 

ka*yal*da*w6n png [Kap ka+aldo+ari] 

1: kaarawan 2: kabuwanap. 

kd*yam png 1: [ST] pag-asa; paghi- 
hintay 2: Bot [Mnb Tag] punongkahoy 
(Inocarpus edulis) na pinakukuluan 
ang bunga na kahawig ng kastanyas. 

ka*ya*md*nan png [Bik Kap Pan Tag 
ka+yaman+ari] 1: kalagayan ng pagi- 
ging sagana sa materyal na mga pag- 

aari : BAHANDI, KADATU, MANGGAD, SANI- 

kuwa, wealth 2z anumang materyal 
na pag-aari, lalo na kung may mataas 
na halaga. 

ka*y6n png: habong, karaniwangyari 
sa nipa, lalo na sa mga kasko var 
kayang. 


ka*y&ng pnr [Ilk] : bisaklat. 

ka*yi*nga png Bot [ Bik Ilk Pan] z china 
rose. 

• 9 4 

ka*yang*kdng png 1 : alkitran 2: 
pagladlad ng pakpak o bisig 3: tahol 
rig aso dahil sa sakit. 

k6*yap png [ST] : bahay-ampunan ng 
mga dukha at nangangailangan. 

ka*y&*pan png [Kap ka+mayap+ari] 
kabutihan; kagalingan. 

ka*ya*ri-6n png [ka+yari+an] 1: pag- 
kakatayo; pagkakagawa; pagkakabuo 
2: balangkas o gusali : estruktura, 

KONSTRUKSIYON. , 

k£*yas pnd [Ilk Kap Pan Tag] mag* 
k^*yas, ku*m6*yas, ka*y6*sin, ka* 
y^*san 1 : kinisin o linisin ang balat 
ng kawayan o kahoy sa pamamagitan 
ng patalim : yasyas 2 : magtilad o 
magtabas ng kahoy, kawayan, o ka- 
tulad : yasyas. 

k^*yat png [Kap Tag] : patak o tulo 
ng likido - pndku'tn&yat, ma*k6*yat. 

ka*y6't pnb z pinaikling kaya at. 

k6*yaw png Bio [Iva] : mikrobyo. 

ka*yaw png [Kal] z ritwal ng pamu- 
iriugot ng ulo. 

ka*ya*w& png Med z sakit sa pali. 

k£y*but png Ana [Kap] z kuyukot. 

ka*y6*put png Bot : palumpong ( Me¬ 
laleuca leucadendron) na may laging- 
lunti at mabangong dahon, at kulay 
puting bulaklak 2 : sa parmasyutika, 
langis na kulay lunti, may amoy, 
mula sa dinalisay na dahon ng palum¬ 
pong na ito, at ginagamit na gamot 
. sa sakit ng ngipin, kati ng balat, at 
pananakit ng tiyan. 

ka*ye*t6*na png Bot [ST] : punong¬ 
kahoy ( Zanthoxylum rhetsa) na tuma¬ 
taas nang hanggang 20 m, may mga 
tinik sa katawan, dahon na hugis 
pako, at madilaw-puting bulaklak na 
pula ang gitna var katyana : kasabang. 

k&*yew png [Igo] : paglalakbay sa mga 
sagradong kubo sa bundok nang na- 
kaharap sa teritoryo ng mga kaaway 
upang humanap ng mga senyal o 
pahiwatig. 

ka -yew png [Bon] : mahalagang ritwal 
ukol sa siklo ng palay. 

kay*k£y png [Bik Hil Pan Seb Tag 
War] : pagkayod o pagkamot ng ha- 
yop sa rabaw ng lupa sa pamamagitan 
ng mga kuko nito Cf kahig - pnd 

mag*kay*k£y, ku*may*k6y, kay* 
ka*yfn, i*kay*k6y. 

Kay*Id*wan png [Bag] : isa sa mga 
panekating etniko ng mga Bagobo. 















kayli 


441 


kekkeng 


kayli png [ Kap ] : kaliwa. 

kay-m£n put [HU] : yamang. 

kay-mf-to pngBot: varyant ng kaimito. 

kay-na-he-ve-an png [Iva\ : kapaya- 
paan. 

kay-na-k6n png [Kap ka+anak+ari] : 
kabataan. 

k^-yo png 1: [Bik Ilk MagMrw] kahoy 
2: f Ilk Pan Tag] telang hinabi: nuog. 

kayo (key-ow) pngKol [Ing] : knock¬ 
out; kumakatawan sa bigkas ng KO. 

ka*y6 pnh 1: sa pangalawang pana- 
uhan at ginagamit sa pagkausap sa 
dalawa o mahigit na tao : you 2 : gi- 
nagamit na isahan kung tumutukoy 
sa nakatatanda bilang paggalang. 

k6-yod png 1: pagkuha ng laman ng 
anumang bunga sa pamamagitan ng 
matalim na kasangkapan Cf kudkod 
2 : paglilinis o pagkikinis sa rabaw sa 
pamamagitan ng matulis na bagay 

Cf GASGAS, KAMOT : KAGUDKOD - pnd 

mag-k£-yod, ka-yii-rin, ka-yu-ran 

3: pagtatrabaho - pnd ku-md-yod. 

ka-y6g pnr : tagilid; nakahilig. 
ka-yos pngBot: nami. 

kay-pa*l& pnb, pnt : varyant ng kai- 

pala. 

kay-rel png: varyant ng kairel. 

kay-s£ pnt, pnu : ginagamit sa pagha- 
hambing at ipinakikilala ang panga¬ 
lawang tao o bagay na inihahambing, 
hal “Mataas ang mangga kaysa sa- 
ging' 5 var kesa : sangsa, than. 

kaysa kay pnt : ginagamit sa pagha- 
hambing ng dalawang tao na sinu- 
sundan ng pangalan ng pangalawang 
tao na inihahambing, hal Maganda 
si Vilma kaysa kay Norma. 

kay-s4 ki-n6 pnt: ginagamit sa pag- 
hahambing ng isang pangkat at ng 
isang tao na tumutukoy din sa mga 
kasamahan ng naturang tao, hal 
Malayo ang bahay namin kaysa kina 
Nell. 

k£*yu png Mus [ Yak]' : luntang. 

ka-yug-k6g png 1: varyant ng kalug- 
kog 2 2: ifof saligaw. 

ka-yu-kuy png [Ilk] : buyo. 




nang 3-6 m, may mahahabang dahon, 
hugis idog ang bunga, at matatag- 
puan sa guhat : kalomata. 

ka-yunvk6m pngBot : punongkahoy 
(Clerodendron brachyanthum) na ma* 
buhok, tumataas nang 15 m, malala- 
pad na hugis idog ang dahon, at may 
maliit at sapad na bunga. 

ka*yum*k6m pnr: kuyom. 

ka*yum*p£w png Zoo [Ilk] : maliit na 

uri ng mollusk (family Petecypoda) na 
malaki ang talukab. 

ka*yting*k6ng png: pamamaluktot 
dahil sa lamig o sakit : agkokot. 

ka-yu-ngo pngBot: suwag-matsing. 

ka-yu-pa-y6n png [Kap] : autoridad; 
pakultad. 

ka*yu*yd png Ana : buyon; puson. 

kayya-bdng png [Ilk] : tiklis. 

kaz*zfng png Zoo [Iba] : kambing. 

KB, daglat (key-bi) Com [Ing\ : kilo¬ 
byte (s) var Kb. 

kb, daglat (key*bi) [Ing] : kilobase. 

kc, daglat (key-si) [Ing] : kilocycle. 

k£ png Bot [ Tsi ] : baging ( Pueraria 
thunbergiana) na pataas ang pagga- 
pang, tila damo, humahaba nang 8 m, 
at hugis idog ang maliliit na dahon. 

ke pnu Kol [Esp que] : kahit pa; mang- 
yari man. 

kebab (ki-bab) png[Ara] : putaheng 
binubuo ng mga hiniwang karne, 
gulay, at iba pang rekado na pawang 

tinuhog at inihaw Cf barbekyu. 

*• • • 

k6-b6-ti-b6-ti pngBot [Tir\ : everyday. 

ke*br6*da f ke-br^-do png Mat [Esp 

quebrada, quebrado] : fraction 5 2 . 

ke* bra*du*ra png Med [Esp quebradura ;]: 
basag o lamat, karaniwang sa mga 
buto o kartilago Cf bali, pilay. 

ke*bnln*tO png [Esp quebranto] : pag- 
durusa; pighad. 


png 


!,3 


ka*yu-m4d png: variant ng kuyumad. 

ka-yu-mang-gf png [Pan Tag] 1 : kulay 
kape, karaniwang tumutukoy sa kutis 
ng balat Cf morena, moreno : bulew, 

ILOM, ITUMON, KAPEGA, KAWSUN, MAGA- 

limba, tabu non 2 : tawag sa katutu- 
bong Filipino. 

ka-yu-m^-nis pngBot : punongkahoy 
(Clausena anisum-oleus ) na tumataas 


ke a d£l png [Mrw] 1 : kati 1 2: kulubot 
sa balat. 

k6*deng pnr [Mrw] : munti. 

k£*des pnd ku a m6*des f ke-d4 a sin, 
ma*k6-des [Mrw] : tiris. 


ke a di-ke a dt png Zoo [Mrw] : kitikiti. 

k6d a se png [Igo] 1 : lakas 2: tapang. 

keel (kil) png [Ing] 1 : pahabang es- 
trukturang bakal o kahoy na nagsisil- 
bing balangkas ng barko at sasakyang 
panghimpapawid : kilya 2: Lit barko 
3: palupo sa buto sa dibdib ng mga 
ibon : carina 3: talulot ng bulaklak 
na kahugis ng dulo ng bangka 4 : 


barkong nagluluian ng uling 5 : 
volume ng uling na kayang kargahin 
ng isang barko. 

keep (kip) pnd [/ng] 1: pamahalaan 
o ariin ang isang bagay 2 : panatili- 
hin o ireserba para sa hinaharap; 
alagaan 3: panatilihin o ireserba sa 
anumang kondisyon, kalagayan, o 
paraan 4: ilagay o itago sa isang 
sisidlan o lalagyan 5: a tumalima o 
sumunod sa anumang kaugalian o 
batas b alagaan at tupdin ang isang 
pangako c igalang o tupdin ang isang 
tagubilin o pananagutan d kumilos 
nang naaayon sa isang okasyon. 

keeper (ki-per) png [Ingkeep+er] 1: 
tao na tagapagtago ng bagay o taga- 
pangalaga ng museo, galeriya, gubat, 
at iba pa 2 : sa futbol, tagapagbantay 
n g gol 3: prutas na nananatiling 
mabuti ang kondisyon 4: bareta ng 
bakal na ipinapatong sa magnet na 
hugis .sapatos ng kabayo upang ma- 
panadli ang lakas nito 5: a anumang 
hikaw na ikinakabit sa Iambi ng tainga 
upang hindi magsara ang butas nito 
b singsing na isinusuot upang ban- 
tayan ang pagkawala ng higit na 
mahalagarig singsing. 

ke*fe a sa a yawbe a le a yan pngSay[Tir] : 
sayaw ng pakikipagdigma. 

ke-fe-sa-yaw bi a ton png Say [Tir] : 
sayaw pang-agrikultufa. 

ke-fe-sa-yaw se-ta-yan png Say [Tir] : 

sayaw ng pamimintuho. 

ke-fe-sa-yaw si-ring png Say [ Tir] : 

sayaw ng mangkukulam. 

ke-fe-sa-yaw u-bal png Say [Tir] : 
sayaw ng unggoy. 

ke-fe-se-yaw ka-i-ia-wan png Say 

Mus [ Tir] : sayaw sa kasal na sinasa- 

liwan ng pangkat ng gong: kefeseyaw 
siring. 

ke-fe-se-yaw si-ring png Say Mus 

[ Tir] : kefeseyaw kailawan. 

ke-ga-fu-w^n png [Iba] : layon. 
ke-gal png [ Tbo] : blusa. 

ke-gal ben-se-wit png [Tbo] — blusang 

may disenyong mga bilog na kabibe. 

ke-gal ke-ni-bang png [Tbo]: blusang 
may aplike. 

ke-gal ne-sif png [ Tbo] : blusang may 
borda. 

keg-ging png [Pan] : langib. 

ke-ha png [Bik Ilk Kap Tag Esp queja] 

1: pagtutol; reklamo 2 : ungol; daing. 

k6-ka pnh [Kap] : iyo. 

ke-ka-ti pnh [Kap] : kanita. 

k6k-keng png Mus [Iba] : a gung 






• • ' '• ' , l k M 


■ M !! Ill lilt! ft! 'tl 1^ !TH1 !tfl ;*i ?t1 It!!' ?t!t'" ’! 


442 


ketchup 


ke-kok png: salitang bata na nanga- 
n gal l ii 1 u gang m an ok. 

S a 

kevlaw Png F Pan] : taka. 


A T r 


K6-ieng*na png [7/m] : kalagitnaan ng 
Nobyernbre hanggang kalagitnaan 
ng Disyembre, panahon ngpaglilinis 


ng bukid. 


Ke-ley-f png : isa sa mga wika ng mga 


Ifugaw. 


kel-ga pud mag-k&l-ga, kel-ga-hin, 

ma*k@hga j Ilk] : gulatin; sindakin; 
takutin. 

kel-la-at png [Ilk] : gulat. 


kel-leb png [ 

kaldero. 


: takip ng tapayan o 


kel-leb png [Ilk] : saklob. 

ke-Io e-nga png [ Tir ] : sanggol. 

keloid (ke-Joyd) png [ Ing] : mahila- 
tsang laman na tumutubo sa naghilom 
na sugat o sa pilat. nito. 

kelp png Bat [Ing] 1 : halamang dagat 
(genus Laminaria) na naaangkop 
garni ti n hiking pataba sa lupa na 
matatagpuan sa baybaying Pasipiko 
ng America 2: abo ng halamang dagat 
na dating ginagamit sa paggawa ng 
salainin at sabon. 

ke-lu-wd png [ Tsi] : pinulbos na mus- 
tasa var kelwa. 

kel-vin png [Ing] : batayang yunit ng 
temperaturang termodinamika at 
may symbol na K. 

k6-ma°na png [Tir] : mabuting pag- 
tanggap sa dayuhan. 

kem-bot /rntiku-mem-bot, kem-bu- 

tan, i* kern-bot : bahagyang igiling 
ang baywang at puwit, karaniwang 
upang mang-akit. 

ke-meg pnr [Pan] : tamad. 


ke-mi 


: dahon ng laurel. 


ke * m i * ka ! png [ Ing chemical] : subs¬ 
tance na nalilikha o ginagamit sa pro- 
seso hinggil sa kemistri : chemical, 


CHEMO- 


k6-mi-k4I pnr [Ing chemical] : ginaga¬ 
mit o may kaugnayan sa agham, 
operasyon, o proseso ng kemistri : 


CHEMICAL. 


ke°mist png [Ing chemist] : kimiko. 

k^mis-tn png [Ingchemistry] 1: agham 
ng komposisyon, estruktura, mga 
katangian, at reaksiyon ng matter, 
ng sistema ng mga atom at molecule: 
chemistry, KiviiKA 2: komposisyon, 
estruktura, mga katangian, at reak¬ 
siyon ng isang substance : chemistry, 

KIM IK. A. 

kem*kem png [Ilk] : habhab. 


kemp png [Ing] : magaspang na buhok 
sa lana. 

■ 

kem-pet pnr [ Mrzv] : kasiya. 

k6n-deng png [Esp candil] : eksahe- 
radong paggalaw ng baywang sa 
paglakad, lalo na ng mga babae var 
kindmg: kinnI, iatod -pnd ku*m6n* 
deng, k6n-de-ngan, i-k4n-deng. 

k6n-di png [Ing candy] 1: asukal na 
hinaluan ng ibang pampalasa, pina- 
tigas, at hinati-hati matapos pakuluan 
at pasingawan : candy 2 : piraso ng 
minatamis. 

ken-do png [Jap ] : anyo ng eskrima 
na gumagamit ng espada na clala- 
wang kamay ang paghawak. 

keng-keng png 1: tunog ng pagj^alo 
sa puwit ng kawali na karaniwang 
ginagawa kung Bagong Taon 2: pi- 
nahinang tunog ng batingaw var 
kingking. 

K6n-koy png 1: Lit sikat na katatawa- 
nang kaiakter sa komiks na nagsimula 
noong 1929 at kilala sa ayos ng 
buhok na plastado sa pomada at sa 
maluwang na pan talon 2 : sa maliit 
na titik, tao na mapagpatawa. 

kennel (ke-nel) png [Ing] 1: maliit 
na bahay ng aso 2 : establisimyento 
na nagpapalahi, nag-aalaga, nagpa- 
palaki, at nagsasanay ng mga aso. 

kenning (kerning) png Lit [Ing] : 
metaporikong tambalang salita o pa- 
hayag sa sinaunang panulaan ng 
Ingles at Norse, hal whale's bath para 
sa dagat. 

ke-no-go-la-gey md-ra-yo png [ Tir] : 

binatilyong nasa gulang nall-17 taon. 

ke-no-gon png [Tir] : babaeng nasa 
gulang na 8-12 taon. 

ke-no-gon m§-ra-yo png [Tir] : da- 

lagitang nasa gulang na 11-17 taon. 

ke-no-lo-gey png [ Tir] : lalaking nasa 
gulang na 8-12 taon. 

ke-no-p6d-yo png Bot [Esp quenopodio] : 
chenopod. ^ 

ke-n6*sis png [On Ing] : kababaang 
loob ni Kristo at pagtatatwa sa likas 
na kabanalan sa pamamagitan ng 
paglilingkod at pagpapakasakit para 
sa sangkatauhan. 

ken-ti png Zoo [Mrw] : may a. 

k6*pi png [Fre] : gora na pangmilitar 
at pantay ang ulunan. 

k6p*kep png [Ilk Iva] : yakap. 

kep-pet pnr [Ilk] : pikit. 

kep-yas png Kol : puke. 

ke-r^ png [Pan] : tira 12 . 


ke-ra png [Kap] : higa - pnd ku-me- 
ra, i-ke-ra. 

ke-ra-tin png [Ing] : ariumang mahi- 
maymay na protinang tinataglay ng 
buhok, balahibo, kuko, pakpak, at 
sun gay : keratin a. 

ke-ra*ti-na png [Esp queratma] : ke¬ 
ratin. 

keratitis (ke-ra-tay-tis) png [Ing] : 
pamamaga ng cornea ng mata. 

ke-rel-ya png Bat [Esp querella] : de- 
manda; reklamo. 

ke-rel-ya-d6r png Bat [Esp qmrellador] : 
lalaking nagdedemanda o may rek¬ 
lamo, ke-rel-ya-d6-ra kung babae 

Cf KERELYANTE ' COMPLAINANT. 

ke-rel-yan-te png Bat [Esp qnerellante] : 
tao na nagdedemanda o may rekla¬ 
mo : C:OMPLAINANT. 

• 9 

ke-ri-da png [Esp querida] 1: babaeng 
minamahal, ke°rs-do kung lalaki 2 : 
L Kol kaapid. 

ke-rit png Ark [Mrw] 1 : bakal 2: 
bay tang ng hagdan. 

ker-ker png [Ilk] 1: kawayang pan tali 
ng palay 2 : haya. 

kernel png [Ing] : butil, buto, o grano 
na napapaloob sa isang bunga, ka¬ 
raniwang may matigas na balat, 
tulad ng nuwes, trigo, at iba pa. 

kerose ne (ke • ro • sin) png [ Ing] : rna- 
labnaw na langis na ginagamit na 
pampaningas : gaAs. 

ke-ru-bin png [Esp querubm] 1: isang 
selestiyal na eksistensiyang may pakpak 
Cf anghel : cherub 2: sa teolohiya, 
isa sa pangalawang order ng mga 
anghel : cherub 3: representasyon 
ng isang anghel na may inapintog na 
pisngi at mamula-mulang mukha. 

ke-sa pnt i varyant ng kaysa. 

ke*SO png [Esp queso] : kinultang gatas, 
tulad ng kesong puti, keso de-bola, 
Edam, blue cheese, Camembert, 
Roquefort Cf butter, margarine, 

YOGURT : CHEESE. 

k6*so de-bo-la png [Esp queso dr bold] : 
bilog na keso na karaniwang mapus- 
yaw na clilaw at may pulang balat : 
Edam. 

k6-song pu-tT png [keso+nafmti] : ke¬ 
song malambot at kulay pud, gawa 
sa kultang gatas, at hincii piniga. 

kes-sing png Bot [Iba] : gugo. 

k6s-yo png Kol [ Tsi] : anumang ipi- 
nalalagay na hindi importante at 
nakayayamot ang dahilan. 

ketchup (ket-sap) png [ Ing] : ketsap. 



























i-*r 




III .... 






ketegan 


443 


V*ib6 


ke*t6*gan png [Pan] : patuto 1 . 

ke-til pnr [Mar] : bulilit 2 . 

« # 

ketone (kutown) png [IngGni] : anu- 
man g uri ng organikong sangkap na 
may halo ng mga element mula sa 
grupong carbonyl : acetone. 

k& a tong png Med [ Tsi Kap Tag] : sakit 
sa balat na nakahahawa, makaliskis 
at kulay abuhin ang anyo, dahan-da- 
hang kinakain o inuubos ang iba’t 
ibang bahagi ng katawan : aro, dAot 2 , 

IPUL, KAGITSi, KUKUTEL, LEPRA, LEPROSY, 

sanla - pnd mag-ka-ke-tong, ma- 
k6*tong. 

k£t*sap png [Ing ketchup , catchup] : 
malapot at kulay pulang sarsa, kara- 
niwang gawa sa kamatis, sibuyas, asin, 
at iba pang sangkap var catsup : 
KETCHUP. 

kettle (ke-tel) png [Ing] : takore. 

kettledrum (ke-tel-dram) png Mus 
[Ing] : timbal. 

key (ki) png [Ing] 1 : susi 2: kasang- 
kapan na ginagamit sa pagpihit ng 
tornilyo o tuwerka, hal pihitan ng 
relo 3: teklado na dinidiinan ng 
daliri sa pagpapatugtog ng piyano, 
plauta, at iba pang instrumentong 
pangmusika 4: teklado sa makinilya 
o computer 5: pook na nagpapahin- 
tulot na makontrol ang dagat o isang 
teritoryo dahil sa estratehikong lo- 
kasyon nito 6: a solusyon o paliwanag 
b salita o isang sistema na ginagamit 
upang matuklasan ang isang lihim 
na kodigo c listahan ng mga kauku- 
lang paliwanag na ginagamit sa mapa 
o talahanayan d maniobra sa mga 
problematikong sitwasyon sa ahedrei^ 
e aklat ng mga solusyon para sa mga 
problemang matematiko f literal na 
pagsasalin ng isang aklat na isinulat 
sa banyagang wika g Mus pangkat, 
eskala, o sistema ng mga notang 
pawang nakaugnay at nakabatay sa 
isang hatag na saligang nota 7: pa- 
ngunahin; krusyal; esensiyal. 

key : tawag sa titik ,K. 

keyboard (kubordX png [Ing key + 
board] 1: isang set ng mga teklado sa 
makinilya, computer, piyano, at iba 
pang instrumentong pangmusika 2 : 
elektronikong instrumentong pang¬ 
musika na may mga set ng teklado 
tulad sa piyano. 

key chain (ki tseyn) pig [Ing] : lyabera. 

keyhole (ki-howl) png [Ing] : butas 
sa kandado na sinusiiutan ng susi. 

keyhole surgery (kuhowlser-dye-ri) 
png Med [Ing] : minimal na pama- 
maraan sa operasyon na isinasagawa 


sa napakaliit na hiwa sa partikular 
na bahagi ng katawan. 

keyk png [Ing cake] 1 : hinurnong 
timpla ng ai'ina, mantekilya, itlog, 
asukal, at iba pa: cake 2 : pagkaing 
hinugis sap ad at bilog Cf mamon : 

CAKE. 

keynote (kf-nowt) png [Ing key+note] 

1: umiiral o namamayaning tono o 
idea sa isang okasyon 2: sinumang 
naatasan na itakda ang namamaya¬ 
ning tono o idea sa isang pulong o 
kumperensiya 3: Mus nota na bata- 
yan -ng isang key. 

keypunch (ki-pants) png [Ing key+ 
punch] : makinang ginagamit sa 
paglilipat ng mga datos sa pamama- 
gitan hg pagbutas sa mga kard o 
papel. 

keypuncher (ki-pan-tser) png [Ing 
key+punch+er] : opereytor ng isang 
makina para sa keypunch. 

keyword (ki-werd) png [Ing key+word] 

1 : susi sa lihim na kodigo 2: a salita 
na lubhang mahalaga b salita na 
ginagamit upang mabuksan at mala- 
man ang nilalaman ng isang file Cf 

PASSWORD. 

kg, daglat (key-dyi) [Esp] : kilogramo. 

KG B png [ Rus Komitet Gosudarstvennoi 
Bezopaznosti] : Komite sa Seguridad 
ng Estado; lihim na organisasyon ng 
pulisya sa dating Unyong Sobyet na 
itinatag upang mag-espiya sa mga 
panloob at panlabas na usapin ng 
bansa at sa mga krimen laban sa 
estado. 

Kgg, daglat (keydyi*dyf) 1 : kagalang- 
galang 2 : kagalang-galangan. 

khaddar (ka-dar) png [Hin] : telang 
hinabi sa bahay. 

khaki (ka-ki) png, pnr [Ing] : kaki. 

khan (kan) png [Ing] 1 : titulong ibi- 
, nibigay sa mga pinuno at opisyal sa 
gitnang Asia, Afghanistan, at iba pa 
2: a supremong pinuno ng mga 
tribung Turko, Tartar, at Monggol b 
emperador ng China sa panahon ng 
imperyong Monggol. 

khoum (kum) png [Arab hums Ing] : 
yunit ng pananalapi sa Mauritania. 

kHz, daglat (key-eyts-zf) [Ing] : kilo- 
heitz. 

ki*al png [Mrw] : ugoy. 

ki*ang png [Kan] : pakiramdam ng 
gutom. 

ki a a a ngan png Mit [ Ifu ] : bul-ul na 
anyong sumasayaw, nagbabantay sa 
kamalig ng bigas, at nagpaparami 


ng mga ito kapag nagbibigay ng 
pag-aalay. 

ki-iy png : paggiri-giring kilos o galaw. 

ki-bak png [ Tau]: uka sa balat o peklat 
sanhi ng sugat o sakit. 

khbal png 1: depekto sa rabaw ng 
tabla: warp 2: [ Kap Tag] pagpilipit 
ng tali sa mga pirasong lapad na kahoy 
para magdikit-dikit ang mga ito, tulad 
ng sahig na tabla Cf tahi : bigong, 
biko, kesseng 3: Bot ayap 4: Med pag- 
laki ng tiyan dahil sa labis na pag- 
kain ng prutas o pag-inom ng likido. 

w 

kt-bang png [Mrw Tag] : pag-uga o 
pag-ugoy ng estrukturang dapat na 
matatag o nakapirmi. 

% 

ki'b^ng pnr : hilig; tagilid. 

kibbutz (ki-buts) png [Ing] : pama- 
yanang komunal sa Israel na karani- 
wang lumalahok sa agiikultura, kolek- 
tibong nagmamay-ari ng mga garnit 
at kita sa produksiyon, sama-sama 
sa pagbuo ng desisyon at pag-aalaga 
ng mga bata. 

kibbutznik (ki •buts*nik) png [Ing] : 
sinumang kasapi ng isang kibbutz. 

ki * bi pnr [ Mrw] : tabingi. 

ki*bit png [Kap Tag] : baltak sa kawit 
dahil kinagat ng isda. 

ki*bit pnd [Kap Tag] mag'ki-bit, i-ki* 

bit : ikilos paitaas ang balikat, para 
ipahayag na walang alam o walang 
pakialam. 

ki*bit*ka png [Ing Rus] 1: isang uri 
ng sasakyang may takip at hinihila 
ng hayop 2: a isang uri ng pabilog 
na tent b bahay ng mga Tartar. 

kibitz (ki-bits) pnd Kol [Ing] : maki- 
alam o mag-usyoso. 

kf-bit*zer png [Ing kibitz+er] 1: Kol 
miron sa laro o sugal, mahilig mag- 
bigay ng payo kahit na hindi kailangan 
2 : tao na makulit o mahilig maki- 
alam : usisero. 

kib'kfb png [Kap] : habhab. 

kib a kib png 1: pagkuha nang buong- 
buo sa laman ng niyog 2: ngatngat. 

kiblah (kib-la) png [Am] : direksiyon 
ng Kaaba sa Mecca na hinaharap ng 
Muslim kung nagdarasal: kiblat. 

kib'lat png [Mrw Tau] : kiblah. 

kib-Iit png [Bik] : sagoy. 

ki-bo png 1: [HU Seb Tag] galaw; kilos - 

pnd ku*mi*b6 v ki*bu*in g ma*ngl-b6 

2 : pagsisimula ng pakikipag-usap o 
pag-imik var ibo C/ batI 3: paggalaw 
o pagkuha ng isang bagay, lalo na 
kung walang pahintulot ng may-ari: 


/ 


kibol 


444 


kilaw 



ki*b6l png [Seb] : punggok 1 . 

ki-b6t png: mahinang pintig; halos 
hindi mapansing galaw, hal kibot ng 
labi. 

kick (kik) pud [/ng*] 1 : sipain o tad- 
yakan 2 : magpahayag ng sama ng 
loob 3: Kol ihinto ang bisyo o masa- 
mang gawain 4: patalsikin o sisantehin 
5 : Isp sa futbol, umiskor sa pama- 
magitan ng pagsipa sa bola patungo 
sa gol. 

kickback (kik-bak) png [Ing kick+back] 

1: puwersa ng pagtalbog o pagsikad 
pabalik ng isang bagay 2: Kol tubo 
mula sa negosyo, karaniwan sa ilegal 
na paraan o sabwatan. 

kid png I Ing] 1 : batang kambing 2: 
katad mula sa batang kambing 3: 
Kol nakababatang lalaki o babae. 

ki-ddng png Zoo : mammal (genus 
Hyemoschusat Tragulus) na tila usa, 
walang sungay, at matatagpuan sa 
gitnang Africa at timog silangang 
; Asia. 

Ki-da a p£ a wan png : kabesera ng Co- 
tabato. 

kid'd&ng png Zoo [lfu\ : tutubi (Rhyo- 
themis fuliginosci Selys) na may katam- 
tamang laki o kulay pula. 

ki*d6m png [Ilk] 1: pagpikit ng mata 
2 : patay ang buwan : dulum. 

kid-kid pngKar [MagMrw] : kikil. 

kid-kid png 1 : rolyo o ikiran ng sinulid, 
lubid, tali, at katulad : pulon, sabid 2 , 
sabod, sambod - pnd mag-kid-kid, 

kid a ki a r6n, i a kid a kid2: [Ilk] tutong. 

kid*ki-ran png [kidkid + an] : pulunan 
o ikiran ng sinulid, kawad, tali, at iba 
pa : spindle 2 . 

kid*idt png 1 : koryente o siklab na 
likha ng pagbabangga ng malamig 
at mainit na hangin sa himpapawid: 
alti, flash 1 , linti 2 : kilos o pangya- 
yaring mabilis. 

kid-nap png [Ing] : pagdukot sa isang 
tao para ipatubos -pnd ku a mid a nap, 
kid a na a pm, ma-ngid-nap 

kid-na-per [Ing kidnapper] : tao na 
kumikidnap o nangidnap Cf lupot. 

kidney (kfd-ni) png Ana [Ing] : rinyon. 

kid-ya png Bot : kalamansi. 

ki*gal sa a ro png [Tbo] : abakang ja- 
ket, tinina sa pamamaraang ikat, at 
itinahi. 

krgaw png Zoo [Ilk] : munting usa o 
guya. 

kig-nut png [ Tau] : di-mapigil na pag- 
galaw ng mga kalamnan. 


ki a h£*da png Ana [Esp quijada] 1: 
panga 2 : buto ng panga. 

kf a ho png [Esp quijo] : balitok. 

ki a im png 1 : bakal na sipit tulad ng 
plais o tiyani 2 : higpit ng naturang 
mga sipit Cf kagat 3: pagtitimpi ng 
galit. 

ki a fm pnr : nakasusi; sarado. 

• m * • • 

ki-ing pnr 1 : kuba at halos magkadikit 
ang ulo at balikat Cf bukot 2: maka- 
pal at matambok ang batok. 

kMs png [Mrw] : pasuwit 1 . 

ki a it pnr : siniksik o pinipi nang ma- 
diin. 

% 

ki a kf png 1: [Tsi] pagluwanganumang 
nasa bibig 2: [Seb] tinga sa ngipin. 

ki a ki png : maliit na puke. 

kl-kt png [Seb] : tinga. 

ki*kid png Kar [Mar] : kikil. 

kf a kig png [ Tsi] 1 : paglinis sa maliliitf f 
na duming natira sa tainga sa pag- 
tanggal ng tutuli 2: sa pakikipagtalik 
ng mga hayop, lalo na ang lalaking 
manok, galaw kapag naabot na ang 
kasukdulan C^kilig -/?wdku*mi a kig t 
ki a kf a gin. 

ki-kig png Zoo [Bik] : kalabukab. 

ki-kik png [Tsi] : tayakad. 

ki a kil png Kar [Kap Mag Pan Tag] 1: 
bakal na magaspang ang rabaw at 
ginagamit na pangkinis o panghasa 
ng bakal o anumang metal: balhag 2 , 
file 4 , kikid, Li mbas - pnd mag*ki*kii f 
ki-kf-lin, ki-ki-lan, i-pang-ki-kil 2: 
pangkinis ng kuko 3: Kol sapilitang 
paghingi ng salapL 

ki-ki-mut png Tro [Kap] : karilyo. 

ki-kin-s6t png Zoo : kitikiti; larva ng 
lamok. 

ki a kit png Ana [Ilk] : hinliliit. 

ki a kf a yaw png Zoo [Bik] : kilyawan. 

ki a ki' a yo png 1 : Zoo uri ng ibon na 
magalaw ang buntot kahit nakadapo 
2: kitikiti 3: kuiig sa tao, magaslaw 
o hindi mapakali ang kilos. 

ki-ku-wdn png [Kap] : nalaglag ang 
ipinagbubuntis o nakunan. 

kik a yam png [Tsi] : tila lumpiyang 
putahe na naglalaman ng pinagha- 
long arina, hinimay na isda, gulay, 
at kulay kape ang bilot var kekyam. 

kHa png 1 : alinlangan; duda 2: pag- 
kalito; linggatong. 

ki a !6 pnh : pinaikling kanila uarkina, 
kinda. 

ki-l^ # a png Bot [HU Seb War] : tungkod- 
pari. 


ki a lab png [Seb] : iglap. 

ki a l6b png: kinang; luningning. 

ki-lab-bdn png [Ilk] : kaning hindi 
naubos at lumamig. 

ki*ld a bot png 1: pakiramdam na pa- 
mamantal o pagtindig ng balahibo 
dahil sa matinding takot o lamig - 
pnd ki a la a bu a tan, ma-ngi-la-bot 2: 
takot; hilakbot 3: Idy tao na kinatata- 
kutan Cf maton 4: tao na kilala, ka¬ 
raniwan dahil sa di-kanais-nais na 
katangian o masamang gawain Cf 
bantog 5: dagta na nakukuha sa mga 
punongkahoy na mabulba ang ugat, 
tulad ng nami, tugi, at katulad. 

ki a ld a bot pnr: bantog dahil sa masa- 
mang gawain Cf pusakal. 

ki-la-bu png [ Tbo] : kortina na kahawig 
ng kulambo at sadyang nakalaan para 
sa pinuno ng bahay. 

ki a l&g*han png [Bik] : sindak. 

ki a 16k png [Iba] : ningning; kintab. 

ki-14-kil png Zoo : uri ng puting loro. 

ki*l& a la png Bot [Bik HU Seb Tbn War] : 
tungkod-pari. 

ki-16-la pnr : alam kung sino ang 
paksa var kakilala: pamilyAr 1 . 

ki-la-!d pnr : sikat; bantog. 

VSAaAaW png Lit [Tbo] : magdamagang 
pag-awit ng isang epikong-bayan. 

kMang png 1: basket na biluhaba, 
maluwag ang lala, at pinagkukulu- 
ngan ng manok 2: binuro at inimbak 
na alak mula sa tubo, palma, bungang 
ugat, at iba pa. 

ki a l6p png [Ilk Tag] : kislap; kinang. 

ki*lap a S^w png : maliliit na along pa- 
bilog na likha ng isang bagay na 
bumagsak o lumitaw sa tubig Cf ka- 

LAPSAW, LABUSAW, PUSAG : .ARITAMTAM, 
RIPPLE. 

ki*l&S png] : iregular na daloy ng likido 
sa mga tubo 2: malaro at malikot na 
pagsasaya 3: [HiL] balisa. 

Ki-I^t, Le a 6n pngKas: bansag kay Pan- 
taleon Villegas, maalamat na pinuno 
ng paghihimagsik sa Cebu noong 

1898. 

ki a la a ta a d6r/mg [Esp quilatador] : taga- 
kilatis o tagauri ng ginto o pilak. 

ki*l£ a tes png [Esp quilates] 1: yunit sa 
pagsukat ng kalantayan ng ginto at 
pilak: carat 2 , karat 2: salat ng kahoy, 
kame, at iba pa Cf i m atsa 3: pagsusuri 
o pag-uuri ng kalidad, karaniwan ng 
ginto o pilak var kilatis. 

ki*l£w png 1: [Bik Tag] pagbabad ng 
hiniwa-hiwang hilaw na isda o kame 



p 



s 




* 









kilaw 


445 




i 




* 


I 

i 





sa suka at iba pang pampalasa : tag- 
hilaw 2 : [S^] pagkain na hilaw : 
taghilaw 3: Med hapdi- nrg tiyan - 

/mdmag-kM6w, kMa-wfn, i*kM6w 

A: [Pan] taka. 

ki*l£w pnr 1 : bata o mura; pangka- 
bataan 2 : baguhan; bagito 3 : niluto 
sa marahang apoy. 

kMa*w6t png [Ilk] : maikling kidlat. 

ki-la-win pnr [ kilaw+in ] : ibinabad sa 
suka at iba pang pampalasa, karani- 
wang kame o isda : kin i law. 

kHay png : balantok ng maiikling 
buhok sa pagitan ng mata at noo : 

GALO. 

kfl*derkfn png [Ing] 1 : bariles na 
naglalaman ng 18 imperyal na galon 
ng likido 2 : volume na humigit- 
kumulang 82 litro. 

kM6b png [ Tbo] : gabi. 

% 

ki-ltb png : uri ng patibong pang-ilog. 

kMid png [ Seb War ] 1 : varyant ng gilid 
2: pihit 2 3: Ana tagiliran. 

ki*lfg pnd ku-mi-h'g, kMi-gfn, ma- 
pa-ki-lig : panginigin ang katawan 
na tila nalalamigan o para itaktak 
ang tubig pagkatapos maligo. 

kf'lik png [Bik Kap Tag\ : pagdala ng 
bigat sa baywang sa tulong ng bisig, 
karaniwang sa pagbuhat ng bata Cf 

KIPKIP : IREK 2 , KUNGKONG, OBBA, SAKMI, 

tambid - pnd mag*kHik, ku*mMik, 
ki-l.-kin 

kMi’kid png: pag-ikid ng lubid* sinu- 
lid, at iba pa, sa karete o ikiran. 

kidi-kHi png [Bik Kap Iba Pan Tag] 1: 
Ana pang-ilalim na bahagi ng hug-" 
pungan ng bisig at tagiliran ng 
dibdib : yukyok 2 : sulok na lingid sa 
paningin. 


ki-lfng pnr [Bik Kap Pan Tag] : naka- 
paling o nakahilfg sa isang panig. 


kMmg-hba pngBot [Bik] : kamyas. 
kMbp^y pnr : nakalaylay. 

kMfs png: proseso ng pagliit o pag- 
urong, lalo na ang kahoy. 

ki-lft png 1 : baltak o galaw ng kalam- 
nan var kil-it Cf kibot, kislot 2: pag- 
umbok ng balikat kapag biglang 
tumawa o natatakot, karaniwan sa 
mg& bata Cf KiBrr 3: hindi sadyang 
pag-ilag o pag-iwas - pnd ku*mi*lft, 

ma-pa-ki-lft. 


: anumang nagiging sanhi 
ng pagtawa o biglang paggalaw: gerik- 

GIT, GITOK, GULUK, KITEK, LINGAPNGAP, 

tickle 2 : sensitibong bahagi ng ka¬ 
tawan na madaling mapukaw sa 
pagtawa o biglang paggalaw : gerik- 

GIT, GITOK, GULUK, KITEK, LINGAPNGAP, 

tickle - pnd ku*mi*li*tt, kMi-ti-m, 
ma-ngi-li-ti, ma-ki-li-tt 3: Idy kahi- 

naan. 


kMf-tis pngBot [Bik Tag] : uray. 

kil-khga png Zoo [Bik] : pagengbulik. 

kill (kil) pnd [Ing] 1 : kitilin ang buhay; 
patayin; pumatay 2 : sirain; wasakin 
3: Kol sagarin ang sariling kakayahan 
o lakas 4: Com Kol burahin ang isang 
file. 


killer (kfl-er) png [Ing] 1 : a tao o ha- 
yop na pumapatay b mamamatay-tao 
2 : Kol a tao na mahusay at nakapu- 
pukaw ng loob b isang masayang biro 

C sa boksing, pamatay na suntok. 

% 

killjoy (kiljoy) png [Ing] : tao na pu- 
mipigil o nambibitin sa kagalakan o 
kasiyahang dapat tamasahin ng ka- 
puwa : ig. 


ki’lMfng png [Ilk Tag] 

kuliling. 


: varyant ng 


kHHis png Zoo [57] : kuliglig. 

kMim png [Ing Tur] : uri ng hinabing 
karpet na gawa sa Turkey, Kurdistan, 
at mga karatig na pook. 

kMing png 1 : Ana [Kap Tag] buhok 
sa batok ng kabayo: bungaybungay, 
kaboray, pigar 2: Bot [Ilk Kap Pan 
Tag] kawayan (Bambysa vulgaris) na 
mabuway. 

kMing png Zoo [Kan] : ibon na ma- 
liit, pula ang leeg, at mahaba ang 
mga paa. 


kMing ^ndku-mMing, i-kMing, ma* 

killing 1 : igalaw ang ulo pakanan o 
pakaliwa 2 : pumanig : lado, ladeo - 

pnr ma*kHing. 


kil*16 png [Ilk] : balikaw. 

kiM6*kiM6 pngBot [Ilk] : bukawe. 

kihmos pnr Med : almoranas. 

kiln png [Ing\ : pugon na ginagamit 
sa pagsusunog, paghuhumo, o pag- 
papatuyo, lalo na sa pagletsada ng 
apog o paggawa ng palayok. 

kMo png 1 : [Esp Ing] yunit ng bigat 
na nangangahulugang isang libo sa 
sistemang metriko : k, kilogram, ki- 
logramo —pnd m8g*kf*IOi ku*mMo, 
ki-lu-hin 2: iforhanay ng mga kahoy 
sa bubungan na pinagpapakuan ng 
yero Cf batangan. 

ki*ld pnr : baluktot; kurbado. 

ki-I6b png Bot : pako ( Gleichenia line¬ 
aris) na may malalaking dahon, sala- 
salabid ang tubo, at matatagpuan sa 
bundok. 


kilobase (kHo-beys) png Kent [Ing] : 
yunit ng pagsukat sa haba ng mga 
molecule ng nucleic acid na katumbas 
ng 1000 base ; kb. 

kilobyte (ki*lo*bayt) png Com [Ing] : 
yunit ng pagsukat sa kapasidad ng 
pag-iimbak ng datos: K, KB. 

kilocycle (ki*lo»say«kel) png [Ing] : 
dating yunit sa pagsukat ng dalasan 
na katumbas ng isang kilohertz : kc. 

kM6g pnr: maluwag o hindi maayos 
an g pagkakapakd. 

ki a lo*gr6m png [Ing kilo+gram] : kilo- 
gramo. 

kMo-gr6*mo png [Esp] : yunit metriko 

sa pagsukat ng bigat na katumbas ng 

100 gramo o 2,205 libra : kg, kilo¬ 
gram. 

kMo-H6rtz png [Ing kilo+hertz] : pag¬ 
sukat sa dalasan na katumbas ng 
1,000 cycle bawat segundo: kHz. 

kiloliter (kf •lodf-ter) png [Ing] : yunit 
metriko sa pagsukat ng likido na 
katumbas ng 1,000 litro : kl. 

kMo ma*y6r png Kar [Esp] : kilo na 
nasa gitna ng dalawang magkahug- 
pong na kilo sa bubungan. 

kilometer (ki-16-mi-ter, kMo ; muter) 

png [Ing] : kilometro. 

ki*lo*me # tr6*he png [Esp kilometraje] 
t: distansiya sa kilometro : mileage 
2 : mohon sa lansangan na bumibi- 
lang sa bawat kilometro 3 : instru- 
mentong sumusukat sa bilis ng 
sasakyan : speedometer. 

kMo*m6*tro jfrng [Esp]: yunit metriko 
sa. pagsukat ng distansiya na katum¬ 
bas ng 1,000 metro : kilometer, km. 

kf*los png 1 : galaw ng katawan 2: 
pagbabago sa anyo, kalagayan, at 
katayuan - pnd ku*mMos, i-kMos- 
pnr ma’kMos : kimut 3: gawi; asal. 

ki*lo*8(k*lo png [Esp kilociclo ] : yunit 
na katumbas ng 1,000 siklo. 

kMo*t6n png [Ing] : yunit metriko sa 
pagsukat ng lakas-pampasabog na 
katumbas ng 1,000 tonelada ng TNT. 

kilowatt (ki •lo*wat) png [Ing] : yunit 
n & pagsukat sa lakas-elektrisidad na 
katumbas ng 1,000 watt: kw. 

kilowatt-hour (kHo-wat-ar) png [Ing] : 
yunit ng pagsukat sa konsumo sa 
lakas-elektrisidad na katumbas ng 
1,000 watt bawat oras : kwh. 

Kfbroy png [Ing] : isang maklamat na 
pangalang pinasikat ng mga sunda- 
long Amerikano noong Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig at makikilala 
lamang sa isinulat na pariralang 



kilsot 


446 


kinambusa 


“Kilroy was Here” sa mga pader sa 
iba’t ibang bansa. 

kihsdt png Zoo : bulate na walang isang 
dangkal ang haba, at dumidikit sa 
mga tangrib at malalapad na bato 

sa dagat. 

kilt png [Ing] 1 : katutubong saya na 
yari sa itinuping telang tartan 2 : 
saya na isinusuot ng kababaihan at 
mga bata. 

kMu'kMo png : uri ng baklad. 

kMum-ki-lom png _[&$] : takipsilim. 

kMu a S&n png\ : samahan para sa ma- 
pagbagong layunin : movement 2 : 
mga pagkilos. 

kMu'wS png [Tsi] : pinulbos na mus¬ 
tard var kilwa. 

kfbya png [Esp quilla } 1: Nik gulugod 
ng bangka o barko na sumusuporta 
sa balangkas nito : keel 2 : pagkiling 
o posisyon na nais, tulad ng pisikal 
na gawi. 

kil*y6*wan png Zoo [ Kap Tag] : ibon 
(Oriolus chinensis chinensis) na ma- 
lambing humuni, at may kaakit-akit 
na tila gintong kulay ng pakpak at 
buntot var kulyawan : Antulihaw, 

ATATABILAW, DOYAW, KIKIYAW. 

kil*y6*wan png, pnr : matingkad na 
kulay dilaw var kulyawan. 

ki'md png Zoo : malaking mollusk 
gaya ng talaba. 

ki*ma pnr : hawak Cf kimis. 

ki-mds png [War] : bulagsak. 

kbmdt png [Ilk] : kidlat. 

ki-mdw pnr : baluktot ang bisig o 
kamay : komang, singkol. 

ki-mdy png [War] : pilay na balikat. 

kfm*bal pngMus [Iby] : gimbal. 

kimberlite (kim-ber-layt) png Min 
[Ing] : di-karaniwang bato na kulay 
asul, matatagpuan sa South Africa at 
Siberia, at nagtataglay minsan ng 
diyamante. 

kim-bot png [Tag War] : sa pisyolohiya, 
panginginig o pagbaltak ng kalam- 

nan : lingaling. 
kim*b6t png : tukso; buyo. 
ki*m6*ra png [Esp quimera] : chimera. 
ki*m6s png [Mrw] : isang dakot. 
ki-rney png [Pan] : gawain. 

kbmi png [Iba] : pilikmata. 

* 

ki*mT pnr 1: mahinhin; mahiyain : 
ASLIG, BUDQNG 2\ [Bill] VUpi. 

kbmi-ka png [Esp quimica] : kemistri. 

ki # rtii*k6 png [Esp quimico] \ siyentista 
na dalubhasa sa kimika : chemist, 



KEMIST. 

ki*mis pnr 1: pagpiga o pagpikpik sa 
pamamagitan ng kamay: pig-it, pisla, 
pislit 2 : pagsakop; paglupig. 

kim*ki png [Kap Seb Tag] : sabaw ng 
manok na nilagyan ng gin bilang 
pampalasa. 

kim*kim png 1: paghawak nang ma- 
higpit sa loob ng palad Cf kuyom - 

^mag*kim*kim, kim-ki-min, i*kim* 

n 2: pagpipigil o pagtatago ng galit 

kim*lo png [Tsi] : lutong binubuo ng 
miswa o' bihon at sinasahugan ng 
patola, hibi, karne ng baboy, at iba 

pa : T1YEMLO. 

kirn-mat png [Tau] : pagtatasa; kal- 
kulasyon. 

kim*m6l png Ana [Ilk] : kuyukot. 
kf # mo png [Ilk] : pulot. 

ki*m6 png [ Tbo] : anumang kaloob sa j 
baba e para sa kaniyang kasal Cf dote/ 

ki*m6 png [ War] : pugos. 

Kf-mod [png MU [Mns] : maalamatna 
tauhan na nangahas itago ang damit 
ng mahiwagang dilag. 

ki-m6-na png [Tsi] : maluwag na blu- 
sang pang-itaas, maikli ang manggas, 
at karaniwang ipinapatong sa-saya. 

ki*m6*no png [Jap] : mahaba at malu- 
wang na togang isinusuot nang may 
bigkis sa baywang Cf bata. 

ki*m6s png [Ilk] : tagilo. 

ki*m6t png 1: kaunting kilos o galaw 
2 : likhang kamay, tulad ng basket, 
bayong, o parol; handicraft 3: hindi 
sinasadyang paggalaw ng kamay o 
paa habang nakaupo 4: sa pisyolohiya, 
paglaki at pagliit ng munting masel 
sa isang butas o puwang, tulad ng 
anus. 

kim’p£l png 1: likido na namuo, hal 
kimpal ng dugo: clump 1 2 : piraso o 
masa ng solidong bagay na walang 
tiyak na hugis : lump. 

kim*p6y pnr [HU Tag] : nSlumpo o 
napinsala ang mga kamay o paa Cf 

PILAY, PUNGKOL : PINGKAW. 

kim*pi pnr [Seb] : piki. 

kfm*pit png [Seb War] : sipit 1 . 

kinvpft pnr [Mrw Tag] : pag-ipit o 
pagkakaipit, tulad ng pag-ipit ng ka- 
tawan at bisig sa isang bagay. 

kinvpdng pnr: umurong ang pisngi 
at labi dahil sa kawalan ng mga ngipin. 

kim*p6t png 1: galaw na papintig- 
pintig at pakibot-kibot, tulad ng pag¬ 
galaw ng puwit ng manok 2: hugis 
apang lambat para sa hipon 3: ma- 


laki, hugis apa, at makitid ang bibig 
na seramikang banga. 

k(m-tsi png[Kor] : maanghangnaatsa- 
rang gulay. 

khmun png [Tau] : kain. 
ki-mut png [Kap] : kilos - pnd Wu*(T\i • 

miit, i*ki*mut ma*ki*mut. 

ki*mut-ki*mu-tan png Ana : pflipisan; 
sintido. 

kin png [Ingf: kapamilya; kamag-anak. 

kf-na png 1: Bot [Esp quina , quino] 
singkona var kino 2: [Ing] yunit 
pananalapi ng Papua New Guinea. 

ki # n6 pnh : varyant ng kila. 

ki-na*ad*m6n png [Seb] : kamnungan; 
kaalaman. 

ki*na*6n*dan png [Seb] : kaugalian. 

ki*na*bd png : maliit na basket ng 
mga prutas. 

ki*na'b£n png 1: bigas o anumang 
bagay na nakasilid sa sako at may 
timbang na isang kaban 2: [Bik] 
daigdig. 

Ki*na*b6*yo png Tro [Seb] : muling 
pagsasadula sa Labanan ng Cova- 
donga. 

ki-na-bu-hi png [Seb] : buhay. 

ki*na*bu-wa png Say [Man] : sayaw 
na ginagaya ang galaw at paglipad 
ng mga lawin : banog-bAnog, mAn- 
manAok. 

ki*na*es*s6m png [Ilk] : yamo 1 . 

ki*na*gis png [Hil Seb] : yamuam. 

ki a na'h£ng a lan png [S^] : kasaysayan. 

ki*n6'hi*nat*n^n pnd : anyong pang- 
nagdaan ng kahinatnan. 

ki*na*hu png [Ifu] : mukhang aso na 
ukit sa ilalim ng halada at nagsisil- 
bing sabitan. 

ki*na*i s y£ png [Seb] : ugali. 

ki*n^*ka*pa*tid png [k+in+a+ka+patid \: 
relasyon ng mga anak ng magkum- 
pare at magkumare sa binyag, kumpil, 
o kasal : agio, ugto. 

ki*n£*king png [Kap] : kuyakoy - pnd 

mag # ki*n^ # king, kymbna-king. 

ki*na*la*b^w png Bot [k+in+alabaw] : 
uri ng mangga na matamis at aroma- 
tiko ang bunga : manggAng kalabAw. 

ki*n^*las png : butil ng palay na hindi 
pa natatanggalan ng ipa ngunit inim- 
bak matapos patuyuin. 




na 


\\png\ 


ki*nam-bu-s6 png : uri ng malagkit 
na bigas. 

















■ikiim 









kin^mihasnan 


447 


kinsay 




kl # n6*mi a has a n6n png [ki+na+bihasa+ 
an] : ugali o paniwala na sinunod 
mulang pagkabata kaya mahirap 
baguhin. 

ki*nan*d£ pngJBot : uri ng mabangong 
bigas. ' 

khndng png : katangiang magpatalsik 
ng sinag Cf kintab, ningning : alam- 
bag, sudi 3 - pnr ma*ki*n6ng. 

, * S * • 

ki-nan-ta-ran png Lit [Iba] : pagtatalo 
na inaawit at itinatanghal sa mga 
pagtitipon at pagliligawan. 

ki*na a p£l png [k+in+apal] 1 : nilikha; 
nilalang 2 : kimpal ng mga hinog na 
bunga ng sampalok at pinagdikit- 
dikit na tila bola. 

kl*na*r£ a yom png [k+in+arayom] : uri 
ng palay na payat ang mga butil. 

kl*n£ a rum pngBot [Bag Tag] : punong- 
kahoy (species Diospyros) na pinag- 
kukunan ng itim na tina ang dahon, 
balat, at ugat var kinalum. 

ki a na*s6ng-a n png [Hil Seb] : sabang. 

0 

ki a n6 a sing a k£*sing pnr [Hil Seb War 

kina+kasingkasing] : taos-puso. 

ki*nas*tu a li png [k+in+astuli] : uri ng 
bigas na kakaiba ang bango. 

ki*na*ta a w£n png [k+in+atawan] 1 : 
tao na binigyang pahintulot na gu- 
manap ng isang tungkulin para sa 
isang tao o pangkat Cf ahente, asem- 

BLEISTA, DIPUTADO, EMBAHADOR, lAkI- 
LAKI 1 , PROXY, REPRESENTATIVE, SUGO : 

hawas 2: Pol kongresista; inihalal na 
representante ng isang distrito para 
sa Mababang Kapulungan. 

ki*n£*tu a lu a an pngBot : limansugatT' 

ki*na a u*u a ku a lan png [ki+na+u+ukol+ 
an] 1 : opisyal o autorisadong tao 2: 
tao na maaaring lapitan o may kina- 
laman ukol sa isang bagay. 

ki*n& a wat png , pnr [Hil Seb War] : 
nakaw. 

ki-naw-it png [Bon] s soklong 1 . 

ki a nay a ll pnr [Kap}: kaliwete. 

kin-ba-ba-ldk png Zqo [Kap] : bang- 
kalang. 

kind (kaynd) png [Ing] 1 : a klase o 
uri b katutubong pangkat ng mga 
hayop o halaman 2: tipo o kalidad. 

kind (kayn) pnr [Ing\ : mabait o ma- 
buti. 

% * 

* 0 

kin*dd pnh : varyant ng ki\&. 

kin-d^t png : pagpikit ng isang mata 
bilang pagbati o senyas ng pagbibiro : 
wink 1 -/m^ku a min a d6ti K»n a da a t6n t 
i*kin*d«§t 

kin-d^y png : paggiri; kendeng. 


kfn a der png Kol [Ing] : pinaikling 

kindergarten. 

4 

kln a der a g6r a ten png [Ing Ger] : pa- 
aralan para sa mga batang 4-6 taong 
gulang na naghahanda sa pagpasok 
sa elementarya: kinder. 

kin*ding png : varyant ng kendeng. 

kinematics (km-e-mat-iks ) png [Ing]: 

kinematika. 


ki-ne a m6 a ti a ka png [Esp cinematica] : 
sangay ng mekanismo na nag-aaral 
sa paggalaw ng mga bagay : kine¬ 
matics. 


kinesis (ki-nf-sis) png [Ing] 1 : pagkilos, 
mosyon o galaw 2: Bio organismong 
gumagalaw nang walang tiyak na 
patutunguhan bilang tugon sa isang 
stimulus 3: Zoo ang pagiging ma- 
kilos ng mga buto sa bungo, tulad 
sa mga ibon at ahas. 

0 

kf a net png Zoo [Ilk] : pindangga. 

kinetic (ki*ne*tik) pnr [Ing] : kinetiko. 

kinetics (ki-ne-tiks) png [Ingkinetic+s] 
1: dinamika 2: sangay ng pisikal na 
kemistri na sumusukat at nag-aaral 
sa antas ng reaksiyon ng mga kemi- 
kal o enzyme. , 


ki a n6 a ti a k6 pnr [Esp cinetico] 1 : hing- 
gil sa mosyon : kinetic 2 : dulot ng 
mosyon : kinetic 3: inilalarawan ng 
galaw : kinetic. 

king png [Ing] 1 : hari 2: isang tao o 
bagay na nangingibabaw sa isang 
larang. 

kingdom (king-dam) png [Ing] 1: 
isang lupaing nasasakop ng isang 
indibidwal, hayop, at iba pa : kaha- 
RIAN 2 : likas na tirahan ng mga hayop 
at halaman Cf fauna, flora : kaha- 
rian 3: Bio ang pinakamataas na 
kategorya sa klasipikasyon ng takso- 
nomiya : kaharian 4: partikular na 
\ saklaw ng pag-iisip o emosyon. 

kingfisher (king-fis-yer) png [Ing 
king+fish+er] : ibon (family Alcedinidae) 
na may mahaba at matalas na tuka 
na pawang ginagamit sa pagsisid at 
pagsugba ng isda Cf sabukot : kasay- 
kasay. 


king a ke png [Esp quinque] : lamparang 
yari sa kristal. 

king*ki png [Bik Hil Seb] : tinghoy. 

king*kmg png 1 : kandirit 2: [ Iba Ilk] 
kandong. 

king*king pnr [Tsi] 1 : masikip at ma- 
kipot 2 : dahop; naghihikahos. 

king a ki a ng£n png [Mng] : karera ng 
mga bata sa paraang pakandirit. 


king-pin png [Ing king+pin] 1 : a ma- 
laki at pangunahing tornilyo na may 
susing posisyon b tornilyong gina¬ 
gamit bilang pivot 2 : tao o bagay na 
mahalaga sa mga komplikadong 
sitwasyon; ang pinakaimportanteng 
tao sa loob ng organisasyon. 

Kings png [Ing] : Mga Hari. 

ki a m pnh [ Tau ] : ito. 

ki*nfg png : paggalaw ng katawan dulot 
ng lamig, takot, o sakit -pnd ma a ngi a 
nig, ku a mi a nlg, pa*ngi a ni a gln. 

ki a nlg pn^ma a ki a nlg, pa-king-g^n : 

dinggin; bigyan ng pansin ang sina- 
sabi o naririnig. 

ki a nl a ki a ni a t6 png: serye ng mga pan- 
tasma, ilusyon, o nakalilinlang na 
mga paglitaw, gaya sa panaginip o 
bilang likha ng haraya var kinikita : 
bisyon 3 , pangas 1 . 

ki*ni a l£w pnr [k+in+ilaw] : kilawin. 

ki a ni*ll a song pngMus [Sub] : sayaw sa 
seremonya ng pag-aani na sinasali- 
wan ng pangkat ng edel. 

* 

ki a nl a na png [Esp quinina] : quinine. 

Ki a ni*r6y-a png\ : pangkating etniko 
na matatagpuan sa Antique 2: wika 
ng naturang pangkatin : Hamtika- 
non, Hantik, HantikAnon. 

kl*nis png 1 : rabaw na walang depek- 
to 2: husay ng pagkakagawa - pnr 

ma a kl a nis. 

ki a nlt pnr : banat na katad. 

kinky (king*ki) png [Ing] 1 : kulot; 
pilipit 2: Kol a kakatwa o hindi kara- 
niwang asal sa sex b kakatwang estilo 
sa pananamit 3: kakaiba; esentriko. 

kin*la a h6d pnr: nagpunyagi sa pag- 
gamit ng lakas hanggang sa mapagod. 

kin-I6ng png [Pan] : kalasag. 

kln-mo pnh [Pan] : iyo. 

kin a nl png [Ilk] : kendeng. 

kin a nl a kin a nl pnd mag a kin a ni a kin a m, 
i a kin a ni a kin a nl [Ilk] : alugin. 

kin a nu a ti png [Ilk] 1 : kutian 2: trumpo. 

kin*nu a tu a wan png [Ilk] : ritwal at 
sesyon ng mga babae sa pagkuku- 
tuhan. 

ki*n6 png [Seb] : alon-alon sa rabaw 
ng tubig. 

ki a nd png Zoo [Bik] : daga. 

krnot png [Hil] : tipid - pnd mag* 
kl-not, ki-nu a tin, i a kl a not. 

ki a n6y png : lapot. 

kln-sa pnh [Seb] : sino. 

kin-Sciy pnh [Seb] : kanino. 




“M.!*|‘. . ..... . ... ' ' "fr 


kfnse 


448 


* 



kfo'Se pnr [ Esp quince] 1: labinlima 
2 : labinlimang sentimos. 

kirvs6*na, kin*s6*n£l pnr [Esp quincena, 
quincenal] : kada dalawang linggo o 

labinlimang araw. 

* 

kin-si-kin-sf png 1: [ Ilk Tag] mga 
pandekorasyong poste ng balustre 
2: [Ilk Tag] balustre 3: rayos. 

kin-slim png[Tau] : bukas. 

kfn-ta png [ Esp quinta ] 1: maliit na 
daungan; pook bagsakan ng kalakal 
2 : bilya; kintana. 

0 • 

kiri‘t£b png : kftrang na dulot ng 
ipinahid na sebo, bitun, at katulad - 

pnr ma*kin*t6b. 

kin*t4l png [Esp quintal ] : 100 kg ang 
bigat. 

kiiytgl£ndmag*kin*t6l, i-kin*t6l f ma* 

kin-tal 1: iukit, halimbawa sa kahoy 
2: tumiim sa isip Cf kakintalan. 

kin*t£*na png [Esp quintana ] 1: kalat- 
kalat na mga bahay sa isang bilya 2 : 
Bot punongkahoy ( Melia duvia) na 
tumataas nang 6-15 m, may maha- 
habang tangkay, at nalalagas ang mga 
dahon sa isang partikular na panahon. 

kin*t£y pnf : buo-buo; kor&do. 

kin*ta*y6n png [Esp quintanon ] : da- 
daaning taon. 

km*t6*ro png [Esp quintero] : magsa- 
saka. 

kin*t6*to png [Esp quinteto ] : quintet. 

kin-tfl-ya png Lit [Esp quintilla] : sa 
tula, limang taludtod sa isang saknong. 

kfn*to pnd mag-kin-to, ku-mm-to 

[Seb] : tiyad. 

kin*to pnr [Esp quinto] : panlima, kfn- 
ta kung pambabae. 

kin-t6d png: pagkilos ng balakang 
kapag nakikipagtalik nang nakatayo. 

kfnt-say png Bot [ Tsi] : Tsinong apyo 
(Apium graveolens) na ginagamit na 
pampalasa sa pagkain var kinsay. 

kfn-tsi png [ Tsi ] : karneng baka na 
may taba at laman na mainam ilaga. 

ki-nu*n6t png [ Bik] : hinimay na 
laman ng page at iniluto sa gata. 


:in-y6n*tos png pnr [Esp quinientos ] : 
limandaan. 

:in-ydng png : lupa na may lawak na 
100 dipa-kuwadrado o humigit- 
kumulang 2.8 ektarya. 

:iosk (ki-yosk) png[IngFre] : kiyosko. 

f-pang-kf-pang png [57] 1 : unang 
mga hakbang ng sanggol 2 : pangu- 
nahing hakbang ng isang mahalagang 


gawain 


w 

png Bot 


kl-pfl png : pagpikpik ng isang malam- 
bot na bagay upang magkaanyo, 
tulad ng pagkipil sa luad - pnd mag* 
ki*pfl, ku*mi*pfl, ki*pi*lfn. 

khpfl pnr [Bik] : bahaw. 

kf-ping png : palamuti sa bahay na 
gawa sa binayong bigas, hinulmang 
hugis dahon, at nilalagyan ng ma- 
tingkad na kulay upang maging ka- •' 
akit-akit. 

kf-pit png 1: pag-umit nang paunti- 
unti 2 : pagkimpit. 

kip*kfp png: paraan ng pagdadala sa 
: pamamagitan ng pag-ipit sa kilikili, 
panloob na bisig, at tagiliran. 

. kf*pot png [Bik HU Ilk Seb Tag War] 1 : 
sikip; kitid : himpat - pnd ku*mr*pot, 

i*kf*pot, mag*pa*kf*pot 2: Heo ma- 

kitid na lagusan ng tubig na nag- 
uugnay sa dalawang dagat o malaking 
lawas ng tubig : strait. 

kip-pul png Zoo [ Ifu ] : tutubi (Rhyo- 
themis Sp) na may katamtamang laki 
at may mapusyaw na kulay-lupa. 

ki*rdg png [Bik] : libog. 

ki-ra-g6n pnr [Bik] \ malandi. 

ki-r6n pnh [Mrw] : kanila. 

kl-rang pnr [Ilk] : kulang. 

ki-r6t pnr: maliit ang isang mata. 

Kir-bds png Mit [Ilk] : mahiwagang 
magnanakaw ng mga dilag ng kana- 
yunan tuwing gabi. 

kf-red png [Ilk] : balumbong/ | 

ki-rl pnr : mahilig mang-akit ng lalaki 

Cf ALEMBONG, [AND! : HITAD, PANDOT, 
PIKAT. 


ki-nup-san png [S<?6] : sapal var kl-rig png [&£] : nangingisay. 


tmupsan. 

ki*nur*su*n£'da pngMus [Han] : pag- 

totono ng gitarang may anim na 
kuwerdas. 

ki*nu*til png [Seb] : tsokolate na hina- 
haluan ng hilaw na itlog at tuba, at 
pinaniniwalaang pampalusog ng ka¬ 
ta wan. 

kiff*y£ng png [Mai Tag] : batong 
kristal; quartz. 


ki*rim png Lit [Mrw] : mahabang ku- 
wento sa darangen. 

ki-rim-p6t png [ Tsi] : babaeng kiri. 

kf-ring png [Ilk] : panahon sa loob 
ng 21-25 ng Oktubre, at itinuturing 
na malas na mga araw. 

ki-ri*s6I /?ng^: halamang (Jatropha 
curcas) nabubuhay sa dalampasigan. 

s 


: ki*rfw pnd mag*ki*rfw, ku*mi*rfw 

[ Seb] : magnakaw o mangupit. 

i Ki*ri*ye-t6*ka png : isa sa mga pang- 
kating etiniko ng mga Manobo na 
nasa kanluran ng Bukidnon. 

kirl^p pnr [Pan] : busilak. 

* * i i 

* kiTO*m^n*si*y & png [Esp quiromanda ]: 

panghuhula sa pamamagitan ng mga 
; guhit ng palad. 

ki*ro*p6d*ya png [Esp quiropedia] : 
pag-aalagang medikal sa mga paa : 

PODIATRY. 

ki*r6t png : pananakit ng sugat, bukol, 
pigsa, at iba pa Cf hapdi : duso, haldat, 

NGUTNGOT, RANGKA. 

kirsch. (kirs) png [Ing] : brandi na di- 
nalisay, gawa sa inimbak at binurong 
katas ng seresa. 

- kirtle (ker-tel) png [Ing] 1: bestidao 
i panlabas na petikot 2 : amerikana. 

ki*rur*hi-k6 png [Esp quirurgico] : si- 
ruhano. 

ki-si png [Kap Tag] : paglalahok ng 
mga butil ng mais at katulad sa sina- 
ing na bigas : luco - pnd mag-ki-sd, 

ki-s^-an. 

• • 

ki*sS png : Simula ng pagkulo ng tubig. 

kf*sab png [Kap] : ukab. 

ki*s^m png [War] : kasab. 

kf*sa*m6 png Ark [Bik Kap Seb Tag Esp 
zaquizamt] : pantakip sa itaas na ba- 
hagi ng silid : alkuba, ceiling. 

ki*s^m a ki*s^m png [Seb] : kukot. 

ki-sang png Bot [Buk] : halaman ( Pa - 
gonatherum paniceum) na nabubuhay 
sa talabis, sapa, o talampas : oban- 
oban. 

ki-sdp png 1 : kislap 2: kindat 3: big- 

lang sara at bukas ng mga mata : 
undag 2 . 

kl-s^p-ma-td png [kisap+wmta] : maik- 
ling sandali, tulad ng pagkisap ng 
mata. 

kf*saw png 1 : tunog ng likido sa loob 
ng sisidlan habang binubuhos o ina- 
alog 2: [Seb Tag] marahang galaw sa 
rabaw ng likido. 

ki-s£w png: galaw ng isda o manlala- 
ngoy sa ilalim ng tubig. 

ki*s£y png Med 1 : hindi sinasadya at 
malakas na panginginig ng mga ka- 
lamnan 2i epilepsy. 

k[*sek fng [Mrw] : irit. 

ki-si png [Mrw] : pilas. 

kf*sig png [Tsi Kap Tag] ; kaakit-akit 
at kahanga-hangang anyo, karaniwang 
panlalaki Cf ganda : taraki, tikas - 

/mr ma-kf-sig. 



'.WHMMi 




j: 



•u •. 




. ... 


;mi.. u.|.|. 







kiskis 


449 


kiyakos 



% 

kfs-kis png [Bik] : kaliskis. 

kis* kis png [ Kap Tag ] 1: pagdikit ng 
isang bagay o rabaw nito saisa pang 
bagay Cf friction : ba-gid, gakad 2: 
[Ilk Kap Pan Tag] pagpoproseso ng 
palay para maging bigas sa pamama- 
gitan ng makina - pnd mag*pa*kis* 
kis, ku-mis-kfs, i*kis*kfs. 

kis*kl*san /mg: mekanisadong gilingan 
ng palay Cf kono : kaskalador. 

kis-ldip png: pintig ng pagniningning 
ng liwanag, tulad sa bituin at bom- 
bilyang pandekorasyon Cf kutitap : 

ARISANGASANG, FLASH 2 , KISAP, WINK 3 . 

kis*llg png: biglang paninigas ng ka- 
tawan dulot ng madnding emosyon, 
tulad ng pagkagalit, pagkatakot, at 

ibapa -/mdkirmis'lfg, ma*ngis*llg. 

kis*l6t png : paggalaw ng mga hibla 
ng laman, lalo na sa mga bagong 
katay na hayop - pnd ku*mis*l6ti 
ma*ngis*l6t. 

kismet (kiz-met) png [ Ara ] : kapala- 
ran; tadhana. 

kis*m6d png: pagbaluktot ng mga labi 
dahil sa pagkainis o pagmamalaki 

Cf ISMID 5 TAMITAMI. 

kiss (kis) png [ Ing ] : halik. 

kis-sa png Lit [ Tau] : kuwento. 

k(s*te png [Esp quiste] : bukol; cyst. 

ki*SU-rt6 png [Tbo] : sibuyas. 

kit png [Ing] Is set ng gamit o kasang- 
kapan para sa isang partikular na 
gawain 2 : pananamit na kailangan 
para sa isang isport 6 gawain 3: set 
ng mga gamit na kailangan para sa 
pagbuo ng isang bagay. 


kf*ta png 1: bayad sa trabaho : income, 
salary, salaryo 2: tubo sa pinuhunan 
3: [Ilk] simpleng pagtingin. 

kf*ta pnr : nakalantad; natatanaw. 

ki*t£ pnh [Bik HU Mag Mrw Seb Tag 
War] 1: pinaikling ko ikaw, hal 
“Iniibig kita.” 2: kata. 

kf-ta-i-p6n pnr [Esp quitaypon] : naa- 
alis at naibabalik; nailalagay at naia- 
alis. 

ki-tang png 1 : Zoo isda ( Scatophagus 
argus) na manipis ang katawan, lapad, 
at matitinik ang palikpik 2: tansi na 
may mga kawit, ginagamit na pang- 
huli ng isda 3: [Mrw] lata. 

kf*ta-r6 pngMus [Seb] : gitara. 

ki*t£w png Zoo [Iba] : pusa. 

ki-t&y png Zoo [Kyn Tbw] : isdang bu- 
waya; karniborong isda. 

kitchen (kit-sen) png [Ing] 1 : kusina 
2: Kol bahagi ng orkestra na mala- 


pit sa mga instrumentong pinapalo 
tulad ng tambol. 

kitchenware (kit-sen-weyr) png [Ing] : 
mga kasangkapang ginagamit sa 
kusina. 

kite (kayt) png 1 : saranggola 2: Zoo 
ibon (genus Milvus) na mataas kung 
lumipad, may mahabang pakpak, at 
bun tot na nakatayo. 

kbteb png Zoo [Ilk] : surot. 

ki*tf png 1 : Zoo [ Tsi] inakay ng ibon o 
sisiw ng inahing manok: rrrr, palayug, 
sirI-»siri, sfwsiw 2 : bula na nalilikha 
sa rabaw ng anumang likido bago 
kumulo 3: pinaikling kiliti. 

kf'tib png : pagdami sa bilang - pnd 

ku*m('tib, ma-ngf-tib. 

k(*tid png [HU Kap Tag] 1 : kaliitan at 
kakulangan sa lapad ng isang bagay: 
inget 2: Idy pag-iisip na mahirap 
umunawa o hindi tumatanggap ng 
paliwanag. • 

kf-tig png : uri ng lambat sa pangi- 
ngisda. 

ki*tf*kitl png 1: [HU Tag] larva ng 
lamok : balbaltik, katdokatdo, kedi- 

KEDi, KUTOKUTO, KUYAMKUYAM, NGUYU- 

NGUYO, patwagtwag, wotowoto 2 s 
kapipisang itlog ng palaka 3 s galaw- 
gaw; malikot. 

ki-tfl pndkwmHIU ki-tHfn, ki*ti*l6n 

1 s patayin; alisan ng buhay 2s pumi- 
tas ng uhay ng palay. 

kf'ting png Ana [Seb] : sakong. 

kiting (kay-ting) png [Ing kite+ing] s 
huwad na dokumentong pangkalakal 
na ginagamit upang makakuha ng 
pondo o kredito, hal tsekeng walang 
pondo. 

kf‘ting*kf'ting png Bot s punongkahoy 
( Micromelum compressum) na may 
mabulong sanga at dahon s binting- 

DALAGA, PIRIS, LANGIN 3 . 

ki-tfw png [Ilk Tag] : matinis na huni 
ng mga ibong gubat. 

kit*klt pnd mag’kit*kft, kit-ki-tfn 

[HU Ilk Sei>] : ngatngatin. 

kit-kft pnr [Kap Tag ] 1: malabay o 
makapal ang tubo ng buhok, damo, 
at iba pa 2: nakalubog; malalim ang 
tubo. 

* • • 

kit-kft pong-kit png [Pan] : sikki. 

kit a l(n pnd : tinipil na kitilin. 

kb tog png: galaw ng tubig sa sisidlan. 

kbtong png [Tsi Seb] : pagewang- 
gewang na pagkilos - pnr ma*ld*tong. 

kitsch (kits) png [Ing] 1 s sining o 
literatura na tinatayang walang hala- 


gang pang-estetika, lalo na kung ni- 
likha upang masunod ang panlasa 
ng nakararami 2: marangya, mapag- 
panggap, o sentimental na sining. 

kit a sf png [ Tsi] : tingga na bilog, may 
butas sa gitna, at pinapasukan ng 
pakong pambubong. 

kit-tab png [Ilk] : ukab. 

kitten (ki-ten) png Zoo [Ing] : kuting. 

ki-tung png [Seb] s sakong. * 

ki*wd png : malaking kawit na gina¬ 
gamit sa paghuli ng buwaya. 

ki*wS pnr 1: napahiya; nasukol 2 s 
gipit; siki 3: baluktot; balikuko. 

ki-wal png [Kap Tag] 1 s paggalaw na 
tulad ng ahas var kiwel : rikosrikos 

2 s pagbaluktot o pagpilipit ng kahoy 

3 s pag-uga-uga ng mabuway na es- 
truktura. 

ki-wal pnd mag-ki-wal, ki-w6-lin 

[Seb] s magdala ng armas. 

ki-wet png Zoo [Ilk] : maliit na palos. 

ki-wi png [Ing] 1 s Zoo sa New Zealand, 
hindi nakalilipad at panggabing ibon 
(genus Apteryx) , may malabuhok na 
balahibo, at mahabang tuka 2: Bot 
halaman ( Actinidia chinensis) na gu- 
magapang, may manipis at mabuhok 
na balat, lunti ang laman, at itim 
ang mga buto 3 s tawag din sa bunga 

nito. , 

ki-wil png [Ifu] : agimat para hindi 
tablan ng anumang sandata. 

ki-wit pnr 1 s may kanal o kanalado, 
gaya ng yerong galbanisado 2: ngiwi. 

kiw-kiw png [Ilk] : sulsol 1 . 

kiw-kiw png [Ilk] : tila palikpik; bun tot. 

ki*wol png Ana [ War] : kuyukot. 

ki-ya png [Mrw] : reklamo sa hukuman. 

ki-yd png : kilos, tindig, o anyong 
natatangi. 

ki-yd pnd ku-mi-yfi, ki-ya-6n, ma- 

ngi-yfi : sumakay sa dalawang hita 
ng isang nakaupo, karaniwan upang 
maglambing.' 

ki-y6g png s pagtayo ng uten nang 
hindi sinasadya o kinukusa. 

ki-yag png [Bon] s pagpapalitan ng 
pagkain ng pamilya ng babae at 
lalaki sa panahon ng kasalan, kara- 
niwang nakalagay sa topil. 

ki-y£-kis png : pagpunas o pagkiskis 
ng anumang malambot sa matigas 
na bagay. 

ki*y£*kos png : pagkiskis ng katawan 
sa anumang bagay, gaya ng pader o 
punongkahoy -pnd mag-ki-yd-kos, 

i-ki-v4-kos. 


•J*4l I 


• I* Ml 


|I«H «M«l •• 


'W- 


ktyakoy 


450 


klausula 


ki*y£*koy png: varyant ng kuyakoy. 


ki*ya*mat png [Tan] : araw ng pag- 
tutuos* o araw ng paghatol. 


ki-ydng png [Tsi ] : paglalakad nang 
tulad ng sakang. 


Khy6*rigan png : isa sa mga pangkat 
ng Ifugaw. 


Ki*ya*ngan-H6*paw png: isa sa mga 

wika ng mga Ifugaw. 


ki*ya*p6 png Bot : halaman ( Pistia 
stratiotes) na tumutubo sa ibabaw ng 
tubig, katulad ng letsugas, at gina- 
gamit na pagkain ng kalabaw var 
kayapo, kuyapo : darairo, luluAn. 


ki a y3t png [Seb] : bulagsak. 


khyciw png f Ilk] 1: Bot dalandan 2: 
Zoo kilyawan. 


ki*y6w-ki*yci w png 1: [ Tsi Bik HU Pan 
Seb Tag War] reklamo o daing na wala 
namang kapararakan 2: [Seb Tag] 
kuntil-butil. 


ki a y£y pnr [ Tsi] 1: bali ang balakang 
2 : lumpo; pilay. 


ki-y6*bra png [Esp quiebra] : pagkalugi 
o pagbagsak ng negosyo. 


ki a y6 a bro png Mus [Esp quiebro] : 
pagkatal o paggaralgal ng tinig, lalo 
na sa kinakanta o tinutugtog na nota. 


kbyen pnh [Pan] : iyo. 


ki'ygn pnb [Pan] : saka. 


ki a y6 a to pnr [Esp quieto] : tahimik; 
walang kibo. 


ki*y6w png [Pan] 1: Bot punongkahoy 
2 : kahoy. 


ki a yd png Alp [Tsi] : puta. 


kbyo pnh [Mrw] : iyo. 


ki-ybs-ko png [Esp quiosco ] 1: munting 
tindahan na bukas ang harapan at 
niialagyan ng mga pagkain, diyaryo, 
at iba pang paninda : kiosk 2 : habong 
para sa telepono : kiosk 3: sa Aus¬ 
tralia, gusali sa loob ng isang parke 
na nagsisilbing kantina para sa mga 
namamasyal: kiosk 4: sa Turkey at 
Iran, isang maliit at bukas na pabil- 


yon : kiosk. 


khyug'pos png [SeA] : halukipkip. 


KJ, daglat (key-jey) [Ing] : killjoy. 


KKK, daglat (key-key-key) : Kataas- 
taasang Kagalang-galangang Kati- 
punan ng mga Anak ng Bayan : 
Katipunan. 


* 

kl, daglat (key*el) [Ing] : kiloliter. 


kiab png [Ing club] : club. 


klA'be png [Esp clave] 1: Mus alinman 
sa mga simbolo na inilalagay sa staff, 
na nagsasabi ng kataasan o kababaan 


ng tunog ng mga notang naroroon : 
clef 2 : susi sa pagtuklas ng lihim na 
kasulatan o kodigo 3: anumang bagay 
na maaaring makatulong sa paglutas 
ng krimen. 


kla a b6l png Bot [Esp clavel] : carnation 
na kulay pink. 


kla*b£*ra png [Esp clavera] : butas na 
likha ng pako o tomiiyo. 


kla-b6‘te png [Esp clavete] : maliit na 
pako. 


kla'bi'ha png [Esp clavija] 1: pakong 
kahoy o anumang pampasak Cf tulos : 
lasok, tarugo 2 : maikling talusok o 
baral 3: tulos na pinagtatalian ng 
nakasugang hayop. 


kla a bi*k6r*di*y6 png Mus [Esp clavi- 
cordio] : instrumentong maliit, may 
mga teklado, at nagbibigay ng himig 
na pino o malamyos : clamcord. 


kla a bi a ku a la png [Esp clavicula] : ba- 
lagat. 




kla a bi a tO png [Esp clavito] : pakong- 
bakya. 


kl6 a bo png [Esp clavo] 1: punongkahoy 
{Eugenia aromatica) na tropiko at 
may mabangong bulaklak : clove 1 
2 : buo o pinulbos na buko ng bu¬ 
laklak ng punongkahoy na ito at 
pampalasa sa pagkain : clove 1 3: Bot 
isa sa mga bulbong nabubuo sa mga 
axil ng pangunahing bulbo, tulad 
ng bawang: clove 1 . 


kl£ a bos png Bot [Esp clavo de especie] : 
halaman {Eugenia aromatica) na may 
bulaklak na aromatiko : clove 2 . 


klan a des*ti*no pnr [Esp clandestino] : 
palihim; patago; pailalim: clandes¬ 


tine. 


kl£*ra png [Esp clara] : ang puting 
bahagi ng itlog var kalara. 


kla*ra a b6 a ya png [Esp claraboya] : 
bintanang nakabukas na nasa bubong 
o bahaging mataas ng pader o ding- 

din g- 


kla*r6 a te png [Esp clarete] :^lak na 
kulay pula at nagmula sa katas ng 
ubas. 


kla*ri a dad png [Esp claridad] : linaw 
o liwanag. 


kla a rm png Mus [Esp clann] : trom- 


petang may matmis na tunog. 


kla a ri a n6 a te png Mus [Esp clarinete] 
1: instrumentong hinihipan, may 
silindrikong katawan, at may isang 
lingguwete na lumilikha ng tunog: 


clarinet. 


kla a ri a pi a kas a y6n png [Esp ckmfwadon] 
paliwanag. 


Kla •rf-sa png [Esp clarisa] : mongha 
sa orden ng Santa Clara. 


KI£ a ro! pdd [Esp claw] : Tumpak! 
Tiyak! Malinaw! 


kl^ a ro pnr [Esp claro] : malinaw, kl£*ra 
kung pambabae. 


kla-ros a ku a ro png [Esp claroscuro] 1: 
paraan ng paglalagay ng pinta o 
pagguhit upang ipakita ang liwanag 
at anino : chiaroscuro 2: Lit pagla- 
laro sa salungatan ng mga tauhan, 
damdamin, o bagay na may iba’t 
ibang katangian: chiaroscuro. 



.... 



klas png [Ing class] 1: klase 2: Pol sa 
Marxismo, ang uri ng isang pangkat 
ng tao ayon sa paraan ng produk- 
siyon sa ekonomiya : class 4 . 


klas pnr 1: mataas ang uri 2: Kol 
sosyal Cf bourgeois. 


kl£*se png [Esp clase] 1: a pangkat ng 
mga estudyante sa isang partikular 
na kurso o pagtuturo b silid na pi- 
nagdarausan ng naturang pagtuturo: 
class, klas 2 : uri; tipo : class, klas 
3: ranggo; kategorya : class, klas. 


kl£ a si a k6 pnr [Esp clasico] 1: panguna- 
hin, lalo na sa larangan ng literatura 
o sining biswal: classical 2 : magaling; 
mahusay : classical. 3: tradisyonal 
4: hinahangaan mula sa nakalipas : 


classic. 


kla a si a pi a k^i a do pnr [Esp clasificado] 
1: inayos sa mga uri 6 kategorya 2 : 
itinalagang maging lihim, kung 
tungkol sa impormasyon 3: inayos 
sa mga kolumna o pitak o ayon sa 
mga kategorya, gaya ng sa peryodiko. 


kla*si*pi a kas a y6n png [Esp clasificacion] 
1: pag-uuri; pagkakategorya : clas¬ 
sification 2 : uring kinabibilangan, 
hal ng hayop o halaman : classifi¬ 
cation. 


kla a si a SiS a mo png Sin Lit [Esp clasicismo] 
1: ang prinsipyo at estilo ng sining, 
panitikan, at paniniwala sa sinaunang 
Gresya at Roma : classicism 2: pag- 
alinsunod sa tradisyonal na mga pa- 
man tayan, gaya ng kapayakan, pag- 
pipigil, at pagtitimbang, na nabubuhay 

ngayon at tinatanggap ng 
classicism. 



marami 


kl£s*kard png [Ing classcard] : kard 
na katibayan ng pagmamatrikula para 
sa isang klase at talaan ng grado ng 
mga estudyante, karaniwan sa kole- 
hiyo : classcard. 


klats png [Ing clutch] : clutch. 


kla a US a tro png [Esp claustro] 1 : abadiya 
2 : kagawaran. 


kla*u a su a la png [Esp clausula j : sugnay. 


asi: wl.: 





m 




















kiausura 


451 


koagulante 


kla-u-su-ra png [Esp clausum] 1: 
pagreretiro 2: pagtatapos ng kursilyo. 

kleenex (kli-neks) png [ Ing] : absor- 
benteng tissue paper na tulad sa panyo 

ang garni t. 

* 

kledet png [ Tbo ] : tariktik. 

klep-to-ma-na png f Esp cleptomana ] : 
babaeng may sakit na kleptomania, 

klep*t6-ma-n6 kung lalaki. 

kleptomania (klep-towmey-nya) 

pngSik [Ing] : hindi mapigil na pag- 
nanasang magnakaw ng garnit. 

kl6-ri-g6 png [Esp clerigo] : sinumang 
kasapi ng klero; pari, ministro, at 
iba pang inordenahan sa tungkuling 
panrelihiyon : clergyman. 

klerk png [Ing clerk] : tao na nag-iingat 
ng mga rekord, namamahala ng mga 
sulat, at nagsasaayos ng papeles sa 
isang kompanya Cf kawani : clerk, 

ESKRIBYENTE. 

kl6*ro png [Esp clero] 1: kabuuan ng 
mga tao na inordenahan upang tu- 
mupad sa tungkuling panrelihiyon 
sa mga simbahang Kristiyano : clergy 
2 : bilang ng mga tao na ito : clergy. 

klieg (klig) png [Ing] : ilaw na nagbi- 
bigay ng sapat na liwanag na ginaga- 
mit sa estudyo o katulad. 

klik png [Ing click] : kaltis. 

kli-ma png [Esp clima] 1: kabuuan o 
karaniwang kondisyon ng panahon 
sa isang rehiyon batay sa tempera- 
tura, hangin, ulap, at iba pa, sa loob 
ng isa o maraming taon : climate 2: 
ang nananaig o umiiral na asal, pa- 
man tayan, o kaligiran ng isang pang- 
kat, panahon, o pook : climate^ ^’ 

klrni*k6 png [Esp clmica] 1: pagamu- 
tang maliit kaysa ospital : clinic 2 : 
pribadong tanggapan 3: sanggunian 
o organisasyong nagpapayo sa pag- 
lutas ng suliranin : clinic;. 

klbnbko pnr [Esp clmico] : malinis na 
malinis. . 

klin-tang pngMus [Tbo] \ kulintang. 

klip png [Ing clip] : metal, plastik, o 
gomang pang-ipif ng buhok, papel, 
at iba pa: cup. 

kibpings png [Ing clipping + s] : ginu- 
pit at tinipong publikasyon : cupping. 

kli*s6 png [Esp clise] 1: proseso ng 
paglilipat ng larawan o imahen sa 
plate para sa paglilimbag na naka- 
umbok o alsado 2 : plate o limbag 
na ginawa sa paraang ito : kutse. 

kli“tO*rfs png [Esp clitoris] : tilin. 

kiit*S& png [Esp cliche] : klise 2 . 


klhy6n*te png [Esp cliente] 1: tao na 
kumukuha ng serbisyo ng abogado, 
arkitekto, at iba pang propesyonal 
na tao : client 2 : parokyano; suki; 
regular na mamimili : client. 

klong png [Mrw] : pananggalang sa 
ulo na gawa sa tanso. 

klo*r£l png Kem [Esp clordl] : likidong 
aldehyde na walang kulay, at gina- 
gamit sa paggawa ng DDT : chloral. 

kloTcbtO png Kem [Esp clorato] : asin 
ng asidong likido, walang kulay, at 
may malakas na katangiang sumanib 
sa oxygen : chlorate. 

kloTO png Kem, [Esp cloro] : chlorine. 

klo*ro*pMa png Kem [Esp clorofila] : 
chlorophyll. 

klo*ro*p6r*mo pig Kem [Esp ckmformo] i 
chloroform. 

klo*r6*sis png Med [Esp clorosis] : chlo¬ 
rosis. 

/ 

% 

klo-ru-ro png Kem [Esp cloruro] : 
chloride. 

kill-bow /mg [ Gui-Bag] : telang tinina 
at itinatali sa ulo. 

klung png [Tbo] : baluti. 

klu-tang pngMus [Tbo] : luntang. 

klystron (kay-stron) png Ele [Ing] : 

- tubo ng elektron na lumilikha o 
nag{>apalakas ng mga microwave sa 
pamamagitan ng pagsasaayos ng bilis 
nito. 

km, daglat (key-em) [Esp Ing] : kilo- 
metro. 

•# 

knapsack (nap-sak) png [Ing] : bag 
na dinadala sa likod at isinasakbat 
sa magkabilang balikat. 

knee (ni) png [/ng] : tuhod. 

kneecap (n i kap) png [ Ing knee+cap] 
1: bayugo 2 : proteksiyon sa tuhod 
na karaniwang ginagamit ng mga 
manlalaro. 

Knesset (ne-sit) png [Ing] : batasan 
sa modemong Israel, itinatag noong 
1949, at binubuo ng isang daan at 
dalawampung miyembro na iniha- 
halal tuwing apat na taon. 

knickers (m-kerz) png [Ing] t : kulots 2 
2: tila bloomer na isinusuot ng mga 
babae. 

knick-knack (nfk-nak) png [Ing] 1 : 
palamuting walang silbi at karani¬ 
wang walang halaga 2: anumang 
maliit at kaakit-akit na kasangkapan, 
damit, at iba pa Cf abubot. 

knife (nayf) png [Ing] : kampit. 

knight (nayt) png [Ing] 1: kabalyero 1 ; 
tao na pinagkalooban ng naturang 


titulo dahil sa kaniyang galmg sa 
paglilingkod 2: kabayo 3 . 

knit (nit) png[Ing] 1: anumang gawa 
sa gantsilyo 2: paghahabi. 

knitting (m*ting) png [Ingknit+ting] : 
proseso ng paggawa ng knit. 

knob (nab) png [Ing] : hawakan o pi- 
hitan ng pintuan, drawer, o anumang 
katulad na nasususian. 

knock (nak) png [Ing] 1: katoko ang 
tunog na dulot nito 2: pagsapol sa 
pamamagitan ng pagtama, gaya ng 
sa bola. 

knockout (nak-awt) png [Ing knock + 
out] 1: sun to k o anumang kilos na 
nagdulot ng pagkawalang malay 2 : 
sa boksing, suntok o bigwas na nag- 
patumba sa kalaban : kayo, KO 3: sa 
paglalaban. eliminasyon dahil sa 
pagkatalo 4: Kol tao o bagay na 
katangi-tangi o hindi maayawan. 

knot (nat) png [Ing] 1: anumang tali 
o buhol upang pag-isahin o pagdug- 
tungin ang dalawang bagay 2: yunit 
ng bilis ng sasakyang dagat o pang- 
himpapawid, katumbas ng isang 
nautical mile per hour 3: matigas 
na kimpal ng tissue ng tao o hayop. 

know (now) pnd [Ing] 1: alamin o 
isipin 2: kilalanin o alalahanin ang 
tungkol sa isang bagay. 

knowledge (no-lids) png 1: kaalaman 
na nakamit dulot ng karanasan 2: 
teoretiko o praktikal na pagkaunawa 
sa isang asignatura, lengguwahe, at 
iba pa 3: Pit totoo; makatarungang 
paniniwala; pagkaunawa na salungat 
sa opinyon. 

KO, daglat (key-o) [/ng] : sapagsulat, 
knockout at kick-off. 

ko pnh [ Bik Hil Ilk Pan Seb Tag War] : 
tumutukoy sa unang panauhan na 
nangangahulugang “akin,” karaniwang 
sumusunod sa pangngalan o pandiwa, 
hal “Ang mga ito ay damit ko.” 

ko-ad # hu-t6r png [Esp coadjutor] : 
katuwang lia obispo var koadyutor 
Cf ASISTENTE, KATULONG. 

ko-ad*mi-nis*tra-d6r png [Esp coad- 
viinistrador] : kasamang tagapanga- 
siwa. 

ko-ad-yu-tor png : varyant ng koad- 
hutor. 

% 

ko-a-gu-l^-do pnr [Esp coagulado] : 
namuong likido, gaya ng dugo. 

ko-a-guda-dor png [Esp coagulador] : 
anumang substance na pangkorta. 

ko*a-gu*lan*te png [Esp coagulante] : 
substance na bumubuo ng kumpol 
na tila solido. 



. . \:w\ :"r:r . . 



koagulasyon 


452 


kolateral 


ko*a-gu-las-y6n png Med [Esp coagula¬ 
tion ] : pamumuo ng likido, gaya ng 
dugo: COAGULATION. 

ko-eHa png [Ing] : sa Australia, mar¬ 
supial ( Phascolarctoscinereus ) na hawig 
ng oso, may makapal na balahibong 
kulay abo, at namamalagi sa puno 
ng eucalyptus. 

ko-a-lis*y6n png [ Esp coalition] : pag- 
sasaijib ng dalawa o higit pang pangkat: 

COALITION. 

koan (ko-an) png [Ing] : bugtong na 
ginagamit ng Zen Buddhism upang 
ilarawan ang kakulangan ng panga- 
ngatwirang lohiko. 

k6*hal png [Mrrv] : katad. 

ko-b^l-to pngKem [Esp cobako] : cobalt 

k6*hing png Mus [Ata Bag Bil Buk 
I Jgn Mag Mnb Mns Mrw Sma Tau Tbo 
Tgk Tir] : kubing na yari sa kawayan : 
ABELLAW, ARIBAW, BIKKUNG, KULAENG, 
SURING, PULIBAW. 

ko fl bong png [ Tbo] : sisidlan ng tubig 
na gawa sa kawayan. 

k6 a boy png f Ing cowboy] 1: pastol ng 
baka : cowboy 2: Kol tao na maga- 
ling makibagay : cowboy. . 

k6*bra png Zoo [Esp Ing cobra] : anu- 
mang makamandag na ahas (genus 
Naja) na lumalapad ang leeg kapag 
nagagambala Cf ulupong : cobra. 

k6 a brajfmclma*ng6*bra, ku a m6 a bra, 

k6 a bra a h£n [Esp cobrar] : maningil 
o singilin; mangolekta o kolektahan. 

ko*bra*d6r png [Esp cobrador] 1: 
tagasingil; kolektor 2: sa huweteng, 
tao na tagakolekta ng mga taya var 
kubrador. 

ko a br£n a sa png [Esp cobranza] 1: pa- 
niningil ng utang, butaw, at iba pa 
2: sa huweteng, ang naipong taya o 
ang listahan nito. 

k6*bre png [Esp cobre] : tanso. 

ko da png [Ing coda] 1: Mus Lit pan- 
dulong bahagi ng isang tula o awit 
2: anumang may tungkuling mag- 
dugtong o lumagom sa naunang 
bahagi. 


k6*ding png Mus f Iby] z abafiw. 

ko a di a pi a k£ pnd mag*ko*di*pi*k£, i a 
ko a di a pi*k£ [Esp codijicar] 1 : isakodigo 
ang batas, tuntunin, at iba pa: codify 
2: ibuod ang isang kalipunan; ayusin 
o gawing sistemadko ang isang ko- 
leksiyon : codify. 

ko a di a pi*kas a y6n png [Esp codification] 
1: proseso o resulta ng sistematikong 
pagsasaayos, tulad ng kodigo : codi¬ 
fication 2 : Bat a pagsasakodigo ng 
mga tuntunin o prinsipyo ng isang 
legal na pag-uutos sa isa o higit pang 
malawak na bahagi ng buhay b pag- 
sunod sa hindi nakasulat na kaugalian 
o kaso ayon sa batas : codification. 

k6*do png [Esp codo] : ang nakaang- 
gulong bahagi ng tubo. 

ko a e*du*kas a y6n png [Esp coeducation]: 
magkasamang edukasyon ng mga 
mag-aaral na babae at lalaki. 

ko*ek a sis a t6rvsi a y6 png [Esp coexisten- 
cia] : pamumuhay nang sabay sa 
iisang panahon o pook. 

ko a ek a 388 a t4n*te pnr[Esp coexistente] z 
hinggil sa koeksistensiya. 

ko*e a re a d6*ra png [Esp coheredera] : 
babaeng kasamang tagapagmana, 

ko*e*re*d6"ro kung lalaki. 

ko a er a si a y6n png [Esp coercion] : pa- 
mimilit sa pamamagitan ng lakas o 
dahas : coercion. 

ko*gaw png [Ifu] : sungay ng kalabaw. 

kog*n6*do png [Esp cognado] : cognate. 

ko a hi*n6 a te png [Esp cojinete] : ehe ng 
makina. 

ko-hu png [Tbo] : dapugan. 

Koine (koy-ney) [Ing Gri] : laganap 
na wika ng mga Griyego mula sa 
pagtatapos ng panahong klasiko 
hanggang sa panahon ng Byzandne. 

ko # in a si*d6n a si*y6 png [Esp coinciden¬ 
ce] : coincidence. 

ko'in"Si*d6n # te png [Esp coincidente]: 
coincident. 

k6*ka png Bot [Esp coca] : coca. 

ko-kad-na png [Esp cocaina] T cocaine. 


ko a dd png Zoo [Mag Mrw] : kabayo 1 . k6 a kak png : huni o ingay ng palaka. 


k6 a dak png [Ing Kodak] : kamera. 

ko'da*kan />// /mag-ko*da < k^in l mag* 
pa*ko*da a k^n Kol : kuhanan ng 

retrato. 


ko a k6l png [Mag] : kudkod. 

k6*kang png \: Zoo [Sam Tau] lemur 
2: [Jap] pairtan; kambalatse. 

k6*kay png Zoo [Sam Tau] : lemur. 


ko*d§y a na png [Esp codeina] : codeine. ko*k6d png Ana [Iva] : paa 1 . 


k6 a di*g6 png [Esp codigo] 1 : kalipu¬ 
nan ng mga batas : code 2 : sistema 
ng lihim na komunikasyon : code 3: 
jfo/lihim na kopyahan, lalo na kung 


ko*k6*gen pnd [Mrw] : kalugin - pnd 

maa*ko*ko a gen, ko*ko a gS*nin, i*ko* 


mag*ko 

k6*gen. 


may test. 


k6*kok png 1: pagtilaok ng tandang 
2: tawag ng mga bata sa manok 3: 
[Mrw] payaso. 

ko a kok png Mil : sa Muslim, masamang 
espiritu na nangangain ng bata. 

ko*k6*lem png Zoo [Mnv] : niknik. 

e 

ko*k6*mo png Zoo : dakumo. 

ko*k6*ong png [Mrw] : paod. 

ko*kus png [Ing caucus] : caucus 1 . 

k6k*wa png [Esp cocoa] 1: pulbos na 
gawa sa tinusta, binalatan at giniling 
na buto ng kakaw, na maraming langis 
ang natataiiggal sa pamamagitan nito : 
cocoa 2: kakaw 2 : cocoa 3: inuming 
gawa sa nasabing pulbos, karani- 
wang hinahaluan ng gatas at tubig: 
cocoa 4: kulay na madilaw-dilaw o 
mapula-pulang kulay tsokolate : 
cocoa. 

k6*la png A : Bot [Esp cola] dapong- 
tubo 2 : buntot ng saranggola, saya, 
at iba pang bagay na katulad 3: pagkit; 
pandikit-^n^mag a k6 a la, ko-la-han, 
i*k6*la 4: [Ing] vaiyant ng cola 5: 
atole. 

ko*la*bo*ra*d6r png [Esp colaborador] 
1: tao na nakikipagtulungan sa pag- 
tatrabaho, lalo na sa mga produk- 
siyong pampanitikan o pansining : 
collaborator 2 : tao na nakikipag¬ 
tulungan sa kaaway : collaborator. 

ko a la a bo*ras a y6n png [Esp colaboracion] 
1: pagtatrabaho nang magkasama, 
lalo na sa mga produksiyong pampa¬ 
nitikan o pansining : collaboration 
2 : pagtataksil sa pamamagitan ng 
pakikipagtulungari sa kaaway : col¬ 
laboration. 

ko*l&*do png Kol [Esp colado] : tao na 
hindi imbitado ngunit dumadalo sa 
anumang pagdiriwang var kulado. 

ko*la*d6 r png [Esp colador] : sisidlang 
butas-butas na gawa sa metal o plastik, 
pantuyo o pantanggal ng tubig sa 
pagkain C^salaan : colander. 

ko*l£*go png Zoo [Kap Tag] : hayop 
( Cynocephalidae volans) na kamukha 
ng aso ang mukha at may manipis 
na balat na parang pakpak. 

ko-lang png [Tng] : basket na hugis 
banga ngunit patulis ang puwit, may 
taingang hawakan sa gilid, at pinag- 
sisidlan ng bulak. 

ko*la*sing png Mus [Iba] : suling. 

ko*las*y6n png [Esp eolation] 1: ayuno; 
pangingilin 2: masusing paghaham- 
bing : abstensiyon 3 , collation. 

ko*i^*te a r^l png [Esp colateral] 1: ga~ 
rantiya o pansago t sa pagbabayad 





.ii 


uMim* 


.. 


I DlilllNUI IliniltllllWttNIIIMIlWHNtHidi !1 illlHiiiiJ WIHOMBW® 






i«. 




453 


kolonya 


kolega 

* 


ng utarig : collateral 2: prenda 3: 
altar na nasa gilid. 

k6*le*g& png [Esp colega ] : colleague. 

ko*le*hi*y6*do pnr[Esp colegiado] : 
nasa kolehiyo o pamantasan : colle- 

GLATE. 


ko*le*hi*y^*la png [Esp colegiala ] : 
babae na nag-aarai sa kolehiyo, ko a 
Ie a hi a y6l kung lalaki. 

ko a l6 a h» a y6 png [ Esp colegio] 1 : establi- 
simyento para sa higit na mataas na 
pag-aaral : college, dalubhasAan 2: 
establisimyento para sa natatangi at 
propesyonal na edukasyon : college, 
dalubhasAan 3: kalipunan ng mga 
propesyonal Cf pamantasan, uni- 
bersidad : college, dalubhasAan 4 : 
noong panahon ng Espanyol, paara- 
lang sekundaryo. 

ko a lek a si a y6n png [Esp coleccion ] 1: a 
pagtitipon, gaya ng mga selyo bilang 
libangan b ang tinipong mga bagay: 
collection 2: a paniningil; pango- 
ngobra, gaya ng mga bayad sa tubig 
o ilaw b ang nasingil: collection 3: 
pangingilak, gaya ng mga kontri- 
busyon : collection 4 : antolohiya o 
kalipunan, gaya ng mga kuwento, 
tula, at iba pa : collection. 

ko a lek a si a yo a ms a ta png [Esp coleccio- 
nista ] : tao na nagtitipon o nango- 
ngolekta, lalo na bilang libangan; 
maninimpan. 

ko-l6k’ta /radku a mo a l6k a ta, ko a l6k a 
ta*h{n, ma*ngo*l6k*ta [Esp colecta] : 

magtipon; mangilak; maningil : 
collect. 


ko*l6k*tib png Pol [Ing collective]^ 
pangkat na kinabibilangan. 

ko a lek a ti a bfs a mo png Pol [Esp colecti- 
vismo ] : teorya at praktika ng sama- 
samang pag-aari ng lupa at pamama- 
raan ng produksiyon : collectivism. 

kO"lek*ti*biS‘ta png Pol [Esp colecti- 
vista] : tao na nagsusulong ng kolek- 
tibismo : collectivist. 


ko'lek'thbo pnr [Esp colectivo \ 1 : na- 
buo sa pamamagitaiT ng koleksiyon : 
coueciwe 2 : binubuo ng pinagsama- 
samang bagay upang maging isang 
buo : collective 3: hinggil sa pinag- 
isang katangian ng isang pangkat: 
collective 4 : panlahat; para sa lahat: 
collective 5: Ora palansak. 

kodek-tor png [Esp colector ] : taga- 
tipon; tagasingil; tagailak: collector. 

kO'Idng pngBot [Ilk] : tagpo 4 . 



UHe'6p*te*ra png loo [Esp co< 
order ng mga kulisap na kinabibi¬ 
langan ng bubuyog, may unahang 


pakpak na matigas, tumatakip at na- 
ngangalaga sa hulihang pakpak at 
may bibig na kumakagat : Coleop- 


tera. 


ko*le*6p a te*r6 pnr Zoo [Esp coleoptero] : 
hinggil sa Koleoptera. 

k6-le*r6 png Med [Esp colera] : mala- 
lang impeksiyon sa bituka na nagdu- 
dulot ng labis na pagtatae, pagsusuka, 
at pamamanhid Cf El tor : cholera. 

ko a i6s a te a r6l png [Esp colesteroV] : 
alkohol na kristalina at masebo (C 27 
H 45 QH), matatagpuan lalo na sa taba 
ng hayop, dugo, at apdo : choles¬ 
terol. 


ko*l6’ta png [Esp coleta] 1 : tinirintas 
na buhok 2 : dagdag o pahabol na 
sulat iwkuleta. 


kol-ga-dd-ro png [Esp colgadero] : kawit 
o kahoy na ginagamit na sabitan. 

kohga-du-ra png [Esp colgadura] : 
tapiseriya o telang pangkortina na 
isinasabit sa dingding. 

kol*g6n"te pnr [Esp 
bitin. 


colgante] : naka- 

t « 


ko-li*f6*fo pngBot [Iba] : digkit. 

k6*li a k6 png [Esp colico] : matinding 
pagsakit o paghilab ng tiyan at bituka: 
colic. 

ko a lhna png Heo [Esp colina] : burol. 

ko a lin a ta pngBot : kukungmanok. 

ko a tfn a tas png [Seb] : kuwintas. 

k6 a li*pl6r pngBot [Esp coliflor] : cauli¬ 
flower. 

ko a Hr a yo png [Esp colirio] : losyon na 
gamot sa mata: collyrium. 

ko*li a s6’0 png f Esp coliseo] : malaking 
gusali na hugis yungib na pinagda- 
rausan ng mga laro at pagtatanghal: 
coliseum. 

ko a Iis*y6n png [Esp colision] : banggaan 

, o salpukan 2: Pis galaw o aksiyon ng 
mga particle na nagbabanggaan : 
collision. 

kodi-ti'gan'te png [Esp colitigante] : 
kasama sa asunto o demanda. 

ko a li a tis png [Esp Ing colitis] 1: Med 
colitis 2: Bot damo na inihahalili sa 
spinach. 

ko-li a t6ng png Mus [Kal] : sitarang 
yari sa bumbong ng kawayan, kina- 
kalabit o pinapalo ng patpat ang mga 
kuwerdas na inukit at inangat mula 
sa bumbong: kollesing, kulibet, slo- 

DOY, SALURAY, TIBAWA, TUGO 1 . 

kol*k6l png [Pan] : away. 

koHe a s(ng png Mus [lit] : kolitong. 


kol a m6 a na png [Esp colmena] : bahay 
pukyutan: beehive. 

kol a me a ndr png [Esp colmenar] : pook 
para sa pag-aalaga ng pukyutan. 

kol a me a n6 a ro png [Esp colmenero] : tao 
na nag-aalaga ng pukyutan. 

kohmfhyo png [Esp colmillo] : pangil. 

k6l a mo png [Esp colmo] : hanggahan. 

ko*!6*bot png Bot : halaman ( Citrus 
hystrix) na hindi nakakain ang bunga 
na ginagamit kasama ang gugo. 

ko*lod a y6n png [Esp colodion] : mala- 
pot na solution ng cellulose nitrate 
na nasa alkohol at ether, ginagamit 
sa pagtistis at potograpiya : collo¬ 
dion. 


ko # lo*kas a y6n png [Esp colocacion] : 
empleo; trabaho. 

ko a l6 a koy png Zoo : maliit na crusta¬ 
cean na mahilig maghukay o magtago 
sa lupa Cf kumong. 

ko a lok a y6l png [Esp coloquial] : sali- 
tang gamitin at hindi pormal; wikang 
pang-araw-araw Cf balbAl : collo¬ 
quial. 

ko a l6k a yo png [Esp coloquio] : pag- 
uusap ng dalawa o mahigit pang tao 
Cf colloquium : colloquy. 

ko a l6k a yum png [Ing colloquium] 1 : 
pulong na may talakayan 2 : seminar 
na nagpapanayam ang iba-ibang ta- 
gapagsalita : colloquium. 

ko a lo*m£t png [ 57 ] : pantakip sa barko. 

k6*lon png Ora [Ing colon] : tutuldok. 

ko*l6n png Ana [Esp colon] : bahagi 
ng bituka mula cecum hanggang 
rectum : colon 2 . 


ko a lon a di a yfi a nay png[Mrw] : linso at 
may kulay na tela. 

ko a long a k6t pnr [S 71 : nanliliit sa 
takot o kahihiyan. 

kO a lo*ng6 pnd mag a pa a ko a lo a ng6, 
i a pa a ko a lo a ng6 [ST] : ipahabol sa aso. 

ko'lo-nhs^tedmag'ko-lo-ni-s^, ko a 
lo a ni‘sa a hin, ko a lo a ni a sa a h6n f i a ko a 
lo*ni*s& [Esp colonizar] : magtatag 
ng kolonya o mga kolonya sa isang 

K-artca nnnlf • rOT ONTZE. 


ko a lo a ni a s6 a do pnr [Esp colonizado] 1 : 
tinayuan ng kolonya 2 : sinakop. 

ko a lo a ni a sa a d6r png [Esp colonizador] 
; mananakop. 


ko a lo a ni a sas a y6n png [Esp cobnizacion] 
1: pagtatatag ng kolonya sa isang 
bansa o pook 2 : pagsakop; kolon- 
yalisasyon. 

ko a l6n a ya png [Esp colonia ] 1 : bagong 
tatag na panirahan ng mga tao na 


'll* 


i 1 iiii M ''l'i"r" a> * , r 1 ’ 1 . 


'lift 




kolonyal 


454 


kometa 


dumayo mula sa isang malayong 
pook : colony 2 : pangkat ng mga 
tao na dumayo at nanirahan sa isang 
bansa: colony 3: Pol lupain o bayang 
sinakop ng isang malakas na bansa : 
colony 4: katakot-takot na dami : 

COLONY. 

kodorvyal, kodon-yal pnr [Esp Ing 
colonial] 1: hinggil sa kolonya 2: 
pangkolonya, hal kaisipang kolonyal. 

kodon*yadi*sas*y6n png [Esp colonia- 
lizacion ] 1: pagsakop o paglupig sa 
pamamagitan ng kolonyalismo : co¬ 
lonial .ization 2 : pagkolonyalisa : 
colonializat io n 3: kalagayan ng pa- 
giging kolonisado : coi.onialization. 

ko-lon-ya-lis-mo png Pol [Esp colonia- 
lismo\ : patakaran ng isang bansa sa 
pagpapalawig o pagpapanatili ng 
kapangyarihan o autoridad sa isa 
pang bansa o teritoryo : colonialism. 

kodo*p6n*ya pngBot [Esp colofonia ] : 
resina. 

kod6r png [Esp color'] 1: kulay 2: 
pampaputi sa damit na ginagamit sa 
paglalaba Cf kulA 3: pantina. 

kodoTa’do ‘pnr [Esp Colorado] : may 
kulay; kinulayan. 

kodo-ras-yon png [Esp coloracion] 1: 
pagkukulay 2: paraan o pamamaraan 
ng paggamit ng mga kulay. 

kodo-re-te png [Esp colorete] : kosme- 
tikong pampaganda o pampapula 
sa pisngi. 

kodoTi-md-tri-kd png [Esp colorime- 
trica] : hinggil sa kolorimetriya. 

kodoTi*me*trrya png [Esp colonme - 
trio] : instrumentong pansukat ng 
intensidad ng kulay. 

kodo a ris*ta png [Esp colonsta] : tao 
na gumagamit ng kulay, lalo na sa 


■ ♦ 


sinmg. 

kod6*rum png 1: huwad; walang per- 
miso o hindi nakarehistrong negosyo 
2: sa malaking titik, tawag sa kultong 
Rizalista na nag-alsa sa Surigao noong 
1924 at halaw ang pangalan sa dasal 
sa Latin na “in saecula saecolorum.” 

kodo*sal png [Esp colosal] : napakala- 
king bagay na kakaiba. 

V 

kodos-trum png [Ing colostrum] : ma- 
nilaw-nilaw na gatas ng ina bago at 
pagkapanganak : colostrum. 

kodo'wong png [57] : panggitnang 
kapatid. 

kodoyd png Kem [Ing] : colloid. 

kodoy 8 dal pnr [Esp coloidaf] : hinggil 
sa colloid. 


kohtsor png [Esp 


: varyant 


ng kutson. 

k6dum png [Ing column] 1: haligi o 
posteng yari sa bato o semento : co¬ 
lumn, kolumna 2 : regular na pitak 
sa isang diyaryo o peryodiko : column, 
kolumna 3: gulugod ng tao 4: hanay; 
tudling : column, kolumna. 

kodunvbhna png [Esp columbina] : 
katapatan; kawalan ng malisya gaya 
ng inosenteng bata. 

kodum-bbyd png Kem [Esp columbio] : 
columbium. 

kodurrvna png [Esp columna] : kolum. 

kodum-nis-ta png [Esp columnista] : 
manunulat ng kolumna sa isang di¬ 
yaryo o peryodiko : columnist. 

kodus*y6n png [Esp cousion] : sabwa- 
tan; kasunduan sa paggawa ng isang 
bagay na masama. 

kol'y&r png [Esp collar] 1: tali sa leeg 
collar 2 2 : tali o sintas na may insig- 
niya Cf kuwintAs. 

kobyaTin png [Esp collann] : pahang 
. itim na inilalagay sa leeg at isinusuot 
ng mga paring Katoliko Romano. 

kohye-r6n png [Esp colleron] : kolyar 
na pangguwarnisyon ng hayop. 

k6*ma png [Esp coma] 1: Gra kuwit 2: 
Med pagkawala o kawalan ng malay 
tao 3: Mus bahagi ng tono o himig. 

ko*md*dre png [Esp comadre] 1: ninang 
2 : matalik na kaibigan t/arkumadre, 
kumare, mare Cf kompAdre. 

ko*ma*dr6*na png Med [Esp comadro- 
na ] : babaeng nagpapaanak o tumu* 
tulong sa pagpapaanak Cf hilot : 
mananabAng, midwife, partera. 

ko*man*d^n a si*y^ png [Esp comandan- 
cia] : opisina o distrito na nasa ilalim 
ng pangangasiwa ng isang koman- 
dante. 

A 

k6*man*ddn*te png [Esp comandante] : 
ranggong militar sa pagitan ng ten- 
yente o kapitan at koronel C/kumAn- 
der : commandant. -f 

koTndrvdo png [Ing commando] : 
pangkat ng kalalakihang tinawag para 
sa isang espesyal na serbisyong mili¬ 
tar : commando. 

k6*mang pnr [Esp manco] : singkol. 

ko*ma*r& png [Mrw] : hiyas 1 . 

ko*mar*ka png [Esp comarca] : teri¬ 
toryo; rehiyon. 

ko*ma*t6'SO pnr Med [Esp comatoso] : 
nasa koma 2 . 

kom*ba-te png [Esp combate] : combat. 

kom*bi*nas*y6n png [Esp combination] 

1: pagkakasama o pagkakahalo ng 


anuman : combination 2 : mga bagay 
na pinagsama-sama o pinaghalo-halo: 
combination 3 : resulta ng anumang 
pinagsama-sama o pinaghalo-halo : 
combination 4 : set o serye ng mga 
numero o titik, ginagamit sa pagta- 
takda sa mekanismo ng kandado : 
combination 5: damit na may pang- 
ilalim na dugtong ngunit iisang ka- 
suotan : combination. 

k6m*bo png [Esp Ing combo] : maliit 
na banda: combo 2 . 

4 

k6m*bo pnr [Ing combo] : pinagsama; 
pinagsanib. 

kdm-bus-tf-ble png, pnr [Esp combus¬ 
tible] : bagay na maaaring magningas : 
combustible. 

kom*bu8*ti*y6n png [Esp combustion] 

1: proseso ng pagkasunog: combus¬ 
tion 2: Kem a mabilis na pagkasunog 
* na karaniwang may init, at liwanag 
b kombinasyong kemikal na may 
init at liwanag c mabagal na oxida¬ 
tion na hindi mainit at maliwanag : 
combustion. 

ko"me*d6r png [Esp comedor] : silid- 
kainan var kumidor. 

ko*m6d*ya png [Esp comedia] 1: Lit 
anumang katha na nakatatawa o 
nakaaaliw : comedy 2 : Lit anumang 
katha na masaya ang wakas Cf tra- 
hedya : comedy 3 : Tro moro-moro 4 : 
anumang bagay o sitwasyong katawa- 
tawa : comedy. ‘ 

ko*med*y^n*te png Tro [Esp come - 
diante] : aktor ng komedya C/komiko. 

ko*me*moTas*y6n png [Esp conme - 
moracion] 1: paggunita o pag-alala : 
commemoration 2 : pagdiriwang bi- 
lang paggunita o pag-alala sa isang 
tao o pangyayari : commemoration. 

ko*men*ta’rfS"ta png [Esp comenta- 
rista] : tao na nagbibigay ng komen- 
taryo : anotador. 

k6 # men # t6r*yo png [Esp comentario] : 
palagay o kuro-kuro, pasulat man o 
pasalita, hinggil sa isang tao o bagay: 
commentary. 

ko*m6n # tay png [Mrw] : tatsulok at 
maliliit na bandilang itinahi sa lubid 
na isinasabit sa magkabilang dulo 
ng mga sambolayang o sa mga bahay: 
banderitas. 

ko-mersi-y^n-te png [Esp comerciante] : 
negosyante; mangangalakal. 

ko*m6r*si*y6 png [Esp comercio] : kala- 
kalan; negosyo Cf balicyA : commerce. 

ko*m6*ta png [Esp cometa] : lawas 
pangkalawakan na gumagalaw sa 
isang orbit na araw ang pokus, may 



.iMtMIINW 1 


• MMHnWMIlIBIWWMH8UHWIWIWHIKNfHIKIIdlltl!j[!!■' 




niHWfiiiatHi 


m . 1 


i:;-• 










komi'da 


455 


komplika 


% 

nukleus na nababalutan ng gas, at 
may papaliit na buntot na palayo sa 
direksiyon ng araw : bAndus, buntala, 

COMET. • 

y* 

ko*mi‘da png [Esp comida ] 1: isang 
set ng pagkain; kabuuang hain : 
kubyertos 2 2: oras ng pagkain 3: 
putahe. 

ko a mi a k6 a ro png [Ing comic + Esp ero ] : 
komiko. 

k6 a mi*k6 png [Esp comico] : tao na 
nagpapatawa, lalo na kung aktor o 
payaso, k6 a mi a k<£ kung babae Cf 

KOMEDYANTE : COMIC, COMEDIAN, KOMI- 
KERO. 

k6*mi*k6 pnr [Esp comico ] 1: hinggil 
sa o ang isinasalarawan ng komedya: 
comic 2 : tumutukoy sa tao na guma- 
ganap o sumusulat ng komedya : 
comic 3 : hinggil sa mga katangian 
ng komedya : comic 4 : nagpapatawa; 
katawa-tawa : comic, comical 5 : lu- 
milikha ng katatawanan : comic, co¬ 
mical. 

k6 a miks png [Ing comics ] : maliit na 
seryeng aklat ng mga kuwentong 
nakadrowing. 

ko*m(l*yas png Gra [Esp comillas ] : 


♦ » 


panipi. 

k6*mis png Mit [Cor] : ukit mula sa 
puno na kumakatawan sa ulo ng 
isang kaaway. 

ko«mis png [Bon] : balag na nagsisil- 
bing hanggahan ng magkatunggaling 
tribu at karaniwang pinagsasabitan 
ng alubiub. 

ko-mi-s6ryat png [Ing commissariat] \ 
commissariat. 

• . 

ko*mi-s6r*yo png [Esp comisaripT: 
commissary. 

ko a mis a y6n png [Esp comision] \ : 
opisina o autoridad na nagsasagawa 
ng natatanging tungkulin : commis¬ 
sion 2 : kautusang tupdin ang isang 
bagay o gawain: commission 3: Kol 
hiningi o ibinigay na porsiyento : 
commission. 

ko a mis a yo a n6 a do png [Esp comisurriado ]: 
komisyoner, ko*mls # yo*n6 # da kung 
babae. 

% • « 

ko*mfs-yo-n6r png [Ing commissioner] 
1 : tao na itinalaga upang gumawa 
ng natatanging tungkulin : commis¬ 
sioner, komisyonAdo 2 : kasapi ng 
isang komisyon : commissioner, ko- 
misyonAdo. 

ko-mis-yo-nrs-ta png [Esp comisionista] : 
ahente na kumukuha ng komisyon. 

ko-mi a t6 png [Esp comite] : lupon. 


ko a mi*tl a ba png [Esp comitiva] : kon- 
sorte; pangkat ng mga tao na umaala- 
lay sa tao na may mataas na katung- 
kulan var kumitfba. 

k6*mo png [Esp como ] : dahil sa. 

ko a m6 png [57] : kamay na ginagamit 
na kutsara. 

k6 a mo pnr [571 : kulot-kulot; kulu- 
kulubot. 

k6-mo a dd png [Esp comoda] : kom- 
partamento o kahon na sisidlan sa 
aparador Cf drawer. 

ko-mo*di*d^d png [Esp comodidad] : 
alwan. 

k6 a mo a d6 pnr [Esp comodo] : maalwan; 
komportable. 

k6 a mo*dor png [Ing commodore] 1 : 
kapitan sa hukbong dagat 2 : komis- 
yonadong opisyal na may ranggong 
susunod sa almirante : commodore, 
komodoro. 

ko-mo*d6-ro png [Esp comodoro ] : ko- 
modor. 

k6 a mon a w6lt png Pol [Ing Common¬ 
wealth] 1: independiyenteng estado 
o komunidad, lalo na ang republi- 
kang demokratiko : commonwealth 
2 : komunidad o organisasyong may 
iisang interes sa larangang walang 
kinalaman sa politika : common- 

' WEALTH. 

kom*p6 a dre png [Esp compadre] 1 : 
ninong 2 : matalik na kaibigan var 
kumpadre, kumpare Cf komadre : 
padi, padre, pare. 

kom*pdk*to pnr [Esp compacto] : 
compact. 

kom a pan a y6 png [Esp compahia] 1 : 
pangkat ng mga tao o mga bagay : 
company 2: samahan ng mga tao para 
sa isang negosyo o gawaing komer- 
siyal : company, firm 3: Mil yunit ng 
mga sundalo, karaniwang binubuo 
ng tatlo o mahigit na pulutong var 
kumpanya : company. 

kom a pan a ye a ris a mo png [Esp compa- 
herismo] : pagsasamahan na matalik. 

konvpan a y6 a ro png [Esp compaheiv] : 
kasama; kaibigan. 

kom a p^ a pey png Zoo [Pan] : paruparo. 

kom a pa a r6 pnd mag a kom a pa a r6, i a 
kom - pa a r4 [Esp comparar] : mag- 
hambing var kumpara. 

kom a pa a ras a y6n png [Esp comparacwn ]: 
paghahambing 1 . 

kom-pa a ra a ti a bo pnr [Esp comparative] : 
pahambing. 

kom a pa a re a s6n a si a y6 png [Esp compa- 
recencia] : pagharap sa hukuman. 


kom*p£r*sa png Mus [Esp comparsa] 

1 : rondalya 2 : konsiyerto ng ron- 
dalya. 

kom-p^rt-ment png [Ingcompartment] 

1: maliit na taguan Cf silid 2: espas- 
yong nakapaloob sa higit na malaking 
espasyo : compartment. 

k6m*pas png [Ing compass] 1: instru- 
mentong tumitiyak ng direksiyon sa 
pamamagitan ng balaniang aguha 
na laging nakaturo sa hilaga Cf para- 
luman : compass 2 : aguhon 2 . 

kom # p^s png [Esp compels] 1 : sukat, 
bilis, o galaw ng baton o kamay ng 
konduktor ng musika var kumpas : 
bruhula - pnd mag*kom*pas, ku a 
mom-pas, i*kom*pas, ma-ngom* 
pas 2: latigo 3: calliper. 

kom*pen*di*y6 png [Esp compendia] 

1: buod ng isang asignatura, lalo na 
ng isang malawakang asignatura : 
compendium 2 : mahabang listahan o 

koleksiyon. 

/ 

kom-pen-sas-yon png [Esp compensa- 
cion]' : bayad; kabayaran : compen¬ 
sation. 

kom-pe a ten a si a ya png [Esp competen- 
cia] 1: timpalak - pnd kom*pe*t6n a 
si-ya-hfn, kom-pe-ten-si-ya-h^n, 
ma-ngom-pe-tervsi-ya 2: abilidad; 
kakayahan var kumpetensiya : com¬ 
petence. 

/ ' • 

kom-pe-tervte pnr [Esp competente] 

1: may sapat na kakayahan, kaala- 
man, o karanasan para tupdin ang 
isang gawain; epektibo : competent 
2: mahusay o may kakayahan : com¬ 
petent. 

konvpe # tis*y6n png [Esp competicion] 

1: paglalaban sa pag-aaral, negosyo, 
at iba pa : competition 2 ; timpalak 
var kumpetisyon : competition. 

kom*pMas*y6n png [Esp compilacion ] : 
pagtitipon ng mga dokumento, selek- 
siyon, o anumang katulad Cf kalipu- 
nan : compilation 2 : aklat ng ganitong 
pagtitipon Cf kalipunan : compila¬ 
tion. •* - 

kom a ple a m6n a to png Gra [Esp comple¬ 
ment] : layon. 

kom*pl6 a to pnr [Esp completo] 1: dna- 
taglay ang lahat ng bahagi at elemento; 
buo carkumpleto : complete, full 5 , 
hitso, whole 3 2 \ ganap; tapos : com¬ 
plete, FULL 5 , HITSO, WHOLE 3 . 

kom a pli*k£ pnd kom a pIi a ka a hfn, i a 
kom a pli a ki, ma a kom a pii a k^ [Esp 
complicar] : pahirapip; guluhin : 
complicate. 




1 


ii4 i a m 





komplikado 


456 


kondena 


kom-pli-kcbdo pnr f Esp complicado] : 
masalimuot; magulo : complicated, 

. SALIGUTGOT. 

korrvpli*kas-y6n png [Esp amplication] 
1: salimuot 2 : Med pangalawang ka- 
ramdaman o kondisyon na nagpa- 
palubha sa naunang karamdaman : 

COMPLICATION. 

k6m a pli*m&nt png [Ing compliment] 1 : 
pahayag ng pagtatangi, paggalang, 
at paghanga 2 : pormal na pagkilala : 
parangal 3: maligayang bati : com¬ 
pliment. 

k6nvpli*s6 png [ Esp complice ] : katu- 
long o kasama sa krimen o masamang 
gawain; kasabwat: accomplice. 

kom*pl6t png [Esp complot ] : konspi- 
rasyon. 

kom-po*n6 /w/mag-kom*po*n6, i* 
korrvpo-nd, konvpo-ni-hfn [Espcom- 
poner] : ayusin; aregluhin var kum- 
puni. 

kom* portable pnr [Esp comportable] : 
maalwan o maginhawa : comfortable. 

kom*po*sis a y6n png [Esp composi¬ 
tion] \ 1; kabuuan; sangkap : compo¬ 
sition 2 : pagbubuo o paglikha lalo 
na sa sining-o musika: composition 
3: anumang nabuo ng n&turang 
paglikha : composition 4: sanaysay, 
lalo na ang sinulat ng mag-aaral o 
estudyante : composition 5: karakter. 

kom*po a si a t6rpng [Esp compositor] 1: 
Mus tao na lumilikha ng awit o mu¬ 
sika : composer 2 : sa paglilimbag, 

kahista. 

kbrrvpost png [Ing compost] : pataba 
sa lupa, karaniwang binubuo ng 
magkahalong dumi ng hayop, nabu- 
bulok na mga halaman, at iba pang 
bagay : compost. 

korrvpra'b&vta png [Esp compraventa ]: 
pagbibili at pagbebenta; buy and sell. 

kom'pra*d6r png [Esp comprador] : 
malaking mamimfli o tagabili. 

kom-pre-hen-st-bo png [Esp compre- 
hensivo] 1: malawak ang sakop o 
saklaw : comprehensive 2 : malawak 
ang pang-unawa : comprehensive 3 : 
sa seguro, sumasaklaw o nagtatakda 
ng malawak na proteksiyon : compre¬ 
hensive. 

kom*pr6'Sa png [Esp compresa] : bulak 
at gasa na pinagpatong-patong at 
ginagamit sa pag-ampat ng pagdu- 
rugo, pantakip ng sugat, pampainit 
sa bahagi na nais painitin, palamigin, 
o gamutin Cf sanitary napkin : com¬ 
press. 


kom a pre a s6r png [Esp compresor] 1: 
tao o aparatong nagsisiksik : com¬ 
pressor 2: Ana masel na umiipit sa 
ilang bahagi ng katawan : compressor 
3: bomba o makina na nagpapaliit 
ng volume at nagdaragdag ng pres¬ 
sure ng mga gas upang magsalikido 
ito : compressor. 

kom a pro a bcin a te png [Esp comprobante] 
1 : voucher 2 : pruweba ng borador. 

kom*pro*bas-y6n png [Esp comproba- 
cion ] 1 : patotoo; patibay 2: sa pagli¬ 
limbag, pangalawa o pangatlong 
pruweba na nagpapakita ng pagwa- 
wasto. 

kom a pro a me a ti a da pnr [Esp comprome- 
tida] 1: nakipagkasundo o nakapa- 
ngako; kom a pro a me a ti*do kung lalaki 
Cf katipan 2: hindi sinasadyang maki- 
pagkompromiso; nasangkot; kom a 
pro a me a tf*do kung lalaki. 

kom a pro*mi a SO png [Esp compromiso] 
1 : pakikipag-ayos sa isang pagtatalo 
sa pamamagitan ng pakikipagkasundo 
(^pangako : compromise - pnd ma a 

ngonvpro a mi a so, ma a pa a kom a pro* 

mf a so 2: obligasyon. 

kom-pu a tas-y6n png [Esp computation] : 
pagkakalkula na karaniwang ginaga- 
mitan ng computer o anumang ka- 
tulad na kasangkapan : computation. 

k6m*so a m6l (kom*so*mol) png [Ing 
Rus] 1: komunistang organisasyon 
ng mga kabataan ng dating Unyong 
Sobyet 2: tawag sa kasapi nito. 

ko*mul’ga*t6r-yo png [Esp comulgato- 
rio] : bahagi ng altar na maraming 
sangga at niluluhuran kung nangu- 
ngumunyon. 

* • 

ko*mun pnr [Esp comun] 1: karaniwan; 

madalas; ordinaryo : common 2 : 
pangkalahatan; laganap : common 3 : 
pag-aari ng dalawa o higit pa; pinag- 
sasaluhan ng lahat; publiko : common. 

ko*mu*ni a d6d ting [Esp comunidad] 1: 



pamayanan "d: pangkat sa lipunan 
na may mga katangian o interes na 
natatangi, at umiiral sa higit na 
malaking lipunan : community 3 : 
pangkat na namumuhay ayon sa isang 
tuntunin : community 4: jSHpagtiti- 
pon ng populasyon ng halaman at 
hayop na umookupa sa isa tiyak na 
pook : community 5: sama-samang 
pag-aari, kasiyahan, kapanagutan, 
at iba pa : community. 

ko*mu*ni*ka8*y6n png [Esp comunica- 
cion] 1: paraan o proseso ng pagpa- 
pahayag, pagbabahagi, o pagpapaHtan 
ng idea, damdamin, impormasyon, at 
katulad, sa pamamagitan ng pagsulat, 


pagsasalita, o pagsenyas : communi¬ 
cation 2 : anumang ipinahayag, ibi- 
nahagi, o ipinarating na opinyon, 
idea, impormasyon, at iba pa : com¬ 
munication 3: dokumento o mensahe 
na ipinahayag na balita, pananaw, 
impormasyon, at iba pa : communi¬ 
cation 4: paraan o pagkakataong 
makapagdala ng mga mensahe, 
mga order, at iba pa : communication 
5: pakikipag-usap; pakikipag-unawaan; 
pakikipag-ugnayan: communication . 

ko a mu a ms a mo png Pol [Esp comunismo] 
1: teorya ng panlipunan at pang- 
ekonomiyang organisasyon, pangu- 
nahing isinulong ni Karl Marx, at 
nagtataguyod na maging pag-aari 
ng madia ang buong sistema ng 
produksiyon, ng pantay na pagba¬ 
bahagi ng mga bunga ng paggawa, 
at ng pagtatatag ng isang lipunang 
walang tunggalian ng mga uri: com¬ 
munism 2: a rebolusyonaryong kilu- 
• sang pampolitika na nagtataguyod 
sa teoryang ito at naglalayong mag- 
tatag ng isang pandaigdig na lipu¬ 
nang walang mga uri at pag-aari ng 
madia ang mga yamang produktibo 
na ginagamit para sa pakinabang 
ng lahat : communism b sistema ng 
pamamahalang nakabatay sa teoryang 
ito, tulad sa Unyong Sobyet : com¬ 
munism 3: sistemang panlipunan na 
pag-aari ng madia ang mga produkto 
at serbisyo : communism. 

ko a mu a nfs a ta png Pol [Esp comunista] : 
tao na nagtataguyod ng komunismo: 
communist. 

ko a mun a y6n png [Esp comunion] 1: 
sa simbahang Katoliko Romano, 
sakramento ng pagtanggap sa banal 
na eukaristiya: communion, pakinabang 3 , 
pangalawat 2: pakikipag-isa; pakiki- 
bahagi : communion. 

konvyun pnd [Ing commune] 1: mag- 
usap nang may pagpapalagayang- 
loob : commune 2 : pagpapalitan ng 
idea o damdamin : commune 3: Pol 
komunidad na gumagamit ng simu- 
laing komunista. 

kon pnu [Esp con] : pinaikling kontra. 

ko*na*n6n png [S7] : pusta. 

kon*d^ v do png [Esp condado] : teri- 
toryo o lupain ng isang konde. 

k6n*de png [Esp conde] : sa Britanya, 
maharlikang titulo ng tao na naka- 
ranggo sa pagitan ng marques at 
viscount Cf count : earl. 

kon a de a n6 pnd ku a mon«de*nd, korv 
de*na a hfn, i*kon*de*n4 [Esp cmzdenar]: 

hatulan ng parusa. 



















kondenado 


457 


konotasyon 


kon-de-na-do pnr [Esp condenado ] 1: 
hinatulan; isinumpa 2: sentensiyado; 
pinarusahan. 

koivdervsa-da png [Esp condensada ] : 
gatas na matamis at malapot. 

konrdervsa’do pnr [Esp condensado ] 
1; pinaikli, tulad ng isang aklat: con¬ 
densed 2 : siniksik, lalo na ang gas 
upang maging likido : condensed 3 : 
pinalapot sa parnamagitan ng disti- 
lasyon o ebaporasyon : condensed 4: 
sa mga tipo, makitid ang proporsi- 
yon i CONDENSED. 

kor& a den*sas a ydn png [Esp condensa¬ 
tion] 1: proseso o kalagayan ng 
pagiging siksik o buo : condensation 
2 : pagbabawas sa aklat, talumpati, 
at iba pa upang maging maikli ngunit 
malaman : condensation. 

kon*dd a sa png [ Esp condesa ] : asawa 
ng isang konde : countess. 

korvdi*m6n*to png [Esp condimento ] : 
anumang sangkap na nagbibigay ng 
dagdag na sarap sa pagkain, Aa/asin, 
pads, o toyo: condiment. 

kon*dfng png [57] : noong panahon 
ng Espanyol, ikawalong bahagi ng 
isang real. 

kon*dis a ydn png [Esp condition] 1: 
estado o kabutiharig estado ng isang 
tao o bagay : condition, lagay 2 ,way 9 
2 : kasunduang kailangang matupad 
bilang batayan ng isang kilos o gawain 
Q'probisyon, esttpulasyon : condition, 

LAG AY 2 . 

kon*dis*yo*ndI pnr [Esp conditional] 
1 : may kondisyon: conditional 2 : 
Gra nagpapahiwatig ng kondisyon: 
conditional 3: Mat sa isang inequa¬ 
lity, to too lamang sa mga halaga ng 
variable, kung x + 3 > 0 ay totoo 
lamang sa mga real number na higit 
sa -3: conditional 4: sa lohika, ipi- 
napahayag batay sa pag-iral o pang- 
yayari ng isang bagay o pagkakataon : 

conditional. 

kon a dis a yo a ndr png [Ingconditioner] 

1: tao o bagay na nagpapabuti sa 
kondisyon : conditioner 2 : anumang 
idinadagdag na substance upang 
lalong patagalin ang gamit ng isang 
bagay : conditioner 3: tao na taga- 
sanav sa mga atleta : conditioner. 

kdn a do png [Ing condo] : pinaikling 
tawag sa konddminyum Cf condo. 

kdrvdodervsbyd png [Esp condolencia ]: 
pakikiramay o pakikidalamhati sa 
isang namatayan : condolence. 

kdn*dom png [Ing condom] : condom. 

kdn a do a mm*yo png [Esp condominio] 


1: bagay na pag-aari ng dalawang tao 
2: kondominyum. 

kon a do a mm*yum png [Ing condomi¬ 
nium] : establisimyento o gusali na 
maraming yunit at iba-iba ang may- 
ari ng bawat isa : condominium, kon- 
dominyo 2 . 

kdrvdor png [Esp condor] : malaking 
buwitre (family Athartidae, Gymnogyps 
Californian us, Vultur gryphus ). 

kon*duk a tdr png [Esp conductor] 1: 
lalaking namumuno sa orkestra o 
^ QJ* ^ TT ^ nagpapahiwatig sa mga 
nagtatanghal ng kaniyang interpre- 
tasyon sa musika sa parnamagitan 
ng galaw ng kaniyang baton o kamay, 
kon*duk*t6*ra kung babae : con¬ 
ductor 2: tao na nag-aalalay at nag- 
titiket, karaniwan sa mga sasakyang 
pampasahero, kon*duk-t6*ra kung 
babae : conductor 3: anumang gamit 
o kasangkapan na naghahadd o nag- 
dadala ng init, koryente, tunog, at 
iba pa : conductor. 

ko*nek'Si'ydn png [Esp conexion] 1: 
kalagayang nakakonekta ang isang 
bahagi sa isang bagay; pagkonekta: 
connection 2 : anumang kumoko- 
nekta; bahagi na ikinokonekta: con¬ 
nection 3: ugnayan; relasyon : con¬ 
nection 4: pagtatagpo ng mga tren, 
eroplano, at iba pa, sa paglilipat ng 
mga pasahero : connection 5 : daluyan 
ng komunikasyon : connection. 

ko-nek-ta pnd mag-ko-n6k*ta, ku a 
mo-ndk-ta, ko-ndk-ta-h^n, i*ko* 
n6k*ta [Esp conectar] 1: ikabit o idug- 
tong ang dalawang bagay : connect 
2 : sa komunikasyon, pag-ugnayin ang 
koneksiyon upang makapag-usap 
ang dalawang tao : connect 3 : iugnay; 
makipag-ugnay : connect. 

ko*nek a t&"do pnr [Esp conectado] 1 s 
nakakabit; may idinugtong 2 : may 
koneksiyon o ugnayan. 

kong'kd'bo pnr [Esp concavo] : ma- 
lukong. 

kong*kis*ta png [Esp conquista] : pan- 
lulupig; pananakop ; conquest. 

kong*kis a t4*do pnr [Esp conquistado] : 
nilupig; sinakop. 

kong*kiS"ta*d6r png [Esp conquistador ]: 
manlulupig; mananakop: conqueror. 

kon*glo a me*rdn*te png [Esp conglome- 
rante] : conglomerate. 

kon*gra a tu*las*y6n png [Esp congra¬ 
tulation] : congratulation. 

kon-gre-gas-y6n png [Esp congrega¬ 
tion] 1 : pagtitipon 2: asamblea ng 
mga tao o bagay : congregation 3 : 


pangkat. ng mga tao na nagtitipon 
upang sumamba : congregation 4: 
sa simbahang Katoliko Romano, 
pangkat ng mga tao na sumusunod 
sa iisang batas ng relihiyon : congre¬ 
gation. 

k6n*gre a sfs a ta png [Esp congresista ] 
1: kasapi ng kongreso : congressman, 
diputado 2 2: Pol kinatawan o repre- 
sentante ng probinsiya o estado : 
congressman, diputado 2 . 

kon a gr4*SO png [Esp congreso] 1; Pol 
batasan; lehislatura : congress 2: 
pagtitipon ng mga kapisanan o mga 
kinatawan nito : congress 3: pagtiti¬ 
pon para sa isang tiyak na layunin : 
congress. 

kon a htin a ti a h£ png [Esp conjuntiva ] : 
conjunctiva. 

kon*hun a ti a bf a tis png [Esp conjunti- 
vitis] : conjunctivitis. 

kd-ni-kd/mr [Esp conico] : anyo o hugis 
apa : conical, pabaijnsuso. 

Kon a kfng png: Mamanwa. 

kon a kld a be png [Esp conclave] 1: pri- 
bado o lihim na pulong : conclave 
2: sa simbahang Katoliko Romano, 
pook na pinagpupulungan ng ruga 
kardenal para sa pagboto sa Papa : 
conclave 3: tawag sa asamblea nito : 

CONCLAVE. 

kon a klus a ydn png [Esp conclusion] 1: 
paghatol na ginamitan ng katwiran: 
conclusion 2 : wakas o katapusan : 
conclusion 3: resulta o kinalabasan : 
conclusion 4: palagay o kuro-kuro : 
conclusion. 

kon a krd a to pnr [Esp concreto] 1: nakr* 
kita o nadarama : concrete 2: tahas 
o tiyak : concrete 3: anumang gawa 
sa pinatigas na semento - pnd kdn* 
kre a td a hin, f a kon a krd a to : concrete. 

kd a no png [Esp corn] 1: anumang hugis 
apa : balinsuso, balisunsong, cone, 
tagelog 2 : Mat a solido na may rabaw r 
na bunga ng isang linya na nagda- 
raan sa isang pirmihang punto sa 
loob ng isang kurbang plane b anu¬ 
mang punto sa loob ng hugis o anyo: 
cone, tagilog 3: malaking mekani- 
sadong kiskisan ng palay -pnd mag* 

pa a kd a no, i a kd*no s i a pa a kd a no. 

ko a no a sim a ydn*to png [Esp conoti- 

miento ] : alam o kaalaman. 

ko*no a tas a ydn png [Esp connotation] 

1: mungkahi o pahiwatig bukod sa 
malinaw o tiyak na kahulugan ng 
isang salita : connotation 2: paka- 
hulugan o dagdag na kahulugan : 

connotation. 



i 


konsagra 


458 


konspirasyon 


kon*sa*gr£ pnd kon-sa-gra-hm, 
i*kon*sa-gra ! rpa*kon-sa*gra [Esp 
consagrar ] 1 : gawing banal o ipaha- 
yag na banal ; consecrate 2 : ilaan 
para sa isang layunin; niaging cleboto : 

CONSECRATE. 

kon*sa*gr£*do png [Esp consagrado ] 
1: banal; sumailalim sa konsagras- 
yon 2: inihandog o inialay para sa 
isang layunin, 

kon*sa*gras’y6n png [Esp consagm- 
cion] 1: pagko’konsagra; pagkadeboto 
sa Diyos : consecration 2: sa simba- 
hang Katoliko Romano, pagsasabanal 
o pagsasakramento ng tinapay at 
alak : consecration, 

korvse-ha! png Pol [Esp concejal] : 
kagawad ng sangguniang bayan : 

COUNCILOR. 

kon*se*he*ro png [Esp concejero] : 

counsellor. 

komse-ho png [Esp consejo ] 1: sang- 
gunian 2: payo o pangaral Of counsel : 

CONSEJO. 


kon*se*ku*wen*si*ya png [Esp conse- 
cuencia] \ resulta o kinalabasan ng 
isang aksiyon o pangyayari : gonse- 


it-' 





koirsen-tbdor png [Esp consentidor ] : 
tao na may kapangyarihang magpa- 
hintulot. sa mga gawaing Hindi ma- 
rapat var kunsintidor - pnd ma- 

ngon-sen-tf, kon-servtrhm 2: ma 

pagbigay ng pahintulot kahit bawal. 

kon-sen*tinvyen*to png [Esp consen- 
timiento] : pahintulot; permiso. 

korvservtra-do pnr [Esp concentrado] 
1: gin ami tan ng buong atensiyon, 
lakas, at iba pa : concentrated 2: 
kinumpol o pinagsama-sama nang 

magkakalapit : concentrated 3: ti- 
nanggalan ng mga hindi mahala- 
gang sangkap : concentrated. 


kon*sen-tras e yon png [Esp concentra - 
cion ] 1 : pagtuon ng matinding aten¬ 
siyon sa isang bagay : concentration 
2 : anumang bagay na konsentrade : 
concentration 3: Mil a asamblea ng 
hukbong puwersa sa isang partiku- 
lar na pook sa paghahanda sa mga 
operasyon b intensidad at tagal ng 
pagpapaputok ng artilyero na naka- 
lugar sa maliit na pook : concentra¬ 
tion 4: Kern, sa solution, sukat ng 
halaga o dami ng tinunaw na subs¬ 
tance na nilalaman ng bawat ynnit 
ng volume : concentration. 


korvsep-si-ydn png [Esp cone 
1: pagbubuo ng idea : conception 
2: pert.ilisasyon; Simula ng pagbu- 
buntis : conception 3: anumang 


ideang binuo o binubuo, tulad ng 
konsepto, paniwala, at iba pa : con¬ 
ception 4: ang Simula o panimula : 
conception. 

kon-s6p“to png [Esp concepto ] 1: pan- 
Jahat na kaalaman o idea; konsep- 
siyon : concept 2 : idea o anumang 
nabuo sa pamamagitan ng isip : 
concept. 

kon’serba pnd mag’korrser-ba* 
kotvser-ba'hm, i-kon-ser-bd [Esp 
conserves •] 1: ingatan o pangaiagaan : 
conserve 2: preserbahin; imbakin. 

kon*ser*bas*y6n png [Esp conservation] 
1: pagpapanatili o pagpapangalaga s 
conservation 2: pagprepreserba.' 

kon°ser°ba*t3 , bo pnr [Esp conservative ] 
1: sinauna; makaluma : conservator:, 
old-fashioned 2 2: katamtaman; mai- 
ngat: conservative. 

kon*ser*ba*tis-mo png [Esp conserva- 
tismo] 1: disposisyong panatilihin o 
muling itatag ang nakanu ilatang tra- 
disyon at limitahin o pigilin ang 
anumang pagbabago : conservatism 
2 : mga prinsipyo at pagsasanay ng 
isang konserbatibo sa politika : con¬ 
servatism. 

korvserba*t6r*yo png [Esp conserva¬ 
tor^ : paaralan ng innsika at iba pang 
sining : conservatory 1 . 

korvserhe png [Esp conserje ] : kati- 
wala ng isang gusaling pampubliko : 




CONCIERGE • 


korvserthna png Mas [ Esp concertina] : 
instrumentong katnlad ngakordeon : 
concertina. 

kon-sertis*ta pngMns\Esp cmcertista] : 
tagapagtanghal sa isang konsiyerto. 

koruses*y6n png [Esp concesion ] 1: 
anumang kaloob mula sa pamahalaan 
o institusyon, gaya ng lupa para sa 
isang layunin ; concession 2: kara- 
patang magpatuloy ng subsidyaryong 
negosyo sa isang partikular na enti- 
dad ; concession 3: pook na nakalaan 


sa naturang negosyo : concession. 


kon*seS’yo-nar*yo png [Esp concesio- 
nario] : tao, pangkat, o kompanya 
na pinagkalooban ng konsesyon, lalo 
na upang magpatakbo ng isang sub- 
sidyaryong negosyo o serbisyo s con¬ 
cessionaire. ■ • 

korvsi*de*ra kon*sbde-ra*hin t 
bkon*shde*ra [Esp considerar] 1: 
bigyang pansin: isaalang-alang : 
consider 2: ibil mg o isama : consider. 

kon-shde-r^-bie pnr [Esp considerable] : 
kapansin-pansin o kapuna-puna ang 
dami o laki: considerable. 


komsi-de-ras-yon png [Esp considera¬ 
tion 1: pagbibigay ng pansin; pasa- 
saalang-alang : consideration 2 : 
pagbibilang o pagsasama : conside¬ 
ration. 

korvsibyo png [Esp concilio] : pamu- 
nuan o kapulungan: konsistoryo. 

kon-ssng png fST] : uri ng saging. 

korvsis*tent pnr [Ing consistent ] : 
consistent. 

kon*sis*t6ry© png [Esp consistorio] : 

konsilyo. 

koivsrwa pnd mag’kon-shwa, ku* 
m6n*si*wa [ST] : makipag-ayos o 
magdilihensiya. 

korTsi*y4n*S!*ya png [Esp conciencia ]: 

fakultad na kumikilala sa kaibahan 

_ % 

ng mabuti at masama kaugnay sa 
sariling pag-uugali Cf budhi, kalooban : 
conscience. 

.^kdivsi-yer-to png Mus [Esp concierto ] 
1: pangmusikang pagtatanghal ng 
isa o higit pang tao na karaniwang 
itinatanghal sa mga bulwagang pam- 
bayan o parke ; concert - pnd mag* 
kon*si*yerto, kon e si a y6r*tu*han 
2\ pagkakaisa ng layunin, kilos, o 
katulad; pagkakasundo : concert. 

kons*krSp-si a y6n png [Esp conscrip¬ 
tion. ] Mil 1: sapilitang pagpapatala 
ng kalalakihan sa militar o sebisyong 
pandagat: conscription 2: sapilitang 
pag-aambag ng salapi sa pamahalaan 
sa panahon ng digma : conscription. 

kon*soI png [Pm Ing console ] 1: kabi- 
net para sa telebisyon, ponograpo, 
o radyo na idinisenyo para makata- 
yong mag-isa 2: kontrol o yunit 
pangmonitor ng computer 3: maliit 
na kabinet na nakatatayong mag-isa 
at may mga pintuan 4; tray o sisid- 
lang nahahati sa mga kompartment 
at inilalagay sa pagitan ng mga upuan 
na ginagamit sa pagtatago ng mali- 
iiit na bagay : console. 

korvsodas'yon png [Esp consolation ] 
1: pagbibigay tuwa o aliw lalo na sa 
isang naghihirap o nabigo : conso¬ 
lation, konsuwelo 2: pampalubag- 
loob. 

kon-so*narvte png Ora [Esp consonante ]: 
katinig. 

korusdrte png [Esp consorts ] 1: la- 
laking kapareha Cf Abay : consort, 
escort, eskort 2: ban a ng isang daki- 
lang babae. 

kons*pl*ras*yon png [Esp conspiration ] 
1: kasunduang gumawa ng masama 
o iiegal na pamamaraan : conspiracy 
2\ sap aka tan; sabwatam conspiracy. 


















konstante 

kons a t6n*te pnr [Esp constants ] : 
constant. 

kons'te-las*y6n png [Esp constela- 
cion ] 1 : Asn a alinman sa iba’t ibang 
pangkat ng mga bituin na binigyan 
ng tiyak na pangalan b bahagi ng ka- 
lawakan na kinalalagyan ng naturang 
pangkat : constellation 2 : Asl pag- 
papangkat o pagpoposisyon ng mga 
bituin na nakaiimpluwensiya sa takbo 
ng mga pangyayari o petsa ng kapa- 
nganakan ng isang tao : constella¬ 
tion 3: pangkat ng magkakaugnay 
na mga tao, idea, at iba pa : cons¬ 
tellation. 

kons*ti’tus*y6n png Pol [Esp constitu¬ 
tion ] 1 : Bat mga batayang prinsipyo 
na gumagabay sa pamamahala ng 
isang bansa, estado, o organisasyon : 
constitution, saijgang-batas 2 : ka- 
sulatan ng mga prinsipyong ito; 
kabuuan : constitution, saligang- 

3: pisikal na kondisyon ng 
katawan Cf bekas, tikas, tindig : cons¬ 
titution. 

* * 

k6ns*truk*si*y6n png [Esp construc¬ 
tion ] 1: kayarian: construction 2: 
bagay na itinayo, ginawa, o binuo: 
construction 3: Gra pagkakaayos 
ng mga salita batay sa tuntunin ng 
palaugnayan: construction. 

korvsul, kdrvsul png [Esp Ing consul] : 
opisyal na hinirang ng pamahalaan 
na manahan sa siyudad ng ibang 
bansa, at magsilbing kinatawan para 
sa kapakanan ng kaniyang mga ka- 
babayan Cf sugo : consul, legAdo 2 . 

kon-su-la-do png [Esp consulado ] w 5* v 
tanggapan ng isang konsul : consu¬ 
late. 

kon*sul'ta /mdmag-kon-subta, ku* 
morvsul-ta, kon a suhta a hfn [Esp 

consulta ] : sumangguni. 

kon-subtant png [Ing consultant ] : 
kasangguni. 

korvsul-tor png [Esp consultor] : ka¬ 
sangguni. 

kon"SU'me*ns*mo prtg [Esp consume- 
rismo] 1: modemong kilusan para 
sa proteksiyon ng mga mamirmli 
laban sa walang kuwenta at mapanga- 
nib na produkto, di-makatarungang 
pagtatakda ng presyo, nakalilinlang 
na patalastas, at iba pa : consume¬ 
rism 2 : konseptong may pakinabang 
sa ekonomiya ang malawak na pag- 
konsumo sa produkto : consumerism 
3: pagtaas ng konsumo ng mga 
produkto : consumerism. 

kon a su*mi /mdkon-su-mbhm, ma- 
koivstrrm [Esp consumir] : ubusin 


459 

ang pasensiya; yamutin. 

kon-su*mbdo pnr [Esp consumido ] : 
naubos ang pasensiya; yamot na 
yamot. 

. kon*su*mis*y6n png [Esp consumicion ]: 
pagkayamot o ang nagdudulot ng 
yamot. 

kon*su a mo png [Esp consumo] 1 : pro- 
seso ng paggamit o pag-ubos ng suplay, 
gas, at iba pang kagamitan : consump¬ 
tion 2 : dami ng naubos na suplay, 
gas^~ at iba pang kagamitan : con¬ 
sumption. 

kon*su'w6l*da pngBot [Esp consuelda ] : 
uri ng punongkahoy {Euphorbia tiru- 
calli): swwerda. 

kon a su a w6 a lo png [Esp consuelo ] 1 : 
konsolasyon 1 2: pampasigla ng isip. 

kon a su a w6 a lo de-b6 a bo png [Esp con¬ 
suelo de bobo ] : pampalubag-loob na 
napipilitan lamang ibigay. 

kon*ta*d6r png [Esp contador] 1: tao 
na tagasuri ng salaping lumalabas at 
pumapasok : auditor 2 : mekanis- 
mong pansukat sa konsumo ng kor- 
yente o tubig CfutrRO 3: makina na 
pambilang, halng boto 3: pambilang 
o tagabilang. 

kOn*ta*du*ri # ya png [Esp contaduna ] : 
accountancy ^rkontadurya. 

kdrvtak png [Ing contact ] : pagtatagpo 
o kasangkapan para sa gayong pag¬ 
tatagpo; pag-uugnay : contact. 

kon*tem*plas a y6n png [Esp contempla¬ 
tion ] : bulay 1 ’ 2 . 

kon a t6n a to pnr [Esp contento ] 1: hindi 
na nagnanais ng anuman; nasisiyahan; 
panatag 2 : umaayon sa pangyayari; 
hindi na lumalaban pa. 

k6n a test png [Ing contest ] : timpalak. 

kon a t£s*tant png [Ing contestant ] 1 : 

;kalahok : contestant 2 : Bat tao na 

% 

nagpoprotesta sa bisa ng testamento: 
contestant 3: tao na nagpoprotesta 
sa resulta ng halalan : contestant. 

kon a tT png [Mrw] : umit. 

kon a ti pnr: varyant ng kaunti. 

kon a ti a n6n a te png [Esp continents] 1 : 
alinman sa malalaking tipak ng lupain 
ng Africa, Australia, Europa, Asia, 
Hilaga at Timog America, at Antar- 
tica : continent, dakpulu, labwAd, 
lijpAlop 1 2: lupain na malawak at 
malaki, hindi kasama ang mga ka- 
nugnog na isla : continent, dakpulu, 

LABWAD, LUPALOP 1 . 

kon a t6l-kon a t6I png Zoo [S7] : uri ng 

ibon sa look. 

kon a tor a si a y6n png [Esp contorcion ] : 


kontralto 

■ I ■ | <i— ^ | ^ - . f ■ -*| M I — , — - , - - . 

pamimilipit; pagbaluktot hanggang 
mawala ang tunay na hugis *: con¬ 
tortion. 

kon # tor a si a yo a nis a ta png [Esp contor- 
cionista ] : tao na nagtatanghal ng 
iba’t ibang posisyon ng pagbabaluktot 
ng katawan : contortionist. 

k6n a tra pnr [Esp contra ] : sumasalu- 
ngat o kumakalaban : contra, coun¬ 
ter -/?ndku*m6n a tra, kon a tra a hin t 
ma a ng6n a tra. 

kbrvtra- pnu [Esp contra] ; laban sa : 
contra-, counter. 

k6n a tra a b£n a do png [Esp contrabando] 

1: kalakal na ipinagbabawal ng batas 
na angkatin o ipaangkat; kalakal na 
puslit 2 : pangangalakal na labag sa 
batas. 

kon*tra a bf*da png [Esp contra+vida] 

1: tao na masama : buhong, buktot 
2: Lit pangunahing tauhan na kasa- 
lungat ng bida sa nobela, pelikula, 
at iba pang katha. 

kon-tra-dcimsa png [Esp contradanza]: 
kotilyon. 

kon a tra*dik a si a y6n png [Esp contradic- 

cion] 1: pahayag na sumasalungat: 
contradiction 2: a isang pahayag, 
panukala, o parirala na nagdidiin o 
nagpapahiwatig sa katotohanan o 
kamalian ng isang bagay b isang pa- 
hay^ o parirala na may mga bahaging 
salungat sa isa’t isa : contradiction. 

kon a tra a dik a t6r a yo pnr [Esp contradic- 
torio] : magkasalungat : contradic¬ 
tory. 

kon a tra a 6 a he png [Esp contraeje] : 
pantulong na ehe : countersraft. 

kon a tra*g6l a pe png [Esp contragolpe] : 
sa makina, ang papabalik na palo 
ng piston. 

kon a tra a in a di a k& a do pnr [Esp contrain- 
dicado] : hinggil sa kontraindikasyon. 

kon*tra a in a di-kas a y6n png [Esp con- 

traindicacion] : babala tungkol sa 
masamang epekto ng iniresetang 
gamot : contraindication. 

kon-trak-si-yon png [Esp.contraccion] 

1: pagliit ng sukat; pag-ikli ng pana- 
hon : contraction 2 : pag-urong o 
pangungurong, gaya ng ugat o laman: 
contraction 3: Gra pagpapaikli ng 
salita, sa pamamagitan ng pag-aalis 
o pagsasama ng panggitnang titik o 
tunog; pagtitipil : contr.\ption. 

kon a tra*!4-son png [Esp contra Tag 
lason] ; panlaban sa lason; antidoto. 

kon*tr6i*tO png Mus [Esp contralto] : 
contralto. 


kontramuwelye 


460 


kopyur 


kon-tra-mu-wdl-ye pngMek [Espcon- 
tramuelle] : kakambal na muwelye. 

kon a tra-na a tu a r£l pnr [Esp contrana- 
turalj : laban sa kalikasan. 

kon*tra*6r*den png [Esp contraorden ] : 
pagbawi ng kautusan o utos : coun¬ 
termand. 

kon*tra a p£ a so png [Esp contrapaso ] : 
hakbang na paurong; pag-urong. 

kon"tra*p6'SO png [Esp contrapeso ] 1: 
puwersa na katimbang ng kabilang 
panig 2 : panimbang. 

kon*tra a p£s'te png [Esp contrapeste] : 
lunas laban sa peste o salot. 

kon*tra*pres*y6n png [Esp contrapre- 
sion ] : puwersa laban sa isa pang pu¬ 
wersa. 

kon-tra*pru-wd*ba png [Esp contra- 
prueba ] : sa paglilimbag, bagong 
pruweba na nagpapakita ng mga 
pagwawasto sa mga nakaraang pru¬ 
weba. 

k6n‘tra’pu*w6rte png Ark [Esp con- 
trafuerte\ : anumang panlabas na 
suhay upang tumatag ang isang es- 
truktura laban sa paggiray papalabas, 
gaya ng suhay sa dingding na kon- 
kreto ng mga simbahan : buttress. 

kon*tra*re*bo-lus*y6n png [Esp con- 
trarevolucion] : rebolusyon laban sa 
naunang rebolusyon at upang balig- 
tarin o baguhin ang epekto ng nauna: 

counterrevolution. 

kon-trdr-yo png [Esp contrario] : kala- 
ban; katunggali. 

korvtra*s6l*yo png [Esp contrasello] : 

ikalawang tatak o selyo na ipinatong 
sa orihinal na selyo : counterseal. 

korvtra*s6ivyas png [Esp contrasenas ] 
t: pirmang idinagdag ng isa pang 
autorisadong tao upang makapag- 
patunay o makapagpatibay: counter¬ 
sign 2: Mil hudyat o senyas mula sa 
isang autorisadong tao upang maka- 
pasok sa isang pinangangalagaang 
pook : countersign. 

kon"tra*sep a si*y6n png [Esp contracon- 
cepcion ] : kusang pagpigil o pag-iwas 
sa pagbubuntis sa pamamagitan ng 
gamot, teknika, o kasangkapan; 
pagkontrol sa pagbubuntis : contra¬ 
ception. 

kon-tr£*ta png [Esp contrata ] 1: pormal 
na kasunduan ng dalawang partido, 
lalo na kung legal : contract 2 : ang 
papel na kinasusulatan ng kasundu- 
ang ito s contract 3: kagawaran ng 
batas na nangangasiwa ng mga ka¬ 
sunduan : contract 4: kasunduan 
sa pagpapakasal : contract. 


kon*tra*t6’do pnr [Esp contratado ] : 
inarkila; inupahan. 

kon*tra*tfs*ta png [Esp contratista ] s 
tao na inuupahan upang magbigay 
ng mga suplay na materyales o ser- 
bisyo, lalo na sa paggawa ng gusali: 
contractor. 

kon*tri"bus a y6n png [Esp contribiicwn] s 
ambag. . 

kon a tring a k£n a te png [Esp contrinmnte ]: 
kalabang kandidato. 

kon a tro a b6r a si a y6 png [Esp controver¬ 
sies 1: pagtatalo o debate ukol sa 
anuman : controversy 2: hidwaan 
sa kuro-kuro o pananaw : contro¬ 
versy. 

kon a tro a ber a si a y£l pnr [Esp controvert 
sial] 1: hinggil sa kontrobersiya : 
controversial 2 : nagdudulot ng 
kontrobersiya : controversial 3 : pi- 
nagtatalunan; pinaghihidwaan: con- 1 
trove rsial. 

kon*tr6l png [Esp control !] 1 : kapang- 
yarihang mag-utos o magpasunod : 
control, pigil 2 2 : sa eksperimentong 
pang-agham, istandard na sukatan o 
hambingan upang matiyak ang re- 
sulta : control 3: kasangkapang 
ginagamit sa pagpapaandar ng ma- 
kina, sasakyang panghimpapawid, 
at iba pa s control. 

kon*tro a l6 a do pnr [Esp controlado ] : 
anuman o sinumang nasupil; nalu- 
kuban ng kapangyarihan -pndkon* 

tro a lfn, i a kon a tr6l. 

kbrvtsa png [Esp concha] 1 s Zoo mol- 
lusk (family Strombidae) na makapal, 
mabigat, at hugis tribuson ang kabibe 
2 : kalesa na may karwahe na tulad 
ng kontsa 3 s kabibeng pinagsisidlan 
ng tubig na ginagamit sa binyagan 
4: dahon ng bin tana na gawa sa kapis. 

ko-o-pe-ras-ydn png [Esp cooperacion] 

1: pagtatrabaho o paggawa nang 
magkasama at may iisang tunguhin 
o layunin : cooperation 2: koopera- 
tiba. 

ko*o a pe*ra a ti a ba png [Esp cooperatives : 
magkasosyo o maramihang pagma- 
may-ari ng isang pinagkikitaang 
produksiyon o serbisyo na pinama- 
mahalaan ng mga mamimfli para sa 
kani-kanilang pakinabang : coope¬ 
rative. 

ko a Or a di a n£ a do pnr [Esp coordinado ] 

1: may katulad na ranggo o halaga 
2: hinggil sa koordinasyon 3: may 
magkahiwalay na kolehiyo para sa 
kababaihan at kalalakihan 4: Gra 
katuwang na sugnay. 


ko a or a di*nas*y6n png [Esp coordination] 
1: pakikipagtulungan : coordination 
2: paggawa nang maayos; pakikipag- 
palitan ng aksiyon : coordination. 

k6-os png Mus [Mno] : kutet. 

k6 a Ot png [ST] : pagkunot ng noo 
dahil sa galit. 

k6*pa png [Esp copa] 1: basong kara- 
niwang inuman ng alak Cf kAlis, ko- 
pita, singgalong 2: tropeong hugis 
kopa : cup. 

k6*pag png [Pan] : sapal. 

ko-pa-bba png Kem [Esp copaiba] s 
copaiba. 

ko a p^k-ko*p^k png Mus [ Yak] : day- 
day-o. 

ko*p4l png [Esp copaS : matigas na 
resina na mula sa mga punongkahoy, 
at ginagamit sa barais. 

k6*pa8 png [Esp copas] : sa barahang 
tagalog, isa sa apat na set ng baraha 
na nakalarawan ang kopa. 

k6*pek png [Rns kopeck] : barya o sen- 
silyo na bronse. 

ko*pbta png [Esp copita] : maliit na 
kopa. 

kop a ko a p6 a ye8/mgjBo^ [Ilk] : tabang- 
bayawak. 

k6p*ia png [Esp copla] 1: Lit dalawang 
magkasunod na linya ng taludtod, 
karaniwang may tugmaat nasa iisang 
sukat, at bumubuo ng iisang yunit 
2: pares ng magkatulad na bagay. 

k6 a po/mdku a m6 a po, ko a p6 a hin, ma* 
ng6 a po [Esp copo] : kuhariing lahat, 
gaya ng taya sa sugal. 

ko*po*n£n png [Esp copo + Tag han+ari] ; 
pangkat ng manlalaro na nakikipag- 
laban sa isang laro : panon, team. 

ko-p6s pnr [Bik] : kumpis. 

k6p*ra png [Esp copra] : kalibkib. 

kop*ra*kfk png [Bik] : mamok. 

k6 a pu a ld png [Esp copula] 1: panga- 
ngasawa; pagtatalik na sexual: copu¬ 
lation 2 s Gra pangatnig. 

ko-pu*la-tbba pnr Gra [Esp copulatives • 
pang-angkop. 

k6p*ya png [Esp copia] 1 s imitasyon 
o reproduksiyon ng isang orihinal 
na dokumento, o katulad Cf sipi s 
copy 1 2: isa sa maraming halimbawa 
o ispesimen ng katulad na bagay, 
gaya ng aklat o ukit s copy 1 3 s lara- 
wan o likha ng sining na inihanda 
ara sa reproduksiyon : copy 1 - pnd 
u a m6p a ya, k6p*ya-hm, k6p a ya a h4n v 
i a k6p a ya, ma a ng6p a ya. 

op a yur png [Ing coiffure] s coiffure. 




’ M WIINIMII IWNlllUNNIKIWilll ItltUIHUIIIIIUKlIiUlli'l 



iti'iJWBHWmt'Ii* 


in: 








koraba 


461 


koronttas 


ko*rd-ba png Med [Pan] : bilig 2 ; kata- 
rata sa mata Cf kulaba. 

k6*ra a k6 a ra png : uri ng sasakyang 
dagat. 

ko-rd*les png [Esp corales ] 1: labi o 
deposito ng mga anthozoan na nati- 
tipong tila isla Cf tangrfb 2: Bot 
kuwasya. 

Ko*r6n png [Ara kuran Ing] : banal 
na aklat ng Islam na sinulat ni Mu¬ 
hammad var Quran : Alkoran. 

ko*rdp pnr [Ing corrupt] : corrupt. 

ko*ra*s6n-ang*h&l png [Esp corazon 
angel] Bot : payong-payungan. 

ko # r6*tong png Mus [Mns] : tambol 
na yari sa bumbong ng kawayan, may 
butas na pahaba ang biyas, at pina- 
palo na patpat ng kahoy : bantula, 

BARIMBAW, BENTONG, KAGII, TAGUTOK. 

korbe*h6n png Zoo [Esp corvejon] : 
alinman sa mga akwatikong ibon 
(genus Phalacrocorax ) na may paang 
kabit-kabit ang daliri o galamay, at 
may sisidlan ng pagkain sa ilalim ng 
tuka. 

kor*d6*ro png Zoo [Esp cordero] : tupa. 

kord6-ro pnr [Esp cordero] : maamo; 
mahinahon o mapagkumbaba. 

kor*de*ru*na png [Esp corderuna] 1: 
balat ng tupa 2 : katad na yari dito. 

kor*dil*y6 # ra png [Esp cordillera] : bu- 
lubundukin. 


kor*d6n png [Esp cordon] 1 : makapal 
na leteng o manipis na lubid 2 : pisi 
o pantaling yari sa riilubid na sedang 
sinulid 3s pagsalikop o pagkubkob 
ng mga sundalo. 

Korea (ko*n*ya) png [Ing] : peninsula^ 
sa silangang Asia, at kasalukuyang 
hati sa dalawang bansa, ang Hilagang 
Korea at Timog Korea. 

ko*r6»a png [Esp correa] : sinturon 
para pag-ugnayin ang kalo o ang 
dalawang gulong ng makina var 
kurya : belt, kulindang. 

Korean (ko-ri-yan) png [Ing] 1: katu- 
tubo o mamamayan ng Korea 2: 
wika ng Korea s Koreano. 

Ko*re*6*no png [Esp coreano] : Korean. 

ko*re*d6r png [Esp corredor] : broker. 

ko a r6*hi png [Iba] : pula. 

ko*rek*si*y6n png [Esp correccion] : 
correction. 


ko• re• 6 png [Esp correo] : pahatiran ng 
sulat at pakete;palingkurang postal: 
POSTAL service. 


• • mm / • . 

ko*re*6 a gra*p(*ya png [Esp coreogra - 
fia] : sining ng paglikha ng sayaw : 


choreography. 

• — • % • 

ko*re a 6*gra*p6 png [Esp coreografo } : 
tagapagturo ng sayaw s choreo¬ 
grapher. 

ko-rbda png [Esp corrida] 1 : ruta 2: 
panooring tinatampukan ng nagla- 
labang toro at matador. 

ko*rbdo png Lit [Esp corrido] : uri ng 
mahabang tulang pasalaysay na ban- 
tog noong panahon ng Espanyol, 
ibinubukod sa awit dahil sa sukat na 
wawaluhin var kurido : hakira, im- 

PANBILAY, KURIRU, PANAGBIAG. 

k6*rf*d6r png [Ing corridor] : pasilyo 1 . 

ko-rbkod png Ana [Mrw] : puil. 

ko # rin*tas png Bot [Esp corintas] : ha- 
lamang ( Lantana camara) nabubuhay 
sa aplaya, dalampasigan, o maruru- 
ming pook : alagaw-pusa. 

Ko a rin*to png [Esp corinto] : lungsod 
sa timog ng Greece: Corinth. 

ko*rf*8a png Med [Esp corim] 1 : pama- 
maga ng lamad sa ilong; sipon na 
nasa ulo 2 : sakft na ganito ang sinto- 
mas : coryza. 

ko-rfs-ta png [Esp corista] : mang-aawit 
sa koro. 

% 

ko*rf*tas png [Esp Koritas] : plaster 
na pantapal sa sugat; band-aid. 

ko-ri-y6n-dro png Bot [Esp coriandro] 

1: halaman ( Coriandrum sativum) 
na may dahong ginagamit na pam- 
alasa, at may mababangong prutas 
: pinatuyong prutas ng halamang 
ito na ginagamit na pampalasa s co¬ 
riander. 

mm • • • 

.f ‘ * 

korkdr pnd pnd mag-kork6r, ku* 
mor*k6r, korku a rfn [ST] : kudkurin. 

kor a 16s png [S7] s guhit na nalilikha 
ng bagay na panggupit. 

korKt png [SJ] 1 : Ora kudlit 2: ma- 
liit na galos. 

koH6ng png Mus [5T] s gitarangyari 
sa kawayan C^kudlong. 

kor-ne-6 png Ana [ Esp cornea] : mali- 
naw na suson na tumatakip sa harap 
ng mata, nakapatong sa inla at balin- 
tataw : cornea. 

kor a n6 a ho png Bot [Esp cornejo ] 1: 
palumpong (genus Comus) na may 
matingkad na pulang sanga, may 
bulaklak na luntiang puti, may bu- 
ngang lila, at karaniwang natatagpuan 
sa kakahuyan 2: anumang katulad 
nito. 

korn^-ta png Mus [Esp cometa] : trum- 
peta Cf tambul! : rornetin. 

kor a ne a tfn png Mus [Esp cornetin ] : 
kometa. 


k6r a ni pnrKol [Ing corny] 1 : hindi na- 
katatawang biro 2: makaluma; kara- 
niwan : corny 2 . 



kor*nf a sa png [Esp cornisa] t: Ark 
moldeng palamuti na nakapalibot 
sa itaas na bahagi ng dingding, gusali, 
o anumang estruktura : cornice 2 : 
anumang moldeng nakaarko, tulad 
ng ginagawa sa ibang kasangkapan : 
cornice. 

kor a nu a k6p*ya png [Esp cornucopia] 
1: Mit sisidlang hugis sungay, may 
mga pagkain at inumin na hindi nau- 
ubos : cornucopia 2: representasyon 
nito na simbolo ng kasaganaan : 
cornucopia 3: sagana; labis-labis na 
suplay : cornucopia 4: noong pana¬ 
hon ng Espanyol, tirikan ng kandila 
na maraming sanga. 

k6 a ro png [Esp coro] 1: regular na 
pangkat ng mang-aawit, lalo na sa 
simbahan : choir 2 : bahagi ng ma- 
laking simbahan sa pagitan ng altar 
at ng panggitnang pasilyo 3: pangkat 
ng mga instrumentong magkakapa- 
milya na tinutugtog nang magkaka- 
sabay 4: malaking pangkat ng mang- 
aawit : choir, chorus, ragup. 

ko a r6 a kom png Ana [Mrw] : lalagukan. 

ko*r6 a la png Bot [Esp corola] : lipon 
ng mga talulot na bumubuo sa pan- 
loob na estruktura ng bulaklak : 

COROLtA. 

* 

ko*r6*na png [Esp corona] 1: putong 
na maraming adorno at karaniwang 
may mga hiyas: crown 2 : tuktok ng 
ulo: crown 3 : tuktok; taluktok, gaya 
ng sa bundok: crown 4: kalupkop 
5: bahagi ng halaman na nasa ilalim 
ng lupa at bahagyang nakalitaw sa 
lupa. 

Ko*ro*na*d6l png: kabesera ng South 
Cotabato. 

k6*ro*nd c do png Zoo : uri ng manok 
na hugis korona ang palong. 

ko a ro a nes a y6n png [Esp coronacion] 

1: seremonya ng pagpuputong ng 
korona sa pinuno, gaya ng reyna o 
hari: coronation 2 : seremonya ng 
pagpuputong ng korona sa musa ng 
pista o pagdiriwang : coronation. 

ko*ro*n4l png Mil [Esp coronet] : ranggo 
na higit na mataas kaysa tenyente 
koronel. 

* 

ko*ro*nfl*ya png [Esp coronilla] : maliit 
na korona : koronita. 

ko v ro*nf*ta png [Esp coronita] : koro- 
nilya. 

ko a ro*nbta8 png Bot [Esp coronitas] : 
kantutay. 


korot 




462 


kotisasyon 


ko*r6t png [Mno] : kulot na buhok. 

kor*pin*yo png [Esp corpino] : kamison. 

korpo-rdU png [Esp Ing corporal] 1: 
MzYkabo 1 2: puting tela na pinagla- 
lagyan ng konsagradong elemento 
sa pagdiriwang ng Eukaristiya : cor¬ 
poral. 

k6rpo-r£l pnr [Esp Ing corporal] : ng 
katawan; pangkatawan : corporal. 

kor-po-ras-y6n png [Esp corporacion ] 
1: asosasyon ng mga indibidwal na 
binuo sa pamamagitan ng mga batas, 
at may sariling identidad at pag-iral 
na hiwalay sa mga kasapi nito : cor¬ 
poration 2 : kompanya o samahan 
sa negosyo : corporation. 

korpus'ku •\6pngBio [Esp corpuscub] : 
corpuscle. 

kor*sa*m6*no png [ War] : halukipkip. 

kor*s6 png [Esp corse] : panloob na 
kasuotang pambabae, masikip at lapat 
na lapat, at ginagamit upang mag- 
kahubog ang katawan Cf girdel : 
corset. 

kor - si*m6 # no png [Hit] : halukipkip. 

kortci png [Esp cortar] 1: namuong 
substance sa pamamagitan ng galaw 
ng asido sa gatas, maaaring gawing 
keso o nakakaing pagkain : curd 2 : 
masebong substance na makikita sa 
pagpapakulo ng laman ng salmon : 
curd 3: pamumuo na tumutukoy sa 
pagkain iwkulta : curd. 

korta-dihya png [Esp cortadilla] : 
anumang labis ng anumang bagay 
Cf retaso 2: bala ng baril na de-sabog. 

kortd-do pnr [Esp cortado] : namuo. 

korta-d6r png [Esp cortador] 1: tao 
na tagaputol 2 : makinang pamputol. 

korta-dti-ra png [Esp cortadura] 1: 
putol 2 : retaso ng tela, dahon, at 
iba pa. 

kor*ta*plu*ma png [Esp cortapluma] : 

lanseta. 

k6r*te png [Esp carte] 1 : bulwagan sa 
harap ng trono ng hari : court 2 : 
hukuman 3: hugis 4: putol o moda 
ng damit o buhok. 

kor*t£s pnr [Esp cortes] : magalang; 
mapitagan. 

kor'tg'Sa png [Esp corteza] : balat ng 
punongkahoy. 

kor*te*si*ya png [Esp cortesia ] : kabu- 
tihan; pagkamagalang. 

k6rte sup*r6*ma png Pol [Esp corte 
supremo]: pinakamataas na hukuman 
ng bansa o estado : supreme court. 

kortbna png [Esp cortina] : tabing var 
kurtma. 


kor*ti’n£'he png [Esp cortinaje] : mga 
kortina at iba pang katulad. 

Kortf-nang B£*kal png [kortina+na 
bakal] : Iron Curtain. 

k6r*to png [Esp corto ] 1: salawal; 
maikling pan talon : shorts 2 : sajai- 
alai, mahinang hagis sa bola. 

k6r*to pnr [Esp corto] 1: maikli 2: 
mahiyain. 

korts&'tes png [Esp corchetes] : maliit 
na pangkawit na yari sa metal at 
ikinakabit sa likaw upang magsara 
ang damit i;arkutsetes C^butones. 

k6r*tSO png [Esp corcho] : tsinelas na 
sarado ang harapan at may makapal 
na suwelas var kotso. 

% 

k6*ru*n6 png [Ing\ : yunit ng panana- 
lapi sa republika ng Czech at Slovakia. 

koTup*si-y6n png [Esp corrupcion] 1: 
kalagayan ng pagiging corrupt : 
corruption 2 : dekomposisyon o 
pagkabulok, tulad ng bangkay, aufea 
pang bagay na organiko : corruption. 

kory6rvte png [Esp corriente] 1: daloy 3 
2: elektrisidad var kuryente 3: Kol 
pamamanhid gaya ng sa pamumu- 
likat 4: maling impormasyon. 

ko*s6t*sa png [Esp cosecha] : ani. 

kosher (kos*yer) pnr [IngHeb] 1: tu- 
mutupad sa pamantayan rig Batas 
ng Hudyo sa preparasyon ng pagkain 
2: Kol wasto; tunay; lehitimo. 

ko •sbdo png [Esp cocido] : putaheng 
karne at gulay na pinakuluan. 

ko*Sim png [ War] : kukot. 

ko "Si*n6’ra png [Esp cocinera] : ba- 
baeng tagapagluto; tao na pagluluto 
ang ikinabubuhay, ko*si*n6*ro kung 
lalaki var kusinera, kusinero : cook. 

ko*sing*sfng png [ST] : kinalakihang 
palayaw ng bata na tawag ng ina. 

ko*si*nfhya png [Esp cocinilla] : ma¬ 
liit na kalan. 

ko'sbsap png [S7] : mumo na gina¬ 
gamit na pampataba ng isda. 

kos*m6*ti*k6 png [Esp cosmetico] : anu¬ 
mang produktong pampaganda, 
tulad ng lip-istik, meyk-ap, at iba pa: 
cosmetic. 

k6s*mi*k6 pnr [Esp cosmico] : ng o 
ukol sa buong daigdig. 

kos*mo a l6*hi*k6 pnr [Esp cosmobgico] : 
hinggil sa kosmolohiya. 

kos*mo*lo*hbya png [Esp cosmobgia] 

1: pag-aaral ukol sa paglikha at pag- 
unlad ng sandaigdigan 2 : teorya 
ukol sa Simula ng sandaigdigan. 


k6s*mos png [Gri] 1: isang maayos, 
nagtutugma-tugma, at sistematikong 
uniberso : cosmos 2: isang kompli- 
kado at nagsasariling sistema: cosmos. 

ko*s6 png [S7] 1: pagbabanlaw muli 
ng damit para maalis ang mantsa ng 
putik 2: ingay ng hayop. 

k6 0 SOl png Bot [Seb] : uri ng yerba 
(Kaempfria galanga ). 

ko*s6l/mdmag*ko*sot v ku*mo*s6l, i- 

ko-sol [ST] : kumembot na parang 
ahas. * 

ko*s6p pngfST] : bestidang masikip. 

k6s*ta png Zoo f Esp costa] 1: baybay- 
dagat; baybaying dagat : coast 1 2: 
gastos; gugol. 

kos-t^-do png [Esp costado] 1: tagili- 
ran 2: tagiliran o tadyang ng hayop, 

kos't^l png [Esp costal ] : sako. 

kos-til-ya-he png Ark [Esp costillaje] : 

soleras ng kisame. 

• % * 

kos-til-yas png [Esp costiUas] : tadyang. 

k6s*to png [Esp costo] : halaga; presyo. 

kos*t6*so pnr [Esp costoso] : mataas 
ang halaga; magastos. 

kos*tum*bre png [Esp costumbre] : ka- 
ugalian. 

k6s-tu*m6r png [Ing customer] : tao 
na bumibili ng produkto o serbisyo 
mula sa iba; mamimili : client 2 , 
customer, parokyano. 

kos-tu-ra png [Esp costura] 1: tahi 2: 
sutura 3: rematse. 

kos*tu*r6*ra png [Esp costurera] : mo- 
dista; mananahi. 

ko*t6k png [ST] : tilaok ng manok. 

ko*t£*ho png [Esp cotejo] 1: kambas; 
pagkakambas 2: resulta ng pagka- 
kambas. 

ko # tHe*d6n png [Esp cotiledon] 1: Bot 
usbong sa mga halamang may buto: 
cotyledon 2: halamang (genus Coty¬ 
ledon , Umbilicus) makatas : cotyledon. 

ko*ti I *y6n png [Esp cotillon] 1: pormal 
na sayaw, lalo na para sa isang debu¬ 
tante : cotillion, kontRadansa 2: 
masiglang sayaw na binubuo ng 
iba’t ibang galaw, at ginaganapan ng 
magkakapares na babae at lalaki : 
cotillion, kontradAnsa 3: musika 
sa naturang sayaw : cotillion, kon- 
tradansa. 

ko*ti"p6w png [S7] 1: Zoo maliit na 
pogo 2: tao na marumi at hindi 
maayos. 

ko*ti'Sas*y6n png [Esp cotizacion] \ 
pagbanggit o pagbibigay ng halaga; 
pagpepresyo. 













kotit-kotit 


463 


krisma 


ko*tit-ko*tit png Ana [Pan] : kuyukot. 

k6t-kot png [Bik ] : butas. ' 

kot*l6 png [57] 1: pagpisa ng mga 
butlig sa pamamagitan ng kuko 2 : 
pagputol ng palay o anumang bagay 
na ginagamit ang kuko. 

kd’to png 1: sa sakla, limitadong 
halaga ng taya sa isang baraha 2 : 
Mus [Jap ] instrumentong may labin- 
tatlong bagting na gawa sa seda. 

ko-tol png [ Tbo] 1: mataas na salan- 
sanan ng mga basket at iba pang 
gamit pangkusina 2 : pook sa pag- 
dumi na gawa sa kawayan. 

kd-ton png [Ing cotton ] : cotton. 

k6-tong^dku*m6*tong f ko-td-ngan, 
ma*ng6*tong [ Ts i] 1: sa huweteng, 

manalo nang limitadong halaga 2 : 
ilegal na manggipit at manghingi ng 
pera. 


ko-yd-pa pngBot [ Seb ] : halon 1 . 

k 6 *yar pnr [57] : mahina at mabigat 
ang katawan dahil sa katabaan. 

ko*yi*tib png Zoo [57] : langgam na 
may kulay Cf kuwitib. 

ko*y 6 png [Tsi] : plaster o pantapal 
sa sugat. 

ko*y 6 *te png Zoo [Esp coyote] : coyote. 

kph, daglat (key-pi-eyts) [Ing] : kilo¬ 
meter per hour. 

Kr, syfribol (key-ar) Kem [Ing] : krypton. 

kraal (krai) png [Ing SAfr] 1 : mga 
kubo sa nayon na naliligid ng bakod 
2 : kulungan o kural para sa mga 
baka o tupa. 

kraft png [Ing] : kraft paper. 

kraft paper (kraft pey-per) png [Ing] : 
uri ng matibay, makinis, at kulay 
kapeng papel na ipinambabalot. 


krd-ma png [Esp crema] 1 : malapot at 
malangis na bahagi ng gatas : cream, 
laknip, nata 1 2 : sa kosmetiks, krim 
na ipinapahid sa mukha: cream, laknip. 

kre-ma pnr [Esp crema] : kulay gatas. 

kre*mas*y 6 n png [Esp cremacion] : 
pagsunog sa bangkay hanggang ma¬ 
king abo : CREMATION. 

Krdmdin png [IngRus] : kuta sa Mos¬ 
cow at sentro ng administrasyon ng 
pamahalaang Russia. 

kre*mor png [Esp cremor] : cream of 
tartar. 

kre* 0 's 6 # ta png [Esp creosota] : creo¬ 
sote. 

kre*sdn*do pm; pnb Mus [Esp crescendo] : 
und-unting lurnalakas. 

kres*pon png [Esp crespon] : crepe. 

krib png [Ing crib] : kuna. 


k6*tse png Mek [Esp coche] 1 : auto 2: 
bahagi ng sasakyang hinihila ng hayop 
o motor Cf karo, Gabon, karwahe. 

k6*tS0 png [Esp corcho] ; varyant ng 

kortso. 

koumiss (ku-mis) png [Ing] : inimbak 
at binuro na alak, gawa sa gatas ng 
kabayo, at ginagamit na gamot ng 
mga nomad na Asyano. 

k6*ver png [Ing cover] 1 : pabalat: cover 
2: kublfhan : cover 3: takip : cover. 

k6-ver pnd mag-kd-ver, ko-vd-ran, 
i-kd-ver [Ing cover] 1 : balutin : cover 
2: magkubli : cover 3: kumuha ng 
balita : cover 4: lagyan ng takip : 
cover. * 


krag png [Ing] : uri ng riple. 

krai (kray) png [Ing Rus] : adminis- 
tradbong teritoryo ng Russia varkrty. 

krak png: tunog ng nabuwal naposte 
o punongkahoy; tunog ng nabiyak 
na pader o anumang bagay na ma- 
kapal. 

kraken (kra*kan) png Mit [Ing] : sa 
Norway, halimaw na lumilitaw sa 
baybay-dagat. 

krci-ker png [Ing cracker] : cracker. 

kr&'t\e m 6 png Ana [Esp craneo] : bungo. 

kr3*ter png [Esp crater] 1 : malaking 
bunganga ng bulkan : crater 2 : ma¬ 
laking uka sa lupa : crater. 


k 6 *wag png [57] : anyaya. 

kO"w£*la png [57] : maliit na bahay 
na pinatitirhan sa iba. 

ko’wd-li png [ST] : lumang pader. 

ko*w£'sa/m^mag'ko'wd'sa, ku*mo* 

w^*sa [57] : mag-ayuno. 

ko*wol png [ Tbo] : pambabaeng aba- 
loryo na isinusuot,sa magkabilang 
tainga at pinag-uugnay nang naka- 
bidn sa may baba o pariga ng mukha. 

kdwtow png [Ing] 1 : kaugaliang 
Tsino na lumuluhod at yumuyuko 
na abot sa lupa ang noo bilang tanda 
ng pagsuko o pagsamba 2 : kilos na 
tulad ng kaugaliang ito. 


Kraut (krawt) png Alp [big] : Aleman; 
German. 

kra-yoda png [Esp crayola] 1: pang- 
kulay na hugis lapis, ginagamit sa 
pagguhit 2 : iginuhit sa pamamagitan 
$ito : crayon. 

kre*den*si*y&l png [Esp credential] : 
gawain o dokumento para makilala 
ang isang tao; katibayan : credential. 

kr6*di"t6 png [Esp credito] 1: pagtitiwala 
2 : reputasyon; mabuting pangalan : 
credit 3: pagkilala; pagpapahalaga : 

credit 4: karangalan; kapurihan : 
credit 5: taning ng panahon sa pag- 

babayad ng utang : credit 6 : kara- 

patan sa pag-utang: credit 7; balanse 


ko # y^*kor pnd mag*ko*ya a kor l ko* 
ya-kij-rin, ko*ya*ku-ran, i-ko-y£*kor 

[57] : kuskusin ang pader o haligi 
Cf KUYAKOY. 


ng salapi o deposito sa bangko : 
credit. 

kr£*dits png [Ing credits] : listahan ng 
lumahok sa isang proyekto o gawain, 


ko*ya*mtis png [57] : masinop na pag- § a Y a n S p a ggawa ng pelikula. 

gawa ng isang bagay. kr 6 -do png [Esp credo] 1 : pananalig; 

ko*y^p pnr [57] : malabo. patnubay sa buhay 2 : paniniwala sa 

Diyos 3: doktrina; aral. 


krill (kril) png [Ing] : maliit na crus¬ 
tacean na nakikitang nakalutang sa 
paligid ng Antarctic, at kinakain ng 
mga isda at balyena. 

kri-m6n png [Esp crimen] : gawain o 
an g paggawa ng isang bagay na ipi- 
nagbabawal; paglihis sa tungkuling 
itinadhana ng batas kaya’t dapat Ia- 
patan ng kaukulang parusa : crime. 

kri-mi-ncil png [Esp criminal ] : tao na 
gumawa ng krimen : felon, salarin. 

kri*mi*n6*lo*g6 png [Esp cnminologo] : 
tao na dalubhasa sa kriminolohiya : 

criminologist. 

kri*mi*no*lo*hi # ya png [Esp criminolo- 
gia] r sangay ng karunungan hinggil 
sa pag-aaral ng krimen : criminology. 

kring png : tunog ng alarma o tele- 
pono. 

kri-no-lhna png [Esp ninolina] : mati- 
gas na damit panloob na nasa ilalim 
ng palda : crinoline. 

kris png [Ind. Mai] : patalim na alon- 
alon ang magkabilang talim Cf bala- 
rAw, sundang. 

kri*s6*li*da png [Esp crisdlida] : matigas 
na talukab ng pupa ng isang paru- 
paro o moth : chrysalis. 

kri-sairt6*mo pngBot [Esp crisantemo] : 
chrysantemum. 

Krish-na png [Ing] : sa Hinduismo, 
isa sa mga kilalang bathala, ang pang- 
walo, at pinakamakabuluhang eng- 
karnasyon ni Vishnu. 

kri-sis png [Esp crisis] 1: panganib; 
peligro 2 : labis na pagdarahop o 
pagsasalat. 

kris*ma png [Esp Gri chrisma] : sa 
simbahang Romano Katoliko, bendi- 


Krismas 


464 


kuasia 


tadong langis na ginagamit sa pagbi- 
binyag, ordinasyon, at mga katulad 
Cf SAnto Oleo. 

Krfs-mas png [Ing Christmas ] : 
Christmas. 

krjs*m6*ra png [Esp crismera ] : maliit 
na lalagyan ng krisma, karaniwang 
gawa sa pilak. 

kri*s6l png [Esp crisol] 1: kalderang 
tunawan ng metal : crucible, lilA 2 
2 : matinding pagsubok : crucible, 
lilA 2 . 

kris*tdl png [Esp cristal] 1: mineral 
na naaaninag o malinaw, lalo na 
kung batong kristal : crystal, glass 3 
2 : salamin na malinaw na malinaw: 
CRYSTAL, glass 3 . 

kris*ta*leTi*ya png [Esp cristaleria ] 

1: mga kagamitang yari sa kristal 2: 
tindahan ng mga kristal. 

kris-ta-lbna pnr[Esp cristolina] : tulad 
ng kristal; malinaw : crystalline. 

kris*ta*li"s6'do pnr [Esp cristalisado\ : 
binubuo ng mga piraso ng kristal; 
bubog na mga kristal: crystallized. 

Kris*ti*ya-ms-mo png [Esp cristianis- 
mo] : mga paniniwala at prakdka ng 
mga Kristiyano : Christianism. 

Kris-ti-y6*no png [Esp Cristiano ] 1: 
tao na nabigyan ng bautismong Kristi¬ 
yano : Christian 2: tao na nagtatagu- 
yod at sumusunod sa aral ni Hesu- 
kristo : Christian. 

Kris*ti*y6*no pnr [Esp Cristiano ] 1: 
ukol sa turo at relihiyon ni Hesu- 
kristo : Christian 2: naniniwala at 
sumusunod sa mga aral ni Hesukristo; 
pagka-Kristiyano : Christian 3: Kol 
mabait; disente; pantay : Christian. 

Krfs*tO png [Esp Cristo ] 1: Hesus : 
Christ 2: sa maliit na titik at sa sabong, 
tao na kumukuha ng pusta para sa 
manok na maglalaban. 

krf*ti*k6 png [Esp critica ] : kritisismo. 

krf*ti*k6 png [Esp critico ] 1: tao na 
nagbibigay ng puna o sensura: critic 
2 : tao na nag-aanalisa at humahatol 
sa merito ng akdang pampanitikan, 
gawang artistiko, at iba pa, lalo na 
kung regular at propesyonal s crttic. 

krbti*k6 pnr [Esp critico] 1: malubha; 
peligroso 2 : mapanganib; namimi- 
ligro 3: mapintas; palapuna 4: ma- 
panuri 5: masusi; puspusan. 

Hri*ti*k6n png [Esp criticon ] : tao na 
mapaghanap ng puna; tao na mapa- 
mintas. 

kri*ti’Sfs*mo png [Esp kritika + ismo] 
1 : ang hatol sa merito o halaga ng 
anuman : criticism, kritikA, panu- 


nuri 2 : pagsusuri, karaniwang naka- 
sulat, sa isang usapin o akda : criti¬ 
cism, kritika, panunuri 2: Lit Sin 
sining o paraan ng pagsusuri hinggil 
sa mga katangian at bisa ng isang 
akda, likha, o pagtatanghal Cf art 
criticism, film criticism, literary 
criticism : criticism, kritika, panu¬ 


nuri. 


krbti'SiS'mong pam-p6*ni*ti*k6n png 

[Esp kritisismo + na Tag pang + pani- 
tikan] : sining ng pagsusuri hinggil 
sa panitikan : literary criticism, pag- 
susuring pampanitikAn. 

krhti-sfs-mong panrpedbkudi png 

[Esp kritisismo + na Tag pang+pelikula] : 
sining ng pagsusuri hinggil sa pelikula: 
film criticism. 

kr0"k6»ta png [Esp croqueta] : maliit 
na bola-bolang kame, isda, at iba 
pa, inarina at inilubog sa binating 
itlog bago prituhin sa mantika. 

kr6*kis png [Esp croquis ] 1: balangkas 
ng larawan o dibuho, karaniwang 
ginagawa upang makatulong sa pag- 
bubuo ng sinimulang gawa : sketch 
2 : representasyon na hindi made- 
talye at nagbibigay ng pangkalaha- 
tang idea ng ruta : sketch 3: mina- 
daling drowing. 

kromesky (kro-mes-ki) png [Ing] : 
bola-bolang may palamang isda o 
kameng tinadtad, at nirolyo sa bacon. 

kr6*mo png [Esp cromo] 1: Kem chro¬ 
mium 2 : larawan na inilimbag sa 
pamamagitan ng litograpiya, gaya 
ng estampa. 

kro*mO‘86 # ma png [Esp cromosoma] : 
chromosome. 

krd'na png [Ing] 1: pangunahing 
yunit ng pananalapi sa Sweden 2: 
pangunahing yunit ng pananalapi 
sa Iceland. 

krone (kro-na) png [Ing] : panguna¬ 
hing yunit ng pananalapi ng Denmark 
at Norway. 

kr6*ni'k£ png [Esp cronica] : chronicle 1 . 

krO'n(8*ta png [Esp cronista] \ tao na 
nagsusulat ng kasaysayan o ulat ayon 
sa pagkakasunod-sunod ng mga pang- 
yayari : chronicler. 

kro*no*lo*hf*ya png [Esp cronologia] 
1: pagkakasunod-sunod, tulad sa 
mga pangyayari na batay sa petsa : 
chronology 2 : talaan ng mga petsa 
ng mga pangyayari: chronology. 

kroon (krun) png [Ing] : yunit ng 
pananalapi ng Estonia. 

krd'pek png i pinalutong na giniling 
na hipon o isda. 


kr6*sing png [Ing crossing] 1: sabang 
2 : tawiran. 

Kro*t6*na png Lit : siyudad sa Gresya 
sa dakong Italya; bayan ng ina ni 
Florante. 

kru a do pnr [Esp crudo] 1: hilaw, ma- 
gaspang, o hindi repinado, gaya ng 

asukal o langis 2 : raw 49 . 

6 

krirngon png [Tbo] : himaymay ng 
ilahas na abaka. 

krus png £ Esp cruz] 1: magkadikit na 
bara, isa ang nakatayo at isa ang na- 
kahalang, ginagamit sa krusipiksiyon 
noong unang panahon : cross 1 2: a 
sa Kristiyanismo, ang pinagpakuan 
kay Kristo b ang representasyon 
nito bilang sagisag ng Kristiyanismo 
C pagsenyas o pagtanda ng sagisag 
na ito var kurus: cross 1 3: tungkod 
o baston ng nasabing anyo, ginaga¬ 
mit ng arsobispo o sa prusisyon: cross 1 
4 : sa kara-krus, talo ang naghagis 
dahil kapuwa ibon ang natanghal sa 
tumihayang mga barya - pnd mag* 

krus, kru's£n, i*krus. 

kru*s£"da png [Esp cruzado] 1: kam- 
panya para sa isang adhikain: crusade 
2 : sangandaan. 

kru*s£'da pnr [Esp cruzado] : magka- 
krus; magkahalang. 

kru a san png Zoo : balabagan. 

kru*s6-ro png Mil [Esp crucero] : bar- 
kong pandigma : cruiser. 

kru-8i‘gr£*ma png [Esp crucigrama] : 
palaisipan na isinusulat ang mga 
salita nang patayo o pahalang sa mga 
puwang na kuwadrado : crossword 
puzzle. 

krti"8i’pf*ho png [Esp crucifijo] : mo- 
delo o imahen ng krus na nakapako 
si Kristo : crucifix. 

kru a si*pik‘8i’y6n png [Esp crucifixion]: 
pagpapako sa krus. 

krus-krti8 png Zoo [Seb Tag] : bituing- 
dagat. 

kru8’t£*86'6 png [Esp crustaceo] : crus¬ 
tacean. 

krus*yal pnr [Ing crucial] : napakaha- 
laga para sa paglutas ng isang usapin 
o suliranin: crucial. 

krypton (krfp*ton) png [Ing] : element 
na kabilang sa pangkat ng inert gas 
(atomic number 36, symbol Kr). 

Ku, symbol (key-yu) Kem [Ing] : kur- 
chatorium. 

Kuan Yin (kwan yin) png [Tsz] : sa 
Budismong Tsino, diyosa ng awa. 

kuasia (ku-wa*si-ya) pngBot: palum- 
pong ( Quassia amara) na malapad 














kuba 


465 


kuha 



ang bulaklak at madalang kung ma* 
buhay o tumubo : bftterwood. 

ku*bd png, pnr [Kap Tag ] : tao na 
hindi makatayo nang tuwid at baluk- 
tot ang likod Cf bukot, hukot : bakot, 

BUKOT, BUKTOT, BUKTOY, BUY^KONG, 

kjing, kubbo. 


ku a b£*bang png : kubabaw. 

ku*b 4 *baw png : pagpatong ng kata- 
wan sa isa pa, tulad ng lalaking hayop 
sa babae habang nasa akto ng pagta- 
talik : kubabang. 


ku a b£ a kob png [ Bik Kap Tag] : dampa 
na walang silong at mababa ang 
bubong. 

ku*ba*k6b pnr 1: [Bik Kap Tag] ma¬ 
baba ang bubong 2 : nakakuba ha¬ 
bang naglalakad o tumatayo. 

ku*bal png [ War] : kalyo. 

ku'b^w png 1: Zoo uri ng kalabaw na 
may nakakurbang sungay sa harap 
ng mukha 2: Bot uri ng saging. 

kub-ba png [ Tau] : libingan o puntod 

ng isang propeta. 

kub’bing png Ana [Tau] : balakang. 

kub*b6 png, pnr [Ilk] : kuba. 

ku*b6*ta png [Esp cubeta] 1: pook 
para sa pag-ihi at pagdumi Cf kumon : 

COMFORT ROOM, CR, KASILYAs, PALIKU- 
RAN, RESTROOM, TOILET, WATER CLOSET 

2 : timba na lalagyan ng dumi. 

kli-bi png Bot: punongkahoy ( Artocar- 
pus nitidus ) na makapal ang tadyang 
ng dahon, maliit ang bulaklak, at 
hindi pangkaraniwan ang bunga. 

ku a bi"k6 pnr [Esp cubico] 1: may hugiis 
na tulad ng cube : cubic 2 : may tat- 
long dimensiyon : cubic 3 : ukol sa 
cube ng isang bilang : cubic. 

ku'bi*k6ng pnr: maraming lukot ang 
rabaw, gaya sa rabaw ng playwud 
kapag nabasa Cf kibal. 

ku*bil png : pugad o taguan ng mga 
ilahas na hayop. 

ku a bMi png [S7] : uri ng bunga, tulad 
ng kastanyas o belyota. 

ku*bing pngMus : maliit, manipis, at 
makitid na instrumentong yari sa 
kawayan, bronse, o metal, iniipit sa 
pagitan ng mga labi, kinakalabit ang 
matulis na dulong may dila upang 
lumikha ng tunog na umaalingaw- 
ngaw sa loob ng bibig t/arkumbmg: 

LIDENG. 


Ku-bis-mo png Sin [Esp cubismo] : ka- 
raniwang nasa maliit na titik, estilo 
sa pagpipintura at paglilok na umun- 
lad noong ika-20 siglo, binibigyang 
diin ang pormal na estruktura ng 


anumang likhang sining, may pagtu- 
tumbas sa heometrikong ayos batay 
sa likas na anyo, at may pagsasaayos 
sa mga bahagi ayon sa pangangai- 
langan ng pagtatanghal nito: Cubism. 

kub*k6b png: uri ng lambat. 

kub*k6b pnr : napaligiran; napalibu- 
tan; nasalikop - pnd kub*ku*bfn, 
ma-ngub*k6b, ma a kub a k6b. 

kub*lf pnr [Kap Hit Tag] : iingid; hindi 

nakikita -jfrrcdmag a kub a li'i ku-mub-li, 
kirb a fi a h£n. 

* 

kubdhhan png [kubli+han] : pook 
para sa pagkukubli: hideout. 

ku*bo png 1 : maliit na bahay, karani- 
wang may apat na haligi, may bubong 
na patatsulok ang balangkas, pari- 
sukat, walang silid, at may silong na 
walang bakod : hut, kalapaw, pungo 1 
2: [Esp cubo] cube 3: [Ilk] pamba- 
baeng bahag. 

ku*b6 png [Pan] : ulbo. 

ku*b6l png : tent; habong. 

ku*bong png [Ilk] 1 : kulambo o ka- 
wayang patibong sa asong gala 2 : 
kubo. 

ku-b6ng png 1 : pandong 2: alampay; 
balabal. 

ku*bong-ku*bong png 1 : estilo ng 
kulambo 2: [Pan] habong. 

ku*bot png : paglalagay ng singsing 
sa daliri ng babaeng ikinakasal. 

ku*b6t png [Iba Tag] : varyant ng ku- 

lubot. 

ku*bre*kd*ma png [Esp cubrecama] : 
pambalot o pantakip sa kama Cf 

SAPIN : SOBREKAMA. 

ku-bul png [ Tbo] : panlalaking hikaw, 
may kapal na 2.54 sm, at gawa sa 
kahoy. 

kub*y6r*ta png [Esp cubierta] : plata- 
porma sa barko na sumasakop sa buo 
o bahagi ng lawak nito at nagsisil- 
bing palapag : deck 1 , kumbis. 

kub*y6r*t08 png [Esp cubierto] 1 : ka- 
gamitang pangkusina na binubuo ng 
kutsara, tenedor, kutsilyo, at iba pa 
2 : komida. 

ku*de*t£ png Pol [Ere coup d y etat] : 
pag-agaw ng kapangyarihan ng estado 
sa pamamagitan ng puwersa: coup 

D’ ETAT, GOLPE-DE-ESTADO, KUWARTELADA 


kud-ku-ran [kudkod+an] png: ka- 
sangkapang gamit sa pagkudkod. 

kud-lfs png [Seb Tag] : gurlis o gal os 
na likha ng matalim na bagay. 

kud'lit png 1: [Seb Tag] gurlis; gal os 
2: Gra bantas na tila kuwit upang 
markahan ang pagkawala ng isang 
titik var tuldik : apostrope, korlit 1 
3: pananda; marka. 

kud'ldng png 1: Mus kawayang gitara 
Cf korlong 2 : [ TB] gitara na dalawa 
ang kuwerdas. 

kuddung pngMus [Mnb] : hegelong. 

ku*dong png [HU] : pandong 1 . 

ku*d6ng png [Bik] 1: tukong 2: 
punggok 1 . 

kudos (ku-dos, kyu-dos) png [Ing] : 
taguinpay; kabantugan o katanyagan. 

ku*d6"San png Zoo [Seb] : balagbagan. 

kud*ya pngMus [ Bon] : awit. 

kud-y^-pa png Bot [Seft] : halon 1 . 

kud-ya-pi png Mus [Ata Hil Kap Mag 
Man-Cot Pal Tag Way]: instrumentong 
de-kuwerdas, gawa sa kahoy na hugis 
bangka at may dalawang bagting var 
kutyapi Cf lira : binalig, binudyaan, 

FAGLONG, HAGALUNG, PIYAPI, SEGARONG. 

ku*gfl png [Hil] : sakal 1 . 

ku*gan png [ Seb] ; langib. 

»• 

ku*gdng png [ Tau] : langib. 

kug*hal png [Seb] : plema. 

ku*gip png [Pan] : panaginip. 

ku*git png [Ilk] : tuli. 

ku*gi*ta png Zoo [Hil Seb War] : pugita. 

kug*k6g png Mus 1: alingawngaw na 
likha ng tubig 2 : katutubong plautang 
kawayan 3: tunog ng instrumentong 
ito : dabungbung, kaduikadul, kag^-ka. 

kugdong pngMus [Bag] : sagibadbad. 

kug-mat png [ War] : bangungot. 

kug*mo png [&6] : kulangot. 

ku*g6n png Bot : mahabang damo 
(Imperata cylindrica) na may matigas 
at balingkinitang katawan, at karani- 
wang nabubuhay sa gulod o dapilan 
at ginagamit na atip Cf talahib : 

BUTSID, GOGON, PARAU, VUCHID. 

ku-g6n-la-ke png Bot: damo ( Impe¬ 
rata exaltata) na kahawig ng kugon 
ngunit higit na malaki at mataas. 


kud'kbd pnd mag*kud*k6d, ku*mud a 
k6d, kud-ku-rin, i a kud a k6d [Bik Hil 
Seb Tag] : kunan ng laman ang niyog 
sa pamamagitan ng paggasgas nito 
sa talim na may ngipin Cf kayod : igad, 

KAGOD, KOKAL, RAID. 


ku-gos png [Bik] : yakap. 
ku*got png Mus [AM] : aduwagay. 
kug-tong png Zoo [Seb] : lapulapu. 


ku*ha png [Hil Tag] 1 : pag-alis o pag- 
dampot ng isang bagay mula sa isang 
pook o sisidlan at pagdadala nito 




kuhala 


466 


kulambo 



saanman : take 1 - pnd kwmu'ha, ku a 

hS a nin, i-ku-ha, ma-ngu-ha, i-pa- 

ku-ha 2: sa potograpiya, ang proseso 
o akto ng pagreretrato : take 1 . 

ku a ha*l& png : kubo o silungan sa 
bukid o plantasyon. 

ku-hi-la png : tao na taksil. 

ku-hit png [HU Seb] : sagoy. 

ku-hit pnd mag-ku-hit, ku-hi-tin : 

kawitin o sungkitin sa pamamagitan 
ng hinlalato. 

ku*h6l png : suso ( Pila lusonica) na 
nakaikid ang pabilogang balat, kulay 
itim, at karaniwang matatagpuan sa 
ilog o tubig tabang. 

kudng png [Ilk] : guinea pig. 
kudng pnr [Hil\ : piki. 

kuisia (ku-wis*ya) pngBot : palumpong 
(Galphimia glauca) na makintab ang 
dahon, kumpol at mabango ang 
mapusyaw na dilaw na bulaklak. 

ku a ka png Ana [Tau] : balagat; buto 
sa may leeg. 

ku'kang png Zoo : kulisap na kawangis 
at higit na malaki sa salagubang na 
naninira ng mga halaman C/uwAng. 

kwka'T&t'sa png Zoo [Esp cuc&racha ] : 


• « 


lpis. 

ku-kaw png Zoo [ Bik ] : kuwago. 

kuk-ku-wit png Zoo [ Ifu ] : tutubing 
maliit, may katawang mapusyaw na 
kulay lupa hanggang mapusyaw na 
lunti. 

kuk a lin-ma*n6k png [57] : matibay 
na tabla o kahoy na ginagawang 

bangka. 

ku*k6 png [Bik HU Ilk Iva Pan Seb Tag 
War] : pinakamatigas na bahagi sa 
gawing ibabaw ng dulo ng daliri ng 
kamay at paa ng tao at ibang hayop : 

KAMOG, NAIL 2 , UNGUIS 2 . 

ku-kd png 1 : ukit na paglalapatan 2: 
pag-ukit ng larawan o disenyo. 

ku*k6 pnr : malahininga. 

ku-kob png : kibal. 

ku*kob pnr : malanday. 

ku-kdd png : sulikap. 

ku-kok/?ng1 : pagputak ng mga manok 
2: Zoo [&ft] ibon sa gabi. 

ku a k6t/mdmag a ku a k6t, ku a mu a k6t, 
ku'ku'tin [HU Tag] : ngumuya o ku- 
main nang unti-unti o isa-isang butil: 

KISAMKISAM, KOSIM, KUTIM. 

ku-kd°te png [Esp cocote] : puil. 

kuk-ri png [IngHin] : kampit na kur- 
bado at palapad ang tulis na ginagamit 
ng mga Gurkhas. 


ku*ku png Med [Kap] : ubo. 

ku-ku-am pnh [Ilk] : iyo. 

ku*ku*lan png [Mag] : kawali. 

ku-ku*li-tik png Mus [Pal] : manipis 
na pantambol ng sanang. 

ku'kudum png Bio [Mrw] : kagaw 2 . 

ku*kum*pu a sd png Bot : palumpong 
(Vanieria cochichinensis) na tumataas 
nang 2-4 m at ginagamit na pangkulay 
ang kahoy : tahid-iabuyo, talolong. 

ku-kun*ba*nu pngBot [Seb] : aligango. 

ku*kung-ma*n6k^??g-Bo/: palumpong 
(Barleria prionitis) na tumataas nang 
1-2 m, may dilaw na bulaklak, at gi¬ 
nagamit na gamot ang dahon laban 
sa kataro : kounta, kulanta. 

ku*kung-u # w6k/mg1: Bot uri ng palay 
2 : mababang uri ng ginto o metal. 

ku'ku'tel png Med [Ilk] : ketong. 

ku-ku'W^-na pnh [Ilk] i kaniya. 

ku*ku*yu a li png : halaman (genus,* 
Rumex) na maasim at ginagamit na 
sangkap sa salad. 

ku-kwa png[Iba ]: aii-arian;propyedad. 

ku*la png Bot : uri ng dapo ( Geodorum 
nutans ). 

ku a l£prcdmag a ku a l6, i a ku a l£ [BikHU 

Iba Ilk Kap Mag Pan Tag Esp colar] : 
magpaputi ng damit sa pamamagi¬ 
tan ng pagbibilad sa araw : iatake. 

ku-lab png : dagta mula sa kamote, 
ube, at ibang halamang-ugat. 

ku*ldb png [Pan] : ukab. 

ku'la-bd png 1: kalaba 2: halagap 3: 
tilling ng suka. 

ku-la-bit/mdku’muda*^!, ma a ngu a 

la-b^t : kumapit sa anuman habang 
nag-aaral lumakad, tumutukoy sa 
mga bata. 

ku a la a bfd pnr : nagiging pilyo. 

ku a la a bd pngBot [HU] : murang aso. 

ku-la-bo pnr\ : malabo o malamlam, 
karaniwang tumutukoy sa likido, 
kristal, at iba pa 2 : kupas; mapusyaw. 

ku a l^ a do png 1: [Esp colado] asukal 
na sinala at hindi repinado 2 : var- 
yant ng kotado. 

ku-la-dng png Mus [BukHgn] : kobing. 

Ku"la*fu png Lit : pangunahing tauhan 
sa unang may-kulay na kuwento sa 
komiks sa Filipinas noong 1935; isang 
taong-gubat na matipuno ang kata- 
wan at matapang na nakikipaglaban 
sa iba t ibang dambuhala sa kagubatan 
batay sa mitolohiyang Filipino. 

ku*!ag png: hindi karaniwang pagtayo 
ng pulok ng manok kapag naduduwag 
o natatakot. 


ku-la-gd png Zoo : banoy. 

ku-lag-ya png 1: Zoo uri ng maliit na 
hipon C/alamang, apta 2 : dibisyon 
o hanggahan ng talim at ng pinakaka- 
tawan ng sundang, kampit, at kahawig 
na patalim; guhit ng hugpungan. 

ku-la-ing png Mus [Mrw Sml] : ba- 
rimbaw. 

ku a lak png [Ing] : sa Russia, magsa- 
sakang may kakayahang mag-ari ng 
bukirin, kumuha ng tauhan, o mag- 
pautang ng salapi. 

ku*lak a d^ng png [Kap Tag] 1: lakdang 
2 : malayong abot. 

ku a lak a d6p pngBot [Seb] : taingang 
daga 1 . 

ku a !ak*ltng png, pnr [Kap Tag] : kulay 
abo. 

ku a lak a nit png Zoo [Seb Tag] : uri ng 
paniki ( Ptenochirus jagori, Cyanopteris 
brachyotis) na mukhang daga, may 
pakpak, lumilipad tuwing gabi, at 
’ nanginginain ng mga bungangkahoy 
var kulapnit Cf kabag, ku warn it, 

PANIKi. 

ku-ld-kod png: uri ng lambat. 

Ku a l5 a kog png Mil [Bik] : higanteng 
tamad na sanhi ng pagkasawi ng ka- 
niyang asawa at pagkakabuo ng pulo 
ng Catanduanes. 

ku a la a l6*ngaw^wgZoo [Ilk Tag]: kuli¬ 
sap na maliit at kulay lunti, may 
pakpak gaya ng sa langaw, at naninira 
ng palay. 

ku*la a l6n a ti png Zoo [Ilk] : alitaptap. 

ku*l£ a lat png: varyant ng kulelat. 

ku-la a I6t a nit png Zoo [Pan] : paniki. 

ku a l£*law pngBot [Pan] : dilaw 2 . 

ku-la a la a ymg png: anino ng buwan. 

ku-la-ldng png Mus [Tng] : uri ng 
plauta. 

ku-lam png [Bik Ilk Kap Pan Tag] 1: 
lihim na kapangyarihang pangiba- 
bawan o dulutan ng sakit ang ibang 

tao : BARANG, BURIL, GAWAY, TAGISAMA 

2 : kapangyarihan o bisang tulad ng 
kulam Cf bighani, engkAnto - pnd 

ku a id a min, ma-ku-lam, i a pa a kii a lam. 

Ku*l£ a man png : pangkating etniko 
na naninirahan sa timog at kanluran 
ng Golpong Davao. 

ku a l^m*ba pngBot: halaman (Piper 
umbellatuyn) na may dahong marami 
ang lamad. 

ku-lam-bo png [Mag Mrw Tag] : tela 
na manipis, may pinong-pinong mga 
butas, at ginagamit na pananggalang 
laban sa lamok : lambo, moskitero — 

/?n^mag a ku a lam a b6, ku a lam*bu a 6n. 




kulamos 


467 


kulifi 


kuda*m6s png: varyant ng kalmos. 

kudanrpang png Ana : perineum. 

kud£n a dong png : pantakip laban sa 
init ng araw. 

kudang pnr [Bik HU Kap HU Iva Pan 
Seb Tag Tau War] 1: hindi sapat; hindi 
buo; kapos 2: may nabawas o nawa- 
wala 3: hindi makaaabot o makapa- 
pasa sa pamantayan : galat, horos, 

KIRANG. 

kuda-ngan png Bot [Ilk] : halaman 
(Tylophora perrottetiana) na nabubu- 
hay sa makapal na palumpungan : 

M ARAIP U S-TI-BAKES. 

kuda-ngft png Zoo [Ilk] : dorado. 

a ■ * I ^ M M MaIXm a . U I J * ^ 


dapulak 4: Bot [Kap Tag War] uri ng 
halamang dagat o lumot 5 : linab. 

kud£ a poi png : maruming bahagi ng 
anuman; mantsa. 

kudap*y£w png : bagay na hindi gaa- 
nong mahalaga. 

kudas png : tong. 

kudis png\ : sa malaking titik, panga- 
lan ng lalaki 2: Kol salitang bansag 
sa lalaki, kud£ a sa kung babae 3: Zoo 
[Ilk] nod ng tutubi. 

kud4*sa png Kol 1: salitang bansag sa 
babae Cf kurdApya 2: kaapid. 

kudd*si png Bot 1: [Ilk] alikbangon 
2: tabaw 3 . 


kuda*w6 png : kilawin na bahagi ng 
ulo at tenga ng baboy ang sangkap. 

kuday png 1: alinman sa sarisaring 
bisa ng liwanag sa paningin o pan- 
dama ng mata upang makilala ang 
mga bagay sa paligid : bulok, color, 
kolor 3 , marls, wAi .na 2: pintura; pang- 
kulay; dampol: bulok, color, kolor 1 , 
maris, vvAlna -pnd mag°kuday, ku a 
ld a yan, i-pang-kuday. 

kudayd4y pnr : nakalaylay, lalo na 
ang mga sanga ng punongkahoy. 

kudebyo png Zoo : kuwago. 

kuday-ong png [Ilk] : humpak na ta- 
giliran ng hayop. 


^ r • uuiauu. 2* t3.ba.W 3 uajup, 

ku*ldng-ku;l6ng pnr : hindi sapat ku-la-si'm pnr : maanghang at ma- ku * l6 *y ot P n S Zo ° l Pan l ■ kuwago. 
ang pag-nsip: adol, sinto-sinto. _ - r & & hr ,«* 7 ™ r 


ang pag-nsip: adol, sinto-sinto. 

ku-14-ngot png 1 : f Mrw Pan Tag] 
dumi o natuyong sipon sa loob ng 
butas ng ilong : duggong, dungot, 
kugmo, pung-it 2 : minatamis na nasa 
loob ng buto ng palomaria na tila 
maliit na bao, at may pulang papel 
na nakapalibot na nagsisilbing pan- 
sara sa nasabing buto. 

kuda # m png [Esp collarin ] : pamamaga 
ng glandula sa lymph : burubuskay, 

ELALEY, KULUNYAYAN, LUSAY. 

kudarvta png Bot : kukungmanok. 

kudanda png Bot : uri ng yerba na 
ginagamit na pampaitim ng ngipin. 

kudand£ prir : aba; hamak. 

kudandribyo png Bot [Kap Tag Esp 
culantrillo] : uri ng pako ( Athyrium 
esculantum) na may magagandang 
dahon. 




kudan a tr6, kudcindro png Bot [Esp 
culantro] 1 : yerba ( Coriandrum sati¬ 
vum) na maaaring kainin nang hilaw 
ang dahon at ginagawang pampalasa 
sa putahe ang buto at dahon : cilan¬ 
tro, coriander, wansoy 2 : tawag sa 
buto riito var kilantro : cilantro, 
coriander, wansoy, 

ktidap png : ulop. 

kuda-pa png Bot : uri ng damong dagat 


kud& a pad png [Kap] : ulyabid 

ma*kudd-pad. 


pnr 


kud£*pi png Bot [Seb Tag] : uri ng 
damo ( Pampalum conjugatum). 

kuda a pis/mgffo£ [Ilk Tag] : lamad ng 
kawayan. 

kudap-mt png Zoo [Bik Tag] : varyant 

ng kulaknit. 

kuda*p6 png 1 : Zoo isdang alat (Plec- 
tropormis maculatus) var kulapu 2: 
isdang alat ( Cromileptus altiveles) na 
may mataas na palikpik : iapllapong, 
manutsot 3: Bot [Kap Tag] uri ng 


asim-asim. 

kuda*$bman png Bot : yerba ( Portu- 
laca oleracea) na gumagapang at may 
dilaw na bulaklak var gulasiman, 
olasiman, ulasfman : alusiman. 

kud£ a sin-ma a rin a t6k png Bot f Pan] : 
sabilaw. 

kuda-srsi png [&6] : laro na itinatago 
at pinahuhulaan kung nasaan ang 
singsing sa sinumang taya. 


kuda*sbsi png [Mrw Tag] 1: Zoo ma¬ 
liit na luntiang loro (order Psittaci- 
formes) na may balikukong tuka at 
may kakayahang gayahin ang salita 
o anumang tunog na liklia ng tao 2 : 
Kol kaapid. 

kudas a y6 png [Kap] : bulahaw. 

kudat png Bot : uri ng kabute var 
kulatkulat. 

kud£ a ta png [Esp culata] : hulihang 
bahagi ng puluhan ng baril - pnd 

kuda a t£ a hin, ma*kudd*ta. 

kudadad pnr 1: kailaliman 2: pina- 
kahuli; pinakailalim. 

kuda*t£*da png [Esp colatada] : sikad 
ng baril. 

kudgday png 1: tukod o baston na 
may matabang katawan 2: Bot bal- 
balut. 


kud£ a te png Bot [Kap] : baging - pnr 

ma a kud6 a te. 

kudad6t png Mus [Kal] : feyu. 

kudadmg png Mus 1: plauta na yari 
sa kawayan 2 : tunog ng bagting. 

kud£ a toy png [Bik] : kuliti. 

kuddw png Zoo : uri ng maliit na unggoy. 

kudaw pnri nakaw o ninakaw; kinu- 
pit, inumit -^n^ku a mu a l6w, ku a la a 
win, mamguddw 

kuda*wit png 1: pagpatid; pagtisod 
2: Bot kaway; pangkapit 2: varyant 

ng kalawit. 


kudci a yu png Zoo [Kap] : kuwago. 

kul a bd png [Bik Hit Seb] : kaba 1 . 

kubbit png : varyant ng kalabit. 

kubbong png [Ilk] : tampipi. 

kubd^s pnd mag a kubd£s, ku a mub 
d£s t i a kubdds [Kap] : bumaba. 

ku*le a br6n png [Esp culebron] : teleno- 
bela na may kahabaan at melodra- 
matiko. 

kud6dat png, pnr Kol: panghuli; hull; 
kahuli-hulihan: kutit. 

ku a Ii png [Kap] : aksaya; pagtatapon. 

ku-lf png [Pan] : pagsisikap; pagtitiyaga. 

kudi png 1: pagbawi 2: [HU Seb] pag- 
hihirap. 

kudi png [Ilk] : disenyong guhit sa 
damit. 

kudbbang-b^ng pngZao [Ilk] : paru- 
paro. 

ku • I i a b £w png Mus [ Ayt-A lgk] : gi tara. 

kudi*beng*bdng png [Pan] : abrigo. 

kudi*b6t png Mus [Kal] : kolitong. 

kudig png Zoo : biik o anak ng baboy. 

kudigdfg png \ : Zoo [Kap Tag] maliit 
na kulisap (family Gryllidae) na may 
matinis na alunignig, naririnig kapag 
madilim o kung dumidilim : apan 4 , 
andidit, budlo, Duiinuti, gangis, karaw, 
kililis, kuriyat, ngiya-ngiya, piyaes, 
sikada, sirumsirum, takuring 2: ara- 
rong de-makina. 

kudi-kug png [Bon] : parihabang basket 
na masinsin ang pagkakalala, may 
tila tubo na inagkasalikop sa mag- 
kabilang dulo, at may bunganga sa 
tuktok upang gamiting sisidlan ng 
tsu-um. ( 

kudidal png Mus Lit [Pal] : awit ng 

pag- ibig. 

ku-IMi png [Ilk] 1: lagari - pnd mag* 

ku*IHi, ku*li*li*hin, i*pang*ku*IMi2: 





kulili 


468 


kulpi 


sinaunang pamamaraan ng paggawa 
ng appy -/wdmag-kudHi, ku*mu- 
Ifdi, kudidi a han 3: mga tao na hindi 
mapakali. 

kudidi png : anumang sunog na pag- 
kain na duinidikit sa lutuan C/tutong. 

kudidmg png 1: [Rap Tag] maliit na 
batingaw var kill ling Cf kampanilya 
2 : tunog na nalilikha nito - pnd 

kudidi-ngin, hkudidfng 3: Nik sa 

bangka, ang kinakapitan ng gaod. 

kudim-ba png: yabang; kabulaanan - 

^ndkudim*ba4n, i*pang-kudim*bS f 
ma-ngudim-bS. 

kudim a bat/mdma a ngudim a b6t, ku a 
lim*ba*tfn : ipuslit; ilegal na ipasok 
ang kalakal o tao. 

kudim*bet png Mus [Iby ] : pangkat 
ng dalawang tambol at isang gong 
na ginagamit sa ritwal ng pangga- 
gamot. 

kudimdim pnr [Rap Tag] : natatakpan 
ng ulap; malamlam; madilim : over¬ 
cast. 

kudin-ddng png lubid na nasa gu- 
long ng makinang pantahi, at katulad: 

BELT, KOREA. 

kuding png [Ilk] : bangkang maliit na 
ginagamitan ng sagwan. 

kudingdmg pnd mang-kudingding, 
kudingdi*ngm [ST] : mang-abala. 

kudin-ta-ba png [Ilk] : alitaptap. 

kudin a t£ng png Mus [Ata Bag Baj Bil 
JM Mag Mrw Sml Sub Tag Tau Yak] : 
hanay na binubuo ng walong gong 
na may iba’t ibang eskala, at karani- 
wang pinatutugtog sa mga pagdiriwang 
var kulintangan, kulintan Cf silo- 

jPONO : KLINTANG, KWINTAnGAN, SARUNAY. 

kudirvtang ka-yu png Mus [Yak] i 
limang nakabidng biga. 

kudin-ti-pay png Zoo [Ilk] : kapis 1 . 

kudi*p£k*pak png [Pan] : pagakpak. 

kudbpay png Zoo : uri ng lawin. 

kudrrep png [Pan] : irap. 

kudi*r6 pnr: tunog na hindi matagin- 
ting, tulad ng huwad na barya: pagAk. 

kudis png 1: Bot punongkahoy (Me- 
mecylon ovatuni) na 8 m ang taas, may 
dahong biluhaba, matingkad na bug- 
haw ang bulaklak, at may kulay lilang 
prutas 2: [War] repolyo. 

kudhsak png [Rap] : bulahaw. 

kudi-sap png 1: Zoo [Rap Tag] anu¬ 
mang maliit na hayop (class Insecta) 
na may anim na paa at karaniwang 
may isa o dalawang pares na pakpak: 
Agay-ayAm, insect, insekto, layug-Ayog, 



manamAp 2: unang yugto ng pagba- 
banyuhay ng kuto Cf kuyumad, lisa. 

;udi*saw png Zoo 1 : pulutong ng mga 
isda sa dagat, mga bulate, at iba pa 
2 : kulumpon ng mga bata. 


kudi*si png [Seb] : laro tuwing lamay 
na pinagpapasa-pasa ang singsing o 
barya ng mga manlalarong pabilog 
ang puwesto o ayos, at huhulaan ng 
tayang nasa gitna kung sino ang 
humahawak nito. 


kudhsip png [Ilk] : bangsi. 

kudit png 1: pagpupumilit; sigasig sa 
pagkuha ng anumang nais: kakugi, 
salukag - pnd ku’li'tfn, kudidin, 
ma-ngudi't 2: balat ng lamang-ugat 
o prutas 3: [HU Seb] ukit 4: Bot uri 
ng punongkahoy na nakukunan ng 
pangkulay ang balat 5: [ Rap] letra 1 . 

kudft^ndku-li-tin, hkudft, ma*ngu* 

lit: ulit-ulitin - pnr ma*ku s lit. ^ 

kudit pnr 1: mapilit; matigas ang ulo; 
maulit 2: mabagal; makupad. 

kudit pnr [Tau] : kulay dalandan. 

kudrtaw png: pagsiyap ng mga inakay. 

kudit-en png Mus [Tng] : instrumen- 
tong kawayan na may bagting. 

kudi*ti png Say [Ilk] : uri ng sayaw. 

kudi'ti png Med : pamamaga sa talukap 
ng mata : ,asyAg, buwinggit, kulAtoy, 
sty, timustimos. 

kudi-tis png Bot : uri ng yerba na 
tumataas at mainam na pagkain ng 
baboy var kulites : halit. 

kudi-tiw png [57] : budig na tumu- 
tubo sa may pilikmata. 

kudi-tong png [Ral] : instrumentong 
yari sa biyas na buho na may pito o 
higit pang kuwerdas, inukit sa mis- 
mong katawan, at nakaangat sa mag- 
kabilang dulo sa tulong ng mga 
munting pii'aso ng kahoy. 

kudhyab png Bot [57] : uri ng ilahas 
na prutas. 

ku a li a y^s png Bot [57] : matitigas na 
butil na kauri ng munggo. 

ku*\vy£vi png [ST] : layag ng bangka. 

kuhkog png [Seb] : sulot 1 . 

kuhkdl png : mababaw na pagbutas 
sa lupa sa pamamagitan ng patpat. 

kul'kol pnr [HU] : sakbibi. 

kuH^ png Zoo [Ifu] : kuliglig na nasa 
babasagang-alon. 

kuld£ a aw png Zoo. [Ilk] : kuwago. 

kulda*pit png [Ilk] : payat at bubot 
na bunga. 

kuldu a ob png [Ilk] : anumang silu- 
ngang kubo na walang bintana. 


kuhma png [Esp corma] : posas. 

kul-mat png : sa sinaunang lipunang 
Bisaya, paglakad na ipinagmamalaki 
ang bagong tatu sa katawan. 

kud6 png : pinggan na yari sa bao. 

kudd pnd mag-pa'kudd, ku a mu a ld, 
pa a ku a Iu a ^n 1 : bumula at kumalug- 
kog ang tubig bunga ng labis na pag- 
iinit: burek 2 : tunog na dulot nito : 

BUREK. 


kudob png A: [Ilk Tag] takip na ma- 
higpit at nagkukulong ng init 2 : 
anumang lumilikha ng mataas na 
init sa pamamagitan ng paglukob ng 
init. 


ku a l6b- pnl : nangangahuiugang 
“maski” o “kahit.” 


kudod png 1: [Ilk] banig na may ma- 
kulay na palamuti at pino ang pag- 
kakalala2: [War] tingtingngdahon. 

ku*!6g png : tunog na kasunod ng 
kidlat dahil sa bigla at matinding 
init at pagdami ng hangin sa daanari 
ng elektrisidad : daguob, duldul-, 

GLRROOD, KAROL, THUNDER. 

ku a lon png [HU Seb] : palayok. 

kudong png 1: Zoo [Bik] darapugan 
2: [Ran] kabaong. 

ku*!6ng png: sa sakla, uri ng taya sa 
baraha. 

kud6ng pnr [HU Seb Tag] 1: nasara- 
han ang lahat ng panig o anggulo; 
napalibutan 2: nakapiit 3: [HU Seb] 
kulot. 

ku a l6ng-ku a gong-ba a b6 a e png Bot 

[Bik] : damong palyas. 

kud6ng*kud6ng png \: Bot uri ng ila¬ 
has na kahel 2 : uri ng lambat. 

kud6p pnb [War] z hapon. 

kudos png 1: kaluskos 2: [Ilk] sapa 
3: [Pan] alog. 

kudot png : operasyon sa taingang 
napunit sa paglalagay ng hikaw : sisip. 

kud6t png [Ilk Tag] 1: paalon, paikot, 
o pabalisungsong na anyo, karani¬ 
wang tumutukoy sa buhok : bukle, 
curl - pnd ku a lu a tfn, ma-ngudbt, 
mag*pa*kud6t, i a pa a ku a l6t 2: Bot 
[Ilk Tag] alga (genus Laurencia) na 
maaaring kainin, at karaniwang ma- 
tatagpuan sa may batuhan at ilalim 
ng dagat: tartariptip . 

kuddts png [IngFre culottes] 1 : pan- 
talong pambabae na maluwag at tila 
palda, karaniwang lagpas tuhod 2 : 
panloob na kasuotan na tulad nito 
Cf hap-islip : knickers. 

kul a pi png [Ifu] : ritwal sa pagtatanim 
ng palay. 














kulpi't 


469 


kumbensi'do 



kukpi't pnr : maramot. 
kul a t6 png : varyant ng korta. 

kul-tl pnd mag-kuHi, i-kul-tf [£ 5 /? 

cwrtir] 1: iluto sa apog - pnr ki a nur 
tf 2: gawing katad sa pamamagitan 
ng asidong tannin. 

kul*ti a b£*do pnr [Esp cultivado ] : nili- 
nang; binungkal. 

kul a ti a ba a d6r png [Esp cultivador ] : 
sinumang naglilinang. 

kul*ti-bas*yon png [Esp cultivation ] 

1 : paglilinang at pagbubungkal ng 
lupa upang makapagtanim at mag-ani 
ng bunga; pagsasaka; pag-aararo : 
cultivation 2 : pagpapaunlad ng 
pagtubo ng mga pananim, bunga, 
at iba pa, sa tulong ng edukasyon o 
kasanayan sa agrikultura at ibang 
kaugnay na agham : cultivation. 

kul*to png [Esp culto] 1: sistema ng 
ritwal at tun tuning panrelihiyon : cult 
2 : matinding debosyon o pagsunod 
* sa isang tao, idea, o bagay : cult. 

kljl a to pnr [Esp culto] : may natatangi 

o pinong pag-uugali, pag-iisip, o 
panlasa. 

kul*tu*ra png [Esp cultura ] 1: kabu- 
uang kaisipan, kaugalian, o tradisyon 
ng isang bayan; paraan ng buhay : 
culture, kalinangan 2 : kabihasnan; 
sibilisasyon : culture, kalinangan. 

kul*tu a r£l pnr [Esp cultural] : pangka- 
linangan. 

ku*lu*b6ng png 1: [Bik Tag] pandong 
2: [Ilk] habong3: [Pan] silo ng ibon. 

ku a lu a b6t png 1 : gatla sa mukha dahil 
sa katandaan : karetket, kumane£,- 
kurinot, lumpis, wrinkle 2 : anumaiig 
katulad na marka sa makinis na rabaw 

Cf KUNOT : KARETKET, KUMANET, KURI¬ 
NOT, LUMPIS, PANAT 2 , WRINKLE. 

ku a lug a H6y png : pamamanhid ng 
katawan dahil sa lamig. 

ku*lu*g6 png Med 1: maliit na butlig, 
hindi malignant, karaniwang matigas 
at bilog, at sanhi ng abnormal na 
pagtubo ng cell ng balat: butig, ka- 

LUGO, KALUNGGO, TUkXk-TUKAK, WART 1 

2 : pagtayo ng balahibo dahil sa 
kilabot karaniwang tumutukoy sa 
mga ibon 3: balahibong mura o katu- 
tubo pa lamang 4: pagkalog sa duhat 
o anumang prutas na nilagyan ng 
asin. 

ku a lu a g6t pnr 1 : lantang dahon 2: 
payat na payat. 

ku-lug-tmg png: panginginig dahil 
sa matinding lamig. 

ku a lu a hd a yang pngBot: punongkahoy 
(genus Diospyrus) na matigas, mai- 


tim, mabigat, at ginagamit sa paggawa 
ng kasangkapan : kulyat. 

ku*lu*hci*yang pnr 1: maitim at mata- 
bang katawan 2 : itim na makinang. 

ku a lu a k£ a ti png : varyant ng kalakati. 

ku a Iu a k£ a wok png Zoo : maliliit na uri 
ng isdang naninirahan sa mga kanal 
ng bukid. 

ku a lu a kob png : silo ng ibon. 

ku*lu a koy png Zoo : dakumo. 

ku*lu a ku*l6 png \ : Zoo uri ng maliit na 
kalapati (genus Strep topelid) , mahaba 
ang bun tot, at may malamig at ma- 
habang huni 2: Mit ibon na nagbibigay 
ng babala o pangitain sa anumang 
masamang maaaring mangyari. 

ku a Iu a ku a l6ng png Ana [Pan] : lala- 

gukan. 

ku a lu a ku a tf png : maliliit na paninda 
na karaniwang makikita sa maliliit 
na tindahan var kulukuti. 

ku a lu a ku a td pngKol \ biglang pag-iral 
ng ugali na mahirap intindihin; 
sumpong : kulukyo. 

ku*lu a ku a t6k png : uri ng lambat. 

ku a luk a yd pngKol : kulukuto. 

ku a lu a mat png: pantabing o saklob ng 
mga kargamento na nasa kubyerta 
rig barko. 

ku a lu a mos png : paglamukos o pag- 
durog ng anuman sa pamamagitan 
ng pagkuyom ng kamay - pnd ku a - 
lu-mu-sin, i-ku-lu-mos. 

ku a lu a mot/m^mag a ku a lu a mot, i a pag a 

ku a lu*mot : magsiksikan; magkali- 
bumbon. 

ku # lum a pi a y6 png [Ilk Esp columpio] : 
tumba-tumba. 

ku a Iung a go png\ \ umpugan ng ulo o 
dalawang bilugang bagay 2 : varyant 

ng kulug6 4 . 

ku a lung*k6t png : pananamlay dahil 
sa takot, kahihiyan, o pagkakasakit. 

ku a lu*n6y png: pook na mababa, ma- 
lambot, at laging basa, karaniwang 
lumulubog ang paa kapag tinapakan; 
putikan C/^kumunoy. 

ku a lun a t6y pnr : kupas at lanta, gaya 
ng bulaklak at dahon. 

ku a lun a y£ a yan png [Kap] : kulani. 

ku a lu a 6m pnr 1: mabantot o maamoy 
na agos ng tubig 2 : kulong; hindi 
makapasok ang hangin. 

ku a Iu*6ng png 1: guwang sa loob ng 
katawan ng punongkahoy 2 : bisera; 
loob ng dibdib, 

ku a lu a 6y pnr : maputla at payat dahil 
sa kawalan ng hangin at liwanag. 


ku a lup pnr [Mrw] : supot. 

ku*lu*p6n png: pagkalibumbon ng 
mga bata. 

ku*lu*tan pngBot 1 : uri ng palumpong 
(Triumfetta bartramia) 2: dalupang. 

kul a yd png : pagkasalabid; pagkaka- 
buhol. 


kul # yak-da a g3/mgifctf: dayap-dayap. 
kul a yang a kcing^wg: huni at ingay ng 

iba’t ibang hayop na pinagsama sa 
isang pook. 

kul a y6s png: matigas na bagay na 
makikita sa mga butil ng munggo. 

kul a y£t pngBot 1: kuluhayang 2 : uri 
ng palumpong (Gnetum gnemon ). 

kul a y$w png [Ilk] 1 : Med paninilaw 
ng balat 2 : kambas na ginagamit na 
layag var kulyawo. 

ku*tna*boy pngBot: yantok (Calamus 
discolor) na mabalakbak. 


ku a m£d pnr [War] : bulilit. 

ku a m£ a dre png [Esp comadre] : varyant 

ng komaare. 


ku*mag png 1: pinong pulbos nana- 
kadikit sa bigas 2: Zoo maliliit na 
kulisap o hanip 3: [ ST] noong pana- 
hon ng Espanyol, pinakamababang 
halaga ng salapi. 

ku*mrig png [War] : bulagsak. 

ku-mag*kd png [Seb] : hinlalaki. 

ku a m4n a d png [Ingcommander] :pi- 
nuno, karaniwang tawag sa lider ng 
pangkating rebelde : commander. 


ku a man a di pngMus [Mag] : piyesa na 
tinutugtog sa kudyapi, mula sa pa- 
ngalan ng isang magandang babae. 

ku*ma*n6t png [Pan] : kulubot. 

ku a m6r png Zoo [Pan] : kuyumad. 

ku a m6 a re png: varyant ng komadre. 

ku-mriw pnr [&6] : artipisyal. 


kum-ba png [ Tau]: baga ng mga hayop. 

kum a ba*bd pnd mag a kum a ba a b§, i a 
kum a ba a bfi, mag a pa*kum a ba a bd 1: 

magpakita ng mababang pagkilala 
o pagtaya sa sarili 2 : magpaubaya. 


kunvbrid png s kahong yari sa sungay 
na pinagsisidlan ng anumang mada- 
ling masunog. 


kum a ba a ld png: pagkukunwari. 

kum*bring png: estilo ng belo o pan¬ 
dong ng mga babae Cf belo. 

kum a b6k a so pnr [Esp convexo] : ma- 
landay. 


kum-ben-si-do pnr [Esp convencido] : 
nahikayat; napaniwala - pnd kum a 

bervshhfn, ma a kum a ben a sf. 




kumbensiyon 


470 


kumpidensiya 


kurrvbervsi*y6n png [Esp convention ] 

1: pulong o pormal na asamblea ng 
mgakinatawan o delegado, para sa 
isang talakayan hinggil sa isang pang- 
kalahatang interes : convention 2 : 
kasunduan o kontrata : convention 
3 : tuntunin, metodo, o sistemang 
ginagamit na tanggap ng karamihan: 
convention 4: luma o nakamihas- 
nang tuntunin at ugali: convention. 

kum a ben a si a yo a n3l pnr [Esp conven¬ 
tional !] 1: hinggil sa kumbensiyon; 
pagkakasundo-sundo: conventional 
2 : umaayon o sumusunod sa pa- 
mantayan, tulad ng asal o panlasa : 
conventional 3: ordinaryo sa halip 
na naiiba o orihinal: conventional 
4 : hindi gumagamit ng makabagong 
pamamaraan : conventional. 

Kumbensiyong Tejeros (kum-ben- 

si-yon+ng te*he*ros) png Kas: pulong 
at halalan ng mga pinuno ng pinag- 
sanib na Katipunan at Hukbong 
Rebolusyonaryo sa Cavite noong 22 
Marso 1897. 

kum a ben a si a yo*ms a ta png [Esp conven- 
cionista] : tao na dumadalo sa kum¬ 
bensiyon. 

kum’b£rvto png [Esp convento ] 1: gu- 
sali na tirahan ng mga madre o 
monghe 2 : pangkat ng mga madre 
o monghe na nakatira dito C/monas- 

TERYO : ABADIYA 2 . 

kum a ben a y6n a s» a y6 png [Esp conve 
niencia ] 1: ginhawa; pagkaalwan 2: 
bentaha; kabutihan. 

kum*ben*y6n*te pnr [Esp conveniente] 

1 : nagdudulot ng ginhawa 2 : maal- 
wan 3: malapit 4: nababagay o naa- 
angkop. 

kum a b6n a yo png [Esp convenio ] : ka¬ 
sunduan. 

kum a ber*sas a y6n png [Esp conversa¬ 
tion] 1: pag-uusap ng dalawang tao : 
conversation 2 : pagtatalo; talakayan : 
conversation. 

kurrvber*si*y6n png [Esp conversion] : 
halaga ng palftan, gaya ng piso sa 
dolyar : conversion. 

kum a ber*ti*ble pnr [Esp convertible] 
1: baligtaran 2: magagawa; maaaring 
gawin 3: maaaring palitan : conver¬ 
tible. 

kum*berti*do png [Esp convertido] 
1 :bagay ng napalitan o nabago 2 : 
tao na nagbalik-loob. 

kum*bi"d6 png [Esp convidar] : an- 
yaya - pnd ma a ngum a bi a d£, kum- 
bi a da a hin, i a pa a kum a bi a d£. 

kum*bi*dd*do png [Esp convidado] : 
tao na inanyayahan; panauhin. 



kum*bi a d£ a do pnr [Esp convidado] : 
imbitado; inanyayahan. 

kum a bik a si a y6n png [Esp conviction] 

1: pagpapatunay na nagkasala : 
conviction 2 : ang hatol sa tao na 
nagkasala : conviction 3: matibay 
na paniniwala o pananalig : convic¬ 
tion. 

kunvbing png Mus [Bag] : varyant ng 

kubing. 

kum-bfs png [Seb] : kubyerta. 

kum a bi a te png [Esp convite] : han- 
daan; pista; kasiyahan. 

kunrbd png [HU Seb] : maruya. 

kum-bfi png : dekanter. 

kum*bo a kas a y6n png [Esp convocation] : 
pagtawag upang magtipon; asamble 

kum a bo a lus a y6n png [Esp convolution] 

1: pamamalipit 2: kasalimuutan 3: 

tupi. 

kum a bo*nan png [Seb] : kalungkong. 

kum a b6ng pnr : mabintog; malintog. 

kum*boy png [Esp Ing convoy] : convoy. 

kum a bO png [HU] : malaking porse- 
lana. 

kum a bul a si a y6n png [Esp convulsion] 

1: suba o pangingisay, lalo na sa mga 
bata 2 : panginginig ng katawan. 

ku a mi png [Seb] : pugos. 

ku a mi a ki a bir png [Mrw] : katiwala. 

ku a mil pnr: baog, tumutukoy sa babae. 

ku a mi a n6y png : malapot. 

ku a min a t6 a na pngBot : hinabuad. 

ku*min a t4ng png 1: Lit sinasabing 
epikong-bayan sa Batangas 2: Lit 
sinaunang awit at sayaw pandigma 
3: Say sayaw ng lalaki at babae na 
may hawak na tasang may alak ang 
hull 4: Lit uri ng kundiman 6: sa 
malaking titik, sinaunang pangalan 
ng Batangas. 

kum*k6m pnr : kinipkip sa dibdib - 

pnd kum-Ku-min, i a pa a kum a k6m. 

kum a kum a pi a tis/mg5^ [Hk] : ipil-ipil. 

ku*mo png [Tbo] : malaki at tatlong 
entrepanyong tinalak, hugis bum- 
bong, at inilalambong sa nobya kung 
may seremonya. 

ku a m6n png [Esp comun] : kubetang 
pangmadla. 

ku*mong png Zoo [HU] : uri ng crus¬ 
tacean na may katamtamang liit at 
mahilig maghukay sa lupa o putik 

Cf KOLOKOY. 

ku*mos pnd mag a ku a mos, ku a mu a 
mos, ku a mu a sin [Seb Tag] : lukutin 

o gusutin. 


ku*mot png 1 : tela na pantakip sa 
katawan kung nakahiga 2 : telang 
panlaban sa lamig : hAbol 5 3: [Ilk] 
takip sa mukha 4: [War] sipag. 

ku a mot-u a s£ png Bot : uri ng kugon 
(Imperata cylindrica ) na laging hini- 
himlayan ng usa. 

kum* pci png : pakikipaglaro sa bata 
na tinatakpan ang mata at bubuk- 
san at gugulatin pagkatapos. 

kum*p£*dre png [Esp compadre] : var¬ 
yant ng kompadre. 

kum a p^ a re png : varyant ng kom¬ 
padre. 

kum* pels png [Esp compas] : varyant 

ng komp£s. 

kum*p£w png Zoo [Mag] : daga. 

kurmpdy png 1: [HU Iba Kap Seb Tag 
War] sakate 2: [Ilk] lilik. 

kum a pe*de a ras a y6n png [Esp confede¬ 
ration] 1 : samahan ng mga tao, 
partido, estado, at katulad para sa 
napagkaisahang layunin Cf konspi- 

rasyon : confederation. 

• ^ , • 

kum a pe a r6n a si a y6 png [Esp conferencia] 

1: pagpupulong upang talakayin ang 
isang paksa : conference, forum, pa~ 
nayAm 3 , symposium, tAlakayAn 2: 
regular na pagpupulong para sa isang 
talakayan, karaniwang isinasagawa 
ng mga asosasyon o organisasyon 

Cf koncreso : conference 3: ugna- 
yan ng higit sa dalawang telepono, 
computer terminal, at iba pa para 
sabay ang pag-uusap ng mga guma¬ 
gamit : conference. 

kum a pe a ren a si a y6n a te png [Esp con- 

ferenciante] : tagapanayam. 

kum a pe a s6r png [Esp confesor] : pari 
na tagakumpisal : confessor. 

kum a pes a y6n png [Esp confesion] : 
kumpisal; pagtatapat. 

kum a pes a yo a n6r a yo png [Esp confe- 
sionario] : pook para sa kumpisal, 
karaniwang tila kahong may silya sa 
loob para sa kumpesor, at may lu- 
huran sa isang gilid sa labas para sa 
nangungumpisal : confessional. 

kum a p£ a ti png [Esp confeti] : maliliit 
na piraso ng papel na may kulay, 
karaniwang isinasabog sa bagong 
kasal : confetti, kumpitis. 


kum a pi a d6n a si a y6 png [Esp confidmtia] 
1: pagtitiwala sa lakas o kakayahan 
ng isang tao o bagay Cf kumpiyAnsa : 
confidence 2 : katiyakan o pagtitiwala 
sa sariling lakas o abilidad : confi¬ 
dence 3: pagpapatibay o pagpapa¬ 
tunay : confidence 4: lihim na ko- 
munikasyon : confidence. 










kumpidensiyal 


471 


kunsisinsal 


kum a pi a den*si a y£l pnr [Esp confiden¬ 
tial] 1: lihim na pahayag o kilos : 
confidential 2 : nagpapahiwatig ng 
pagiging lihim o lingid; sekreto : 
confidential 3: may tinataglay na 
tiwala sa isang tao : confidential 4: 
limitado sa mga autorisadong tao 
sa paggamit ng impormasyon, do- 
kumento, at iba pa : confidential. 

kum*pil png [Esp cumplir ] t: ritwal 
na panrelihiyon na nagtatalaga sa 
sinumang nabinyagan bilang kasapi 
ng simbahang Kristiyano 2: tampal 
sa mukha. 

kurrvpil pnr [Pan] : yupi. 

kum a pir a m£ pnd mag*kurrvpir*m6, 
i a kum a pir*m6 [Esp confirmar] 1: 
magpatibay o magpatunay ng kato- 
tohanan o kawastuan 2: gawing 
balido ang isang bagay : confirm. 

kum a pir a m6 a do pnr [Esp confirmado] : 
pinagtibay; pinatunayan. 

kurrupis pnr : umimpis na pamamaga 
o umbok : kopos. 

kum*pi*sal png [Esp confesar] 1: pag- 
arnin ng pagkakamali o ang pagka- 
kamaling inamin : confession, kum- 
pesyon -/^/mag-kunvpi-s^l, i-kunv 
pi a s£l, ma-ngunvpi-s^l 2: sa sim¬ 
bahang Katoliko Romano, sakramento 
ng pagtatapat ng kasalanan sa pari: 
confession, kumpesyon. 

kum a pis a k A pnd kum-pis-ka-hfn, 
ma-kum-pis-k^, i-pa-kum*pis*k3 

[Esp confiscar] : samsamin. 

kum*pis a k£ a do pnr [Esp confiscado] : 
sinamsam. 

/ 

kum a pis a ka*d6r png [Esp confiscador] : 
tao na may kapangyarihang manam- 
sam; tagasamsam : confiscator. 

kum-pis-kas*y6n png [Esp confiscation ]: 
pagsamsam : confiscation. 

kurrvpit png Ntk [Mrw] : uri ng ma- 
bilis na sasakyang dagat at ginagamit 
ng mga Muslim sa Mindanao Cf 

VINTA. 

kum-putes png [Esp confite] : kaka- 
nin o minatamis na pagkain. 

kum-putis png : kumpeti. 

kum a pi*y£ng png f Tsi] 1: varyant ng 
pompiyang 2: pagbabangga ng 
dalawang sapad na bagay. 

kum a pi a y&n a sa png [Esp confianza ] : 
tiwala o pagtitiwala; pananalig. 

kum*p6l png Bot [Ilk Tag] : pumpon 
o pangkat ng magkakasama sa isang 
tangkay o kinalalagyan, gaya ng 
kumpol ng prutas o kumpol ng bu- 
laklak : buwig, clump 2 . 


kum a p6r a me pnr [Esp conforme] 1: 
sumusunod sa mga tuntunin o pang- 
karaniwang kaugalian : conform 2 : 
sumasang-ayon o umaayon : conform. 

kunvpormi-dcid png [Esp conformidad] 
1: pagsunod sa mga tuntunin o pang- 
karaniwang kaugalian : conformity 
2 : pagsang-ayon o pag-ayon : con¬ 
formity. 

kurtvpirm png: varyant ng kompone. 

ku a mu a n6y/rag: basa at buhaghag na 
buhangin na humihigop sa anumang 
bagay na mahulog o mapunta dito 
var kuminoy C/ealaho, lusak : aloyooy, 
quicksand. 

ku a mus a t£ png [Esp como esta] : pag- 
bati at tanong sa kalagayan ng isang 
tao, lalo na kung noon lamang nakita. 

kii-na png [Esp cuna] : kamang may 
sangga ang mga gflid at pang-alaga 
sa sanggol Cf duyan : crib, krib. 

ku a na*r6s png [Bik] : yamuam. 

ku*nat png 1 : katangian ng mahirap 
baliin o putulin : flexible 1 , pleksible, 
pleksiyon (^lutong 2 : pagiging ku- 
ripot, kung sa tao -pnr ma a ku-nat. 

kun*d£*ngan png [Bik Kap Tag] : 
pagbibigay ng konsiderasyon : pama- 
"dAyaw, pitAgan, respeto . 

kurvdci*ngan pnt , pnb [kung+dangari] : 
dahil sa; mangyari ay; papaano kasi. 

kun-d^t png: bulok na butil ng palay. 

ktm a d£y png 1: kompas ng kamay na 
umaayon sa ritmo ng musika, kara- 
niwang ginagawa ng sumasayaw 2 : 
katulad na galaw ng dahon o uhay 
sa hihip ng hangin. 

kun*df pnu : maliban sa; maliban kay, 
hal “Walang natira kundi siya.” 

kund a i png [Mrw] : takoreng gawa sa 
tanso. 

kun*di a l£t png Zoo : isdang-alat (Pellona 
ditchela) na malaki ang mga mata, 
humahaba nang 25-30 sm, at nag- 
huhunos ng kaliskis minsan sa isang 
taon : buslit, dilat, mu.ang, pumpilas, 
silaghAbato, tubak 1 , tuwAbak. 

kurrdf-man png Mus [kung+hindi+ 
man] : tradisyonal at malamyos na 
awit, karaniwang tungkol sa pag-ibig, 
at nagsimulang maging popular 
noong ika-19 siglo : badeng. 

kurvdit pnr : pahinto-hinto, gaya ng 
sa pagsasalita. 

kun*d6l png Bot [Bik HU Iva Seb Tau 
War] 1: halamang baging ( Benincasa 
hispida) na kauri ng upo at kalabasa, 
at karaniwang ginagawang minatamis 
ang bunga : balid 2 : tawag din sa 
bunga nito t/arkondol : baud. 


ku a n6*ho png Zoo [Esp conejo] : alin- 
man sa mga mammal na manga- 
ngatngat o rodent (genus Sylvilagus ), 
may mahabang tainga, at karaniwang 
puti ang kulay : buot 1 , rabbit. 

kung pnt : kapag, /^/ w Kung pupunta 
ka, sasama ako.” : if. 

kung pnu : sa oras ng; nasa pun to ng, 
fud “Kung gabi, lumalabas ang bituin.” 

kung di pnu: varyant ng kung Hindi. 

kung fu png [Ing Tsi] : martial art na 
nagmula sa China at katulad ng ka¬ 
rate na hindi nangangailangan ng 
sandata. 

kung hin*di pnu : nagpapahayag ng 
pasubali, hal “Kung hindi umulan, 
marami sanang bituin.” twkung di. 

kung*kong png f Ilk] : hungkag na ka- 
tawan ng puno na pinupukpok para 
sa paghahatid ng mensahe. 

kung-kong png [S71 1: ripeke ng 
kampana 2: Mus [Pan] instrumen- 
tong tinatambol na yari sa kawayan 
3: Zoo maliit na ibon na naririnig 
ang iyak kung bukang-liwayway 4: 
kahulan ng mga aso 5: balangkas ng 
kahoy na may butas upang doon 
ilagay ang kamay at paa, ginagamit 
sa pagpaparusa sa mga nagkasala. 

kung*kong pnr [HU] : sakbibi. 

kun*hod png [Seb] : labis na kumaunti 
ang ani. 

ku a nib png Bot [Bag Gui] : dilaw 2 . 

ku*nig png [Ilk] 1 : Bot punongkahoy 
(Curcuma zedoaria) na may malamang 
ugat, matabang sanga, lunting dahon, 
at madilaw na bulaklak 2: kulay dilaw. 

ku a nil png Bot [Bil] : dilaw 2 . 

ku a nmg png Zoo [HU] : pusa. 

ku-nfs png Zoo [War] : ipis. 

kun a ni a ber png [Ilk] 1 : Mit malaking 
ibon na pinaniniwalaang naglilipad 
ng tao 2 : pandaraya o pangungu- 
rakoL 

ku-n6 png [HUPan Tag] : ayon sa sabi 
ng iba var kano. 

ku*n6g-ku*n6g png [Bik] : yanig. 

ku*n6t png [HU Seb Tag War] : pangu- 
ngulubot ng balat, lalo na sa noo at 
kung nagpapahayag ng gitla, pag-iisip, 

otaka -/wdku a mu a n6t, ma a ngu a n6t, 
i a ku a n6t. 

kurvsi png t : Mus [Buk] suling 2; 
[Tau] susi 1 . 

kun a st png [ Tsi] : trangka ng pinto. 

* 

kun a si'siivs£l png [Ilk] : pulang latnan 
sa leeg ng manok, baboy, at iba pa 
C/lambi. 




kuntaw 


472 


Kurdistan 


kun*taw png [Tan] : uri ng martial 
art ng kalalakihang Muslim. 

kurvtil png 1 : mumunting bagay 2: 
maliliit na Iambi sa balat ng tao 
pagtanda 3: dulo ng ngalangala 4: 
dulo ng tilin 5: kulugo. 

kun-ti'l-bu-til png: detalye o kilos na 
hindi kailangan at nagpapabagal ng 
gawain : alarakas, kiyawkiyAw, kut!- 

KUTI. 

kun-td png : kolyar ng hayop. 

ku-nu*kon png [Ilk] : bunton ng mga 
bato sa ilog, ginagamit na panghuli 
ng isda, hipon, at iba pa. 

kun*wd pnr : varyant ng kunwari. 

kun a wa a ri png: pagdadahilan; kasinu- 
ngalingan. 

kun*wa*rl pnr : hindi to too; nagsisi- 
nungaling; pakitang tao. 

kun*y£'pit png: pagkapit o paghawak 
na mahigpit, karaniwang upang hindi 
mahulog Cf kApit. 

kun a y3s png: sa paglilimbag, kalso o 
pares ng kalso upang lumapat ang 
tipo : quoin. 

ku a og png [Ilk] : daya. 

Kuomintang (kw6*min'tang) png 
[Ing Tsi ] : partido nasyonalista na 
itinatag sa China sa ilalim ni Sun 
Yat-sen noong 1912 ?wGuomindang. 

ku a pd pnr : magkadaop palad. 

ku-pad png : bagal. 

ku-pag png [Ilk] : kalibkib. 

ku-pal png: maamoy na dumi na nai- 
ipon karaniwan sa gilid ng turat ng 
titi, lalo’t hindi pa tuli. 

ku*pang png 1 : Bot punongkahoy 
(Parkia roxburghii) , madalang kung 
mamulaklak, kulay itim, at may tibo 
ang dahon 2 : pabigat ng timbangan. 

ku-pas png 1 : pook na pinaglahuan 
ng kulay - pnr kinupgsan 2: pook 
na nabatikan ng kulay - pnr na’ku* 

p£'san. 

ku*pis pnr: naglaho ang dating kulay; 
lumipas na : kusnaw, lubAd, palAs 1 , 

PINMASPAs. 

kup°b£ng png [Pan] : lakdang. 

ku*p£ a te png [Bik] : silid 1 . 

ku a p6 a te/mdku a mu a p6 a te, ma-ngu* 
p6-te : magpakita ng pangingimi; 
manganino. 

ku a pf png Zoo : lisa. 

ku a pl png : yupi. 

Ku-pi*d6 png Mit [Esp Cupido] : sa si- 
naunang Romano, diyos ng pag-ibig: 
Cupid. 


ku a ptng pnr : may pingas o nakatupi, 
gaya ng tainga. 

ku a pts pnr : impis; payat na payat; 
humpak. 

ku*pit png [Ilk Kap Pan Tag] : palihim 
na pagbabawas ng salapi o anumang 
bagay ng isang pinagkatiwalaang tao 

CfuuYT -/radku a mu a pit, ku a pKin, 

ma-ngu-pit. 

ku-pit png 1 : [Bon] basket na hugis 
siya, may tatlong silid, at ginagamit 
na lalagyan ng tabako at iba pang 
bagay 2 : malaking bangkang pang- 
kalakal. 

ku-pit pnr [Kap] : singkit. 

kup-kdp png [Bik HU Seb Tag War] 1: 
pagtangkilik at pag-aalaga 2 : pag- 
yakap at pagkumkom, gaya ng ina 
sa anak. 

kup-ling pngMus [Ifu] : plautangyari 
sa kawayan na ginagamit ng mga bata - 
at dalaga. 

ku*pd png [Seb] : kapa 1 . 

ku*p6n png [Esp cupon] 1: bahagi ng 
kasulatan, peryodiko, at iba pa na 
nagbibigay ng karapatan sa may hawak 
na makatanggap ng pakinabang sa 
bono, rasyon, at iba pa : coupon 2 : 
munting papel na nagbibigay sa may 
hawak ng diskuwento sa anuman : 

COUPON. 

ku*pos png [Bik HU Seb War] : hupa 2 . 

kup a p£ng png Zoo [Tau] : mollusk. 

kup a pft png 1 : [Bon] basket na ma- 
sinsin ang pagkalala at pinaglalagyan 
ng mga gamit o abubot 2: [Ilk] yupi 
gaya sa lata, yero, at iba pa : oppigan. 

kup’Sit png [Bik] : pulandit. 

ku a pul pnr [Tau] : walang pakunda- 
ngan; walang pitagan. 

ku*pu*l6 png [Esp cupula] : mabflog 
na kisame o bubong ng isang estruk- 
tura Cf dome. 

kup a yd png 1: [Bik Kap Tag] sombrero 
2: [ST] uri ng helmet 3: KqI noong 
panahon ng Amerikano, bahay na 
may bubong na yero Cf pakupya. 

ku-ra png 1: [Esp cura] tawag sa kura 
paroko: pari 2: Zoo [Tau] kabayo. 

ku u rh png: piknik na malapit sa look, 
ilog, at katulad: hira. 

ku*rag png: may tatangnangpanghuli 
ng ibon at paruparo. 

ku a r6 a kot pnd ma a ngu a r6 a kot, ku a 

ra a ku*tin : dambungin; marahas at 
pangkatang nakawin. 

ku a r6l png [Esp corral] : kulungan ng 
hayop Cf bAi.onobm.ong : bm.yAt, hi- 
basAn, pasabil, pen 2 , turil. 


ku a ri a ni a b6s png [Seb] : bakas. 

ku a rip png [Kap Tag] : saglit na pag- 
pikit at pagbukas ng mga mata Cf 
kindAt : pirok, wink 2 . 

4 

ku a r^p pnr [Ing corrupt] 1 :nawalan 
ng katangiang moral 2 : nasira ang 
orihinal na katangian. 

ku*ra a pS pnr [HU] : dapil. 

ku-ra pa*r6*ko png [Esp curaparroco] : 
paring tagapangasiwa ng parokya. 

ku # r£*rap png 1: paghahanap sa ilalim 
ng tubig 2 : myopia. 

ku a ra*rap a nft png Zoo [Ilk] : kabag- 
kabag. 

ku a ra sam a ba a l6 a ni png Mit [Tau] : 
puting kabayong lumilipad na nag- 
dadala ng mga pinaslang na bayani, 
ayon sa tradisyong Kissa Parang Sabil. 

ku a r6t png [Seb] : gulat. 

ku-r^t-sa png Zoo [Esp cucaracha] 1 : 
crustacean na hawig sa alimango 2 : 
Mus Say katutubong musika at sayaw 
ng panliligaw na popular sa Samar 
Cf SUBLi. 

ku a r£w/mg [Seb] : gutom. 

ku-r£y png Zoo [HU] : uri ng crusta¬ 
cean na pinaghalong lunti at bughaw 
ang kulay at mahilig maghukay sa 
putik. 

kur-ba png [Esp curva] 1: linya o 
rabaw na regular ang pagkalihis sa 
pagiging tuwid o pagiging sapad Cf 
bmajktot, balikuko : curve 2 : bagay 
o anyo na may ganitong katangian : 
curve 3: pagliko ng direksiyon tulad 
ng sa pagmamaneho : curve - pnd 
mag a ktir a ba, ku-mur-ba, hkurba. 

kur a bd a do pnr f Esp curvado] : naka- 
kurba. 

kur-ba-du-ra png [Esp curvatura] : 
kabalantukan; pagkaliko. 

kur*b£*ta png [Esp corbata] : banda 
na isinusuot sa ilalim ng kuwelyo at 
ibinubuhol sa harap : necktie, tie 1 , 

ktirda png [Ind] 1: kaugaliang Muslim 
at Hindu na ibinubukod ang babae 
sa paningin ng mga lalaki o banyaga 
2 : tabing o telang ginagamit sa gani- 
tong gawain. 

Kur a d6*pya png 1: Lit karakter sa 
komiks na katawa-tawa ang itsura 
ngunit gumanda ang anyo 2: Kol 
bansag sa babaeng tatanga-tanga Cf 
kulAsa. 

Kur a dis a t6n png [Ing] : bundok at ta- 
lampas na rehiyon sa timog silangang 
Turkey, hilagang kanluran ng Iran, 
at hilagang Iraq. 






kurdiyon 


473 


kuspidor 


kur-dbyon png Mus : varyant ng 

akordeon. 

ku-rdt pnd i-ku*ret, ma-ku-r6t [ Ilk] 
1 : makoryente 2: masunog ng kidlat. 

ku-ri'-bot png [Ilk] : kaing. 

ku-ri-kan png: uri nglambat nakara- 
niwang ginagamit sa Batangas. 

ku*ri-k6ng png 1: Med sakft sa balat, 
makati, at malala kaysa galis 2: Kol 
peklat. 

ku-ri-ku-lum png [IngLat curriculum] : 
listahan ng kurso o araling pag- 
aaralan para gumradweyt : curri¬ 
culum. 

ku-ring png Zoo [Hil\ : kuting. 

Wu-rVnot png [HU] : kulubot. 

ku-ri-pot pnr [Pan Tag] : ugaling 
ayaw gumastos; masyadong matipid : 

AMENG, INOT, SINGI, TIHIK. 

ku-ri-ri png Mus [Tau Yak] : uri ng 
komposisyon sa musika. 

ku-ri-ru png Lit [ Kap ] : korido. 

ku-ri-ta png [Esp corita ] 1 : Zoo mala- 
king pusit 2: Mit sa malaking titik, 
mahiwagang halimaw na kumakain 
ng tao at mga hayop, at isa sa mga 
kalaban ni Sulayman. 

ku-ri-t6ng png Mus [Ilk] : kudyapi. 

ku-ri-teng pnr [Ilk] : mahina ang ulo; 
mangmang. 

kii-ri-y6t png Zoo [Ilk] : kuliglig. 

kur-ku-b£-do pnr [Esp corcovado] 1: 
kuba 2 : baluktot; balikuko. 

ku-ro png : palagay o haka mula sa 
pagmumuni-muni: hunaliunA - pnd 

mag-ku-rd, ku-ru-in. ^ 


ku-r6b png [War] : kamalig. 

ku-rog /wdku-mu-rog, ma-ngu-rog 

[Hil Seb War] : mangatog; mangatal. 

ku-r6g pnr [Seb War] 1 : nanginginig 
ang kamay 2: paralisado. 

kuTok png: ingay ng manok, gaya ng 
tawag ng inahin sa mga inakay C/snap. 

ku-ro-ka*ba*yo png Zoo [Hil] : kaba- 
yong-dagat. 


ku-rd-ku-rd png: pala-palagay; opin- 
yon : hakA-hakA 2 . 

ku*r6ng png 1 : maikiing gupit ng 
buhok, karaniwan ukol sa babae 2 : 
[Hil] kulungan ng manok. 

ku-ron~ku-ro n png Zoo [Bik] rbabansi. 

ku-ros png Zoo : maliit na isdang pa¬ 
rang hipon na nakukuha sa tabang. 

kuTO’San png Zoo [Seb] : balagbagan. 

ku-ros na pa-ting png Zoo : balag¬ 
bagan. 


ku-r6t png : pinong pagpisil o pag- 

piraso sa pamamagitan ng hinlalaki 
at hintuturo. 

kur-si-ba png [Esp cursiva] : sa pagli- 
limbag, uri ng tipo na hinugis ang 
titik ng tulad sa sulat kamay. 

kur-si-lis-ta png [Esp cursillista] : tao 
na dumalo sa kursilyo. 

kur-sN-yo png [Esp cursiUo] : maikiing 
kurso upang maging pinuno ng ko- 
munidad sa pag-aaral ukol sa Kristi- 
yanismo. 

kur-6o png [Esp curso] 1: programa 
ng pagtuturo sa kolehiyo o uniber- 
sidad : course 2 : pag-aaral sa isang 
partikular na larang sa isang tiyak 
na panahon : course 3 : pagbunsod 
o pagsulong ng isang direksiyon o 
panahon : course. 

kur-s6 png : pagtatae: talasoK' - pnd 

mag-kur-s6 t kur-su-hin. 

kur-su*n£'da png [Esp corazonada] : 
anumang ninanais o gusto; hilig ng 

loob - pnd kur-su-na-d^-hin, ma- 
kur-su-na-d^-han. 

kur-ta png [Ing Hin] : maluwang na 
damit pang-itaas. 

kur-ti-na png: varyant ng kortina. 

kurtosis (ker-to-sis) png [Ing] : sa 
estadistika, ang talas sa taluktok ng 
kurba ng distribusyong dalasan. 

ku-ru-di-kod pngBot [Hk] : kamoteng 
puti ang laman. 

ku*rug png [Kap Hil] : yanig. 

ku-rug-ban png Zoo [Hil] : tawag sa 
maputik na tubigang pinaglulublu- 
” ban ng kalabaw. 

ku-ru-kay png : kurukya 2 . 

ku-ru-kod png [War] : suman. 

Ku-ruk-s^n! pdd : pagtawag sa hangin 
upang umihip. 

ku-ru-ku-t6k png: huni ng kalapati 
at katulad na ibon. 

ku-ruk-yd png 1: Zoo napakaliit na kuli- 
sap na mahilig magbaon sa lupa 
2 : paraan ng pagtawag sa mga manok 
kapag patutukain : kurukay. 

ku-ru-mlt-ku-mft pnr [Bik] : lamuray. 
ku-ru-mbs pnr [Bik War] : lukot 2 . 


kur-y6-so pnr [Esp curioso] : mapag- 
usisa; mahilig magmasid ng bagay- 
bagay : curious. 

ku-s^ png 1 : sarili o katutubong sikap; 
sipag : boluntad, hill 1 2 : pansariling 
kagustuhan, pagpili, at pasiya : bo- 
luntAd, will 1 . 

kij-sa*h£s png [Hil Seb] : bitad o 


pang 


pngBot [Mag] 


ku-rup-si-y6n png [Esp corrupcion] 1 : 
pinsala sa simulain at katangiang 
moral 2 : pagsira o paglihis sa orihinal. 

ku-rus-ku-rus png Zoo [Seb Tag] : 
bituing-dagat var krus-krus. 

kur-yo-si-ddd png [Esp curiosidad] : 
pagiging mausisa : curiousity. 


pindang. 

ku-sa-H6y pngBot [Iva] : uri ng katu¬ 
tubong halaman ( Sheffelra odorata). 

ku*sat pnr [ War] : pisa o durog. 

ku-si png 1: [Hil Seb War] kurot 2: 
Zoo [ War] uri ng loro. 

ku-sf pnd mag-ku-si, i-ku-si [Esp 

cocer] : magluto. 
ku-sMap png [Ilk] : irap. 

ku-Sim png Kol: pangkukulam ngmga 
bata. 

ku*si*nd png [Esp cocina] : lutuan o 
silid-lutuan sa bahay : digamuhAn, 

KITCHEN 1 , TOLANG. 

ku-si-n6-ra png: varyant ng kosinera. 

ku-sing png: kalahating sentimo. 

ku-si-nil-ya png [Esp cocinilla] : ma¬ 
liit na kalan. 

v 

kus*k6s png [HilIlk Pan Seb Tag War]: 
pagpahid o pagpunas nang madiin 
sa rabaw ng anumang bagay upang 
alisan ang dumi o tuyuin ang basa: 

gumo, gusugos, nusnos - pnd mag- 
kus-k6s, kus-ku-sm, kus-ku-sdn, 

i-pang*kus-k6s. 

kus*k6s-ba*lu*ngos png : puro salita 

o pagkaabala sa mga hindi impor- 
tanteng bagay na nagdudulot ng 
ligalig. 

kus-ldb png [Bik] 1: takap 2 2: singhal. 

kus*n£w pnr [Ilk] : kupas. 

kus-nit-kus-nit pnr [Seb] : lamuray. 

ku*s6 png [Hil] : pugos. 

ku-sog png [Hil Seb War] : lakas. 

Ku-s61 png Mit [ Hil] : lamang-lupa na 
may kapangyarihang bunutin ang 
mga tinik na nakabaon sa laman. 

ku*s6ng pnr [War] : lukot. 

ku*sot png [ Tsi] : labi ng kahoy na 
nilagari o kinatam; pinaglagarian; 
pinagkataman : piyaos, sawdust. 

ku-s6t png t: pagkuskos ng damit 
upang malinisan kapag naglalaba : 
lampot 3 2 : paglamukos sa palad ng 
papel, at iba pa 3: pagkpskos sa 
mata, lalo na’t bagong gising. 

ku-s6t pnr : gusot. 

kus-pf-d6r png [Esp escupidor] : bagay 
o sisidlang linuluraan : cuspidor, es- 

KUPIDOR. LURAaN. 



kustaw 


4 74 


kutsrna 


kuS'taw png [ Tau] : paglustay. 

kus a t6d*yan png [Ing custodian ] : 
tagapamahala sa isang bagay; taga- 
pangalaga. 

ku*sug/mdmag*ku*sug, ku*su*gm, 
i*ku*sug [ Kap] : ikalog; kalugin. 

kus*ya*pi png Mus [Pal] : hegelong. 

ku-t& png [Hil Kap Seb Tag War] 1: 
pook na kanlungan at tanggulan ng 
mga kawal Cf moog : bulwark 3 , fort 
2 : taguan. 

ku-tab png Kar 1: munting butas na 
. sadyang ginagawa upang mahakab 
na mabuti sa paglalapatan 2 : mun¬ 
ting hiwa o tapyas sa anuman na pi- 
nakatanda ng sukat o putol. 

ku-ta-bdw png [Ilk] : sabon na gawa 
sa balat ng kahoy. 

ku-tad png: lupain na hindi mataba 
o hindi tinutubuan ng anuman. 

ku*t£k png [Ilk] : putak ng inahing 
manok. 

ku't&'lay png : pagpapabaya. 

ku*ta*m£*ya png f Esp cota de malla] : 
baluti. 


ku*t£ng png [Kap]: tanong -pnd mag* 
ku*t£ng, ku*ta*ngm. hku*t£ng - 
pnr ma*ku*t£ng. 

ku-tat png [&&] : hulaw 1 . 

ku*t£w png [Iva] : palakol. 

ku*t§y png [Seb War] : sampayan. 

kirte*ho png [Esp cotejo] : pagkakambas. 

ku*t6t png Mus [Sw6] : katutubong 
biyolin, yari sa bao o kahoy ang ka- 
tawang may takip na balat ng kahoy 
o hayop, inilalagay sa kandungan, 
at may isang kuwerdas na pinatutunog 
nang may panghilis o arko : dayuday, 

DUWAGEY, KAGOT, KO-OS. 


kli*ti png Zoo [Hil] : kuting. 

ku*tf png [War] : pagkamadetalye. 

ku*ti png : timo ng matulis na bagay. 

ku*tf pnr [Seb] : salimuot 1 . 

ku*ti*£n png Isp : larong pambata, 
inilalagay sa gitna ng guhit na bilog 
ang tayang trumpo, at saka tinitira 
ng mga manlalaro upang biyakin o 
palabasin ito sa bilog : kinnuti. 

ku*ti*b6ng png [Ilk] ; gitarang kawayan. 

ku*tig*pdw png Mit : ibon na pinani- 
niwalaang babala ng kamatayan ang 
huni. 


ku*tf*ku*tJ png [Hil Seb War] : kuntil- 
butil. 

ku-tfm pnd mag*ku*tfm, ku*ti*mfn, 
i*ku*tim [Ilk] : kukot. 


kirting png Zoo : anak o bata pang 
pusa. 

ku*ti*ngf png [Ilk] : pinakamaliit sa 
pangkat. 

ku*ting*tfng pnd mag*ku*ting*tmg 9 
ku*ting*ti*ngin : tingnan ang kaliit- 
liitang detalye ng isang bagay. 

ku*tip*y6 pnr : kalbo. 

ku*tis png [Esp cutis] : balat na buma- 
balot sa buong katawan lalo na sa 
mukha. 

ku*tft png [UkPan] 1 : kulelat 2: bunso 

3: [Ilk] puwit. 

• * • 

ku-trtap png 1 : Zoo mga langgam na 
nagkakalibumbon o pangkat-pangkat 
2 : lumitaw-mawalang kislap o liwanag. 

kut-k6t png [ Tsi Bik Ilk Tag] : paghu- 
kay sa pamamagitan ng mga kuko. 

kut-kut pnd mag*kut*kut. ku*mut* 
kut, i*kut*kut [Kap] : ilibing. 

kutda-u png [Bon] : putong na bilog,' 
gawa sa kawayan o yantok, at isinu- 
suot sa pagtulog upang maiwasan 
ang pagkakaroon ng kuto. 

kut-16 pnd mag*kut*l6 ( kut*lu*in, 

i-kut-16 [Seb] 1 : halawin 2: pitasin. 

kut*n6g png Zoo [Bik Seb War] : buging. 

ku*tO png Zoo [Bik Hil Ilk Seb Tag 
War] : parasitong (order Anoplura ) 
maliit, walang pakpak, sapad ang 
katawan, at tumitira sa buhok ng tao 
o hayop var kuto, koto : kutu, obid - 

ndku*tu*hin f ku*t6*han, mag*ka* 
ii*to - pnr ma*ku*to. 

ku*td png 1 : tunog ng bula 2: tunog 
ng mga gumagapang na kulisap 3 : 
[Tba] kutos -/?n^mag*ku*td, ku*mu* 
t6, ku*tu*fn, ku*tu*6n. 

ku-tob png [Seb] : takda. 

ku*t6b png 1 : pintig o tibok 2: [Bik 
Tag] pakiramdam o paniwala sa isang 
pangyayari o maaaring mangyari Cf 

INTUITION : PAKIRAMDAM - pnd klJTTUJ' 

t6b, ku*tu*bdn, mag*ka*ku*t6b. 

ku*t6d png 1 : salawal na korto 2: 
[War] linyang itim na iginuguhit ng 
karpintero bilang tanda ng dadaanan 
ng lagari. 

ku*t6g png : varyant ng kutob. 

ku*t6k png : tunog o iyak ng ilang 
ibong gubat. 

ku*t6-ku*t6 png Zoo 1 : [Ilk] kulisap 
(family Gerridae) na nakatira sa tubig, 
at mahahaba at mabalahibo ang mga 
galamay 2: [ Seb] sikmura 3: [ War] 
kitikiti. 

ku*t6*ku*t6 png Zoo : uri ng gagam- 
bang tubig : kutong-tubig. 


ku*ton png 1: pagpapakitid o pagpa- 
paikli sa kayo o papel sa pamamagitan 
ng pagtitiklop o pagtutupi - pnd 

mag*ku*t6n, i*ku*ton 2: Zoo [Ilk] 

langgam. 

ku*t6ng png [War] : tangkay ng bu~ 
laklak. 

• w 

ku*tong ^bo png Zoo [STkuto+ng-aso]: 
pul gas. 

ku*tong lu*p h png Zoo [kuto+ng lupa] : 
uri ng kuto na tumitira sa lupang 
kinalalagyan ng tapayan. 

ku*tong-tu*big png Zoo [5T kuto+ng- 
tubig] : kutokuto. 

ku*t6s png [Iba Pan Tag] : papitik na 
katok sa tuktok bilang parusai kuto. 

kut*s£*ba png [Esp conchabar] : sab- 
watan 3 var ^kontsaba. 

w 

kut*sd*ra png [Esp cuchara] 1: a pa- 
ngunahing gamit sa pagsubo ng 
pagkain na karaniwang kasama ng 
tenedor Cf kutsarita : ligop, spoon, 
suro, tablespoon 1 b sukat na maila- 
laman sa kasangkapang ito : ligop, 
spoon, suro, tablespoon 1 2 : Karf^r 
sangkapang may malapad na metal 
na ginagamit ng kantero sa pagpa- 
pahid, pagpapalitada, pagpoporma, 
at pagkikinis ng semento. 

kut •sa*ri*ta png [Esp cucharita] t: a 
maliit na kutsara: teaspoon b sukat 
na mailalaman sa kasangkapang ito : 
teaspoon 2: Bot yerbang ( Alteman - 
thera ficoides) malaman, dilaw, pink, 
o kulay kahel ang dahon, dilaw ang 
maliit na puting bulaklak, at kara¬ 
niwang matatagpuan o nabubuhay 
sa aplaya : lupug-lupug. 

kut*sa*ron png [Esp cucharon] : mala- 
king kutsara Cf sandok. 

* 

kut*s£y png Bot [ Tsi kieu-tsai] : yerba 
{Allium odorum) na may luntiang 
dahon na tulad ng damo at inihahalo 
sa pagkain : ganda-% perero. 

kut*sel*ye*ri*ya png [Esp cuchillena] 

1: kagamitan na binubuo ng kampit, 
tenedor, at kutsara para sa pagkain 
o paghahanda ng pagkain : cutlery 
2 : trabaho o negosyo ng isang mang- 
gagawa ng kampit, gunting, labaha, 
at iba pang kagamitang may talim ; 
cutlery. 

kut*s6*ro png [Esp cochero] : tao na 
nagpapatakbo ng anumang sasak- 
yang hila ng hayop : coachman. 

kut-sjhyo, kut*sil*y6 png [Esp cu- 
chillo] : kampit. 

ku*tsf*na png [Esp cochina] : babaeng 
salaula, ku*tsi*no kung lalaki. 




kutson 


475 


kuweba 



kut*s6n png [Esp colchon ] : malambot 
na sapin, karaniwan sa upuan, san- 
dalan, at higaan Cf matres. 

kut*su*kut*s6 png Kol : pagdaldal 
nang walang kuwenta: tsismis. 

ku*tu png [ Iba ] : kuto. 

kut a y£ png : libak. 

kut*ya*pi png [Mnv] : varvant ng kud- 
yapi. 

kut a y6g png : gupit na maikling- 
maikli. 

9 

ku*w£ png Zoo : murinay. 

ku*wa png Zoo : tuta. 

ku a w£ pnb [Ilk] : saka. 

ku-wa-derno png [Esp cuaderno ] : 
anyong aklat na talaan, lalo na ng 
mga aralin sa paaralan : notebook. 

ku'w6d*ra png [Esp cuadra ] : tirahan 
ng kabayo o baka : balong-balong. 

ku"wad*r£*do png [Esp cuadrado ] : 
parisukat. 

ku-wadTa*h6‘Si-m6 pnr [Esp cuadra- 
gesimo] : ikaapatnapu. 

ku-wad-r^l png Kar [Esp cuadral ] : 
tukod o suporta ng anumang ang- 
gulo. 

ku-wad a r3ng a gu a I6 png [Esp cuadrd- 

ngulo) 1: pigurang may apat na 
anggulo at apat na gilid : quadrang- 
gel 2 : patyong may gayong hugis na 
napaliligiran ng mga gusali, tulad sa 
paaralan : quadranggel. 

ku a wad a rdn*te png [Esp cuadrante ] 1: 
quadrant 2 : kasangkapang nagpa- 
pakita ng oras kung umaga sa pama-_, 
magitan ng anino ng hintuturo^o 
kamay na nasa dial : sundial. 

ku a wad*r&*ti*k6 pnr [Esp cuadratico ] : 
quadratik. 

ku*w£d*ra a tu a ra png [Esp cuadratura ]: 
pagmumultiplika ng bilang sa sarili 
nito. 

ku*w£d*re a n£l pnr [Esp cuadrienal] : 
tuwing ikaapat na,taon. 

ku a wad a r6n*yo png [Esp cuadrienio ] : 
apatang taon; panahon ng apat na 
taon. 

ku-wad-rH3*te-ral png [Esp cuadrila- 
teral] : may apat na titik; apatang titik. 

ku a w3d a ri a l£ a te a r6 pnr [Esp cuadrild- 
tero] : quadrilateral. 

ku-wad-ril-ya png [Esp cuadrilla] 1: 
maliit na pangkat ng pulis 2 : barkada; 
tropa. 

ku a w4d a ril a ye a ro png [Esp cuadrillero]: 
noong panahon ng Espanyol, pulis 
na nakatalaga sa lalawigan. 


ku*wad a ri a pi a d6 pnr [Esp cuadrifido ] : 
may apat na gitgit, gaya ng sa dahon 
ng halaman. 

ku a w6d a ri a pol a y6*do pnr [Esp cuadri- 
foliado ] : may apat na talulot. 

ku a w£d a ri a p6r a me pnr [Esp cuadri- 
forme ] : may apat na mukha. 

ku*w£d a ro png [Esp cuadro ] 1 : apat 1 
2 : larawan o ipinintang larawan 3 : 
balangkas o kaha para sa larawan 
4: representasyon ng larawan, eksena, 
at iba pa ng isa o maraming tao na 
walang kibo at hindi gumagalaw sa 
posisyon : tableau. 


ku a w£ a na pnh [Iba] : kaniya. 

ku-w^-nan png Kol : karat. 

ku*wa-nan png [HU Seb War] : batino. 

ku-w^ivti-ta-tbbo pnr [Esp cuantita- 
tivo\ : may kinalaman o ibinatay sa 

kantidad : quantitative. 


ku*wan a t6ng png Bot [Tsi Ilk Tag] : 
yerba ( Amaranthus virides) na may 
mataba at patayong katawan, at ma- 
hahabang dahon. 

ku a w^*paw png [ Tsi] : sandwits na 
parang siyopaw. 

ku-wa-ra pnh [Iba] : kanila 1 . 


ku*wad a ru a pe a d6 png Zoo [Esp cuad- 
rupedo] : quadruped. 

ku'w£d a ru*pli a k£‘do pnr [Esp cuad- 

ruplicado] : apat na kopya o sipi. 

ku a w£d a ru*pl6 pnr [Esp cuddruplo] : 
quadruple. 

0 

ku*wag png [ War] : pinakamababang 
halaga. 

ku*w£ a ga png Zoo [Esp cuaga] : ilahas 
na asno (genus Aquus) na kahawig 
ng zebra. 

ku a w6*go png Zoo : anumang pang- 
gabing ibon (order Strigiformes), 
malapad ang ulo, malalaki ang mata, 
at mahahaba ang daliri ng paa; kilala 
sa malakas na huni nito Cf bahaw : 

BENGIT, BUGKAW, BUKAW 1 , BUTBOT 5b , KU- 
KAW, KULAYOT, KULAYO, KULLAAW, LAPIRA, 
MINGOK, NGIWNGIW, OWL. 

ku*w^*ho png 1: [Tsi] sugal na binu- 
buo ng isang daan at apatnapu’t apat 
na baraha at nilalaro ng tatJo 2: [Esp] 
kortang gatas na makukuha sa tiyan 
ng batang baka, ginagamit sa pag- 
gawa ng keso, at katulad. 

ku*w£k png [Ing quack] 1: magaralgal 
na iyak ng bibe, itik, o pato : quack 1 
2 : anumang katulad na tunog : 

QUACK 1 . 

ku*w£k a nit png Zoo [&$] : uri ng paniki. 

ku a w6 a ko png [ z] : kasangkapang 
silindriko na may tila maliit na bao 
sa isang dulong sinisiksik sa tabako 
at ginagamit sa paghitit ng tabako : 

PATUPAT 1 , PIPA. 

ku*wa-ku*wa png Zoo : mamali. 

ku a w£*la png [Mai] : estero. 
ku-wa a li a ta a t! a bo pnr [Esp cualitativo] : 

may kinalaman o ibinatay sa kalidad : 

QUALITATIVE. 

ku*wahtct png [Kap Tag] : varvant ng 

kuwarta. 

ku*w£n png : salitang walang kahulu- 
gan, ginagamit kapag hindi masabi 
ang ibig sabihin. 


ku*wa*r6n a ta pnr [Esp cuarenta] : 
apatnapu. 

- ku-w3 a ren a te a nas png [Esp cuarente- 
na+s] : quarantine. 

Ku a wa*r6s a ma png [Esp cuaresma] : 
panahon ng 40 araw, maliban ang 
mga Linggo, mula Miyerkoles de 
Senisa hanggang Pasko ng Fagkabu- 
hay na taon-taong inaalala sa parna- 
magitan ng pangingilin at peniten- 
siya : Lent. 

ku-war-ta png [Esp cuarta] : salapi var 
kuwalta. 

ku-w^r-ta pnr [Esp cuarta] : ikaapat; 
pang-apat. 

ku a war a tel png [Esp cuartel] : himpilan 
ng kawal; estasyon headquarters, 

HIMPILAN 3 . 

ku a w£r*te a la a da png Mil [Esp cuarte- 
lada] : kudeta. 

ku a w£r a te a l6*ro png Mil [Esp cuarte- 
lero] : kawal o sundalo na itinalaga 
sa himpilan. 

ku*war a t6 a ta png Lit [Esp cuarteta] : 
tula o saknong na may apat na linya. 

ku-war a t6-to png Mus [Esp cuarteto] 

1: quartet 2: quatrain. 

ku*war*til a ya png [Esp cuartilla] 1: 

ikaapat na bahagi ng isang malaking 
papel 2: sa paglilimbag, pahina o 
dahon ng orihinal na kopya para sa 
typesetter. 

kirwar*til*yo png [Esp cuartillo] : sukat 
ng likido na katumbas ng kalahati 
ng quart o kuwarto. 

ku-warthto png [Esp cuartito] : maliit 
na silid o kuwarto. 

ku a wSr a to png [Esp cuarto ] 1: silid 2: 
saikapat 3: noong panahon ng 
Espanyol, salapi ng katumbas ng da- 
lawampu’t limang sentimo. 

ku’WcitTQ png [Esp cuatro] : apat. 

ku a w^w png [Ilk] : sirenang babala 
ng bag^o. 

9 

ku*we-ba png [Esp cueva] : yungib. 


i 


i 



kuwekong 


476 


kyut 


ku*w£*kong pngKol [ 7s i] : bugaw. 

ku*w6*la pnr 1: kung sa palabas, ma- 
saya at madaling unawain 2 : magaang 
pakisamahan 3: Kol nakasusunod sa 
uso o panlasa ng iba var kwela. 

ku°w6i*yo png [. Esp cuello ] : bahagi ng 
damit sa may leeg : collar 1 . 

ku*w6n*ta png [Esp cuenta ] 1: kom- 
putasyon; kalkulasyon - pud mag* 
ku*w6n*ta, ku*w6n*ta*hm, i*ku* 
w6n-ta l mag*pa*ku*w6n*ta2:utang 

3: halaga; importansiya. 

ku*w6n*to png Lit [Esp cuento ] : anu- 
mang salaysay, nakalimbag man o 
hindi : agi-agi 1 , rantaan, istorya, kissa, 

ORISIPON, SARITA, STORY, SUGILANON, 
TONGTONG 2 , TOTOL, TUDTOL - pnd 

mag*ku*w6n*to, ku*w6n*tu*h6n, 
i*ku*w6n*to. 

ku*w6n*tong-b£*yan png [kuwento+ 
ng-bayan] : sinaunarig salaysay; po¬ 
pular na salaysay ngunit anonimo 
ang autor; salaysay na bahagi ng 
panitikang-bayan : legend 2 , nanangan, 
tutoiA 

ku - w6r*das png [Esp cuerdas] 1: bag- 
ting ng instmmentong pangmusika: 
string 3 2 : bagting sa mekanismong 
de-susi : string 3 . 

ku*w6rpo png [Esp cuerpo ] 1: katawan 
2 : M/7hukbo. 

Ku*wi*daw! pdd : Mag-ingat! var 
K’widaw! 

ku*win*t£s png [Bik HU Kap Tag] : 
hiyas na isinusuot sa leeg : gargan- 
ttlya, kolintas, necklace, okkor, salay, 
string 2 , ukkor. 

ku-wit png : simbolo o bantas (,) na 
ginagamit sa paghahati ng pangungu- 
sap, lalo na kung may panandaliang 
pagtigil sa pananalita; ginagamit din 
sa paghihiwalay ng mga sangkap o 
detalye sa listahan, pagmamarka ng 
libong bilang, paghahati ng mga 
tipo o antas ng impormasyon sa bibli- 
yograpiya, at iba pang datos : comma 1 . 

ku*wi*tib png Zoo : maliit ngunit 
masakit kumagat na langgam na pula. 

ku'whtis png [Esp cohete+s] : paputok 
na pumapaimbulog sa eyre kapag 
sinindihan, karaniwang ginagamit 
na pansenyas o sa pagdiriwang : 
squib 1 . 

ku*ya png 1: tawag sa nakatatandang 
kapatid na lalaki 2: pinakamatandang 
kapatid na lalaki. 


ku*yab png Zoo [Iba] : falcon. 

ku*ya*bog png [Seb] : batang ibon. 

ku-yad png 1 : bagal 2: [Kap] ikli o 
kapos sa haba - pnr ma*ku*yad. 

ku*yd*koy png: paglalaro sa dalawang 
paa nang hindi sumasayad sa lupa o 
sahig var kiyakoy Cf biyAbo - pnd 

mag-ku*y£*koy, ku*mu*y£*koy. 

ku*yam*ku*yam png 'loo [Uk] : kitikiti. 

ku*ya*m6y png [Seb War] 1 : kuko ng 
ibon na matalim 2 : mga daliri ng 
kamay at paa 3: sipit 3 . 

ku*yang png : pantawag sa kuya, ka- 
sunod ang pangalan. 

ku*ya*ng6n png Zoo [Pan] : ilahas na 
pusa. 

ku*y^p png [Seb] : himatay. 

ku*y^*pit pngBot : pagkalat o paglago 
sa pamamagitan ng pagkapit ng 
galamay, tulad ng baging. 

ku*y£w png : malaking kawan ng tao^ 
o hayop Cf libumbon. 

ku*yaw-ki5*yaw png [Bik] : batino. 

ku*y£w*yaw png [Ilk] : pansilo ng 
manok at ikinakabit sa poste. 

kirying png: pagsakit ng mata kaya’t 
hindi maimulat. 

kuy*k6y png 1 : [Seb Tag] paghukay o 
pagbungkai sa pamamagitan ng mga 
kamay o paa ng hayop 2 : pagkayod 
o pagtanggal ng lupa mula sa hukay - 

/mdmag*kuy*k6y, kuy*ku*yin. 

ku*yob png: pagtutulungan ng isang 
pangkat laban sa isa. 

ku-yog png 1 : [Bik Ilk Seb Tag] sama- 

sama o sabay-sabay na lakad o kilos 
ng isang pangkat: hubon, pangon 2 : 
ahas na maramihan kung lumabas 
sa lungga upang manginain. 

ku*yog pnd ku*mu*y6g v ku*yu*gin, 
ku*yu*g^n [Bik] : sumunod. 

ku*y6m/rndmag*ku*y6m, ku*yu*mJn: 

magkimkim. 

ku*yom pnr : nakatikom na palad Cf 
kuyumos : kayumkom. 

ku*yug*ba*b6y png [ War kuyug+babay] : 
tamad at walang kabuluhang tao. 

ku*yu*k6t png Ana [ Tsi] : ang pina- 
kamaliit at hugis tatsulok na buto sa 
dulong ibaba ng gulugod, karaniwan 
sa mga vertebrate Cf puil : kimmol, 

KIWOL, KOTIT-KOTIT, PIGTOT, TABUGI. 

ku*yu*kuy png [Ilk] : lamuyot. 


ku*yu*mad png Zoo [Bik HU Seb Tag 
War] : maliit na kuto var kayumad : 

KUMAR. 

ku*yu*m6s pnr : pagdiin o paghawak 
nang madiin ng nakatikom na kamay. 

ku*yum*pis pnr 1 : umimpis 2: nayupi. 

Ku*yu*nen png : wika sa Hilagang Pa¬ 
lawan. 

ku*yu*pi png : patay na kuto na nana- 
natili sa buhok. 

kvass (ki*vas) png[IngRus] : inuming 
mababa ang alkohol. 

kw, daglat (key-da-bal-yu) [Ing] : 
kilowatt. 

kw : bigkas ng Q sa alpabetong Fili¬ 
pino, hal quart (kwart), quiz (kwiz). 

kwacha (kwat-sa) png [Ing] : pangu- 
nahing yunit ng pananalapi ng Zam¬ 
bia at Malawi. 

kwa*ki png [Tsi] 1 : gansal 2: bilang 
- na hindi puwedeng mahati rwpuwaki: 

REMAINDER. 

kw£n*za png [Ing] : yunit ng panana¬ 
lapi ng Angola. 

kwashiorkor (kwa-syi-or-kor) png 
[ Tsi Ing] : malnutrisyon sanhi ng 
kakulangan sa protina, lalo na sa mga 
bata sa tropiko. 

kWh, daglat (key-da-bal-yu-eyts) [Ing] : 
kilowatt-hour. 

kwin*tci*ngan png Mus [Yak] : ku- 

lintang. 

kyat (kyat, ki-at) png [Ing] : yunit ng 
pananalapi ng Burma. 

kymograph (kay-ma-graf) png [Cm 
Ing] : instrumentong nagtatala ng 
pabago-bagong presyon tulad ng 
tunog ng daluyong o dugo sa loob 
ng ugat na dinadaluyan nito. 

kyphosis (kay-fo-sis) png Med [Gri 
Ing] : labis at di-normal na p^gba- 
luktot ng gulugod sanhi ng pagka- 
kuba - pnr kyphotic. 

kyrie (ki-ri) png [Ing] : Kyrie eleison. 

Kyrie eleison (ki*ri i*ley*son) png 
[Gri] : maikling dalangin sa Griyego 
o anumang saling wika, na inuulit, 
at ginagamit sa liturhiya lalo na sa 
Simula ng Eukaristiya, o bilang tugon 
sa litanya. 

♦ 

kyu : tawag sa titik Q. 

kyut png [Ing cute] : cute. 











L, I png 1: ikalabindalawang titik ng 
alpabetong Filipino at tinatawag na 
el 2: ikalabindalawa sa isang serye 
o pangkat 3: karaniwang tawag na 
ikinakabit sa mga bagay na kahugis 
nito gaya ng mga tubong nakaang- 
gulo nang 45°4: pasulat o palimbag 
na representasyon ng L o 15: tipo, 
tulad ng sa printer, upang magawa 
ang titik LoL 

L, symbol Kem [Ing J : lithium. 

L png [Ing] : Romanong pamilang 
na katumbas ng 50. 

I, symbol [Ing] : liter. 

I, daglat [Ing] 1 : left 2: length 3: line. 

La png : pinaikling tawag sa lola. 

La, symbol (el*ey) Kem [Ing] : lan¬ 
thanum. 

la png 1: tawag at bigkas sa titik L sa 
abakadang Tagalog 2: ikaanim na 
nota sa eskala ng musika. 

La! pcld 1: sigaw kapag pinahihinto 
ang paglakad o pagtakbo ng kalabaw 
o baka C/Ho! 2: pinaikling Ha la! 

I6*ab png 1: lagablab ng apoy 2 i* 
[ Mrw ] barong-barong. 

16-ad png 1: [Bik] liyab 2: [Uk] pangit. 

Ia-6g png [Seb War] 1: lagalag na 
tao 2: gala. 

Ia-a-g6n pnr [HU Seb] : lagalag. 

16-ak pnd mag-16-ak, Iu-m6-ak, i-16- 

ak [Hil] : maglakad sa damuhan na 
hanggang tuhod ang taas. 

Ia*6n pnr 1: handa; preparado : aka- 

P\RAAN, ANDAM, DISPUWESTO, SIDADAAN, 

teterang 2: ukol sa o kay; reserbado; 
nakatalaga: atul, betes, indulin, 

tagana - pnd i-la*6n, mag-fa-dn, 
pag-la-a-n6n. 

I a-ang png [Seb War] : silo. 

Ia-6ng pnd la-a-ngfn, man-la-6ng : 

hamakin. 

I6*ang pnb : varyant ng I6mang. 

16-as png 1: pagbiyak ng kawayan o 
kahoy 2: pagkabulok ng kawayan, 
kahoy, yantok, at iba pang kauri 
dahil sa matagal na pagkababad 3 : 


[HU] 


paghabol ng hayop 

16-as, i-16-as, la-a- 


pnd 


la-6s pnr [Bik] : nasira; nasayang; 
nabulok. 


Ia-b6g pnr 1 : [Kap Tag] laban sa 
utos o sa batas; salungat : kawwas, 

LAPAS, LIWAG, SELANG, SUMLANG, SUPAK 

2: [Iba] bulok 3: [Mrw] lagalag. 


I6*aw pngMit : uri ng ugat ng puno Ia-b6-ga png [Ilk] : pula. 


na may gayuma sa tao at nakapag- 
dudulot ng sakit sa mga kaaway. 

16-aw pnd lu-m£-aw, la-6-wan 1: 

sumigaw nang malakas lalo na kung 

nagpapagibik o humihingi ng sak- 

lolo 2: [HU] tumingin sa ibaba o sa 
malayo. 

16-ay png [Seb] : inip. 

Ia*ba png Zoo [Ifu] : baboy na may 
katandaan. 

Ia-b6 png 1: [Bik Hil Ilk Seb Tag War 
Esp lavar] paglilinis ng damit at kgiuri 
sa pamamagitan ng tubig at sabon : 
babbal, puwes.AlK - pnd mag-la*b6, 
Iab-h6n, i-pag-la-b62: [Iva] taona 

dulfng 3: [War] uri ng malaking 
basket. 

Ia-b6 png 1 : laki o pagtubo 2: malaki 
o labis na tubo, pakinabang, o dag- 

dag : INTERES, PATAW, PATONG. 

16-ba pnd. Ia-b6-hin, man-16-ba [Pan]: 

hainbalusin. 

la-b6-bo png [Esp lavabo] 1 : pook 
na may gripo at pansahod ng tubig 
ukol sa paghuhugas : sink 2 : banyo 
at kubeta Cf banggera : labatoryo, 

LAVABO 1 . 

16-bad png [Hil] : halaga ng isang tao. 

Ia-b6-da png [Esp lava+ada] : damit 

na marurumi at iba pang kauri na 

kailangang labhan : labahin, laun¬ 
dry 2 , TUBAL. 

Ia*b6*da pnr [Esp lava+ada] : nalab- 
hang damit ngunit hindi pa naaal- 
mirulan o naplantsa. 

la-ba-dd-ra png [Esp lava+dora] : 
washing machine. 

Ia-b6g png : pagsuway o paglihis sa 
batas, alituntunin, babala, at iba pa 

-pnd la-ba-gfn, Iu-ma-b6g. 

16-bag/?n^mag-l6-bag t Iu-m6-bag, 

Ia-b6-gin [HU] : pilipitin nang paikot 
gaya ng turnilyo. 


la-b6g-hoy pnr [War] : mura; bubot. 

Ia-b6*ha png [Esp navaja Mrw Tag] : 

kasangkapang matalas na ginagamit 

na pang-ahit ng balbas at buhok var 
labasa : razor 1 . 

Ia-b6*han png [Esp labd+ Tag han] : 

pook o kasangkapang pinaglalabhan 
: laban-deriya. 

Ia-b6-hin png [Esp labd+ Tag hin] : 
labada. 

la-ba-hf-ta png Zoo [Esp labajita] : 
isdang alat (genus Acanthurus) na 
maitim-itim ang katawan, matinik 
ang palikpik, matigas ang balat, at 
maliit na patulis ang nguso. 

la-ba-lt png Med [Ilk] : sakit na nag- 

dudulot ng pangangati, nagpapabago 

sa kulay ng balat, at nag-iiwan ng 

permanenteng marka Cf frecki.e, 
pekas. 

Ia-b6k png 1: [Kap Tag] lubak 2: 
lambak; libts 3: malalim na bahagi 
sa pagitan ng labi at baba 4 : sapa 5 : 
dakong ibaba ng pahina 6: [Pan] 
lapa. 

Ia-ba-k6-ra png [Esp lavacara] : bimpo. 

16-ban png [Bik Kap Mag Pan Tag] : 
paghahamok o salungatan ng dala- 
wang tao, bagay, o pangkat: Angat, 

ATO, GAMO, m r AL, KOLKOL, PATE, RUPAK, 

subeg, susik -pnd Ia-b6-nan, Iu-m6* 
ban, ka-la-b6-nin, i-16-ban. 

16-ban pnr : hindi ayon sa nais o 
niloloob; salungat: kontra, versus. 


ngay. 


png Zoo 


Ia-ba-n6n png [laban+an] 1 : matagal 
na sagupaan ng dalawang malaki, 
armado, at organisadong puwersa 
2 : matagal o mahirap na tunggalian : 
bakbakan, batai.ya 1 , lutsa, sagupaan. 

Ia-ban-d6*ra png [Esp lavandera] : 
babaeng tagalaba ng maruruming 




478 


labiw 


labanden-ya 


damit at iba pa, Ia-ban*d6-ro kung 
lalaki. 

Ia-b6n-de-ri-ya png [Esp lavandena ] : 
labahan; pook para sa paglalaba. 

la-bang png 1: [Kap Tag] sabsaban; 
dambangan 2: maluwang na hukay 
sa lupa 3: uri ng pansilo sa ibon. 

la-bang ^ndlu-ma-bang, i-la-bang, 
la*b£*ngin [Seb] : tumawid. 

Ia*bdng pnr [Ilk] : batik-batik at ma- 
rami ang kulay, karaniwang tumutukoy 
sa hayop. 

Ia*b£*ngan png f HU] : hanggahan. 

la-ba-ngan png [labang+an] : malaking 
kahoy o batong inuka nang malaki 
sa gitna at ginagamit na kainan ng 
mga alagang hayop : tabagan. 

la*b6ng*ko png Zoo [Esp lavanco] : 
uri ng ilahas na itik Cf pAto : BAiiwis 2 . 

16-banria-ban pnr [Bik Kap Mag Pan 
Tag laban+laban] : magkakalaban. 

Ia-ba-n6s png Bot [Esp rabano ] : 
halamang-ugat (Raphanus sativus) 
na puti ang bunga at nakakain. 

la-ban-tu-lot png [ laban+tulot ] 1: 
pag-aalangan; pagdududa 2: pag- 
aatubili var bantulot. 

la-ban-tu-lot pnr : walang sigla, tila 
napipilitan, o nag-aatubili. 

la-ba-pl6-tos png [Esp lava + plato] : 

igas ng pinggan : dishwasher 2 . 

16-bas png Bot : lotus. 

la-bas png 1: dakong nakalantad at 
malayo sa pook na nababakuran 2: 
dako ng bahay na hindi sakop ng sala 
o ng silid-tulugan, gay a ng batalan o 
kusina 3: luwal 4: pagtatanghal 5: 
pag-alis mula sa loob 6: bahagi ng 
anumang ibinibigay o inilalathala 
nang sunod-sunod 7: bunga o wakas 
ng isang gawain 8 : paglabas ng likido 
sa organ dulot ng orgasmo - pnd 

lu-ma-bas, mag-Ia-bas, la-ba-san f 
i-la-b6s. 

la-bas pnr : hindi kasali; hindi ka- 
sangkot. 

I6b-as pnr [Bik Hil Seb War] : sariwa. 

La-bas! pdd : pantos na pagpapaalis 
o pagpapataboy. 

la-ba-sa png : varyant ng labaha. 

Ia-ba*sak png : bulagsak; alisaga; 
gastador. 

la-ba-san png [ labas+an ] 1: pook o 
lagusan na dinadaanan kung papa- 
labas o lumalabas 2: oras ng paglabas, 
hal mula sa opisina o paaralan. 

Ia*b£t pnb [Pan] : lamang. 



la-ba-ti-ba png Med [Esp lavatiba] 

1: kasangkapang binubuo ng tangke 
o lalagyan ng tubig, tubong kara¬ 
niwang goma, at pi tong isinusuot sa 
puwit, at ginagamit na panlinis sa 
malaking bituka 2: tubig at iba pang 
bagav na panlabatiba - pnd mag-la- 

ba-ti-ba, i-pan-la-ba-ti-ba, la-ba- 
ti-b6-hin. 

la-ba-t6r-yo png [Esp lavatorio ] : 
lababo. 

16-baw png : kahigtan; pananaig; 
pangin gibab aw. 

Ia-b£w png [Bik War] : lawas. 

Ld-baw Dong-gon png 1: Mit katu- 
tubong bayani ng Panay, anak nina 
Datu Paubari at Alunsina 2: Lit epiko 
ng mga Sulod var Labaw Dunggon 

la-bay png 1: yabong; lago 2: likaw 
ng sinulid, hi may may ng abaka, at 
iba pang kauri 3: pahilis na pagtatali , 
ng lubid, kable, o anumang matibay r 
na pantali sa dalawang haligi ng 
bahay - pnd l-16-bay, mag-la-bay. 

la-b^y png 1: [Ilk Tag] kaning may 
sabaw at gulay 2: Lit matandang 
awiting-bayan na nananawagan sa 
isang masamang espiritu. 

la-bay pnd mag-la-bay, la-b^-yin 

[Seb] 1: magpukol 2: paluin ang bata 
bilang parusa. 

la-b^-yan png Zoo; isdang alat (genus 
Cheilinus) na may maliliit na kaliskis. 

la-b^y-la-bay pnr [HU] : walang kabu- 
luhan. 

lab-bci png [Ilk] 1: bakar 2: bakol. 

lab-beg pnd lab-be-gin, lu-mab-beg, 
i-lab-beg [Ilk] : labusawin ang tubig 
at itaboy ang isda sa pamamagitan 
ng kamay. 

label (ley-bel) png [Ing] : etiketa. 

Ia-beng-la-b6ng png Ana [Pan] : 
lamad. 

la-be-rin-to png [Esp] 1: masalimuot 
na pagkakaayos ng mga daanang 
napakahirap makita o marating ang 
labasan : labyrinth 2: magugulong 
landas na napaliligiran ng matataas 
na halamang-bakod 3: magulo at 
pasikot-sikot na ayos o kalagayan : 

LABYRINTH. 

I a-bey png Mit [/go] : ibong nagbi- 
bigay pangitain o babala : b.al.b.alisbis. 

lab-hak png Med [Bik War] : pan talk 

la-bf png [Bik Kap Hil Pan Seb Tag] 

1: tira; labis 2: bangkay 3: bakas 
var labi. 

la-bi png 1: panlabas na bahagi ng 
bibig : labyo, lip, wait 2: tabi o gilid 


ng isang bagay 3: bingit. 

16-bid png : sa sinaunang lipunanig 
Bisaya, guhit na tato, halos 3 sm ang 
lapad, kasama ang tuwid at zigzag 
na linyang makikita sa bind at hita 
hanggang baywang. 

la-bi-la-bi png Zoo [Pal] : kabibe. 

Ia-bi*la-bi png Zoo : maliit na pagong 
(order Chelonia). 

Ia-bim-pi-t6 png, pnr [labing+pito] 
1: pamilang, sampu dagdagan ng pito 
2: salita para sa bilang na 17 o XVII: 

DISISIYETE, SEVENTEEN. 


Ia-bin-da-la-w6 png, pnr [labing+ 
dalmoa] 1: pamilang, sampu dagdagan 
ng dalawa 2: salita para sa bilang na 
12 O XII : DOSE, TWELVE. 


la-bing png: bangin. 

Ia*btng- pnl: uniaping ginagamit sa 
pagbuo ng mga pamilang mula labing- 
isa hanggang labinsiyam var labim-, 
labin-. 


la-bing-6-nim png, pnr [labing+anim] 
1: pamilang, sampu dagdagan ng 
anim 2: salita para sa bilang na 16 o 
XVI : DISISEIS, SIXTEEN. 


la-bfng-a-pat png, pnr [labing+apat] 
1: pamilang, sampu dagdagan ng apat 
2: salita para sa bilang na 14 o XIV : 


KATORSE, FOURTEEN. 


la-bfng-i-sa png, pnr [labing+isa] 1 : 
pamilang, sampu dagdagan ng isa 
2: salita para sa bilang na 11 o XI : 

ONSE 1 , ELEVEN. 


la-bing*wa-lo png, pnr [labing+walo] 
t: pamilang, sampu dagdagan ng 
walo 2: salita para sa bilang na 18 o 
XVIII : DISIOTSO, EIGHTEEN. 


Ia-b»n*li-m6 png, pnr [labing+lima] 
1: pamilang, sampu dagdagan ng 
lima 2: salita para sa bilang na 15 o 

XV : RINSE, FIFTEEN. 

Ia-bin-si-y6m png, pnr [labing+siyam] 
1: pamilang, sampu dagdagan ng 
siyam 2: salita para sa bilang na 19 

O XIX : DISINUWEBE, NINETEEN. 


la-bin-ta-dor png [Kap Ilk Tag Esp 
reventador] : varyant ng rebentador. 

la-bm-tat-16 png, pnr [labing+tatlo] 
1: pamilang, sampu dagdagan ng 
tatlo 2: salita para sa bilang na 13 o 

XIII : TRESE, THIRTEEN. 


la-bis png [Kap Tag] : kahigtan sa 
takdang sukat o dami : kaayo, kajpin, 

OROG, SOBRA, SOBRANTE, YANO. 

16-bit pnb [Ilk] : marahil. 

la-bfw png Bot : damong ilahas na 
lumalago pagkatapos putulin o silaban 
ang damong sakate Cf damong ligAw, 







labi yaw 


479 


labyaw 


DAMONG SUKAL. 

Ia*bi*ydw png Zoo [ Kyn Tim] : matang- 
baka. 

9 

lab*ldb png 1: putik; putikan; pusali 
2: [ Bik Tag] paraan ng pagkain na 
nagmamadali at hindi na nginunguya 
ang kinakain Cf habhab. 

Iab‘lab*ba png [Bon] : maliit na labba 
o Iowa. 

Idb*naw png [Hil\ : hindi tuyong 
butil ng mais o palay. 

Iab*ndw png 1: kalagayan ng likido 
kapag labis sa tubig 2 : pagiging ma- 
nipis at madaling dumaloy ng likido 
Cf LAPOT : LAPSAW. 

Iab*m png [Seb] : baltak. 

Iab*n! png Bot 1: ilahas na punong- 
kahoy (genus Ficus) na igos 2: [ Kap ] 
uri ng yantok. 

lab-nig png Bot : ipil. 

lab-nit png 1: Bot yantok na may 
tamis-asim na lasa ang bunga 2 : 
pagkatuklap ng balat dahil sa init. 

lab-nit pnd man-lab-mt, lab*ni*tfn, 
i-lab-nit: batakin ang anumang bagay 
dahil sa galit o katuwaan. 

lab-nog png : kalabuan ng tubig. 

Iab*n6s pnd mag*lab*n6s, lab*nu*sm 

1: magbakbak ng balat ng hayop; 
marahas na pitasin o hablutin ang 
dahon ng halaman 2 : mabilis na 
magbunot ng patalim; dagling bunot. 

Iab*n6t pnd man*Iab*n6t, lab*nu*tfn 

[Bik Pan Seb Tag] : manghablot; hab¬ 
lutin. 


ld*bo png 1 : away ng tatlo o higit 
pang tao o panig na laban sa isa*t 
isa; laban na walang kampihan 2 : 
Bot uri ng punong saging. 

Ia*b6 png : kalagayan ng anumang 
buhaghag at madaling madurog - 

pnr malabb. 

Ia*b6 png 1 : likido na nalabusaw : 
kilot, kulap, libeg 2: anumang bagay 
na mahirap maunawaan : ribong, sikor 
3 : pagkamalamlam o pagkamadilim, 
karaniwan ng liwanag : kahanap 4: 
pagdilim ng paningin 5: mahinang 
pagkakaintindi sa isang bagay; hindi 
makarinig nang maayos 6 : hindi 
malinaw na pagbigkas ng salita - 

pnr ma*la*bd. 


la*bo png [Hil\ : taga ! . 

Id-bod png [Hit Seb War] : marka ng 
palo; latay. 

Ia*b6d png Med [Hil Seb War] : pantal 1 . 

ld*bod pnd la*bu*din, mag*ld*bod : 

magputol ng mga nakausling ugat 
ng halaman, gaya ng tubo o sakate, 


upang pasuplingin muli. 

Id-bog pnd i*ld-bog, Ia*bu*gin : pa- 

labuin ang likido sa pamamagitan 
ng paghahalo. 

Ia*b6g pnr : durog na durog dahil sa 
labis na pagkaluto Cf labsak, lambot, 

LAMOG : LUGU, LUN-OK. 

I a* bog-la* bog png 1: Bot [Seb] anabo 
2: Zoo [Hil] salaginto. 

Iab-6k png [HU] : lagok -pnd lu*mab- 
ok, lab-O'kfn, i*pa*lab-6k. 

Ia*b6n png 1: putikan; Iatian 2: Bot 
[HU Seb] ambong, 

ld*bon pnd mag-ld-bon, i*Id*bon 

[Bik Tag] : maglaga ng halaman g- 
ugat. 

Idb-ong png [Ilk] : uri ng pansilo o 
pambitag. 

la*bong png [Pan Tag] : murang suwi 
ng kawayan na maaaring kainin : 

DABONG, IAMBO, RABONG, TAMBO 1 , TANG- 
KELAW. 

labor (la-bor, ley-bor) png [Esp Ing] 

1: gawaing nangangailangan ng ma- 
tinding pagsisikap na pisikal at mental 
2 : proseso ng panganganak, lalo na 
ang Simula ng kontraksiyon ng matris 
hanggang sa paglabas ng sanggol. 

laboratory (la.bo.ra.to.ri) png [Ing] : 
laboratoryo. 

la*bo*ra*t6r*yo png [Esp laboratorio] : 
pook na pinagdarausan ng anumang 
eksperimento, karaniwan sa agham : 

LABORATORY. 

laborer (ley-bor-er) png [Ing] : mang- 
gagawa. 

Id*bos png 1: panlahat na pagtitipon 
2 : pagtatalop; pag-aalis ng balat. 

Id*bot png [Seb] : kinalaman; pakialam. 

ld*bot pnd. mag*ld*bot, i*ld*bot, la* 

bu*tin 1: piliting kunin ang isang 
bagay na hawak 2 : awatin sa anumang 
• gawain. 

ld*boy png 1: [Hil Tag] bahagi ng 
katawan na malambot at luyloy 2 : 
lagalag 3: hayop na hinayaang gu- 
mala o kumain kahit saan 4: pagla- 
lakad nang walang layon. 

!ab*rd png [Bik Esp labra] : lilok. 

Iab*rd pnd mag*lab*rd, lab*ra*hm 

[Esp labrar] : putulin o tabasin ang 

kahoy. 

/ 

lab*ra*dor png [Esp] : tao na pumu- 
putol ng kahoy; manlalabra. 

Iab*sa png \ : kalagayan ng isda kung 
nagsisimulang mabulok; bilasa 2 : 
kalagayan ng bunga kung labis ang 
pagkahinog - pnr ma*lab*sa. 


Idb*sag pnr [War] : maputla; namu- 
mutla; mapusyaw. 

Iab*sdk png : labis na kalambutan ng 
isang bagay, lalo na kung prutas o 
halamang-ugat: iabog 2 : kalat; tapon. 

Iab*sdw png : kalagayan ng isang 
bagay na nasa pagitan ng lapot at 
labnaw. 

Iab*sdy png [Bik] : tabang. 

Idb*set png [Ing love set] : larong 
naipanalo nang hindi nakagawa ng 
puntos ang kalaban. 

Iab*s6 pnr : mahirap hawakan dahil 
sa kaluwagan Cf habso . 

Iab*s6y pnr 1: mayabang 2: nakausli 
ang tiyan na lumalakad nang nag- 
mamayabang. 

lab-tik png 1: [Bik] pallatibong 2: 
[Hil Seb Tag] hagupit. 

ldb*tog pnr [Hil] : hindi pa masyadong 
luto. 

Idb'toy pnr [Hil] : mahina, gaya ng 
dahon ng halaman. 

Ia*buk*la*b6k/)ng: tubig-alat sa Iatian. 

ld*bu*ld*bo png, pnr [Bik Hil Pan 
Seb Tag labo+labo] : magulong la- 
banan ng mga tao o panig na laban 
sa isa’t isa. 

la*bu*nos pnr [Bik] : bastos; walang- 
galang. 

Id*bus png : nilalamah ng bituka ng 
isang hayop. 

Ia*bus pnr\ ; ininom hanggang huling 
patak : said 2 : lumusot hanggang 
kabilang panig - pnd mag*la*bus, 

lu*ma*bus, i*la*bus. 

Ia*bu*sdk pnr : bulagsak. 

Ia*bu*sd*kit png : tibay ng pasiya. 

Ia*bu*saw png : liberal; mapagbigay. 

Ia*bu*sdw pnr 1: maputik; malabo 
2 : may bulagsak o magaspang na 
pag-uugali. 

Ia*bu*taw png [Bik] : paglalakbay na 
tila walang patutunguhan o walang 
dahilan Cf lagalag, gala. 

Ia*bu*yaw pnr: naging mailap o ilahas. 

Ia*bu*y6 png 1: Zoo ilahas na manok 
na maliit ang katawan, pula ng bala- 
hibo, at mahaba ng bun tot var abuyo : 
osok, talon 2: Bot siling pula na 
maanghang. 

: ligaw o ilahas, tumu- 
tukoy sa halaman. 

Iab*wdb png : burak. 

Iab*wdd png [Kap] : kontinente. 

Idb*yaw^n^mag*ldb*yaw, lu*mdb* 
yaw, lab*yd*win [Hil] : palabnawin; 


la*bu*yd pnr 



labyaw 


480 


lagas 


magdagdag ng tubig sa ibang likido. 

Id b -yaw pnr [War] : mapagmalaki o 
mapagmataas. 

Iab*ydw/m^magdab-ydw, lu-mab- 
ydw, lab # ya-wm : bugawin; itaboy. 

Idb-yo png [Esp labio ] : labi 1 . 

lab*yog png [Bik Seb War] : ugoy. 

labyrinth (la-bi-rint) png [Ing] : 
laberinto. 

lab-yu png Bot : damong-ligaw. 

La Carlota (la kardo-ta) png : lungsod 
sa Negros Occidental. 

lacquer (la-ker) png [Ing] 1: pabalat 
na nakapagpoprotekta, may resin o 
ester ng cellulose na tinunaw sa 
solvent at minsa’y may dagdag na 
pigment : laker 2: alinman sa iba’t 
ibang barnis na may resin : laker. 

lactic acid (lakuik a-sid) png [Ing] : 
likidong malapot C 3 H 6 0 3 na naga- 
gawa sa pamamagitan ng metabo- 
lismong anaerobic. 

lactose (lak*tows) png Kent [Ing] : 
laktosa. 

la-ddk png [Bik] : basket na sira o butas. 

m 

Id-dam png [Ilk] 1: radyasyon o init 
2: pagkapaso o pagkasunog. 

la-daw png 1 ID o identification 
card 2: [Ilk] hull. 

la-daw-nd png [Ifu] : kalagitnaan ng 
Abril hanggang kalagitnaan ng Mayo, 
panahon ng hathat. 

ladder (lad-er) png [Ing] : hagdan. 

la-dek png [Ilk] : latik. 

la-de-o png [Esp] : kiling. 

la-dd-ra png Kar [Esp] : kasangkapang 
gawa sa kahoy na pampatag o pang- 
kinis ng konkretong semento bago 
patuyuin twradela. 

Ia a d6t png [Ilk] : tukod ng bubong. 

I a *d brio png [Esp] 1: katutubo sa 
isang kolonya na marunong ng wika 
ng kolonisador 2: Lit tawag sa mga 
makatang tumutula sa magkahalong 
wikang Tagalog at Espanyol. 

la-di-ngit png [Ilk] : pighati. 

ladddd pnd magdadddd, fdadddd 

[Bik Kap Tag] 1: ilantad ang anumang 
bagay na nakatupi o nakabalumbon 
upang maipakita ang kabuuan 2: Idy 
ipakita ang tunay na katauhan. 

id a do png [WarEsp] 1: kiling 2: isang 
dako o panig ng parisukat. 

Ia*d6 png [War] : plema. 

la-dop png [Bik] : pagtalon sa tubig 
na una ang ulo; pagsisid - pnd lu a 

ma-d6p, magda-d6p. 


lad a ril a yd a ho png [Esp ladrillejo] : 
maliit na ladrfiyo. 

lad # ril # y6*ro png [Esp ladrillero] : 
tagagawa ng ladrilyo. 

lad-ribyo png [Esp ladrillo] : hugis 
parihabang tipak na gawa mula sa 
pinatuyong luad, karaniwang gamit 
sa pagpapader o pagpapatag ng daan : 

LARYO. 

lady (ley-di) png [Ing] 1: dalaga 2: 
ginang ng tahanan 3: asawa ng ma- 
harlika o mataas na opisyal 4: mutya 
ng kabalyero. 

Idd-ya png : varyant ng raha. 

Iad*yfi png [Mrw] : mangkok. 

lad-yd-ngan png Bot [Bik Tag] : al- 
masiga. 

lad-yd-ngaw png Bot [Bik Tag] : dad- 
yangan. 

I^d-yaw png [War] : nakar. 

Ia # 6n png [Ilk] : pagpapaupa sa lupa 

-^w^magda^n, ida*6n. 

V 

16-eng pnb [Ilk] : lamang. 

laevulose (la-vyu-lows) pngKem [Ing] : 
fructose. 

I£ a fug png [Iba] : biro. 

I6*ga png 1: [ Kal] paghahabi2: [ War] 
ningas; alab. 

Ia*g& pnd. magda*g^, i-la-g^ : mag- 
luto ng anumang bagay sa kumukulong 
tubig. 

Ia*ga*^k png : halakhak. 

la-gab-ldb png [Kap Tag] : maingay 
at malaking alab o liyab ng apoy : 

dagabdab - pnd mag*la a gab*l^b v 
lu a ma a gabd£b. 

l^-gad pnb : madalang; bihira - pnr 

mad£ a gad. 

la-ga-di png Kar [Bik Seb] : lagari. 

la-gaddcid p7ig 1: pagkaanod ng anu¬ 
mang bagay sa likido 2 : bagay na 
lumulutang o inaanod. 

la-gad-ya png : paninirang-puri. 

Ia*ga*in png [laga+in] : pagkaing pina- 
kukuluan sa tubig upang m^luto gaya 
ng itlog, kame, patatas, at katulad. 

I£*gak png 1: [Ilk Tag] habilin 2: 
deposito sa bangko 3: palatandaan; 
bakas 4: [Mrw] lamon. 

Ia*ga a k6n png [lagak+an] 1: sinumang 
pinaghabilinan o pinag-iwanan 2: 
gusali o pook na pinaglalagakan o 
pinag-iimbakan. 

la-gak-l^k png i lagaslas ng tubig o 
anumang likido. 

Ia a g6l pnr : pinalambot; binulbog. 


Ia a ga*l^g pnr : walang permanenteng 
tahanan at palipat-lipat sa iba’t ibang 
pook; mahilig maglibot o maglakbay 
kahit saang dako Q palaboy : abil-abil, 

BAG.ABUNDO, BAGAMUNDO, BAUHANDA, 
G.ALA, LAAGAN, I ABAC, IAGATAW, IAGOY 1 , 
LALAKAT, IANTUTAY 2 , LATAGAW, IAYAS, 
LIBUD-SUROY, UGOY. NABARAIRONG, PA- 
LAUBOD, TEYENG-TEYENG, VAGABOND. 

Id-gam png [Mnv] : tinig. 

Ia a ga*mdk pnr 1: matagal na naka- 
ratay sa banig 2 : nakalugmok. 

Ia a gd*mi png Bot [Mag] : dayami. 

la-gdn png Zoo : isang uri ng malaking 
suso. 

Id-gan png [ Bit ] : sa habihan, batangan 
para sa mga sinulid na paavon. 

Ia*gd a nap pnr [Kap Tag] 1: kumalat 
o naglipanang mga bagay : sagA 2: 
karaniwang nangyayari var ia(ap. 

la-ga-nds png : tunog ng bumabagsak 
na puno. 

la-ga-ndt png: ingay ng bumabagsak 
na sanga. 

la-ga-ngdn png 1: [Kap Pan Tag] 
pugon 2: [Ilk] dikin na yari sa ka- 
wayan o yantok. 

la-gap png : varyant ng laganap. 

Ia a ga*pdk png [Bik Kap HU Seb Tag 
War ] : tunog ng isang bagay na 
biglang bumagsak, ipinalo, o ini- 
hampas sa isang bagay na matigas o 
lapad : dag ibang, i am pat. 

Ia a ga a ri png Kar : anumang kasang¬ 
kapang may ngipin ang talim at gina- 
gamit sa pagputol ng kahoy, bakal, 
at katulad Cf serutso var lagare : 
galagal, geet, iagadi, ragadi, saw - 
/mdla-ga-ridn, l a pag a la a ga a rs, i°pan a 
la-ga-rt. 

la-ga-rf-an png f lagari+an] : pook o 
talyer sa paglalagari ng mga troso : 

SAWMILL. 

I a *g d • r i n g - ba • ka I png Kar [ lagari+ng 

bakal] : lagaring pamputol ng bakal 
at karaniwang may makitid at pinong 
talim. 

Ia*gd a ring-bi a l6g png Kar [ lagari Ana 

bilog] : lagaring de-kor\ ? ente at pa- 
bilog ang talim. 

!a a gd*ring-pa a fmg png Zoo [lagari+na 
pating] : isdang alat (family Pnstidae) 
na sapad ang nguso. 

la*gdr a to png [Esp] : bubuli. 

Id a gas png [Kap HU Tag] 1: pagka- 
tanggal o pagkapigtal ng mga dahon 
sa puno 2 : pagkalipol ng niaraming 
tao : defouation, depolyasyon. 

Id-gas pnr: tagos; lampas; lusot. 








481 


lagas 


lagnat 


Ia*gds pnr [.Kap Hil Tag War ] 1 : ma- 
ramihan^ nap-kaniotal o 



karaniwan ng hibla, dahon, buhok, 
at katulad : lugas 2: matanda. 

la-ga-saw png : hagalhal 2 . 

Ia*ga*si png Bot : punongkahoy (Leu- 
cosyke capitellata) na tumataas nang 
2-4 m, biluhaba at manipLs ang dahon: 

ALIGASi, ISI-NGIPIN. 

Ia*gas*fds png 1: hagalhal 2 2: ingay 
ng dahong gumagalaw sa hihip ng 
hangin : lagunos, parokpok. 

la-gas-ld-san png [lagaslas + an] : 
bahagi ng ilog na may maingay at 
matuling agos. 

Id-gat png : darang 1 . 

la-gdt png [ Seb] : ligat. 

la-ga-tdk png 1: tulo ng ulan sa bu- 
bong 2: [Bik] yabag. 

la-ga-tap pnd mag-la-ga-tap, i-la- 
gd-tap, i-pa-la-gd-tap : kumalat sa 
pamamagitan ng hangin. 

la-gd-taw pnr [War] : lagalag. 

Id-gaw png [Ilk] : baghan. 

la-gdy png 1: katayuan; puvvesto; 
estado 2: kondisyon 3: pagsisilid; 
pagpupuwesto 4: ynnit; lote 5: suhol 1 
6: taya; pusta 7: [HU Seb] bavag 8: 
[War] putik. 

la-ga-ydk jbng: sakuna dahil sa pagka- 
kaladkad. 

la-gd-yan png [lagay + an] 1: pook 
na pinagsisidlan ng mga bagay 2: 
pagsusuhulan. 

la-gay-lay pnr 1: laylay 2: [Bik] ma- 
balani; magayuma; maengkanto. 

Idg-bay png Bot [Seb] : uri ng gabe. * 

Idg-bok png Zoo [War] : manok na 
walang balahibo. 

Lag-da png Lit : kodigo ng mga was- 
tong asal sa Sebwano. 

Iag*da png 1: kautusan; alintuntunin 
2: [Kap Tag] pagsulat ng sariling 
pangalan at apelyido : pirma. 

lag-dds pnd lag-da*sm, i-lag-dds, 
mag-lag-dds [Bik] : magsabi nang 
tapat at tuwid. 

lag-daw png 1: Zoo [Ilk] hipon 2: 
Bot palay na matagal mahinog, may 
sungot sa uhay, at puti ang butil. 

lag-dd png [ War] : nektar. 

lag-do-an png [Bik] : pakyaw. 

Idg-dos png Med [ War] : kabag. 

Id-ger png [Ing Ger] : mapusyaw at 
mabulang serbesa, karaniwang ini- 
imbak nang anim na linggo hanggang 
anim na brnvan. 


la-ge-te png Bot : masangang baging 
(Celastrus peniculata) na humahaba 
nang 4-10 m, luntian ang bulaklak, 
at dilaw ang bunga: be.ugo, lANGnrNGrr. 

lag-gay png [HU] : aral. 

lag-hdg ^^Mag-hdg, mag-lag-hdg, 
lu-mag-hag [Bik] : ilayo o ihiwalay 
sa isa’t isa. 

lag-hdw pnr : paos. 

lag-hit png [HU] : kalat. 

Ia*gi png [ Seb] : oo nga. 

ia*gi ppb [Kap Tag] : pangkalahatan; 
hindi sumasala : gihapon, k.\nunay, 

LANANG, NAYNAY, PALAGI, PARATI, TUWl. 

Ia-gi*bds pnr: lanta. 

Ia-gid*lid pig 1: Zoo isdang ( Caranx 
oblongus) walang kaliskis ang tiyan : 

AMPAHAN, ANAKBUNG, DALUPAN1, KAl.OPE, 
IBISPULA, LIZON, MALAPATI, VLAMAWDUS, 
MARAPINI, SALAY-SALAY, TALAP\ r ON, TAR4KO- 

tokan, TRAKTriLYO 2\ tunog ng buma- 
bagsak na graba. 

la-gf-hay png Bot : murang patani o 
bataw; luntiang butil na may balat pa. 

la*gMt png [Seb] : langitngit. 

la-gik-way png Bot : uri ng damong 
sakate na pagkain ng mga kabayo at 
baka. 

la*gMang png : tuyong palapa ng 
palma o saging na nakalaylay ngunit 
hindi pa pigtal. 

Ia*gim png 1: kahila-hilakbot na pang- 
yayari na may halong ligalig, bagabag, 
at takot 2: panglaw; lumbay. 

la-gim-lim png : matinding pagka- 
. takot sa matataas na pook; pagkalula : 

^ACROPHOBIA. 

la-gf-naw png Bot, [Hil Seb War] : 
dawag 3 . 

la-ging-lun-ti png [lagi+na-lunti] : 
punongkahoy na hindi nagpapalit 
ang kulay ng dahon dumaan man 
ang taglagas at taglamig : evergreen, 

S1EMPREYTVA. 

la-gi-nit png 1: hagkis 2: tunog ng 
nabali o nabiyak na kahoy. 

la-gindm pnr 1: siksikan sa gitna 2: 
may makipot sa baywang. 

La Gioconda (la dyo-kon-da) png 
[Ita] : Mona Lisa. 

la-gis png [Ilk] : isa sa mga tinilad na 
kawayang ikinakabit nang pahalang 
sa bakod upang hindi mabuwal ang 
patayong mga tulos. 

la-gis^n^mag-la-gfs, la-gi-sfn, Na- 

gfs : maghasa. 

la-gi-sang ba-to png [lagis+na bato] : 
hasaan. 


la-gis-lfs png: tunog ng bagay o tangkay 
na bumagsak mula sa itaas ng punong¬ 
kahoy at tumama sa mga sanga. 

la-git png 1 : hasa 2: dumi na dumikit 
sa gilid ng plorera 3: [ST] alikabok 
at iba pang dumi na nasa ibabaw ng 
tubig : BARUT. 

la-gi-ta pnd mag-ia-gi-td, i-la-gi-td, 
lu-ma-gi-td: lumigwak tulad ng tubig. 

la-gi-ti png : pangkalahatang tawag 
sa anumang babasagin. 

la-gi-tfk png [Kap Hil Tag] : tunog 
mula sa isang bagay na pinipihit, 
nababali, o napuputol - pnd pa-la* 
gi-ti-kin, lu-ma-gi-tik: bag™, hagtik, 

TALAKIT1K. 

la-git-lit png : tunog na higit na mataas 
sa lagitik: pagispis 2 . 

la-gi-way png: nakakaing dahon ng 
halaman o punongkahoy. 

la-giw-ld-giw png Bot : diliwariw 1 . 

la-giw-riw png Bot, [Hil Seb] : dili¬ 
wariw 1 . 

lag-kit png [Kap Tag] 1: katangian 
ng isang bagay na dumikit agad sa 
ibang bagay 2: Idy pagkamapang- 
halina ng isang sulyap, tingin, o titig 
3: kalinawan ng bigkas sa isang salita 
o pangungusap na nakaaakit sa naki- 
kinig. 

lag-ki-tari png Bot [lagkit+an] : mais 
na puti ang butil at malagkit kapag 
naluto. 

lag-ldg pnr [Bik Kap Pan Seb Tag] 

1: bumagsak o mahulog 2: mabigo 
sa isang pagsusulit: lagpak -pnd ma* 

lag-ldg, i-lag-ldg, lag-la-gan. 

Idg-mag png Bot : punongkahoy na 
kahawig ng santol. 

lag-mak pnr [Kap Tag] : nakadapa 
at walang lakas bumangon nang mag- 

isa Cf HAGMAK, HANDUSAY, LUGMOK, 
LUPAYPAY. 

lag-mi png : pagkalaglag ng mga na- 
tuyong tangkay ng halaman o punong¬ 
kahoy. 

Iag*na png Bot : palumpong ( Poikilo- 
spermum suaveolens) na masanga, 
mabango ang bulaklak, at nakaga- 
gamot ang katas o dagta : hanupol, 

TUBAYAN. 

Idg-nas png [Hil] : pinakamababang 
pagkati ng tubig 6/ lantung. 

lag-ndt png [Kap Tag] : sakit na may 
mataas na temparatura, bilis ng pulso, 
at iba pa na karaniwang sanhi ng 
iinpeksiyon Cf si'nat : hinglaw, kalen- 
tura - pnd, lag-na-tin, mag-ka- 
lag-ndt. 






482 


lagusaw 



li a go png 1 : bulto 2: buong kahabaan 
3: [Esp] lawa. 

Ia*g6 png 1 : Bot ilahas na yerba ( Car- 
thamus tinctorius) : kasubha 2: Zoo 
[Hit] bulate. 


la-go png 1: paglaki nang masagana 
at mabilis : iabay, lambA, lambo, rim- 

POONG, YABONG, YAMUNGMONG - pm 

mada-gd-j'mdlpa-la-guMn, lu-ma- 
g6 s mag-pa-Ia-go 2: Bot palumpong 
na tuwid, masanga, makinis, at tu- 
mataas nang 90 sm. 

la-gib png [Hil\ : ligata. 

li-god png [ Bik War] : latak o tining 
ng tuba. 

li-god pnr : labis na nipis. 

Ia-g6k png [Pan Tag] 1: pagdaraan 
ng tubig at iba pang likido sa lala- 

munan: bikler, gekgek, lab-ok, tungga 1 
2: tunog nito var lagok, taguk : bikler, 

GEKGEK, LAB-OK, LAGUKLOK - plld lu a 

ma-gik, la-gu-km, i-pa-la a gik. 

la-gi-la-gi pnd i-la-gb-la-gi, Iu a ma a 
gi-la-gi, mag-la-gi-la-gi: gumas- 

tos nang walang saysay o magbigay 
nang labis at hindi tama. 


la-gi-lay png Zoo [Mm] : pukyot 
(Apis mellifera) na nag-iipon ng pulut 

li-gom png 1 : paglikom ng mga bagay 
na nakakalat Cf laguplop 2: pag- 
kuha sa ari-ariang ipinamana ng isang 
yumao 3: pagsasama-sama ng mga 
kaisipan o diwa ng isang sanaysay, 
talumpati, at iba pa sa paraang malinaw 
at maikli 4: pagsarili; monopolyo 
5: pagsakop; pagsaklaw 6: donasyon; 
kaloob-/wdmag-li-gom t la-gu-min. 

li-gong png Mus : baho. 

Ia*g6ng png Zoo [Hit Seb Kap] : ba- 
ngaw. 


gun) 


lawa. 


Ia a g6s png [Seb War ] : gilagid. 

la-gis pnr : tagos -/mdmag-la-gis, 
lu-ma-gis, i-la-gis. 

Ia*g6t pnr : putol. 

Ia*g6y pnr [Seb] 1 : lagalag 2: mara- 
ming halong tubig; malabnaw. 


lag* pi k png [Bik Kap HU Tag War] 
1: laglag 2: sa paaralan, hindi na* 
kapasa sa pagsusulit o kurso. 

lag-pi-kan png [ lagpak + an] : ba- 
hagi o pook na pinagbabagsakan ng 
anuman. 


lag-pis/wrflu-mag a pis, lag-pa-sin: 

varyant ng lampas. 
lag-piw pnd lag a pa-win, lu-mag- 

piw 1 : lagpasan o igpawan ang sa- 
gabal 2 : higitan o unahan. 


Iag*pt pnr 1: natanggal; napigtal 2: 
natigil; nagambala; naantala. 

lag-pit png : pabalagbag na ayos ng 
kubo. 

lag-pl-tiw png [Bik] : pallatibong. 

Iag a pi a taw pnr [Bik] : sakbibi. 

lag*pis pnr [Kap Tag] : hulagpos. 

lagrimas de san diego (lag*ri*mas 
de sail di*ye*go) png Bot : halamang 
damo na hugis bituin ang bulaklak: 
estrelya. 

lig-sak png Lit [HU] : regular na 
indayog ng mga salita sa taludtod. 

lag-si k png 1: bun ton ng sukal o 
basura 2: pagtatanggal ng anumang 
iniluluto sa lutuan nang hindi pa 
ganap ang pagkaluto. 

lag-sing pnr : nagkadurog-durog; 
nagkapira-piraso. 

lig-sik pnr [Seb] : masigla. 

lig-sing png Zoo [Seb] : ibon (Alauda 
gulgula wolfei) na may nakatagong 
pumpon na buntot, may kakaibang 
gawi ng pag-ilanglang, at karaniwang 
kumakain ng butil : ananagsing. 

lag-ti png 1: varyant ng ligti 2: 

salitang ugat ng bulagta. 

lag-ta pnd lu a mag a ti, ma-Jag-ti : 

lumigwak. 

lag-ting png Bot 1: baging (Anamirta 
cocculus) na masanga, dilaw, mabango 
ang bulaklak, lason sa isda ang katas, 
at ginagawang lubid : banyasin, bayati, 
suma 2: [ Bik] gabeng-uwak. 

lig-tas pnd. mag-lig a tas, lu-mig-tas, 
lag-ti-sin [HU] : dumaan sa makapal 
na damuhan. 

lag-tis pnr : napigtas - pnd ma-lag* 
tis, lag-ta-sin. 

lag*ting png 1: [HU] baimbi 2: Mus 
[Bik] soprano. 

Iag-t6 png [Ilk] : lundag - pnd III* 
mag a t6, lag-tu-hin, lag-tu-hm. 

lag-tu-ban png Mus [Kal] : paldong. 

la-gu png [Kap] : ganda 1 kung sa 
babae - pnr ma-la a gu. 

la-gub-ldb png: biglaang pagdumog 
o pagpalibot ng mga tao sa anuman 
o sinumang nakatawag ng pansin : 

KALIPUMPON. 

Ia*gu*kiy png Zoo [War] : kalfgay. 
Ia-guk-l6k png : lagok 2 . 

Ia*gu a l6 png Bot 1: magaspang na 
pako ( Acrostichum aureum) na ka¬ 
raniwang tumataas nang 2 m at lu- 
malago sa gilid ng sapa, bakawan, o 
anumang tubigan 2: lapule. 


li-gum png [i&g] : loob. 

Ia*gu a ma png : pakikilahok sa mga 
nagsasayang tao kahit hindi inan- 
yayahan : gatecrasher. 

Ia # gum*bi png 1: balon 2: balangkas 
na may nakakabit na timba at gina- 
gamit sa pagsalok ng tubig. 

la-gum-ba png : pagsasamantala sa 
anumang bagay na mahalaga, may 
pahintulot man o wala ang may-ari 

~/mdla a gum a ba a fn, mag-la-gum-bi. 

a 

Ia a gu a m6k/?^g: ingay na likha ng mga 
hayop habang sinisira ang bukid na 
nalinang na o may mga pananim. 

la-gum-pft png : impit na tunog ng 
hanging kumakawala. 

La*gu*na png : lalawigan sa Timog 
Katagalugan ng Filipinas, Rehiyon 
IV. 

Ia a gu*na png [Esp] : lawa. 

Ia*gun a di png: pagkalat ng mga damit 
o anumang mahalagang bagay na 
nakasalansan o nakaipon nang maayos 

-pnd mag a la a gun a di, la a gun-da*hm, 
i a la*gun a di. 

la-gun-dik png 1: sigawan; hiyawan 
ng madia 2: tahulan. 

la-gun-di png Bot : punongkahoy 
(Vitex negondo ) na tumataas nang 
2-5 m, asul ang bulaklak, at bilog na 
itim ang bungang nakakain : dangla. 

la-gun-dmg-di-gat png Bot. [lagundi+ 

ng dagat] : palumpong ( Vitex trifolia) 
na tatlong pilas ang dahon, maliit at 
bilog ang bunga, hitik kung mamu- 
laklak, at tumataas nang 4 m. 

Ia*gung a la a g6ng png Ana [Hil] : kabil. 
Ia*gung-I6ng png: hagalhal 2 . 

Ia-gun*l6n png 1: pulutong at ingay 
ng mga tao na nagtatakbuhan palayo 
sa kinatatakutan 2: tunog ng ruma- 
ragasang tubig var lagunlong 3: pag- 
sasaayos at pagsasaisang tabi ng mga 
bagay. 

Ia*gun-I6ng png Zoo : dilis. 
Ia a gu a n6s png : lagaslas. 

Ia-gu*n6t png : lagutok. 

Ia*gup*l6p png : pagsasama o pag- 
kuha sa lahat ng abot o saklaw Cf 

LAGOM : SAMSAM. 

Ia*gu-ring png Zoo [Seb] : salaginto. 

la-gu-san png [ lagos+an] : daanan 
sa pagpasok o paglabas sa isang pook: 
agihAn. 

la-gu-san pnr [lagos+an] : abot hang- 
gang sa kabilang dako o bahagi. 

la-gu-siw png [Kap Tag] t: tunog sa 
tubig na likha ng pagpasag ng mga 



laguslos 


483 


lakad 


isda o ng pagtatampisaw 2 : labusaw 

-pnd mag-la-gu-saw, la-gu-sa-wm. 

la-gus-los png : lagaslas. 

Ia*gu*t6k png : maikli ngunit buong 
tunog ng butong binabaltak o inuunat: 

LAGUNOT, LUTOK. 

la-gu-yaw pnd mag-la-gu-yd-wan, 
lu-ma-gu-yd-wan [HiI] : mangi- 
bang bayan o bansa. 

la-gu-yo, Ia a gu a y6 png : matalik na 

pagmamahal o pag-ibig C/'kalaguyo : 

KAHUL-OS, SANDUROT, SUOD, TALAMITAM, 
RAYAMA. 

Idg*wa png : pagiging patid ng pisi 
gaya ng sa saranggola C/alagwa. 

lag*Wei png : pagsubo at pag-apaw ng 
tubig sa lutuan habang nagpapakulo. 

Iag*wa png [Kap] : dali. 

Idg-was png : varyant ng nagwas. 

lag-wdt png : pagtahi ng katad Cf 

hilbana - pnd mag-lag-wdt, lag* 
wa-tin, i-pa-lag-wdt, mag-pa-lag* 
wat 

Idg-way pnd mag-ldg-way, lu-mdg- 

way pnd [ Hil] : paghakbang nang 
mabagal. 

lag-wdr-ta png [Esp lagnerta ] : hala- 
manan. 

lag-ydb png : malaki at tumataas na 
apoy Cf LiYAB : iagablab. 

lag-yak png: tunog ng mga bagay na 
isinasalin sa sisidlan o bumabagsak 
sa kulob na pook, gaya ng mga butil 
na isinasalin sa palayok, o batong 
inihulog sa balon - pnd mag-lag* 
ydk, i-lag-ydk. 

Idg-yat pnd mag-ldg-yat, lag-yd-tin 

[Pan] : hikayat. 

lag-yd t png [Pan] : lamuyot. 

Idg-yo png [Seb] : takas. 

lag-yd png 1: kaluluwa 12 2: batayang 
pagtukoy sa elemento, gaano man 
kaabstrakto 

lag*yu png [Kap] : pangalan. 

Id-ha png [Esp laja] : sapad, kara- 
niwang parihabang tipak ng bato na 
ginagamit na pampatag ng rabaw : 

IWAK. 

Id-hab png 1 : ukit, yupi, o markang 
naiwan sa kahoy, malambot na metal, 
o anumang katulad nito 2 : latay. 

Id-had png 1: pagbubukas ng palad 
o pag-aabot ng kamay 2 : pagbubuklat 
o paglaiatag 3: pagpapaliwanag o 
pagsasalaysay - pnd mag-ld-had, 
i-la-had, i-pa-la-ndd. 

Id-hak png : paanyaya; pagyaya o 
pagkayag. 


Ia*hak png [Tbo] : piraso ng kawayan. 

la-hang png 1: patayong lamat sa 
rabaw ng kahoy 2: mahabang bitak 
sa bato o anumang babasagin 3: 
patayong hiwa sa balat. 

la-hang png [Hil] 1: malaking plato 
na gawa sa luad 2: maluwag na lala 
o maluwang na pagkakahabi. 

la-hdr png [Jav] : agos ng putik na 
binubuo ng mga bagay na iniluwa ng 
bulkan. 

Ia*hdt pnr: bawat isa; sinuman : banos, 
pawA, whole 2 . 

la-hdt pnh : kabuuan ng bagay-bagay, 
tao, at iba pa : Anas, banos. 

Id - h aw png: sigaw. 

Id-hay png [Hil] : tahol. * 

la-hi png [Kap Tau War] 1: pangkat 
ng mga tao na may iisang pinagmulan 
o pamana : race 4 , raza 2: populasyong 
may iisang kasaysayan, wika, at kultura; 
sambayanan : race 4 , raza 3: isa sa 
tradisyonal na pag-uuri ng sangka- 
tauhan gaya sa Caucasian, Mongolian, 
at Negro batay sa pinaniniwalaang 
namnmukod at unibersal na kata- 
ngiang pisikal : rage 4 , raza 4: [Kap 
Hil Tag] kasta - pnd mag-pa-la-hi, 
Ja-hi-an 

id-hid png [Bik Tag] : bahid. 

la-hfg-nit pnr [War] : babae. 

Id-hin png [Hil] : gango. 

Ia-hi*pan png Zoo [Mag Tau] : alu- 
pihan. 

la-hst-hft png : tunog ng pagkapunit 
ng tela. 

Ia-h6 png 1: pagkawala o pagkaparam 
ng anumang bagay : bakunawa 2 2: 
[Tau Tag] eklipse. 

Ia*h6d png Bot : malauhog na likido 
sa loob ng niyog o sa paligid ng 
\ buto ng pmtas : iamod, uhog. 

Id-hog png 1: butas o pagbutas na 
lagos sa kabilang panig 2: pagtang- 
gal sa buko ng kawayan. 

Ia-h6g png [Hil] : biro. 

Ia-h6k png 1: anumang inihalo o 
idinagdag sa isang bagay : sahog 2: 
pagsali o ang isinali sa timpalak : 
ENTRI. 

Ia-h6ng pnr [Hil] : malaking daanan. 

Id-hoy pig: pagtulo, lalo na ng dugo. 

Ia-h6y png [War] : pribadong ari- 
arian na naging para sa lahat. 

la-hun-ta png [ Seb] ; suray. 

la-hu-taw png [War] : pook na madalas 
puntahan o pasyalan. 


la-ib png: paglambot ng dahon, gaya 
ng saging, sanhi ng pagkadarang sa 
init o apoy : halob, lerab, yubyub - 

pnd mag-ld-ib, i-Id-ib, la-i-b»n. 

Id-ib pnr: patungo sa pagliit; papaliit. 

Id-id png : malapad na ugat ng ma¬ 
laking punongkahoy na ginagawang 
batya o timon ng bangka vox laib. 

la-i-gfn png Zoo : uri ng bulateng 
nakapagdudulot ng sakit. 

Id-in png 1: [Kap Tag] dahon ng 
halamang-ugat; dahon ng gabe 2: 
malaking dahon ng saging 3: [Mnv] 
linya; guhit 4: Bot [Mag] abaka. 

la-in png [ Iva ] 1: panginginig 2: pag- 
papabaya. 

Id-in pnr. ; pnb [Hil] : lubha. 

Id-in pnr [ Seb] : bukod. 

la-in pnh [Bik Mag Seb] : iba. 

Id*ing png 1: Zoo isda (family Tri- 
chiuridae ) na mala-espada ang hugis 
2: [Kap Tag] tuyo o naninilaw na 
dahon ng saging 3: putaheng isda o 
hipon na binalot sa dahong gabe, 
ginataan, at pinasingawan. 

la-ing png [Ilk] 1: buti 2: talino. 

la-ing pnr : lanta; kupas. 

Id-in-ld-in pnr [STHil] : iba-iba. 

Id-is png : baho o antot, karaniwan 
ng matagal nang naimbak na tubig. 

laissez faire (le-sey feyr) pngEkn 
[Ere] : doktrinang naniniwala sa 
malayang kalakalan, walang pakiki- 
alam ng pamahalaan, at mga puwersa 
sa pamilihan ang nagtatakda ng ha- 
laga ng kalakal. 

Id-it png 1: mura; alipusta 2: pagla- 
pastangan. 

Id-iw png : lumbay. 

la-i-ya png 1: Bot palumpong ( Ham- 
sonia perforata) na tumataas nang 
2-4 m, matinik ang sanga, mabalahibo 
ang dahon, at gamot sa pagtatae ang 
balat ng ugat : asimaw, muntani, 
sapsapang 2: pinakuluang karne na 
nilahukan ng luya. 

la-ji png Lit Mus [ Iva] : popular na 
awiting-bayan. 

Id-ka png [Esp laca] : barn is. 

la-kd png 1: [SI] bahayan para sa 
mga sundalo at kanilang pamilya 2: 
[Mrw Tag] talukap ng labong. 

Ia-ka*b6 png [Bik] : tunog na nabubuo 
sa pagpalo ng kamay sa tapat ng bibig 
o sa pagbubukas ng bote. 

Id*kad png 1: paraan ng paghakbang 
o pag) apak : ayam, lakaw, pagnA 2: 
misyon o pakay 3: daloy ng panahon; 






. I 





lakad 


484 


iaksa 


umiiral na kaisipan 4: pagsulong; 
kaunlaran 5: paraan; pamamaraan 
6; bagay na ipinagbibili 7: andar ng 
kasangkapang de-motor o mekanikal. 

Ia*kdd pnr 1 ; walang sapin sa paa : 
yapak 2: maglakbay nang hindi naka- 
sakay sa anumang sasakyan - pnd 

magda*kdd, !u*md*kad, la a kd a rin f 
ida*kad, la*kd a ran. 


la-kd-ya png : uri ng lambat na yari 
sa sinamay o tela at karaniwang ipi- 
nanghuhuli ng maliliit na isda. 

Id*kaydd*kay png [ Wa? ] 1 : lintog 2: 
lintos. 

Idk*ba png : pag-aalis sa pagkakalagay, 
pagkakadikit, o pagkakatapal - pnd 

magddk a ba, idak-ba, lak a bd a hin, 
i-paddk-ba 


L£-kad! pdd : Urnalis ka na! Hayo na! |£|<-bang png [ Bik ] : lapad; luwang. 


ld*kad-pd*tO png [lakad+pato] : mu* 
nnmting hakbang na may paggiwang 
ng balakang. 

Id a kal png 1: bigkis ng mga patpat na 
pamilang 2: [Kap] dikin. 

Ia a kdl png [Mrw] : dikin. 

La a kdm a bd*kod pngMit [57] : bathala 
na tagapangalaga ng mga bungang- 
kahoy. 

Ja*kam*biTii png\ : [57] katutubong 
bathalang babae : diwata, diyosa 2: 
[57] maybahay ng isang lakan 3: 
musa; reyna ng kagandahan. 

la kan png : pamagat ng pagkama- 
ginoo. ; 

la*kap png [Pan] : yakap; akbay. 

«• 

I a • ka • rd n png [ lakad+an ] 1: daanan 
2: pangkat ng mga tao na magla- 
lakbay 3: paghimok sa isang tao 
upang makamit ang bagay na mahirap 
makuha. 

Sa-kds png [Kap Tag] 1 : kakayahan 
ng katawan; tibay, tigas, o itatagal ng 
katawan upang makagawa ng anuman: 

BASKOG, BITALIDAD, KABAGEL, KUSOG, 

pigsa, puwersa 2: bisa 3: bagsik; 
sidhi 4: tindi ng ingay o tunog 5: 
mataas na lagnat 6: sa sakit, ang tindi 
ng atake 7: kapangahasan; kawalang- 
takot 8: kapangyarihan 9: implu- 
wensiya - pnd la a ka a sdn, lli*ma* 
kas, pada-ka-sm. 

ia*kd-sa png [Ilk] : kaban. 

la*kds-td*o png [lakas tao] 1: puwersa 
o lakas na nagmumula sa paggawa 
2: bilang o dami ng tao na handa sa 
gawain, serbisyo, at iba pa : manpower. 

Ii*kat pnd mag a li-kat v lu-ma-kat, 
idd a kat [Bik] : paikot-ikutin ang 
bingwit sa kalawit matapos mahuli 
ang isda. 

la*ka*t^n png. Bot [Bik Kap HU Ilk 
Pan Tag] : uri ng saging. 

Ia*k£w png 1: [Mrw Tag] bakas ng 
yapak o paa 2: [Seb] lakad — pnd 

!u*ma a k^w, magda-k^w. 

la^kay png [Ilk] 1: matandang lalaki 
2: tawag ng paggalang sa mga res- 
petadong tao 3: asawang lalaki. 


Iak a b£w png : laktaw. 

Iak a b£y png [Bik HU Tag] : pagtungo 
sa malayong pook : biyahe, panagban- 

YAGA, PANAKAYON, PASAHE, TRIP, TRAVEL 

- pnd magdak-bdy, lak-ba-yln. 

Idk*bit pnr [Seb] : maikling salita. 

Iak*da png [57] : patikim. 

lak’ddng png : hakbang na mahaba : 
bAkang, kupbang - pnd lirmak a d£ng, 
lak-da-ngdn. 

lak-dd-ngang bi a bit png Bot : baging 
(Oxymitra bakeri) na may bulaklak 
na mabalahibo, at ginagamit na gamot 
ang ugat. 

lak-ddw png lu*mak a d£w, lak a da* 

wdn 1: lampasan ang isang bagay, 
pook, o yugto 2: yangkaw. 

lak-dip png : tining ng tuba o suka. 

lake (leyk) png [Ing] : lawa. 

Id*ker png [Ing lacquer] : lacquer. 

Idk*gak png [War] : labis na pagla- 
laway. 

Iak*hd png [War] : pinawa. 

Iak*hd png : batayang substance na 
ginagamit sa paggawa ng pangkulay 
o tina. 

Id a ki png 1: [Pan] lolo 2: Zoo [Ifu] 
lalaki ng baboy. 

Ia*ki png 1: kabuuan ng taas, haba, 
lapad, o kapal : baleg, dako, dagul, 

DAKKEL, DAKULA, DAWAK, MALA 2 \ ka~ 

higtan sa sukat ng isa sa isa 3: kala- 
gayan ng tubig sa ilog, o dagat kapag 
mataas 4: [War] bulto 5: kadakilaan; 
kataasan 6: ama ng lolo at lola 7: 
Zoo [Ilk] crustacean (order Deca- 
poda) na malaki - pnd lu a ma*kf, 
mag*pada*ki. 

Id-ki-ld a ki png\ : kinatawan 2: taguyod 
o tangkilik ng isang simulain 3: do- 
minasyon; pangingibabaw. 

Id*kip png [Bik Mrw Seb Tag War] 1: 
pagsasama, pagkakabit, o pagpapa- 
loob ng isang bagay sa isa pang bagay 
2: anumang bagay na ipinaloob, isi- 
nama, o ikinabit - pnd mag a ld a kip, 
ida*kip, la a kf*pan. 


■sfs 


ld*kit png [War] 1 : puting corpuscle 
2: paglaganap sanhi ng pagkakadikit- 
dikit 3: pagkakasama dahil sa naganap 
na pangyayari. 

Id* kit da-kit pnb 1: sudlong-sudlong; 
sanib-sanib 2 : sapin-sapin; patong- 
patong 3: magkakasama; kabit-kabit. 

Iak*ldk png [Bik Kap HU Tag] : pagkain 
o pag-inom nang maramihan - 

lu*makddk, lak a la*km. 

Idkdak pnd iddkdak, magdak*lak 

[Seb] Is ilawit pababa sa tubig 2: 
himurin o dilaan. 

lak-lfp png : gasgas o galos sa balat. 

Iak*mdy png: isang bigkis na dayami 
o sakate. 

lak-mit png Bot : palumpong (Mer- 
remia vitifolia) na masanga, mahaba 
at maliit ang tangkay, at mabalahibo 
ang dahon. 

jak*m6s png : pagbabakbak ng balat 
dahil sa paso, gasgas, o lapnos. 

Iak*ndb png Bot : punongkahoy na 
mahigit 80 sm ang laki ng katawan 
at hanggang 20 m ang tails: hinabuad. 

lak-nip png: krema; kulapo. 

Idk*nit png [Hil Seb Tag] : bakbak. 

Ia a k6 png [Kap] 1: pag-aalis o pagta- 

tanggal-^w<imag a la a k6, la*ku a hin ( 

la*ku*hdn 2: lilignan Cf aiar-\iak.an. 

Ia*k^ png 1: pagtitinda sa pamama- 
gitan ng pagbabahay-bahay o pag- 
lalakad 2 : panindang ipinagbibili sa 
ganitong paraan - pnd magda a kd, 

ida*kd, la a ku*dn. 

la-kok png [Pan] : kasinungalingan. 

Id-kom png: paghamig ng mga bagay 
sa pamamagitan ng bisig na ikinalawit. 

Ia*k6n png [Bik] : pag-iwas na magalaw 
ang punongkahoy upang mamunga 

-pndH a a kon, mag a la a k6n, lu a ma a 
kon. 

Ia*k6*ni*k6 pnr [Esp laconico] : ma~ 
tipid o maikling magsalita. 

Ia a k6p pnd i a la a k6p, magda-kop, 
Iu*ma*k6p [Bik] : palaganapin, ikalat, 
o ipamahagi. 

ld*kos pnr : hakot; dala; pangko — 

/mdrnagdd'kos, i a ld a kos ( la a ku a sin. 

Idk*re png [Esp lacre] : allid na ipi- 
napahid at ipinantatakip sa maliit na 
butas o siwang. 

Iak a ri*mdl pnr [Esp lacrimal ] : hing- 
gil sa luha. 

lak*sd png Bot : halamang-ugat na 
kauri ng matamis na patatas. 

lak-sa png 1: [Kap Mrw Tag] sampung 
libo 2 : putaheng gulay, karaniwang 









iaksa-laksa 


485 



i 


laltog 


may kalabasa at may gata. 
lak’sa-lak'sa png: varyant ng laksa 2 . 

Iak*sa*md*na png [SJ] : pinund ng 
hukbong dagat: admiral, almirante. 

Iak a sdn a te pnr [Esp laxante ] : laksa- 
tfba. 

Iak'sa*tf‘ba pnr [Esp laxativo ] : laxa¬ 
tive. 

ldk a soy png Zoo [Seb] : ardilya. 

lak-ta png : paghahanda ng bukid 
bago taniman; paglilinang - pnd 

mag-lak a td, lak-ta-hm. 

lak'ta png 1: laktaw 2: lyebo. 

Iak*tdn png : bakas na naiwan sa ma- 
nipis na damo. 

Iak a tdn a si a yd png [Esp lactancia] : 
panahon ng pagkakaroon ng gatas; 
pagpapasuso. 

lak-ta-to png Kem [Esp lactato ] : ester 
o salt ng lactic acid. 

lak-tdw png 1: [Ilk Tag] paglampas 
sa isang bagay, tao, o hayop : lakta 
2: Zoo uri ng ulang. 

Iak*ti*na png Kem. [Esp lactina ] : 
hinggil sa o may kaugnayan sa laktosa. 

lak-tod pnd Iu a mak a t6d, mag-lak-tdd 

[HU Seb War] : tumahak; tahakin. 

Iak-t6 •sa png Kem [Esp lactosa ] : 
disaccharide sugar na nabubuo sa 
gatas, binubuo ng glucose molecule 
na nakakabit sa galactose molecule : 

LACTOSE. 

la-kd-lap png [Ilk] : palay na bulok. 

Ia*kup png [Mrw] : paraan ng pag- 
okir. 

Ia*kup a la*k6p png [War] : talukap: 

lak-wdn pnd lak-wa-ndn, Mak-wdn 

[ Kap] : iwanan; pabayaan. 

Iak*wdt pnd Mak a wdt, lu-mak-wdt, 
mag a lak a wdt [ Bik] : lumayo; humi- 

walay. 

Iak*wat a sa pnd lu-mak a wdt a sa, mag a 

lak-wdt a sa [Esp la cuacha] : mag- 
aksaya ng panahon sa halip na tu- 
mupad ng gawain : baiaw-bagaw. 

lak-wa-tsd-ro png [Esp lacuachero] : 
lalaki na naglalakwatsa, lak-wa-tsd-ra 
kung babae : buiarbol. 

Iak*ydn png Zoo 1: tawag sa lalaking 
kalabaw 2: tawag sa lalaking hayop 
Cf kalakian . 

Id*la png [Bik Kap HU Seb Tag ] : 
paghabi ng sawali, banig, basket, at 
iba pang kauri : habi, sala - pnd 

mag*ld-la f lu a md*la, i a ld a la, i-pa a ld a la. 

Ia a ld png : libag. 

Ia*ld pnr : maasim. 


la-la pnr 1 : malubhang pang)^ayari, 
sakit, o alitan 2: pamimihasa sa isang 
gawaing napasimulan na - pnd lu* 

ma a l§, pa a la*la a m. 

Id a lab png : telang puti na pambalot 
ng patay. 

Ia a la a bfn a ta a u a nfn png [la+labi.ng+ 
taon+in] : dalagita o binatilyo : tin- 

EDYER. 


la-ldd pnr : naanod o natangay ng baha 

-pn^madaHdd, ma*pa a la a ldd. 

la-ldg pnr : napiiuso; nadurog : lelag. 

Ia a ld a gan png [Mrw] : landas 1 . 

Ia la*ga*sen png Ana [Mrw] : bungo. 

la-la-gu-kan png Ana [la+lagok+ari] : 
pag-usli ng kartilago ng thyroid na 
nabubuo sa may lalamunan at kara- 
niwang nakikita sa mga lalaki: Adam’s 

APPLE, AMMUTJL, BUTOL, KOROKOM, KULU- 
KULONG, TATAGUKAN, UBUL-UBOL. 

la*lag*ydn png [In + lagyari] : anumang 
bagay na pinagsisidlan. 

la-lak png : pag-aalis ng balat. 

la-la-kat pnr [HU] : lagalag. 

Ia a ld a ki pnr [Bik Kap HU Iba Ilk Pan 
Seb Tag War] 1: tumutukoy sa sex 
na nakabubuntis o nakakapagdulot 
ng bunga sa pamamagitan ng pertili- 
sasyon o inseminasyon 2: sa halaman, 
nagtataglay lamang ng bulaklak na 
hindi nagdudulot ng bunga o binhi 
3: idinisenyo upang lumapat sa ba- 
haging babae 4: nauugnay sa pormal 
o aktibong prinsipyo ng kosmos Cf 
babae : logi 5: Kol kaapid ng babae. 

la-lak-sot png : taguri sa isang lalaki 
Cf BABAYSOT. 

la-la-mii-nan png Ana [ la+lamon+an ] : 
bahagi ng leeg mula sa dakong loob 
ng bibig sa ibaba ng baba hanggang 
sa itaas ng dibdib na kapantay ng 
balagat : butol, gunggungan, tata- 

GUKAN, THROAT. 


Ia a ldn png : pagkain ng kanin nang 
walang ulam. 

la-ldng png 1: [Bik Kap HU Seb Tag] 
likha 2: [Kap HU Tag] daya. 

ladd-ngan png: bukid o rantsong pi- 
nahusay. 

la-lang-hu-tan png : kasangkapang 
pangkusina. 

la-lang-yan png 1 : batya o palang- 
ganang yari sa luad 2: tapayan. 

Ia*la a n6*an png Zoo f Mrw] i bulate. 

la-ldrvsay png[Mnv] : pinakamalapad 
na tela, kasinghaba ng mamandiyang, 
dalawang metro ang lapad, at isina- 
sabit sa ibaba ng sambira. 


la-lds pnd mag-la-lds, lu a ma a lds, 
lada-sfn [HU] : hilahin. 

Ia*lds pnr 1 : bingkas 2: tastas. 

Ia*la*u a ga n png Ana: esopago. 

la*ldw^?A/mag a la*ldw, i*pag*la*ldw 

[HU] : magluksa. 


la-ia-wa png Zoo [Mrw] : uri ng ga 
gamba (order Araneae). 


ladaw-gdn png [Bik] : mukha; ka- 
anyuan. 

Ia a la a wbgan png [Kap Seb Tag War] 
1: pulo o bahagi ng malaking lupaing 
sumasaklaw sa ilang bayan : luyag, 
probinsiya, province, puod 2 : [571 
pook na walang panganib; puwerto. 

Ia*ia»wi*ga*nfn png [lalawigan+in] : 

mga gawi, kilos, at salitang ginagamit 
ng tagalalawigan. 

Idday pnr : dahilig. 

la-ld-yan png [Kap Seb Tag] 1 : Zoo 
uri ng ahas 2: balustre o gabay na 
hinahawakan sa hagdan. 

Id*li png Zoo [S7] : isdang alat (Ca- 
rassius auratus) na karaniwang dilaw 
o kahel ang kulay. 

Id a lfk png : bakal o kahoy na pina- 
kinis ang hubog : unggi ~ pnr ni a 

ld a Iik-j&n^la*l{ # kan, la-li-kin, i a pa* 

Id-Ilk. 


Ia-li*kdn png [lalik+an] : makinang 
panlalik. 

Id a llm png 1 : sukat o layo mulang 
itaas hanggang ibaba : rarom 2: ka- 
lagayang mahirap mabatid o main- 
tindihan dahil maraming kahulugan : 

katim — pnd ladf-man, pa a la a li a min 
-pnr ma a ld a lim. 

Id a lin png : hawa. 

Id-lip png : pagtanggal ng utak sa buto 
o pith ng punongkahoy. 

Id a lis png [5^] : pagtatalo. 

Ldl-lang ni Iwak png : isa sa mga 

pangkating etniko ng mga Iwak. 

I add pnb [Bik Tag] : higit; labis Cf 

PALALO. 


Ia-I6g png [5cZ>] : yagit. 

Id'long png 1: [War] punla 2: sa 
sinaunang lipunang Bisaya, pag-akat 
ng halaman 3: paglilipat ng bahay 
sa ibang pook - pnd mag-ld-long, 
Md-iong. 

Ia*l6ng png 1 : [HU] tao na malub¬ 
hang nasugatan 2: Zoo [Iba Pan] 
tandang 1 . ! 

Ia*l6s pnb : lahat-lahat; walang hindi 
kasama. 

lal-tdg png [Pan] : kalabog. 


• • i; ■ 


* |,f l"iri r| l r | , ! ,M " 
. J . I .... 


..Irjr 


lalud 


486 


lambayog 


la-lud png [Hil\ : latak ng tuba na 
naiwan sa lalagyan. 

la-lu-rdn png 1: buklod 2: laruang 
pinagugulong sa lupa 3: sa basketbol, 
ang metal na bilog at kinakabitan 
ng buslo. 

la-ma png [ Ing] : pari o monghe sa 
Budhismo ng Tibet. 

Ia*ma png: ari-ariang komunal. 

la-ma png [ Seb] : mantsa. 

Id-ma pnd mag-la-ma, lu-ma-ma 

[HU] : magbungkal ng madamong 
kapatagan sa unang pagkakat.aon. 

M • 

Id-mad png Ana [Bik Kap Tag] 1: 
estrukturang tulad ng kumot, ma¬ 
lambot, at nagsisilbing hanggahan, 
had, o panloob na rabaw sa orga- 
nismo 2: malambot at manipis na 
balat at iba pang katulad na estruk¬ 
turang manipis : balambang 2 , holbo, 

LABENGl ABENG, MEMBRANE. 

la-ma-da pnr [HU] : mahusay mag- 
salita. 

Ia*mad*ya png [ War] : biro na naka- 
sasakit. ; 

lam-ag /;r^/mag-ldm-ag, lu-mam-ag 

[HU] : humingi ng maraming pabor. 

Ia*mag la-ma-gm, i-la-mdg, lu- 
ma*mdg [Bik] : sundan; habulin; 
ituloy. 

la-mak png : bun ton ng mga bagay 
na nalaglag; ban ay ng mga tao o 
hayop na nabuwal o namatay. 

la-mak pnd la-ma-km, i-la-mak, lu¬ 
ma-m^k [Bik] 1: dumapa 2: patagin; 
pantayin. 

la-mdm png [Kap Tag] 1: labo 2: 
mata 3: malamig na tinig; tinig na 
walang buhay. 

la-man png 1: [Bik Kap Pan Tag] 
malambot na substance ng hayop o 
katawan ng tao, kasama ang masel 
at taba : flesh 2: karne 3: [Kap Tag] 
anumang bagay na nakapaloob sa 
isang bagay; nilalaman 4: labis na 
paghahangad sa kamunduhan. 

Ia*man-as*buk png [Kap] : bukang- 
bibig. 

la-mdn-dd-gat png [laman+dagat] : 
anumang bagay o nilalang na nagmula 
at nilikha sa clagat, gaya ng damong 
dagat, isda, sigay, at iba pa. 

Ia*mang png [Kap Tag] : kahigtan sa 
anumang bagay o paraan; nakahihigit: 
BENTAHA, LYAMADO, L’NGOS - pnd la* 

ma-ngan, lu-ma-mang. 

Lam-ang png Mit [Ilk] : bayani sa 
epikong Blag ni Lam-ang, na muling 
nabuhay matapos kainin ng berkakan. 


Id-mang pnr f pnb [Bik HU Iba Seb 
Tag War] 1 : nag-iisa; solo, hal “Ako 
lamang ang naglilinis.” 2: tangi, hal 
“Paninigarilyo lamang ang bisyo niya.” 
3: bugtong; kaisa-isa, hal “Siva lamang 
ang aming anak.” 4: katatapos mang- 
yari, hal “Nakita ko lamang siya ka- 
nina.” var laang, lang : labat, laeng. 

Ib-mang pnt [Bik HU Iba Seb Tag 
War] : ngunit; subalit, hal “Pumunta 
ako sa ospital, lamang ay nakaalis 
na sila.” var laang, lang : labat, 


LAENG. 


Ia*m£*ngan png [lamang+an] : ga- 
waing pagsasamantala o panlalamang 
sa kapuwa. 

Ia*mdng- 1 -sip png [laman+ng-isip] 
1: nasasaisip o iniisip ng isang tao 
2 : taglay na karunungan ng isang tao. 

la-m£n*lo*6b png [laman+loob] : mga 
organ na nasa loob ng katawan gaya 
ng bituka, puso, baga, at iba pa^: 

BISERA, RAKIPA. 

la-m^n-lu-p^i png [ laman+lupa] 1: 
lamang-ugat 2: Mit duwende at iba 
pang nilalang na nakatira sa ilalim 
ng lupa. 

Ia*m£ng-u*g£t png [laman+na-ugat] : 
bunga ng mga halamang-ugat na 
nakukuha sa ilalim ng lupa gaya ng 
kamote, gabe, ube, at iba pa : la- 

MANLUPA 1 , ROOT CROP. 

la-ma*no png [War Esp la mano] : 
kamay 3 . 

la-mdn-ti-y^n png [laman+tiyan] : 
anumang bagay na maaaring kainin 
at makabusog. 

Id-mas png 1: [ Kap Tag] paglamutak 
o pagdurog sa isang bagay sa pama- 
magitan ng kamay Cf lamusak, lapirot 
2: labanang mano-mano; labanang 
walang sandata - pnd mag-ld-mas, 
la-md-sin, lu-md-mas 3: Zoo mala- 

kapas. 

la-ma-sdn png [lamas+an] : supot na 
gawa sa telang ginagamit na salaan 
ng lutong gawgaw. 

Id-mat png [Kap Pan Tag] 1: anumang 
marka na pinagsisimulan ng pagka- 
biyak : aak, barana, bettak, crack, 

GARAT, GUTAK, IIMAT, Lud, LUTAK, RAMAT 2 : 

depekto; pinsala. 

Id-maw pnd la-md-win, i-ld-maw, 
lu-ma-maw [Bik] : makatulog nang 
lagpas sa takdang panahon. 

Ia*mdw png [Bik] : sapa na puno ng 
putik. 

* 

la-maw pnd mag-la-mdw, l-la-mdw 

: kumain ng buko na may asukal. 


Id*may png [Ilk Iba pan Tag] 1 : mag- 
damag na pagbabantay sa tao na 
nakaburol : vigil, wake 1 2 : paggawa 
o pagtatrabaho sa gabi Cf overtime 

- pnd mag*ld-may t la-md-yin. 

la-md-yan png Zoo : uri ng asuhos 
(family Kuhliidae). 

la-ma-ydn png 1 : pook na pinagla- 
lamayan 2: Zoo alinman sa mga 
isdang alat o isdang tabang (family 
Serranidae at Centrarchidae) na 
matinik ang palikpik. 

lamb png Zoo [Ing] : bata pang tupa. 


Idm-ba png [War] : hagupit 

lam-bd-hin, i-ldm-ba. 


pnd 


lam*bd png 1: biro; tukso 2: kawalang 
katapatan. 

lam-ba png : lago. 

lam-bd pnb [Bik] : bawat isa. 

lam-bdk png [Kap Tag] 1 : mababang 
kapatagang nasa pagitan ng dalawang 
mataas na pook o ng dalawang bun¬ 
dok : DALE, KELAS, LABAK, LIBIS 2 , LUDLOD, 

valle, valley, walog 2 : kanal ng yerong 
pang-atip. 

lam-bdl png 1: mitsa; pabilo 2: [Kap] 

hibla. 

lam-bdl pnr : doble. 

lam-ba-nd png 1: [ST] sagisag o ku- 
makatawan sa anumang sinasamba, 
gaya ng imahen 2: Mit maliit na 
nilikhang may pakpak. 

Idm-bang pnd mag-ldm-bang, lu- 
mdm-bang, lam-bd-ngan [HU] : 

humarang. 

lam-bdng png 1: kalapastanganan; 
kawalang-galang 2 : pagtaya o pag- 
babakasakali. 

lam-bdng pnr 1: hinggil o alinsunod 
sa pagtatagpo sa isang punto ng 
dalawang rabaw, linya, o kurba 2 : 
hinala sa pag-iral ng isang bagay o 
katotohanan; pasumala; bakasakali. 

Iam-ba-n6g png 1: dinalisay na alak 
mula sa katas ng sasa at niyog : 
gohang 2: hagupit ng latigo 3: palla- 
tibong. 

lam-bdt png 1: [Bik Kap HU Tag] 
kasangkapang yari sa nilalang sinulid, 
tansi, o lubid at ginagamit na panghuli 
ng isda, hayop, at ibon : dayakos 2 , 
hanig, iket, net, plikot 2: [Kap] tagal 1 . 

lam-bdy png : baybaydagat; pasigan; 
pampang. 

lam-bd-yan png Zoo : lalaking kam- 
bing. 

lam-bd-yog png Bot : tumpok ng mga 
bunga sa mataas na sanga C/'buwig, 

KUMPOL, LANGKAY. 




* . 




lli:i:n:iiiiiiiiii:iiiiiiiiii:i;.;;iiiu;. 


•f. 


i» i 


lambayong 


487 


lampakan 


lam-bd*yong png Bot [Ilk] : daripay. 

Idmb-da png [Gri] : ikalabing-isang 
titik. 

lanvbi png 1: nakalawit na balat sa 
pinakababa ng manok 2: pinakasu- 
ngot na pandama sa nguso ng ilang 
uri ng isda 3: Ana pangalawang baba 
ng tao na mataba 4: Ana balat na 
nakabalot sa supot na uten. 

lam-bfng png f Bik Kap Tag] 1: suyo 
o alo na ipinahahayag sa pamamagitan 
ng mahinhing kilos o salita : lAmbis 
2: malumanay at maindayog na hi- 
mig ng tugtugin o ng awit: lamyos, 

langyot, ligoy — pnr ma-lam-bing. 

lam-bi-ngan png [ lambing+an ] : ma- 
tamis na pagsusuyuan at pagdadaiti 
ng dalawang tao. 

Iam-bf*no png Mit : diwatang lalaki. 

Idm-bis png [Kap] : lambing; lamyos; 
karinyo. 

lam-bis png 1: paglabi 2: dagdag o 
pahabol na salitang may kahalong 
pang-uyam. 

lam-bit png: argumento. 

lam-bi-ta png 1: paraan ng pagta- 
trabaho na nagpapalipas lamang ng 
oras habang hinihintay ang uwian 
2: Zoo kambing na lalaki na nasa 
panahon ng pangangasawa. 

lam-bf-tin pnd mag-lam-bi-tin, lu- 
mam-bi-tin, lam-bi-ti-nan: kumapit 
nang mahigpit sa mataas na bagay 
habang nakabitin ang katawan gaya 
ng ginagawa ng unggoy : kunyapit. 

lam-bl-tong png Zoo [Tau] : alitap- 
tap. 

lam-bi-yan png Zoo [Seb] : mala- 
pando. 

Iam-bi*y6ng png : paglakad na kina- 
kaladkad ang paa - pnd mag-lam- 
bi-y6ng, i-lam-bi-ydng, lam-bi-yu- 
ngfn. 

Iam*b6 png : borlas; palawit. 

Iam*b6 png [Bik] : labong o bagong 
usbong na kawayan. 

lam-bo png : kulambo. 

lam-bd /md lu-mam-bd, lam-bu-an 

[Seb] : tumubo; yumabong; umunlad. 

Iam*b6d png : pagiging malambot at 
makinis, karaniwang tungkol sa da- 
hon, o laman ng hinog na prutas. 

Iam-b6g png : maingay na paghalo o 
pag-alog ng tubig sa sisidlan - pnd 

mag-lam-bbg, i-lam-b6g, lam-bu- 
gfn. 

Idm-bon png [Hit] : organikong pa- 
taba. 


lanvbdn png : paldang mahaba. 

lam-bong png [War] : anino. 

lam-bbng png 1: maitim na pantakip 
o pantabing sa uluhan ng isang tao 
o pook : cloak 2: saplot na itim, 
pantakip sa ulo at mukha, at kara¬ 
niwang ginagamit sa pagluluksa. 

lam-bot png 1: anumang madaling 
mabago, mapasok, at maihiwalay sa 
pamamagitan ng paghawak : lukay 
2: kawalan ng tigas : lukay 3: anu¬ 
mang pino at madaling hawakan 4: 
pagiging mahina : humok -pnd mag- 
pa*lam*b6t ( pa-lam-bu-tfn - pnr 
ma-lam-b6t. 

Iam*bu*y6g png [5^] : pallatibong. 

Ia-men*tas*y6n png [Esp lamentacion] 
1: taghoy 1 ; hibik 2: hiding bahagi 
ng pabasa. 

la-mds png Zoo [Ilk] : isda. 

Ia*me*sa png [Esp la mesa] : mesa. 

la-me-sf-ta png [Esp la mesita ] : maliit 
na mesa. 

la-me-tik png Zoo [Mrw] : hantik. 

Id-mi png [Mrw] : saya. 

la-mi png [Seb War] 1: lasa 2: orgasmo 
3: Bot halamang baging na nakala- 
lason ang laman kapag hindi naluto 
.nang mabuti. 

la-mi pnr [Seb War] 1: masarap; 
malasa; malinamnam 2: magandang 
pagmasdan. 

Ia*mfg png [Hil Tag] 1: temperaturang 
higit na mababa sa katamtaman o sa 
pamantayang init na nadarama ng 
tao Cf ginaw, ngiki : bugnAw, chill, 
haggut 2: bahaw. 

la-mfg pnr [Hil Tag] : kawalang sigla 
ng damdamin at kalooban. 

la-mi-gd pnd i-la-mi-gd, mag-la-mi-gd, 
lu-ma-mi-gd [Bik] : pag-upo nang 
magkatabi ang dalawang binti o 
nakade-kuwatro mrlamika. 

la-mi-gas png Zoo [Seb Esp hormigas] : 
langgam. 

la-mi-go pnr [Ilk] : taluhiyang sa ubo, 
sipon, o lagnat. 

la-mik-mik png : katahimikan; kapa- 
natagan; katiwasayan. 

Id-mi-nd png [Esp] : larawan. 

Ia*mi-na-d6r png [Esp] : pampitpit 
ng metal. 

laminate (la-mi-neyt) pnd [Ing] : 
ipaloob sa isang manipis na metal o 
plastik. 

lamination (la-mi-ney-syon) png [Ing] 

1: proseso ng pag-laminate 2: kata- 
ngian o kalagayan ng dumaan sa 


pag-laminate. 

la-mi-ra png : kalagayan ng bagay na 
nagtutubig-tubig, malambot, malagkit, 
atmarumi -/rndlu-ma-mi-ra, man- 
la-mi-ra -pnr nan-la-la-mi-ra. 

la-mi-ran png Zoo [Kap Tag] : ilahas 
na pusang gubat C/^aiamid, musang. 

la-mi-rdt png: kalagayan ng pagiging 
malambot dahil sa labis na pagla- 
mutak : lamog, lasog. 

la-mi-sa-an png [Ilk] : mesa. 

Ia-mi*ta png : samahan sa puhunan. 

Iam-k6m png : pagdakot na pasalok 
ng mga butil o anumang bagay sa 
pamamagitan ng dalawang palad - 

^n^lam-ku-mm, lu-mam-kdm, i-lam- 
kom. 

lam*lam png , pnr 1 : liina ng liwanag 
2: lungkot ng mata 3: pagbahid ng 
ulap sa araw. 

I a-mb png [Kap Tag] : balsa. 

la-mod png Bot : lahod. 

la-mog pnr : malambot dahil sa labis 
na pagkahawak, pagkalog, at katulad : 
iamirAt. 


la-mok png Zoo [Bik Hil Ilk Seb Tag 
War] : kulisap ( Calex pipiens ) na 
may pandurong pansipsip sa dugo 
ng tao o hayop var namok : ageyet, 

MOSQUITO, RENGIT . 

Id-mon png [Bik Hil Seb War Tag] : 
pagkain nang marami: blfwag, iag.ak., 
iamoy - pnd lu-ma-mon, man-la- 
mon. 


Ia-m6-na png [Tau] : kahinaan. 

Id-mon ba*ba*e png Bot : halamang 
(Lycopodium cernuum) masanga at 
gumagapang ang ugat, tuwid ang 
maliit na sanga, at maliit ang kumpol 
na dahong tila karayom. 

Id-mos png [Seb] : supot. 

la*mos pnr [Bik] : lunod. 

Ia*m6t png Bot [Pan] : ugat. 

Ia-m6y png [&&] : lamon - pnd la- 

mu-yfn, lu-ma-moy. 

lamp png [Ing] : lampara. 

lam-pa pnr [Kap Tag] 1 : mahina ang 
tuhod at mabuway kung lumakad o 
tumayo 2 : madaling madapa : bang. 

Iam-pa*gdk png [Hil] : tao na nag- 
daramit nang hindi nababagay sa 
kaniya. 

lam-pa-han png : eskabetse. 

lam-pa-ho pnr : paisod-isod na lakad. 

lam-pd-kan png\ sisidlang may tubig 
na isinasapin sa mga paa ng kabinet 
upang hindi makaakyat ang langgam. 




■! MHIIIIIHIINH^^ 


lampanakay 


488 


Lanao del Norte 


lam*pa*n£*kay pngMit [&$] : punong- 

kahoy na tumutubo sa bakawan. 

I6m*pa*r6 png [ Esp] : ilawang gina- 
gamitan ng langis, alkohol, o gas : 

GASERA, LAMP. 

Iam*p£*ran png : bago 1 . 
lam*pa*r6*ro png [Esp] : tao na gu- 

magawa, nagkokompone, o nagtitinda 
ng lampara. 

Iam*pa*ril*ya png [Esp lamparilla] : 
maliit na lampara. 

larrvpas png [Bik Kap Tag] 1 : kahigtan 
sa haba, taas, layo, at iba pa - pnd 

lam*pa*s£n, Iu*mam*p6s, ma*ka* 
larrvpas : lagpas 2: labis sa hangga- 
han o pamantayan : lagpas, lusot. 

Iam*p£s pnr 1: higit sa nararapat : 
labis 2: umaabot sa kabila : iagpAs 
3: malubha 4: labas sa pang-unawa, 
takda, o hanggahan : lagpas. 

Iam*p£s bu-ko pnr: sakat. 

lam*p£*so png [Esp lampazo] : tela 
o sako na ginagamit na panlinis ng 
sahig - pnd mag*lam*p6 # so, lam* 
pa*su*hin, i*lam*p6*so. 

Iam*pa*su*tan pnrpnb [lampas+suot 
■van] : tumatagos; tagos-tagusan. 

larrvpdt png : lagapak. 

Iam*p£w png 1: paglundag o paglukso 
upang sagipin ang isang tao 2 : pa- 
ngingibabaw 3: pag-igpaw sa isang 
balakid - pnd Iam*pa*w6n, lam* 
pa*wm, Iu*man*p6w. 

I£m*pay png [Mrw] : platito. 
Iam*p6y png : mangkok. 
lam*p£*yong pngBot : uri ng yerba : 

LUMPOY, PIYEDEKABRA. 

lanvpi pnr : pinagtabing mabuti. 

Iam*pf*an png : pansamantalang him- 
pilan o pahingahan. 

larrvpbdan pnr [Mrw] : piki. 

Iam*pin png [Bik Kap HU Ilk Seb Tag 
War] : telang pansapin sa sanggol; 
telang inilalagay na salawal ng sang¬ 
gol : DAPIK. 

lam-ping png: galaw ng damit kapag 
hinahangin. 

lanvpi* ng6*san png [HU Seb] : lapas- 
tangan. 

lam*pf*rong png Zoo [HU &&] : kapis 1 . 

Iam*pi*sa*kfi pnr 1: Med paralisado 
ang kalahati o buong katawan 2 : 
ipinatapon sa ibang pook; pinatalsik 

-pnd I6rrvpi*sa*ka*fn, l-pa*lam* 
pi*sa*kd. 

Iam*pi*taw png [Ilk Tag] 1: pagdadala 
sa daungan ng mga lulan ng isang 
sasakyang dagat na hindi makalapit 


sa daungan 2: Ntk bangkang nagda- 
dala ng gayong mga lulan; malaking 
bangkang may katig. 

Iam*pi*t3w pnd mag*Iam*pi*taw, 
Iam*pi*ta*w6n [HU] : manood nang 
palihim. 

Iam*p6ng png 1: maingay na pagli- 
ligawan ng mga pusa 2 : ngiyaw ng 
pusang gustong makipagtalik - pnd 

mag*lam*p6ng, lam*pu*ng»n, lu* 
mam*p6ng. 

lampoon (lam-pun) png Lit [Ing] : 
isang uri ng mababaw na pag-uyam, 
karaniwang patungkol sa isang kila- 
lang tao. 

Iam*p6r*nas pnr [Mrw] : lanas. 

Iam*p6s pnr : nakaraan; lampas na. 

Iam*p6t png 1: kahinaan o kalam- 
butan 2 : paglambot ng damit dahil 
sa labis na paggamit o kalumaan 3: 
kusot. 

lamp shade (lamp syeyd) png [Ing] : 
pantalya. 

lam*pu*yan png Med : pinaghalong 
mga ugat ng halamang medisinal. 

I&nvsit png [War] : namamagang labi. 

Ia*mud*yd pngBot [Bik IlkTag] : da- 
murd. 

la*mu*g& png : pagpapakita ng kata- 
patan o pagmamahal. 

la*mu*kos png : paglukot sa pama- 
magitan ng pagdakot sa papel at iba 
pang kauri nito : lamukot 3 - pnd 

man*la*mti*kos, Ia*mu*ku*sfn, lu* 
ma*mu*kos. 

la*mu*kot png 1: mahimaymay na 
bahagi ng bunga at nasa paligid ng 
buto, gaya sa mangga 2 : anumang 
mahimaymay o malamang bahagi ng 
isang bagay 3: lamukos. 

Ia*mti*ray png: pagdurog nang maliliit 
sa isang bagay - pnd Ia*mu*r6*yin, 
man*la*mu*ray. 

Ia*mu*r6y pnr : dinurog o pinagpira- 
piraso : amekmek, girisj, guribhay, 

ISANG-RISANG, KURUMIT-KU MIT, KUSNIT- 
KUSNIT, LURAy, LUTAY, MANCjLAY, SASEK. 

Ia*mu*rft pnr: nasira, nagkahiwa- 
hiwalay dahil sa labis na paghawak. 

Ia*mu*sak png : paghalo o paglamas 
ng putik sa mga bagay na maaaring 
mabilasa gaya ng isda o maaaring 


sa kinudkod na niyog ~ pnd la*mu* 

tcvkin, lu-ma-mu-tak, man*la*mu* 
tak. 

Ia*mu*t£k pnr 1: gitata o nanggigitata; 
malata 2: paulit-ulit na dinakot nang 
mariin. 

Ia*mut-ciw png [Bik] : tampisaw. 

la*mut*mot png Bot : pino at ma- 
buhok na bagay na karaniwang tu¬ 
mutubo sa gilid ng mga ugat o baging. 

la*muy*moy png 1: pilamento 2: 
nisnis ng tela : binadbad, himulmol, 

MAYUTMOT, RABUTDABOT, SARABUSAB 3: 

tasel; borlas 2 4: bunot; hibla. 

la*mu*yo pnr [Bik] : hindi makontrol 
o mapigilan ang sarili. 

Ia*mu*yd pnr : mahina; nanghihina 
var lamavo. 

la*mu*yot png 1: masidhing paghimok 
o paghikayat 2 : pagkabighani o pag- 
kahimok : agyat, amuyut, budyok, 

BUYO, DAN I, DAHUYO, HIBO, LAGYAT, 

salisog - pnd ma*la*mu*yot, la* 
mu*yu*tin. 

Iam*yd pnr : malambing na pagsa- 
salita : amijyot, anggA, bAnas, ilay, 
luming, ugay. 

Iam*y£k png : bagay na dumarating 
nang higit na mabuti sa inaasahan. 

Iam*y6ng png: pag-uugnay ng isang 
bagay sa isa pang bagay - pnd mag* 
Iam*y6ng. i*lam*v6na. Iam*vu*nain. 


y6ng, lam-yu-ngm. 


Ia*mu*s6k pnr : maputik; matubig 
ngunit malagkit. 

Ia*mu*tak p?ig : paulit-ulit na pag¬ 
dakot nang mariin gaya ng pagpiga 


Iam*y6s png 1 : masuyong haplos 2: 
lambing; karinyo; pagpapakita ng 
pagmamahal. 

I6*na png 1 : [Bik HU Ilk Seb War] 
langis; aseyte 2: [Esp] wool 3: Bot 
uri ng maliliit na saging. 

I£*nab png 1 : masebong substance 
na lumulutang sa gatas o sabaw var 
linab 2: ulo ng baha 3: agos ng 
tubig tabang patungo sa dagat. 

I^*nag png: pagdanak ng dugo; labis 

na pagdurugo. 

$ 

la*nd*gon png Bot : amait. 

l^nam png [Kap] : lansa. 

I6*nang png [Ilk] 1 : hfnang 2: manhid. 

laming png 1: kalagayang makinis, 
patag, at walang ukit o palamuti : 
liso 2: pagpapatag at pagpapakinis 
sa rabaw ng anuman - pnd mag* 
la-n£ng, Ia*na*ngfn, i*pa*la*n4ng. 

Ia*nd*ngan png [ lanang+an] 1 : lupang 
walang patubig 2: taniman ng gabe, 
karaniwang pook na mataas, at hindi 
nabababaran ng tubig. 

Lahao del Norte (la-naw del nor-te) 
png: lalawigan sa gitnang Mindanao 
ng Filipinas, Rehiyon XII. 







mmiiMMiiiHknii;. 




■i* ii 


l-M U 


m >. .:;l:jhi; 



ii •• • i. 


• 1 1 








•I 






■:lHi. i: 


H...M. 


..•ill i 


::;i:ii: :::i;;:i: i:i 


iii* 


i|P**ihuii 


:: ::i:::.a:r 


:-Jb * 



Lanao del Sur 


Lanao del Sur (lamaw del sur) png: 
lalawigan sa gitnang Mindanao ng 
Fiiipinas, Rehiyon XII. 

la*nap pnr : lubog sa tubig. 

lamas png 1: bunga na nabulok 2: 
Bot [ Tbo ] pinya. 

!am£s pnr 1: dalang lahat; isinamang 
iahat; tan gay lahat : lampornas 2: 
magulo; kalag ang pagkakatali; tang- 
gal 3: [Ilk] taog. 

famat png [Rap] : lanta. 

la*nit pnr: hindi rnakalakad dahil sa 
kapayatan o kahinaan ng katawan. 

Ia*na*tan png Zoo : batubato. 

Ia-nat*siy png Zoo : maliit na hasa- 
hasa. 

la maw png [HU Ilk Mag Seb Tag Tau 
War] : lawa. 

lam&w png: paggalugad; eksplorasyon 

~/mdmag*la*n4w, la*na*win. 

Ia*niy png Kern : alkitran. 

la*nay pnr : kalat, gaya ng langis o 
tintang tumapon. 

land png [Ing] 1: solidong bahagi sa 
rabaw ng mundo, at ang ganitong 
bahagi sa ibang la was pangkalawakan : 
lupa 2: bansa 3: teritoryo 4: bukid. 

land pud [Ing] : lumunsad; bumaba 
sa lupa. 

ian*da png: puluhan ng patalim. 

lan-dig png 1: Mil estratehiya upang 
mapalabas ang kaaway sa pinagta- 
taguan habang naghihintay sa pag- 
atake 2: [Ilk] anumang ginagamit 
na patungan kung nagsusulat o nag- 
hihiwa Cf langdet. 

v* 

lan dak png 1: malalaking patak ng 
ulan 2 : pagpuputik ng silong ng 
bahay na yari sa kawayan dahil sa 
ulan o sa karamihan ng tao. 

Ian*dang png Med [Kap Tag] : pan- 
lalata o panghihina ng katawan bago 
lagnatin. 


larvdas png 1: [Kap Tag] makitid na 
daan, karaniwang para sa naglalakad 
lamang : dana, lalagan - pnd mag* 

Ian*dis, Ian*da*sm2: kadulasan o 
pagkamadulas 3: footpath. 

!in*daw pnr [War] : lantad; madaling 
mapansin. 

Ian*day png 1 : balangkas o rabaw na 
nakakurba palabas, gaya ng eksteryor 
ng anumang bilog o espero Cf lu- 
kong : convex - pnr ma*lan*d£y 2: 
pansamantalang silungan kapag gabi 
sa gubat; habong 3: tao na isinilang 
at lumaki sa bundok. 

Ian*day pnr [ Seb] : baog var langday. 


489 


langap 


larvdi pnr 1: [Kap Tag] mapanukso, 
mapang-akit, o mapanghalina Cf 

ALEMBONG, KIRI : BIGAON, GARAMPINGAT, 
GITiLON, HATSA, IRGAT, KERAGON, ORAGON, 
TAKYO, TALANDEW, TAX AND IT. UWAGON 

2 : babaeng hayop na naghahanap 
ng katalik o sex : kandi 2 , ostrus. 

lin-ding png 1: [Ing] palapagan ng 
eroplano; daungan o lunsaran ng 
barko 2: [Ing] paraan ng paglapag 
o paglapit sa lupa 3: Mit sa sina- 
unang lipunang Bisaya, multo o 
aparisyon 4: [Seb ST War] lilim. 

laivdIt pnr : mapanukso; malibog; 
makamundo. 

Ian*di*wak png Zoo [Mrw Seb Tau] s 
malapando. 

landlady (land-ley-di) png : babaeng 
may-ari ng paupahang bahay. 

lind-lord png [Ing 1 1: lalaking may-ari 
ng paupahang bahay 2 : panginoong 
maylupa. 

lind-mark png [Ing] 1: pangmarka 
ng hanggahan : mohon 2 : malialagang 
pangyayari o tagumpay na bumago 
sa takbo ng kasaysayan. 

lin-do png [Esp] : karwaheng apat 
ang gulong, magkaharap ang upuan 
ng pasahero at natitiklop ang bubong. 

lin*dok^ng [War] : bareta. 

larvddk png 1: [Ilk] bakal 2: [Kap 
Tag] bareta Cf landol, ligkal 3: Bot 
uri ng palay na matagal mahinog at 
puti ang butil. 


nawing ito 3: sa paglilimbag, pahalang 
na oiyentasyon ng papel Cf portr\h . 

landslide (land-is-layd) png [Ing] 1 s 
pagguho ng lupa mula sa mataas o 
matarik na pook 2 : sa eleksiyon, 
pagdagsa ng bo to ng nanalong kan- 
didato. 

lane (leyn) png [Ing] 1 : makitid na 
daan sa pagitan ng mga bakod 2 : 
tsanel ng tubig para sa sasakyang 
dagal 3: markadong daan sa lansangan 
para sa wastong direksiyon ng mga 
sasakyan 4: markadong daan para 
sa bawat kalahok sa karera o tak- 
buhan. 

lang pnb [Seb Tag ] : pinaikling anyo 

ng lamang. 

Ia*ngi png 1 : pagkain o pag-inom 
nang ipinapasok ang ulo sa sisidlan 
-pnd lu*ma*ngi, i-la-ngi 2: pagka- 
ligaw o pagkawala, gaya ng kalapating 
hindi makabalik sa pinanggalingan 
3: [Ifu] pangko 4: Bot [Iba] linga. 

Ia*ngi pnr: tanga. 

la*ngS png Zoo : isdang alat na kahugis 
ng malakapas ngunit higit na matigas 
ang kaliskis, laman, at palikpik, hu- 
mahaba nang 5 sm at 2.54 sm ang 
lapad. 

Ia*nga*£ng pnr : maluwag o hindi 
maayos ang pagkakasalansan. 

Ia*ng£b png: pagsahod at pag-iipon 
ng tubig ulan na dumadaloy sa alulod 

-pnd lu*mab*ngib, mag*lab*ngab. 


Ian*d6i png Mek : baretang panlikwas. Ia*ng6b pnr : nakabukas; walang takip. 


lin*dong png [Seb] : lilim. 

Ian*d6ng png 1 : Med malalamang 
himaymay na naiiwan pagkatapos 
ng amputasyon 2: Ana mahabang 
utong, lalo sa mga baka 3: himulmol 
o pflas na nakalawit sa damit. 

Ian*d6s pnr 1 : hindi nakasuot ng 
uniporme o tamang kasuotan 2 : 
hubo’t hubad. 

Ian*d6y png 1 : galaw ng mga suso ng 
babae kapag tumatakbo 2 : paglawit 
ng bunga ng halamang baging na nasa 
balag 3: tela o darnit na hindi pantay 
ang laylayan - pnd mag # lan*d6y, 
Iu-man*d6y f i*lan*d6y. 

land re*f6rm png [Ing] : batas tungo 
sa higit na makatarungang pama- 
mahagi ng lupaing pansakahan : 

REPORMANG AGRARYO, REPORMA SA LUPA. 

Ian*drf*na png Bot : damo (Borreria 
hispida) na mabalahibo. 

landscape (lands-keyp) png [Ing] 1 : 
paisahe 2: Sin a uri ng pintura na 
naglalarawan nito b larawan ng ta- 


la*ngig*la*ngig png [&#] : ngala- 
ngala. 

Ia*nga*ki*pan png [HU] : kawayang 
papag na ginagamit sa paghahatid 
ng maysakit sa manggagamot o ng 
patay sa libingan. 

Ia*ngil pnr : lubog, gaya ng sa mga 
mata. 

Ia*ng£*la png Bot [HU Seb War] : 
dawdawa. 

Ia-ngi*la*ngi*a png Bot : yerba na 
inihahalo sa pagkain ng mga aso 
upang higit itong tumapang. 

I^*ngan png: pag-iingat sa paggamit 
na anumang ari-arian - pnd mag* 

l^-ngan, Ma*ngan. 

ia*ng^n png: pagtuturo o pagsasanay 
sa mga hayop o bata - pnd mag* 
la*ng£n, i-la-ngan, la*nga*nin. 

Ia*ng^n pnr: layaw; ukoi sa kalayaan. 

Ia*nga*ng^n png: tagdan ng sibat. 

Ia*ng^p png : pinaikling anyo ng 

ianghap. 



:'!init!i!inrt!(*!(''"""’tt""'t'"'* 


lang-ap 


490 


langkat 


Idng-ap png : paglagok o pag-inom 
nang mabilis. 

Ia*ng6*ray png 7joo : isdang alat (family 
Ambassidae) na walang kaliskis at 
maliit. 

la-ng^Tay-pa-kd png Zoo : isdang 
alat (Atherina forskali) na may ma- 
kinis na kaliskis : bulinaw, guno, tw. 

la-ng^s png [ Seb] 1 : Bot ligas 2 2: 
in gay. 

Ia*ngas pnr [ Seb] : mapang-abala; 
nakayayamot - pnd magda*ng£s, 
la*nga*sdn. 

Ia-ngas*ngds png : tunog ng nagta- 
tagis na ngipin Cf iangitngit. 


1 AM I GAS, PANAS 1 , P1LA, SUBAY, SAN AM, 

tubak, VAHi\wo 2: [ Pan Seb ] uri ng 
ibon (class Aves). 

lang-gang png : pagtuturo nang may 
halimbawa - pnd magdang^gang, 
id6ng*gang, lang-g^-ngan. 

I£ng a gang pnr : tinuruan, sinanay, o 
iminulat sa isang uri ng gawa o asal. 

lang-gas png Med : paglilinis ng sugat: 
ALIM, DANGAS, DAYAS, HUNAD - pnd 

I6ng-ga-sin, magdang-g£s, i-pan- 
iang*gas, 

Iang*ga-y3k pnr : mahilig sa pagpa- 
palipas ng panahon nang walang 
ginagawa : aiisaga. 


la-ng&t pnr : manipis at naaaninag. 'ang gf-kit png [Hil\ : kawing. 


la-ngaw png Zoo [Bik HU Iba Mag 
Mrw Seb Tag War] : kulisap (family 
Muscidae) na may dalawang pakpak 
at nangingidog sa maruruming pook 
Cf bangaw : apangat, iango, ngi'iaw, 

TENDER. 

Ia*nga*wan png Zoo : tandang na may 
balahibong itim at batik na puti. 

Ia-nga*wen png Zoo [Ilk] : uri ng 
tandang na may pula at puting ba- 
lahibo. 

(• 

ia*ngay png : pagputol o pagbali sa 
sanga ng punongkahoy at dahon ng 
saging at palmera - pnd la*nga*ym, 
manda*ng£y. 

Ia'nga*y6k/mr: tamad; mabigat ang 
katawan : batugan. 

Ia # ng&yda-ng£*yan png Zoo : maliit 

na ibon (family Hirundinidae) na 
migratory©, may maikling tuka, ma- 
habang bun tot, at maliliit na paa : 

GOLONDRINA, SWALLOW. 

lang’bo png Bot. [War] : yamung- 
mong. 

lang-bu png Zoo [Seb] : gagaong. 

lang-day pnr [War] : baog. 

lang-det png [Ilk] ; sangkalan. 

Iang*dd png Lit [Seb] : tula. 

Iang*ga png [Am] : parihabang pook 
dalanginan ng mga Muslim. 

Iang*gd png 1: pagtungga ng tuba o 
alak sa tasa o baso 2 : unti-unting 
paglagok, karaniwan ng mataas na 
uri ng alak - pnd iu*mang*ga, lang* 

ga*(n, i-padang-g§. 

lang-gai png : sa mga Muslim, pook 
na sambahan at higit na maliit sa 
rnasjid. 

Iang-gam png Zoo 1: kulisap (family 
Formicidae) na maliit, may sungot, 
at walang pakpak maliban sa ilang 
tigulang : gilata, haromigas, kuton. 


- ^ png . _ . 

sa mga barandilya, makapal sa puno, 
at lumiliit o numinipis sa dulo. 

Iang*g6k png 1: balbas ng kambing 
2 : pagkuha o pagbunot ng anuman ^ 
sa pamamagitan ng lakas at bilis. 

l6ng*go*nf*sa png [Esp longaniza] : 
vaiyant ng longganisa. 

Iang*g6ng pnr [Ilk] : barumbado. 

iang-gosda png Zoo [Esp langosta ] : 
balang. 

lang-go-tse png [ Tsi Ilk Tag] : uri ng 
matibay na hirnaymay, karaniwan 
ng sako. 

lang*gu'Wciy png [Tsi] : sisidlan ng 
mga gamit sa pagnganganga var i ang- 

WAY. 

Iang*hdl png : pagdaramit sa bata ng 
kasuotang pangmatanda. 

lang-hal pnr: tumanggap nang labis 
o lampas sa kailangan. 

lang-hdp png 1: pagsamyo; paghinga 
nang malalim 2 : pagsinghot ng na- 
kagagamot na singaw -pnd lu*mang* 
h6p, lang-ha-pfn. 

la-ngi png [Seb] : bangut. 

Ia*ngi pnd magda-ngi, lu*ma-ngi, 
ida-ngi, la*ngi-in [Seb] : putulin. 

Ia*ngi pnr [Kap] : tuyo 1 ; tigarfg. 

la-ngib png [Kap Tag] Is balat ng 
naghihilom na sugat 2 : dugong na- 
muo at natuyo : kagan, kagid, keggang, 

KUGAN, KUGANG, NUKA. 

la * ng i I png Bot 1: akasya 2: punong¬ 
kahoy na may balat na ginagamit na 
panghalili sa gugo. 

La*ngidan png : isa sa mga pang- 
kating etniko ng mga Bagobo. 

la-ngin png 1: Zoo uri ng mammal 
na maraming suso 2 : laman ng usa 
na bahagyang niluto 3: Bot kiting- 
kiting. 




la*ngis png [Bik Kap HU Pan Tag] 1: 
malabnaw at malinaw na sustansiyang 
nakakatas sa niyog at ginagamit na 
lubrikante, pamahid sa buhok, pam- 
paningas sa ilawan, at iba pa : aseyte, 

LANA, LANYA, LARAK, LARU, OIL, OLEO 

2: pinurong krudo : oil 3: panunuyd 
sa isang tao upang mapagbigyan - 

pnd magda-ngis, Ia*ngi*s6n. 

la-ngit png [Bik HU Iba Ilk Mag Seb 
Tag War] 1: sky 2: sa Kristiyanismo, 
tahanan ng Diyos at ng mga anghel: 
heaven, paraIso 3: lubos na kaliga- 
yahan : banwa 1 ' clorya, luwai.hati. 

I6-ngit-i6-ngit png: malapad na kayo 
o papel na inilalagay na tila kisame 
sa sasakyan, kapilya, katre, at iba pa 
at kinakabitan ng mga palamuti Cf 

CANOPY. 

Ia*ngit-larvgi‘tan png [langit-langit+ 
an] 1 : pansamantalang habong o 
silungan, karaniwang yari sa tela 2 : 
tawag din sa kamang may ganitong 
yari. 

Ia*ngit a ngit png 1: [Kap Tag] impit 
na tunog na gawa ng pagkikiskisan 
o paglalapat ng dalawang bagay : 

AGAAK, ATEET, 1GOT, IAGIIT, LANGUB- 
NGUB, R.AGAAK, RAIT, RANETRET 2: Bot 
lagete. 

I^ng-ka png [Sma] : sayaw ng paki- 
kidigma. 

Iang*k§ png Bot [Bit HU Iba Ilk Mrw 
Pan Seb War Tag] r punongkahoy 
(Artocarpns heterophyllus) na ma- 
kintab ang lunting dahon at nakakain 
ang bunga : anangka, badak, nangka, 

YANGKA. 

I^ng*kag png [War] : inip. 

lang-kdg pnr: malaki subalit magaan; 
madaling madala. 

Iang e k£i pnr : esponghado; mala- 
espongha ang salat. 

Iang a k^p png : elemento, bagay, o 
bahaging siyang pinagkakabitan ng 
isa pang bagav -pnd magdang°k&p v 
lang-ka-p^n, i-lang-k^p. 

lang-kchpan png 1: Or a [langkap+an] 
pangungusap na binubuo ng isang 
sugnay na makapag-iisa at dalawa o 
higit pang sugnay 2: [HU] kawayang 
higaan na ginagamit ng mga taga- 
Panay noon sa pagbubuhat ng patay 
3: magkasama; magkatulong. 

papag na ka- 

way an. 

Iang*kas pnr : mahinang mag-isip; 
madaling rnaloko : bobo, uto-uto. 


lang-k^-pi png [Ilk] 


lcing*kat pnr [Seb] : laslas. 






II |M 

.Jiln 







langkaw 


lang*kdw pnr : mahaba at payat, tulad 
ng leeg o binti. 

Iang-ka*wds png Bot 1 : m&taas na 
palumpong (Alpinia zerumbe) na 
tila kawayan, puti at kulay kahel ang 
bulaklak na may bahid na pulang 
guhit, at makintab ang ubod 2 : [ Bik 
Kap HU Seb Tag War] yerba ( Languas 
pyramidata) na pampalasa ng pagkain 
ang murang sanga at bulaklak 3: 
[HU] uri ng ilahas na luya. 

lang-kdy png 1: kumpol, buwig, o 
piling ng mga bunga var langke : 
olup, pangen, pundok, sapingi 2 kawan, 
karaniwang tumutukoy sa mga ibon. 

Idng-kay pnr [Seb] : natuyong dahon 
at ka tulad. 

Iang*kd*yan png 1: higaan na may 
bitbitan at ginagamit sa pagdadala 
ng maysakit Cf langkapan 2: patu- 
ngan ng mga imahen : andas. 

lang-kin png: bagting na yari sa bituka 
ng hayop, lalo na ng tupa, at kara¬ 
niwang ginagamit sa biyolin o busog. 

Idng*king png [Seb Tag Tsi] : tintang 
itim. 

Idng-kit png [Mrw ] : makitid na tela 
na hinabi nang hiwalay sa maliit na 
habihan. 

ldng*kob png [War] : sisiw o inakay 
na may kompletong balahibo. 

Iang-k6-ban png Bot [Ilk] : palay na 
mabilis mahinog, may sungot sa uhay, 
at may pulang butil. 

Iang-k6l png \ : paggawa nang min- 
sanan 2: pagkuha o paghawak nang 
napakarami sa isang takdang panahon^. 

-pnd mag*lang*k6l, lang*ku*lm. ? 

Idng-koy png Zoo [Bik Seb ] : espada 3 . 

Idng-kul png [Kap] : ikid 2 . 

Iang*ku-sip png : pagtakas o pagtatago 
upang hindi mabigyan ng takdang 
gawain ~jfrndmag-lang-ku-sip, lang* 
ku-si-pdn. 

lang-ku-wds png Bot : uri ng ilahas 
na luya. 

Iang*ldng png [Tsi] 1* uri ng pansit 
na may sabaw 2 : rekado; palabok 
3: Ntk sasakyang dagat ng mga pira- 
tang Tsino noong siglo 16. 

Idng-nis png [Kap] : angi. 

lang-o png : alingasaw ng naimbak 
na tubig. 

la-ngd png Zoo [Kap] : langaw. 

Ia*ng6 pnr [Bik Tag] : lasing. 

ld*ngon pnr [Mrw] : tanan. 

Id-ngog png [Tau] : bird. 


491 

Ia a ng6*gan png Zoo [Kay Tbn] : ma- 
nok na walang balahibo. 

ld*ngot png [Mrw] : hilo. 

la-ngot pnr: binunotsa pamamagitan 
ng dalawang kamay - pnd la*ngu* 
tin, Iu-ma-ng6t. 

Ia*ng6y png [Bik HU Ilk Mrw Mag 
Pan Seb Tag War] : pag-usad sa tubig 
sa pamamagitan ng pagkampay ng 
mga kamay at pagsikad ng mga paa, 
kung sa tao, at sa pamamagitan ng 
buntot at mga palikpik, kung sa isda: 
swikT tereb -pnd Iu a ma*ng6y, la a 
ngu-yin, Ma*ng6y. 

lang-si png [Ilk] : lansa. 

lang-si png [Bik] : lansa. 

language (lang*gwids) png [Ing] : 
wika. 

Ia*ngub a ngub png [Kap] : langitngit. 

langue (lang) png Lgw [Fre] : wika 
bilang sistema ng mga anyo at kum- 
bensiyong ginagamit sa komunikasyon 

Cf PAROLE 2 . 

Ia a ngti*han png [lango+han] 1: pag- 
iinuman ng magkakaibigan o mag- 
kakasama 2 : pook na inuman ng 
magkakaibigan. 

Ia a ngii*la*ng6 png [Kap Tag] : ban- 
tayan na yari sa balangkas na kawayan 
o kahoy at inilalagay sa itaas ng punong- 
kahoy. 

Ia a ngut*ng6t png 1: tunog ng ngi- 
nunguyang bagay na malutong Cf 

LANGINGIT : N GALAS AN GAS, RAGAMO 2: 

• 

tunog ng nagtatagis na mga ngipin 
kung natutulog. 

Ia*nguy a ng6y png: malakas at ma- 
tinding panangis. 

lang-w^y png : pinaikling anyo ng 

langguway. 

Iang a y6t png 1: gatla o ukit sa patpat 
o kahoy 2: paglapastangan sa Diyos 
3: pahayag na mahalay; kabastusan 

- pnd lang a ya*tin f man*lang a y6t. 

Iang*y6t png : lambing. 

Ia a ni png: pisi. 

Id*nib png 1: pagdaragdag o idina- 
ragdag sa lapad ng isang bagay na 
pinagsasalalayan gaya ng banig, ku- 
mot, at iba pa - pnd mag a ld a nib, 
Md a nib, la a m a ban, i a pan*ld a nib 2: 

ang bagay na idinagdag sa isa pang 
bagay. 

Ia*nig*dd png Bot [Bik] : kalantas. 

la-nfk pnr [Kap Tag] : masinsing pag- 
kakahabi o lala. 

Ia a ni a ld*ngan png Bot [Ilk Tag] : buho 
na matigas at pula. 


lanot 

la*nil a ya png [Esp lanilla] : pinong 
pranela. 

Ia*nfm png : alingasaw ng lansa o 
mabahong putik - jfrrar ma-la-nfm. 

La Nina (la nm-ya) png [Esp] : ire- 
gular at masalimuot na pagbabago 
ng klima na nagdudulot ng pag- 
buhos ng ulan. 

Id*nip png 1: Med pagkalat ng ulser 
sa balat 2 : pagbabalat ng bunga - 

pnd mag a id a nip, lu*md a nip. 

Id*nis pnr : amoy tae. 

Id-nit png [Ilk Tag] 1: mantsa; pag¬ 
kalat ng mantsa sa iba pa : buut, 
musing, pulaxit 2: malangis-langis 
na rabaw. » 

la a ni a ti png Bot [S^] : matigas na 
punongkahoy (Kibatalia blancoi) na 
tumataas nang 18-20 m wzrlanoti : 

LANITING-GUBAT. 

la-nr ting gu*bat png Bot [Seb laniti+ 
ng gubat] : laniti. 

lan-ldn png : pag-awit nang walang 
tumpak na links - pnd lu*man a ldn, 
mag-lan-ldn, lamla-nm. 

Ian*Ids png: pagtakbo nang paharibas 
kahit may balakid - pnd Iu a man*Ids. 
Ian*la a sm ( lan-la-shn 

lan*mdn png : pagkaunawa; pagkaka- 
tanda sa kaalaman, bagay na pinag- 
aralan, o narinig. 

Ia a nd png [Mrw] : palayaw. 

Id-nob png Ark [Bik] : tabi'ke. 

Id-nog png 1: tinig na mababa, maga- 
ralgal, at waring paos 2 : [HU] alingaw- 
ngaw. 

Ia*n6g png [Seb] ; bugal. 

Id-no-lin png [Ing] : lanolina. 

la*no*li*na png [Esp] : katas ng balat 
ng tupa : lanolin. 

X 

Ld-non png: Maranaw. 

Ia*n6ng png [Hil] : laos 1 . 

id-nos pnr [Ilk] : hindi namumunga, 
karaniwang tumutukoy sa halaman 
o punongkahoy. 

Ia-n6s pnr [Seb Tag] 1: lanta 2: naubos 
lahat; nasalanta. 

Id-not png 1; Bot [Ilk] jnakinis na 
baging ( Senecio scandens ), hugis 
sibat ang dahon, at hugis tainga ng 
tao ang tangkay 2: [Bik Hil Pan Seb 
War] himaymay na hindi pa hiwa- 
hiwalay, gaya ng sa abaka 3: ganit 1 . 

Ia*n6t j&ndMa*n6t, Iu-ma-n6t f mag* 

Ia-n6t [Bik] : labnutin. 

s 

Ia-n6t pnr : natastas o lumambot dahil 
sa malimit na paggamit: lampot 2 . 


lanoy 


492 


lanus 


T 11 ' " * 1 ... 

Icunoy png [War] : mataas na tono; 
mataginting na tinig. 

I&n-rak png : malalaking patak ng 
ulam 

ian’sa png [Esp lanza] : sibat. 

Ian-s£ png 1: [Kap Tag] amoy o lasa 
ng Lsda o kaya’y ng tumagas na dugo: 

ANGO, LANGSI, LANGSI, LANAM 2 : [Ilk] 
pako. 

lan-sa-dd-ra png [Esp lanzadera] : 
ikiran ng sinulid na may dalawang 
matulis na dulo, ginagamit upang 
dalhin ang mga pahalang na sinulid 
sa pagitan ng mga paayon na sinulid: 

BARTILYA, LUNGA, LUNGON, LUNGONEN, 
PARU, SHUTTLE, SlKWAN, SUYOD 3 . 

lan-s^g png : pagbuwag ng isang pang- 
kat, samahan, o estado : lAsi - pud 

lan-sa-gm, i-pa-lan-sdg, lu-man-sdg. 

Ian-$£g pnr : binaklas o tinanggal 
nang isa-isa ang mga piyesa o bahagi: 

ABAGBAG, ABUYAK, BUNGKAG. 

ian-sak pnr 1: marami; sama-sama 
2: tapat; tab as gaya sa pagsasamahan 
3: minsanan; pakyawan : wholesale 
4: [Mrw] salot. ; 

I6n*sang png [HU Seb Tau War] : 
pako. , 

lan*s£ng png [Bik] : bakal. 

lan-sang pnr: pasulong. 

Ian-s£*ngan png : malaking daan 
para sa mga behikulo Cf abenida, 
boulevard, expressway, highway, super¬ 
highway. 

lan-sar pnd magdarvsar, lu-mdn* 
sar, i-l6n-sar [Esp lanzar] : ilunsad, 
gaya ng sa kandidatura. 

lan-se png [Esp lance] : varyant ng 

lansi. 

ian-s6*ros png Say [Esp lanceros] : 
sayaw na ginagampanan ng magka- 
kaparehang nakaayos sa isang pari- 
sukat. 

lan-sd-ta png [Esp lanceta] : patalim 
na naititiklop var laseta Cf balisong. 

lan-si pnd lart-si-hin, man-lan-sf, 
ma-lan-si : linlangin, lalo na kung 
nakikipagtunggali var lanse. 

Iarvsi-lan*si*n^*an png Bot : palum- 

pong (Jathropa gossypifolia) na kulay 
lila ang bulaklak, at pinaniniwalaang 
gamot sa ketong ang langis na kinatas 
sa buto nito : bAlawtanduyong, tuba- 
sa-buwAya, tuba-tuba. 

Ian*si*nd png Bot : halaman ( Ricinus 
communis) na pinagkukunan ng 
langis ng kastor : lingasina, tangan- 
tangan, tawAtawA. 


lan-so-nes png Bot [Esp lanzones] 
1: punongkahoy ( Lansium domes- 
ticum) na tumataas nang 4-15 m 2: 
tawag din sa nakakaing bunga nito : 

BOBOA, BUKAN, BUIAHAN, LUHU. 


Ian*s6*nes-bun*d6k png Bot punong¬ 
kahoy ( Lansium dubium) na may 
bungang bilog, kulay kape hanggang 
dilaw, malaman, at may katamtamang 
asim: buwAhan, mamAta-babAe. 


Ian*s6ng png : pagluluto sa pama- 
magitan ng pagpapasingaw. 

larvsdt png : amoy ng nabubulok na 
isda. 


Ian-sung png [ Tau] : tinta ng pusit at 
kauri. 

% 

lan-su-ngan png [lansong + ah] 1: 
lutuan ng kakaning nilansong gaya 
ng puto 2 : kasangkapang sisidlan ng 
pasisingawin na yari sa kawayan o 
buho, tinabas nang pabilog na may 
katamtamang lapad, at pinaikutan, 
ng kawayang manipis Cf steamer, ^ r 

lan*t£ pnr [Bik Kap Tag] : naglaho 
ang angking kasariwaan, karaniwan 
sa bulaklak at dahon C/iawo : lagibas, 

LAING, LANAT, LANOS, LARAG, LUOY, LLIYOS, 
TUV^OT. 


lan-t^d pnr 1: [Bik Kap Tag] naka- 
litaw; nakikita nang ganap 2 : tahas 
at bukas, taimtim, lalo na sa pakiki- 
tungo sa ibang tao : hantAd, tahaw 2 . 

lan-ta-gd png Zoo : ahas ( Liopeltis 
Philippinei) na karaniwang natatag- 
puan sa Palawan. 

Ian-ta-g£ png 1 : tinirintas na buhok 
ng babae 2: pagtitirintas - pnd mag* 
lan-ta-ga, lan-ta-ga-hm, i-lan-ta-gl. 

lan-tak png 1: [Ilk Tag] marahas na 
pagsalakay Cf dalusung : dAsmag, 
hasmAg 2: pagkain nang ubos-kaya - 

pnd laivta-kcm , lu-man-t^k. 

lan-ta-kd png : maliit na kanyon. 

lan-td-kan png [lantak+an] : mahigpit 
na labanan. 


lan-td-na png Bot : kantutay. 

lan-tdng png 1 : kahandaan, karaniwan 
sa anumang iuutos sa pagsisimula 
ng trabaho o gawain 2 : paghahanda 
ng loob, isip, o sarili hinggil sa isang 
sitwasyon -pnd mag-lan-t^ng, Ian- 
ta-ngm. 

lan-ta-ran png [lantad+an] : hayagan 
o tapatang pakikitungo sa kapuwa-tao. 

Idn-taw png [Mrw] : tanaw. 

Ian-taw png : paggiwang-giwang ng 
palutang o ng bangkang walang laman 
2: [ Seb] tanaw - pnd mag-lan-teiw, 
i-lan-tdw, lan-tci-win, lu-man-t^w. 


I^n-tay png [Seb] : papag. 
lan-t^y pnr : taal na dalisay: lljnlon, 

LUNSAY, PURO, TIM-OS, WAGAS. 

16 n*tern png [Ing] : parol. 

Ian*t6y png Mus [Atd] : suling. 

lanthanum (lan*ta*num) png Kem 
[/ng] : metaliko at pinilakang-puting 
element (atomic number 57, symbol 

La). 

lan-ti png [War] : balat. 

lan-tik png [Kap Mrw Tag] t : kaaya- 
ayang kurba gaya ng sa pilikmata, 
daliri, o baywang : balod, makawet 
2: [HU] alon. 

lan-ti-kan png Kar ; pakurbang pa- 
makpak ng bubong para sa alulod. 

Ian-ting png 1: bahagi ng araro na 
kinakabitan ng singkaw 2: Bot da- 
mong-ilalim. 

ian-ting-ha-bck png Bot : yerba ( Plan - 
logo lanceolata) na makitid ang dahon. 

an-ting-sa*p6 png Bot : halamang 
tubig (Ottelia alismoides) na mahi- 
maymay ang ugat : kai^abuwa. 

an*t6d png [ Mrw] : palamuting heo- 
metriko ang disenyo. 

an-t6d pnr 1: hindi maingat kung 
magdamit 2 : malandi kung magbihis. 

£n*tong png [ War] : Simula ng pag- 
kati ng tubig. 

an-t6ng png : alingasaw ng nabu¬ 
bulok na isda o kame. 

an*t6t png : mabahong amoy ng 
naimbak na tubig na may mga dahon: 
bantot - pnr ma-lan-t6t. 

an-t6y png Mus 1: [Btk Cuy Han] 
kallaleng 2: [Atci] suling 3: [Mnb-Coi] 
bulungudyung 4: [Seb] klarineteng 
kawayan. 

6n*tsa png Ntk [Esp lancha] : sa- 
sakyang dagat na de-motor, maliit 
kaysa bapor ngunit malaki kaysa 
bangka. 

an-tii-gi png [War] : pagtatalo; debate. 

an*tu*gi png 1: balitaktak 2 : [ Seb] 
tunggali 1 . 

6n*tung png [HU Seb] : pinakamataas 
na pagtaog ng tubig Cf lAgnas. 

an-tu-tay pnr 1: nakalaylay; nan- 
lambot 2: lagalag 3: malahininga. 

a-nu-bd png : mahaba subalit mura 
at sariwang sanga ng punongkahoy : 
TANUBOG. 

a-nu-nab png : bangka-bangkaan; 
a-nus png [Bik] : pifng. 







i HI 


■>ii 


.‘lb, 


'Mflt-Nfc 


lanutan 


493 


lapian 



Ia*nirt6n png Bot : punongkahoy 
(Alphonsea arborea) na tumataas 
nang 41 m, dilaw ang bulaklak, at 
biluhaba ang bunga : kaiay, lanutang 

ITIM, PULUKAIAY. 


Ia* 6 s pnr 1 : sobra na sa pagkahinog : 

AKSENGAN, LANONG, LAWOS, RUMON 2: 

hindi na sikat; wala sa uso; hindi na 
kapaki-pakinabang : apaso, upas, out¬ 
dated, tAhaw. 


la-nu-tang i-tim png Bot [ lanutan + 
na itim ] : lanutan. 


i*Ot png\ : gitna 2: gitna ngkaragatan 
kalod, lAod, lAwud, taaw, wala 1 3 


Ia-pas-t6-ngan png [Kap Tag] : tao 
na walang pitagan, walang galang, o 
walang pakundangan : Agab-angatAn, 
halay, lampingAsan, tampaiasan - pnd 

Ia-pas-ta-ng6-nin l man-la-pas-t6- 

ngan. 


la-nu-teng pu-ti png Bot [Plw Min 
lanutan+na putt] : palumpong o 
maliit na punongkahoy na hugis bato 
ang sepal at nagagamit na pampatuyo 

cq m era «4iicrat ! KAI.ARIJYO, MALAATIS. 


kawalang hanggan. 


16-oy pnb ; pabalik-balik; paroo’t pa- 
rito. 


16-pat png 1: inam 2: [Ilk] nipis 3: 
Zoo [Ilk Pan] bulate 4: [War] mali; 
kamalian. 


u ^ 

lan-wang pnr : hindi nakahanda; 
walang kamalay-malay sa naganap 


ap png [Big] 1: kandungan 2: bahagi 
ng daipit sa gawing kandungan 3: 
distansiyang kailangang takbuhin o 
languyin. 


o nagaganap 


lan-ya png 1: [Kap] langis, kung sa 
buhok 2 : libog. 


16-pa png [Ifu] : bungkos ng nganga. 


ian-yan png Zoo : ahas-tubig ( Aero- 
chordus granulatus) na karaniwang 
naninirahan sa wawa at bakawan : 


Ia*p 6 png [Mrw Seb Tag] 1: pagkatay 
° pagpipira-piraso, karaniwan ng 
hayop : labAk 6 , tiros 2: malupit na 

pagpatay-/mdmarvla-p6, Iu-ma-p 6 , 
fa-D6‘in. i-pa-la-p6. 


SNAKE 


la-o png [Tbo] : dalamhati. 


16-pa pnr [Bik] : bulok; sira. 


la-O png [. HU ] : putik. 


Laoag (la-wag) png: lungsod sa Ilocos 
Norte at kabesera ng lalawigan. 


16-pad png [Bik Kap HU Pan Seb Tag 
War] : sukat o distansiya mulang 
isang panig hanggang kabilang panig: 

lAKBANG, LAPAR, LUWAN, WIDTH 1 . 


16-ob png : pagsasalab ng dahon sa 
apoy o init. 


Ia-p 6 d png Zoo : halubaybay. 


Ia-p 6 d pnr: sapad. 


Ia* 6 b pnr: naisalab na, kung sa dahon. 


16-od png [ Mrw] : laot 2 . 


Ia- 6 g png [Bik] : loob. 


Ia- 6 g pnr 1 : mailap o ilahas, kara¬ 
niwang patungkol sa pusa 2: [Mrw 
Tag] pagala-gala upang maghanap 
ng pagkain o makipagsapalaran. 


Ia-p 6 g png 1: ibaba; ilalim 2: sahig 
3: silong; lupa 4: pagbababa ng 
anumang dala - pnd mag-la-p 6 g t 

i-la-p 6 g. 


png 


L6-ok png : isa sa mga pangkating . 
etniko ng mga Kalagan. 


i-p 6 k pnr [Kap Tag] 1: bakli o tanggal* 
tanggal gaya ng mga sanga ng punong- 
kahoy 2: sira; punit; wakwak 3: [Seb] 
may mga guhit. 


16*0-16-0 png Zoo : haol-haol. 


^ — 

Ia-pa-k 6 png Med [War] s tagulabay. 


Ia- 6 m pnd lu-ma- 6 m f i-la- 6 m [Bik 

A « 4 


png 


HU Seb ] : umasa; manalig. 


Ia’ 0 *m 6 n png [Bik] : piit. 


pdng png: malaking hiwa 
angkuwartong karne. 


L£*on png Mit [ Hil] \ maalamat na 
hari ng Negros at diyos na tagapag- 
pakilala ng mga Bisaya. 


16-par png [Pan] : lapad. 


A 

16-on png 1 : mahaba o matagal na 
panahon : iawig - pnr ma*l 6 -on 2 : 
[War] dating ani 3: [HU] siit; maliit 
na sanga 4: [ Bik] kaning-baboy 5: 
[Mrw] tagtuyot. 


laparoscopy (la-pa-ros-ko-pi) png 

[Ing] : instrumentong fiber optic na 
ipinapasok sa dingding ng abdomen 
upang makita ang mga organ sa loob 

nito. 


Ia* 6 n pnr [Bik Hil Seb Tag War] 1: 
matanda; antigo 2: luma; dati. 


I 6 *pas png Zoo : uri ng kabibe (Ha- 
lintis asinina) na katamtaman ang 
laki at kurbado ang takupis. 


Ia- 6 ng png: pamimintas o paninirang- 
puri sa isang tao na hindi kaharap - 

/mdman-ia-dng, la-u-ngin. 


Ia-6ng pnr [Ilk] : loob; nasasakupan. 


16*op png: samahan ng dalawang tao 
para sa isang layunin : pArtner. 


16-pas pnr [Bik] : labag. 


Ia-p 6 t png : pagtitilad o bagay na 
tinilad nang manipis, gaya ng kawayan 
o yantok upang gawing pansala, 
pantali, panghugpong, at iba pa Cf 
haptt - bnd maa- 1 a*p 6 t, la-pa-tin, 


hapit - pna 

i-pa*la*p6t 


16-pat pnr 1: [Bik Kap Mag Mrw Pan 
Tag] maayos ang pagkakasara o 
pagkakadikit : digem, haom, pakep, 
sibo, tukmA 2: katapat o katimbang 
sa uri at kakayahan 3: walang puwang; 
dikit na dikit 4: angkop; agpang; 
akma. 


Ia-p6-ti png Zoo : uri ng kalapati 
(family Columbidae) na mahaba ang 

buntot. 


a-p 6 *tin png 1: Zoo ibon na kahawig 
ng maya, pipit, o luklak at mahilig 
manginain ng bunga at bulaklak 2: 
kawayan o yantok na maaaring gawing 
pan tali o pansala. 


16-paw png [57] : takip na mahigpit 
ang pagkakalapat sa bibig ng bote 
Cf tAnsan. 


Ia*p 6 w pnr [Hil Seb] : lawas. 


16*pay png 1 : bahay o silungan na 
itinatayo sa taluktok ng mataas na 
pook 2: Zoo [Bik Seb] tagak. 


Ia*p 6 y png Ana : sa abdomen, ang 
organong may kinalaman sa pro- 
duksiyon at pagtatanggal ng red blood 

r.e.ll : LIMPA. PANCREAS. 


Ia-p 6 y pnr : kulang sa timbang. 


La-p 6 -yaw png: isa sa mg 
etniko ng mga Apayaw. 


lap-du-san png [War] : mga piraso 
ng kahoy na ginagamit na'hampasan 
upang maihiwalay ang butil sa uhay 

ng palay. 


16-pel png [Ing] : solapa. 


Ia*p 6 s png 1: Zoo dalagang-bukid 2: 
[Esp La Paz] pagdiriwang tatlong 
araw bago sumapit ang Miyerkoles 
de Senisa 3: pagsasaayos ng mga 
bayarin o sigalot 4: [HU] panahon 
pagkatapos ng isang okasyon o pag¬ 
diriwang. 


I 6 *pl png: [Kbn] blusang bukas ang 
harapan. 


la-pl png Is sapi 2s [War] murang 
niyog 3: [Bik] hita. 


la-pl png [Mrw] : bungi. 


la-pf-an png [lapi+an] s s^mahang 
pampolitika ng mga manghahalal o 
pangkat ng mga tao na nagkakaisa 
ng layunin o kuro-kuro s partido, 

party 1 . 


i 







lapida 


494 


larawan 


l£*pi*d£ png [ Esp ] : pamukha sa 
puntod, karaniwang kinasusulatan 
ng pangalan, kapanganakan, at kama- 
tayan ng nakalibing. 

la-pi-daryo png [Esp lapidario] 1: 
artesano, mangangalakal, o tagatipon 
ng mga tabas na mahahalagang bato 
o hiyas 2 : sining ng pagtabas ng 
mahahalagang bato o hiyas. 

I£*pig png Ntk : uri ng sasakyang 
dagat na katulad ng biray. 

Ia*pi*ga pnr [Bik ] : lupasay. 

la-pi-gut pnr [Hit] : kaawa-awang ka- 
lagayan. 

la*pi'kT png [War] : haplit 1 . 

Ia a pi*n£w pnr : nagputik, tulad ng 
daanang naging maputik dahil sa 
pagparoo’t pari to ng mga tao. 

la-ping png Ana : balat na nakalawit 
sa leeg ng bakang lalaki. 

Ia a pi a ra png Zoo : uri ng kuwago. 

Ia*pi*r6t pnr : nilukot o dinurog sa 
pamamagitan ng kamay o dulo ng 
mga daliri : kilikit t pnd mag a la* 
phrot, la a pi a ru a tin, i‘ a pa a la*pi a rot. 

Icbpis png 1: [ Esp lapiz ] kasangkapang 
pangmarka, pangguhit, o pansulat, 
binubuo ng isang pahabang piraso 
ng grapito, tisa, o katulad na naka- 
paloob sa isang lalagyang gawa sa 
kahoy, metal o plastik : pencil, pensil 
2: Zoo [Kap Kyn Pan Tag Tbn ] do¬ 
rado 3: batong sapad na karaniwang 
hugis parisukat o parihaba. 

Ia*pis png [Pan] : bao 1 . 

Ia a pi a s3 pnr : nilamas. 

Ia*pi a s£k png: paglalakad sa putikan. 

Ia*pi a s£k pnr : pisa o durog gaya ng 
sa itlog, prutas, at kamatis. 

Ia a pis-I£ a pis png Ana [Pan] : bungo. 

lapis lazuli (la-pis la-zyu-li) png[Ing] : 
batong hiyas na karaniwang may 
matingkad na kulay asul. 

Id-pit png [Kap Pan Tag] : maikling 
agwat ng dalawang bagay o kala- 
gayan : dolok, duol. 

I£ a pit/mdlu a m6 a pit, la-putan, i-ld-pit 

[Kap Pan Tag] : puntahan o dikitan 
ang bagay, tao, at iba pang nais makita, 
mahawakan, o makaniig. 

Ia a pi*tan png, pnr [lapit+an] : tao na 
palaging hinihingan ng tulong. 

Ia a pit-ia*pit pnr : maikling agwat ng 
bawat isa sa isa’t isa; magkakatabi. 

la-pit-pit png [Kap Tag] : klik; tunog 
ng klik. 

Iap a l£p png 1: pagtatalop ng balat ng 
hayop, gaya ng sa kalabaw o baka 2: 


paghiwa nang manipis at malapad, 
gaya ng paghiwa sa laman ng hayop 

-/mdlapda-pin, lu-map a l£p. 

Iap a n£g pnr : nakabunton; nakatam- 
bak. 

I£p*nis png Seb : saha. 

Iap*nis png Bot : anabo. 

lap-mt png Bot : anabo. 

Iap*n6s png : pag-angat ng balat at 
pagkakaroon ng likido sa pagitan 
nito at ng laman, dahil sa pagkaka- 
paso. 

Ia a p6 png Bot [Iba] : dapong-tubo. 

la‘po pyir [Kap] : apaw. 

% 

l^-pog png [ 5^] : siga. 

Ia*p6g png [Ilk] : mataas na pook na 
pinagtatamnan at ulan ang tanging 
pinagmumulan ng tubig. 

l^-pok png [Bik Seb] : putik. 

Ia*p6k pnr : nabulok, gaya ng kahoy^ 
o tela. 

l^*pot png : katangian ng likido kapag 
kulang sa tubig; pamimigat o pa- 
ngangapal ng likido Cf consistency, 
labnAw. 

Ia a p6y png [Seb] : pagod; pata. 

I^*prak pnr [War] : nakahilata; naka- 
handusay; nakahiga na unat ang mga 
kamay. 

I&p*saw pnr [War] : malabnaw. 

lapse (laps) png [Ing] 1: di-sinasadyang 
paglihis sa nakaugalian 2 : pansa- 
mantalang paglihis 3: munting pag- 
kakamali. 

Iap*s6y pnr : walang muwang kaya 
hindi nahihiya, ngunit hindi naman 
bastos o walang pakundangan. 

ldp*SUS png [Lai] : pagkaligta; ka- 
walang ingat. 

lapsus calami (lap-sus ka-la-may) 
png [Lat] : kamalian o kawalang 
ingat sa pagsusulat. 

lapsus linguae (lap-sus lmg-gway) 
png [Lat] : kamalian o kawalang 
ingat sa pagsasalita. 

lap-tay png Bot : punongkahoy na 
mataas, malabay, at maputla ang 
pinakapuno : tangisang-bayawak. 

laptop (lap-tap) png Com [Ing] \ 
microcomputer na portabol at ang- 
kop na gamit sa paglalakbay. 

\&*pu png 1: [Kap] lawas 2: Bot [Tbo] 
upo. 

L£*pu-L£*pu png : lungsod sa Cebu, 

' ipinangalan sa bayani ng Mac tan. 

L5 a pu a l£ a pu png Kas : magiting na 
mandirigma at pinuno ng Mactan at 


kauna-unahang Filipino na lumaban 
sa pananakop ng mga Espanyol. 

Ia-pu a l£*pu png Zoo [Seb Tag] : isda 
(class Epinephelus) na iba-iba ang 
anyo, hugis, at kulay var kalapu Cf 
lapulapung liglig, lapulapung sen- 

YOR.A : BALUAN. 


l^-pu a la a pung lig-lfg png^ Zoo [Seb 
Tag lapu+lapu+na liglig] : isdang 
alat (Epinephelus merra ). 

I£ a pu a la a pung sen*y6*ra png Zoo 

[Seb Tag lapu+lapu+na Esp senora] : 
isdang alat (Variola lonti). 

la-pu-le png Bot : damo ( Drymog- 
lossum piloseloides) na gumagapang 
sa katawan at sanga ng pund at may 
dahong medisinal: lagolo 2 , pagong- 
pagungan, pako-pakuan, piyAy. 




la*pu*n^w pnr : lusaw. 

Ia*pu*rit pnr : lukot o gusot dahil sa 
pagkabasa o labis na pagkahipo. 

Ia*put # yak pnr [HU] : hindi mabuti 
ang pagkakahalo. 

La a pu a yan png 1 : isa sa mga pang- 
kating etniko ng mga Subanon 2: 
tawag din sa wika nito. 

0 t 

lap-wa pnd mag-lap-wd, lap-w^-an, 
i a pag*lap a w^ [Seb] : banlian. 

Iap*ya pnr: pinantay o pinatag; ini- 
unat : tapyA. 


Iap*yad png Ana 1 : sarat o dapa ang 
ilong 2 : malapad ang hugis ng ka¬ 
tawan . 

0 

lap a y£k png : hagikhik. 

Iap a yd png [War] : murang dahon. 
!ap a yd png [HU] : pata. 

!6 a ra png Bot [Kap] : sili 1 . 

Ia*rdg png [Pan] : baog. 

Ia*rdg pnr [Seb] 1 : lanta 2: hulog. 
Ia*rag a w£y png [HU] : larawan Cf 

HULAGWAY. 


I4*rak png [Pan] : langis. 

Ia a r4m png [Kap] : kasinungalingan. 

Ici-rang prig 1: [Kap Tag] malawak 
na bukid o parang 2 : disiplina o 
saklaw ng pag-aaral na akademiko; 
dibisyon ng mga kursong akademiko: 

FIELD. 


Ia a r£ng png [War] : kapasiyahan; 
pahayag; hatol. 

Ia*r^*ngan png: pook ng paglalaban; 
maluwang na tagpuan ng isang ma¬ 
ll alagang pangyayari. 

Ici-raW png [HU] : balak 1 . 

Ia*r^ a wan png [Kap HU Seb Tag] 1: 
imahen ng isang tao, hayop, o anu- 
mang bagay na likha ng pagkakaguhit. 









laray 


495 


Iasi 


potograpiya, at iba pa : lamina, pain¬ 
ting, PHOTO, PHOTOGRAPHY, PICTURE, 

retrato 2 : repleksiyon s a salamin : 

IARAGWAY, RETRATO. 

16* ray png: tinis ng tunog. 

lard png [Ing] : mantika. 

I6r*der png [Ing] 1 : silid o kabinet 
na lalagyan ng mga pagkain 2 : im- 
bakan ng pagkain ng mga hayop na 
ilahas. 

l6r*don png [Ing] : piraso ng taba ng 
bacon na ginagawang mantika sa 
pagpiprito ng karne. 

lares (la*riz) png [Ing] : sa sinaunang 
Roma, ang mga diyos na sinasamba 
ng isang sambahayan. 

0 • 

La Revoluci6n Filipina (la re-bo- 

w 

lus-yon fi-Ii-pi-na) pngLitKas [Esp] : 
pagsusuri ni Apolinario Mabini sa 
mga sanhi ng pagsiklab at pagbag- 
sak ng rebolusyong Filipino. 

I6r-ga pnd I6r-ga*h6n, Iu-m6r*ga, 
M6r*ga 1 : [Esp largar] bigwasan; 
suntukin 2: [Esp alargar] paluwagin, 
o ihugos ang lubid o kable. 

L6r*ga! pdd [Esp] : Lakad! 

Iar*ga*bis*ta png [Esp larga+vista] : 
teleskopyo na binubuo ng dalawang 
magkatabing lenteng itinatapat sa 
dalawang mata, upang makita ang 

anumang nasa malayo : binoculars. 

■ 

larg&'do pnr [Esp larga+do] 1: walang 
takda o hanggahan ang paggasta 2 : 
mahaba ang tali, gaya ng sarang- 
golang pinalilipad. 

I6r*ga ma*sa png [Esp larga+masa] : 
pinaghalong sukat na dami ng se-. 
men to, buhangin, graba, at tubigr 
bukod pa ang inilagay na kabilya 
upang higit na tumibay. 

Iar*ga*r6*te png [Esp] : uri ng lam- 
bat ng isda. 

large (lardz) png [Ing\ 1 : malaki 2: 
maluwang 3: malawak 4: masaklaw 
5: magarbo. 

lar*g6*ro png [Esp larguero] : hamba. 

largesse (lar-dyes) png [Ing] : labis 
na salapi o anumang ipinamamahagi, 
lalo na ng isang tao na may mataas 
na posisyon. 

larghetto (lar*ge-to) pnr Mils [Ing] : 
katamtamang bagal, higit na mababa 
sa largo ngunit mataas kaysa adagio. 

l6r*go pnr [Esp Ing] 1: Mus mabagal 
na tiyempo at may marangal o da- 
kilang estilo 2 : malaki; maluwang. 

16*rl png [Ing] : yunit ng pananalapi 
sa Maldives. 


lariat (lar-yat) png [Ing] 1: silo 2: 
lubid na pansuga. 

6*rin png [Kap] : pagkompone. 

a*ring png [ Tau ] : kampit. 

a*ring*go*lo*hi*ya png [Esp laringo- 

logia] : laryngology. 

a*ring*he png Ana [Esp laringe] : 
larynx. 

a*ring*hi*tis png Med [Esp laringitis] : 
laryngitis. 

a*ris png 1: [Kap Tag] amoy ng tae 
2: tigas ng ulo 3: kasamaan; kaim- 
bihafi. 

ark png Zoo [Ing] 1 : ibon (family 
Alaudidae) na maliit, may kulay- 
kapeng balahibo at mahahabang 
kuko, at mahusay humuni 2 : anu¬ 
mang katulad na ibon. 

a*r6 png : tining ng langis. 

a*r6 png 1 : gawain bilang pag-aaliw : 

AYAM, DULA, GAME, HUYGO, PLAY 2\ 

ehersisyo 3: biro 4: likha-likha; 
hindi tunay. 

6*rog png [War] : latak. 

6*rot png [Seb] : sabunot. 

a*r6t pnr: lasog, giray, o lukot dahil 
sa maling paghawak. 

a*r6y pnr : napakalambot at nawala 
sa* hugis dahil sa kahahawak, kaga- 
gamit, o maling paggamit. 

a*rfl png [Kap] : langis. 

a*rii*an png [laro+an] : palaruan; 
playground. 

a*ru*6n png [laro+an] : anumang 
bagay na ginagamit sa paglalaro ng 
bata, gaya ng bola, manyika, at iba 
pa : ayAmin, ay-Ayam, bawwot, hugete, 
gAlawgAlaw, toy. 

a*ru*6ng-a*nf*t0 pngBot [laruan+na- 
anito] : kasupangil. 

a*r6k png [Kap] : himo. 

6r*va png Zoo [Ing] 1 : anyo ng sup- 
ling at aktibong insekto matapos 
lumabas sa itlog 2 : anyo o hugis ng 
iba pang batang hayop na naghunos 
at dumaan sa metamorposis. 

aryngitis (la*rin'dyay*tis) png [Ing] : 
pamamaga ng larynx : laringhitis. 

aryngology (la*ring*g64o-dyi) png 
[Ing]: sangay ng medisina na nag- 
aaral ukol sa larynx : laringgolohiya. 

arynx (la*ringks) png Ana [Ing] : 
hungkag na kalamnang organ na 
daluyan ng hangin patungo sa baga 
at kumakapit sa mga himaymay na 
bagting sa lalamunan ng tao at iba 
pang mammal : laringhe. 

Iar*y6 png [Esp ladrillo] : ladrilyo. 


I6*sa png 1: sarap o hindi ng kinakain : 

DAMIL, ISAM, I AMI, NAMIT, PALAPA 2 , RA- 

mAn, sabor, taste, tawAy 2: paraan 
ng pagdama ng dila sa pagkain. 

Ia-s6 png : asoge o merkuryo na gi¬ 
nagamit sa paggawa ng salamin. 

Ia*s6 pnr : nilansag; sinira sa pama- 
magitan ng pagtanggal sa mga bahagi. 

Ia*s6g png [Ilk] : laman; karne. 

lasagne (la-san-ya) png [Ing Ita] : 
pasta na hugis banig o malalapad 
na laso at may lahok na giniling na 
karne, sarsa, keso, at iba pa. 

I6*sak pnr [Kap Tag] : pula, puti, o 
itim na balahibo ng manok. 

Ia*s6k pnr : maagnas; mabulok. 

- w 

I6 a sang png: paghihirap sa pagputol, 
gaya sa pagputol ng bakal o matigas 
na kahoy. 

Ia*$6ng png 1: [Seb] gubat 2: [HU] 
pook na makapal ang damo at pu- 
nongkahoy. 

16-sang pnd mag'16'sang, Iu*m6* 
sang, Ia*s6*ngin [HU] : magsalita 
nang pabiro. 

Ia*s6p png: pagdanas kung mainam 
o hindi anganuman -pnd la*sa*pin, 

Iu*ma*s6p. 

I6*saw png : lusaw. 

I6*say png : pagputol sa mga sanga 
ng isang malaking punongkahoy pag- 
katapos ibuwal. 

I6s-ay png [Bpi] : papak - pnd mag* 
I6s-ay, Iu*m6s-ay, las-6*yin, ma* 
I6s-ay. 

16s*bang png [Ilk] : yabong. 

Ias*bf png : pagkibot ng mga labi 
upang magpahayag ng pagsalungat 
o pag-ayaw. 

la*s6ng*go png [Tag lasing+Ep engo] : 
tao na malimit maglasing: iasinggero. 

laser (ley-zer) png [Ing akronim ng 
Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation] : aparato na 
lumilikha ng matinding sinag na 
monokromatiko o radyasyong elek- 
tromagnetiko. 

Ia*se*ras*y6n png Med [Esp lace¬ 
ration] : sugat bunga ng paglaslas 
sa balat. 

laserdisc (ley»zer disk) png [Ing] : 
disk 4 . 

Ia*s6*ta png [Esp lanceta] : varyant 

ng lanseta. 

las*g6s png : pinakamatig^s na ba¬ 
hagi ng pund ng kahoy. 

la*Si png [Ilk] : balakubak. 

la-sl png [HU] : gilagid. 




asi 


496 


latex 


la-Sl png Zoo ; uri ng kabibe (genus 
Anodonta). 

16-si pnr [ Kap ] : lansag 1 . 

la-si-gi png : gasera. 

Ia-sik pnd lu-ma-sik, la-si-kin, ma* 
la-sik [Pan] : tiris. 

la-si-lak png Bot [Iba ] : hinabuad. 

fa-sMas png Bot [Ilk] : hinabuad. 

Ia*sim*b6*leg png [Pan] : paslang. 

la-sing pnr 1: labis ang nainom na 
alak 2: nawala sa sarili dahil sa labis 
na galak o layaw: abuwek, hubog, la- 

NGO. 

la-sing-ge-ro png [Tag lasing+ Esp 
ero] : lasenggo. 

Ias-k6n pnr : magaspang na ugali : 

BASTOS. 

Ias-ku-t6 png : sampirasong buong 
layag. 

Ias*l6s png : malaking punit o hiwa : 

LANGKAT. 


las-ng6*ton png Bot [HU Seb] : lipa. 

I6-SO png [Esp] : piraso ng tela o 
kauri nito na ginagamit na pantali o 
pandekorasyon : bilad, hllet 2 , ribbon. 

la-sd png 1 : agihap, sugat sa may 
sulok hg bibig 2: [ Bik] kati. 

Ia-s6g pnr 1 : nagkapira-piraso; nag- 
kahiwa-hiwalay : lamirat 2 : sinala 
3: pinalutong 4: lastag 5: walang-wala, 
karaniwan sa ari-arian o yaman. 

I6-S0k png [Kap] : pagkaing lasang 
usok. 


Ia*s6k png [Tag Tst] : klabihe. 

La So-li*d6-ri*d6d prig Kas Lit [Esp] : 

opisyal na peryodiko ng Kilusang 
Propaganda na inilathala sa Espanya 
noong 15 Pebrero 1889 hanggang 
15 Nobyembre 1895 at pinamat- 
nugutan ni Graciano Lopez Jaena at 
pagkaraan ni Marcelo H del Pilar. 

16-son png [ Tau Tag] : anumang bagay 
na solido, likido, o gas na nakapi- 
pinsala sa kalusugan at nakamamatay 
Cf kamandag ; poison. 

Ia-80*n6 png Bot [Ilk] ; sibuyas-tagalog. 

Ia-s6ng png [Pan] : lusong. 

Ia*s6y pnr: lumabis sa lambot, tulad 
ng lamang-ugat na nilaga nang matagal. 


Ias*p6g pnr 1 : ginahasa; inabusong 
sexual 2 : naubos ang puhunan sa 
sugal -/mdlas-pa-gfn, ma-las-p6g, 
Iu-mas-p6g. 

Las Pi ft as (las pm-yas) png : lungsod 
na kabilang sa Pambansang Punong 
Rehiyon. 


Lassa fever (la-sa ff-ver) png [Ing] : 
malalang sakft sa Africa, may halong 
lagnat at sanhi ng virus. 

lasso (la-sow) png [Ing] : lubid na 
pansilo, karaniwang ginagamit sa 
baka. 

last png [Ing] 1: tao o bagay na pina- 
kahuli 2 ; huling pagtatanghal. 

last pnd [Ing] 1: manatiling malakas, 
buhay, o sapat sa loob ng mahabang 
panahon 2 : magpatulov sa loob ng 
mahabang panahon. 

last pnr [Ing] 1: pagkatapos ng lahat 
2 : pinakabago; susunod bago ang 
itinakdang panahon 3: sinusundan; 
pinakahuli sa pagkakasunod-sunod 
4: tanging natitira 5: pirxakama- 
babang ranggo. 

Ias*t6g pnr : hubo’t hubad; vvaiang 
damit na suot: kalot, lasog 4 , lubas, 
luing, naked 1 . 

Ias-t6y png 1: tapahang gawa sa ka- 
wayan 2 : lubid na inihahagis saTilog 
upang maging gabay sa pamamangka. 

I6s-ti png [War] : ballast. 

I6s*ti*k6 png [Esp elastico ] : piraso 
ng gomang bilog na nababanat at 
ginagamit na pantali : goma, ligas. 

Last Judgement (last jadz-ment) 
png [Ing] : sa teolohiyang Kristiyano, 
ang pangwakas na hatol sa sang- 
katauhan na inaasahang mangyayari 
sa katapusan ng mundo : Huling 
Paghuhukom. 

las-tdg png [Ilk Pan Tag] 1 : kasi- 
nungalingan 2: hambog 3: pagku- 
kunwari upang malinlang ang kalaban. 

last quarter (last kwar*ter) pngAsn 
[Ing] : katunawan. 

I6s-tre png [Esp] : ballast. 

Last Supper (last sapper) png [Ing] : 
ang huling hapunan ni Hesus kasama 
ang kaniyang apostoles bago ang 
pagdakip, kalbaryo, at pagpapako 
sa krus : Huling Hapunan. 

Ia-sut-86t pnr i babad; basang-basa. 

I6s-wa png [HU] : gulayf 

Ias-w6 png 1: salungat sa konsepto 
ng moralidad at kagandahang-asal 
2 : nagdudulot ng di-mapigil na pag- 
nanasang sexual 3: kahalayan; ka- 
bastusan 4s tungayaw Cf obscene, 
obseno -pnr ma-las-w6. 

16-ta png [Esp] 15 malambot at kulay 
pilak na metal na ginagamit sa pag- 
gawa ng iba’t ibang kasangkapan : 
can, tin can 2 : sisidlan na karaniwang 
yari sa metal C/d e-lata : tin 2 . 


Ia-t3 png 1: [Kap HU Set Tag War] 
pagkamalambot; pagkamalapot 2 : 
panghihina ng katawan ~ pnr ma* 

la-ta - pnd lu-ma*t§, man-la-tft, 
pa-la-ta-in. 

16-tag png [Bik Kap HU Seb Tag] 1: 

paglaladlad ng bagay na nakaba- 
lumbon 2 : pagpapahayag ng kuro- 

- pnd mag-16-tag, i-la-tag, Ia-t6- 
gan, Iu*m6*tag. 

la-ta-gan png [latag+ari] 1: pook o 
bagay na laan sa pagkukula ng damit 
2: katye na inaspalto 3: sahig ng 
baldosa. . 


Ia*ta*g6w pnr [Seb] : lagalag. 

I6*tak png: anumang dumi na naiiwan 
sa ilalim ng likido: baro-kabok, ba- 

GABER, IGITNENG, LAROG, LUGDANG, PAIAK, 
TANAK, TINING 1 , TUN'DAG. 

Ia*t6k png : tarik. 

ia-t6-ke^n^mag-la-t6-ke, i-la-t6-ke 

[War] : magkula. 

Ia-t6-lat png [Ilk] : bitag ng dalag at 
yari sa kawayan. 

16-tang png [Kap Tag] 1: pag-init; 
taas ng temperatura 2 : pagsiklab o 
paglagablab, lalo na ng baga -pnd 

mag-16-tang, pag-la-t6-ngin. 

Ia*t6ng pnr 1 : tuyong-tuyo; tuyot 2: 
[ Seb] labis ang pagkahinog. 

Ia-t6w png [Bik] : iral 1 . 

Ia*t6*wan png : lupang itinambak sa 
paligid ng pitak ng bukirin upang 
magsilbing bakod at pumigil sa daloy 
ng tubig Cf dike. : pilapil. 

16-tay png [Kap Tag] : namumula o 
nangingitim na bakas ng palo o ham- 
pas sa balat Cf balatay 2 : iabod, lahab, 

PANTAL 2 , WHIP 3 . 

Ia-t6y png : bitag na laan sa ibon. 

latch png [Ing] : kawing, aldaba, o 
trangka sa pinto. 

late (leyt) pnrpnb [Ing] 1: matapos 
ang takdang panahon; nahulf; na- 
antala 2 : tinanghali o ginabi. 

l6-te-r6l png [Ing] : gilid na bahagi 
lalo na kung sanga o tangkay. 

I6’te*r6! pnr [Ing] : ng, mula, o tungo 
sa gilid; pinakagilid. 

la*t6*ro png 1: tao na bihasang hu- 
mubog o maghinang ng lata 2 : sa 
paggawa ng sasakyan, tao na bihasang 
magsaayos, maghubog, o maghinang 
ng yero o metal. 

latex (ley-teks) png [Ing] 1: likidong 
mala-gatas mula sa pinaghalong sang- 
kap ng iba’t ibang halaman at punong- 
kahoy, lalo na ng punong goma, at 
may komersiyal na gamit 2 : sinte- 









lath 


497 


laurel 


tikong produkto na tulad nito. 

lath png [Ing] : kahoy o metal na 
manipis at sapad, ginagamit na ba- 
langkas sa plaster. 

lat'hadd png 1: anumang akda na 
inilimbag o inimprenta, gaya ng sa 
peryodiko, aklat, at iba pang katulad : 
publikasyon 2: pahayag o paunawa 
hinggil sa isang bagay o pangyayari: 
KAPARALWAN, PAHIBALO, PABLAAK 3: tikin 

sa pamamangka -pnd mag*Iat*ha*ld, 
Mat*ha*ld, i-pa-lat-ha-IA 

Iat*ha*la*£n png [ lathala+an ] 1: pook 
na pinaglilimbagan ng mga aklat, 
diyaryo, o magasin 2 : ang inilimbag 
na aklat, diyaryo, o magasin. 

lat*ha*la*fn png: tampoknaartikulo 
sa babasahfn, karaniwan sa magasin. 

lathe (leyd) png [Ing] : makinang 
pantorno o panlalik. 

lather (la-der) png [Ing] 1: bulang 
nalilikha dahil sa pagkalikaw o pag- 
galaw ng tubig at sabon 2: kalagayang 
magulo. 

lathi (la-ti) png [Ing] : sa India, ka- 
wayang mahaba na balot sa bakal, 
karaniwang gamit na sandata ng 
pulis. 

lat-ht png : sa pagsasaing, malatang 
kanin at dulot ng labis na tubig. 

I6*ti png 1: Med [Kap] ligata 2: [&fr] 
bagong buwan. 

la-tf png [Pan] : kalawang. 

Ia*tl png : latian. 

Ia*ti png 1: [Kap] lift 2: Asn [Hil] 
kabilugan 1 . 

la*than png [Kap Tag lati+an] : pook 
na mababa na malimit bahain, ka- ■ 
raniwang maputik : bilaos, labon” 

LATI, MARSH, SWAMP. 

Ia*ti*fun*di*y6 png [Esp latifundio] : 
bukirin o lupaing sinasaka, malawak, 
at tiwangwang, at pinabayaan ng may- 
ari nito. 

I6*ti*g6 png [Esp] : anumang pang- 
hagupit gaya ng lubid, buntot-page, 
at iba pa var latiko'S quirt, whip 2 . 

Ia*tik png [Kap Hit] : sapal ng pinag- 
langis na kakanggata: ganosal, ladek, 
lunok. 

La*tfn png [Esp] : wika ng sinaunang 
Roma at ng imperyo nito. 

La*tin pnr [Esp] 1: ng o hinggil sa 
Latin 2: bansa o tao na gumagamit 
ng mga wikang nagmula sa Latin : 
Latino. 

Latin America (la-tin a-me-ri-ka) 

png [Esp] : bahagi ng kontinente ng 
America na nasa timog ng United 


States : Timog America. 

La*ti*no png [Esp] 1: Latin 2: Kol 
tawag sa mula sa Timog America. 

I6*ti*r6s pngBot : varyant ng datiles. 

Ia*ti*tud png [Esp] : latitude. 

latitude (la-ti-tyud) png [Ing] 1: a 
Heg nakaanggulong distansiya sa 
kanluran o silangang meridian ng 
ekwador at isinasaad sa degree o 
minuto b rehiyon o klima, lalo na 
kung patungkol sa temperatura : 
latitud 2 : kalayaan sa interpretasyon : 
latitud 3: Ast nakaanggulong dis- 
tansiya ng lawas pangkalawakan mula 

sa ekliptiko : latitud. 

• • 

lat*16t png 1: [Ilk] sugat na nababak- 
bak sa likod ng kabayo o sa puwit ng 
tao 2: [Pan] bulay. 

I6*t0, la*td png Bot [&£] : lumot 
( Sargassum spinifex) na lumalago sa 
mabato at mabuhanging pook, kara¬ 
niwan sa pampang. 

% 

Ia*t6 pngBot s damorig dagat ( Cau- 
lerpa racemosa) na maliit, luntian, 
at kahawig ng ubas : ar-arosip, aru- 

TING. 

* % • 

l6*tod png : kendeng. 

* % 

% • 

Ia*t6d pnr : lasa, latoy, o linamnam, 
ginagamit na kasama ang salitang 
walang , hal “Walang latod ang ini- 
hding pagkain.” 

16-tok png t: [Bik Hil Ilk Pan Tsi 
Tag] mababang hapag-kainan na 
yari sa kahoy Cf dulang 2: [Ilk] 
kahoy na pinggan 2s Bot baging 
( Telosma procumbens) na nakakain 
ang bunga ngunit nakalalason ang 
mga dahon. 

La*t6*na png Mit [Ita] : Leto. 

Ia*t6y png: sigla o pang-akit ng isang 
pangungusap, bagay, ugali, at iba pa. 

latria (la-tra-ya) png [Ing] : sa mga 
Kristiyano, sukdulang pagsamba na 
para lamang sa Diyos Cf panatismo. 

4at*rf*na png [Lat] : latrine. 

latrine (la-trm) png [Ing] 1 : sisidlan 
o hukay na ginagamit sa kubeta 2: 
kubetang pampubliko, lalo na sa 
kampo : latrina, letrina. 

La Tri*ni*d4d png : kabesera 
ng Benguet. 

latter (la-ter) pnr [Ing] 1 : kabilang 
sa susunod na panahon o yugto 2: 
pangalawa sa dalawa at panghuli sa 
isang serye. 

lattice (la-tfs) png [Ing] 1: estruk- 
turang yari sa magkakakrus na bara 
o kahoy at ginagamit na iskrin, bakod, 
at iba pa 2 s regular at peryodikong 


pagkakaayos ng mga atom, ion, o 
molecule sa isang solidong kristalina. 

Ia*tun*d£n png Bot s uri ng saging 
var turdan. 

Ia*ud png Mus : instrumentong de- 
kuwerdas, mahabang leeg na may 
traste, at hungkag ang katawang hugis 
peras s binaug 3 . 

laud (lod) png [Ing] 1: Lit himno ng 
pagpupuri 2: unang pagsamba o 
seremonya. 

Ia*u-da-n6 png Kem [Esp] : solution 
na may morpinang mula sa opyo at 
ginagamit na narkotikong pampa- 

manhid var lawdano : laudanum. 

• » « 

laudanum (lo-de-num) png [Ing] : 
laudano. 

9 

launch (lonts) png 1: lantsa 2s Mil 
malaking barko na ginagamit sa 
paghahatid ng suplay at hukbo sa 
panahon ng digmaan. 

launch (lonts) pnd [/ng] 1 s ibunsod, 
hal ang bapor o kandidatura sa ha- 
lalan 2: ipadala o ibunsod, hal ang 
armas o rocket 3: patakbuhin o 
simulan ang isang gawain, tao, at 
iba pa 4 s ipakilala nang pormal ang 

isang produkto, gawain, at iba pa, 

• • 

launcher (lon-tser) png: estrukturang 
salalayan ng rocket. 

launching (lon-tsing) png [Ing] : 

paglulunsad; pagbubunsod. 

* 

launder (lon-der) png: daluyan ng 
likido, lalo na ng tunaw na metal. 

launder (lon-cier) pnd [Ing] 1 : labhan 
o plantsahin ang damit, kumot, at 
iba pa 2: ilipat ang pondo upang 
ilihim ang ilegal na pinagmulan. 

laundry (lon-dri) png [Ing] 1 : silid 
o gusali na pinaglalabahan ng damit, 
kumot, at iba pa 2: labada 3: pagla- 
laba ng mga ito. 

La Union (laun-yon) png: lalawigan 
sa hilagang kanluran ng Filipinas, 
Rehiyon I. 

Laura (law-ra),. png Lit : tauhan sa 
Florante at Laura , anak ni Haring 
Linceo at kasintahan ni Florante. 

la*u*re*6*do png, pnr [Esp] 1: tao na 
pinarangalan dahil sa bukod tanging 
iniambag na talino 2: kinikilala, 
karaniwang dahil sa angking kahu- 
sayan sa panulaan. 

laureate (lor-yat) pnr [Ing] t: pinu- 
tungan ng koronang laurel bilang 
tanda ng karangalan o kadakilaan 
2: tulad ng laurel. ' 

la*u*r£I png [Esp] 1: Bot anumang 
halamang mula sa family Laurus 2 : 








iauriat 


498 


lawnmower 


Bot halaman (Laurus nobilis) na 
may luntian at makintab na dahon: 
daphne 1 3: kadakilaan vorlawrel. 

i 

Iauriat (lor-yat) png [Ing ] : loryat. 

la*ut png [Pan] : pantahi sa pawid na 
pang-atip : tutos. 

la-u-ya png [Esp la olla, Seb] : nilagang 
karne na may halong gulay. 

I6-va png [Ing] 1: kumukulo at tunaw 
na bagay na dumadaloy mula sa 
bulkan 2 : solidong substance na 
nabubuo nito paglamig. 

la-v6*bo png [Jng] 1: lababo 2: a 
ritwal ng paghuhugas ng kamay ng 
pari kung may misa b tuwalya o pa- 
langganang ginagamit dito. 

lavatory (la-va-to-ri) png [Ing] : 
kubeta o palikuran na may lababo 
at inodoro. 

I6-ven-der png [Ing] : lila. 

law (lo) png [Ing] 1: batas 2: ang 
propesyong legal; abogasya 3: kala- 
karan ng kalikasan. 

I6*wa png [Ilk] : luwag; lawak. 

Ia*w6 png 1: Heo t Bik Kap Tag] ma- 
lawak na tubigan na nakukulong ng 
lupa, karaniwang tabang : dagatan 1 , 

DAGAT-DAGATAN, DANAW, I AGO, LAGOON, 
LAGUNA, LAKE, LANAW, LINOK 2:a Zoo 
[Bik Seb War] gagamba b sapot nito. 

Ia*w6*an png Bot 1: alinman sa iba’t 
ibang matigas na punongkahoy (genus 
Shorea at Paras horea) : bayukan 2: 
lawa. 

law abiding (lo a-bay-ding) pnr [Ing] : 
masunurin sa batas. 

I6*wad png : sukat o haba ng lubid. 

16-wag png [Kyn Tau] : bulig. 

la-wag png 1: pook na nahawan ang 
mga kahoy at dawag upang pagta- 
niman: pahaw 2: [Ilk Tag] liwanag 
3: Agr [Man] yugto sa pagkakaingin 
na nililinis ang sakop upang itakda 
ang lawak nito. 

16-wak png 1: pook o espasyong ma- 
luwag at malaki ang sakop : luwAkas 
2 : larang ng pananaliksik, gawain, 
o iba pang bagay. 

Ia*wak png [Seb] : silid. 

Ia*w6*la*w6 png Bot : damo ( Pas- 
palum conjugatum) na malapad ang 
tangkay, lunti ang bulaklak, at ma- 
nipis ang dahon : kAwad-kawAran , 

KAWATKAWAT. 

Ia*wa-la*wa png Zoo [Seb War] : 
gagamba. 

16-wan png 1 ; Bot punongkahoy (fa¬ 
mily Dip tero carpus) na matigas at 


ginagamit sa paggawa ng muwebles 
at bahay 2: [ST] parusa sa tao dahil 
sa paggawa ng pagkakasala. 

!6*wang png 1: kalawang 2: Ntk pag- 
lalayag sa makitid na ilog 3: [ Tau] 
pinto 4: daan. 

La*w6 ng Ba-i png: malaking lawa 
sa Laguna, tinawag ding Laguna de 
Bay (Bai) noong panahon ng Es- 
panyol at napagkamalang Laguna Bay 
noong panahon ng Amerikano. 

16-was png 1: ngipin ng salapang 2: 
[Bik Hit Mrw Seb War] katawan 3: 
Bot [Seb] lotus 4: kolektibong ka- 
isahan o identidad ng mga bagay, 
hal lawas ng tubig, lawas pangkala- 
wakan. 

la-was png [Ilk] : pagitan ng dala- 
wang buko ng halaman. 

16-was pnr malayo sa tinutumbok o 
tinitira; malaking mintis : lampas, 

LA PAW, LAPU, TALAILO. ^ 

la-wa-sa-ig png [Mag] : kanal 1 . 

Ia*w6t pnr [Bik] : hull 1 . 

I6w-aw png Gra: bigkas na pahakdaw 
sa huling patinig ng salita, hal gab-i, 
ak-ak. 

16-way png [Bik Hil Seb War Tag] 1: 
likidong inilalabas ng glandula sa 
bibig Cf dura : Ago, ilol, ngahAy, 
saliva 2: Zoo uri ng isdang alat (Hyn- 
nis moms a). 

I6w-ay png [Hil Seb War] : kabas- 
tusan; kagaspangan ng pag-uugali. 

Ia*w6*yan png 1: maliit na lubid na 
ginagamit na tuhugan ng tingga o 
pataw ng lambat 2: Zoo isdang (ca- 
ranx armatus) may mahabang palik- 
pik sa batok. 

Ia-w6y-la-w6y png Zoo [Seb] : uri 
ng sapsap. 

16-we png [Kap] : tingin. 

Ia*w6r png Bot [Pan] : ikmo. 

la-wi png [Ilk] : pagkaing bawal kapag 
nagluluksa. 

la-wi png [Bik Ilk TagY : pinaka- 
mahabang balahibo sa buntot ng 
tan dang : gatud. 

la-wi pnr [Kap] : natuyot agad bago 
gumulang, karaniwan sa prutas Cf 

LAYOT. 

la-wi-dan png Isp [Mng] : pagbubuno 
sa pamamagitan ng mga hita. 

la-wig png 1: [Bik Hil Tag] tagal o 
haba ng panahon : kabayAg, iaon 2: 
Zoo [Ilk] maliit na ibong matingkad 
ang kulay ng balahibo 3: [Seb] ka- 
denang pang-angkla 4: [Mag] dampa. 


a-wig png Ana [Hil] : pusod. 

a-wi-gang png Bot i baging ( Piper 
abbreviatum) na gamot sa sipon at 
ubo ang mabangong prutas. 

ia-wi-han png Zoo : huwaling. 

la-wMa-wi pnr : masunurin; sunod 
nang sunod. 

16-win png Zoo [Tsi law-ing] : alin¬ 
man sa mga ibong mandaragit (family 
Accipitridae o family Falconidae) na 
aktibo sa umaga : banog, bulAwe, 

DAPAY, HALKON, HAWK, KALI. 

la-wing prig [Kap Tag] : basahang 
gulanit o nisnis at nakasampay o 
nakabitin. 

la-wing-wing png 1: kalagayan ng 
isang bagay na nakalawit o naka- 
lawing 2 : anumang bagay na gina¬ 
gamit na palawit. 

I6*win-I6*win png Zoo : isdang may 
maikling palikpik at tila lumilipad 
paglukso. 

I6*wis png : panungkit ng niyog na 
hugis kalawit na nakakabit sa dulo 
ng pinagdugtong-dugtong na kawayan: 
binubong. 

la-wis png Heo [Seb] : tangos. 

la-wis-wis png 1: kawayang ginaga¬ 
mit na pangalaykay sa isda 2: [Hil 
Seb Tag] pagaspas ng mga dahon ng 
kawayan kapag malakas ang ihip ng 
hangin : waliswis. 

16-wit png\ : salitang ugat ng kal6wit 
2 : karit 2 . 

la-wit png Bot : uri ng saging. 

• •* 

la-wit pnr [Kap Tag] : nakabitin; naka- 
laylay; hindi nakasayad - pnd mag- 

la-wit, lu-ma-wit, i-la-wit, Ia-wi-t6n. 

la-wi-wi png Lit [Kap] : indayog. 

I6w*law png 1: Zoo [Seb Tag] isdang 
tabang ( Sardinella fimbriata) na 
makaliskis at may maliliit na ngipin 
2 : balawbalaw. 

Iaw-I6w pnd mag*law*l6w, Maw 

I6w 1: ilawit o ibitin ang isang bagay 
2 : ilublob o iwagwag ang anumang 
bagay sa tubig. 

law* 16w pnr 1: nakabitin at guma- 
galaw-galaw o umaalog-alog : lawit, 
laylAy, luyloy 2: maluwag na pundiya 
ng salawal. 

law-man png [Bik] : balulang. 

lawn (Ion) png [Ing] 1: damuhan 1 
2 : linen o cotton na ginagamit sa 
paggawa ng damit. 

lawnmower (lon-mo-wer) png [Ing] : 
makinang ginagamit sa pagtabas ng 
damo sa lawn. 




I a wo 


499 


layout 


la*wd png : tuyong talulot, bunga, o 
dahon na nakadikit pa sa puno o 
halaman. 

Ia*w6g png [ Seb] : pagkain ng hayop. 

Ia*w6-la*w6 png Bot [Seb] : lawo na 
bumagsak sa lupa. 

Ia*w6s png [S^] : lanta. 

Sa*w6t png [ Seb] : am. 

lawrencium (lo-ren-syum) png Kern 
[ Ing ] : element na metaliko, artipisyal, 

at radvoaktibo (atomic number 103. 

✓ ' * 

symbol Lr). 

lawsuit (lo-sut) png [Ing] : asunto; 
kaso. 

!4‘wud png [Bik HU Seb War] ; laot 2 . 

lawwa-lawwa png Zoo [Ilk] : ga¬ 
ga rnba. 

lawyer (lo-yer) png [Ing] : abogado. 

laxative (lak-sa-tiv) png [Ing] : gamot 
na tumutulong sa pagpapalabas ng 
dumbo tae; pampurga : laksante, 

LAKSATIBA. 

lay (ley) png Lit [Ing] : maikling tu- 
lang liriko o salaysay na inaawit. 

lay (ley) pnd [Ing] 1: maglapag; ila- 
tag o ilagay sa rabaw 2 : maglatag; 
ilagay sa tamang posisyon 3: magbuo; 
maglagay ng batayan o suporta 4: 
mangitlog 5: pag-usapan; ihanda 6: 
Kol makipagtalik na sexual. 

lay (ley) pnr [Ing] : layko. 

I4*ya png 1: [Esp] kalaykay na may 
dalawang matutulis na ngipin, mula 
sa Basque 2: [Bik Hil Seb War Tag] 
uri ng lambat na pangisda. 

Ia-y4 png 1: [Iba] lay a 2: Bot [Ilk]' 
luya. 

la-ya png [Kap Tag] 1: ang kalagayan 
ng pagiging walang hadlang o balakid 
2: pagkawala sa estado ng pagiging 
alipin 3: Til Pol katutubong kapang- 
yarihan ng bawat nilikha upang itakda 
at gawin ang nais Cf independensiya, 

KAH1LWAYAN, KALAYAAN, KASARINIAN, KA- 
TALINGKASAN, KAWAYANGAN, WAYAWAYA : 
FREEDOM, LIBERTAD, LIBERIA 7 . 

la-ya png [Bik HU Seb Tag] : layang. 

Ia*ya pnr 1: labis na malayaw at walang 
pakialam sa maaaring maganap sa 
sarili 2: [Bik Hil Seb War] lanta. 

lay-a \xpnd mag-lay-ab, Iu-m4y-ab 

[HU] : sirain ng apoy. 

Ia*yag png Ntk [Bik Kap Hil Iba Ilk 
Mrw Pan Seb Tag Tan War] : ma- 
lapad na telang may patigas na kahoy 
o kawayan sa mga gilid at ikinakabit 
sa sasakyang dagat upang umusad 
ito sa pamamagitan ng hangin : layar. 


Ia-y4g png Med : menopos. 

Ia-y4g pnd mag-la-y4g, la-ya-gfn : 

maglakbay sa dagat. 

Ia*ya*g4n png Zoo : uri ng bayawak 
na may palikpik sa likod. 

la-yak png [Kap Tag] 1: mga basura, 
dumi, o anumang bagay na naiwan 
makalipas ang pagbaha 2 : dahong 
lagas. 

Ia*y4*lay png Zoo [Ilk] : haba. 

l4-ya-14*ya png Zoo [War] : balamban. 

% 

14-yang png 1: tuyong tangkay ng 
bulaklak, bunga, o dahon : laya 2 : 
f Ilk] taas. 

Ia-y4ng pnd mag-la*y4ng, la-ya-ngin, 
Ia*ya*ng4n : putulin ang mga dahon 
ng punongkahoy upang hindi mai- 
tumba ng malakas na hangin. 

I4y-ang pnd mag-l6y-ang, Iu-m4y- 
ang, lay-4-ngin [HU] : ilatag at 
painitan. 

la-yang-14-yang png Zoo : balinsa- 

sayaw. 

14-yap png 1: [57] likas na ibig 2: 

[War] : baha. 

Ia*y4p png [Ilk] : buialakaw. 

14-yap pnr [57] : ayaw; hindi gusto. 

14-yar png [Mag] : layag. 

14-yas pnd [Kap Tag War] 1: Iu*m4* 
yas umalis nang kusa 2: mag-la* 
y4s umalis dahil sa sama ng loob o 
mahigpit na pangangailangan 3: 
pa-la*y4*sin sapilitan o sadyang pa- 
alisin o patakasin dahil sa nagawang 
kasalanan. 

Ia-y4s pnr : lagalag. 

L4*yas! pdd : utos ng pagpapaalis : 
Alis! 

• • 

Ia-y4t png [Seb] : lundag - pnd lu- 

ma-y4t, la-ya-tfn, Ia*ya*t4n. 

14-yaw png 1: kalayaan mula sa kontrol 
ng magulang : langAn 2: labis na 
pagbibigay o pagluluwag : langan - 

pnd pa-la*y4*win, mag-pa-ka-14* 

yaw 3: Bot baging (Cardiospermum 
Halicacabum ) na umaakyat at na- 
mumunga ng hugis-batong buko. 

Ia*y4w png 1: [Seb War] lagalcig 2: 
[Ilk] alak mula sa nipa 3: taas o 
distansiya ng talon. 

I4y-aw png [Hit] : binata. 

■ • 

layer (le-yer) png [Ing] 1: suson; 
patong 2: tao na tagapaglatag 3: 
kapal o balat ng isang bagay 4: Zoo 
manok na pinangingitlog sa pama- 
maraang artipisyal. 

I4y*gay png [HU] : payo - pnd mag* 
I4y-gay, Iay-g4*yan v M4y*gay. 


14-ying png 1: Zoo isdang alat (7n- 
chiurus Upturns ) na may malaking 
bunganga : pingra, sambukot, sjkwan 
2: tuyong dahon ng saging 3: Zoo 
espada 3 . 

14-yiw png : kalungkutan dahil sa 
pag-iisa. 

l4y*ko pnr [Esp laico] 1: hindi pari 
2 : hindi propesyonal o kalipikado, 
lalo na sa batas at medisina : lay. 

I4y*lay png Lit [Bik Seb] : oyayi. 

Iay-I4y png [Bik Hil Pan Seb Tag 
War] : pagkakalawit; pagkakalawlaw : 

ERRES, HILOY, HUYHOY, LELE, LUYI.OY, 
TAWIYAYANG. 

lay-14-yan png [Kap Tag laylay+an] : 
dulo o ibabang bahagi ng bagay na 
nakalaylay : lupi, sidsid, tupig. 

layman (ley-man) png [Ing] 1: sinu- 
mang kasapi na hindi naordinahan 
ng simbahan 2 : tao na hindi dalub- 
hasa sa isang paksa o tema. 

Ia-y6 png [Hil Seb Tag Tau War] : 
pagitan, agwat, o puwang ng dalawang 
bagay - pnr ma-la-yd : adayo, harayo, 
gilay-on. 

Ia-y6 pnr [Hil Seb Tag Tau War] 1: 
may puwang, agwat, o pagitan 2: 
walang malasakit; hindi nakikipaglapit 

-^n^mag-la-yd, lu-ma-yo, i-la-yd, 
la-yu-4n. 

Ia-y6-an png Bot [Bik] : karmay. 

14-yob png : Sandaling pagpapainit 
ng isang bagay. 

lay-off (ley of) png [Ing] : pansa- 
mantala o pamalagiang pagkatanggal 
sa trabaho. 

14-yog png 1: [Bik Hil Ilk Pan Seb 
Tag] tayog 2: [ 5^/;] pagbubuno. 

Ia-y6-la-y6 png [layo+layo] : kalat- 
kalat; hiwa-hiwalay. 

14-yon png 1: anumang ninanais na 
makuha o marating Cf adhika, am- 

BISYON, LUNGGATI, AUTHI, NASA ! GAGARA, 
GASAD, HADJAT, HANGAD, KEGAFUAN, 
LAYUNIN, MAWOT, OBHETO, OBJECT, PAKAY, 

PAM.A 2: Gra bagay na tinutukoy ng 
pandiwang palipat o pang-ukol : 

OBHETO, OBJECT. 

Ia-y6n png 1: layun 2: kuwintas na 
ginto. 

l4*yong-l4*yong png Zoo : balin- 

sasayaw. 

Ia*y6*pan png Zoo [Mrw] : alupihan. 

la-yds pnr : kulasim o maasim-asim 
na dahil sa sobrang pagkahinog. 

Ia-y6t pnr [Kap Tag] : tuyot. 

layout (ley-awt) png [Ing] 1: pagsa- 
saayos ng lupa, lokasyon, at iba pa 










500 


leek 


lay pan 

+*S++m-w*>m+-~ "- w — ■««»« ■ ■ ^ w . i — i^—i ifc- i ^ m + * I 

* 

2: piano 3: pamamaraan ng pagsa- 
saayos ng mga tipo, larawan, at iba 
jpa s<i mga bagay na inililimbag 4: 
anumang isinasaayos sa partikular 
na paraan. 

% 

laypdn png Zoo [ Kap ] : alupihan. 

!6y*rong png [Hit] : baklad. 

I6y*ter jbrcg [/ng lighter ] : lighter. 

Ia a yun png : pinakamalalim na bahagi 
ng ilog : layon. 

la-yu-nin png [ layon+in] : layon. 

Ia*yus png [Ilk] : baha. 

lay*wan png Zoo i uri ng pukyutan 
{family Apoidea) na gumagawa ng 
pugad sa kahoy. 

I6*za*r£t png [/ng] 1: pagamutan, 
lalo para sa mga may ketong 2 : gu¬ 
sali na nasa liblib na pook. 

lazy Susan (ley*si su-san) png[Ing] 
1: bilog na patungan ng mga pag- 
kain na maaaring paikutin at inila- 
lagay sa gitna ng mesang bilog 2 : 
tawag sa mesang mayroon nito. 

Ic, daglat (ehsi) [ Ing] 1: loco citato 
2: lower case 3: letter of credit. 

lead (lid) png [Ing] 1: gabay na ibini- 
bigay sa pamamagitan ng halimbawa 
2: pangunguna; ang lamang ng isang 
nakikipaglaban 3: indikasyon o pa- 
hiwatig ng maagang pagkalutas ng 
kaso 4: pangunahing tauhan sa isang 
pagtatanghal 5: balitang binibigyan 
ng pangunahing halaga o impor- 
tansiya sa peryodiko at iba pang ba- 
basahin. 

lead (led) png [Ing\ 1: Kent element 
na metaliko, mabigat, malambot, at 
abuhin (atomic number 82, symbol 
Pt>) : plomo, tinggA 2: graphite 3: 
balangkas, balot, bubong, at bintana 
na yari sa tingga 4: sa paglilimbag, 
espasyo sa pagitan ng mga tipo : 

REGLETA. 

* 

leader (lf*der) png [Ing] : tagapa- 
muno; pinund. 

lead sulphide (led sul-fayt) png Kern 

: galena. 

leaf (lif) png [Ing] 1: dahon 2: pohas. 

leaflet (Iff*let) png [Ing] : handbill. 

Leah (lf*ya) png [Ing] : sa Bibliya, 
unang asawa ni Jacob sang-ayon sa 
Henesis. 

A 

le*5l png [Esp] : tapat. 

le-al-tdd png [Esp] : katapatan; pag- 
kamatapat. 

leap (lip) png [Ing] 1: pagtalon; 
paglukso 2: pagtawid nang patalon 
3: pagtaas nang pabigla-bigla, hal ng 
mga bilihin. 



leap-frog (lfp*frag) png [Ing] : luk- 
song baka. 

leap year (lip yir) png [Ing] : taon 
na may 366 araw, kasama ang Pebrero 
29, at nangyayari lamang tuwing ika- 
apat na taon : bisiyestong taon. 

learn (lern) pnd [Ing] 1: matuto; 
magdagdag ng kaalaman o kasanayan 
sa pamamagitan ng pag-aaral, kara- 
nasan, at iba pa 2 : pagmememorya; 
pagtatanim sa isip 3: malaman; ma- 
kakuha ng impormasyon 4: maka- 
kuha ng instruksiyon o gabay. 

learned (ler-ned) pnr [Ing] 1 : may 
mataas na kaalaman dahil sa pag- 

aaral 2 : iskolar. 

• • 

learner (ler*ner) png [Ing] 1 : tao na 
nag-aaral ng isang paksa o kasanayan 
2 : tao na nag-aaral at hindi pa naka- 
papasa sa pagsubok sa pagmamaneho. 

learning (ler*ning) png [Ing] : karu-, 
nungang nakukuha sa pamamagitaiT 
ng karanasan o pag-aaral. 

lease (lis) png [Ing] : kasunduan na 
nagpapahintulot na gamitin ang lupa 
o gusali na pag-aari ng iba ayon sa 
itinakdang panahon, karaniwang may 
bay ad. 

lease (lis) pnd [Ing] : umupa; mag- 
paupa. 

leather (le*der) png [Ing] : katad. 

leather strap (le*der is*trap) png 
[Ing] : batakan 1 . 

leave (liv) png [Ing] 1 : pag-alis; pag- 
lisan 2: pag-alis nang may naiwan 3: 
paghinto sa pagtatrabaho 4: pag- 
abandona 5: ang iniwan ng tao na 
namatay 6: pairiana 7: pagpapa- 
hintulot sa isang tao na gawin ang 
anuman nang walang tumututol 8 : 
pagbibilin 9: pagpapabaya sa kala- 
gayan o posisyon. 

le*ba*du*ra png [Esp levadura] : pul- 
bos na pampaalsa sa bibingka, puto, 
at tinapay Cf baking powder : buhod, 

YEAST 3 . 

Ie*b£g png Med [Pan] : ka&ag. . 

• s 

16-ban png [Tbo] : basket na pinag- 
sisidlan ng bigas, kamote, at iba pang 
ani. 

leb-bet png Mus [Ifu] : gfmbal. 

le-beg png [Pan] : bahog 1 . 

le-bi-ta png [Esp levita] : amerika- 
nang prak. 

le-bu-an png Mus [Yak] : tunog ng 
agung. 

leb-wd png : pulbos ng kinikil na 
metal ng platero. 


lecithin (le •si-tin) png Kem [Ing\ 1 : 
alinman sa mga pangkat ng phos¬ 
pholipid na natatagpuan sa hayop, 
pula ng itlog, at ibang halaman 2: 
sangkap na inihanda mula rito na 
ginagamit sa pagkain. 

lectern (lek-tem) png [Ing] : patungan 
ng aklat para sa isang bumabasa 
nang nakatayo. 

lectin (lek-tin) png Kem [Ing] : alin¬ 
man sa mga uri ng protina, kara¬ 
niwang nfula sa halaman, na sanhi 
ng pagdidikjt-dikit ng partikular na 
uri ng cell. 

lector (lek-tor) png [Ing] 1: tagabasa 
lalo na ng mga aral mula sa Bibliya : 
lektor 2: lecturer. 

lecture (lek-tyur) png [Ing] : lektura. 

lecture (lek’tyur) pyid [Ing] 1: tu¬ 
rn alakay ng isang mabigat na paksa 
2: pagalitan o pagsalitaan ang isang 
tao. 

lecturer (lek-tsu-rer) png [Ing] 1: 
tao na tumatalakay ng isang tanging 
paksa lalo na kung paksang akade- 
miko : lector, tagapanayam 2: hindi 
regular na guro sa kolehiyo ngunit 
binabayaran para sa pagtuturo ng 
tanging asignatura. 

Leda (lf*da) pngMit [Gri] : asawa ni 
Tyndareus na hari ng Sparta at inibig 
ni Zeus; ina nina Castor, Polux, He¬ 
len, at Clytemnestra. 

ledge (leds) png [Ing] t : rabaw na 
makitid at pahalang, nakausli sa bu¬ 
bong, bundok, at iba pa 2: pormas- 
yong nakausli sa gilid ng bato o 
bundok 3: suson na tila ugat na 
dinadaluyan ng metal sa bato. 

ledger (le*dyer) png [Ing] 1: aklat 
na talaan ng mga account : ledyer, 
libro mayor 2: pahalang na labia sa 
harap ng gusali na garni t ng mga 
manggagawa sa pagtatayo o pagko- 
kompone. 

I6d*yer png [Ing ledger] : ledger. 

le-dyit pnrKol [Ing]: pinaikling legi¬ 
timate 

leech (lich) png [Ing] : linta. 

Ie-6g png Ana 1 : bahagi ng katawan 
mula sa baba hanggang sa may balikat, 
naghuhugpong ng ulo sa katawan : 
aluguug, batal 1 , beklew, cervix 1 , 
kAraiAng, leher, neck 2 \ bahagi ng 
bote o banga na katulad ng leeg var 
laeg, liig : aluguug, batal. 1 , beklew, 

CERVIX 1 , KARALONG, LEHER, NECK. 

leek (lik) png [Ing] 1: halaman (Allium 
ampeloprasum) na may sapad, mag- 
kasudlong-sudlong na mga dahon 





Left 


lelang 



* 


na hugis bombilya 2: simbolong 
pambansa ng Welsh. 

Left png Pol [Ing] : Kaliwa. 

left png [Ing] : kaliwa 1 - 2 . 

left pnd [Ing] : umalis. 

leftover (left-6-ver) pnr [Ing] : natira; 
hindi nagamit; kailangan nang itapon. 

leg png [Ing] 1: bind 2: pa a 2 - 3 3: 
bahagi; yugto. 

legacy (le-ga-si) png [Ing] 1 : pamana 
o regalo na nasa testamento 2: anu- 
mang ipinasa o ipinamana ng sinu- 
mang nauna. 

le*g£*do png [Esp] 1 : mana 2: sugo; 
konsul; embahador. 

le-gal png [Esp] : ayon sa batas; sunod 
sa batas var ligal. 

legal capacity (li-gal ka-pa-si-ti) png 
Bat [ Ing] : kakayahang kumilos ayon 
sa batas, karaniwaner sa pagsapit ne; 
mayor de edad. 

Ie*ga*li*d£d png [Esp] ; pagiging ayon 
sa batas. 

Le’g&S'pi png : lungsod sa Albay at 
kabesera ng lalawigan. 

Legaspi, Miguel Lopez de (le gas-pi 
mi-gel lo-pes de) pngKas: 1510-1572, 
matagumpay na kongkistador na 
Espanyol at unang hinirang na go¬ 
bernador heneral ng Filipinas. 

Ie*ga8*y6n png [Esp legacion] 1 : 
lupon ng mga kinatawan 2: a opisina 
at kawani ng ministro b tahanang 
opisyal ng ministro : legation. 

legate (le-git) png [Ing] 1: kasapi ng 
klero na kumakatawan sa Papa 2: a 
bise ng heneral b gobernador o bise ■ 
ng gobernador ng lalawigan. 

legation (le-gey-syon) png [Ing] : 
legasyon. 

legato (lhga-to) pngMus [Ing] : ma- 
lumanay na paraan o daloy. 

legend (le-dzend) png [/ng] 1 : alamat; 
leyenda 2: listahang nagpapaliwanang 
sa mga simbolong ginamit sa mapa 
o tsart. 

legendary (Ie-dzen*da.-ri ) png [Ing] 
Is iniuugnay sa alamat 2: kagila- 
gilalas at maaaring ituring na alamat. 

legerdemain (le-dzer-de-meyn) png 
[Ing] 1: bilis o husay ng kamay sa 
pagsasalamangka 2: panlilinlang. 

leger line (le-dzer layn) png Mus 
[Ing] : maikling linyang idinadag- 
dag kung kailangan sa itaas o ibaba 
ng staff upang itaas ang tono. 

Ie*g6t png [Mrw] : ubo. 


501 


legging (le-ging) png [Ing] : pang- 
ibabang kasuotan na nauunat o na- 
babanat, karaniwang ginagamit ng 
kababaihan : polaynas. 

L6g*horn png Zoo [/ng] : uri ng 
manok na marami kung mangidog. 

I6g*horn png [Ing] 1: dayami na pino 
at tinirintas 2: sambalilo o sombre- 
rong gawa rito. 

legion (lf-dzon) png [Ing] 1: sa sina- 
unang Roma, hukbo ng 3,000-6,000 
sundalo, kasama ang tauhan ng ka- 
balyeriya : lehiyon 2 : malaking lupon 
na oTganisado : lehiyon 3: darning 
katakot-takot; hukbo : lehiyon. 

legislation (le-dzis-ley-syon) png [Ing] : 
lehislasyon. 

legislator (le-dzis-ley-tor) png [Ing] : 
mambabatas. 

legislature (le-dzis-ley-tyur) png [Ing] : 

batasan. 

\ 

legitimate (le-dzi-ti-meyt) pnr [/ng] : 
lehitimo. 

leg*leg png 1: [Igo] unang araw pag- 
katapos ng libing 2: [Igo] pag-aalay 
upang maiwasan ang kamatayan o 
impeksiyon 3: [Mrw] ligalig. 

I6g*man png [Ing] : tao na nagta- 
trabaho upang mangalap ng balita 
o gumampan ng iba’t ibang gawain. 

L6*go png [Ing] : laruan na yari sa 
plastik na bloke at pinaghuhugpong 
upang makabuo ng iba’t ibang hugis. 

l6*go png 1: [Esp] karaniwang tao 
C/ermano 2: [Mrui] tela. 

Ie*gum*bre png Bot [Esp] 1: hala- 

man (family leguminosae) na namu- 
munga ng gulay na buto, hal sitaw, 
bataw, at iba pa : legume 2: bunga 
ng halamang ito na ginagawang gulay: 

LEGUME. 

legume (leg-yum) png Bot [Ing] : 
legumbre. 

l6g*work^ng [Ing] ; trabaho o gawain 
na nangangailangan ng malimit na 
paglilibot o paglalakad. 

Ie*hl8*la*d6r png [Esp legislador] : 
mambabatas. 

Ie*hi8 > la8*y6n png [Esp legislation ] 

1: paggawa ng batas; pagbubuo ng 
batas 2: batas o mga batas na nagawa: 
legislation. 

Ie*hfs*la*tii*ra png [Esp legislatura] : 

batasan, 

Ie*h(*ti*m6 pnr [Esp legitimo] 1; 
alinsunod o ayon sa batas : legi¬ 
timate 2: mula sa mga magulang na 
ikinasal nang legal : legitimate. 


Ie*hi*y£ png Kem [Esp lejia] : sosa 
var lihiya. 


Ie*hi*y6n png [Esp legion] : legion. 

le*hi*yo*n^r*yo png [Esp legionano] : 

kasapi sa isang lehiyon. 

* 

lehr (leyr) png [Ing] : hurnuhan na 
ginagamit sa pagpapaiinit ng sala- 
min o kristal. 


lei (ley) png [ Ing] : kuwintas ng mga 
bulaklak sa Polinesva. 

j 

leig kemagi png [Tbo] : kuwintas na 
minana at gawa sa antigong abaloryo 
at gintong ikid. 

leisure (li-zhur) png [/ng] 1: oras 
na walang ginagawa; panahong ma¬ 
aaring gugulin sa anumang nais gawin 
2 : pagliliwaliw. 

leitmotif (layt -mo-tif) png Lit Mus 
[Ing] : tema o paksang idinidiin sa 
isang komposisyong musikal, litera- 
tura, at iba pa na iniuugnay sa tao, 
idea, o kalagayan. 

lek png [Ing] : batayang yunit ng pa- 
nanalapi sa Albania. 

Ie*kat png [Mrw] : pagbuklat. 

L6*kat! pdd : kataga o ekspresyong 
nababanggit kapag hindi nasiyahan 
sa isang bagay. 

I6k*sab png [Pan] : ibaba. 

Iek*si*k6l pnr [Esp lexical] i tumutukoy 
sa leksikon o leksikograpiya. 

lek*si*kog*ra*pf*ya png [Esp lexico- 
grafia] : paggawa o pagsulat ng dik- 
siyonaryo; p^gtitipon ng mga salita 
para dito : lexicography. 

Iek*8i*k6g*ra*p6 png [Esp lexico - 
grafo] : manunulat ng diksiyonaryo 
o tagatipon ng mga salita para dito : 
diksiyonarista, lexicographer. 


16k 




I*k6n png [Esp lexicon] I : aklat 
na naglalaman ng salitang inayos ka¬ 
raniwang paalpabeto ng isang wika 
at binigyan ng mga kahulugan s lexi¬ 
con 2 : katawagang ginagamit sa iba’t 
ibang larangan gaya sa medisina, 
siyensiya, at iba pa : lexicon 3: mga 
salitang ipinaloob sa diksiyonaryo : 
lexicon. 


Iek*si*y6n png [Esp leccion] 1 : aral 
2 : paksang-aralin iyarlisy6n. 

Iek v t6r png [Esp lector] ; lector. 

Iek*tu*ra png [Esp lectura] 1 : mahaba 
at pormal na pahayag o talumpati 
hinggil sa isang paksa : lecture, 
panayam 1 2 : sisi; pangaral. 

I6*lag pnr [Kap] : lalag. ( 

I6*lang png [Tsi] : niatandang babae, 
l6*long kunglalaki. 






ie-Iut 


502 


lerukan 


I6*lut png [Kap] : lugaw. 

16 * ma png [ Esp ] : bansag : motto. 

I6*may. png [Mrw] : gayuma. 

Ie*ma*kaw png [Tbo ] : pagtabon ng 
mga ulap sa buwan. 

I6m-bak png [Mrw] : gitna. 

lerrvbat png Mus [S?n£] : ostinato ng 
isang gong sa kulintang : lentung, 

Lenvlu-nay png [Tbo] : konsepto ng 
paraiso ng mga Tiboli. 

Iem*ma png [Ing] : proposisyong 
ipinapalagay o inilalarawan, gina- 
gamit sa argumento o pagbibigay 
ng katibayan. 

Iem*m6*ta png [Ing] : ulo o pamagat 
na nagpapakita ng paksa o argumento 

. ng ahotasyon. 

l6*mon png Bot [Ing] : limon. 

lemonade (le-mo-neyd) png [Ing] : 
limonada. 

Iem*pf*ra png [Ing] : batayang yunit 
ng pananalapi sa Honduras. 

le-mur png Zoo [Ing Sml Tau] : mam¬ 
mal (.Nydicebus menaggrm) na kahawig 
ng unggoy ngunit malaki ang mata 
at maikli ang bun tot: kokam, kokang, 

KOKAY. 

lend pnd [Ing] 1: magpahiram; bigyan 
ng pahintulot ang isang tao na gamitin 
ang isang bagay at isauli matapos 
hiramin 2 : magkontribusyon; mag- 
kaloob. 

lervdek png [Tbo] : tali o buhol. 

Ieng*gu*w6 png [Esp lengua] 1: dila 
2: wika. 

Ieng*gu*w6*he png [Esp lenguaje] : 
wika. 

Ieng*gu*w6*ta png [Esp lengueta] 1: 
Ana epiglotis; puni ng dila 2: Mus 
manipis at parang dilang patunog 
sa mga plauta o kauri nito 3: talim 
ng bareta. 

Ieng-ng6 png Bot [Ilk] : linga. 

length (lenth) png [Ing] 1: sukat o 
haba mula umpisa hanggang dulo 
2: haba ng oras 3; antas ng paggawa 
nang lubusan; paggawa ng lahat ng 
makakaya. 

lengthwise (lenth-wayz) pnr [Ing] : 
paggalaw na paayon; pahaba. 

Ien*n6d png [Ilk] : ang gabing tu- 
luyang nawawala ang buwan bago 
lumabas ang bagong buwan. 

* 

Ien*n6k png [Ilk] ; sibsib 1 . 

lens (lenz) png [Ing] 1: lente 1 2: 
salamin 3: Pis substance na malinaw, 
karaniwang kurbado ang mga gilid 


upang magpakalat o magtipon ng 
liwanag lalo na sa mga instrumen- 
tong optikal 4; Pis kasangkapang 
gamit sa pagpopokus o pagbabago 
ng direksiyon ng galaw ng liwanag, 
tunog, elektron, at iba pa. 

Lent png [Ing] : Kuwaresma. 

Ien*ta*m6n*te pnr Mus [Ita] : ma- 
rahan. 

I6n*te png [Esp] 1 : bagay na malinaw, 
karaniwang salaming may dalawang 
magkataklob na bahaging kapuwa 
pabalantok o tuwid ang isang bahagi, 
gaya ng ginagamit na pampalaki ng 
mga bagay na di-nakikita kung mata 
lamang : lens' 2 : plaslayt. 

Ien*t6*has png Bot [Esp lentejds] : 
lentil. 

Ien*te*hu*w6*las png [Esp lentejue- 
las] : maliit at manipis, karaniwang 
bilog na piraso na kumikinang na 
bagay at ginagamit na pampalamuti ' 
sa mga kasuotan. 

L6n*ten pnr [Ing] : hinggil sa Kuwa¬ 
resma. 

lenticel (len-ti-sel) png Bot [Ing] : 
alinman sa mga butas na napakaliit 
na nasa tangkay ng halamang matigas, 
tulad ng kahoy, at nagpapahintulot 
ng palitan ng gas sa atmospera at sa 
mga panloob na tissue. 

Ien*ti*ku*l6r png Bot [Esp lenticular] : ’ 
kasinlaki o kahugis ng lentehas : 

LENTIPORME. 

I6n*til png Bot [Ing] 1: halaman ( Lens 
culinaris) na nagbubunga ng mga 
nakakain at maumbok na buto 2 : 
ang buto ng halamang ito : lentehas. 

Ien*ti*p6r*me pnr [Esp lentiforme] : 
lentikular. 

l6n*tO pnr Mus [Ing] : dahan-dahan; 
mahina; mabagal. 

len-tung png Mus [Tau] : lembat. 

Leo (le •yo, li*yo) png [Ing] 1: Asn 

malaking konstelasyon na hugis leon, 
sinasabing kumakatawan sa leon na 
pinaslang ni Hercules 2: a' ika- 
limang simbolo ng zodyak na pi- 
napasok ng araw mula 21 Hulyo 
hanggang 22 Agosto b tao na ipina- 
nganak sa panahong ito. 

Ie*6n png Zoo [Esp] : hayop ( Panthera 
leo ) na malaki, mabagsik, kamiboro, 
at kamag-anak ng mga pusa var liyon : 

LION. 

Ie*6*na png Zoo [Esp] : babaeng leon. 

leone (li-yon) png [Ing] : batayang 
yunit ng pananalapi ng Sierra Leone. 



le*o*ni*no pnr [Esp] : katulad ng o 
parang leon. 

leontiassis (le-yon-ta-ya-sis) png Med 
[Ing] : sakit na may katangiang tulad 
ng ketong, nangangapal ang tissue o 
buto sa mukha na nagiging dahilan 
ng pagkakahawig sa leon. 

le*on*ti*na png [Esp] : uri ng kadena 
ng relo. 

leopard (le-pard) png Zoo [/ng] 
leopardo. 

Ie*o*p6r*do png Zoo [Esp] : hayop 
(.Panthera pardus) na malaki, ma- 
bangis, at kaanak ng pusa : leopard. 

leotard (li*yo*tard) png [Ing] : damit 
na hapit, karaniwang bumabalot sa 
katawan at mga kamay, isinusuot ng 
mananavaw ng ballet, sirkero, at iba 


pa. 

Le-pan*t6 png [/go] : Kankanay. 

Ie*per png [Ing] 1: Med tao na may 
ketong : leproso 2 : tao na iniiwasan 
dahil sa pagiging inmoral. 

Ie*pes pnr [Pan] : baog. 

L6*pi*d6p*te*r6 png Zoo [Ing] : order 
ng kulisap na kinabibilangan rig 
paruparo, gamugamo, at iba pa, may 
apat na pakpak na karaniwang may 
matingkad na kulay, at nababalutan 
ng maliliit na kaliskis. 

Iep-I6p png [Pan] : bangungot 1 . 

I6p*ra png Med [Esp] : ketong. 

leprechaun (le-pre-kon) png Mit 
[Ing] : duwendeng pilyo. 

leprosarium (lep-ro-sar-yum) png 
[Ing] : leprosaryum. 

I6p*ro*s6ryum png [Ing leprosarium] : 
pagamutan ng may ketong var lep- 
rosaryo. 

lep*r6*SO png [Esp] : lalaking may 
ketong, Iep*r6*sa kung babae. 

leprosy (lep-ro-si) png Med [Ing] \ 
ketong. 

l6p*to- pul [Ing] : maliit; makitid. 

!6p*ton png 1 : [Gri] batayang yunit 
ng pananalapi ng Greece na may 
halagang ng isang drachma 2 : 
Pis particle sa loob ng atom, tulad 
ng elektron, na hindi bahagi ng ma* 
lakas na inter-aksiyon. 

leptospirosis (lep-tos-pay-ro-sis) png 
Med [ Gri] : sakit ng aso at iba pang 
mammal na nakahahawa at sanhi ng 
bakterya. 

Ie*r6b png [Pan] : laib. 

Ie*ru*kan png Mus [Yak] : umaali- 
ngawngaw na tunog ng agung. 


II 

■I 


f\ I' .Mil. 



lesbian 


503 


lever 


lesbian (les-byan) png, pnr [Ing] 1 : 
babae na homosexual 2 : babae na 
may relasyon sa kapuwa babae : dyke, 
tomboy. 

% 

lese-majesty (leyz ma-dyes-ti) png, 
pnr [Ing] 1: pagtataksil; katraiduran 
2: insulto sa pinakamakapangyarihang 
pinuno 3: gawaing pangahas. 

lesion (li-syon) png Med [ Ing] : lesyon. 

Ie*s6ng png [Mrw] : lusong. 

Lesotho (le-so-to) png[Ing] : bansang 
bulubundukin sa timog.Africa. 

I6s*pu pngKol : binaligtad na pulis. 

less (les) pnr, pnb [Ing] 1 : higit na 
maliit sa antas, bilang, haba, at iba 
pa 2 : nasa higit na mababang ranggo. 

-less (les) pnl [Ing] 1: panlaping 
ikinakabit sa pangngalan, na nanga- 
ngahulugang “wala, malaya sa,” hal 
powerless 2 : panlaping ikinakabit 
sa pandiwa na nangangahulugang 
“hindi naaapektuhan,” hal tireless. 


Leto (Into) png Mit [Gri] : anak na 
babae ni Titan, ina nina Artemis at 
Apollo : Latona. 

le-tong*n6 png [Ifu] : kalagitnaan ng 
Disyembre hanggang kalagitnaan ng 
Enero, panahon ng pagtatanim ng 
palay. 

I6t-ra png [Esp ] : titik. 

let-r6-do png [Esp] : tao na nakapag- 
aral o may mataas na karunungan. 

letras y figuras (le*tras i fi-gu-ras) 
png Sin [Esp] : larawang nagsasaayos 
ng mga titik o letra sa pamamagitan 
ng tao, bagay, halaman, o hayop at 
bumabaybay sa pangalan ng isang 
tao. 

let-r6-ro png [Esp] : plakard; poster. 

let-ri-na png [Esp] : latrina Cf inidoro, 

KAS ILYAS. 

le-ts^'da png [Esp lechada] : pagdurog 
o pagpino ng apog, yeso, at iba pa 
upang magamit sa pagsesemento. 


lessee (le-si) png [Ing] : tao naumu- 16-tse png [Esp leche] : gatas. 


upa Cf LESSOR. 

lesson (le-son) png [Ing] 1 : aral; 
leksiyon 2 : sistematikong instruk- 
siyon 3: takdang-aralin 4: bahaging 
sipi o banggit sa Bibliya na binabasa 
sa simbahan. 

lessor (le-sor) png [Ing] : aridante 

Cf LESSEE. 

Ies-y6n png Med [Esp lesion] 1 : sugat 
2: anumang abnormal na pagbabago 
sa estruktura ng katawan : lesion. 

• * 

let pnd [Ing] 1 : pahintulutan 2: bigyan 
ng karapatang gumamit; paarkilahaft 
3: pabayaan 4: ipaalam; ipabatid 

Ie-t6l pnr [Esp] : mortal; nakamamatay: 
lethal. 

le-ta-ni-ya png [Esp letania] : dasal 
na binubuo ng sunod-sunod na pana- 
wagan o pamanhik na magkakatulad 
ang sagot: litany, litAnya. 

le-t6r-go png [Esp] 1 : kawalan ng 
enerhiya o lakas 2 : Med pagkahilo; 
di-likas at napakatagal na pagtulog. 

Ie-t6r-hi-k6 pnr [Esp letargico] : ka- 
ugnay ng o tumutukoy sa letargo. 

16-te png : panloob na suwelas ng 
sapatos. 

I6*teng png [ Tsi] : pisi var liting. 

lethal (li-tal) pnr [Ing] : letal. 

Lethe (If •ti) png Mit [ Gri] : isa sa 
mga ilog ng Hades na nakapagpapa- 
limot sa buhay sa lupa kapag ininom 
ng mga kaluluwang namatay. 

let-let png Zoo [Pal] : higanteng 
kabibe. 


16-tse pnr [Esp leche] : pasusuhfn o 
sumususo pa sa ina, gaya ng sanggol. 

Le-tse! pdd [Esp] : alipusta para sa 
tanga; ibig sabihin, pasusuhin pa. 

16-tse plan png [Esp leche flan] : 
minatamis na gawa sa gatas, itlog, at 
asukal, at karaniwang inihuhurno sa 

lyanera. 

% • 

Ie-ts6-ra png [Esp lechera] : babaeng 
naglalako ng gatas. 

Ie*ts6n png [Esp lechon] 1 : pag-iihaw 
ng baboy sa init ng baga 2 : baboy na 
iniluto sa gayong paraan var utson. 

le-tsu-gas png Bot [Esp lechuga] : 
yerba ( Lactuca sativa) na sangkap 
ang mga dahon sa paggawa ng salad 
var litsugas : lettuce. 

let-taw png Mit f Ilk] : demonyo na 
nakatira sa ilalim ng tubig. 

Iet-t6g png [Ilk] : pigsa. 

letter (le-ter) png [Ing] 1: titik 2: 
liham 3: ang tiyak o wastong pagpa- 
pakahulugan o interpretasyon ng 
batas 4:a literatura; panitikan b 
pagsusulat; pagkamanunulat 5: sa 
paglilimbag, tipo o tatak na kuma- 
katawan sa titik ng alpabeto. 

lettergram (le-ter*gram) png [Ing] : 
telegrama Cf kablegrama. 

letterhead (le-ter*hed) png [Ing 
letter+head] 1: pangalan, tirahan, 
logo, at iba pang nakalimbag sa itaas 
ng sulatang papel: membrete 2 : ang 
papel na may nakalimbag na ganito : 
membrete. 


lettering (le-te*ring) png [Ing] Is 
paraan o proseso ng paggawa ng 
titik sa pamamagitan ng pagsulat, 
paglilimbag, o pag-ukit 2 : mga titik 
na isinulat, inilimbag, o iniukit. 

letter of credit (le-ter ov kre-dit) 
png [Ing] : sa komersiyo, sulat ng 
pahintulot ng bangko na makakuha 
ng tiyak na halaga sa nasabing bangko 
o sa mga sangay nito : lc 3 . 

lettuce (le-tis) png Bot [Ing] i letsugas. 

4 

leucine (lu-sin) png Kern [Ing] : amino 
acid na puti, kristalina, at natutunaw 

sa tubig (CH 3 ) 2 CHCH 2 CH(NH 2 )- 
COOH, at mahalaga sa nutrisyon ng 
tao : leusina. 

leucocyte (lu-ko-sayt) png [Ing] : 

cell na walang kulay, katulad ng 
amoeba, nasa dugo, lymph, at iba 
pa, at may nukleo na mahalaga sa 
paglaban sa sakit : white cell. 

leucoma (lu-ko-ma) png Med [Ing] : 
bagay na puti na hindi tinatagusan 
ng liwanag na nasa kornea ng mata. 

leucotomy (lu-ko-to-mi) png Med 
[Ing] : operasyon sa pagputol ng 
puting nerve na himaymay sa utak. 

leukemia (lu-kem-ya) png Med [Ing] : 
alinman sa mga pangkat ng sakit na 
mapanganib o nakamamatay dahil 
sa produksiyon ng labis' na white blood 
cell, at karaniwang sinasabayan ng 
malubhangranemia, paglaki ng pali 
at lymphatic gland. 

leukoderma (lu-ko-der-ma) png [/ng]: 
vitiligo. 

le-u-ko-r6-a png Med [Esp leucorrea] : 
puting likidong inilalabas ng puke : 

HIMA, LEUKORRHEA. 

leukorrhea (lu-ko-n-ya) png Med 
[Ing] : leukorea. 

le-U-ko-Si-tO png Ana [Esp leucocito] : 
corpuscle ng dugo na maputi o walang 
kulay. 

le-u-Si-na png Kem [Esp] : leucine. 

lev png [Ing] : yunit ng pananalapi 
sa Bulgaria. 

levee (le-vi) png [Ing] 1: saplad o 
prinsa sa kahabaan ng ilog 2: pilapil 
o patuto sa tubigan. 

16-ver^ng [Ing\ 1: pahalang na guhit 
o pantay na ibabaw 2: nibel 3: taas 
o halagang nakamit o naabot 4: pa- 
mantayan; antas. 

16-vel pnr [Ing] : pantay; patag. 

16-ver png [Ing] 1: kasangkapang 
pantikwas; palangka 2: pingga : mano 
geta. . 



504 


liberal 


leverage 


leverage (le-ve-rids) png [Ing] 1: 
aksiyon ng lever 2 : bentahang meka- 
nikal o lakas na nakukuha sa paggamit 
ng lever 3: paraan ng paggampan 
ng layunin. 

Levi (li-vay) png [Ing Heb] 1: patri- 
yarkang Hebrew, anak nina Jacob at 
Leah 2: tribu sa Israel na nagmnla 
sa kaniyang lahi. 

leviathan (li-va-ya-tan) png [Ing] t : 
sa Bibliya, nilalang na nakatira sa 
tubig, karaniwang inihahalintulad 

sa buwava at lumba-lumba 2 : anu- 

✓ ^ 

mang napakalaki at makapangyarihan, 
lalo na kung barko 3: estado o mo- 
narko na autokratiko. 

le-bi-ta png [Esp levita ] : kasuotang 
pang-itaas ng lalaki at kahawig ng 
frak. 

levitate (le-vi-teyt) pud [Ing] : tumaas 
at lumutang sa hangin, lalo na kung 
bunga ng kapangyarihang sobre- 
natural na hindi naaapektuhan ng 
balani. 

Leviticus (le-vl-ti-kus*) png [Ing] : 
ikatlong aklat sa Bibliya, naglalaman 
ng mga detalye ukol sa batas at ritwal. 

levity (le-vi-tt) png [Ing] 1: kagaanan 
2: kawalang katinuan 3: ugaling 
hindi kagalang-galang. 

levy (le-vi) png [Ing] 1: pagpapataw 
o paniningil ng tax 2: tax 3: pagkuha 
o paglikom ng salapi sa pamamagitan 
ng legal na proseso. 

Ie*wek png [ Tbo] : anumang paldang 
hugis bumbong at abot hanggang 
bukong-bukong. 

Ie*wek hi-ni*tem png [no] : paldang 
itim na gawa sa lisong abaka at walang 
dekorasyong ikat. 

Ie*wek hhnudo png [Tbo] : lewek 
hinitem na tinina ng pula. 

lex (leks) png [Lat] : batas. 

lex domicilii (leks do-mi-si-lay) png 
Bat [Lat] : batas ng bansang pirmi- 
hang tinitirahan ng isang tao. 

lex fori (leks fo-ray) png Bat [Ing] : 
batas ng bansa na pinagsampahan 
ng kaso; pinangyayarihan ng pagde- 

demanda. 

* 

lexicographer (lek-si-ko-gra-fer) png 
[Ing] : leksikograpo. 

lexicography (lek-si-ko-gra-fi) png 
[Ing] : leksikograpiya. 

lexicon (lek-si-kon) png[Ing] : leksikon. 

lexigraphy (lek-sf-gra-fi) png [Ing] : 
sistema ng pagsusulat na kumaka- 
tawan ang tipo o titik sa salita, tulad 
ng sistema ng pagsulat na Tsino. 


I6x*is png [Ing] 1: salita; bokabularyo 
2 : kabuuan ng mga salita sa isang 
wika. 

lex loci (leks lo-kay) png Bat [Lat] : 
batas ng isang bansa na pinangyarihan 
ng transaksiyon o paghahabla ng 
kaso Cf LEX FORI. 

lex talionis (leks tal-yo-nis) png[Lat] : 

balantogi 12 . 

ley png [Esp] : batas; ordinansa; kau- 
tusan. 

Ie*y6n*da png [Esp] : alamat. 

ley fu*ga png [Esp] : noong panahon 
ng Espanyol, ang karapatang barilin 
ang bilanggong tumatakas. 

L6y*te png : lalawigan sa silangang 
Visavas ng Filipinas, Rehiyon VIII. 

Li, symbol (el-ay) Kent [Ing] : lithium. 

liability (la-ya-bMi-ti) png [Ing] 1: 
tao o bagay na nagbibigay ng gulo o 
suliranin 2: pananagutan ng isang 
tao, lalo na kung utang 3: hadlang; 
sagabal. 

liaison (K-ya-zon) png [Ing] 1: ug- 
nayan o kooperasyon 2 : lihim o 
ilegal na relasyong sexual ng isang 
lalaki at isang babae na hindi mag- 
asawa 3: substance na nagpapalapot 
4: Gra pang-angkop. 

If-ak png [Iva] : tinig. 

Ii‘ang*li*£‘ngan png Zoo : kulisap 
(family Cicadidae) na kauri ng ku- 
liglig. 

Ii-bad png [Kap Tag] : pag-ikot o 
pagpihit ng magkapareha kapag nag- 
sasayaw Cf indak, taldik. 

li-bad-b^d png [Kap Tag] : alibad- 
bad. 

li-bag pig 1: duming namuo sa balat: 

BANIL, BULING, DINGOT, LATA, PALID, 

pitpit, tagiptip 2: Bot uri ng damo 
na ginagamit sa paggawa ng banig. 

Ii*b£k png [Kap Hit Seb Tag] : salita 
o pahayag na tahasang nangmamaliit 
Cf uyam : kutya - pnd man*U*b6k f 
li-ba*kin -pnr ma-pan-li-b^k. 

Ibbcuka png [Bik] : pantal o pama- 
maga dahil sa kagat ng insekto. 

Ii*b^ 9 kan png Bot : kabal 1 . 

If-ban png [Kap Tag] 1: ligta; laktaw 
2 : pagpapaibang-araw o oras sa pag- 
sasakatuparan ng isang gawain o 
balak 3: hindi pagpasok sa opisina, 
paaralan, at iba pa. 

Ii‘b& a nan png [liban+ari] 1: bahagi 
ng bakod, pader, o anumang daanan 
o tawiran ng mga tao 2 : pagtawid 
ng mga tao. 


Ii a b£ng png [Bik Kap HU Pan Seb 
Tag Way] 1: kaparaanang ginagawa 
upang mapahinga ang isip at katawan: 

AIJW, .MANG, KAIJPAY, LI^ilWA 2 1 pagka- 

limot sa dapat pag-ukulan ng ingat 
o pansin dahil sa pagkawili sa ibang 
bagay : lingat, ringaw - pnd mag* 
li a b£ng v li a ba*ngm. 

li*ba*ngan png [libang+an] 1: pook 
na nakaaaliw o nakalilibang gaya ng 
parke, liwasan, at iba pa 2 : bagay o 
gawaing kasiya-siya at nakaaaliw. 

If*ban kay pnu [Kap Tag] : nanganga- 
hulugang hindi kasama o hiwalay at 
ginagamit bago ang pangalan ng isang 

tao : EXCEPT FOR, MALI BAN KAY. 

Ihban sa pnu [Kap Tag] : nanganga- 
hulugang hindi kasama o hiwalay at 
ginagamit bago ang pangalan ng isang 
pook, bagay, at iba pa : except for, 

,MALIBAN SA. 

•fi a ba a 6ng png [Seb War] : lubak. 

li a bd» a rot png [War] : kalisag. 

Ii a b^s png Bot [Seb Tag] : punong- 
kahoy ( Spondias pinnata) na mahaba 
ang dahon, maliit ang bulaklak, at 
bilog ang bungang may isang buto. 

Ii a b6t png Med : pagbalik-balik o pag- 
ulit ng sakit o karamdaman. 

Ii a b^t pnr [Hit Seb Tau War] : dulmg. 

li a bc* a to png Bot [Kap Tag] : mala- 
yerbang baging ( Malabar nightshade) 
na ginagamit panghalili sa spinach : 

alugbAti, lokwey. 

Ii*ba*wa png [57] : pagkuha ng bagay 
na nais sa pamamagitan ng panloloko. 

li-bay png 1: Zoo babaeng usa : doe 
2: Bot halamang damo na inagaspang 
at kulay lunti ang bulaklak. 

If-be png'[Kap] : palit 1 . 

Ii*b6g png [Ilk] : labd. 

libel (lay-bel) png Bat [Ing] : libelo. 

ii a b6 a lo png Bat [Esp] 1: maling 
pahayag na inilimbag at nakapani- 
nirang puri sa isang tao : libel 2 : sa 
batas sibil, ang pahayag ng nagde- 
manda : libel. 

li*be a l6 a SO pnr Bat [Esp] : mapanirang- 
puri; nakasisirang-puri. 

Ii a b6ng png [Ilk] : bangang inilalagay 
malapit sa itaas ng apat na poste ng 
kamalig upang pigilan ang mga daga 
sa pag-akyat. 

li a be a r£I t Ii a be a r6l pnr [Esp Ing] 1: 
mapagbigay; maluwag; labusaw 2 : 
maunawain 3: ukol sa pangkala- 
hatang pagpapaunlad ng kaisipan o 
kaalaman, hal liberal arts. 









license 


li*be*ra*li*dad png [Esp] : katangian 
ng pagiging maluwag sa pagbibigay. 

ii*be*ra*li*sa pud li*be*ra*li*sa*hm, 
i*li*be*ra*li*s£ [Esp] : paluwagin; 
palayain - pnr li*be*ra*li*s£*do. 

li*be*ra*lfs*mo png [Esp] 1: kala- 
gayang malaya sa pagkilos at pag-iisip 
2: tunguhin at isinasagawa ng isang 
liberal na partido sa politika 3: pam- 
politika o panlipunang pilosopiyang 
nagtataguyod ng kalayaan ng tao sa 
isang partikular ng uri ng sistemang 
panlipunan. 

Ii*be*ras*y6n png [Esp liberation] : 
paglaya; pagtatamo ng laya : libe¬ 
ration. 

liberation (li-be-rey-syon) png [Ing] 

: liberasyon. 

Ii*ber*t£d png [Esp] : laya; kalayaan. 

Ii*ber*ta*d6r png [Esp] : tagapag- 
ligtas; manunubos. 

If*ber*ti*n3*he png [Esp libertinaje] : 
kalayaang gawin ang anumang nais. 

libertine (K-ber-tfn) pnr [Ing] : ma¬ 
laya. 

liberty (li-ber-tf) png [Ing] : laya; 
kalayaan. 

lfb*gos png Bot [Bik Seb War] : ka- 
bute. 

I lb* haw png [War] : kaning kinayod 
sa ilalim ng palayok. 

Iib*h6 png Agr : bukid na malayo o 
walang katabing iba pang bukirin. 

Ii*bi png [Kap] : libog. 

If*bid png : ikid; likaw; ikot. 

a 

li*bid png: silo na ginagamit na pangf 
huli ng manok. 

Ii*bf*di*nus pnr [Ing libidinous] : 
malibog; malandi. 

Ii'bi'd 6 png [Ing] 1: libog; landi; kati 
2: Sik ang puwersa o lakas na mula 
sa gawing sexual o simbuyo upang 
mabuhay. 

li’bfng png [Kap Tag Tau] : pagha- 
hatid sa huling han tungan ng namatay; 
pagbabaon sa bangkay : Hugos 3 , 
kutkut, ponpon - pnd mag*li*bmg ( 
Mi-bfng, i*pa*li*bfng. 

li'bi-ngan png [libing+an] : semen* 
teryo. 

li'bfs png [Kap Tag] 1: makitid na 
kapatagang nasa gilid ng isang bundok 
at iba pang mataas na lupa: alosar- 

SAR, BAKIUD, BAKRAS, BALILID 2: [Kap 

Tag] lambak. 

Ifb'kas png [Seb] : igkas. 

lib*Ifb png [Kap Tag] 1: dako o pook 
na hindi gaanong batid o nararating 


ng tao; malayong pook : Aging, amot, 
bAw-ing, danAleg 1 , hhjt, lepod, rukrok, 
solinek, sunsop 2: sasakyang may 
dalawang gulong. 

lib*Ifb pnr : mabigat o pinabigat ang 
unahan, karaniwang tumutukoy sa 
kariton o karitela na hinihila ng 
kabayo o kalabaw. 

9 

Lib*m£*nan png Mil [Bik] : maalamat 
na bayan na pinagmulan ng halimaw 
na Rabot. 

9 • 

Lib*ya png [Ing] : bansa sa hilagang 
Africa. 

% • • 

• _ • 

Iib*n6s png [Ilk] : k^andahan; kahin- 
hinan. 

If*bo png Mat [Hil Seb Tag] : sam- 
pung sandaan : thousand. 

lf*bog png [Pan Tag] : matin ding 
pagnanasang sexual: antol, kaulag, 
kirAg, lanyA, LIBi, libido 1 , takiyo, urag. 

Ii*b6g pnr [HU Seb] : lito. 

• • • 

lf*bon png [Tbo] : babae. 

If*bon pnr [HU] : hindi nakabukas; 
sarado. 

Ibbong png 1: bukana ng bakuran 
2: Mit [Seb] binaloy var libon. 

lf*bot png [Bik Seb Tag War] : pag- 
lalakad nang walang tiyak na layunin; 
pamamasyal. 

Irbot pnd [Bik Seb Tag War] mag*li* 
b6t, Mf*bot, ma*ki*lf*bot, lu*mf*bot 

1: gumala nang walang tiyak na la¬ 
yunin 2: ipasyal ang ibang tao o 
dalhin kung saari-saan ang isang 
bagay. 

Ii*b6t pnr : lagalag. 

I i*boy png: kilapsaw. 

Lfb*ra png Ast [Esp] 1: a ikapitong 
simbolo ng zodyak at pinapasok ng 
araw mula 23 Setyembre hanggang 
22 Oktubre b tao na ipinanganak sa 
panahong ito 2: konstelasyong kina- 
katawan ng timbangan. 

Ifb*ra png [Esp] : timbang na may 16 
na onsa. 

iib*r£n*sa png [Esp libranza] : pa- 
nukala; pampalit na halaga. 

librarian (lay*brar*yan) png [Ing] 1: 
tao na nagsanay sa mga kaalaman at 
mga pamamaraan ng paglilingkod 
sa aklatan 2: namamahala o nagli- 

lingkod sa isang aklatan. 

• • 

library (lay-bra-ri) png [ Ing] : aklatan. 

Ifb*re pnr [Esp] 1: walang bayad; 
bigay : free, gratis, sAbes 2: malaya; 
walang sagutin - pnd man*lfb*re, 

i*lfb*re, pa*lfb*ri*hfn. 


Ifb*re*k4*sa png [Esp libre+casa] : 
walang bayad na pagtira o paggamit 
ng bahay. 

% 

lfb*re*ko»mf*da png [Esp libre+comi- 
da] : walang bayad na pagkain. 

Ifb*re-lfb*re png [Seb] : taguan. 

Iib*re*rf*ya png [Esp libreria] : tin- 
dahan ng aklat. 

Iib*r6*ta png Kom [Esp] : aklat ta- 
laan sa bangko na kinatatalaan ng 
salaping idineposito o inilabas ng 
may-ari : passbook. 

Ifb*re*tfst png [Ing] : manunulat o 
sumulat ng libretto. 

lib*r6t*to png Mus [Ita] 1: teksto o 
mga salita sa isang opera o katulad 
na pinahabang komposisyong pang- 
musika 2: aklat o maliit na aklat na 
naglalaman ng teksto. 

Iib*rf*t0 png [Esp] : munting aklat. 

Iib*r6 png [Esp] 1: aklat 2: Zoo isa 
sa mga sikmurang pinagtutunawan 
ng kinain ng baka at katulad na hayop. 

Iib*r6 ma*y6r png [Esp] : ledger. 

Iib*8&ng pnr 1: walang kuwenta; 
waiang saysay; walang kabuluhan 2 : 
bagay na pinagsawaan na at ibinigay 
sa iba dahil wala nang halaga o hindi 
na pinakikinabangan. 

Lib*ta*kan png Mit [Man] : bathala 
ng bukang-liwayway at lubog ng araw. 

Iib*t6ng png : bahaging biglang-lalim 
ng ilog Cf bAl-ak, layun, lugong. 

Iib*t6s png : panunubig at pamamaga 
ng balat dahil sa pagkakapaso Cf 
lintos. 

Iib*t6y pnr : nakaliyad ang tiyan ha- 
bang naglalakad. 

If-bud png [Seb] : gala. 

li*bud*lf*bod png: paggiwang-giwang 
ng bangka. 

Ii*bud •sii*roy pnr [Seb] : lagalag. 

Ii*bu*k6y png [IlK] : Simula ng pagre- 
regla. 

Ii*bum*b6n png : pulutong ng mga 
tao : hurung-hurong - pnd mag*Ti* 
bum*b6n, Iu*mi*bum*b6n. 

9 

. •» 

li*bun*lf*bon pnr : naghihingalo; ma- 

mamatay na. 

Ii*bu*tad png [Kap] : gitna. 

Ii*bu*yan png: mga bahagi ng kasang- 
kapang panghabi. 

|fb*yas pnr [HU] : lihis 1 . , 

Iib*y6k pnr : paliko-likong ligoy ng 
ilog, dalampasigan, o kahabaan ng 
daan. 

license (lay-sens) png [Ing] : lisensiya. 





lichen 


506 


ligfran 


lichen (lay*ken) pngBot [Ing] : liken. 

licorice (li-ko-ris) png Bot [Ing] : 
likoris. 

Ii*dang png [Tbo ] : bilao. 
lid-da png Bot [Ilk] : talahib. 

Ii*d£y png [Ilk] : pighati. 

Lid'dum png Mit [Ifu] : bathala na 

namamahala sa pinakamababang 
bahagi ng kalangitan at tuwirang 
nakikipag-ugnay sa mga Ifugaw. 

Ii-der png [Esp] : pinuno. 

. * *w. 

li*de # rd'to png [Esp] : pamumuno; 

pamunuan. 

1 1 'ding png [Ilk] 1 : tagikaw na kawayan 
o bao ng niyog na inilalagay sa ilong 
ng kalabaw o baka at kinakabitan 
ng lubid 2: tagikaw na ikinakabit sa 
nguso ng baboy upang pigilan ito sa 
paghalukay ng lupa. 

liddfd png [Ilk Tag] : pagkikinis. 


Irga*m6nt png Ana [Ing] : matibay 
na himaymay ng mga litid na nag- 
huhugpong sa mga buto ng tao : 
ligamento - pnr li'ga'men't6*so. 

li-ga-m^n-to png Ana [Ing] : liga¬ 
ment. 

Ii*gam"g£m png [Kap Tag] 1: dam- 
damin o pakiramdam na may takot; 
pagkabagabag : danag, galamgam, 
had-it, kabalAka 2: katamtamang 
init ng temperatura, karaniwang sa 

tubig - pnr madi'ganvg«im. 

li-g^ng png 1 : pagkahulog ng anuman 
sa butas 2: ang butas na kinahulugan 
3 : pagiging akmang-akma ng isang 
bagay sa butas na pinaglalagyan. 

Ifg-ang pnd idfg-ang, magdig-ang, 
lig-6'ngin : alugin o kalugin ang isang 
sisidlan. 

li-g6-o png [Ifu] : bilao. 

Ihgas png : lastiko. 




li-gaw-gdw png : kiliti sa ibang ba¬ 
hagi ng katawan bukod sa kilikili Cf 

GERIKGIT, GIROK, KAKALAM, KEDKEDE, KITEK, 
KI TIT I KIT I, LINGAPNGAP 5 GILAWGAW, KA- 

4 

LAMKAM. 

Ii*ga*win pnr [Seb Tag ligaw+in] : 
malimit suyuin o ibigin; madaling 
umakit ng manliligaw. 

li-gS-ya png [Kap Tag] : say a - pnr 

ma-li-g^-ya. 

Iig-dong pnr [ Seb] : tapat. 

Il-get png [Mrw] : ubo. 

lig-hot /mdmagdig-hot, lu-mig-hot, 

lig-hu'tin [Hil] : hnmanap ng pook 
sa gitna ng maraming tao. 

light (layt) png [Ing] 1 : liwanag 2: 
ilaw 3: sindi, hal ng sigarilyo 4: 
kaalaman; impormasyon. 

light (layt) pnr [Ing] 1: magaan 2: 
mahina 3: mapusyaw 4: mababaw 

-itnKonrr 7? 


li'do png [Ifu] : sombrero o putong 
na higit na malanday sa hallidung. 

Ii-dong pnr [Bik] : bilog. 

li'dum png Zoo [Ifu] : baboy na maitim. 

lieutenant (lu-te-nant) png [Ing] : 
tinyente : Lt. 

li-eg png [Tbo] : pambabaeng aba- 
loryong kuwintas na mahaba at ma- 
kapal, binubuo ng mga tanikalang 
tanso, may mga kumpol na sarikulay 
na butil, at may nakalikaw na tinoyong 
sa palibot nito. 

life (layf) png [Ing] : buhay. 

lifeboat (layf-bowt) png [Ing] : bangka 
para sa pagliligtas o pagsagip ng tao 
sa karagatan kung may sakuna : raft 2 . 

li-fo png [Tbo] : niyog. 

lig png [Mrw] : leeg. 

Il-ga png [Esp] 1: samahan o kapisanan 
2: palarong sunod-sunod na pinaglala- 
banan ng mga koponan 3: [War] 
tubig na pampalabnaw ng timpla. 

li-ga-duTa png [Esp] 1: tali; pantali 
2: Gra pang-angkop; pang-ugnay : 

LIGATURE. 

li*gi'ho png : talaan; listahan. 

IhgSk png 1: pagtagilid ng lutuan sa 
kinasasalangan 2: paglinsad o pagsala 
ng tapak; pagsala ng paa sa tinata- 
pakan. 

li-gal png [Esp legal] : varyant ng legal. 

Ii*g6dig png [Kap Tag] 1: kalagayan 
ng pagiging magulo 2: pakiramdam 
na walang katiyakan o may pagka- 
takot Cf balisa : linggatong - pnd 

man'li*gd*tig, li-ga-li-gin - pnr li- 
gadfg. 


li*g^S png 1: Bot mababang punong- 
kahoy (Semecarpus longifolius) na 
malaman at makatas ang bunga na 
kahawig ng kasoy : anagas, kaming, 
langas, manalu 2: pistil ng bulaklak 

. 3: [War] hapon. 

li-ga-sen png Bot : punongkahoy 
( Geriops tagat) na may balat na ipinan- 
tatapal sa sugat upang pigilin ang 

pagdurugo : tangal. 

• * 

li-gas-g^s png: pagiging tuyo at ma- 
gaspang ng balat o anumang rabaw 
ng isang bagay : galasgas, likaskas. 

Ii*ga*s6 png : pagkilos o paglakad 
nang napakalikot Cf gaslaw, harot. 

i • • 

Ii-ga*s6n png [Esp ligazon] : buklod; 
bigkis; pang-ugnay. 

Ibgat png [Kap Tag] 1: pagkamalagkit; 
pagkamakunat; pagkamalapot: ga- 
yaga, hunit, kulnet, lagat, lltak 2 : 
linamnam; sarap. 

Ii*ga*td png Med i singaw sa balat ng 
tao na makati-kati at namamantal : 

LAGOB, LATI . -?■ ' 

ligature (li-ga-tyur) png [Ing] : liga- 
dura. 

Ii*g£*u png [Ifu] : parisukat na bilao. 

Il*gaw png 1: pangingibig ng lalaki 
sa babae 2 : panunuyo sa sinuman 
upang makuha ang pakay : Arem, 
karaw, lolo 3 - pnd luTorgaw, li - 
gd*wan f mandrgaw. 

li-g^w pnr 1: malayang gumagala 
kung saan-saan 2: a tumutubo nang 
hindi itinanim at inaalagaan b ilahas 
na hayop c lisya, gaya ng bala ng 
baril : dadag, dalingsil, lilt 


maliit. 

lighter (lav-ter) png [Ing] : metal o 
plastik na kasangkapang pansindi, 
karaniwan sa sigarilyo o tabako : 

LAYTER. 

lightning rod (layt-ning rad) png 
[Ing] : pararayos. 

lightweight (layt-weyt) png [Ing] 1: 
tao na may mababang timbang 2 : sa 
ilang isport, nasa pagitan ng feather¬ 
weight at welterweigh 13: boksingero 
na may timbang na hindi hihigit 
nang 135 lb. 

light-years (laytyirs) pngAsn [Ing] : 
ang distansiyang binagtas ng liwanag 
sa isang solar year, may habang hu- 
migit kumulang 5,880,000,000,000 
milya, at ginagamit sa pagsukat ng 
distansiya ng mga bituin. 

Ii*gi pnr : pinulbos sa pamamagitan 
ng pagbayo; ginalapong -pnd mag- 
li-gi, li*gi'hin. 

|J*gid png [Kap Tag] : kabuuang pook 
paikot sa isang bagay Cf kaligiran, 

PALIGID : GENTEtA, LIKOS, PALIBER, TIKOP. 

li-gid png [Bik Hil Seb] : gulong. 

Irgid pnd lu-mhgid, li-ghran [Kap 
Tag] : umikot sa o paikutan ang 
isang tao, bagay, o pook - pnr na*li' 

Ihgid. 

Ii a gidi*gi pnr : malusog; matipuno. 

Ug-in png [S7] : katigasan ng ulo; 
pagiging suvvail - pnr madig-in. 

Iig-ing png : pagdaragdag ng rekado 

saniluluto -p??^magdfg-ing, lig-b 
ngan, idig-ing. 

Ii-gi*ran png [ligid+an] : landas na 
tinatalunton ng isang planeta paikot 





507 



hka 


A> 


\ 

i. 




sa ibang lawas pangkalawakan na 
gaya ng araw : orbit. 

Ii a gi»r£n png [ ligid+an ] : pagdiriwang 
ng kapistahang ginagawa sa ilog. 

li-gfs pnr [Bik Kap Hil Mrw Seb Tag 

War] : pagpulbos o pagdurog sa 

pamamagitan ng paggiling: amekmek, 
atomek. 

Ii*gi*s6n pnd li-gi-so-n^n, lu*mi* 
gi*s6n [ Bik Seb ] : sagasaan. 

H*gft png : paghihigpit sa tali ng ba- 

kod -pnd li*gi*tm v i-li-git. 

lig*k£I png [57] : bareta. 

lig-lfg pnr : kinalog na sisidlan upang 
maging siksik Cf alog, tigtig, ugA - 

li-gm, mag*lig*lfg, i-pa-lig* 


sisidlan, o pook upang maitago nang 
maayos, maikanlong, o maialis sa 
pagkakalantad : hipos, timos, urnos 
2 : pook o dakong tago 3 : pagpatay 
sa isang tao - pnd Mig*pft, mag* 

lig*pft, i-pa-lig-pit, lig-pj-tm 

Ilg*s6 pnd mag*lig*s£, lig-sa-hfn, 
lu*mig*s£ [57] 1: lumaban upang 
masubok kung may pagkakataong 
manalo 2 : magsulit; mag-eksamen. 

lig-sik//«/ii-lig-sfk, lu-mig-sik, mag* 

Hg*sik [Bik] : lumayo o umiwas sa 
nakaraan. 


^nd lig 


Hg*lf«gan png [Kap] : timpalak. 

lig*nos png Zoo [Bik] : maliit na 
ibong kahawig ng maya. 

n*g6 png: tiyaga at katimtiman. 

li-gd png [HU Tag] : paglilinis ng 
buong katawan sa pamamagitan ng 

tubig Cf BANYOS, PUNAS : AMES, BARIGO, 

digos, dilu, hambo - pnd ma*li*g6 v 
pa-li-gu-an, mag-padi-gd. 

lig-6 png [7/m] : bilao. 

Ii'-gom png Zoo : manok na magka- 
halong itim at puti ang balahibo. 

If-gon pnd magdl-gon, lu-mbgon, 
Ii-g6*nan : magtago o umiwas sa 
isang tao dahil sa utang na hindi pa 
nababayaran, utos na hindi pa natu- 
tupad, o dahil ayaw mabigyan ng 
gawain at iba pang responsabilidad. 

lig-on png [Hil Seb] : tibay 1 - pnrZ 

madi'g-on. 

Li-g6-nes png : isa sa mga pangkating 
etniko ng mga Ilongot. 

Ibg6p png : sa sinaunang lipunang 
Bisaya, kutsara. 

I'-gos png I: sinag ng araw sa madaling- 
araw : balaas, bulyas, pamimitak 2 : 
disenyong sinag sa mga puluhan ng 
kampit, watawat, at iba pa. 

lf*goy png 1: pagsasalita, pagsusulat, 
o pagpunta sa isang pook sa paraang 
pasikot-sikot 2 : laktawan ang isang 
bagay 3: lambing - pnd mag*pa*lb 
goy-lbgoy, lu-mi-goy. 


Iig-s6k png [Bik] : masamang kutob; 
masamang babala. 

Iig*s6n pnd lig‘S 0 'ndn, Iu*mig*s6n 

[Hil Seb War] : sagasaan. 

Iig*ta png : pagkalimot; pagkalak- 
taw; pagkaiwan var lagta: likta, 

taliwayway - pnd ma'ka*fig*ta*£n, 
lu-mig-tS, lig-ta-^n 

lig-tds pnr 1: [Bik Kap] wala o na- 
kawala sa panganib : lusot 2 : tubos; 
tinubos 3: tinulungan o sinaklolo- 
han ang sinumang nasa panganib - 

bnd mag-lig-tds, i-lig-t^s, ma-ka* 

ig*t4s. 

Ii-gum*du-lum png [ Hil] : gabing 
madilim na walang buwan at bi tuin. 

Iig*w6k png [Kap Tag] : pagkaka- 
tapon ng tubig o anumang likido 
mula sa sisidlan : Awas, linggak, 

TiPWAK-j&Mdmadig'wdk, Mig*w6k, 
lig-wa-k^n, lu-mig-wcik. 

lig-whn png Zoo [Bik Kap Hil Seb 
Tag War] : uri ng pukyutan na gu- 
. magawa ng bahay sa bato. 


•'•goy pnr [Hil] : lagalag. 

* • • * 

lig’pig png : pagpilig ng hayop o 
ibon, karaniwan upang alisin ang 
tubig o buhangin sa balahibo o balat 

-pnd mag*lig*pfg, lu-mig-pig, Hig- 

p«g 

iig*pft png 1: [Kap Tag] paglalagay 
ng anumang bagay sa isang dako, 


Ifg-wat pnr [War] : tingkab. 
Iig*w4y*lig*w6y png: paghinto-hinto 

o pagtigil-tigil habang naglalakbay - 

pnd mag*lig*w£y*lig*w£y v lu*mig* 
w4y*lig*w6y. 

Iig*win pnd i-lig-win, mag*lig*win, 

lu-mig-wfn [Bik Tag] 1 : iwan ang 
isang bagay; 2 : ibaba o ilaglag sa 
isang pook 3: iwaglit. 

Iig*y6*san pnr Zoo : salisi. 

11* ha png [Esp lija] : papel na pinagas- 
pang sa pamamagitan ng buhanging 
nakadikit, ginagamit na pangkinis o 
pampatag; papel na pang-isis : papel 
de liha - pnd mag*li*ha, Mbha, 
i*pan*li*ha. 

Il*hd png\ : bawat panloob nahati ng 
kahel, suha, at katulad na bunga : 
katong, pay! 2 2 : bawat rehiyon na 
ibinubukod ng mga tiyak na guhit sa 
palad 3: Bot gaho. 


I»*had png [Bik] : bahagi ng ube na 
itinatanim. 

11" ham png : nakasulat na pahayag o 
komunikasyon para sa isang tiyak 
na pinag-ukulan : letter 2 , sulat. 

If’hang png [Ifu] : hapad. 

Ibhaw png ; paggala o paglilibot sa 

isang pook - pnd lu-mf-haw, Ii*h6* 
win. 

Ii*h^y png [Hil] : igtad. 

If-hay pnr [Seb] : lihis 1 . 

Ii*hi png [Seb Tag] 1: Simula ng pag- 
bubuntis : agli, inaw, ngidam, nginew, 
tudki 2 : masidhing pagnanais, galit, 
o tuwa sa sinuman o anuman ng 
isang nagsisimulang magdalang-tao 

-^mag-lhhi, i*pag*li*hf, ma-p^g* 

li*h£n. 

If-hlb png: butas na ginawa sa kahoy 
na hanggang kalahatian lamang. 

11* him png [Kap Tag] : bagay, pang- 
yayari, pook, o niloloob na walang 
nakakaalam kundi isang tao: alimis, 
danaleg 2 , dilim 2 , palmed, secret, sek- 

RETO, TAGO. 

Ibhing pnb [5T Kap] : walang kapang- 

yarihan; walang magawa; sa wala’t 
wala rin nauwi. 

li-hfng pnr [S7] : humupang lagnat 
o sakit Cf hibAs, hulaw.. 

li-his pnr 1: mag-iba ng landas; hindi 
pagtama : libyas, lihay, siwal 2 : mali. 

li'hi-yi png Kem [Esp lejia] : varyant 

ng lehiya. 

Ii*h6 png 1: daya 2: sa pagsusulat, 
ang pagkaligta sa salita. 

li*hok png [Seb] : galaw. 

Ii*hub png [Tbo] : sisidlang bilog na 

gawa sa kahoy at pinagsisidlan ng 
bigas. 

li'i png [Tbo] : bawal. 

lidg png : varyant ng leeg. 

ii-fm pnr-. madilim na paligid dulot 
ng itim na ulap sa kalawakan. 

lidn png : pook na mababa at hindi 
nakikita mula sa malayo Cf lambAk, 

LIBIS. 

li'lng pnr : sulimpat na tingin Cfsiup. 

lids png : umbok o katambukan ng 
katawan sanhi ng katabaan. 

lidt png : kulang sa laki Cf titing, 

UNSIK, UNTI : BASSIT, DIYUTAY, G.AMAy, 

lati, linggit, sadit - pnr marlidt. 

li-ka png : galaw ng tubig sa dagat, 
karaniwang pinangungunahan ng 
salitang walang, hal “Walang lika 
ang tubigan.” 





Iika 


508 


likwala 



Ilf 


pnd 


li a k& pnr : tuloy-tuloy; walang lingong- 
likod. 

Ii*k A pnr: bantulot kung kumilos. 

If*kad png : pagbutas sa pamamagitan 
ng barena -^li'k^ran, idfdtad. 

li-kdd pnr [Kap] : liyad; labas ang 
tiyan at nakabaliko ang likod. 

li-kan-di png: pagkilos nang nagma- 
madali o padalos-dalos. 

Ibkas png [Kap Tag] 1: paglilipat ng 
tao mulang mapanganib na pook 
tungong ligtas at pansamantalang 
tirahan Cf bakwet, exodus 2: tao, 
hayop, o halaman na hindi taal sa 
isang pook. 

Ii a k6s pnr [Kap Tag] 1: a umiiral o 
sanhi ng kalikasan b ilahas 2: pang- 
karaniwan; simple 3: inaasahan 4: 
hindi naaapektuhan, kung sa gawi o 
kilos ng tao : duna, katutubo, natural, 

TAAL. 

Ii*kas‘k£s png : ligasgas. 

Ii a k6t pnr : tumigil o huminto, kara- 
niwang pinangungunahan ng walang 
hal “Walang likat kung gumawa.” 

Ii*k4t pnd magdi a k£t; Iu a mi a k6t, li* 

ka'tin [Hil\ 1: gamitin ang bakanteng 
oras 2 : gawin kaagad ang isang bagay. 

H-kaw png 1: [Kap Ilk] rolyo; ikid 2 
2: [War] lihim; tago- pnd magdf* 
kaw, idf*kaw, li a k6 a win. 

IMcaw-lf*kaw. pnr : balikaw. 

Ii a k£y png [Bik Hil Mrw Seb] : iwas. 

Hk*bit png : papel na sinadyang gawing 
sisidlan ng liham o anumang kauri. 

nito : ENVELOPE, SOBRE. 

like (layk) png [Ing] : ibig. 

h'-ken png Bot [Esp liquen] : orga- 
nismong halaman ( Lichenes group) 
na binubuo ng funggus at alga sa 
paraang simbiyotiko, karaniwang kulay 
lunti, abo, o dilaw, at tumutubo sa 
mga bato, punongkahoy, bubong, 
at iba pa : lichen. 

Ii-k£t png [Pan] : saya. 

Iik*hi png 1: paggawa ng anuman 
buhat sa isang bagay o buhat sa wala : 
lalang 2: bagay na nagawa : gama, 
nilalAng, malok, mukna, parsuA, 
pinalsA, tuhA - pnr madik a h6 a in - 
/mdlu a mik a hci, lik a hadn, Hik*hfi3: 
bunga ng imahinasyon Cf akda 4 : 
imbensiyon. 

Ii*kl png [Seb] : lamat. 

Irkl^^pu-madi-ki, padi-kran, ma* 
madi-ki : umikot, gaya ng pag-ikot 
ng buntot ng aso. 


li-kid png\ \ [War] ikid 2 2: [Bik] hag- 
dan na yari sa lubid o kawayan. 

Il-kid pndh; lu-mf-kid, li*kf*dan [Kap] 
tumingin sa kabila; bumaling 2 : 

magdi*kid v Mi-kid, hpadl-kid mag- 
lipat ng hagdan. 

Ii*ki‘dd - pnd li # ki*da # hfn, magdi* 


utang 


patayin. 

li-ki-d^-do pnr Kom [Esp liqui-dado] : 
bayad na; nabayaran na Cf impas. 

Ii*ki*da*d6r png [Esp liquidad&r] 1 : 
tao na naglilikida ng mga ari-arian 
lalo na yaong itinalaga ng batas 2 : 
Kol tao na pumapatay. 

li-ki-dan png [Ilk] : rodilyong kahoy 
na maliit na ginagamit ng mga pan- 
daypilak upang hubugin ang bakal. 

Ii*ki*da8*y6n png [Esp liquidacion] 

1: sa negosyo, ang lubusang pagbifrili 
ng anumang bagay sa kompanya 
upang malutas ang suliranin sa pa- 
nanalapi 2 : pagbabayad ng utang 
3: Kol pagpatay. 

Ii’ki‘d6 png [Esp liquido] 1: substance 
na i)inubuo ng mga molecule na 
pawang nakagagalaw nang malaya 
sa isa’t isa ngunit hindi naghihiwalay 
gaya ng gas 2 : anumang bagay na 
lusaw o may tubig : liquid. 

Il*kis png: paikot na pagsukat sa isang 
bagay na bilog sa pamamagitan ng 
tali, lubid, at iba pang pansukat - 

pnd li"ki*8in v magdhkis, idrkis, 
lu-mf-kis. 

Ihkit pnr : mapilit; masugid na ma- 
kamit ang isang bagay na karaniwang 
hindi sinang-ayunan ng kinauukulang 

tao. 

Iikdik pnd magdikdik, lymikdik 

[Hil] : magbigay nang palihim. 

likdfk pnd likdhkfn, magdikdik, III- 
mikdik 1: magpaligoy-ligoy 2: [ Bik] 
iwasan; lumihis; mag-iba ng daan. 

lik-mlk png : duming mabaho; sukal 
na nangangamoy. 

Iik-m6 png : pag-upo sa isang upuang 
may sandalan at patungan ng kamay 
o sa alinmang upuang maaaring hu- 

milig ->/mdpadik-mudn # Iu*mik*m6, 
lik-mu-6n. 

• m * 4 s 

lik-mu-an png: upuang may sandalan 
at patungan ng kamay Cfm ban, selyon, 

SOPA, TUMBA-TUMBA. 

* 

# 

lik-mut png [Ilk] : tikop. 

Ii*k6 pnr [ Mrw Seb Tag] : lihis sa 
pagiging tuwid o sapad; baluktot o 
nakakurba : baling, lingi, lingko, 


PALING, PIHIT. 

Ii*k6d png A: Ana [Bik Hil Mrw Seb 
Tag] ang kabilang rabaw ng katawan 
ng tao mulang balikat hanggang ba- 
lakang: beneg, gulut 1 2 : ang kabilang 
panig ng isang bagay : likurAn. 

Ii-kom png 1 : pagkalap o pagtipon 
ng mga bagay, idea, at iba pa 2 : 
pagtitiklop o pagliligpit ng mga damit, 
banig, watawat, at iba pa matapos 
gamitip - pnd magdhkom, li*ku* 
min. i«Dadf a kom. 


min, i*padi a kom. 

H a kop pngXST] 1 : barena; balibol 2: 
salitang ugat ng salikop at talikop. 

Ii*k6p png Mil [Ilk] : mangkukulam 
na nakapagpapalit ng anyo bilang 
baboy o uwak. 

li a ki*p6d a yo png 1 : Bot [Esp licopodio] 
halamang (genus Lycopodium) tila 
karayom ang dahon na may habang 
3 sm : lycopodium 2 : pinong pulbos 
na nakukuha mula sa bulaklak nito 
na ginagamit sa operasyon at sa pa- 
putok : LYCOPODIUM. 


png 


.ft 


li*ko a r6 a ra png [Esp licorera] : kaha 
o sisidlan ng alak. . 

li a ko a rfs png [Ing licorice] 1 : katas 
ng itim na ugat ng halamang gina¬ 
gamit na pampatamis at medisina 
2: Bot halamang legumbre \Gly~ 

. cyrrhiza glabra) na pinagmumulan 
ng nasabing katas : licorice. 

li a ko a ris a ta png [Esp licorista] : gu- 
magawa o nagbibili ng likor. 

Ii-kos png 1: [War] guhit sa paligid 
ng bilog o sirkulo : sirkumperensiya 
2: [Seb] tikop. 

Ii a k6t png 1 : pagiging magalaw ng 
anuman o sinuman 2 : kapilyuhan; 
pagiging mapaglaro -pnr ma a li*k6t 

-Mrfmagdi a k6t, li a ku a tin, Iu*mi a k6t. 


ku-trn, Iu*mi a k6t. 


lik'Si png 1: [Bik Kap Seb] kabilisan 
sa paggawa o pagkilos 2: [Kap Seb 
Tag] pagkamaagap, karaniwan sa 
isang takdang gawain 3: [Kap Tag] 
kagalingan; kahusayan 4: [Bik Kap 
Pan Seb Tag] sigla; kalistuhan : hAgol, 
rikas, siglat. 

I I k* td png: ligta. 

Iik a t6b png [Pan] : tikop. 

4 • 

li-kub png [Tbo] : malaking basket. 

Ii a ku a r^n png [likod+an] : likod. 

Iik a wdd pnb : pasikot-sikot; paikot- 
. ikot; paliko-liko. 

Iik a w6 a la png Bot [Esp licuala] : uri 
ng palma ( Licuala grandis). 




likyad 


509 


limbayong 


lik*y£d png: manipis na hiwa gaya 
ng sa kamote, saging, at iba pa. 

Iik a ydw png: hiyawan o ingay na na- 
ririnig kung saan. 

IHa png 1: [ Esp ] mapusyaw na bug- 
haw, may bahid na pula, at nasa dulo 
ng ispektrum : biyoleta, lavender, 
ube 2 , violet 2: Bot [Esp] punong- 
kahoy o palumpong (genus Syringa) 
na mabango ang bulaklak na may 
kulay biyoletang mapusyaw o puti 
3: [ST] banga, kalamba, o malaking 
palayok na binutasan sa tagiliran at 
pinagsasangagan ng mga aning butil. 

IMA png 1: mga basag na piraso rig 
palayok, karaniwang ginagamit na 
pansamantalang tungkuan sa pag- 
iuluto 2 : krisol. 

IMang png 1: piraso ng mga batong 
ginagawang pansamantalang lutuan; 
tungkong kalan 2 : kilos na nagpa- 
pahiwatig ng pagtutol o pagmamataas 
sa kapuwa sa pamamagitan ng pagtaas 
ng ulo, pagpikit, at pagsasalubong 
ng kilay. 

IMap png : kakatwang pamumula ng 
mata ng lasing. 

IMi png Bot [Inglily ] : halaman (genus 
Lilium) na may malaki, hugis trum- 
petang bulaklak, at payat na tangkay: 

LILY, LIRYO. 

IMI png Med: paghiwa sa sugat upang 
mabunot ang nakabaong tinik sa 
laman o balat - pnd mag-IMi, li a 

IMn. Iu a mi a li. 

IMI pnr [Kap] : ligaw. 

IMid png: uri ng basket na binibitbif' 

Cf BUSLO, PANGNAN. 

li-lig-nan png Ana : panloob na kurba 
ng bisig; likod ng siko C/ai lak-al\kan : 

LAKO 2 . 

IMIk png [Kap Tag] 1; kasangkapang 
panggapas na may pabalikukong talim 
at may ngiping gaya ng sa lagan Cf 

KARIT I DAWA 4 , KUMPAY, LINGKAW, PALOT, 

RAKEM, TALOM, SULAB 2.1 ang talim 

nito. ^ 

♦ 

IMim png: lambong na dulot ng anu- 
mang bagiy o estrukturang humahad- 
lang sa sinag mula sa itaas Cf lilom : 

LANDONG. 

IHin png [Bik] : lilip. 

IMfn png [Bik] : tupi; lupi; laylayan. 

IMing png: pag-irap. 

If*Ii.p P n g [Kap Pan Tag] : pagtahi sa 
pamamagitan ng kamay sa laylayan 
o dulo ng tela : lilin. 

IMi a pu*t£ a no pnr [Esp] : maliit; uiiano. 


IMi*put*y6n*se pnr [Esp liliputiense] : 
maliit na tao o bagay. 

IMfs pnr : lislis. 

IMft pnr : nisnis, karaniwan sa damit 
o tela. 

IMi a t£n png: hugis tambo na bahagi 
ng habihan. 

Ii a liw png Zoo : uri ng ibong makulay 
at mahahaba ang bind. 

I Mo pnr [Kap Tag] : taksil var lflu. 

lf a lok png 1: sining ng pag-ukit sa 
bato, kahoy, o marmol, paghubog 
ng luad o metal, at iba pa, upang 
makabuo ng estatwa o anumang 
disenyo 2 : larawan o anumang bagay 
na nililok : eskultura, labra, lukit. 

IMom png : lambong na dulot ng 
mga ulap na tumatakip sa araw Cf 

LILIM. 

I Hong png [ Seb] : hflo. 

Ii a tu*m4n png [lilom+an] : pook na 
naliliman. 

Ii-m£ png 1 : [Bik Kap Hil Iba Ilk Iva 
Mrw Mag Pan Seb Tag Tau War] 
numerong kardenal, apat na dinag- 
dagan ng isa : dimA, five, singko 2: 
[Mrw] kamay. 

Ii*ma a b£ a gat png Bot [Hil Seb] : 
kandi-kandilaan. 

lima bean (li-ma bin) png Bot [Ing] 

: patani. 

Ii a ma a du a ra png [Esp] : pinagkikilan 
ng metal. 

Ii a ma a hi pnr :marumi. 

Ii a m6 a hid pnr: labis na karumihan, 
lalo na sa katawan at pananamit - 

jfmdman a Ii a m6 a hid, i*pan a li a m£ a hid. 

& 

li a mak pnr [Seb] 1: nasa gilid ng 
daan 2 : malayo sa pinag-uusapan; 
labas sa salitaan. 

Ii a m^ a kan png [Ilk] : platito. 

Ibma*li*ma png Bot : baging ( Sche- 
fflera odorata) na humahaba nang 
2-6 m, makintab ang gilid ng dahon, 
at nagagamit na gamot sa ubo ang 
balat : karangkang. 

li a man a d6 a hon png Bot [ lima+na+ 
dahon] : halaman ( Pentapetes Phoe¬ 
nicia) na mahaba at malapad ang 
mga sanga, malapad ang talulot ng 
bulaklak, at malagkit ang bunga : 

PLORDELASDOSE. 

If-mang png : pagkakamali sa pag- 
bilang. 

Ii a m^ng pnr : lito. 

Ii a man a su a gat png Bot [lima + na t 
sugat] : palumpong ( Pseudoranthe- 
mum bicobr) na biluhaba ang dahon, 


maliliit ang bulaklak, at mabala- 
hibo ang hugis kapsulang prutas : 

KINATULUAN, MALADUSDOS, MANDALUSA, 
PULPULTO, SINGKOLYAGAS. 

I i • m & s png [ Bik Kap Hil Ilk Mrw Pan 
Seb War Tag] : pag-aalis o pagba- 
bawas ng tubig, karaniwan mula sa 
bangka, o mula sa isang tubigan : 
hawas, SAG-A, SAREBEN, TAOGEN. 

If*mat png : lamat. 

Ii a m6 a tik png Zoo [Mrw Tag] : uri ng 
linta (order Hirudinea) na nabu- 
buhay sa mga tuyong daan var ali- 
matek, limatok Cf tungaw. 

Ii*ma a tfk pnr : hindi maayos na pag- 
kakapili o pagkakapulot, karaniwan 
ng mga himaymay ng lubid o tali. 

li*m£ a tok png Zoo [Seb War] : linta. 

Ii*ma a ts£y png Zoo : maliit na hasa- 
hasa. 

Ii a ma*w6n pnr : baog. 

If-may png : maputik na sanaw na 
naiwan sa dalampasigan dahil sa 
pagkati ng tubig. 

Ii*m£y pnr : riamayat o nangayayat 
ang katawan. 

Ii*ma a y6n png [Kap Tag] : paglilibot 
o pamamasyal -/radmagdi-ma-ydn, 
ma a ki a li a ma a y6n. 

iim*b£g /mdmagdim-bdg, Mim-bdg, 

i*pa a lim*bdg [Kap Tag] 1: gumawa 
ng teksto, larawan, at iba pa sa pa¬ 
mamagitan ng paglalagay ng tinta 
sa papel at iba pang materyales sa 
pamamagitan ng offset o direktang 
presyur 2 : gumawa ng reproduksiyon 
ng disenyo sa pamamagitan ng pag- 
tatatak ng plantsa 3: magsulat sa 
titik na tulad ng sa inililimbag 4: 
maglagay ng marka sa pamamagitan 
ng pagdiin : balhag, nigalot, print. 

Iim a bdng png: paglalandi ng lalaki - 

pnd marMim a b£na. lim-bamafn. 


pnd man 
lu a mim*b 


bdng 


♦ >* 


9 

lim a bd a on png [War] : mapusyaw na 
pula : pink. 

Ifm a bas png t : [Seb] kikil 2: batong 
hasaan. 

linvbds png Zoo : uri ng lawin (family 
Accipitridae ) na mahahaba ang pak- 
pak, pabaliko ang dulo ng tuka, at 
may ngiping nasa dulo ng pang-itaas 
na sihang o panga. 

Iim a b£y png 1 : paglipad nang naka- 
buka ang mga pakpak nang hindi 
ikinakampay 2 : paglapit nang mahi- 
nahon o mapagkumbaba. 

lim*bd*yong png [Ilk] : tirador. 



510 


limbit 



linrvbit pnr : nangangailangan ng 
malaking espasyo upang makagawa 
o makapagtrabaho. 

h'rrvbo png [Ing Esp] 1: pook na 
sinasabing nasa bingit ng impiyerno 
2: bildg na sinag ng buwan o araw 
na nakikita mula sa lupa. 

I jm*b6 png 1: kulay ng balat sa paligid 
ng utong 2 : lambong sa itaas ng 
kama; langit-langitan 3: Mil pinag- 
handaang estratehiya ng pagsalakay 
4 : espasyo na may hadlang laban sa 
malakas na bugso ng hangin. 

lirrvbdl png : pagtitipon o pagtatagpo 
ng mga tao sa isang pook. 

Iim*b6ng png [Hil Mrw Seb War ] : 
daya. 

Iim*b6n*lim*b6n png : mga linyang 
magkaagapay o magkahanay na ka- 
raniwang iginuhit o inilimbag. 

lim*bo*tan png [ Buk ] : tsalekong may 
palamang kapok. 

Iim*bu*ng£n png [Seb War limbong+ 
an] : mandaraya; ma^unuba. 

Iim*bu*t6d png 1: umbok; tambok; 
bukol 2: paglitaw o paglabas ng 
anumang bagay na maliit o hindi 

dating nakikita. 

lim*bu*tong png: doble, triple, o higit 
pang bayad para sa renta o katulad, 
at sumasaklaw sa ilang linggo o bu- 
wang darating; paunang bayad. 

lime (laym) pngBot [Ing] : dayap. 

limerick (lf-me-rik) png Lit [Ing] : 
limerik. 

Irme-rfk png Lit [Ing limerick] : ma- 
pagpatawa at magaang na anyo ng 
tula : LIMERICK. 

limestone (laym-is-town) png [Ing] : 
batong banlik na binubuo ng calcium 
carbonate na nabubuo sa pamama- 
gitan ng mga kalansay ng mga maliliit 
na organismo sa dagat at korales: 

BATONOAPOG. 

Iirrvgas png [Pan] : alindog. 

lim*hong png : lihim at abanseng im- 
pormasyon. 

ii*mi png : pag-iisip mabuti hinggil sa 
isang bagay o pangyayari -pnd mag* 

li*mi, i-li-ml, li*mHn. 

lb mid png , pnr : pataksil na pagpin- 
sala sa kapuwa. 

li*mi*mot png [Tbo] : abaloryong 
kuwintas na pambabae, mahaba at 
makapal, at gawa sa mga butil na 
kulay pula, puti, at itim. 

If-mis png 1: paggawa nang palihim, 
palingid, o patalilis 2: pagkalunod 
sa dagat o sa ilog - pnd ma*li*mis, 


mag*li*mis, li*mi*sin. 

Ibmit png 1: [Kap Tag] dalas ng pag- 
litaw o pag-ulit ng pangyayari: betbet, 

DARAS 2 , KAAGSOB, KASUBSOB, SUROT 2 \ 
pagkakadikit-dikit gaya ng buhok, 
damo, at katulad : dusok, gadut, 
ikit, pusek, sidet - pnr ma*li*mit. 

Ii*mi*t6 pnd Mi*mi*t6, I»•mi•ta•h6n f 
ll*mi*ta*hfn [Esp limitar] 1 : bigyan 
ng hanggahan; saklawin 2 : takdaan 
-pnr li*ml*t6*do. 

Ii*mit*6d pnr [Ing\ t : limitado; may 
hanggahan o takda 2 : kung sa kom- 
panya, pag-aari ng mga stockholder 
at may takda ang bawat isa sa pagba- 
bayad ng utang ng kompanya. 

lim-lim png [Kap Tag] 1 : pag-upo at 
paglukob ng inahing manok at mga 
kauri sa mga itlog upang mainitan 
at mapisa ang sisiw - pnd magdinrv 
lim, lim a li*m£n, Iu a minvlfm2: takip- 

silim; dapithapon. 

Ii-m6 png 1: pagbabago ng paksa na 
pinag*uusapan 2 : panlilinlang o 
pandaraya habang kausap ang isang 

tao. 


likod ng tsuper : limosina. 

lim*pa png [Esp Unfa] : lymph. 

Iim*pd png Ana : lapay. 

Iim*pdk pnr : nauukol sa kalakihan 
ng kantidad, hal limpak na salapi o 
limpak na paninda Cf hiklab, tipak, 

tigkal. 

Iim*p6k-lim*p6k pnr y pnb 1 : malaking 
piraso; tipak-tipak 2 : katakot-takot 
na dami, karaniwan ng salapi. 

iim*p6l pnr : malaking-malaking pi¬ 
raso; bulto. 

Iim*p6s png : katanghaliang-tapat. 

Iim*p6*ti*k6 pnr [Esp Unfatico] : hinggil 
sa lymph. 

Iim*p&y png [Kap Tag] : paggalaw- 
galaw o pagtawing ng anumang bagay 
na nakabitin. 

lim*pi png : kuta o barikada na gawa 
sa mga bato. 

Tim*pi pnr [Kap Tag] : nagtipon-tipon; 
nagsama>«ama bilang isang pangkat. 

lim-pik png : malaking tapayan na 
may tatangnan. 


H-m6 pnr [ Warl : matataw; ma.iba. 


li*m6*kon pngMit [Man] : mahiwagang 
ibon na nakapagsasalita; nagmuk sa 
itlog nito ang unang tao sa mundo. 

Ii*m6n pngBot [Esp] : sitrus ( Citrus 
limon) na may bungang manilaw- 
nilaw, may makapal na balat, at may 
maasim na katas : gurunggurong, 
lemon. 

li*mo*n6*da png [Esp] 1: inuming 
. may katas ng limon at tinimplahan 
ng tubig at asukal: lemonade, harabe 3 
2 : sintetikong pampalit dito : lemo¬ 
nade. 

li*mon*si*tO png Bot [Esp limoncito] : 
sitrus (Triphasia trifolia) na may 
tinik ang ibaba ng bawat dahon, 
puti at mabango ang bulaklak, at 
nakakain ang bunga. 

Ii*m6s png [Esp limosna] 1 i-^abuloy 
sa sinumang nangangailangan : alms 
2 : awa, habag, o anumang tulong : 

alms - pnd mag*li*m6s, Ii*mu*s6n f 
Mi*m6s, mag*pa*li*m6s. 

li*mo*s»*na png [Esp] : limousine. 

li*mot png [Hil Kap Seb Tag War] : 
pagkawala sa isip ng anumang dating 
batid o alam - pnd li-mii-tin, lu* 

mi*mot, i*pa*li*mot» man*l»*mot. 

Ibm6t pnr [Kap Tag ] : nakalimutan; 
hindi na maalala. 

limousine (H-mu-sm) png [Ing] : 
malaking kotse, maginhawa at ma- 
luho, karaniwang may partisyon sa 


lim-pit png : malaking tapayan na 
may maluwang na bunganga. 

Iim*pi*y6 pnd [Esp limpiar] mag* 
iim*pi*yd, lim*pi*ya*hin : maglinis. 

Iim*pi*ya-b6*ta png [Esp limpiabotas] 

1: tao na paglilinis ng sapatos, bota, 

• at katulad ang hanapbuhay 2 : ang 
naturang hanapbuhay. 

Iim*pi*y6*sa png [Esp limpieza] : 
paglilinis; ang tungkuling maglinis. 

Iim*pi*y6 pnr [Esp limpio] \ malinis. 

Iim*p6t png : lambat na hugis supot, 
yari sa sinamay, at ipinanghuhuli ng 
hipon at isda. 

Iim*pu*tan png [Kap Tag] : katahi- 
mikan ng gabi. 

Iim*pu*y6k png 1: [ST] kampo 1 * 23 2: 
bahayan. 

Ii-mu*hen pngMit [Tbo] : ibong nag- 
bibigay ng babala at pinaniniwalaang 
sugo ng bathala. 

Ii*mun*m6n png 1: katawang bilugan 
2 : amoy ng hinog na bunga. 

Ii*mu*rang pngBot : uri ngyantokna 
malaki at mataba. 

Ii*na png : pagkakalat ng dahon, da- 
yami, at damo upang takpan ang 

lupa- 

li*n& png [War] : tuba na matamis. 

li-nib png : taba o langis na puma- 
ibabaw sa likido. 








•I 

t 



» 

r 






i.i 



linabos 

O ! i 


lingay 


li a n& a bos png : luntiang bagay na 
natatagpuan sa tiyan o sikjnura ng 
mga hayop na tulad ng usa. 

Ii-na*g£*wan pnr [Mag] : paos. 

Ii a n<§*he png [Esp linaje ] : angkan. 

li-na-his-ta png [Esp linaje+ista] : 
tao na nagsisiyasat at nag-uulat tung- 
kol sa pinagmulan ng angkan bilang 
sangay ng isang karunungan. 

Ibnak png : pagkalusaw nang ma- 
bagal. 

Ii*n6rn*bay png Tro [Seb ] : moro- 
moro. 


li-nam-n^m png [Kap Tag] : lasa sa 
pagkaing masarap. 

Ii*ndng png 1: lupa na maaaring tam- 
nan; bukid o pinitak na nakahanda 
nang tamnan Cf bukid : akoman, 
asi'kan, daruhAn, marAngle, ngAwid, 
sakulan, talon - pnd li-na'ngm, 
mag-li-nang 2: [Kap] magandang 
balat 3: [Ilk] luad 4: pagpapaunlad 
sa kalagayan ng isang bagay o ka- 

tangian - pnd mag a lhn£ng, li-na* 
ngfn. 

& 

li-nd-ngan png [linang+ari] : sentrong 
sanayan, gaya ng paaralan. 

Ii a nan a t&y png: estilo ng singsing. 

li*na a og png [Mnd] : paldang abaka 
na hugis bumbong. 

Ii*na*pet png [Bon] : putaheng isda. 

Ihna a p6t png [Ilk] : uri ng kakanin. 

Ihnap a wa*£n png [Seb] : bulanglang. 

Lund*res png Lit [Esp] : tauhan sa 
Noli Me Tangere, malayong kamag-,. 
anak ni Don Tiburcio de Espadaha, 
at itinakdang maging bana ni Maria 
Clara. 


Ibnas png [Ilk] : pisi 1 . 

Jbn6s png [Hit] : giik. 

Ii*n£s pnr : piniga; kinatas. 

Ii*n£ a sa png Bot [Esp linaza] : linga. 

li-nat-ndt png [Kap Tag] 1 : pagka- 
makinis at pagkapantay ng rabaw 2 : 
pagsasalita nang tahas; prangka. 

Ii*nat a s£y png Zoo : hasa-hasa. 

Ibnaw png [Bik Tag] 1 : a kalagayan 
ng pagiging maliwanag, malinis, o 
masinag b pahayag o paraan tungo 
sa ganitong kalagayan 2 : kalagayan 
ng tubig na malinis at tila salamin - 

/wdmagdbnaw, lu-mbnaw, Ii a n6 a 
win - pnr ma a lbnaw. 


Ii*nd*win png Bot [Ilk] : gingging. 

If*nay png 1 : Bat sa hukuman, ang 
paglilitis, pagsusuri, at paglalahad 
ng mga ebidensiya 2 : hanapbuhay; 
negosyo 3: pag-aaral ng isang karera. 


Ii a n^y png : paghupa ng hangin pag- 
katapos ng bagyo. 

s 

li a n£y pnr : malagkit. 

Ii*na a ya*ng^n png : tangkay ng mga 
piling ng saging : buwig. 

Linceo (lin-se*yo) png Lit : tauhan sa 
Florante at Laura , hari ng Albania 
at ama ni Laura. 

Iin a d6g png 1: kintab 2: kislap. 

Iirvd6*yag png: pagpayapa ng isip o 
loob makaraang matakot o magulat. 

lin*d6*ro png [Esp] 1: patuto 1 2: may- 
ari ng mga hanggahan sa paligid ng 
isang buong sukat ng lupa. 

iin-dfg png 1: tindig na elegante 2: 
pagpapatangkad sa pamamagitan 
ng pagliyad, pagtiyad, at katulad. 

I m-ding png [Mrw] : pangangalaga. 

lin a do png [S7] : pag-aalis ng kawayang 
hagdansabukanangpintuan - pnd 

i a lin a dd, mag a lin*d6 l lin a du a in, i a pa a 
lin a dd. 

lirvdo*gdn png Mus, Lit [Tir] : awit 
ng pag-ibig. 

Iin a d6l png: pagyanig o paggalaw ng 
bahagi ng rabaw ng daigdig, dulot 
ng pagbabago sa ilalim ng lupa o 
pagsabog ng bulkan : agun, earth¬ 
quake, LINOG, QUAKE, TERREMOTO - 

/mdlu-min-dol, lin a du a lfn. 

Iin*d6ng png [Ilk Tag] : silungan. 

line (layn) png [Ing] : linya. 

lineal (lm-yal) pnr [Ing] 1: nasa di- 
rektang linya, gaya ng inapo o lahi 
2: hinggil sa linya 3: mana o namana 
sa ninuno. 

linear (lin-yar) pnr [Ing] 1: hinggil 
sa linya 2: hinggil sa haba 3: Bot 
pahaba; haba. 

lineman (layn-man) png [Ing line+ 
.man] : tagapagkabit o tagapag-ayos 
ng mga kable sa linya ng telepono, 
koryente, at iba pa. 

Ibnen png [Ing] 1: sinulid o telang 
gawa sa himaymay ng halaman (genus 
Linum) 2: damit, kobrekama, at 
iba pang yari sa telang linen o sa 
kahalili nitong cotton. 

liner (lay-ner) png [Ing] 1: bapor o 
eroplanong komersiyal 2: anumang 
nagbabakat o nagmamarka ng mga 
linya 3: uri ng kosmetiko, gaya ng 
grasang lapis o iba pang preparasyong 
ginagamit na pangguhit sa rabaw ng 
talukap ng mata o ibaba ng pilik- 
mata. 

Ii a ng£ png Bot [Bik Kap Tag] : ha¬ 
laman ( Sesamun indicum) na may 
bilog na buto na nakakain at nagdu- 


dulot ng langis : langa, lengnga, 
linAsa, lungA, sesame. 

Ii a ng&/mdlu a mi a ng& l li-ng^in, ma* 

pa*li a ng& : tumingin sa paligid na 
tila naghahanap. 

Ibngci pnr [Seb] : abala; may ginagawa. 

Ibngdd pnr [Kap] : lingid. 

Ii*ng^g a ngag png [S^6] : ngalangala. 

Ibng 6 l pnr [Kap Tag] : paggewang 
ng sasakyang dagat. 

Ibng 6 a ling png [Ilk] : iling. 

Ii a ng£ a li a ng£ a ban png Bot : palumpong 

(family Euphorbiaceae) na mapait 
ang katas : tArtago. 

Ibngap png [Kap Tag] 1: paglingon 
o pag-uukol ng pansin sa isang bagay 
o dako 2 : pag-uukol ng pagtangkilik, 
pag-aaruga, o pagsasaalang-alang sa 
isang bagay o sa kalagayan ng kina- 
uukulan. 

Ii a ng£p*ngap png [Kap] : kiliti -pnd 

li a ngap a ng£ a pin, marvli*ng3p-ngap 

li a ng^*ro png Bot : palumpong ( Ela - 
eagnus philippensis) na may maha- 
habang sangang kulay tsokolate, dilaw 
ang buiaklak, at nakakain ang ma- 
tamis na bunga : malaimus. 

Ibngas png 1 : varyant ng ningas 2 : 

kinang; kintab 3: paghahambog; 
pagpapalalo. 

Ii*nga*si-na png: varyant ng lansina. 

Ii a ngas*nga 6 png: paglayo sa pangu- 
nahing paksa Cf alingasngAs. 

Ibngat png 1: Bot kapabayaan; ka- 
walan ng pag-iingat o atensiyon; pag- 
kaligta nang hindi sinasadya 2: Bot 
uri ng halamang sorrel (genus Rumex) 
na ginagamit na panghalili sa suka 
ang katas ng dahon 3: tila pilay na 
pakiramdam 4: paglimot sa bina 
bantayan dahil naaliw - pnr na a li a 

ng£t. 

li a ng£ a ton png Bot [War] : lipa. 

X* 

lf*ngaw png : sigaw; hiyaw; palahaw. 

Ii*ngaw png : espasyo sa may daanan; 
pintuan. 

Ibng&w pnr : gulo ang isip; tuliro. 

Ii a ngaw a ng 6 w/>? 2 g': tunog o ingay na 
hindi maintindihan at nagmumula 
sa madia Cf alingawngaw. 

li-ngay png : tarik ng bundok. 

Ibngay pnr : nakalaylay ang ulo pababa 
sa likod, gaya ng sanggof kapag ki- 
nilik at hindi inalalayan sa leeg. 

Ii a ng£y pnr : nakahilig ang katawan, 
gaya ng nagdarasal o ng naglalaro 
ng ahedres; nakatungo; nakayuko. 







Lingayen 


512 


li*nok 


Lingayen (lmg.ga.yen) png : kabesera 
ng Pangasinan. 

Iing-6t png [Ilk] : pawis. 

Iing*g£k png : ligwak. 

* 

ling*g£l png : malakas na ingay: unggaw. 

. % , • % • 

ling*g£*tong png : pagkagulo ng isip 
dahil sa isang tila hindi maiulutas na 
suliranin : bagabag, hilahil, ligalig. 

Iing*g£w png 1 : linggal 2: dingal. 

ling-gi png [Ilk] : lalik. ' 

ling-gT png : ukit sa kahoy. 

If-ngiw png [Seb Tag] : paglalayo ng 
tingin; pagtingin sa malayo. 

Iing*gft png : liit. 

t * m % * 

Ling*g6 png [Esp Domingo] : unang 
araw sa isang linggo : Dominggo, 
Sunday. 


Iing*g6 png [Esp Domingo] Is pa- 
nahon mula Linggo hanggang Sabado: 
week 2: kabuuan ng pi tong araw : 

WEEK. 


Ling*g6 de R£*mos png [Esp Do- 

mingo de ramos] : Linggo ng Palaspas. 

Ling-go ng Pag*ka*bu*hay png [Esp 

domingo Tag ng pagkabuhay] : tau- 
nang pista ng mga Kristiyano bilang 
pagdiriwang sa muling pagkabuhay 
ni Hesukristo; ipinagdiriwang tuwing 
unang Linggo, pagkatapos ng unang 
kabilugan ng buwan, pagkatapos ng 
vernal equinox : Easter Sunday. 

Ling a g6 ng Pa*las*p6s png [Esp 

Domingo Tag ng palaspas] : ang 
Linggo na ipinagdiriwang ang mata- 
gumpay na pagpasok ni Hesukristo 
sa Herusalem : Linggo de Ramos, 
Palm Sunday. 


Iing*gu*w£*ta png [Esp lingueta] : 
yero na galbanisado, mahaba, at ma- 
kitid, pinagkakabitan ng piyerno sa 
magkasugpong na kahoy na kara- 
niwang nasa mga kilo. 

Iing*gu a wfs a ta png [Esp linguista] : 
tao na dalubhasa sa wika : dalubwika, 
linguist. 

Iing*gu a wis a ti*k4 png [Esp linguis- 
ticd] : agham ng pagsusuri sa wika : 

LINGUISTICS. 

lfng*hod pnr [Seb War] : mura 1 at 
bubot. 


Ii a ngi png [Seb War] : lingon 1 . 

If # ngl png [Mag] : sal in 2 . 
li*ngi pnr [Tau] : liko. 

li-ngid png ; pnr : lihim -pnd mag 

ii a ngfd v i-li-ngid, ma-pa-li-ngid. 


li-ngig png [War] 
na mapurol. 


ngipin ng -lagan 


li-ngfl pnr: abala. 

Ii*ngm a da a y£t pngBot : uri ng damo. 

Lin a gf a on png Mil [ Bik ] : bundok na 
tirahan ng mga halimaw at natag- 
puan ni Baltog. 

Ihngft pnd mag-lhngft, lu-mi-ngit 

[HiI] : humiram; mangutang. 

Img-ka png [Ilk] : baat. 

ling-kS png 1: disenyo sa ibabaw ng 
salakot 2: plato na yari sa nilalang 
uway. 

Iing*kdg pnr 1: [Kap Tag] tungkab 
2: taksil; marumi ang budhi; buhong. 

ling-kdl png: pagpihit o pagpapaikot 
ng anuman. : 

ling-kat png [Tau] : alindog. 

I»ng a k6w png : lilik. 

Iing : ka a w6s pnd lu"ming‘ka*w£s, 

ling-ka-wa-sin [Seb] : sagipin. 

ling-kis pnr [Kap Tag] 1: mahigpit 
na pagpulupot ng katawan gaya ng 
sa sawa 2: mariing pagkakalapat ng 
mga bisig at paa sa anumang bagay. 

Iing a kd pnr [Mrw] : liko. 

Iing a k6d png : tagagawa ng anuman 
para sa iba - pnd mag*ling a k6d, 
pag a iing a ku*r6n. 

ling-ling-o png Sin : sinaunang di- 
buho ng singsing at palawit sa kuwintas 
at hikaw, pinaniniwalaang nagbibigay 
ng kakayahang mabuntis sa nagsusuoL 

ling-ming pnr : bigaw. 

ling-ming pnr: natutuliro; nataranta; 
gulo ang isip. 

Iing a ngid png: paglinga-linga sa pa- 
ligid at tila takot na takot sanhi ng 
naririnig na kakatwang ingay o ka- 
luskos - pnd mag a ling a ngid v lu a 
ming-ngid. 

Ii'n-go png [Ing] 1: kakatwang wika 
2: natatanging wika ng isang tao, 
isang larang o isang pangkat. 

Ii*ng6 png [Kap Tag] 1; asesinato 2: 
pagharang sa lansangan; holdap - 

pnd man-IPngd, li*ngu a hin, i a pa a 
1i a ng6. 

li-ngol pnr : labis o kulang na pag- 
bibigay ng anumang kinakailangan 
dahil sa pagkalingat. 

Ii a ng6n png 1: pagtingin sa dakong 
likod sa pamamagitan ng pagpihit 
ng ulo at gawing itaas ng katawan : 

LINGI, LINGOY, LIWAG, TALYAW 2l pag- 

uukol ng pansin o awa sa sinumang 
dapat kahabagan, saklolohan, o tu- 
lungan 3: tingin pabalik sa nakaraan 
o pinanggalingan - pnd Iu a mi a ng6n, 
li-ngu-nln, Mi a ng6n. 


lf a ngos/mg: paglingon mulang isang 
panig hanggang kabilang panig - 

/mdiu-mi-ngds, li a ngu a sm. 

Ii*ng6y png [Bik] : lingon 1 . 

linguist (ling-gwist) png [Ing] : ling- 
guwista. 


linguistics (ling-gu-wis-tiks) png [Ing] 
lingguwistika. 

• */ < \ % 

li a nfb png : maliit at ihakipot na bin 


tana : bintanilya. 


ILnik png [Mrw] : look. 

• " , ‘ | 4 * •* 

li a ni*lang png Mus [Mag] : piyesa na 
tinutugtog sa ku,dyapi na nanganga- 

hulugang “pagsasaya o pagpupuri.” 

. * . / * 

li a ni a m6n a to png [Esp] : likidong ka- 
raniwang malangis, ipinapahid sa 
balat upang malunasan ang pilay, 
bugbog, galos, at iba pa. 

K-ning png: pagbubulay, paglilimi, o 
pag-iisip mabuti hinggil sa isang bagay. 

li a nf*pong png 1 : sa sinaunang Bisaya, 
o^ybayaning may tato sa buong kata¬ 
wan 2: porselanang banga mula sa 
China. 


Irnis png 1 : kawalan ng dumi, mantsa, 
o sagabal sa anumang bagay o pook: 
dalos 2: kadalisayan 3: kawalan ng 
sira 4: katangiang sariwa at buo ang 
kalidad 5: pagkamakinis at pagkaka- 
pantay 6 : pagkamatuwid o pagka- 
magalang 7: sa laro, pagpapamalas 
ng mabuting pakikitungo sa kapuwa 
8 : pagsasagawa ng isang gawain nang 
maayos at matagumpay - pnd mag* 

Irnis, li-ni-sin, li-ni-san, lu*m{*nis, 
i*pa a H a nis. 


link (lingk) png [Ing] 1: anumang 
pandugtong o pang-ugnay : rawing 
2: kaugnayan. 

/ 

linker (lmg-ker) pngGra [Ing] : pang- 
angkop. 

linking verb (ling.king verb) png 
Gra [Ing] : pandiwang pangawing. 

lin-kung png [Tau] : dikin. 

Iin*l£ng png [Kap Tag] : daya. 

Iin*lin png: bunton ng kugon. 

Iin*nag a t6 png [Ilk] : luksong-bayo. 

Ii*n6 png [War] : unang hugas; pa- 
nimulang paglilinis. 

11*nog png [Bik HU Mag Mrw Seb 
War] : lindol. 


Irnok png [Pan] : lawa. 

Ii a n6k png 1 : butil; perdigones 2: 
espora 3: paggalaw-galaw ng ma- 
lambot na balat na tila nahahati ng 
mga gilit 4: taba sa loob ng katawan 
ng manok, ibon, at iba pa. 

















linoleum 


513 


liping 



• V 

linoleum (li-nol-yum) png [ Ing ] : 
linolyum. 

Ii*n6l*yum png [Ing linoleum] : pan- 
sahig na yari sa lonang binalutan ng 
pinaghalo-halong langis ng linasa, 
goma, kusot, at iba pa at nilagyan 
ng sarisaring dibuhong may kulay : 

LINOLEUM. 

• 6 9 •* • 

Ii-n6m-bus png Sin [Bag] : disenyo 
ng habi sa lisong pula. 

lf*nop png [War] : hflo. 

li*no*ti*pfs*ta png [Esp ] : tao na taga- 
tipa ng linotipya s linotipyero, lino- 

typist. 

li-no-tfp-ya png [Esp linotipia ] 1 : 
makinang ginagamit sa paghuhulma 
ng tipo sa limbagan 2: matandang 
uri ng typesetter. 

H a no a tip a y6 a ro png [Esp linotipiero] 

: linotipista. 

linotypist (li-no-taypist) png [Ing] : 
linotipista. 

Ii*n6y png : paggalaw ng luyloy na 
laman, o ng mapintog at namumurok 
na pisngi. 

Iin*s6 png Bot [Bik] : gabe. 

Iin*s6d pnr [Kap Tag] : naalis sa was- 
tong pagkakalagay, pagkakahugpong, 
o pagkakabakat dapyos, hiwid, siwal 

-pnd ma # lin*s6d, lin a sa a rfn, Min*86d. 

|(n*80 png Zoo [Esp lince] 1: pusa 
(Felis lynx) na may katamtamang 
laki, maikling buntot, at may batik- 
batik na balahibo 2 : ang balahibo 
nito. 

lin-sfk pnr : siksik. 
lin-sfl pnr : mali; lisya. 

Iin-s6 png [Esp lienzo] : telang linen. 

# 

Iin a s6k png : sunod-sunod na alon sa 
dagat; alon-alon. 

Iin*td png Zoo : uod (class Hirudinea) 
na akwatiko at naninipsip ng dugo : 
limAtok 2: Idy tao na nangingilul o 
nanghuhuthot sa ibang tao. 

Iin a t6g png : bugso o tulak ng hangin 
sa isang direksiyon v 

Lin*t£k! pdd : katagang ginagamit sa 
panunungayaw na walang halong 
poot o galit. 

Iin a t6l png : pagpapabaya hinggil sa 
paggugol ng panahon. 

Iin*tam a bd a gin png Bot [linta+na+ 
baging) : uri ng baging na guma- 
gapang at may mga sangang naka- 
sisipsip. 

Iin-ta a w6 a nin png [ST] : pirata. 
Iin-t6r-na png [Esp] : parol. 


Iin*tf png Tro : arteng sampal na ka- 
raniwang hindi tumatama sa mukha 
ngunit may kasabay na tunog. 

liivtl png [ Seb ] : kidlat. 

Ifn*tin png [Hil] : kandirit. 

Iiri a t(k png\: kidlat 2: [Kap] ambon 

- pnd ma a lin a ti a k6n, mag a ka a lin a 
tik-lirvtfk. 


tfk. 


Iin a t6g pnr 1 : pintog, gaya ng hinog 
na kamatsile 2 : mamaga at mamaltos: 
lakaylakay 1 . 

Ifn-tok png [Hil] : darak. 

lirvtds png: paltos, karaniwan sa palad 
o talampakan : lakaylakay 2 . 

Ii a nu png : palumpong ( Scaevola frute- 
scens) na malaki at malabay, matataba 
ang sanga at tangkay, malasutla at 
pasalising tumutubo ang dahon : 

BALOK-BALOK, MOROKBOROK. 

Ibnu-ab png Ana [Ing] : lamad na 
nagkakabit ng tiyan sa iba pang organ 
ng abdomen. 

Ii a nuk a n6k png : pangangatawang 
matipuno. 

li a nu a mot png Bot: uri ng bigas. 

Ii a nu a wa a jan png Mus [Pal] : piyesa 
na tinutugtog sa kudyapi na nanganga- 
hulugang “pagyugyog sa puno.” 

Ii ; nu a w4k png [Kap Tag Tsi] : makapal 
na taba ng baboy at iba pang kauri 
. nito na pinagkukunan ng mantika 
Cf LARD. 

Ifn-wak png [Tsi Kap Tag] : taba sa 
obaryo ng manok o ibon. 

Iin a ya png [Esp lined] 1: guhit 2: 
hanggahan 3: gawaing ikinabubuhay, 
pinag-aaralan, o kinasanayan : line 
4s hanay -^ndmagdfmya, lu a mfn a 
ya, pa a lin*ya a hm 5: rutang sinusunod 
ng mga sasakyan : line 6: alambreng 
nag-uugnay sa dalawa o higit pang 
piraso ng kasangkapang de-koryente: 

' LINE. 

Iin a s6ng pnr 1: maulit; mapilit 2: 
mapagmatuwid. 

Ii a nu*gaw png [l+in+ugaw] ; lugaw. 

lf a od png [Bik] : irap. 

lion (la*yon) png Zoo [/ng] : leon. 

lip png [Ing] : labi. 

H*pa png [Ifu] : inahing manok na 
nakapamisa ng unang sisiw nito. 

Li*p£ png : lungsod sa Batangas. 

Ii a p6 png Bot : punongkahoy ( La - 
portea moyeniana) na may dahon 
na biluhaba at mabalahibo ang iba- 
bang bahagi ng rabaw kaya nagdu- 
dulot ng kati sa balat : alalatang, 

LASNGATON, LINGATON. 


Ii a pd png: lupang tila aspalto nagina- 
gawang pantambak sa silong ng bahay. 

li-p^d png : paraan o kakayahang 
lumutang at makapaglakbay sa pa- 
pawirin gaya ng ibon, saranggola, o 
eroplano : sulapo- pnd lu # mi*pdd l 
Mi*p6d, li a pa a rfn f mag a pa a li a p6d. 

Ii*p6k png [Kap Tag] : pagkaroon ng 
kalyo sa palad, talampakan, at iba 
pang bahagi ng katawan : botoan, 
burling, kibul, lapak - pnd li a pa a kin, 
mag*li*p^k. 

li-pak-tung png Zoo [Kap] : tipaklong. 

Ii*pa a nd pnr : matatagpuan kung 
saan-saang pook; laganap -pnd mag a 

li a pa a nd,lu a mi a pa a nd. 

Ii*pang pnd mag a li a pang, lu a mi a 

pang : gumala nang walang ibang 
nais gawin. 

Ii-p6*pa png [Mrw] : bubong 2 . 

i 

li a pa*rd png [War] : irap. 

Ii*p£s pnr 1: laos; wala na sa moda o 
uso, gaya ng damit, patakaran, at iba 
pa : inagi, kinaraan 2: [ Kap Hil Seb 
Tag] paso; wala nang bisa, gaya ng 
gamot, preskripsiyon, at iba pa 3: 
pumusyaw ang kulay; kupas : angob, 

PASO, SUNGAW, TAHAW. 

Ii*pat png [Kap Tag Tsi] : pag-alis 
mula sa pook o puwesto patungo sa 
ibang pook o puwesto : balhin - 

pnd mag a li a pat, i-lrpat, i a pa a li* 
pat, lu*mf a pat. 

li-pdit pnd i?li a p£t, Iu-mi-p6t [War] : 
manlinlang, manlansi, o mandaya. 

Ii*p6*ta png Bot: buta. 

Ii a p6*tang-bu a hdy png Bot: buta. 

Ii a pay png 1: Bot uri ng magaspang 
na palumpong (family Urticaceae) 
na may mabalahibong tinik 2: Ana 
organ sa sikmura na kabilang sa pag- 
likha at pagtatanggal ng red blood 
cell sa karamihan na mga vertebrate 
at bumubuo sa immune system var 

lapay. 

H-pay-lhpay png [Ilk] : bulalo 1 . 

H a p6*yo png Bot [Hk] : bunga ng nipa. 

If*pi png [Ilk] : manipis na kawayan o 
yantok sa gilid ng sombrero. 

Ii a pi png [Kap Tag] : pangkat ng mga 
tao na bumubuo sa isang pangkating 
etniko. 

If a pi-lf a pi png: pampasak sa mga gilid 
ng bangka, bahay, at iba pa upang 
hindi makapasok ang tubig sa loob : 

SUMPAL. 

Il*ping png 1: [Kap] himatay 2: Med 
[57] sakit ng ulo na may kahalong 
pagkahilo. 





514 


li-pistik 



tumor sa ma- 


Hp-is’tik png [Ing lip+stick ] : lipstick. 

If'pit png: gilid ng basket na mahigpit 
na pinaluputan ng uway o tambo. 

lupft pnr [Kap ] : dahop; hikahos 1 . 

lupod png [Bik ] : liblib. 

Ii*p6g pnr: maikli o pandak at hindi 
maayos tingnan. 

Ihpol png : pag-ubos ng anuman, ka- 
raniwan sa pamamagitan ng pagpatay 

marulupol, lupuulin, upa-lupol, 
lu-mupol: depdep, dula, puho, puksa. 

Ihp6*ma png [Ing] : 
tabang tissue. 

liposuction (lay-po-sak-syon) png 
[Ing] : pagtitistis upang alisin ang 
deposito ng taba. 

lipread (lip-rid) pnd [Ing] : mauna- 
waan sa pamamagitan ng pagbasa 
sa galaw ng bibig. 

Ibpon png 1 : tipon 2: pulong; pag- 
sasama upang makapag-usap o maka- 
pagkuwentuhan Cf lipunan - pnd 

magdhpon, ulupon, li a pu a nin. 

Lupong png [ST] : tribal ng may mga 
pintura o tato sa katawan (^Pintados. 

If-pong png [Seb War] : himatay. 

Ii a p6ng pnr [HU] : tulfg. 

Ii*p6s pnr [HU Seb Tag War] 1: tigib; 
puno : napnc3, pano 2: ganap na 
natatakpan : balot, batbat, puspos. 

Iip-ot png [HU] : ikli 1 . 

Ii # p6t png : pagkatanaw o unang pag- 
kakita sa sinumang dumarating mula 
sa malayo. 

Ii*p6*te png Bot 1: punongkahoy 
( Syzygium curranii) na may bungang 
matingkad na pula at maasim: igot 4 , 
mudbud 2: [Buk Tag] punongkahoy 
(Syzygium polycephaloides) na ka- 
hawig ng duhat: baiaba, maigang. 

Iip*s£ng png [57] : pagputol o pag- 
pitas ng anumang bagay : Kim, pupol 
-pnd mag a lip a s£ng, lip-sa-ngin. 

lipstick (lips-tik) png [Ing] : may 
kulay na kosmetikong ipinapahid sa 
labi. 


lip-synch (Kp-singk) pnd [Ing] : mag- 
kunwang umaawit kasabay ng isang 
plaka o tape. 

Iip a t6ng png : sanaw ng ulan; tubig 
na naipon sanhi ng pagbuhos ng ulan. 

Ii*puk*p6k png: irap. 

lupurrupon png : hindi sinasadyang 
pag-iipon-ipon ng mga tao - pnd 

mag*ka*li'punvp6n, ku-ma-lupurru 
p6n, ka a li a pum a pu a n3n. 

Ii a pu a nan png Pol [Tag lipon+an] : 
malaking pangkat ng mga tao na 


may karaniwang set ng pag-uugali, 
idea, at saloobin, namumuhay sa isang 
tiyak na teritoryo, at itinuturing ang 
mga sarili bilang isang yunit: society, 
sosyedad. 

Ii a pun a d^y pnr : maikli ngunit pro- 
porsiyon ang katawan Cf liputo. 

Ii*pu a r6k pnr [War] : hugis-bola. 

Ii a pus png [Iva] : kamag-anak. 

Ii*pu*tan png [Ilk] : kanulo. 

li a pu a to pnr : maikli at maliit ang 
pangangatawan Cf bulilit, lipunday, 

PANDAK. 

Ii a pu a tuk png [Bik] : unang gata : 

KAKANGGATA. 

> 

lip'yg, lip a yS png [Tsi] : malaking 
bakal na karugtong ng sudsod ng 
araro. 

liquefied petroleum gas (lik-wi- 

fayd pet-rol-yum gas) png [Ing] : 
gas na ginawang likido, nagmula sa ^ 
dinalisay na petrolyo o kombusti- 
bleng gas na nabuo sa natural na 
proseso; karaniwang ginagamit na 
panggatong sa pagluluto : LPG. 

liquefy (lik-wi-fay) pnd [Ing] : tunawin; 
gawing likido. 

liquid (lfk-wid) png [Ing] : likido. 

liquidate (lik-wi-deyt) pnd [Ing] : 
likidahin. 

liquidation (lfk*wi*dey*syon) png [Ing] 

1: proseso ng paglilikida ng isang 
kompanya 2 : pagpatay o pagpuksa. 

liquidator (lik-wi-dey-tor) png [Ing] : 
tagalikida. 

liquidity (lik-wi-di-ti) pnr [Ing] : pa- 
giging likido. 

liquidizer (lik*wi-day-zer) png [Ing] : 
aparato na naglilikida o tumutunaw 
ng pagkain. 

liquor (li-kor) png [Ing] : alinman sa 
mga alkoholikong inumin na ma- 
tapang, matamis, at may iba’t ibang 
pampalasa. 

Ii-ra png Mus [Esp] ■ 1 : instrum^ntong 
may kuwerdas na nakalagay sa pa- 
halang na bara at sinusuportahan 
ng dalawang kurbadong hawakan : 
lyre 2: yunit ng pananalapi sa Italy 
at Turkey : lyre. 

Ii*r4 png Med : namamaga at namu- 
mulang talukap ng mata. 

Ii*r£ng png [War] 1 : look 2: sulok. 

If*rik png [War] : hugis o anyo. 

If-ri a k4 png Lit Mus [Esp lirica] : mga 
salita sa isang awit : liriks, lyrics. 


K*ri‘k6 pnr Lit [Esp lirico] : paawit o 
patulang pagsasalaysay; may main- 
dayog na himig o naghahayag ng 
matinding damdamin : lyrical. 

Irriks png Lit Mus [Ing lyrics] : li- 
rika. 

luring png Zoo [War] : apanas. 

luring png : ikalawang bangkulong 
ng baklad. 

11* rip png 1: pagsisikap na mabatid 
ang katotohanan o halaga ng isang 
bagay o pangyayari Cf bulay, hulo, 
nuynoy 2 : pagsisid nang malalim - 

/mdmagdurip, li a rupin r i*pa a li*rip, 
lu a mi a rip. 

lurit pnr: malakas na patak ng ulan : 
beyebeye, bugabog, bunok. 

w 

li-rd png [War] : alimpuyo ng tubig. 

Ii*r6t pnr : kalat; laganap : kalatkat. 

I i • r6y png : mala-gulaman ang kalam- 

^butan; napakalambot kapag sinalat: 

• ALPA, IKIGTEL, K.AHAGKOT, KAHUNAT, 
NALDOG. 

lfr a yo png Bot [Esp lirio] : haiamang 
bulbo (genus Lilium) na hugis trum- 
peta ang bulaklak : lili. 

Ii*sfi png Zoo [Ilk Mrw Tag] : itlog ng 
kuto, karaniwan sa buhok ng tao Cf 
kuyumad var lusa : kupi, liyas, liyes. 

li-san png [Kap Tag] 1: pag-alis o 
paglayo mula sa isang pook : gikan, 
halin, itaynan 2 : pagpapabaya; pag- 
iwan : bay-an, biyA - pnd lu a musan t 
li-s^-nin. 

li-s^ng pnr [War] : balisa. 

> 

lusaw pnr: naglipana; nagkulumpon 
o namutiktik. 


If*say png: ikalawang pagbabayo sa 
palay : ludang - pnd magdusay, 
Ii a s6 a yin. 

liS*bot png [War] : kasinungalingan; 
kabulaanan. 

* 

lis-ding pnr : payak; walang palamuti: 

LISO. 


Ii a s6n a si a y6 png [Esp licencia] 1 : pa- 
hintulot o laya upang maisagawa ang 
isang negosyo, propesyon, at iba pang 
gawain 2 : katibayan o sertipiko ng 
gayong pahintulot: license, permiso. 

li-s6n*si a ya*do png [Esp licenciado] : 
tao na tumanggap o binigyan ng li- 
sensiya upang magamit sa propesyon. 

lusi png [Ilk] : igtad. 

Ii a 3ik png [Bik Kap Tag] : pag-irap o 
pandidilat, karaniwan kung nagagalit: 

MUDLO. 


li-sik png [War] : bayag. 









lislis 


515 


Ifto 



Ils-lflS pnr [Ilk Kap Pan Tag] : itinupi, 
tumaas, o hinipan ng hangin, kara- 
niwang iniuugnay sa damit: uiis. 

Ibso png [HU Mrw Seb War] : buto 2 . 

Ihsd png [Seb] : pihit 1 . 

lb SO pnr [Esp ] : karaniwan; walang 
palamuti : lanang, lisding. 

Ii-s6 pnr : magulo ang isip; lito. 

Ii # s6 pnr : magalaw, malikot, at di- 
mapalagay. 

li-sod png : tisod - pnd ma-li-sod, 
li-su-din. 


Ii-s6d pnr [Seb] : mahirap. 

li-sok pnr Med : pagkalinsad o pag- 
kapilay ng buto var lisyok. 

Ii*s61 png [Esp] : halo ng cresol at 
makinis na sabon at ginagamit na 
pang-alis ng mikrobyo. 

list png [Ing] : lista. 

lis-tdi png [Esp] 1 : serye ng mga bilang 
o salita, gaya ng sunod-sunod na pa- 
ngalan : list 2 : kabuuang bilang ng 
dapat isaalang-alang o isama : list, 

LISTAHAN. 


Iis-ta-han png [Esp lista + Tag ban] : 
lista. 

listen (li-senj pnd [Ing] : makinig; 
pakinggan. 

listener (li-si-ner) png [Ing] : taga- 
pakinig; tao na nakikinig. 

lis-ting png [Ing] : listahan o talaan 
ng mga lista. 


lis-to pnr [Esp] : mabilis, maliksi, o 
rtiaagap, lis-ta kung babae : abtik. 

lisdon png [Esp] 1 : laso; ribbon^ 
tila-guhit na marka sa ibabaw at 
ilalim ng pantalon at palatandaan 
ng maingat na pagplantsa. 

iis-ya pnr [Bik Kap] 1 : mali; di-wasto 
2 : wala sa linya. 

Ii-ta png [Mag] : katas 1 . 

li-t^k png : bitak o lamat sa rabaw ng 
kahoy, marmol, at katulad. 

li't&ng pnr : umuuga, maluwag, o na- 
tanggal, at karaniwhng patungkol sa 
baitang ng hagdan. 

litany (li-ta-m) png [Ing] : letaniya. 

Ii-t£rt-ya png [Esp letanid] : varyant 

ng letaniya. 

li-tarhfryo png Kent [Esp litargirio] : 
litharge. 

If-tas png: biyak sa tagiliran ng lay- 
layan ng kamisadentro, polo, barong, 
at iba pang katulad. 

Li-taw png Mil [Ilk] 1 : lamanlupang 
nakatira sa balat ng punongkahoy 
na tumutubo sa tabing-ilog 2 : anito 


ng karagatan at llog. 

Ii*taw pnr 1: nakikita; halata 2: naka- 
umbok; nakabukol 3: lumabas; uma* 
hon 4: tanyag; kilala - pnd lu*mi* 

t^w, i*li*t6w, pa*li*ta # wfn. 

lite (layt) png [Ing] 1: ilaw, lalo na 
ang nasa sasakyan 2: serbesa na higit 
na mababa ang calorie kung ihaham- 
bing sa ibang serbesa. 

-lite (layt) pni [Ing] : bumubuo ng 
pangalan ng mga mineral at fosil, 
Aa/.rhodolite. 

Ii-t6b^n^lu-mi*t6b t Ii*te*b6n [Mm] : 
sagasaan. 

Ii-t6m*ya png Med [Ing lithaemia] : 
labis na uric acid na nasa dugo. 

Inter png [Ing] : litro. 

literacy (li-te-ra-si) png [ Ing] : kalidad 

o kalagayan ng pagiging marunong 
at may kakayahang bumasa at su- 

mulat. 

4 

!i-te*rdl pnr [Esp] t: alinsunod sa 
pang-unang kahulugan ng isang salita 
na iba sa metaporiko o eksaheradong 
pakahulugan 2: hindi lumalayo sa 
orihinal 3 : salita sa salita; letra por 
letra. 

literary (Hte-ra-ri) pnr [Ing] : pam- 
panitikan. 

literary criticism (li te ra ri kri-ti- 
si-zem) png [Ing] : kritisismong pam- 

panitikan. 

literate (h-te-reyt) pnr [Ing] 1: naka- 
babasa at nakasusulat 2: nakapag-aral. 

ii-te-r^-ti png [Ing] 1: tao na maru¬ 
nong o may mataas na pinag-aralan 
2: samahan ng mga tao na maru- 
runong at may natamo sa panitikan. 

Ihte-rintim pnr [Lat] : sulat sa sulat. 

Ii*te*r6*t0 png [Esp] : manunulat; 
autor. 

' li*te-ra*tu # ra png [Esp] : panitikan. 

literature (li-te-rey-tyur) png [Ing] : 
panitikan. 

litharge (li-tards) png Kem [Ing] : 
lead monoxide na solid, pula o dilaw, 
at ginagamit na pangkulay sa kristal 
o seramika (PbO) : litarhiryo. 

lit-h^w png [Tsi] : sudsod ng araro. 

lithia (lit-ya) png Kern [Ing] : lithium 
oxide, isang solidong puting alkaline 
(LigO) : LITINA, LITYA. 

lithiasis (li-ta*ya-sis) png Med [Ing] : 
pormasyon ng malabatong bukol sa 

katawan. 

lithic (li-tik) pnr [Ing] 1: katulad ng 
bato o gawa sa bato 2: Med tumutukoy 
sa calculus. 


lithium (lit-yum) png Kem [Ing] : ele¬ 
ment na pinilakang metaliko at ma- 
lambot (atomic number 3, symbol 
Li) : lityo. 

lithograph (li-tho-graf) png [Ing] : 
larawang ginawa sa pamamagitan ng 
litograpiya. 

lithotomy (li-tho-to-mi) png Med [Ing | : 

operasyon o sining ng pagputol ng 
bato sa pan tog. 

IMid png Ana 1: [Kap Tag] ligament 
2 : ugat ng nerve. 

Ii*ti-g6 /mdli-thga-hin, mag-lhti-gd 

[Esp litigar] 1 : magdemanda o mag- 
sakdal sa hukuman 2 : magdeman- 
dahan : litigate. 


H'thg&nt png [Ing] : litigante. 

li-ti-g^n-te png [Esp] : tao na may- 
usapin o may-asunto : litigant. 

Ii-ti*gas-y6n png [Esp litigacion] : 
pagdedemanda; pagsasakdal; pagha- 
habla : litihiyo. 


litigate (li-ti-geyt) pnd, [Ing] : litigahin. 

Ii*ti*hi-y6 png [Esp litigio] : litigasyon. 

li-ti # hi*y6-so pnr [Esp litigioso] 1 : 
mapagsakdal; mapaghabla 2 : mahilig 
sa gulo o basag-ulo 3: hinggil sa de- 






Ibtik png : pintig ng pulso. 

VrtiWpng [HU] : basag. 

Ii*tf*na png Kem [Esp] : lithia. 

li-ting pngf pagtigil ng hihip ng ha¬ 
ngin. 

li-ting pnr : nabundat o Itxmaki ang 
tiyan, karaniwan dahil sa pagkabusog. 

Ii*ti*r6n png Bot : palumpong ( Gavania 
tiliaefolia) na gumagapang, may ma- 
liliit, luntiang-puti na bulaklak, at 
malambot na bunga : pahampak, 

RUNGURUNGO. 

li-tis png : pagkilala o pagdinig ng 
hukuman sa isang usapin -pnd mag- 

If-tis, li-tf-sin, lu-mi-tis. 

lit-lit png 1 : Bot halamang baging 
( Piper retrofractum) na may maliliit 
at biluhabang dahon, at animo buyo 
ang ugat: amaras 2: Mus [lit] gisada. 

lit-mo png [Esp] : litmus. 

Ht-mus png Kem [Ing] : tina na na- 
giging pula kapag nahaluan ng acid 
at nagiging bughaw kapag nahaluan 
ng alkaline : litmo. 

Ii-to png 1: sa sinaunang lipunang 
Bisaya, pagbebenta ng segunda- 
manong kalakal 2: [HU] paglala o 
paggantsilyo. 

Ii-to pnd i-li-to, lu-mi-to : bumili ng 
bigas. 


lito 


516 


liyampo 



Ii*t6 pnr 1: gulo ang isip; tuliro : 

ALIPENG, AWETWET, GULDU, HIRA, LIBOG, 
LIMANG, LISO, RIBARAW, RIBONG 2: tullg. 

li*to*gr6*pi*k6 pnr [Esp litograjico ] : 
hinggil o tumutukoy sa litograpiya. 

Ii-t6*gra*pf*ya png [Esp litografia] : 
sining o proseso ng paglikha ng la- 
rawan, sulat, o katulad mula sa sapad 
na bato at ang pagkuha ng bakas ng 
tinta na pinagtubugan nito. 

Ii*t6*gra*p6 png [Esp litograpo] : 
tao na bihasa sa litograpiya. 

Ii*t6k png [Seb] : pantig 1 . 

li-to-ka-nan pngMus [Klg Tgk] : ika- 
apat na maliit na gong sa tangunggu. 

li-to-r6l png [Esp] : baybay-dagat; 
tabing-dagat; aplaya : littoral. 

Ii a t6*tes png Lit [Ing] : paraan ng 
pagpapahina sa bisa ng ipinahahayag; 
kabaligtaran ng paghahambog : pa- 

HIBAS. 


litTei'to png [Esp] : varyant ng retrato. 

IJtTO png [Esp] 1 : sukat ng darning 
katumbas ng volume ng ^sang kilong 
tubig 2 : takal na katumbas ng l / 3 ng 
isang salop 3: pansukat na katumbas 
ng 1.05 quartz: liter. 

li'tsf'yas png Bot : punongkahoy ( Lit- 
chi chinensis) na mabalahibo ang 
dahon, lunti ang bulaklak, pula ang 
balat, at puti ang laman ng bungang 
nakakain : lychee. 

Ii-ts6n png [Esp lechon] : varyant ng 

letson. 


li-tsu-gas png Bot [Esp lechuga] : 
varyant ng letsugas. 

litter (Inter) png [Ing] 1: kamilya 2 
2: dayami 3: Zoo biik 4: kalat. 

litterbug (lf-ter-bag) pngKol [Ing] : 
tao na walang pakundangan kung 
magtapon ng basura. 

little (If-tel) pnr [Ing] : maliit, kara- 
niwan sa sukat, halaga, at katulad. 

Little Bear (Intel beyr) png Asn 
[Ing] : Ursa Minor. 

Little Dipper (If-tel dnper) png Asn 
[Ing] : Ursa Major. 

littoral (lnto*ral) png [Ing] : litoral. 

liturgy (lf-ter-dyf) png [Ing] : liturhiya. 

Ii-tur-hi-y£ png [Esp liturgia] 1 : anyo 
ng pagsambang pangmadla; sere- 
monya; ritwal : liturgy 2 : tanging 
ayos ng mga serbisyo : liturgy 3: 
kalipunan ng mga pormula sa pag- 
samba : liturgy. 

4 

Ht*ya png Kem [Ing lithia] : lithia. 

ift-yo png Kem [Esp litio] : lithium. 


live (layv) pnr [Ing] 1: buhay 2: ma- 
sigla. 

livelihood (layv-lnhud) png [Ing] : 
paraan ng pamumuhay; kabuhayan; 
pagkabuhay. 

Vvver png [Ing] : atay. 

livery (Inve-ri) png [Ing] : alagaan 
ng mga kabayong paupahan o panga- 
rera : kabalyerisa. 

i • • 

livestock (layv-is-tak) png [Ing] : alin- 
mang alagaing hayop gaya ng baka, 
kabayo, atiba pa na napakikinabangan. 

li'ving png pnr [Ing] 1: buhay 2: gina- 
gamit; umiiral 3: hinggil sa pamu¬ 
muhay 4: sapat ikabuhay 5: parang 
buhay 6: pagiging buhay. 

Li*vu*ng6*nen png : isa sa mga pang- 
kating etniko ng mga Manobo sa 
hilagang Cotabato. 

If*wad pnr : paikid na pagtatali ng 
kinayas na yantok sa labi ng buslo, 
bilao, at iba pang katulad 2 : nauukol 
sa ganitong paraan ng pagtatali. 

I(*wad"w6d png Med : paggalaw ng 
tiyan, bituka, at iba pang organ sa 
abdomen na nagdudulot ng pag- 
kahilo o pagsusuka. 

K-wag png [Kap Tag] : kabagalan. 

Ihwag pnr [Seb War] : labag. 

irwag pnd lu*mrwag, Ii*w6*gin [Seb] : 
lumingon. 

Ii*w6das png : varyant ng aliwalas. 

ii*wa*lfw png : paglalakbay upang mali- 
bang; pagpapahinga ng isip at kata- 
wan : lulinghAyaw - pnd magdi-wa* 
liw, i*pan*li*wad(w. 

Ii*wa*li*wa png [S7] : tigas ng ulo. 

Ii*wa*l6, Ii*wa*l6 png Zoo [Kap Tag] : 
isdang tabang ( Anabas testudineus) 
na makaliskis hanggang ulo at matinik 
ang katawan : alalo, alito, guton, 

MARTINIKO, PIIT, PUYO-PUYO, TINIKAN. 

Ii*wa # l6y png Zoo : uri ng ahas-tubig. 

Ii*wan png : pagpapalit ng mga hala- 
mang hindi tumubo. 

li*wdn pnd mag*li*w^n l Mi a w6n, i* 
pan-li-w^n [ War] 1: palitan, halinhan 
2 : magbihis o magpalit ng damit. 

li'wd'tiag png [Bik Tag] 1 : bagay na 
pumapawi ng dilim o tumtutulong 
sa mata upang makakita : hayag, 
lawag 2 , light, liwAwa, luz 2: elektro- 
magnetikong radyasyon na guma- 
gamit ng mata o katulad na organ 
upang makakita C/sinag 3: [Kap 
Mrio Mag Tag] paglinaw ng isang 
bagay na malabo sa isip at paningin. 


6 

If-was png 1 : liwasan 2: paglisya sa 
tungkulin 3: [Seb War] araw pag- 

ncr mera nap’diriwanP'. 


|{-was pnd iu-mrwas, mag-lf-was, 
i-lf-was 1 : magpalit ng puwesto o 
anumang bagay 2 : lumayo sa daan; 
lumabas sa guhit. 

Ii-w6s pnr 1 : wala sa linya o labas ng 
guhit; lisya 2 : natanggal; napuknat; 
napigtal. 


Ii-w6-san png [liwas+an] i pook na 
bukas sa madia at karaniwang pina- 
pasyalan : liwasStArke, plAsa. 


If-wat png 1 : paulit-ulit na pagsasalin 
ng likido sa dalawang baso o sisidlan 
2 : kilos, galaw, anyo, o gawaing pasa- 
lungat na inuulit: salin - pnd mag* 
If-wat, idf-wat. i*pa*li*wat. 

Ii*wdt png [HU Seb War] : lipi. 

li-wat png [Kan] : basabas. 

Ii*wat*lf*wat png [Bik HU] : sala- 
"wahan 1 . 


Ii-w6-wa png [Pan] : liwanag. 

Ii*w6y pnr 1 : hindi tinatablan o hindi 
kinakapitan ng sakit 2 : ligtas o pro- 
tektado hal sa pagkaaresto. 

Ii*way*w6y png 1 : unang liwanag ng 
araw sa umaga 2 : pamamanaag ng 
unang liwanag ng araw Cf umaga, 
madaung-araw, mulyas 3: sa walang 
orasan, Simula ng umaga. 

If*wit png Zx )0 [Bik HU] : espada 3 . 

liw-ku-nos png [Tir] 1: bundok 2: 
Mus tunog ng^ gong. 

liw-li-wi png [Ilk] : libang - pnd 

mag*liw*li*w6, liw*li-wa-hin. 

% 

liwli-wan png [Ifu] : awit na pahimig. 

• 4 • • 

li*y^ t li*y§ png Bot : halamang tubig 
( Lemna paucicostata) na sapad ang 
dahon at karaniwang tumutubo sa 
mga paliguan : liya. 

Ii*yfi png [War] : ingay o kaguluhan. 

li-y^b png: bigla at matinding paglaki 
ng apoy Cf lagablAb : alyabo, da- 
gitab 1 , lAad 1 , siklAb 2 , yubuyob - pnd 

magdi-ydb, Iu*mi*y6b. 

Ii*ydd pnr [HU Mrw Seb Tag] : naka- 
posisyong pausli ang tiyan var liad : 

HURAD, KTYAD, TIYAR, TUYHAD, UDAD. 

Ii*y6g png [Kap Tag] : ibig 4 . 

If*yak pnd mag*H*yak, lu*mf-yak, 
li*yd*kin [HU] : biyakin. 

9 

li*y6*ko png Zoo : ibong ( Pitta kochi) 
bilugan at mataba ang katawan, maikli 
ang buntot, mahaba ang binti, at 
malaki ang tainga var liako. 

li*y6m*po png [ Tst]: noong panahon 
ng Espanyol, kilalang sugal sa baraha. 








517 


locomotive engine 


fyang 


(•yang png [Mrw Tag] : munting 
kuweba; maliit na yungib Cf lungga 
var liyang. 

i*y£ng png 1: rabaw ng anumang 
bagay 2: [ Mrw Tag] maliit na yungib 
o kuweba. 

i*yang*kit png Lit Mus [Tau] : awit 
na nagsasalaysay : balada, ballad, 

MEMINTAD. 

i-ydn-ta png [Esp llanta] 1: gulong 
2: rim. 

i*y£p png [Kap Tag] i pagkailahas; 
pagkamailap. 

f*yas pngBot: uri ng butil ng mung- 
gong matigas 

i*y6s png 1: Bot uri ng mangga na 
hindi lumalambot var lias 2: Zoo 
[Kap] lisa. 

i*y6t png : sa kasangkapan na may 
talim, ang bungi o bingaw nito var 
liat. 

% 

f-yat pnr [ Bik ] : walang hanggan. 

i-ydw png 1: pagmamatyag; pag- 
eespiya 2: png [War] konsuwelo; 
palubag-loob. 

i-y6y png : paghilig na patalikod; 
tumba var liay. 

i*y6m*po png [ 1st] 1: taba na nakadikit 
sa magkabilang panig ng pinaka- 
dingding ng pigi 2 : inihaw na malaking 
piraso ng karne ng baboy mrliyampo. 

i*y6s png Zoo [HU Seb War] : lisa. 

»-y6 png [Esp lio] 1: pagkagulo ng 
isip ukol sa ginagawa 2 : pagkahilo 
nang bigla at panandalian - pnd Ih 

yu-hin, ma*li*yo. 

(•yod pnr [Kap] : hiyad. 

i*y6k png Med : tunog mula sa sik- 
mura sanhi ng hindi maayos na galaw 
ng tiyan at bituka Cf sawag. 

i*y6p pnr : bakbak ng balat. 

i*yut*yut png [Kan] : pinulbos na 
bigas at niluto sa bumbong ng ka- 
wayan. 

(•zard png Zoo [ Ing ] 1: butiki 2: 
bubuli. 

i*zon png Zoo [Seb] : lagidlid 1 . 

LL B, daglat (el*el*bi) [Ing] : Bachelor 
of Laws. 

LL D, daglat (el-el-di) [Ing] : Doctor 
of Laws. 

LL M, daglat (el-el-em) [Ing] : Master 
of Laws. 

I6*a png Lit : mahabang tula ng papuri, 
karaniwang binibigkas bilang pag- 
salubong sa isang panauhing opisyal, 
parangal sa patron kung pista, o 
intermisyon sa dula at palatuntunan 


var lowa, lua . 

load (lowd) png [Ing] 1: karga 1 ’ 2,3,9 ; 
kargada 2: bigat 3: dalahin; pahfrap 
4: bilang na napakarami. 

loader (low-der) png [Ing] : tagapag- 
karga o tagahakot ng mga kargada. 

k * 

loading (low-ding) png [Ing] Is a 
pagkakarga; paglululan b pagsa- 
sakay ng pasahero 2 : bagay na nai- 
kakarga. 

* 

loaf (lowf) png [Ing] 1: bahagi ng 
inihurnong tinapay at may istandard 
na sukat at hugis 2 : kantidad ng iba 
pang pagkain na may partikular na 
hubog. 

loaf (lowf) pnd [Ing] : maglakwatsa; 
magpalipas ng oras nang walang gi¬ 
nagawa. 

loafer: (low-fer) png [Ing] : tao na 
bulakboi. , 

loan (lown) png [Ing] 1: pagpapa- 
hiram; pagpapautang 2 : utang. 

16-ba png Is [ Bik] haraya 2: Zoo 
[Esp] babaeng lobo 1 . 

lo v b£s png [Mrw] : hawan 2 . 

I6*bay png [Mwr] : nipis. 

lobby (la-bi) pig [Ing] 1: bulwagan 
2i pangkat ng mga tao na naglalayong 
himukin ang mga mambabatas para 
sa isang layunin o interes. 

lobe (lowb) png [Ing] : bagay na 
bilog at sapad na nakalitaw o naka- 
bitin, na malimit nahahati sa bitak 
ang mga bahagi. 

16* bo png 1: Zoo [Esp] mammal ( Canis 
lupus) na kahawig ng aso, kamiboro, 
at karaniwang may abuhing balahibo, 
16*ba kung babae : wolf 2: [Esp 
globo] bagay na yari sa goma at 
mapabibintog sa pamamagitan ng 
paglalagay ng hangin, ginagamit na 
'laruan o dekorasyon: balloon 1 , globo 7 . 

lo*bag png [Mrw] : pilay. 

lo*b6g png [ Ifu] : pagluluto o pagti- 
tina ng niwalangan. 

l6*bo-l6*bo png Bot : dapo-sa-buho. 

lo*b6-lo*b6*han png Bot : yerba 
(Physails peruviana) na matinik ang 
dahon. malaki ang bulaklak, at may 
biluhabang bunga na nakakain. 

lobotomy (lo-bo-to-mi) png Med [Ing] : 
pagtistis ng lobe ng utak. 

lobule (lob-yul) png Ana [Ing] : maliit 
na lobe : lorulo. 

I6*bu*l6 png Ana [Esp] : lobule. 

local (16-kaI) pnr [Ing] : lokal. 

locale (lo«kal) png [Ing] : tagpo o 
pook, na may kaugnayan sa isang 


pangyayari at nagaganap doon. 

localism (lo-ka-li-sim) png [Ing] : 
salita, kahulugan, bigkas, at iba pa 
na tangi sa isang pook : lokalismo. 

locality (lo-ka-li-ti) png [Ing] 1 : dis- 
trito o kapitbahayan 2 : pook o tagpo 
ng isang bagay, lalo ang kaugnayan 
nito sa kaligiran : lokalidad. 

location (lo-key*syon) png [Ing] : 
pook na kinalalagyan o kinaroroonan: 

PUWESTO, LOKALISASYON. 

locative (lo-ka-tiv) pnr Lgw [Ing] : 
panlunan; nauukol sa o nagpapa- 
hiwatig ng kinaroroonan. 

loci (16 •si) png [Ing\ : anyong mara- 
mihan ng locus. 

lock (lak) png [Ing] 1 : kandado; 
susian 2 : kulong na bahagi ng kanal 
o ilog, na karaniwang napabababaw 
o napalalalim ang tubig alinsunod 
sa pagbubukas o pagsasara ng lagusan 
3: mekanismo sa pagpapaputok ng 
baril. 

lock (lak) pnd [Ing] 1 : magsusi; susian 
2: magtago; itago at susian 3: tiyaking 
ligtas. 

locket (la-ket) png [Ing] 1 : maliit at 
manipis na sisidlan 2 : sisidlang gina¬ 
gamit na palawit sa kuwintas. 

lockout (lak-awt) png [Ing] : pagsasara 
ng negosyo o maramihang pagta- 
tanggal ng mga manggagawa ng kom- 
panya dahif sa hindi pagkakasundo 
ng tagapangasiwa at ng unyon. 

locksmith (lak-is-mith) png [Ing] : 
manggagawa ng susi. 

lock-up (lak-ap) png [Ing] 1 : a pag- 
sususi; pagkakandado, gaya sa isang 
silid b pagkabilanggo; pagkakulong 
2\ bilangguan; bilibid. 

loco (lo-ko) png Bot [Ing] : uri ng 
mala-legumbreng halaman (genus 
Astragalus) na nakalalason kapag 

kinain ng hayop : locoweed. 

* . * 

• s. 

loco citato (lo*ko si-ta-to) png [Lai] : 
katagang nangangahulugang “sa na- 
banggit nang bahagi ng kasulatan”: 
LC 1 . 

locomotion (lo-ko-mo-syon) png [Ing] 
1: mosyon o ang lakas nito mulang 
isang pook tungong iba : lokomosyon 
2: kilos; galaw 3: paglalakbay. 

locomotive (lo-ko-mo-tiv) png [Ing] : 
sasakyang pinaaandar ng singaw, 
diesel, o elektrisiclad at ginagamit sa 
paghila ng tren : locomotive engine, 

LOKOMOTORA. 

locomotive engine (lo ko mo tiv 

en-dyin) png [Ing] i locomotive. 




loeoweed 


518 


lokwey 


loeoweed (lo-ko-wfd) pngBot [Ing] : 
loco. 

locum tenerts (lo-kum te-nens) png 
[ Lat ] : kinatawan, lalo na ng pari o 
doktor. 

locus (lo-kus) png [Lat ] 1 : posisyon, 
lalo na sa teksto, pormal na artikulo, 
o aklat 2: Mat kurba na nalilikha ng 
lahat ng mga punto, linya, o rabaw 
at gumagalaw ayon sa itinakdang 
kondisyon ng matematika. 

locus classicus (lo-kus kla-si-kus) 
png [Lat] : kilala o ang pinakama- 
kapangyarihang teksto sa isang paksa. 

locust (16-kust) png Zoo [Ing] 1 : 
balang 2 : lukton. 

locution (lo-kyu-syon) png [Ing] : 
salita o parirala na isinasaalang- 
alang alinsunod sa estilo o kawikaan. 

lo-das png [Mrxv] : paso. 

lode (lowd) png [Ing] : deposito ng 
mina, karaniwang nakikita sa pagitan 
ng mga bitak na bato. 

16-den png [Bon] : maliit ha bangang 
gawa sa bao ng niyog, may takip, 
nakabalot sa maluwang na lalang 
yantok, at sisidlan ng sariwang karne. 

lodestar (lowd-is-tar) png [Ing] 1: 
bituing gumagabay sa direksiyon ng 
naglalayag 2: prinsipyong gumagabay 
3 : nilalayon; bagay na ibig kamtin. 

lodestone (lowd-is-town) png [Ing 
lode+stone] : batubalani. 

lodge (lads) png [Ing] : bahay na 
ginagamit bilang pansamantalang 
tahanan. 

lodging (la-dying) png [Ing] : mga 
bagay at serbisyo na idinudulot sa 
isang nangungupahan. 

lod-do-6k png [Ilk] : lukgok. 

16-e pnr [ Ifu ] : itim na lupa. 

loft png [Ing] 1 : espasyo sa pagitan 
ng bubungan at kisame ng bahay 2 : 
silid na imbakan ng dayami at damo. 

log (lag) png [Ing] 1 : troso 2: log¬ 
book. 

log pnd [Ing] : magsulat; magtala. 

16-gar png [Mrw] : sapat na panahon. 

logarithm (lo-ga-ri-dem) png Mat 
[Ing] : logaritmo. 

lo-ga-rit-mo png Mat [Esp] : bilang 
na nagpapakita kung ilang ulit dapat 
paramihin ang base upang makuha 
ang isang tanging bilang : logarithm. 

16-gay png [Ilk] : pugay. 

♦ 

logbook (lag-buk) png [Ing] : tala- 
arawan ng anumang transaksiyon ; 
LOG 2 . 


logger (la-ger) png [Ing log] : tao na 
pagtotroso ang negosyo. 

log-gin-to png Isp [Ifu] : patagalan 
ng pagtayo nang patiwarik, kara¬ 
niwang itinutukod ang mga bisig at 
ulo. 

lo-gi pnr f Tbo] : lalaki. 

logic (lo-dyik) png [Ing] : lohika. 

logical (lo-dyi-kal) pnr [Ing] 1 : ma- 
katwiran 2 : dapat; nararapat. 

-logist (lo-dyist) pnl [Ing] : pambuo 
ng pangngalan na tumutukoy sa mga 
tao na dalubhasa o kasapi sa isang 
sangay ng pag-aaral, hal biologist : 

-LOGUE 2 . 

logistics (lo-dyis-tiks) png [Ing] 1: 
organisasyon ng paghahatid, pabahay, 
o pagpapakilos ng tropa o kagamitan : 
lohi'stika 2 : detalyadong organi¬ 
sasyon at pagsasakatuparan ng piano 
o operasyon : lohistika. 

16-go png [Ing] : sagisag o bagay na 
ginagamit bilang palatandaan ng 
isang organisasyon : logotype 2 . 

logographic (lo-go-gra-fik) pnr [Ing] : 
tumutukoy sa sistema ng pagsusulat 
na may mga simbolo na kumaka- 
tawan sa buong salita. 

logomachy (lo-go-ma-ki) png Lit 
[Ing] : pagtatalo ukol sa mga salita. 

logorrhoea (lo-go-ri-ya) png [Ing] 
labis na pagdaloy ng mga salita, lalo 
na sa tao na may sakit sa isip. 

L6*gos png [Ing] 1: sa teolohiyang 
Kristiyano, ang Salita ng Diyos; ang 
ikalawang persona sa Trinidad na 
kinatawan ni Hesus 2: rasyonal na 
prinsipyo ng uniberso. 

logotype (lo-go-tayp) png [Ing] t : 
sa paglilimbag, isang tipo o titik na 
kumakatawan sa isang salita, o pangkat 
ng mga titik na magkakahiwalay 2 : 
logo. 

l6g*ro png [Esp] 1: itinaas na pusta, 
karaniwan sa sabong 2 : pagpusla sa 
panig ng dehado upang maituloy ang 
laban. 

logrolling (lag-ro-ling) png Isp [Ing] : 
tagisan ng dalawang tao na naka- 
tuntong sa trosong nakalutang sa 
tubig. 

-logue (log) pnl [Ing] t : pambuo ng 
mga pangngalan na tumutukoy sa 
pag-uusap, hal dialogue, o sa kati- 
punan, hal catalogue 2 : -logist. 

-logy (lo-dyi) pnl [Ing] : bumubuo ng 
mga pangngalan na tumutukoy sa a 
larang ng isang pag-aaral, hal biology 
b katangian ng isang talumpati o 


wika, hal tautology c diskurso, hal 
trilogy. 

l6-hi*k£ png [Esp logica] 1: agham 
na nagsisiyasat sa mga simulaing 
nakapangyayari sa wasto o mapang- 
hahawakang pasiya : logic 2: panga- 
ngatwiran o pagkakataong ginagamitan 
nito: logic 3: sistema o mga simulain 
ng pangangatwirang maaaring ga¬ 
rni tin sa alinmang sangay ng kaalaman 
o pag-aaral : logic; 4: mga katwiran 
o tumpak na pagkukuro : logic. 

ti 

lo-h(s-ti*k6 png [Esp logistica] : lo¬ 
gistics. 

l6-hi-y& png [Esp logia] : pook na 
tagpuan o pinagpupulungan ng sa¬ 
ngay ng isang samahan. 

l6-hu*w£ png [ Tsi] : tinapay na ma- 
pintog, itinutubog sa arnibal, at saka 
kinukulapulan ng linga, dinurog na 

jriani, o binusang bigas. 

♦ 

loin (loyn) png Ana [Ing] 1: bahagi 
ng katawan na nasa magkabilang 
gilid ng gulugod at sa pagitan ng 
mga balakang 2 : pinagmumulan ng 
lakas sa reproduksiyong sexual. 

loincloth (loyn-klot) pig [Ing] : damit 
na isinusuot sa balakang : tapi. 

loiter (loy-ter) pnd [Ing] : lumibot o 
palipasin ang oras sa paglilibot o 
paglalagalag. 

16-ka pnr [Esp loca] : babaeng sira 
ang ulo o baliw, 16-ko kung lalaki. 

lo*k£l pnr [Esp local] 1: para sa isang 
bahagi o pook; limitado ang saklaw 
2: pambayan o panlalawigan Cf nas- 
yonai. : local. 

lo-ka-li-d&d png [Esp localidad] : 
locality. 

lo*ka*li*sas*y6n png [Esp bcalizacion] : 
location. 

16-ka-liS-mo png [Esp localismo] : 
localism. 

lo*k£p pnr : sa sinaunang lipunang 
Risaya, nalinlang o naloko dahil nag- 
bayad sa labis na singil. 

l6k*lok pnr [Ilk] : maluwag. 

io*k6 png Bot [Pan] : gabe. 

16-ko pnd man-16-ko, lu-m6-ko, lo- 
ku*hin [Esp] 1: manlinlang 2: tuksu- 
hin o biruin. 

Io*ko*mos*y6n png [Esp locamocion] : 
locomotion. 

lo-ko-mo;t6-ra png [Esp bcomotom] : 
locomotive. 

16-koy png [Pan] : araro. 

I ok-tub png Bot: anaang 

lok-wey png Bot: libato. 





lola 


519 


lopapek 


16* la png [ Esp abuela ] 1: ina ng ina o 
ng ama : bai, bebe libon, gilay, 

GRANDMA, GRANDMOTHER, IMPO, NANNY, 

oyay 2 : magalang na tawag sa sinu- 
mang matandang babae : impo, lelang. 

L6-la B6s*yang png Lit : sagisag- 
panulat ni Severino Reyes sa kaniyang 
mga kuwentong pambata. 

lo-lin png [Gui- Bag] : tungkos’na 

pandekorasyon sa ulo. 

* 

I6*li*p£p png [Ing lollipop] : lollipop. 

lollipop (lo-li-pap) png [Ing] : kendi 
na matigas at nakakabit sa dulo ng 
isang maliit na patpat: lolipap. 

16*IO png [Esp abuelo] 1: ama ng 
ama o ng ina: bebe iagey, giloy, grand¬ 
father, grandpa, ingkong, laki 1 2 : 
magalang na tawag sa sinumang ma¬ 
tandang lalaki : belong. 

I6"Io pnd [Kap] 1: i-16-lo, mag-16-lo 

ilawlaw, ilawit, o ilaylay pababa 2 : 

lu-m6-lo, man-16-lo manligaw. 

16-Ion png Zoo [Iva] : lukton. 

16-ma png [Esp] : burol. 

lo-ma-I3 png [Mrw] : hiyas. 

I6m-bag png [Mrw] : sabong. 

lom-b6-yong png [Seb] : ibabaw. 

16-mes pnr [Mrw] : tigmak. 

lo-m6*sed png Zoo [Mrw] : tandang 1 . 

16-mi png [ Tsi]: putaheng miki na may 
sabaw. 

lo-mfl-yo png Ana [Esp lomillo] : 
maliit na pigi. 

16-mo png [Esp] 1: Ana pigi 2: gu- 
lugod o likod ng isang aklat. 

l6m-pok png [Mrw] : umpok. 

• 

16-na png [Esp] : matibay at magaso 
na telang hinabi sa abaka o sa hi- 
maymay na karaniwang ginagamit 
sa paggawa ng layag, tolda, bag, at 
katulad. 

16-naw png [Mrw] : usbong; sibol. 

png [Mrw] : salin 1 . 

lon-drf-na png [Esp] : isang uri ng 
telang yari sa latia. 

long pnd [Ing] : manabik; panabikan. 

long pnr [Ing] 1: mahaba 2: matagal; 
malaon 3: malayo 4: nakaiinip. 

!6ng*bow png [Ing] : busog na may 
palasong mahaba, at naitutudla nang 
hanggang 180 m ang layo. 

I6ng*ga*ni*sa png [Esp longaniza] : 
karne ng baka at baboy na giniling 
at nilahukan ng sarisaring pampalasa, 
at isinilid sa tinuyong bituka ng baboy 
var langgonisa : batutay. 



I6ng*hand png [Ing] : pagsusulat nang 
ordinaryo; taliwas ng shorthand at 
limbag. 

long-hi-tud png [Esp longitud] \ 
longitude. 

long*hi*tti*di*n£l png [Esp longi¬ 
tudinal] : tumutukoy sa sukat ng 
longitude. 

l6ng-horn png Zoo [Ing] 1 : uri ng 
mga baka na may mahahabang sungay 
2: uwang {family Cerambycidae) na 
mahahaba ang katawan, gayon din 
ang sungot. 

longitude (lon-dyi-tud) png [Ing] 1 : 
Heo distansiyang nakaanggulo sa 
silangan o kanluran mula sa batayang 
meridian : longhitud 2: Asn distan¬ 
siyang nakaanggulo ng isang lawas 
pangkalawakan sa hilaga o timog ng 
ekliptiko : longhitud. 

long jump (longjamp) pnglsp [Ing] : 
paligsahan sa paglundag nang malayo, 
maaaring nakatayo o tumatakbo bago 
lumundag. 

l6ng-long png [Mrw] : pudpod. 

long-playing (long-pie-ying) pnr [Ing] : 
tumutukoy sa plaka na tumutugtog 
nang 33 V 3 rebolusyon bawat minuto : 

LP 1 . 


longship (long-syip) png [Ing] : barko 

' na makitid at mahaba, ginagamitan 
ng sagwan at layag, tulad ng ginamit 
ng mga Viking. 

I6ng-si*l6g png: pinaikling tawag sa 
putaheng binubuo ng longganisa, 
sinangag, at itlog. 

longstop (long-is-tap) png [Ing] : sa 
panahon ng kagipitan, ang paunang 
pag-iingat; ang huling dulugan. 

longueur (lang’ger) png [Fre] 1: 
sipi sa isang aklat na mahirap main- 
tindihan 2: haba ng panahon na 
napakatagal at nakapapagod. 

lonicera (lo-nf-se-ra) png [Ing] : pa- 
lumpong (Lonicet'a nitidum) na may 
makapal at laging sariwang mga 
dahon at ginagamit na pambakod. 


I6n 


Q 


png 


pisan 


I6n*ta png Kol: pantalon. 

I6n*tad png [Mrw] : salin 1 . 

I6n*tan pnr, pnb [Mrw] : lubha. 

lon*t6k pnr [S7] : matipunong ka¬ 
tawan. 


lo*num png [ Tbo] : balakbak ng puno. 

lo-O png Zoo [Mnb] : bakulaw. 

lo*6b png [Pan Tag] 1 : interyor; ba- 
haging internal; bagay o bahaging 
hindi lantad C^iabas, palabas : dalem, 


kilub, iagum, laog, sulod 2 : kata- 
pangan; giting : buot 6 , kaisog, telek, 
tured 3: kalagayan ng pag-iisip; 
kapasiyahan 4: dalisay at taal na diwa 
ng pagkatao. 

lo-dbjfrrcdman-lo-db, lo-o-b6n: pag- 
nanakaw, karaniwan sa loob ng bahay. 

lo-6-ban png [loob+an] 1: lupang 
may tanim na halaman at punong- 
kahoy na karaniwang nababakuran 
2 : lupang katabi o nasa paligid ng 
mga bahay o anumang gusali na 
pawang nababakuran 3: kabahayan 
sa likod ng mga bahay sa tabing 
kalsada. 

16-od png [Mrw] : pilay. 

loofah (lii-fa) png [Ing] 1: Bot ha- 
lamang baging {Luffa cylindria) na 
kahawig ng patola at nakakain ang 
bunga 2 : pinatuyo at mabunot na 
bunga nito na ginagamit na espongha. 

lo-6k png [Kap Ilk Pan Seb Tag] : 
tubigan na hindi ganap na napalili- 
giran ng lupa at may bungad na 
pinapasukan o nilalabasan ng tubig 
buhat sa kanugnog na karagatan : 

BAHIYA, BAYBAYON, BEBAY, GOLPO, GULF, 
LINIK, L^NG, LUWIK, SUHEK. 

look (luk) pnd [Ing] : tingnan; tumingin; 
magmasid 2 : hanapin; maghanap. 

lookout (luk-awt) png [Ing] 1 : maingat 
na pagbabantay 2 : bantayan, kara¬ 
niwang nasa mataas na pook 3: tanod; 
bantay. 

loom (lur^) png [Ing] 1: habihan 2: 
malabo at eksaheradong anino ng 
kung ano sa abot tanaw o karimlan. 

loop (lup) png [Ing] 1: silo; kalo 2: 
Kol matalim na kurbada 3: ikid 2 . 

loophole (lup*howl) png [Ing] 1: 
butas na maliit, hal sa dingding o 
pader at karaniwang ginagamit na 
silipan 2 : paraan ng pag-iwas; butas 
o lusutan 3: butas upang mailigtas 
sa pagkakabilanggo ang akusado. 

loose (lus) pnr [Ing] 1: maluwang; 
nakawala; malaya 2: buhaghag 3: 
kalag. 

loot (lut) png [Ing] 1: kalakal, yaman, 
o salaping nadambong sa digma 2: 
mga katulad na kinuha sa pamama- 
gitan ng dahas 3: ilegal na yaman. 

looting (lut-ing) png [Ing] : hikpa. 

16-0 tO-6ng png Zoo [Mnb] : matsing. 

i 

16-pa png Bot 1: [Kap] dawdawa 2: 
[Isn] damong {Bambusa horsfiedii) 
tumataas nang 8 m. ( 

io-p&-pek png [Mrw] : alikabok. 



520 


lubak 


lopis 


► 

lo-pis png Mus [Bon] : ikalawang 
yugto sa seremonya ng kasal. 

lo*p6y png Zoo [ Seb ] : haol-haol. 

lord png [Ing] t : panginoon 2: amo; 
hari 1 3: sa lipunang British, tao na 
may karapatan sa titulong Lord, , gaya 
ng earl, baron, at iba pa. 

Lord’s Prayer (lords pre-yer) png 
[Ing] : Ama namin. 

lore (lor) png [Ing] : lawas ng mga 
tradisyon at kaalaman sa isang paksa 
o pinanghahawakan ng isang tiyak 
na pangkat. 

Lorelei (16*re-lay) png {Ing] 1: bato 
sa kanang pampang ng Rhine 2: Mit 
sirena na pinaniniwalaang nakatira 
sa batong ito na may nakahahalinang 
awit upang pinsalain ang mga mag- 
daragat. 

lorgnette (lor-nyet) png [Ing] : pares 
ng salamin sa mata o salamin sa opera 
na may mahabang tatangnan. 

16* ro png Zoo [Esp] 1 : uri ng ibon 
(order Psittaciformes ) na may bali- 
kukong tuka at may kakayahang 
gayahin ang pagsasalita ng taor parrot 
2 : tao na walang orihinalidad. 

lorry (lo-ri) png [Ing] : sasakyang 
pantubig, malaki at mabigat; na gi- 

naedadala ng mera kalakal. 


w - . , § 

I6r*yat png [ Tsi Ing lauriat ] : masaga- 
nang handaang binubuo ng maiaming 
putahe o lutong Tsino : i.u riai . 

16’Sa png [Esp loza ] : porselana. 

lose (luz) pnr [Ing] 1: mawalan; 
raawala 2: natalo 3: nalugi 4: naligaw 
5: maatraso. 

loser (lu-zer) png [Ing] 1 : talo; ta- 
lunan 2: ang nawalan, 

loss (los) png [Ing] 1 : pagkawala; 
kawalan 2: pinsala 3: pagkatalo 4: 
lugi; pagkalugi. 

los*y6n png [Esp lotion] : lotion. 

Lot png [Ing Heb] : sa Bibliya, pa- 
mangkin ni Abraham at pinayagang 
makatakas sa Sodoma. 

I6*te png [Esp] 1: pitak o anumang 
sukat na lupa : lagAy 2: bilang ng 
bagay-bagay na itinnturing na isang 

buo Cf KARGAMENTO. 

lo-te-rf-ya png [Esp bteria] 1: paraan 
ng pangangalap ng salapi sa pama- 
magitan ng mga tiket na may mga 
numero at pagbibigay ng premyo sa 
sinumang mabunot 2: proseso, pro- 
yekto, at iba pa na nakasalalay sa 
pagkakataon o kapalarAn ang tagum- 
pay Cf lotto var loterya : lottery, 

SWEEPSTAKE. 


lo-terya png [Esp loteria] : varyant 

ng loteriya. 

I6*ti png [Ing] : batayang yunit ng 
pananalapi sa Lesotho. 

lotion (low-syon) png [Ing] 1: Med 
likido, karaniwang alkoholikong pre- 
parasyon, na ginagamit na pamahid 
sa balat upang maalis ang pangangati, 
impeksiyon, at iba pa : losyon 2: 
kosmetikong likido na pampakinis 
ng balat, karaniwan para sa mukha 
o kamay : losyon. 

l6*tO png Bot [Esp] : lotus. 

lottery (la-te-rf) png [Ing] : loteriya. 

lotto (lo-to) png [Ing] : laro na binu- 
bunot ang mga numero upang ma- 
laman ang mananalo Cf loteriya. 

16-tus png 1: Mit [ Gri ] halamang 

nagkapagdudulot sa sinumang ku- 
main ng matinding kasiyahan at kata- 
himikan, at nakapagpapalimot 2: 
Bot [Ing] a halamang lily (genus 
Nelumbo) na may pink at malalaking 
bulaklak b ang bulaklak na ito bilang 
simbolo sa Budhismo at Hinduismo : 

• LABAS, IAWAS 4 , LOTO, TALAILO, TUNAS. 

loud (lawd) pnr [Ing] 1: malakas ang 
tunog 2: masagana 3: Kol matingkad. 

loud speaker (lawd is-pf-ker) png 

[ Ing] : kasangkapang ginagamit upang 
marinig nang malakas ang salita, 
tugtog, o talumpati sa buong bul- 
wagan, silid, at iba pang tulad nito. 

lounge (lawnds) png [Ing] : pook para 
humiga-higa o magpahingalay. 

love (lav) png [Ing] 1: pag-ibig; pagma- 
mahal 2: mahal o ang minamahal. 

love making (lav mey-king) png [/ng] 
1: ligawan; pagliligawan 2: pagtatalik 

na sexual. 

lover (la-ver) png [Ing] 1: mangingibig; 
mar.liligaw 2: kasuyo; kasintahan. 

low pnr [Ing] 1 : mababa 2: mababaw 
3: mura ang halaga 4: mahina 5: 
malalim. 

lo-wa png [Bon] : bakol. 

16*wa png Lit : varyant ng loa. ' 

% • 

16*was png [Mrw] : hunos. 


lo*w6"ti png Zoo [Mrw] : bulate. 

lower case (lo-wer keys) png [Ing] : 
sa pagsulat at paglilimbag, maliit na 

titik: lc 2 . 

Lower House (lo-wer haws) png [Ing ]: 
mababang kapulungan ng batasan. 

lo"WO png [Tbo] : sentral at pangu- 
nahing bahagi ng bahay. 

low-pressure (low-pre-syur) pnr [Ing] 
1: may mababang presyur o higit na 


mababa kaysa normal na presyur 
ng tubig, singaw, at katulad : LP 2 2: 
walang lakas : LP 2 . 

16-yal pnr [Ing] 1: tapat; matapat 2: 
tungkol sa katapatan. 

lo-ya-hst png [Ing] : loyalista. 

lo s ya*l(8 s ta png [Esp] : matapat na 
tagasunod : loyalist . 

loyalty (16-yal-tf) png [Ing] : kata¬ 
patan; pagiging matapat. 

• — * * • 

lo-yang png [Mrw] : tanso. 

16y-loy png Bot f War] : ipil-ipil. 

LP, daglat (el-pi) [Ing] 1: long playing 
2: low pressure. 

LPG, daglat (el-pi-dyi) [Ing] : liquefied 
petrolium gas. 

Lr, symbol (el-ar) Kem [Ing] : law- 
rencium. 

LSD, daglat (el-es-df) [Ing] : lysergic 
acid diethylamidae. 

Lt, daglat (el-ti) [/ng] 1: Lieutenant 
2: light. 

Ltd, daglat [Ing limited] : Inc. 

Lu, symbol (el-yu) Kem [Ing] : lutetium. 

Iu’6 png Lit : varyant ng loa. 

lu'&d png : lupang malagkit na gina- 
gawang seramika, palayok, at iba pa 
var luwAd : arsilya, unAng 3 , yuta. 

Iu*ak pnd mag'lu*ak, lu-mu-ak, lu* 
6’kin [Hil] : baliin. 

lu-ang png [Bik] : batok. 

Iu*as png Med [ Seb] : sinaw 2 . 

Lu*ba png : isa sa mga pangkating 
etniko sa Tinggian. 

lu-bd png [Kap Tag] 1: pagbabayo 
ng palay 2: pagpapalambot o pagta- 
tanggal sa balat ng halamang-ugat o 
irutas sa pamamagitan ng pagbabayo 
_: [ HU] lunggati - pnd mag’lu’b^. 
Hu*b4, i'pandu'bi, lu*ba*hln. 

ICi’ba pnd Iu*b6-hin, Mrirba, mag- 

lii’ba [Bill] : isipin; ipalagay. 

Iu*b6 pnd mag’lu'bli, Hu*bd, lu'bidn, 

l*pan*lu*bdi [ Seb] : saksakin. 

lu-bad png [ Hil] : salin 2 . 

lU'bdd pnr [Bik Hil Seb War] : kupas. 

lu'bag png 1: Nth [Ilk Tag] pagba- 
baba ng layag ng sasakyang dagat 2 : 
paghupa o pagbaba ng lakas, tindi, 
o bigat : aripungsan, hignAw, itonda, 

TILUNTOK, UNAT. 

lu'bag pnr [Sei] : pilipft. 

Iu-bak png : balot ng buko na nasa 
tangkay at doon nakadikit ang bunga. 

lu-bdk png 1: hukay o uka sa daan 2: 
uka na malimit panatilihan ng tubig: 

LABAK, LIBAONG. 





















Iu*ba*l£b png Zoo : isdang alat ( Cym- 
bacephalus nemaiophthalmus) na 
sapad ang ulo at malaki ang bunga- 
nga : isdang buwaya, itang,-kamang 

BUWAYA, KTTAY, SUNUGAN, ULOLAN, URAM- 


URAM 


lu-bf-lu*bi png Bot 1: yerbang ( Bio- 
phytum sensitivum) walang sanga, 
maliit ang dilaw na bulaklak na tila 
payong, at sumasara ang dahon kapag 
nakanti o nagalaw 2 : punong palma 
( Ptychorhapis intermedia) na kara- 

iu-badob png 1: Zoo uri ng isda niwang 12 m ang taas at 3 m ang 
(family Platycephalidae) 2: paliligo haba ng dahon. 
sa putik o burak, gaya ng gawain ng lu'bfr png [Pan] : lubid. 

kalabaw o baboy. lu*bi*toS png Bot [Iva] : sitsirika. 

Id-ban png [Ilk] : kampit na mapurol. f u b-l6b png 1 : [Tag War] paglulunoy 

Id-bang png : hindi patag na lupain; sa putikan o tubigan Cf lubalob r 
maburol. gumuk, lubnak, lunang -pnd Hub* 

lu-b£ng png [Bik] : lusong. 16b, lu a mub a l6b, mag-lub-l6b 2: 

Id-bang /Wmag-lu-bang, Hd-bang, , uri "? - 

lu*b£ a ngan : magtanim ng kamote, *ub a lob pnd lu a mub a lob, lub-lu-ban 

ube, at iba pang halamang-ugat. tumigil sa loob 2 : lumimlim; 

lu-bis png Bot [Pan] : gugo. lumukob; yumungyong. 

1 ., Uo ^ a i.. I.. «« lub-lub pnr [Kap] i binakuran; kina- 

U ™ ^ mag ‘ IU ' W8, ,U ' mU * b6S lubkuban. 

[till] \ dumaan. 

lu-bas pnr [ War] : las tag. ^ [ Seb War] : semen - 

lu-biy png 1: pagtigil sa anumang ^{mg 1: Ana biloy sa baba o pisngi 
gmagawa, o pagpapahupa ng in- 2; ^ hi 2 F 8 

tensidad : ibani, iyokoy, kunhuran, 1 

SARDENG, tugutan, tukangan, unangan, png 1: Zoo uri ng isdang alat o 

unatan - pnd Iu * ba-ydn , lu-mu-bdy, tabang (family Serranidae ) 2: [S<*] 

mag-lu-bdy 2: [Ilk] estilo ng hikaw. himay 2 . 
lu-bay pnd lu-mu-bay, lu-bd-yin ,u ’ b6 P* 1 malalim na hukay sa lupa. 

[ Seb] : hutukin. Iu*b6g pnr 1; pagbaba ng araw sa 

lu-bd-yan png [lubay+an] : pisi, tali, o kanluran 2: nasa ilalim ng tubig Cf 
kordon naginagamitsapaggawa ng tubog : albug, buntog, tuna 1 3: 
lambat. pagkawala ng katanyagan 4: ] 

lub-bu-aa tour \llk\ 1 ■ unamr nairsihol bagSak ° P a g kaubos n g puhuna 
iud DU ag pngym 1. unang pagsibol pag . aa i miro i 6: [ Seb] pagiging 

tube 3: Kol anak sa labas. , , labo ’ kun § tubl ^ 

lub-ha pnr, pnb : mabigat o malalang U ■■ - * an * bat 

pangyayari, karamdaman, at iba pa : . »U a b6k pnd mag*lu a b6k, i a iu a t 

alabAs, binA, lain, lontan, NGANA,f lu*bu a kfn [Seb] : magbayo. 

OROG, QUITE 2 , ura-ura. lub-ok png [HU] : bilasa. 

Iu a bf png Bot [HU Seb War] : niyog. lu a bos png : panay; pulos. 


pagkawala ng katanyagan 4: pag- 
bagsak o pagkaubos ng puhunan 5: 
pag-aalmirol 6: [ Seb] pagiging ma- 
labo, kung tubig. 

lu a bok png [Ilk] : bag na lambat. 

• • • 

Iu-b6k pnd mag a lu*b6k f i a lu a b6k, 

* lu a bu a kfn [Seb] : magbayo. 

lub-ok png [HU] : bilasa. 


Iu a bi pnd mag a lu a bi, i a lu a bf [Ilk] : 

gumawa ng mga kakanin at puding. 

Iu*bid png [Bik Kap HU Tag Tau] : 
tali na yari sa abaka, baging, at ka- 
tulad, karaniwang may tatlo o higit 
pang hiblang pinagpili-pilipit: kalat 1 , 

LUBIR, PINOSPOS. 

1 6*bid pnr [HU] : balikaw. 

lu-bi-gan png Bot : daraw. 

Iu a bi*g£n png 1 : laro na nilalampasan 
ng mga manlalarong bata ang kani- 
kanilang kalaban upang mapuntahan 
ang pinakamalayong pook 2: Bot 
[HU Seb Tag War] daraw. 

Iu a bi a lu a bi png 1 i Bot [HU] damong 
bingkalat 2: [Seb] tao na nangin- 
giming sumagot, karaniwan sa pan- 
liiigaw. 


Iu a b6s pnd lu a bu a 8in, man a lu a b6s 

[Seb] : tula ran; gayahin. 

IU a b6s pnr [Bik Ilk Seb War Tag] 1: 
walang pasubali; buo : biyo, bugos, 
ganap, nagnAp, quite 3 , rAngkap, sibu- 
bukel 2: [Mrw] dalisay; puro. 

Iu*b6t png 1: [Bik Seb] butas ng puwit 
2: Med pamumutok, paninigas, at 
pamumula ng balat sa kamay. 

lubricant (lub •ri-kant) png pnr [Ing] : 
lubrikant. 

lubricate (lub*ri-keyt) pnd [Ing] 1: 
magpadulas; padulasin 2 : langisan, 
maglangis. 

lubrication (lub-ri-key-syon) pnr [Ing ]: 
lubrikasyon. 

Iub a ri*k6nt png, pnr [Ing lubricant] : 
anumang bagay na pampadulas : 


lubricant, lubrikante. 

Iub a ri a k6n a te png [Esp lubricants] : 

lubrikant 

Iub*ri-kas*y6n png [Esp lubricacion] : 
paglalagay ng langis at iba pang lub¬ 
rikante upang dumulas ang isang 
bagay : lubrication. 

Iu a but png [HU] : butas. 

Lu a bu a w6*gan png : isa sa mga pang- 
kating etniko ng mga Kalinga na 
nasa timog ng Ilog Chico. 

Iub a w6 a gan png : sinaunang kagu- 
batan; lupang basal. 

Itib^ya png Bot : uri ng punong palma 
(Pinanga philippinensis) : niyog- 
matsing. 

Iub a y6k png : bakas o lubak sa daan 
na likha ng gulong ng sasakyan. 

Lucas (lu*kas) png Lit : sa Noli Me 
Tangere, tauhan na kinasangkapan 
ni Padre Salvi upang mamuno sa 
kunwa-kunwariang paglusob sa San 
Diego. 

Lucena (lu-se-na) png : lungsod sa 
Quezon at kabesera ng lalawigan. 

Lucifer (lu-si-fer) png [Ing] : Lusiper. 

luck (lak) png , pnr [Ing] : suwerte; 
kapalaran. 

Iu a d£g/m^mag a lu a d£g, lu-mu-dag, 

lu a da*gfn [HU]: maglakad sa maputik 

na daam 

^ • 

* + 

lu*dang png [Ilk] : lisay. 

Iu a d6s png [HU] : habi o pagkaka- 
habi sa tela. ' 

lud-dag png Mus f Pal] : gimbal. 

Iu a d6m png [Ilk] : kulay ng tingga. 

Iud a l6d png 1: Zoo [Ilk Tag] batang 
usa na wala pang sanga-sanga ang 
sungay 2 : tubig na natitipon sa bahay 
o bubong kapag umuulan 3: lambak. 

lu*dok pnr [Bik] 1: malungkot; naka- 
hahapis 2 : mapagkumbaba; maba- 
bang-loob. 

Iu a d6ng png Zoo [Ilk] : purong na 
malaki Cf sisiyaw. 

lu-du-lud png [Ilk] : tibag - pnd i a lu a 

du*lud, lu a du a lu a din, ma a lu a du a iud. 

• • * 

lu*gd png Med 1: pagnanana sa loob 
ng tainga 2 : ang nanang ito s baog. 

Iu*gad png [Bik] : sugat. 

Iu*g6k pnr [HU] : hindi mahigpit. 

Iu*g4l png : varyant ng lugar. 

Iu*ga a mf pnr 1: nanghina at bumag 
sak, karaniwang sanhi ng kamalasan, 
at hindi agad makabangon 2: nang 
hina dahil sa suliranin o balakid. 



lugamok 


522 


lukay 


Iu-ga-m6k png 1: pag-upo nang walang 
sapin sa lupa o sahig Cf lugmok 2: 
pagbagsak sa lupa dahil sa kalasingan 
o labis na pagod. 

lu-gan-dS png : masama o mahalay 
na aliwan. 

lug-ang png : hukay o malaking bitak 
sa rabaw ng lupa : haguka. 

Iu*gang*g£ng pnr 1: hungkag; walang 
laman 2: sa damit, maluwang sa nag- 
susuot. 

Iu-ga-ngi-6n png [Ilk] 1: uhay na 
pinutol sa anihan 2: tangkay na kina- 
roroonan ng mga butil ng palay : 

UHAY. 

Iu*gar png [Esp ] 1: pook var lugal 
2: kawastuan sa gawa -pnd Hu-gar, 
lu-mu-gir. 

lu-gas png [Seb War] : butil. 

!u*gas pnr 1: napitas o pinitas na 
bunga, dahon, bulaklak, at iba pa 
mula sa pinagkakabitan 2: pagka- 
bunot ng buhok, balabibo, at iba 

pang kauri riito : lagas. 

Iu*gaw png [ Tsi] : bigas o iba pang 
butil na pinakukulo sa tubig hang- 
gang lumapot: lelut, linugaw. 

|u*gay png Zoo [ HU] : askarides o 
askaris. 

Iu*gay png [War Tag] : pagladlad ng 
mahabang buhok ng isang tao; kalag. 

Iug*b6 pnr : nadulas o napayapak sa 
tubig. 

lug-dang png [HU Seb War] : latak. 

Lu-ger png [Ing Ger] : uri ng auto- 
matikong pistol. 

luggage (la-gidj) png [Ing] : bagahe. 

16-Si pnr [Tsi Kap Pan Tag j : hindi 
nabawi ang puhunan sa negosyo; 
walang kinikita Cf bangkarote : al- 

KANSE, HAPAY 2 , LOSS. 

16-git png [Kap Pan Tag] 1: pagbibigay 
ng lamang para sa pakinabang ng 
kalabang mahina 2: Korn pagbibigay 
o pagdaragdag ng panahon para sa 
katuparan ng isang obligasvon, ga- 
wain, o pangako - pnd mag-pa- 
lii-git, pa-lu-gi-tan. 

lu-git pnd mag-lu-git, lu-mu-git, 
lu-gi-tin [HU] : gumawa ng butas sa 
pamamagitan ng matalim na gamit. 

Iug-I6g png [ Tag Tsi] : pansit na ni- 
luluto sa pmamagitan ng paglulubog 
ng bihong sariwa o tuyo sa kurnu- 
kulong tubig o sabaw. 

lug-log pnd Mug*l6g, mag-lug-ldg, 
lug-lu-gin [Tsi Kap Tag] 1: ilubog 
ang anuman sa tubig gaya ng sa pag- 
lalaba 2: yugyugin. 


lug-mi png [Kap] : lumbay 1 . 

Iug*m6k pnr : nakaupo nang pahan- 
dusay o pasandal dahil sa lubos na 
panghihina o pagkawaia ng malay. 

lug-mon png Zoo [Kap] : kalapati. 

lug-moy png Bot : baging. 

Iug*nas pnr : madaling matanggal o 
mapigtal, gaya ng prutas sa punong- 
kahoy. 

lu-go png [Bih] : kisa. 

!u-g6 png, pnr : labis na panghihina. 

lu*god png 1 : kasiyahan o katuwaang 
likha ng pagkahalina sa isang tao, 
bagay, hayop, at iba pang nilalang : 
yAman 2: [HU Seb] anumang gina- 
gamit na panghilod. 

lu-gon png [HU Tag] : pagkalagas ng 
buhok o balahibo. 

Iu-g6ng png : lubak o hukay sa mga 
kalye o daan. 

Iii-gos pnd lu-gu-sin, man-lu-gos 

[Bik Hil] : gahasain. 


madagta, makinis, at makapal ang 
pund. 

Iii-ho png [Esp lujo] 1 : anumang bagay 
na nakadaragdag sa karangyaan ng 
pamumuhay 2: pagmamalabis sa 
marangyang pamumuhay, mas as a nip 
na pagkain, mamahaling pananamit, 
at katulad. 

Iu*h6 png [War] : butas. 

Iu*h6d png [Bik Hil Seb Tag War] 1: 
pagsayad ng tuhod sa sahig, katulong 
ang daiiri ng mga paang nakabaluktot: 
PARINTUMENG, .siklod 2: anyo ng pag- 
samba at pagmamakaawa. 

lu-hog png : samo - pnd i-16-hog, 
lu-mu-hog. 

lu-hol png [Tau] : telang pandeko- 
rasyon, isinasabit sa dingding kung 
may pagdiriwang. 

lu-H6-so pnr [Esp lujoso] : marangya; 
bulagsak; gastador. 

lu-hu png Bot [Tbo] : lansones, 

fudb png [Bik HU Seb War] : kanulo. 


lu-gos pnr f Seb Way] : pilft wrpugos. i wing p nr [ /ft Tag] : lastag. 


Iu-g6t pnr: nalagas na dahon ng ha- 
laman. 

lug-pap pnr [Ilk] : yupi. 

lug-pi png [Ilk] : pilay. 

lug-pd pnr : lu pay pay at walang lakas 
upang makabangon. 

lug-sid pnd mag-lug-sad, lu-mug- 
sid, lug-sa-din [ Bik] : pumanaog; 
bumaba. 

lug-so pnr 1: nauukol sa anumang 
bumagsak o nagiba buhat sa pag- 
kakalagay: tuna 2 2 : pagkasira ng puri 
ng isang babae : tijpay. 

lug-song png [Seb War] : baba 1 . 

Iug*ta pnr: dumupok o nabulok gaya 
ng pisi na nabilad nang husto sa araw. 

lug-ti pnr [Seb] : bakli. 

Iu-gu png Mus [Tau] : a cappella. 

Iu-gu pnr [Kap] : labog 2 . 

lu-giid png [Kap] : pag-ibig. 

lug-way [Seb] : palugit 2 . 

lu-hi png [Bik HU Seb Tag Tau War] 

1: malinaw at maalat-alat na likidong 
lumalabas buhat sa mata at karani- 
wang bunga ng matinding damdamin 
2 : dagta ng punongkahoy - pnd 
lu-mu-hi, ma-lu-ha, i-lu-hi, mag- 
lu-hi. 

Iu-hab png : tubig na pumapasok sa 
loob ng isang s&?akyang dagat. 

lu-hang da-la-ga png Bot [luha+ng 
dalaga] : halamang ( Pedilanihus 
tithymaloides) madaling lumago, 


!u-ka png [Seb] : kasal ng magka- 
kapatid na babae ng isang pamilya 
sa magkakapatid na lalaki ng ibang 

pamilya. 

lu-kab png [War] : uka. 

lu-kad png 1: Kar ukit sa kahoy na 
nakalaan upang maging hugpungan 
2: [Kap Tag] a pagkuha sa laman 
ng niyog sa pamamagitan ng kampit 
b pagsimot sa natitirang laman ng 
kawali, kaldero, o plato 3: [Ilk] tuos; 

tava. 

* 

lu-kid png : kalibkib. 

ICi-kag png [Kap] : paninindig ng 

buhok o balahibo; pangangalisag. 

lu-kin png Zoo : uri ng malaking 
kabibe (genus Anodonta) o tulya. 

Iu-ka*n6t pngKol: paghihirap o pag- 
sisikap; punyagi. 

lu-ki-ok png Zoo : uri ng maliit na 
isda. 

iu-kas pnd mag-lu-kas, lu-ka-sin, 
lu-ka-san [Kap] : maghubad; hu- 
barin. 

lu-kis pnr 1: [ Kap] kalag 2: [Kap] 
hubad 3: [Pan] bukas. 

lu-kat png: pagbunot ng halaman sa 
pamamagitan ng pailalim na pag- 
hukay sa lupa. 

lu-kit png [Ilk] : bukas. 

Iu*kaw png [S7] : sangkalang kahoy 
sa pagtutuli : batakan 1 . 

lu-kay png [Kap] : lambot. 


iukay 



lulot 


lu*kdy png [Seb War] : murang dahon 
ng punong niyog. 

lu-kdy pnr [Ilk] : maluwag. * 

lfrkaydu-kd-yan^ng[S7] : tanikalang 
ginto. 

luk-bd pnr: tinapang karne. 

luk-bdn png Bot [Bik Ilk Tag] : suha. 

Iuk-b6t png: sisidlan na tila supot. 

luk-bu-tan png [lukbot+an ] : sisidlan 
ng salapi. 

luk-dd png [Bik] : saklob 1 . 

Iu*kes png [Tir] : matanda. 

Iuk-g6k png : tunog ng nilalagok na 
likido : loddook. 


lu-kib png [Kap] : uka. 

lu-ki-luk png Zoo [Seb] : ibong (Pyc- 
nonotus urostictus urostictus) may 
maikling balahibo sa tuktok ng ulo 
at napalilibutan ng dilaw na Iambi 
ang gilid ng mata : pilukpiluk. 

Iu*kip png: kuweba. 

lu-kit png [Hil] : Jflok. 

luk'ldk png Zoo : ibong ( Pycnonotus 
goiavier goiavier) guhitan, batikang 
puti ang itaas na bahagi ng mata, at 
karaniwang makikita sa halamanan : 

OL-OL 1 , PAGOPAGO, PIRRUKA. 

luk-lok pnd lu-muk-lok, mag-Iuk- 
lok, luk-lu-kin [Seb] : sumiksik. 

luk-lok png 1: Bot dahon ng gabe 2: 
pag-upo sa upuan ng karangalan - 

pnd Iu*muk* 16k, Muk-I6k, mag- 
Iuk-I6k. 

luk-lu-kan png [Kap Tag] : upuan; 
upuan ng karangalan Cf trono. 

luk-mS png: bitad. 

luk-man png Bot : lukban. 

Iuk-m6g png [Ilk] : taba. 

luk-moy png Bot: lampayong. 

luk-ndp pnr 1: tuklap na balat ng 
puno 2: pag-aalis sa langib ng sugat 
-pnd mag-luk-ndp, luk-na-pin. 

lu-kd png: uri ng basket na sisidlan 
ng butil. 

lu*kob png 1: pagsisilong o pagbibigay 
ng lilim, katulad ng ginagawa ng 
inahing manok sa mga sisiw 2: Kar 
uri ng kikil na pansentro 3: Zoo 
bulate na may habang 2.56 sm, ka¬ 
raniwang nananahan sa batuhan at 
ginagawang kilawin. 

Iu-k6b png Kan uri ng paet na semi- 
sirkular ang talim. 

!u-k6b pnr 1: malanday 2: kubkob; 
natatakpan: concave. 


Iu-k6-lu*k6 pnr [Esp loco+loco] 1: 
baliw 2: mapaggawa ng kalokohan : 

PILYO. 

lu-k6-lu-ko-£n pnr [HU] : alak-alakan. 

iu-kon png Zoo [Hil Seb War] : sugpo. 

lu-kon-lu-kon png [Seb] : alak-alakan. 

Iu*k6ng png 1: pagiging kurbado, 
gaya ng panloob na bahagi ng bflog: 
congas, kadAi.o, kaiawom 2: rabaw 
o bagay na may ganitong hugis Cf 
land Ay: concave, kadalo, kaiawom 
3: [ Seb] korona ng bulaklak - pnr 

ma*Kj-k6ng. 

lu-kop png : silungan; kanlungan; 
kublihan. 


lu-kos png Zoo [Hil] : malaking pusit. 

lu-kot png [Mrw Tag] : bakat ng tupi 
o gusot sa isang bagay : keskes, kumos, 
kurumos, LUMi, \uk6s - pnr Iu*k6t. 

9 

Iu*k6t png 1: Zoo uri ng bubuyog na 
nakagagawa ng mapait na pulut- 
pukyutan 2: Bot [War] halamang 
dagat na nakakain. 

lu-kot-lu-kot png Bot: balbalolang. 

Iii-koy png: banayad na katahimikan. 

luk-sd png 1 : pagpapahayag ng da- 
lamhati lalo na sa namatay 2: damit 
ng tao na nagluluksa, karaniwang 
kulay itim : lalaw, luto, paldas 2 - 

/mdmag-iuk-sa, i-pag-luk-sS. 

luk-saw png [Ilk] : inis; galit; sama 
ng loob. 

luk-so png Zoo [Hil] : lukton. 

Iuk*s6 pnd Iu-muk-s6, luk-su-h^n, 
fuk*su*hin [Bik Hil Pan Seb Tag 
War] : tumalon; lumundag. 


luk-song ba-ka png [lukso+ng baka] : 
larong pambata, tumatalon ang ba- 
wat kasali nang hindi nakakanti o 
nagagalaw ang niluksuhan Cf luksong 

TINIK : LEAP FROG. 


Iuk*s6ng ba-yo png [lukso+na bayo] : 
larong pambata sa Laguna at Kata- 
galugan, tumatalon ang bawat kasali 
ng magkalabang pangkat mula sa 
pook na pinagbagsakan ng kaniyang 
kakampi hanggang makaabot sa ka- 
tapusan o base : dambuwan, linnagto, 

LUKSONG PALYA, LUKSUHAN. 

Iuk-s6ng lu-bid png [lukso+na lubid] : 
laro ng paglundag sa loob ng arko 
ng iwinawasiwas na lubid. 

Iuk-s6ng pal-y6 png [lukso+na palya] : 
luksong bayo. 

Iuk*s6ng ti-nik png [lukso+na tinik] : 
laro ng paglundag sa kamav na na- 
kaunat ng dalawang batang nakaupo 
Cf LUKSONG BAKA. 


Iuk*su*ha r\ png [Pan] : luksong bayo. 

Iuk*t3 pnr: nasira, napunit, o nagutay, 
karaniwang hinggil sa damit na ma- 
limit garni tin. 

luk-td png [Bik Ilk Pan Seb Tag War] : 
pagtanggal; pagpatlang. 

Iuk°t6n png Zoo [Bik Ilk Pan Seb Tag 
War] : tipaklong na bata at walang 
pakpak : lolon, lukso. 

Iuk-tu-k6ng png Bot : basil. 

Iu-ku-l6k pnr: nalulungkot; nahahapis. 

lu-kut Id-pas png Bot [Swfl : amorseko. 

Iu-ld png [Bik Kap Tag] : hilo na 
karaniwang nararamdaman kung 
nasa mataas na pook o lulan ng sasak- 
yang panghimpapa^dd Cf acrophobia. 

lu-lam png [Kap] : dag-om. 

lu-lan png [Kap Hil Seb Tag] 1: sakay 
ng sasakyan 2 : ang nakapaloob sa 
sisidlan 3 : ang nakapaibabaw sa rabaw 
na gumagalaw; karga; kargamento. 

lu-lay png Lit Mus : oyayi. 
lu-ling-hd-yaw png [Seb] : liwaliw. 

lullaby (la-la-bay) png Lit Mus [Ing] : 
oyayi. 

lu-lo/mf/mag-lu-lo, »-lu-lo f lu-mu-lo: 

magpabaga ng bakal at biglaang 
ilubog ito sa tubig upang magka- 
roon ng sapat na tigas : subo. 

Iu-I6 png : paggiya o pangunguna ng 
isang tao sa pila o hanay ng mga 
naglalakad. 

lu-lo png [Bik] : palayaw. 

Iu-I6d png Ana [Seb Tag War] : ma¬ 
laking buto na kasama ang balat at 
laman na nasa harapan ng binti, mula 
sa tuhod pababa : duntug. 

lu-log png: anumang bagay na naka- 
pagpapadingas o nakapagpapasiklab 
ng apoy Cf humbAd : tinder. 

Iu-I6n png Zoo [Iva] : balang. 

Iu-I6n pnd Iu-mu-l6n, lu-lu-nfn 1: 

lunok 2 : ibalumbon ang banig at 
iba pang bagay na may ganitong 
lapad. 

lu-long pnd ma-lu-l6ng s i-lu*l6ng, 
mag-pa-ka-lu-l6ng : masadlak sa 
isang gawain o kalagayang ipinag- 
papatuloy kahit ayaw C/^sugapa. 

lu-ios png Bot : uri ng punongkahoy 
na tuwid ang pagtubo at walang hug- 
pungan. 

lu-los pnd mag-lu-los, lu-mu-los, 
lu-lu-sin, lu-lu-san 1: maglakacl nang 
tuloy-tuloy 2: magdaan o lumusot sa 
makitid na daanan nang walang tigil 
o abala. 

Iu-I6t pnr : labis na pagkahinog. 


i 


524 


luluan 



png Bot 


png: katangan ng gaod 


png 


lu-lu-ib png Zoo [Ifu ] : uwang tubxg 
(order Coleoptera) na maliit, kulay- 
lupa, at may manipis na pakpak. 

Iu*lu*ngi png Zoo : bugrng. 

lu’lut pnr [ Kap ] : hinog. 

lu-lu-yun pnr [Kap] : lagalag. 

lu-m h pnr [Kap Tag] : pagbabawas ng 
volume o kantidad, karaniwan sa 
pagbayo, pagdikdik, pagnguya, at iba 

pa. 

| u -m£ pnr [Kap Tag] 1: nauukol sa 
katagalan ng pagkakagawa o pang- 
yayari; dati na 2: lipas sa moda Cf 
antigo : dAan, laon. 

Lu*m6*bat png Mit [Bag] : unang 
mortal na nakarating sa langit at 

naging diyos. 

lu-ma-bi png [Ifu] : panahong 11:00 
n.g. -1:00 n.u. 

lu'mad png [Seb] 1: katutubo 2: taal 2 . 
lu-md-han png Zoo [Mrw Sml Tag] : 

matang-baka. 

iu*man png Zoo [Kay Iba] : hasa-hasa. 

Iu*m6*nay png t: Bot palumpong 
(Homonoia riparia) na tumataas nang 
2 m, luntian ang rabaw ng dahon, at 
kulay tsokolate ang likod : aguyoy, 

BILIBIG, DUMANAY, HANGARAY, MAYOYOS, 

miaguy 2: pagiging dahan-dahan at 
maingat. 

Lu-mang Ti*p6n png: kasulatang 
binubuo ng unang 39 na aklat ng 
Bibliyang Kristiyano; Bibliyang He¬ 
brew na naglalaman ng tala ng pag- 
lalang, pinagmulan ng sangkatauhan, 
kasunduan ng Diyos sa mga Hudyo 
at ang kanilang sinaunang kasaysayan 
Cf Bagong Tipan : Old testament. 

Iu*ma-6n pnr: baog. 

lu-mat png: pagkaantala ng mga bagay 
na dapat gawin. 

lu-m^w png [Seb] : bumbunan. 

Lu*m£*wig png Mit [Cor] 1: bathalang 
tagapaglikha var Lomawig, Lumauig, 
Lumauwig 2: anak ni Kabunyian, 
isang diyos. 

Iu a m£w-lu*m£w pnd mag*lu"m£w- 
lu-mdw, Iu-mu*m6w-lu*m6w [Hil]: 
mangilid ang luha. 

Iu-may png 1: [Mrw Seb Tag] lu- 
manay; bagal 2: gayuma. 3: Bot [Bik] 

payangpayang-gubat. 

Iu # ma # y6 # gan png Zoo [Mrw] : ma¬ 
rking uri ng alimango o alimasag. 


Ium*b£ png\ : pagpupunyagi; pagpu- 
pumilit 2 : pagsalok ng tubig sa balon 
o sa poso - pnd magdum*b6, lum* 

ba-hln. 

Ium*bd png [Hil Seb] : karera 12 . 

Ium*bd png 1 : paraan ng paglakad 
ng kabayo; paluksong takbo 2: Zoo 
paring ( Carcharias melanopterus ) 
na itim ang palikpik. 

lum*b6*go png Med [Esp] : paulit-ulit 
na pangingirot sa ibabang dako ng 
likuran ng tao; rayuma sa likod sa 

dakong baywang. 

lunvba-Ium-ba png Zoo : mammal 
(family Delphinidae ) na nakatira sa 
dagat at may mahabang nguso : 

DELPIN, DOLPHIN, LUMOD. 

Ium*b6ng png Bot : punongkahoy 
{Aleurites moluccana) na karaniwang 
80-150 sm ang diyametro, biluhaba 
ang bunga na nakukunan ng langis 
na sangkap sa paggawa ng pintura, 
bamis, sabon, at iba pa : biyaw, kapiij, 

KALUMBAN. 

• • 

Ium-b6ng-ba*nu*ka-l6d png Bot : 

bagilumbang. 

Ium*b6ng-gu*bat png Bot: bagilum¬ 
bang. 

lumbar (lam-bar) pnr Ana [Ing] : 
may kaugnayan sa pigi lalo sa iba¬ 
bang bahagi nito. 

lum-bay png [Hil] 5 mura at malam- 
bot na dahon; bagong-sibol na dahon. 

Ium*b^ty png : matinding kalungkutan : 

HAPIS 2, LAIW, PANGLAW, TARUMPINGAY. 

Ium*b6*yaw png Bot [Mrw Tag] i 
matigas na punongkahoy na kauri 

ng mahogany. 

lumber (lam-ber) png , pnr [Ing] 1: 
tabla, kahoy, o troso 2 : mga gamit o 
kasangkapang patapon. 

lumberjack (lam-ber jak) png [Ing] 

1: tao na pagputol ng troso ang tra- 
baho 2 : jacket na maikli at karaniwang 
ginagamit ng magto troso. 

lunvbi pnr : namumula; mapula. 

Ium*b6 png 1 : [Kap Seb Tag] inuman 
na yari sa bao ng niyog 2: [Seb] hu- 

ngot. 

Ium-b6d png Bot : mura. 

Lum*b6ng png Mit [Mrw] : dambuha- 
lang hayop na tagapasan ng daigdig; 
pinaniniwalaang sanhi ng lindol tu- 
wing kinakagat ng kasamang hipon. 

Ium*b6y png Bot [Bik Hil Iba Ilk Kap 
Seb Tag] : duhat. 

lum-bre png [Esp] : bintanilya; awang 
sa itaas. 


j*m6*me png [Kap] : lusob; salakay; 
atake. 

j-ml png 1 : paglambot ng dahon ng 
saging, tabako, at iba pa 2: yumi 3: 
hinhip CfuALvm. 

U*ml pnr : malambot kung hawakan 
tulad ng balat, tela, at iba pa. 


Iu*mi pnr [Seb] : lukot 2 . 

luminary (lu-mi-na-ri) png [Ing] : 
luminaryo. 

lu*mi*n6r*yo png [Esp luminario] 1: 
iluminasyon; maraming nakasinding 
ilaw : luminary 2 s tao na naging 
matagumpay sa piniling larangan o 
propesyon : luminary 3: tao na bu- 
mubuhay o nagpapasigla sa ibang 

tao : LUMINARY. 

homing png [Seb] : lamya. 

Iu-mis png: pagkawala ng kayamanan. 

Iu*mfs # te*r6l png BioK [Ing] : com¬ 
pound (C^H^O) na hindi natutunaw 
< -sa tubig at nalilikha sa pamamagitan 
ng ergosterol. 

lu*mf*tog png Zoo : isdang (family 
Mulligidae) abuhin at hugis-silindro 
ang katawan. 

Ium*l6m pnr 1: nahinog dili kaya’y 
nabulok dahil hindi tumanggap ng 
sapat na hangin 2 : kulang sa sari- 

wanghangin. 

Iu*m6, Iu # m6 png : panlalambot o 
panghihina ng katawan at kalooban 
dahil sa hindi mabuting balita p 
pangyayari. 

• . 

iu-mo pnr [Seb] : mahinhin. 

Iu*m6-an png Zoo [Seb] : uri ng sap- 

sa P- 

Iu*m6d png Zoo [Seb] : lumba-lumba. 

lu-mon png: pisan 1 . 

lu-mon ^n^magdii-mon, lu*mii*mon 

[Hil] : makitira sa ibang tao. 

Iu*m6n png Bot : uri ng lumot na 
nakagagamot at tumutubo sa punong 

niyog. 

Iti’mot png Bot 1: pangkalahatang 
tawag sa alga 2: alga (Usnea phili - 
ppina) na matatagpuan sa katawan 
ng punong niyog at pino 3: uri ng 
alga {Diginea simplex) na nakaga¬ 
gamot 4: alga ( Gracilaria lichinoides) 
na maaaring kainin ng tao, kara¬ 
niwang nakikita sa mabato, at ma- 
buhanging bahagi ng pampang 5: 
manipis at luntiang alga ( Gracilaria 
confervoides) na inilalahok sa ibang 
gulay, at ginagamit sa paggawa ng 
agar-agar 6: alga {Gracilaria crass a) 
na maaaring kainin ng tao: suweldo- 
baybay 7: alga {Gracilaria eucheu- 







lump 


525 


lungas 


moides) na nakakain : kAnot-kanot 
8: alga ( Halymenia formosana) na 
maaaring kainin ng tao : gamet 9 : 
balbalung 10: alga ( Enteromorpha 
intestinalis) na pagkain ng bangus 
11: asul-luntiang alga ( Microcystis 
arruginosa) na karaniwang mata- 
tagpuan sa lawa ng Laguna at Ilog 
Pasig. 

lump (lamp) png [Ing] : kimpal 2 . 

Ium*pag png Is [Seb] guhit 2: [Hit 
Seb ] pagbagsak o pagguho ng isang 
estruktura. 

lunvpak png Ana [War] : balakang. 

lunvpat png : kilos na di-kanais-nais 
at sumisira sa daioy ng pagpapa- 
tupad ng gawain. 

Ium a p6tjto/lum a pa a t6n, Iu a mum a p6t: 

dumamba o umalma ang kabayo. 

I urn* paw png [HU] : bungangkahoy 
na nalalaglag bago magtigulang. 

lum-ping pnr [Seb] : yupi. 

lunvpis pnr [ Kap] : kulubot. 

* 

lunrpbtan png Bot [Mag] : kabelyo- 
de-anghel. 

Ium a pi a yd png [Tsi] 1: putaheng bi- 
nubuo ng hipon, karne, at gulay, 
ginigisa at binabalot sa manipis na 
pambalot na arina 2: anumang pu- 
tahe na binalot sa gayong paraan : 

SPRING ROLL. 

Ium*pi a y£ng ma»k£w png [ Tsi] : si- 
yomay. 

Iunvp6 png Med : tao na hindi maka- 
lakad dahil sa karamdaman o pinsala 
sa mga paa : bakol, lain. 

Ium*p6k png 1: bunton ng inaning 
palay na nakahandang giikin 2 : ufti- 
pok; tumpok. 

Ium*p6n png : pagtitipong muli; re- 
unyon. 

lum-pong png : langkay; kumpol. 

liim-poy png Bot : lampayong. 

lump sum (lamp sam) png [Ing] : 
buo o kabuuang halaga ng isang 
bagay. 

Iu*mti*luk*s6 png Zoo : sabalo, 

Iu*mun pnr [Kap] : lunot. 

10-na png [ Esp ] : buwan. 

Iu # nd png Zoo : uri ng malalaking 
kabibe (genus Anodonta). 

Iu*nd png [War] : lusak; putik. 

Iu*na png [Tau] : taba. 

Luna, Antonio (lu*na an-ton-yo) png 
Kas : 1866-1899, parmasyutiko at 
naging pangkalahatang heneral ng 
hukbong Filipino noong Digmaang 
Filipino-Amerikano. 


lunacy (lu-na-sf) png [Ing] 1 : pagka- 
sinto-sinto; pagkasumpungin 2 : ka- 
lokohan; kahibangan. 

Iu*na de mi a y6l pnr [Esp luna de 
miel] : pulutgata. 

Iu*na*g^n pnr [Iba] : kanaw. 

Luna, Juan (lu-nahu-wan) png Kas: 
1857-1899, unang Filipinong pintor 
na nagkamit ng unang gantimpala 
sa pintura sa labas ng bansa sa pama- 
magitan ng obra maestrang Spo- 
liarium. 

lu*n£k pnr : hinog sa puno. 

^ — * 

Luna, Manuel (lu-naman-wel) png: 
1856-1883, mahusay na biyolinista at 
kapatid nina Juan Luna at Antonio 
Luna. 

Iu*nan png : pook; tagpo. 

Iu*nang png [Seb] : lublob 1 - pnd 

magdu*nang, lu-mu*nang. 

9 

lu-nar png [Esp] : nunal. 

Iu*n6r pnr [Esp] : may kaugnayan sa 
buwan 

lu*nas png 1: gamot; pang-alis ng 
kirot o sakit: Agas, dair 2 : antidote 
ng lason 3 : kalutasan; solusyon 4 : 
bahagi ng araro 5 : sahig ng bangka 
6: Bot palumpong ( Lunasia Amara) 
na tumataas nang 3 m at may dilaw 
na bulaklak 7: kapatagan sa kai- 
laliman. 

Iu*n^s png Bot : punongkahoy ( Gono- 
caiyum calleryanum) na may puting 
bulaklak, may bungang nuwes, at 
gamot sa sakit sa tiyan : angkak, 

KARASOKO, MALAPINGGAN, MALASITUM, 

MALATAPAY, rogrogso, taingambuhay, 

LRATAN. 

Iu*nas-y6n png [Esp lunacion] : san- 
ligid ng buwan na karaniwang 29 
araw, 12 oras, 44 minuto, at 2-8 se- 
gundo sa pagitan ng dalawang mag- 
kasunod na bagong buwan. 

I.u*n4t png [Iva] : binat. 

Iu ( n^i*ti a k6 png [Esp lunatico ] : tao 
na nasisiraan ng bait, 

lu*n£w png 1: putik 2: pagkalusaw 
nang unti-unti sa pamamagitan ng 
tubig o anumang likido. 

I6*nay png [Kap Tag] : dagta ng pu¬ 
no ng-kahoy o halaman. 

lunch (lants) png [Ing] 1 : tanghalian 
2 : ang pagkain o kinakain sa tanghali. 

luncheon (lan*tson) png [Ing] 1: tang¬ 
halian; pananghalian 2 : salusalo o 
handaan sa pananghalian o sa pana- 
nanghali. 

luncheonette (lan*tso*net) png[I?ig]: 
maliit na restoran. 


lun-dag png [ Seb] : pag-upo na gaya 
sa aso. 

Iun*dag /m^lun-da*gm, lun*da*gan, 

lu'mun’dag 1: biglang pagpapaangat 
ng katawan mula sa isang pook o bagay 
hanggang sa kabila at pagbaba ka- 
agad : lagto, leap, lukso, talon, ukdo 
2 : biglang lukso upang makaiwas sa 
panganib o upang maipahayag ang 
pagkaramdam ng malaking kagala- 
kan : bisiyesto 1 . 

lurnday png: maliit na bangka, ka¬ 
raniwang para sa isang tao lamang. 

Iun-d6 png 1: kalagayang mababa o 
malalim kaysa ibang bahagi, kara¬ 
niwang sa gitna : habyog 2 : pinaka- 
mababang dako ng isang uka o siwang 
na natatanaw sa bundok 3 : pinaka- 
supot ng lambat na pinagtitipunan 
ng huli. 

lurvdong png Zoo [HU] : tukang 2 . 

lun-dop png [ War] : paghulaw ng bagyo. 

lune (lun) png Mat [Ing] : pigurang 
hugis bagong-buwan na nalilikha sa 
espero at plane ng dalawang arko 
na nagsalikop sa dalawang punto. 

Lu a nes png [Esp] : ikalawang araw 
ng linggo; kasunod ng Linggo : Isnin, 
Monday. 

Lu*n6 a ta png [Esp] : liwasang pas- 
yalan sa Lungsod Maynila : Rizal 
Park. • 

Iu a n6 a ta png [Esp] : anumang pook 
o puwang na hugis gasuklay na buwan. 

lu*n6 a to png [Esp] : siwang na hugis- 
arko sa simboryo at pinapasukan ng 
liwanag. 

lunette (lu*net) png [Ing] 1: maliit 
na nakaarkong butas sa kisame ng 
simboryo 2: hugis bagong buwan na 
pook o kuwarto na may pintura, es- 
tatwa, at iba pa 3 : hugis singsing na 
kinakabitan ng kawing upang humila 
ng sasakyan 4 : sisidlan ng ostiya. 

lung (lang) png [Ing] : baga. 

Iu*ng6 png Bot [Seb War] : linga. 

Iu a nga png [Gui-Bag] : lansadera. 

ICi*ngad png 1: pagluwa o pagsitka 
ng sanggol sa sinusong gatas 2: ang 
gatas na iniluwa var lung-ad. 

Iu*ng£g png [S^] : uka. 

Iting-ag pnd mag-liing-ag, lung-6 a 
gin, lung-4 a gan, Miing-ag [Seb] : 

magsaing. 

Iu*ng£i pnr [57] : isinilang na patay. 

Iu*ngds pnr : bahagyang nasira; pingas 
gaya ng ngiping nabungi. 



lungaw 


526 


lupag? 


Iirngaw png 1: hukay sa lupa na 
malaki at malalim at ginagamit na 
imbakan ng mga bunga, tapunan ng 
sukal, at iba pa 2: kahoy na inuka 
ang katawan at inilaan sa pag-aasin 
ng isda o kainan ng malaking hayop. 

lu-ngay pnr : nakalaylay, tulad ng 
sanga ng punongkahoy. 

Iu a nga a yt/mr: nakayuko o nakatungo, 
karaniwan kapag namimighati o na- 
lulungkot. 

lu a ngay a ng£y pnr [Hil Seb Tag ] : 
nakabagsak ang ulo nang patalikod; 
nakakiling ang katawan sa likuran 
dahil sa kawalang lakas. 

Iung*ga png [Kap Tag] 1: malalim na 
hukay sa lupa o sa putik na pinama- 
mahayan ng mga hayop, parasito, at 
iba pa : hole 3 2: Xo/pook na taguan 
ng mga masasamang loob, lagalag, 
at iba pa. 

lung-ga-ngan png [Ilk] 1 : dalawang 
malaking putol ng kawayan sa itaas 
na gilid ng kariton 2: alinman sa 
dalawang baras ng kareta. 

Iung*ga*ti png Sik : damdamin ng 
paghahangad na karaniwang may 
kasamang aktibong pagsisikap na 
baguhin ang kasalukuyang kalagayan 
na kulang, labis, o magulo upang 
umayon o umakma sa layon ng isang 
indibidwal : desire, handom, karayo, 

LUBAS, PITHAYA, PILALEK. 

lirngi png Zoo : alinmang isdang 
(family Belonidae ) may matulis na 
ngipin na gaya ng karayom : suswi. 

lu-ngi pnd ma-pa-lu-ngi, i-lu-ngi, 
i-padu-ngi : mapahamak, mades- 
grasya, o datnan ng masamang ka- 
palaran. 

lu-ngib png 1: yungib sa ilalim ng 
tubigan 2 : Ark [Seb Tag] alkoba. 

Ili*ngf*na png [Ifu] : kalagitnaan ng 
Enero hanggang kalagitnaan ng 
Pebrero, panahon ng paghahanda 
ng bukid upang tamnan. 

lung-kab pnr [Seb] : tingkab. 

Iung*k£g pnr: mataba o malaki ngunit 
magaan ang timbang. 

Iung a k£t png [57] : hulmahang yari 
sa kahoy. 

Iung*k! png Mil [57] : malaking ka- 
lasag; panangga; pananggalang. 

lung-kot png : damdaming nalilikha 
ng di-kanais-nais na pangyayari Cf 
dalitA, dalamhati, hapis, hilahil, 
LUMBAY, PIGHATl: panimdim 3 . 

lu-ngo pnb : hirap na hirap sa paghinga, 
gaya ng tao na nalulunod : hingalo, 

DT\Tr’ T 1 A 11 


Iu a ng6k/ra7ma a iu a ng6k, lu a ngu a km 

[57] : takutin; sindakin. 

lu-ngon png 1: [Bit] lansadera 2: 
[5^6] pisan 1 . 

lu a ngon png [Bik HU Ilk Pan Seb 
War] : kabaong. 

lu*ngo*nen png [Tbo] : lansadera. 

lu*ngos png Heo : tulis o ungos ng 
lupang pumapasok sa katabing dagat 
O ilog Cf TANGWAY. 

lu a ngoy png : pagsamo nang buong 
katapatan - pnd mag a lu a ngoy, lu a 
mu-ngoy, Mu-ngoy. 

lung-say png : pagsusuot ng damit 
nang nagmamadali at walang ingat 

- pnd mag a lung a say, Iung a s6 a yin, 
lung-s£ a yan. 

lung'SO png : bunton ng dayami o 
damo. 

lung-sod png 1: bayan na higit na 
matao at malakas ang komersiyo, 
karaniwang sentro ng politika at ka- 
buhayan : city, dakbayan, siyudad 2: 
[5e/>] nayon var lunsod. 

lung-t^d png [571 : kalagayang ma- 
lusog o mabuti. 

lung*tT pnr [Tsi] : varyant ng lunti. 

lun-haw pnr [Hit] : matingkad na 
lunting kulay ng dahon. 

lu-ning-nmg png : liwanag na kumi- 
kislap. 

lundon png [Seb War] : lantay. 

lun-long png 1: dampa na higit na 
maliit sa kubo 2: [ST] pagtangis 
nang mabagal at tahimik. 

Iu-n6 pnd 1: mag-lu-n6 maghunos 
ng balat, gaya ng ilang kulisap at ahas 
2: mag-lu*n6, lu-nu*hin [War] mag- 
paraan ng taglamig sa pamamagitan 
ng pagtulog; matulog sa panahon 
ng taglamig. 

ICi-nod png: pagtigil ng hininga dahil 
sa daluyong ng hangin o hadlang ng 
tubig kung nasa ilalim nito : lamos - 

^ndma-lu-nod, lirnuTin. 

lu-nok png [Bik Seb War] : latik. 

Iu a n6k png \: pagdaraan sa lalamunan 
patungong tiyan ng anumang bagay 
2: pagpapaumanhin o pagtanggap 
sa kalooban ng pangit na pangyayari 
o salita Cf lagok : akmol, halon, 

LULON, TILMON - pnd lu-HU-klll, III’ 

muTidk. 

Iun-6k pnr [Bik] : labog. 

lu-nos png 1: awa; habag 2: pagkaawa 
sa sarili 3 : kahoy na hindi magningas 
4 : [War] gutom. 


Iu*n6t pnr: hinog na hinog; malambot 
dahil sa labis na kahinugan : lumun. 

lu-noy ^7mag*lu*noy, lu*mu*noy: 

lumakad sa tubigan nang hindi nag- 
huhubad ng damit. 

Iim-S^d png 1: a pagdaong ng sasak- 
yang dagat b pagbaba o pag-ahon 
buhat sa sasakyan c pagdedeskarga 
ng anumang lulan 2: pagpapakilala 
o pagsisimula ng isang proyekto - 

^n7mag*lun-s^d, Murvs^d 

4 

lun-say png [Seb] : wagas; dalisay. 

Iun*s6d png: varyant ng lungsod. 

lun-tad png [Seb] : iral 1 . 

lun-tang pngMus [Mag] : instrumen- 
tong troso na nakabitin nang pahalang, 
magkakahanay, at pinapalo ng piraso 
ng kahoy upang patugtugin : klutang, 

KWINTANGAN KAYU, PATUD SABAGAN. 

lun*t^y png: gasgas; gastado. 

lurvti png [ Tsi] : kulay sa pagitan ng 
dilaw at bughaw sa ispektrum - pnr 
lun*ti*an : berde 1 , green. 

Iu a nud pnr [Hit] : mababang uri. 

Iu-nug-lu*n6g png [War] : malangis 
na dumi sa balat. 

f 

lu a nu*nu png Bot [Seb] : hinabuad. 

Iu a 6k png [War] : pugante. 

Iu a 6m pnr [Bik Tag] : kulob at walang 
hanging makapasok. 

Iu a 6n png [Seb] : pisan 1 . 

Iu a 6ng png 1 :a uri ng taguan ng isda 
b uri ng bitag na panghuli ng dalag 
at ginagamit sa Laguna 2: lambak. 

Iu a 6p png: habuhob - pnd mag a lu a 6p, 
!u a u a pin. 

Iu a 6y pnr [HU Tag] : lanta. 

lu a pa png Ana [Kap] : mukha 1 . 

lu-pa png Bot [Ilk] : palumpong 
( Laportea meyenia) na may maba- 
lahibo, nakaiirita, at malalaking 
dahon. 

Lu a p& png : planetang tinitirhan ng 
tao, ikatlo ang pagkakaayos mula sa 
araw, at may diyametrong 12,681.6 
km : Earth. 

Iu*pd png [HU Mag Mrw Tag Tau] 1: 
mapipinong butil na naiiba kaysa 
bato, graba, at iba pa : daga, dutA, 
gumi, soil, tanA, tiyera, tunA, yuta 2 2: 
bayan; inang-bayan; lupang-tinubuan; 
lupang sinilangan 3 : propyedad; pag- 
aari; ari-arian; lote; asyenda; rantso 
4 : dumi; alikabok; putik; mantsa 5 : 
ilalim ng bahay; ibaba ng gusali 6: 
kamunduhan. 

lu-pa-gi png [HU Tag] 1: pag-upo nang 
nakasalampak sa sahig 2: pagkaubos 



lupak 


527 


lusot 


ng kabuhayan; pagkabigo sa panga- 
ngalakal o labanan. 

Iu*pdk png: saging na saba na nilaga, 
dinikdik, at hinaluan ng niyog, asukal, 
gatas, at mantikilya. 

Iu a p6k pnd mag-lu-p^k, lu*pa*km, 
i a lu a p&k, lu*pa*k£n 1: magbayo ng 
palay upang maihiwalay ang ipa sa 
bigas 2: mag-alis ng upak ng halamang 
gaya ng tubo Cf lubA. 

Iu*pa*k3*ya pnr [Kap Tag ] : hindi 
makagawa at makakilos dahil sa 
panghihina at kawalan ng kakayahan : 

ALOPAKAYA. 

Impadop png 1: kontinente 2: ma- 
layong lupain. 

Iu*pa*mt png [ST] : lupit. 

Iu*pa*say png : pag-upo nang sayad 
ang puwit sa sahig. 

Iu a pa*s£y pnr [Kap Tag] : naupo nang 
pasalampak : lapigA. 

Iu*pay*pay pnr [Tsi Ilk Tag] : laylay, 
tulad ng pakpak o biyas, dahil sa 
kahinaan. 

Iu*peng png Zoo [Ilk] : kalabukab. 

Lupercalia (lu-per-ka-li-ya) png [Ing] : 
sinaunang pagdiriwang ng mga Ro¬ 
mano. 

Ili*p6s pnr [Ilk] : baog. 

lu-pi png [Kap] : hunos; pagpapalit 
ng balat. 

Iu-pi png: varyant ng tupi. 

Iu a pig png [Bik Kap Seb Tag] : pag- 
supil; pagpapasuko; pagsakop - pnd 

lu’pbgin, ma a lu a pig. 

lu-pmg png Bot : uri ng kamote. 

Ill*ping pnr [Kap Ilk] : malaki at luyloy 
gaya sa tainga. 

Iu*pi*pay pnr : nanlalambot dahil sa 
panghihina ng loob Cf lupaypay. 

Ill*pis png [Tau] : tali. 

Iirphsak png Zoo [Kap] : butiki. 

lirpi'San png Bot [Hil] : tugi. 

Iu*pit png [Kap Tag] 1: marahas na 
paggamit ng lakas o kapangyarihan 
: cruel, duksA, kuri, ulpit 2: asal na 
hindi marunong magpakundangan 
o magpatawad sa kapuwa; bangis ng 
pag-uugali : cruel, duksA, kuri, ulpit 
- pnd mag*ma*lu*pit, pag-ma-lu* 

pi a t&n - pnr ma*iu a pit. 

6 

I up* I op png : pagluhod na nakadiin 
ang mga kamay sa sahig o sa lapag 
na kinaluluhuran, at nakasayad ang 
ulo sa mga tuhod - pnd !u*mup a l6p, 
iup a lu a p6n. 

Iup*iu*pan png [S7] : pugon. 


Iu*p6 png Zoo : isdang alat (Synanceia 
horrida ) na malaki ang bibig, matinik 
ang katawan, at karaniwang huma- 
haba nang 25-65 sm. 

Iu*pd png [S7] : seremonya ng sumpa 
na nagsusunog ng damong mula sa 
bubong at tinutunaw sa tingga, itlog, 
at abo. 

lu*pog pnr : nabulok dahil sa labis 
na tubig, gaya ng halaman na tigmak 
ng tubig. 

Iu a p6k png [Pan] : gapok 1 . 

lu*pok pnr : tumutukoy sa malalambot 
na ibabaw o umbok na nananatiling 
lubog matapos diinan. 

Iu*p6n png : kalipunang binubuo ng 
ilang tauhan na hinirang upang gu- 
manap ng isang tanging tungkulin 
alinsunod sa batas : chamber 5 , com¬ 
mittee, KOMITE. 

lu*pos png [Ilk] : hunos; pagpapalit 
ng balat -pnd mag*lu a pos, lu a pu a 
san. 

lu a pot png : tao na dumudukot ng 
bata. 

Iup*p6 png [Ilk] : hita. 

Iup*s£k pnr: bumagsak, gaya ng mahi- 
hinang gusali. 

Iu*pug png Zoo [Ifu] : manok na may 
itim na balahibo at balat : ulikba. 

Iu a pus png Med [Ing] : uri ng sakit sa 
balat at nagnanaknak, lalo sa tuber- • 
kulosis sa balat. 

lu*ra png [Kap Seb Tag] : varyant ng 

dura - pnd lu a mu a r§, Mu-ra, lu a 
ra a 6n. 

Iu*r^ a an png [lura+an] : kuspidor. 

Iu*ran*dan pngMus [Ayt-Mgk] : ritmo. 

Iu*r^y pnr : lamuray. 

Iu* rit png : katas ng bunga na ma- 
lagkit. 

lu a rok png 1: pag-arok sa lalim ng 
tubig sa pamamagitan ng tiking ka- 
wayan 2 : paglutas sa isang bugtong 
o suliranin 3: sa huweteng, pagbasa 
sa panaginip upang matapatan ng 
numero. 

lurya png Bot [Iva] : uri ng saging 
na katu;ad ng saba ang bunga. 

Iu a sa png : pahayok na pagkagat. 

* M 

lu*sab png \ pagkagat nang nagnga- 
ngalit. 

Iu a sad png [Seb War] : baba 1 . 

Iu*sak png 1: [Kap Tag] putik 2: 
hamak na buhay o pamumuhay - 

pnr ma a lu*s£k. 

Iu*saw png : pagkatunaw sa mga bagay 
sa pamamagitan ng init, lamig, tubig, 


at iba pa; pagiging likido ng isang 
dating solido : lasaw, tulas 1 - pnd 

lu a mu°saw ( lu a sa a win, ma*lu a saw. 

iu*saw pnr 1: tun aw; naging tubig o 
likido : lapunaw 2: bulok. 

Iu*say png Zoo [Hil Seb] : damong 
dagat. 

iu a say png [Seb] : kulani. 

lu a S^y pnr : madalang na tubo, gaya 
ng sa buhok o damo. 

Lus°bel png [Esp Luzbel] : Lusiper. 

Iu*sek png [Pan] : poste 2 . 

lu a se a ro png [Esp lucero] : bituing 
marikit o maningning. 

Iu a ses png [Esp luces] : artipisyal na 
liwanag na likha ng pulbura at por- 
mulang kemikal, karaniwang ibina- 
balot sa papel upang maging hugis 
tungkod, baras, o tingling t/arlusis. 

lu a sMos png [Ilk] 1: sinaunang barena 
2: instrumentong mapurol ang talim. 

Lu*si a per png [Esp lucifer] : sa Bibliya, 
arkanghel na palalo at mapaghi- 
magsik at kumalaban sa Diyos : 
Lucifer, Lusbel, Satanas. 

Ius*I6s png Med : sakit na may kina- 
laman sa abnormal na paglawlaw ng 
bayag o paglabas ng matris sa puwerta; 
paglabas ng usos sa butas : dangla. 

Ius a l6s pnr : nakabitin; laylay; us-os. 

lu a sob png 1 : Mil pagsalakay at panana- 
kop, karaniwan ng hukbo 2 : anumang 
katulad na kilos : daiasa - pnd man- 
lu a sob 5 lu*su a bin, lu*mu a sob. 

Iu*s6g png 1: lakas ng katawan : salud 
2: progreso; kaunlaran. 

Iu a sok png [Seb] \ butil; abaloryo. 

lu*sok pnr : mapurol at pantay ang 
dulo. 

lu a song png 1: pagbaba mula sa isang 
mataas na pook 2: [SI] pagbibili ng 
mga bagay sa mababang halaga - 

pnd lu a mu a song, i-lu-song, lu a su a 
ngin. 

Iu*s6ng png [Tsi Hil Seb Tag War] : 
kasangkapang gawa sa kaputol na 
katawan ng kahoy na may uka sa 
gitna at pinagbabayuhan ng palay 
Cf almires : aisong, bayuhan, husong, 

LASONG, LESONG, LUBANG, MORTERO. 

Iu-s6r png [Pan] : tasa. 

Iu*s6t png [Bik Hil Seb Tag War] 1 : 
pagdaan sa inakipot na butas, siwang, 
puwang, o anumang maaaring da- 
anan 2: paglampas ng nahuhuli sa 
nauuna 3 : pagtatagumpay sa isang 
suliranin, pakikipagtunggali, o pag- 
subok 4 : palihim na pag-aabot ng 




528 


luyag 


lusot 


anumang bagay sa sinuman - pnd 

Iu-mu*s6t, lu-su-t£n, Mu-s6t. 

Iu*s6t pnr [Bik HU Seb Tag War] t : 
tagos 2: lampas 3: ligtas. 

lus-pad pnr [HU Seb ] : maputla. 

lus-saw png [Iba] : galit. 

Ius*tay png 1: pag-ubos ng kayamanan 
o salapi sa hindi karapat-dapat na 
paraan 2 : pagdespalko ng salapi ng 
isang kompanya o tao : waldAs - 

/radmag-lus-t6y, lus-ta-yin, Mus- 
t6y. 

lu-su-ngan png [57] : walang tainga 
o isa lamang ang tainga. 

Iu*tab png [Ilk] : bula. 

lu-t^d png 1: lamas 2: pagkasira o 
paglambot ng isang bagay sanhi ng 
malimit na paggamit - pnd lu-mu- 

t£d, Mu-t6d, lu-ta-dfn. 


Iu*tak png [Seb] : lamat. 

Iu'td‘lu't6'han png Ana [HU Seb War] : 

: kasukasuan. 

Iu-tang png: pamamalagi sa hangin, 
sa espasyo, sa kalawakan, o sa rabaw 

ng likido : gAto - pnd lu-mu-tang, 
Mu-tang, mag-pa-lu-tang. 

lu-tdng pnr : wala sa sapling pag- 
iisip; hindi nakatuon ang isip sa bagay 
na ginagawa. 

lu-tap png: tuyong plema. 

Iu-t£s pnr [Kap Tag] : nagwakas o 
natapos ang isang bagay o suliranin; 
nabigyan ng lunas o remedyo. 

I u • t &w png [ War] : iral 1 . 

Iu-tay png [Seb] : mahabang kawayan. 

Iu*tay png [Bil] : doro. 

Iu-t£y pnr 1: gutay-gutay; pinaghiwa- 
hiwalay sa maliliit na himaymay 2: 
[HU] pagod na pagod. 

lutetium (lu-tf-syum) pngKem [Ing] : 
element na metaliko at kulay pilak 
(atomic number 71, symbol Lu). 

Iut*hd png : paglabas sa pook na pinag- 
tataguan - pnd lu-mut-hd, i-lut-hd, 
lut-hu-in. 


Iu-ti-in png Zoo : isdang alat ( Scams 
ghobban) na may malalaking kaliskis 
at kakaibang hugis ng panga : mul- 


mul. 


Iut*!6t png 1 : malakas at biglang pag- 
batak sa anumang ibig makuha o 
maagaw 2: [Ilk] piga 1 - pnd 

tin. mag-lut*l6t, lu-mut-!6t 3: [Ilk] 

putik. 

Iut*16t pnr : napigtal o natanggal, 
gaya ng mga butil ng palay sa uhay. 

lu-to png [Esp] : luksa 2 . 


lu-td png [Bik Seb Tag] : paghahanda 
ng pagkain sa pamamagitan ng init 
ng apoy, gaya sa paglalaga, paghu- 
humo, at pag-iihaw - pnd mag-!u-t6, 
ma-lu-td, i-lu-td, lu-tu-in. 

Iu-t6 png : pagkaing inihanda sa pa¬ 
mamagitan ng init ng apoy. 

lu-tok png : lagutok. 

Iu*t6ng png : katangian ng bagay na 
matigas ngunit madaling mabali o 
madurog — pnd mag-pa*Iu-t6ng, 
pa-lu-tu-ngm - pnr ma-Iu-t6ng. 

lu-tong ma-k6w png [Tag luto+na 
Tsi Macao] : tsapsuy. 

lu-tong ma-k6w pnr [ Tag luto+na Tsi 
Macao] : inayos ang resulta ng halalan 
o paligsahan. 

lu-tos png Zoo : uri ng parasitong 
naninirahan sa tubig at sumisira sa 
tuod o anumang kahoy na nakababad 
sa tubigan. 

Iii-tos^n^madu-tos. I-lu-tos, i-pa* 
lu-tos 1: pagbagsak dahil sa karu- 
pukan ng balangkas 2: [ Seb] pagtugis; 
paghabol. 

lu-tsa png [Esp lucha] : labanan; 
tunggalian. 

Iu-tsa*d6r png [Esp luchador] : tao 
na lumalaban; tagalaban. 

lu-tud png Kar [Kal] : biga na nag- 
dadala sa mga soleras ng kubo. 

Iu-tu-k6n png [lutuk+an] : matigas 
ngunit malutong na uri ng uway. 

Iu-tu-6d png [Ilk] 1: Asn yugto sa 
pagitan ng bagong buwan at kala- 
hatian ng buwan 2: laki at kati ng 
dagat tuwing tagsibol. 

Iu*tu*^n png [luto+an] 1: kasang- 
kapang ginagamit sa pagluluto, gaya 
ng palayok, kaserola, at iba pa 2: 
kalan 3 : kusina. 


loob ng tiyan ng matabang hayop. 
lywcukas png [Kap] : lawak. 

lu-w^il png [Kap Tag] 1 : pondo o 
salaping inutang upang punan ang 
isang pangangailangan : abono, pa- 
luwal 2: salaping pambayad 3: 
anumang taliwas at ibinukod. 

Iu-w4l /?r^mag-lu-w6l, i-lu-wil [Kap 

Tag] : manganak o magsilang ng 
sanggol. 

Iu*Well pnr [Kap Tag] : labas; eksteryor. 

lu-wd-las png [Kap] : laki; lawak - 

pnr ma-lu-w^-las. 

lu-wal-ha-ti png\ : sukdulang kaliga- 
yahan, karangalan, o kabantugan : 

DAYAW 4 , HIMAYA, KAUGAYAN, KAMURA- 

wayan, iA\(»rr 2: ganap na kisaganaan : 

DAYAW 4 , HIMAYA, KAUGAYAN, KAMURA- 
WAYAN, IANG1T. 

lu-wa-16 png Zoo : varyant ng Iiwal6. 

lu-wd-loy png Zoo : ahas-tubig (order 
Aquamata) na malaki. 

lu-w&n png : lapad. 

Iu*wdng png : ang laki mula isang 
gilid hanggang kabilang gilid; pagiging 
hindi masikip - pnr ma-lu-w6ng : 
akAba, bAda, lAkbang, sAngkad, width 2 . 


Iu*wds png 1 : paglalakbay nang pa- 
baba o pabalik 2 : pagtungo sa siyudad 
mula sa lalawigan 3: pagdadala ng 
kalakal sa ibang bayan o bansa 4: 
kalakal na dinadala sa ibang bansa 
-pnd Iu-mu-w6s, Mu-w6s, mag- 
pa-lu-w^s. 

lu-wa-sd png: Simula. 

Iu-wa*san png 1 : dakong mababa at 
pinupuntahan ng agos 2 : pook na 
pinagluluwasan ng kalakal Cf hulo. 

Iu*w^t png [Kap Tag] : tagal ng pana- 
hon o oras - pnd mag-lu-wat, pa- 

Iu*wa*t4n -#nrma-lu-w6t. 


lutz png [Ing] : sa skating, uri ng pag- 
talon. 

Iti-wa png Lit [HU] : bersong bini- 
bigkas sa pasiyam Cf loa. 

Iu*wd png] : paglalabas ng anumang 
bagay mula sa bibig Cf duwAl, suka 

-/wdmag-lu-wfi, i-lu-wS, lu-mu-wS 

2 : pag-umbok o pag-usli ng isang 
bagay mula sa dating kinalalagyan 
nito, kal luwa ang mata : budlAt. 

Iu-w6d png : varyant ng luad. 

Iu-w4g png 1 : kalagayang hindi ma¬ 
sikip; luwang; lapad; lawak : aunaway, 
HIWAS, LOKLOK 2: [ Bik Tag] habso 3: 
gaan; dali; ginhawa 4: [Seb War] 
sandok. 

lu-w&k png : makapal na taba na 
karaniwang nakukuha o makikita as 


lu-way png [Mrw Tag] : kagaanan ng 
paghipo. 

Iu-w6*lang png: sisidlang hugis pmtas, 
karaniwang yari sa balat ng kawayan. 

lu-wik png [Mnv] : look. 

lux (lax) png Pis [Ing] : yunit ng ilu- 
minasyon. 

luxury (lak-sya-rf) png [Ing] 1 : luho; 
kaluhuan 2 : i~ang)^a; karangyaan. 

Iu-ya png Bot [Bik Mag Tag Tau] : 
halamang ( genus Zingiber) tuwid at 
makinis, malaman at mabango ang 
ugat, salitan ang mga biluhabang 
dahon na matutulis ang dulo : agAt, 

HENH1BRE, GINGER, IAYA, PAGIRISEN 2: 

[Bik HU Seb War] bagal. 
lu-yag png [Pan] : lalawigan. 



luyak 


529 


lysis 


lii a yak png [Ilk] : Lgat 1 . 

Iu*ya-lu*y£'han png Bot [luya~luya+ 
han] : damong ( Curcuma zedoaria) 
lumalaki ang ugat, malaman, at ma- 
lago, tumutubo nang dalawahan ang 
lunting dahon na may bahid na lila 
sa dakong gitna, at karaniwang nau- 
unang tumubo ang bulaklak kaysa 
dahon : alimpuyas. 

Iu*ya*n& png [ Ifu ] : kalagitnaan ng 
Pebrero hanggang kalagitnaan ng 
Marso, panahon ng paglilipat ng mga 
punlang palay. 

lu-yang di*l£w png Bot [luya+na dilaw] : 
dilaw 2 . 

lu-yang-u-Si'w png Bot [luya+na usiw] : 
barik 1 . 

lu-yang u-su-wis png Bot [luya+na 
usuwis] : ilahas na luya. 

lu-yat png [War] : prutas na mura o 
bata pa. 

Iuy*l6y pnr [Bik HU Seb Tag War] : 
nakalaylay; nakalawit. 

Iu-y6 png [Bik Seb War] : kabila. 

Iu-y6k png [Ilk Tag] : pabalantok o 
paarkong lundo ng anumang bagay 
gaya ng nakaumbok na bahagi ng 
duyan, layag, o lambat. 

lu-yong png Bot 1: uri ng eboni (genus 
Diospyros) 2: uri ng punong palma 
(family Palmae) na ginagamit sa pag- 
gawa ng palaso ng pana. 

luy-ong png Zoo [Ilk] : dugong. 

iu*yos png Bot [Kap Tag] :bunga 2 . 

Iu-y6s pnr [Bik] : lanta. 

* 

lli-yun pnr [Kap] : lagalag. 

luz png [Esp] : liwanag. 

Luzon (lu-son) png : pangunahing 
isla sa hilagang bahagi ng Filipinas 
at 40,420 milya kuwadrado ang lawak 
ng lupa. 

Lw, symbol (el-do-bol-yu) png Kem 
[Ing] : unang simbolo ng lawren- 
cium Cf Lr. 

Iwei (le-wey) png [Ing]* yunit ng pa- 
nanalapi sa Angola. 

-ly (li) pyil [Ing] 1: -mente, halm. - 
turally, directly 2 : nangangahulugang 
“kada” o “tuwing” karaniwang ikina- 


kabit sa mga pangngalang nagpapa- 
hiwatig ng panahon, hal hourly, 
daily 3: pambuo ng pang-uri na 
nangangahulugang “katulad,” hal 
saindy, manly. 

Iy£-be png [Esp Have Bik HU Seb 
Tag] 1 : kasangkapang gawa sa metal, 
ginagamit sa paghihigpit o pagluluwag 
ng tuwerka, piyerno, o anumang 
katulad Cf plais : yAwe 2: susi. 

lya-bd-ra png [Esp Uavera] : anumang 
metal na kinakabitan ng susi; pala- 
susian : key chain. 


Iy£-ma png Zoo [Esp llama] : hayop 
(genus Lama) na kamag-anak ng mga 
kamelyo, ngunit higit na maliit, at 
walang umbok sa likod. 


Iya-m£-da png [Esp llamada] 1 : pag- 
tawag sa doktor, nars, at komadrona 
2 : pagbisita o pagdalaw ng mga tao 
na ito 3: pagtawag upang magtipon 
o magkaroon ng mobilisasyon. 

iya-ma*dis-ta png [Esp llamadista] : 
manok o kabayo na palagiang nana- 
nalo sa sabong o karera at paborito 
ng nakararami. 


lya*m£*do pnr [Esp llamado] : naka- 
lalamang sa tunggalian; pinapanigang 
mananalo at maraming pusta. 

lya a manvy6ivto png MU [Esp llama- 

?niento] : pagtawag upang maghi- 
magsik, magtipon, at magmobilisa. 

lya*ma*ti*bo pnr [Esp llamativo] : 
nakatatawag pansin. 

Iya*n6 # ra png [Esp llanera] : hulma- 
hang yari sa lata, karaniwang biluhaba 
at pinaglulutuan ng letse plan. 

lyd*no png [Esp llano] 1 : kapatagan 
2: Gra malumay var yano. 

lyan-tcis png [Esp llanta+s] 1 : gulong 
2 : ang rim nito : kajlasikas. 


lyceum (lay-sf-yum) png [Ing] : insti- 
tusyong pampanitikan; bulwagang 
pinagdarausan ng talakayan. 

lychee (lay-tsi) png Bot [Ing] : litsiyas. 

lycopodium (lay-ko-pod-yum) png 
[Ing] : likopodyo. 

ly£*bo png Mat [Esp llevo] : bilang 
na natira at inilipat sa isang hanay 
ng bilang kung nagkakalkula: lakta. 


lyd*no pnr [Esp lleno] I puno; tigib. 

lymph (limp) png [Ing] 1 : likidong 
walang kulay na may white blood cell 
at mula sa mga tissue 2: tubig-tubig 
na karaniwang nasa paltos ; limpa. 

lymphatic system (lim• pa• tik sis• tem) 

png [Ing] : magkakaugnay na mga 
vessel na dinadaluyan ng lymph. 

lymph node (limp nowd) png [Ing] i 
maliit na mass ng tissue sa lymphatic 
system na pinagdadalisayan ng lymph : 

LYMPH GLAND. 

lymph gland (limp gland) png [Ing] : 
lymph node. 

lymphoma (lim-fo-ma) png Med f Ing] : 
anumang malalang tumor sa lymph 
node, bukod sa leukemia. 

lynx (lingks) prig Zoo [Ing] : hayop 
(Felis lynx) na hindi kalakihan, may 
maikling buntot, batik-batik ang ba- 
lahibo, at may tungkos. 

lyophilic (lay*o-f!*lik) pnr Kern [Ing] 

: naikalat o naihiwalay ng solvent; 

lyre (layr) png Mus [Ing] : lira 1 . 

lyric (li-rik) png, pnr [Ing] : lirika. 

lyrical (li-ri-kal) pnr Lit f/? 2 g] : liriko. 

lyricism (li-ri-si-zem) png [Ing] : ka- 
tangian ng liriko. 

lyricist (lx-ri-sfst) png [Ing] : tao na 
nagsusulat ng liriks; kompositor. 

lyrics (li-riks) png Mus [Ing lyrics] : 
lirika 2 . 

lysergic acid (lay-ser-dyik a-sid) png 
Kem [Ing] : kristalinang polycyclic 
acid na kinuha sa ergot o mula sa 
sintetikong preparasyon. 

lysergic acid diethylamidae (lay- 

ser-dyik a-sid da-ye-tay-la-mi-dey) png 
Kem [Ing] : ipinagbabawal na gamot 
na nagdudulot ng halusinasvon : 

LSD. 

lysine (lay-sin) png BioK [ Ing] : amino 
acid na nasa protina at kailangan sa 
pang-araw-araw na pagkain ng mga 
vertebrate. 

lysis (lay-sis) png Bio [Ing] : ang 
pagkakadurog*durog ng cell. 


I 


M, ml: ikalabintatlong titik sa alpa- 
betong Filipino at tinatawag na em 
2: ikalabintatlo sa isang serve o 
pangkat 3: pasulat o palimbag na 
represen tasyon ng Mo m 4: tipo, 
tulad ng sa printer, upang magawa 
ang titik M o m. 

M, m png : ikasampung titik sa abaka- 
dang Tagalog at tinatawag na ma. 

M png : pamiiang na Romano para 
sa isang libo. 

M 1: daglat ng Monsieur, motorway, 
molar 2: simbolo ng mega-. 

m, symbol : metro, piilli-, mass. 

*4 

MA, daglat (em ey) /mg [Ing] : Master 
of Arts. 

+ / 

ma- pnl 1: pambuo ng pandiwa, ka- 
dalasang nagtutuon sa nagpapakita 
ng abilidad o kakavahang gawin nang 
kusa o sinasadya alinsunod sa kahu- 
lugan ng saiitang-ugat, hcd makiiha, 
madala, mabasa 2: pambuo sa pan- 
diwang palayon, nagsasaad ng pag- 
iral hal mabuhay, mamatay, inaaari 
3: pambuo ng pandiwang palayon 
at nagsasaad ng aksiyong nagaganap 
sa tauhan, hal mahulog, malaglag, 
masira 4: pambuo ng pandiwa at si- 
nusundan ng salitang-ugat na inuulit 
ang pantig, hal mahuhulog, maka- 
kaya, masisira 5 : pambuo ng pan¬ 
diwa, ginagamit sa salitang ugat at 
dinurugtungan ng hulaping -an, 
nangangahulugang magagawa ang 
isang bagay, hal matamaan, masula- 
tan, mabigyan 6 : pambuo ng pang- 
uri, nagsasaad ng dami o kalidad, 
hal maganda, matipid, mataas 7: 
pambuo ng pang-uri o pang-abay 
alinsunod sa gamit bilang ekspresyon 
sa salitang-ugat na nagpapakita ng 
antas o asal, hal mayabang, malam- 
bing, malupft 8 : pambuo ng mara- 
mihang pang-uri o pang-abay kapag 
ikinabit sa salitang-ugat at inuulit 
ang unang pan tig nito, hal maaalahas, 
makukuwarta, mayayarnan. 

ma png 1: daglat ng ma*ma 2: tawag 
sa M sa abakadang Tagalog 3: Zoo 


uri ng mollusk na may talukab na 
tila kutamaya. 

ma-a-a-ri pnr: tumutukoy sa anu- 
mang posibleng umiral, maganap, 
magawa, at iba pa- : arang, balin, 

HAYAN, MABALIN, MAHIMO, MALYARI, 
NAYARI, POSSIBLE, PUWEDE, SARANG. 

ma-£-gap pnr [ Kap Tag ma+agap] : 
alisto; laging handa at nahihinuha 
ang maaaring mangyari C/mauksi : 

ANAM, KAPARA4N, NASALUKAG, TUPTQP* 


UNTOP. 


ndirigma 


magi ting at matapang. 
ma-a*long png [S7] : pagpapakita 

ng tapang. 

ma*4m-ma*£*big pnr [Igo] : maingat 
sa pagtupad ng mga pamahiin. 

Ma*a-no! pdd \ma+ano\ : nagpapaha- 
yag ng pagwawalang-bahala at pag- 
pipilit ng gusto var Mano! 

ma*a*no pnd 1 : repleksibo na nanga¬ 
ngahulugang magkaroon o maganap 
ang anuman, hal maano, naano 2 : 
pantulong na pandiwa at kadalasang 
may -ng na nagsasaad ng isang ka- 
hilingan : harinanga, pl\rinawa, n.vwA 
3 : ginagamit sa mga idyomatikong 
ekspresyon na kadalasang sinusundan 
ng hung, hal “Maano kung maya- 
man sila!” 4 : sa mga probinsiya ng 
Quezon, Marinduque, Mindoro at 
ibang pook sa Batangas, karaniwang 
ipinampapalit sa Kumusta, hal “Ma¬ 
ano ka na?” 

ma-cbpon png Bot : uri ng itim na 
fungus. 

Ma*6*sin png: kabesera ng Southern 
Leyte. 

ma - d*yo pnr [Seb ma+ayo\ : mabuti 

ma-ba-bang pa*a*ra*l^n png\maba- 
ba+na+paaralan ]: ang pinakamaba- 
bang antas ng pag-aaral na nagbibigay 
ng pormal na mga instruksiyon at 
mga tuntunin ng pag-aaral, karani¬ 
wang mulang anim hanggang walong 
taon: paaralang elementarya, ele- 
ment,\ry school. 


ma*ba a ba*rar*ga pnr [Mrw]: mahal. 

ma-ba-lin p'nr [Ilk]: maaari. 

ma-b^t-tu-l^y pnr [Ilk]: salambaw. 

mab*ba a l6 png [Iba]: salamat. 

ma*b£l*yan pngMit [Bag] : mga ba- 
baeng pinahihintulutang gumawa ng 
pelangi sa ilalim ng pangangalaga 
ni Bait Pandi. 

ma*b&*ya png [Iva]: pula 1 . 
m£b'dos pnr [HU Seb] : buntis. 
mab'li pnr [Pan]: mahal 2 . 
ma*beng pnr [Pan] : payat. 

Mabini, Apolinario (ma.bi.ni a.po. 
li.nar.yo) pngKas: (1864-1903) tina- 
guriang Utak ng Himagsikang Fili¬ 
pino at nagsilbi bilang pangunahing 
tagapayo ni Emilio Aguinaldo. 

ma*bi"iis png Gra: paraan ng pagbig- 
kas ng salita na tuloy-tuloy hanggang 
huling pantig, hal talong, tutubi, 
sapfn-sapm. 

ma*b6*lo png Bot : varyant ng ma* 

bu*lo. 

ma*b6*lot png [Kal] : mandirigmang 
nakapatay ng limang tao at may 
karangalang magsuot ng pulang da- 
mit na tinina sa pamamaraang tritik. 

mab*sT pnr [Kap] : busog. 

ma*bu*ha*ngin png Bot [STma+buha- 
ngin] : uri ng damo. 

Ma*bu*hay! pdd: bulalas ng pagbati 
sa pagdating at tagumpay. 

ma*bu*lo png Bot [HU Hk Seb Tag War] : 
punongkahoy ( Diospyrus discolor) na 
maitim ang kahoy, bilog ang maba* 
ngong bunga na kulay pula, at may 
pinong balahibo var mabolo : kama- 
gong, talang. 

macaque (ma-kek) png Zoo [Ing] : 
unggoy (genus Macaco) na katamta- 
man ang laki at may mahabang 
mukha. 

Macao (ma-kaw) png [IngPar] 1: te- 
ritoiyong dating sakop ng Portugal 
at matatagpuan sa timog China 2: 
ang pantalan at kabesera ng natu- 
rang pook 3: Makaw. 





macaroni 


531 


madyik 


macaroni (ma-ka-ro-ni) png [Ing 
ltd] : uri ng pasta: makaroni. 

macaroon (ma-ka-run) png {Ing] : 
keyk o biskuwit na gawa sa puti ng 
itlog, asukal, at dinikdik na almond 
o kinayod na niyog. 

macaw (ma-ko) png Zoo [Ing] : lorong 
(genus Am) malaki at may mahabang 
bun tot na matitingkad ang kulay, 
karaniwan sa Gitna at Timog Ame¬ 
rica. 

Macfan (mak-tan) pngKas: pulo na 
bahagi ng Metropolitan Cebu, at 
pook ng unang labanang Filipino at 
Espanyol. 

Maccabee (ma-ka-bi) png[IngLat] 
1: kasapi o tagapagtaguvod ng pa- 
milyang Hudyo na naghimagsik laban 
sa haring Seleucid noong 167 BC sa 
pangunguna ni Hudas Maccabeo ng 
Hudea 2: apat na aklat ng kasay- 
sayan at teolohiya ng mga Hudyo. 

mace (meys) png f Ing] 1: kawani ng 
opisina 2: mabigat na pampalong 
may metal na dulo at espiga. 

machete (mat-sye-ti) png [Ing] : ma- 
tsete. 

Machiavellian (mak-ya-bel-yan) pnr 
[Ing Ita Nicollo Machiavellian] : 
bansag sa kilos pampolitika na Hindi 
nagsasaalang-alang sa kinagisnang 
moraiidad. 

machine (ma-sym) png [Ing]: makina. 

machine gun (ma-sym gan) png [Ing]: 
masinggan. 

machinery (ma-syf-ne-ri) png [Ing]: 
makinarya. 

machinist (ma-syi-nist) png [Ing]; 
rnakinista. 

machismo (ma-tsis-mo) png [Ing] : 
labis na paggigiit ng pagkalalaki. 

mackerel (mak-ke-rel) png Zdo [Ing] : 
isdang alat ( Scomber scombrus) na may 
asul at lunting katawan Cf tambakol, 

TULINGAN. 

macrame (mak-ra-mi) png [Ing] 1: 
sining ng pagtatali rig sintas para 
makagawa ng dekorasyon 2: dekoras- 
yong gawa sa ganitong pamamaraan. 

macro (mak-ro) png Com [Ing] : serye 
ng mga instruksiyong automatikong 
tumutungo sa iba pang set ng mga 
instruksiyon upang makagawa ng 
isang tiyak na gawain. 

macro- (mak-ro) pnl [Ing] 1: mahaba 
2 : malaki. 

macrocarpa (mak-ro-kar-pa) png 
Rot [Ing] : punongkahoy ( Cnpressus 
macrocarpa ) na karaniwang itinatanim 


upang magsilbing bakod. 

macrocosm (mak-ro-ka-sam) png 
[Ing] 1 : sanlibutan; uniberso 2: ka- 
buuan ng isang masalimuot na estruk- 
tura Cf mikrokosmo : makrokosmo. 

macroeconomics (mak-ro-f-ko-no- 
miks) pngEko [Ing] : sangay ng eko- 
nomiks na tumatalakay ng kabuuang 
ekonomiya. 

macrolepidoptera (mak-ro-le-pi- 
dap-te-ra) pig Zoo [Ing] : malalaking 
uri ng paruparo at gamugamo. 

macrophage (makro.peyds) png Ana 
[Ing]: malaki, amoebid, at pha¬ 
gocytic na blood cell sa pandugtong 
na tissue. 

macropod (mak-ro-pad) png Zoo 
[Ing] : mammal (family Macropodi- 
dae) na erbiboro. 

macroscopic (mak-ros-ko-pik) pnr 
[Ing] 1 : madaling makita 2: mala- 
king yunit. 

mad pnr [Ing] 1 : baliw 2: haling o 
nahihibang sa isang bagay 3: galit 
4: nauuulol, kung sa hayop 6: labis 
na natutuwa. 


ma-dal-d&l pnr [ma+daldal]: mala- 
biga 1 . 

madaling-araw png [mci+dali+na+ 
arUw] : oras o sandali ng pagsisi- 
mula ng sikat ng araw : bannawag, 

LIWAYWAY, MULIAS, FARBANGON. 

ma-d^m png [Ing] 1 : magalang na 
tawag sa isang babae 2 : babaeng 
mayabang 3: Kol babaeng tagapa- 
ngalaga ng bahay aliwan : mama-san. 

ma*dam-da # m£ pnrpnb [Ilk]: ma- 
maya. 

Madame (ma-dam) png [Ing] : titulo 
para sa babaeng Pranses : Mrs, 
madam . 

ma*d£-ris png: pribadong paaralang 
Muslim na pinamamahalaan ng 
ustadz o ulama. 


Mad'du'kg'yang png: isa sa mga 

wika ng Gaddang. 

ma*d6*ha png [Esp madeja] 1 : hibla 
ng buhok 2: sinulid sa karete. 


Madeira (ma-de-ra) png [Ing] 1: 
pangkat ng limang pulo sa hilagang 
kanluran ng baybayin ng Mrica, at 
sakop ng Portugal 2: pangunahing 
pulo sa naturang pangkat 3 : uri ng 
puting alak na matapang at gawa sa 
naturang pook 4: ilog sa kanlurang 
Brazil at umaagos mula sa hilagang 
silangan ng Amazon. 

ma*d6*ra pngBot [Esp]: kahoy. 

Mad*hi png [Mrw] : sa Islam, ang ga- 


bay na mesiyas na magpapakita bago 
dumating ang paghuhukom. 

mad*IS png: kalipunan ng maraming 
tao; publiko. 

mSd-mad png [Igo] : ritwal na pumu- 
puri kay Kabunyian at sa mga kalu- 
luwa ng mga ninuno sa pamamagitan 
ng pag-aalay ng tapuy: idngaw, iputik. 

Ma*d6n*na png [Ing] 1 : tawag sa Bir- 
heng Maria 2: larawan o estatwa ng 
Madonna. 

mad*rSs*ta png [Esp] : tawag sa panga- 
lawang asawa ng ama Cf tiya. 

mSd*re png [Esp] 1: sa relihiyong 
Katoliko, babaeng may bokasyong 
italaga ang sarili sa Diyos : mongha, 
sister 2: sa pagmimina, ang inang- 
bato 3: ina 4: sa karpinteriya, ang 
kinakapitan ng pinto, bin tana, at 
iba pa upang maging matatag. 

MSd*re DodoT6-sa png [Esp] : Inang 
Dalamhati o ang imahen ng Birheng 
Maria na nagdadalamhati sa katawan 
ni Kristo. : i 


mad*re*ka*kaw pngBot, [Esp Mex mar 
dre de cacao] : punongkahoy ( Glicin■ 
cidia sepiumi) na tumataas nang 3-10 
m, makinis ang mga lunting dahon, 
at karaniwang itinatanim upang ma¬ 
ging lilim sa kakaw : kakawate. 

mad-reng hag-dan (madre+ng+hag- 

ddn) png: mahabang piraso ng kahoy 
na pinagkakabitan ng mga baitang 
nghagdan. f 

mad-reng ka-ri*ton png [madre+ng 

+kariton ] : taling ikinakabit sa sungay 
ng kalabaw o baka upang makontrol 
ito sa paglakad o paghila sa kariton. 

madrepore (med-rf-po-ri) png Zoo 
[Ing] 1 : tangrib (genus Madrepora) 
2 : butil na nalilikha mula dito. 


nad-re-SlI-ba png Bot [Esp madreselva] : 
uri ng halamang baging ( Lonicera 
japonica ). 

nSd-ri-gSI png [Ing] 1 : Mus awit sa 
maramihang tinig, karaniwang a cap- 
pella 2: L^maikling tula ng pag-ibig. 

f\ad*r'fna png Kar [Esp For] : ninang. 

da-du-k£*yan png [Kal] : isa sa mga 
pangkating etniko na nasa silangan 
ng Ilog Chico. 

i/lad-yS-as png Mit [Hil) : bundok sa 
Panay na pinaniniwalaang tirahan 
ng mga diyoses. 

nSd-yik png [Ing magic] 1 : 
ng mga paraan o bagay na pinanini¬ 
walaang may kapangyarihang super¬ 
natural 2: di-karaniwang kapangya- 
rihan, dulot ng agimat o iba pang 






madyisyan 


magka- 


bagay na supernatural 3: ang sining 
ng paglikha ng di-karaniwang ilusyon 
sa painamagitan ng salamangka 4 : 
kagila-gilalas na bisa Cf salamangka: 

MAHIKA, MAHIYA. 

mad-yis-yan png [Ing magician ] : 

mahiko. 

mad-y6ng png [ Tsi] : laro na gina- 
gamitan ng 144 pitsa at nilalahukan 
ng apat na tao. 

M6-@ng png i isa sa mga pangkating 
etniko ng Tinggian. 

ma-es-tra png [ Esp ] : gurong babae, 
ma-6s-tro kung lalaki. 

ma-es-tril-yo png [Esp maestnllo] : 
tawag sa taong nagkukunwari o ku- 
mikilos na tulad ng isang guro. 

ma-6s-tro png [Esp] 1: gurong lalaki 
2 : kinikilalang bihasa sa anumang 
larang, karaniwang makasining. 

ma-e-t6 pnr [Pan] : hilaw. 

Mafia (maf-ya) png [Ing Ita] : sindi- 
kato ng kriminak 

rhag- pnl 1: pambuo ng pangngalan, 
karaniwang nagsasaad ng relasyon 
sa isa’t isa ng dalawang tauhan, hal 
mag-ama, mag-ina, magnuno 2: pam¬ 
buo ng mga pangngalang nagsasaad 
ng trabaho o gawain sa pamamagitan 
ng pag-uulit ng unang pantig ng sali- 
tang-ugat, hal aral=mag-aaral; bukid= 
magbubukid; gulay= maggugulay 3: 
pambuo ng pandiwang pawatas at 
nagsasaad ng aksiyon, hal mag-aral, 
magluto, magsayaw 4 : pambuo ng 
pandiwa, nagsasaad ng pag-uulit o 
tuloy-tuloy na aksiyon, at inuulit ang 
unang pantig ng salitang-ugat, hal 
magtatakbo, maglulukso, magsisigaw 
5 : pambuo ng pandiwa, nagsasaad 
ng panghihikayat na isakatuparan 
ang isang aksiyon at inuulit ang sali¬ 
tang-ugat, hal magpasyal-pasyal, 
mag-aral-aral 7: pambuo ng pandi¬ 
wang may dalawahan o maramihang 
tagaganap, nagsasaad ng aksiyon na 
nanggagaling sa iba’t ibang direksi- 
yon, hal magbangga, magsalubong, 
magkita, magtagpo Cf nag- 8 : pam¬ 
buo ng pandiwa at dinurugtungan 
ng gitlaping -urn,- nangangahulugan 
ng pagpipilit o pagpupunyagi, hal 
magsumigaw, magpumiglas. 

Mag png Mil [Mns] : unang babae. 

mag png [Ing] : pinaikling anyo ng 

magazine. 

ma*ga pnr 1: matambok dahil sa pag- 
kabugbog o impeksiyon 2: malaki 
dahil sa pagkababad sa tubig. 

mag-£*ga png [Hil Set]: magdamag. 


mag-a*g6m png [ Bik]: mag-asawa. 

ma*g£*lang pnr [ ma+galang ] 1: may 
respeto sa nakatatanda 2 : kumikilala 
at tumatanggap sa katwiran at kara- 
patan ng iba. 

ma-g6-lat png Bot [Bik] : punongka- 
hoy (Harpulia arborea) na tumataas 

nang 20 m. 

ma-ga-ling pnr [ma+galing] 1 : mahu- 
say sa anumang gawain; matalino; 
matino 2 : walang anumang karam- 
daman; walang sakit. 

Magallanes, Fernando (ma-gahya- 
nes fer-nan*do) png Kas [Esp] : 
(1480-1521) pinuno ng mga manla- 
layag na Espanyol na dumaong sa 
Filipinas noong 1521: Ferdinand 
Magellan . 

ma*g£*long png: sa sinaunang lipu- 
nang Bisaya, pulang turban na sagi- 
sag ng katapangan ng mandirigman^ 
nakapatay na ng kaaway. 

mag-a*ma png [mag+ama] : ang ama 
at ang kaniyang anak : magtatay. 

ma-g^-na png [Iba] : magulang. 

mag-^-nak png [mag+anak] 1: ang 
magulang at mga anak bilang isang 
pangkat 2 : batayang yunit ng lipu- 
nan 3 : magkakauri at magkakaisang 
pangkat gaya ng sa wika, hayop, 
halaman, at iba pa : banay, family, 
pamilya. 

Ma-gan-d^ png Mit [Tag]: unang 
babae. 

ma*ga-s6ng png [ST] : uri ng bigas. 

mag-ag6m png [Bik]: mag-asawa. 

mag-a*s£*wa png [ mag+asawa]: babae 
at lalaki ng legal na pinagbuklod sa 
kasal : mag-agom; ag-asawa; san.asawa. 

mag-a’S^’wa pnd [mag+asawa] : ma- 
kipag-isang dibdib; magpakasal. 

mag-a*sd*wang 6-Ion png[mag+asa- 
wa+na alon] : along magkasunod at 
may higit na lapit sa isa’t isa kaysa 
iba. 

.i* 

mag-a-s6-wang k6-hoy png(mag+ 
asawa+na kahoy) : dalawang kahoy 
na iisa ang uri ngunit magkaiba ang 
kulay o kaya’y magkadikit nang tu- 
mubo. 

m6*ga*sfn png [Ing magazine] 1: ba- 
basahing nagtataglay ng iba’t ibang 
uri ng lathalain, karaniwang luma- 
labas minsan sa isang linggo : mag, 
magazine, rebista 2 : bahagi ng baril 
na sisidlan ng mga punglo : maga¬ 
zine, rekamara. 

magazine (ma-ga-zin) png [Ing] : 
magasin. 


mag-ba*b6-lak png [ Seb]\ makata. 

Mag-ba-ngal png Mit [Buk] : magsa- 
saka na naging konstelasyon at naki- 
kita sa Simula ng pagtatanim. 

mag-bo-bo-te png [mag+bo+bote] : 
tao na pamimili ng bote ang ikinabu- 
buhay. 

mag-bun-t6g png [ Seb] : magdamag. 

mag-da-m6g png [Kap Tag] : kabuuan 
ng gabi, karaniwang mulang ikaanim 
ng hapon hanggang ikaanim ng 
umaga : ag-panag, mag-aga, magb un¬ 
tag, magdamlag, saniabi. 

mag-dam-lag png [Bik] : magdamag. 

mag-da-ra-g6t png [mag+da+dagdt] 

1: tao na nagmumula sa dagat ang 
ikinabubuhay : mangingisda 2 : tao 
na naninirahan sa sasakyang dagat 

Cf MARINO, MARINERO. 

mag-da-r6-sal png [mag+da+dasal]: 
tao na nagpapabayad upang ipagda- 
sal ang ibang tao. 

mag-da-ra*y£ png [mag+da+daya ]: 
tao na gumagawa ng paraan upang 
makapanaig sa kapuwa sa pamama¬ 
gitan ng panloloko at panlilinlang. 

Magellan, Ferdinand (ma dye lan 

fer-di-nand) png Kas [Ing] : Fernando 
Magallanes. 

ma-g6y png Bot: halaman (genus Fur- 
craea) na mahimaymay ang kata wan 
at malaman ang dahon: maguey. 

mag*h6 png [ST] : ulap. 

mag-h6*pon png [ mag+hdpon] : kabu¬ 
uan ng isang araw mulang umaga 
hanggang hapon. 

magic (mad-yik) png [Ing] : madyik. 
magician (ma-dyi-syan) png [Ing]: 

mahiko. 

ma-gHay png Boh uri ng palma (Li- 
vistonia saribas). 

mag-i*n6 png [ mag+ina ]: ang ina at 
ang kaniyang anak: magnanay. 

rna-ging pnd [Kap Tag] : anyong pa¬ 
watas ng pandiwa na tumutukoy sa 
anumang naganap, nagaganap, at 
magaganap - pnd na-ging, na-gs- 
ging, ma-gi-ging. 

m&-gi-no*6 png [ma+ginoo] 1: tao na 
magalang, matapat, at may mabuting 
kalooban 2: kabalyero 3: taguring 
pamitagan sa isang tao Cf don. 

ma-gis-lan png [Bik] : pagganap sa 
seremonya ng pagtutuli. 

mag-ka- pnl : 1: pambuo ng pang¬ 
ngalan, nagsasaad ng relasyon ng 
dalawang tao, bagay, at katulad hal 
magkasama, magkapatid, magkaba- 





magkang- 


533 


magulang 


bayan 2 : pambuo sa pandiwa, nag- 
papakita ng katangiang mangyari, 
maganap, o magkaroon, hal m'agka- 
bisa, magkaanak Cf nagka-. 

mag*kang- pnl : pambuo ng pandiwa, 
inuulit ang unang pan tig ng salitang- 
ugat at nagsasaad ng di-karaniwang 
pangyayari sa tauhan na nagiging 
dahilan upang maging palayon ang 
pandiwa, hal magkanghuhulog Cf 

NAGKANG-. 

mag*ka*no pnh : ginagamit na pana- 
nong, tumutukoy sa halaga ng isang 
bagay. 

mag*la*yds pud [ tnag+layas ]: umalis 
at pumunta kahit saan dahil sa tampo, 
galit, o hinanakit. 

m6g*ma png [Ing] : malagkit na ma¬ 
te nales sa ilaiim ng lupa na bumu- 
buo sa lava at igneous rock. 

mag*mdg png [S71 : sentido-komun. 

magna carta (man-ya kar-ta) png 
[Esp Ing Lat ] 1 : legal na garantiya 
ng mga karapatan at kalayaan 2 : 
anumang batayang konstitusyon o 
batas. 

magna cum laude (mag-nakumlaw- 
de) png [IngLat] : ang pangalawang 
pinakamataas na karangalan sa pag- 
tatapos sa kolehiyo. 

m6g*rta*n£*kaw png: tao nakumuha 
ng gamit ng iba nang walang pahintu- 

lot Cf TEKAS, MANLOLOKO, MANG-L'UMIT. 

mag*n&*nay png [mag+nanay] : mag¬ 
ma. 

magnate (mag-na-te, mag-neyt) png 
[Esp Ing] : tao na tanyag sa pamama- 
hala ng malaiaking industriya. 

magnesium (mag-ne-syum) pngKem 
: magnesyo. 

mag-n6s*yo pngKem [Esp magnesia] : 
element na tila pilak : magnesium. 

mdg*net png [Ing] : balani. 

magnetic (mag-ne-tik) pnr [Ing]: 
inagnetiko. 

magnetic induction (mag-ne-tik in- 
dak-syon) png [Ing]: induksiyong 
magnetiko. 

mag*n6*ti*k6 pnr [Esp magnetico ] 1: 
may katangiang tulad ng magnet 2 : 
kaakit-akit : magnetic. 

magnetism (mag-ne-tf-zim) png [Ing] : 
magnetismo. 

mag*ne*tfs*mo/wg[£sp] 1:penome- 

nang magnetiko at ang mga pag-aaral 
ukol dito 2 : ang katangian ng pag- 
likha ng mga penomenang ito : mag¬ 
netism. 

mag-nd-to pngEle [Esp] : alternator 


na may permanenteng magnet at 
ginagamit upang makalikha ng kor- 
yente. 

magnifier (mag-ni-fa-yer) png [ Ing]: 
magnipayer. 

mag*ni*p£*yer png [Iitg magnifier] 1 : 
tao o kasangkapan na nagpapalaki 
2 : lente o kombinasyon ng mga 
lente na nagpapalaki sa tinitingnan, 
hal magnifying glass. 

mag*ni a pi*kdt png Mus [Lat magnifi¬ 
cat ]: awit para kay Birheng Maria. 

m£g-ni*tud png [Esp] 1: kalakihan : 
magnitude 2: a laki : magnitude b 
kantidad pangmatematika : magni¬ 
tude 3 : kahalagahan : magnitude 4 : 
Ast sukat ng relatibong ningning ng 
mga bituin at iba pang lawas pang- 
kalawakan : magnitude. 

magnitude (mag-ni-tyud) png [Ing]: 
magnitud. 

mag*n6 pnd- mag*mag*no f mang* 
mag*n6, i*mag*n6 [Bik] : alagaan; 

bantayan; ihanda. 

magnolia (mag-nol-ya) png 1: Bot 
punongkahoy (genus Magnolia) na 
inaalagaan dahil sa maitim na hin¬ 
ting dahon at malaiaking tila pagkit 
na mga bulaklak kapag tagsibol 2 : 
kulay-gatas. 

magnox (mag-noks) png [Ing] : alloy 
na gawa mula sa magnesium at gi¬ 
nagamit upang takpan ang mga ele- 
mentong panggatong na uranium sa 
isang reaktor nuklear. 

mag-num png [Ing Lat] 1: bote ng 

^alak na higit na dalawang beses ang 
laki sa karaniwang bote 2: a kartutso 
na sadyang pinalakas o pinalaki b 
kartutso o baril. 

m6g-num pnr [Ing Lat] : di-karaniwan 
ang kapangyarihan o sukat. 

m^g*num 6*pus png [ Lat] 1: kahanga- 
hanga at karaniwang maraming likha 
o akda 2 : ang pinakamahalagang 
akda o likha ng isang artista, manu- 
nulat, at iba pa. 

Ma*go png [Esp] 1: sinuman sa tatlong 
haring nagpugay sa sanggol na si 
Hesus 2: sa sinaunang Persiya, saray 
ng mga paring Zoroastrian na may 
may kapangyarihang sobrenatural. 

mag*pa- pnl : pambuo ng pandiwa, 
nagpapakita ng aksiyon, dahilan 
upang gawin ang sincisabi ng salitang- 
ugat, hal magpagawa, magpabili, 
magpapasok Cf nagpa-. 

mag*pa*ka- pnl : pambuo ng pandi¬ 
wa, palayon ang gamit ng tagaganap 
at nagsasaad ng pagpipilit upang 


maganap o matupad ang sinasabi 
ng salitang-ugat, hal magpakabuti, 
magpakagalin g, t magpakabait Cf nag- 

PAKA-. 

mag*pa*ti- pnl 1: pambuo ng pandi¬ 
wa, palayon ang epekto na nagpapa¬ 
kita ng aksiyong ginawa sa sarili na 
karaniwang marahas, hal magpati- 
wakal, magpatihulog, magpatirapa 
2: hindi kasaina sa semantikong ha- 
nay ng magpati- , nagsasaad ng higit 
na magaang na pagganap na palayon, 
hal magpatibuhat Cf nagpati-. 

magpie (mag-pay) png 1: Zoo uwak 
na may mahabang bun tot gaya ng 
pica pica ng Europa at Hilagang 
America, may itim at puting balahi- 
bo at may gawing magtipon ng mga 
bagay na matitingkad ang kulav 2: 
7j)o anumang ibon na mav itim at 

o / 

puting balahibo kagaya ng Gymnor- 
hina tibicen ng Australia 3; tamad o 
walang kuwentang tagasatsat 4: tao 
na hindi namimili sa pagkolekta itg 
mga bagay 5: Isp a ang had ng pai- 
kot na target kasunod ng isa pang 
nasa labas b ang baril na ginagamit 
dito. 


magsa- pnl 1 : pambuo ng pandiwa, 
nangangahulugan ng pagganap o 
panggagava sa papel o tungkulin ng 
iba, hal magsapagong, magsaaso, 
magsamanok Cf nagsa-. ' 

mag*si*pag- pnl: pambuo ng pandi- 
wang batay sa mag- na may marami- 
hang tagaganap, nagkakatulad sa 
katangian ng aksiyon, hal mag-aral= 
magsipag-aral, magbasa-magsipag- 
basa Cf nagsipag-. 

mag*si*pag*p^- pnl : pambuo ng 
pandiwa, may maramihang tagaga¬ 
nap na nagsasaad ng utos, o pagpayag 
na gawin ang sinasabi ng salitang- 
ugat, hal magsipagpagawa, magsi- 
pagpahintay Cf nagsipagpa-. 

mag*si*pag*pa*k6- pnl: pambuo ng 
pandiwa, mula sa magpaka- ngunit 
may maramihang tagaganap, hal 
magpakabuti=magsipagpakabuti, 
magpakagaling=magsipagpakagaling 

Cf N A( iS I PAGrAKA-. 

mag*su*hay png [ST] : uri ng bigas. 

mag-ta-ta-b^-ko png [mag+ta+tabako]: 
tao na bumili at magbenta ng tabako 
ang gawain o ikinabubuhay : taba- 

ICERO. 


magda-tay png[niag+tatay]: mag-ama. 

maguey (me-gwey) png Bot, [Ing] : 
magey. 


ma*gu-lang png [ ma+gulang] : ama at 

ina : magurang, pengari, ginikanan, 




534 


maja 



magulang 


MAGANA, NAGANNAK, INAPUNAN, LORES, 
LOKUS, AT-ATENG, MAKAN-AWAK, KATI- 
GULANGAN, KAG-ANAK, GININKANAN, MGA 
MAAS. 


ma*gu*lang pnr [ ma+gulang ] 1 : hinog 
na kung sa prutas; matanda : gurang, 

MATUA, GULANG, TIGULANG, NATAENAN, 
NATANGKENAN, METONG, BATEKAD, MAT- 


TAKEN, HAMTONG, HINGKOD, LAHING 2: 
madaya o tuso kung maglaro o mag- 
trabaho : tusu, nasikap, barabaraa- 

KAL, MASAOL, MARUNONG 2 , PUSONG, LIM- 


BUNGAN. 


Mag-w^nga png: isa sa mga pang- 
kating etniko ng mga Mandaya. 

Mag‘wa*yen png Mit [Hil\ : ang ta- 
gapaghatid ng mga kaluluwa ng mga 
tao na namatay sa pamamagitan ng 
bangka patungong impiyerno. 

m£*ha bldng-ka png [Esp maja blanca ]: 
kakanin na gawa mula sa giniling na 
mais. 


ma'ha’d^'ra png [Esp majadera ] : ba- 
baeng labis sa lakas ng loob, ma # ha a 
d6*ro kung lalaki. 

ma*hdl pnr [Bik Hil Seb Tag War] 1: 
tao o bagay na itinatangi; layon ng 
matinding ibig: amor, darling, dear, 

HINIGUGMA, IROG, LIYAG, SINTA 2: ma* 

taas ang halaga: mababararga, mabli, 
mat 3: importante; mahalaga 4: 
dakila; marangal. 

ma-h6ng png [57] : pag-iisip nang 
may pag-iingat; pagninilay. 

ma*ha*nga pnr [57] : higit na maha¬ 
laga. 

ma-ha-rad-ja png [San]: dakilang 
raha: maharaha. 


ma-ha-ra-ha png [Esp majaraha] : ma- 
haradja. 

ma'haT^-ni png [MaiSan] : dakilang 
reyna. 

ma'harli'kd pnr [Bik Kap Hil Ilk Seb 
Tag War] : nagtataglay ng mataas na 
kalagayan, ranggo, o titulo sa lipu- 
nan; aristokratiko. 

Ma-harnMad png [maharlikd+nilad]: 
pangalang nilikha para sa Gusaling 
Panlungsod ng Maynila. 

ma-hes*tad pnr [Esp majestad] 1 : ka- 
pita-pitagang dignidad o kapangya- 
rihan lalo na sa pagdadala ng sarili, 
wika, batas, at iba pa 2 : para sa hari 
na kapangyarihan : majesty. 

ma'h6s*tU'w6'Sa pnr [Esp majestuosa] : 
kapita-pitagan; marangal, ma*h6s* 
tu*w6*SO kung lalaki. 

ma-hhhbin pngBot [Ilk] : uri ng damo 
(Biophytum sensitivum ). 


m^-hi'ka png [Esp magica] : madyik. 

ma-hi-ko png [Esp rnagico] 1: tao na 
may kaalaman sa mahika: madyikero, 
madyisyan, magician 2 1 tao na may 
kakayahang lumikha ng ilusyon sa 
pamamagitan ng bills ng kamay: 

SALAMANGKERO. 

ma*hrmo pnr [Hil seb]: maaari. 

ma*hi-n3ng-pon pnr Seb: sabik. 

ma-hiS'teryo png [Esp magisterio] 1: 
tanggapan o kapangyarihan ng ma- 

hestad 2 : kalipunan ng mga mahestad. 

% 

ma-his*tra*do png [Esp magisirado ]: 
hukom sa mataas na hukuman, gaya 
sa hukumang unang dulugan at sa 
korte suprema. 

ma*hrya png [Esp magia] : madyik. 

ma'hi'y£'in pnr [ma+hiya+in]: kung 
sa tao, hindi tahasang nakikihalu- 
bilo; kung sa hayop, hindi palaanak; 
kung sa halaman, hindi gaanong i^a-- 
mumunga: aluhanon. 

mahogany (ma-ho-ga-ni) png [Ing] 

1: Bot uri ng matigas na punongkahoy 
( Swietenia Makogani at 5. macrophyUa) 
na mamula-mulang kayumanggi ang 
kulay ng kahoy: kaoba 2 : ang kahoy 
nito 3: anumang punongkahoy na 
kauri ng nabanggit at ang-kahoy 
nito 4: kulay na mamula-mulang ka- 
. yumanggi. 

Ma a h6*ma png [Esp] : Muhammad. 

M£-i pngKas: sinaunang pangalan 
ng pulo ng Mindoro sa sinaunang 
rekod ng Tsina var Mayi. 

Maia (ma-ya) png Mit [On]: anakna 
babae ni Atlas at ina ni Hermes. 

maid (meyd) png [Ing] 1: dalagita2: 
dalaga 3 : matandang dalaga 4 : utu- 
sang babae 5 : babae na abay sa kasal. 

maiden (mey-den) png [Ing] 1: ba- 
tang babae 2: babae na hindi pa 
nagkakaroon ng karanasang sexual 
3 : kabayo na hindi pa nananalo sa 
karera. 

ma-bgang png Bot [Seb] : \ ipote 2 . 

ma*bgot pnr Seb: sabik. 

mail (meyl) png [Ing]: sulat; koreo. 

ma*M£w pnr. bubot. 

mailbag (meyl-bag) png [Ing] 1: mga 

sulat, kard, at iba pa sa koreo 2 : sis- 
temang postal 3 : sulat na elektroniko 
5 : lalagyan o bag ng sulat. 

mailbox (meyl-baks) png [Ing]: ka- 
hong lalagyan ng dumarating na sulat, 
karaniwang yari sa metal. 

mailman (meyl.man) png [Ing]: kar- 
tero. 


ma*i*m6t pnr [Bik Hil Ilk War]: labis 
na matipid kaya halos maramot. 

main (meyn) png [Ing]: a angpangu- 
nahing daluyan ng tubig: watermain 
b ang sentrong network sa distribus- 
yon ng koryente, gas, tubig, at katu- 
lad 2 : ang domestikong suplay ng 
koryente na nagmumula sa baterya. 

main (meyn) pnr [Ing]: pangunahin 
sa laki, halaga, punto, lawak, o lalim. 

mainframe (meyn.freym) png Com 
[Ing] 1: yunit para sa central proces¬ 
sing ng computer 2 : malawak na sis- 
temang pang-computer. 

ma*ing‘g£l png [Ilk]: magiting na 
mandirigma. 

mainspring (meyns-pring) png [Ing] 

1: ang pangunahing ispring sa relo 
2 : ang pinagmumulan ng lakas o 
puwersa. 

mainstay (meyns-tey) png [Ing] 1: 
ang pangunahing tagapagtaguyod 
2: Ntk pangunahing lubid sa layag 
3 : pinakamahalagang manlalaro. 

mainstream (meyns-trim) png [Ing] 

1: namamayaning idea, layunin, 
moda, at katulad 2 : pangunahing 
direksiyon ng agos ng ilog 3: Mus 
uri ngjazz na nagsimula noong 1930, 
may estilong swing at may solong 
improbisasyon sa pagkakasunod- 
sunod ng nota. 

maintain (men-teyn) pnd [Ing] 1: 
panatilihin; magpatuloy 2 : tulungan 
3 : magbigay ng tulong para sa pa- 
ngangalaga at pagpapanatili ng isang 
gusali, daanan, at katulad. 

maintenance (meyn-te.nans) png 
[Ing] 1: proseso ng pagpapanatili 2: 
paraan ng pagtulong o pagtangkilik 
upang mabuhay 3: gastos 4: sustento. 

mads pngBot [Esp maiz] 1: halaman 
( Zea mays) na tumataas nang 2-4 m, 
mahahaba ang dahon, at may isa o 
dalawang pahabang bunga na ma- 
butil 2 : tawag sa bunga nito: corn. 

mad'Seg png [Kal]: mandirigmang 
nakapatay ng dalawampu’t limang 
kaaway at may karangalang magsuot 
ng itim na damit at pulang bulaklak 
sa ulo. 

maitre d’hdtel (mey-tri-do-tel) png 
[Fre] 1: tagapamahala sa isang hotel 
2 : punong tagapagsilbi. 

ma*i a r6s pnr [War]: balisa. 

maize (meyz) pngBot [Ing]: mais. 

maja (ma-ha) png [Esp]: babaeng 
napakaselan sa pananamit, majo 
kung lalaki. 


s 


u.ii:ju»..4 





majestic 


535 


maki- 


-4 


majestic (ma-dyes-tfk) pnr [Ing] 1 : 
dakila; marangal 2 : maharlika; ma- 
kahari. 

majesty (ma-dyes-ti) png [Ing] : ma- 
hestad. 

major (mey-dyor) png [Ing] 1 : Mil a 
opisyal ng hukbo na higit na mababa 
sa tenyente koronel subalit higit na 
mataas sa kapitan b opisyal na naka- 
talaga sa seksiyon ng mga instru- 
mentong pangmusika 2 : larang ng 
pag-aaral na pinili ng isang mang- 
aaral 3: Mus pinakamataas na eskala, 
nota, at katulad. 

major (mey-dyor) pnr [Ing] 1 :maha- 
laga; pangunahin: mayor 5 2 : seryoso 
o mapanganib 3: Mus a sa eskala, 
may patlang ng isang semitone sa 
pagitan ng ikatlo at ikaapat sa pagi- 
tan ng ikapito at ikawalong antas b 
sa interval, higit na mataas nang isang 
semitone sa interval na minor 4: 
nakahihigit sa gulang: mayor 2 . 

major-dome (mey-dyor-dom) png 
[Ing Ita maggiordomo] : mayordomo. 

majorette (me-dyo-ret) png [ Ing] : 
babae na tagapanguna sa banda ng 
musiko: bastonera. 

majority (mad-yo-ri-ti) png [Ing]: 
mayorya. 

M£ a ka png Mit [ST]: pook na him- 
layan ng mabubuting kaluluwa. 

ma*k£- pnl 1 : a pambuo ng pang-uri, 
nagsasaad ng pagkampi o pagpanig 
at may kasamang gitling kapag sinu- 
sundan ng pangngalang pan tangi, 
hal, maka-Amerikano, maka-Espanyob - 
maka-Ingles b ikinakabit din sa mga 
pangngalan o pang-uri nang walang 
gitling kapag pangngalang pambala- 
na, hal makabago, makabansa, ma- 
kabayan 2 : pambuo ng pang-uri, 
nagsasaad ng pananhi, hal makabasa, 
makabuti, makasama 3: katulad ng 
maka- 2 , subalit ginagamit bago ang 
tambalan at naglalarawan na sali-. 
tang-ugat, hal makaagdong-buhay, 
makaalis-antok, makabagbag-loob 
4: pambuo ng pandiwa, nagsasaad • 
ng abilidad o autoridad na gumawa 
at kumilos, hal makabasa, makabili, 
makasulat, makasigaw Cf naka- 5 : 
pambuo ng pang-abay, nagsasaad 
ng pag-uulit, hal makailan, makalima, 
makasampu Cf naka -. 

ma*ka*ban-sa png pnr [maka+bansa ]: 
tao na nagmamahal, nagtataguyod, 
at handang ipagtanggol ang kapaka- 
nan at interes ng kaniyang bansa: 
patriot. 


: tao na tagapagtaguyod ng nasyona- 
lisrho: nationalist. 

Ma-ka a b6*SOg png Mit : sa sinaunang 
lipunang Bisaya, diwatang nagbibi- 
gay ng pagkain sa mga nagugutom. 

Ma*ka*bo*teng pngMit[Tir] : anitong 
nangangalaga sa mga usa at baboy- 
ramo. 

ma-ka-bu-hay pngBot [ maka+buhay] \ 
baging ( Tinospora rumphii ) na gu- 
magapang at may mga sangang nag¬ 
tataglay ng mapait na likido. 

ma*ka*bu*hay pnr [maka+buhay]: 
nakapagpapasigla; nakapagbibigay 
ng buhay. 

ma'ka'hi'yd png Bot: halaman (Mi¬ 
mosa pudica) na may pinong dahong 
tumitiklop kapag nahipo o nasaling 
at pink ang bilog at mabalahibong 
bulaklak: andibaing, baeng-baeng, 
huya-uyA, touch-me-not. 

ma a ka*i a s£ png Bot : punongkahoy na 
may bungang nakukuhanan ng lason 
sa isda. 

ma a ka"lag*l£g-mat‘smg pnr [maka+ 
laglag-matsing] : matindi at paulit-ulit 
na pagyugyog, gaya sa punongkahoy. 

ma*ka‘larrd6ng-suso png Mit Zoo 

[maka+landong-suso ]: uri ng isda na 
pinaniniwalaang nakapagpapalaki 
ng suso ng babae kapag kinain. 

ma*k6'la*wa pnrpnb [ maka+dalaxva ]: 
doble; dalawang ulit. 

ma*ka*la a w£, sa ma a ka a ia a wa pub 

[ maka+dalawa] : araw makaraan ang 
bukas. 

ma*kal a p \ png Bot [57] : uri ng dalan- 
dan na ginagawang sabon. 

ma*kcm png 1: Bot uri ng palay. 2: 
Zoo uri ng baboy na malinamnam 
ang karne kapag iniluto. 

ma a kan-6 a wakpng [Pan]: magulang. 

ma*ka*pag- pnl pambuo ng pandiwa, 
nagsasaad ng pagkakaroon ng pag- 
kakataon, hal makapag-aral, maka- 
pagtinda, makapagbili Cf nakapag-. 

ma*ka a pag a pa- pnl : mula sa anyong 
magpa , nagsasaad ng kakayahan, ng 
patunay na maganap ang isang hi- 
ling, tanong, o utos, o ng pagpayag 
na maganap ang isang aksiyon, hal 
makapagpatahi, makapagpatubig Cf 

NAKAPAGPA-. 

ma a ka a pang a ya a rf a han pnr [ma+ka+ 
pang+yari+han] : nagtataglay ng ka- 
pangyarihan, lakas, o impluwensiya, 
at nakahihigit sa iba pang bagay o 
nilalang. 


ma*ka*b4*yan png pnr [maka+bayan] Ma a ka a p6 a nis png Asm bituin sa unang 


magnitud ng konstelasyong Bootes: 
Arcturus. 

ma a k6*pat png Bot [ ma+ika+apat ]: 
uri ng palay na nahihinog sa loob 
ng apat na buwan makaraang itanim. 

ma*ka a pu a nd png Bot [Ilk Tag maka+ 
puno] : uri ng punong niyog na nag¬ 
tataglay ng malambot na laman ang 
bunga. 

m^ a ka a r6 a ni png [Ing Ita macaroni]: 
macaroni. 

ma*k£ a sal png [57] : uri ng mamaha- 
ling bigas. 

ma a k^ a sa*l^m a bo pnr [Kap]: salambaw. 

ma a k4s a bel, ma a kas a b6l png [Pan] 
1 : bangod 2 : sagabal. 

ma a ka a si a pol-bu a not png [maka+sipol- 

bunot] : buko ng niyog na nagsisimula 
pa lamang magkaroon ng malambot 
na laman. 

Ma a k£s*la png [Tbn]: ritwal ng pag- 
diriwang na binubuo ng paghahanda 
ng lason sa isda mula sa fermentasyoh 
ng anim na uri ng gulay na hinaluan 
ng abo, ng pagbuhos ng naturang 
likido sa dagat, ng paghuli sa isda, 
at sinusundan ng masasayang musika, 
awit, at sayaw. 

ma a ka a t& png 1: tao na kumakatlia 
ng tula: manunuia, mamalaybay, man- 

NANIW, MAG BAB A LAK, POET, POETA 2\ 

tao na nagtataglay ng matulaing isi- 
pan, irnahinasyon, at paglikha, kasama 
ang husay sa pagpapahayag ng anu- 
mang iniisip o niloloob. 

ma a ka a ta a mi a mi png [ Kap] : halukipkip. 

ma a ka a ti a p6d png [Ilk]: sagabal. 

ma-ka tu*pang png Mus: sa Sulu, uri 
ng gong na yari sa tanso o bronse. 

Ma*k£w png [Ing Por Macao]: tawag 
sa ilang bagay na Tsino : Macao*. 

ma # kay a s6 png [57] : bungang kahoy 
na pampurga var kamaysa. 

maki- pnl 1: pambuo ng pandiwa, gi¬ 
nagamit sa paghingi o paghiling ng 
permiso o pagpayag, hal makiraan, 
makiabot, makiupo 2 : pambuo ng 
pandhva, nagsasaad ng pagpaloob 
sa isang pangkat, hal makihanay, 
makisama, makihilera 3: pambuo 
ng pandiwa, nagsasaad ng pagsali 
nang isahan o maramihan tungo sa 
isang tiyak na aksiyon, to/makibaka, 
makiaway, makilaro 4 : pambuo sa 
pandiwa, nagsasaad ng panggagaya 
o pagtulad, hal makibagay, makiayon 
5 : pambuo sa pandiwa, kapag sina- 
samahan ng pay nagsasaad ng kahili- 
ngan o pagpaloob, hal makipahinga, 
makipalunig 6 : pambuo sa pandiwa. 





536 


makikatni 


malahinabuyan 


kapag ikinabit sa pag, nagsasaad ng 
pagsama sa karamihan at pagganap 
sa isang aksiyon, hal makipagkita, 
makipaglaro, makipag-away 7: pam- 
buo sa pandiwa, nagiging makipag-, 
subalit may -an, nagsasaad ng pag- 
babalikan o sabayang aksiyon, hal 
makipagsulatan, makipagsigawan, 
makipagtawanan 8 : pambuo sa pan¬ 
diwa, nakabubuo ng makipagpa- mula 
sa anyong magpa- at nagsasaad ng 
pagsali o pagpaioob dahil sa pagka- 
karoon ng isang bagay na nagawa, 
hal makipagpaalis, makipagpagawa, 
makipagpabili Cf nakipagpa-. 

ma*ki*kat*ni png Ora [Kap ] : katinig. 

ma-kidig png Bot [ma+kilig]: uri ng 
halaman na may malasutlang dahon. 

md*ki-nd png [Esp maquina ] 1: apa- 
ratong gumagamit ng mekanikal na 
lakas at may tiyak na gawain ang iba’t 
ibang bahagi 2: uri ng aparatong 
mekanikal, gaya ng sa sasakyan 3: 
instrumentong nagpapadaloy ng 
:jakas 4: sistemang nagkokontrol ng 
isang organisasybn 5: tao na meka¬ 
nikal kung kumilos at kulang sa 
emosyon: machine. 


ma-ki*n^r*ya png [Esp maquinaria ] 

1: makina sa pangkalahatan 2: ba¬ 
hagi ng makina 3: organisadong sis- 
tema 4: pamamaraan na maaaring 
garni tin: machinery. 

ma a ki a nas a yon png [Esp maquinacion ] 
1: ang akto, halimbawa, o proseso 
ng paggawa at pag-aayos ng makina 
2: pinaghandaang piano o intriga. 

ma*ki*nil*ya png [Esp maquinilla]\ : 
kasangkapan para sa mekanikal na 
pagsusulat ng titik at mga tipo 2: sa 
paglilimbag, estilo ng tipo na nagbi- 
bigay ng anyo ng kopyang likha nito : 
typewriter 3: tao na gumagamit ng 
kasangkapang ito: typist 4: kasang¬ 
kapan ng barbero sa pagputol ng 
buhok. 


ma*ki*nis-ta png [Esp maqubiista] 1: 
tao na gumagamit ng makina 2: tao 
na gumagawa ng makinarya. 

rna*ki*pak pnr [ma+kipak] : nanganga- 
pal sa dumi, 

ma*k6*pa png Bot 1 : punongkahoy 
(Syzigium malaccense ) na tumataas 
nang 10 m at may hugis peras na 
bunga 2: ang bunga nito. 

ma # koTa*n& png [Mar] : alindog. 

mak*ro*k6s-mo png [Esp macrocosmo] : 
macrocosm. 


m£k*si png [Ing maxiskirt] : mahabang 
pal da. 


mak*t6l pnd mag a mak a t6l, mak-tu- 

Ian: magpakita ng sama ng loob sa 
paraang eksaherado at nakatutuwa. 

ma a ku a £ a po png [ Bik ]: apo. 

mal pnr 1: [ Kap] mahal 2: f Esp] ma- 
sama. 


mal- pnl [Esp]: mala-. 

mada png Bot : punongkahoy ( Elaeo - 
carpus grand iflorus) na makinis at 
tumataas nang 24 m, may mapait na 
balat, bilugang mga dahon, puting 
bulaklak, at lunting bunga. 

m£da pnr [Esp] : masama, m&la kung 
panlalaki : mal 2 

mada- pnl [Esp]: pambuo ng pang- 
uri, nangangahulugang kawangis, 
katulad: mal-. 


mada*a a tis png Bot [rnala+atis] : pa- 
lumpong na may makikinis na dahon, 
matulis ang dulo, at karaniwang 
nag-iisa ang bulaklak na manilaw-nilaw 
ang kulay: maiasagwat, panagit. 

ma-la*a-woy png : kahoy na pangga- 
tong at matagal magningas. 

ma-la*ba-kay png Bot [ST] : uri ng 
yantok Cf uway. 

mada-ba-nag png Bot [ mala+banag] : 
uri ng malabaging na halaman (ge¬ 
nera Convulvulus at Calystegia ). 

mada-ba-nos png Zoo : uri ng igat : 

INDONG, PAYANG1TAN. 

ma'la*ba*s6*han pngZoo[mala+basa- 
han\: uri ng ahas-dagat na guhitan 
ang katawan at anyong basahan ang 
balat. 


nada*ba*t6 png [ mala+bato] 1 : butil 
ng uhay na nagsisimula pa lamang 
na magkakulay 2: Bot baging (Anre- 
dera scandens) na malayerba at may 
ugat na malaman. 

T\a*la*ba*y^*bas png Bot [mala+baya- 
bas ]: barambong. 

Tiada-ba-ya-wak png [ mala+baydwak ] 
1: Zoo uri ng buwaya na maliit at ka- 
sukat ng bayawak. 2: santol na mani- 
balang. 

ma-lad-yong png Zoo: uri ng mackerel 
(Scomberomorus mac-ulatus ) na mata- 
tagpuan sa karagatang Atlantiko. 

ma*la*gu a n6 png Zoo [mala+guno] : 
uri ng mackerel na matigas ang 

Hi i n tot 


ma*la*ka*bu*yaw png [mala+kabu- 
yaw] : punongkahoy ( Chastospermum 
glutinosum) na tila sitrus, tumataas 
nang 10 m, matinik ang katawan, at 
biluhaba ang bun gang magaspang 
ang balat: kaiantan. 

ma-la-kan-du*!] png Zoo [mala+kan- 


duli ]: uri ng butete na nakalalason. 

mada'k&*pas png Zoo [ mala+kapas]: 
uri ng isdang alat (family Gerridae) 
na pinilakan ang katawan at patulis 
ang nguso. 

mada-ka-pd png Bot [mala+Esp cafe]: 
uri ng palumpong (Canthium di- 
coccum). 

madd-bi png [Ilk] : banga ng tubig. 

mada’bbbi png [ST] : bangka na maliit 
at makihtab. 

mada*bi*g^ pnr [mala+biga] 1: mahilig 
magsalita ng kung ano-ano Cf taua- 
los, tsismosa:madait>al; masatsat 2 : 
ipokrita 3: Bot varyant ng bi*g^. 

ma # la a bu*gt png Bot (mala+bugi) : ila- 
has na puno ng makopa ( Syzygium 
malaccense ). 

ma # la*bu*h6k pnr Bot [mala+buhok]: 
damong tila buhok. 

ma• la• buk*b6k png Bot [ mala+bukbok] : 
halamang-baging (Quamoclit pennata) 
na ornamental. 

Malacafiang (mada-kan-yang) png 
Kas Pol 1: opisyal na tahanan ng pa- 
ngulo ng Filipinas na nasa San 
Miguel, Maynila 2: sangay na taga- 
pagpaganap ng pamahalaan. 

ma*la a gS pnr [ST] : hayok sa gutom : 

DALUROR, DAYUKDOK, PASAL . 

ma a la*g6 a tas pnr [mala+gatas] : gala- 
pong na malabnaw. 

Mada a g6n a ya png [Esp malaguena] : 
babaeng taga-Malaga, Espanya, Ma a 
la a g6n a yo kung lalaki. 

ma a la a gi a hay pnr 1 : alanganin 2: 
mamasa-masa, halumigmig Cf alin- 

SANGAN. 

ma a la*ging pnd mag a mada a ging, 
ma a l6 a gi a ngin, i a ma a la a ging [ST] : 

magbingi-bingihan. 

•kit png Bot [Kap Tag War] : 
uri ng palay na ginagamit ang bigas 
sa paggawa ng kakanin : diket, an- 
rapket. 


ma-lag 


ma*lag a m^t png Bot : matigas na pu¬ 
nongkahoy na karaniwang ginagamit 
sa paggawa ng bangka. 

mad&*god pnr [ST] : payat na payat. 

ma a iag*yd png Mus Lit : uri ng awi- 
ting-bayan ng mga Mangyan. 

ma a la a ha a k6n^ng[S7] : pasimuno. 

mada a hd-nip png Bot [ mala+hanip] : 
uri ng baging na halaman. 

mad£ a hi a na a bu*yan png [mala+h+in+ 
aboy+an ] : damit na nagkapunit-punit 
na dahil sa kalumaan o matagal na 
paggamit. 









*1 i 


..t 





fUfli'TH*! 


r*ir <"!i' i•»>- 







malahinhm 


537 


maiasiay 


ma a la• h i n• hin png [ST] : tubig na ma- 
iigamgam. 


maliit na yerba na tumutubo sa ila- 
lim ng tubig. 


ang ibig sabihin. 


ma*la*hi-ni-nga pnr [ mala+hininga] : 
mainit-init ngunit higit na mababa 
sa maligamgam Cf malakuko. 


mad£du*bi*g png Bot [mala+liibigan]: 
halaman ( Mapania humilis) na may 
maiikling risoma. 


ma*la-pu*g6 png Zoo : uri ng manok 
na higit na maliit kaysa karaniwan. 


mada*pu-tat png Bot [rnala+putat] : 

uri ng matibay na punongkahoy. 


ma-la-hi-pay png Bot [.Kap ]: parinlas. ma-la-lu-pay png Bot [ Kap ]: parinlas. ma)ar (m6y . lar) png [Ing ] : hinggil 


madad a ba png Bot [ST] : uri ng pu¬ 
nongkahoy na maliit at ipinanggaga- 
mot sa bulutong. 


mada-ik-mo png Bot [Ilk Tag mala+ 
iktno ]: punongkahoy (Celtis philippi- 
nensis) na tigatlo ang pilas ng dahon. 


mada-bna png Bot : mayana. 


ma-la-hnbbay pnr : bahagya ang 
epekto ng alak na ininom, o hindi 
gaanong lasing. 


madcbis png [ST] : tubig na malabo 
at may kulaba sa ibabaw. 


madads-is png Bot [ mala+is-is\ : pu¬ 
nongkahoy ( Malaisia scandens) na 
tumataas nang 4-8 m : sadak. 


png [ mala- 1 - ita] : takipsilim 


ma*I&k png: 1: kaisipan, karaniwang 
kinakabitan sa unahan ng wala : 

MALAY, SENTIDO, RAKIRAMDAM 2 : idea; 

nosyon Cf akaia, alam , hula, sapan- 

TAH A. 


ma*la*k6 # law/mr [mala+kalaw] : may 
kutis na mapusyaw na kayumanggi. 


mada*kadbngag png Bot [mala+kali- 
ngag] : punongkahoy na kahawig ng 
cinnamon. 


mada*k4 a pas png Zoo [mala+kapas ]: 
uri ng isdang alat (family Gerridae) 
na nakausli ang nguso at pinilakan 
ang kaliskis. 


ma*la*k£*rit pnr [ mala+karit ] : hugis ’ 
karit; bagong buwan. 


ma-la-kat-mon png Bot [rncila+katmon] : 
punongkahoy na may nakaimbak na 
tubig sa katawan at naigagamot sa 
lagnat. 


mada a ka a w£ a yan png Bot [mala+ka- 
wayan] : uri ng sakate. 


mada a ki a hin pnd [ma'+laki+hin] : pa- 
halagahan; bigyang pansin C/pansinin. 


mada a king-tei a o pnr [ma+laki+na+tao]: 
may higit na katangian o kapangya- 
rihan kaysa karamihan. 


ma*!a*kud*ku*ran png Bot [ mala+kud - 
kod+an] : uri ng aromatikong yerba 
(genus Mentha ). 


mada a ku a k6 pnr [mala+kuko] : mali¬ 
gamgam Cf malahininga : maimbong, 

MALANHOD. 


madada-ngit png Bot [ST mala+langU ] 
uri ng gumagapang na halaman. 


madada-was png Bot [mala+lawas) 


mada*m£ png [.ST] : mithi. 


mad£ a man pnd. [ma+alam+ari] : ima¬ 
ging malay sa isang bagay o pangya- 
yari : mabatid, matanto, mahulo var 
maalman. 


mada*m£*ya pnr [ mala+maya ] : abuhin. 


m£dan png [Kap] : damit. 


mada*n£*si png Bot : uri ng saging na 
may luntiang buto ang bunga. 


madan*d£y pnr : may balangkas o 
rabaw na nakakurba pal abas, gaya 
ng eksteryor ng anumang bilog o 


espero : convex, kumbekso. 


maddng a si png Zoo [Seb] : isdang 
alat ( Sardinella brachy soma) na kauri 
ng maliit na sardinas: haol-haol. 


madan*m£n pnr [ST] : nakaintindi; 
nakaunawa; natandaan ang alam at 


♦ ♦ 


ang nanmg. 


mada°6*ang png [Iva] : kati 1 . 


mada a 6n png [ST] : baboy-damo na 
bunds. 


mad£ a pad(k a pik png Bot [mala+pal- 
ikpik] : anaang. 


mad£ a pan*d£n png Bot [mala+pan- 
dan] : halaman na kahawig ng pako. 


mada*pan*d6 png Zoo [Bik Tag] : 
isdang alat ( Carangoides malabaricus) 
na malalaki ang ngipin at bughaw at 
' puti ang katawan : babadlong, bulu- 

BUKTO, KALAATO, KALOBE, LAMBIYAN, 


LANDIWAK, LANGOGAN, ALLANGA, N'AAG- 
BOBOGWEL, TAROKOTOKAN, TRAKITO. 


mada*parvd6ng diddw png Zoo : 

isdang alat ( Gnathanodon speciosus) 
na maliit ang mata at makaliskis ang 
tiyan : adlon, banlog, garapetse, ta- 

LINGAN. 


mada*pa a p£-ya png Bot [mala+papaya] : 
punongkahoy ( Polyscias nodosa) na 
maliit, walang sanga ang puno, pai- 
kid ang dahon na hugis suso at kara¬ 
niwang ginagamit na pampalamuti. 


m£da a p£ a ti png Zoo [Pan] : kalapati. 


mada a p£ a ting-£ a tap png Zoo [Pan] : 

batubato. 


mada-ping-gan png Bot : lunas. 


ma a lap a nt png Zoo : uri ng isda {fa¬ 
mily Clupeidae) na nakakain. 


malaproplsm (mada-pro-pfsim) png 
[Ing] : bagay na hindi angkop ang 
pagkagawa o salitang hindi angkop 


sa pisngi 


mada a r£m pnr [Kap ma+laram] : sinu- 
ngaling. 


ma-Ia-r^-yap png Bot [ malar day ap] : 
punongkahoy na may dahong naiga¬ 
gamot. 


ma a la a ra a yat-k6 a hoy png Bot dawag 4 . 


malaria (madar-ya) png Med [Ing] : 
malarya. 


ma a la # ru a hat png Bot [mala+duhat] : 
punongkahoy na katulad ng duhat. 


madarya png Med [Esp Ing malaria] 
: karamdamang dulot ng parasitong 
protozoan (genus Plasmodium) at 
naililipat sa isang tao sa pamamagitan 
ng babaeng lamok: duso; hitakig. 


m6 a las png [Kap Tag] : pagtutuon ng 
tingin sa isang bagay Cf bista, himltad, 
tanaw, titig: lutok, matmat, pan- 


nengneng, panutok, siap, turuhok, 
tulok, tutor. 


m^ a las pnr [Esp mala+s ]: masama 
ang kapalaran o may hatid na masa- 
mang kapalaran Cf suwerit:. 


mada*sa*do pnr [Esp mal+asado] : 
hindi pa gaanong luto, karaniwan 
sa itlog at kame. 


ma*la a sa a ging png Zoo : isdang ta- 
bang na natatagpuan sa bukid na 
may tubig. 


ma*la a sa a gi a yat png Bot [Ilk] : mala- 

atis. 


ma a la a s£ a kit png [mala+sakit] : pag- 
aalala o pagtatanggol sa kapuwa lalo 
na sa panahon ng kalungkutan, ka- 
gipitan, at kahirapan Cf damay, 
simpatiya, ranaji : panaiipod, saranay, 
linding. 


ma*l4 a sa a mat png Bot : lunas. 


ma-la-sam-b^l png Bot [mala+sambal] : 
palumpong {Dracaena angustifolia) 
na masanga at mabalahibo ang puno, 
at hitik na puti kung mamulaklak : 

TALIGBUHOK. 


ma-la-sa-wa png Bot [ mala+s aw a ] : 
uri ng gumagapang na halaman na 
nakapagpapagaling ng sugat ang 
tangkay. 


9 

ma a la-se-bo pnr [mala+sebo] : hindi 
pa gaanong hinog na bunga ng sam- 
palok. 


ma-la-sf-ay png Bot [ST] : yantok na 
gam it sa paggawa ng arko. 


jL. 





538 


malikmata 



malasitum 


mada-sbtum png Bot [ Kap ] : Ivinas. 

madas*m£s pnd mag-madas-m3s, 
madas-ma-sm, i-madas*m£s [ST ]: 

unawain o intindihin ang anumang 
maganap. 

madas-ti-g& png: umay. 

madas-ti-gs png : pagkayamot. 

madas-ti-gf pm [57] : galit na 

madas-tud pnr [Kap] : haliparot. 

mada*su°g? png Zoo [Seb Tag] : isda 
(Istiophono orientalis) na may rnaha- 
bang nguso. 

mad£rsuda*si png Bot [ mala+sulasi ]: 
punongkahoy ( Leptospermun flaves- 
cens ) na tumataas nang 5 m, nagaga- 
wang tsaa ang pinatuyong dahon. 

madat pnr [Bik HU Mar Tag] : basag 
ang tinig, karaniwang dahil sa labis 
na pagsasalita Cf humal, paos, pagaw, 

PAGAK, PAYUS. 



madA-tadong png Bot [mala+talong] : 
paluinpong ( Solanum verbascifolium) 
na tumataas nang 1-4 m, mabuhok, 
may dahong hvimahaba nang 10-23 
sm, at may bulaklak na maputi o 
bughaw. 

mad£-tam*bcin png [ mala+tamban ]: 
maliit na alon. 


mada-tan-dok png [mala+tandok] 
1: sungay ng batang kalabaw at usa 
2 : tagviri sa batang kalabaw o usa. 

mada-ta-ngal png BoP. hangalay. 

madat-an-ta-ngan png Bot : punong¬ 
kahoy ( Hernandia ovigera) na may 
makikinis na dahon, mabuhok na 
puting bulaklak, at bilog na bunga 
na nakukuhanan ng langis na gina- 
gamit sa paggawa ng kandila o pan- 
tanggal ng balakubak. 

mada*td*pay png Bot [Bik ]: lunas. 

malathion (mada-ta-yon) png Kem 
[Big] : pamatay-kulisap na may ha- 
long phosporous at may mahinang 
las on para sa ibang hay op. 

madat-ti-bun-tal png [Mag]: puti. 

mada-tu-ba png Zoo [ mala+tuba ] : 
man ok na kulay tviba ang balahibo. 

mada-tu-ba pnr [ mala+tuba ]: walang 
pakialam sa anumang nagaganap sa 
paligid. 

mada-tu-ko png Bot [mala+tuko] : 
punongkahoy na nakukuhanan ng 
sangkap sa paggawa ng sab on ang 
balat. 


mada-tu-ngaw png Bot [Iba Tag malar- 
tungazv]: paluinpong ( Mela-stoma 
malabathncunt) na ornamental at may 
bungang manamis-namis at maasim- 
asim. 


mada-u-bi png Bot [ mala+ubi ]: altan. 

mada-u-hog pnr [mala+uhog] : mu- 
rang-mura na buko ng niyog. 

madd'way png Zoo [ST ma+laway] : 
uri ng isda na balot ng tila laway ang 
buong katawan. 

Mad6*weg png : pangkating etniko 
na matatagpuan sa bayan ng Rizal, 
Cagayan, at sa kanluran ng Kalinga 
at Apayao. 

mada-wi-ka pnr [57" mala+zvika] : 
mapagsalita ng kung ano-anong na- 
kasasakit sa kapuwa. 

mada*wf*was png Bot: damong tu- 
mutubo sa mga bubungang yari sa 
kugon o nipa. 

mdday png 1: kaalaman hinggil sa 
buhay: ulirat 2: Sik natipong mga 
kaisipan at damdamin ng isang tao 
o ng isang pangkat Cf walang maiay, 

DI-MALAY, MUSLAK. 

I 

Maday png 1: a tao na naniniraHan 
sa Malaysia, Brunei, at bahagi ng In¬ 
donesia b tao na nagmula sa lahing 
ito- 2: ang wika ng mga Malay. 

Mad6-ya png: dating bansa sa timog- 
silangang Asia, binubuo ng katimu- 
gang bahagi ng Malay Peninsula at 
ilang kalapit na pulo, at bumubuo 
sa kasalukuyan ng kanlurang bahagi 
ng pederasyon ng Malaysia at kilala 
bilang West Malaysia. 

Mad£'yan png 1 : Malay 2: ang wika 
ng Malay. 

mad£ a yang tadud-tu-ran png Lit 

[ma+laya+na+taludtod+an]: tula na 
walang tugma at sukat: free verse, 

BERSO LIBRE, VERS LIBRE. 

Mad£y-bad£y png : kabesera ng Bu- 
kidnon. 

maiay gooseberry (maday gus-be-ri) 
png Bot [Ing] : iba. 

madaymiy pnr [Bik] : mahina ang 
katawan na tila maysakit. 

Mad6*yo png [Esp] : anumang may 
kaugnayan sa Malay. 

mal*ba*r6*sa png Bot [Esp malvarosa] : 
palumpong ( Pelargonium graveolens) 
na maliit at aromatiko, mabuhok, 
pink o mapusyaw ang lilang bulaklak, 
at nakukuhanan ng sangkap na me- 
disinal. 

mabbds png Bot [Esp malva+s] : ha- 
laman ( Abutilon indicum) na mabu¬ 
hok ang sanga at itinuturing na me- 
disinal. 

mal-bas-tig-b^-lang png Bot : mala- 
katmon. 

mal-b6r-sas-y6n png [Esp malversa- 


cion] 1: pagsasamantala sa posisyon 
2 : paglustay o pagnanakaw ng salapi 
ng bayan o pondo ng samahan. 

mal-dls-yon png [Esp maldicion] : 
sumpa. 

male (meyl) png [ Ing] : lalaki, tao man 
o hayop. 

maleic acid (medeyk a-sid) png Kem 
[ Ing] : walang kulay na organikong 
kristalina, at ginagamit sa paggawa 
ng mga sintetikong resin. 

A 

ma-le-ta png [Esp] ; sisidlan ng damit 
at gam it kung naglalakbay, karani¬ 
wang parihaba at nabibitbit Cf attache 

CASE, BAG, TAMPIPI : SUITCASE. 


M.ad6 # te pngMit [Ing Gri] : diyosa ng 
pagbubulay at isa sa tatlong magka- 
kapatid na diyosa. 

made-te-ro png [Esp] : tagagawa o ta- 
gabenta ng maleta. 

ma-le-tin png [Esp] : maliit na maleta. 

malfeasance (malda-sans) png Bat 
[Ing] : masamang gawain. 

malfunction (mabfank-syon) png 
[Ing] : di-paggana ng aparato o ma- 
kina o di-pagkilos nang normal. 

md-li png Bot [Kap Tag] : palumpong 
(Leea indica) na may tuwid na sanga, 
pinong dahon, lunting bulaklak, at 
maliit na bunga: iiamamali. 

mall pnr 1: hindi alinsunod sa wasto : 
wrong 2: lumilihis sa katotohanan : 
wrong 3: hindi sumusunod sa kahi- 
ngian : wrong 4: hindi angkop; wala 
sa ayos : wrong. 


malic acid (madik-a-sid) png Kem 
[Ing] : organikong asido na karani¬ 
wang nakukuha sa hilaw na bungang- 
kahoy gaya ng mansanas. 

malice (madis) png [Ing] : malisya. 

malicious (ma dfs-yus) pnr [ Ing]: ma- 
lisvosa. 

j 

ma-li-gam-gam [pnr] : mainit-init Cf 


AUNLANGAN, HA1.UMIGMIG, MAIAKUKO. 


malign (madeyn) pnr [Ing] 1 : masama 
2 : nakapipinsala. 

madig-nant pnr [ Ing] 1 : a sa karam- 
daman, malubha; nakahahawa b sa 
tumor, tendensiyang kumalat o pa- 
sukin ang mga normal na tissue at 
lumitaw muli pagkatapos tanggalin 
2 : mapaminsala. 

madfg-no pngMit [Esp] : masamang 
nilalang na di-nakikita ngunit pina- 
niniwalaang nasa paligid lamang at 
nakikisalamuha sa karaniwang tao. 

ma-lik-ma-ta png [Kap Tag malik+ 
mata] 1 : anumang may katangiang 
magbago ng anyo 2: anumang naka- 





maliksi 


539 


mam 


lilinlang ang anyo. 

madik'Si pnr [Kap Tag ma+liksi] : ma- 
bilis at maagap, karaniwan sa pagkilos. 

ma*IMang png [Seb] 1 : Kent sulfur 2: 
Mil pulbura. 

m£dim png [ST] : piloto. 

madi a m3 a kan png Zoo: uri ng suso o 
kuhol. 


m6di-m6di png Lit [HU] : salawikain. 

madbmadf pngBot [Kap Tag] : naga. 

madi-madi pnr 1 : madaling malito 2: 
ulyanin. 

madi a ma a ng£ png Zoo : malapando. 
madi-m^ngo png Zoo [ST] : uri ng 

isda na tila tuna. 


madfm a bin pngBot [War] : balimbing. 

Madinvbung png Mit [ Bag] : diyosa 
na nagpapaigting ng pagnanasa. 

madhmit png [ST] : uri ng buslo na 
yari sa yantok. 

madhna png [ST] : nimpa Cf diwata. 

mading-gd png Bot: kundol. 

mading-mmg pnr [ST] 1 : nalilito 2: 
nagkukunwari. 

m£ding*mi a ngan png Ana [Kap] : pi- 

lipfsan. 


madi-rong pnr : maga. 

madis a y£ png [Esp malicia] 1 : lung¬ 
gating manakit o magdulot ng pag- 
durusa sa kapuwa: malice 2: Bat 
masamang layunin ng isang tao sa 
paggawa ng kriinen :malice 3 : mam- 
ming pag-iisip sa kapuwa: malice. 

madis a y6 a sa png [Esp maliciosa] 1: 
may malisya 2 : mahilig iugnay angf 
anumang bagay sa sex, madis a y6 a so 
kung lalaki: malicious. 

m£dit pngBot uri ng damong guma- 
gapang. 

madit a mft pngBot [ST] : uri ng mati- 
gas na punongkahoy na ginagawang 
bangka. 


madiw 

sidhi. 


png : panlalamig; bawas ng 


mall (mol) png [Ing] 1 : daanan na 
may bubong 2 : gusaling pamilihan. 

mallet (ma-let) png [Ing] 1 : pamukpok 
na yari sa kahoy 2: pamalo na gina- 
gamit sa croquet o polo. 

malleus (mal-yus) png Ana [Lat] : 
maliit na buto sa gitna ng tainga na 
naghahatid ng pagyanig ng tympa¬ 
num sa incus. 

mallow (a-low) png Bot [Ing] halaman 
(genus Malva) na may ma-bubuhok 
na sanga at dahon, at ka-raniwang 
may kulay rosas o lilang bulaklak. 


mahma pnr: malubha; grabe Cf labis, 
lampas. 

mal a m£g png Zoo: maliit na primate 
(genus Tarsius), mahaba ang bun tot, 
mulagat ang malalaking mata, tulog 
sa umaga at aktibo kung gabi: tarsier. 

mal a m£det png [Pan]: piing. 

mal a ma a r3 a ma pngBot [HilSeb] : ha¬ 
laman ( Qiiamoclit pennata) na orna¬ 
mental: KABELYO-DE-ANGHEL. 


malnourished (mal-nu-iist) pnr [Ing] : 
kulang sa nutrisyon o sustansiya. 

mal a nut a ris a y6n png [Esp malnutrition] : 
masamang kalagayang pangkalusugan 
na dulot ng pagkawala o kakulangan 
sa pagkain o nutrisyon: maimjtrition. 


malnutrition (mal-nut-rusyon) png 
[Ing]: malnutrisyon. 

m6do pnr 1 : [Bik] napagkamalan; 
nagkamali ng akala 2: [ Esp] masama. 

ma-16 png [S7] : uri ng malaking sa- 
sakyang dagat. 

ma a lo a ba*dy png [ST] : ginto na may 
mababang kilates. 

mado a ba a go png Bot : punongkahoy 
(Hibiscus tiliaceus) na masanga, maki- 
nis ang ibabaw ng dahon at mabuhok 
sa likod, at dilaw ang mga bulaklak. 

malocclusion (ma-lo-klu-syon) png 
[Ing]: hindi wastong posisyon ngmga 
ngipin kapag nakasara ang bibig. 

rnado a k6n png, pnr [Pan]: buntis. 

ma a I6-ma png [S7] : bagay na tira. 

madom a p£ a yak/?? 2 g- [S7] :uringbanga 
na patag ang ilalim. 


ma a l6n png [War] : bahagi ng isang 
kabuuan. 


rt\a*\ongpng[Mrw] : telang tila-bum- 
bong ng mga Maranaw. 

m£dong a 6n a dong png [Mrw] : pi- 
nakatatanging malong, karaniwang 
mapusyaw na pula at may dekoras- 
yong ikat na pahalang sa tela. 

m£dong a Ian-dap png [Mrw] : uri 
ng malong na higit na mababa ang 
pagtatangi kaysa malong a andon. 

Madodos png: bayan at kabesera ng 
lalawigan ng Bulacan. 

Malolos Republic (ma-lodosre-pab- 

lik) pfigKas [Ing]: Republikang Ma¬ 
lolos. 


malpractice (mal-prak-tis) png [Ing] 
1: kapabayaan sa propesyon, lalo ng 
isang doktor 2: a masamang gawain 
b anumang halimbawa nito. 

malt png [Ing] : butil, gava ng barley, 
na ibinababad sa tubig upang tumubo, 
at ginagamit sa pag-brew. 



mai a t6 a sa png Kem [Esp] : maltose. 

maltose (mal-tows) png Kem [Ing] : 
sugar na hindi napatining, binubuo 
ng dalawang pinagsamang glucose 
molecule na likha ng hydrolysis ng 
starch sa ilalim ng galaw ng mga 
enzyme sa malt, at iba pa (C.JH^O,, 

H 2 0): MALTOSA. " 

mal*tra a to png [Esp] : pang-aapi; 
pang-aalipusta - pnd mag a mal a tr£ a to, 
mal*tra a tu a hin. 


ma-lu-b^cgo^ng^ [Mag] : danglfw. 
ma a lu*ba a r6n pnr [Sc/;]: salawahan. 


ma a lu a ib/?«g [HU]: taksil. 

madu a k^ pnr [Kap] : dukha. 

madu-ko png Bot: punongkahoy (Pi- 
sonia alba) na tumataas na ng 10 m, 
at inaalagaan dahil sa mga dahong 
medisinal. 


ma a lu a kong png : kasangkapang yari 
sa losa na mabalantok patungo sa 
loob, karaniwang pinaglalagvmi ng 
ulam at iba pang putahe. 

madu a k6ng png [ma+lukong] : may 
balangkas o rabaw na kurbado, gaya 
ng panloob na bahagi ng bilog : con- 
caw., kongkabo. 

ma a lu a may png Gra : paraan ng pag- 
bigkas ng salita na may lundo sa 
pantig bago ang huling pantig, hal 
sabong, amfhan, kilikfli. 

madu a mi png Gra: paraan ng pagbig- 
kas ng salita na katulad ng malumay 
ngunit may impit sa huling patinig, 
hal samo, kulani, kuta. 

ma*lun png [Kap] : dalamhati. 

ma a lung a gay pngBot : punongkahoy 
(Moringa oleifera) na tumataas nang 
GS m, at may maliliit na dahong naka- 
kai n: baiajngcay. 

madu'tu png , pnr 1 : [Kap] pula 2: 
[Bik] kanin. 

ma a lu a tu a lo png [Kap] : kiti. 

ma a lu*way png 7,oo : isdang alat o is- 
dang tabang (genus Leiognathus) na 
manipis, pabilog ang katawang wa- 
lang kali skis : sapsAp. 

ma a lu*ya pnr [ Bik] : mahina. 

malversation (mal-ver-ses-yon) png 
[Ing]: malbersasyon. 

mal a ya a ri pad [Kap ] : maaari, 

Mabya a ri png Mit: mataas na diyos 
ng mga Zambal at nakatira sa Bundok 
Pinatubo. ( 

mal a ye a te png [Esp mallete] : maliit 
na maso : gavel. 


mam png Kol [Tag] : pinaikling anyo 

ngma a dam. 


mam- 


540 


man 



mam- pnl 1: varyant ng mang-, pam- 
buo ng pandiwa, ikinakabit sa mga 
salitang nagsisimula sa titik na b o p, 
na tinatanggal kung minsan, hal ba- 
hagi=mamahagi, patay=mamatay 2 : 
pambuo ng pangangalan, ikinakabit 
sa mga salitang nagsisimula sa b o p, 
na tinatanggal kung minsan, hal ba¬ 
ll agi=mam amah agi, balarila=mam- 
babalarila: mang-. 

ma-ma png [Esp] : inay. 

ma*m£ png 1: karaniwang tawag sa 
lalaki na hindi kilala 2 : nakababa- 
tang kapatid na lalaki ng magulang. 

ma-ma png [Hil Seb War] : nganga. 

ma-m^-an pngBot [Mar] : buyo. 

ma-m£-boy png Zoo : itim na tandang 
na may puting balahibong nakapa- 
ikot sa leeg. 

ma-mdd pnr : lumambot at namaga 
dahil sa pagkababad sa tubig: babad. 

ma-ma-de-ra png Med [Esp] : biberon. 

ma-m6-he-ma-hes png[Iva]: salamat. 

ma*m&kpng: uhay. 
ma-ma-lay-bay png [HU]: makata. 

m6-ma*li png Zoo : kamiborong isdang 
alat ( Polynemus microstoma) na may 
limang tibo sa nguso at batik-batik 
ang palikpik : baka dulce, kuwa-kuwa, 

M AM ALIN G BABAE, MAMALING-BATO, MAP- 
WAW, MURANG ILOG, MURANG UNGOS. 

ma-ma-ling-ba-b6-e png Zoo[mamali+ 
na+babae] s mamali. 

ma-ma-ling-ba-t6/rng Zoo[mamali+ 
na+bato] : mamali. 

ma-m&-lis png Bot : eskobflya. 

ma-ma-lf-tok png Zoo : makamandag 
na gagambang tubig: ai alawang-ilog. 

ma-m^l-ya png Zoo [big mammalia] : 
vertebrate na may kakayahang mag- 
kagatas at magpasuso ng mga supling. 

m6-mam png [Seb Tag] : bigkas ng bata 
sa inom. 

ma-ma-mi-ha-y^g png ( mang+pa+ 
pahayag) 1: tao na nagbabalita sa 
radyo, telebisyon, at peryodiko Cf 
reporter: peryodista, newsman 2 : 
demostrador. 

ma*ma m manQ.\& png[ma+ma+bangkd] : 
tao na nagpapatakbo ng bangka : 

BANGKERO, PILOTO 2 . 

ma-m^n png [Kap] : nganga. 
m&*mang png Zoo [War] : langgam. 

ma*marvtog png : lobo. 

Ma-m6n-wa png : pangkating etniko 
ng mga Agta sa hilagang-silangan ng 
Mindanao: Kongking. 


ma-ma-6-dus png Zoo [Mrw Sam Tau] : 
lagidlid 1 . 

ma-m^-ong png Zoo [Ilk] : muong. 

ma-m^-oy png Bio [Mrw]: askarid. 

ma-m^-rang pngBot [ST]: fungus na 
maputi at katamtaman ang laki. 

md.ma-S^n png [Esp mama+Jap san ]: 
madam 3 . 

ma*ma*s6 png Med : sakit sa balat na 
namimintog at nagiging sugat kapag 
napisa. 

m£*may png [Bik] : tawag sa tiya o lola. 

ma-m^y png [Bik HU Seb Tag War] : 
yaya. 

ma-ma-yS pnb pnr : sa susunod. na 
sandali o oras: dugaydugay, madam- 

DAMA, POTA. 

mam-ba-b^-tas png [mam+ba+batas] 

1: tao na gumagawa ng batas : legis¬ 
lator, LEHISLADOR, PARLAMENTARYO 2: 

kasapi sa batasan : legislator, lehis- „ 

IADOR, PARLAMENTARYO. 

Mam-ba-j^o png : kabesera ng Ca- 
miguin. 

mam-ba-yu pngMus Lit [Kal] : ritwal 
at awiting-bayan habang nagbabayo 
ng palay. 

mam-bdg pngBot [S7] : punongkahoy 
na may dahong medisinal para sa 
pamamaga ng laman. 

mam-bu-bu*l6s png [ mam+bu+bulos] : 
tagasibat ng isda o iba pang hayop. 

mam-bug png Bot : punongkahoy na 
may dahong medisinal para sa kabag. 

mam-bu-nong png [Ilk] 1: tao na na- 
kapanggagamot at may di-karaniwang 
kaalaman ukol sa mga paniniwala at 
tradisyon ng tribu 2: [Iba] babaylan. 

mam-bu-nung png [Iba] : guro. 

Mam-bu*raw/?ng: kabesera ng Occi¬ 
dental Mindoro. 

ma-me-lii-ko png [Esp mameluco] : 
damit pambata na magkadugtong 
ang pang-itaas at pang-ibabang bahagi. 

ma-m6-ra pnr [mam+Esp pern]: binu- 
buo ng mga sentimo. 

md*mi png [ Tsi] : uri ng luto ng pansit 
na may sabaw. 

ma-mi-kil pngBot : halaman ( Hard- 
sonia perforata) na tumataas nang 
2-4 m, may matitinik na sanga, impu¬ 
ting bulaklak, at bilugang bunga. 

mamilla (ma-mi-la) png [Ing] 1: utong 
ng babae 2 : anumang bagay na hu- 
gis-utong. 

ma-mi-mMi png [mam+bi+bili]: tao na 
bumibili ng paninda: buyer, kostumer. 


m^m-in png Bot [HU Seb Tag War] : 

ikmo. 

ma-ming png Zoo : isda (family Labri- 
dae) na may makapal na labi, mala- 
laking kaliskis, at matitibay na ngipin. 

mam-is pnr: umasim dahil sa maling 
pag-imbak, gaya ng umasim na alak. 

m£-mis png[ST]: minatamisnaniyog. 

ma-mft-win png Zoo: uri ng ilahas na 
pato (family Anatidae) Cf pAtong- 
bundok. 

mamma (ma-ma) png [Ing] : inay. 

mammal (ma-mal) png [Ing] : verte¬ 
brate ( class Mammalia) na may kaka¬ 
yahang magkagatas at magpasuso sa 
mga anak. 

mam-m£*nu png [Iba] : ibon. 

mammary (ma-ma-n) pnr [Ing] : 
hinggil sa suso o mga organo na 
nagbibigay ng gatas. 

mammography (ma-mu-gra-ff) png 
Med [Ing] : teknik sa X-ray upang 
malaman o matukoy ang mga ab- 
normalidad ng suso. 

Mammon (ma-mun) png [Ing] 1: 
diyos o diyablo ng kasakiman 2 : kaya- 
manan na sinasamba o impluwensiya 
ng demonyo. 

mammy (ma-mi) pngKol [Ing] : inay 
ma-m6 png Bot [Bik] : nami. 
m^-mok png: latik. 

ma*m6n png [Esp] : uri ng malambot 
na keyk. 

m^-moy png [War] : ama ng lolo o 
lola. 

mam-p&k png [Bik] : halimaw. 

mam-p6s-te-ri-ya png [Esp mamposte- 
ria] : pamamaraan ng pagsasalansan 
ng maliliit na bato upang higit na 
tumibay ang dingding o bakod. 

mam-sd png Zoo : malapando. 

ma-mu-l^ng pnr [Kap] : hibang. 

Ma-mu-mu-got png [mam+pu+pugot] 
Mit : tao na pinaniniwalaang nag-iipon 
ng pinugot na ulo. 

ma-mun ^ndlmag-ma-mun, ma-mu- 

n£n [Kap] : magpaalam. 

ma-mung-ol png Zoo: anak ng usa na 
iisahing taon : muak. 

ma-mu*SO png Bot: uri ng ilahas na 
kabute. 


ma-mu-yot png [ST] : agimat para sa 
kapayapaan. 

man-si-pok png : sa Benguet, ba¬ 
baylan. 

man png [Ing] 1 : tigulang na lalaki o 
lalaking may mga katangiang pisikal 







• / 




IMUPiri" 




man 


541 


Mandaue 




na naiiba sa babae o bata 2 : a nilikha 
(genus Homo) na naiiba sa ibang 
hayop dahil sa mataas na antas ng 
kaisipan, kakayahang magsalita, at 
nakatatayo sa pamamagitan ng dala- 
wan g paa b sangkatauhan. 

man pnb 1: sinusundan ng lamang, 
nagsasaad ng pinakamaliit na aksiyon, 
hal “Pakita ka man lamang.” 2 : su- 
musunod sa hindi at sinusundan ng 
lamang at nagsasaad ng hinanakit, 
hal “Hindi man lamang nila ako si- 
nundo” 3: din, hal “ikaw man,” “siya 
man.” 

man- pnl 1: varyant ng mang , pam- 
buo sa pandiwa, ginagamit bago ang 
salitang-ugat na nagsisimula sa kati- 
nig na d,l,r,s,t at kung minsan ay ti- 
natanggal ang sot, hal dakot =man- 
dakot, lilip=manlilip, takot=manakot 
2 : pambuo sa pangngalan na nagsisi¬ 
mula sa d,l , r,s,t at tinatanggal kung 
minsan ang sot, inuulit ang pantig 
nito, hal dakot= mandadakot, lilip= 
manlililip, takot=mananakot. 

man pnh : karaniwang isinusunod sa 
alin, ano, kalian, at sino, at nanga- 
ngahulugang “kahit,” hal alinman, 
anuman, kailanman : Cray. 

m6 a na png [Bik Tag] 1: anumang isi- 
nasalin o ibinibigay ng magulang sa 
mga anak, kamag-anak, o ibang tao 
bago mamatay 2 : ang tinanggap mula 
sa isang namatay : erensiyA, legado 1 , 

TAWID. 

ma*n6 png Bot [Esp] 1: palumpong 
( Jatropha mullifida ) na maliit, ma- 
dagta, at lila ang bulaklak 2 : palum¬ 
pong o punongkahoy (genus Erythn*' 
na) na may malalaking pumpon ng 
bulaklak. 

ma’na^’mong png [Pan]: pisan 1 . 

ma*n6-an png Bot [Mrw] : bunga. 

ma*na a cin pnr [ma?ig+daan] : tig-isang 
daan, gaya ng manaang piso. 

ma a n£*da png [Esp] : kawan ng mga 
ibon. 

ma a n£ a dor png Zoo [Ilk]: barakong 
hayop na ipinapalahi sa kapuwa 
hayop. 

ma a n&*gat png Zoo : isda (genus Lut- 
janus) na kulay pula at may malaking 
ulo at mata. 

management (ma-neyds-ment) png 
[/ng] 1 : proseso ng pamamahala 2 : 
a pamamahalang propesyonal sa usa- 
ping pangnegosyo, pampublikong 
gawain, at iba pa b mga tao na kasa- 
ma dito C lupon ng mga direktor, 
namumuno, at iba pa 3: Med paraan 
ng pagpapagaling sa isang sakit. 


manager (ma-ne-dyer) png [Ing] 1 : 
tao na nagkokontrol o namamahala 
sa isang negosyo o bahagi ng isang 
negosyo: manedyer 2 : sa isports, tao 
na nagkokontrol at namamahala sa 
mga pagsasanay, gawain, at iba pa 
ng manlalaro: manedyer 3: tao na 
kinikilala dahil sa kakayahang ma- 
mahala: manedyer. 

Ma a na a g6*san png: isa sa mga pang- 
kating etniko ng Mandaya. 

ma a na a kd-na a k A pnb: bihira; madalang. 

ma*na a la png [Iva] : tao na katulong 
sa pangingisda. 

Ma-nada-ga r pngMit [Zam] : espiri- 
tung nangangalaga sa mga sumasa- 
lakay. 

ma a na*ma a n6 /wr [ST] : tampulan ng 
pangungutya. 

ma a nam*b6y pngMus Lit [Sub] : awit 
sa pagtuli. 

ma a n£ a na a gi*s£ a ma png: mangku- 

kulam. 

ma-na-nam*p£l png Zoo [ST mang+sa+ 
sampdT] : uri ng hipon. 

ma a na*n£p png [Seb War ] : hayop. 

ma*na # n£*ra png [man+sa+sara] : ta- 
gapaglagay ng tampok sa hiyas. 

ma a n6 a naw png Bot [War] : uri ng 
punongkahoy (Antiaris toxicaria) : ipo. 

ma a nan-ciw png Bot. [Seb] : flor-de-la- 
manana. 

m6 a na a nd a yom png Zoo : uri ng ibong 
karaniwang nag-iisa. 

ma*nan a d6s png [ Seb] : lalaking talo- 
talunan ng asawa: ander de saya. 

m^*nang png 1 : [Esp] pinaikling her 
mama 2: banal; deboto 3: iCo/ma- 
tandang babae 4 : [Ilk] ate, m£*nong 
kung lalaki. 

ma a na a ngi a ton*t6n png [Kap Pan] : 

. patnubay. 

ma a n£ a nid png Zoo : hayop (family 
Pongidae) na kauri ng matsing var 
mananig Cf baikan, bakulaw, orangu¬ 
tang. 

ma a nan a sT png Zoo : malapni. 

ma a na a nu a sad png : sa sinaunang li- 
punang Bisaya, tao na tagaayos ng 
ngipin at naglalagay ng pusad. 

ma a n£ a ol png Zoo [Seb War] : banoy. 

ma a na a rag a nd png [War]: propeta. 

ma*n4s png Med [Kap Pan Tag] : maga, 
karaniwan dahil sa karamdamang 
gaya ng beriberi Cf panas. 

ma a n4 a sing-l4 a ot png Zoo : isdang 

dagat {SardineUa brachysoma) na kauri 
ng sardinas: haol-haol. 


ma*n^ a tap png Zoo [War] : batubato. 

mebnay png [Bik] : ate. 

man a ba-y6s pnr [Pan] : nakalawlaw. 

man a da*da a lcig png Zoo [man+da+ 
dalag] : uri ng hayop na kumakain 
ng ahas-tubig o igat var mandaralag 
Cf palos, duhol. 

man a d£ a dang a k&l png Zoo [man+da+ 
dangkal] : mantis. 

marvda a da*wak png [Kal man+da+ 
dawak] : babaylan. 

m^rvdal png [Kap] : humpay, hinto, 
untol. 

marvd^'la png [Ing] 1 : bilog na sim- 
bolikong pigura na inilalarawan ang 
kalawakan sa iba’t ibang relihiyon 
2 : sa sikolohiya, ang simbolong ito 
sa panaginip na naglalarawan sa pag- 
hahanap ng kaganapan at kaisahan 


* • 


ng taong nananagmip. 

marvdada pngAgr: pinakamalaking 
tumpok ng mga ginapas na palay na 
isinaayos na tila pabilog na pim- 
mide upang patuyuin bago giikin Ef 
beuta, binigkjs, binaumbing, sipok. 

man a da a lu a sa png Bot: limansugat. 

Marvdadu-yong png: lungsod sa Na¬ 
tional Capital Region. 

man a d£ a mus png Bat [Lai] : utos sa 
nakabababang hukuman o sa isang 
tao upang gumanap sa kaniyang tung- 
kulin. 

man a dam a y6n a to png [Esp manda- 
miento] 1 : utos 2 : warrant. 

Man a da*ra a ngan png [Bag]: diyos ng 
digmaan. 

Man a da*rin png [ Tsi] 1: istandard na 
wika ng mga Tsino 2 : wika sa kan- 
lurang China, lalo na sa Beijing. 

mandarin png [ Tsi] : sitrus ( Citrus re¬ 
ticulata) na kahawig ng kahel ngunit 
manipis ang balat: ponkan. 

mandate (man-deyt) png t : utos; ka- 
utusan 2 : tangkilik sa plataporma 
ng kandidato o partidong nagwagi, 
batay sa bo to ng mga tao sa isang 
halalan 3 : komisyon upang gumawa 
ng tungkulin para sa iba 4 : Bat kautu- 
san na ang isang partido ay pinagka- 
katiwalaan upang gumanap sa ser- 
bisyo, karaniwang walang-bayad su- 
balit may bayad-pinsala kung maka- 
gagawa ng anumang pagkakamali 
5 : kautusan o desisyon ng Papa. 

mandatory (man-da-to-ri) pnr [Ing] 
1 : sapilitan; kailangan 2 : iniuutos, 
ipinag-uutos. 

Mandaue (man*da*we) png: lungsod 
sa Cebu. 



i i 






.. . i 




Mandaya 


542 


manggas 


Man*da*y4 png\ : pangkating etniko 
na matatagpuan sa Davao Oriental 
2 : isa sa mga pangkating etniko ng 

mga Apayaw. 

man-din pub: tila; katulad ng. 

m£n*do png [Esp ] 1 : utos, atas 2: po- 
der, kapangyarihan 3: nasasakupan - 

pnd mag*man-do, man-du a h3n. 

m^n-do-lfn png Mus [Ing ] : instru- 
mentong may bagting at karaniwang 
ginagamit sa pag-akompanya sa awi- 
ting-bayan. 

man*do*ro*g6 png Bot [57] : uri ng 
bigas. 

m6n*dra-g6-ra png [Esp] : uri ng nar- 
kotiko. 

man-dril pngKar [Esp] : kidkfran ng 
katad. 


mandrill (man-dril) png Zoo [Ing] : 
uri ng baboon ( Papio sphinx) na ma- 
laki, may mabagsik na anyo, at ma¬ 
tatagpuan sa kanlurang Africa. 

man a dung-aw png [Ilk man + dung- 
aw ] : propesyonal na inuupahan 
upang managhoy o dumung-aw para 
sa namatayan. 


man*duTU-gd png Mit [ mang+du+ 
dugo] : tao na nandurukot ng mga 
bata at kinukuha ang dugo ng mga 
ito upang gawing sangkap na pampa- 
tibay sa ginagawang tulay o itinata- 
yong gusali. 

ma*ned*yer png [Ing manager] : ma¬ 
nager. 


ma-n^ho/wt/mag-ma-ne-ho, i-ma- 
n6 a ho, i*pag - ma*n6*ho [Esp manejo] 
1: magpatakbo ng sasakyang may 
gulong 2 : mamahala. 

maneuver (ma-nyu-ver) png [Ing] : 
maniobra. 


Mang png: varng Mama, nagsasaad 
ng paggalang at laging kasunocl ang 
pangalan ng nakatatandang lalaki 
Cf mister, Mr. 

mang - pnl 1 : pambuo ng pandiwang 
nagsasaad ng kolektibo, propesyonal, 
o nakaugaliang kilos, ftfl/manggamot, 
mangisda, mangagat 2 : pambuo ng 
pangngalan na nagsasaad ng gawain, 
negosyo, o propesyon at karaniwang 
inuulit ang unang pan tig, Aa/manga- 
ngabayo, mangingisda, manggaga- 

mot : MAM-, MAN-. 

ma*ng& pnr : tanga. 

ma a nga- pnl : pambuo ng pandiwa, 
nagsasaad ng maramihang kilos o 
pangyayari, hal mangabasag, ma- 
ngahulog, mangamatay: nanga-. 

ma-ngag- pnl 1 : pambuo ng pandiwa, 


nagsasaad ng anyong palansak ng 
pandiwang mag-, hal mangag-aral, 
mangagdaos: nangag- 2 : pambuo 
ng pandiwa at dinurugtungan ng 
hulaping -an o -han, at nakatuon sa 
maramihang tagaganap, hal mangag- 
takbuhan, mangaglabasan: nangag. 

ma a ng£g*ka- pnl 1: pambuo ng pan¬ 
diwa, nagsasaad ng pagkakaroon o 
ng maaaring maganap, hal mangag- 
kabahay, mangagkaniyog: nangagka- 
2 : pambuo ng pandiwa, dinurugtu¬ 
ngan ng hulaping -an, at nagsasaad 
ng maramihang aksiyon, hal ma- 
ngagkaabutan, mangagkabigayan, 
mangagkawalaan: nangagka-. 

ma a ng£g*ka a k£- pnh pambuo ng pan¬ 
diwa, nagsasaad ng maramihang ta¬ 
gaganap at aksiyon, at inuulit ang 
salitang ugat upang ipakita ang maa¬ 
aring maganap o ang magaganap sa 
hinaharap, hal mangagkakalayo, ma- 
ngagkakalayo-layo: nangagkaka-. ^ A 

t 

ma a ng^g a pa- pnh pambuo ng pandiwa 
at nagsasaad ng maramihang taga¬ 
ganap at matinding diin sa pangkala- 
hatang aksiyon, hal mangagpatayo, 
mangagpalunti: nangagpa-. 

ma a ng^g a pa a ka- pnl: pambuo ng 
pandiwa at nagsasaad ng marami¬ 
hang tagaganap at sukdulang diin 
sa pangkalahatang aksiyon, hal ma- 
ngagpakasama, mangagpakabuti: 

NAN GAGPAKA-. 

ma a ng£g*si-, pnh pambuo ng pandiwa, 
nagsasaad ng maramihang aksiyong 
palansak, hal mangagsialis, mangag- 
sibalik, mangagsidalo: nangagsi- 

ma a ng£g a si*pag- pnl 1 : pambuo ng 
pandiwa at nagsasaad ng maramihan 
at pinatinding aksiyong palansak, 
hal mangagsipag-aral, mangagsipag- 
bayad: nangagsipag- 2 : pambuo ng 
pandiwa at dinurugtungan ng hula¬ 
ping -an o -han, nagsasaad ng higit 
na masidhi at maramihang aksiyong 
palansak, hal mangagsipag-alisan, 
mangagsipagtakbuhan: nangagsipag-. 

ma*ngag a si a p£g a pa- pnl 1 : pambuo 

ng pandiwa at nagsasaad ng marami¬ 
han at pinatinding aksiyong palansak, 
hal mangagsipagpatihulog, mangag- 
sipagpatiwakal: nangagsipagpa- 2 : 
pambuo ng pandiwa at dinurugtu¬ 
ngan ng hulaping -an o -han, nagsa¬ 
saad ng maramihang tagaganap at 
ng higit na masidhing aksiyong palan¬ 
sak, hal mangagsipagpapatayan, ma- 
ngagsipagpapakulahan : nangagsi- 
mgpa- 

ma*ngag’Si*pcig*pa*ka- pnl : pam¬ 
buo ng pandiwa at nagsasaad ng 


maramihan at pinatinding aksiyon 
hinggil sa hinaharap, hal mangagsi- 
pagpakabuti, mangagsipagkasamo: 
nangagsipagpaka- 

Ma a ng£ a li-lu*bo png: isa sa mga pang¬ 
kating etniko ng mga Kalinga. 

ma*ngan png [Kap Ilk Pan] : kain. 

ma*nga*na png [Iva\: panauhin. 

manganese (mang-ga-ms) png Kem 
[Ing] : matigas at abuhing metalikong 
element (atomic number 25, symbol 
Mn) : mangganeso . 

ma a nga a ni a n£ a o png Zoo [S^6] : la- 
gidlid 1 . 

ma a ng£ a wud png [Iva] : tagagaod. 

ma*ng£ a yaw pnr [S71 : mandaram- 
bong. 

ma a nga*yin a tu a lid pnr [Kap mangain+ 
tulid] : karapat-dapat. 

mang-ay a tu a w6ng png Lit Mus [Bon] : 
awit ng mga magsasaka habang nag- 
lalakbay patungo at paalis sa bukirin. 

mang a bu a tot png Say [Agt] : sayaw na 
ginagaya ang pagtatanim ng gabe. 

ma*nge a long png Zoo [Mrw] : bayawak. 

% 

manger (meyn-dyer) png [Ing] : sab- 
saban. 

mang*ga png Bot 1: punongkahoy 
( Mangifera indica) na may bungang 
biluhaba, malaman at may kaunting 
asim 2: tawag din sa bunga nito Cf 

INDIAN MANGO, KINALABAW, PAHO, PA- 

huhulan, piko : mango. 

m£ng*gad png [War] : yaman. 

mang-gad png [Nil] : kayamanan. 

mang-ga-ga-ga png f mang+ga+gagd) : 
tao na pinahihirapan rnuna ang bik- 
tima bago gahasain. 

mang-ga-ga-his png [ mang+ga+gahis]: 
tao na pinipilit o ginagamitan ng 
lakas ang biktima upang gahasain. 

mang-ga-ga-ma png Zoo [Ilk] : 

alakdan. 

mang a ga a g& a mot png [??m?ig+ga+gamot] 

1: tao na nakapagpapagaling ng sa- 
kit ng ibang tao Cf albularyo, medi- 
kilyo 2 : tao na may legal na pahin- 
tulot upang manggamot: doktor. 

mang*ga a n6 a SO png Kem [Esp manga- 
neso] : manganese. 

mang a g£ng-ka*la*baw png [manggd+ 
na kalabdto ]: kinalabaw. 

mang*ga*ga a way png Mit : mangku- 

kulam na nakapanggagamot, naka- 
pananakit, o nakapapatay. 

mang-gas png [Esp manga+s] : bahagi 
ng damit pang-itaas na sinusuutan 
ng mga bisig : sleeve. 






manggasa 


mang*ga*s6 pngBot: uri ng palay o 
bigas. 

mang*g6*ra png [Eso manguera ] 1: 
noong panahon ng Espanyol, baba- 
eng naglalako ng mangga 2: tubong 
goma, gaya ng ginagamit sa pagdi- 
dilig ng halaman. 

mang-gd-ta png [. Esp mangueta ] : pan¬ 
suit; pantikwas : lever. 

mang a gi a gtit png [ Kap ] : kukot. 

mang-gis png [Mrw] : sipa. 

m£ng a go png [Esp mango ] : hawakan, 
tatangnan Cf manigeta, manibela : 

KAANG 2 . 

mang-hd pnr : gulat. 

mang a h£d png \ tabulasyon. 

mang*h£l png : isang buong pakete 
ng mga baraha. 

mang*h£w pnr [ST] : masagana; na- 
kaririwasa. 

m&ng a hi a hi*la*gd png Zoo : banoy na 
puti. 

mang*H6d png [Seb ] : nakababatang 
kapatid. 

ma-ngi pngBot [Iba ] : mais. 

m£*ngi a r£s pnr [Pan] : tamad. 

ma* ng i a s6• lat png Mit: mangkukulam 
na may kakayahang pigilan na umi- 
big at ibigin ang isang tao. 

ma a ngi*s£-ngi a s& pnr [ mang+ isa+isa] 

: madalang Cf mangilan-ngiian. 

mang-kdw png [Ilk] : kalaguyo. 

mang-kit pngBot: uri ng palumpong 
(Pisonea aculeata ): diskit. 

mang a k6k png [Tsi] : kasangkapang . 
malukong at lalagyan ng sabaw Cf 

TASA : BANGKAPAW, DUYOG, KAONG, PANAK- 
SAN, SULYO, YAHONG. 

mang*ku*ku*tod/mg[ST] : sinaunang 
idolo. 

Mang-lo-bar png Mit [Zam] : espiri- 
tung nagpapahupa ng galit. 

mang-!6y png [ST] : pagtawag sa mga 
aso habang nangangaso. 

mang*m6ng pnr [Bik Kap Pan Tag] 

1: hindi nakapag-aral 6 walang pinag- 
aralan; walang dunong: baghod, ile- 

TRADO, ILETERATO, ILLITERATE, MODAPIL, 

manol, moreng 2 : hindi makabasa o 
makasulat: baghod, iletrado, ilete- 

RATO, ILLITERATE, MODAPIL, MANOL, 

moreng 3: may kapuna-punang ka- 
walan ng kaaiaman hinggil sa isang 
paksa o larang Cf hangal, tanga : 

BAGHOD, BUTONG, ILETRADO, ILETERATO, 
ILLITERATE, MODAPIL, MANOL, MORENG 

4: nagdedeliryo dahil sa taas ng lagnat. 

mang*ngar-ru*ba png [Ilk] : panga- 


543 


ngapit-bahay upang makipagtsis- 
misan. 

mango (mang-go) png [Ing]: mangga. 

mangosteen (mang-gus-tin) pngBot 
[Ing] \ : punongkahoy ( Garcinia 
Mangostana) na may makatas at naka- 
kaing bunga 2: tawag din sa bunga nito. 

mang-pang png Zoo [Bik] : kataba. 

mangroove (man-gruv) png [Ing]: 
bakawan. 

mang*sdd png Zoo [Bik] : lalaking 
baka; toro. 

mang-si png Zoo [Seb] : semilya ng 
isdang dagat ( Sardinella sindensis) na 
kauri ng sardinas. 

mang*t£s png [Seb] : dambuhala 2 . 

ma-ngu-lag-y^ pnd Zoo : manghuli 
ng maliliit na hipon. 

ma*ngu*l£y-ong pnd [Ilk] : magutom, 
tumutukoy sa mga hayop na walang 
laman ang tiyan. 

Mang a w£*nga png: isa sa mga pang- 
kating etniko ng mga Mandaya. 

Mang-y£n png : pangkalahatang 
tawag sa mga pangkating etniko na 
matatagpuan sa Mindoro. 

mang*y£‘ri pnd [Bik Tag mang+yari] : 
maganap, dumating: agalin; malyari. 

mang*y^-ri pnt : karaniwang may ka- 
samang y, kumakatawan sa ay , nanga- 
ngahulugang “dahil sa” at “sapagkat,” 
hal “Kumahol ang aso, mangyari’y 
tumakbo ka” 2 : kapag may pangat- 
nig na ng, nangangahulugang “sana,” 
hal mangyaring sagutin, mangyaring 
dalhin. 

Mang-y6-rS pa! pdd : Talaga! Dapat 
lamang asahang mangyari! 

man-hid png pnr 1 : pagkawala ng pa- 
kiramdam ng kalamnan at litid, at 
kung minsan, may kasamang pami- 
mitig o pulikat Cf pangangalay, pami- 
MlTIG, pasma : alibegbeg, banhod, bened, 

BETTED, BIKOG, BINHOD, KALAMBRE 2 : 

taong walang pakiramdam. 

manhole (man-howl) png [Ing] : butas 
o lagusan para sa isang tao, lalo na 
sa ilalim ng lupa o sa saradong es- 
truktura. 

manhood (man-hud) png [Ing] 1: 
kalagayan ng pagiging ganap na la- 
laki o kahustuhan ng gulang ng isang 
lalaki 2 : pagkalalaki 3 : kalalakihan 
ng isang bansa 4: kalagayan ng pagi¬ 
ging tao. 

ma-nt pngBot [Esp mant] : halaman 
(. Arachis hypogaea) na may lamang- 
ugat at nakakain : kalman, logasi, 
PEANUT 2 : Kol tilin. 


manila hemp 


mania (men-ya) png [Ing] 1: Sik ka- 
ramdaman ng pag-iisip na dulot ng 
labis na tuwa o pagkagalit 2: pagka- 
hibang; kahibangan sa isang bagay. 

maniac (men-yak) png, pnr [Ing] 1 : 
baliw 2: kahibangan 3: tao na may 
ganitong sakit. 

ma*ni a ba*l&ng png: bunga na malapit 
nang mahinog. 

ma a ni*b£t png [Kap] : Simula. 

ma a ni a b6 a la pngMek [Esp manivela] : 
kasangkapan para kontrolin ang 
direksiyon ng mga gulong ng isang 
sasakyan : steering wheel. 

manic depression (ma-nik dep-re- 
syon) png Sik [Ing] : kaguluhan ng 
pag-iisip dulot ng kaligayahan o ka- 
lungkutan. 

manichaeism (ma-ne-ka-yi-sim) png 
[Ing] 1: paniniwalang panrelihiyon 
na may halo-halong konsepto hinggil 
sa tunggaliang kosmiko ng dilim at 
liwanag, na nasa kaharian ng dilim 
ang laman, kaya tungkulin ng tao ang 
pag-iwas sa pagkain at sex 2 : tamba- 
lang interpretasyon sa daigdig na 
nahahati sar mabuti at masama. 

manicure (ma-ni-kyur) png [Ing] : 
kosmetikong paggamot sa mga kuko 
ng kamay. 

manicurist (ma-ni-kyu-rist) png[Ing]: 
tao na paglilinis ng kuko ng kamay 
ng iba ang gawain. 

m6 a ni a f6st png [Ing] : manipesto. 

m£ a ni a f£st pnd [Ing] : magpakita, ipa- 
kita; ipakilala; ipahayag; ipahalata. 

m£ a ni a f6st pnr [Ing] : nakikita sa mata 
o pag-iisip; malinaw; maliwanag. 

ma a ni*g6 a ta png [Esp manigueta] : pi- 
hitan, manibela. 

ma a ni*g6 pnr: maayos at masagana. 

ma a nig a p£ a sin pngMus Lit [ST] : awi- 

ting-bayan habang naglalakbay. 

ma a nf a ha png [Esp manija] : pang-ipit. 

ma-mk png 1: butil ng nakar 2 : anu- 
mang butil na makintab o pinakintab. 

ma*ni a k& png: varyant ng man.yi.kd. 

ma a ni a ki png [Esp maniqui] : manikin. 

ma*ni*kin png [Ing mannequin] 1: pi- 
gurang kahawig ng tao 2 : tao na 
maliit Cf duwende. 

ma a ni a k6m-yo png [Esp manicomio] : 
bahay kalinga para sa mga baliw Cf 

AMPUNAN, OSPISYO, SANATORYO. 

Ma a ni a la png [Esp Ing] : MAynila. 

ma*ni*la hemp png [Ing] : matibay 
na himaymay ng abaka ( Musa textilis) 
na ginagawang lubid. 


544 


mamlang 


mansong 


manMang png [Ilk] : alikabok. 

manila paper (ma-nHapey-per) png 
[Ing] : papel na kulay kape mula sa 
manila hemp at ginagamit na pam- 
balot, sobre, at iba pa. 

ma a nMong png [57] : haba ng pana- 
hon mulang bagong buwan hanggang 
susunod na buwan. 

ma a nil*ya png [Esp manilla] : maliit 
na galang. 

ma a ni-ma a nban png Bot [mani+mani+ 
an] : tayam. 

ma a ni a 6b a ra png [Esp] 1: pinaghan- 
daan at kontroladong serye ng galaw 
2: Mil malawakang pagsasanay ng 
mga tropang militar, at hukbong 
sandatahan 3: piano o kontroladong 
aksiyon na kadalasang nakalilinlang 
upang matamo ang isang layunin 
var manyobra: maneuver - pnd ma a 
m' a ob a ra a hin, mag-ma*ni-6b-ra, i*ma a 
m' a ob a ra. 

manioc (marnyok) png Bot [Ing] 1: 
balinghoy 2 : ani mula dito. 

ma a ni*ped png [Iva] : tab na nakaupo 
sa harap ng tataya at katulong sa 
pagsagwan at pag-ugit dito. 

ma a ni a p§S a tO png [Esp manifesto] 1 : 
listahan ng kargo: manifest 2 : listahan 
ng pasahero ng isang sasakyan, gaya 
ng eroplano, barko, at iba pa: mani¬ 
fest 3: pahayag na pambayan, kara- 
niwan ng isang partido kapag elek- 

siyon : manifest -pnd ma'ni*p6s a tu a 
h£n, mag*ma*ni-pbs*to, i-sa-ma-ni* 
p4s a to. 

ma a nrpu a l6jfmd ma-ni-piHa-hin, i a 

ma a ni a pu a la, mag a ma a ni a pu a l£ [Esp 

manipular] : pangibabawan at kon- 
trolin ang anumang bagay o desisyon. 

ma a nrpu*las a y6n png [Esp manipula¬ 
tion] : pangingibabaw; paggamit para 
sa pansariling layunin. 

manipulate (ma*ni*pyu*leyt) png [Ing] 

1 : magpatakbo, patakbuhin 2 : gu- 
mamit, garni tin. 

ma*nis png [ Tau] : alindog. 

ma a ni a y£ a man pnr [Kap ma+ niyaman] : 
masarap. 

mankind (man-kaynd) png [Ing] 1 : 
sangkatauhan 2 : kalalakihan. 

man*ku a tfn png [Pan] : kukot. 

man a ku a tom png [Kan] : tao na bihasa 
sa pagsusuri ng mga pangitain. 

manda-la-rd png [mang+la+laro] : sa 
isports, sinuman na naglalaro para 
sa isang koponan o panig, amatyur 
man o propesyonal: player. 

man a li a lf a gaw png [man+li+ligaw] : 


lalaking naghahangad na ibigin ng 
tao na kaniyang ninanais: suitor. 

man a li a li a p6 png Zoo [man+li+lipa] : 
uri ng langgam (family Formicidae) 
na kulay itim at nangangagat. 

man a m£n png : tiktik, bantay - pnd 

m6g a man a m£n, m£n a ma a nan, ma a 
ki a man a m£n. 

man-ma-nd a ok png Zoo [Man Mns] : 
kinabuwa. 


man*na png [Ing] 1 : sa Bibliya, pag- 
kaing ipinagkaloob ng Diyos para sa 
mga Israelita upang mabuhay sila sa 
ilang 2 : di-inaasahang biyaya o be- 
nepisyo 3: pagkaing espiritwal, gaya 
ng Eukaristiya. 

man-naM6t png Mus [Ilk] : 
kumakanta ng dallot. 

man*n6 a niw png [Ilk]: makata. 

Mannaseh (ma*na-se) png[IngHeb] 
1: patriarkang Hebrew na anak ni 
Jose 2: tribu sa Israel na nagmula sa 
kaniya. 


tao na 


m£n a ner png [Ing] 1 : paraan kung 
paano ginawa o naganap ang isang 
bagay 2: a asal, ugali b moda ng 
buhay; kondisyon ng lipunan 3: pag- 
uugali sa pananamit, pagkilos, pag- 
sasalita, at paggawa 4: estilo sa litera- 
tura, sining, at katulad. 

mannerism (ma-ne-n-sim) png[Ing] 
1: gawi o asal sa pagkilos, pananalita, 
pananamit, at paggawa 2: Lit mapag- 
malabis na paggamit sa estilo ng 
sining o literatura 3: Sin estilong pan- 
sining sa Italya noong ika-16 na dan- 
taon. 


m£ a no png [Esp] 1 : ang pagkuha ng 
kamay ng nakatatanda at paghalik 
dito o pagdantay nito sa noo bilang 
tanda ng paggalang 2 : sa laro, ang 
unang papalo o titira 3: sa trapiko, 
ang liko sa kanan Cf silya 4: yunit 
ng pagsukat sa bigat o bilang ng mahi- 
hiblang produkto : sanlikyw 5 : da- 
lawang dosenang papel o katulad - 

*wdmag a m£ a no, i a m^ a no 9 me a m3 a 
nan, pag a ma a nu*han 6: pinaikling 
her a m3 a no. 


Md*no! pdd : pinaikling Maano! 

Ma*n6*bo png 1 : pangkating etniko 
na matatagpuan sa Sarangani, Agusan 
del Sur, Davao, Bukidnon, at Cota- 
bato 2 : tawag din sa wika nito. 

m£n-og png Zoo [Hil] : ahas. 

ma*n6k png Zoo [Bik Hil Ilk Mrw Pan 
Seb Tag War] : hayop (Gallus gallus) 
na kauri ng ibon ngunit higit na ma- 
laki at mababa lamang kung lumipad. 

m6 a nok-m^ a nokpng1: [Bik] alipato 


2: Zoo [Tau Iva] : ibon 3 : [-S7] pan- 
lalabo ng mata tuwing hapon. 

ma*n6l pnr [Hil] : mangmang. 

manometer (ma'no-mi*ter) png: 
manometro. 

ma a n6 a met a r6 png [Esp] : kasangka- 
pang pansukat ng mga gas at likido: 
manometer. 

m£*nong png [Esp hermano] 1 : lala¬ 
king deboto 2 : nakatatandang kapa- 
tid na lalaki r kuya 3 : tawag sa sinu- 
mang nakatatandang lalaki, m£*nang 
kung babae. 

m6 a nor png [Ing Lat] 1 : malaking 
bahay, karaniwan sa probinsiya 2: a 
sa Britanya, yunit ng lupa na binu- 
buo ng tirahan ng pinuno at mga 
lupang pinauupahan b pamamaha- 
lang feudal sa mga lupa. 

m6 a noy png [Bik] : kuya. 

^manpower (man-pa-wer) png [Ing] 
1: puwersa o lakas na nagmumula 
sa paggawa 2 : bilang o dami ng tao 
na handa sa gawain, serbisyo, at iba 
pa. 

Man a s£*ka png : isa sa mga pang¬ 
kating etniko ng mga Mandaya. 

marvscHa png [Seb] : parisukat na 
alampay var monsala. 

man-s^-na png [Esp manzana] : bloke 
sa isang lansangan. 

man a s£*nas png Bot [Esp manzana+s] : 
maliit na punongkahoy (Pyrus malus) 
na may bungang karaniwang bilog, 
pula ang balat, at nakakain : apple. 

man a sa a nil a ya png Bot [Esp manzanilla ] 

1: halaman (genus Anthemis) na may 
aromatikong amoy at nakagagamot 
ang mga bulaklak 2: [Ilk] aratiles. 

man a s6y png [Bik] : pagkabanlag o 
pagkaduling dahil sa matagal na 
pagtitig sa isang bagay. 

manse (mens) png [Ing] : tahanan ng 
ministro. 

man a s6 a ra pngAgr [Esp mancera ] : ugit 
ng araro. 

man*si a git png [S7] : pook dalangi- 
nan : sambahan. 


mansion (man-syon) png [Ing] : man- 
siyon. 

man-si-p6k png : sa Benguet, ba- 
baylan. 

man*si a y6n png [Esp mansion J 1 : ma¬ 
laking bahay 2 : malaking gusali na 
hinati-hati sa mga kuwarto: mansion. 

man*s6 pnr [Esp] : maamo. 

man*s6ng png [57] : pagsasabi ng ka- 
baligtaran. 







.ira r mmmmMm™*: 



manta 


545 


maong 


man*ta png [Esp ] : kumot; blangket. 
m&n'ta put [ Bik ] : samantala. 
Man*ta*kfn mo! pddKol: Isipin mo! 


man*ta*la png Mit [Mai manter San 
mantra] 1 : pagpapalayas ng espiritu 
sa pamamagitan ng dasal 2 : an ting- 
anting. 

man*ta*l& p7ig\: [571 sagradongka- 
sulatan 2: [ST] an ting-anting 3: [ Kap] 
pamahiin. 

man*ta*l& pnd mag-man-ta-te, i-man* 
ta*ld, man*ta*l£*in [&6] : ilathala, 
ipahayag - jfrrcg' pag*man*ta*l&. 

man*ta*!o*na png [ Esp] 1 : Iona o ma- 
kapal na tela na ginagawang layag 
2 : anumang sapin sa likod ng sina- 
sakyang hayop. 

man-te a k£*do pnr [Esp mantecado] : 
sorbetes na may mantekilya. 

man-tel png [Esp] : anumang pansa- 
pin sa mesa o altar : table cloth, ta- 
pete. 

man*te*ne^ndmag*man*te*n6, man* 
te*ni*h»n, i*m£n*te*n6 [Esp] 1: tu- 
lungan; alagaan 2 : panatilihin var 
man tin i : maintain. 


man*te*ne*d6r png [Esp] : tagapag- 
panatili. 

man*ti*ka png [Esp manteca] 1: langis 
na ginagamit sa pagluluto: lard 2 : 
taba ng baboy. 

man*te*kN*ya png [Esp mantequilla] 

1: ang masebong bahagi ng gatas, 
karaniwang maputi o manilaw-nilaw 
at humihiwalay kapag binati o inalog 
ang gatas: butter 2 : ang substance 
na ito na sadyang ginawa para sa.. 
pagluluto 3 : anumang malagkit o tfla 
pagkit na ipinalalaman sa tinapay : 

BUTTER. 

man*til*ya png [Esp mantilla ] : telang 
inilalagay ng mga babaeng Espanyol 
sa ulo o balikat: pandong, pindong. 

man*ti*nim*y6n*to png [Esp manteni- 
miento] : maintenance. 

m£n*tis png [Ing}: insekto (family 
Mantidae ), na may mahahabang paa 
at tila nagdarasal habang naghihintay 
sa biktima: mandadangkal. 

m6n*tiw png Mit [HU] : multo na pi- 
naniniwalaang kasintangkad ng ma- 
tataas na punongkahoy. 

mantle (man-tel) png [Ing] 1: malu- 
wag at walang manggas na kapa, ka¬ 
raniwang pambabae 2 : anumang 
pantakip, karaniwang tela 3: mase- 
lang tubo na nakapaikot sajet na lu- 
milikha ng liwanag 4: Zoo panlabas 
na balat na nagsasara sa viscera ng 


mollusk at nagkukubli ng talukab 5: 
Heo rehiyon sa pagitan ng crust at 
core ng mundo. 

m£n*tra png [San] : sa Budismo at 
Hinduismo, salita o parirala na gina¬ 
gamit sa meditasyon at pinaniniwa- 
laang nagtataglay ng kapangyarihang 
espiritwal. 

mant*Sci png [Esp mane ha] : batik var 
mansa. 

m^n*tu*r6n png Zoo: binturong. 

manual (man-wal) png [Ing] : manwal. 

manufacture (ma-nu-fak-tyur) png 
[Ing] 1: paggawa o paglikha ng mga 
bagay o produkto sa isang pabrika 
2 : sangay ng isang industriya: ma- 

NUPAKTURA. 

ma*nu*gang png [Bik Kap Ilk Pan 
Tag] : turing ng magulang sa asawa 
ng anak : manuyang, umagad. 

ma*nuk png Zj )0 1: [Pan Mnb] : manok 
2: [Bag] ibon. 

ma*nu*kan png [ manok+an] : pook na 
pinag-aalagaan ng manok; kulungan, 
alagaan, at paramihan ng manok : 
poultry. 

ma*nuk-ma*nu*kan pnr [Bik]: banlag. 

ma*nu*lu^n^ mag*ma*nu*lu, mang* 
ma*nu*lu, ma*nu*lu*hm [Kap] : mang- 
gamot. 

i 

ma*nun png [Zam] : tao na gumagawa 
ng palayok; magpapalayok. 

ma*nung*gal pngBot [Bik Kap HUIba 
Mar Tag] : punongkahoy {Samadem 
indica) na tumataas nang 10 m, ma- 
dilaw ang kahoy at biluhaba ang 
mga dahon, kulay pink ang mga bu- 
laklak at bilugan ang bunga : dara- 
put, linton-gamai, palosanto, pa- 

lagium. 

Ma*nung*gul png Kas 1: mayungib 

na pook ng sinaunang pamayanan 
na matatagpuan sa Lipuun iPoint, 
Palawan. 2: banga, tapayan, o anu¬ 
mang sinaunang kagamitan ng mga 
katutubo na nahukay ng mga arkeo- 
logo sa yungib ng naturang pook. 

ma*nu*ng6d pnr [Bik] : tamang pag- 
presyo sa isang bagay. 

Ma*nu*nu*bos png [m,ang+tu+tubos]\ 
Mesiyas. 

ma*nu*nu*ld png [mang+tu+tula] : 
makata. 

ma*nu*nu*l6t png [mang+su+sulat] : 
autor ng mga akdang pampanitikan : 

writer. 

ma*nu*pak*tu*ra png [Esp manufactu- 
ra] : manufacture. 

manure (man-yur) png [Ing] 1: dumi 


ng hayop na karaniwang ginagawang 
pataba sa lupa 2 : anumang abono o 
artipisyal na pataba. 

manuscript (ma-nus-krip) png [Ing] : 
manuskrito. 

ma*nus*kri*to png [Esp manuscrito] 
1 : orihinal na teksto 2 : aklat o arti- 
kulo na orihinal at isinulat ng kamay: 
manuscript. 


ma*nu*SO png : paha o bigkis na gi¬ 
nagamit sa mga sanggol. 

ma*nus*yd png: amoy ng tao. 

ma*nu*tub pnr : sa ibon, nagsisimu- 
lang matutong lumipad. 

Ma*nu*vu png: isa sa mga pangkating 
etniko ng mga Bagobo. 

ma*nu*yang png [Kap] : manugang. 

man*wdl v mdn*wal png [Esp Ing ma¬ 
nual] 1 :a aklat ng mga instruksiyon, 
gaya sa paggamit o pagpapatakbo ng 
makina o kung paano matututuhan 
ang isang gawain : handbook b anu¬ 
mang maliit na aklat 2: Mil pagsasa- 
nay sa paghawak ng armas, at iba pa 
3 : aklat na ginagamit ng mga pari 
sa pamamahala ng mga sakramento : 

GAB AY 3 , MANUAL, PATNUBAY 3 . 

many (me-ni) pnr [Ing]: marami. 

man*ya png [Esp mania] : matinding 




man-y^-na png [Esp manana] 1 : bukas 
2: Sos ugaling ipagpaliban ang ga¬ 
wain; pagpapabukas. 

man*ya*ni*,ta png Mus [Esp mafia- 

nita] : 1: awit sa madaling-araw 2: 
harana para sa bagong kasapi ng 
Cursillo. 


man*ya*pa't pnb [ST mangyari+pa+at] : 
dahil lamang. 

man*yi'kd png [Esp muneca] 1 : tau- 
tauhan C/papet 2 : laruan na kuma- 
katawan sa isang sanggol o tao var 
manika, munika, munyika Cf pigu- 
rin : bagawa, doll. 


man*yur 

manzanilla (man-za-nil-ya) png [Esp] 
: mansanilya. 

m£n*za*m*ta png [Esp] 1 : Bot bear- 
berry na mula sa Hilagang America 
2 maliit na mansanas. 


png [Ing manure] : manure. 


manana (man-ya-na) png [Esp] : man- 


yana. 

mananita (man-ya-m-ta) png Mus 
[Esp] : manyanita. 

ma*6 pnr [Seb] : tama 1 . 

png pnr [Mrw]: buntis. 

ma*6ng png [Seb Tag] : makapal na 
telang cotton : denim, jean. 


ma*o*gat 


maot 


546 


marc 


m6?ot pnr [Seb ] : pangit. 

maotai (maw-tay) fmg[Tsi\ : matapang 
na alak mula sa sorghum. 

map png [Ing] : mapa. 

m&*pa png 1: sapad na representasyon 
ng rabaw ng mundo o mga bahagi 
nito, at nagtatanghal ng mga kata- 
ngiang pisikal, pook, lungsod, at iba 
pa 2 : diyagramatikong representas- 
' yon ng isang ruta: piano 4 . 

m£ a pa- pnl 1: pambuo ng pandiwa, 
nagsasaad ng kakayahang magawa 
ang aksiyong ipinahihiwatig ng sali¬ 
tang-ugat, Aa/mapaalis, mapabili 2 : 
pambuo ng pandiwa, may kasamang 
-pag, nagsasaad na maaaring maga- 
nap ang isang bagay, hal mapapag- 
aral, mapapagbasa 3: pambuo ng 
pandiwang palayon, nagsasaad ng 
aksiyon na magagawa o magaganap, 
hal mapagaling, mapadulas Cf napa-. 

ma a p£g- p7il 1: pambuo ng pang-uri, 
nagsasaad ng bagay na madalas gawin, 
hal mapag-alboroto, mapaghimala 
2 : pambuo ng pang-uri, nagsasaad 
ng pagkakaroon ng kjilig upang ma- 
ganap ang anumang ninanais, hal , 
mapagmagaling, mapagmapuri 3 : 
pambuo ng pandiwa, may hulaping 
-an, nagsasaad ng kakayahang maga¬ 
wa ang isang aksiyon, hal mapag- 
aralan, mapag-ukulan: napag-. 

ma a p6m- pnl : anyo ng mapang kapag 
sinusundan ng salitang-ugat na nag- 
sisimula sa b at p , hal mapambuska, 
mapampatid, mapamintas, mapa- 

muri. 

ma*pan- pnl : anyo ng mapang- kapag 
sinusundan ng salitang-ugat na nag- 
sisimula sa d,l,r,s, at t, hal mapanlus- 
tay, mapanulsol. 

ma*p£ng- pnl : pambuo ng pang-uri, 
nagsasaad ng bagay na katulad ng 
mapag-, hal mapang-akit, mapangha- 
lina: mapam-, mapan-. 

m£*pa a sa- pnl : pambuo ng pandiwa, 
nagsasaad ng patutunguhan ng isang 
bagay, hal mapasaakin, mapasaiyo, 
mapasakaniya, mapasalangit: napasa. 

ma*p»“ya png [Mag]: salamat. 

ma-pa*yit png Bot [ Iva } : uri ng saging 
na may mapintog na bunga at may 
kaunting asim ang lasa. 

maple (ma-pol) [Ing] 1: punongkahoy 
o palumpong (genus Acer) na may 
dahong bilugan at tila pakpak na 
buto 2 : ang kahoy nito. - 

ma*p6*fong png [57] : maliitnakam- 
bing. 

ma*p6r*ma png Kol [ma+forma] 1: 


mayabang 2 : maarte o magilas sa 
pananamit: isputing. 

m£p*teng png [Iva] : gutom. 

ma-pu-iw png Zoo : matang-baka. 

mgp’waw png Zoo : mamali. 

mar png [Esp] : dagat. 

ma*r£ pnr [Bik War] : tuyo; hindi basa. 

ma-ra-bfl-ya png Bot [Esp maravilla] : 
alas-kuwatro. 

marabou (ma-ra-bu) png Zoo [Ing] : 
malaking stork ( Leptoptilos crumeni- 
ferus) sa hilagang Africa. 

marabout (ma-ra-but) png [Ing] 1 : 
Muslim na ermitanyo o monghe sa 
hilagang Africa 2 : monumento. na 
katatagpuan ng libingan nito. 

ma*ra*ga*y^*man png Bot [Ilk] : puto- 

putuhan. 

ma-rag*sa png Grca paraan ng pagbig- 
kas ng salita na katulad ng mabilis 
ngunit may impit sa huling patinig^ 
hal salita, salapi, laro. 

ma*r6 a hil pnb [Kap Tag ma+dahil] : 
nagsasaad ng posibilidad : baka, 

LABIT, MARAHIL, MARANI-RANI, MEKAD, 
PERHAPS, SIGURO, TINGALI. 

ma-ra-i-nug-as pnr [Ilk] : kulay ng 
pinaghugasan ng bigas o ng tubig- 
baha kapag lumilinaw na. 

ma a ra a hpus png Bot [Ilk] : hinggiw. 

ma • r6 • kas png Mus [Esp maracas] : ins- 
trumentong bilog na kinakalog at 
may mga butil sa loob. 

ma a ra a k^-pas png Bot [Ilk Iba]: 
dangliw. 

ma a ra a ka a p6 png Bot [Seb] : palum¬ 
pong o punongkahoy ( Fagraea racemo- 
sa) na maliit at mabuhok ang dahon 
na may limang pilas. 

ma*ra a k6 a nig png [Ilk] : mangga na 
hindi masyadong hinog : malatmo, 
manibalAng. 

ma a r6l png Zoo [Seb] : panggabing 
mammal ( Felts minuta) na malaki 
nang kaunti sa karaniwang pusa. 

ma*rd a lag png [57] : ginto na mababa 
ang uri. 

ma a ra a li png : varyant ng parali. 

ma a r^*li a ta pnr [ma+dalita] : dukha. 

ma a ra a m3 pnr [Seb] : suwitik. 

ma a r^ a mi pnr [ma+dami] : bumubuo 
ng malaking bilang. 

ma*r^*mot pnr [ma + damot] : ugaling 
ayaw magbigay o mabawasan ang 
salapi o ari-arian Cf maimot. 

Ma a ra a n4w png : pangkating etniko 
na matatagpuan sa paligid ng lawa 


ng Lanao at kapatagan ng Bukidnon 
at Lanao var Maranao. 

m&'rax\Q png Bot: punongkahoy (Ar- 
tocarpus odmatissimus) na di-kalakihan, 
salftan ang makikintab na dahon, 
habilog ang bunga, at malaman ang 
pulpa na may matinding amoy. 

ma a r£ a ngit pnr [ Mrw] : pikon. 

ma a r^ng a le png [Kap] : linang. 

ma a rang a m4ng png [Ilk] : unahan, 
unang linya o unang hilera. 

ma-ramt/rar [57] : bihira, madalang. 

ma a ra a ni-ra a m pnb [Mrw]: marahil; 
sakali. 

m6 a ra pd a tik png Zoo [Mrw] : kalapati. 

ma a ra a pi a ni png Zoo [Bik] : lagidlid 1 . 

ma-ras png [Tir] : pag-aalay ng pag- 
kain sa mga espiritung nangangalaga 
sa mga pinutol na punongkahoy sa 
pagkakaingin. 

r 

^ ma a r^ a sa pnr [Bik] : sambit ng pagka- 
- gulat o pagkasorpresa. 

ma-ra-s^-mas png [Ilk] : buhaghag 
na lupa. 

ma a ras a ca (ma-ras-ka) png Bot [Ita] : 
ilahas na cherry ( Prunus cerasus 
marasca ) na may maliliit na bungang 
nagagawang alak. 

maraschino (ma-ras-ki-no) png [Ita] : 

matamis na alak, gawa mula sa ma¬ 
rasca. 

ma a ra a sf a mas png [ War] : tirang ma- 
lamig nang pagkain : bAhaw. 

marasmus (ma-raz*mus) pngMed[Gri 
marasmos] : pangangayayat at pang- 
hihina nang walang matukoy o tiyak 
na dahilan, karaniwan sa mga sanggol. 

ma a ra a ta-r6ng png Bot [Ilk] : uri.ng 
palumpong (Thespesia lampas). 

m£*ra a th6n png Isp [Ing] 1: paligsahan 
sa pagtakbo, karaniwang 42-195 km 
2 : alinmang malayuang karera o 
paligsahan na sumusubok sa tibay 
ng katawan ng mga kalahok. 

Ma a r4 a wi png: lungsod sa Lanao del 
Sur at kabesera ng lalawigan. 

ma a ra a yaw png [Mns] : sagradong 
ritwal para sa pagtataboy ng masa- 
samang espiritu. 

Mar-ba-ru-bak pngMit [Bik] : kata- 

wagan sa isang demonyo, kasama sina 
Nagini at Araayan, na may tatlong 
persona o katauhan. 

marble (mar-bol) png [Ing] 1 : mar- 
mol 2 : holen. 

marc (mark) png [Ing] 1 : kinatas na 
ubas at iba pa 2 : brandi na gawa sa 
pamamagitan nito. 






marcato 


547 


marcato [mar-ka-to] pnrMus [Ita] : 
ukol sa nota, may diin. 

march (marts) pnd [Ing] y martsa. 

March png [Ing] : Marso. 

m£rco (mar-ko) png Ark [ Esp] : ku- 

wadro ng larawan o hamba ng pintuan. 

Mardi Gras (mar*di gra) png [Fre] 
1: Martes ng Pananalangin sa mga 
bansang Katoiiko 2: umaatikabong 
pagsasaya sa araw na ito. 

mardbkas png Say : sayaw na nagsa- 
sadula sa paglalaban ng mga Moro 
at Kristiyano. 

Mar • duk png Mil : sa sinaunang Babi- 
lonya, ang pinunong diyos na naging 
panginoon ng mga diyos ng langit 
at lupa matapos sakupin ang Tiamat. 

m4*re png Kol : pinaikling komadre. 

mare (meyr) png [Ing] t : anumang 
babaeng hayop na matanda na 2: a 
anumang bilang ng malawak na ka- 
patagan sa rabaw ng buwan, na ipi- 
nalalagay na karagatan b katuiad na 
pook sa planetang Mars. 

mare clausum (meyr klo-sum) png Bat 
[Lat] : karagatan na nasasaklaw ng 
isang bansa. 

mare liberum (meyr lf-be-rum) png 
Bat [Lat] : karagatan na bukas para 
sa lahat ng bansa. 

mar*ga a ha png [Esp margaja ] 1: abo 
ng bulkan 2 : buhanging hulmahan. 

m3rga*rin png [Ing margarine] : mar- 
garina. 

mar-ga-rbna png [Esp] : produktong 
katuiad ng mantekilya na gawa sa 
dinalisay na langis mula sa gulay; 
kung minsan, hinahaluan ng taba at 
binabantuan ng tubig o gatas : mar- 

GARIN. 

marges png [Mnu]: bigas. 

margin (mar-dyin) png [Ing] 1: hang- 
gahan ng isang rabaw 2 : ang blang- 
kong hanggahan sa magkabilang gilid 
ng papel at katuiad 3: halaga ng pa- 
nahon, salapi, at-iba pa na kulang o 
sobra 4: gilid; tabi. 

marginal (mar-dyi-nal) pnr [Ing] 1 : 
hinggil sa o nakasulat sa margin 2 : 
a hinggil sa gilid b walang halaga 3: 
hinggil sa pagiging minoridad sa 
halalan 5: sa karagatan, malapit sa 
baybayin ng isang estado. 

marginalia (mar-dyi-nal-ya) png [Ing] : 
mga notang marginal. 

marginalize (mar-dyi-na-layz) pnd 
[Ing] : ituring na hindi mahalaga o 
walang katuturan. 

Maria Clara (mar-va kla-ra) png : 


marlin 


tauhan sa Noli Ale Tangere at kasin- 
tahan ni Crisostomo Ibarra. 

Maria Makiling (mar-yama-ki-ling) 
png Mit: diwatang nangangalaga sa 
bundok ng Makiling, Laguna. 

Marian (mar-yan) pnr [Ing] : sa Kato¬ 
iiko Romano, ukol sa Birheng Maria. 

Mariang Alimango (mar-yang a-li- 
ma-ngo) png Lit [ Maria+na Alima¬ 
ngo] : pangunabing tauhan sa kuwen- 
tong-bayan na nakapag-asawa ng 
prinsipe: Abedeha. 

Mariang Basahan (mar-yang ba-sa- 
han) png Lit [Alaria+na basd+han ]: 
pangunahing tauhan sa kuwentong- 
bayan na nabaliw dahil sa isang na- 
kasisindak na karanasan. 

Mariang Palad (mar-yangpa-lad) png 
Kol [Alaria+na Palad]: pagsasalsal. 

Mariang Sinukuan (mar-yang si-nu* 
ku-an) png Alii [Alaria+na S+in+u+ 
ko+an ] : diwatang nangangalaga sa 
bundok ng Arayat, Pampanga. 

m6-ri-g6ld png Bot [Ing] : halaman 
(genus Calendula Tagetes) na may 
ginintuan o dilaw na bulaklak. 

ma*rLhu-w4*na png Bot [Esp marijua¬ 
na] : halaman ( Cannabis saliva) na 
may dahong ginagamit na sigarilyo 
-at may epektong narkotiko : damo, 

JUTS, MARY JANE. 

Ma-ri-khna png: lungsod sa National 
Capital Region ng Filipinas. 

ma-rmvba pngMus [Ing] : uri ng xylo¬ 
phone na mula sa Africa. 

ma-ri-na pig [Esp] 1: Mil bantay dagat 
2 : piraso ng tela na ikinakabit sa 
kuwelyo at inilalawit sa likuran 3: 
daungan ng maliliit na sasakyang 

marinade (ma-ri-neyd) [Ing] : liki- 
dong pinagbababaran ng karne, 
manok, o isda bago lutuin, karani- 
wang may suka o toyo, at mga pam- 
palasa. 

marinate (ma-ri-neyt) png [Ing] : 
pagbababad sa marinade. 

ma*ri*naw png Say [Mrw] : sayaw at 
ritwal ng pagbibinata. 

Marinduque (ma-rin-du-ke) png: la- 
lawigan sa Timog Katagalugan ng 
Filipinas, Rehiyon IV. 

marine (ma-rfn) png, pnr [Ing] : ma- 
rino. 

m^-ri-ner png [Ing] : marino. 

ma*ri*n6*ro png [Esp] : marino. 

ma # rf*no png Mil [Esp] 1; hukbong 
dagat ng isang bansa 2 : kasapi ng 
hukbong sandatahan na nagsanav 



upang lumaban sa lupa at karaga¬ 
tan: MARINE, MARINER, MARINERO. 

ma-rbno pnr [Esp] 1: ukol sa mga 
laman dagat at mga bagay na may 
kaugnayan dito 2 : may kaugnayan 
sa sasakyang dagat at hukbong dagat. 

xx\frrm m t\k png Bot [57] : uri ng bigas. 

marionette (mar-yo-net) png [Ing] : 
papet na pinagagalaw ng mga bagting. 

ma-rbpo-sa png Zoo [Esp] 1: uri ng 
paruparong higit na matingkad ang 
kulay ng pakpak at malaki kaysa ka- 
raniwan 2 : tila paruparong pagbu- 
buhol sa kurbata 2: Bot palumpong 
(Phalaenopsis amabilis ) na maliit 
ang puno, madagta ang dahon, may 
batik na pula ang puting bulaklak, at 
higit na malaki kaysa dahon nito. 

mariquita (ma-ri-ki-ta) png Zoo [Esp] 
1 : babaeng ibon 2 : babaeng kulisap. 

ma-ris png [Ilk] : kulay. 

ma # ri # s6'kos png Bot : varyant ng 

amorseko. 

ma-ris'kcil png Alii [Esp mariscal] : 
marshall. 

ma-ri-tal pnr [/ng] : ukol sa pag-aitsawa 
o relasyon ng mag-asawa. 

maritime (ma • ri * taym) pnr [ Ing] 1: 
may kaugnayan sa dagat 2: nabubu- 
hay o natatagpuan sa dagat. 

ma-ri-wa-sa png : mayaman. 

mark png [Ing] : marka. 

mar*k£ png [Esp marca] 1: tanda, 
palatandaan 2: nakuhang puntos sa 
pagsusulit o paligsahan. 

marka-d6r png [Esp marcadoi] : marker. 

mar # ker png [Ing] 1: bato o poste, 
na ginagamit bilang pananda sa isang 
posisyon, pook, at iba pa 2 : tao o 
bagay na pananda 3: pansulat na 
malaki ang dulo 4 : anumang panan¬ 
da sa aklat. 

mar-kes png [Esp marques] : titulong 
higit na mababa sa duke subalit ma- 
taas sa konde,mar e ke # sa kung babae. 

market png [Ing] : palengke. 

m£r*ke*ting png [Ing] 1: pamama- 
lengke 2 : kabuuan ng mga gawain 
na nakaaapekto sa paglilipat ng titulo 
o pagmamay-ari ng mga kalakal mu* 
lang nagbebenta hanggang namimili, 
kabilang ang anunsiyo, transportas- 
yon, pag-iimbak, at pagbibili. 

mar-ko png [Esp marco ] : kuwadro. 

m a rk- u p ( mark ap ) png [ Ing] : tu bo 12 . 

merlin png Zoo [Ing] : malaki ng isda 
(genus A lakaira o Tetrapterm) na may 
mahabang nguso. 





marlotas 


548 


masa 


maH6*tas png 1: sa sinaunang lipu- 
nang Bisaya, pang-ibabaw ng kasuo- 
tan, kahawig ng kamisadentro, gina- 
gamit upang hindi marumihan ang 
panloob na damit 2 : kamison. 

marmalade (mar*ma*leyd) png[Ing] : 
preserba ng prutas na sitrus, karani- 
wang mapapait na naranha at kagaya 
ngjam. 

marma*ra a rpus pngBot [Ilk] : uri ng 
malayerbang damo [Sida Javensis): 

IGAT-IGAT. 

marm6l png [Esp] 1: madgas na bato 
na maaaring pakinisin at pakintabin, 
ginagamit sa eskultura at arkitek- 
tura : marble 1 2: anumang kahawig 
ng marmol sa tigas, tibay, at kinis. 

mar-mo-le°ri-ya png [Esp marmoleria] : 
talyer ng marmol. 

ma*ro png [War] : polen o bulo ng 
bulaklak: umo. 

ma-ro pnd - mag-ma-ro, mag-pa- 
ma-ro, i-ma-r6 [Bik] : magparami 

o magpalahi. 

ma*r6-m£*ro pnr [Bik] : naintindihan 

o nalaman. * 

ma-r6ngpa-r6ng png Zoo [War] : 

gamiigamo.' 

ma-ron-rbn png Bot [ST] : punong- 
kahoy na maputi ang tabla. 

maroon (ma-run) png [Ing] 1: pinag- 
halong kulay na matingkad na pula 
at kape 2 uri ng armas na pampa- 
sabog. 

Ma-r6*re png: Sangil. 

ma*rot pnr [Hit] : sakim. 

mar pii png [Esp marfU] : garing. 

marriage (mey-reyds) png [Ing] 1: 
legal na pagsasama ng isang lalaki 
at babae upang mamuhay at magka- 
roon ng mga anak 2 : akto o seremon- 
ya ng pagsasamang ito : kasal. 

marron glac£ (mey-run-gla^sey) png 
[Fre] : preserbang kastanyas na na- 
babalutan ng asukal. 

marrow (ma-row) png [Ing] 1 : ma- 
lambot, masebo, at maugat na tissue 
sa panloob na butas ng buto: bulalo 
2 : ang pinakamahalagang bahagi. 

marry (mey*ri) pnd [Ing] : magpa- 
kasal. 

Mars png [IngEat] 1: Mit sa sinaunang 
Romano, diyos ng digmaan: Ares, 
Marte 2: Ast ikaapat na planeta 
mula sa araw sa sistemang solar : 
Marte . 

marsa*b£ pnr [Ilk] 1: malasebo 2: 
sampalok na tinanggalan ng balat. 


marsh png [Ing] : pinak. 

marsh gas png [ Ing] : ang pagkasira 
o pagkabulok ng isang organic matter, 
at binubuo ng methane. 

marshall (mar-syal) png Mil [Ing] 1: 
opisyal na may mataas na tungkulin 
sa hukbong sandatahan 2 : opisyal 
na tagaayos ng gulo: mariskal. 


marshmallow (marsh*ma-low) png 
[Ing] : minatamis na gawa mula sa 
asukal, heladna, at katulad. 


M£rso png [Esp marzo] : ikatlong bu- 
wan ng taon : March. 

marsupial (mar-sup*yal) png Zoo [Ing 
Lat marsupialis] : mammal (order 
Marsupialia) , karaniwang may tila 
supot na balat ang tiyan na pinagla- 
lagyan ng supling nito, gaya ng ka¬ 
ngaroo at opossum. 


mart png [Ing] 1 : sentrong pamilihan 
2 : palengke. 

M&rta png [Esp] : Martha. 

marta*b6*na png [Ilk] : malaking 
banga. 


m^r-ta-g6n png: lily ( Lilium martagon) 
na may bulaklak na maliliit, bughaw, 
at hugis turban. 

Marte png [Esp] : Mars 1 - 2 . 

Mart6s png [Esp] : ikatlong araw ng 
linggo : Tuesday. 


Martha (mar-ta) png [Ing]: saBagong 
Tipan, ang kapadd na babae nina 
Lazarus at Maria at kaibigan ni Kristo: 
Marta. 


martial (mar*syal) pnr [Ing] 1 : ukol 
sa o angkop sa digmaan 2 : matapang. 

mart!Ilo (mar*tfl*yo) png Ark [Esp] 
1 : ikalawang palapag ng gusali 2 s mar- 
tilyo. 


martiryo-lo-hbya png [Esp martirio- 
togia] 1 : sangay ng kaalaman na tu- 
matalakay sa buhay ng mga martir 
2 : mga tala o kasaysayan ng mga 
martir 3 : pinagsama-samang mga 
kasaysayan nito 4 : listahan ng mga 
martir. 

rndrtsa png [Esp marcha] 1 : a aksi- 
yon o halimbawa ng pagmamartsa b 
sabay-sabay na paglakad ng tropang 
militar at iba pa 2 : lakad na mababa 
at mahirap prusisyon bilang pro¬ 
testa o demostrasyon 4 : progreso o 
tuloy-tuloy na pangyayari 5: musika 
na nilikha upang patugtugin sa mar* 
tsa : marc:h. 

m£r*tsa/rn^mag*m£r'tsa, pag-mar 

tsa-hin, i-pa-mdr-tsa [ Esp marcha] 

1: lumakad sa pamamaraang militar 
na may sabayang galaw 2 : makiba- 
hagi o sumama sa isang martsa. 

martsdn-te png [Esp marchanle] : ruta 
T na gabay sa mga banda at musiko, 
parada, at iba pa Cf giya, patnubay. 

martyr (mar*tir) png [Ing] : martir. 

martyrdom (mar*dr*dam) png [Ing] : 
martiryo. 

ma*ru*bu*tit png Zoo [Ilk] : bubuwit. 

Ma-rup-r6p png [Ilk] : ang Pleiades 
sa konstelasyong Taurus. 

ma # ru a ru*gi png [Bik] : pisig. 

ma-ru-y^l png [Mex marjuya] : saging 
at kamote na prinito sa mantika. 

marvel png [Ing] : kahanga-hangang 
tao o bagay 

Marxism (mark-suzim) png Pol [Ing] : 
ang pampolitika at pang-ekonomi- 
yang teorya batay sa mga sinulat nina 
Karl Marx at Freidrich Engels : Mar- 

XISMO. 


martn-yo png [Esp martiUo] : kasang- 
kapang ipinampupukpok o ipinam- 
bubunot ng pako : martillo 2 . 

mar-tf-nes png Zoo [Esp martinez] : 
ibong (family Sturridae) itim ang 
balahibo at may kakayahang maka- 
pagsalita. ^ 

mar*ti*n6 a te png [Esp] 1 : mardlyo 2: 
tao na mahigpit sa disiplina. 

martbni png [Ita] 1 : uri ng vermouth 
2 : cocktail na gawa mula sa gin at 
french vermouth. 

mar*ti*nf*ko png Zoo [Seb Tag] : liwalo. 

martfr png [Esp] : sinumang nagpa- 
pakasakit para sa iba. 

martiryo png [Esp martirio] 1 : ang 
kalagayan, pagdurusa, at kamatayan 
ng isang martir 2: matinding pagdu¬ 
rusa. 


Marx*is*m6 png [Esp] : Marxism. 

Mary (mey-ri) png [Ing] : Maria. 

mary£*kap*ra png Zoo [Esp mariaca- 
pra] : ibon na may mahabang buntot, 
at maliksi kung kumilos. 

M6ryan png [Ing marian] : nanini- 
wala sa o tagasunod ng Birheng 
Maria. 


mary jane (mey-ri-jeyn) Kol [Ing] : 
marihuwana. 

maryo-n6t png [Ing manonette] : tau- 
tauhang pinagagalaw ng mga taling 
nakakabit dito C/'manyika : papet. 

m&rzi'pdn png [Ita marzapane] : asu¬ 
kal, almond, at iba pa na ginawang 
maliit' na keyk o pambalot sa mala- 
laking keyk. 

mas pnb [Esp] : lalo; higit. 

m£'$a png [Esp] 1 : nilamas na basang 









Masadfit 


549 


mastermind 



arina 2: taumbayan 3: mass 1-5 . 

Ma-sa-dHt png : isa sa mga pangka- 
ting etniko ng mga Tinggian. 

ma*s£g png [ War ] : alimasag. 

ma*Sci*he png [Esp masaje] : paghilot 
sa mga kalamnan Cf haplos, himas: 

MASSAGE. 

ma*sa*his*ta png [Esp masajista ] : tao 
na nagmamasahe. 

m&*sa*k£r png [big massacre ] : mara- 
mihan at walang pakundangang 
pagpatay ng mga tao Cf puksa: mas¬ 
sacre, MATANSA. 

ma-sa-kd pnr [Hil\ : abala. 

ma*sa*mit png [Pan] : asukal. 

ma*s£*mong png [Seb] : manugang 
na lalaki. 


ma-se*tas png 1 : [Esp macetas] hala- 
mang nasa paso 2: Bot [Ilk] : halaman. 

ma*se-t6-ra png [Esp macetera] : maliit 
na paso : Cf plorera. 

ma*si'£*sip pnr [ST] : mahinahon. 

ma*Sid png [Bik Kap Tag] : masusing 
obserbasyon : amasigen, atitao, hi- 

MUTAP, NENGNENG, PANIID, SUD-ANG, 

tan-aw -pnd mag-ma-sfd, i*pang* 
ma-sid. 

% 

ma*si*gmg pnr. hambog. 

ma*si*k6nvpo/mg: pinuno ng lupon 
ng matatanda sa pamayanan ng 
Batak. 

Ma-sbken png Mit [Igo ] : tagapag- 
bantay ng mundo ng mga namatay. 

ma*si*k6g png pnr [Ilk]: buntis. 


kondisyon o kalagayan ng pagkaka- 
mit ng sexual na kasiyahan habang 
sinasaktan o hinihiya ng iba. 

mason (meyson) png [ Fre ] 1 : kante- 
ro 2: kasapi ng Masoneriya. 


ma # so*ne*rhya png [Esp masoneria ] 
1: sining ng gawain ng kantero: kan- 
terya 2 : sa malaking titik, samahan 
ng mga intelektuwal at may mala- 
yang kaisipan na gumamit ng mga 
lihim na seremonya at senyas, at ki- 
nabibilangan ng mga ilustrado sa 
Filipinas noong siglo 19, lalo na ang 
mga naging kasapi ng Kilusang Pro¬ 
paganda at Katipunan. 


masonry (mey-son-ri) png [Ing] : 
masoneriya. 


masquerade (mas*ke*reyd) png [Ing 


md’San png Zoo [ST] : uri ng maliit 
na bubuyog. 

ma *sa ng*ki I png Say [ Baj] : sayaw na 
nagtatampok ng pag-aaway o pagla- 
laban : langka-sayaw. 

ma*s£*ol pnr [Pan]: magulang. 

m£’sa pad*n*da png: kinudkod na 
niyog na hinaluan ng margarina at 
arina, at pinahiran ng asukal na pula. 

ma*sat a s£t pnr. malabiga 1 . 

Mas*b&*te png 1: lalawigan sa timog- 
kanlurang Luzon ng Filipinas, Rehi- 
yon V 2: kabesera ng Masbate. 

Masbatdno (mas-ba*ten*yo) png: 
pangkating etniko na matatagpuan 
sa kanluran ng lalawigan ng Sorso- 
gon, peninsula ng Bikol. 

mascara (mas-ka-ra) png [ltd] : kos- 
metiko para sa pagpapaitim ng mga 
pilikmata. 

mascot (mas-kot) png [Ing Fre mas- 
cotte] : tao, hayop, o bagay na nagbi- 
bigay ng mabuting kapalaran. 

masculine (mas-kyu*lm) png [Ing] : 
maskulino. 

mas*d£n pnd [Bik Kap Tag masid+an] : 
anyong pautos ng masid. 

md-sel png Ana [Ing] 1: tissue na bi- 
nubuo ng mga cell at himaymay at 
nagiging sanhi ng paggalaw ng ka- 
tawan ang paghigpit ng mga ito 2 : 
organong binubuo ng tissue na hu- 
mihigpit upang magkaroon ng isang 
tiyak na kilos 3: laman: muscle. 

ma*se # r6 pnd mag*ma*se*r^ t i-ma* 
se*r6 Kem [Esp macerar] : ibabad. 

ma*se # ras*y6n png Kem [Esp macem- 
cion] : pagbababad. 

ma*s6*ta png [Esp maceta] 1: paso 
2 : patungan ng ramilyete na inila- 
lagay sa altar. 


ma-sibya png [Esp macilld] : pagkit o 
resin na nakukuha mula sa bulaklak 

9 

ng punong mastik, at karaniwang gi- 
nagawang barnis o pantapal sa mga 
butas ng kahoy, bakal, at katulad : 
mastik. 

m&*sing*g6n png Mil [Ing machine 
gun]: makabagong baril na nagbu- 
buga ng sunod-sunod na punglo : 

AMETRALYADOK4. 

ma*si"SO pnr [Esp maciso] : solido; buo. 

mas-jid png [Ara] : gusali at pook 
dalanginan ng mga Muslim: masyid, 

MOSKE, MOSQUE. 

mask png [Ing\ : maskara. 

mas-ka’da png [Esp mascada] : taba- 
kong pangngata. 

m6s*ka # r6 png [Esp mascara] 1: anu- 
mang pantakip sa mata o buong 
mukha, upang magbalatkayo, itago 
ang sarili, o manakot Cf piring; anti- 
pas 2 : sa potograpiya, iskrin na gina- 
gamit upang hindi maisama ang isang 
bahagi ng imahen. 

mas*kf pnt, pnb [Esp mas que] : kahit 
C/kahiman, kahima’t: bisan, urwno, 

ANGGANO. 

mas*ku*If’no pnr [Esp masculino] : 
panlalaki; nauukol sa katangian ng 
lalaki. 

m^*SO png [Esp mazo] : kasangkapang 
malaki ang ulo at yari sa bakal o se- 
mento, karaniwang ipinantitibag ng 

bato -pnd mag*m4*so, ma-su^hin, 
i*m6*so, i*pang*m4*so (^pamukpok; 

SLEDGEHAMMER. 

masochism (ma-so-kuzim) png Sik 
[Ing] : masokismo. 

m£*sog png [HU] : babaeng baboy na 
hindi magkaanak. 

ma*so*kis*mo png [Esp inasoquismo] : 


Fre] 1 : palabas na hindi to too 2 : ka- 
sayahan o pagtitipon na nakamaskara 
ang mga dumadalo. 

mass (mas) png f Ing] 1: magkakaug- 
nay na lawas ng matter at walang 
tiyak na anyo:MASA 2 : kalipunan ng 
mga bagay:MASA 3: malaking bilang 
o halagarMASA 4 : Sin pangunahing 
bahagi ng isang painting : masa 5: 
Pis ang kantidad ng matter na nasa 
isang lawas, at sinukat sa pamama- 
gitan ng paglaban sa bilis ng isang 
puwersa : masa 6 : sa simbahang Ka- 
toliko Romano, ang Eukaristiya at 
pagdiriwang nito : misa. 

massacre (ma-sa-ker) png [Ing] : ma- 
saker. / 

massage (ma*sadz) png [Ing] : ma- 
sahe. 

mass6 (ma*se) png [Fre] : sa larong 
bilyar, estilo ng pagtira, karaniwang 
vertical, upang umiwas ang pamatong 
bola sa nakaharang na bola. 

masseur (ma-zur) png [Fre] : tao na 
may propesyonal na kaalaman sa pag- 
mamasahe. 

mast pngNtk [Ing]: palo. 

mas*t£’ba png [Ing Ara mastabah] : 
sinaunang libingan sa Egypt, pahaba 
ang hugis at may pantay na bubungan, 
may taas na 5-6 m. 

mastectomy (meys-tek*to-mi) png 
Med [Ing] : pagtistis sa suso. 

mds’ter png [Ing] 1: tao na may kon- 
trol sa iba pang tao o bagay 2 : Ma¬ 
king pinuno ng isang tahanan 3: 
may-ari ng anumang hayop 4: may-ari 
ng alipin 5 : Ntk ang kapitan ng isang 
barko o sasakyang dagat. 

mastermind (mas-ter-maynd) png 
[ Ing] t: tao na may mataas na antas 
ng karunungan 2 : tao na nagpaplano 



masterpiece 


550 


maternity 



ng isang operasyon. 

masterpiece (mas-ter-prs) png [Ing] 

1: Lit Sin ang itinuturing na pinaka- 
mahusay na akda o liklia ng isang tao : 
OBRA maestra 2 : ang bagay na pinag- 
kadalubhasaan ng isang tao. 

mastery (mas-te-rf) png [Ing] 1: pa- 
mumuno; pagkapuno 2: malawak 
na kaalaman o kadalubhasaan sa 
anumang larang. 

masthead (mast-hed) png [Ing] 1: 
tuktok ng palo ng sasakyang dagat 
na nagsisilbing pook sa pagmamasid 
2: ang titulo ng isang peryodiko at 
katulad sa unang pahina o sa itaas 
ng pahina ng editoryal. 

maS'tik pngBot [Ing mastic] : punong- 
kahoy ( Pistacia lentiscus) na nakuku- 
hanan ng masilya. 

m6s*tO*d6n png Zoo [ Gri mastos+odon- 
tos] : alinman sa malaki at tila elepan- 
teng mammal (Mamut Mastodon) 
mula sa panahon ng Oligocene at 
Pleistocene! 

i 

mastoid (mas-toyd) pnr [Ing] : naha- 
hawig sa suso o utong. 

mas*tur-bas*y6n png [Esp masturba- 
cion] : pagsasalsal : masturbation. 

masturbate (mas-tur-beyt) pnd : la- 
ruin ang sariling ari o ari ng iba; 
magsalsal; salsalin. 

masturbation (mas-tur-bey-syon) png 
[Ing] : masturbasyon. 

ma*su*ka*y£n png [Ilk] : tuklas. 

ma-sur-ka pngMus Say [Esp mazurca] : 
uri ng maharot na sayaw at musika. 

mas*ya*do png [Esp demasiado] : labis. 

mas*y£w png [Seb] : uri ng sugal na 
batay sa resulta ng jai-alai. 

mas*yid png [Mnu Ara]\ masjid. 

mat png [Ing] 1: piraso ng tela o 
goma na nagsisilbing pamahiran ng 
kasuotang pampaa sa harapan ng 
pinto 2: piraso ng tapon, goma, plas- 
tik, o tela upang protektahan ang 
rabaw sa init o singaw ng bagay na 
ipinatong dito 3 : sa isports, ang ma- 
lambot na materya! na binabagsakan 
ng manlalaro 4 : banig. 

ma*t£ png 1: Ana organo para sa pag- 
tingin 2: sentro; ang pinanggaga- 
lingan. 

ma*td^-ma-ta*hm, mang*ma*t6, 
i*pa*ma*t& 1: maliitin; hamakin 2: 
ipakilala; ilantad 3 : imulat nang 
sapilitan. 

ma-ta pnd- ma*ta*an, mang*ma*t& 

1: manmanan 2: makita nang hindi 
inaasahan. 


ma*t£*an png Zoo [&&] : matang-baka. 

ma*ta*6s na pa*a*ra*l6n png: antas 
ng edukasyon na kasunod ng maba- 
bang paaralan at sinusundan ng 
kolehiyo : high school, paaralang 

SEKUNDARYO. 


ma*ta*d6*ro png [Esp] 1 : tagakatay 
ng mga hayop: butcher 2: pook na 
katayan : slaughter house. 

ma*ta*d6r png [Esp] : sa korida de toro, 
ang lumalaban sa toro : torero. 

ma*t6*hum pnr [Hil] : maganda; ka- 
akit-akit. 


ma*t6k*ken pnr [Pan]: magulang. 

ma*ta*l6s png Zoo: bulinaw. 

matd-mat£ png 1 : Zoo isdang alat na 
kahugis ng karaniwang bangus 2: 
maluwang na paglala ng nilapat na 
kawayan o buho, karaniwang para 
gawing bakod o balag. 

ma-ta-mis sa b6*o png [ma+tamissa 
bao] : haleyang gawa sa katas ng tubo, 
karaniwang isinisilid sa biyak ng ni- 
yog, at kung minsan ay nilalahukan 
ng dinurog na mani at ibang pam- 
palasa : kalamay, kalamAy-hati, santan. 

ma-tan-naw pnr [Iba]: sariwa. 

m^-tang png [&&] : uri o klase. . 

ma*t^ng-b4*ka png Zoo [Bik Kap Kyn 
Tag Tbn mata+ng+baka] : isdang (Seim 
crume?iophthamus) malaki ang mata : 

ATULAY, BIGSAWAN, BULAW, BUNUTUAN, 
GUMA-A, GUTLOB, HAGUMA-A, LABIYAW, 
LUMAHAN, MAPUWAW, MATAAN. 


ma't£ng-bd'lang png [ST mata+ng+ 
balang] : tao na matagal nang naghi- 
hirap. 

ma*t^ng-bu*k6w png [ ST mata+na+ 
bukaw] : butil ng ginto o hiyas na ti- 
nuhog at ginawang tila galang o ku- 
wintas. 


ma*tang-l£*win png [mata+ng+lawin] : 
tao na may napakatalas na paningin 
var matanlawin. 


Ma*t6*nog png : kabesera ng Maguin- 
danao. 


ma*t4n*sa png [Esp matanza] : pag- 
patay ng tao o pagkatay ng hayop. 

ma*t6*pob*re pnr [Esp] : mayaman 
na mapanghamak sa mahirap : ma- 
pangmatA. 


ma - tar* I ing png Mus [Kap] : mataas 
at matining na boses: soprano. 

ma-t£*ta*b6 png : ulan na nagpapa- 
hupa ng alikabok : ambon. 

ma*t6y pnb : panghihina sa anumang 
ginagawa. 

match (mats) png [Ing] 1 : paligsahan 


o labanan ng dalawang pangkat 2: 
a tao na may kakayahang tapatan 
ang lakas ng iba b tao o bagay na 
nagkakatulad 3 : pag-aasawa 4 : asawa 
4 : manipis na piraso ng kahoy, 
pagkit, at katulad na pinag-iinit o pi- 
nagsisiklab sa pamamagitan ng pag- 
kiskis: posporo 5 : mitsa. 

matchbox (mats-baks) png [Ing] : 
kahon ng posporo. 

matchmaker (ruats-mey-ker) png[Ing] 

1: tao na nag-aayos ng mga kasal 2: 
tao na gumagawta ng paraan upang 
magkasundo o magtagpo ang dala¬ 
wang tao. 

mate (meyt) png [Ing] 1: kabiyak o 
asawa 2 : isa sa pares 3 : kaibigan 4 : 
kasama sa gawain 5 : sa barko, sinu- 
mang may ranggong mababa sa 
master 6 : katuwang ng artesano 7 : 

sa ahedres, mate. 

/ / 

te png [Esp] 1 : tuldok-tuldok na 
disenyo sa alahas 2: sa ahedres, ang 
ganap na pagkasukol sa hari ng ka- 
laban upang magwakas ang isang la¬ 
banan : MATE 7 . 

m£*te pnr [Esp] : walang kintab. 

ma*te*m£*ti*k6 png [Esp matematica] : 
ang sistematikong pagsusuri sa mga 
sukat at saklaw, sa mga relasyon ng 
pigura at porma, at sa mga relasyon 
ng mga kantidad na ipinahahayag 
sa pamamagitan ng mga simbolo : 

MATHEMATICS, MATH. 

ma*te*md*ti*k6 png [Esp rmtemitico] : 
dalubhasa sa matematika : mathe¬ 
matician. 

m6*ter png [Lat] : ina. 

M6*ter Do*lo*r6*sa png [Lat]: Madre 
Dolorosa. 

material (ma-tir-yal) png [Ing] 1: 
bagay na pinagmulan ng isa pang 
bagay 2 : tela o kayo 3 : mga bagay 
na kailangan para sa isang gawain: 
materyales 4 : impormasyon at katu¬ 
lad upang magamit sa pagsulat ng 
aklat, at iba pa 5 : element o bahagi 
ng isang substance. 

materialism (ma-tir-ya-li-zim) png 
[Ing] : materyalismo. 

materiel (me-ter-yel) png Mil [Ere] : 
pamamaraan o mga kasangkapang 
magagamit sa digma. 

ma*t6r*nal pnr [Esp Ing] 1 : ukol sa 
ina 2 : makaina 3 : ukol sa pagdada- 
lang-tao hanggang magsilang. 

maternity (ma-ter-ni-tf) png [Ing] 1: 
pagkaina; pagiging ina 2: a iniuugnay 
sa mga babae mulang pagbubuntis 
hanggang panganganak D angkop 








materyal 


551 


matutinal 


ma-teryal pnr [Esp material 0 : kon- 
kreto; nadadama. 

ma*ter-ya*les png [Esp ?naterial+es ] 
1: sangkap o mga sangkap na bumu- 
buo sa isang bagay 2: mga bagay 
na kailangan sa isang gawain. 


ma*t6r*ya*lfs*mo png [Esp materialis- 
mo\ 1: teorya na nagsasaalang-alang 
sa matter at paggalaw nito bilang 
batayan at umaapekto sa sansinukob 
at sa lahat ng pangyayaring nadarama 
kabilang na ang pag-iisip 2: atensiyon 
o diin sa mga bagay na konkreto, 
pangangailangan at mga konsideras- 
yon na walang pagpapahalaga o nag- 
tatakwil sa mga espiritwal na bagay. 

ma*t6rya*lfs*ta png [Esp materialista] 
1: tao na higit na nagpapahalaga sa 
mga bagay na materyal kaysa espi¬ 
ritwal 2: tao na naniniwala sa mater- 
yalismo. 

ma*t6rya*lfs*ti*k6 pnr [Esp materia- 
listico\ : tao na salapi at yaman ang 
pamantayan ng buhay. 

math (mat) png [Ing ] : pinaikling 

mathematics. 


mathematical (ma-te*ma*ti-kal) png 
[Ing] : ukol sa matematika. 

mathematician (ma-te-ma-ti-syan) 
png [Ing] matematiko 

mathematics (ma-te*ma-tiks) png 
[Ing] : matematika. 

ma*ti pnr [Bik] : naramdaman o na- 
dama ang isang bagay. 

M£*ti png: kabesera ng Davao Oriental. 

Ma-tig a s£ a lug png: isa sa mga pang- 
kating etniko ng mga Bagobo. «*** 

XT\& m \Xkpng [Ilk] : kurse na ginagawang 
sisidlan ng pera. 

ma a ti a l6 png [Pan] : sinungaling. 

ma a tt-ma a tf pnr [Bik] : maykaunting 
karamdaman; sinisinat. 


ma-tindd pnr [Seb] : dalisay at ma* 
kinang. 

matins (mey-tins) png [Ing] 1 : huni ng 
mga ibon sa umaga 2: awit sa umaga. 

ma-ti-pu-nd pnr : may malusog at 
siksik na pangangatawan. 

ma a td png [S7] : galit; yamot; suya. 

ma a t6/mdma a ma a t6, mu-ma-tb [Bik]: 

makialam sa ginagawa o pag-aari ng 
ibang tao. 

ma*to*b6-to png Bot [HU Seb] : mati- 
gas na punongkahoy na tumataas 
nang 25 m. 

ma*t6*go pnb Mrw : saka. 

ma*t6n png: mapang-away at mapang- 


hamak na tao, karaniwang naninin- 
dak ng maliliit o mahihinang tao : 
ASTIG, basag-ulero, gangster, hood¬ 
lum, SANGGANO, SIGA. 

mb-tong png : malaking basket na 
masinsin ang lala at ginagamit sa 
maramihang pag-iimbak ng palay Cf 

BALAONG, BUGSOK, BALi, PINTON. 

ma*tO-ri*rok pnr [HU] : taonamahilig 
magbasa at magsulat. 

matr&ca (ma-tra-ka) png [Esp] : ins- 
trumentong kahoy, ginagamit na 
pantawag sa kongregasyon upang 
pumunta sa simbahan kung Huwebes 
at Biyernes Santo. 

m^t-res png [Ing mattress] : malaking 
pad na ginagamit na sapin sa higaan, 
karaniwang may palamang bulak, 
dayami, balahibo, o goma, at balang- 
kas na metal o ispring. 

matriarch (mat-ri-yark, mey-tri-yark) 
png [Ing] : pinunong babae. 

matriarchy (mat-ri-yar-kf-ya) png 
[Ing] : sistema ng isang lipunan o 
pamahalaan na pinamumunuan ng 
babae o kababaihan. 


matricide (mat-ri-sayd) png [Ing] : 
matrisidyo. 

matriculate (mat-ri-kyu-leyt) pnd 
[Ing] 1: magpataia sa isang kolehiyo 
o pamantasan 2: tumanggap ng 
mag-aaral sa kolehiyo o pamantasan. 

matriculation (mat-ri-kyu-ley*syon) 
png [Ing] : ang pagkilos o halimbawa 
ng pagpapatala. 

mat*rl*ku*l6 png [Esp matricula] : 
bayad sa pormal na edukasyon. 

matrimony (mat-ri-mo-ni) png [Ing] : 
matrimonyo. 

m6t*ri # mon*y6l pnr [Esp matrimonial] : 
nauukol sa kasal. 


mat*ri*m6n*yo png [Esp matrimonio] 
1: ang seremonya o sakramento ng 
kasal 2: ang estado ng kasal o pag- 
aasawa. 


mat-ris png [Esp matriz] 1 : Ana sina- 
pupunan 2: molde, hulmahan. 

mat'ri-sfd*yo png [Esp matricidio] 

1: pagpatay sa sarilmg ina 2: sinumang 
anak na pumatay ng sariling ina Cf 

PATRISIDYO. 


matrix (mey-trix) png [Ing] 1 : hul¬ 
mahan 2: a kaligiran o substance na 
kinabubuuan ng isang bagay b bahay- 
bata : matris 3: batong may hiyas o 
labi ng hayop 4: Mat patatsulok na 
ayos ng mga element sa hanay at 
kolum na may isang entidad 5: Bio 
ang substance sa pagitan ng mga cell 
na nakasalansan ang mga estruktura 


6: Com tila rehas na hanay ng mag- 
kakaugnay na mga element ng circuit. 

matron (mey-tron) png [Ing] 1 : ba- 
baeng may-asawa, karaniwang dig- 
nitaryo at iginagalang 2: babae na 
nangangasiwa ng domestikong ga¬ 
wain ng paaralan, at iba pa. 

mat*sa a k£ /rndmag-mat-sa-k^, mat- 

sa*ka*hm [Esp machacar] : bayuhin; 
dikdikin;durugin. 

mat-sa-k^w png [Esp machacado] : mga 

piraso ng tinapay na muling hinurno 
at pinalutong. 

mat*s6 a te png [Esp machete] : patalim 
na palapad at mabigat na ginagamit 
sa Gitnang America at Kanlurang 
Indies bilang kasangkapan o armas. 

mat’Sing png Zoo [Kap Seb Tag] : uri 
ng mammal ( Macaca philippinensis 
philippinensis) na mabalahibo ang 
katawan at mahaba ang buntot : 
AKNO, AMO, AYUNG, BAKES, BATOTOK, 
KABALANG, LOOTOONG, MONKEY, TSONG- 
GO, UKAY, UNGGO, UNGGOY. 

mat-s6*ra pnr [Esp machora] : hindi 
magkaanak kung sa tao o hayop; 
hindi namumunga kung sa halaman: 

BAOG. 

matt png [Ing] : hanggahan na tila 
gintong nakapalibot sa nakakuwad- 
rong larawan. 

4 

matte (meyt) png [Fre] 1: maruming 
produkto sa pagtutunaw ng mga sul¬ 
phide ore lalo na ng copper at nickel 
2: sa sinematograpiya, maskara na 
pinalalabo ang isang imahen at nag- 
papalitaw sa ibang imahen kaya nag- 
bibigay ng pinagsamang epekto. 

matter (ma-ter) png [Ing] 1: pisikal 
na substance sa pangkalahatan, na 
naiiba sa isip at espiritu 2: Pis anu- 
mang bagay na sumasakop ng espasyo 
at may mass. 

mattress (mat-res) png [Ing] : matres. 

mat a tu a k6ng png [I1K] : malaking som¬ 
brero na yari sa dahon ng palma. 

ma a tu a 6 pnr [Bik]: magulang. 

ma a tu a lid pnr [Kap] 1 : tuwfd 2: dahi- 
lan, sanhi. 

maturation (ma-tyu-rey-syon) png 
[ Ing] 1: a ang kalagayan ng pagiging 
tigulang b pagkahinog ng prutas 2: 
Med a pagsisimula ng naknak b ang 

dahilan nito. 

* 

mature (mat-yur) pnr [Ing] : tigulang. 

Ma*tu a sa a i6m png Bib [Esp] : Methu¬ 
selah. 

ma a tu a ti*n^l pnr [Esp] 1: hinggil sa 
nagaganap sa umaga 2: maaga. 




matyo 


mat*y6 png [SI] : palay na ibinilad 
sa araw. 

% 

matzo (tna-tzu) png [ IngHeb massah ] 
1: tinapay na walang lebadura para 
sa Passover 2: ang pinagsama-samang 
tinapay na ito. 

maudlin (mo*dIin) pnr [Ing] : madam- 
daming umiyak at naging sentimental 
dulot ng kalasingan. 

ma*u*ji png [Iva ] : trabinsanyo 

Maundy (mon-di) png [Ing] : sa 
Kristiyanismo, seremonya ng paghu- 
hugas sa mga paa ng mga tao, na 
isinasagawa ng banal o kinikiialang 
tao kapag Huwebes Santo, at karani- 
wang sinusundan ng pamimigay ng 
mga damit, pagkain, o salapi. 

Maundy Thursday (mon-di thers-dey) 
png [Ing] : Huwebes Santo. 

ma*Ci‘pay pnr [War ma+upay] : ma- 


552 


ngungusap Cf saxawikain . 

maximize (mak-si-mays) pnd [Ing] : 
palakihin o palawakin. 

maximum (mak*si*mum) png [Ing] : 
anumang pinakamataas o makaka- 
yang halaga. 

maxwell (maks-wel) png [Ing] :yunit 
ng magnetikong daloy sa sistemang 
cgs, kapantay ng inilagay sa isang ku- 
wadro sentimetro ng perpendikular 
na magnetikong larang ng isang gauss. 

May (mey) png [Ing] : Mayo. 

may pnd [Bik HU Seb Tag War] : may- 
roon var me. 

m£*ya png [HU Seb Tag War] 1 : Zoo 
uri ng ibong maliit ang katawari at 
hugis imbudo ang tuka : biiut, kenti, 
denas, lignos 2: sa Hinduismo, ilus- 
yon; mahika o kapangyarihang gina- 
gamit ng mga diyos at demonyo. 


mayokmok 


mebyaw pnr: magulo. 

maybcngo png Zoo [57] : malaking 

kanduli. 

m&y dak png [Iva] : puti. 

May Day (mey dey) png [Ing] 1 : ka- 
raniwang unang araw ng Mayo, tra- 
disyonal na araw kapag tagsibol na 
iniuugnay sa mga ritwal ng panana- 
gana 2 : araw ng paggawa. 

mayday (mey-dey) png [Ing] : pan- 
daigdigang senyas ng paghingi ng 
saklolo sa radyo at ginagamit ng 
mga sasakyang dagat at panghimpa- 
pawid na nasa peligro. 

mayflower (meyfla-wer) png [Ing]: 
kung Mayo, palumpong o punong- 
kahoy (genus arbutus) na namumu- 
laklak. 

mayfly (mey-flay) png Zoo f Ing] : uri 
ng kulisap (order Ephemeroptera). 


buti; magaling. 

ma’ti’S0 a l6*0 png [Esp]: mausoleum. 

mausoleum (mo-sednyum) png [Ing]: 
malaki at malawak na pook-libingan : 

MAUSOLEO. ' 

mauve (mowv) png [Ing] 1 : maputlang 
lila 2 : malinaw at sensitibong ma¬ 
putlang lila ng tina na gawa mula sa 
aniline. 

Mau mau (maw maw) png Pol [Ing]: 
lihim na kapisanan laban sa mga Puti 
sa Kenya. 

maverick (meyv-rik) png [Ing] 1: 
bisiro na walang tatak at may isang 
taong gulang 2 : tao na may masid- 
hing paniniwala sa kaniyang sariling 
pagkukuro o opinyon. 

m&*wi png [ST] : pagkaway ng kamay 
kung nagsasayaw. 

miw-it pngMit [HU] : masamang es- 
piritu sa katawan ng tao. 

mawkish (mow-kish) pnr [Ing] 1: la- 
bis na sentimental 2 : di kaaya-aya 
ang lasa. 

ma*w6 png [Seb Tag] 1: bulo ng bu- 
laklak 2: Bot polen. 

ma*w6t pnd ma*wo*t^n, u*ma*w6t 

[ Bik] : asahan, umasa. 

m^wu png [Kap] : uhaw. 

ma-wu-la pnr [Kap maula] : sukdulan 
o rurok. 

ma s wu # n png [Kap] : hilaga. 

maxi- (mak-si) pnl [Ing] : pambuo 
na nagsasaad ng pagiging napakalaki 
o napakahaba. 

maxim (mak»sim) png Lit [Ing] : 
pangkalahatang katotohanan o ayos 
ng buhay na isinasaad sa isang pa- 


M^*ya png [Esp] 1: kasapi ng pang- 
kating etniko ng Yucatan at Gitnang 
America 2: ang wika nito. 

ma*y£*hin png Zoo [maya+hin] : ma- 
nok na pula ang balahibo. 

m6*ya-m£*ya png Zoo : isdang alat 
(genus Lutjanus) na pulang-pula ang 
katawan. 

ma m yan\*b& m QO png Bot [Bik] :danglfw. 

ma-y^m-is png [HU] : pagkain na ba- 

hagyang matamis. 

md*yang png Zoo [Pan] : darapugan. 

ma*y^*ngan png: matigas na bahagi 
ng tangkay ng niyog. _ 

ma*yang-ba*hay png Zoo [maya+ng- 
bahay] : uri ng maya na abuhin ang 
kulay. 

ma-yang-ba*to png Zoo [ maya+ng- 
bato] : malaking uri ng maya. 

ma*yang-danrp6l png Zoo [maya+na- 
dampot] : pinakamaliit na mayang 
magkahalong pula at kayumanggi 
ang balahibo. 

ma*yang-kos*ta png Zoo[maya+ng- 
kosta] : ibong Java at pinakarqaganda 
sa uri ng maya, may magkahalong 
itim, puti at rosas ang balahibo. 

ma*yang-pa*kmg png Zoo [maya+na- 
paking ]: ibong itim ang balahibo 
na hindi kaagad lumilipad kahit 
lapitan ng tao. 

ma*yang-pula png Zoo [maya+na- 
pula] : uri ng maya na karaniwang 
nakikita sa bukirin at kumakain ng 
palay. 

m£*yap pnr [Kap] : mabuti. 

ma*yat'b6ng png Bot [57] : uri ng 
halamang-ugat na kinakain. 


mayhu-r4 a ded png [Iva]: bahay na 
may mababang dingding at gawa sa 
bato. 

m£*yik png [57]: paggawa ng isang 
bagay nang dahan-dahan. 

-yin png [57] : paglalaho nang wa¬ 
lang nakapansin. 

mayk png Kol [Ing mike] : pinaikling 

microphone. 

mayka-p^ng-ya-ri-han png [may+ 
kapangyanhan] 1: lakas o karapatang 
magpataw ng pagpapasunod 2 : tao 
o pangkat ng mga tao na may ka¬ 
pangyarihang pampolitika o admi- 
nistratibo 3: a impluwensiyang na- 
kapaloob sa isang opinyon dahil sa 
kinikiialang kaalaman o kahusayan 
b ang impluwensiyang ito na naka- 
saad sa isang aklat, at katulad c tao 
na may opinyong kinikilala at tina- 
tanggap dahil sa kahusayan sa isang 
larang: authority', autoridad. 

maykcbya pnr 1: nag-aangkin ngang- 
kop na kakayahan 2 : nag-aangkin 
ng yaman: mayaman. 

maym^y pnr [57] 1 : tamad 2: ba- 
hagyang bulok, luma, o sira. 

May-nMa png \ : lungsod sa National 
Capital Region 2: kapitolyo at pangu- 
nahing daungan ng Filipinas Manka. 

M6*yo png [Esp] : ikalimang buwan 
ng taon: May. 

ma-y6*hon png Zoo : uri ng lumba- 
lumba ( Lagenodelphis hosei) na may 
maliit at matabang palikpik, guhitan 
ang gilid ng katawan, at humahaba 
nang hanggang 98 sm. 

ma*y6k*mok png Zoo [Seb] : dagang- 
bahay; bubuwit. 








uw ik 


k- . Jm,; - • - 






rpttHwi‘*riftfitn* ii- 


.... .,,,. .,aik.UH4«inli»<-> 



Mayon 


nagpapakita ng kalamangan md /mg s ungol o iyak ng kambing. 
an b partido nanakatanereran M .u Q ( l/iil - t-vn \ T J" 


Ma-y6n png : bulkan sa Bikol at kilala 
sa pagkakaroon ng anyo na perpek- 
tong balisungsong. 

ma-yo-n6*sa png [Esp] : kremang 

gawa sa puti ng itlog, langis, suka, at 

iba pa: mayonnaise 

may-6ng png [Hil\ : bayong. 

ma-y6ng-tong png Bot [ Seb ] : uri ng 
palumpong ( Glycomis pentaphylla ). 

mayonnaise (me*yo»neys) png[Fre] : 
mayonesa. 

mayor (me*yor) png [Ing] : pinuno 
ng isang bayan o lungsod: meyor. 

ma-yor pnr [Esp] : nakatatanda; na- 
katataas. 

ma*y6r de e*d£d png [Esp mejor de 
edad ] : kalagayang nasa wastong gu- 
lang ang isang tao upang makapag- 
sarili Gf menor de edad. 

ma yor-do-mo png [Esp] 1: punong 
opisyal ng isang had 2 : punong taga- 
pangalaga ng isang tahanang mariwasa 
o ng isang palasyo Cf maitre d’ hotel. 

ma-yor-y6 png [Esp mayoria] 1: ang 
nakararami; ang higit na marami 2 : 
a ang bilang o dami ng ibinigay na 
boto para sa isang partido o kandi- 
dato na nagpapakita ng kalamangan 
, sa kalaban b partido na nakatanggap 
ng higit na maraming boto. 

ma-yo-y6s png Bot [Seb] : lumanay. 

may-ro*6n pnr : nag-aangkin ng ya- 

man : maykaya 2 . 

may-ro-6n pit (may+doon ): nagsasaad 
ng isang taglay na katangian, pag-aari, 
pag-iral, o kalagayan var meron : may. 

may-sa-kft pnr [ may+sakit] 1: pasyence 
2 : tao na may karamdaman. 

maysa-la pnr [may+sala] 1: nagkamali 
o gumawa ng isang kasalanan 2: Bat 
hinatulan dahil sa isang tiyak na 
kasalanan : guilty. 

may*times png [Esp maitines] : gawain 
na panghatingggabi o bago sumikat 
ang araw. 

May-ti-nis pngLifTro [Esp maitines] : 
Panunuluyan. 

may-tu-ab png f Iva] : bahay na may 
apat na gilid na hugis kandila. 

ma-yuk-mok png : kakaning may sang- 
kap na pinipig at kinudkod na laman 
ng niyog at asukal var yamukmok. 

ma-yu*mo pnr [Kap] : matamis. 

ma-yung-tung png Bot [ Seb] : uri ng 
palumpong ( Glycosmis pentaphylla :). 

ma*yuS"ku a I& png [Esp mayuscula] : 
titik na malaki Cf menuskuia: kaha- 

alta. 


maze (meyz) png [ Ing] 1: sistema ng 
mga daan o bakod na nakadisenyo 
bilang palaisipan para sa mga nais 
pumasok dito 2 : komplikadong sis¬ 
tema ng mga daan at lagusan : labe- 
rinto 3: kalituhan. 

MB, daglat (em bi) [Ing] 1: Bachelor 
of Medicine 2: Com megabyte. 

MBA, daglat (em bi ey) [Ing] : Master 
of Business Administration. 

Mc/s, daglat [Ing] : megacycles per 
second. 

McCarthyism (mak-kar*tH*zim) png 
[Ing Joseph McCarthy+ism] 1: pag- 
uusig sa mga pinaghihinalaang Ko- 
munista sa pamahalaan at iba pang 
sektor 2 : pag-uusig sa mga pinaghi¬ 
hinalaang may ilegal na gawaing 
pampolitika. 

MD, daglat (em di) [Ing] 1: Doctor 
of Medicine 2: Managing Director 
3: mentally deficient. 

MDMA, daglat (em di em ey) [Ing]: 
methylene dioxymethamphetamine. 

MDR, daglat (em-di-ar) [Ing\ : mini¬ 
mum daily requirement. 

Me, daglat (em i) [Ing]: methyl. 


mea culpa (mi-ya kul-pa) png [Lat] : 
pagtanggap sa pagkakamali. 

meadow (mi-dow) png [Ing] 1: lupang 
pinagtatambakan ng mga dayami 2 : 
mababang bahagi ng kalupaan na 
may tubig, lalo na ang malapit sa ilog. 

meal (mil) png [Ing\ 1 : oras ng pag- 
kain 2 : ang niluto para sa isang 
okasyon. 

mean (min) png [Ing] 1 : kondisyon, 
kalidad, katapangan, o aksiyon na 
katapat ng tinanggal mula sa dala- 
wang magkaibang bagay 2: Mat a 
termino o isa sa mga termino sa 

, pagitan ng una at huling termino ng 
aritmetiko o heometrikong pagsu- 
long b ang quotient ng resulta ng 
mga kantidad at bilang. 

meaning (mi-ning) png [Ing] 1: ka- 
hulugan 2 : kahalagahan. 

measles (musels) png Med [Ing] : 
tigdas. 

measure (me*syur) png [Ing] 1: laki 
o kantidad ng sukat 2 : sistema ng 
pagsukat 3: anumang bagay na pan- 
sukat 4: kasangkapan ng istandard 
na kapasidad para sa paglilipat o pag- 
alam ng mga tiyak na kantidad ng 
likido at katulad 5: yunit ng kapasi¬ 
dad 6 : bagay na ginagamit upang 
masuri o mapag-aralan ang isang 


median 


tao 7: sa paglilimbag, haba ng isang 
pahina o kolum ng tipo 8 : Lit rit- 
mong pampanulaan. 

measurement (mes*yur*ment) png 
[Ing] 1: pagsukat ng isang bagay 2: 
halaga ng isinagawang pagsukat 3: 
detalyadong dimensiyon. 

meat (mit) png [Ing] : karne, 

meatball (mft-bol) png [Ing\ : gini- 
ling na kame at binilog nang maliliit. 

meatus (mi-tus) png Ana [Ing] : la¬ 
gusan o bukana sa katawan, lalo na 
ang patungo sa tainga. 

m6-bu-yu pnr [Kap] : buyo. 

Mecca (me*ka) png 1: lungsod sa 
silangang Saudi Arabia 2: pook na 
nakaaakit sa mga tao 3: sentro o pook 
ng kapanganakan ng isang panini- 
wala, patakaran, layunin, at iba pa. 

mechanic (me*ka»nik) png [Ing] : 
mekaniko. 

mechanical (me-ka-ni-kal) pnr [Ing] : 
mekanikal. 

mechanics (me*ka*niks) png [ Ing] 1: 
sangay ng aplikadong matematika 
na tumatalakay sa mosyon at mga ten- 
densiya ng mosyon 2: ang agham ng 
makinary'a 3: paraan ng pagbubuo 
o ikot ng isang operasyon. 

mechanism (me-ka-ni-sim) png [Ing]: 
mekaliismo. 

mechanize (me*ka*nayz) pud [Ing] 

1: magbigay ng tauhang mekanikal 
2: magpakilala ng mga makina 3: 
Mil lagyan ng mga tangke at iba 
pang sasakyang pandigma. 

m6-dal png [Ing] : medalya. 

me-d^l-ya png [Esp medalla] : lapad 
na piraso ng metal na napalalamutian, 
karaniwang ibinibigay bilang pag- 
alaala at parangal Cf agnos : medal- 
yon, medal. 

me-dahy6n png [Esp medallon ] : me¬ 
dalya. 

Medea (mi-di-ya) Mit [Ing Gri] : ba- 
baeng mahusay sa mahika, anak ni 
Aeetes na hari ng Colchis. 

media (mid-ya) png [Ing] 1: pangu- 
nahing sangay ng komunikasyong 
pangmadla 2: Ana panggitnang su- 
son ng bakod ng artery at iba pa 3: 
anyong pangmaramihan ng medium. 

median (rm-dyan) png [Ing] 1 : Ana 
panggitnang artery, ugat, litid, at iba 
pa 2: Mat linya na mula sa vertex ng 
isang tatsulok tungo sk gitna ng 
kabaligtad na gilid 3: Mat ang pang¬ 
gitnang value ng isang serye ng mga 
value na nakahanay ayon sa laki. 


- 


Media Noche 


554 


megastar 


Media Noche (med-ya not-se) png 
[Esp] : pagsasalusalo kung hating- 
gabi, kar&nhvah kung Bagong Taon. 

mediate (mid-veyt) pud [Ing] : gu- 
mawa ng paraan upang magkasundo 
ang dalawang magkalabang pangkat. 

mediator (mid-yey-tor) png [Ing] : 
tagapam agi tan. 

medical (me-di-kal) pnr [Ing] : me- 
dikal. 

Medicare (me-di-keyr) png [Ing] 1: 
sistema ng segurong pangkalusugan 
2 : pambansang planong pangkalu- 
sugan para sa mga mamamayang 
nagbabayad ng buwis. 

medication (me-di-key-syon) png 
[Ing] 1 : substance na ginagamit sa 
panggagamot 2: panggagamot. 

medicinal (mi-di-si-nal) pnr [Ing] : 
medisinal. 

medicine (me-di-sin) png [Ing] : me- 
disina; gamot. 

medick (me-dik) png Bat [ing] : alin- 
man sa balamang genys Medicago . 

me-dbda png [Esp] 1 : Lit sukat 2: ka- 
sangkapang pansukat, lalo na ang 
pansukat na teyp : tajpe measOre. 

medieval (med-yi-val) pnr [Ing] : 
medyibal. 

Medieval Ages (me-df-val ey-dyes) 
png [Ing] \ Edad Medya. 

m6*dik png [Ing medic] : doktor, nars, 
o sinumang tumutulong sa pangga¬ 
gamot. 

me*di*kal pnr [ Ing medical] 1: ukol 
sa agham ng medisina 2: may kaug- 
nayan sa mga kondisyon na nanga- 
ngailangan ng operasyon. 

me*di"kas*y6n png [Esp medicadon ] : 
gamot; mga gamot. 

me*di'kil*yo png [Esp mediquillo] : 
mababang uri ng rnediko Cf albu- 

LARYO. 


me*di*ko png [Esp medico] : mangga- 
gamot Cf doktor. 

mediocre (mid-yow-ker) pnr [Ing] : 
may katangiang mahina o kalidad 
na karaniwan. 


me-di*s(*na pig [Esp medicinei\ 1 ; kurso 
hinggil sa panggagamot 2: gamot : 

MEDICINE. 


me-dbsbnai pnr [Ing medicinal]: na- 
kagagamot. 

me-di # ta*syon png 



met 



pagninilay: meditation. 

meditate (me-di-teyt) pud [Ing] 
magnilay; pagnilayan. 


meditation (me-di-teysyon) png 


[Ing] : pagninilay. 

Me*di*teTa*ne*6 png [Esp Mediterrd- 
neo] 1: Dagat Mediteraneo 2: tao 
na katutubo sa pook na ito 3: kolekti- 
bong mga pulo at mga bansa ng 
Dagat Mediteraneo. 

Me-di*te*ra-ne*6 pnr [Esp Mediterrd- 
neo] : hinggil, malapit sa, o katutubo 
ng Dagat Mediteraneo. 

Mediterranean (me*di-te*reyn-yan) 
png [Ing] : Mediteranyo. 

medium (mid-yum) png [Ing] 1: isa 
sa mga paraan o sangay ng komuni- 
kasyon, impormasyon, edukasyon, 
at libangan : media 1 2: tagapamagitan 
o kasangkapan upang maipahatid 
ang mensahe at katulad 3: tao na gi¬ 
nagamit upang makausap ng patay 
ang buhay 4: Sin a likidong pinag- 
hahaluan ng mga kulay; isang paraan 
ng pagguhit b materyales o pama- 
maraan ng isang artist upang maipa- 
hayag ang kaniyang isip at damdamin. 

medium rare (mid-yum reyr) png 
[Ing] : hindi ganap ang pagkaluto: 

MEDYANO 2 . 

medley (med-li) png [Ing] 1: sarisa- 
ring bagay 2: Mas koleksiyon ng mga 
bagay na pangmusika. 

med*med png [Ilk]: tipid. 

m6drinaque (med-ri-nva-ke) png 
[Esp] : tela ng abaka, buri, at iba 
pang halaman, ginagamit na pam- 
patigas ng damit. 

medula oblongata (me-du-la ob-long- 
ga-ta) png Ana [Esp] : hugpungan 
ng gulugod at bungo, na bumubuo 
ng pinakamababang bahagi ng utak 
patungo sa gulugod. 

medulla (mi-duda) png Ana [Esp] : 
panloob na rehiyon ng mga organ o 
tissue. 

M@‘du*sa png Mit [Gri] : isa mga 
Gorgon. 

m6d-ya png [Esp media] 1: gitna 2 : 
kalahati. * 

med*ya*4g*wa png [Esp media agaa] : 
sfbi 2 . 

med*ya*bu'wel‘ta png [Esp media 
vuelta] : kalahating pihit. 

m6d e ya ga # 

gango] : kopra na hindi gaanong tuyo. 

med*ya*lu*na png [Esp media tuna] 
1: hiyas na kahugis ng bagong buwan 
o ang aura sa ulo ng santo 2 : tawag 
sa simbolong pambandila ng mga 
Muslim. 

medya-m^dya pnr [Esp media] : unti- 
unti. 



med-ya-no pnr [Esp mediano] 1 : ka- 
tamtaman 2 : di gaanong iuto : me¬ 
dium rare 2 . 


m6d-yas png [Esp medias] : nakalapat 
na pambalot sa paa, karaniwang hindi 
umaabot sa tuhod Cf stockings : 

SOCKS. 

med-yad^l-ye png [Esp media + talk] : 
balantok. 


med*yi*bal pnr [Esp medieval] 1 : hing¬ 
gil sa estilo noong Edad Medya 2: 
makaluma, sinauna : medieval. 


m6d*yo pnd [Esp medio] : alanganin. 

meet (mit.) png Isp [Ing] : asamblea 
ng mga manlalaro para sa kompe- 
tisyon. 

meet (mit) pnd [Ing] : pumunta; tag- 
puin; makipagkita. 

meeting (mi-ting) png [Ing] : pulong. 

me*ga- png [Ing] 1 : malaki 2 : nagsa- 
‘^•"saad ng factor ng isang milyon sa sis- 
temang metriko ng pagsukat. 

m6*ga pnr [/ng] 1 : napakagaling 2: 
napakalaki. 

megabyte (me-ga-bayt) png Com [Ing]: 
1,048,576 bytes bilang sukat ng ka- 
pasidad ng data. 

megafiop (me-ga-flap) png [Ing] t : 
Com yunit ng pagbibilang ng bibs na 
katumbas ng isang milyong floating¬ 
point na operasyon kada segundo 
2: pagkakamali. 

me-ga*h6rtz png [Ing] : isang milyong 
hertz, lalo na bilang sukat ng dalasan 
sa transmisyon ng radyo (symbol 


MHz). 

megalith (me-ga-litb) png [Ing] : sa 
arkeolohiya, malaking bato. 

me*ga4o a man-ya png [Esp megaloma¬ 
nia] 1 : obsesyon sa paggawa ng 
grande at maluhong bagay 2: Med 
sintomas ng sakit sa utak na nakiki- 
lala sa pamamagitan ng mga maling 
akala sa kadakilaan ng sarili. 

me-ga*l6‘po*lis png [Ing mega+Gri 
polls] 1 : dakilang lungsod o ang uri 
ng pamumuhay dito 2 : urbanisadong 
pook na binubuo ng lungsod at kali- 
giran nito. 

megaphone (me-ga-fown) png [Ing] : 
kasangkapang ginagamit upang lu- 
maki at lumakas ang boses Cf mik- 


ROPONO. 


megapode (me-ga-powd) png [Ing] : 
ibon (.family Megapodidae ) na nag- 
bubuo ng malaking pugad para sa 
mga itlog nito. 

megastar (me-gas-tar) png [Ing] : tao 
na kilala, karaniwan sa daigdig ng 










■ 




megaton 




pelikula. 

m6 a ga a t6n png [Ing\ : yunit ng lakas 
na pampasabog, katumbas ng isang 
milyong tonelada ng TNT. 

m£*ga*v6lt png [Ing] : isang milyong 
boltahe, lalo na sa bilang ng lakas 
na electromotive (symbol: MV). 

megawatt (me-ga-wat) png [Ing] : 
isang milyong watt, lalo sa bilang ng 
lakas elektrikal na mula sa mga es- 
tasyon ng lakas (symbol: MW). 

me*g£*si png [ Tir] : pamumulot at 
pangongolekta ng kabibe. 

m£*gi'tu png [Tir] : pangangaso. 

Me*hi*k£*na png [Esp mexicana] : 
babae na taga-Mexico, Me a hi*ka*no 
kung lalaki: Mexican. 

Me*hi*k6 png [Esp Mexico ]: Mexico. 

me a h6 a ra png [Esp mejora] : pag-unlad 
o pagdami ng ari-arian. 

meiosis (me-yo-sis) png [Gri] : Bio 
uri ng dibisyon ng cell na nagiging 
supling na cell kasama ang kalahati 
ng bilang ng mga chromosome ng 
pinagmulang cell. 

me a k£d pnb [Kap] : baka. 

me a k4*ni a ki png [Esp mednica] 1: sa- 
ngay ng aplikadong matematika na 
tumatalakay sa mosyon at mga simu- 
lain ng mosyon 2 : ang agham ng 
makinarya 3: paraan ng pagbubuo 
o ruta ng operasyon ng isang bagay. 

me a k£*ni a k£l pnr [Ing mechanical] 
1: hinggil sa mga makina at mekanis- 
mo 2 : gawa o binuo ng makinarya 
3: kung sa tao, automatiko o kulang 
sa pagkatotoo 4: ukol sa teorya, ipi- 
naliliwanag ang penomenon sa pa- 
mamagitan ng paghahaka ng mga 
aksiyong pangmekanika. 5: ukol sa 
mekanika bilang agham. 

me a k4 a ni a k6 png [Esp mecanico] : 
tao na may kasanayan sa pag-aayos 
ng makina. 

me a ka a ms a mo png [Esp mecanismo] 

1: ang estruktura o pagkuha ng mga 
bahagi ng isang makina 2 : sistema 
ng magkatulad na kintihang bahagi 
na magkasamang gumagana sa isang 
makina 3: ang moda ng operasyon 
ng isang proseso 5: sa sining, teknik 
na mekanikal 6 : sa pilosopiya, dok- 
trina na ang lahat ng natural na 
pangyayari, kabilang ang buhay, ay 
nagpapahintulot sa mekanikal na 
paliwanag ng pisika at kemistri. 

Me a k6*ni! pdd [Kap] : Halika! 

melamine (me-la*mm) png [Ing] : 
puting kristalina na maaaring isama 


sa formaldehyde upang makabuo ng 
thermosetting resin. 

melamine resine (me-la-mm-re-sin) 
png [Ing] : plastik na gawa sa mela¬ 
mine at ginagamit na sangkap sa la- 
minasyon. 

melancholia (me-lan-kol-ya) png[Ing]: 
karamdaman sa pag-iisip sanhi ng 
kalungkutan at di mailarawang pag- 
katakot. 

melancholy (me-lan-ko-li) pig [Ing] : 
matinding pamimighati. 

Me a lam6s*ya png [Esp Melanesia] : 
rehiyon ng hilagang Pasipiko sa ka- 
timugan ng Micronesia at kanluran 
ng Polynesia. 

melange (me-landz) png [Fre] : iba’t 
ibang sangkap. 

m6 a la a nin png Med [Ing] : maitim na 
figment sa balat o iris ng mata, du- 
ot ng pangingitim ng balat kapag 
naarawan. 

me a la*n6 a ma png Med [Ing] : malub- 
hang tumor sa balat sanhi ng mga 
cell na nagbubuo ng melanin. 

me a la a n6*sis png Med [Ing] : kagu- 
luhan sa produksiyon ng melanin. 

me*l6 a sa png [Esp] : pulut mula sa 
tubo na hindi kristalisado. 

Melchizedek (mel-ki-ze-dek) png : 
sa Bibliya, pari at hari ng Salem. 

me a l£n a dres png Bot [Esp] : palum- 
pong ( Lagerstroemia indica) na orna¬ 
mental. 

me*If’lot png Bot [Fre melilot] : halaman 
(genus Melilotus) na may maliliit na 
bulaklak at amoy dayami kapag tuyo. 

mehme-ldg pnr [Pan] : bulflit. 

me a l6’di a ko pnr Mus [Esp melodico] 

1: hinggil sa o may kaugnayan sa me- 
lodiya 2 : nakalilikha ng melodiya. 

me-lo’df-ya png [Esp] 1: himig; tono 
2 ': malambing na awit o tugtugin. 

medo-dr^’ma png Lit Tro [Esp Ing] 

1: anyong naratibo na karaniwang 
madamdamin ang pagkakalahad sa 
tauhan at pangyayari 2 : komposis- 
yong romantiko at dramatiko na si- 
nasaliwan ng kanta Cf musical, opera, 

SARSUWELA, SOAP OPERA. 

melody (me*lo*di) png [Ing] : melo¬ 
diya. 

me a lo a ko a t6n png Bot. [Esp melocoton ]: 
punongkahoy ( Prunus penisic.a) na 
may bungang makatas at malaman : 

PEACH. 

m6l a on png Bot [Ing]: alinman sa 
mga uri ng halamang baging (family 
Cueur-bitaceae) , gaya ng pakwan, na 


kinakain ang bunga: milon. 

Melpomene (mel*pom*i*ni) pngMit 
[Ing Gri]: musa ng trahedya. 

melt pnd [Ing] : matunaw; maging 
likido. 

meltdown (melt-dawn) png [Ing] 1 : 
ang pagkatunaw o pagkasira ng isang 
estruktura, lalo na ang labis na nai- 
nitang ubod ng isang reaktor nuk- 
lear 2 : anumang mapanirang bagay 
o pangyayari. 

m6m a ber png [Ing] 1 : kasapi 2: tao 
na nahalal upang makibahagi sa pa- 
mamahala ng organisasyon 3: bahagi 
o sangay ng isang lawas pampolitika 
4: bahagi ng pangungusap, tumba- 
san, pangkat ng mga pigura, set na 
pangmatematika, at iba pa. 

mem bra ne (mem • breyn) png [ Ing] : 
lamad. 

mem’br6 a te png [Esp] : letterhead. 

membrum virile (mem-brum vi-ril) 

png [Lat] : uten. 

m6-me pnd mag a me a me, i a m6 a me, 

me-m4’han : matulog na, karani¬ 
wang sinasabi sa mga bata. 

me a men a to png [Lat] : bagay na ini- 
ingatan bilang paalala o alaala ng 
isang tao o pangyayari. 

me a men a to mo a ri png [Lat] : babala 
o signojs ng kamatayan. 

m6 a mo png [Ing] : pinaikling anyo ng 

me-mo-ran-dum. 

f 

memoir (merh-war) png [Ing Fre me- 
moire] t: makasaysayang tala o talam- 
buhay na sinulat mula sa kaalamang 
personal 2 : nakasulat na tala bilang 
alaala ng tao, pook, o pangyayari 3: 
a sanaysay hinggil sa pinag-aaralan 
ng isang manunulat b mga panuntu- 
nan ng isang lipunang pinag-aralan. 

memorabilia (me-mo-ra-bfl-ya) png 

[Lat] : mga bagay bilang alaala ng 
isang pangyayari, pook, tao, at iba 
pa. 

%•* 

me a mo*rin*dum png [Ing] 1 : maikli 
at nakasulat na paalala hinggil sa isang 
gawain, tungkulin, o utos: memo 2 : 
rekord o nakasulat na pahayag hinggil 
sa isang bagay: memo 3: Bat kasula- 
tan na karaniwang naglalaman ng mga 
kondisyon ng isang kasunduan : memo 
4: sa diplomasya, lagom ng kalagayan 
ng isang usapin at mga saligan ng 
mga napagkasunduang pasiya Cf pa- 
batId, pataiastas, paunawa : memo. 

memorial (me-mor-yal) png[ Ing Lat]: 
bagay, institusyon, o pook na nakaga- 
wian bilang alaala ng isang tao o pang¬ 
yayari . * 






556 


memorize 


memorize (me*mo-rayz) pnd [ Ing ] : 
isaulo; tandaan sa isip. 

memory '(me^mo-rf) png [Ing] 1: ka- 
kayahan na isaisip o tandaan sa isip 
ang mga bagay 2: a ang kakayahang 
ito ng sinuman b: imbakan ng pag- 
alaala ng isang tao 3: muling pagsa- 
sama-sama o pag-alaala 4: a bahagi 
ng computer o iba pang elektroni- 
kong kasangkapan na pinag-iimbakan 
ng datos o mga instruksiyon na maa- 
aring gamitin muli b kakayahang 
makapag-imbak ng impormasyon sa 
ganitong paraan 5: alaala ng isang 
tao o bagay 6 : ang dangal ng isang 
namatay 7: haba ng panahon na na- 
kadaragdag sa alaala ng isang tao o 
pangkat. 

me*m6r-ya png [Esp memoria] : gunita. 

me*mor‘y6’do pnr [Esp memoriado ]: 
saulado; isinaulo. 

me*mor-ydl png [Esp memorial ] : pang- 
gunita. 

men png [Ing] : pangmaramihang anyo 
ng man. < 

manage & troi (mey-nads ey trwa) 
png [Fre] : kasunduan na magsasama 
sa isang taha'nan ang tatlong tao, ka- 
raniwang mag-asawa at ang mangi- 
ngibig ng isa sa mag-asawa, 

menagerie (mi-ney-dye-ri) png [Fre] 
1: koleksiyon ng maiilap na hayop 
para sa eksibisyon 2 : ang pook nito. 

menarche (me-nar-ki) png[IngLat 
meno-+Gri arkhe) : ang pagsisimula ng 
unang regia. 

mendeievium (men*di4i-vi*yum) png 
Kem [Ing] : sintetiko at radyoaktibong 
element (atomic number 101, symbol 

Md). 

Menelaus (men*ley*us) png Mit [ Gri] : 
hari ng Sparta, asawa ni Helen at 
kapatid ni Agamemnon. 

m6ng*gal png: pinuno sa pamayanan 
ng mga Apayaw. 

md-ni-mus png [ Tir] : paggawa ng asin. 

meninges (mi-nm-dyiz) png Ana 
[Ing] : meninghe. 

me-nmg-he png Ana [Esp meninge] : 
ang tatlong membrane na bumubuo 
ng utak at gulugod: meninges. 

md-ning-hi-tis png Med [Esp meningi¬ 
tis] : pamamaga ng meninghe dahil 
sa pagkakaroon ng vims o mikrobyo : 

MENINGITIS. 

meningitis (me-nin*dyay-tis) png [Ing]: 
meninghitis. 

meniscus (me-nfs-kus) png [Ing Gri, 
meniskos] 1: ang kurbada ng itaas na 


rabaw ng likido sa tubo, karaniwang 
malukong paitaas ang mga dingding 
kapag basa at maumbok kung tuyo, 
dahil sa epekto ng tensiyon sa rabaw 
2 : lente na malukong sa isang gilid, 
at maumbok sa kabilang gilid 3: Ana 
manipis at mahimaymay na cartilage 
sa pagitan ng mga rabaw ng mga hug- 
pungang gaya ng tuhod 4: Matpigu- 
rang hugis bagong-buwan. 

m6*no- pnl [Gri menos] : pagreregla. 

menopause (me-no-pows) png [Ing] : 
menopos. 

md*no*p6s png [Ing menopause ■] 1: 
ang yugto ng permanenteng paghinto 
ng regia ng isang babae na karani¬ 
wang nagaganap sa gulang na 45-55 
taon 2 : ang yugto ng pagdating nito 
sa buhay ng isang babae: menopause. 

me-n6r pnr [Esp] 1: bata; musmos 2: 
mabagal, marahan kung sa sasakyan - 

pnd mag-me-ndr, i-me-ndr, pag- „ 
me-no-rdn. 

me-ndr de eddd png [Esp]: kalaga- 
yang wala pa sa wastong gulang ang 
isang tao upang makapagsarili Cf 

MAYOR DE EDAD. 

me-nd-ra png [Heb] : sagradong kan- 
delabra na may pitong sanga na 
ginamit sa Templo ngjerusalem, gawa 
ni Bezalel at inilagay sa santuwaryo 
ng Tabernakulo. 

menorrhagia (me-ne*re-dya) png Med 
[Ing] : di-normal na pagdurugo kung 
may regia. 

menorrhoea (me-no-rf-ya) png Med 

[Ing] : ordinaryong agos ng dugo 
kung may regia Cf desmenorya. 

memos pnr [Esp] 1 : kulang 2: mati- 

pid-^mdi-m^nos, me-nu-sin, mag* 
md-nos. 

mens png [Ing] : pinaikling mens¬ 
truation. 

men-sa'he png [Esp mensaje] 1 : pa- 
hatid, pabatid 2: bilin 3: pahayag 
Cf balitA. 

men*sa*h£*ro png [Esp mensajero] : 
tagahatid ng mensahe Cf courier, 

KURYER, SUGO, UMALOHOKAN. 

menses (men-sis) png [Lat] 1 : dugo 
at iba pang sangkap na lumalabas 
mula sa sinapupunan kapag may regia 
2 : ang panahon ng pagreregla. 

Menshevik (men-sye-vik) png Pol 
[/fos] : kasapi ng minoridad na panig 
ng Partido Sosyalista ng Russia na 
hindi kasang-ayon sa mga tuntunin 
ng Bolshevik. 

mens re (menz rey) png [Lat] : masa- 
mang in tensiyon o layunin. 


Mepistopeles 


menstruation (men*tm-wey*syon) png 
[Ing] : ang proseso ng paglalabas ng 
dugo at iba pa mula sa daanan ng 
bahay-bata sa mga babaeng hindi 
buntis, may patlang na isang buwan 
bago maganap muli hanggang su- 
mapit ang menopos: regla. 

men*su*ia png [Esp] : caneseilo. 

% 

men*su"wdl pnr [Esp mensual] : bu¬ 
wan an. 

-ment pnl [Ing] 1 : pambuo ng pang- 
ngajan na nagsasaad ng nais ipaka- 
hulugan o resulta ng aksiyon ng 
pandiwa, ha abridgement, embank¬ 
ment 2 : pambuo ng pangngalan 
mula sa pang-uri, hal oddment. 

m6n*ta png Bot [Esp] : mint. 

men*tal png [Ing] : bahay-kalinga para 
sa mga baliw. 

m£n*tal pnr [Ing] 1 : hinggil sa isip 2: 

^'gawa ng isip 3: Kol baliw 4: hinggil 

• sa sakit ng isip. 

mentality (men-ta-li-tf) png [ Ing] 1 : 
kaisipan 2 : uri o antas ng talino o 
karunungan 3: anumang iniisip. 

menthol (men-tol) png [Ing] : orga- 
nikong alkohol na may lasang mint 
at nakukuha sa langis ng peppennint, 
at iba pa, ginagamit na pampalasa o 
pampaampat ng kirot. 

mentholated (men-to-leyted) pnr 
[Ing] : may menthol. 

men-tol png Kem [Ing menthol] : 
menthol. 

mdn-tor png [Ing] : mahusay at pinag- 
titiwalaang tagapayo. 

me-nu png [ Ing] 1 :a listahan ng mga 
putahe at inumin sa isang restoran 
b: listahan ng mga pagkain at inu¬ 
min na isisilbi sa oras ng kainan 2 : 
Com listahan ng mga pagpipilian, 
karaniwang nakadispley sa iskrin at 
nagtatanghal ng mga command o 
maaaring gamiting mga pasilidad. 

me-nu-den-si-yd png Ana [Esp menu- 
dencia ] : lamanloob. 

me-nu-do pnr [Esp] 1: uri ng luto 
ng tin ad tad na karne at iginisa nang 
may kalahok na patatas, hiniwang si- 
ling pukinggan, at tomato sauce 2 : 
tingi. 

me-nus-ku-ld pnr [Esp menuscula] : 
napakaliit var minuskula Cf mayus- 
kula: minuscule, kaha-baha. 

Mephistophelis (me-fis-to-fulis) png 
[ Ger] : masamang espiritu na pinag- 
bentahan ni Faust ng kaniyang kalu- 
luwa. • 

* 

Me-pis-to-pedes png Mit [Ing Me- 



merafad 


557 


meson 


phistopheles] : isa sa pitong panguna- 
hing demonyo. 

me*ra*fad png [Tir] : pagkakaingin. 

mercantilism (mer-kan-ti-li-zim) png 
[Ing] : merkantilismo. 

merced (mer-sed) png [ Esp ] 1 : awa 
2 : lupang ipinagkaloob ng hari ng 
Espanya. 

mercenary (mer-si-na-ri) png[Ing]: 
mersenaryo. 

merchandize (mer-tsan-dayz) png [Ing]: 
kalakal na ipinagbibili. 

merchant (mer-tsant) png [Ing] : ne- 
gosyante; mangangalakal. 

mercury (mer-kyu-rf) pngKem [Ing] 

1: mabigat na element na metalikong 
kemikal (atomic number 80; symbol 
Hg) at likido sa katamtamang tern- 
peratura : asoge, quicksilver 2 : ha¬ 
laman (genus Mercurialis) na may 
lunting bulaklak. 

Mercury (mer-kyu-ri) png [Ing] 1 : 
Mit sa sinaunang Romano, diyos ng 
kahusayan sa pananalita, karunungan, 
kalakalan, at sugo ng mga diyos 2 : 
Ast isa sa mga planeta sa sistemang 
solar: Merkuryo. 

mercy (mer-si) png [Ing] : awa; habag. 

me*r6ng*ge png [Esp merengue] 1: 
kendi na gawa sa asukal, puti ng itlog, 
at iba pa 2 : keyk na gawa mula dito, 
karaniwang nilalagyan ng krema sa 
ibabaw: meringue. 

merge (merj) pnd [Ing] : humalo; 
ihalo; haluin. 

merger (mer-jer) png [Ing] 1 : ang 
pagsasama ng dalawang komersiyal 
na establisimyento 2: Bat pagsasama^ 
ng isang menor na kasalanan sa higit 
na mabigat na kasalanan. 

meridian (me-rid-yen) png [Ing] 1 : 
bflog na tumutungo sa mga celestial 
pole at zenith ng isang pook sa rabaw 
ng mundo 2: a bflog ng isang pala- 
giang longitude, patungo sa isang 
tiyak na pook at mga terrestrial pole 
b ang magkatugm^ng linya sa mapa 
3: ang punto na naaabot ng araw o 
bituin at pinakamataas na altitude. 

meridian (me-rid-yen) pnr [Ing] 1 : 
ukol sa katanghalian 2 : ukol sa pa- 
nahon ng kadakilaan o katapangan. 

meringue (me-rands) png [Fre] : me- 
rengge. 

me*rf*no png [Esp] 1 : Zoo uri ng tupa 
na may mahaba at pinong buhok 2 : 
malambot na lana. 

meristem (me-ris-tem) pngBot [Gri 
meristos) : tissue ng halaman na bi- 


nubuo ng aktibong mga cell at bumu- 
buo ng panibago. 

m6*rit png [Ing] 1: halaga; kahalaga- 
han 2: husay; kahusayan 3: kata- 
ngian; kakayahan 4: pagpapahalaga 
5: biyaya; grasya 6: katotohanan : 

MERITO. 

m6*ri-t6 png [Esp] : merit. 

meritocracy (me-ri-to-kra-sf) png 
[ Ing] 1: pamahalaan ng mga tao na 
pinili sang-ayon sa merit 2 : pangkat 
ng mga tao na pinili sa ganitong pa* 
mamaraan 3: lipunan na pinamu- 
mumian sa ganitong paraan. 

me-ri-tdryo pnr [Esp meritorio] : ka- 
rapat-dapat. 

mer*ka*d6r png [Esp mercadcr] 1 : 
mangangalakal Cf biyahero 2: tao 
na nagtitinda ng damit sa palengke. 

merkd'do png [Esp mere ado] : pa¬ 
lengke Cf BARAKA. 

merkan-shya png [Esp mercancia] 1: 
kalakal, paninda 2 : karga; karga- 
mento 3: sa mga daang riles o kara- 
gatan, ang sasakyan na nagdadala ng 
mga kargamento o bagahe. 

merkaivtMi's-mo png [Esp mercanti- 
lismo] : teorya o sistemang nanini- 
wala na nakapagpaparami ng yaman 
ang pakikipagpalitan Cf kapitalismo, 
komersiyalismo. 


Merktiryo png Ast [Esp mercurio] : 
Mercury. 

mermaid (mer-meyd) png Mit [Ing] : 
sirena. 


mer-m6r png [Ilk] : alikabok at iba 
pang bagay na nakapupuwing. 

merry (me-ri) pnr [Ing] : masaya; 
puno ng kasayahan. 

merry-go-round (me-ri go rawnd) 
png [Ing] 1 : sa perya, mga kabayong 
yari sa kahoy o mga sasakyan na pi- 
naiikot ng makina 2 : siklo ng agarang 
gawain. 

merse*n6nyo png [Esp mercenario] 
1 : tao na bayaran 2 : sundalong pro- 
pesyonal na inuupahan upang gu- 
manap sa isang tiyak na tungkulin sa 
ibang lupain: mercenary. 

mer*y6n*da png [Esp merienda] : pag- 
kain sa pagitan ng pananghalian at 
hapunan var miryenda, mirindal : 

SNACK. 


md'Sa png [Esp] : bahagi ng isang set 
ng muwebles na may sapad na rabaw 
at tinutukuran ng isa o mahigit pang 
paa, karaniwang ginagamit na patu- 
ngan, kainan, sulatan, at iba pa Cf 

DULANG, HAPAG: LAMES A, TABLE. 


m6*sa*nfn png Ark [Ing mezzanine] : 
karagdagang palapag sa pagitan ng 
sahig at kisame Cf entresuwelq : 

MEZZANINE. 

m6s*kal pngBot [Esp mezcal] 1: a ma¬ 
guey b alak na mula dito 2: uri ng 
kaktus. 

mescaline (mes-ka-lm) png Kem 
[Ing] : alkaloyd na hallucinogenic at 
matatagpuan sa mga buto ng meskal. 

me*se*d6*ra png [Esp mecedora] : 

tumba-tumba. 

mesembrayanthemum (mi-zem-bri- 
yen-ti-mum) png [Ing] : halaman 
(genus Mesembrayanthemum) na ma- 
katas, may bulaklak na tulad ng daisy, 
karaniwan sa timog Africa. 

me*s6n-te-rf-tis png Med [Esp] : 
pamamaga ng mesentery. 

mesentery (me-sen-te-rf) png Ana 
[Ing] : membrane na nakadikit sa 
daluyang butas ng abdomen at bu- 
mabalot sa viscera. 

me*s6*ta png [Esp] 1 : platapormang 
nasa makaakyat ng hagdanan 2: Heo 
plateau. 

mesh png [Ing] 1 : sistema ng tela o 
estruktura 2: alinman sa mga bukas 
na espasyo sa pagitan ng mga hibla 
ng lambat, tela, at katulad 3: Ana 
estrukturang nakatirintas. 

me*sf'ta png [Esp]: maliit na mesa. 

me*sf-y6*ni*k6 pnr [Esp mesianico] 

1 : ukol sa mesiyas 2 : inspirado dahil 
sa pag-asa <? paniniwala sa mesiyas 
var mesyaniko. 

me*8i*yas png [Esp mesias] : aktuwal 
o inaasahang magpapalaya sa isang 
naaaping bayan o pangkat iwmesyas. 

Me-shyas png [Esp mesias] 1 : sa Bib- 
liya, pinaniniwalaang tutubos sa 
sangkatauhan 2: tawag kay Hesu- 
kristo var Mesyas: Manunubos. 

mes-kft png [Ing mess kit]: kantina\ 

m6*SO- pnl [Ing Gri mesos] : gitna; pang- 
gitna. 

rne*SO-d6rm png Zoo [Ing] : ang pang- 
gitnang suson ng embryo sa unang 
antas ng pagbubuo nito. 

mesolithic (me-so-li-tik) png , pnr 
[Ing] : may kaugnayan sa o nagsasaad 
ng panahong transisyonal sa pagitan 
ng paleolitiko at neolitiko, lalo na sa 
Europa. 

m6 a SOn png Pis [Ing] : sub-atomikong 
particle na nasa pagitan ng elektron 
at proton at ipinadadala *ang mala- 
kas na inter-aksiyong bumubuo ng 
mga nukleon sa atomikong nukleus. 






mesophyll 


558 


me*ter 


mesophyll (me-so-ffl) png Bot [Big] : 
panloob na tissue ng dahon na may 
mga chloroplast. 

mesosphere (me-sos*fir) png [Ing] : 
rehiyon ng atmospera na umaabot 
nang 80 km mula sa tuktok ng stra¬ 
tosphere. 

Mesozoic (me*so*zo*ik) pngpnr [Ing] : 
hinggil sa o nagsasaad ng heolohi- 
kong panahon sa pagitan ng Paleo¬ 
zoic at Cenozoic, bumubuo ng mga 
panahong Triassic, Jurassic, at Cre¬ 
taceous. 

mesquite (mes-kit) png Bot [IngEsp 
mezquite] : uri ng matinik na palum- 
pong o punongkahoy (genus Prosopis ). 

mess png [Ing] : dumi; kalat. 

message (me-seyds) png [Ing] 1: pa- 
bigkas o pasulat na komunikasyon 
na ipinadala ng isang tao sa ibang 
tao 2: a nakaeengganyo o makahu- 
lugang komunikasyon mula sa isang 
propeta, manunulat, at katulad b 
ang sentro ng kahulugan ng isang 
malikhaing akda 3: misyon o utos. 

messenger (me^sin-jer] png [Ing] : 
tao na tagapagdala ng mensahe. 

Messiah (me-sa-ya) png [Ing] : Me- 
siyas. 

messianic (me-sya-nik) pnr [Ing] : 
mesiyaniko. 

mes-ti-so png [Esp mestizo] : lalaking 
anak ng mag-asawang magkaiba ng 
lahi; mes*ti*sa kung babae. 

me*ta- pnl [ Gri\ 1: nagsasaad ng pag- 
babago ng posisyon o kondisyon, 
hal metabolism 2: a nagsasaad ng 
higit na mataas na posisyon, hal me¬ 
taphysics; metacarpus b hinggil sa 
higit na mataas at pangalawang-uri, 
hal metalanguage 3:a Kem may ka- 
ugnayan sa dalawang carbon atom 
na pinaghiwalay ng isa pa b ukol sa 
isang compound na dulot ng pagka- 
tuyo, hal , metaphospate. 

metabolism (me-ta-bo-Ii-zim) png Bio 
[Ing] : metabolismo. 

me*ta*bo*lis*mo png Bio [Esp] : mga 
prosesong kemikal na nagaganap sa 
isang organismo upang mabuhay. 

metacarpus (me-ta-kar-pus) png Ana 
[Ing] 1: ang set ng limang buto ng 
kamay na hugpungan ng galang at 
mga daliri 2 : ang bahaging ito ng 
kamay. 

metagenesis (me-ta-dyi*ne-sis) png 
Bio [Ing] ang palitan ng mga hene- 
rasyon sa sexual at asexual na re- 
produksiyon. 


sa mga batayang substance tulad ng 
gin to, pilak, at tanso, kristalina kung 
solido, at may katangiang makunat, 
dinadaluyan ng elektrisidad, at ma- 
kinang kapag bagong tapyas Cf bakal. 

metalanguage (me«ta*lang-gweyds) 
png [Ing] 1 : anyo ng wika na gina- 
gamit sa pagtalakay ng isang wika 2 : 
sistema ng panukala ukol sa mga pa- 
nukala. 

me*t£*li*k£ png [Esp metalica] : anu- 
mang may metal na sangkap. 

me*t6*li # k6 png [Esp metalico] 1: salapi 
sa kaha; kuwarta sa kamay 2 : sala- 
ping tumataginting; barya. 

me*t6*li*k6 pnr [Esp metalico] : may 
mga katangiang gaya ng metal. 

metallurgy (mi-ta-lur-dyi) png [Ing\ : 
metalurhiya. 

me*ta*liir*hi*ya png [Esp metalurgia] 
1: teknik o agham ng pagsala sa metal 
upang hubugin 2 : teknik o agham sa 
pagbubukod o pagdalisay ng rftetal 
mula sa mga bato: metallurgy. 

metamere (me-ta-mir) png Zoo [Ing] : 
alinman sa mga magkakatulad na 
bahagi ng lawas na may magkatulad 
na panloob na mga estruktura, ka- 
gaya ng bulate. 

metameric (me*ta*me*rik) pnr [Ing] : 
Kem may proporsiyonal na kompo- 
sisyon at timbang na molekular, 
ngunit naiiba sa mga pangkat na may 
katangiang kemikal. 

metamorphic (me-ta-mor-flk) pnr 
[Ing] 1: ukol sa o may marka ng 
metamorposis 2: Heo ukol sa bato 
na dumaan sa likas na pagbabagong- 
anyo sa pamamagitan ng init at 
presyur. 

me*t£*mor*po*sis, me*t£*mor*p6*sis 

png [Esp metamorfosis Ing metamor¬ 
phosis] 1: pagbabagong-anyo ng anu- 
man 2 : ang naging anyo o hugis dahil 
sa ganitong pagbabago : banyuhay. 

metaphase (me-ta-feys) png Bio [Ing$ : 
antas ng meiosis o mitosis ng cell 
kapag kumakabit ang mga chromo¬ 
some sa ikiran ng mga himaymay. 

metaphor (me-ta-for) png[IngLat] : 
pagtu tulad. 

metaphrase (me-ta-preys) png [Ing] : 
literal na salin. 

metaphysical (me-ta-fi-si-kal) pnr 
[Ing] 1 : hinggil sa o may kaugnayan 
sa metapisika 2 : batay sa abstraktong 
pangangatwiran 3: may mataas na 
antas panteorya 4: mahirap paniwa- 
laan; supernatural. 


me"t£l, m6-tal png [Esp Ing] : alinman metaphysics (me-ta-fi-siks) png Pil 


[Ing] : metapisika. 

me*ta*pbsi*k3 png Pil [Esp metafisica] 

1: sangay ng pilosopiya na tumata- 
lakay sa mga batayang simulain ng 
mga bagay 2: pilosopiya ng isip Cf 

MATERYALISMO: METAPHYSICS. 

me'ta'pl£s*ma png Bio [Esp] : walang 
buhay na mga bagay sa protoplasma 
ng isang cell. 

me'td'pO’r£ png [Esp metafora] : pag- 
tutulad. 

me*tas*t£*sis png Med [ Esp] -pagkalat 
ng tumor o organismo mula sa isang 
bahagi ng katawan patungo sa iba pa. 

m6*ta*t6r*sus png Ana [Lat] 1: bahagi 
ng paa sa pagitan ng sakong at daliri 
sa paa 2 : ang set ng mga butong ito. 

m6'ta*t6*sis png [Ing metathesis] : sa 
retorika, ang transposisyon ng tunog 
tungo sa salita. 

metazoan (me-ta-zo-wan) png, pnr 
Zoo [Ing] : hayop sa subkingdom ng 
Metazoa, may multicellular na kata¬ 
wan at magkakaibang mga tissue na 
bumubuo sa lahat ng hayop maliban 
sa protozoa at sponges. 

m6*te pnr [Kap] : patay, walang-buhay. 

metempsychosis (me-tem-say-kow- 
sis) png [Ing] : paniniwalang may 
transmigrasyon ng kaluluwa ng tao 
o hayop sa oras ng kamatayan tungo 
sa bagong katawan ng katulad o 
ibang ispisi. 

meteor (met-yor) png Asn [Ing] : 
bulalakaw. 

me*te*6*ro png Asn [Esp] : bulalakaw. 

meteorite (mit-yo*ayt) png Asn [Ing] : 
meteor na bumagsak, may kaukulang 
laki upang maabot ang rabaw ng 
mundo nang walang ganap na pag- 
babaga sa atmospera. 

meteoroid (met-yo*royd) png Asn 
[Ing] : maliit na lawas na gumagalaw 
sa kalawakan at maaaring maging 
meteor kapag pumasok sa atmospera 
ng mundo. 

meteorology (met-yo-ro-lo-dyf) png 
[Ing] : meteorolohiya. 

me*te - o*ro*lo # hi*ya png [Esp meteoro- 
logia] 1: pag-aaral sa mga proseso 
at penomena ng atmospera 2: ang kata¬ 
ngiang atmosperiko ng isang rehiyon. 

-me*ter pnl [Ing] 1: pambuo ng pang- 
ngalan na nagsasaad ng mga ka- 
sangkapang pansukat, hal barometer 
2: Lit sa prosodiya, pambuo ng pang- 
ngalan na isinasaad sa mga linya ng 
tulang may tiyak na bilang ng sukat, 
hal pentameter. 





.5H!: 


1 




meter 


559 


mfd 


m6*ter png [IngFre] 1 : metro 1 ’ 2 2: a 
Lit sa tula, ang sukat at haba ng ta- 
ludtod b Mus ang pulso at ritmo ng 
isang anyong pangmusika. 

methamphetamine (me-tam-fe-ta- 
min) png Med [Ing] : amphetamine 
na may mabilis at matagal na epekto. 

methane (mi-teyn) png Kem [Ing] : 
walang kulay, walang amoy, at ma- 
daling magliyab na gaseous hydro¬ 
carbon (CH 4 ), pinakasimple saserye 
ng alkane, at pangunahing sangkap 
ng natural na gas : marsh gas. 

methanol (me-te-nol) png Kem [Ing] 
:alkohol (CH 3 OH) na walang kulay, 
magaan at madaling magliyab gina- 
gamit bilang solvent: methyl alcohol, 

WOOD ALCOHOL. 

me*thod png [Ing] : paraan. 

methodical (me-to-di-kal) pnr [Ing] : 
gumagamit ng paraan; mapama- 
raan. 

Methodist ( me-to-dist) png, pnr 
[ Ing] : kasapi ng denominasyong Kris- 
tiyanong Protestante na nagsimula 
noong ika-18 siglo at itinatag nina 
John at Charles Wesley sa Oxford. 

methodology (me-to-do-lo-dyi) png 
[Ing] : pamamaraan. 

Methuselah (mi-tu-se-la) png [Ing 
Heb] : sa Bibliya, patriyarka at lolo 
ni Noah, pinaniniwalaang nabuhay 
nang 969 taon: Matusalem. 

methyl (me-tel) png Kem: hydrocar¬ 
bon -CH 3 , na matatagpuan sa mga 
compound na organiko : Me. 

methylene (me-ti-lfn) png Kem: ak- 
tibong pangkat ng mga atom CH 2 .^^ 

methylene dioxymethampheta- 

mine (me-tay-lin da.yok.si-me-tam- 
fe-ta-min) png [Ing] : uri ng gamot 
na narkotiko : MDMA. 

metier (mey-tyey) png [Fre] 1: pook 
na pamilihan, o pook ng gawain at 
propesyon 2 : kahusayan o kakaya- 
hang magawa ang isang gawain. 

me-tO’di-ko pnr [Fsp metodico] : ma- 
pamaraan; sistematiko. 

m6*to*d6 png [Esp] : paraan. 

me*tO'do*lo*hi*ya png [Esp metodolo- 
gia] : pamamaraan. 

me # to*ni-mi*ya png Lit [Esp metonimm] 

1: sa retorika, pagkatawan ng maliit 
na bahagi sa kabuuan 2 : paggamit 
ng pangalan ng isang bagay para sa 
ibang bagay na ipinahihiwatig niyon, 
hindi sa layong paghambingin ang 
mga ito, kundi upang ipakatawan 
ang isa sa isa, hal sanhi sa bunga, sa- 
gisag sa sinasagisag, sisidlan sa naka- 


silid, at lunan sa naninirahan : me¬ 
tonymy. 

metonymy (me-to-ni-mi) png Lit 
[Ing] : metonimiya. 

met’p6ng png Agr [Ifu] : batong gi- 
nagamit na pandingding sa pay-yo. 

met*r£l*ya png Mil [Esp metralla] : 
pinagsisidlan ng bala, bomba, kanyon, 
o anumang pampasabog na ginaga- 
mit sa artilyeriya. 

metric (met-rik) png Mat [Ing] : 
metrika. 

metric (met-rik) pnr [Ing] 1: ukol sa 
o batay sa metrika 2 : may kaugnayan 
sa sukat. 

-metric (met-rik) pnl [Ing] : pambuo 
ng pang-uri na nagtatapos sa -meter 
at -metry hal, barometric, kilometric, 
isometric. 

metrical (met-ri-kal) pnr [Ing] : ukol 
sa, may kaugnayan, o binuo mula 
sa meter. 

metric system (met-rik sis-tem) png 
[ Ing] : sistema ng pagsukat alinsunod 
sa metro. 

m6t # rik pnr [Ing metric] : ukol sa 
metro. 

m6t*ri-kci png [Esp metric a] 1: Mat 
funsiyong batay sa mga agwat at 
layunin ng isang pag-aaral 2: Lit 
sining ng pagsasaayos ng sukat ng 
mga taludtod ng tula: metric. 

-m6t-ri-k6 pnl [Esp] : -metric hal, ba- 
rometriko, kilometriko, isometriko. 

m6t-ro png [Esp] 1: isang yunit ng 
haba sa metric system; katumbas ng 
100 sm : meter 2 2 : kasangkapan sa 
pagsukat ng haba, taas, at laki ng 
materyales : meter 1 3: Lit bilang ng 
mga pan tig sa isang lfnya 4: [ Fre] 
sis-tema at estasyon ng tren sa ilalim 
ng lupa sa isang lungsod. 

m6tron6me (met-ro-nowm) png Mus 
[Ing] : mekanikal na instrumentong 
nagbibigay ng regular na senyas. 

met*ro‘po*lis png [Ing] 1: punong- 
lungsod ng isang bansa C/'kapitolyo 
2 : lungsod o bayan na lunsaran ng 
isang gawain 3: ang nasasakupan ng 
isang lalawigang eklesyastiko. 

m6t-ro*po*lhtan png [Ing] 1: sinu- 
mang naninirahan sa metropolis 2: 
pinuno ng isang lalawigang eklesyas¬ 
tiko 3 : arsobispo na may tungkuling 
pangalagaan ang mga obispo : me¬ 
tropolitan©. 

m6tTO-p6-li't6n pnr [Ing] 1: ukol sa 
mga katangian ng metropolis at ng 
mga naninirahan dito 2 : may kina- 
laman sa bumubuo ng isang bansa 


3: ukol sa isang eklesyastikong pook. 

m6t-ro-po-li*ta-no^ng’[^^] : metro¬ 
politan. 

-metry (met-ri) pnl [Ing] : pambuo 
ng pangngalan at nagsasaad ng mga 
pamamaraan at sistema na tumutu- 
gon sa mga kasangkapan, hal chro- 
nometry, photometry, psychometry. 

me*tSci*do png [Esp mechaclo]: uri ng 
putaheng karne na sinangkapan ng 
patatas, gisantes, at iba pang pam- 
palasa. 

me-tse-ro png [Esp mechero] : ba- 
lumbong 1 . 

m6*tung pnr [Kap] : isa. 

Mexican (mek-si-kan) png [Ing] 1: a 
tao na isinilang sa Mexico 2: katutu- 
bong wika ng Mexico: Mehikano. 

Mexican (mek-si-an) pnr [Ing] : ukol 
sa bansang Mexico at mga naninira¬ 
han dito. 

Mexico (mek-si-ko) png [Ing] : bansa 
sa Timog America : Mehiko. 

m6*yor png [Ing mayor] : alkalde. 

mezuzah (me-zu-sa) png [Heb] : per- 
gamino na pinaglimbagan ng mga 
banal na kasulatan at nakakabit sa 
isang kahon sa may poste ng pinto 
ng isang bahay ng Hudyo bilang 
simbolo ng pananampalataya. 

mezzanine (me-za-nm) png [Fre Ita] : 
mababang bahagi, karaniwan sa pa- 
gitan ng una at ikalawang palapag : 

ENTRESUWELp. 

mezzo (met-zo) pnb Mus [Ita] : kala- 
h^iti; kalagitnaan; katamtaman. 

mezzo forte (met-zo for-te) pnr [Ita 
Ing] : higit na banayad sa forte 
ngunit malakas kaysa piyano; katam¬ 
taman ang lakas. 

mezza voce (me-tsavo-che) pnb Mus 
[Ita] : antas ng tinig bago ang pina- 
kamataas. 

mezzo-soprano (met-zo sop-ra-no) 
png Mus [Ita].. 1: a tinig ng babae sa 
pagitan ng soprano at contralto b 
mang-aawit na may ganitong tinig 2 : 
bahaging sinulat para sa mezzo- 
soprano. 

mezzotint (met-zo-tmt) png Sin [Ing] 
1 : paraan ng pagtititik sa metal 2 : 
limbag sa ganitong paraan. 

mf, daglat (em ef) [Ing] 1: Mus mezzo 
forte 2: Ele microfarad. 

MFA, daglat (em ef ey) [Ing]: Master 
of Fine Arts. 

mfd, daglat (em ef di) [ Ing] 1: ma¬ 
nufactured 2 : microfarad. 




Mg 


560 


mika 


Mg, daglat (em dyi) Kern [ Ing ] : mag- 


nesium. 

rng, daglat (em dvi) [Ing]: milligram; 
milligrams. 

mga (ma-nga) pnb : pinaikling manga; 
ginagamit sa anumang dalawa o ma- 
higit pang bagay : -s, -es. 

Mga Awit png: sa Bibliya, aklat na binu- 
buo ng 150 awit, imno, at dasal: Psalms. 

Mga Gabing Arabe (ma nga ga-bf+ 

na A-ra-be) png Lit: tanyag na kali- 
punan ng mga sinaunang kuwento 
ng kababalaghan at pakikipagsapa- 
laran na isinalaysay diumano ng isang 
babae sa loob ng maraming gabi 
upang aliwin ang isang mabagsik na 

sultan. 

Mga Hari (ma-nga ha-ri) png: sa 
Bibliya, alinman sa dalawang aklat 
na naglalaman ng kasaysayan ng mga 
hari ng Israel at Judah: Kings. 

Mga Taga-Kolosas (ma nga ta-ga- 

ko-16-sas) png : sa Bibliya, aklat na 
sinulat ni Pablo para sa mga taga- 
Kolosas : Colloslajjs. 

Mga Taga-Korinto (ma-nga ta-ga-ko- 
rin-to) png [ Tag mga + Esp cronica ]: 
sa Bibliya, alinman sa dalawang aklat sa 
Bagong Tipan, at sinulat ni Pablo 
para sa mga taga-Korinto : Corin¬ 
thians. 

Mga Kronika (ma-nga kro-m-ka) png 
[Tag mga +Esp cronica ]: sa Bibliya, 
alinman sa dalawang aklat sa Lumang 
Tipan, at nagtatala ng kasaysayan ng 
Israel at Judah: Chronicles. 

Mga Hukom (ma-ngahu-kom) png: 
sa Bibliya, aklat na naglalaman ng 
kasaysayan ng Israel habang nasa 
ilalim ito ng pamumuno ng mga 
hukom : Judges. 

MHz daglat (em-eyts-si) pngEle [Ing]: 
megahertz. 

mi pngMus [Esp Ila] : ang pangadong 
nota sa eskalang diyatoniko. 

mi-bi pud [Bik] : magdasal o ipagdasal; 
manalangin. 

mica (mi-ka) png [Ing]: alinman sa 
pangkat ng mga mineral na silicate 
na may nakasalansang estruktura, 
tulad ng muscovite. 

Micah (mi-ka) png 1 : batang propeta 
noong ika-8 dantaon BC 2: sa Bibliya, 
aklat na nagsasaad ng pagkawasak 
ng Samaria at Herusalem. 

micro- (mayk-ro) pnl [Ing] 1 : maliit 
2 : nagsasaad ng salik ng ikasanlibo : 

MIKRO. 

microanalysis (mayk-ro-a-na-li-sfs) 
png Kern [Ing]: pagsusuring kantita- 


tibo ng mga chemical compound na 
gumagamit ng ilang miligramong 

sampol. 

microbe (mayk-rowb) png Bio [Ing] : 
mikrobyo. 

microbiology (mayk-ro-ba-yo• lo• dyi) 

png [Ing] : siyentipikong pag-aaral 
ng mga mikroorganismo. 

microchip (mayk-ro-chip) png Com 
[Ing] : maliit na mapa ng semicon¬ 
ducting material at ginagamit upang 
makalikha ng pinagsamang circuit. 

microcosm (mayk-ro-ko-zom) png 
[Ing] 1: halimbawa o kinatawan ng 
isang bagay, karaniwang maliit 2 : 
ang sangkatauhan bilang sen^ro ng 
uniberso 3: anumang bagay o ko- 
munidad na tinitingnan sa ganitong 
paraan: mikrokosmo. 

microfarad (mayk-ro far-ad) pngEle 
[Ing] : yunit ng capacitance, katum- 
bas ng ikasangmilyon ng farad : 
mfd 2 . 

microfilm (mayk-ro-fflm) png [/ng] : 
haba ng film na naglalaman ng ma- 
liliit na imahen ng mga dokumento, 
at iba pa. 

microfloppy (mayk-ro-fla-pi) png 
Com [Ing] : diskette na may diyame- 
trong higit na maliit sa 13.44'sm. 

micron (mayk-ron) png [Ing] : ika¬ 
sangmilyon ng isang metro. 

microorganism (mayk-ro-or-ga-ni- 
zim) png [Ing] : mikroorganismo. 

microphone (mayk-ro-fown) png 
[Ing] : mikropono. 

microprocessor (mayk-ro-pro-se- 

sor) png Com [Ing] : pinagsamang 
circuit na naglalaman ng lahat ng 
funsiyon ng pangunahing yunit sa 
pagpoproseso. 

microscope, (mayk-ros-kop) png 
[Ing] : mikroskopyo. 

microscopic (mayk-ros-ko-pik) pnr 
[Ing] : mikroskopiko. 

microwave (mayk-ro-weyv) ,png [Ing] : 
elektromagnetikong alon na may 
habang-alon sa antas na 0.001-0.3 m. 

mid- pnl [Ing] 1 : gitna 2: kalahati; 
katamtaman, hal midway, midyear. 

Mi-das png [Esp] : hari ng Phrygia na 
binigyan ni Dionysius ng kapangyari- 
han upang maging ginto ang bawat 

mahipo. 

middle (mi-del) png [Ing] 1 : ang 
panggitnang bahagi, posisyon, at ka- 
tulad 2: baywang 3: ang panggitnang 
anyo o tunog: medya. 

middle (mi-del) pnr [Ing] 1 : nasa ka- 


tamtamang distansiya mu la sa sukdu- 
lan 2i sa isang pangkat, ang ipinan- 
titimbang sa magkabilang bigat 3: 
panggitna sa ranggo, kalidad, at iba 
pa 4: normal, karaniwan 5: sa wika, 
ang panahon sa pagitan ng sinauna 
at makabagong mga anyo. 

middleman (mi-del-man) png [Ing] 

: tagapamagitan. 

middleweight (mi-del-weyt) png Isp 
[/? 2 g] 1: timbang ng manialaro sa 
pagitan ng welterweight at light 
heavyweight, karaniwang 71-75 kg sa 
amateur ngunit nag-iiba sa propesyo- 
nal 2 : manialaro sa ganitong timbang. 

midget (mfd-yet) png [/ng] : unano. 

mi-di png: darnit na may haba na ka¬ 
raniwang umaabot sa tuhod Cf base 

mi-ding png [ Ilk] : alak na gawa mula 
sa katas ng tubo. 

mid*mid pnr [Bik] : kakilala, kilala. 

mid-rib pngBot [Ing] : gima ng dahon. 

midriff (mid-rif) png [Ing] 1: a Ana 
rehiyon sa harap ng katawan sa pa¬ 
gitan ng thorax at abdomen b;.d^ 
phragm 2 : tela o bahagi ng damit 
na tumatakip sa abdomen. 

midwife (mid-wayf) png [Ing] : ko- 
madrona. 

mi*ga png [Esp War] : maliit na piraso 
ng tinapay. 

mi-ga-ha png [Esp rnuipo 

ng tinapay. 

migraine (may-greyn) png Med [Ing] : 
paulit-ulit at matinding pagsakit ng 
ulo. 

migrant (may-grant) pnr [Ing]: mig- 
rator)o. 

mig*ras 8 yon png [Esp migration] : pan- 
daraynlian; pangingibang-bayan. 

migrate (may-greyt) pnd [Ing] t: 
umalis sa isang pook at tumungo sa 
isa pa 2 : sa mga havop lalo na ang 
ibon o isda, lumipat ng tirahan dulot 
ng pagbabago ng panahon 3: kumi- 
los ayon sa galaw ng mga natural na 
puwersa. 

mig“ra - t6r*yo pnr [Esp migratorio] : 
pagala-gaia; palipat-lipat : migrant, 

himalhin , TIGBAI tiin-balhin . 

$ 

mi-ha png: pagkilos na tila bata. 

mi-ing png [5'T] : dalamhati. 

mi-it png Zoo : ibon (Hypsipetes everetti) 
na karaniwang kulay dilaw at mahilig 
manirahan sa kagubatan. 

mi-ka png Zoo [Esp mica] : babaeng 
matsing) mi s ko kung lalaki. 

mi-ka pnr [S>&] : tamad. 






to. 













Mikado 


561 


milli- 


Mi-ka-do png Pol [Jap ] : titulo ng em- 
perador ng Japan. 

mi-ka-ku-no pnr [ Kap ] : atubili, ban- 
tulot. 

* 

mike (mayk) png [Ing] : pinaikling 

microphone : mayk. 

mi-ki png [7si] : uri ng pansit. 

mik-mik pnr: durog; pinong-pino. 

mi-kol png [Ilk] : limang sentimong 
sensilyo. 

mik-ro- pnl [ Esp micro]: micro-. 

mik-rob-yo png Bio [Esp microbio] : 
mikroorganismong karaniwang nag- 
dudulot ng karamdaman at nakikita 
lamang sa pamamagitan ng mikros- 
kopyo : kaloli, kayaw. 

mik-ro-kos-mo png [Esp microcosmo] : 
microcosm. 

mik-ron png [Esp micron] : isa sa san- 
libong bahagi ng milimetro. 

mik-ro-or-ga-ms-mo png Bio [Esp] : 
napakaliit na organismo, gaya ng 
bakterya o mikrobyo. 

rriik-ro-po-no png [Esp microfono] : 
kasangkapang elektroniko na may 
kakayahang makapagpalakas ng tu- 
nog : mayk, microphone, mike. 

mik-ros-ko-pi-ko pnr [Esp] : napakaliit 
kaya’t sa pamamagitan lamang ng 
mikroskopyo makikita : microscopic. 

mik-ros-kop-yo png [Esp microsco- 
pio] : aparato na nagpapalaki ng 
maliliit na bagay sa pamamagitan 
ng mga lente upang makita ang mga 
detalyeng hindi nakikita ng karani¬ 
wang mata : microscope. 

mil png [Esp] 1: ikasanlibo 2: yumt 
ng sukat para sa diyametro ng kawad, 
at katulad. 

mi-lag-ro png [Esp] : himala. 

mi-lag-ro-sa png Bot [Esp] : uri ng 
palay na mamahalin dahil sa maba- 
ngong bigas. 

mi-lag-ro-sa/mr [Esp] : mapaghimala, 
kung sa santa, mi-lag-ro-so kung sa 
santo. 

mMay-lay pnd mi-lay la-yan, ma-mi- 
lay-lay, pa-mHay-la-yan : lumitaw 

nang banayad, gaya ng paglitaw ng 
ngiti sa labi Cf mutawi. 

mild (mayld) pnr f Ing] 1: sa tao, ma- 
bait, maalalahanin 2: Bat magaang 
na parusa 3: sa karamdaman, hindi 
malubha, hindi mabigat 4: sa pana- 
hon, katamtaman 5: sa pagkain, 
hindi matapang ang lasa o katamta¬ 
man ang alat, tamis, at iba pang lasa 
6 : banayad, kung sa sabon, salita, at 
kilos. 


x 


t 


mildew (miyl-dyu); png Bot [Ing] 1: 
sakit ng halaman, karaniwang ma- 
papansin sa pamurauti ng rabaw ng 
apektadong bahagi'at dulot ng ma- 
panirang fungus 2: tagulamin. 

mile png [Ing] 1: unit ng sukat na pa- 
haba sa 1,760 yarda 2: sukat na 
Romano ng 1,000 bilis 3: karera na 
umaabot nang ispng milya. 

mileage (mayl-eyds) png [Ing] 1: bi- 
lang ng milya na nalakbay o naabot 
ng isang sasakyan sa bawat yunit ng 
gatong 2 : tubo, kita. 

mi-leg-was png Bit [Esp milleguas] : 
baging ( Telosma cordata) na makinis 
ang pund, malapad ang dahon, ma- 
bango at balahibihin ang dilaw o 
dilawing lunting bplaklak: minigwas. 

mi-le-na-ris-ta png [Esp]: disipulo o 

tagapakalat ng parjiwala sa milenyo. 

!’ 

mi-le-nar-yo pnr [Esp milenario] : kaug- 
nay o nauukol sa ipilenyo. 

mi-len-yo png [Esp milenio]: millen¬ 
nium. 


mi-len-yum png [Ing millennium] : 
millennium. : 

milestone (mayls-^own) png [Ing] 1: 
bato na inilagay sa gilid ng daan bi- 
lang marka ng isang milya Cf kilo- 
metrahe, mohon 2 : pangyayari o 
yugto sa buhay, kasaysayan, o pro- 
yekto na makahulugan. 

mil-flo-res png Bot [Esp] : palumpong 
( Hydrangea macrophylla) na may ma- 
lalaki, kumpolang bughaw, pink, o 
pulang bulakbk, at nabubuhay sa 
malalamig na pook. 

milfoil (mfl-fojO png Bot [Ing] : yerba 
(.Achillea millefolium ) na kumpol, 
malanday at puti ang bulaklak. 

mrli pnt [Bik ]: mula, dahil, sapagkat. 

miliampere (jni-li-am-per) png [Ing] : 

% isa sa sanlibong bahagi ng ampere. 

mi-li-gra-mo png [Esp] : isa sa san¬ 
libong bahagi ng gramo: milligram. 

mi-li-lit-ro pngfEsp] : isa sa sanlibong 

bahagi ng !itit>: milliliter. 

{ 

mi-li-met-ro png [Esp] : isa sa sanli¬ 
bong bahagi jig metro: millimeter. 

mi-lis-ya png Mil [Esp milicia] • 1 : sibil- 
yan na itinalqga sa serbisyong militar 
2: agham ngpakikidigma 3: sundalo; 
kawal 4: kaalakihan na maaaring 
italaga ng bitas na magsundalo. 

mi-lis-ya-no png Mil [Esp miliciano] : 
kawal na nikatalaga sa milisya. 


mi-lit png [ST] : punongkahoy na 
hitik sa binga. 

mrli-tant bng [Ing] 1: tao na kasama 


o tumatangkilik sa mga gawain at is- 
yung pampolitika 2: tao na kasama 
sa digma. 

mHi-tant pnr [Ing] : aktibong nakiki- 
lahok sa isang simulain : militante. 

mi-li-tan-te pnr [Esp]: militant. 

mi*li-tar png Mil [Esp] 1: hukbong 
sandatahan ng isang bansa Cf milisya, 
milisyano: military 2: sundalo. 

mi-li-ta-ri-sas-yon^zg-fEi-/?] : pagha- 
wak ng militar sa kapangyarihang 
sibil. 

militarism (mi-li-ta-ri-zim) png [Ing] : 
militarismo. 

mi-li-ta-ris-mo png [Esp] 1 : ang kini- 
kilingan ng isang sandatahang pro- 
pesyonal : militarism 2: pangingiba- 
baw ng mga prinsipyo, batas, o pata- 
karan ng militar: militarism. 

mi-li-ta-ris-ta png [Esp] 1 : tao na na- 
pangingibabawan ng mga ideang 
militar 2: mag-aaral ng agham militar. 

military (mMi-ta-ri) png [Ing] : militar. 

military ceremony (mi li ta ri se re- 

mo-nf) png Mil [Ing] : pagkilos hg 
isa o maraming pangkat mula sa isang 
kinatatayuan tungo sa iba ayon sa 
utos ng pinuno. 

military courtesy (mi li ta ri kor te- 
si) png Mil [Ing] : ang linatanggap 
na asal sa serbisyong militar. 

militia (mi-lfs-ya) png Mil [Ing] : mi¬ 
lisya. 

milk png [Ing] : gatas. 

milk of magnesia (milk of mag nes- 
ya) png Med [Ing] : maputing sangkap 
ng hydrated magnesium carbonate 
sa tubig bilang antacid o pampa- 
luwag. 

Milky Way (mfl-ki wey) pngAst [Ing] : 
pangkat ng liwanag na tumatawid sa 
kalawakan, nakikita sa mga gabing 
walang buwan at unang natuklasan 
ni Galileo : balatas. 

mill png [Ing] 1 : gusali na may apara- 
tong ginagamit sa pagkikiskis ng mais, 
palay, at katulad 2: ang aparatong 
ito. 

millennarian (mHi-nar-yan) jmg[Ing] : 
tao na naniniwala sa millennium. 

millennium (mi-len-yum) png [Ing] 
1: sanlibong taon 2: ang buong isang 
libong taon na, ayon sa paniniwala, 
darating ang Kristo sa katapusan ng 
mundo: milenyo, milenyum. 

millet (mi-lit) png Bot [/ng] 1: hala- 
mang-butil ( Setaria itahca) na naka- 
kain 2: ang butil nito. 

milli- (mi-li) pnl [/ng] : sanlibo, nag- 



! 



millieu 



562 



minesweeper 


sasaad ng salik ng ikasanlibo. 

millieu (mil-yu) png [ Ing] : paligid; 
kaligiran. 

milligram (mi-li-gram) png [Ing] : 
miligramo. 

milliliter (mi-li-li-ter) png_ [Ing] : 
mililitro. 

millimeter (mi-li-mf-ter) png [Ing] : 
milimetro. 

million (mil-yon) png [Ing] : milyon. 

million instructions per second 

(mil-yon ins-trak-syon per se-kond) 
png [Ing] : yunit sa bilis ng kalkulas- 
yon na katumbas ng milyong ins- 
truksiyon bawat segundo. 

millionaire (mil-yo-neyr) png [Ing] : 
milyonaryo. 

millisecond (mi-li-se-kond) png [Ing] : 
isa sa sanlibong bahagi ng minuto. 

mil-mig pnr [Bik]: pitpit. 

mi-16 png Zoo [HU Seb] : alamid. 

mi-Ion png Bot [Esp melon] 1 : melon 
2: uri ng milon (family Cucurbitaceae) 
na lunti ang balat, hugis upo, at ma- 
putla ang laman. 

mi-lon de-a-lam-bre png Bot [Esp me¬ 
lon] : uri ng milon (family Cucurbita¬ 
ceae) na bilog ang bunga, kulay ma- 
putlang dalandan ang balat na 
makapal at magaspang : milong ta- 
oalog. 

mi-lon ta-ga-log png Bot [Esp melon 
Tag tagalog] : milon de alambre. 

mfl-ya png [Esp milla] : yunit ng dis- 
tansiya sa lupa at katumbas ng 5,280 
talampakan o 1760 yarda: mile. 

mil-ya-he png [Esp millaje] : mileage. 

mil-yon png [£s/?] : isang libong libo : 

angaw. 

mil-yo-nar-yo png f Esp millonario] : 
lalaki na may yamang nagkakahalaga 
ng isang milyong piso o higit pa, 

mil-yo-nar-ya kung babae. 

mi-ma-da pnr [Esp] : babae na nasu- 
sunod ang anumang nais, mi-ma-do 
kung lalaki. 

mime (maym) png Tro [Ing ] 1: teknik 
panteatro na nagsasaad ng aksiyon, 
tauhan, at iba pa, sa pamamagitan 
ng galaw at ekspresyon at hindi gu- 
magamit ng salita 2: pagtatanghal 
panteatro na gumagamit ng ganitong 
teknik 3: sa sinaunang Griyego at 
Romano, dula na nagpapatawa. 

mimeograph (mim-yo-graf) png [Ing] 

1: makina na ginagamit sa pagdu- 
duplika at nakalilikha ng mga kopya 
mula sa istensil 2: kopya na mula dito. 


mi-me-sis pngi[Esp] 1 : sa retorika, 
ang imitasyon o reproduksiyon ng 
mga ipinalalagay na salita ng ibang 
tao; panggagaya 2: Bio imitasyon 3: 
Med pagkakatulad ng mga sintomas 
ng dalawa o higit pang karamdaman. 

mi-me-ti-ko pnr [Esp mimetico] 1 : ukol 
sa o nakasanayafc nang asal ng pang- 
gagaya o pantojpina 2: Bio ukol sa 
pagpapakita ngtaimesis. 

mi-mi pnr [HU]: j)ipi. 

mi'-mi png [Bik] :,suso. 

mimic (mf-mik) png [Ing] : tao na bi- 
hasa sa panggagkya: mimika. 

mimic (mi-mik) pnd [Ing] 1 : mang- 
gaya ng anyo at kilos ng tao, at iba 
pa, karaniwan upang magpatawa o 
mang-uyam 2: kopyahin nang mabi- 
lisan 3: gagarin. 

Lt 

mi-mi-ka png [Esp mimica] : mimic Gf 

PANTOMIMA. 1 


mi-ming png Zoc [Seb] : kuting o ma- 
liit na pusa. 

mi-mm-sad pngLitMus [ST] : musika, 
sayaw, at awit nasumasagisag sa pag- 
sasakripisyo ng dugo sa sinasamba. 

mi-mis png Bot [Ik] 1 : suloy ng kugon 
2: palay na matagal mahinog, may 
sungot sa uhay atpiaputing-maputi 
ang butil 3: uri n^ matinik na ha- 
laman. 

, • f !. 

mi-mi-sam png Bot [tfk] : dayap-dayap. 

mi-mo-sa png Bot [^ 5 /?] : makahiya. 

mi-mo-sa pnr [Esp] : malambing. 

mi-mu-ius png Bot [big] : uri ng ha- 
laman (genus Miniulus) na namu- 
mulaklak. i 

1 

' . i 

min, daglat 1 : minutd 2: minimum. 


mi-na png [Esp] 1 : paghuhukay sa lupa 
upang makakuha ng inahahalagang 
bato 2: pook na pimgkukunan ng 
gayong mineral 3: depositong mine¬ 
ral sa lupa 4: mayam^ng tinggalan 
5: Mil patibong na pampasabog, 
ibinabaon sa lupa o pinalulutang sa 
tubigan: mine. 


m i • na • b u -1i pnr [ may+in +buti] : nag¬ 
sasaad ng pagkukusahg isakatuparan 
ang isang bagay o gawain at may la- 
yong magbunga yacn ng mabuti o 
maganda. 


mi-na-lon png [S7] : |umot na ma 
disenyo. 

- . - * 

mi-na*long png: mantel na may kula^ 

mi-na-nga png [Ilk] : bungad ng ilog 

mi-na-ngon png : mat^as na lupa 
ilaya Cf bakood, burol, hulo. 

m 1 • na • ret png Ark [Ing Ara] : tore s; 


masjid para sa pagtawag sa mga ma- 
nanampalataya sa oras ng panalangin. 

mi-nas-bad png [Bik] : matsete. 

mi-na-ta-mi's png [ma+in+tamis] : 
anumang iniluto sa asukal o pulut. 

mi-na-tay png [Seb War] : bangkay. 

mi-na-yok pngNtk [571 : ori ng sa- 
sakyang dagat. 


mince (mins) png [Ing] : pagtadtad 
nang pmo. 


mind (maynd) png [Ing] 1 : isip; isipan 
2: gunita 3: kuro-kuro; opinyon 4: 
tao na matalino 5: dunong; karunii- 
ngan 6 : anumang nasa isip o iniisip. 

mind (maynd) pnd [Ing] 1 : sumunod, 
sundin 2: mag-alaga; alagaan 3: 
mag-intindi, intindihin 4: alalahanin; 
tandaan 5: mag-ingat; ingatan; pag- 


V • ■ 

Mindanao (min-da-naw) png : pa- 
ngalawa sa pinakamalaking pulo ng 
Filipinas, 36,537 milya kuwadrado 
ang lawak : Mindanaw. 

Min-da-naw png: Mipdan^o.qui mt 


Min-do-ro png : pulo sa Filipinas, 
matatagpuan sa timog-kanlurang 
Luzon. 


min-du png : sa Muslim, isa sa mga 
kasapi na nakapagnakaw at nakapatay. 

mine (mayn) png [Ing] : mina. 


mine (mayn) pnh [Ing] (: \ akm; ko.7 

minefield (mayn-fild) png [Ing] 1: 
pook na tinamnan ng mga minang 
pampasabog 2: sitwasyon na nagsa¬ 
saad ng mga di-nakikitang suliranin. 

miner (mayner) png [Ing] : minero. 


mi-ne-ral, mi-ne-ral png [IngEsp] 1: 
alinman sa uri ng di-organikong 
substance, at may tiyak na kompo- 
sisyong kemikal na karaniwang may 
katangian ng estrukturang kristalina 
2: substance na nakukuha sa pagmi- 
mina. 


mineralogy (mi*ne-ra-lo*dyi) png 
[/ng] : siyentipikong pag-aaral sa mga : 
mineral. 


mi-ner-ba png [Esp minerua] : maliit 
na makinang linotipya. 

mi-ner-bis-ta png [Esp minervista] v 
tao na nagpapatakbo ng minerba Cf 
tagalimbag. 


mi-ne-ro png [Esp] : tao na pagmimina 
ang gawain o ikinabubuhay: miner. 

Mi-ner-va png Mit [Ing Laf] 1: sa si¬ 
naunang Romano, diyosa ng sining 
at digmaan 2: diyosa ng mga habing- 
kamay at karunungan. 

minesweeper (mayn-swi-per) png 



563 


minutes 



[ Ing ] : sasakyan na ginagamit sa 
paglilinis ng mga minaiig nakalutang 
o nakabaon sa lupa. 

mbngak png Zoo [ HU] : kuwago. 

mhngaw pnr [HU Seb War] : malung- 
kot, mapanglaw. 

mfng-kal png [57] : suso ng babae na 
puno ng gatas. 

ming-k£l pnr : may gatas, gaya ng suso 
ng ina. 

rm'ng-ming png [Ilk] : tao na marunong 
manghula. 

mi-ng6k png Zoo [Seb] : bahaw. 

mm*hod png [Bik] : pulikat o pami- 
mitig ng kalamnan o litid. 

mf*ni png Koh pinaikling miniskirt; 
minidress. 

mbni- pnl [Ing] : napakaliit. 

miniature (mm-ya-tyur) png [Ing] 1: 
pinaliit na representasyon o imahen 
2 : Sin maliit na larawan. 

v 

mimHun-di-yo png [Esp minifundio] : 
noong panahon ng Espanyol, maliit 
n^ lupang pag-aari. 

mi*nig*wds png Bot [Bik]: milegwas. 

mf*ni*m&l pnr [Ing] 1: maliit o kaka- 
unti : minimo 2 : pinakamaliit o pi- 
namakamababa kung sa sukat, tagal, 
at katulad : minimo 3: a Ark inilala- 
rawan sa paggamit ng mga anyo at 
estrakturang simple at elemental b 
MtoiniM&raWan sa pag-uulit ng mai- 
ikling parirala o prase. 

minimalism (mi-ni-ma-lf-sim) png Sin 
[Ing] 1: praktika o pagtataguyod ng 
paraang minimal 2: kalakaran sa pag- 
pipinta o eskultura noong 1950 : mi- 

NIMALISMO. 

mi*ni # madi8*mo png Sin [Esp] : mini¬ 
malism. 

mi*nbma*lfst png [Ing] 1: tao na nag- 
tataguyod ng minor o katamtamang 
reporma sa politika 2: Sin tao na 
nagtataguyod o nagsasagawa ng mi- 
nimalismo sa sining o musika. 

mf'!ti*m6 pnr [Esp Ing Lat] : minimal 
1,2 

* 

mi-nrmtim png pnr [Ing] : pinakamaliit 
o pinakamababang halaga. 

miniskirt (min-is-kirt) png [Ing] : 
palda na napakaikli: mini. 

mbnis*t6r png [Ing] : ministro. 

mi*nfs*ter*y6l pnr [Esp ministerial ] : 
pangkagawaran. 

mi*nis*t6ryo png Pol [Esp ministerio] 
1: gabinete 2: kagawaran o ministry. 

mhnis’tro png [Esp] 1: kalihim ng 
kagawaran o ng gabinete 2 : pinuno 


ng isang kagawaran tig pamahalaan 
3: kasapi ng isang samahang panre- 
lihiyon 4: ahenteng diplomatiko, 
karaniwang mababa sa ranggo ng 
embahador 5: tao na itinalaga upang 
maisagawa ang isang layunin, hanga- 
rin, at katulad 6 : sa ilang ordeng 
panrelihiyon, ang nakatataas: minister. 

ministry (mi-nis-tn) png [Ing] 1: Pol 
a kagawaran ng pamahalaan na pi- 
namumunuan ng ministro b ang 
gusaling tinatahanan nito: ministeryo 2 
2 : a bokasyon o propesyon ng isang 
ministrong panrelihiyon b ang opi- 
sina nito 3: lupon ng mga ministro 
ng isang pamahalaan o relihiyon 4; 
Pol haba ng panahon ng isang pa¬ 
mahalaan na nasa ilalim ng Prime 
Minister 5: pamamahala; pagli- 
lingkod. 

minium (mm-yum) png Kem [Ing] : 
minyo.. 

mink png [Ing] 1: Zoo alinman sa da- 
lawang malaakwatikong hayop (genus 
Mustela) 2: makapal na balabal na 
gawa mula dito. 

min*n6ng png [Ilk] : sombrero. 

minnow (mm-now), png Zoo [Ing] : 
maliit na isdang tabang ( Phoxinus 
phoxinus). ! ~ 

Minoan (mi-now-an) png [Ing] t: may 
kaugnayan sa sibilisasyon ng Edad 
Bronse, pangunahin sa Crete 2: ang 
mga tao dito, o ang wika nito. 

minor (maynor) pnr [Ing] 1: higit na 
maliit o mababa ang sukat o halaga 
2: wala pa sa legal na gulang 3: Mus 
sa eskala, pagkakaroon ng paghinto 
ng semitone sa pagitan ng ikalawa at 
ikatado, ikalima at ikaanim, ikapito 
at ikawalong antas. 

mi*no*ri*d4d png Pol [Esp] : minorya. 

minority (may-no-ri-tx) pngPol [Ing ]: 
minorya. ‘ 

mi # nor*y6 png Pol [Esp minoria] : 
pangkat o uri na itinuturing na ma¬ 
baba o kakauhti sa isang lipunan : 
minoridad, minority. 

Minos (mayrnos) png Mil [Ing Gri]i 
maalamat na hari ng Crete, anak 
nina Zeus at Epropa. 

s 

Minotaur (mf«no*t6r) pngMit [Ing 
Gri] : dambuhalang may katawang 
gaya ng sa tao at ulo na katulad ng 
toro, anak ni Pasiphae, at ikinulong 
ni Minos sa laberinto na gawa ni 
Daedalus. 

mm*san pnb 1: naganap sa isang pag- 
kakataon 2:,/lubhang madalang. 

minstrel (mms-trel) png Mus [Ing] 


1: noong Edad Medya, mang-aawit 
o musiko na umaawit o tumutula 2 : 
tao na umaaiiw sa mga suki sa pa- 
mamagitan ng pag-awit, pagpapa- 
tawa, at katulad. 

Mm*SU*p£*la png : pinaikling tawag 
ng pinagsama-samang Mindanao, 
Sulu, at Palawan. 

mint png [Ing] 1: Bot anumang aro- 
matikong yerba ( Menta piperita ) 2 : 
kendi na idinudulot pagkaraan ng 
tanghalian o hapunan 3: kending 
nginangata 4: gawaan ng sensilyo, 
salaping papel, at natatanging me- 
dalya sa ilalim ng pangangasiwa at 
autoridad ng pamahalaan. 

min*tiS pnr 1: hindi tumama o hindi 
natupad ang piano 2 : sumala sa oras 
o panahon 3: hindi tumama sa target. 

min*tu png [Kap] : pagsunod, pag- 
tupad. 

minuend (mm-yu-wend) pngMat [Ing]: 
kantidad o bilang na binabawasan o 
pinagbabawasan. 

* 9 

minuet (mi*nyu*wet) png [Ing Fre 
menuet] 1: Say mabagal na sayaw ! 
pambulwagan 2: Mus ang musika 
nito, o musika sa katulad na ritmo 
at estilo, karaniwan bilang galaw sa 
isang suite, sonata, o simponiya : 

MINWE. , 

mi*nu-nga png Bot : punongkahoy 
(Macaranga tanarius ) na tumataas 
nang 4-8 m, r may madadalang na bi- 
lugang dahon at balakbak na napag- 
kukunan ng pagkit: bilan, biluan, 

BINGUWA, HIMINDANG, MINDANG, SAMAR 
SAMUK. 

minus (may-nus) png [Ing] 1: Mat 
negatibong kantidad, may simbolong 
(-); pagbabawas 2 : sa temperatura, 
mababa sa zero. 

minus (may-nus) pnr [Ing] 1: Mat 
negatibo 2: Ele may negatibong karga 
3: kulang. 

minus one (may-nus wan) png [Ing] 

1: pagbabawas ng isa 2 : Mus teyp ng 
musika na walang tinig ng orihinal 
na mang-aawit. 

minuscule (mi-nas-kyul) png [Ing] : 
anumang napakaliit. 

mi*nu a ta png [Esp] : katitikan. 

minute (mi-nit) png [Ing] : minuto; 
sandali. 

mi*nu*t6-ro png [Esp] 1: isa sa tatlong 
kamay ng relo at nakalaan* sa pagta- 
takda ng minuto ang tungkulin 2 : 
tao na may tungkuling subaybayan 
ang paglipas ng minuto. 

minutes (mi-nits) png [Ing] : katitikan. 




minuto 


564 


miss 


mhnu-to png [Esp] : ikaanimnapung 

bahagi ng isang oras; binubuo ag 
animnapung segundo : minute, san- 

D4LI. 

min*we png [Esp minue] : minuet. 

m nvyak png Zoo [Seb ] : bubuwit. 

min*ya*tu*ris-mo png Sin [Esp minia- 
turismo] : estilo ng pagpipinta ng la- 
rawang miniature na nagpapamalas 
ng pinakamaliit na detalye, at itina- 
tago ang anumang bakas ng pinsel. 

min*ya*tu*ris*ta png Sin [Esp miniatu- 

risto ]: tao na gumagawa ng miniature. 
mm*yo png [Esp minio] : pulang lead : 

MINIUM. 


min*y6 png [&$] : may asawa. 

miosis (ma-yo-sis) png Med [Ing\ : 
labis na pagsisikip ng balintataw. 

MIPS, daglat png Com [Ing]: million 
instruction per second. 

mrra png [Esp mirrd] 1: Bot dagta na 
may aromatikong amoy at mula sa 
isang uri ng palumpong (genus 
Commiphora ) 2: sa Bibliya, isa sa 
mga iniregalo i^g tatlong mago sa 
batang si Hesus: myrrh. 

miracle (mi-ra-kel) png [Ing]: himala. 

miracle rice (mi-ra-kel rays) png Bot 
[Ing] : makabagong uri ng palay na 
bunga ng saliksik sa International 
Rice Resesarch Institute. 


mi*ra*d6r png Ark [Esp mirador ] 1: 
galeriya na kakikitaan ng magandang 
tanawin 2 : balkonaheng napalilibutan 
ng mga bin tana 3: torselya o tore na 
idinurugtong sa isang gusali. 

mi-ra*fl6r png Bot [Ilk] : pasyonaryo. 

mi*ral*y£ png Zoo [Esp medalla] : is- 
dang dagat (Leiognathus leuciscus ) na 
maliliit at madaling malagas ang 
kaliskis : dagoldalan, dalupani, da- 

NUTAN, GUMABEK. IAWAY-IAWAY. I.T TMO- 


AN, PALANGAN, PALUTPOT, TALIBUKNO, 
TAL1BUNO, TAMBUNG, TARIPTIP. 


mbras pnb [Kap] : nararating o nara- 
ting na ang isang pook. 

mi*ra*s6l png Bot [Esp] : hirasol. 

mi-rin png [Jap] : manamis-namis na 
alak at ginagamit sa pagluluto. 

mi*rin*dal png [Esp] : varyant ng 

meryenda. 

mir*ku png [Hil] : babaylan. 
mi*ro png Zoo [War] : alamid. 
mi*r6n png [Esp] : manonood Cf us- 

YOSO. 


mirror (mir*or) png [Ing]: salamin. 

mir*to png Bot [Esp] : palumpong 
(genus Myytus) 11 a mabango, at may 


puting bulaldak: myrtle. 

mis- pnl [Ing] : pambuo sa pandiwa 
at malapandiwa, nagsasaad ng hindi 
mabuti o pasalungat, hat mislead, 
mistrust, misshapen. 

mf-sa png [Esp] : sa simbahang Kato- 
liko, ang pagdiriwang o ritwal ng 
Eukaristiya: mass 6 . 

mi*s£ png Zoo [War] : bubuwit. 

mi*s£l png [Esp] : aklat na ginagamit 
sa misang Katoliko: missal,. 

Mi*s£*mis png 1 : isa sa mga pangka- 
ting etniko ng mga Subanun 2: tawag 
din sa wika nito. 

Misamis Occidental (mi-sa-mis ok* 
si*den*tal) png: lalawigan sa hilagang 
Mindanao ng Filipinas, Rehiyon X. 

Misamis Oriental (mi*sa*mis or* 

yen*tal) png: lalawigan sa hilagang 
Mindanao ng Filipinas, Rehiyon X. 

misanthrope (mis*an*trowp) png 
[Ing] : tao na nasusuklam sa sSlig- 
katauhan: mis-antropo. 


mis-Sn*tro*p6 png [Esp] : misan¬ 
thrope. 

mi-say png 1 : balbas 2: Zoo [War] 
pusa. 


miscarriage (mis*ka*reyds) png [Ing] 

1: kusang pagkalaglag ng.sanggol, 
karaniwang bago ang ikadalawam- 
pu’t walong linggo ng pagbubuntis 
2: ang pagkabigong maabot ang 
kaganapan o pagtatapos 3: ang pag¬ 
kabigong marating ang pupuntahan 
o anumang destinasyon. 

miscegenation (mi*sf*dye*ney*syon) 
png [Ing] : paghahalo-halo ng lahi, 
gaya ng puti sa itim, o puti sa kayu- 
manggi. 

miscellaneous (mi*si*len*nyus) png 
[Ing] 1: binubuo ng sarisaring bagay 
2: may iba’t ibang katangian o 
aspekto. 

miscellany (mf*si*la*m) png [Ing] 1: 
sarisaring bagay 2: aklat na nagla- 
laman ng isang koleksiyon ng mga 
kuwento, komposisyong^pampaniti- 
kan, at iba pa. 

mischief (mis-tsff) png [Ing] 1: kilos 
na nakaliligalig o nakagugulo 2: ka- 
likutan 3: panunuya; pang-uuyam. 

misconduct (mis*kan*dakt) png [Ing] 

1: kilos na di-tuwiran at di propes- 
yonal 2: maling pamamahala. 

misdemeanor (mfs*di*mi*nor) png 
[Ing] 1: pagkakasala o pagkakamali 
2 : Bat pagkakasalang maisasakdal 
ngunit hindi kasimbigat ng felony. 

miseducation (mfs*e*dyu*key*syon) 


png [Ing] : maling turd o aral. 

mise en scene (mis*on*sen) png[Fre] 
1: Tro ang mga eksena at katangian 
ng isang dula 2: ayos o kaligiran ng 
isang pangyayari. 

W f 

mi-se-re-ble pnr [Esp] 1 : abang kala- 
gayan 2: kasuklam-suklam; karumal- 
dumal. 


Miserere (mi*ze*ra*ii) png [Ing Lat 
miserm'i] 1: sa Bibliya, ang ikalimam- 
pu’t isang salmo 2: panalangin para 
sa paghingi ng awa. 


mi-si I png MU [Ing missile] 1 : bagay o 
armas na ipinupukol sa isang target 
o pinapuputok mula sa isang makina 
2: sandata, gaya ng bombang nuklear 
na pinasasabog nang automatiko o 
sa pamamagitan ng remote control: 
missile 3: bagay o armas na pantudla 

Cf PUNGLO. 

mi-sis pnr [Ing missis] : ginang. 

mis*mis png 1 : tira-tirang buto ng 
karne o tinik ng isda Cf siMi: mumo, 
pispis. 2 : suloy ng kugon. 


mis-mo pnb : nga, iyon din. 

misnomer (mis-no-mer) png [Ing] 1 : 
salita o pangalan na mali ang pagka- 
kagamit 2: ang maling paggamit ng 
salita o pangalan. 

mi-s6 png[Tsi] : dinurog at pinasinga- 
wang lentehas para sa sabaw o pesa 
Cf TAHURI. 

1 s • 

misogamy (mi-so-ga-mi) png [Ing] : 
pagkasuklam sa pag-aasawa. 

mi*sog-s6g pnd mag*mi*sog*s6g, 

mi*sog*su-gan [Ilk] : sumimangot 
var mirog-mirog. 


misogyny (mi*so*dyi*ni) png [Ing] : 
misohino. 


mi*s6*hi*n6 png [Esp misogino] : tao 
na galit sa babae. 

mis*prmt png [Ing\ : maling limbag. 

misprision (mis*pris*yon) png [Ing] 
1: Bat pagtatakip ng kaugnayan ng 
isang tao sa isang krimen 2: maling 
kilos. 


miss png [Ing] 1 : babaeng walang 
asawa 2: a tawag sa babaeng walang 
asawa o babae na may asawa subalit 
pinananatili ang apelyido nito sa 
pagkadalaga, karaniwan sa propes- 
yonal na dahilan b titulo ng isang 
reyna ng kagandahan 3: karaniwang 
tawag sa babaeng hindi kilala. 

miss fmd [Ing] 1 : mabigong matamaan, 
maabot, maiugnay, at katulad ang 
isang bagay o hangarin 2: mabigong 
madatnan o maabutan ang isang 
sasakyan 3: mabigong maranasan, 











- i i ~ mm i—.. 






... I n, . - 


missal 


565 


ml 


4 

makita, o madaluhan ang isang pang- 
yayari 4: mabigong makatagpo ang 
isang tao; mabigong puntahan ang 
isang pagtitipon 5: mabigong masa- 
mantala ang isang pagkakataon 6 : 
mabigong marinig o maunawaan 
ang isang sinabi. 

missal (mi-sal) png [Ing] : misal. 

missile (mi-sayl) png Mil [Ing] : misil. 

mission (mi-syon) png [Ing] : misyon. 

missionary (mis*yo*na*ri) png [Ing] : 
misyonero. 

missionary (mis-yo-na-ri) pnr [Ing] : 
ukol sa isang misyong panrelihiyon. 

mist png [Ing] : ulop. 

0 

mistake (mis-teyk) png [Ing] 1 : pag- 
kakamali 2 : di-tamang idea o opinyon; 
bagay na naisip o nagawang di-tama. 

mis*ter png [Ing] : tawag sa isang 
lalaki, may asawa man o wala : Mr. 

mis a t6r a yo png [Esp misterio] 1 : hiwa- 
ga : mystery 2 : alinman sa labinlimang 
pangyayari sa buhay ni Kristo at 
Maria, pinagbubulayan habang nag- 
rorosaryo : mystery 3: a sa Kristiya- 
riismo, ritwal na pansakramento b 
Eukaristiya: mystery. 

mis-ter-y6*sa pnr [Esp misteriosa] : 
mahiwaga, mis-ter a y6-so kung sa 
lalaki : mysterious. 

mis*ti a k& pnr [Esp mistica] : ukol sa 
mistiko. 


• , .. « • 4 - 

mis a ti a k6 png [Esp mistico] 1 : atmos- 
pera ng isang misteryo at pamimi- 
tagan sa tao o sa ilang ginagawa nito 
2: anumang kaalaman o teknik na 
kaaya-aya o kalugod-lugod sa laykoj* 
mystique. 

mis a ti a SiS a mo png [Esp misticismo] 1: 
mga paniniwala, idea, o moda ng 
pag-iisip ng isang mistiko 2 : doktrina 
ng kaisipang espiritwal hinggil sa 
mga katotohanan na pinaniniwalaang 
higit sa pagkaunawa ng tao : mys-^ 
ticism. 

mistle toe (mi-sel tow) pngBot [Ing] 

1: halaman ( Viscum album) na tu- 
mutubo sa puno ng mansanas at iba 
pang punongkahoy, namumunga ng 
puting malagkit na berry kung tagla- 
mig 2: halaman (genus Phoraden- 
dron) , mula sa Hilagang America. 

mistress (mis-tres) png [Ing] 1: ba- 
baeng pinuno ng isang tahanan 2: a 
babaeng may autoridad kaysa iba b 
babaeng may-ari ng isang alagang 
hayop 3: babaeng may kakayahan o 
kapangyarihang mamahala 4: ba¬ 
baeng may relasyon sa isang lalaking 
mav-asawa : kaapid. kerida. 


mis*tu*lci pnr : katulad; kamukha. 

miS'wa png [Tsz] : pinatuyong masa 
ng arinang pinanipis at pinaliit na 
gaya ng hibla at ginagawang sopas o 
pansit na may sabaw. 

mis a y6n f mis-yon png [Esp mision Ing 
mission] 1: a partikular na gawain o 
hangaring itinakda sa isang tao o 
pangkat b paglalakbay na isinasa- 
gawa bilang bahagi nito 2 : operas- 
yong militar o siyentipikong pag-aaral 
para sa isang layunin 3: pangkat ng 
mga tao na ipinadala sa ibang bansa 
upang makipagkasundo 4: a kalipu- 
nan ng mga tao na ipinadala upang 
palaganapin ang isang adhikaing 
panrelihiyon b larang ng isang ga¬ 
wain c misyonerong samahan d 
partikular na panahon ng panganga- 
ral, serbisyo, at katulad na isinasa- 
gawa ng isang parokya o pftmayanan. 

mis a yo a n6 a ro png [Esp misionero] : 
tao na inatasang magpalaganap ng 
isang misyong panrelihiyon : missionary. 

mf’tay pngBot [ST] uri ng bigas. 

miter (may*ter) png [Ing] : mitra. 

mit-ht png 1: anumang pinapangarap 
na makamit o maganap: ideal 2 : 
huwarang simulain: ideal. 

mf'tig png : pamamanhid ng paa o 
kamay. 

mi*tf-mit pnr [Hk] : pihikan, karaniwan 
sa pag-inom ng alak. 

mf’ting png [Ing meeting] : pulong. 

mit-mu png [Kap] : puno, kargado. 

mi # tO png [Esp] 1: L^kuwento hinggil 
sa di-pangkaraniwang nilalang o 
pang) 7 ayari, mayroon man o walang 
batayan : myth 2 : anumang imben- 
tong idea o konsepto : myth 3: Sik 
hindi mapatunayang kolektibong 
paniniwala na tinatanggap bilang 
totoo kahit walang pagsusuri : myth 
A: likhang-isip na tao o bagay Cf ala- 
mat : myth. 

mi*td png Zoo [War] : alamid. 

mi*t6*-lo*hf a ya png Lit [Esp] 1: agham 

o pag-aaral hinggil sa mga alamat at 
mi to 2 ; aklat hinggil sa mga alamat 
at mi to 3 : kalipunan ng mga alamat 
at mi to: mythology. 

mi't6*sis png Bio [Ing] : uri ng pag- 
kakahati ng cell, na nagbubunga ng 
dalawang cell at may magkatulad na 
bilang att uri ng mga chromosome 
na kagaya ng pinanggalingang 
nukleus. 

mft*ra png [Esp] : opisyal na putong 
ng obispo na hugis arko: miter. 


mit-s£ png [Esp mecha] 1 : sinulid o 
nilubid na tela na sinisindihan, gaya 
ng sa kandila, lampara, o gasera : 
lambal, wick 2\ anumang nakapag- 
dudulot ng kapahamakan. 

mitten (mi-ten) png [Ing\ : guwantes. 

mittimus (mi-ti*mus) png Bat [Ing] : 

kautusang ipasok sa bilangguan ang 
isang tao. 

mitzvah (mits-va) png[IngHeb] 1: 
sa Hudaismo, kautusan 2 : kabuti- 
hang nagawa mula sa gawaing panre¬ 
lihiyon. 

mix (miks) pnd [Ing] : haluin o pag- 
samahin ang dalawa o higit pang 
bagay. 

mixer (mik-ser) png [Ing] 1 : kasang- 
kapan sa paghahalo ng pagkain o sa 
pagpoproseso ng iba pang materya- 
les 2 : tao na nakikihalubilo sa iba 
3 : inuming inihahalo sa iba pang 
inumin. 

mixture (miks-tyur) png [Ing] 1 : ang 
proseso ng paghahalo 2 : resulta ng 
paghahalo o kombinasyon 3: Kem 
ang produkto ng random na pama- 
mahagi ng isang substance tungo sa 
iba nang walang anumang kemikal 
na reaksiyon ng mga sangkap na ka- 
iba sa chemical compound 4: mga 
sangkap para sa paggawa ng sub¬ 
stance,, karaniwan sa gamot. 

,v 

mbya png [57] : paggawa ng isang 
bagay nang may pitagan. 

mi-ya png Zdo [War] : kuting o maliit 
na pusa. 

mhya-giiy png Bot [Se&] : lumanay 

mi - ye a li*tis png Med [Esp mielitis] : 
pamamaga ng gulugod. 

mi # y6m*bro png [Esp miembro] : 
kasapi. 

mi*y6n*tras pnb [Esp mientras] : sa- 
mantala; habang. 

Mi*y6r-ko # l6s png [Esp miercoles] : 
ang ikaapat na araw ng isang linggo, 
sa pagitan ng Martes at Huwebes : 
Wednesday. 

mi'yo*k£r a di*tfs png Med [Esp miocar- 

ditis] : pamamaga ng miyokardiyo. 

mi a yo a k^r a di a y6 png Ana [Esp miocar- 
dio] : ang malaman na tissue ng puso: 
myocardium 

mi a yu a ral png Sin [Esp mural] : pintu- 
rang malaki sa dingding o kisame 
na naglalarawan ng temang dakila 
tulad ng makasaysayang pangyayari 
o katotohanang panrelihiyon : mural. 

ml, daglat (em-el) [Ing milliliter]\ 
mililitro. 




566 


modulo 


mm, daglat (em-em) [Ing millimeter ] : 
milimetro. 


Mme. daglat (em-em-i) : Madamme. 

mm Hg, daglat (em-em eyts-dyi) Kern 
[Ing]: millimeter of mercury. 

Mn, symbol Kem [Ing] : manganese. 

Mneme (m-mi) png [Ing Gri] 1 : Mit 

musa ng gunita at isa sa tatlong 
magkakapatid 2 : sa maliit na titik, 
batayang prinsipyo sa isip o orga- 
nismo at nakalaan para sa gunita. 

mnemonic (ni-mo-nik) pnr[ IngLat 
mnemonicus ] : hinggil sa isang bagay 
na idinisenyo upang tulungan ang 
memorya. ( 

Mnemosyne (nf-mo-si-ni) png Mit 
[Gri] : diyosa ng gunita at ina ng 
mga Musa. 

Mo png Kem: simbolo ng elementong 
molybdenum. 

mo, daglat: modus operandi. 

mo pnh : salitang nagpapahiwatig ng 
pagkamay-ari at kumakatawan sa 
pangalan ng taong kinakausap; an- 
yong pahuli ng iyo. i 

moat (mowt) png [Ing] : malalim at 
pananggalang na kanal, nakapalibot 
sa kastilyo o bayan at karaniwang 
may tubig. 

mob (mab) png [Ing] : pulutong o 
pangkat ng mga tao. 

mobile (mo-bayl) png [Ing\ : estruk- 
turang pampalamuti na ibinibitin 
upang malayang makagalaw. 

mo*bMrsas*y6n png [Esp mobilization] : 
pagpapakilos ng mga tao para sa 
isang gawain. 

mobilization (mo-bi-li-ze-syon) [Ing]: 
mobilisasyon. 

mo-bil-yar-yo png [mobillario] : mu- 
webles. 


mobster (mabs-ter) png [Ing] 
minal. 


kri- 


mocassin (mo-ka-sm) png [Ing] 1 : uri 
ng malambot na katad 2: Zoo maka- 
mandag na ahas (genus Agkistodon ). 

mocha (mo-ka) png [Ing] 1 : Bot kape 
na may pinong kalidad 2 : inumin o 
pampalasang gawa mula dito, kara¬ 
niwang may halong tsokolate 3: ma¬ 
lambot na uri ng katad na yari sa 
balat ng tupa. 

mock (mak) pnd [Ing] 1 : kutyain o 
tuyain ang isang tao o bagay 2: mang- 
hamak o mang-alipusta. 

mockery (a-ke-ri) png [Ing] 1 :a pa- 
nunuya; panlilibak b paksa o pagka- 
kataon para dito 2 : huwad o walang 


katotohanang bagay 3: 

» 

o mapanlait na kilos, at katulad. 

mockingbird (a-king-bird) png Zoo 
[Ing] : ibong (Mimus polyglottos) may 
mahabang buntot, at may kakaya- 
hang makapanggaya ng huni ng ibang 
ibon. 

mod (mad) png [Ing] : kabataang ka- 
bilang sa subkulturang inilalarawan 
ng pagsunod sa moda ang anyo, hilig, 
at kilos. 

mod (mod) pnr [Ing] : moderno o 
makabago, lalo na sa estilo ng pana- 
namit. 


mo-da png [Esp] : uso. 

m6-dal pnr [Ing] 1 : hinggil sa moda 
o porma na di-umaayon sa kalakaran 
2: a Gra nagsasaad ng kalagayan ng 
pandiwa b nagsasaad ng kilos 3: 
hinggil sa mode sa estadistika 4: Mus 
nagsasaad ng estilo na gumagamit 
ng isang tiyak na mode. 

mo-d£-bil png [Mrw] : payaso. 

mo-dci-pil pnr [Mrw] : mangmang. 

modality (mo-da-li-ti) png [Ing] 1: 
ang estado ng pagiging modal 2: 
itinakdang metodo o paraan. 


mode (mowd) png [Ing] 1: paraan o 
pamamaraan ng paggawa ng isang 
bagay 2 : umiiral na uso o kaugalian 
3: Com paraan ng pagpapatakbo o 
paggamit ng isang sistema 4: sa esta¬ 
distika, ang halagang madalas makita 
sa isang nakahatag na set ng datos 
5: Mus a alinman sa mga sistema ng 
eskala na nagbubunga ng oktaba 
kapag ginamit nang sunod-sunod ang 
puting nota ng piyano b alinman sa 
dalawang pangunahing modemong 
sistema ng eskala, ang major at minor. 

mo-del png [Ing] : modelo. 

mo-d6-lo png [Esp] 1: representasyon 
sa tadong dimensiyon ng isang buhay 
na tao, bagay, o ng isang mungka- 
hing estruktura 2 : paglalarawan ng 
isang sistema sa paraang payak 3: 
anyo ng luad, allid, at katulad 4: 
isang tiyak na disenyo o estilo ng 
isang estruktura o kagamitan, kara- 
niwan sa isang sasakyan 5: a tao na 
ginagaya dahil sa mga katangian b 
tao na ang propesyon ay pagtatang- 
hal ng sarili at iba pang larang, gaya 
ng sa painting, eskultura, at potogra- 
piya : model. 

m6-dem png [Ing] : pinag-isang ka- 
sangkapan para sa modulasyon at 
demodulasyon, hal para sa computer 
at telepono. 

moderate (mo-de-reyt) pnr [Ing] 1: 


katamtaman 2: mahinahon 3: pang- 
karaniwan. 

moderator (mo-de-rey-tor) png [Ing] 

1: tagapamagitan 2: Pis substance 
na ginagamit sa reaktor nuklear 
upang humadlang sa mga neutron. 

m6-dern pnr [Ing]: moderno. 

modernism (mod-ern-i-zim) png Lit 
Sin [Ing]: modernismo. 

mo-der-ms-mo png Lit Sin [Esp] 1 : 
estilo o kilusan na naglalayong umaklas 
o umiwas sa mga pormang klasiko 
at tradisyonal 2: termino o ekspresyon 
na may mga katangian ng makaba- 
gong panahon: modernism. 

modernist (mod-ern-ist) png Lit Sin 
[Ing]: modernista. 

mo-der-nis-ta png [Esp] : tagapagta- 
guyod ng modernismo: modernist. 

mo-demo pnr [Esp] : makabago; na- 

• papanahon. 

mo-dest pnr [Ing] : mapagkumbaba; 
katamtaman; disente. 

modicum (mo-di-kem) png : maliit 
na kantidad. 

modifier (mo-di-fa-yer) png [Ing] 1 : 
tao o bagay na nagbibigay-turing 
2: Gra isang salita, karaniwang pang- 
uri o pangngalan, na nagdudulot 
ng dagdag na katangian sa kahulugan 
ng isa pang salita. 

modify (mo-di-fay) pnd [Ing] 1: 

gawing simple o madali 2: gumawa 
ng kaukulang pagbabago; gawing iba. 

mo-dil-yon png [Esp modillon ] : tukod; 
suhay. 

mo-dis-ta png [Esp] : mananahi ng 
damit pambabae. 

mo-do png [Esp] : asal; gawi. 

mo-dud png [Mag]: salin. 1 

modular (mo-dyu-lar) pnr [Ing] : bi- 
nubuo ng mga module. 

mo-du-las-yon png [Esp modulacion] 
1: pagkontrol ng lakas o hina 2: 
pagbabago-bago ng tinig alinsunod 
sa damdaming nais ipahayag: modu¬ 
lation. 

modulation (mod-yu-ley-syon) png 
[Ing] : modulasyon. 

module (mod-yul) png Ark [Ing] 1: 
istandard na yunit na ginagamit sa 
konstruksiyon, lalo na sa mga mu- 
webles, gusali, o sistemang elektro- 
niko 2: yunit o panahon ng pagsa- 
sanay o pag-aaral 3: yunit ng haba 
para' sa sukat, gaya sa radius ng puno 
ng isang kolum. 

mo-du-lo png [Esp] : laki o sukat ng 
pera o metal. 


Jkfc- ..A 


- 








14 tf»M1 : |»< 


Ml ..»li.aU«f • •* 


modus operandi 


567 


monay 


mo’dus o*pe*ran-di png [ Lat ] : paraan masa ng tissue sa uterus o matris. 

ng paggawa ng isang tao sa anumang molecular (mo-le-kyudar) pnr Kent 
gawam. [ Ing] : hinggil sa o binubuo ng mo- 

mo*g6k pnr [57] : mahina; payat; lecule. 

maputla. molecule (mo-le-kyul) pngKem [Ing] 

Mohammed (mo*ha*med) png [Ing] : 1: ang pinakaliit ha yunit, karaniwan 

Muhammad. sa pangkat ng mga atom, ng isang 

mo'hon png [Esp mojon ] : pananda, chemical compound na kasama sa 
karaniwang bato o konkretong tulos, isang reaksiyong pangkimika 2 : ma- 
upang markahan ang hanggahan ng 1111 na parucie. 

lupang pag-aari w muhon : land- modest pnd [Ing] : molestiya. 

mark, muson. modes*ti*yci png [Esp molestia] 1: 

Mo* uses png [Esp] : Moses. abala 2: pakiusap; hiling; pamanhik 

m6*ka png [Ing mocha] 1 : pampalasa 3: paggawa ng kahalayan. 

na nakukuha sa pinaghalong kape modib*d6*num pngKem [Esp] : molyb- 
at tsokolate 2 : uri ng kape na galing denum. 

sa mocha. modi*h6n png [Esp molijon] : kasang- 

m6*la png Zoo [Esp] : uri ng kabayong kapang pinaiikot at ginagamit na 
malaki. hasaan ng patalim var mulyon. 

9 

moda*be png Bot [Esp molcive] : mu- modin*d6*ro png [Esp molendero] : 
lawin. gumagawa o pagawaan ng tsokolate. 

mod6*kutici png Ke?n [Esp molecula] : motii*n6*te png [Esp molinete] : 
molecule. maliit na gilingan. 

molal (modal) pnr Km [Ing] : hinggil modhno png [Esp] : malaking gilingan 
sa solution, naglalaman ng isang o makina na karaniwang pinaiikot 
mole of solute bawat kilogramo ng ng hangin : windmill. 

solvent. moll (mol) png [Ing] 1 : babaeng ka- 

modan-da*naw png [ST] : unang sama o kasali sa isang gang 2: puta. 

buhosngulan. mollusk (modosk) png Zoo [Ing] : 

molar (modar) pnr [Ing] 1: karani- hayop tubigan ( phylum Mollusca) 

wang hinggil sa mga ngipin ng ma- na may malambot na katawan at kara- 

malya, nagsisilbing pangnguya 2 : niwang matigas na talukab o balat: 

Kem may kaugnayan sa mass 3: ukol kuppang. 

sa isang mole ng substance 4: ukol Moloch (modok) png Mit [Gri] : 
sa solution, naglalaman ng isang diyos-diyusan ng mga taga-Canaan 
mole of solute bawat litro ng solvent. na inaalayan ng mga sakripisyong 

moda*ve png Bot [Esp] : mulawin. bata. 

Mohbog png : pangkating etniko na moloch (modok) png Zoo [Gri] : bu- 
matatagpuan sa timog ng Palawan. tiki ( Moloch horridus ) na matinik at 

mol-de png [Esp] : hulmahan. mabagal kung kumilos. 

mohdu-ra png [Esp] : paghuhulma. molotov cocktail 

mole (mowl) png [IngTl : Zoo maliil ia Ts 

na mamalya (family lalpiaae), may ° y 

maiitim na balahibo at napakaliit nnorten pnr [Ing] : 
na mga mata, naglulungga at kuma- dulot ng init. 
kain ng kulisap 2: Kola espiya sa loob moly (modi) png Be 
ng isang organisasyon na karaniwang ( Allium moly) na 

di-aktibo sa mahabang panahon bulaklak 2: Mit ye 

habang kinukuha ang tiwala ng bulaklak, itim na : 
pangkat b sinumang nagsiwalat ng niniwalaang nagta 

itinatagong impormasyon 3: maliit, molybdenum (me 
maitim, at maumbok na tila pantal jg em [l n g] : metal 
sa balat dulot ng mataas na antas ng kemikal (atomic n 
melanin : nunal 4: estruktui'ang Mo), 
nagsisilbing daungan ng mga sasak- . x , 

yang dagat 5: Kem dami ng isang mom (mam > P n % Kc 
substance o species na may masang an >° n g mommy, 
katumbas ng timbang na molecular moment (mow*mi 
o atomiko nito 6 : Med abnormal na napakaliit na bah; 


molotov cocktail (mo lo tov kak* 

teyl) png [Ing] : uri ng pampasabog 
na nakalagay sa isang bote. 

m6l a ten pnr [Ing] : lusaw, karaniwang 
dulot ng init. 

moly (modi) png Bot [Ing] 1 : halaman 
(Allium moly) na may maliliit na 
bulaklak 2: M^yerbang may puting 
bulaklak, itim na mga ugat, at pina- 
niniwalaang nagtataglay ng mahika. 

molybdenum (mo*lib*de*num) png 
Kem [Ing] : metalikong element na 
kemikal (atomic number 42; symbol 

Mo). 

mom (mam) pngKol [Ing] : pinaikling 
anyo ng mommy. 

moment (mow-ment) png [Ing] 1 : 
napakaliit na bahagi ng oras: saglit 
2: maikling panahon 3: eksakto o 


tiyak na pun to ng oras 4: kahalaga- 
han 5: Pis Mek a ang balik na epekto 
na likha ng galaw ng isang puwersang 
malapit sa isang bagay b ang epek- 
tong ito na itinanghal bilang resulta 
ng puwersa at distansiya mula sa lin- 
yang pinagmulan tungo sa isa pa. 

momentary (mo*men*ta*ri) pnr [Iitg] : 
panandalian; pansamantala. 

momentous (mo-men*tus) pnr [Ing] : 
napakahalaga. 

m6*men-tum png [Ing] 1: Pis kanti- 

dad ng galaw ng isang kumikilos na 
bagay, sinusukat bilang produkto ng 
mass at bilis nito 2 : lakas na likha ng 
paggalaw 3: lakas na mula sa pani- 
mulang kilos. 

mo*mi*ya png [Esp momid] : bangkay 
na embalsamado : mummy 2 . 

monad (mo-nad) png [Ing] 1 : bilang 
na isa; yunit 2: Pil alinman sa mga 
yunit ng pag-iral 3: organismo, lalo 
na ang ipinalalagay na pinagmulan 
ng mga nabubuhay. 

Mona Lisa (mo*nalf*sa) png Sin [Ing ]: 
popular na tawag sa La Gioconda 
na iginuhit noong 1503-1506 ni Leo¬ 
nardo da Vinci. 

mo-ndhmon png Zoo [Ilk Pan] : maliit 
na dilis. 

monandry (mo-nan-dri) png [Ing] 
1: ang kaugalian ng pagkakaroon rig 
isang asawang lalaki lamang 2 : Bio 
ang kalagayan ng pagkakaroon ng 
iisang stamen. 

monarch (mo-nark) png Pol [Ing] : 
monarka. 

monarchy (mo-nar-ki) png Pol [Ing] : 
monarkiya. 

mo*n£rka png Pol [Esp monarca] 1: 
soberanong may titulong hari, reyna, 
emperador, at katulad 2 : pinakama- 
taas na pinuno 3: makapangyarihan 
at dakilang tao : monarch. 

mo'ndrki*k6 png Pol [Esp rnonarquico] : 
hinggil sa o may katangiang mo¬ 
narka. 

mo-narkrya png Pol [Esp manarquia] : 
uri ng pamahalaan na pinamumu- 
nuan ng monarka : monarchy. 

mo*na a sfl*yo png [Esp monacillo] : 
ba-tang lalaki na katulong ng pari 
sa pagmimisa at iba pang ritwal var 
munisflyo : sakristan. 

mo-nds-teryo png [Esp monasterio] : 
tahanan ng isang relihiydsong ko- 
munidad na gaya ng mga monghe o 
madre Cf abadiya, kumbento. 

m6*nay png 1 : uri ng biskuwit 2: uri 



mondaine 


568 


monozite 


ng tinapay na malaki at may lundo 
sa gitna 3: Kol puke. 

mondaine (mon-den) pnr [Fre] : mun¬ 
dane. 

Monday (man-dey) png ling] : Lunes. 

mo*n6'da png [Esp] : pananalapi; 
salapi. 

monetarism (mo-ni-ta-n-zim) png 
Ekn [Ing] : teorya o praktika ng pag- 
kontrol sa suplay ng salapi bilang 
pangunahing metodo sa pagpapa- 
natili ng ekonomiya. 

money (ma*ni) png [Ing] : salapi. 

moneybag (ma-ni-bag) png [Ing]: 
talega. 

m6*nga png [Ilk] : ulila. 

m6ng*ha png [Esp monja ] : kasapi ng 
isang relihiyosong komunidad ng 
kababaihan na namumuhay sa ilalim 
ng mga panatang nauukol sa karuk- 
haan, kabanalan, at pagsunod, m6ng* 
he kung lalaki Cf ermitanyo, misyo- 

NERO, PARI : MONK. 

mong*hi*mong png Spy [Tir] : sayaw 
ng pagluluksa sa yumaong katribu. 

mongoose (mong-gus) png Zoo [/ng] : 
maliit na hayop (family Viverridae) 
at bantog sa kakayahang pumatay 
ng ahas. 

mongrel (mong-grel) png Zoo 1 : uri 
ng aso 2 : anumang hayop o hala- 
man na resulta ng paghahalo ng 
iba’t ibang lahing pinagmulan. 

monism (mo-m-zim) png [Ing] 1 : Pit 
teorya na nagpapasubali sa pagkaka- 
hiwalay ng matter at isip 2 : doktrina 
na naniniwala sa pag-iral ng isang 
pinakamakapangyarihan sa lahat. 

monition (mo-m-syon) png [Ing] 1 : 
babala 2: sa simbahang Katoliko 
Romano, pormal na kalatas mula sa 
obispo o eklesyastikong hukuman na 
nagpapaalala sa isang tao na huwag 
gumawa ng kasalanan. 

mo*ni*t6r png [Ing] 1 : mag-aaral na 
itinalagang tumulong sa mga gawain 
sa klase 2 : tao o kasangkapan na iti- 
nalaga upang subaybayan ang isang 
sitwasyon, operasyon, at iba pa 3: sa 
radyo at telebisyon, aparatong taga- 
tanggap ng tunog o nakikitang lara- 
wan upang subaybayan ang transmis- 
yon 4: Com kasangkapang nagpapa- 
kita ng datos 5: Zoo malaking uri ng 
bubuli (family Varanidae). 

monk png [Ing] : mongha o monghe. 

monkey (mang-ki) png [Ing] : matsing. 

mon*m6n png Ark [Ilk] : poste. 

mo* no- pnl [Ing Gri monos] 1 : pam- 


buo sa pangngalan, nangangahulu- 
gang isa, nag-iisa 2 : Kem binubuo ng 
isang atom. 

monoatomic (mo-no-a-to-mik) pnr 
Kem [Ing] 1 : binubuo ng isang atom, 
karaniwan sa molecule 2 : binubuo 
ng atom na maaaring palitan. 

monochromatic (mo-no-kro-ma-tik) 
pnr [Ing] 1: Pis hinggil sa liwanag, 
.radyasyon o sa nag-iisang habang- 
alon o dalasan 2: may iisang kulay. 

monochrome (mo-no-krom) png 
[Ing]: larawan na gawa sa iisang kulay. 

monocle (mo-no-kol) png [Ing] : 

monokol. 

monocline (mo-no-klayn) png 'Heo 
[Ing] : kurba sa saray ng bato. 

monoclinic (mo-no-kli-nik) pnr [Ing ]: 
sa kristal, may isang interseksiyong 
axial. 

monocot (mon-o-kot) png Bot [Ing] ^ 
monocotyledon. 

monocotyledon (mo• no • co • tHe • don) 
png Bot [Ing] : halamang namumu- 
laklak na may embryong namumu- 
nga ng isang cotyledon : monocot. 

monoculture (mo-no-kul-tyur) png 
[Ing] : ang pag-aalaga ng isang pa- 
nanim lamang. 

monocyte (mo-no-sayt) png Bio [Ing] : 
malaking leucocyte na may hugis- 
batong nukleus, tumutungo sa tissue 
at nagiging macrophage. 

monodactylous (mo-no-dak-ti-lus) 
pnr [Ing] : may iisang daliri o kuko. 

monody (mo-no-df) png Lit [Ing] 1 : 
oda na inaawit ng aktor sa mga tra- 
hedyang Griyego 2 : tula na nagsa- 
saad ng kamatayan ng isang tao. 

monoecious (mo-nf-ses) pnr [Ing] 
1: Bot binubuo ng unisexual na lalaii 
at babaeng organ sa isang halaman 
2: Zoo hermaphrodite. 

mo*n6*ga*m6 pnr [Esp] : isa lamang 
ang asawa. 

monogenesis (mo-no-dyi-n^-sis) png 
[Ing] 1: teorya ng pagsulong ng 
lahat na may buhay mula sa iisang 
cell 2 : teorya na nagmula sa iisang 
pares ng ninuno ang sangkatauhan. 

m6*no*gl6t pnr [Ing] : nagsasalita ng 
iisang wika lamang. 

m6’no*g4m*ya png [Esp monogamia] 

1: pag-aasawa sa isa lamang 2: sa 
hayop, ang pagkakaroon ng iisang 
asawa. 

mo*n6*gram png [Ing] : dalawa o 
mahigit pang titik, karaniwan sa mga 
inisyal. 


m6*no‘k6l png [Ing monocle] : salamin 
para sa isang mata lamang. 

monolith (mo-no-lit) png [Ing]: mo- 
nolito. 

mo*no*li*to png [Esp] 1: bloke ng bato 
na hinulma bilang haligi o monu- 
mento 2 : tao o bagay sa ganitong 
kalagayan: monolith. 

mo*n6*lo*g 6 png [Esp] 1: Tropanana- 
lita sa dula ng isang tauhan lamang 
2 : Tro dula^na may isang tauhan la¬ 
mang 3: pananalita ng isang tao, 
karaniwan upang pangibabawan 
ang isang usapan: monologue. 

monologue (mo-no-log) png [Ing ]: 
monologo. 

mo*n6m png: paghahabi. 

monomania (mo-no-men-ya) png 
[Ing] : labis na pagkahilig ng isip 
sa isang idea o interes. 

' monopoly (mo-no-po-li) png [Ing]: 
monopolyo. 

mo*no*p6l-yo png [Esp monopolio] 1: 
esklusibong pag-aari o kontrol sa 
kalakal 2: ang bagay na ito bilang 
pribilehiyo ng isang estado : mo¬ 
nopoly. 

monosaccharide (mo-no-sa tsa rayd) 
png Kem [Ing] : sugar na natutunaw. 

mo*no*si*l£"ba pnr Gra [Esp] : iisahing 
pan tig. 

monosodium glutamate (mo no- 

sod-yum glu-ta-meyt) png Kem [Ing] : 
sodium salt ng asidong glutamic, 

ginagamit na pampalasa ng pagkain. 

> 

monotheism (mo-no-te-yi-zim) png 
[Ing] : doktrinang naniniwala sa isang 
Diyos. 

mo*no*tip*ya png [Esp monotipia] 1: 
makinang monotype 2 : pagtipa, pag- 
momolde, at pagkakaha ng mga 
tipong metal Cf linotipya. 

mo*no-to*nf*ya png [Esp monotonia] : 
himig o tunog na hindi nagbabago. 

mo*n6*to*n6 pnr [Esp] 1: paulit-ulit, 
hindi nagbabago 2: nakasasawa; na- 
kayayamot. 

monotype (mo-no-tayp) png[Ing] 1 : 
sa paglilimbag, makina na naghu- 
hulma at nagsasaayos ng mga tipo 
sa kani-kaniyang karakter 2 : impres- 
yon sa papel na gawa mula sa disen- 
yong tinta na nakapintura sa salamin 
o metal. 

monoxide (mo-nok-sayd) png Kem 
[Ing] : oxide na may isang oxygen 
atom. 

monozite (mo-no-zayt) png [Ing] : 
mineral na phospate, naglalaman 









Mormon 


monseigneur 


ng mga bihirang element at thorium. 

monseigneur (mon-sm-yur) png [fie]: 

monsenyor. 

m 6 n*sen*yor png [Esp monsenor] 1 : 
titulong ipinagkakaloob sa isang 
dignitaryo ng simbahang Katoliko 
Romano 2: ang taong may ganitong 
titulo. 

monsignor (mon-sm-yor) png [Ita] : 
titulo ng iba’t ibang Katoliko Roma- 
nong prelado, mga opisyal ng korte 

ng Papa, at katulad. 

% m 

monsoon (mon-sun) png [Ing] : pana- 
panahong kilos ng hangin sa katimu- 
gang Asia. 

mons pubis (monspyu-bis) png [Lat ]: 
bilugang masa ng masebong tissue 
sa hugpungan ng mga pubic bones. 

tr\6ns*ter png [Ing] halimaw; dambu- 
hala. 

mons-te*ra png Bot [Lat] : uri ng 
halamang baging (genus Monstera ). 

monstrance (mons-trans) png [Ing] : 
sa relihiyong Katoliko Romano, na- 
kabukas- na sisidlan para sa pagta- 
tanghal ng sagradong ostiya. 

mons Ve a n 6 a sis/mgAn <2 [Lat] : bilu¬ 
gang masa ng masebong tissue sa 
abdomen ng babae sa itaas ng vulva. 

mon*t£-da pnr [Esp] 1 : nakasakay sa 
kabayo 2 : naglilingkod nang naka¬ 
sakay sa kabayo 3: handa o naka- 
handa nang gamitin, gaya ng kanyon. 

mon a ta a d 6 r png : tagalatag ng riles 
ng mga asukarero patungo sa tubuhan. 

mon-ta*du-ra png [Esp] : pagtatam-^ 
pok ng mga hiyas. 

montage (mon-tads) png Lit Mus Sin 
[Ing] 1 : sa sinematograpiya, a kom- 
binasyon ng mga imahen sa mabilis 
na pagkakasunod-sunod upang sik- 
sikin ang paunang impormasyon o 
magbigay ng sitwasyon b sistema ng 
editing na binabago o pinuputol 
ang mga imahen at pinagsasama-sama 
nang walang gaanong kaugnayan sa 
dramatikong daloy 2a a teknik sa 
paglikha ng bagong komposisyon 
mula sa pira-pirasong larawan, salita, 
musika, at iba pa b komposisyong 
likha sa ganitong paraan. 

mon a t£ a na png [Esp] : bundok. 

mon*tan'y 6 *sa pnr [Esp montanosa]: 
bulubundukin. 

m 6 n*te png [Esp] 1 : bundok 2: uri 
ng laro sa baraha. 

mon-te*ro png [Esp] \ mangangaso. 

month (mant) png [Ing] 1: a isa sa 
karaniwang labindalawang yugto ng 


569 


paghahati sa isang buong taon b 
yugto ng panahon sa pagitan ng 
magkatulad na petsa sa magkasunod 
na buwan 2 yugto ng dalawampu’t 
walong araw o apat na linggo : buwan. 

mon*tu*ra png Zoo [Esp] : kabayo at 
mga kasangkapan upang masakyan 
ng tao. 

mo a nu a men a t£l pnr [Esp] t : a labis 
na dakila b sa akdang pampanitikan, 
malawak at permanente 2 : nagsisilbi 
bilang monumento. 

mo a nu a m6n a to png Sin [Esp] : banta- 
yog, karaniwang para sa kadakilaang 
nagawa ng isang tao o paggunita sa 
isang mahalagang pangyayari Cf es- 
tatwa, bus to. 

mood (mud) png Gra [Ing] : pana- 
gano. 

m6“Og pngi tanggulan o kuta Cf bal- 
warte. 

moon (mun) png [Ing] : buwan. 

moonlight (mun-layt) png[Ing] : liwa- 
nag ng buwan. 

Moor (mur) png [Ing] : Moro. 

mo-ri-do png [Esp] : kulay-lila na 
matingkad Cf lila : purple. 

moT^-dong didaw png Bot [morado+ 
na dilaw] : palumpong ( Pseuderan - 
themum reticulatum) na dilaw at lunti 
ang dahon, maliit na puti ang bulak- 
lak, at may puting batik. 

mo a r£l, m6*ral png [Esp Ing] 1 : aral 
na nakukuha sa mga kuwento, pabula, 
at katulad 2 : prinsipyo. 

:jr\o m r&\ 9 m6-ral pnr [Esp Ing] 1: a 

may kinalaman sa kabutihan o kasa- 
maan ng karakter ng tao b hinggil 
sa pagkakaiba ng tama at ng mali 2 : 
a alinsunod sa mga istandard ng 
pangkalahatang asal b hinggil sa 
etika. 

morale (mo-ral) png [Ing Ere] Is 
moral 2 : tindi ng pagkakaisa at kata- 
pa tan. 

mo*rad6*ha png [Esp moraleja] 1 : ag- 
ham ng moral o pag-alinsunod sa 
pamantayan ng angkop na asal 2 : 
aral 3: partikular na sistema ng 
moral 4: prinsipyo, mga pun to ng 
etika. 

mo a ra*li a d£d png [Esp] 1: tindi ng 
pag-angkop ng idea, praktika, at iba 
pa sa mga prinsipyong moral 2 : ta- 
mang asal o pagkilos 3: tamang aral 
4: aral hinggil sa mga moral 5: par¬ 
tikular na sistema ng mga moral : 

MORALITY. 

mo a ra a lfs a mo png [Esp ] 1: natural 


na sistema ng moralidad 2: relihiyon 
na itinuturing na isang gawaing moral. 

morality (mo-ra-li-tf) png [Ing] : mo¬ 
ralidad. 

morality play (mo*ra*li*tf pley) png 
Tro [Ing] : noong Edad Medya, alin- 
man sa mga dulang alegoriko na 
nagtuturo ng aral. 

m6 a ras png Bot [Ilk Tag] : punongka- 
hoy ( Morns alba) na tumataas nang 
3-6 m, may mamula-mulang balat, 
at nakakain ang bunga. 

moratorium (mo-ra-tor-yum) png 
[Ing] : moratoryum. 

mo a ra a t6r a yum png Bat [Esp Ing mora- 
torium] 1 : pansamantalang paghinto, 
karaniwan ng isang gawain 2: a legal 
na pagpapahintulot na ipagpaliban 
ang pagbabayad ng utang b saklaw 
na panahon ng ganoong pahintulot. 

moray (mo-rey) png Zoo [Ing] : isda 
(family Muraenidae) na matatagpuan 
sa maiinit na karagatan ng Medite- 
raneo at silangang Atlantiko. 

mor*bid pnr [Ing] 1: nakakikilabot 
2: Med ukol sa kalikasan, pahiwatig, 
o sintomas ng isang sakit. 

more (mur) pnr [Ing] : higit. 

morello (mo-re-lo) png Bot [Ing Lat 
morellus], : maasim na uri ng itim na 
cherry. 

mo a r6*na png [Esp] : kayumanggi ang 
kulay ng bala^, mo a r6 a no kung lalaki. 

mo a reng pnr [Pan] : mangmang. 

mores (mo-reyz) png [ Ing] : mga ka- 
ugalian o mga nakagawian na nagsi- 
silbing katangian ng isang komunidad 
o lipunan. 

Mor a f6 a O png [Esp] : Morpheus. 

m6r a ge png [Esp morgue] : pook na 
pinaglalagakan ng mga katawan, lalo 
na ang mga katawan ng mga biktima 
ng aksidente o karahasan habang hindi 
pa nakikilala o inililibing : morgue. 

■S . 

morgue (morg) png [Fre] 1: morge 
2 : sa opisinang pamperyodiko, ku- 
warto o file ng mga impormasyon. 

Moriones (mor-yo-nes) png Tro [Esp] : 
sa Marinduque, ang isinadulang ka- 
saysayan ni Longhino tuwing Linggo 
ng Pagkabuhay. 

mo a ris a k6 a ta-tos a t£ a da png [Esp mo- 

risqueta tostada] : uri ng sinangag 
na kanin. 

mor a k6n png [Esp] : uri ng jiutaheng 
karne ng baka na binilot sa impilya 
at pinasingawan Cf embutido. 

Mormon png [Ing] : kasapi ng Church 
of Jesus Christ of Latter Day Saints, 






morning 


570 


kilusang milenaryo na itinatag noong 
1830 sa New York. 

mdrning png [Ing] : umaga. 

m6*ro png : kabayo na karaniwang 
pu ting-puli ang kulay. 

Md-ro png [Esp ] 1 : malaking pang- 
kating Muslim sa hilagang Africa na 
sumakop sa Espanya noong siglo 8 
AD hanggang 1492 : Moor 2 : tawag 
ng mga Espanyol sa mga Muslim sa 
Filipinas. 

Morocco (mo-ro-ko) png. kaharian 
sa hilagang kanlurang Africa, nabuo 
mula sa isang sultanato at nahati sa 
mga teritoryong nasa pangangalaga 
ng France at Espanya. 

md*ro-md # ro png Tro [Esp] i noong 
panahon ng Espanyol, popular na 
anyo ng dula, hango sa comedia de 
capa y espada ng Espanya, at tungkol 
sa mga tunggalian at digmaang pan- 
relihiyon ng mga Kristiyano at Muslim 

Cf KOMEDYA : LINAMBAY, ARAKYO. 

md*ron png [Ing Gri] 1 : Kol tanga 2: 
Sik tao na tigulang na subalit ang 
isip at kilos ay hasa edad 8-12 taon. 

mo*rd*si-ddd png [Esp] : kapabayaan 
sa mga gawain o obligasyon. 

mO'rd'SO pnr [Esp] : pabaya o diling- 
kuwente sa mga tungkulin. 

morpheme (mor-fim) png Gra [Ing] 

1: elementong pangmorpolohiya 
na isinasaalang-alang dahil sa mga 
relasyong ginagampanan nito sa sis- 
temang panlingguwistika 2 : yunit 
pangmorpolohiya ng isang wika na 
hindi mapaghihiwalay. 

morphemics (mor-fi-miks) png [Ing] : 
ang pag-aaral ng estrukturang pasa- 
lita. 

Morpheus (mor-fyes) png Mit [Rom] : 
anak na lalaki ni Somnos, diyos ng 
panaginip at pagsulat: Morfeo. 

morphine (morfm) png Med [/ng] : 

morpina. 

morphing (mor-fing) png [Ing] 1 : 
Com teknik sa computer graphics na 
ginagamit sa pelikula, inililipat ang 
hulagway sa iba pa sa pamamaraang 
mabagal 2: akto o proseso ng pag- 
papalit ng isang hulagway tungo sa 
iba pa sa pamamagitan ng teknik na 
ito. 

morphology (mor-fo-lo-dyi) png 
[Ing] : morpolohiya. 

morpi-na png Med [Esp morfina] : 
kristalinang gamot mula sa opyo na 
pampaalis ng kii'ot: morphine. 

morpo-id-hi-kd pnr [Esp ynorfologco] : 
ukol sa morpolohiya. 


morpo-io-hf-ya png [Esp morfologia] 
1: Zoo sangay na tumatalakay sa mga 
anyo at estruktura ng isang organismo 
2 : anyo at estruktrura na itinuturing 
na isang kabuuan 3: Gra anyo ng 
mga salita o sistema ng mga anyo sa 
isang wika. 

9 \ 

■ • • • _ • • 

morocco (mo-ro-ko) png [Esp] : pino 
at nababanat na katad na gawa sa 
Morocco, at mula sa balat ng kambing 
at pinaitim ng sumac, karaniwang 
ginagamit sa paggawa ng sapatos o 
ng aklat. 

morse code (mors kowd) png [Ing 
: alpabeto o kodigo sa pagtatanghal 
ng mga titik sa pamamagitan ng kom- 
binasyon ng mahaba at maikling 
senyas ng liwanag o tunog. 

mortadella (mor-ta-de-la) png [Lat] : 
malaki at marekadong sorisong 
baboy. 

mort6l, mdr-tal pnr [Esp /ng] 1: 
palana 2 : malubha at maaaring ika- 
matay. 

mor*ta*li*ddd png [Esp] : bilang ng 
mga namatay o nasawi sa digma o 
sakit. 

9 S • 

mdrtar png [Ing] 1: Kar halo ng 
apog na may semento, buhangin at 
tubig, ginagamit upang mapagdikit 
ang mga ladrilyo o mga bato 2: Mil 
kanyon na ginagamit sa malayuang 
anggulo. 

mortarboard (mor-tar-bord) png 

[Ing] 1: pang-akademyang sombrero 
na pantay at parisukat ang itaas 2 : 
sapad na piraso ng tabla na may ha- 
wakan sa ilalim para sa paglalagay 
ng mga ladrilyo at katulad. 

mor-td-ro png [Esp] : almires 

mortgage (mort-geyds) png [Ing] 1: 
paglilipat ng pag-aari ng nangungu- 
tang sa nagpapautang bilang seguro 
na mababayaran ang inutang sa iti- 
nakdangpanahon: MTG 2 2:kasunduan 

para dito : mtg 2 . 

% 

mortgagee (mort-gey-dyi) png [Ing] : 
ang nagpapautang, karaniwang 
bangko. 

mortgager (mort-gey-dyer) png [Ing : 
mangungutang., 

mortician (mor-tis-yan) png [Ing] 1: 
tagapangasiwa sa punerarya 2 : se¬ 
pulture ro. 

mortbgon png [Bik] : katad na panta- 
kip sa mora mata ns: kabavo : blinder. 


mortuary (mor-twa-ri) png [Ing s 
mortuwaryo. 

mor*tu-w^ryo png [Esp mortuario] 1: 
punerarya 2 : pook sa punerarya, 
para sa pagsasaayos ng bangkay. 

morydn png [Esp morrion] 1: helmet, 
turban, o kupya 2 : uri ng onyx na 
pinaniniwalaang nakapapawi ng 
kalungkutan at nakakagamot ng epi¬ 
lepsy. 

mosaic (mo-seyk) png [Ing : larawan 
o disenyo na ginawa sa pamamagitan 
ng pagdaratig-datig ng may kulay na 
maliliit na bato, salamin, o baldosa 5 

MOSAIKO. 

mo-sa-l-ko png [Esp niosaico] : mosaic. 

mosasaur (mo-za-sor) png [Ing] : 
malaking reptil (genus Mosasaurus) 
na may mahabang katawan, at nani- 
nirahan sa mga naglahong Creta¬ 
ceous na karagatan. 

moselle (mow-zel) png [Ing : puting 
alak na mula sa lambak ng Ilog Mosel, 
sa hilagang silangan ng France. 

Moses (mo-ziz) png [Jng Heb ] : sa 
Bibliya, propeta na nkhiutio 'up l ^ng 
mailigtas ang mga Israelita mula sa 
Ehipto: Moises. 

mo'Sd*ta png [ Ing Esp muceta Ita mm- 
zetta] : maliit, kulay-kapeng kasuotan 
na may pandong at isinusuot ng Papa, 
at iba pang opisyal ng simbahan var 


imia 


itiuseta. wart) noiKi: 

moS'hdv png [Heb] : kooperatiba 
maliliit na negosyanteng Israelit; 


m6 # si png Zoo : isdang alat o isdang 
tabang (Tetraodon immaculatus ) na 
napalolobo ang katawan at huma- 
haba nang 7-10 sm. 

mos-ka-bd-do png [Esp moscabado] ; 
uri ng asukal na pinatigas sa htd- 
mahan ^rmuskubado. 

mos*ka*tdl png [Esp moscatel] : uri ng 

alak na mula sa ubas. 

. \ * * • 

• * 

m6s-ke png [Ing mosque] : masjid. 

mos:ke-t6'ro png Mil [Esp mosquetem] : 
mandirigmang may armas na musket: 
musketeer. 

• ► ' • • 

mos*ki*td*ro png [Esp mosquitero] : 
kulambo. 

. * 

md*so png 1: [Esp mozo] utusang lalaki 

Cf KATULONG, ALILA : MUTSATSO 2l 
[Mrw] kaaway. 


png 


mortise (mor-tis) png [Ing] : butas 
sa isang balangkas na idinisenyo 
upang paglagusan sa kabilang panig, 
lalo na ng isang mitsa. 


butas lamok. 


png Bio [Ing 


moss (mos) png Bio [Ing] ; lumot. 
mds-tra png [Esp mostrar] : paghudyat 




mostrador 


mukha 


571 ' 



sa pamamagitan ng kamay. 

mos a tra a d6r png [Esp mostrador] : tin- 
dahan na karaniwang yari sa salamin 
ang harapan. 

mo«-y6n png [Esp morion] 1 : Pis kilos 
o proseso ng pagkilos at paglipat ng 
pook o kalagayan 2: Pis lakas ng pag¬ 
kilos ng isang buhay na lawas 3: 
panukalang pormal na iniharap sa 
kapulungan 4: Bat aplikasyong ini¬ 
harap sa isang hukuman o hukom 
para sa isang order, tuntunin, o pasiya 
5: Mus melodikong pagsulong 6: 
Mek piraso ng mekanismong may 
tiyak na funsiyon : motion. 

mo*t&l png [Esp Ing motonst+hotel] : 
hotel na karaniwang nasa tabing 
lansangan at para sa pansamantalang 
pagtigil ng mga manlalakbay. 

motet (mo-tet ) png Mus [Ing] : maik- 
ling banal na komposisyon. 

mother of pearl (ma-der of perl) 
png [Ing] : nakar. 

mo’ti'bo png [Esp motivo] 1: anuman 
na naging dahilan ng isang pagkilos 
aijdoj; layon; layunin; hangarin. 

motif (mo-tif) png [Fre] 1: Lit Mus 

namumukod na katangian o idea ng 
isang malikhaing akda o komposis- 
y°ng pangmusika 2: Sin disenyo 3: 

dekorasyon sa damit. 

• • 

mo 


[Ing] : motosikleta. 

motorcyclist (mo-tor-say-klist) png 
[Ing] : motosiklista. 

mo-tO*r6*la png [ Seb Esp motor+kare- 
tela] : traysikel 2 . 

mo-to-ris-t & png [Esp] : nagmama- 
neho ng sasakyan. 

mo a tor a 8ik a lo png : varyant ng mo a to a 

sik*l6"ta. 

mo a to a sik a l6 a ta png [Esp rmtocickta] : 
uri ng sasakyan na kahawig ng bisik- 
let& at may motor var motorsiklo : 

MOTORCYCLE. 

mo a to a sik a lis a t£ png [Esp motoriclista] : 
tao na nagmamaneho ng motosik¬ 
leta : MOTORCYCLIST. 

motto (mo-to) png [Ing] : tuntunin 
o alituntuning pamatnubay. 

mountain (mawn-teyn) png [Ing] : 
bundok. 

mountaineer (mawn-te-mr) png[Ing] 

1: sinumang naninirahan sa bulu- 
bunduking rehiyon 2 : tao na uma- 
akyat ng bundok. 

Mountain Province (mawn-teyn 
pra-vins) png: lalawigan sa hilagang- 
kanluran ng Filipinas, Rehiyon I. 

mouse (maws) png [Ing] 1 : bubuwit 
* 2: Com maliit na kasangkapang na- 
sasapo ng kimay at nagkokontrol sa 

cursor. 


mu*ang png Zoo [Bik Tag] : uri ng 
isdang alat (Pellona ditchela) : kun- 

DILAT. 

mu*dng png [Kap Tag] : talino 

mud (mad) png [Ing]: putik. 

mud*bud pngBot [Bik] : lipote 1 . 

mudguard (mad-gard) png Mek [Ing]: 
proteksiyon laban sa talsik ng putik 
o dumi mula sa gulong ng sasakyan. 

mud a m6d png: bigay; ambag - pnd 


IflO lHl yil'K Y rr l 1*1 1 

motion (mow-syon) m [fcgi: mospn. movie (mo-v.) png /»g] : pel.ku a 


motion picture (mow-syon pik-tyur) 
png [ Ing] : pelikula. 

motive (mo-tiv) png [Ing] : motibo. 

motley (mot-li) png [Ing 1 1 : kalipunan 
ng iba’t ibang bagay 2 : pagsasama- 
sama ng mga di-magkakatugmang 
bagay 3 : kasuotan na may iba’t ibang 

kulay. 

mo*t6n png Kar [Bik HU Pan Seb Tag , 

War] : kalo, kalo. 

moto perpetuo (mo-to per-pet-yo) 
png Mus [Ita] : komposisyong instru¬ 
mental na karaniwang mabilis, at 
binubuo ng magkakatugmang nota. 

mo*t6r, m6'tor png [Esp Ing] 1 : ma- 
kina 2: sasakyang may makina 3: 
anuman na nagpapagalaw 4: Ana 
masel na nagpapagalaw 

motorboat (mo-tor-bowt) [Ing] : 
bangkang de-motor: lantsa. 

motorbus (mo*tor*bas) png [Ing] : bus 
na de-motor. 

motorcade (mo-tor-keyd) png [Ing] : 
prusisyon o parada ng mga auto- 

mobil. 

motorcycle (mo*tor-say*kel) png sun g a Y; 


mp, daglat (em-pi) 1 : [Ing] melting 
point 2: [Lat modo praescripto] sa re- 
seta, gawin alinsunod sa isinasaad. 

mpg, daglat (em-pf-dyi) [Ing]: miles 
per galon. 

Mr, daglat png [Ing] : mister. 

Mrs, daglat png [Ing]: misis. 

MS, daglat (em-es) 1: Master of 
Science 2: sa maliit na titik, ma¬ 
nuscript.] 

Ms, daglat png [Ing] : miss. 

m/s, daglat (em-es) 1: meter per 
second 2 : meters per second per 
second. 

MT, daglat (em-ti) [Ing]: megaton; 
mga megaton. 

Mt, daglat [Ing] 1 : mount 2: mountain. 

m.t.d. daglat (em-ti-di) [IngLat mitte 
tales doses] : sa reseta, ibigay ang na- 
turang doses. 

mtg, daglat (em-ti-dyi) [Ing] 1 : 
meeting 2: mortgage. 

mO pnb [Kap] : lamang. 

mu a 6k png Zoo [Ilk] : usa na walang 


mag a mud a m6d, i*pa a mud a m6d 


mud*m6d pnr [Bik] : garnit na garnit 
na; sira-sira na. 

muffler (maf-ler) png Mek [Ing] t: 
pamatay ingay : silensiyador, tambu- 
tso 2 : pamatay lamig. 

mufti (maf*ti) png[IngAra] 1: damit 
sibilyan 2: sa Muslim, tagapayong 
legal ukol sa pagsasagawa ng mga 
batas panrelihiyon. 

mu a gal a g6l pnr : napakarumi ng 
mukha. 

mtig a bong png Gra [5^]: parirala 2 . 
mug*m6g pnr [Ilk Tag] : lamog. 
mug-mug png [Kap]: pukpok. 

Mug a n6 png Mit [Ilk] : maalamat na 
diyos ng mga pagano. 

mug*n& png [Hil] : katha 2 . 

mu*g6 pnd mag a mu a g6, i a mu*g6, 

mu a gu*h6n [War] : magpahayagng 
intensiyon o nais. 

mug* to pnr: maga; matambok, kung 
sa mata. 

mug wort (mag-wart) png Bot [Ing] : 
damong-marya. 

mu-hag png : pagkuha ng pulut-puk- 
yutan Cf buhag, puhag. 

Muhammad (mu-ha-mad) png[Ara]: 
(A.D. 570-632) propetang Arabe at 
tagapagtatag ng Islam : Mahoma, Mo¬ 
hammed . 

mu a ha a mti a ha png Bot [Iva] : uri ng 
halaman., 

* i 

mu’hi pnr: umuusbong na poot. 

mu'H6n png [Esp mojon] : varyant ng 

mohon. 

mujeres publicas (mu-he-res pub-li- 
kas) png [Esp] : babaeng nagbebenta 

ng aliw : puta. 

muk'HS png Ana 1: harapan ng ulo 
mulang noo hanggang baba: face, 
kara, lalawgon 2: harapan, patsada, 
delantera 3: rabaw. 

muk-HS pwd-i*pa*muk*hfi, ma*muk* 
ha-dn 1: patunayan nang harap- 
harapan 2 : makilala. 

muk’hd pnb : tila, animo. 



mukna 


572 


multo 


f 


4 

r 

* 




’4 


» 


w. 

\ 


K 

> 


L 


« 

i 


A 


* 


* 


i 


r 


i 

V 


A 

r. 


i' 

a 



muk*na /rad-muk*na*an t mang*muk* 

na [2J$] : linangin; paunlaiin; likhain. 


mu*kod png [Ilk]: sakong. 


mu*k6r png [Pan]: takong. 


mu*k6t png [Pan]: sakong. 


mu*k6y~mu*k6y pnr [Bik] : sakitin, 
mahina. 


Muk-ta! pdd Kol: Ewan ko! Malay ko! 


mu*ku*mok png [Ilk] : eskombro ng 
ladrilyo. 


mu’la png 1 : Zoo [Esp] kabayo; asno 
2: [Esp] sapatos ng Papa 3: [ Ilk] ha- 
laman. 


mu*IS png 1: pinagbuhatan 2: Simula. 


mu*la*g£ pnr: tulala C/'dilat. 


mu*la*g3t pnr [Kap Ilk Tag] : dilat 
na dilat at hindi kumukurap. 


mu*la*g£*tan png [Ilk] : paglaki ng 
mata dahil sa galit Cf mulagat. 


mu*la*IS pnr [Kap] : tanga, mahina 
ang ulo. 


mu*la*IS pnr [Kap Tag] : nakamaang; 
nakatanga. 


mu-la*mu*la pngBol [Iba] : uri ng ha- 
laman. 


mu*Ian-bu*lan png Zoo [Bik] : buwan- 
buwan. - 


mu*IS-pu*IS png [War] : yema 1 . 


mu*IS*ran pnr [57] : disenyo sa kahoy 
o metal. 


mu*lat png 1 : pagbukas ng mata 2: 
pagtuturo habang lumalaki ang isang 
bata. 


mudat pnr [Kap Tag] 1: bukas, kung 
sa mata 2 : may sapat na kaalaman. 


mu*IS*tO png pnr [Esp] : anak o nag- 
mula sa pinaghalong lahi. 


mu*la*win png Bot [Kap HU Seb War 
Tag] : matigas at malaking punong- 
kahoy (Vitex parviflora) na bughaw 
ang bulaklak na mabalahibo ang la- 
bas na bahagi var molave, molabe : 

BULAWEN, HAMURAWON, HAMUL-AWON, 


SAGAT. 


mu*ISy png: barya; sensilyo. 


mu*la*ying png [57] 1 : ari-arian 2: 
bahagyang pag-unlad ng pinagkaka- 
kitaan (^mehora. 


mu I-dot png [Ilk] : maninipis at kalat- 
kalat na buhok, tumutubo sa iba’t 


ibang parte ng katawan. 


mu’le png [Esp moler] : giniling na 
tsokolate. 


mu*leng*!6ng png [Ilk] : titig. 


mu*IS*ta png [Esp] 1: tungkod na ipi- 
nagagamit sa isang pilay o may 


pinsala ang paa, karaniwang may 
pa-krus na bara sa isang dulo upang 
ilapat sa kilikili: crutch, saklay 2 : 
an dado r. 


mu*li pnb : minsan pa; isang ulit var 
uli. 


mu*ll*as png [S7] : liwayway. 


mu*li*naw pnr [Ilk] : sintigas ng bakal. 


mu*ling pnr [571 • tuliro; taranta. 


mu*li*tun pnr [HU]: bulastog. 


mul-mol png 1: Zoo isda (family Sca- 
ridae at Labridae) na may kakaibang 
hugis ng panga 2: nakalawit na sinu- 
lid sa gilid ng ginupitna damit o tahi. 


mul*m6l png [Bik] : pagsipsip o pag- 
suso sa daliri. 


mul-mul png 1: Zoo lutiin 2: [Kap] : 


mumog 


mul*ni*yi png [Iva] : uri ng matigas 
na kahoy. 


mu*ld png [Seb] : daeng 1 . 


mu*l6-mu*lo pnd mag-mu-lo-mu^lo, 
mu*mu*lo-mu*l6 [Bik] : kumapa; 

kumilos nang di tiyak. 


mu*l6s pnr: apaw. 


mul*ta png [Esp] : anumang bayad sa 
pagkakasala : rekargo. 


mul*tS*do pnr [Esp] : naparusahan; 
napagbayad. 


mul*ti- pnl [Ing] : pambuo ng pang- 
ngalan at pang-uri na nagsasaad ng 
dami o karamihan, hal multifunc¬ 
tional, multifoil, multifaceted. 


multicellular (mul-ti-sel-yu-lar) pnr 
Bio [Ing] : mayroong maraming cell. 


lulticultural (mul-ti-kul-tyu-rai) pnr 
[Ing] : hinggil sa o may kaugnayan 
sa pagkakaroon ng iba’t ibang kultura 
o etnikong pangkat sa isang lipunan. 


multidimensional (mul ti day men* 
syo-nal) pnr [Ing] : ukol sa pagkaka¬ 
roon ng higit sa tatlong dimensiyon. 


mul*ti*k6*lor /mr [Ing multicolor] : bi- 
nubuo ng maraming kulay. 


flul*ti*la*te*rSI pnr [Ing] 1 : maraming 
gilid 2 : higit sa dalawang pangkat, 
bansa, at panig. 


mul*tHing*gu*w6l pnr [Ing multi¬ 
lingual] : hinggil sa paggamit ng iba’t 
ibang wika. 


fiultimedia (mul*ti*mid*ya) pnr [Ing] : 
hinggil sa paggamit ng higit sa isang 
pamamaraan ng pagpapahayag o 
komunikasyon. 


multimillion (mul ti mihyon) pnr 
[Ing] : multimilyon. 


pnr 


^ • ✓ 


■■ -!r r 


ukol sa halagang milyon-milyon. 

mul*ti*mil*yo*nSr*ya png [Esp multi- 

millonaria] : tao na higit sa isang 
milyon ang halaga ng salapi at ari- 
arian, mul*ti*mfl*yo*nSr*yo kung 
lalaki. 

/ 

mul*ti*nSs*yo*nSI png pnr [Esp multi- 
nacional] 1: hinggil sa kompanya o 
negosyo na may operasyon sa iba’t 
ibang bansa 2 : tumutukoy sa iba’t 
ibang bansa 3: tumutukoy sa iba’t 
ibang pangkating etniko: multina¬ 
tional. 

A 

multinational (mul*ti*na*syo*nal) png 
[Ing] : multinasyonal. 

mul*ti*pl£ pnr [Esp] : marami. 

multiplex (mul-ti-pleks) png [Ing] 1 : 
sistemang multiplex 2 : sinehan na 
multiplex. 

multiplex (mul*ti*pleks) pnr [Ing] 1 : 
binubuo ng maraming elemento 2 : 
tumutukoy sa sabay-sabay na trans- 
misyon ng iba’t ibang mensahe sa 
iisang tsanel 3: hinggil sa isang cinema 
complex na binubuo ng dalawa o 
higit pang sinehan na nasa iisang 
lokasyon. 

multiplicand (mul*ti*pli*kand) png 
Mat [Ing] : ang kantidad na pinara- 
rami ng multiplier. 

multiplicity (mul*ti*pli*si*ti) png [Esp] 

: multiplisidad. 

multiplier (mul-ti pla-yer) png [Ing] 
1: Mat ang kantidad na nagpaparami 
sa nakahatag na bilang 2: sa elektri- 
sidad, instrumento na ginagamit para 
madagdagan ang lakas ng koryente 
o puwersa. 

mul*ti*pli*kS pnd mag*mul*ti*pli*kS, 
mul*ti*pli*ka*hin [Esp multiplicar] : 

paramihin. 

mul*ti*pli*kas*yon png [Esp multipli- 
caeum] 1: pagpaparami 2 : operasyon 
na sinasagisag ng a x b, na dapat idag- 
dag ang a sa sarili nito sang-ayon sa 
ilang ulit na hinihingi ng b. 

mul*ti*pli*si*d£d png [Esp multiplici- 
dad] : dami, karamihan. 

mul*ti*pl6*ro pnr [Esp multifloro] : 
maraming bulaklak; maramihan kung 
mamulaklak. 

mul*ti*f6rm pnr [Ing] : maraming 
anyo o hugis. 

mu I*tit pnr [Ilk] : kapapanganak at 
napakaliit. 

mul*t6 png 1 : pinaniniwalaang kalu- 
luwa ng isang namatay na tao na bu- 
mabalik at nagpapakita sa daigdig 
ng mga buhay : wiwit 2 : hulagway 







mum 


573 


Musa 


sa isip ng isang totoong tao, bagay, 
o pangyayari : ghost 1 . 

* 

mum (mam) png [Ing ] : sa Bit tain, 
daglat ng mummy. 

mu*ma png [57] : malakas na suntok 
sa bibig. 

mum-b6*ki png [Ifu] : tao na nagsasa- 
gawa ng mga ritwal na panrelihiyon 

Cf BABAYLAN. 

mumbo-jumbo (mam-bojam-bo) png 
[/ng] 1: ritwal na walang katuturan 
2: wika o kilos na nakapagpapalito 
3: anuman na pinag-uukulan ng wa¬ 
lang katuturang pagsamba. 

mum-fo-ni png [Ifu] : tao na nagsasa- 
gawa ng mga sagradong ritwal Cf 

MUMBAKI. 

mummy (mam-mi) png [Ing] 1: Kol 
sa Britain, inay 2: sa sinannang Egypt, 
bangkay na embalsamado at ibinalot 
sa tela bago inilibing : momiya 3: 
matigas nang bangkay. 

mu-mo/^mu-muMn, i-mu-mo, i- 
pang-mu-mo [S^i] : ingudngod. 

mu-mo png Kol [War Tag] : tira-tirang 
butil ng kariin Cf migaha, pispis. 

mu-mo pngpnr Kol : nakatatakot na 
nilikha Cf multo. 

mu-mog png [Rik Tag] ; paghuhugas 

ng loob ng bibig. 

mumps (mamps) png Med [Ing ]: beke. 

mu-na finb [Kap Tag] 1 : una 2: saman- 
tala. 

mu-na-ka-l^ (muna+akala) png 1: 
proyekto 2: balak 3: panukala. 

mu-na-k6-law/wg*[S7] : kaaya-ayang'*-' 
panahon. 

mu-na-stl-yo png : varyant ng mona- 
silyo. 

mu-nat png Rot [Ilk] : diihat-duhatan. 

mun-da-nal pnr [ Esp ] : makalupa. 

mundane (mun-deyn) pnr [Ing Fre 
mondaine] : hinggil sa mga bagay sa 
daigdig; pandaigdig. 

mun-di-yai png [Esp mundial ] : pan¬ 
daigdig. 

mun-do png [Esp] : daigdig. 

mu-nga png [HiI) : inahing manok. 

mu-ngay png Ana [Ilk] : utong. 

mung-ay pnr [Hil] : tanim na hitik sa 
bunga. 

4 

mung-go png Rot [Tsi] : halamang 
legumbre (genus Cigna) na may bu¬ 
tt gang butil na nakakain. 

mung-ka-hi png 1: akto o halimbawa 
ng pagbibigay ng panukala 2; kalaga- 
yan-ng ipinanukala 3; teorya, piano, 


at katulad na ipinanukala 4: a sa 
sikolohiya, ang pagpapahiwatig na 
isakatuparan ang isang paniniwala 
b ang paniniwalang ito : intalek, 

MOSYON, SUGYOT, SUHESTIYON. 

mung-l4y pnr: pinagpira-piraso; di- 
nurog : apingpingus, gaygay, girisI, 

GURIBHAY, MENGANGISI. 

mung-lo png: pamamaga sa palibot 
ng mata, dulot ng labis na pag-iyak : 

MUGTO, PUKTO. ; 

mung-mu-ngan png : pompiyang na 
hugis kampana. 

mu-ng6t pnr: galft; nakasimangot. 

mu-ni png: isip; hulo. 

municipal (mu-ni-si-pal) pnr [Ing] : 
munisipal. 

municipality (mu-nf-si-pa-li-tf) png 
[Ing] : munisipalidad. 

mu-ni-ka png : varyant ng manyika. 

mu-nil png Rot [Pan] : buwig. 

mu-nfng png : tawag sa pusa. 

mu-ni-sfl-yo png: varyant ng mona- 
silyo. 

mu-ni*si*pal pnr [Esp municipal ] : hing¬ 
gil sa munisipyo. 

mu-m-si*pa*!i-d&d png [Esp municipa- 
lidad] 1: bayan o distrito na may 
lokal na pamahalaan 2 : pamahalaang 
pambayan: municipality. 

mu-ni-sip-yo png [Esp municipio] 1: 
pamahalaang pambayan 2 : gusali 
ng pamahalaang pambayan. 

mu-nis-y6n png [Esp municion] : mga 
kasangkapang pandigma Cf armas; 
sandata. 

mun-mon png [Ilk] : pundasyon. 

mun-sa-yaw png [Mns] : babaylan. 

mun-sfk pnr : maliit kung sa sukat, 
kaunti kung sa bilang. 

mun-td-ni png Rot [5^] : laiya. 

m u n • 1 1 pnr: maliit. 

mun-tik pnb : malapit na: halos. 

Mun-tfn-iu-p6 png: lungsod sa Na¬ 
tional Capital Region ng Filipinas. 

mu-6g png: varyant ng mo*og. 

mu-6k png : digma; labanan. 

mu-61 png : usa na nalagas ang sungay 
dahil sa sakit o katandaan. 

muon (mvun, myu-on) png Pis [Ing] : 
subatomic particle na tulad ng elek- 
tron ngunit may higit na mabigat na 
mass. 

mu-ong png Zoo [Seb] : isdang alat 
o isdang tabang ( Apogon quadnfascia- 
tus) na malanday ang likurang bahagi 


ng katawan, at may dalawang guhit 
sa balat: bagsang, mamaong, parangan, 

SUGA, TATABIG. 

mu-6y png Zoo : babaeng kuto. 

mu*ra png. pinaiklinga-li-mu-ra. 

mu*ri png Rot : hindi pa sapat sa 
gulang na bunga ng niyog : buko. 

mu-r6 pnd mag-mu-r^, mu-ra-hfn 

[Hit] : sumikat, gaya ng araw. 

mu-ra pnr. mababa ang katumbas na 
halaga, kung sa bilihin o produkto. 

muTci pnr : sariwa, bago; hindi pa 
hinog. 

mu-r£-do pnr [Esp morado] : varyant 

ng mo-r^-do. 

murage (myu-rids) png [Ing] : buwis 
na ipinapataw para makapagtayo ng 
gusali o para maayos ang pader o 
bakod ng isang bayan. 

mural (myu-ral) png [Ing] : miyural. 

mu-r^l-ya png [Esp muralla] : moog 
o pader na nakapaligid sa isang pook. 

mu-rang £*so png Rot [ murd+na+aso) 
: niyog na manipis at malambot pa 
ang laman at ginagawang bukayo : 

SINO, KULABO. 

mu-rang-Mog png[mura+na-ibg] Zoo: 
mamali. 


mu-rang-u-ngos png Zoo [mura+na- 

ungos] : mamali. 

murder (mer-der) png Rat [Ing] : la- 
bag sa bata$ at binalak na pagpatay 
sa isang tao. J 

mu-reg-r6g pnd mag-mu-reg-r6g, 
mang-mu-reg-reg, i-mu-reg-r6g 

[Ilk] : kumunot-noo at itikom nang 
mahigpit ang bibig dahil sa galit o 
inis. 


murex (myu-reks) png Rio [Ing] : alin- 
man sa uri ng gastropod (genus 
Murex) na matatagpuan sa mga tro- 
pikal na pook. 

mu-rf-nay png Zoo [Rik] : isdang alat 
o isdang tabang ( Argyrops spinifer) na 
malaki ang kaliskis at mata at kulay 
pula ang palikpik : anupin, bikuko, 

BISUGONG TABO, MAHUWANA. 


mu-rit png [Kap] : baliw. 
mu-r6d png [Ilk] : milon. 

mur-sf-ko png : varyant ng 6-mor- 

s6-ko. 


Mu-sa png [Esp] 1 : Mit sinuman sa 
magkakapatid na diyosa, orihinal na 
ipinangalan bilang Aoede (awit), 
Malete (pagbubulay), at Mneme 
(gunita) 2 : sinuman sa siyam na anak 
na babae nina Zeus at Mnemosyne, 
namahala sa iba’t ibang sining, at 



musang 


574 


mutagen 


tinawag na Calliope (tulang epiko), 
Clio (kasaysayan), Erato (tulang li- 
riko), Euterpe (musika), Melpomene 
(trahedya), Polyhymnia (musikang 
relihiyoso), Terpsichore (sayaw), 
Thalia (komedya), at Urania (astro- 
nomiya) 3 s ang diyosa na nagbibigay 
ng lakas o inspirasyon sa makata 4: 
sinumang babae na itinatangi o pi- 
nakamaganda sa isang kapisanan Cf 

LAKAMBINI, PARALUMAN, REYNAS MUSE. 

mu'sang png Zoo [Kap Ilk Mag Pan 
Tagl : abuhin at mailap na pusang- 
bundok ( Viverm tangalunga) na may 
mabahong amoy : alamid, kuyangen, 

DINGALONG, MILO, MIRO, SINGGALONG, 
TINGGALONG, TINGGAONG. 

mu-sang*sang png s pagbuka o pa- 
mumukadkad ng mga talulot. 

mu a sa*pos png [War] s kutmg. 

muscadet (mas-ka-dey) png [Fre] 1 s 
puting alak na gating sa Loire, France 
2: uri ng ubas na ginagawang alak. 

muscadine (mas-ka-din) pngBot [Ing] : 
uri ng ubas na rpay lasang musk at 
ginagawang alak. 

muscat (mas-kat) png [Fre] : matamis 
na puting alak na mul^ sa muscadine. 

muscatel (mas-ka-tel) png [Fre] : pasas 
na mula sa muscadine. 

muscle (a-sel) png Ana [Ing] : masel. 

muscovado (mas-ka-ba- dow) png 
[Ing] : di-repinadong asukal. 

muscular <mas-kyu-lar) pnr [Ing] : 
muskular. 

muse (myuz) png [Ing] s musa. 

mu-se*l*-na png [ Esp ] : uri ng tela. 

mu*se - 6 png [Esp] s pook o gusali na 
pinagtataguan at pinagtatanghalan 
ng mga bagay na pangkultura, siyen- 
tipiko, at makasaysayan: museum. 

mu’Se-ta png [Esp muceta] : maliit na 
kapang isinusuot sa pagtatapos ng 
mga kandidato ng doktorado. 

museum (myu-zi-yum) png [Ing] s 
museo. 

mushroom (mash-rum) png [Ing] s 
kabute. 

music (myu-zik) png [Ing] : musika. 

music concrete (myu-zik kang-kret) 
png Mus [Fre] : anyo ng isang ekspe- 
rimental na musika na nabuo mula 
sa likas na tunog, haltunog ng makina, 
lagaslas ng tubig. 

musician (myu-zbsyan) png [Ing] : 
musiko. 

musicology (myu-zi-ko-lo-dyi) png 
[Ing] : pag-aaral ng musika na hindi 


saklaw ng pagtatanghal o komposis- 
yon : musikolohiya. 

mu a si a k6 png [Esp musica] 1 : sining 
ng kombinasyon ng mga pantinig at 
pang-instrumentong tunog upang 
makabuo ng kaaya-ayang anyo, ar- 
monya, at ekpresyon ng isang emos- 
yon 2 : ang nabubuong mga tunog 
3: komposisyong pangmusika 4: ang 
nakasulat na mga titik at nota ng 
isang komposisyong pangmusika 5: 
anumang tunog na maganda sa pan- 
dinig na may himig, tono, at titik : 

MUSIC. 

mu a si'k£l png [Esp musical] : may kata- 
ngian ng musika. 

mu a si a k£ng-b£ a yan png [musika+ng+ 
bayan] : musika, karaniwang simple 
at di-kilala ang lumikha, mula sa tra- 
disyong pabigkas, at hinggil sa isang 
komunidad: folk music. 

mu a si a k6 a ro png [Esp musica+exo\ : 
musiko. 

mu a si a k6 png [Esp musico] : propes- 
yonal na manunugtog ng isang ins- 
trumentong pangmusika : musician, 
musikero. 

mu-shko’lo-gd png [Esp musicologo] : 
dalubhasa sa musicology. 

mu-si’kodo’hbya [Esp musicologia] : 
musicology. 

mu*si*la*g6 png [Esp mucilago] : ma- 
lagkit na likido na napipiga sa ugat 
ng mga halaman at buto, at ginaga- 
mit na gamot o pandikit. 

mu # s(m pngNtk : hangin na kaaya-aya 
sa paglalayag. 

musk (mask) png [Ing] 1: mamula- 
mula at kulay tsokolateng substance 
na nakukuha sa gland ng lalaking usa, 
ginagawang sangkap sa mga pabango 
2: Bio halaman (Mimulus moschatus) 
na may mga dilaw na bulaklak, at 
mapuputlang luntiang dahon. 

mus-ka png [Kap] : aglahi 2 . 

muS’ka^da png [Esp moscafa] : punong- 
kahoy (Myristica fragrans ) na may 
bungang matigas, bilugan, at aro- 
matiko 2 : ang bunga nito. 

musket (mas-kit) png [Ing] : uri ng 
magaang baril ng isang infantryman. 

musketeer (mas-ki-tir) png Mil [Ing] : 
sundalong may armas na musket : 

MOSKETERO. 

musketry (mas-ki-tri) png Mil [Ing] 
1 : kalipunan ng mga musket 2 : 
hukbo ng mga sundalong may armas 
na musket 3: kasanayan sa paghawak 
ng musket. 


mus*ku*lo png Ana [Esp musculo] : 
masel. 

muskrat (mas-krat) png Bio [Ing] : 
malaking uri ng akwatikong daga 
(Ondatra zibethicus) , matatagpuan sa 
Hilagang Amerika, kahawig ng maliit 
na beaver, at amoy musk. 

muS'kudcir pnr [Esp muscular] : ma- 
laman : muscular. 

mus a ku a l6 png [Esp musculo] : laman. 

muS'\&kpnr 1: may katangian o nag- 
tatanghal ng likas na kapayakan; 
walang muwang 2 : may katangian 
na nagtatanghal ng kakulangan sa 
karanasan, pagpapasiya. o kaalaman; 
inosente : naive, musmos 2 . 

Mus a Hm png pnr 1 : tagasunod ng 
Islam 2: hinggil sa relihiyon, batas, 
o sibilisasyon ng Islam. 

mus a m6s pnr [Bik Tag] 1 : may mura 
o batang pag-iisip: posnak 2 : muslak. 

mu a s6 n png [Esp ]: varyantngmo a h6n. 

mu a song png [Ilk] 1 : Med mata ng 
pigsa, bukol, at katulad 2: gitna ng 
mansanas. 

mussel (mas-el) png Zoo [Ing] 1: 
bivalve na mollusk (genus Mytilus) 
na nakatira sa mga batuhan at naka- 
kain 2 : bivalve na mollusk (genus 
Margaritifer o Anodonta) na napagku- 
kunan ng perlas. 

mustang (mas-tang) png Zoo [Ing] : 
maliit at ilahas na kabayo. 

mustard (mas-tard) pngBot, [Fre nums- 
tarde] : mustasa. 

mustard plaster (mas-tard plas-ter) 
png [Ing]: itim na halo ng mustard 
at goma sa isang solution na inilala- 
gay sa piraso ng tela at naigagamot 
sa kati at iba pang sakit sa balat. 

mus*t£ a sa png Bot [Esp] t: gulay 
(genus Brassica) na dilaw ang bulak¬ 
lak at makitid ang tila supot ng buto : 
mustard 2: halaman (genus Sinapis) 
na may butong nakakain 3: buto ng 
mga halamang ito, pinupulbos at 
ginagawang pandikit o pampalasa. 

Mu a sul a m£n png [Esp] : Muslim. 

Mut (mat) pngMit : sa Egypt, diyosa 
na naging asawa ni Amum, at ina ni 
Khonsu; nangangahulugang ina. 

mu a t£ png Bot : mutha. 

mu a ta png [Esp mota] : tila pagkit na 
bagay na lumalabas sa mata, karani- 
wan kapag bagong gising o may 
impeksiyon sa mata. 

mutagen (myu-ta-dym) png [Ing]/. 
anuman na nagsasagawa o nagiging 
sanhi ng mutation, hal radyasyon. 






mutant 


575 


mutant (myu-tant) png [Ing] : pagba- 
bagong anyo sanhi ng mutation.' 

mutant (myu-tant) pnr [Ing] : hinggil 
sa mutation. 

mutation (myu-tey-syon) png Ing] 1 : 
ang akto o proseso ng pagbabago 
2 : pagbabago sa anyo, kalidad, at 
pagiging iikas 3: Bio biglaang pagba¬ 
bago, gaya ng isang indibidwal mula 
sa kaniyang magulang at may nai- 
ibang katangian dulot ng pagpapalit 
ng gene o chromosome. 

mu*ta*tis mu*tan*dis pub [Lat] : sa 

paghahalintulad ng mga bagay, 
naganap ang mga kailangang pagba¬ 
bago. 

mu*ta*wi pnd ma*mu*ta*wi, i*mu*ta* 

wi 1 : tapat na pagbigkas ng mga salita 
2 : bagsak ng pagbigkas ng salita. 

mute (myut) png pnr [Ing] : pipi? 

mut-ha png Bot : uri ng damo ( Cypems 
rotundus) na makapal ang dahon, 
may tila bulbang ugat, at mahirap 
bunutin. 

mut-hada png [57] : kalat-kalat na 
maninipis na ulap. 

mu*ti*a png [Ilk] : kabal 2 . 

mu’tbmit pnr [Ilk] : pihikan sa alak. 

mu*ting png 1 : Med [Bik] bilig 2 2: Ana 
[Ilk] tilin. 

mutiny (myu-ti-m) png Mil [Ing] : 
pag;-aalsa ng isang pangkat sa loob 
ng isang hukbo: motin. 

mu*tft png Zoo [Ilk. Tag] : hayop {family 
Sciuridae) na karaniwang naninira- 
han sa mga puno : iskuwirei.. 

mu*to*mot png Zoo: huwaling. 

mu*tsa*tsa png [Esp muchacha] : utu- 
san; katulong, mu*tsa*tso kung 
lalaki. 

mu*tSO pngKol [Esp mucho] : masalapi; 

mavaman. 

/ 

mutton (ma-tun) png [Ing] : kameng- 
tupa. 

mut*ya png [Bik HU Seb Tag] ,1: perlas 
2 : ang pinakatatangi : musa 3: sinta, 
irog 4: Mit an ting-anting. 

muu-muu (mu-mu) png [Ing] : sa 
Hawaii, damit pambabae na maluwag 
at matingkad ang kulay. 

mu-wa png [Kap mud] : galit. 


myxomatosis 


mu*wal pnr [Kap HU Seb Tag] : puno 
ng pagkain ang bibig -pnd ma*mu* 
w£*lan, mag-pa-mu-wa-lan 

mu*wang png, varyant ng mu* 

mu*web*les png [Esp muebles] : kasang- 
kapang naililipat, gaya ng mesa, 
silya, desk, o kabinet na ginagamit o 
ipinandedekorasyon sa bahay, opi- 
sina, at katulad. 

mu*wel pnr Zoo [Ilk] : walang sungay, 
kung sa hayop Cf muak. 

mu*wel*ye png [Esp muelle] : bahagi 
ng sasakyan na binubuo ng sapin- 
saping manipis na bakal, at nagsisil- 
bing pampahupa ng kalog o tagtag 

Cf SHOCK ABSORBER. 

mu*wer*to png [Esp muerto] : kama- 

tayan. 

0 

mu*wes*tra png [Esp muestra] 1: 
nagpapakita ng halimbawa 2 : bagay 
na pag-aaralan: ispesimen 3 : modelo 
pnd- mu'wes'tra’h^n, i*mu*w6s* 
tra, mag*mu*w6s*tra. 

mu*wes*tr4r*yo png [Esp muestrario] : 
katalogo o koleksiyon ng mga nila- 
laman ng isang bagay o pook. 

mu*yag png : barya; sensilyo. 

mu*ya*ngit png: anumang katas o 
likido sa gilid ng bunganga ng isang 
lalagyan at natira pagkatapos ng 
pagsasalin. 

mu*y6s png: ari-ariang namana, ka¬ 
raniwang alahas. 

mu*yod png Bot [Ilk] : pinakamataas 
na puso ng.mais. 

mu*y6ng png [Pan]: kapisanan. 

muzhik (mu-zik) png : magsa- 
saka. 

muzzle (ma-zel) png [Ing] 1: naka- 
ungos na bahagi ng mukha ng isang 
hayop 2 : takip sa nguso ng isang 
hayop 3: bukas na dulo ng isang 
kasangkapan, gaya ng nguso ng bank 

MVP, daglat (em-vi-pi) [Ing] : Most 
Valuable Player. 

MW, daglat (em-do-bol-yu) [Ing] 1: 
megawatt 2 : medium wave. 

myasthenia (mays-thi-nya) png Med 
[Ing] : kalagayan na nagiging sanhi 
ng abnormal na panghihina ng ilang 
kalamnan. 

-mycin (may-sin) pnl [Ing] : pambuo 



ng pangalan ng mga antibiyotikong 
compound na mula sa fungus. 

mycology (may-ko*lc>-dyi) png [Ing] 
1: sangay ng botanika na tumatalakay 
sa fungus 2 : fungus ng partikular na 
rehiyon. 

mycosis (may-ko-sis) png Med [Ing] \ 
sakit na sanhi ng fungus, halbrnn at 
alipunga. 

myelitis (may-lf-tis) png Med [Ing] i 
pamamaga ng gulugod. 

myeloma (may-16-ma) png Med [Ing] : 
malubhang tumor sa bone marrow. 

mynah (may-na) png Zoo [Ing) : ibon 
sa timog-silangang Asia na kahawig 
ng martines at may kakayahang 
makapanggaya ng tinig ng tao. 

myo- (ma-yo) pnl [Gri] : masel; ka¬ 
lamnan : my-. 

myocardium (may-o-kar-dyum) png 
Ana [Ing] : ang mahimaymay at ma~ 
lamang bahagi ng puso. 

myology (ma-ya-lo-dyf) png Med 
[Ing] : pag-aaral sa estruktura at fun- 

siyon ng mga kalamnan. 

myopia (ma-yo-pya) png Med [ Ing] 

1 : Med pagiging malabo ng mata 
kung malapit ang tinitingnan 2: pa¬ 
giging kapos sa imahinasyon; maba- 
baw ang pag-iisip. 

myosotis (may-o-so-tis) png Bio [Ing] i 
halaman (genus; Myositis) na may 
maliliit na bughaw, pink, o puting 
bulaklak. 

myrrh (mer) png [Ing] : mira. 

myrtle (mfr-tel) png Bot [Ing] : mirto. 

mystery (mis-te-ri) png [Ing] : mis- 
ter) ; o. 

mysticism (mis-ti-si-zim) png [Ing]: 
mistisismo. 

mystique (mis-tik) png [Ing] i mis- 

tiko. 

myth (mit) png Lit [Ing] i mito. 

mythology (mi-to-lo-dyf) png [Ing] i 
mitolohiya. 

mythopoeia (mi-to-po-e-ya) png Lit 
[Ing] : ang paggawa ng mga mito o 
alamat. 

myxomatosis (miks-6-ma-tb-sis) png 
[Ing] : nakahahawa at nakamamatay 
na sakit ng mga kuneho dulot ng 
pamamaga ng mucous membrane. 


v 


2 




N, n png 1: ikalabing-apat na titik sa 
alpabetong Filipino at tinatawag na 
en 2: ikalabing-apat sa isang serye 
o pangkat 3 : [Ing] north o northern 
4: Kern sa solusyon, normal 5: pasulat 
o palimbag na representasyon ng N 
o n 6: tipo, tulad ng sa printer, upang 
magawa ang titik N o n. 

N, n png 1: ikalabing-isang titik sa 
abakadang Tagalog at tinatawag na 
na 2: ikalabing-apat na titik sa alpa¬ 
betong Espanyol at tinatawag na ene. 

N (en) png [Ing] 1 : Mat ang hindi 
tiyak na bilang 2 : sa ahedres, ang 

kabayo. 

N, symbol (en) Kem [Ing] : nitrogen. 

n (en) png [Ing] 1: neuter 2: nomi¬ 
native 3: noun 4: number. 


diwa, hal Pumasok na tayo; Ipina- 
bibili ko na ang gamot. 

na pnk 1 : nag-uugnay sa pang-uri at 
pangngalan, hal matinis na boses; 
matangkad na lalaki 2: nag-uugnay 
sa pang-abay at pandiwa; nagiging 
ng kung nagtatapos sa patinig ang 
sinusundang salita, hal mabilis na 
tumakbo; malabong magsalita. 

n£*a pnb [Seb] : naririyan. 

na-d-ngot png [Ilk] : baho. 

nab pnd [Ing] 1 : dakpin; hulihin; 
arestuhin 2 : agawing bigla; sung- 
gaban. 

na # ba*go*6ng pnrldy [na+bagoong] : 
nananatili sa isang posisyon o ranggo 
nang mahabang panahon : buro. 

na*bdl pnr [Esp] : naval. 


symbol (en-ey) Kem [Ing] : sodium. N a .fc>6-loy png : wika ng m|a Ibaloy. 

f ^ 1 ^ « 4 « Z' V" 


na- pnl 1: pambuo ng pandiwang 
pangnakaraan ng ma- na nanganga- 
hulugan ng pag-iral, hal nabuhay, 
namatay : ma- 2: pambuo ng pandi¬ 
wang pangnakaraan ng ma- na nanga- 
ngahulugang aksiyon na naganap, 
hal nahulog, nalaglag, nasira, nadurog: 
ma- 3 : pambuo ng pandiwang pang- 
kasalukuyan ng ma- at sinusundan 
ng salitang-ugat na inuulit ang unang 
pantig, hal nahuhulog, nalalaglag, 
nasisira, nadudurog : ma-. 

na/>wr1: nagpapahayag ng kaganapan 
kapag kasunod ng isang pangngalan, 
hal Bagsak na; Abogado na siya 2: 
nagpapahayag ng paglilipat o pag- 
babago ng pagganap ng isang gawain 
kapag sumusunod sa panghalip 
panao, hal Ako na; Ikaw na; Siya na. 

na pnb 1: [Bik Hil Kap Seb Tag War] 

nagpapahayag ng kaganapan kapag 
sumusunod sa isang pandiwa, hal 
tapos na; yari na 2: nagpapahayag 
ng kaganapan ng aksiyon kapag 
kasunod ng isang pandiwang nasa 
panahunang pangnagdaan, /i«/natulog 
na; bumili na 3: nagpapahayag ng 
kagyat o mabilisang pagkilos kapag 
sumusunod sa anyong pawatas at 
panahunang panghinaharap ng pan- 


Na-ba-yu-gan png: isasa mga pang- 
kating etniko ng mga Kalinga. 

na-be-ga-d6r png [Esp navegador] 1: 
tao na dalubhasa sa nabegasyon Cf 
PILOTO : nabegante 2 \ manggagalugad 
sa karagatan : nabegAnte. 

na-be # g6n-te png [Esp navegante] : 
nabegador. 

na*be*gas a y6n png [ Esp navegacion] 

1: alinman sa mga pamamaraan ng 
pagtiyak o paghahanda sa posisyon 
at daloy ng sasakyang dagat o pang- 
himpapawid 2 : paglalakbay. 

na*bi*ydg pnr [Ilk] : buhay. ^ 

Na a bo*l6y png [Igo ] : Ibaloy var 
Naboloi. 

na a bus*nit pnr [Seb] : gutay. 

nab a w6s png [Pan] : bukas. 

na*dd*ot pnr [Seb] : salanta. 

na*di a yar png [Mrw] : panata. 

naevus (ni-vas) png^ [Ing] : naka- 
umbok na pulang balat. 

na a f^ a ka png : sa batas ng Islam, ang 
tulong na materyal o pinansiyal sa 
dependent para sa pang-araw-araw 
na gastusin, pabahay, pananamit, 
edukasyon, at pangangailangang 
medikal. 


nag- pnl t : panibuo ng pandiwang 
pangnagdaan ng mag-, hal nag-aral, 
nagluto, nagsayaw, nagsanay : mag- 
2 : pambuo ng pandiwang pangka- 
salukuyan ng mag- at sinusundan ng 
salitang-ugat na inuulit ang unang 
pantig, hal nag-aaral,nagluluto, 

nagsasayaw, nagsasanay : mag- 3: 
pambuo ng pandiwang pangnagdaan 
^ ng mag- na may dalawahan o mara- 
mihang tagaganap, at nangangahu- 
lugan ng aksiyong nanggaling sa iba’t 
ibang direksiyon, hal nagbangga, 
nagsalubong, n^kita, nagtagpo: mag-. 

nag png [Ing] 1: pangyayamot na may 
halong paninisi at pang-uudyok 2 : 
pagmumura 3 : maliit na kabayong 
sasakyan 4: mahinang klase ng 
kabayong pangkarera. 

n&*ga png 1: Bot [Bik Seb Tag] matigas 
na punongkahoy {. Pterocarpus indicus) 
na may kahoy na mainam gawing 
muwebles at bahagi ng bahay var 
naira : agAna, asanA, tAgka 2: [Kap 
Mrw Tag] dragon; inukit na dragon 
3: [Bik Hil Seb Tag War] disenyo sa 
prowa ng barko. 

Na-ga png : lungsod sa Camarines 

Sur at kabesera nito. 

• • % 

na-gab'bdn png [Ilk] : bahfn. 

na*g6*gar pnr [Ilk] : sabik. 

n£-gan png [Ilk] : ngalan. 

na-ga-n^s pnr [Ilk] : bubot. 

nag a b6 png [Pan] : gupo. 

nag a bi a tu a in png [ST] : tapis na may 
disenyong bituing ginto. 

nag*bo*b6g a wel png Zoo [Ilk] : mala- 
pando. 

nag*d6 a lo png[STnag+dolo] : kumot 
na may patseng iba-iba ang kulay. 

nag*g£*po pnd [Ilk] : galing. 

nag*h6y png [Kap Tag] : pangnagdaan 

ng taghdy. 

na a gi a ging pnd : pangkasalukuyan 

ng maging. 

na a ging pid: pangnagdaan ng maging. 









nagisag 


577 


naked 


na*gi*sag pnd mag-na-gbsag, i-na- 
gi*sag, na-gi-sa-gin [57] : guluhin 
ang buhok. 

na*gis*n£n png [na+gising+an] : pook 
o kaligiran na alam ng isang tao mula 
pagkabata. 

nag-ka- pnl 1: pambuo ng pandiwang 
pangnagdaan ng magka- at nagpapa- 
kita ng katangiang nangyari, naganap, 
o nagkaroon, hal nagkabisa, nagka- 
anak : magka- 2: pangkasalukuyan 
ng magka-, na inuulit ang pantig na 
-ka- ng panlapi, hal nagkakabisa, 
nagkakaanak : magka-. 

nag*l£*la a g£*re pnr [nag+la+lagari] 

1: abalang-abala 2: mayroong mag- 
kakasabay na gawain o responsabi- 
lidad. 

nag-13-la-ngis pnr [ nag+la+langis ] : 
magbibigay ng regalo o pabor nang 
may inaaasahang kapalit : sipsip. 

nag-nag png [Hil\ : paglilinis ng 
sugat bago lagyan ng gamot. 

nag*pa- pnl 1: pambuo ng pandiwang 
pangnagdaan ng magpa- na nagpa- 
pakita ng aksiyon at dahilan ng 
pagpayag sa ginawa, hal nagpagawa, 
nagpabili, nagpasok : magpa- 2: 
pambuo ng pandiwang pangkasalu¬ 
kuyan ng magpa-, na inuulit ang 
pan tig na pa-, hal nagpapagawa, nag- 
papabili, nagpapasok. 

nag*pa*ka- pnl 1 : pambuo ng pandi¬ 
wang pangnagdaan ng magpaka- at 
nagsasaad ng pilit na pagganap o 
pagtupad, hal nagpakabuti, nagpa- 
kaligalig, nagpakabait : magpaka- 2: 
pambuo ng pandiwang pangkasalyv 
kuyan ng magpaka-, na inuulit ang 
pantig na -pa- ng panlapi, hal nagpa- 
pakabuti, nagpapakaligalig, nagpa- 
pakabait. 

nag-pa-ti- pnl: pambuo ng pandiwang 
pangnakaraan ng magpati- na nanga- 
ngahulugan ng marahas na aksiyong 
ginawa sa sarili, hal nagpatiwakal, nag- 
patihulog, nagpatibuhat: magpati-. 

nag a p6 a tong pngBot [STnag+potong]: 
karaniwang bigas o pal ay. 

nag-sa pnl : pambuo ng pandiwang 
pangnakaraan ng magsa- na nanga- 
ngahulugan ng pagganap o paggaya 
sa papel o tungkulin ng iba, hal 
nagsapagong, nagsaaso, nagsamanok: 
magsa-. 

4 

* 

nag-sik-sik png [ST nag+siksik] : uri 
ng galang na solidong ginto. 

nag-si-pag - pnl: pambuo ng pandiwang 
pangnakaraang batay sa mag- na 
may maramihang tagaganap, at 
nagkakatulad sa katangian ng aksiyon, 


hal nagsipag-aral, nagsipagbasa : 

MAGSIPAG-. 

nag*si*pag*pa- pnl : pambuo ng 
pandiwang pangnakaraan ng magsi- 
pagpa- na may maramihang tagaganap 
na nagsasaad ng utos, pagkuha, o 
pagpayag, hal nagsipagpagawa, nagsi- 
pagpahintay : magsipagpa-. 

nag-si-pag-pa-ka pnl : pambuo ng 
pandiwang pangnakaraan ng magsi- 
pagpaka- na may maramihang taga¬ 
ganap, hal nagsipagpakabuti, nagsi- 
pagpakagaling : magsipagpaka-. 

nag-su-hay png Bot [57" nag + suhay] : 
uri ng bigas. 

nag*t 0 *r 6 ng png [ST nag + torong ] : 
uri ng tapayan. 

n£g*was png [Esp naguas] : panloob 
na damit ng babae Cf kamison. 

na*h 6 *an/m/i [57] : nasaan Carnahan. 

n£ a han pnh: varyant ng nahaan. 

n£*hat pnr [57] : walang halaga. 

n£-hot png [57] : paggawa ng kawad 
mula sa tanso. 

na-h 6 t png [57] : paggawa ng isang 
bagay sa paraang hindi mabagal at 
hindi rin gahol. 

na*h 6 t/wdmag-na-h 6 t, nu-ma-hdt, 

na-ho-tin [57] : mag-unat ng metal 
upang gawing alambre. 

naiad (na-yad) png [ Ing] 1: Mit diwata 
sa tubig 2: Bot halamang tubig (genus 
Najas ) na may makikitid na dahon 
at maliliit na bulaklak. 

n 6 -ig png [Ilk] : tupi ng tela. 

n 6 a ik png : kanugnog pook Cf baryo, 

BUKID, DANAY, KABUKIRAN, NAYON. 

nail (neyl) png [Ing] 1: pako 2: kuko. 

nailbrush (neyl-brash) png [Ing] : 
maliit na panghiso ng kuko. 

nail file (neyl fayl) png [Ing] : maliit 
na kikil para sa kuko. 

nail polish (neyl pa-lish) png [Ing] : 
pinta para sa kuko. 

n£ a is png [Kap Tag] : ibig. 

na a it [57] png: labis na kabusugan. 

n£ a it pnr [Seh] : nugnog Cf naik. 

naive (na-iv) pnr [Ing] 1: walang 
muwang : muslak 2: simple 3: sa 
sining, walang pormal na pagsasanay 
sa estilo at teknika. 

na-ka- pnl 1 : pambuo ng pandiwang 
pangnagdaan ng maka -, hal nakabasa, 
nakasulat: maka- 2 : pambuo ng pan¬ 
diwang pangkasalukuyan ng maka-, 
at inuulit ang unang pantig ng salitang 
ugat, hal nakababasa, nakasusulat : 
maka-. 


Na a ka a bi a ting H£-la a ma a n£n png 

[naka+bitin+na+halaman+an] : mga 
ornamental na halamanang itinanim 
sa terasa ng mga ziggurat ng sinaunang 
Babilonya : Hanging Gardens of Ba¬ 
bylon. 

na*ka a pag- pnl 1: pambuo ng pandi¬ 
wang pangnagdaan ng makapaghal 
nakapaghugas, nakapagbalfta : ma¬ 
kapag- 2: pambuo ng pandiwang 
pangkasalukuyan ng makapag- at inu¬ 
ulit ang unang pantig ng salitang 
ugat, hal nakapaghuhugas, naka- 
pagbabalfta : makapag- 3: pambuo 
ng pandiwang pangkasalukuyan ng 
makapag- at inuulit ang -ka- ng pan¬ 
lapi, hal nakakapaghugas : makapag. 

na a ka a pag a pa- pnl 1: pambuo ng pan¬ 
diwang pangnagdaan ng makapagpa-, 
hal nakapagpahinga : makapagpa- 2: 
pambuo ng pandiwang pangkasalu¬ 
kuyan ng makapagpa- at inuulit ang 
pan tig na -pa- ng panlapi, hal naka- 
pagpapahinga : makapagpa- 3: pambuo 
ng pandiwang pangkasalukuyan ng 
makapagpa- at inuulit ang pantig na 
-ka- ng panlapi, hal nakakapagpaka- 
sasa : makapagpa-. 

na a ka*pag a pa a ka- pnl 1: pambuo ng 

pandiwang pangnagdaan ng maka- 
pagpaka-, hal nakapagpakagalfng, 
nakapagpakabait : makapagpaka 2: 
pambuo ng pandiwang pangnagdaan 
pangkasalukuyan ng makapagpaka- 
at inuulit artg pantig na -pa- ng panlapi, 
hal nakapagpapakagaling, nakapag- 
papakabait: makapagpaka 3: pambuo 
ng pandiwang pangnagdaan pang¬ 
kasalukuyan ng makapagpaka- at inu¬ 
ulit ang unang -ka- ng panlapi, hal 
nakakapagpakagaling, nakakapag- 
pakabait : makapagpaka. 

n£*kar png [Esp nacar] : matigas at 
makislap na substance na bumubuo 
sa panloob na bahagi ng kabibe, gi- 
nagamit sa paggawa ng butones at 
borlas : ladyaw, madre perla, mother 
of pearl. 

na*ka*t\'p&kpnrldy [na-ka+tipak] 1: 
biglang nanalo ng malaking halaga 
2: sinuwerte. 

n£*kaw png, pnr 1: bagay na kinuha 
nang walang pahintulot : ha-bon, 
kawat, nako, takew 2: kilos o gawaing 
lihim. 

n6 a kawfmdmag a n£ a kaw, na*k£ a win, 
na-k^-wan : kumuha nggamit nang 
walang pahintulot Cf kawat, dukot, 
umit. 

naked (ney-ked) pnr [Ing] 1: lastag 
2: Idy dukha 3: walang instrumento 






naked title 


578 


nang 


sa mata para makakita 4: walang bisa 
ang kontrata. 

naked title (ney-ked tay*tel) png Bat 
f Ing] i titulo ng ari-ariang nasa 
pangalan ng isang tao ngunit pinaki- 
kinabangan ng iba, gaya ng ari- 
ariang ipinahiram, pinauupahan, o 
pinausuprukto. 

n£*ki- pnl 1: pambuo ng pandiwang 
pangnagdaan ng maki -, Aa/nakikain, 
nakialam : maki- 2 : pangkasalukuyan 
ng maki- at inuulit ang pan tig na -ki¬ 
ng panlapi, hal nakikikain, nakiki- 
alam : maki-. 

n& a kib png: sa Muslim, opisyal na 
tenyente ng militar. 

na-kirt png; pinaikling anakin. 

na a ki-pag- pnl 1 : pambuo ng pandi¬ 
wang pangnagdaan ng makipag -, hal 
nakipagkaibigan : makipag- 2 : pambuo 
ng pandiwang pangkasalukuyan ng 
makipag- at inuulit ang pan tig na -ki¬ 
ng panlapi, hal nakfkipagkaibfgan : 

MAKIPAG-. 

na*kit : anyo ng salitang ugat na 
sakit Aa/manakit, hihanakit. 

nak a k6ng png [Ilk] : tawag ng mata- 
tanda sa anak o nakababata, 

n^k-nak png [Hil\ : paglalaba nang 
damit na hindi ginagamitan ng sabon. 

nak-nak pnr [Kap Tag] : paglala ng 
sugat, karaniwang maraming nana. 

Na-ku! pdd: Ina ko! 

na a ku a r& png [Tau\ : amol 

na a ku a r£ a pay pnr [ na+kurapay] : 
dukha. 

na*l£g /mdnu°ma a Iag, mag*na a l6g, 

i-na-lag [S'T] : lumipad nangpaikot. 

Nadarvdd-ngan png Mit [ Mnb] : 

kaharian nina Agyu at Matabagka. 

na-l^ng/zm/mag-nad^ng, i a na a l£ng 

[ST] : magsindi ng apoy. 

na a la a t£k/md mag-na*la*t6k, i*na a 
la*t£k [ST] : sumutsot. 

neHi pnd mag-n^-li, na-IMn, i*pag* 
n6 a li [ST] : guluhin angbuhok. 

na*IMt png [57] : iyak. 

na-lbway pnr [Ilk] : bulagsak. 


Na*m£n! pdd : pagpapahayag ng 
mahinahong pagtutol o pagtanggi. 

na*ma a r£t pnr [War] : yamot o galit. 

na*m£s-na*mds pnr [Bik] : sobra- 
sobra; labis-labis. 

name (neym) png [Ing] 1 : pangalan 
2: tawag o katawagan 3: tao na kilala 
4: reputasyon 5: titulo. 

name-calling (neym-kol-ing) jfrng[7ng] 

1 : pagmumurahan 2 : pagsasalita 
nang nakasasakit sa kapuwa. 

name-dropping (neym-drap-ing) 
png [Ing] : pagbanggit ng pangalan 
ng taong tanyag at kilala upang 
magmagaling. 

nameplate (neym-pleyt) png [Ing] 

1 : karatula 2 : tsapa. 

namesake (neym-seyk) png [Ing] : 
tukayo. 

na*mi png [Hil] : sarap. 

na a mt png Bot : halamang baging 
(.Dioscorea hispiada) na may lam an¬ 
il a maaaring kainin ngunit nakalala- 
son kapag hindi mabuti ang pagka- 
kaluto var lami : kalot, mamo. 

n6 a min pnh 1 : panghalip panaong 
maramihan, nasa unang panauhan 
at nasa kaukulang paari, at kumaka- 
tawan sa ngalan ng mga taong nag- 
sasalita na nag-aari, kinauukulan ng 
bagay, gawain at pangyayaring bina- 
banggit, at hindi saklaw ang kausap 
2 : nagpapahayag ng tagaganap ng 
pandiwa kung hindi ito ang simuno 
ng pangungusap, Aa/Ginawanamin. 

na'mrna'mi/^ng’tST] : pag-alibadbad 
dahil sa pangambang makasasama 
ang pagkain. 

n&*mit png Is [Bik] lasa; tikim 2: 
[Hil] sarap. 

n&m a nam png [Hil] : lunggati sa 
pagkain. 

nam a n£m png [Ilk Tag] : paglasap ng 
lasa ng pagkain : namut-an, tAam, 
taham, taway, tilaw. 

nam*n^ a ma png [Ilk] : pag-as^i. 

Na-mo! Idy : Ibigay mo sa akin! 

na a m6k png Zoo [Bik Ilk Seb ST War] : 
lamok. 


nai-nal pnr [ Hil ] : sanay magtrabaho. na . m6 . mot . an png [Bik m . irog . 


na*lon png [Ilk] : bukid; sakal. 

n^ma png [Ilk] : pag-asa. 

nam&n pnb 1 : [Bik Hil Kap Seb Tag 
War] dagdag pa; isa pa 2: [Hil Kap 
Seb Tag War] kasama, pati na : met 
3: ginagamit upang pahalagahan 
ang damdamin sa pagpapahayag hal 
Ikawnaman! 


Nam*pu*tsa! pdd : pinagaang Anak 
ng Puta! 

na*mut-an png [Bik] : namnam. 

na*na png 1 : tawag sa kapatid o pin- 
sang babae ng ama o ina 2: tawag sa 
asawa ng amain. 

na a n& png [Bik Kap Mrw Seb Tag War] : 
maninilaw-nilaw at malagkit na sub¬ 


stance sa naimpeksiyong sugat: anu, 

NENA. •. v . . 

nan-6*an-to a 6*ay pngMus [Bon Igo] : 
awit sa libing na may tatlong nota. 

na a n£g png [57] : inihaw na prutas, 
nuwes, at halamang-ugat. 

nd*nam png [Mag] i gana 1 . 

na*n^m png [Pan] : sarap. 

n£*nang png [Ilk Tag] 1: malambing 

na tawag sa ina 2 : tawag paggalang 

sa nakababatang kapatid ng ama o 
* 

ina. 

na a nd*ngan png [ Buk ] : kuwentong- 
bayan. 

n£*nas png Bot [Mrw] : anonang. 

nA-naw png 1: pinaikling pumanaw 
2 : pinaikling tlimanaw. 

n^naw/m^mag-n^-naw, nd*na a win f 
i a n6 a naw [Ilk] : tumingin sa tubig 
nang may intensiyong manghuli ng 
isda. 

n£ a nay png [Bil Hil Pan Seb Tag War] : 
inay. 

nan*dfn pnb [Kap] : kanina. 

nan*dbto/raZ> [na+dito] : narito. 

nan a di # y^n pnb [na+diyan] ; nariyan. 

nan a do a 6n pnb [na+doon] : naroon. 

nan*do*ng6 png [Pan] : salo. 

nan a du*bay png Zoo [Esp] : nandubay. 

nan*du*ti png [Esp] : nanduti. 

nang pnb : katagang sinusundan ng 
pang-uri at naglalarawan sa pandiwa, 
hal tumakbo nang mabilis, kumain 
nangmarami. 

nang pnb , pnk: pinagsamang na bilang 
pang-abay at na bilang pang-angkop, 
hal Ayoko nang kumain. 

nang pnt 1: tumutukoy sa nakalipas 
na aksiyon /m/Nag-uusap kami nang 
tumunog ang telepono : noon 2 : 
upang; karaniwang may at sa unahan 
hal Mag-aral ka at nang matuto. 

nang pnk : makikita sa pagitan ng 
pandiwa o mala-pandiwang nagpa¬ 
pahayag ng matindi at patuloy na 
aksiyon hal Sigaw nang sigaw. 

nang- pnl 1: pambuo ng pandiwang 
pangnagdaan ng mang- na makikita 
sa unahan ng pandiwang nagsisimula 
sa K, G, H, M, N, Ng, VK at T, hal 
nang-akit, nanguha, nanggulo, nang- 
wasto, nangyari : mang- 2 : pambuo 
ng pandiwang pangkasalukuyan ng 
mang- na inuulit ang unang pantig 
ng salitang ugat, hal nang-aakit, na- 
ngunguha, nanggugulo, nangwawasto, 
nangyayari : mang- 3: pambuo ng 
pandiwang pangnagdaan at nagiging 




nmmmmmrn 














• • % 







nanga 


579 


napkin 


M ang -ng kung ang sinusundang 
ugat ay nagtatapos sa B o P, kadala- 
sang nawawala ang 5 o Psanabuong 
salita, hal namadya, namalo : mang- 
4: a nagpapahayag ng panahunang 
pangnagdaan; nagiging Nang -ng 
kung ang sinusundang salitang ugat 
ay nagsisiraula sa D,L,R,S,T kadala- 
sang nawawala ang S o T, hal nandaya, 
nanlustay : mang- b sa pagpapahayag 
ng pangkasalukuyan, inuulit ang 
pangalawang pantig ng impinitibo, 
hal nandadaya, nanlulustay : mang-. 

tMHtfja png Bot [Mrw ] : yantok. 

na*ng6- pnl T: pambuo ng pandiwang 
pangnagdaan ng manga-, hal nanga- 
hulog; nagaganap ang anyong pang¬ 
kasalukuyan sa pamamagitan ng 
pag-uulit ng unang pan tig ng ugat 
ng salita, hal nangahuhulog: manga- 
2: ginagamit na unlapi, nasa unahan 
ng panlaping -pa- at ugat ng pandiwa 
at nagpapahayag ng pangnakaraan 
ng manga+pa+ pandhoa, hal nanga- 
pasigaw : manga-. 

na*ngag- pnl : pambuo ng pandiwang 
pangnagdaan ng mangag- ; may pan¬ 
laping-an, at-han, sa dulo ng salitang 
ugat, hal nangagpugayan, nangag- 
puntahan ; ipinakikita ang pangka¬ 
salukuyan sa pag-uulit ng unang 
pan tig ng salitang ugat, haln angag- 
pupugayan, nangagpupuntahan : 
mangag-. 

na*ngag*ka- pnl : pambuo ng pandi¬ 
wang pangnagdaan ng mangagka -, 
hal nangagkaroon; inuulit ang pan tig 
na -ha- upang ipakita ang pangkasa- 
lukuyang anyo, hal nangagkakaroon' .*• 
MANGAGKA-. 

na*ngag*ka a ka- pnl : pambuo ng 

pandiwang pangnagdaan ng mangag- 
kaka-, hal nangagkakakita; inuulit 
ang pan tig na -ka- at ang salitang ugat 
upang ipakita ang pangkasalukuyang 
anyo, hal nangagkakakita-kita : ma- 

NGAGKAKA-. 

na-ngag-pa- pnl : pambuo ng pandi¬ 
wang pangnagdaan ng mangagpa-, 
hal nangagpagawa; inuulit ang pan tig 
na -pa- upang ipakita ang pangkasalu¬ 
kuyang anyo, hal nangagpapagawa: 

MANGAGPA-. 

* ® 

na*ngag*pa- pnl : pambuo ng pan¬ 
diwang pangnagdaan ng mangagpa- 
at dinudugtungan ng hulaping han 
o an , hal nangagpagandahan; inuulit 
ang pan tig na -pa- upang ipakita ang 
pangkasalukuyang anyo, hal nangag- 
papagandahan : mangagpa - an-. 

Mftgafl"pa»ka- pnl : pambuo ng pan¬ 
diwang pangnagdaan ng mangagpaka-. 


hal nangagpakabuti; inuulit ang pantig 
na -pa- upang ipakita ang pangkasalu¬ 
kuyang anyo, hal nangagpapakabuti: 

MANGAGPAKA-. 

na*ngag*si- pnl : pambuo ng pandi¬ 
wang pangnagdaan ng mangagsi 
hal nangagsialis;* inuulit ang pan tig 
na -si- upang ipakita ang pangkasa¬ 
lukuyang anyo, hal nangagsisialis : 

MANGAGSI-. 

na*ngag a shpa- pnl: pambuo ng pan¬ 
diwang pangnagdaan ng mangagsipa -, 
/itf&iangagsipagawa; inuulit ang pantig 
na -si-upang ipakita ang pangkasalu¬ 
kuyang anyo, hal nangagsisipagawa : 

MANGAGSIPA-. 

na a ngag*si*pag- pnl : pambuo ng 
pandiwang pangnagdaan ng ng ma- 
ngagsipag-, hal nangagsipag-aral; 
inuulit ang pantig na -si- upang 
ipakita ang pangkasalukuyang anyo, 

' hal nangagsisipag-aral : mangagsipag. 

na a ngag*si*pag- pnl : pambuo ng 
pandiwang pangnagdaan ng mangag¬ 
sipag- at dinudugtungan ng hulaping 
han o an, hal nangagsipagtawanan; 
inuulit ang pantig na -si- upang 
ipakita ang pangkasalukuyang anyo, 
hal nangagsisipagtawanan : mangag¬ 
sipag + AN. 

na a ngag*si a pag*pa~ pril : pambuo 

ng pandiwang pangnagdaan ng ma- 
ngagsipagpa -, hal nangagsipagpabili; 
inuulit ang pantig na -si- upang 
ipakita ang pangkasalukuyang anyo, 
hal nangagsisipagpabili : mangag- 

SIPAGPA-. 

na*ngag*S! a pag*pa- pnl: pambuo ng 
pandiwang pangnagdaan ng mangag- 
sipagpa- at dinudugtungan ng hula¬ 
ping han o an, hal nangagsipagpapa- 
taasan; inuulit ang pan tig na si upang 
ipakita ang pangkasalukuyang anyo, 
hal nangagsisipagpataasan : mangao 
\ sipagpa - AN-. 

na*ngag*si*pag*pa*ka- pnl: pambuo 

ng pandiwang pangnagdaan ng ma- 
ngagsipagpaka-, hal nangagsipagpa- 
kabait; inuulit ang pantig na -si- upang 
ipakita ang pangkasalukuyang anyo, 
hal nangagsisipagpakabait: mangao 

SIPAGPAKA-. 

nang*g^ a na png [Bik] : panalo. 

nang*hu*bo png Bot : punongkahoy 
na tumataas hanggang 25 m, may 
dahong 15 sm ang haba, at dilaw ang 
bulaklak : b.asal, buusayin, daunson, 

KAIAMAY. 

nang-kS png Bot [ Ilk Seb Tag] : langka. 
na-ngbsit png [Ilk] : itim. 


nang*ndng png: puwang sa pagitan 
ng liwanag at dilim : penumbra. 

naivka a ya a san png [Pan] : yamuam. 

nan a h^w png [S7] : salamat. 

nan a la a po pnd [Pan] : gating. 

nan*lu*ba-san png [Pan] : gamft na 

gugo. 

nanny (nan-i) png [Ing] 1 : tagapag- 
alaga ng bata : yaya 2: lola 3: 
babaeng kambing. 

n^*nok pnr [Bik] : humihilik kapag 
mahimbing. 

nan a sa*nga a ^n png [Pan] : sabang. 

Naomi (na-yow-mi) png [Ing Heb] : 
sa Bibliya, biyenang babae ni Ruth. 

na a a a nor par [Pan] : gahol. 

na - 6n*se pnrIdy [ Tag na+Esp once] 1: 
nadaya 2: nalanse : natanso. 

naos (ney.os) png [Gri] : pinakaloob 
na bahagi ng templo. 

nap pnd [Ing] : umidlip. 

nap png [Ing] 1: maikling tula 2: 
mataas na tumpok ng telang velvet 
3: himulmol ng tela 4: [Mraj] kaliskis. 

na a pa- pnl 1: pangnagdaan ng map a-, 
hal napaalis, inuulit ang pantig na 
-pa- ng panlapi o ang unang pantig 
ng salitang ugat upang ipakita ang 
pangkasalukuyang anyo, hal napaa- 
alis : mapa-. 

na-pa-ka- pnl : nagpapahayag ng suk- 
dulang an|as ng isang pang-uri, hal 
napakatamis, napakasarap : mapaka-. 

napalm (ney-pam) png [Ing] 1 : pam- 
pakapal na agent mula sa naphthe¬ 
nic acid, fatty acid, at aluminyo 2: 
pinalagkit na petrol na ginagamit sa 
bombang sumisiklab. 

na*pang a l£w pnr [Ilk na+panglaxv] : 
dukha. 

na-pa-pag- pnl : pambuo ng pandi¬ 
wang pangnagdaan ng mapapag-, hal 
napapag-aral na inuulit ang pantig 
na -pa- upang ipakita ang pangkasa¬ 
lukuyang anyo, hal napapapag-aral: 

MAPAPAG-. 

na*pa a sa a dan png [Mag] : pasiya -pnd 

mag a na a pa < sa*dan l na*pa a sa a dd a 
nan, i a na a pa*sa a dan. 

naphtha (naf*ta) png [Ing] : nasusu- 
nog na langis na nakukuha mula sa 
distilasyon ng organikong substance 
gaya ng coal, shale, o petroleum. 

n^p a kin png [Ing] 1: parisukat na 
tela, papel, at iba pa na ginagamit 
sa pagpupunas ng bibig, daliri, at iba 
pa kung kumakain : serbii.yeta 2: 
pampunas 3: maliit na tuwalya 4: 



I 




1 




napleng 


580 


nasyonalisasyon 


nabibiling pasador ng nirereglang 
babae. 

n&p-leng pnr [Ilk] : bigaw. 

nap*n£p pnr [ST] : perpekto. 

na*po png [War] : taniman ng tabako. 

n<£"pon png [Stfft] : damus. 

nap pa (na-pa) png [/ng] : katad mula 
sa balat ng tupa o kambing na pina- 
lambot sa isang espesyal na proseso. 

nap*so png: [Tau] : gana 1 . 

nap-so pnr: [Mrw] : sakim. 

nap'ta*lf»na png [Esp naftalina] : ma- 
bangong puti at kristal na substance 
gawa sa distilasyon ng coal at sangkap 
sa paggawa ng mothball at tina : al- 

KAMPOR. 

na*pu*ling pnr [Ilk] : baliling. 

na*pu a sak a s&k pnr [Ilk] : busilak. 

na*rang*hi*ta png Bot [Bik War Esp 
naranjita] varyant ng dalanghita. 

na-r6n a ha pnr [Bik Esp naranja] : kulay 
kahel. 

na*ra*pis pnr: baiingkinitan. 

na*ra*ra a pat [na+da+dapat] pnr: na- 
babagay; naaangkop. 

na*ras-y6n png [Esp narracion] : salaysay. 

narceine (nar-sin) png Kem [Ing] : 
narkotikong alkaloyd mula sa opyo. 

Narciso (nar-si-so) pngMit [Esp Gri] : 
Narcissus. 

narcissism (nar-si*sfz-em) png Sik 
[Ing] : pagkagusto sa sarili; labis na 
pagpapahalaga sa sarili. 

Narcissus (nar»sis-us) pngMit [Ing 
Gti] : ang makisig na binatang nabig- 
hani sa kaniyang repleksiyon sa tubig: 

Narciso. 

narcissus (nar-sis-us) png Bot [Ing] : 
halamang ornamental (genus Nar- 
cissus) na may mabangong bulaklak. 

narcolepsy (nar-ko-lep-si) png [Ing] : 
sakit ng tao na palaging inaantok at 
natutulog. 

narcosis (nar-ko-sis) png [Ing] 1 : 
epekto ng narkotiko 2 : kawalan ng 
pandama. 

nard png Bot [Ing] : mabangong h ala- 
man ( Valeriana celtica) na makikita 
sa mga bundok ng Europa. 

nardoo (nar-du) png Bot [Ing] : hala¬ 
mang tubig ( Marsilea drummondi) 
na tila-pako at katutubo sa Australia. 

na‘rig'ri*gat pnr [Ilk na+rig+rigat] : 
dukha. 

na*rhne pnb [na+dine] : nasa pook na 
ito. 


n£"ri'ri't6 pnb [na+di+dito] : varyant 

ng narito. 

n6*ri*ri*y6n pnb [na+di+diyari] : varyant 

ng nariyan. 

na*ri*t6 pnb [na+dito] : pagpapahayag 
na malapit ang isang bagay sa nag- 
sasalita Cf andito, eto, heto, nAndito, 

NANDIRTTO : AANHI,ADDA, ANIA, ARI, At^U, 

dInhi, diri, ditoy, keni, uni, wadiyA. 

na-ri*y6n pnb [na+diyan] : pagpapa¬ 
hayag na malapit ang isang bagay sa 
kausap ng nagtuturo var andiyan, 
andiriyan, naandiyan, nandiriyan, 

naririyan : aAda, Adda, anAa, ara, Atyu, 
dirA, dita, diyAn, ken, nAa, wadtAn, 
yAon. 

n6r*ko # ti*k6 png [Esp narcotico] : anu- 
mang uri ng substance na nakapagma- 
manhid ng pandama, nakapagpapa- 
antok, at nakapagpapatulog. 

narodn pnb [na+doon] : pagpapaha¬ 
yag na ang isang bagay ay malayo sa 
nagtuturo at sa kausap nito var 
nandoon, naroroon, naron. 

n6*ro*ro*6 n pnb [na+do+doori] : varyant 

ng naroon 

n6rr a png Bot [Esp] : varyant ng naga. 

narrate (nar-reyt, na-reyt) pnd [Ing] 

1: magsalaysay 2: magbigay ng ko- 
mentaryo. 

narration (na*reysyon) png [Ing] : 
salaysay. 

narrative (nar*a*tiv, na-ra-tiv) png 
[Ing] : nakasulat o pabigkas na 
salaysay ng pangyayari 2 : sining ng 
pagsasalaysay. 

narrator (nar-rey-tor) png [Ing] 1: 
tao na nagsasalaysay 2 : artista o 
tagapagpahayag ng komentaiyo sa 
pelikula, pangmadlang komunikas- 
yon, at iba pa. 

narrow (na-ro ) pnr [Ing] 1: makitid 
2: limitado ang sakop 3: may maliit 
na palugit 4: angkop, akmang-akma. 

narrow-minded (na-ro-mayn*ded) 
pnr [Ing] : may isip o idea na naka- 
tuon sa isang pananaw. 

nars png [Ing] 1 : katulong ng doktor 
sa pagsasagawa ng mga gawaing pang- 
mediko 2 : tao na nag-aalaga ng 
maysakit at may kapansanan : narses. 

nar*shsong-dM6w png Bot [Esp Nar- 

ciso+na dilaw] : halamang ( Thevetia 
peruviana) ornamental at medisinal 
na nakalalason sa isda ang katas ng 
bulaklak. 

narthex (nar-tex) png Ark [Ing] : 
nakasarang daanan sa pagitan ng 
pangunahing pasukan at panggitnang 
pasilyo sa loob ng simbahan. 


narwhal (nar-wal) png Zoo [Ing] : 
maliit na butanding ( Monodon mono- 
ceros) na mahaba at tuwid ang pangil 
kung lalaki. 

nd*sa pnb 1: itinuturo ang kinalalag- 
yan, hal nasa kuwarto 2 : ayon o alin- 
sunod, hal nasa oras 3: tumutukoy 
sa pag-aari ng isang tao, hal nasa 
kaniya. 

na*sd png 1: masidhing layuning ma- 
kuha o makamit ang isang bagay 2 : 
hangaring sexual. 

na*sa*4n pnb [na-tsaan] : ginagamit 
sa pagtatanong ng kinalalagyan o ki- 
naroroonan ng anuman o sinuman 
var nahan. 

naseberry (naz-ber-i, nas-be-ri) png 
Bot [Ing] 1 : bunga ng sapodilla 2: 
punong sapodilla. 

na*sMS png [571 : tamang paraan sa 
pag-upo. 

nas-n^ png [Kap] : bahm. 

n^s-nas pnd [Hil] : oras pagkaraan 
ng bukang-liwayway. 

nas*nds pnr [Kap Tag] : pagkatastas 
ng sinulid sa dulo ng tela Cf nisnis. 

naso- (ney-so) pnl [Ing] : may kinala- 
man sa ilong. 

n&'Sod png [Seb] : bansa. 

nasofrontal (ney-so-fron-tal) pnr [Ing] : 
may kaugnayan sa ilong at noo. 

nasogastric (neyso-gas-tric) pnr 
[Ing] : pagpapasok ng likido sa tiyan 
sa pamamagitan ng ilong. 

n&’Sok pnd : pinaikling pumasok at 
anyong pangnagdaan ng masok. 

nastic (nas-tik) pnr [Ing] : may kinala- 
man sa paggalaw ng bahagi ng hala- 
man sanhi ng panloob na stimulus. 

nasturtium (nas-tur-syum) png Bot 
[Ing] : gumagapang na halaman 
( Tmpaeolum majus) na may nakakaing 
bilog na dahon at may bulaklak na 
dilaw, pula, at matingkad na kahel. 

nasty (nas-ti) pnr [Ing] 1: hindi ka- 
nais-nais 2: mapanganib 3: mahirap 
pakiusapan 4: marahas 6: marumi 
7: mahalay. 

na*sup a n£t png [Ilk] : yamuam. 

nas*y6n png [Esp nacion] : bansa. 

nas'yo'nal pnr [Esp nacional] : pam- 
bansa. 

nas*yo*n^*li a ddd png [Esp nacionali- 
dad] 1: ang pagkakasapi sa isang 
bansa 2: ang bansa at ang mga mama- 
mayan nito. 

nas*yo-n6'li*sas*y6n png [Esp naciona- 
lisacion] 1 : pagsasabansa 2 : proseso 












nasyonalfsmo 


581 


nawi 


o bahagi ng kilusan sa nasyonalismo 
na nagrereserba rig mga gawaing 
pai lgkabuh ayan at oportunidad pang- 
kalakalan sa mga mamamayan. 

nas-yo-na-lis-mo png [Esp nationalism)] 

1: pagkamakabansa 2: katapatan sa 
in teres ng bansa 3: identipikasyon 
nang may pagmamalaki sa kultura 
at tradisyon ng bansa 4: pagnanasang 
matamo ang pambansang pagsulong 
6: patriyotismo; kabayanihan. 

nas*y6-na*lfs # ta png [Esp nacionalista] 

1: tao na nagmamahal at nagsusu- 
long sa kapakanan ng sariling bansa : 

MAKABANSA. 

n^-ta png [Esp] : krema. 

n^-ta pnh [Bik HU Pan Seb Tag War] : 
isang anyo ng natin. 

na*ta pnb : nating dalawa. 

na-ta pnb [Bik] : bakit. 

na-tad/?ngT : [Bik] sasinaunangBikol, 

ang paglalaban ng dalawang angkan 
2: [Bik] kapitbahay 3: larang. 

natal (ney-tal) pnr [Ing] : may kaug¬ 
nayan sa kapanganakan. 

n£*tan pnb [Ing] : ngayon. 

natatorial (ney-ta-tor-yal ) pnr [Ing] : 
may kaugnayan sa paglalangoy. 

natatorium (ney-ta-tor-yum) png[Ing] : 
swimming pool na karaniwang nasa 
loob ng bahay, gymnasium, at katulad. 

n^*tay pnd: anyo ng pumatay. - 

na-t6ng png [Ilk] 1 : gulay 2: bu- 
langlang. 

na-ti png Zoo 1: [Mrw Seb War] bulo 
2: [War] guya. 

Na-ti-bi-dad png [Esp natividad] : 
Kapaskuhan, Pasko. 

na-tbbo png [Esp nativo] 1 : katutubo; 
lumad 2: tanim o hayop na katutubo 
sa isang pook 3: kasapi ng isang tribu. 

n6*tin pnh : panghalip panaong ma- 
ramihan, nasa unang panahunan at 
kaukulang paari, at kumakatawan 
sa taong nagsasalita at kinakausap 
na kapuwa nagmamay-arr ng bagay 
o kinauukulan ng gawain o pangya- 
yari Cf amin, namin, ata, ta : keka- 

TAMU, NATO, NATON, NIYATO. 

nation (ney-syon) png [Ing] : bansa. , 
nationaP(nas-yo-nal) pnr [Ing] : pam- 

bansa. 



pambansa 2: sakop ang buong bahagi 
ng bansa. 

native (ney-tiv) png [Ing] : katutubo; 
lumad. 

n£*to png [Ilk] : obaryo ng ibon. 

NATO, daglat (en-ey-ti-o) png[Ing] : 
North Atlantic Treaty Organization. 

na # td pnh [Seb] : natin. 

na-t6 png Bot 1 : dulitan 2: [Iva] uri 

ng punongkahoy na kinakain ang 
bunga. 

na-t6k png [Seb] : gawgaw. 

n^’ton pnh [Hil War] : natin. 

na*tuk png [Bik] : ikalawang gata. 

na-tu-ral pnr [Esp] 1 : likas 2: hindi 
artipisyal 3: may kaugnayan sa pag- 
aaral ng agham pangkalikasan. 

natural (na-tyu-ral) pnr [Ing] : natural. 

na-tu*ra'l6*sa png [Esp naturaleza] 1 : 

kalfkasan 2: katangiang pisikal. 

natural family planning (na-tyu-ral 

fa-mi -If plan-ning) png [Ing] : kon- 
ti asepsiyon sa pamamagitan ng pag- 
subaybay sa lapot o labnaw ng hima 
ng babae at nang maiwasan ang 
panahon na maaaring mabuntis. 

i j * (na-tyu-ral gas) png [Ing] : 
halo ng mga gaseous hydrocarbon 
na makikita sa rabaw ng mundo at 

mula sa mataga! nang bulok na orga- 
nismo. 

ia*tU*r^*li*s4*do pnr [Esp naturakzadti] 

1 : pinadalisay 2: Bat dayuhang naging 
mamamayan alinsunod sa batas ng 

.naturalisasyon sa bansa. 

* • 


/ ' 

National Capital Region (nas-yo-nal 
ka-pi-tal rf-dyon) png [Ing] : Pam¬ 
bansang Punong Rehiyon : NCR. 

nationwide (ney-syon-wayd) p?ir[Ing] 

1: umabot hanggang sa buong bansa; 


na-tu-radis-mo png [Esp] 1: matapat 

na pagsunod sa kalikasan 2: Lit Sin 
matingkad na realismo. 

na-tu-ra-lis-ta png [Esp] 1: tao na 
naniniwala at nagtataguyod ng natu- 
ralismo 2 : tao na nag-aaral ng agham 
pangkalikasan. < 

natural law (na-tyu-ral lo) png [Ing] i 
kalipunan ng batas o simulain na 
pinaniniwalaang mula sa kalikasan 
at umiiral sa lipunan hanggang wala 

pang batas. 

natural number (na-tyu-ral nam-ber) 
png [Ing] : numerong pamilang. 

natural resource (na-tyu-ral re-sors) 
png [Ing] : yamang mineral, kaguba- 
tan, pang-agrikultura, at pantubigan 
ng bansa. 

natural selection (na-tyu rai se lek- 

syon) png [Ing] : pamamaraan upang 
makapagbigay ang isang pangkat o 
lahi sa populasyon ng maraming anak 
o inapo kaysa iba sa susunod na he- 


^ nerasyon dulot ng kanilang kakaya- 
hang umangkop sa kalikasan. 

■; natural science (na.tyu.ral sa.yanz) 
png : alinman sa mga agham na su- 
masaklaw sa matter, enerhiya, at mga 
. kaugnayan at pagbabago ng mga ito : 

AGHAM PANGKALIKASAN. 

* 

nature (ney-tyur) png [Ing\ : kalikasan. 

i naught (not) png [ Ing] 1: zero 2: 
wala. 

r 

(no-ti) pnr [Ing] 1: malikot; 
pilyo 2: matigas ang ulo; sutil. 

na-u-ng^ip png [Ilk] : buka. 

nauplius (nop-lyus) png [Ing] : sa 
mga crustacean, ang unang yugto ng 
larva. 

-zf-ya) png [Ing] 1: sakit 
na may halong pagduduwal 2: pagsu- 
suka 3: pagkasuklam, pagkadiri. 

ns u tics I (no-ti-kal) pnr [Ing] : may 
kaugnayan sa barko, magdaragat, 
at nabegasyon. 

nautilus (no-ti-lus) png Zoo [Ing] : 
cephalopod (genus Nautilus) na may 
nakaikid na talukab at makikita sa 
karagatang Indo-Pasipiko. 

naval (ney-val) pnr [Ing] : may kaug¬ 
nayan sa mga barko, bapor o sasak- 
yang dagat na pandigma : nabal. 

na-ve png [Esp] : gitnang pasilyo sa 
loob ng simbahan o templo : .aisle. 

navel (ney-vel) png [Ing] : pusod. 
navelwort (ney-vel-wort) png [Ing] : 

yerba na ( Cotelydon umbilica) na may 
malaman, tila kalasag na dahon, at 
dilaw-lunting bulaklak. 

na-v6-ta png [Esp] : maliit na hugis 
bangkang lalagyan ng insenso. 

navigation (na-vi-gey-syon) png [jng] : 
nabegasyon. 

navigator (na-vi-gey-tor) png [Ing] : 
nabegador; nabegante. 

Na-v6‘tas png : lungsod na kabilang 
sa Pambansang Punong Rehiyon. 

navy (ney*vi) png [Ing] : hukbong 
dagat ng bansa, kasama ang mga 
sasakyan, himpilan, tauhan, at siste- 
mang nagpapanatili nito. 

na*wi pnb : sana naman; maganap 
sana. 

na*wang png [SI] : hirap sa paggawa 
ng isang bagay. 

na-w6t-wet png Pol [Ifu] : mababang 

uri sa lipunan na nagmamay-ari ng 

maliit na palayan o walang pag-aaring 
lupa. 

na-wi png [War] : pino at malinis na 
piraso ng uway 







nawnaw 


582 


negative covenant 


nawnaw png 1 : Simula ng pagdama; 
pansin; puna 2 : pag-uugat ng hala- 
mari sa lupa 3: paglago ng kabuhayan 
4: [Ilk] ban to. 

na a w6-na a wo pud [Bik] : magduda; 
maghinala. 

na*wong png Ana [Hit Seb War] : 
mukha 1 . 


nay (ney) pub [Ing ] 1: hindi 2: hindi 
lamang; ngunit. 

na*ya*b6 pnr [ War] : natapon. 

n3 a yi png [57] : paggawa nang dahan- 
dahan. 

nay*nay png [57] : may kakayahang 
bumalik sa orihinal na haba, hugis, 
at anyo kapag binanat o binago ang 
anyo : elastiko. 

nay*nay pnr [57] 1: nabulok dahil sa 
matagal na pagkababad sa tubig 2 : 
walang palamuti. 

n£ a yon png 1: maliit na pamayanan : 
ili, vim age 2 : bahagi ng isang bayan 
o munisipalidad : baranggay, baryo 
3: ang mga tao sa^naturang pama¬ 
yanan. 

na a y6n png [Hil] : anakan. 

na # yop png [57] : mga bagay na hinigit 
o hinila. 


n^y-pes png [Esp naipe + s] : baraha. 

nayt'klab png [big night club] : pook 
aliwan kung gabi Of salon, kabaret. 

na a yuk-na a yuk/mr [Hil] : malayong- 
malayo. 


Na-za-re-no png [Esp] 1: Hesus 2: 

tawag ng mga Hudyo at Muslim sa 
Kristiyano 3: katutubo ng Nazareth 
4: isa sa mga sinaunang sektang 
Hudyo na naging Kristiyano. 

Nazareth (Na-za-ret) png : bayan sa 
hilagang Israel, at pinaniniwalaang 
sinilangan ni Hesus. 


Nazi (na-tsi) png [Ing Ger] 1 : kasapi 
ng partidong Nationalsozialist sa 
Germany sa ilalim ni Hitler 2: pana- 
tikong tagasunod ng Nazism. 

Nazism (na-tsi-zim) png [Ing Ger] : 
mga doktrinang pinairal ng Nationa- 
sozialist, kasama ang totalitaryong 
gobyerno, kontrol ng estado sa lahat 
ng industriya, superyoridad ng isang 
lahi, at ganap na kapangyarihan ng 
fuhrer Cf pasismo . 

NB, daglat (en bi) [Eat] : Nota Bene. 

Nb, symbol (en bi) Kern [7rag] : niobium. 

NCR, daglat (en si ar) [ Ing] : National 
Capital Region. 

Nd, symbol (en di) Kern [Ing] : neo¬ 
dymium. 

✓ 


Ne, symbol (en i) Kent [Ing] : neon. 

Neanderthal man (ni-yan-der-tal 
man) png [Ing] : tawag sa sinaunang 
kalansay ng lahing Homo sapiens 
na natagpuan noong 1856 sa Nean¬ 
derthal, lambak sa kanlurang Ger¬ 
many. 

neap (nip) png [Ing] : pagbaba at 
pagtaas ng tubig sa dagat pagkaraan 
ng una at ikatlong quarter ng buwan. 

near (nyir) pnr [Ing] 1 : malapit 2: 
matalik. 

near-sighted (nyir-say-ted) pnr [Ing] : 
nakakikita nang malinaw kapag ma¬ 
lapit, ngunit malabo ang paningin 
kapag malayo ang tinatanaw : kAnap- 
kAnap, myopic. 

neat (nit) png Zoo [Ing] : hayop 
(genus Bos) na kapamilya ng baka. 

neat (nit) pnr [Ing] : malinis; maayos., 

ne*badrnar png [Iba] : pasiya -pfi<L 

mag-ne'badrnar, ne a ba a li a n£ a rin, 
i-ne-ba-li-nar. 

ne a b6 a ra png [Esp nevera] : sisidlang 
nagpapanatili ng lamig: refrigerator. 

nebdima png [Esp] : angep. 

Nebuchadnezzar (ne-bu-kad-ne-zar) 
png [Ing] : hari ng Babylo-nia at 
mananakop ng Herusalem. 

ne*bu*la png [Esp] : bigha. 

neck (nek) png [Ing] : leeg. 

neckerchief (nek-er-tsff) png [Ing] : 
alampay : bupAnda. 

necklace (nek-leys) png [Ing] : 
kuwintas. 

necklace tree (nek-leys tri) pngBot 
[Ing] : punongkahoy (Ormosia cala- 
vensis) na mabalahibo ang dalawa o 
tatlong pares ng dahon, lila ang bu- 
laklak, at sapad na mabalahibo ang 
bunga. 

necklet (nek-let) png [Ing] : anumang 
palamuti sa leeg, hal balahibo. 

neckline (nek-layn) png [Ipg] : ang 
gilid sa palibot ng leeg ng damit Cf 
kuwelyo. 

necro- (nek-ro) pnl [Ing] : may kina- 
laman sa patay o pagkamatay. 

necrobiosis (nek-ro-ba-yo-sis) png: 
bulok na tissue sa bahagi ng katawan. 

necrolatry (nek-ro-lat-rf) png [Ing] : 
labis na pagsamba at paggalang sa 
patay. 

necromancy (nek-ro-man-sf) png 
[Ing] : paghula ng kinabukasan sa 
pamamagitan ng pakikipag-usap sa 
patay 2 : kulam. 


necrophilia (nek-ro-fil-ya) png: pag- 
kahumaling o kalibugan sa bangkay. 

necrophobia (nek-ro-fob-ya) png 
[Ing] : labis na takot sa patay o pagka¬ 
matay. 


necropolis (nek-ro-po-lfs) png [Ing] 
1 : sinaunang libingan 2 : malaking 
libingan na malapit sa lungsod. 


necrosis (nek-ro-sis) png [Ing] : pag¬ 
kamatay ng tissue ng katawan sanhi 
ng sakit. # 


nectar (nek-tar) png [Ing] : nektar. 

nee (ni) pnr [Ing] : isinilang, karani- 
wang ikinakabit sa pangalan ng 
babaeng may-asawa upang ipakilala 
ang kaniyang pangalan sa pagkadalaga. 

need (nid) png [Ing] 1: kailangan 2: 
kakulangan 3: kagipitan 4: karuk- 
haan; kahirapan. 

needle (ni-del) png [Ing] 1: karayom 
2: aguha 3: aguhon. 

needle file (ni-del fayl) png [Ing] : 
manipis na talim na ginagamit sa 
paglilinis at pagkikinis ng hiyas. 

needy (md-i) pnr [Ing] : dukha. 

neem (nim) pngBot [Ing] : punong¬ 
kahoy ( Azadirachta indica) na kapa¬ 
milya ng mahogany at may mga dahon 
at balat na nakagagamot. 

nefarious (ni-far-yus) pnr [Ing] 1 : 
napakasama 2 : karumal-dumal. 

ne a ga*ti a bo png [Esp negativo] 1 : pa- 
hayag, sagot, o kilos na kasalungat 
ng positibo : negator 2 : pag-ayaw at 
paghindi : negative 3: simbolo ng 
subtraksiyon : negative 4: imahen 
sa film na ginagamit upang makagawa 
ng retrato : negative 5: karga ng elek- 
trisidad; elemento ng voltaic cell : 
negative. 


ne*ga a ti a bong karg^ png [ Espnega - 

tivo+carga] : kargang dala ng elektron 
at anion: negative charge. 


negation (ne-gey-syon) png [Ing] 1 : 
pagtanggi; pagkakaila 2 : pagpapa- 
walang bisa 3: kabaligtaran 4: anu¬ 
mang hindi to too. 

negative (ne-ga-tiv) png [Ing] : nega- 
tibo. 

negative averment (ne-ga-tiv a-ver- 

ment) png Bat [Ing] : alegasyon na 
negatibo ang anyo ngunit positibo ang 
nilalaman o epekto, at kailangang 
magpatunay ang gumagawa ng ale¬ 
gasyon. 

negative charge (ne-ga-tiv tsaijs) png 
[Ing] : negatibong karga. 

negative covenant (ne-ga tivko-ve- 
nant) png Bat [Ing] : probisyon sa 





















negative easement 


583 


neoclassicism 


isang kasunduan o kontrata na nag- 
babawal sa empleado na makipag- 
kompetisyon sa pook o pamilihan 
ng nag-empleo. 

negative easement (ne-ga-tfvis-ment) 

png Bat [ Ing ] : pagbabawal sa esta- 
dong rhaglingkod sa may-ari hinggil 
sa paggawa ng bagay na maaari sana 
nitong gawin alinsunod sa batas. 

negative list (ne-ga-tivlist) png[Ing] : 
mga lunan o sektor na nagbabawal 
ng dayuhang pamumuhunan. 

negative number (ne-ga-tivnam-ber) 
png Mat [Ing] : bilang na higit na 

mababa sa zero. 

% 

negative pregnant (ne-ga-tiv preg¬ 
nant) png Bat [Ing] : sa paglilitis, 
isang negatibo na nagpapahayag din 
ng kahulugang positibo o pagsang- 
ayon. 

negatron (ne-ga-tron) pngKemPis : 
elektron. 

ne*gay png [Igo] : ulong nakuha sa 
pakikipaglaban. 

ne*get png Mus [Tir] : sa Cotabato, 
uri ng tambol na gawa sa inukang 
puno ng palma na tinakpan ng balat 
ng usa. 

neglect (neg-lekt) pnd [Ing] 1 : mag- 
walang bahala 2 : magpabaya 3 : 
lumimot. 

negligee (neg-li-g{) png [Ing] : damit 

pambabae na manipis ang tela. 

negligence (neg-li-dyens) png [Ing] 

1: kapabayaan 2: Bat di-paggawa ng 
isang tungkulin na itinatadhana ng 
batas 3: ang paggawa o di-paggawa 
na lumilikha ng pinsala sa ibang tao 
3: kawalan ng ingat o malasakit sa' 
karapatan ng ibang tao. 

ne*gos*yas*y6n png [Esp negotiation] 

1: talakayan at pagsasaayos ng dala- 
wang panig hinggil sa nilalaman ng 
transaksiyon o kasunduan 2 : proseso 
ng pakikipag-ayos, 

ne*g6s*yan*te png [Esp negotiants] : 
tao na bumibili at nagtitinda ng mga 
kalakal upang kumita : mangangala- 

KAL, KOMERSIYANTE. 

ne-gos-yo png [Esp negocio] 1: trabaho 
2 : pamimili at pagtitinda ng mga 
kalakal upang kumita 3: tao, sosyo, 
o korporasyon na naglalayong kumita. 

9 

negotiable (ne-go-sya-bol) pnr [Ing] 

1: bukas sa diskusyon o anumang 
pagbabago 2 : maaaring magbago 
ayon sa kasunduan o napagkasunduan 
3: maaaring ipagbili o mabili 4: 
maaaring ilipat ang pagmamay-ari. 


negotiable instrument (ne*go sya bol 
ins-tru-ment) png Bat [Ing] 1 : doku- 
mentong saklaw ng mga transaksiyong 
pinansiyal na maaaring ibenta at bilhin 
2 : kasulatang nasasalin o naililipat, 
hal tseke na maaari lamang maen- 
doso kapag pinirmahan ang likod 
nito. 


negotiate (ne-go-syeyt) pnd [Ing] : 
mag-usap upang makarating sa isang 
kasunduan 2 : mag-ayos ng gusot 3 : 
maghanap ng paraan 4: a palitan 
ng cash o note ang tseke b magbigay 
ng halaga ng tseke. 

negotiation (ne-go-syey-syon) png 
[Ing\ : negosyasyon. 

negotiorum gestio (ne-go-syo-rum 
hes-tyo) jmgBat [Lai] : sa batas sibil, 
sinumang nagkusang loob kumilos 
at walang kapangyarihang umakto 
para sa iba nang walang pahintulot 
sa layuning ingatan ang negosyo o 
gawain ng ibang tao. 

Neg*ri*to png Alp : tawag ng mga 
Espanyol sa mga tao sa Filipinas na 
pandak, maitim, at kulot ang buhok : 
Agta. 


N6g*ro (mg.ro) pnr [Esp Ing] : hinggil 
sa itim na lahi ng sangkatauhan, lalo 
ang nagmula sa Africa, na may kayu- 
manggi hanggang itim na balat, 
malapad at sapad na ilong, makapal 
na labi, at kulot na buhok : Egoy. 

n6g*ro pnr [Esp] : maitim. 

Negros Bukidnon (neg-ros bu-kid- 

non) png : pangkating etniko na 
matatagpuan sa Negros Oriental. 

. Negros Occidental (neg-ros ok-si- 
den • tal) png : lalawigan sa Kanlurang 
Visayas ng Filipinas, Rehiyon VI. 

Negros Oriental (neg-ros or-yen-tal) 
png : lalawigan sa Gitnang Visayas 
ng Filipinas, Rehiyon VII. 

Nehemiah (ni-he-ma-ya) png[IngHeb] 

1: pinuno ng mga Hebrew noong 
siglo 5 B.C. 2: sa Bibliya, aklat na 
nagtataglay ng kaniyang pangalan. 

neighbour (ney-bor) png [Ing] : kapit- 
bahay. 

neither (ne-der, nay-der) pnr [Ing] : 
hindi ang alinman sa dalawa. 

nek*ro*lo*hi*ya png [Esp necrologia] 
1 : tala ng mga taong namatay 2 : 
palatuntunan para sa namatay. 

n6k*tar png 1: Bot matamis na katas 
ng halaman at nakaaakit sa mga ku- 
lisap 2: Mit inumin ng mga diyos 3: 
anumang malinamnam na inumin. 

nek*ton png [Ing] : hayop na may 
kakayahang lumangoy. 


nel *son png [Ing] : sa buno, ang paraan 
ng paghawak o paggapi sa pamama- 
gitan ng pag-ipit sa ulo, batok, at bisig 
ng kalaban. 

r 

nematic (ne-mat-ik) pnr [Ing] : may 
kaugnayan sa kalagayan ng mga liki- 
dong kristal na nakaayos nang patuwid 
ang mga molecule. 

nematocyst (nem-a-to-sist) png [Ing] : 
anumang invertebrate ( phylum Coe- 
lenteratci) na binubuo ng kapsulang 
may hiblang bumubuga ng lason. 

nematode (nem-a-tod) png Zoo: pa- 
rasitikong uod (phylum Nematoda) 
na payat at hugis bumbong. 

Nembutal (nem-byu-tal) png Kerri 
[Ing] \ asin ng pentobarbitone na 
ginagamit na pampakalma at pampa- 
hupa sa panginginig ng katawan. 

nemertean (ne-mer-tin) png Zoo 
[Ing] : uod tubig (phylum Nemertea) 
na mahaba ang katawan, matingkad 
ang kulay, at karaniwang natatag] 3 uan 
sa tabing dagat ng Europa. 

nemesia (ne-me-sya) png Bot: halaman 
(genus Nemesia) sa timog Africa na 
pinaparami dahil sa angking sari- 
saring kulay at nagkakaibang anyo 
ng bulaklak. 

Nemesis (Nern-i-sis) png Mit [Gri] : 
diyosa na naggagawad ng banal na 
parusa.s& kamalian. 

nemesis (nem-i-sis) png [Ing Gri] 1 : 
makatarungang parusa 2 : pagbagsak 
dulot nito 3: ang may kagagawan ng 
pagbagsak. 

nem-nem pnd mag*nem°nem, nem* 
ne*mm f i* nem*nem [Ilk] : magtanim 
ng galit. 

Ne*ne png [Bik Kap HU Seb Tag] : ma- 
lambing na tawag ng nakatatanda sa 
isang babae var Nini : Ading, Ineng, 
Iday, Inday, Itaw. 

Ne*neng png : malambing na tawag 
sa nagdadalagang babae. 

neng*neng png {Pan ] : masid; tung- 
hay 1 -/?n^nu*meng*neng, neng*n§* 
ngan, ma*neng*nesng. 

nen sa-man pnb [Pan] : noon. 

neo- (nf-yo) pnl [Ing] : ukol sa bago; 
binago. 

neoclassical (ni-yo-klas-i-kal) pnr Sin 
Lit [Ing] : may kaugnayan o may 
kinalaman sa binagong estilo o pag- 
tingin sa klasikong sining, literatura, 
musika, at iba pa. . 

neoclassicism (ni-yo-klas-i-siz-em) 
png Sin [Ing] : artistikong pangkat o 
estilo na nagsimula sa Roma sa kala- 
gitnaan ng ika-18 siglo. 



neocolonialism 


584 


neto 


neocolonialism (nf-yo-ko-lo-nya- 

Kz-em) png Pol [Ing] : paggamit ng 
panggipit sa ekonomiya, politika, at 
iba pa upang makontrol o maimplu- 
wensiyahan ang ibang bansa. 

neodymium (ni-yo-dfm-yum) p?ig 
Kern. [Ing] : metalikong element na 
kulay mamuti-muting pilak (atomic 
number 60, symbol Nd). 

/ 

neolithic (ni-yo-h-tik ) p n r [ Ing] : may 
kaugnayan o may kinalaman sa lulling 
bahagi ng Panahong Bato; panahon 
na pinakikinis ang mga batong ka- 

sangkapan at sandata. 

• % •• * , »* 

neologism (ni-yoJo-giz-em) png 
[Ing] : neolohismo 

ne*o*lo*hfs*mo png [Esp neologismo] 

1: bagong salita o pahayag 2: pag- 
hahalo-halo at paggamit ng bagong 
salita. 

* * * * • ^ 

neomycin (ni-yo-may-sin) png [Ing 
neo+mycin] : antibiyotiko mula sa 
actinomycete (Streptomyces fradiae) 
at ginagamit para sa impeksiyon ng 
balat at mata. 




neon (ne*on, ni-yon) png 
Ing] : gas element na walang kulay 
at waiang amoy (atomic number 10, 
symbol Ne). 

** * 

neonatal (ni-yo-neyt-al) pnr [Ing] : 
may kaugnayan sa mga bagong pa- 



neonate (m-yo-neyt) png' [I 
sanggol na bagong silang. 

neon light (ni-yon layt) png [Ing] : 
tubong may lamang neon gas at nag- 
bibigay ng sinag na kulay kahel-pula. 

neophyte (nf-yo-fayt) png [Ing] 1: 
baguhan 2 : tao na kapapalit lamang 
ng relihiyon o paniniwala 3: tao na 
kabibinyag lamang 4: nobisyada. 

neoplasia (m• yo• p 1 ey• sya) png Med 
[Ing] : pagkabuo at pagtubo ng tumor. 

neoplasm (m-yo-plaz-am) png Med 
[Ing] : tissue na hindi normal na tu- 
mutubo sa ilang bahagi rig katawan. 

neo-plasticism (nnyo-plasui-si-zem) 
png Sin [Ing] : terminong naglalara- 
wan sa uri ng painting na may heome- 
trikong kapayakan ng kapuwa pahalang 
at patayong mga linya at gumagamit 
ng mga pangunahing kulay naitim, 
puti, at abo. 

neoplatonism (ni-yo-pley*to*mz-em) 
png [Ing] : panrelihiyon at pampi- 
losopiyang sistema batay sa idea ni 
Plato. 

neoprene (m-yo-prfn) png [Ing] : 
polymer na sintetiko at tila goma. 


Neoptofemus (m-yop-to-le-mus) png 
Mit [Ing] : laiaking anak ni Achilles 
at pumatay kay Priam pagkatapos 
ng pagkatalo ng Troya. 

neoteny (m-yot-e-ni) png [Ing] 1 : 
pananatili sa anyong bata kahit 
matanda sa edad 2 : sa mga hay op, 
kakayahang maging tigulang sa sex 
kahit nasa yugto ng pagiging larva. 

neoteric (nf-yo-ter-ik) pnr [Ing] 1: 
bago 2 : moderno. 

neotropical (m-yo*tr6p-i-kal)^nr[/ng]: 
may kinalaman o may kaugnayan sa 
Gitna at Timog America, bilang 
heograpikong rehiyon ng mga hayop. 

Ne*pal png [Ing] : mabundok na bansa 
sa katimugang Asia sa Himalayas. ( 

nepenthes (ni-pen-tez) png [Ing] : 
drogang nakapagdudulot ng paglimot 
sa hinagpis 2: Bot halaman (genus 
Nepenthes) na may hugis-pitsel na 
dahon. 

nephelometer (ne*fe-lo*me*ter) png 
; [Ing] : instrumentong ginagamit sa 
pagtantiya ng sukat at konsentrasyon 
. ng mga particle sa likido. 

nephew (ne-few) png [Ing] : pamang- 
king lalaki, niece kung babae. 

nephology (ne-fo-lo-dyi) png [Ing] : 
pag-aaral hinggil sa ulap. 

nephrite (nef-rayt) png [Ing] : lunti, 
dilaw, at puting anyo ng calcium 
magnesium silicate ngjade. 

nephritis (nef-ray-tis) png Med [Ing] : 
pamamaga ng rinyon. 

nep a n6p png [Ilk] : tag-ulan. 

ne-po-tis-mo png [Esp] : sa negosyo, 
politika, at iba pa, ang pagbibigay 
ng pabor o tungkulin sa kamag-anak. 

nep-d a ti*k6 pnr Med [Esp nefritico] : 
tao na namamaga ang rinyon. 

Neptune (nep-tyun) png [Ing] : Nep- 
tuno. . ‘ i •; 

neptunium (nep-tyun-yum) png[Ing].: 
kemikal na element na radyoaktibo 
at metaliko (atomic number 93, 
symbol Np). ,r 

Nep*tu*no png [Esp] 1 : Mit sinaunang 
bathala ng tubigan at karagatan ng 
mga Griyego 2: karagatan 3: Asn 
•i ikawalong planeta mula sa araw : 
Neptune. 

ner-bhyd png [Esp nervio] : nerve. 

n6rbi-y6s png [Esp nervio+s] 1 : mga 
nerve 2 : pagiging matakutin. 

ner*bi°y6*so png [Esp nervioso] : tao 
na may nerbiyos, ner*bi*y6 # sa kung 
babae. 


nerd pnr [Ing] 1 : mahina 2: loko-loko 
4: walang in teres. 

Nereid (Ner-id) png [Ing] 1: isa sa 
mga satelayt ng planetang Neptune 
2: Mit [Gri] sinuman sa mga nimpang 
dagat; babaeng anak ni Nereus. 

nereid (ner*id) pngi Zoo kamiborong 
uod tubig (pamilya Nereidae). 

Nereus (Ner-yus) png Mit [Gri] : 
bathala ng dagat; lalaki ng anak nina 
Pontus at Gaea, at ama ng mga nereid. 

nerve (nerv) png Ana [Ing] : hugpong 
ng mga ugat na nagpapahatid ng 
pandama at kilos sa utak, gulugod, 
at iba pang bahagi ng katawan. 

nerve plant (nerv plant) png Bot 
[Ing] : maliit na yerba (Fittonia vers- 
chaffeltii) na mataba ang dahon at 
maliit at payat ang bulaklak. 

nervous (ner-vos) pnr f Ing] 1: mada- 
ling magalit o mabalisa 2 : may kaug¬ 
nayan sa nerve o nervous system. 

•^ifervous system (ner-vos sis-tem) 
png Ana [Ing] : network ng espesya- 
lisadong mga cell na nagdadala ng 
pandama sa iba’t ibang bahagi ng 
katawan. 

nescient (nes-yent) pnr f Ing] : waiang 
kaalam-alam; ign o ran te. 

i 

ne*s6-sar-yo pnr [Esp necesario] : kai- 
langan. 

ne’s6‘si*ta a do pnr [Esp necesitado] : 
nangangailangan. 

-ness (nes) pnl [Ing] : pambuo ng 
pangngalan, idinadagdag sa pang- 
uri, at nagpapahayag ng kondisyon, 
hal tenderness, brightness. 

nest png [Ing] : pugad. 

Nestor png Mit [ Gri] : pinakamatalino 
at pinakamatanda sa mga Griyego 
noong digmaang Troya. 

Nestorianism (nes-tor-ya-niz-em) png 
[Ing] : doktrinang Kristiyano hinggil 
sa paniniwala na si Hesukristo ay 
may dalawang hiwalay na persona, 
isang tao at isang banal. 

net png [Ing] 1: lambat na panghuli 
ng isda, ibon, at iba pang hayop 2 : 
tila-engkaheng telang cotton, seda, 
at rayon na may magkakasinlaking 
butas at ginagamit na pundasyon ng 
anumang engkahe 3: telang may 
magkakasinlaking butas na ginaga¬ 
mit na kulambo o panghati sa court 
sa larong tennis, volleyball, badmin¬ 
ton, at sepak takraw 4: Isp ang pag- 

tama ng bola sa net 5: neto. 

* 

n6 a to png [Esp] : kabuuang kita pag¬ 
katapos ibawas ang mga nagastos. 





network 


585 


newsprint 


n6t*work png [ Ing ] 1: ayos ng salit- 
salit na pahalarig at patayong linya 
tulad ng estruktura ng net 2 : kom- 
plikadong sistema ng riles/ kanal, at 
iba pa 3: pangkat ng mga tao na 
nagpapalitan ng impormasyon at 
karanasan para sa layuning pampro 
pesyon at panlipunan 4 : kadena ng 
mga magkakabit na computer, makina, 
o anumang operasyon 5 : sistema ng 
nagkakabit na konduktor pang-elek- 
trika 6 : pangkat ng mga estasyon sa 

ugnayang pangmadla tulad ng radyo 
at telebisyon. 

net*w6rker png [Ing] : kasapi sa isang 
network. 

neume (nyum) png Mus [Ing] : senyas 
na nagpapahiwatig ng nota o pangkat 
ng mga nota sa isang pan tig ng kanta. 

ne-u-ras-t6«ni-k6 pnr [Esp neurastmko ]: 

tao na may neurastenya. 

ne*u*ras*t6n*ya png [Esp neurastmm ]: 

panghihinang mental sanhi ng labis 
at matagalang pagtatrabaho at pag- 
kapagod ng isip. 

neuritis (nyu-ray-tis) png Med [Ing] : 
pamamaga at pananakit ng mga nerve. 

neuroanatomy (nyu-ro-a-na-to-mi) 

png [Ing] : anatomiya ng nervous 
system. 

neurogenesis (nyu-ro-dye-ne-sfs) png 

[Ing] : pagtubo at pagdevelop ng mga 
himaymay ng nerve. 

ne-u-rb-lo-hbya png [Esp neurologia] : 
agham ng nerve, mga sistema nito, 
at sakit na umaapekto dito. 

ne*u*r6-lo-g6 png [Esp] : manggaga- 

mot na dalubhasa sa neurolohiya. . 

neuromuscular (nyii-ro-mas-kyu-lar)^ 

pnr [Ing] : may kaugnayan sa nerve 
at kalamnan. 

ne*ti*ron P n g Ung] : espesyalisadong 

cell na naghahatid ng anumang 
impulse sa nerve. 

neuropathology (nyu-ro-pa-tol-o-dyi) 

png [Ing] : agham o pag-aaral sa 
pinagmuJan, kalikasan, o sanhi ng 

sakit na may kinalaman sa nervous 
system. 


neurosis (nyu-ro-sis) pngSik [Ing] : 
karamdamang mental na may sinto- 
mas ng matinding Iigalig ng isip, gaya 
n g pagkabalisa at pagkamalungkutin. 

neurosurgery (nyu-ro-sar-dyi-ri) png 
[Ing] : operasyon sa nervous system. 

neurotic (nyu-ro-tik) pnr [Ing] 1: sanhi 
ng, o may kaugnayan sa, neurosis 2 : 
dumaranas ng neurosis. 

neurotomy (nyu-ro-to-rm) png [Ing] : 
operasyon sa pamamagi tan ng pag- 
putol sa nerve, lalo na upang masala 
ang isang pandama. 

neurotoxin (nyu-ro-tok-sin) png[Ing]: 

anumang lason na lumalaganap sa 
nervous system. 

neu retransmitter (nyu-ro-tiuns-mit-er) 

png [Ing] : kemikal na substance na 
inilalabas mula sa himaymay ng nerve 
na nakaaapekto sa paglipat ng impulse 
sa isang nerve o kalamnan. 

neuter (nyu-ter) pnr [Ing] 1 : walang 
kasarian 2: Ora pambalaki. 

neutral (nyut-ral) pnr [Ing] 1: hindi 
tumutulong o nagtataguyod sa anu¬ 
mang panig : neutro 2 : walang pina- 
panigan : neutro 3: sa mga kulay, 
hindi matingkad, hal kulay abo, itim, 
puti, at kulay gatas : neutro. 

neutrality (nyut*ra*li*ti) pngBat[Ing] : 
sa batas pandaigdig, ang legal na 
kalagayan ng isang bansa na magpa- 

hayag ng di-pagsangkot nito sa digmaan 
ng ibang mga bansa. 

neutralize (nyut-ra-lays) pnd [Ing] 

1: muling balansehin; gawing walang 
saysay ang tali was na puwersa o epekto 
2 : ibukod ang isang bagay o pook 
sa pinangyayarihan ng tunggalian. 

neutrino (nyut-rf-no) pngPis [Ing] 1 : 
neutral na subatomic particle na 
may mass na malapit sa zero mav 
kalahating integral na ikot. 



neurophysiology (nyu -ro-fi-syo-lo-dyi) 

png [Ing] : sangay ng pisyolohiya na 
tumatalakay sa nervous system. 

Neuroptere (nyu-rop*te-ra) png[Ing\ i 
order ng mga kulisap na lumilipad 
at kumakain ng kapuwa kulisap. 

neuroscience (nyu*ro*sa*yans) png 

[Ing] : anumang agham na tumata¬ 
lakay sa estruktura at funsiyon ng 
nervous sytem at utak. 


ne*u-tro png [Esp] : neutral. 

neutron (nyut-ron) png Pis [Ing] : 
subatomic na particle na ang mass 
ay kahawig ng proton ngunit walang 
kargang elektrisidad. 

neutron star (nyut-ron star) png 
[Ing] : bagay na may pinakamaliit 
na radius, may mataas na densidad, 
at binubuo ng neutron na mahigpit 
ang pagkakapit sa isa’t isa. 

neutrophil (nyu-tro-ffl) png[Ing ]: sa 

histolohiya, puting cell ng dugo na 

madaling mamantsahan ng neutral 
na tina. 

neve (ney-vey) png [Ing] : lawas ng 
butil-butil ng niyebe na hindi pa 
nasisiksik para maging tipak na yelo. 


n6-ver pnb [Ing] : hindi o wala kailan- 

man; hindi o wala kahit minsan; 

hindi o wala kahit isang pagkakataon 
Cf nungka. 

nevertheless (ne-ver-da-les) pnb [Ing ]: 

kahit na. 

4 

new (nu, nyu) png [Ing] : bago. 

new age (nyu eyds) png [Ing] : kilusan 
na mayroong altematibong pananaw 
sa tradisyonal na kanluraning kultura 
at may interes sa mga espiritwal, 
kataka-taka, banal na idea, at anumang 
may kinalaman sa kalikasan. 

newcastle disease (nyu-ka-sel di-sis) 

png Med [Ing] : malubhang lagnat 
dulot ng virus at nakaaapekto sa mga 
ibon at manok. 

New Criticism (nyukrit-i-siz-em) png 

Lit [Ing] : kilusan sa panunuring 
pampanitikan sa United States at Great 
Britain na nagtatampok sa kahala- 
gahan ng teksto kaysa konteksto, at 
itinuturing ang pagsasarili ng akda 
na bukod sa talambuhay ng may- 
akda o kasaysayang panlipunan. 

newly industrialized country (nyu-li 
in-das-tri-ya-layzd kan-tri) png [Ing] : 
bansang nasa antas ng industriyali- 
sasyon na ipinakikita ng mabilis na 
paglawak ng industriya at mabilis na 
pag-unlad ng ekonomiya : NIC. 

news (riyus) png [Ing] 1 : balita 2: 
peryodiko. 

newsboy (nyus-boy) png [Ing]: batang 
nagtitinda at naghahatid ng diyaryo. 

newsbrief (nyus-brif) png [Ing] : 

maikling balita sa telebisyon, radyo, 
at diyaryo. 

newscast (nyus-kast) png [Ing] : 

paghahatid ng balita sa pamamagi tan 
ng radyo at telebisyon. 

newscaster (nyus-kas-ter) png [Ing] : 
tagahatid ng balita sa pamamagi tan 
ng radyo at telebisyon : newsreader. 

newsflash (nyus-flash) png [Ing] : 
maikli at mabilisang pagbabalita. 

newsletter (nyus-let-er) png [Ing] : 

maliit na peryodiko, karaniwang 

ilang pahina lamang, at naglalaman 

ng balita ng isang organisasyon o 
institusyon. 

newsman (nyus.man) png [Ing] : 
peryodista. 

newspaper (nyus-pey-per) png [Ing] : 
peryodiko. 

newsprint (nyus-print) png [Ing] : 

mababang uri ng papel na karani- 

wang ginagamit sa paglalathala ng 
peryodiko. 







newsreader 


586 


nihilism 



newsreader (nyus-ri-der) png [Ing] : 
newscaster. 

newsreel (nyus-ril) png [Ing] : maik- 
ling pagsasapelikula ng mga balita. 

newt (nyut) png: maliit na amphibian 
sa (family Salamandridae ) na pantu- 
big at may bun tot na ganap ang haba. 

New Testament (nyu tes-ta-ment) 
png [Ing] : Bagong Tipan. 

newton (nyu* ton) png [Ing] : SI na 
yunit ng puwersa (symbol N). 

newton’s law of motion (nyu-tons 
lo ob mo-syon) png [Ing] i tatlong 
batas ng paggalaw o motion batay sa 
sumusunod na mekanika : una, 
nananatiling nakahimpil o nasa uni- 
pormeng motion ang lawas sa isang 
tuwid na linya maliban kung may 
panlabas na puwersang nagpakilos 
dito; ikalawa, proporsiyonado ang 
rate ng pagbabago sa momentum 
ng gumagalaw na lawas sa puwersa 
ng nagdudulot ng pagbabago; ikatlo, 
mayroong pareho at salungat na 
puwersa ang dalawang lawas na guma- 
gamit ng puwersa sa isp't isa. 

new wave (nyu weyv) png [Ing] : 
estilo ng musikang rock na naging 
tanyag noong mga hiding bahagi ng 
dekada 1970, nagmula sa punk ngiinit 
higit na sopistikado ang tunog at hindi 
gaanong agresibo ang pagtatanghal. 

New Year (nyu yir) png [Ing] : Bagong 
Taon. 


next pnr [Ing] 1 : malapit 2: kasunod. 

ng, daglat (en dyi) pnb : ng gabi; oras 
pagkaraan ng ikaanim ng hapon at 
bago ang hatinggabi. 

NGO, daglat (en dyi o) png [Ing] \ 
non-governmental organizati on. 

nh, daglat (en eyts) pnb : ng hapon; 
oras mula ikaisa ng hapon at bago 
ang ikaanim ng gabi. 

NS, symbol (en-ay) Kem [Ing] : nickel. 

ni pnh [HU] : nino. 

ni pnt : kahit na, gaya sa “Ni tao ni 
hayop.” 


ni pnn 1 : nagpapahayag ng pagrnamay- 
ari at karaniwang sinusundan ng 
pangalan ng tao, hat ‘Bago ang 
sapatos ni Jona. : 2: nagpapahayag 
ng tagagawa ng aksiyon at karan iwang 
sinusundan ng pangala n ng tao, hal 
“Hiniram ni Nieves ang aklat.” 

ni’id’to pnr [ Seb] 1: niyon 2 : noon. 

ni-a*n& pnh [&&] : niyan. 

rti'£ a ya pnh [Iva] : ito. 

nib png [Ing] 1 : tubs ng bolpen 2: 
nadurog na kape o anumang legum- 


bre 3: tubs ng anumang gamit 4: 
taka ng ibon. 

ni°b6l png [Esp nivel] 1: Kar kasang- 
kapan sa pagtiyak kung pantay o 
patag ang anumang rabaw 2 : sa 
paggawa ng papel, ang marka ng 
tubig 3: pagkakapantay. 

ni*be-!a a do pnr [Esp niveladn] : pantay. 

nbbe-las-yon png [Esp nibelacion] : 
pagpapan tav. 

Ni belling png Mit [Ger] : kasapi ng 
lahi ng mga duwendeng Scandinavian 
at nagtatago ng gin to at yamang may 
mahika. 

Nibelungelied (m-bi-lung-e-lid) png 
[Ger] : tulang Aleman noongika-13 
siglo ha naglalarawan ng kuwento 
sa Edda at nagpapahayag ng buhay 
at kamatayan ni Siegfried. 

ni-bis /wdmag-ni'bfs, u-mbbis, i-ni* 

bis : bumaba; lumapag. 

nib*nfb png [57] : sasakyang dagat na 
halos lumubog sa tubig ang pinaka- 
katawan lalo’t kung may sakay. 

NIC, (en ay si) png [Ing] : newly 

industrialized country. 

✓ 

nicad (nf-kad png [Ing] : bateryang 
may anode na nickel at may cathode 

na cadmium. 

nicam (ni-kam) png [Ing] : sistemang 
digital ng telebisyong British na nag- 
hahatid ng senyas na video at may 
mataas na kabdad ng tunog. 

nice (nays) pnr [Ing] 1 : maganda 2: 
maaliwalas 3: kanais-nais 4: kaaya-aya. 

nicety (nays-ti) png [Ing] 1: di-ha la- 
tang katangian o detalye 2 : katum- 
pakan 3 : masabmuot at pino ang 
kabdad. 

niche (nits) png [Ere] 1: uka sa pader 
ukol sa estatwa; anumang kahawig 
nito 2: a pook, trabaho, kalagayan, 
o tungkulin na angkop na angkop sa 
isang tao o bagay : nitso 2 b isang 
kaligirang nagdudulot ng mga kai- 
langan sa buhay ng isang organismo 
o ispisi : nitso 2 3: isang espe^yalisa- 
dong pamibhan : nitso-. 

nichrome (nnkrum) png Kent [Ing] : 
alloy ng chromium at iron na gina- 
gamit sa paggawa ng alambre at 
pagpapainit ng mga element. 

nickel (ni-kel) png Km [Ing] 1 : alinman 
sa mga substance na makinang, 
nahuhubog, nababanat, at nagaga- 
mit na daluyan ig in it ng elektrisidad 
2 : matigas at kulay pilak na metal 
na ginagamit sa paghahalo ng dalawa 
o higit pang metal (atomic number 

21, symbol Ni) : nikel. 


nickname (nik-neym) png[Ingnick+ 
name] : pal ay aw. 

nicotinamide (nik-o-tin-a-mayd) png 
Kem [Ing] : walang kulay, maliit na 
kristal, at nalulusaw sa tubig na solid, 
(CH 4 NCONH 2 ) amide ng nicotinic 
acid at sangkap ng bitamina B-com- 
plex na matatagpuan sa kame, atay, 
isda, at itlog. 

nicotinic acid (nik-oum-ika-sid) png 
Kem [Ing] : acid (C 5 H 4 N COOH) na 
sangkap ng bitamina B-complex, 
makukuha sa karne at iba pa, at 
panlunas sa pellagra. 

nictitate (nik-ti-teyt) pnd [Ing] : 
kumurap-kurap. 

ni-do png [Esp] : nakakaing pugad ng 
ibon. 

nidus (nudus) png [Ing] 1 : pook na 
pinag-iimbakan ng mga itlog ng 
kulisap 2 : pook na pinag-aalagaan 
at pinagpapaunlaran ng isang bagay. 

^.niece (nis) png [Ing] \ pamangking 
babae, nephew kung lalaki. 

niggard (nfg-ard) png [Ing] 1: tao 
na labis na kuripot 2 : maramot. 

nightbird (naytbird) png [Ing] : tao 
na aktibo kung gabi. 

nighthawk (nayt-hok) png [Ing] 1: 
tao na gumagala kung gabi, gaya ng 
magnanakaw 2 : uri ng ibon (genus 
Chordeiles ). 

nightingale (nayt-en-geyl) png [Ing] : 
maliit na ibon ( Lnscinia megarhynchos) 
na may magandang tinig paghuni, 
lalo kung lalaki. 

nightmare (nayt-meyr) png [Ing] 1: 
bangungot 2 : masama at nakatatakot 
na karanasan. 

nightshade (nayt syeyd) png [Ing] : 
nakalalasong halaman (pamilya Sola- 
naceae) na pula ang bunga. 

ni*gi pngBot : matigas na punongkahoy 
na nabubuhay sa gilid ng tubigan at 
karaniwang ginagawang poste. 

n(*go png [Bik HU Seb War] : bilao. 

ni-gd png 1: kasiya-siya 2 : mabuting 
kapalaran 3: kasaganaan. 

ni'h^ng pnr: pinanipis sa pamamagi- 
tan ng pagbibilad. 

nihilism (m-e-liz-em) png [Ing] I s 
negatibong mga doktrina, o pagta- 
takwil sa anumang prinsipyong pan- 
relihiyon at moral 2 : teoryang nani- 
nindigan na walang totoong pag-iral 
ang lahat ng bagay 3; doktrina ng 
mga rebolusyonaryong Ruso noong 
ika-19 siglo at unang bahagi ng ika- 
20 siglo, na hindi sumasang-ayon sa 








587 


umiiral na institusyong pampolitika 
at panlipunan. 

ni* hik png\Tbo] : pagkikil ng ngipin. 

ni'hft pnr [Seb] 1 : bihira; di-karaniwan 
2 : madalang. 

ni* ig png : matalik na pag-uusap o 
ugnayan ng dalawang tao - pnd 

mag*ni*i'g f ni-i*gfn, pag*ni*i*gm. 

nHm/mdmag-nMm, ni*i*min [57 ]: 

basain. 


ni*fm pnd mag*ni*im, ni*i*mfn [57] 
1: bilangin ang tapayan 2: idiin ang 
kagat; igtingan. 

ni*i*ni pnr [Seb] : nito. 

ni*»s png [57] 1 : matiyagang paglakad, 
gaya ng pagpapakita ng pagdurusa 
2 : lihim na nabunyag at pilit na 
pinagtakpan. 

nbkat pnd nrkat, ni*ni*kat : tinipil 
na anyo ng sumikat. 

Nike (nay •ki) png Mit [ Gri ] : diyosa 
ng tagurnpay. 


nf-kel png [Esp niquel] 1 : nickel 2: 
Kollimang sentimos. 

ni*ke*l£*do pnr [Esp niquelado ] : bina- 
lutan ng nikel. 

ni*ke*las*y6n png [Esp niquelacion] : 
pagbabalot ng nikel sa anumang 
piraso ng metal. 

nik*nik png Zoo 1 : [Kap Tag] maliit 
na insektong sumisipsip ng dugo Cf 

HANLOK, LIMATIK, NUKNOK, TAGNOK 2 s 

[57] maliit na lamok. 


ni*ko*tf*na png [Esp nicotina] : alka- 
loyd (C 10 H I4 N 2 ) na walang kulay, 
nalulusaw sa tubig, at lubhang naka- 
lalason, karaniwang nakukuha sa 
tabako. 


nM6 pnh [HUSeb Tag] : panghalip na 
panaong maramihan, ikatlong pana- 
uhan, nasa kaukulang paari, sumu- 
sunod sa pangngalan, at kumakatawan 
sa ngalan ng mga taong pinag-unsapan 
na silang nag-aari, kinauukulan ng 
bagay, gawain, pangyayaring bina- 
banggit : da, kareLa, ninda, nira. 

ni*l h png Bot [Kap Tag War] : punong- 
kahoy ( Scyphiphora hydrophyllacea) 
na may malapad at makintab na 
dahon at mapagkukunan ng bughaw 
na tina : anyil, tayum. 

nHad png Bot : anyfl. 

ni*lag*s£k pnr [57] : maganda ang 
pagkakaluto. 

ni-la-ld-ngaw /;/// (ni+la+la-ngaw) : 
kalakal, establisimyento, pagtatanghal, 
o pamilihang walang pumapansin 
at bumibili. 


nMay png: mag-isip nang malalim na 
may kalakip na pagsusuring espirit- 
wal; gumawa ng meditasyon - mag* 
ni-lay, ni*la*yin : meditasyon, medi¬ 
tation. 

nMing png [57] 1 : lihi 2: pagkaka- 
wangis ng sanggol sa anumang napag- 
lihan ng ina. 

ni*lu*bir png [Pan] : balikaw. 

nmvbo png [Esp] : sinag. 

nimbus png [Ing] 1: dag-om 2; sinag 
sa ulo ng larawan ng santo. 

mnvpa png [Esp ninfa] 1 : uri ng diwa- 
tang naninirahan sa tubigan, parang, 
at kabundukan. 

nim*pu*hd pnr : nakalupagi var tim- 

ni*mu png [Kap] : paghihilamos o 
paghuhugas ng mukha Cf nimo. 

ni*n£ pnu : pangmaramihan ng ni. 

nrnag png : radyasyon Cf hunab, 
singaw. 

nincompoop (nfn-kom-pup) png[Ing]: 

tao na sira ang ulo; luko-luko. 

nfn*da pnh [Bik] : nila. 

nine (nayn) png [Ing] i siyam, nuwebe. 

nineteen (nayn-tin) png [Ing] : labin- 
siyam. 

ninety (nayn-ti) png [Ing] : siyamnapu. 

ni-ngas png : pagliyab ng gas o 
singaw, tulad ng sa kahoy o uling, 
na sumasailalim sa kombustiyon; bah^i 
var dingas, lfngas 1 Cf liyab, lagablab : 

FLAME 1 



ni*ngas-ku*gon png Idy : gawain o 
proyektong hindi nagtatagal; sa 
Simula lamang masikhay o masipag. 

ntng*nang png [Kap] : ihaw; bangf. 

ning*n(ng png [Kap Tag] : matinding 
sinag o kinang Cf kinang : kjdlab, 
kintab, luningning, sigay, sileng, shjng. 

ni*ni pnh 1 : [Kap] nito 2: [5^] ganito. 

ni*ni png [57] : nabulok na damit. 

nin*jut*su png [Jap] : uri ng martial 
arts na palihim ang pagkilos at pag- 
atake. 


nin*ka*y^r png [57] : pag-upo nang 
nakatingkayad. 

nf*no pnh [Ilk Tag] : ibang anyo ng 
kanino; ginagamit sa pagtatanong 
hinggil sa pagmamay-ari, at isinusu- 
nod sa pangalan ng itinatanong, hal 
Bahay nino ito? : iisay, kanay, kansang, 
kinsa, ni, sin-o. 

ni*nong png [Ilk Pan Tag] 1 : pinaikling 
padrino 2: lalaking isponsor sa 
binyag, kumpil, at kasal, ni*nang kung 
babae : amaon, maninoy, tegawan. 


nipis 


Ninos Inocentes (nm-yosi-no-sen-tes) 
png [Esp] 1: araw na gumugunita sa 
pagpaslang ng mga sanggol bilang 
pagsunod sa utos ni Herodes; ginu- 
gunita tuwing Disyembre 28 2 : pan- 
loloko o panlilinlang sa naturang araw. 

ninth (naynt) pnr [Ing] : ikasiyam. 

ni*nu*n6 png 1; pinagmulan ng isang 
angkan o organismo : ancestor, ante- 
sesor 2: bagay, idea, o estilo na 
nagsisilbing prototipo 3: tao na mo- 
delo o may impluwensiya sa iba 4: 
Bat tagapagmana. 

nin*ya png [Esp nina] 1 : balintataw 
2: nucleus ng cell 3: Alp taguri sa 
batang babae na mula sa angkan ng 
Espanyol. 

nm*ya bo*ni*ta png [Esp nina bonita] : 
paboritong babae; nm*yo bo*ni*to 
kung lalaki. 

nin*y 6 pnh 1: panghalip na panaong 
maramihan, ikalawang panauhan, 
nasa kaukulang paari at kumakatawan 
sa ngalan ng mga taong kinakausap 
na nagmamay-ari, o kinauukulan ng 
bagay, gawain, at pangyayaring na- 
banggit, hal bahay ninyo, pakana 
ninyo 2 : garnit sa magalang na pag- 
uusap. 

nina (mn.ya) png [Esp] : batang babae, 
nino kung lalaki. 

Nino ( nfn-yo) png [Esp] : sa mga 
Kristiyano, taguri sa batang Hesus. 

niobium (ni^u*bi*yum) pngKem [Ing] 

: metalikong element na kahawig ng 
tantalum ang katangian pangkimika 
(atomic number 41, symbol Nb). 

nip pnd [Ing] 1 : kumitil 2: kumurot 
3: sumugpo 4: bumigo 5: mansipit. 

nhpa png Bot [NOr Kap HU Ilk Pan 
Tag War] : punong palma ( Nypa fruiti- 
cans) na gumagapang ang pinakaka- 
tawan at may dahong mabalahibo 
at malapad Cf pawid : anipa, pinok, 
sasA. 

ni a pS-ni a pd png Zoo [HU] : uri ng ahas 
tubig na kulay kape at maraming 
tinik. ' 

nrpay png Bot [HU Seb Tag] : baging 
( Mucuna gigantea) na matingkad na 
lila ang bulaklak, at nababalot ng 
makunat na supot ang bunga. 

nip-6y png [57] : uri ng uod na maliit 
at parasitiko, at nakapipinsala sa 
manok. 

ni*pfs pnr [Bik HU Mag Seb fag War] ; 
kaunting sukat o sakop mulang rabaw 
hanggang ilalim ng bagay; hindi 
makapal: himpis, impis, ingpis, kanipis, 

LAPAT 2 , LOBAY, NIWANG 2 . 




nipper 


588 


niyog 


nipper (nfp-er) png [Ing] 1 : sipit 2: 
tiyani 3: bukaypato; plais. 

nipple (nfp-ol) png [Ing] 1 : utong 2: 
tsupon. 

nipplewort (nip-ol-wort) png Bot 
[Ing] : payat na damo ( Lapsana com¬ 
munis) na may maliit na dilaw na 
bulaklak. 

m-ra pnh [War] : nila. 

ni*rat png Lit [ Thai] : tulang nagsasaad 
ng paglayo ng makata sa kaniyang 
mahal upang maglakbay at nagsasa- 
laysay ng magagandang tanawing 
dinaanan. 

ni“ri pnh : hinggil sa bagay na malapit 
at hawak ng nagsasalita Cf nito. 

nirva*na png [Sfcr] : sa Budismo, ang 
pinakamaluwalhating kalagayan na 
walang paghihirap, lunggati, o pag- 
kakilala sa sarili. 

nrsi png Bot [Ilk] : uri ng tambo na 
ginagamit sa paggawa ng banig. 

nismis png A : [BikKap Tag] pagkaga- 
pok ng mga hibla <o sinulid ng tela 
2: [ Bik Kap Tag] pagkagato ng damit 
dahil sa kalumaan o masamang pag- 
kakakusot 3: kapirasong telang 
ginagamit na panghawak ng palayok: 

POT HOLDER. 

ni-ta pnr [Kap] 1 : niyon 2: noon. 

ni # t6 pnb : nating dalawa : nata. 

niter (nay-ter) pngKem [/rag] 1: potas¬ 
sium nitrate; maputing salt, KN0 3 
na ginagamit sa paggawa ng pulbura, 
paputok, at katulad 2 : sodium nitrate; 
NaN0 3 na ginagamit sa pataba at 
dinamita. 

ni-to png [Ilk] : patuna. 

ni*t6 pnh : panghalip na pamadig sa 
kaukulang paari na tumutukoy sa 
tao, bagay, o pangyayaring nagtatag- 
lay ng anumang katangiang ipinaha- 
hayag ng nagsasalita na malapit sa 
kaniya : daytoy, ini, m, kaini, niini, 

NINt, SINI. 

ni*t6 png Bot 1 : [Bik HU Seb Tag War] 
baging na payat at ilahas, karaniwang 
ginagawang sombrero at basket 2: 
[HU Seb Tag] uri ng pako ( Ligodium 
circinnatum ). 

nrtong ha*p6n png Bot [nito+na+ 
Hapon] : eletso (Lygodium japonicum) 
na may dahong tila tigib sa kaliskis. 

m*tong~pu'l£ png Bot [nito+na+pula] : 
payat at nakaiikid na halaman na 
ginagamit na pampadahak o pam- 
padura. 

ni*tong-pu # tt png Bot [nito+na+puti] 
1: eletso ( Lygodium circinnatum) na 


mabalahibo at karaniwang itinatanim 
sa mga hardin 2 : eletso ( Lygodium 
Jlexousum ). 

ni*t6-ni*t6*an png Bot [nito-nito+an] : 
uri ng pako na itmuturing na halamang 
medisinal at iginagamot sa sakit sa 
balat. 

nitrate (nay-treyt) pngKem [Ing] : 
salt o ester ng nitric acid. 

nitric (nay-trik) pnrKem [Ing] 1: may 
nitrogen 2 : may kaugnayan sa niter. 

nitric acid (nit-rik a-sid) pngKem [/ng] : 
walang kulay o manilaw-nilaw, sumi- 
singaw, nakapapaso, at nakasisirang 
likidong HN0 3 , natutunaw sa tubig 
at may malakas na katangian para 
mag-oxidize. 

nitride (nay-trayd) pngKem [Ing] : 
compound na may dalawang element 
at higit na elektronegatibo ang 
nitrogen. 

nitrify (nay-tri-fay) pnd [Ing] 1: mag- 
oxidize 2: dagdagan ng nitrogen 3: 
ihalo sa nitrogen at compound nito. 

nitrile (nay-tril) pngKem [irzgl: alinman 
sa uri ng mga organikong compound 
na may formula na RC = N. 

nitro- (nay-tro) pnl Kern [Ing] : may 
nitric acid, niter, o nitrogen.- 

nitrobenzene (nay-tru-ben-zin) png 
Kem [Ing] : element (C 6 H 5 N0 2 ) na 
mapusyaw na dilaw, nakalalason, at 
nalulusaw sa tubig. 

% 

nitrogen (nay-tro-dyen) png Kem 
[Ing\ : walang kulay, walang amoy, 
at gaseous na element na bumubuo 
ng 4 /5 ng volyum ng atmospera 
(atomic number 7, symbol N) : nitro 
heno. 

nitrogen cycle (nay-tro-dyen say-kei) 
png Kem [Ing] : tuloy-tuloy na pag- 
babago sa pamamagitan ng kumber- 
siyon ng nitrogen sa atmospera at 
mga compound sa lupa na may 
nitrogen. 

nitrogen fixation (nayt-ra-dyen fik- 
sey-syon) png Bio [Ing] : kumbersiyon 
ng nitrogen gas sa nitrogenous com¬ 
pound dulot ng bakterya na gumagawa 
ng nitrogen at maaaring magamit 
ng lahat na organismo. 

nitroglycerine (nay-tro-glis-ar-in) png 
Kem Ing : walang kulay, makapal, 
sumasabog, at bahagyang nalulusaw 

na likido CH 2 N0 3 CHN0 3 CH 2 N0 3 , 
inihanda mula sa glycerol na may 
mga nitric at sulfuric acid. 

nit*r6*he*n6 png [Esp nitrogeno] : 
nitrogen. 


nitrosamine (nay-tros-a-min) png 
Kem [Ing] : alinman sa serye ng mga 
compound na may formulang R 2 NNO. 

nitrous (nay-trus) pnrKem [Ing] 1: 
tumutukoy sa mga compound mula 
sa niter, may higit na kaunting oxygen 
kaysa nitric compound 2 : may ni¬ 
trogen. 

nit*SO png [Esp nicho] 1: puntod na 
yari sa semento o bato Cf libingan, 
sementeryo 2 \ angkop na pook o 
posisyon ng isang bagay o tao : niche 2 
3 : espesyalisado at kumikitang bahagi 
ng pamilihan : niche 3 4: posisyon o 
responsabilidad ng tao sa lipunan. 

ni-wada-ngan png [Ifu] : labay ng 
sinulid. 

nf'wang pnr [Bik HU Seb] : payat; 
nipis. 

nix png [Ing] 1: veto 2: Mit sa kuwen- 
tong-bayan ng mga Aleman, ang mali¬ 
bi t na espiritu sa tubig na karaniwang 
mabuti at mabait. 

ni*y6 pnh [Bik Tag] : panghalip pana- 
ong isahan, ikatlong panauhan, nasa 
kaukulang paari, at kumakatawan sa 
ngalan ng pinag-uusapan na siyang 
nagmamay-ari o kinauukulan ng 
bagay, gawain, o pangyayaring bina- 
banggit, hal bahay niya, bibilhin niya. 

ni»y6‘man png [Kap] : sarap. 

nbyan png [57] : ungol ng mga hayop. 

ni*y6n pnh [Kap Tag] : panghalip 
pamatlig sa kaukulang paari na 
tumutukoy sa tao, bagay, hayop, at 
pangyayaring ipinahahayag ng nag¬ 
sasalita na malapit sa kaniyang kausap, 
hal Bigyan mo ako niyang hawak mo: 

ITI DAYTA, KAIYAN, NIANA, SINA, TONTAN. 

ni*ya*6n pnr: tumutukoy sa mga bagay 
na malayo at hindi makikita ng nag¬ 
sasalita at kausap nito. 

ni*ya*t&/mdmag*ni*ya*t& l i*ni-ya*t^ f 
ni*ya*t6-in [Tau] : magsuri; magsi- 
yasat. 

ni*ya*td pnh : natin. 

ni-y^-wa png [ Tau] : kaluluwa. 

ni*ya*wa*li*hai1 png [Tau] : espiritu; 
kaluluwa. 

ni*y6*be png [Esp nieve] : atmosperi- 
kong singaw na tumitigas at naging 
yelong kristal na bumabagsak sa lupa 
sa anyong taliptip na magaan at puti: 

SNOW. 

ni-y6b'la png [Esp niebla] : ulop. 

ni - y6g png Bot [Bik HU Ilk Iva Mrw 
Pan Seb War] : palma ( Cocos nucifera) 
na may puno, dahon, at bungang 
napagkukunan ng tabla, inumin, 





*. .1 



niyog-niyugan 


589 


nomy 


alkohol, suka, mantika, at iba pang 
gamit: inniyuk, Inyug, lubi, ngutngut, 

NYUK, NYUR, NYUY, UNGUT. 

ni a y6g-ni a yu a g6n png Bot 1: orna- 
mental na palumpong ( Quisqualis 
indica) na gumagapang, mapusyaw 
na lunti ang mabalahibong dahon, 
at mabango ang bulaklak : Chinese 

HONEYSUCKLE, BALITODHAM, KASUNBAL, 
RANGOON CREEPER, TALELUNG, TARTARAW 

2 : palumpong (Ficus pseudopalma) 
nawalang sanga at matingkad na lunti 
ang bunga : lamiyog. 

ni a y6n pnr : panghalip pamatlig sa 
kaukulang paari na tumutukoy sa 
mga bagay na malayo ngunit nakikita 
ng dalawang nag-uusap Cf niyaon : 

DAYDIAY, ITI, KAITO, NIADTO, NITA, SADTO, 
TONMAn. 

no, daglat (en-o) [Ing\ : number. 

No, symbol (en o) Kem [Ing] : nobelium. 

no pnr [/ng] : wala. 

no pnb [Ing] : hindi. 

Noah (no-wa) png [Ing] : Noe. 

no*b6*to png [Esp novato] 1: baguhan 
2 : nobisyo unrnobatos, nubato. 

no*be*d£d png [Esp novedada] 1: kai- 
bahan : novelty 2 : anumang bagay 
na naiiba : novelty 3: maliit at kara- 
niwang mamahaling laruan o bagay 
na pandekorasyon : novelty. 

no*b6‘la png [Esp novela] 1: Lit inim- 
bentong akdang pasalaysay, karani- 
wang mahaba, masalimuot, at itina- 
tanghal ang karanasang pantao sa 
pamamagitan ng konektadong serye 
ng mga pangyayari: novel 2: bagay 
na bago. J** 

no*be*lfs*ta png [Esp novelista] : nag- 
susulat ng nobela. 

nobelium (no-be-li-yum) png Kem 
[Ing] : metaliko at artipisyal na 
radyoaktibong element (atomic 
number 102, symbol No). 

Nobel Prize (no-bel prayz) png [Ing] : 
pandaigdigang gantimpala sa mga 
tao na may katangi-tanging ambag 
sa kemistri, ekonorrpya, literatura, 
kapayapaan, pisika, pisyolohiya, at 
medisina. 

no*b6*na png [Esp novena ] : debosyon 
na binubuo ng panalanging tumatagal 
hanggang siyam na araw. 

no*bfs*ya png [Esp novicia] : tao na 
tinanggap sa kongregasyong panre- 
lihiyon at naghahanda para sa ordeng 
relihiyoso : nobAto. 

no*bis*y6 # da png [Esp noviciada ].: 
panahon ng paghahanda ng nobisya 
para sa isang ordeng panrelihiyon. 


n6*ble pnr [Esp] 1 : may mataas na 
titulo o ranggo 2 : magi ting at res- 
ponsable. 

noble gas (no-bol gas) png Kem [Ing]: 
alinman sa mga gaseous element na 
helium, neon, argon, xenon, at radon 
na pawang bumubuo sa Grupong 0 
(18) ng periodic table : inert gas. 

nob‘l£‘Sa png [Esp nobleza] 1: kamar- 
halikahan 2 : kadakilaan; karangalan. 

noble savage (no-bol sa-veyds) png 
[Ing] : sinaunang tao na itinuturing 
na huwaran dahil dalisay ang kaloo- 
ban kaysa makabagong sangkatauhan. 

noblesse oblige (no-bles o-blfdz) 
png [Fre] : obligasyon ng mga nasa 
mataas na angkan at posisyon upang 
kumilos nang marangal at responsable; 
tuntunin na may kasamang responsa- 
bilidad ang bawat pribilehiyo. 

nobody (no-bad-f) png [Ing] : tao na 
walang halaga, autoridad, o posisyon. 

nobody (no-bad-f) pnh [/ng] : walang 
tao. 

Nob*yem*bre png [Esp Noviembre] : 
ikalabing-isang buwan ng taon : 
November. 

n6b a yo png [Esp novio] 1 : kasintahang 
lalaki, n6b-ya kung babae : boyfriend 
2: lalaking ikakasal, n6b*ya kung 
babae : groom. 

noche (no-tse) png [Esp] : gabf. 

Noche Buena (no-tse bwe-na) png 
[Esp] 1: gabi bago ang Pasko 2: 
salusalo sa hatinggabi bago ang Pasko. 

nock (nak) png [Ing] : ukit sa magka- 
bilang dulo ng busog na pinagtatalian 
ng bagting. 

nod (nad) pnd [Ing] 1 : tumango 2: 
yumukayok, karaniwan dahil sa tindi 
ng antok 3: gumalaw, kung sa dahon 
na nahahanginan. 

node (nowd) png [Ing] 1 : buko 2: 
bukol 3: buhol 4: kulani. 

No*6 png [Esp Heb] : sa Bibliya, 
patriarkang Hebrew na gumawa ng 
arkang nagligtas sa kaniyang angkan 
at mga hayop nang dumating ang 
dilubyo : Noah. 


noise (noys) png [Ing] : ingay. 



nuwes ng punongkahoy (genus Jug- 

lans) : walnut. • 

n6-ka-rin pnb [Kap] : saan. 

nok-turno png [Esp noctumo] 1 : gabi 
2 : hayop na maliksi, masigla, at gisfng 
kung gabi. 

nddens vddens png [Lai] : papayag 
man o hindi. 


N6*li Me T6n-ge-r6 png Lit [Esp Lat]: 

unang nobela na isinulat ni Jose Rizal 
at may literal na pakahulugang “Huwag 
mo akong salingin.” 

nolle prosequi (nol-ipros-i-kwf) png 

Bat [Lat] : entri sa rekcrd ng hukom 
at nagsasaad ng kaso ng nagreklamo 
o ng prosekyutor. 

n6*mad png [Ing] : tao na walang pir- 
mihang tirahan at palipat-lipat sa 
iba’t ibang pook upang humanap ng 
ikabubuhay C/'lagalAg. 

no-m^n’s-land png [Ing] 1 : hindi 
okupadong teritoryo 2 : tambakan 
ng basura 3: pook na hindi alam 
ang hanggahan. 

nonvbr6*do pnr [Esp] : nominado. 

nom-branvyen-to png [Esp nombra- 
miento] 1 : paghirang 2 : pagtatalaga 
3: katungkulan 4: kasulatan sa pag- 
kakahirang. 

nom de plume [png] [Fre] : pangalang 
ginagamit o inilalagda sa pag-akda : 
sagisag panulat. 

no , m6n , kla # tu*ra png [Esp nomencla- 
tura] : set o sistema ng mga pangalan 
at termino. 

no-mi-n£ /md mag-no-mi*n6, i-no- 
mi-n^, no*mi-na*hfn [Esp] 1: mag- 
mungkahi ng pangalan para sa elek- 
siyon 2 : magbigay o mag-endoso ng 
pangalan para sa isang tungkulin. 

no"mi a n£*do pnr [Esp] 1: iminungkahi 
ang ngalan upang ihalal: nombrAdo 
2 : iminungkahi o inendosong ngalan 
upang gunanap sa isang tungkulin : 
nombrAdo. 

nominal (nom-i-nal) pnr [Ing] 1: sa 
pangalan lamang 2 : nakapangalan 
3: may kaugnayan sa pangalan o mga 
pangalan. 

no a mi*nas*y6n png [Esp nominacion] 

1: pagmumungkahi ng pangalan ng 
tao upang ilahok sa halalan 2 : pag- 
endoso ng pangalan ng tao para 
gumanap sa isang tungkulin. 

no a mi a na a tf a bo pnr [Esp nominativo] 

1 : nominado 2 : hinirang. 

nominative.case (no-mi-na-tfvkeys) 
png Gra [Ing] : palagyo. 

no a mo*grdm png [Ing] : presentasyong 
grapiko ng mga ugnayan sa panig 
ng mga kantidad na ang halaga ng 
isa ay makikita sa simpleng konstruk- 
siyong heometriko. 

-nomy (no-mi) pnl [Ing] : tumutukoy 
sa isang panig ng karunurigan o ang 
batas na gumagabay dito, hal agro¬ 
nomy, dichotomy. 


< 





non- 


590 


notaryo publiko 


non- (nan) pnl [Ing] : nagsasaad ng 
negatibo at kakulangan hal non¬ 
governmental, non-entity. 

nona- pnl [Ing] : siyam. 

non-acceptance (nan-ak-sep-tans) 
png Bat [Ing] : sa kontrata, ang kara- 
patang tanggihan ng bumibili ang 
mga kalakal dahil may hindi nasunod 
sa kontrata. 

nonage (non-eyds, no-neyds) png 
[Ing] : panahon ng inmaturidad. 

nonagenarian (non-a-dye-nar-yan) 
pnr Ing : nonahenaryo. 

n6*na s g6n png [Ing] : polygon na may 
siyam na anggulo at siyam na gilid. 

no-na-he-nar-yo png [Esp nonagenano] : 
siyamnapung taong gulang o nasa 
pagitan ng siyamnapu at sandaang 
taon. 

non-appearance (nan-a-pfr-ans) png 

Rat \ hindi pagdalo ng isang panig 
sa hukuman sa takdang panahon ng 
paglilitis. 

non-art (nan-art) png [Ing] : bagay 
na umiiwas sa pormal na anyo ng 
sining. ^ 

non-combatant (nan-kom-batant) 

png [Jng] : tao o pangkat na hindi 
kasama o kalahok sk digmaan. 

non compos mentis (non kom-pos 
min-tis) pnr [Lat] 1: hindi malusog 
ang isip, gunita, o pang-unawa; wala 
sa tamang pag-iisip. 

nondescript (nan-di-sknpt) pnr [Ing] 
1 : kakaiba 2 : mahirap makilala o 
matiyak ang uri. 

none (nan) pnh [Ing] : wala; walang 
sinuman o anuman. 

nones (nunz) png [Ing] 1: sa sinaunang 
Romanong kalendaryo, ang ikasiyam 
na araw bago ang pangwalo na isi- 
nama sa pagbilang. 

non-feasance (nan-fT-zans) png Bat 

[Ing] : hindi pagganap ng isang dapat 
gawin. 

non-governmental organization 

(nan-go-vern-men-tal or-ga-ni-zey- 
syon) png [Ing] : samahang pribado 
o walang kaugnayan sa mga samahan 
at ahensiya ng pamahalaan : NGO. 

non-intervention (nan in-ter-ven- 

syon) png [Ing] : isa sa limang prin- 
sipyo ng mapayapang pag-iral na 
ipinahayag sa kumperensiyang Ban¬ 
dung at nagbibigay diin sa sobranya 
ng estado. 

nonmetal (nan-me-tal) pnr [Ing] : 
pangkat ng mga element sa p block 
na electronegative, nagbubuo ng 


neutral at acidic na oxide at binary 
hydrogen compound. 

non-performing assets (nan-per- 

form-ing as-sets) png [Ing] : hindi 
kumikitang negosyo na pagmamay- 
ari at kontrolado ng pamahalaan o 
anumang institusyong pinansiyal. 

nonpolar (nan-po-lar) png [Ing] : 
molecule o ion na walang permanente 
at magkabilang polo. 

non possumus (nun pu-syu-mus) 
[Lat] : walang kakayahang gumanap 
sa isang bagay. 

non-renewable resources (non-re- 

nyu-wa-bol re-sor-ses) png [Ing] : 
anuman sa mga likas na yaman, gaya 
ng langis, metal, bato, at mineral mula 
sa minahan at hindi maaaring mapa- 
rami sakali’t maubos. 

nonsense (nan-sens) png [Ing] : bagay, 
salita, o idea na pawang walang kabu- 
luhan at halaga. 

non sequitor (non se-ki-tor) pngPil 
. [Lat] : pahayag na nagsasaad na ang 
konklusyon ay hindi sumusunod 
nang lohikal sa mga isinuhay na 
pangungusap. 

non-stop (nan-stap) pnr [Ing] : tuloy- 
tuloy; hindi tumitigil. 

nonsuit (nan-sut) png [Ing] : pasiya 
laban sa naghabla dahil sa hindi 
pagdating ng kaniyang testigo sa 
hukuman o dahil sa hindi niya pag- 
haharap ng ebidensiya. 

nontariff measure (non-ta-rif me- 
syurs) png [Ing] : paghihigpit na 
ipinapataw ng bansa sa mga inaangkat 
na kalakal. 

nonverbal communication (nan- 
ver-bal kom-myu-ni-key-syon) png 
[Ing] : komunikasyong hindi gina- 
gamitan ng nakasulat at binibigkas 
na salita. 

no*6 png : bahagi ng mukha sa itaas 
ng mga mata at kilay: angog, beneng, 

DAHI, KANUAN, MOIN, MOLING. 

no*6d pnd ma*no*6d, pa-no-o-rin, 
i-pa-no-od : subaybayan ng tingin 
ang isang pangyayari o pagtatanghal. 

noodle (nu-del) png [Ing] : pansit. 

noon (nun) pnb [Ing] : tanghali. 

no*6n pnb : panahong nakalipas : anay, 

HADTO, IDI, KAIDTO, NEN SAMAN, SADTO. 

no*on pnt : nang. 

noonday (nun-dey) pnb [Ing] : tang- 
haling tapat. 

n6*os png Zoo [ War] : pusit. 
noose (nus) png [/ng] : silo. 


nootropic (nu-trop-ik) pnr [Ing] : 
nakapagpapatindi ng pag-iisip at 
memorya, lalo na upang lunasan 
ang ilang kaso ng dementia. 

no*pa! png Bot [Bik] : dilambaka. 

noradrenalin (nor-ad-re-na-lm) png 
[Ing] : hormone mula sa adrenal 
medulla at dulo ng nerve na nagsi- 
silbing neurotransmitter. 

nord6S'te pnr [Esp]: hilagang-silangan. 

w 

Nordi-ko pnr [Esp Nordico] : may 
kaugnayan sa katangian at sa lahi ng 
Caucasoid na matangkad, bulawan 
ang buhok, at bughaw ang mata. 

norm png [Ing] : norma. 

n 6 r*ma png [Esp] : pamantayan; Stan¬ 
dard : NORM. 

normal pnr [Esp] 1 : sang-ayon sa 
Standard 2: regular 3: walang mental 
at emosyonal na kapansanan 4: Kem 
may solute na katumbas ng isang 
gramo. 

n 6 r*te png [Esp] : hilaga. 
north (nort) png [Ing] : hilaga. 

North Atlantic Treaty Organiza¬ 
tion (nort at-lan-tik tri-ti or-ga-ni- 
zey-syon) png [Ing] : asosasyon ng 
mga estado sa Europa at Hilagang 
America : NATO. 

Northern Samar (nor-dern sa-mar) 
png: lalawigan sa Silangang Visayas 
ng Filipinas, Rehiyon VIIL 

North Star (nort star) png [Ing] : 
Polaris. 

norwes-te png [Esp] : hilagang- 

kanluran. 

nose (nows) png [Ing] : ilong. 

nostalgia (nos-tal-dya) png [Ing] : 
lunggating bumalik sa nakalipas na 
panahon : panglaw. 

n 6 s # tril png [Ing] : isa sa mga butas 
ng ilong na dinadaanan ng hanging 

pumapasok sa respiratory system. 

* 

not (nat) pnb [Ing] : ginagamit sa pag- 
papahayag ng paghindi at pag-ayaw. 

no’ta png [Esp] 1: tala 2: maikling 
sulat o liham 3: nakasulat na puna 
4: Mus karakter na kumakatawan sa 
tono 5: Kol titi. 

N 6 - ta B 6 # ne png [Lat] : karaniwang 
nakasaad sa hiding bahagi ng doku- 
mento upang bigyang halaga ang 
ilang pansin at instruksiyon ; NB. 

notable (no-ta-bol) pnr [Ing] 1 : tanyag; 
kilala 2: dakila 3: mahalaga. 

rio*taryo pub*li-k 6 ^? 2 g [Esp notario 
publico] : sinumang autorisado ng 
estado o pamahalaan na mangasiwa 




notary public 


591 


nudibranch 


sa mga panimumpa at magpatunay 
sa pirma : notary public. 

notary public (no-ta-ri pab-lik) png 
[Ing] : notaryo publiko. 

notation (no-tey-syon) png [Ing\ 1 : 
maikling tala o nota 2 : pagtatala o 
pagsusulat sa papel. 

notebook (nowt-buk) png [Ing] : 
kuwaderno. 

noteworthy (nowt-wur-di) pnr [Ing] 

1 : mahalaga 2: dakila 3: kapuri-puri. 

nothing (nat-ing) pnr [Ing] : wala. 

nothingness (nat-ing-nes) png [Ing] 
1: kawalan 2: kawalang halaga 3: 
anumang walang halaga. 

notice (no-tis) png [Ing] : notisya. 

notify (no-ti-fay) pnd f Ing] 1: ipabatid 
2 : magpasabi. 

nO"tis*ya png [Esp] 1 : paunawa 2: 
babala 3: pagpansin 4: pagbibigay 
alam. 

noun (nawn) png [Ing] : pangngalan. 

nourish (nar-ish) pnd [Ing] 1 : mag- 
suplay ng pagkain at sustansiya para 
mapanatili ang buhay 2 : patatagin. 

nourishment (nar-ish-ment) png[Ing]: 

pagkain, sustansiya, o anumang na- 
kapagpapanatili ng buhay. 

nouveau riche (nu-vo rfsh) png [Fre]: 
tao na bago pa lamang yumaman at 
hindi galing sa angkan ng dati nang 
mayayaman Cf biglang-yaman : bagong- 

YAMAN. 

nouveau roman (nu-vo ro-man) png 
Lit [Fre] : estilo ng nobelang French 
na umiiwas sa tradisyonal na anyo 
ng nobela. 

nouveile cuisine (nu-vel kwi-zm)' 
png [Fre] : modernong estilo ng 
pagluluto na pinahahalagahan ang 
mga pino at sariwang lahok at maka- 
sining na presentasyon. 

nouveile vague (nu-vel vog) png Sin 
[Fre] : bagong uso, kilos, o yugto 
lalong-lalo na sa sining ng pagsa- 
sapelikula ng mga Italian at French. 

n6'va pngAst [Ing] : tala na bigla ang 
matinding pagliwanag at bahagyang 
nagbabalik ang orihinal na liwanag 
pagkaraan nang ilang buwan. 

novation (no-vey-syon) png Bat [Ing] : 
pagkawalang bisa ng lumang obli- 
gasyon dahil sa isang panibagong 
obligasyon. 

novel (nov-el) png Lit [Ing] : nobela. 

novelist (nov-e-list) png [Ing] : nobe- 
lista. 


no-vdMa png Lit [Fre] : akdang pasa- 
laysay na may habang nasa pagitan 
ng kuwento at nobela. 

novellete (nov-e-let) png Lit [Ing] : 
maikling nobela. 

novelty (nov-el-ti) png [Ing] : no- 
bedad. 

No-verrvber png [Ing] : Nobyembre. 

novice (nov-is) png [Ing] : nobisyada. 

noviciate (nu-vis-yeyt) png [Ing] : 
nobisya. 

now (naw) pnb [Ing] : ngayon. 

nowhere (no-wer) pnb [Ing] : wala 
kahit saan. 

nozzle (nozel) png [Ing] : nguso ng 
anumang bagay, karaniwang nilala- 
basan ng likido Cf bokilya. 

Np, symbol (en-pi) Kem [Ing\ : nep¬ 
tunium. 

nt, daglat (en-ti) pnb : ng tanghali; 
oras pagkaraan ng ikalabindalawa 
ng tanghali at bago ang ikaisa ng 
hapon. 

nu, daglat (en-yu) pnb : ng umaga; 
oras pagkaraan ng hatinggabi hang- 
gang ikalabindalawa ng tanghali. 

nuance (nu-ans) png[Ing] : bahagyang 
pagkakaiba ng kahulugan ng salita. 

nuclear (nu-kli-yar) pnr [Ing] : nuklear. 

nuclear change (nuk-le-yar tseyns) 
png Kem [Ing] : pagbabago sa nucleus 
ng atom para mabuo ang higit na 
magaang nuclide mula sa mabibigat 
na nuclide o ang kabaligtaran nito. 

nuclear energy (nuk-le-yar e-ner- 
dyi) png Kem [Ing] : init na nabubuo 
> mula sa reaksiyong nuklear. 

nuclear family (nuk-le-yar fa-mi-li) 
png [Ing] : pamilyang binubuo ng 
.mag-asawa at ng kanilang mga anak 
at ampon. 

nuclear fission (nuk-le-yar fi*syon) 
png Kem [Ing] : paghihiwalay ng 
mabibigat na nuclide upang maging 
magaang atom, radyoaktibong par¬ 
ticle, at nagbibigay ng enerhiyang 
nuklear. 

nuclear fusion (nuk-le-yar fyu-syon) 
png [Kem] [Ing] : reaksiyong thermo¬ 
nuclear na ang mga magaang nuclei 
ay nabubuong mga mabigat na 
nuclide. 

nuclear weapon (nuk-leyar wi-pons) 
png [Ing] : malakas na sumasabog 
na sandata batay sa di-makontrol na 
pagpapalabas ng enerhiya mula sa 
atomic nuclei : sandatang nuklear. 


nuclease (nu-kli-as) png Kem [Ing] : 
enzyme na katalesador sa pagbuwag 
ng nucleic acid. 

nucleic acid (nu-kli-ik as-id) png 
Kem [Ing] : alinman sa mga pangkat 
ng complex acid sa buhay na cell. 

nucleo- (nu-klyu) pnl [Ing] : tumu- 
tukoy sa nucleus; nucleic acid; nuclear. 

nucleolus (nu-kiyu-lus) png [Ing] : 
maliit, bilog, at buong estruktura sa 
loob ng nucleus na hindi nabibiyak 
habang may interphase. 

nucleon (nuk-li-yun) png Pis [Ing] : 
proton o neutron na bumubuo ng 
nucleus. 

nucleonics (nu-kli-on-iks) png [Ing]: 
sangay ng agham na tumatalakay ng 
atomic nuclei lalong-lalo na ang apli- 
kasyon nito sa pang-industriyang 
inhenyeriya. 

nucleoprotein (nu-kli-yu-pru-tin) png 
Kem [Ing] : complex na nucleic acid 
at protina. 

nucleoside (nu-kli-yu-ayd) png Kem 
[Ing] : organikong compound na 
binubuo ng purine o pyrimidine 
base na kaugnay sa sugar. 

nucleosynthesis (nu-kli-yu-sin-thi-sis) 

pngAsn [Ing] : pagbubuong kosmiko 
ng mga atom na higit na masalimuot 
sa atom ng hydrogen at karaniwang 
resulta ng reaksiyong nuklear. 

nucleotide (nu-kli-yu-tayd) png Kem 
[Ing] : alinman sa uri ng mga ester 
na nabubuo s^ pamamagitan ng inter- 
aksiyon ng phosphoric acid at nucleo¬ 
side. 

nucleus (nu-kli-yus) png [Ing] T: 
gitnang bahagi na bumubuo ng iba 
pang bahagi: nukleo 2: esperikong 
mass ng protoplasm na napapalo- 
oban ng membrane at makikita sa 
lahat ng buhay na cell : nukleo 3: 
masa ng utak : nukleo 4: Kem pag- 
aayos ng mga atom : nukleo 5: Pis 
mass sa atom na may positibong 
karga : nuki .fo 6 : Asn solidong bahagi 
sa ulo ng kometa. 

nuclide (nu-klayd) png Pis [Ing] • 
atomikong uri na naglalaman ng 

mga atom na may parehong atomic 

number at mass number. 

nude (nyud) pnr [Ing] 1 : walang 
damit; hubo’t hubad 2 : walang sapin 
3: larawan o estatwa na hubo’t hubad. 

nudibranch (nyu-di-brangk) png Zoo 
[ Ing] : pandagat na gastropod mollusk 
(suborder Nu dibran chi a) ha may 
talukab na walang silbi at nakalan- 
tad ang pinakahasang. 




nuee ardente 


592 


nu6e ardente (nyey ar*dant) png 
Heo [ Ere ] : mainit na ulap ng gas, 
abo, at piraso ng lava na ibinuga ng 
bulkan, kasabay ng pagdaloy ng 
payroklastik. 

Nueva Ecija (nu-we-vae-suha) png: 
lalawigan sa Gitnang Luzon ng Fili- 
pinas, Rehiyon III. 

Nueva Vizcaya (nu-we*va viz*ka*ya) 
png : lalawigan sa Hilagang Kanluran 

ng Filipinas, Rehiyon II. 

% 

nuevo (nwe.vo) pnr [Esp] : bago. 

nug-n6g pnr 1 : katabi 2: malapit 3: 
kasunod. 

nu •go png Bot : damong lemon. 

nui8ance (nu*sans) png [/ng] 1 : tao, 
bagay, o pangyayari na nakagugulo 
2 : /tatfanumang nakasasakit at nakagu¬ 
gulo sa isang indibidwal o komunidad, 
karaniwang lumalabag sa karapatang 
legal. 

nd-ka png [Seb] : galis Cf tuka. 

nuke (nyuk) png [Ing] : sandatang 
nuklear. « 

nuk-le-dr pnr [Esp nuclear] 1 : may 
kaugnayan o binubuo ng nucleus : 
nuclear 2 : tumutukoy o sumasaklaw 
sa enerhiyang atomiko : nuclear 3: 
pinaaandar ng enerhiyang atomiko : 

NUCLEAR. 

nuk-le-6 png [Esp nucleo ] : nucleus. 

nuk*n6k png Zoo [ Bik ] : niknfk. 

nu-kos png Zoo [ Seb] : pusit. 

nu*lf*pi'k6*do pnr [esp nulificado] 1: 
pinawalang bisa 2: neutral 3: kan- 
selado. 

nu*li # pi*kas*y6n png [Esp nulificadm ] : 
pagpapawalang bisa. 

null (nal) pnr [Ing] 1 : nulo 2: Mat 
walang laman, karaniwan sa set 3: 
walang elemento. 

nullah (nul-a) png[Ing] 1 : sasilangang 
Indies, ang pabalik-balik na daluyan 
ng tubig 2 : bangin. . 

nullify (nahufay) pnd [pnd] 1 : pawa- 
lang bisa 2: gawing neutral 3: 
ikansela. 

nfrlo pnr [Esp] : walang halaga, epekto, 
at bisa. 

nu*l6s pnd : anyo ng bumulos. 

nu-los pnd ma*pa*nudos : kusang 
ipagpatuloy ang inumpisahang gawain. 

numb (nam) pnr 1 s walang puwersang 
pisikal at mental upang kumilos at 
gumawa 2 : manhid. 

number (nam-ber) png [Ing] : numero; 
bilang. 


Numbers (nam-bers) png [Ing] : sa 
Bibliya, Mga Bilang. 

numdah (num-da) png [Ing] : borda- 
dong piyeltrong alpombrang mula 
sa India. 

numen (nu-min) png [Ing] : namama- 
yaning diwata o espiritu. 

nu'me*r£ a do pnr [Esp] : may numero. 

nu*me-ra # d6r png [Esp] : makina o 
gamit na naglalagay ng numero. 

numeral (nu-mir-al) png [Ing] : salita, 
titik, o pigura na nagpapakilala ng 
numero o bilang. 

nu*me*ras*y6n png [Esp numeracion) 

1: proseso o resulta ng paglalagay 
ng numero at pagbibilang 2: pagkal- 
kula 3 : pagbabasa ng mga bilang. 

numerator (nu-mi-rey-tor) png [Ing] 
Is numerador 2: Mat bahagi ng 
fraction na nasa taas ng linya, nag- 
sasaad ng bahagi ng kabuuang hati.^ 

numerical (nu-mer-i-kal) pnr [Ing] 

1: may kaugnayan sa mga numero 
2: nagsasaad ng numero at simbolo 
nito 3 : tumutukoy sa kakayahang 
gumawa ng mga bagay na may kina- 
laman sa numero gaya ng paglutas 
ng problemang matematiko. 

nu-me-r6 png [Esp] 1: bilang; dami 
2: salita o simbolo na ginagamit sa 
pagbibilang: bilang, number 3: isa 
sa mga serye ng bagay: bilang, number 
4 : isang bahagi ng librong inilathala 
nang hiwalay : bilang, number 5: 
alinman sa koleksiyon ng tula at awit: 
bilang, number 6 : bahagi sa palatun- 
tunan -. bilang, number 7: isyu ng 
peryodiko : bilang, number. 

nu-me*r6-lo-g6 png [Esp] : tao na 
nag-aaral ng numerolohiya. 

numerology (nu-me-roho-dyi) png 
[Ing] : numerolohiya. 

nu*me-r6*lo*hl*ya png [Esp numerolo- 
hia] 1: panghuhula sa pamamagitan 
ng mga numero na umiinog sa tao, 
bagay, o pook 2 : pagkakaayos at 
pagkasunod-sunod ng mga numero 
3 : pag-aaral sa numero na nagsasa- 
alang-alang ng petsa ng kapangana- 
kan ng tao at ang impluwensiya nito 
sa buhay at kinabukasan. 

numerous (nuuner-os) pnr [Ing] 1: 

maraming-marami 2 : binubuo ng 
maraming yunit o indibidwal. 

numismatics (nu-miz-mat-iks) png 
[Ing] : pag-aaral hinggil sa mga 
barya, medalya, at mga katulad : 
numismatika. 

nu-mis*m6*ti*k &png[Espnumismatica] ; 
numismatics. 


numnah (niim-na) png [Ing] : telang 
inilalagay sa ilalim ng siya. 

nun (nan) png [Ing] : madre. 

♦ 

nu-ndl png [Esp lunar Ilk Tag] : likas 
na marka sa balat na karaniwang itim 
at nakaumbok : biding, kamkampoyo, 

TALIHALAT, TALIHATA, TALING. 

Nunc Dimittis (nungkdi-mft-is) png 
[Lat] 1: unang mga salita ni Simeon 
sa Lucas 2:29-32, “ang mapayapang 
pamamaalam” 2 : pahintulot na ma- 
kaalis o magpaalam. 

nunciature (nun-syeytyur) png [Ing]: 
opisina o termino ng serbisyo ng 
isang nunsiyo. 

nuncio (nun-syo) png [Esp Ing] : nunsiyo. 

nung-ka pnb [Esp nunca] : hindi kailan- 
man : never. 

• . 

nu*n6 png 1: pinagmulan ng isang 
angkan : apoon, apuran, ginik anan, 

KAAPOAN, KAAPUYAN, KATIGULANGAN, LAKI 

ibai 2: lolo at lola 3: Mit sa kuwen- 
tong-bayan, ang matandang nanini- 
rahan sa punso Cf duwende, lamanlupa, 
taong-lupa . 

nu*n6t pnr: pinalambot at pinahina 
ng panahon, puwersa, gamit, at anu- 
mang marahas na paraan Cf bulbog, 
lamog, laylay, lunot, luyloy. 

nun-sl-yo png [Esp Ing nuncio]: perma- 
nenteng diplomatikong kinatawan 
ng Papa sa ibang bansa. 


nu-nuks png Mit: sa mga Muslim, 
masamang espiritu na naninirahan 
sa matataas na punongkahoy. 

nu*pang pnd : anyo ng sumupang 

Cf SIBOL. 

nuptial (nup-syal) pnr : tumutukoy 
sa kasal o kasalan. 

nurse (nars) png [Ing] : nars. 

nursery (nar-se«ri) png [Ing] 1 : silid 
ng sanggol 2 : ibinukod na espasyo 
ng tahanan para sa mga bata 3: pook 
para sa pag-alaga ng halaman, kulisap, 
isda, hayop, at iba pa. 

nurture (nur*tyur) png [Ing] 1 : anu- 
mang kailangan para mabuhay 2 : 
pag-aalaga at pagpapalaki ng bata 
3 : pagtuturo at pagsasanay. 

n(is*nos Mdmag*nii8*no8, hntismos, 
nu8*nu-8ln [Ilk] : panipisin ang 
sinulid upang higit na madaling 
isuot sa karayom. 

Nut png Mit : sa Egypt, ang diyosa ng 

kalangitan. 

* 

nut (nat) png [Ing] 1 : nuwes 2: maliit 
na parisukat na metal na pinapasukan 
ng tornilyo para higpitan ang isang 
barav : tuwerka 3: ulo 4: sira ang 






nutcracker 


593 


ulo 5: Kol bayag 6: sa instrumentong 
de-kuwerdas, ang kamagong dinada- 
anan ng kuwerdas. 

nutcracker (nat-krak-er) png [Ing] : 
pandurog o pambasag ng nuwes 2 : 
Zoo maliit na uwak (genus Nucifraga) 
na nuwes ang tanging kinakain. 

Nutcracker man (nat-krak-er man) 
png [big] : paiayaw ng Australopi¬ 
thecus. 

* 

nuthatch (nat-hats) png [Ing] : alin- 
mang sa ibon (family Sittidae) na 
maliit, maikli ang buntot, at matalim 
ang tuka. 

nutmeg (nat-meg) png [Ing] : matigas 
at mabangong buto ng bunga ng 
East Indian tree ( Myristica fragrans). 

nut a n6t png 1: himaymay ng telang 
natatastas 2 : gasgas dahil sa pagka- 
kakiskis. 

nutrient (nu-tri-yent) png: anumang 

bagay na masustansiya. 

0 

nutriment (nu-tri-ment) png 1 : ma- 
sustansiyang pagkain 2 : intelektuwal 
o makasining na bagay na nakapag- 
papasigla. 

nu a tris*y6n png [Esp nutrition ] 1: 
proseso ng pagbibigay at pagtanggap 
ng sustansiya 2 : pag-aaral tungkol sa 
wasto at balanseng pagkain: NiirernoN. 

nu*tri*ti'bo pnr [Esp nutritivo] 1 : nag- 
bibigay ng sustansiya 2 : may kaugna- 
yan sa nutrisyon. 

nutrition (nu-trisy-on) png [Ing] : 
nutrisyon. 


nutshell (nat*syel) png [Ing] : bao. 
nu a w£ng png Zoo [Iba Ilk] : kalabaw 


ANUWANG. 


nu’way png Bot : uri ng yantok. 

nu-wd-be png [Esp nueve] : siyam. 

nu'W&s png Bot [Esp nuez] 1 : buto na 
may matigas at nakakaing laman : 
nut 2 : prutas na may matigas at 
magaspang na talukab at nakakain 
ang laman 3: gulong-gulungan. 

nux vomica (nuks vom-i-ka) png Bot 
[Ing] 1 : punongkahoy ( Strychnos 
nuxvomica) sa timog Asia na may 
nakalalasong bunga 2 : bunga ng 
punong ito. 

nuy*n6y png : pagninilay o ang resulta 
nito. 


nyctalopia (nik-ta*lu-pi*ya) png Med 
[/ng] : normal ang kondisyon ng mga 
mata kung araw ngunit hindi naka- 
kakita kung gabi. 

nyctitropic (nfk-ti*trop-ik) pnr [Ing] : 

pag-iba ng posisyon o ang paggalaw 
ng halaman kung gabi. 

nylon (nay-ion) png, pnr [Ing] : ma- 
tibay at nauunat na substance na 
ginagawang lubid, tela, at iba pa 2 : 
lubid, damit, at iba pa na yari dito. 

nymph (nimf) png [Ing] 1 : Mit nimpa 
2 : maganda at batang babae 3 : kuli- 
sap na hindi pa ganap ang pagbaban- 
yuhay. 

nymphae (nim-ffy) png Ana [Ing] : 
labia minora. 


Nyx 


nymphalid (nim-fa-lfd) png [Ing] : 
paruparo (family Nymphalidae) 2: 
anumang kulisap na kabilang sa 

family Nymphalidae . 

% 

nymphet (nim-fet) png [Ing] 1 : 
kabataang nimpa 2 : kaakit-akit ang 
sexual na katangian. 

nympho (nfm-fo) pnr [/ng] : nympho¬ 
maniac. 

nympholept (nim-fo-lept) png[Ing ]: 
tao na pinasisigla ng marahas na pag- 
angkin sa nilulunggati. 

nymphomania (nim-fo-mey*nya) png 
[Ing] : labis na lunggating sexual ng 
isang babae. 

nymphomaniac (nim-fo-meyn-yak) 
pnr [Ing] : may nymphomania. 

nystagmus (nis-tag-mus) png Med 

[Ing] : mabilis at di-mapigilang galaw 
ng mata. 

nystatin (ni-sta-tin) png [Ing]: dilaw 
na antibiyotiko na ginagamit sa pag 'm 

impeksiyong sanhi r^ 

a 

nyukpngBot [Mag] : niyog. 

nyuk*nyuk /?ng [Tau] : kadalisayan o 

kapinuhan ng habi ng tela. 

• • 

nyu r png Bot [Mag] : niyog. 

nyuy png Bot [Iva] : niyog. 

Nyx (nix) png Mit [Gri] : babaeng 
personipikasyon ng gabi; anak ni 
Ghaos. 


gamot ng 
fungus. 






A 


Ng, ng (emdyi) png\ ikalabinlimang 
titik sa alpabetong Filipino at bini- 
bigkas na nang. 

Ng, ng (nang) png: ikalabindalawang 
titik sa abakadang Tagalog. 

ng pnt 1: pananda ng pangalawang 
tuwirang nilalayon ng pandiwang 
palipat har mag-alaga ng baboy” 2 : 
titik na ipinapalit sa pangatnig na 
na at pahulaping iniaangkop sa 
tinang salita ng dalawang pinagka- 
^katnig hal “talang maliwanag” sa 
r/ halip na “tala na maliwanag.” 

ng (nang) pnu 1: ginagamit sa pag- 
papahayag ng kaukulang paari, hal 
bubong ng bah ay 2 : ginagamit na 
pananda sa kaganapan ng layon ng 
pandiwa, hal “bumili ng tinapay, 
“binigyan ng pera” 3: ginagamit na 
panandang tagaganap ng pandiwang 
palipat kung hindi ito pangalan ng 
tao; katapat ng pang-ukol na ni o 
nina , hal “isinulat ng aming guro,” 
“ipinalimbag ng patnugot.” 

nga png : katagang panginaramihan 
na iginigidapi a sa salitang pang-ukol 
na nasa, hal na-ngasabahay b sa mga 
pang-abay na narito, narine, nariyan, 
naroon, at nasaan C sa mga pandiwang 
banghay sa ma-, hal mangatisod, at 
d sa mga pambanghay na mag-, magsh 
at mag-an hal mangagsipag-aral. 

ngS pnb : katagang nagbibigay diin 
sa pagsang-ayon, pagtanggi, pagpa- 
patunay, pakikiusap, o pagbibigay- 
babala : lanti, nanggAd, nganI, nga- 

RUD, PIN 1 , YA. 

nga*bay png: paninimbang sa pama- 
magitan ng pagkapit sa anumang 
mahahawakan, halimbawa, kapag 
bumababa ng hagdan Cf kapit, 

hawak — pnd ma*nga*bay, ngu*ma* 

b6y. 

ng^-bil png Ana [Bik Seb War] : labi. 

ngabmgab png [Ivt Kap Tag] 1: pa- 
sibasib na pagkagat 2 : pagkagat sa 
anuman ng sinumang walang ngipin 

C/habhAb - pnd ngab*nga*bm, 
ngirmab*ng&b : baknot. 


ng£b*ngab pnd mag*ng6b*ngab, i* 
ngab-ngab, ngu*m6b*ngab [Hil ]: 

managhoy. •' * 

ngab*ng£b pnr [Ilk] : varyant ng 

ngubngdb. 

ngad-ngdd pnd ma*pa*ngad*ng6d, 
i*ngad*ng6d, ma*ngad*ng£d : 

mangudngod; ingudngod. 
nga*dyi png [Seb] : dasal; pagdarasal. 


ng^-gan png [Iba] : ngalan. 

ngak*ng6k/mg1 : [Kap Tag] ngaingal 
2: [57] hiyaw 3: nguyngoy. 

nga*lag*ng£g png Ana [Bik] : ngala- 
ngala. 


ngadan png [Hil Seb Tag] 1 : tawag sa 
tao, hayop, o anumang bagay var 
ngaran Cf apelyido, palAyaw, tAwag : 
lagyu, ngAgan, ngan, ngaAn - pnd 

nga*l6*nan, i*ngd*lan 2: reputas- 
yon; kabantugan. 


nga*lan*d£*kan png[nga+landak+an] 
1 : pagkakalat ng balita 2 : paghaham- 
bog; pagyayabang; pagpaparangalan 
C/parali -/mdi*pa*nga*lan*d£*kan, 
ma*nga*lan*d6*kan. 


nga*l£*nga*ld png Ana [Kap Tag] : 
itaas na bahagi ng loob ng bibig : 
asngAl, langaglangAg, ngalagngAg, 

PELAK, TAWEN-TAWEN. 


nga-lap png : varyant ng k£lap< 
nga*Ids png [Bik] : taka. 

nga*lat*w£t png : tunog, Cf alalad, 
taginting. 


ngd-lay png : pananakit ng katawan 
at ng alinmang bahagi nito; panga- 
ngawit Cf ngawit, ngimay, manhid : 

ALIBEGBEG, BAN HOD, LANGOT, LOKENEN, 

NGALE ^/m^ma’ngd'lay, nga*l£*yin. 

nga-lay pnr m . nauukol sa pamimigat 
ng alinmang bahagi ng katawan 
dahil sa pamamalagi sa isang posis- 
yon, pagdadala ng mabigat, o pag- 
gawa nang walang tigil. 

ngd’li png : pananakit ng buto dahil 
sa pagkabagok o pagkabugbog. 

nga*li png [ST] : pananakit ng mga 
buto dahil sa pagkakagulpi. 


nga*lig*kfg png : varyant ng kaligkig. 

nga*l»*ma png [ST] : hindi pagbaba- 
yad ng piyansa. 

nga*li*nga*H pnb [Kap Tag] : muntik 
nang gawin o mangyari var ngani- 
ngani : diyutayAn, hapit, ngalngAli, 
nganingAni, ngaringAri. 


nga-lrrang png : kalirang. 


ng&dis png [ST] : buto sa pana. 
nga*Hs png : kalis. 
nga*ii*sag png : kalisag. 

nga-lbsag pnd nga*li*s6*gin, ma 


_ -L I! 




buhok. 

ng£*lit png 1: matinding galit : kapu- 

NGOT, PASNOK, RUNGSUT, SANOK. - pnd, 

mag*ng6*lit 2: pagtatagis ng mga 
ngipin, karaniwan dahil sa galit; 
lubos na pagkayajnot Cf igting, 

HIGPIT, NCALINGlT, TIIM l ITING - pnd 

mag'ng6*lit. 


nga-lit-ngit png 1 : tunog na likha ng 
pagngatagat var langutngot: imrem- 
kem, lagamo 2 : tunog na naririnig 


* 


sa pagtitiim ng mga ngipin. 

ngal-ngdl png [Kap Hil Seb Tag] 1: 
mahaba at malakas na pag-iyak Cf 
atungal, ngakngak, ngawa, palAhaw 
2 : daldal 3 : pagkagat sa isang bagay 
na matigas 4: [Ilk] nguya - pnd 
ngu*mal*ng&l, ngal*nga*(6n. 

ng6l*ngal/mdmag*ngdl*ngal, ngu* 
m6l*ngal [Hil] : ibunyag ang mata- 
gal nang lihim. 

ngal-ng&l pnr [Kap Hil Seb Tag] 1 s 
mahilig magdaldal nang walang 
kabuluhan 2: [Kap Seb Tag] mapag- 
maktol; mareklamo. 


ngal*ng4*lan png t : sabay-sabay na 
iyakan ng mga sanggol o bata; iya- 
kan; angalan; palatakan; palahawan 
2 : pag-uusap na walang katuturan; 
daldalan; satsatan. 


ngal-ngddi pnb [Pan] : ngalingali. 

ng^-lo png [ST] : pananakif ng mga 

buto dahil sa pagod. 

« a ^ 

nga*!6g pnr : kalog. 





ngalos 


595 


ngilft 


nga*los png i matinciing pagod dulot 
ng pag-akyat. 

nga a !6t pnd nga-Iu-tm, mag*nga*l6t, 
ngirmadot [ST] : maingay na ngu- 
muya ng matigas na pagkain. 

nga* lot pnr: durog dahil sa pagnguya. 

nga a lii'bak*b£k png : pagbaklas ng 
laman ng bunga ng halaman gaya 
ng niyog mula sa kinadikitang balat - 

nd ma-nga-lu-bak-bak, ngadu* 

ak°ba*km. 

nga*lub*ngob png: tunog ng bagay 
na malutong na malutong : langut- 
ngot. 

ng£"Iug png Bot [Ilk] : damo. 

■ • 

nga*Iu’kab*k&b png: pagkabakbak 
o pagkatanggal ng pintura o palitada 
ng dingding o pader. 

nga-luk-tmg png: pangangatal ng 
ngipin dahil sa ginaw Cf ngatog. 

nga*lu a ma*t£ png: pangingitim ng 
paligid ng mata dahil sa puyat. 

nga*lum*ba a ba png [Kap Tag] : pag- 
tukod ng kamay at braso sa baba o 
pisngi : kalumbabA, pagpanapway, pa¬ 
namp at, PANAMPILING, PUNGKO. 

nga*lung*kong png: pakiramdam ng 
matinding lungkot o dalamhati. 

nga*lu*nus png [Ilk] : papak - pnd 

mag-nga-Iu nus, ngirma-lu-nus, 
nga-lu-nu-sin, ma-nga-lu-nus. 

ng£m*ba png : pangamba. 

nga*m6l pnr: hindi malinaw magsa- 
lita; nauutal. 

ngan png [Mag] : ngalan; pangalan. 

ngan pnr, pnh [Kap] : lahat. 

nga-nay png: anyo ng pangdnay/ 

ngarvdi png: landi; libog tulad ng sa 
hayop kapag panahon ng lahian : 
AGMAYA, HIGAL, HIMANGGAS, MANMAYA, 
PAMAGAT. 

nga a nga png: pagbuka ng bibig. 

nga-nga png 1: nguyaing karaniwang 
binubuo ng buyo at apog na binalot 
sa ikmo 2: [War] tuyong sipon. 

nga-nga pnr [Seb] : utal. 

i 

nga-nga-an png [HU] : tagpuan ng 
sapa at dagat. 

ngahngaden png [Ilk] : pangos. 

nga-ni pnb [Bik Hil Seb Tag War] : nga. 

nga*nib png: anyo ng panganib. 

nga-ni-nga-ni png : nakakabagabag 
na gnniguni. 

ng£ a m*nga a ni pnb : ngalingaii. 

nga*no pnb [ Seb] : bakit. 

ngan-sit png [Bik] : ngisngis. 


nga a p6 pnr nga*nga a p6-nga a p£ : 

hindi malaman kung ano ang gagawin. 

nga*p§ pndn gu a ma a pd-nga a pS: ku- 

mapa-kapa sa dilim. 

ng& a pit pnt [Bik] : samakatwid. 

ngap-ng£p png : pusikit na karimlan; 
madilim na madilim. 

ngd*rab png Zoo [Ilk] : palikpik ng 
page mula buntot hanggang likod. 

nga*ran png [Pan] : ngalan. 

ng£*rat png [War] : bangungot. 

nga*ret*ng6t png [Hk] : pagngangalit 
ng mga ngipin, lalo na kung tulog. 

ng£ a ri a 6n pndm a a nga a ri a 6n, nga*ri* 
a*nfn : maramdaman hanggang sa 
buto. 

nga*rud pnb [Ilk] : nga. 

nga a s£b png : maingay na pagnguya 
ng maraming pagkain. 

nga*s£l pnd mag a nga*s6l, ngu-ma* 
sd»l, i*nga*s6l [Hil] : magsalita nang 
walang kabuluhan. 

ng£*sang png Bot : yerba na tila kora- 
les at matatagpuan sa ilalim ng tubig. 

ng£ a saw png : paggalaw ng bunga- 
nga ng mga isdang nasa tubig. 

ng£*sing png [ST] 1: panininghal ng 
pusa 2 : damdaming nararamdaman 
din ng kasama. 

nga'Si’wd/mdma'nga'Si'wd, pa-nga- 
si a w£ a an : magpatakbo ng isang 
establisimyento o tanggapan. 

ngas*ng£s png 1: varyant ng alingas- 
ngas 2 : ngawngaw. 

ng£*sol png [ST] : kumpas; kilos. 

nga*td png: pagnguyaupang makuha 
ang katas, ngunit hindi nilulunok 
ang nginunguya - pnd ngu a ma*tS, 
nga-ta-m, mag*nga*tS. 

nga*t£l png : varyant ng kat&l. 

ngat a ng£t png : pagsira sa anumang 
bagay sa pamamagitan ng pagkagat 
gaya ng ginagawa ng aso, daga, o 

pusa : NGIBNGIB. 

ng£ a to png [Kal] 1: daigdig ng mga 
kaluluwa at ni Kabunyian 2: [Hk] itaas 
na bahagi. 

nga*t6g png r malakas na nginig : 

DUSO, KINGKING, KUROG, LAM-IN, NGIKI, 

* * • 

KAYETKET, TAKIG. 

nga*wa png : pagsasalita nang mas- 
yadong mahaba at malakas. 

nga a wd png 1: palahaw 2 : ngawngaw. 

nga*wi png : anumang nakasabit o 
nakabitin na gumagalaw-galaw dahil 
sa hangin. 

ng£ a wid png [Mag] : linang. 



nga*wil pnr : nangingiwi kapag nag- 
sasalita. 

» % 

nga*wit png : pamamanhid dahil sa 
tensiyon, pagod, o matagal na hindi 
paggalaw var kawit : binhod, bineg, 

PAOL, PISKEY, TANGLAY, TIKAL - pnd m3 9 

ngg'wit. 

ng^w a ngaw png [Hil] : tunog nalikha 

ng pusa - pnd mag*ng£w a ngaw, 
ngu a m£w a ngaw, i*ng^w*ngaw. 

ngawngaw png: walang kabuluhang 

pagsasalita : ngasngas 2 , ngawa 2 . 

* + 

nga*y6 png [S7] : pangahas. 

nga*yab*ng^b png : ingay na dulot 
ng pagnguya, lalo na ng matigas na 
bagay C/'langutngot, ngallitngot. 

nga*yat*ng£t png: ingay o tunog ng 
pagbasag sa buhangin. 

nga*y6*ngey png [Pan] : nguyngoy. 

ngay a ng6y png : pagsasalita nang 
walang patid at sa iisang tono lamang. 

nga*y6n pnb 1 : sa kasalukuyan : ngeni, 
nAtan, yanA 2: sa araw na ito : ngeni, 
nAtan, yana 3: sa oras na ito : ngeni, 
nAtan, yanA. 

nga-yu-pa-pa png : pagpapakum- 
baba; pagpapakababa. 

ngem pnt [Ilk] : nguni. 

ng6*ni pnb [Kap] : ngayon. 

nger-ng^r png [Ilk Pan] 1 : tahol ng 
aso kung galit at handa nang manga- 

gat 2: ungol 3: ngisngis. 

* 

ngi-bi pnd ynag-ngi-bi, ngu*mi a bi 

[ST] I: pagsimangot, paglabi, at pa- 
ngunguso ng mga bata 2 : pandidiri 
sa pagkain. 

ngi-bft png : pagpilipit ng labi : Hiwi, 
Hiwi, kiwit, kobibit, ngilimt, rongAd, 
tiwi. 

ngib-ngib png [S7] : ngatngat. 

ngid*ngid png : gilagid. 

ngi'h^b pnr [War] : bungi; ngubngob. 

ngrki png pa*ngf a ki : ngatog. 

ngik-ngik png t: [Kap Tag] ingay ng 
mga baboy na naghihintay ng pagkain 
2: [Kap] ingit; langitngit. 

ngil-^d pnr [Seb] : masama. 

ngMaw png 1 : Zoo [Ilk] langaw 2: 

[ ST] pangingisda nang may ilaw. 

ngMem png [Pan] : ngilo. 

ng( a lin png 1 : pag-iwas sa layaw 2: 
pag-iwas kumain ng bawal, gaya ng 
karne, sa mga araw na itinakda ng 

relihiyon : abstinensiyAVayuno, bi- 

hilya, puAsa. 

ngMing png [ST] : pag-aayuno. 
ngi-lit png [Bik Seb] : gilid. 



596 




ngiliwit 


ngulag 


ngilbwit png [HU] : ngibit. 

ngil-ngil png [Kap Tag] 1 : paglikha 
, ng mababang tunog ng iyak na nag- 
papahiwatig ng pagrerekiamo, hindi 
pagkakontento, pagkayamot, at ka- 
tulad 2 : pagrerekiamo nang may 
kasamang pang-aaba sa sarili 3: 
nakaiinis na reklamo. 


ngild png [ Bik HU Seb War Tag] : sakit 
na nararamdaman sa gilid ng ngipin 

var ngingflo : lino, unto, ngilem. 

ngilu png [ Tau ] : gilagid. 

ngi*ma png: tinga. 

ngi*ma*ngi*ma png Bot : maliliit na 
puting fungus. 

ngbmay png 1 : pagmamanhid dahil 
sa pagod o matagal na pagkababad 
sa tubig 2 : kawalang pakiramdam 
dulot ng anestisya : rinhod, ketang, 

KIMAY, MISLOG, NGIME. 


nginrbu-16 /mgpa a ngi a ngim*bu a l6: 

n|i*me png [Kap] : ngimay 2 . 
ngrmel png [Mrw] : ngisi. 
ngi*ml png : varyant ng kimf. 

ngrmon pnd nghmtrnin, mag-ngb 

mon [ST] : lunukin ang bagay na 
nasa bibig tulad ng laway. 

ngin-dung png Mus [Samal] : oyayi. 

ngi-ngi png [Ilk] : ngiti na nakalabas 
ang ngipin. 


nghngi png: espasyo sa pagitan ng 
mga daliri ng kamay at paa Cf sihang, 

KI.HANG : GINGi, NANGUNGUROG, SALA- 
LAKAN, SENGAT, SIHA, SINGI. 


ngi a ngi pnd mag a ngi a ngi, ngu-mi- 
ngi, i a ngi a ngf [HU] : magpakita ng 
hindi pagkagusto. 

nghngMo png [Mag] : ngilo. 

ngi-nig png: pangangatal nang hindi 
sinasadya na may mabilis at maikling 
paggalaw dulot ng takot, ginaw, o 
lagnat. 

ngbnin png [ I go] : masasamang espi- 
ritu na nakatira sa mga kuweba, 
nakasasama sa mga babaeng buntis. 

ngrno png [57] : patuloy na pagsisilbi 
ng alila kahit nakahiwalay na sa amo. 

ngbpen png [Ilk Mag Mrw] : varyant 

ng ngipin. 

ngi*p£n png [Pan] : varyant ng ngipin. 

ngi'pin png: sa mga vertebrata, mati- 
gas na lawas na nakakabit nang naka- 
hilera sa panga; ginagamit sa pagngu\a 
ng pagkain, bilang sandata at pan- 
depensa var ngxpan, ngipen, ngipen, 
ngipon, nipen : ipan, unto. 


ngbpon png [Bik HU Seb War] : varyant 

ng ngipin. 

ngiTi png [57] : hindi paggalaw sa 
isang bagay dahil sa pandidiri. 

ngi-rit png [Bik] : ngisi. 

ngi-rit pnd mag a ngi*rft, ngu-miTit, 
i*ngi*rft [HU] : ipakita ang ngipin. 

ngi*rf*yet png [Pan] : ngisi. 

ngirngi r png [57] : gilagid. 

ngirsi png [Ilk] : ngisi o ngiti. 

ngi’S&*e! png [Pan] : ngisi; ngisngis. 

ngis-b? png [Kap HU Seb Tag] : itsura 
ng labi kapag lumuluha: HiBi, lamhi, 

MISUOT, MUSIIG, TIWI, YAMBI. 

ngi-si png [Kap HU Seb Tag] : pagngiti 
nang banat ang labi at nakalantad 
ang mga ngipin : musiig, ngimel, ngi- 

rit, NGIRSI, NGISAEL, NGITEG, NGIRIYET. 


ngisddw pnd ngu'misd^w, mag* 
ngis-l^w [ST] : humalakhak nang 
hindi nahihiya at tumatawug sapansin 
ng lahat. 

ngis-ngis png [Bik Kap HU Tag War] : 
pagngiti o pagtawa nang nakikita 
ang mga ngipin var bungisngis, ngos- 

ngos : DANGARES ,-NGANSIT, NGERNGER 3 , 
NGISAEL, NGOSNGOS. 


ngrta png : pagkikita nang harapan. 

v 

ngi't&g png [Mrw] : ngisi. 

* 

ngi'tt png 1 : anyo ng mukha na may 
kalakip na pagningoing ng mga mata, 
taliimik na pag-angat ng magkabilang 
sulok ng bibig, hindi gaanong guma- 
gamit ng mga muscle gaya sa tawa, 
at nagpapahiwatig ng kasiyahan, 
lugod, paggiliw, pagsang-ayon, tinitim- 
ping aliw, parikala, at pag-uyam : 

HUYOM, IMIS, ISERO, PAHIYOM, YUHUM 2: 
maaliwalas, kasiya-siya, mapag-eng- 
ganyong anyo o hulagway hal “ngiti 
ng araw,” “ngiti ng bulaklak” : huyom, 

IMIS, ISERO, PAHIYOM, YUHUM - pnd 

ngu*mi-ti, ngit*ti*in, mag-ngi-tban. 

ngit-ngft png [Bik Kap HU Pan Tag] 
1: matinding.galit var ngutngot : 

KAPUNGOT, KASINGKi, ^ANGNGILET, PU- 

rokpusok 2: kasidhian o tindi ng 
emosyon o pakiramdam var ngut¬ 
ngot : KADULOM, MANGIT, PANANGILET, 
RUROD. 

ngbwal png [571 : pagsimangot, pag- 
ngunguso, at paglalabi ng bata kapag 
naiiyak. 

ngi*wt pnr : nakatabingi ang bibig var 
hiwi, kiwi, tiwi : diwig, hibat, kiwit, 
PI VMS, sibi, wiswls. 

ngiwngiw png Zoo 1: [HU] kuwago 
2 : [5^] bahaw. 

ngiwngiw png [Ilk] : nguso. 


ngi*ya*ma*y6 png [57] : halimuyak. 

ngi-y£w png [Bik HU Seb Tag War] : 
tunog na likha ng pusa var ingaw. 

ngo-hdd png pnr [Bik] : bunso. 

ngo*l^ png [Ilk] : sapal 3 . 

ng6*lopn^i*ng6*lo f mag*ng6*lo [57]: 
ilapat ang isang kamay sa isa at ipa- 
tong ang mga ito sa ulo. 

ngcHo-gi png [57] : pagbaba ng presyo 
ng kalakal. 

ngo*!6t pnd ngo-lmtin, mag-ngo-l6t 

[ST] : pilipitin ang tali o sinulid. 
ng6*mi png [57] : pagngiwi. 
ngo-mon pnb [Bik] : samantala. 

ng6*ngo pnd ngo*ng6*m, mag-ngd- 

ngo [ST] : nguyain ang pagkain. 

ngo*ng6 png,, pnr [Kap Tag] : tao na 
hindi maayos ang pagsasalita dahil 
may depekto sa dila, ilong, o ngala- 
ngala var nguho, nguhok Cf bingot : 

ANGES, NGUHO, NGUHOK, PUNGA, PUNGAG, 

pungAl. 

ngorld png [57] : pag-urong ng uten 
dahil sa lamig o ginaw Cf ngudlo. 

ngorng6pnrfngornga*hin, ngi-n6r 
nga, mag-ngor-ng6 [57] : pagsipsip 
ng bubuyog sa katas ng mga bulaklak. 

ngos*ng6s png [Bik War] : ngisngis. 

ngo*ya*bfn png [57] : paghawak sa 
isang bagay para hindi ito mahulog. 

ngoy*ng6y png [Ilk] : varyant ng 

nguyng6y. 

ngub-ngob pnr : walang ngipin kaya 
nakalubog ang mga labi Cf bungal, 
bungaw, bungi uarngabngab, ngihab, 
pangab, sungal, ungab. 

ngud # ld png [ST kudlo] : pag-urong 
ng bayag dahil sa takot o ginaw Cf 
ngorlo. 

ngud-ngod pnd ma*pa*ngud a ng6d, 
i*ngud*ngod, ma*ngud-ng6d: ma- 

dapa at masubsob ang mukha var 
ngudngud : mu-mo. 

ngud*ngud pnd mag*ngud*ngud a 
ngu*mud*ngud, hngud a ngud [HU]: 
umiyak habang bumubulong nang 
hindi naririnig ng katabi. 

ngu a hd png [Seb] : ngongo. 

ngu a H6k png [ War] : ngongo. 

nguk a ngukpng: pagtawag ng unggoy 
sa kaniyang kasama. 

ngula pnr [War] : bingi at pipi, 

ngulag png 1: pagkalagas ng balahibo 
ng hayop 2: luntiang kulay ng 
kawayan. 

ngulag pnd ma a ngu a )ag [Tagkulay] 
1: mangilabot 2: mangalisag 3: 


ngulangge 


597 


nguyo-nguyo 


malagas ang mga balahibo o plu- 
mahe. 

ngu-lang-gd png [ Kap\ : nguyngoy. 

ngu*l£*ngol png : damg ng taong 
nasasaktan dahil nilalatigo Cf angal, 

ATUNGAL. 

ngu*l4*ngos png[Kap] : nguyngoy. 


ngu*pin*y6 png [ Tag kupinyo] : paggi- 
giit na may halong poot. 

ngu*r£t pngBot [Ilk] 1 : ibaba ng tubo, 
malalapit ang buko at puno ng ugat 
2: tubong maliliit ang pagitan ng mga 
buko 3 : laman o bunga na mula sa 
lupa, higit na mahimaymay kaysa 
malaman. 


ngu-lfng png : pagbavvi ng pangako. ngu . r6 p ng [ p an ] ; dulo 1 - 2 . 


■ng6l png 1 : paangil 
lamo var ngulngul: anug-og, bagul- 

BOL, GUMUDGUMOD, KUMOD, NGAYENGEY, 
NGILANGIL, NGURUTOB 21 pagSUpSOp 

sa kendi, pinatigas na pulut, lollipop, 
o daliri : molmol. 

nguhngul /mdmag-ngtihngul, ngu* 
miil-ngul, hnguhngul [HiQ : supsu- 

pin ang hinlalaki. 

ngu*l6b png: paraan ng pagpapatuyo 
ng lunting kawayan. 

ngu‘lug*h6y png : pagbaluktot dahil 
sa ginaw o matinding kalungkutan. 

ngu*lung*k6t png: pagkawala ng 
pag-asa; kawalang pag-asa; matinding 
kalungkutan. 

ngii-ngut pngBot [Kap] : niyog. 

nguml pnt [S7] : nagpapahiwatig ng 
pasubali; sa kabilang dako Cf ngunit ; 

AGAMANKUWAN, AMNA, APANG, DAPOT, 
DATAPWAT, MONTA, NGEM, PERO, SUBALIT. 

ngu*nit pnt [nguni+ at] : makabagong 
anyo ng nguni. 


gu-r6b png 1 : [Bik Hil Seb War] kahol 
ng asong nakalabas ang ngipin at 
galit na galit 2: [Seb War] ungol. 


ngus*ng6s png 1 : Ana dulo o tungki 
ng ilong 2 : murang talbos ng si taw 
at katulad na gulay. 

ngu'Sd png Ana [Bik Tag] : gitnang 
bahagi ng pang-itaas na labi mrngusu: 

BAUNGUSNGUS, KASREK, NGIW'NGIW, SLMOD, 
SONGO, SUNGAD, SUNGO. 

ngu*s6 pnd i*ngu*s6, ngu*su*an 1: 

patulisin ang nguso 2 : pagturo sa 
pamamagitan ng nguso. 

ngu*8u*6n pnr [nguso fan] : malaki 
ang nguso. 

ngu*t6'ngu*td png [Bik] : nguya. 

ngOt-ngot png [ War] : sakit bunga ng 
pinsala sa katawan. 

ngut*ng6t png 1 : pamimilit o pagma- 
makaawang may kasamang pag-iyak- 
iyak o pagnguyngoy: ungot, in git 2 : 


* 

nakatagong tunog ng pagngatngat 
gaya ng ginagawa ng daga sa mga 
sulok ng silid var langutngot, ngot- 
ngot, ngalutngot 3: [ War] ngitngft. 

ngut-ng6t pnd mag*ngut*ng6t, ngu* 
mut*ng6t [Hit Seb War] : kumirot. 

ngut-ngut png [Hil] : pananakit ng 
sugat. 

ngu a td png : pagdami na naipapahi- 
watig ng sabayang galaw gaya ng 
pagdami ng isdang maliliit sa tubig. 

ngmya png [Kap Tag] : pagdurog o 
paggiling sa pamamagitan ng ngipin: 

GATGAT LANGUT, NGUTANGUTA, PANE- 

pasepa, usang pnd, ngu*mu*yd, ngu* 
ya*(n. 

ngu*y^*pit png i paraan ng pag-akyat 
sa puno sa pamamagitan ng pagla- 
lambitin at pagpapalipat-lipat sa mga 
sanga var ngunyapit. 

nguyngdy png [ Bik Hil War Tag ],: 
walang patid na pag-iyak ng bataqg 
nag-aalboroto wrdanguyngoy, nj 
ngoy, tanguyngoy : anga, dunga' 

HULHOL, NGAKNGAK 3 , NGAYENGEY, N (81- 

langge, ngulangos - pnd mag*nguy* 
ng6y, i*nguy*ng6y, nguy*ngu*y6n. 

nguynguy pnd mag*ngt^y*nguy, 
ngu-muynguy, i*nguy*nguy [Hil ]: 
managhoy dahil sa matinding lungkot. 

ngu-y6-ngu*yo png [Seb] : 

, 



\ 


«*?•*** 




N,ft (en*ye) png : ikalabing-anim na 
titik ng alpabet6ng Filipino at ikala- 
bimpitong titik sa alpabetong Espan- 
yol; tinatawag na enye. 

nacanina (nya-ka-nuna) png Zoo : 
ahas na malaki, makamandag, at 
matatagpuan sa Argentina. 

nandubay (nyan-du-bay) png Bot 
[fisp] : uri ng matigas na punong- 

^ J^ahoy : NANDUBAY. 

K'gn 


fian*du*tf (nyan-du-tf) png [ Esp ] : 
pinong engkahe mula sa Paraguay: 

NANDUTI. 

nire (nyi-re) png Bot : punongkahoy 
na tumataas nang 20 m at marami 
sa Chile. 

nocha (nyo-tsa) png Bot : yerbang 
bromeliad na matatagpuan sa Chile 
at ginagamit sa paggawa ng lubid o 
sombrero ang himaymay ng dahon. 


nor bo (nyor-bo) png : bulaklak na 
maliit, napakabango, at karaniwang 
ipinapalamuti sa mga bintana sa 
Ecuador at Peru. 

nu (nyu) Zoo [Esp] : anuman sa ante¬ 
lope (genus Connochaetes) na galing 
sa Africa na may ulong tulad ng 
toro, kurbadong sungay, at maha- 
bang bun tot: gnu, wildebeest. . 










O, o png 1: ikalabimpitong titik sa 
alpabetong Filipino; isang patinig 
at tinatawag na o 2: ikalabintatlong 
titik sa abakadang Tagalog 3: ikala- 
bimpito sa isang serye o pangkat 4 : 
pasulat o palimbag na representasyon 
ngOoa5: tipo, tulad ng sa printer, 
upang magawa ang titik Ooo. 

O (o) png : tipo ng dugo ng tao. 

O pnb : ginagamit sa pagpapakilala 
ng isang pahayag o tanong, karani- 
wang nagpapahiwatig ng pag-aalala, 
paninisi, o agam-agam, hal “O, ano 
ang nangyari sa kanila?,” “O, tingnan 
mo ang nangyari.,” “O, ganyan ang 
paghawak sa bata.” 

O! pdd 1: bulalas ng pagkagulat, 
hindi pagsang-ayon, at iba pa: Oh! 
2 : ginagamit sa pagtawag o pagsamo, 
bago ang pangalan ng tao o pook, 
hal “O Diyos ko!,” “O irog!,” “O 
Davao!”: Oh! 3: ginagamit sa pag¬ 
tawag ng atensiyon o pansin sa tao 
na kinakausap Cf Oy! 

O, daglat Ele [ Ing ] : ohm. 

O, symbol Kem [Ing] : oxygen. 

O pnt 1: a ipinakikilala ang pangalawa 
sa dalawang altematibo, posibilidad, 
o katulad, hal puti o itim b ipinaki¬ 
kilala ang lahat o hulfng altematibo, 
posibilidad, o katulad, hal puti, itim, 
o pula Cf otherwise: or 2: nagpapa- 
kilala ng singkahulugan o pagpapa- 
liwanag ng naunang salita. 

-O pnl [. Esp ] : pambuo ng pangngalan 
at pang-uri na may kasariang panla- 
laki, hal niho, maestro Cf- a. 

OA f daglat (o*ey) [Ing] : overacting. 

oaf (owf) png [Ing] t : tao na katawa- 
tawa 2 : tao na tanga o hangal. 

oak (owk) png Bot [Ing\ 1: punong- 
kahoy o palumpong (genus Quercus), 
karaniwang bilugan ang dahon at 
hugis itlog ang bunga: ensina, roble 
2 : matigas at matibay na kahoy nito, 
karaniwang ginagamit sa konstruk- 
siyon at paggawa ng kasangkapan 
3: anumang bagay na gawa sa kahoy 
na ito. 


oakum (o*kum) png [Ing] : mga hi- 
maymay mula sa lumang lubid na 
ginagamit sa pagtatali ng hugpungan 
ng mga sasakyang dagat. 

OAPEC, daglat (6*ey*pi*e*si) [Ing] : 
Organization of Arab Petroleum 
Exporting Countries. 

oar (or) png [Ing] : sagwan. 

oarfish (or*f]sh) png [Ing] : uri ng 
ribbonfish ( Regalecus glesne) na 
malaki, mahaba, sapad ang katawan 
na humahaba nang 5.66 m to 6.10 m, 

at naninirahan sa malalim na bahagi 
ng dagat. 

oarweed (or*wid) png [Ing] : mala- 
king alga (genus Laminaria) , karani¬ 
wang tumutubo sa mabatong bayba- 
ying dagat. 

oas (o-was) png Bot : punongkahoy 
( HarpuUa arborea) na tumataas nang 
20 m, may balakbak at bungang may 
katas na ipinapahid sa balat upang 

hindi kagatin ng linta. ' 

• • 

oasis png (o-wa-sis, o-wey-sis) png 
[Esp Ing] 1: mataba at luntiang pook 
sa disyerto, karaniwang katatagpuan 
ng bukal o balon 2 : bagay na nagsi- 
silbing kanlungan at nagduduiot ng 
kaginhawahan o kapanatagan. 

oat (owt) png [Ing] : halamang butil 
(Avena sativa) , nililinang sa pook na 
malamig ang klima. 

oatcake (owt*keyk) png [Ing] : keyk, 
karaniwang manipis at malutong, 
at gawa sa oatmeal. 

oath (owt) png [Ing] 1: pagsumpa, 
karaniwang sa Diyos, sa katotohanan 
ng pahayag o sa pagtupad ng gawain 
2 : pagsulat ng nasabing pahayag o 
pangako. 

oatmeal (owt*mil) png [Ing] : giniling 

na oat, karaniwang ginagawang oat¬ 
cake . 

ob, daglat (o-bi) [Lat] : obiit. 

Obadiah (o*ba*da*ya) png [Ing Heb] 

1 : isang propetang Hebrew 2: pina- 
kamaikling aklat sa Bibliya. 

o*b4k png [Pan]i kalubkob 1 . 


s 

0*b4*la*do png, pnr [Esp ovalado] : 
oval. 

, 9 

6*ba*l6 png, pnr [Esp ovalo] : oval 1 . 
o-ban-o*ban png Bot [Mnb] : kisang. 
o-ba*r6ytis png Med [Ing ovaritis] : 

pamamaga ng obaryo, karaniwang 

pati ng fallopian tube : oophoritis, 
ovaritis. 

iv • 

0*b6r*yo png [Esp ovario] 1: Ana 
reproduktibong glandula ng babie 
na kinalalagyan at lumilikha ng mga 
ovum at hormone; bahay-bata ng 
babae Cf itlog : ovary 2: Bot iba- 
bang bahagi ng pistil na kinalalagyan 
ng mga ovule o mga murang binhi: 

OVARY. 

0*b3t pngMit [Ifu] : pagsiyap ng idaw, 
signos na may masusugatan o maa- 
aksidente sa patalim; 

o-ba-ya png [Bon] : araw ng pahinga. 

ob’bd pnr [Ilk] : kilik. 

ob-bu png [Ifu] : bayanihan. 

obedience (o-bi*dyens) png [Ing] 

1: pagsunod; pagiging masunurin 
2: pagsailalim sa tuntunin o autoridad 
3: pagsunod sa batas o utos. 

obedient (o*bid*yent) pnr [Ing] : 
masunurin. 

O a b6*ha png Zoo f Esp oveja] : tupa. 

0’be # h6*ro png [Esp ovejero] : pastol 1 . 

0‘b£"lisk png [Ing] : obelisko. 

0*be*liS’ko png [Esp obelisco] 1: 
malaki at mataas na posteng bato, 
hugis kandilang may apat na kanto, 
karaniwang monolitiko, at tila pira- 
mide ang tuktok: obelisk 2: anumang 
katulad nito: obelisk. 

6 # be*lus png [Ing] 1: simbolong (f) 
ginagamit sa pagsulat o paglalathala 
bilang pananda at nangangahulu- 
gang namatay na ang isang tao 2 : 
pananda (- or v) na ginagamit sa 
mga sinaunang manuskrito upang 
ituro ang mga taludtod na nakapag- 
dududa, binago, o hindi kailangan. 

o-bertu-ra png [Esp overturn] 1: Mus 
panimula o pambungad na tugtugin 




obese 


600 


obnoxious 


H 


v 



sa komposisyong pang-orkestra, opera, 
at iba pa Cf pasakalye : overture 2: 
pambungad na negosasyon Cf alok: 

OVERTURE. 

* 

obese (o-bis) pnr [/ng] ; obeso. 

0*be*si'd6d png Med [ Esp ] : pagiging 
obeso: obesity. 

obesity (o-be-si*tQ png [Ing] : obesidad. 

O a b£ a SO pnr [Esp] : labis sa nararapat 

na timbang; matabang-mataba: obese. 

% 

6b a he a tf a bo pnr [Esp objetivo ] 1: 
nahihinggil sa materyal na bagay, 
kasalungat ng konsepto, idea, o pani- 
niwala : objective 2: may aktuwal na 
pag-iral o reaiidad: objective 3: hindi 
naaapektuhan ng emosyon, opinyon, 
at katulad: objective. 

ob*h&*tO png [ Esp objeto ] : layon. 

6 a bi png [Jap ]: malapad na paha o 
sash na pampatong sa kimono at 
isinusuot sa baywang. 

6 a bid png Zoo [Mrw]: kuto. 

6 ; *bren png Bot [Ilk]: anubing. 

obiit (o-bi-it) png [Lat] : namatay siya: 

OB. 

A 

O a bis*pb a do png [Esp] 1 : opisina o 
ranggo ng isang obispo: bishopric, 
see 2 2 : ang diyosesis na pinanganga- 
siwaan ng isang obispo : bishopric, 
see 2 . 

O a biS a pbl a ya png [Esp obispalia] 1 : 
palasyo ng obispo 2 : diyosesis. 

O-bfS’po png [Esp] 1 : pinuno ng isang 
diyosesis: bishop 2 : sa ahedres, isa 
sa dalawang piyesa na pahilis ang 
paggalaw sa laro : alpil, bishop. 

6 a bit png Kol [Ing] : obituary. 

obiter dictum (o*bi*terdik*tum) png 
[Lat] : pahayag ng opinyon ng isang 
hukom na hindi bahagi sa desisyon 
ng korte, at hindi kailangang ipatupad. 

obituary (o-bi-tsu-wa-ri) png [Ing] : 
obitwaryo : obit. 

O a bit a wbr a yo png [Esp obituario] : pa- 
unawa o pabatid hinggil sa namatay, 
karaniwang inilalathala : obituary. 

Object (ob-jekt) png [/ng] 1; materyal 
na bagay o anumang namamalayan 
o natatanggap ng mga pandamdam 
2 : tao o bagay na pinaglalaanan ng 
aksiyon o damdamin 3: Gra layon 
4: Pil bagay na external sa isip. 

object (ob-jekt) pnd [Ing] : tumutol, 
o ipahayag ang hindi pagsang-ayon. 

objection (ob jek*syon) png [Ing] 1 : 
pagtutol, o pagpapahayag ng hindi 
pagsang-ayon; pagsalungat 2 : salu- 
neat na katwiran o nahavasr. 


objectionable (objek-syo-na-bol) 
pnr [Ing] 1: nagsasanhi ng pagtutol 
o pagprotesta 2 : opensibo o nakai- 
insulto sa isang tao o pangkat, lalo 
na sa relihiyon, lahi, o pangkating 
etniko. ■ - 

objective (objek*tiv) png [Ing] : layu- 
nin; hangarin. 

objective (ob jek-tiv) pnr [Ing] : ob- 
hetibo. 

objectivism (6b jek-ti-vusem) png 
[Ing] 1: tendensiya na magbigay diin 
sa anumang obhetibo o sa external 
na elemento ng kaalaman 2: Pil 
doktrinang higit na binibigyang diin 
ang mga bagay na externa^ sa pag- 
iisip ng tao kaysa mismong pag-iisip 

o damdamin. 

• • 

objet d’ art (ob-zhe dar) png [Fre] : 
maliit na bagay na may kahalagahang 


* • 


pansmmg. 

objurgate (ob jur-geyt) pnd [IngJ*i 
sisihin; sumbatan; kagalitan.. 

ob*las*y6n png [Esp oblacion] : pahi- 
nungod. 

oblate (ob-leyt) png [Ing] 1: tao na 
inilalaan ang sarili sa panrelihiyong 
pamumuhay sa monasteryo ngunit 
hindi sumasailalim sa isang orden 
2 : deboto ng isang espesyat na ga- 
waing panrelihiyon. 

oblate (ob-leyt) pnr [Ing] : sa sphe¬ 
roid, patag o sapad ang tuktok at 
ilalim. 

oblation (ob-ley-syon) png [Ing] : pa- 
hinungod. 

ob a li a g£ pnd ob a li a ga a h(n, mang-ob* 
Ii a g6, ma a ob a li*gd [Esp obligar] 1: 

ipagawa o ipatupad ang isang bagay 
alinsunod sa batas, utos, konsiyen- 
siya, o puwersa 2 : ipasunod ayon sa 
batas at moralidad, tulad ng pangako, 
kontrata3: gawing sapilitan. 

ob*li a g^ a do pnr [Esp] 1: may obligas- 
yon 2 : pilft; sapilitan. 

ob a li*gas*y6n png [Esp obligacion] 
1: anumang kinakailang&ng gawin 
o tuparin ayon sa batas, kaugalian, 
at iba pa Cf pananagloan, tungkulin : 
obligation 2: ang pagsasakatuparan 
ng mga ito: obligation. 

obligate (ob-li-geyt) pnd [Ing] : 
bigyan ng obligasyon; isailalim sa 
legal o moral na obligasyon. 

obligation (ob-li-gey-syon) png [Ing] : 
obligasyon. 

ob a li*g£ a to pnr Mus [ltd] 1: kailangan 
o hindi maaaring mawala 2 : kaila¬ 
ngan; hinihingi. 


obligatory (ob-li-ga-to-ri) pnr [Ing] : 
obligato ryo. 

ob a li a ga a t6r a yo pnr [Esp obligatorio] 
1: nagpapataw ng moral o legal na 
obligasyon : obligatory 2 : sapilitan; 
puwersahan : obligatory. 

9 

obligee (obdi-dyf)^ png [Ing] 1: Bat 
a tao na may legal na karapatang 
umasa sa isang tao upang tumupad 
sa kaniyang obligasyon b tao na may 
bond na pinanghahawakan 2 : tao na 
nagbigay ng pabor, serbisyo, o bene- 
pisyo. 

» * 

6b*li*g6r png [Esp] : tao na may tung- 
kuling gumanap ng obligasyon, alin¬ 
sunod sa kontrata o iba pang legal 
na proseso. . 

ob a lfk pnr [Ing oblique] 1 : nakahilig; 
hilig: oblikwo, oblique 2: Mat l lindi 
perpendikular ang axis sa base ng 
patag na rabaw: oblikwo, oblique 3: 
hindi tuwirang ipinahayag; malabo: 
oblikwo, oblique 4: Ana hindi ka- 
agapay o hindi nakakrus sa mahabang 
axis ng katawan : oblikwo, oblique 
5: Bot hindi pantay ang mga gilid ng 
dahon : oblikwo, oblique 6 : Gra 
hinggil sa kaso bukod sa nominatibo 
o bokatibo: oblikwo, oblique. 

ob a lfk a wo pnr [Esp obliquo] : oblik. 

oblique (ob-lik) pnr [Ing] : oblik. 

ob*li'te*ras*y6n png [Esp obliteracion] 
1: pagbura sa bakas: obliteration 
2 : pagbura o pagsira ng mga sulat, 
tanda, at iba pa: obliteration 3: sa 
patolohiya, pagsasara ng butas o 
pagtatanggal ng mga bahagi na maa¬ 
aring magdulot ng sakit : oblitera¬ 
tion. 

obliterate (ob*lute*reyt) pnd [Ing] 

1: pawiin o alisin ang lahat ng bakas; 
wasakin nang lubusan 2 : burahin. 

obliteration (ob-li*te*rey-syon) png 
[Ing\ : obliterasyon. 

oblivion (ob-livyon) png [Ing\ 1: ka- 
lagayan ng pagkawala; pagkalimot 
2 : amnestiya; kapatawaran. 

oblivious (ob-liv-yus) pnr [/ng] 1 : 
laging nakalilimot; walang naaalala 
2 : hindi namamalayan; hindi naba- 
batid. 

6b a iong pnr [Ing] 1 : biluhaba 2: higit 
ang lapad kaysa taas. 

obloquy (ob-lo-kwf) png [Ing] 1 : 
panunuligsa dahil sa kahihiyan o 
masamang reputasyon 2 : paninira; 
pang-aabuso. 

obnoxious (ob-nok-syus) pnr [/ng] 

1: nakamumuhi o nakasusuklam ang 
asal 2 : nakayayamot; nakagagambala. 


* 






Obo 


» 


4 

* 

t 


it 




601 


6 *bo /mg*: Manuvu. 

0 *bd pnr [Bik] : sakbibi. 

ob- 6 b png [Igo]s seremonya upang 
maparami ang iniimbak na tubig. 

oboe (o*bow) png Mus [Ing] : baling- 
kinitan at tila tubong instrumento 
na hinihipan, yari sa kahoy, at may 
dalawang lingguweta. 

oboist (6-bo*wist) png [ Ing] : tao na 
tumutugtog ng oboe. 

0 *b 6 l png [ Ifu ] : paghabi ng tela - 

pnd mag- 0 ‘b 6 I, u*mo*b 6 l, i*o*b 6 l. 

0*bor-o*bor png [Mnv] : tila payong 
na bandila. 

6b*ra png [ Esp ] 1 : gawain 2: pagtatae 
pagkaraan ng enema o pagpupurga. 

ob-ra pnr f Esp 1 : maaari: katane-ffan- 



6b*ra de m£*no png [Esp] : gawang- 
kamay. 

6b*ra ma-es-tra png [Esp] 1 : pinaka- 
tampok o itinatanging likha ng tao, 
karaniwan sa sining : masterpiece 2 : 
anumang mahnsay na gawa o likha : 

MASTERPIECE. 

6b*ras pras png [Esp] 1: mga gawa- 
ing pangkawanggawa; kawanggawa 
2 : noong panahon ngEspanyol, ang 
pondo na nalilikom mula sa abuloy 
na pangkawanggawa. 

6b*ras pub*li*kas png [Esp obras pub- 
licas] : pagawaing-bayan. 

ob*r6*ro png [Esp] : manggagawa. 

obscene (ob-sin) pnr [Ing] : malaswa. 

obscenity (ob-si-ni-ti) png [Ing] t : 
pagiging obscene : obsenidAd 2: salita 
o kilos na malaswa: obsenidAd. 

obscurant (obs-kyu-rant) png [Ing] 

1: tao na nagsusumikap na hadlangan 
ang paglaganap ng kaalaman 2 : tao 
na ikinukubli o inililingid ang kahu- 
lugan ng pahayag, tula, at iba pa. 

obscurantism (obs-kyu-ran*tf*sem) 
png [Ing] : pagsalungat sa pagsulong 
o pagkalat ng kaalaman : oskuran- 


tismo . 


■ 

.r 


obscure (obs-kyiir) pnr [Ing] 1 : ma- 
labo o hindi tiyak ang kahulugan; 
mahirap maunawaan 2 : madilim; 
malamlam 3: hindi lantad o hindi 
hayag 4: kubli. 

obscurity (obs*kyu*ri*tf) png [Ing] 
1 : kalabuan 2 : pahayag o kahulugan 
na hindi tiyak: oskuridAd 3: kalaga- 
yang hindi kilala o hindi alam : osku¬ 
ridAd 4: tao o bagay na hindi kilala 
o hindi mahalaga : oskuridAd. 


obsecration (ob-si*krey*syon) png 
[Ing] : pagsusumamo. 

ob*se*ni*d£d png [Esp] : obscenity. 

ob*s6*no pnr [Esp] : malaswa. 

obsequies (ob-sik-wiz) png [Ing] 1 : 
seremonya sa libing 2 : libing. 

obsequious (ob-sik-wi-yus) pnr [Ing] 
1: sumusunod nang may mababang 
loob 2 : may katangiang mababa ang 
loob. 

ob*ser*b£ pnd mag*ob*ser*b£, ob* 

ser*ba*h£n [Esp observar] 1: pano- 
orin; masdan; magmasid Cf manmAn, 
matyAg : observe 2: tingnan nang 
mabuti; bigyan ng pansin: observe. 

ob*ser*ba*d6r png [Esp observador] : 
tagamasid; tagapagmasid, ob*ser*ba* 
d6*ra kung babae. 

ob*ser*bas*y6n png [Esp observation] 
1 : pansin 2 2 : pagmamasid 3 : ang 
mga natipong impormasyon bunga 
ng pagmamasid. 

ob*ser*ba*t6r*yo png [Esp observato- 
rio] : silid o gusaling may mga aparato 
para sa pagmamasid ng mga pang- 
yayaring astronomiko, meteorolo- 
hiko, at katulad : observatory. 

observance (ob-ser*vans) png [Ing] 

1: proseso ng pagtupad o pagsunod 
sa batas, tungkulin, kaugalian, at iba 
pa 2 : pagdaraos ng isang pagdiriwang 
sa pamamagitan ng seremonya, at 
katulad 3: seremonya o paraan ng 
pagdaraos 4: tuntunin o kaugaliang 
dapat sundin 5: sa simbahang Kato- 
liko Romano a tuntunin o disiplina 
v ng isang orden b ordeng tumutupad 
sa tuntunin o disiplina 6 : pagtupad 
7: pamimitagan. 

ob*s6r*vant pnr [Ing] 1 : nanonood 
o nagmamasid nang maingat 2 : ma- 
bilis sa pagpuna o pagpansin 3 : 
maingat sa pagsunod ng batas, kau¬ 
galian, at iba pa. 

observation (ob-ser-vey-syon) png 
[Ing] 1: obserbasyon 2: pagsunod 
o pagtupad 3: pagdiriwang o pagda¬ 
raos 4: a sa nabegasyon, sukat ng 
altitude o azimuth ng lawas b impor- 
masyong hango dito. 

observatory (ob-ser*va*to*ri) png 
[Ing] obserbatoryo. 

observe (ob-serv) pnd [Ing] 1: ob- 
serba 2: a sundin o tuparin ang 
kautusan, batas, patakaran, at iba pa 
b panatilihin ang kaayusan o pama- 
maraan c itanghal, tulad ng seremonya 
d ipagdiwang o idaos. 

ob*s6r*ver png [Ing\ 1 : tagamasid 2: 
manonood; miron 3: tao na duma- 


obstreperous 


dalo sa mga kumperensiya, at katulad, 
upang magtala ng mahahalagang 
impormasyon, gayong hindi siya 
kalahok 4: sa militar, tao na nagma¬ 
masid ng kilos ng kaaway. 

obsess (ob-ses) pnd [Ing] : mahu- 
maling; pangibabawan ng isip o 
damdamin. 

obsession (ob-se-syon) png [Ing] : 
humaling. 

ob*ses*y6n png [Esp obsesidn] : hu¬ 
maling. 

obsidian (ob-sf-dyan) png [Ing] : ma- 
itim at tila kristal na bato mula sa 
bulkan, na nabuo mula sa tumigas 
na lava. 

obsolescent (ob-so-le-sent) pnr [Ing] 

1 : nawawalan ng silbi 2 : nawawala 
na sa paggamit o panahon, tulad ng 
lumang makina, armas, at iba pa. 

obsolete (ob-so-lit) pnr [Ing] : obso¬ 
lete. 


Vi 





ob*so*l6*to pnr [Esp] 1 : wala napg 
silbi : obsolete 2 : lipas na; laos n ° 
obsolete: 3: Bio hindi pa buo o hinhl 
pa ganap, kung ihahambing sa kata- 
ngian ng ibang kaanyo nito. 

obstacle (obs-ta-kel) png [Ing] : obsta- 
kulo. 

obs*t£*ku*l6 png [Esp obstaculo] : 
sagabal; hadlang : obstacle. 

obs*t6t*ra png Med [Esp] : obstetrician. 

obstetric (olrs-tet-rik) pnr [Ing] : 
obstetrik. 

obstetrician (obs-te-tn-syan) png Med 
Ing] : tao na obstetriks ang propesyon : 
obstetra. 

* 

obstetrics (obs-te*triks) png Med 
[Ing] : obstetriks. 

obs*t6t*rik jbnr [Ing obstetric] : tumu- 
tukoy sa obstetriks at sa panahong 
bago at pagkaraan ng panganganak : 

OBSTETRIC. 

obs*t6t*riks png Med [Ing obstetrics] : 
sangay ng medisina ukol sa pagpa- 
paanak, pangangalaga, at paggamot 
sa kababaihan kaugnay ng panga¬ 
nganak Cf gynaecology : obstetrics, 

OBSTETRISYA. 

obs*tet*ris*ya png Med [Esp obstetri - 
cia] : obstetriks. 

obstinate (obs-ti*neyt) pnr [Ing] t: 
matigas ang ulo; hindi masupil 2 : 
sumusunod lamang sa sariling opin- 
yon, paniniwala, at iba pa 3: matagal 
ang paggaling, tulad ng sakit. 

obstreperous (obs*tre*pe*rus) pnr 
[Ing] t: sumasalungat sa puwersa sa 
maingay at di-masupil na pamama- 


>• 

i 






i 




obstruct 


602 


octagonal 


raan 2 : maingay; magulo; maligalig. 

% 

obstruct (obs-trakt) pnd [Ing] 1: 
harartgin; pahirapang dumaan 2 : 
hadlangan o salungatin ang pagdaan, 
pag-unlad, pagsulong, at iba pa. 

obstruction (obs-trak-syon) png [Ing] : 
obstruksiyon. 

obstructive (obs-trak-tiv) pnr [Ing] : 
nagsasanhi o nagtatangkang gumawa 
ng hadlang. 

obs'truk*si*y6n png [.Esp obstruction] 
1: anumang sanhi ng sagabal o had¬ 
lang : obstructiqn 2 : kalagayan o 
pagsasagawa nito : obstruction. 

obtain (ob-teyn) pnd [Ing] 1 : kumuha; 
magkamit 2 : makuha; maabot; ma- 
bigyan 3: maging laganap; maging 
uso. 


obtrude (ob-trud) pnd [Ing] 1: ma¬ 
ging kapansin-pansin dahil nakaya- 
yamot 2 : isulong o ihayag ang sarili, 
opinyon, at iba pa; makialam. 

obtrusive (ob-tru-siv) pnr [Ing] 1: 
kapansin-pansin dahil nakayayamot 
isinusulong o itaihahayag ang 
sarili, opinyon, at iba pa. 

obtuse (ob-tyiis) pnr [Ing] 1 : mahi- 
nang umintindi : obtuso 2 : hindi 
matalim o hindi matalas ang mga 
gilid: obtuso 3: Mat sa anggulo, higit 
sa 90° ngunit mababa sa 180°: obtuso. 

ob*tu a SO png [Esp] : obtuse. 

0 ’bud- 0 *bud png Zoo [Mrw Sml Tau] : 
buging. 

0 "bu*las*y 6 n png [Esp ovulation] : 
paglikha ng mga ovum o mga ovule; 
pangingitlog : ovulation. 

obverse (ob-vers) png [Ing] 1 : a 

panig ng sensilyo, medal, at katulad 
na kinalalagyan ng ulo o panguna- 
hing disenyo b tawag sa disenyong 
ito 2 : harap, itaas, o tamang panig 
ng isang bagay 3: katumbas o katapat 
ng isang katotohanan o pangyayari. 

ob-v 6 rt pnd [Ing] 1 : baligtarin o iba- 
ling ang isang bagay upang mailan- 
tad ang isang panig ng rabaw 2 : sa 
lohika, palitan ang proposisyon upang 
lumikha ng panibagong proposisyon 
mula sa isang negatibong panag-uri, 
hal Walang tao na inmortal = Lahat 
ng tao ay mortal. 

Obviate (ob-vi-yeyt) pnd [Ing] : iwasan 
o di-pansinin ang isang pangangaila- 
ngan, kahirapan, hadlang, at iba pa. 

obvious (ob-vi-yus) pnr [Ing] : mada- 
ling makita, makilala, o maunawaan. 

occasion (o-key-syon) png [Ing] : 
okasyon. 


occassional (o-key-syo-nal) pnr [Ing] i 
okasyonal. 

• + 

Occident, (ok-si-dent) png [Ing] 1: 
kanluran 2: sa malaking titik a ang 
Kanluran b kanlurang Europa c 
Europa, America, o ang dalawang 
bansang ito na kaiba sa Orient 3: anu¬ 
mang iba sa sibilisasyon ng silangan. 

occidental (ok-si-den-tal) png , pnr 
[Ing] 1 : kanluranin 2: katutubo ng 
Kanluran. 

Occidental Mindoro (ok-si-den-tal 

min-do-ro) png: lalawigan sa Timog 
Katagalugan ng Filipinas, Rehiyon 

IV. 

occiput (ok-si-put) png Ana [Ing] : 
likod na bahagi ng ulo o bungo. 

occlude (ok-lud) pnd [Ing] 1 : isara 
ang mga butas ng balat o siwang 2 : 
Kern sumipsip at panatilihin ang gas 
o iba pang substance 3: isara ang panga 
upang magdikit ang mga ngipin 4if 
Aftrmabuo ang occlusion. 

occlusion (ok-lu-syon) png [Ing] 1 : 
pagsasara ng siwang 2 : kagat ng mga 
ngipin kapag nakasara ang panga 
3: Aftrpenomena na nananaig ang 
lamig na masa ng hangin laban sa 
init na nagdudulot ng maligamgam 
na hangin. 

occult (o-kult) pnr [Ing] 1 : hindi abot 
o saklaw ng ordinaryong kaalaman; 
supernatural 2 : itinago o inilihim; 
sekreto 3: mistikal; nakaugnay sa 
mahika 4: Med hindi madaling mau¬ 
nawaan ng karaniwang pagsusuri o 
pagsisiyasat. 

• • 

occultism (o-kul-tf-sem) png [Ing] : 
okultismo. 

_ • 

occupant (ok-yu-pant) png [Ing] : 
okupante. 

occupation (ok-yu*pey-syon) png 
[Ing] : okupasyon. 

occupational (ok*yu-pey*syo*nal) pnr 
[Ing] : tumutukoy sa okupasyon o 
hanapbuhay. 

occupy (ok-yu-pay) pnd [Ing] : okupa. 

occur (o-ker) pnd [Ing] 1 : mangyari 
2 : maisip. 

occurrence (o*ke*rens) png [Ing] : 
pangyayari. 

ocean (ow-syan) png [Ing | : karagatan. 

oceanarium (owsya*nar*yum) png 
[Ing] : malaking aquarium para sa 
pag-iingat ng mga nilalang dagat. 

Oceania (ow-syan*ya) png [Ing] : mga 
pulo ng sentral at timog Pasipiko at 
mga karatig dagat. 


oceanic (ow-sya-nik) pnr [Ing] 1: 
tumutukoy, katulad, o malapit sa ka¬ 
ragatan 2 : malawak; malaking-malaki. 

Oceanid (ow-sya-md) png Mil [Gri] 
i sinuman sa mga babaeng anak ni 
Oceanus at Tethys; diyosa ng kara¬ 
gatan . 

Ocean Island (ow-syan ay-land) png 
[Ing] : Banaba. 

oceanographer (ow-sya-no-gra-fer) 
png [Ing] ; oseanograpo. 

oceanography (ow-sya-no-gra-fi) png 
[Ing] : oseanograpiya. 

Oceanus (o-sya-nus) png [Ing Gri] 
1: Mil anak ni Uranus at Gaea, at 
ama ng mga diyosa sa karagatan o 
mga Oceanid at mga diyos ng ilog 
2 : malaking tubigan na ligid ng lupa, 
at pinaniniwalaang pinagmulan ng 
mga ilog, lawa, at iba pa. 

OCEB, daglat (o-si-e-bi) [Esp oros, 
copas, espada Tag bastos] : sa sakla, 
barahang sama-sama kung tayaan. 

ocellus (o-se-lus) png [Ing] 1: Zoo 
tipo ng mata na karaniwan sa mga 
invertebrate 2 : marka na tila mata, 
tulad ng sa balahibo ng paboreal o 
pakpak ng paruparo. 

ocelot (6-si*Iot) pig [Ing] 1: Zoo feline 
( Felis pardalis) na may tila leopard 
na balahibo at katutubo sa Gitna at 
Timog America 2: tawag sa balahibo 
nito. 

■ 

oche (6-ki) png [Ing] : sa darts at iba 
pang laro, linyang nagsisilbing hang- 
gahan ng manlalaro sa pagtira. 

ocher (o-ker) png [/n^] : okre. 

ochlocracy (ok-iok-ra-si) png Pol 

[Ing] : pamamahala o pamumuno 
ng masa. 

O* clock (o klak) pnb [Ing] 1: tumu¬ 
tukoy sa oras, hal 2 o’clock 2: pama- 
maraan sa paghiwatig ng relatibong 
posisyon ng sasakyang panghimpa- 
pawid na itinutulad sa oras. 

OCt- (okt) pnl [Ing] : varyant ng octa-. 

Oct, daglat (o-si-tf): October. 

octa- (ok-ta) pnl [Ing] : pambuo ng 
pangngalan o pang-uri na nanga- 
ngahulugang walo var oct-, octo-. 

octad (ok*tad) png [/ng] : pangkat 
ng walo. 

octagon (ok-ta-gon) png [Ing] 1: 
polygon na may walong gilid at walong 
anggulo : oktAgono 2: bagay o gu- 
salmg may ganitong hugis : oktAgono. 

octagonal (ok-ta-go-nal) pnr [/ng] 

1: tumutukoy sa octagon : oktagonAl 






octahedron 


603 


Odysseus 



2 : may walong gilid o anggulo; hugis 
octagon : oktagonal. 

octahedron (ok*ta*hi*dron) png [Ing] 
: solidong pigura na may walong 
mukha ng tatsulok. 

octal (ok*tal) pnr [Ing] : may bilang 
o pamamaraang tigwawalo. 

octamerous (ok*ta*me*rus) pnr [Ing] 

1 : Bot may walong bahagi 2: Zoo 

may mga organ na nakaayos nang 
waluhan. 

octane (ok*teyn) png [Ing] : walang 
kulay at madaling magsiklab na hydro- 
carbon ng mga serye ng alkane 

(Pifta) ^ 

octant (ok*tant) png [/ng] t: ikawa- 
long bahagi ng isang bilog 2: Mat 
anumang may walong bahagi na hu- 
mahati sa puwang ng tatlong mag- 
kakrus ha plane 3: kasangkapang 
may arkong 24° na ginagamit ng 
mga nabegador sa pagsukat ng mga 
anggulo hanggang 90° 4: posisyon 
ng isang lawas pangkalawakan kapag 
may 45° layo mula sa isa pang lawas. 

octastyle (ok*tas*tayl) pnr Ark [ Ing] : 
may walong kolum sa hulihan o 
harapan, hal sa gusali o portico. 

OCtavalent (6k*ta*vey*lent) pnr [Ing] : 
may walong valence. 

octave (ok*teyv) png [Ing] : oktaba. 

octave (ok-teyv) png , pnr [Ing] : 
ikawalo. 

octavo (ok-ta-vo) png [Esp Ing] 1 : 
sukat ng aklat na halos 15.23 sm x 
22.84 sm na maaaring tiyakin sa 
pamamagitan ng pagtupi ng mga- ? 
pahina upang bumuo ng walong 
dahon o labing-anim na pahina 2 : 
aklat o pahina na may ganitong 
sukat. 


■ 

octodecimo (ok*to*de*si*mo) png 
[Esp Ing] 1: sukat ng aklat na halos 
10.15 sm x 15.86 sm na maaaring 
tiyakin sa pamamagitan ng pagtupi 
ng mga pahina upang bumuo ng 
labinwalong dahon o tatlumpu’t 
anim sa pahina 2 : aklat o pahina. na 
may ganitong sukat. 

octogenarian (ok*to*dye*nar*yan) 
png [Ing] : oktohenaryo. 

octopod (ok*to*pod) png Zoo [Ing] : 
pugita (suborder Octopoda) at iba 
pang kauri nito. 

octopus (6k.tu.pus) png [Ing] : ok- 
topus. 

octosyllabic (ok*to-si*la*bik) pnr 
[Ing] : oktosilabiko. 

octosyllable (6k*to*si*la*bol) png Lit 

[Ing] : oktosilaba. 

« 

octuple (ok*tyu*pel) pnr [Ing] : walong 
ulit. 


hindi nakapipinsala sa iba 2 : kakatwa. 

oddity (o-di-ti) png [Ing] 1 : naiibang 
tao, bagay, o pangyayari 2 : naiibang 
katangian 3: kalagayan ng pagiging 
iiba. - 

odds (adz) png [Ing] 1; probabilidad 
na posibleng mangyari ang isang bagay 
2 : ratio ng nasabing probabilidad. 

ode (owd) png Lit [Ing] : oda. 

4 

odeum (o*di*yum) png [Ing] : gusali 
para sa pangmusikang pagtatanghal. 

6-din png Mit [Ing Nor] : diyos ng 
tagumpay at kamatayan, manlilikha, 
kasal kay Frigga, at karaniwang kina- 
katawan ng matandang may isang 
mata ng dakilang karunungan. 

odious (6*di*yus) pnr [/ng] : nakai- 

inis; nakasusuklam. 

. % * 

0-di-s6-a png Lit Mit [Esp] 1: Odyssey 1 
2 : sa maliit na titik, odyssey 2 . 


ocular (ok yu-lar) pnr [Atf : okular. png , [ edeL 


ocularist (ok*yu*la*rist) png [Ing] : 
tao na gumagawa ng artipisyal na mata. 

oculist (ok*yu*list) png Med [Ing] : 
optalmologo. 

oculo- (ok*yu*16) pnl [Ing] : pambuo 
ng pang-uri na nangangahulugang 
mata. 

OCW, daglat (6 •si*da*bal*yu): overseas 
contract worker. 

6-da png Lit [Esp] : mahabang tulang 
liriko na nagpapahayag ng matayog 
at masidhing damdamin hinggil sa 
isang tao o bagay: ode. 


octennial (ok*ten*yal) pnr [Ing] 1: 
tumatagal nang walong taon 2 : 
nangyayari o lumilitaw tuwing walong 
taon. 

octet (ok-tet) png Mus [Ing] 1: a 
komposisyon para sa walong mang- 
aawit o instrumento'b mga taga- 
ganap ng nasabing komposisyon 2 : 
anumang pangkat ng walo 3: unang 
walong linya ng sonnet 4: Kerri 
matibay na pangkat ng walong elektron. 

OCto- (ok*to) pnl [Ing\ : varyant ng 

octa-. 

* • 

October (ok*to*ber) png [Ing] : 
Oktubre: Oct. 

octocentenary (ok*to*sen*tf*na*rf) 
png [Ing] : oktosentenaryo. 


odalisque (o*da*lisk) png [Ing] : ba- 
baeng alipin o kalaguyo na kabi- 
lang sa harem, lalo na ng sultan ng 
Turkey. 

O a d6ng png Zoo [Mrw] : ulang. 

odd (ad) png [Ing] 1 : sa golf, tira na 
higit sa tira ng kalaban 2 : anumang 
bagay na odd. 

odd (ad) pnr [Ing] 1 : hindi karani- 
wan; hindi inaasahan 2 : naiiba; 
kakatwa 3: kagila-gilalas; kamangha- 
mangha4: bukod; hiwalay5: humigit- 
kumulang 6: butal; tira 7: walang 
kapares o may nawawalang bahagi 
sa isang set o serye 8 : hindi kapares; 
hindi tugma 9: Mat gansal; hindi 
nahahati sa dalawa ang kabuuang 
bilang, hall, 3, 5, 7, 9, at iba pa 10: 
a hindi regular; pana-panahon b 
tumutukoy sa mga bagay o tao na 
nagtataglay ng ganitong bilang, hal 
plakang 1, 3, 5, 7, 9. 

oddball (ad-bol) png Kol [Ing] 1: 
tao na di-karaniwan o kakaiba ngunit 


o-d6m png [Ifu] 1 : pilikmata 2: talm 
kap ng mata. 

odometer (o*do*mi*ter) png Mek 
[Ing]: instrumentong pansukat ng 
layo o nagtatala ng kabuuang natak- 
bong layo ng isang sasakyan. 

0-do-n£-ta png Zoo [Ing] : order ng 
mga kulisap na gaya ng mga tutubi, 
may mahaba at payat na katawan, at 
may malinaw na dalawang pares na 
pakpak. 

o-d6n-to- pnl\Ing]: pambuo ng pang- 
ngalan o pang-uri na nangangahu¬ 
lugang ngipin. 

odontoglossum (o*don*to*glo*sum) 

png [Ing] : dapo (genus Odonto- 
gfossum) na matatagpuan sa mabundok 
na rehiyon ng Gitna at Timog America. 


ngipin 


pnr [Ing] 


odontologist (o*don*to*lo*dyfst) png 
Med [big] : odontologo. 

o-don-t6-lo-g6 png Med [Esp] : tao na 

odontolohiya ang propesyon: odon¬ 
tologist. 

odontology (o*don*to*lo*dyf) png Med 
[Ing] : odontolohiya. 

o-don-to-lo-hf-ya png Med [Esp odon- 

tologfa] : siyentipikong pag-aaral sa 
anatomiya, pagtubo, at sakft sa ngipin 
Cf dentistry: odontology. 

6-dor png [/ng] : amoy 

odorous (6*do*rus) pnr [/ng] 1 : may 
amoy 2 : maamoy. 

Odysseus (o*dis*yus) png Lit Mit 
[Ing] : hari ng Ithaca at kinikilalang 
pinakamatalas at pinakamatalinong 





t 


Odyssey 


pinuno sa Digmaang Troya: Ulysses. 

Odyssey (o-di-sf) png [Ing] 1: Lit Mit 
tulang epiko ng Gresya, inilalarawan 
arig karanasan ni Odysseus sa kaniyang 
sampling taon na pagsusumikap na 
makauwi sa Ithaca matapos ang Dig¬ 
maang Troya: Odisea2: 
titik, mapangahas na paglalagalag o 
paglalakbay: odisea. 

Oe, daglat (o-i) : oersted. 

Oedipus (r-di-pus) png Mit [Ing] : 
anak nina Jocasta at Laius na hari 
ng Thebes; hinulaan sa kaniyang 
kapanganakan na mapapatay ang 
sariling ama at pakakasalan ang 
sariling ina, at dahil natupad ito, 
dinukot ang sariling mga mata, at 
nagpakalayo sa Thebes. 

Oedipus complex (f-di-pus kom-pleks) 
png Sik [Ing] 1: sa psychoanalysis, 
hindi malay na pagnanasa ng anak 

,.sa kaniyang magulang na may kasa- 

a riang naiiba sa kaniya 2 : pagnana- 

jfsang sexual ng batang lalaki sa kani¬ 
yang ina. 

oenology (i-no-lb-dyi) png [Ing] : pag- 
aaral ng alak. 

Oenorte (f-no-nf) png MU [Ing]: nimpa 
ng Bundok Ida at mangingibig ni 
Paris, ngunit iniwanan dahil kay 
Helen. 

oenophile (i-na-fayl) png [Ing] : daluh- 
hasa sa alak. 

oersted (urs-ted) pngEle[Ing] : sen- 
timetro-gramo-segundo ng yunit ng 
intensidad ng magnet: Oe. 

0*6s-te png , pnr [Esp] : kanluran. 

oeuvre (er-vra) png [Fre] 1: isa o 
kabuuan ng likha ng isang autor, 
pin tor, kompositor, at iba pa 2 : isa 
sa mga gawain ng mga nasabing 
propesyonal. 

of pnu [Ing] : ng. 

off (of) pnb [Ing] 1: libre sa regular 
o normal na gawain o trabaho 2 : 
palayo; malayo 3: wala sa posisyon; 
hindi nakakabit; hiwalay 4: hinggil 
sa pagpapaliban at pagmumuni sa 
isang bagay 5: hinggil sa pagpa- 
pahinto sa isang bagay, hal makina 
6 : hindi maaaring makakuha; wala 
7: sa kabuuan o sa kalahatan; hang- 
gang matapos 8: may bawas sa presyo, 
hal 10% off 9: sa madaliang gawain 
10: sa pagsasakatuparan o pagsasa- 
gawa 11: mawala nang lubusan. 

off (of) pnr [Ing] 1: tumutukoy sa 
pagkatao, kalagayan, at iba pa 2 : 
hinggil sa paglalakbay. 


604 


offbeat (of-bit) pngMus [Ing] : tugtog 
na hindi nabigyan ng diin sa loob 
ng isang sukat. 

offbeat (of-bit) pnr [Ing] 1: hindi 
sumasabay sa tugtog 2 : kakaiba; 
hindi karaniwan. 

offend (o-fend) pnd [Ing] 1: mag- 
sanhi ng sama ng loob; sumugat ng 
damdamin 2 : galitin; pasamain ang 
loob 3: gumawa ng ilegal na gawain; 
lumabag o magkasala. 

offense (o-fens) png [Ing] 1 : ilegal 
na gawain; paglabag o pagkakasala 
2: pagsugat ng damdamin 3: sama 
ng loob 4: pagtuligsa 5: kapinsa- 
laan. 

offensive (o-fen-siv) png ., pnr [Ing] : 
opensibo. 

offer (o-fer) png [Ing] 1: pag-alok ng 
tulong o anumang bagay 2 : pag- 
alok ng kasal 3: mungkahing magbid 
o magbayad sa isang bagay kapalit 
ng ibang bagay 4: anumang bagay 
na inialay 5: Bat mungkahi o panu- 
kalang tumanggap upang lumikha 
ng kasunduan. 

offer (o-fer) pnd [Ing] 1 : alukin ng 
isang bagay; magmungkahi 2 : ipa- 
lagay o ipakita ang layuning gawin 
ang isang bagay 3: mag-alay; mag- 
handog 4: magbigay o maglaan ng 
pagkakataon, pag-asa, at iba pa 5: 
ipagbili; ibenta. 

• • 

offering (o-fe-ring) png [Ing] 1 : 

alay; handog 2 : ambag, lalo na ng 
pera sa simbahan 3: anumang bagay 
na inialay o iniambag. 

offertory (o-fer-to-ri) png [Ing] : 
opertoryo. 

offhand (of-hand) pnr [Ing] : bigla; 
hindi pormal; hindi handa. 

office (o-fis) png [Ing] 1: opisina 2: 
tungkulin o autoridad, lalo na sa 
pamahalaan, korporasyon, at katulad 
3 : empleo o posisyon bilang isang 
opisyal 4: tagal o haba ng panunung- 
kulan. ,>■ 


officer (o-fi-ser) png [Ing] : opisyal. 

official (o-fis-yal) png , pnr [Ing] : 
opisyal 1 ; 2 . 

officiant (o-fis-yant) png [Ing] : tao 
na namumuno sa seremonyang pan- 
relihiyon. 

officiate (o-ffs-yeyt) pnd_ [Ing] 1: 
isagawa ang tungkulin para sa isang 
opisina o posisyon 2 : manungkulan 
bilang pari o ministro sa seremon¬ 
yang panrelihiyon 3: gumanap bilang . 
referee o tagahatol sa paligsahan. 


offspring 


officious (o-fis-yus) pnr [Ing] 1 : ma- 
paniil sa pamamagitan ng hawak na 
posisyon o autoridad 2 : labis na 
pag-alok ng tulong na hindi kaila- 
ngan; makialam; manghimasok 3: 
hindi pormal; hindi opisyal. 

off limits (of li-mits) pnr [Ing] 1 : 
ipinagbabawal 2 : hindi malalapitan. 

off-line (of-layn) pnr Com [Ing] : sa 
data processing, hindi tuwirang kon- 
trolado o konektado sa panguna- 
hing computer. 

offprint (df-print) png [Ing\ : inilim- 
bag na kopya ng artikulo na unang 
lumabas mula sa higit na kilalang 
publikasyon. 

off-road (of-rowd) pnr [Ing] 1 : ma¬ 
layo sa lansangan; bako-bakong daan 
2 : sa sasakyan, idinisenyo para sa 
bako-bakong daan o malayuang pag- 

: lalakbay. 

offscreen (ofs-krin) pnr [Ing] 1 : 
nangyayari sa labas ng itinatanghal 
na pelikula o telebisyon 2 : hinggil 
sa personal na buhay o sa totoong 
buhay, kasalungat ng papel sa peli¬ 
kula o telebisyon. 

off-season (of-sf-son) png [Ing] 1 : 
panahong mahina o matumal ang 
pagtangkilik sa produkto o serbisyo 
2 : panahon na bawal ang pangi- 
ngisda o pangangaso. 

offset (of-set) png [Ing] 1 : kantidad 
o anumang bagay na maaaring ipan- 
tapat, ipampantay, ipantumbas, o 
ipambaianse Cf kontrapeso 2: a 
paraan ng paglilimbag na inililipat 
ang tinta mula sa plantsang metal, 
bato, o papel patungo sa rabaw ng 
latag na goma, at patungo sa papel, 
o anumang katulad b ang markang 
nagagawa ng prosesong ito 3: sa 
survey, ang maikling distansiya na 
sinukat nang nakakrus mula sa pangu- 
nahing linya ng survey 4: Ntk Ark 
alinman sa mga coordinate na kata- 
tagpuan ng anumang punto sa ipi- 
naplanong kasko 5: Bot maikling 
usbong sa gilid na ginagamit sa pag- 
paparami ng ilang halaman. 

offshoot (of-syut) png [Ing] 1 : sanga 
o tubo mula sa pangunahing kata- 
wan ng puno o halaman 2 : angkan 
ng isang pamilya o lahi 3: anumang 
bagay na nagmula sa isang pangu¬ 
nahing bagay. 

offshore (of-syor) pnr [Ing] : sumu- 

- sulong o tumutungo sa laot. 

offspring (of-is-pring) png [Ing] 1 : 
supling o mga supling 2: angkan 3: 
bunga o bisa ng isang bagay. 














.a4U-:.v- 


:;!P6: (1 . 




4.|i|| 




off stage 


605 


okoy 


off Stage (of is*teydz) pnb [Ing ] : 
nasa labas ng tanghalan. 

off the record (of da re-kord) pnr 
[Ing] : hindi nakatala. 

offtrack (of-trak) png [Ing] : opisyal 
na pook tayaan sa labas ng karerahan. 

off-white (of-wayt) pnr [Ing] : puti 
na may kaunting halong dilaw, abu- 
hin, o iba pang kulay. 

oft pnb [Ing\ : sa pampanitikang gamit, 

often. 

often (o*fen, of*ten) pnb [Ing] : ma- 
dalas; maraming beses; malimit: oft. 

o-ga-yam png Mus [Bon] : awit. 

6g*bok^ png Zoo [Seb]x malabanos. 

6g-bon png Zoo [Bik] : bisiro; anak 
ng kabayo, o kauri. 

6g a dog png Zoo [Seb]x uri ng isdang 

alat ( Ophichtlhys cephalozona ). 

■ 

og-fo png [Bon] : sama-samang pag- 
gawa sa bukid. 

Og-g6*si png Mit [Mnb] : diyos ng 
kasamaan na may iisang mata. 

og-ga-yam png Lit [Kal\: awiting-bayan 
na nagbibigay aral sa mga tagapa- 
kinig. 

og-get png [Bag Tag] : komersiyal na 
telang cotton. 

■ 

0*gi*ma png Mit [Ilo\: demonyong 
anyong tao mula baywang pataas at 
anyong hayop mula baywang pababa. 

ogle (o-gel) pnd [Ing] 1: tingnan nang 
mahalay 2: titigan. 

6*gong png [War] : askarid. 

o-gop png [Mruf] : tulong. 

ogre (o-ger) png [Ing] 1: halimaw sa 
alamato mga kuwento na kumakain 
ng tao 2: pangit, malupit, at sal- 
baheng tao, ogress kung babae. 

6-gun png [Mrw] : galaw. 

Oh! (ow) pdd [Ing] : O! 12 

6* ha png [Esp hoja] : dahon 1 . 

o*h6-les png [Esp ojales] : butas para 
sa butones twruhales. 

6*has-de-s6*da png Bot[Esp hoja de 
seda] : sedang-dahon. 

0*h6*ra png [Esp ojera] : kopa na 
ginagamit sa paglalagay ng likidong 
gamot sa mata var uhera. 

O a h6*tes png [Esp ojete + s] 1: mali- 

liit na butas, lalo na sa tela o damit 

* 

na sinasadya para maging eyelet 
var uhetes - pnd mag*o a h6 a tes, 
O a he a t6*san2: tila singsing na suotan 
ng sintas o tali. 

O a hf*ya png [Esp ojear] : usog. 


ohm (om) pngEle [Ing] : ang metro- 
kilogramo-segundo na yunit ng re¬ 
sistance sa isang konduktor na lumi- 
likha ng isang ampere sa bawat volt 
ng potensiyal na difference: omyo - 
pnr ohmic: O. 

ohmmeter (om*mi*ter) png [Ing] : 
kasangkapan sa pagsukat ng elek- 
trikal na resistance sa pamamagitan 
ng yunit ohm. 

O a hd pnb : varyant ng opo. 

6 a hot png f Bik Hil War]: dayami. 

6 a hoy png [Bik]: uhay. 

-oic (o-wik) pnl Kem [Ing] : pambuo 
ng pangalan ng mga carboxylic 
acid, Aa/ ethanoic acid. 

-oid (oyd) pnl [Ing] : pambuo ng mga 
pangngalan at pang-uri na nanga- 
ngahulugang kapareho o katulad, 
hal asteroid, thyroid. 

oidium (o*wi*di*yum) png [Ing] : 
anuman sa mga uri ng esporang 
fungus, nabuo sa pamamagitan ng 
pagkakahati-hati ng tila himay-himay 
na fungus, at nagiging cell. 

O a f*do png [Esp] 1: Mus katutubong 
talino sa musika var owido, wido 2: 
kakayahang matutuhan ang isang 
gawain. 

O a i a d6r png Pol [Esp] : noong pana- 
hon ng Espanyol, isa sa mga hukom 
sa real audiencia na nagsisilbing 
tagapayo ng gobemador-heneral sa 
mga gawaing administratibo, gaya 
ng paghirang ng mga opisyal. 

oil (oyl) png [Ing] : langis 1 - 2 . 

oilcan (oyl-kan) png [Ing] : lata na 
may mahabang bokilya sa paglala- 
ngis ng makinarya. 

oilcloth (oyl-klot) png [Ing] : telang 
cotton na hindi sumisipsip ng tubig 
sanhi ng paglalagay dito ng langis 
at pangkulay, ginagamit na mantel, 
at iba pa: waxcloth. 

Oiler (oy*ler) png [Ing] 1: tao o bagay 
na nagsusuplay ng langis 2: oilcan 
3: oil-tanker ng barko o tangke na 
idinisenyo upang magdala o mag- 
karga ng langis 4: balon ng langis. 

oil field (oyl flld) png [Ing] : pook 
na may deposito ng mineral na langis. 

oil filter (oyl ffl*ter) png: pansala ng 
langis ng sasakyang de-motor. 

oil-paint (oyl-peynt) png [Ing] : halo 
ng dinurog na pangkulay at oleo. 

oil painting (oyl peyn-ting) png [Ing] 

1: sining ng pagpipinta na guma- 
gamit ng oleo 2: pinturang gina- 
mitan ng oleo. 


oilskin (oyl*is*kin) png [Ing] 1: telang 
cotton na hindi nababasa, iprinoseso 
sa langis, at karaniwang ginagamit 
na pananggalang sa ulan 2: damit 
na gawa sa telang ito. 

oil spill (oyl is-pi!) png [Ing] : pagtagas 
ng napakaraming langis sa lupa o 
dagat. 

oilstone (oyl-is-town) png [Ing] : sapad 
na bato na gawa sa'pinong mga 
butil, ginagamit na may kasamang 
langis para sa pagpapatalim ng mga 
sapad na kasangkapan Cf whetstone. 

oily (oy-li) pnr [Ing] 1: may langis 
2: malangis; inilubog sa langis. 

oink (oyngk) png [Ing] : ingit ng 
baboy. 

ointment (oynt-ment) png [Ing] : 
malambot at malangis na preparas- 
yon, karaniwang nakagagamot, at 
ipinapahid. 

OK (o*key) pnr [Ing] 1: nagpapaha- 
yag ng katumpakan o pagsang-ayon 
2: kasiya-siya; mabuti; magaling 3: 
aprobado var okey. 

o a kal a nd png [Ifu] : kalagitnaan ng 
Agosto hanggang kalagitnaan ng 
Setyembre, panahon ng pagguho ng 
lupa sa bukid dahil sa malakas na 
ulan. 

O a kas a y6 n’ png [Esp ocasion] 1: isang 
partikular na panahon, pangyayari, 
o pagkakataon: occasion 2: isang 
espesyal o mahalagang pagdiriwang : 
occasion 3: pagkakaroon ng panga- 
ngailangan o katwiran upang gawin 
ang isang bagay: occasion. 

O a kas a yo a n6l pnr f Esp ocasional] 1: 
paminsan-minsan: occasional 2: 
may kaugnayan sa okasyon; espesyal: 
occasional . 

O a k6n png Zoo [Pan] : tuta 1 . 

6 a key pnr [Ing] : varyant ng OK. 

O a klr png [Mrw] : disenyong natata- 
ngi sa paglilok at paghabi. 

6k a kor png [Ilk] : kuwintas. 

ok-ndb png [Pan] : balat ng itlog. 

ok-ok png 1: pagkakaroon ng butas, 
karaniwan sa bunga ng niyog, saging, 
mangga, at iba pa, dulot ng kuklisap 
2: paglubha ng isang siigat na kara¬ 
niwang nagiging malalim ang uka. 

0 a k6ng png Zoo [Pan] : tukong. 

6 a koy png [ Tsi Ilk Tag] : pritong putahe 
ng halo-halong arina, hipon, toge, 
at iba pang gulay, at karaniwang 
isinasawsaw o ibinababad sa suka 
bago kainin. 

o a k6y png [ War] : tira 3 . 




okra 


606 


oleaster 


6 k* ra png Bot : yerba ( Abelmoschus 
esculentus) na tumataas nang 1.5 m, 
at may bungang kulay lunti, pah aba, 
matulis ang dulo, payat, mabuto, 
madulas ang laman, at mabulo ang 
labas: gumbo. 

6 k* re png [ Esp ocre] 1: alinman sa 
mga uri ng mga mineral oxide ng 
iron na may halong luad at buhangin, 
lumilitaw sa mga hanay ng kulay 
dilaw, kape, o pula, at ginagamit na 
pangkulay: ocher 2 : kulay nito 
mula sa maputlang dilaw hanggang 
sa mala-dalandan o m ala-pul ang 

dilaw : ocher. 

% _ 

ok-si*das*y 6 n png [Esp oxidation ] : 
oxidation. 

ok*si*den*t 6 l pnr [Esp occidental] 1: 
kanluramn 2: katutubo ng Kanluran. 

ok-si*d 6 n*te png [Esp occidente] : 
kanluran. 


6 k*si*d 6 png [Esp oxido] : oxide. 

ok*si*he*n 6 *do pnr [Esp oxigenado ] : 
may oxygen. 

ok •si*he*nas*y 6 n png [Esp oxigena- 
cion] : oxygenation. 

ok*si*he*n 6 png Kem [Esp oxigeno] : 
oxygen. 

ok*ta png Mtr [Ing] : yunit ng ulap 
na nagsisilbing takip, katumbas sa 
V 8 nglangit. 

ok*t£*ba png [Esp octavo ] 1: Mus a 
serve ng walong nota sa isang par- 
tikular na tono b ang interval na 
sumasaklaw sa magkabilang dulo ng 
walong nota c isa sa dalawang nota 
sa dulo ng nasabing interval d mag- 
kasabay na tunog ng dalawang nota : 
octave 2: Lit sa tula, waluhang ta- 
ludtod 3: isang linggong pagpapa- 
liban sa kapistahan o pagdiriwang 
var utaba. 


ok*ta*bi*na png Mus [Esp octavina\ : 
isa sa mga instrumentong bumubuo 
sa rondalya na may labindalawang 
kuwerdas. 


ok*t£*bo png, pnr [Esp octavo ] : ika- 
walo. 


ok*t£*go*n£l pnr [Esp octagonal ] : 
octagonal. 

ok*t6*go*n6 png [Esp octagono] : 
octagon. 

ok*tO*he*nar*yo png [Esp octogermrio ] : 
tao na may gulang na 80 hanggang 
89: octogenarian. 


6 k*to*pus png [Ing octopus] 1 : pu- 
gita: octopus 2 : anumang bagay na 
katulad nito ang anyo: octopus. 


6 k-to*sen*te*n 6 r*yo png [Esp octocen- 
tenario ] 1: ikawalong daang aniber- 
saryo: octocentenary 2 : ang pagdi¬ 
riwang nito: octocentenary. 

ok-to*si*la*b£ png [Esp octasilaba] : 
oktosilabikong taludtod o salita : 


ok*to*si*l 6 *bi*k 6 pnr Lit [Esp octosi- 
labico] : may walong pan tig: octo¬ 
syllabic . 

Ok*tu*bre png [Esp octubre] : ika- 
sampung buwan ng taon na may 
tatlumpu’t isang araw: October. 

0 *ku*l 6 r png [Esp ocular] : may kina- 
laman sa mata o paningin: ocular. 

0 *ku*lfs*ta png Med [Esp oculista] : 

optalmologo. 

o*kul*tfs*mo png [Esp ocultismo] \ 
paniniwala sa pag-iral ng kapang- 
yarihang mahiwaga at supernatural, 
na maaaring mabatid o maipamalas 
ng isang tao: occultism. 

o*ku*pd/mrfu*mo*ku*p 6 , o*ku*pa* > hfn l 
o-ku*pa*h 6 n, ma*o*ku*p 6 [Esp ocu- 
par] 1: tumira o tumahan sa isang 
pook: occupy 2 : punuan o sakupin 
ang isang espasyo, panahon, pag- 
iisip, at iba pa: occupy 3: angkinin o 
ariin ang isang pook var ukupa : 
occupy. 


0 *ku*p£*do pnr [Esp ocupado] 1 : may 
tao na gumagamit o nagmamay-ari; 
may nakatira 2 : sinakop o inangkin 
ang isang pook 3: napunuan na 4: 
may ginagawa; abala var ukupado. 

o*ku*p£n*te png [Esp ocupante] 1: 
tao na umookupa o tumitira sa isang 
bahay o pook: occupant 2 : ang 
nanunungkulan; ang nasa tungkulin: 
occupant 3: tao na may aktuwal na 
pag-aari, tulad ng lupa : occupant 4 : 
tao na naunang nag-ari ng isang 
bagay var ukupante: occupant. 

o*ku*pas*y6n png [Esp ocupacion] 
1 : hanapbuhay 2 : pagtira o pag- 
tahan sa isang pook: occupation 3: 
Mil a pagsakop o pananakop sa 
pamamagitan ng puwersa b ang 
kalagayan o panahon ng pagsakop 
o pananakop: occupation 4: kaaba- 
lahan sa trabaho o gawain var uku- 
pasyon: occupation. 

-ol (ol) pul Kem [Ing] : pambuo ng 
pangngalan na nangangahulugang 
organikong compound, lalo na ang 
mga alkohol, phenol, M mga langis, 
hal benzol, methanol. 

6*la png [Esp hold] 1: panganga- 
ilangang hinihingi sa pamamagitan 
ng lamyos, lambing, kung hindi 
man sa pamamagitan ng pagpapa- 


kitang lugod — pndTX\&Q*(> m \a % U*m6* 

la 2: kataga ng pagbati sa pagkikita 
ng magkakilala. 

Ola, Simeon (o-la sim-yon) pngKas: 

(1865 -1952) noong digmaang Filipino- 
Amerikano, heneral at pangkalaha- 
tang pinuno ng hukbong Filipino sa 
Bikol laban sa mga Amerikano. 

o*l6*bong png Bot [Mrw] : dapulak. 

6* lag png [Bon] : tirahan ng mga babae. 

0*la*ging png Mit [Buk ] : isa sa epi- 
kong-bayan tungkol sa buhay ni 
Agyu at ng kaniyang angkan. 

0*l£n*da 'png [Esp holanda] : bansa 
sa Europa: Holland, Netherlands. 

0*lan*d6s png [Esp holandes ] : ma- 
mamayan at wika ng Olanda: Dutch. 

0 *la* 8 f*man png Bot : varyant ng 

kulasiman. 

6*lat png Mus [Bon] \ giwong. 

old age (old eydz) png [Ing] : huling 
bahagi ng normal na buhay ng tao, 
karaniwang lampas sa 65 taon. 

old pnr [Ing] : luma; matanda. 

ol-das png [Kal\: atip na damo. 

old-fashioned (old fa-syond) pnr 
[Ing] 1: tumutukoy sa itsura, gawi, 
o hflig na hindi uso sa kasalukuyan 
2 : konserbatibo 1 . 

oldmaid (old-meyd) png [Ing] 1: Alp 
babaeng matanda at hindi kasal o 
walang asawa 2 : tao na makuskos- 
balungos at labis ang kabinian, 
karaniwan sa matatandang babae 
na walang asawa. 

Old T6s*ta*ment png [Ing] : sa Bib- 
liya, Lumang Tipan : OT. 

old time (old taym) pnr [Ing] : nabi- 
bilang sa luma o naunang panahon. 

old timer (old tay-mer) png [Ing] : 
tao na may mahabang karanasan; 
beterano. 

6*le png : kayo na may manipis na 
kalupkop ang ibabaw at makintab 
na pinturang may goma, gaya ng 
ginagamit na tapete sa mesa at trapal 
ng mga karetela. 

oleaginous (o-li-ya-dyi-nus) pnr [Ing] 
t: may katangian ng langis o lumi- 
likha ng langis 2 : malangis; magrasa. 

oleander (o-li-yan-der) png [Ing] : 
palumpong ( Nerium oleander) na 
laging-lunti at nakalalason, katutubo 
sa Mediteraneo, at may bulaklak na 
puti, pink, at pula. 

,oleaster (o-li-yas-ter) png [Ing] : 
punongkahoy (genus Elaeagrtus) na 
karaniwang matinik, may tila katad 














. - fell. 


*• *1 - ' , . M ~ I 


't 


...,4 


•r» 


■.« 


olecranon 


607 


Olympian 


.. IWH!. 


r* 

sj 





at laging-lunting dahon, at mabango 
at dilaw na bulaklak. 

olecranon (o-le-kra-nonX/wg Ana 
[/ng] : itaas na bahagi ng ulna. 

0 "l6d png Zoo [Mrw]: ahas. 

s 

olefin (o-li-fm) png Kent [Ing] : anu- 
mang miyembro ng mga serye ng 
alkene. 

o*l6g png Zoo [Pan] : ahas. 

oleic acid (o-lbyik a-sid) png Kem 
[Ing] : likidong acid (CH 3 (CH 2 ) 7 
CH=CH-(CH 2 )) 7 COOH na walang 
kulay, walang amoy, hindi natutunaw 
sa tubig, mula sa langis ng gulay, at 
pangunahing ginagamit sa sabon, 
kosmetiko, at ointment. 

oleiferous (o*li*ybfe*rus) pnr [Ing] : 
nakalilikha ng langis. 

oleo- (o-le-yo) pnl [Ing] : pambuo ng 
pangngalan na nangangahulugang 
langis. 

6 ‘le*6 png [Esp] 1: langis 2 : pintura 
o larawang gawa sa langis 3: pina- 
ikling Santo Oleo var olyo. 

oleograph (o-li-yo-graf) png [Ing] : 
pintura sa kambas o tela na tila oil 
painting. 

o-le-o-marga-ri-na png [Esp] : ma- 

sebong substance mula sa taba var 
olyomarganna: oleomargarine. 

oleomargarine (o-le-yo-mar-ga-rin) 
png [Ing] : oleomargarina. 

oleometer (o-li-yo-mi-ter) png [Ing] : 

kasangkapan sa pagtiyak ng densidad 
at kadalisayan ng langis. 

oleoresin (6-Inyo* re-sin) png [Ing] : 
likas o artipisyal na halo ng mah&* 
halagang langis o resin, hal balsam. 

0 *lep a p£w png Zoo [Ifu] : susong bilog. 

oleum (o-li-yum) png [Ing] : konsen- 
tradong sulphuric acid na bumubuo 
ng malapot at mapanirang likido. 

olfactory (ol-fak-to-ri) pnr [Ing] : 
olpaktoryo. 

o-lf-ba png [Esp oliva] 1: Bot tawag 
sa bunga o langis ng punongkahoy 
na olibo: aseytunA', olive 2 2: ang 
kulay nito: olive 2 . 

o*li*ba*num png [Ing] : insenso. 

0 *li*b£r png [Esp olivar] : taniman 
ng olibo. 

0 *li*b£*tO png Bot : baging (Anredera 
scandens) na may matabang ugat na 
ginagamit na panggamot sa pigsa : 

MALABATO. 

O’lhbo png Bot [Esp olivo] : punong¬ 
kahoy (Olea europaea) na laging- 
lunti, may dahong tila katacl, pini- 


lakan ang ilalim, at hugis tulis ng 
sibat, karaniwang inaalagaan dahil 
sa bunga na pinagkukunan ng langis: 

ASEYTUNO, OLIVE 1 . 

6 -lig png [Mrw]: buwig. 

oligarch (o-li-gark) png Pol [Ing] : 
oligarka. 

A 

oligarchic (o-li-gar-kik) pnr [Ing] : 
oligarkiko. 

oligarchy (o-li-gar-kf) png [Ing] : 
oligarkiya. 

o*li*g£r*ka png [Esp oligarca] : isa sa 
mga pinuno ng oligarkiya: oligarch . 

0 ‘li'g£rki*k 6 pnr [Esp oligarquico] : 
hinggil sa oligarkiya: oligarchic. 

6'li'gar'krya png [Esp oligarquza] 
1: uri ng pamahalaang pinamumu- 
nuan ng iilan lamang: oligarchy 2 : 
estado ng ganitong pamamahala : 
oligarchy 3: mga kasapi ng pama- 
mahalang ito: oligarchy. 

6*li*g6 pnl [Ing\ : pambuo ng pang¬ 
ngalan na nangangahulugang kaunti 
o iilan. 

oligochaete (o-li-go-kit) png Zoo 

[Ing] : alinman sa mga bulateng 
annelid (division Oligochaeta) , binu- 
buo ng mga bulate at maliliit na 
kauri nito, naninirahan sa tubig 
tabang, at may mga tila buhok sa 
katawan na ginagamit sa pagkilos. 

oligopoly (o-li-go-po-lf) png [Ing] : 
kalagayan ng limitadong kompe- 
tisyon ng iilang mangangalakal. 

oligotrophic (o-li-go-tro-fik) pnr 
[Ing] : hinggil sa kakulangan ng salt 
at iba pang sustansiya, karaniwang 
tumutukoy sa mga lawa na iilan 
lamang ang halaman at hayop na 
nabubuhay, at sagana sa oxygen 
dahil sa kababaan ng taglay na orga- 
nikong laman. 

oligotrophy (o-li-go-tro-fi) png 
[Ing] : kalagayan ng pagiging oligo¬ 
trophic. 

o a li*l6k png [Pan] : tutuli. 

odhmong png Mus [Kal] : tompong. 

0-iim*pi'k6 pnr [Esp olzmpico] : Olympic. 

O-Iim-pi-y^-da png [Esp Olimpiada] : 
Olympiad. 

O a lim*po png Mit [Esp] : Olympus 2 . 

olio (o-li-yo) png [Ing] 1 : halo-halong 
putahe; nilagang may iba’t ibang 
karne at gulay 2 : paghahalo ng iba’t 
ibang bagay 3: koleksiyon o pagha- 
halo-halo. 

6*lit png [Tbo] : pagkulay ng ngipin 
mula sa dagta ng balakbak ng ilahas 
na pund: silob. 


olive (o-liv) png Bot [Ing] 1: olibo 
2 : oliba. 

olive oil (o-liv oyl) png [Ing] : langis 
ng oliba, karaniwang ginagamit sa 
pagluluto. 

olivine (o-li-vfn) png [Ing] : pang- 
karaniwang mineral, magnesium 
iron silicate (Mg, Fe) 2 Si0 4 , karani¬ 
wang oliba o abuhing lunti ang 
kulay, at mahalagang bahagi ng 
mga batong igneous. 

olm png [Ing] : bulag na salamander 
(Proteus anguinus) na naninirahan 
sa yungib, matatagpuan sa Austria, 
karaniwang nanganganinag, ngunit 
kulay kape sa liwanag, at may pan- 
labas na mga hasang. 

Olmec (ol-mek) png [Ing] 1: miyem¬ 
bro ng sinaunang tao noong 1200- 
100 BC nang itinatag ang unang 
sibilisasyon ng Gitnang America 2: 
katutubong tao na naninirahan sa 
naturang pook noong ika-15 at ika- 
16siglo. 

oh mb gas png Zoo [Seb Esp hormiga] : 

hantik. 

61-ol png\: Zoo [Hil] luklak 2 : [Mm] 
kulandong na tela ng higaan. 

ol*6l png Zoo [Mrw] : ul-ol. 

ol-6l pnd ol-o-hn, ol*o*l6n, i-ol-ol 

[Mrw] : inalipin dahil sa ginawang 
kasalanan sa lipunan. 

Olongapo (o-long-ga-po) png: siyudad 
sa timog-kanluran ng Zambales. 

ohpak-t6r-yo pnr [Esp olfactorio] : 
tumutukoy o hinggil sa pang-amoy : 

OLFACTORY. 

o a ltip png [Pan] : mga kumpol na 
bunga sa sanga. 

Olympia (o-lim-pi-ya) png [Ing] : 
isang kapatagan sa sinaunang Elis 
na pinagdadausan ng Olympiad. 

Olympiad (o-lim-pi-yad) png [Ing] 
1: a apat na taong pagitan ng Olym¬ 
pic Games, ginagamit ng mga sina¬ 
unang Griyego sa pagtatakda ng 
pagdiriwang nito b tawag sa pagdi- 
riwang nito tuwing apat na taon ng 
modernong Olympic Games: Olim- 
piyada 2 : pagdaraos ng modernong 
Olympic Games: Olimpiyada 3: regular 
at internasyonal na paligsahan sa 
chess, at iba pa: Olimpiyada. 

Olympian (o-lim-pi-yan) png [Ing] 
1: Mit sinuman sa labindalawang 
diyoses na naninirahan sa Olympus 
2 : tao na may mga dakilang kaka- 
yahan 3: manlalaro ng Olympic 
Games 4: katutubo o naninirahan 
sa Olympia. 



Olympian 


608 


Olympian (o*lim*pi*yan) pnr [Ing] 
1: dakila; higit na nakatataas, kara- 
niwan sa ugali o gawi 2 : may kaug- 
nayan sa Mount Olympus sa Greece, 
ang tradisyonal na tahanan ng mga 

diyoses na Greek 3: hinggil sa sina- 
unang Olympia. 

Olympic (o*lim*pik) pnr [Ing] : hinggil 
sa sinaunang Olympia o Olympic 
Games: olimpiko. 

Olympic Games (o*lim*pik geyms) 

png [Ing] 1: pagdiriwang sa sina¬ 
unang Greece, tampok ang isang 
serye ng mga paligsahan sa laro, 
tula, musika, at bigkasan, idinadaos 
tuwing apat na taon sa Olympia 
bilang parangal kay Zeus: Olympics 
2 : pandaigdigang paligsahan sa iba’t 
ibang laro, idinadaos tuwing apat 

na taon sa paiba-ibang bansa: Olym¬ 
pics. 

Olympics (o*lim*piks) png [Ing] : 
Olympic Games. 

Olympus (o-hm-pus) png [Ing] 1 : 
IIco bundok sa hilagang silangan ng 
Greece 2: Mit tahanan ng labinda- 
lawang diyoses ni Zeus: Olimpo. 

Om png [Ing] : sa Hinduismo, mahi- 
wagang kataga na pinaniniwalaang 
pinakadakilang mantra. 

-o*ma pnl [Ing] : pambuo ng mga 
pangngalan na nangangahulu-gang 
tumor at iba pang abnormal na pag- 
tubo, hal carcinoma, glaucoma. 

o-m4 png [Mrw] : bukid. 

omasum (o*mey*sum) png [Ing] : 

pangatlong bahagi ng tiyan ng rumi¬ 
nant. 


png 


6 a me a l6t png [Ing] : itlog na binati 
hanggang bumula, karaniwang hina- 
haluan ng ibang sangkap, at iniluto 
hanggang mamuo: torta, tortilya 2 . 

6*men png [Esp Ing] : sagimsim. 

O a me a n6 a he png [Esp homenaje] : 
homage. 

0-m6n-tum png Ana [Ing] : lupi ng 

peritoneum na nagdurugtong sa 

tiyan at iba pang organ na bahagi 
ng tiyan. 


6m-bi png [Mrw] : abo. 

6m*bok png Zoo [Hil] : pugo. 

om*bos a ka-ka-yon png [Mrw] : 
bulaklak ng abaka. 

ombre (om-brey) pnr [Ing Fre] : sa 
tela, tumutukoy sa unti-unting pag- 
babago ng kulay mula sa katamtaman 
hanggang sa madilim. 

ombro- (om-bro) pnl [Ing] : pambuo 
ng pang-uri na nangangahulugang 
halumigmig ng atmospera. 

ombrogenous (om*br6*dyi*nus) pnr 

Ekl [Ing] : dumedepende sa ulan 
upang mabuo. 

6m-buds-m4n png [Ing] : opisyal na 
itinalagang tagasiyasat ng hindi magan- 
dang pamamalakad ng pamahalaan, 
lalo na ng isang ahensiya nito. 

o*m6*ga png [Esp Gri Ing] 1 : ikada- 
lawampu’t apat na titik sa alpabetong 
Griyego 2: wakas; katapusan. 


6 a mer a td png [Ita] : kodigo ng pana- 

nahimik, lalo na hinggil sa gawain 
ng Mafia. 

omicron (o*may*kron) png [Ing] 1 : 

ikalabinlimang titik ng alpabetong 

Griyego (O, o) 2: tunog ng isang 

patinig at kinakatawan ng titik na 
ito. 

ominous (o-mi-nus) pnr [Ing] 1: 
nakahihindik; nagbabadya ngiasa- 
maan, sakuna, o kahirapan 2 : hinggil 
sa masamang pangitain 3 : puno ng 
mga pangitain. 

omission (o-mfs-yon) png [Ing] : 
omisyon. 

o-mis-y6n png [Esp omision] 1 : hindi 
pagsasama o hindi pagkakasama : 
omission 2 : anumang nakaligtaan o 
hindi naisama: omission. 

0*mft pnd [Ing] 1 : huwag isama o 
ibilang; tanggalin; iwan 2 : kaligtaan 
o pabayaang gawin ang isang bagay. 

ommatidium (o*ma*tid*yum) png 

[Ing] : estruktura sa tambalang mata 
ng kulisap. 

6m-ni- pnd [Ing] 1 : lahat; lahat ng 
bagay 2 : sa lahat ng paraan o pook. 

onrm-bo-r6 pnr [Esp ommvoro] 1 : 
kumakain ng halos lahat ng uri ng 
pagkain, karne man o halaman: om¬ 
nivorous 2 : ginugugol ang lahat ng 
magagamit: omnivorous. 

6nvni*bus pnr [/ng] 1 : nagbibigay 

ng iba’t ibang serbisyo sa isang pa- 

nahon2: binubuo ng iba’f ibang bagay. 
omnipotence (om-nfpo-tens) png 

[Ing] : omnipotensiya. 

om a ni'po*t6n*si'y6 png [Esp omnipo- 1 

tencia] : pagiging omnipotente: om¬ 
nipotence* 


onager 

omnipresence (om*ni*pre*sens)^ P^g 
ti Ung] : omnipresensiya. 

i- om-ni-pre-s6n*si*y6 png [Esp omni- 
p presencia] : pagiging omnipresente; 
sa lahat ng panahon: omnipresence. 

6m*ni*pr£ a 86nt pnr [Ing] : omnipre- 
- sente. 

om-ni-pre-s6n-te pnr [Esp] : nasa 

r lahat ng dako at panahon: omnipre- 

t sent. 

i omnisapient (om*ni*sey*pi*yent) pnr 
[Ing\ : omnisapyente. 

■ om*ni*sap*y6n*te pnr [Esp omnisa- 
piente] : alam lahat: omnisapient. 

omniscience (om*ni*si*yens) png [Ing\ : 
omnisiyensiya. 

omniscient (om*ni*si»yent) pnr [Ing] : 
omnisyente. 

onvnis*y6n-si-y4 png [Esp omni - 
ciencia] : pagiging omnisyente: om¬ 
niscience. 

om*nis*y6n a te pnr [Esp omniscimte] : 
nalalaman o nauunawaang lahat: 
omniscient. 

omnium gatherum (om ni yum ga* 

de*rum) png Kol [Ing Lat] : samot 
saring koleksiyon. 

omnivorous (om*ni*vo*rus) png [/ng]: 
omniboro. 

6m-pak ka b^*yi png [Bag] : blusang 
may borda, aplike, at lentehuwelas 
o abaloryo: loku. 

6m a pak ka ma a md png [Bag] 1: pan- 

lalaking jaket na may maikling 

manggas, isinusuot sa labanan at 

pangangabayo 2 : baluti na gawa sa 
abaka. 

6m-yo png Ele [Esp ohmio] : ohm. 
on png [Pan] : oo. 

on pnb [Ing] 1; sa pagsusuot ng 
anumang bagay sa katawan, karani- 
wan ng damit 2 : sa tamang direksiyon 
3: sa pagpapatuloy ng isang panahon 
o pangyayari 4; hinggil sa operas- 
yon o pagkilos 5: Kol sa tao, pus- 
pusan sa paglahok o pagsang-ayon. 

on pnr [Ing] 1 : ginagamit 2: nangya- 
yari 3: gumaganap o nagbobrodkast. 

on pnu [Ing] 1 : sa 2: malapit sa 3: 
nasa isang kalagayan, kondisyon, o 
proseso. 


po*t6nt pnr [Ing] : omnipotente. °’ na, bu , loy png [Pan] : ubaya. 


om-ni-po-t6n-te pnr [Esp] 1 : lubos 
na makapangyarihan; walang hang¬ 
gang kapangyarihan: omnipotent 
2 : may malawak at maimpluwen- 
siyang autoridad o kapangyarihan: 
omnipotent. 


onager (o-nad-yer) png [Ing] 1: Zoo 

ilahas na asno ( Equus hemionus ), 

sa gitnang Asia 2: sina¬ 
unang makina o motor sa pagha- 
hagis ng malalakmg bato sa digmaan. 



H* *'* .'I “ <* * 

•*?. .. r;:;ir^. 


on 


609 


ontogenesis 



on air (on eyr) pnr [ Ing ] : sa brod- 

kasting, kasalukuyang nasa himpa- 


JL •• 

on and off (on end of) pnb' [Ing] : 

paulit-ulit; pabalik-balik. 

on and on (on end on) pnb [Ing] : 
tuloy-tuloy. 

onanism (o-na-m-sem) png [Ing] 1 : 
pag-udlot sa pagtatalik 2 : pagsasalsal. 

0 -n 6 -yan png [Mm] : kabukiran; bukid. 

once (wans) pnb [Ing] : minsan. 

once (wans) pnt [Ing] : kapag; sa 
minsang. 

onco- (ong-ko) pnl [Ing] : pambuo 
ng pangngalan na nangangahulugang 

tumor. 

A * • 

oncogene (ong-ko-dyin) png Bio 
[Ing] : gene na makakapagpabago 
sa cell upang maging cell na may 

Xumor. 

oncogenic (ong-ko-dyi-nik) pnr Med 
[Ing] : nagsasanhi ng pagkabuo ng 
tumor o mga tumor. 

oncology (ong-ko-lo-dyi) png Med 
[Ing] : pag-aaral at paggamot ng 

mga tumor. 

oncoming (on-ka-ming) pnr [Ing] : 
nalalapit; palapit. 


pnd 6n 


png [Esp 

6 n a da a h 


/&UU/U/U/J ■ 

6 n, mag*pa- 6 n-da 


>n a d£-on-d 6 pnr [Esp honda-honda] : 
alon-alon. 

>ne (wan) png, pnr [Ing] 1: isa 2: 
nagkakaisa 3: nag-iisa. 

>ne (wan) pnh [Ing] : sinumang tao. 

■one (own) pnl Kent [Ing] : pambuo 
ng pangngalan na nangangahulugang 
compound, lalo na ang mga ketone. 

one and only (wan end own-li) pnr 
[Ing] 1 : bukod tangi; walang katulad 
2: napakahusay. 

onefold (wan-fold) pnr [Ing] : binubuo 
ng iisang bahagi o elemento; simple. 

oneiric (o-nay-rik) pnr [Ing] : hinggil 
sa panaginip o pananaginip. 

oneiro- (o-nay-ro) pnl [Ing] : pambuo 
ng pangngalan na'nangangahulu¬ 
gang panaginip. 

oneiromancy (o-nay-ro-man-si) png 
[Ing] : interpretasyon ng mga pana- 
ginip. 

oneness (wan-nes) png [Ing] 1: ka- 
lagayan ng pagiging isa 2 : pagiging 
bukod tangi 3: kaisahan ng opinyon; 
sumasang-ayon sa iisang paniniwala, 
at iba pa 4: identidad; pagiging mag- 
katulad. 


one on one (wan on wan) png [Ing] : 
harapang paglalaban, pag-uusap, o 
talakayan ng dalawang tao. 

one-piece (wan-pis) png, pnr [Ing] : 
sa damit, binubuo ng isang piraso 
lamang, tulad ng bestida o bathing 

suit. 

onerous (o-ne-rus) pnr [Ing] 1: 
mabigat; nagdudulot ng ligalig o 
gulo 2: Bat may kinalaman sa mabi- 
bigat na obligasyon. 

One-sided (wan-say-ded) pnr [Ing] 

1: pumapanig sa isang pangkat; 
may^kinikilingan; hindi pantay o 
makatarungan ang pagturing 2 : 
nangyayari sa isang panig lamang 3: 
higit na malaki o higit na ganap sa 
isang panig. 

o*nes*ti*d£d png [Esp honestidad] : 
katapatan. 

0 *n 6 s*t 0 pnr [Esp honesto] : tapat; 
to too. 

one-way (wan-wey) pnr [Ing] 1 : iisa 
ang direksiyon, tulad ng sa kilos o 
galaw 2 : walang palitan ng dam- 
damin, relasyon, at iba pa. 

6*nga png [Mrw] : bunga. 

on glaze (on gleyz) pnr [Ing] : sa 
pintura, ginawa sa isang rabaw ng 

salamin. 

Ong-16 png Mit [HU Seb War] : 
higanteng nakatira sa mga latian at 
mahilig kumain ng kabibe. 

ongoing (on-go-wing) pnr [Ing] : 
patuloy ang pag-iral o pagpapalakad. 

o-ni png [Iva Pan] : huni ng ibon o 
manok. 

onion (on-yon) pngBot [Ing] : sibuyas. 

onionskin (6-yon-skin) png [Ing] : 
manipis, makinis, at nanganganinag 
na uri ng papel. 

6*nix png [Esp] : uri ng quartz, may 
mga tuwid na banda na salit-salit 

ang kulay: onyx. 

on-line (on-layn) pnr Co?n [Ing] : sa 
data processing, tuwirang nakako- 
nekta sa pangunahing computer. 

onlooker (on-lu-ker) png [Ing] : mano- 
nood. 

only (on-li) pnr [Ing] : lamang. 

only (on-li) pnb [Ing] : tangi; bugtong. 

only (on-li) pnt [Ing] : ngunit. 

on*mut*mut pngBot [Pan]: usbong; 
sibol. 

6 n-nat png Mus [Kat] : giwong. 
onomastic (o-no-mas-tik) pnr [Ing] : 

onomastiko. 


onomastics (o-no-mas-tiks) png [Ing] : 
pag-aaral ng pinagmulan at pagka- 
kabuo ng mga pangngalang pan- 
tangi, lalo na ang mga personal na 
pangalan. 

o*no*m£s*ti*k 6 pnr [Esp anomastko] : 
hinggil sa mga pangngalan o nomen¬ 
klatura: ONOMASTIC. 

% 

onomatopeic (o-no-ma-to-pe-ik) pnr 
[Ing] : onomatopeika. 

0 "no*ma*tO a p 6 *i'k& pnr [Esp onoma- 
topeica] : hinggil sa onomatopeya: 

ONOMATOPEIC. 

o*no*ma*to # p 6 # ya png [Esp] 1: pag- 
buo o paglikha ng salita o pangalan 
batay sa tunog, hal kiskis, sutsot, 
tiktak: onomatopoeia 2 : tawag sa 
salita o pangalang nabuo: onomato¬ 
poeia. 

onomatopoeia (o-no-ma-to-pi-ya) png 
[ Ing] : onomatopeya. 

O a n 6 r png [Esp honor] : karangalan 1 . 

on*r£*do pnr [Esp honrado] : mara- 
ngal. 

6 n*sa png [Esp onza] ^: noong pa- 
nahon ng Espanyol, salaping ginto 
na katumbas ng labing-anim na piso 
2 : ounce. 

onscreen (on-is-krin) pnr [Ing] : luma- 
labas sa pelikula o telebisyon. 

6 rvse png [Esp once] 1 : labing-isa 2: 
Kol pandaraya - pnd 6 n*se’hin t ma* 

6 n-se. 

on*se-g 6 p pnd mag a on-se-g 6 p, 
u a mon a se*g 6 p, on a se a ge a p^n, on a se a 
ge a pin [Pan] : panhik. 

6 n a set png [Ing] 1 : salakay; atake 2: 
pagsisimula. 

onshore (on-syor) pnr [Ing] 1 : nasa 
tabing-dagat 2 : sa hangin, guma- 
galaw patungo sa lupa mula sa dagat. 

onslaught (6n-is-lot) png [Ing] : ma- 
bagsik na pagsalakay. 

On stage (on is-teydz) pnb [Ing] : 
nasa entablado; nagtatanghal. 

6 n-tad png [Mrw]: tiyan. 

on-ta-ng^y pnr [Pan]: tingala. 

on-time (on-taym) pnr [Ing] : nasa 
takdang oras o panahon. 

onto (on-tu) pnu [Ing] : sa isang pook 
o posisyon. 

onto- (on-to) pnl [Ing] : pambuo ng 

pangngalan na nangangahulugang 
kalikasan. 

ontogenesis (on-to-dye-ne-sis) png 
[Ing] : pag-unlad o kalikasan ng 
pag-unlad ng isang indibidwal o 

orpanismo: ONTOGENY. 



ontogeny 


ontogeny (on-to-dye-ni) png [ lug ] : 
ontogenesis. 

ontologist (on-to-lo-dyist) png [Ing] : 
ontologo. 

on*t6*lo*g6 png [Esp] : tao na nag- 
aral ng ontolohiya: ontologist. 

ontology (on-to-lo-dyf) png [Ing] : 
ontolohiya. 

ondo-lo-hhya png Pit [Esp ontologia] : 
sangay ng metapisika ukol sa kalika- 
san ng pag-iral: ontology. 

6*nus png [Ing] : pasanin; tungkulin; 
kapanagutan. 

6n*ward pnr , pnb [Ing] 1: pasulong 
2: papun ta sa harap. 

on*y£ pnb [Pan] : ganito. 

onychophoran (o-ni-ko-fo-ran) png, 
pnr Zoo [Ing] : anumang hayop 
(phylum Onychophora ) na tila higad, 
naninirahan sa lupa, at may kata- 
ngian ng annelid at arthropod. 

onyx (o-nix) png [Ing] : onix. 

6 # o png [Seb Tag War J : tugon ng 
pagsang-ayon Cf oho, opo: aw, hai, 

HUO, HUON, IYO, OON, SI, UAN, 
UWAY, WA 2 , WEN, YEAH, YES ~pnd U*m6*O f 

ma*pa-o*o. 

0*6 png Kol: salitang bata para sa tae. 

OO- (o-wo) pnl Bio [Ing] : pambuo 
ng pangngalan na nangangahuiugang 
itlog o ovum. 

oocyte (o-wo-sayt) png Bio [Ing] : 
hindi ganap na ovum sa obaryo. 

oodles (u-delz) png Kol [Ing] : napa- 
kalaking halaga o kantidad. 

oof (uf) png Kol [Ing] : salapi; cash. 

oogamous (o-wo-ga-mus) pnr Bio 
[Ing] : may mga gamete na magka- 
kaiba ang estruktura, ang babaeng 
gamete na malaki at malayang naka- 
gagalaw, at ang lalaking gamete na 
maliit at hindi malaya sa paggalaw. 

oogenesis (o-wo*dye-ne-sis) png Bio 
[Ing] : Simula at pag-unlad ng ovum. 


610 


tanso na mababa ang tono. 

0*6n png [Iva] : oo. 

6*ong png Bot [Pan]\ uri ng kabute. 

oophorectomy (o-wo-fo-rek-to-mi) 
png Med [Ing] : pagtanggal rig isa o 
dalawang obaryo sa pamamagitan 
ng operasyon. 

oophoritis (o-fo-ray-tis) png Med 
[Ing] : obaraytis. 

ooze (uz) png [Ing] 1 : malambot na 
putik 2: latian o kumunoy 3: putik 
na maapog at pangunahing binubuo 
ng kabibe at maliliit na organismo 
na matatagpuan sa ilang bahagi ng 
kailaliman ng karagatan. 

ooze (uz) pnd [Ing] : dumaloy o 
manalaytay nang marahan sa mga 
butas o maliliit na siwang, karaniwan 
ng likido, hangin, tunog, at iba pa. 

OP, daglat (o-pi) : sa simbahang 
Katoliko Romano, Order of Preachers 
Cf Dominiko. ^ 

op png [Ing] 1 : Mus opus 2: ope- 
reytor 3: Kol sa medisina at militar, 
operasyon. 

o*p6 png 1 : [Mrw] ipa 2 : Zoo [Ifu] a 
paapa b anumang sisiw na kalala- 
bas pa lamang. 

opacity (o-pa-si-tf) png [Ing] 1 : kala- 
gayan o kalidad ng pagiging malabo 
Cf opaque 2: anumang bagay na 
malabo 3: sa potograpiya, ang pro- 
porsiyon ng liwanag na nahigop sa 
pamamagitan ng emulsiyon sa alin- 
mang bahagi ng film o plaka. 

O'p&'kat png [Mrw] : pulong. 

6*pal png [Ing] : batong tila quartz 
na anyong tinubigang silica, ma- 
dalas na kulay puti, o walang kulay, 
karaniwang kumikinang sa iba’t 
ibang kulay, at itinuturing na hiyas: 
opalo . 

opalescent (o-pa-le-sent) pnr f Ing] : 
may nag-iiba-ibang kulay, tulad ng opal. 

6*pa* 16 png [Esp] : opal. 


open university 


open (o*pen) pnr [Ing] Is bukas; 
hindi nakasara, tulad ng bukas na 
pinto 2 : may posisyong nagpapahin- 
tulot ng pagdaan o pagdaloy, tulad 
ng gate, bintana 3: para sa lahat; 
walang pagkakataong manghadlang 
4: hindi sagabal sa paningin o pag- 
kilos 5: hayag; lantad 6: walang 
takip; walang bubong 7: bakante o 
hindi pa napupunuan, tulad ng isang 
posisyon sa trabaho 8 : hindi pa 
napagpapasiyahan o hindi pa napag- 
kakasunduan, tulad ng isang usapin 

' 9: bukas sa mga idea, pakiusap, 
mungkahi, at iba pa 10: sa tao, 
tahas magsalita. 

open-ended (o-pen-en-ded) pnr [Ing] : 
walang tiyak na saklaw o hanggahan; 
nagpapahintulot sa malayang inter- 
pretasyon. 

opener (o-pe-ner) png [Ing] 1 : taga- 
bukas o anumang nagbubukas 2 : 
kasangkapang nagbubukas ng mga 
selyadong sisidlan 3: ang una sa 
maraming pagtatanghal sa teatro, 
isports, at iba pa. 

open forum (o-pen fo-rum) png [/ng] : 
palitang-kuro; bukas na talakayan. 

Opening (o-pe-ning) png [Ing] Is 
pagbubukas o pagiging bukas 2 : 
pook na walang hadlang o hindi pa 
okupado 3: puwang, butas, o siwang 
4: pagsisimula, tulad sa seremonya 
5: panimula o unang bahagi 6: 
bakanteng posisyon o trabaho 7: 
pormal o opisyal na sitnula 8: unang 
pagtatanghal sa pelikula o teatro. 

open-minded (o-pen-mayn-ded) pnr 
[Ing] : bukas sa mga bagong idea o 
argumento. 

open question (o-pen-kwes-tyon) png 
[Ing] : usaping bukas sa iba’t ibang 
opinyon o interpretasyon. 

o-pen*si*ba png [Esp ofensiva] 1: 
ugali o kilos na agresibo: offensive 
2: kampanya o atake: offensive 3: 
pagsalakay o marahas na hakbangin 


oolite (o-wo-layt) pngHeo [Ing] : lime¬ 
stone na binubuo ng maliliit at 
bilog-bilog na mga butil. 

oolith (o •wo-lit) png [Ing] : alinman 
sa mga bilog-bilog na butil na binu¬ 
buo ng oolite. 

oology (o-wo-lo-dyf) png [big] : sangay 
ng ornitolohiya ukol sa pag-aaral ng 
mga itlog ng ibon. 

oolong (u-long) png [Ing] : maitim 
na uri ng tsaa na tumutubo sa China 
at Taiwan, at iniimbak bago patuyuin. 

OOmpah (um-pa) png Kol Mus [Ing] : 
ritmong tunog ng instrumentong 


opaque (o-peyk) pnr [Ing] 1 : hindi 
nanganganinag; hindi maaaring 
dumaan ang liwanag, tunog, init, at 
iba pa 2 : madilim; malabo. 

op art png [Ing] : pinaikling optical 
art. 

op cit, daglat (op sit) : opere citato. 

OPEC, daglat (o-pek) : Organization 
of the Petroleum Exporting Countries. 

open (o-pen) pnd [Ing] 1 : buksan 
2: gawing bukas sa publiko 3: itatag 
para sa layuning pangnegosyo 4: 
simulan ang isang seremonya, at 
katulad. 


para sa isang layunin: offensive. 

o*pen*si*bo pnr [Esp ofensivo] 1 : 
nagsasanhi o naghahangad na maka- 
sakit o makasugat ng damdamin: 
offensive 2 : nakasusuklam; naka- 
gagalit: offensive 3: nanunuligsa; 

nakaiinsulto: offensive 4: agresibo. 

6 

open university (o-pen yu-ni-ver-si-ti) 
png [/wg] : kolehiyo o unibersidad 
na nagbibigay sa estudyante ng degree 
o edukasyon sa pamamagitan ng 
sarifing pag-aaral sa mga babasahin 
o anumang materyales na angkop sa 
pag-aaral. 







openwork 


611 


oportumsmo 


openwork ( 6 -pen work) png, pur¬ 
ling] : kalado. 

6 *pe*r 6 png [Esp Ing] 1: Mus maha- 
bang komposisyon na inaawit sa 
saliw ng mga instrumento, karani- 
wang aria, koro, resitatibo, at may 
kasamang ballet 2 : gusali sa pagta- 
tanghalnito. 

6 *pe*ra ^mag- 6 -pe-rd, 6 ‘peTa*hfn, 
d-pe-ra^n, ma* 6 *pe-r 6 Med [Esp] : 
tistisin ang katawan ng pasyente 
upang gamutin o tanggalin ang anu- 
mang sanhi ng sakit. 

6 'pe*rd btif-fa png [Ita] : operang 
komiko, lalo na ang hinggil sa mga 
tauhang mula sa pang-araw-araw na 
buhay. 

0 *pe*r 6 -do pnr [Esp] : sumailalim o 
nakaranas ng operasyon. 

cpe-ra-ddr png [Esp] : opereytor. 

6 *pe*rand png Mai [Ing] : kantidad 
na sumasailalim sa operasyong pang- 
matematika. 

O'peT&ryo png [Esp operario] : mang- 
gagawa. 

0 *pe-raS'y 6 n png [Esp operacion] 

1: Med a proseso o metodo sa pag- 
oopera sa katawan ng pasyente b 
ang pagsasagawa ng prosesong ito c 
bahagi ng katawan na sumailalim sa 
naturang proseso: operation 2 : 
kalagayan ng pagiging aktibo o 
produktibo; pag-iral o pagpapairal: 
operation 3 : aktibong proseso sa 
pagsasagawa o pagtupad ng gawaing 
pamamalakad: operation 4: Mil 
kampanya, misyon, o maniobrai^ 
operation 5: transaksiyong pang- 
negosyo: operation 6 : Mat proseso, 
tulad ng addition, multiplication, 
differentiation, at iba pa: operation. 

0 -pe-ras*yo-n£l png [Esp operacional] 

1 : maaaring paandarin o gamitin, 
tulad ng makina, sasakyan, at katulad: 
operational 2: Mil hinggil o naki- 

kibahagi sa operasyong pangmilitar: 

operational 3: hinggil sa operasyon 
o mga operasyon: operational. 

operate (o-pe-reyt) pnd [Ing] 1: 
kumilos o magtrabaho; tuparin ang 
gawain 2 : umandar, tulad ng makina; 
gumamit ng makina, aparato, at 
katulad 3 : kumilos nang epektibo; 
gumamit ng lakas o impluwensiya 
4 : simulan o maging aktibo, tulad 
ng sa negosyo 5: Med mag-opera. 

operation (o-pe-rey-syon) png [Ing] : 
operasyon. 

operational (o-pe-rey-syo-nal) pnr 
[Ing] : operasyonal. 


operculum (o-per-ku-lum) png [Ing] 

1: Bot Zoo bahagi ng organ na nag- 
sisilbing takip, tulad ng pardilya ng 
buto ng halaman 2: Zoo takip sa 
hasang ng isda at amphibian. 

opere citato (o-pe-re si-ta-to) png[Lat] : 
sa nabanggit na gawain o akda: op 

C1T. 

0 *pe*r 6 'ta png Mas [Esp] : operetta 
var operata. 

o*pe-ret*ta png [Ita] : maikling opera, 
karaniwang nakaaahw at hindi ser- 
yoso var operata: opereta. 

o-peT^ytor png [Ing operator] 1 : 
tao na nagpapatakbo ng isang apa¬ 
rato, makina, at iba pa: operador 2 : 
tao na nagpapatakbo ng switchboard 
ng telepono, lalo na sa isang kompanya 
ng telepono: operador 3: tao na 
namamahala sa trabaho, establisim- 
yentong pang-industriya, o anumang 
sistema: operador 4: tao na nagbe- 
benta ng mga seguro 5: Mat simbolo 
upang ipaliayag ang operasyong pang- 
matematika, halx, +. 

6 *pe*r 6 n png Bio [Ing] : yunit ng 
magkakadikit na gene na pinani- 
niwalaang kumokontrol sa ibang 
mga gene na lumilikha ng protina. 

o*p 6 rta png [Esp oferta] : handog; 
alay. 

o*per*t6r-yo png [Esp ofertoiio] 1 : 
a sa simbahang Katoliko Romano, 
pag-aalay ng tinapay at alak sa Euka- 
ristiya b awit habang isinasagawa 
ito: offertory 2: a paghahandog ng 
anumang bagay sa altar habang isi¬ 
nasagawa ang serbisyong pansimbahan 
b pagkolekta ng salapi habang isina¬ 
sagawa ang paghahandog: offertory. 

ophidian (o-fid-yan) png, pnr Zoo 
[Ing] : reptil (suborder Serpentes ) 
na binubuo ng mga ahas. 

Ophir (o-fir) png [ Ing] : sa Bibliya, 
rehiyon na hindi tiyak ang lokasyon, 
maaaring timog Arabia o silangang 
baybayin ng Africa, pinanggagalingan 
ng ginto at batong hiyas. 

Ophiuchus (6-fi-yu-kus) pngAsn [Ing] : 
konstelasyon na kumakatawan sa 
tao na nililingkis ng sawa. 

ophthalmia (of-thal-mi-ya) png [Ing] : 
pamamaga ng mata, lalo na sa mga 
lamad o bahaging panlabas. 

ophthalmo- (of-thal-mo) pnl [Ing] : 
pambuo ng pangngalan na nanga- 
ngahulugang mata. 

ophthalmologist (of-tal-mo-lo-dyist) 
png Med [Ing] : optalmologo. 


ophthalmology (of-tal-mo-lo-dyi) png 
[Ing] : optalmolohiya. 

ophthalmoscope (of-tal-mos-kowp) 
png [Ing] : instrumentontg pansuri 
sa retina at iba pang bahagi ng mata. 

0 "pi*g 6 n png [Pan] : tampipi. 

opinion (o-pm-yon) png [Ing] : opin- 
yon. 

opinionated (o-pm-yo-ney-ted) pnr 
[Ing] : may mayabang na tiwala kaug- 
nay ng sariling opinyon. 

o*pin-y 6 n png [Esp opinion] 1: 
palagay; kuro-kuro: feeling 3 , haka, 
opinion 2 : pormal na pahayag o 
mungkahi mula sa isang propesyonal: 
feeling 3 , haka, opinion 3: paniwala; 
paniniwala 4: Bat isang pormal na 
pagpapahayag ng katwiran sa paghatol. 

opioid (o-pi-yod) png BioK f Ing] : 
anumang compound na katulad ng 
cocaine at morphine ang mga adik- 
tibong katangian o pisyolohikong 

epekto. 

o - pi*shna png [Esp oficina] : silid o 
gusaling ginagamit para sa trabaho 
o negosyo var upisma : office 1 , tang- 
g apan . 

O'pis'ya! png [Esp oficial] 1: tao na 
hinirang o inihalal para sa isang 
posisyon o tungkulin, lalo na sa 
pamalialaan Cf pinuno: officer, 
official 2 : tao na may autoridad, 
lalo na sa hukbong sandatahan, 
navy, o kaiulad na organisasyon: 
officer, official 3: pulis 4: tao na 
may lisensiya upang pamahalaan ang 
operasyong pangkalakalan: officer. 

O a pis*y6l pnr 1: tumutukoy sa isang 
opisina o tungkuling administratibo: 
official 2 : autorisado o binigyang 
autorisasyon; legal C/pormai official 
3 : hinirang o autorisado sa pagganap 
ng isang tungkulin: official. 

0 'piS*yo png [Esp oficio] : hanap- 
buhay; tungkulin; trabaho. 

opium (op-yum) png [Ing] : opyum. 

opium poppy (op-yum po-pi) png 
[Ing] : halamang poppy ( Papaver 
somniferum ) na may bulaklak na 
kulay pink, pula, at lila. 

0-p6 pnb : magalang na OO oho. 

o # portu*ni*d 6 d png [Esp] 1: pagka- 
kataon o tamang panahon Cf okas- 
yon: opportunity 2 : paborableng 
sitwasyon o kalagayan upang gawin 
ang isang hakbang sa pagtupad ng 
isang tunguhin o la\oi-nin: opportu¬ 
nity. 

<ypor*tu*n\&ino png[Esp] : patakaran 
o praktika ng pagkilos o pagpapa- 


oportunista 

siya nang walang pagsasaalang-alang 
sa simulaing pang-etika: opportunism. 

o-por-tu-m's-ta png [. Esp } : tao na 

nagsasaman tala sa pagkakataon para 
sa sanling kapakanan: opportunist. 

o-po-sis-y6n p ng [ Esp oposicidn] 1 : 
pagsalungat: opposition 2: partido 
O panig na tagasalungat: opposition 
• oi pangkalahatang tawag sa mga 
partido, pangkat, at organisasyong 
tumutuligsa sa nanunungkulang ad- 
mmistrasyon o pangasiwaan na nag- 
papa takbo ng pamahalaan. 

6 -po-sis-yo-nis-ta png [Esp oposi- 

ciormta] : kasapi ng oposisyon: oppo¬ 
sitionist. 

O-po-si-tdr png [Esp] : kalaban; ka- 
tunggah. 

op-pi-gan png [Bon] : kuppit*. 

Op’pppi p ng Mus [Iju] : f eyu . 

opponent (o-po-nent) png [Ing] : tao 
na sumasalungat o kasapi ng suma- 
saiimgat na panig, tulad sa paligsahan 
o kontrobersiya. 

opportunism (o-por-tyu-nf-sem) png < 
[Ing] : oportunismo. 

opportunist (o-por-tyu-nfst) png [hurl • < 

oportunista. _ % ' 

opportunity (o-por-tyu-rii-tf) png [Irig] • 
oportunidad. * ^ 

opposite (6-po-sft) pnr [Ing] ; kasa- 
lungat; kabaligtaran. 

opposite sex (6-po-sft sex) png [Ing] : ° 

ang kababaihan bilang kasalungat °i 
ng kalalakihan, o vice versa. a 


612 


opus 


opsimath (op-si-mat) png [Ing] : sa 
panmkan, tao na atrasado ang pag- 
katuto sa buhay. 8,8 

op-si-y6n png [Esp option] 1 : pagpili: 

option 2: kapangyarihan o Jaya sa 
pagpili: option 3: anumang napili o 
maaaring mapili: option. 

op-si-yo-n^i p ng [Esp optional] 1 : 
nagbibigay ng opsiyon: optional 2 : 
nindi sapilitan; maaaring pumili 
ayon sa ibig: optional. 

6p-so-nm png Bio Med [Ing] : sub¬ 
stance, lalo na ang antibody, sa mga 
dayong organismo, at naglalantad 
sa mga ito sa aksiyon ng phagocytosis. 


»p*ti*mist png [Ing] ; c 

'p-ti-mis-ta png [Esp] : 
may pag-asa: optimist. 


opt pnd [Ing] : pumili. 

op-tal-m6 lo g6 png Med [Esp oftal- 

mologo] : doktor na optalmolohiya 
ang espesyalisasyon: oculist, okvusta, 

OPHTHALMOLOGIST. 

op-tal-mo lo hi ya png [Esp oftalmo- 

iogia] : siyentipikong pag-aaral- sa 

anatomiya at sakit sa mata: opthai - 
mologv. 


pnr 


mata o paningin 


pnr [Ing] 


art (op-ti-kal art) png [Ing] : 
estilo ng abstraktong sining na nag- 
papakita ng paggalaw ng mga disenyo 
at dulot ng llusyon na nalilikha nito: 

OP ART. 

ptician (op-tis-yan) png [Ing] : optiko. 
Ptics (op-tiks) png Med [Ing] : optika. 


opposition (o-po-sf-syon) png [Ing] : 
oposisyon. 6 6 

oppositionist (o-po-sf-syo-mst) png 
[Ing] : oposisyonista. S 

oppress (o-pres) pnd [Ing] 1: pa bi- 
gatin o pahirapan ang katawan, isip, 
at iba pa 2 : pagmalupitan; apihin. 

oppression (o-pre-syon) png [Ing] : 
opresyon. 6 

oppressor (o-pre-sor) png [/««•] : 
opresor. s 

r^rium (o-pro-bri-yum) png [Ing] ; 
kahihiyan o masamang reputasyrin 
na dulot ng kilos o asal. 

° a l'ay °' da ^ [ESp 0fimda] : hand °gi 

op;re-s6r png [Esp] : tao na mapa- 
nul o mapang-api: oppressor. 

op-res-y6n png [Esp opresim] 1: pang- 
aapi; pagmamalupit; paniniil: oppres¬ 
sion 2 : pagkaapi; kaapihan: oppres¬ 
sion. 


6p-t|-k4 png Med [Esp optica] : siyen¬ 
tipikong pag-aaral sa liwanag at 
paningin: optics. 

6p-ti-k6 png [Esp dptico] 1: tao na 
may kaalaman sa pagsukat ng grade 

ng mata Cf ophthalmologist, opto¬ 
metrist: optician 2 : tao na guma- 
gawa at nagbebenta ng mga kasang- 
kapang optiko: optician. 6 

6p*ti*k6 pnr [Esp dptico] 1: hinggil 

sa paningin: optical 2 : hinggil sa 
paningin na kaugnay ngjiwanag: 
optical 3: tumutukoy sa optika- 

OPTICAL. . r 

6p;ti-m6l pnr [Ing] : pinakamahusav; 
pinakamabuti. 

optimism (op-ti-mf-sem) png [Ing] : 
optimismo. 6 

6 P; ti -'s- mo Png [Esp] 1 : pagtingin 
tendensiyang makita ang maganda 
o mabuti sa anumang pangyayari at 
asamin ang higit na kasiya-siyang 
resulta: optimism 2 : doktrina o pani- 
mwala na nangingibabaw ang mabuti ‘ i 
sa masama: optimism. 


p ^ 6 p-ti-mum pnr [Ing] 1 : pinakama- 
ili o bu n n g kal agayan para sa pagtubo o 

reproduksiyon ng organismo 2 : 
pinakamataas na antas o pinakama- 
I; noting resulta na nakamit o maka- 

kmnit sa isang partikular na kalagayan. 

option (op-syon) png [Ing] 1 : opsiyon 
ih- 2 - sa ; stock exchange, karapatang 

Stock sa isang tiyak na halaga a? 
aa panahon. ° 

optional (op-syo-nal) pnr [/wgl : 
opsiyonal. 5 

al- opto- (op-to) pnl [Ing] : pambuo ng 

ya pangngalan na nangangahulugang 
tA, mata o paningin. ® 

optoelectronics (op-to-e-lek-tro-niks) 

^ png [Ing] ; sa ngay ng teknolohiya 

T hmggjJ sa halong paggamit ng elek- 

l tromka at liwanag. 

optometer (op-to-mi-ter) png [Ing] • 

; a optometro. s 

op-t6-me-tri png [Esp]; optometrista. 

°P' t6 *me-trist png [Ing] : optometrista. 

i °P* to ;me-trls-ta p ng [Esp] : tao na 
- may kaalaman sa optometriya: ofio 
. metrA, optometrist. 

op-to-me-trl-ya p ng [ Es p 0 p tome - 

tna] i propesyon o pagsasanay sa 
pagsun ng mga depektibong mata 
sa pamamagitan ng paggamit ng 
mga angkop na kasangkapan, upang 
irekomenda ang paggamit ng salamin 
sa mata: optometry. 

o P 't6-me*tr6 png [Esp] ; instrumento 
sa pagsusuri sa panlalabo ng mata- 
optometer. 

optometry (op-to-me-trf) png [Ing] • 
optometriya. 6 

optophone (op-to-fown) png [Ing] .- 
kasangkapang nagpapabago sa liwanag 
upang maging tunog, nagpapahin- 
tulot sa bulag na matukoy ang iba’t 
ibang antas ng liwanag sa pamama¬ 
gitan ng pandinig, kaya mababasa 
ang anumang bagay na nakalimbag. 

opulent (op-yu-lent) pnr [Ing] t : 

mayaman; sagana 2: maraming- 
marami; puno. & 

opuntia (o-pun-sya) png [Ing]: kaktus 
(genus Opuntia) na maraming sanga 
karamwang sapad o mabilog ang 

Kbi gpong ' aI ma ^ di '» ■» 

% 

6-pus png Mm [Ing] 1 : komposisvon 
o gawaing pampanitikan ng- anumamr 



opuscule 


613 


orchard 


uri: op 1 2 : isa sa mga komposisyon 
ng isang particular na kompositor, 
karaniwang may mga bilang ayon sa 
pagkakasunod-sunod ng publikas- 
yon: op 1 . 

opuscule (o-pus-kyul) png [Ing] 1: 
maliit o hindi mahalagang gawain 
2 : munting gawaing pangmusika o 
pampanitikan. 

6 *pus D 6 a i png [Ing] 1: liturhikong 
pagsamba bilang pangunahing tung- 
kulin sa Diyos 2: sa malaking titik, 
organisasyon ng mga karaniwang 
tao at mga pari, itinatag sa Espanya 
noong 1928, at may layuning pagti- 

- bayin ang mga Kristiyanong hangarin 
sa lipunan. 

op # y£*do pnr [Esp opiado ] : katulad, 
galing sa, o mayrooiig opyum, kara¬ 
niwang nakapagpapaibis ng sakit o 
nakapagpapatulog. 

6 p*yo png [Esp opio] ; opyum. 

t ■ 

dp-yum png [Ing opium]: pinatuyong 
katas ng poppy na may adiktibo at 
narkotikong epekto: ampiyon, apyAn, 
opium, opyo. 

-or (or) pnl [Ing]: pambuo ng pang- 
rigalan ng tao o bagay na gumagawa 
ng partikular na gawain, hal actor, 
creditor, calculator, ventilator. 

or pnt [Ing] : o. 

6 -ra png [Esp hora ] : isang oras, hal 
kada ora, por ora, ora mismo. 

o*r£*bang png Zoo [Mrw] : alamang. 

oracle (o-ra-kel) png [Ing] : orakulo. 

O a ra a ddr png [Esp] : tao na mahusay 
magtalumpati; mananalumpati, 0 *ra* 
dd a ra kung babae: orator. 

0 *r 6 *gon pnr [Bik Hil Seb War orag 
+ on] 1: magaling; mahusay; matibay; 
matalino 2: Kol malibog; malandi; 
mayabang. 

o a rd a ku a ld png [Esp ordculo] 1 : a hindi 
malinaw na bigkas o pahayag ng isang 
babaylan, na nagsisilbing tagapa- 
magitan upang makaus^p ang mga 
diyos b banal na paghahayag o pag- 
uusap hinggil sa mga diyos C pama- 
maraan o tagapamagitan sa naturang 
pag-uusap: oracle 2 : pook na gina- 
ganapan ng mga ito: oracle 3: tao 
o bagay na pinaniniwalaang gabay 
sa hinaharap CfnuiA: oracle. 

oral (o-ral, o-ral) pnr [Esp Ing] t: pasa- 
lita, hindi pasulat 2 : sa pamamagitan 
ng bibig. 

oral sex (o-ral seks) png [Ing] : gawaing 
sexual na ginagamit ang bibig sa ari 
ng katalik. 


oral testimony (o-ral tes-ti-mo-m) png 
Bat [Ing] : sinumpaang salaysay sa 
harap ng hukuman. 

6*rang png Zoo [Mno]: alakdan. 

orange (o-reyndz) png [Ing] 1 : Bot 
dalandan 2 : ang kulay ng bunga 
nito. 

o*rang*gu't£n png Zoo [Esp orangu¬ 
tan] : bakulaw ( Pongo pygmaeus) 
na may mahaba at pulang balahibo, 
mahaba ang kamay, naninirahan sa 
puno at matatagpuan sa Borneo at 
Sumatra: orangutan. 

0*r&ng*u*t&n png Zoo [Ing] : orang- 
gutan. 

O a rd-O a r6 a da pnb [Esp] : agaran; big- 
laan. 

0*r6r*yo png [Esp horario] 1 : kamay 
ng orasan na nagtuturo sa oras Cf 
minutero 2 : iskedyul. 

6*ras png [Esp hora + 5 ] 1 : isa sa dala- 
wampu’t apat na bahagi ng buong 
isang araw at panahong katumbas 
ng animnapung minuto: hour, ora, 
period 3 2 : isang espesipiko o tiyak 
na panahon sa loob ng isang araw at 
itinatakda ng isang kasangkapang 

mekanikal: hour, ora, period 3 3: 
pagtatakda ayon sa iskedyul 4: Kol 
panahon ~/mdmag*6 - ras t o*r6*san, 
i"6*ras. 

0*ra a s6n png [Esp oras + Tag an] : 
anumang kasangkapang kaaalaman 
ng oras, tulad ng relo Cf chrono¬ 
meter, CLOCK, RELO, SUNDIAL, WATCH. 

4*ras-6"ras pnr, pnb : bawat oras; 
tuwing sasapit ang isang oras. 

0"r£s-0*r6*san pnd [oras-oras + an] : 
kunin ang oras sa mga yugtong 
regular. 

O’r^s-O^r^sin pnd [oras-oras + in] : 
gawin o ulitin sa bawat oras. 

0*ras*y6n png [Esp oracion] 1 : dasal; 
pagdarasal: oration 1 2 : oras ng 
pagdarasal sa gabi para itaboy ang 
masamang espiritu Cf Animas: ora¬ 
tion 1 3: tugtog ng kampana para sa 
dapithapon: oration 1 4: imbokasyon 
-/m^mag-o-ras-ydn, o-ras-yo-ndn. 

oration (o-rey-syon) png [Ing] 1 : 
orasyon 2 : pormal na talumpati, 
lalo na sa isang seremonya 3: isang 
talumpati na may pagtatangi sa 
estilo, pagbigkas, o paraan ng pana- 
nalita. 

s 

orator (o-rey-tor) png [Ing] : orador. 

oratorial (o-ra-tor-yal) pnr [Ing] : 
hinggil sa pananalumpati. 


oratorical (o-ra-to-ri-kal) pnr [Ing] : 
oratoryo. 

oratorio (o-ra-tor-yo) png Mus [Ita 
Ing] : pinahabang komposisyon na 
mala-dramatiko, karaniwang panre- 
lihiyon ang paksa para sa solo, koro 
o orkestrang pagtatanghal, at walang 
pagkilos at partikular na kasuotan: 
oratoryo 2 . 

oratory (o-ra-to-ri) png [Ing] : ora- 
torya. 

0 -ra*t 6 r-ya png [Esp oratorio] 1 : pag- 
sasanay sa pagtatalumpati: oratory 
2 : sining ng orador; sining ng pag- 
tatalumpati: oratory 3: kahusayan 
sa pagtatalumpati: oratory. 

o*ra*t 6 r*yo png [Esp oratorio] 1 : 
silid-dasalan; maliit na kapilya 2 : 
Mus oratorio 3: sa malaking titik, sa 
simbahang Katoliko Romano, sama- 
han ng mga paring sekular na nag- 
bibigay ng mga serbisyong panreli- 
hiyon ngunit walang pormal na panata. 

o-ra-tdr-yo pnr [Esp oratorio] 1 : ukol 
sa talumpati o pagtatalumpati: ora¬ 
torical 2 : pang-orador: oratorical. 

orb png [Ing] 1 : espero o globo 2: 
mata o ang buong mata 3: globo na 
may krus sa tuktok; simbolo ng isang 
soberano,, lalo na bilang bahagi ng 
regalya ng England 4: Asn orbit ng 
isang lawas. 

drbe png [Esp\ : globo. 

drbit png [Ing] 1 : a kurbado at kara¬ 
niwang eliptiko ang landas ng pla¬ 
ne ta, buwan, o katulad, sa paligid ng 
isang lawas pangkalawakan na tulad 
ng araw b kalagayan ng pagkilos ng 
plane ta, buwan, o katulad sa nasa- 
bing landas C isang kompletong ikot 
sa palibot ng lawas: orbitA 2: landas 
ng elektron sa palibot ng nukleong 
atomiko: orbitA 3: globo o espero: 
orbitA 4: Ana a mabutong cavity na 
pinaglalagyan ng mata b bahagi na 
pumapalibot sa mata ng ibon o kuli- 
sap: orbitA. 

dr a bi*td png [Esp] : orbit. 

dr*bi a tdl pnr [Ing] : hinggil sa orbit. 

dr a bi a tdr png [Ing] : sasakyang pang- 
kalawakang idinisenyo upang mana- 
tili sa orbit. 

f 

orca (or-ka) png [Ing] : balyena 
( Grampus orca) na pumapatay; killer 
whale. 

\ 

orchard (or-tsard) pig [/ng] 1 : pook 

na nakalaan sa pangangalaga ng 
mga namumungang punongkahoy 
2: pangkat ng mga naturang punong¬ 
kahoy. _ 



orchestra 


614 


Orestes 


orchestra (or-kes-tra) pngMus [. Ing] : 
orkestra. 

orchestrate (or-kes-treyt) pnd [Ing] 
1: mag-areglo o magsulat ng kom- 
posisyon para sa pagtatanghal ng 
isang orchestra 2 : magsaayos o 
magplano nang mabuti. 

orchid (or*kid) png Bot [Ing] : dapo. 

orchido- (or-ki-do) pnl [Ing\ : pambuo 
ng pangngalan na nangangahulu- 
gang a dapo b bayag. 

orchidology (or-ki-do-lo-dyi) png [Ing] : 
sangay ng botany o hortikultura 
hinggil sa mga dapo. 

orchidotomy (or*kbd6*to*mi) png 
[Ing] : pagtistis sa bayag: orchotomy. 

orchiectomy (6r-ki«ek-to*mi) png 
[Ing] : pagkapon. 

orchis (ookis) png Bot [Ing] Is anu- 
mang uri ng dapo 2 : anumang uri 
ng dapo, lalo na ng genus Orchis, 
may mga bulaklak, at matatagpuan 
sa pook na may katamtamang tempe- 
ratura. 

orchitis (or-kay^tis) png Med [Ing] : 
pamamaga ng bayag. 

orchotomy (or-ko-to-mi) png [Ing] : 
orchidotomy. 

orcinol (or-si-nol) png Kem [Ing] : 
substance CH 3 C 6 H 3 (OU 2 ) • H 2 0 na 
puti, kristalina, at natutunaw sa tubig, 
matamis ngunit hindi maganda ang 
lasa, at nagiging pula ang kulay 
kapag nalantad sa hangin. 

ordain (or-deyn) pnd [Ing] : ordena. 

ordeal (or-dil) png [/^g] 1: malub- 
hang karanasan o pagsubok 2 : sina- 
unang paraan ng pagsubok sa napag- 
bibintangan sa pamamagitan ng apoy, 
lason, o iba pang pagsubok, upang 
patunayan ang kawalang kasalanan, 
at pinaniniwalaang supernatural o 
pasiya ng Diyos ang anumang resulta. 

or*d6n png [Esp] 1: utos; kautusan; 
batas C/mando: order 1 2: patakaran; 
pamamalakad: order 1 3 : ayos; kaa- 
yusan: order 1 4: pagkakasunod-sunod; 
sunuran: order 1 5: maaari rin sa 
malaking titik, samahan ng mga 
fraile, monghe, na may tungkuling 
sumailalim sa isang pag-uugali o 
tuntunin sa buhay. 

orde*n3 pnd mag*orde-ndi, orde* 
na-hin, mag*pa-orde-n6 [Esp orde- 
nar] 1 : gawaran ng banal na orden 
sa isang pari o diyakono: ordain 2 : 
itatag o tuparin sa pamamagitan ng 
batas, at katulad: ordain 3 : mag- 
utos 4: italaga; iukol. 


or-de*n6-do 

itinalaga. 


pnr [Esp] : nakatalaga; 


orde*na-d6r png [Esp] : computer. 

or*de*n£n‘Sa png [Esp ordenanza] 
1 : autoritatibong pamamahala; batas: 
ordinance 2 : batas o regulasyong 
pampubliko: ordinance 3: pagsasa- 
batas ng alituntunin na pinagtitibay 
ng sanggunian sa isang baranggay, 
bayan, o lungsod at pinaiiral sa 
nasasakupang pook o lokalidad: 
ordinance 4: seremonya o ritwal na 
panrelihiyon: ordinance. 

or*de*nas*y6n png [Esp ordenacion] 
1 : paggagawad ng banal na orden, 
lalo na sa isang pari o diyakono: 
ordination 2 : seremonya ng pag- 
oordena: ordination. 


toryo ng mga serbisyo sa simbahan 
4: aklat na naglalaman ng mga anyo 
ng ordenasyon, konsagrasyon ng mga 
obispo, at iba pa. 


or*di‘n£l, 6rdi*n£I pnr [Esp Ing] 1 : 

tumutukoy sa ordinal number 2 : 
tumutukoy sa posisyon ng isang bagay 
sa isang serye 3: hinggil sa order ng 
mga halaman o hayop. 


ordinal number (or*dunal nam-ber) 
png Mat [Ing] : ordinal 1 . 


ordinance (or-di-nans) png [Ing] : 
ordenansa. 


6 r*di"n£nd png [Ing] : kandidato sa 
ordenasyon. 

ordinary (or-dhna-ri) pnr [Ing] : or- 
dinaryo. 


6rder png [Ing] 1: orden 2: kapaya- 
paan o kaayusan sa lipunan 3 : maayos 
na kalagayan 4: antas ng lipunan, 
ranggo, at iba pa 5: uri; klase $: a 
abiso o paalam sa isang pabrikador, 
mangangalakal, weyter, at iba pa, 
karaniwang nakasulat, upang isuplay 
ang mga bagay na hiniling b kan- 
tidad ng mga suplay ng kalakal 7: 
kabuuan o balangkas ng mundo, 
lipunan, at iba pa 8 : anuman sa 
mga estilo ng sinaunang arkitektura 
na makikilala sa pamamagitan ng 
mga tipo ng kolum na ginamit 9 : 
lalo na sa malaking titik, pangkat ng 
mga bantog na tao, itinatag ng isang 
soberano, at iginagawad bilang isang 
parangal, hal Order of Merit 10 : 
Mat a antas ng tumbasang differential 
b antas ng pinakamataas na deriba- 
tibo sa isang tumbasan 11 : Bio pa- 
ngunahing subdivision ng isang class 
o subclass sa klasipikasyon ng mga 
halaman at hayop, at binubuo ng 
iba’t ibang family. 

6rder pnd mag‘6rder, 6r-de-rfn, 
6r*de*r£n, i-drder, ma*6rder [Ing] 

1 : mag-utos; atasan 2 : abisuhan o 
ipaalam ang mga bagay na kailangan, 
karaniwan sa pabrikador, manga¬ 
ngalakal, weyter, at iba {5a 3: isaayos; 
ayusin. 

or-di-n^I, 6r*di a n£l png [Esp Ing] 1 : 
bilang na naglalarawan ng posisyon 
ng isang bagay sa isang serye, hal 
una, pangalawa, pangatlo at iba pa: 
ordinal number 2: Mat simbolo na 
naglalarawan ng kardinal na bilang 
at ng sunuran ng isang hatag na set, 
na hindi nagkakaiba sa dalawang 
inayos na set na may mga elemen- 
tong maaari ng ilagay sa isa-sa-isang 
korespondensiya na nagpapanatili 
sa ayos ng mga elemento 3: direk- 


ordi*n6nyo pnr [Esp ordinario] : 
karaniwan; pangkaraniwan; normal: 
ordinary. 

ordinate (or-di-neyt) png Mat [Ing] : 
y-coordinate ng isang point; distan- 
siya mula sa x-axis na parallel sa y-axis. 

ordination (or*di-ney*syon) png [Ing] 
1 : ordenasyon 2 : pag-uuri ng mga 
bagay; pagkaklasipika. 

ordnance (ord-nans) png [Ing] 1: 
kanyon o artileriya 2 : sandata sa 
hukbo 3: sangay ng hukbo na tuma- 
tanggap, nagsisinop, at nagpapa- 
mudmod ng mga armas at katulad, 
at nangangasiwa sa sandatahan para 
sa pagpapaunlad at pagsusuri nito. 

ordonnance (or-do-nans) png [Ing] : 

kaayusan ng mga bahagi, lalo na sa 
panitikan o arkitektura. 

ore (or) png [Ing] 1 : bato o likas na 
solidong materyal na pinagmumulan 
ng metal o iba pang mahahalagang 
mineral 2 : mineral na pinagmulan 
ng di-metalikong substance, tulad 
ng sulphur. 

oread (o-ri-yad) pngMit [Ing] : mga 

nimpang bundok na kasamahan ni 
Artemis. 

orectic (o-rek-tik) pnr Pil [Ing] : 
hinggil sa lunggati. 

0 -r6*ga*n6 png Bot [Esp] : yerba 
(Coleus amboinicus) na tuwid ang 
katawan, kulay lunti, aromatiko, at 
ginagamit bilang pampalasa at gamot: 

SUGANDA. 

o*r6*mus png [Lat] : Latin para sa 
“manalangin tayo.” 

O a r6s-tes png Mit [Gri] : anak ni 
Agamemnon at Clytemnestra; pinatav 
niya ang sariling ina at ang kalagu- 
yong si Aegisthus upang ipaghiganti 
ang pagpatay kay Agamemnon. 


oresyon 


615 


orig 



o*res*y6n png Kol [Ing oration ] : 
talumpati. 

6r*gan png [Ing] 1: Ana bahagi ng 
katawan na may tiyak na funsiyon, 
tulad ng puso: organo 2 2 : instru- 
mento o kasangkapan sa pagsasagawa 
ng isang gawain: organo 2 3: pama- 
maraan ng komunikasyon, tulad ng 
diyaryo, magasin, at katulad, na 
nagsisilbing pahayagan ng isang 
kilusan, politikal na partido, at iba 
pa Cf propaganda: organo 1 4: organo 1 . 

organ-df png [ Esp ] : pino at manipis 
na telang cotton, karaniwang gina- 
gawang blusa, damit, tabing, at iba 
pa: organdy. 

organdy (or-gan-df) png [Ing] : or- 
gandi. 

organelle (or-ga-nel) png [Ing] : 
bahagi ng cell na may espesipikong 
tungkulin. 

organic (or-ga-nik) pnr [Ing] : orga- 
niko. 

•* 

or*g£*ni*k6 pnr [Esp organico] 1: 
hinggil sa organ o mga organ ng 
katawan: organic 2 : may katangian 
o tumutukoy sa mga bagay mula sa 
isang organismo: organic 3: naaa- 
pektuhan ang isang buhay na tissue: 
organic 4: sa mga hayop o halaman, 
may mga organ o organisadong 
estruktura: organic 5: Agr hinggil 
sa mga bunga na hindi ginagamitan 
ng mga kemikal, tulad ng pesticide: 
organic 6 : Kent naglalaman ng car¬ 
bon: organic 7: organisado; siste- 
matiko; may estruktura: organic 8: 
inilalarawan o nagpapakita ng patuloy 
o likas na pag-unlad: organic 9: Pit' 
may pagsasaayos na tulad sa kasali- 
muotan ng mga buhay na nilalang: 
organic 10: mahalaga; importante 
11: Ark tumutukoy sa anumang es¬ 
truktura o piano na tulad sa pigura 
o anyo ng mga hayop o halaman at 
tumutugon sa mga funsiyonal na 
pangangailangan ng isang gusali. 

or*ga*ni*sa pnd mag # or*ga , ni*s6, 
u*mor*ga*ni*s6, orga*ni*sa*hfn, 
i*or # ga*ni # s6 [Esp" organizar] 1: 
magtatag o magbuo ng mga bahagi 
upang gumanap ng isang layunin 2 : 
gawing sistematiko 3: bigyan ng or- 
ganikong estruktura o katangian. 

or*ga*ni*s6-do pnr [Esp organizado] 

1: nagkakaisa; may pagkakaisa; buo 
2 : itinatag; isinaayos. 

or-ga*ni*sa"d6r png [Esp organizadar] : 
tagabuo; tagapagtatag; tagaayos: or¬ 
ganizer 1 . 


orga*ni*sas*y6n png [Esp organiza- 
cion] 1 : samahan 2 : pagtatatag; 
pagtatayo: organization 3 : pagka- 
katatag; pagkakatayo: organization 
4 : organisadong samahan, lalo na 
sa pamahalaan, kalakalan, kawang- 
gawa, at iba pa: organization. 

organism (or-ga-m-sem) png [Ing] : 


organismo. 

orga-ms # mo png [Esp] 1 : anyo ng 
buhay na binubuo ng mga bahagi 
na umaasa sa isa’t isa, at nagsasagawa 
ngmgapangunahingproseso: orga¬ 
nism 2 : anumang anyo ng buhay ng 
hayop o halaman: organism 3 : anu¬ 
mang organisadong lawas o sistema 
na may pagkakatulad sa may buhay 
4 : Pil anumang masalimuot na bagay 
o sistema na may mga katangian o 
funsiyong nakasalalay hindi lamang 
sa mga katangian at ugnayan ng mga 
bahagi kundi maging sa katangian 
ng kabuuan at ng ugnayan ng mga 
bahagi sa kabuuan. 

6 r*ga*nfst png [Ing] : organista. 


png 


organo 


organization (or-ga-ni-zey-syon) png 
[Ing] 1 : organisasyon 2 : sistemati- 
kong pagsasaayos; kaayusan 3: estruk- 
turang organiko; komposisyon. 

Organization of the Petroleum Ex¬ 
porting Countries (or-ga-ni-zey- 
syon of da pet-rol-yum exporting 
kan-tris) png [Ing] : samahang itinatag 
ng mga bansang nag-e-export ng 
mga malalaking kantidad ng petrolyo: 

OPEC. 

organize (or-ga-nayz) pnd [Ing] : mag- 


organisa; iorganisa. 

organizer (or-ga-nay-zer) png [Ing] 

1 : organisador 2 : maramihang folder 
na nakaayos ayon sa paksa, petsa, at 
katulad. 

6 rga*n6 png [Esp] 1 : Mus a instru- 
mentong binubuo ng isa o set ng 
pipa na tumutunog dahil sa siniksik 
na hangin at pinatutugtog sa pama- 
magitan ng mga keyboard b anumang 
katulad na instrumento, tulad ng 
lingguweta o elektronikong tulad 
nito: organ 4 2 : organ 1 ’ 23 . 

organo- (or-ga-no) pnl [Ing] : pambuo 
ng pangngalan at pang-uri na nanga- 
ngahulugang a organ b Kent organiko. 

organoleptic (or-ga-no-lep-tik) pnr 
Bio [Ing] : umaapekto sa mga organ 
ng paningin. 

organometallic (or-ga-no-me-ta-lik) 
pnr Kem [Ing] : sa compound, orga¬ 
niko at naglalaman ng metal. 


6 r*ga*n6n png [Ing] 1: instrumento 
ng kaisipan o kaalaman 2: Pil sistema 
ng mga tuntunin o mga prinsipyo sa 
demostrasyon o pagsisiyasat. 

organotherapy (or-ga-no-te-ra-pQ 
png [Ing] : terapeutika hinggil sa 
mga lunas mula sa katas ng organ 
ng mga hayop, lalo na mula sa mga 
glandula nito. 

org£n-za png [Ing] : manipis at nanga- 
nganinag na seda o sintetikong tela. 

organzine (or-gan-zm) png [Ing] : 
seda na may dagdag na mga hiblang 
inihabi nang pilipit at salungat sa 
direksiyon ng karamihang hibla. 

orgasm (or-ga-zam) png [Ing] : or- 
gasmo. 

org&s*mo png [Esp] 1: kasukdulang 
dulot ng pagkakarat o pagsasalsal: 
lami 2 , orgasm 2 : matindi at hindi 
mapigil na estimulasyon: lami 2 , 
orgasm . 

orgul-yo png [Esp orgullo] : labis na 
pagpapahalaga sa sarili; kayabangan. 

or-gul-y6 - so pnr [Esp orgulloso] : 
mapagmalaki; mapagmataas; palalo. 

orgy (or-dyi) png [Ing] 1: pakiki- 
pagkarat sa dalawa o higit pang tao 
2 : labis na pagkahumaling sa isang 
aktibidad o gawain. 

orient (or-yent) png [Ing] : silangan. • 

orient (or-yent) pnd [Ing] 1: ipaki- 
lala sa bagong kaligiran, kalagayan, 
at katulad 2 : isaayos sang-ayon sa 
mga point Ag kompas, o iba pang 
sanggunian 3: iharap o itutok sa 
isang partikular na bagay 4: alamin 
ang posisyon ng isang bagay sang- 
ayon sa kompas 5: Mat magtakda ng 
isang constant sa direksiyong palayo 
mula sa bawat point. 

orient (or-yent) pnr [Ing] : hinggil 
sa silangan. 

oriental (or-yen-tal) png [Ing] : sila- 

nganin. 

orientalism (or-yen-ta-li-sem) png[Ing] : 
oryentalismo. 

orientalist (or-yen-ta-list) png [Ing] : 
oryentalista. 

Oriental Mindoro (or-yen-tal min- 
do-ro) png: lalawigan sa Timog Ka- 
tagalugan ng Filipinas, Rehiyon IV. 

orientation (or-yen-tey-syon) png 
[Ing] : oryentasyon. 

orifice (o-ri-fis) png [Ing] : butas, 
tulad ng sa tubo o pipa; tija bibig na 
butas o puwang. 

o-rig png 1: Zoo [Bik] baboy 2: Kol 
pinaikling original. 



origami 


616 


orobirhen 


o-rf-ga-mf png \Jap\ 1: sining ng 

pagtupi ng papel upang makabuo 
n § palamuting pigura 2: pigura 
o anyo na niyari ayon sa naturang 
sining. 

origin (o-ri-dyin) png [Ing] 1 : orihen 
2: Mat isang point na tiyak na pinag- 
babatayan ng pagsukat sa mga point. 

original (o*rf*dyi*nal) png , pnr [Ing] : 
orihinal: orig 2 . 

originality (o-ri*dyi»na-li*tf) png [ Ing] : 
orihinalidad. 

original sin (o-rf-dyi-nal sin) png [Ing] 
1: sa J;eolohiyang Kristiyano, ang 
pagkiling sa kasamaan na itinuturing 
na likas sa tao, pinaniniwalaang 
namana kay Adan dahil sa kaniyang 
kasalanan 2: sa simbahang Katoliko 
Romano, ang pagkakait ng pagpapala 
ng Diyos dahil sa kasalanan ni Adan. 

originate (o-rhdyi-neyt) pnd [Ing] 

1: simulan 2: tukuyin ang Simula. 

o-rfg-o-rfg png Zoo [Bik] : biik. 

o*rf*hen png [. Esp origen ] 1: pinang- 
galingan o pinagmulan: origin 1 2 : 
pinagkunan o pinaghanguan: origin 3 
3: unang bahagi ng pag-iral; Simula 
4: kapanganakan o pinagbuhatan: 
origin 1 5: ninurio. 

0*ri*hi*n6l png [Esp original] 1: pangu- 
nahing anyo, modelo, at iba pa 2 : 

• urmg pinagmulan ng karamihan. 

OTi'hl'ntl pnr [Esp anginal] 1: tumu- 
tukoy sa orihen: original 2 : kauna- 
unahan; pinakauna; unang pagka- 
kataon o pangyayari: original 3 : 
may malikhaing pag-iisip o pananaw: 
original 4: katutubo 5: sariling 
. gawa 6: bago; sariwa. 

o*ri*hi-na*li*d6d png [Esp originali- 
dad] : pagiging orihinal; pagiging 
malikhain: originality. 

OTfdes png Zoo : isda ( Megalaspis 
cordyla) na pahaba ang mabilog na 
katawan, siksik ang laman, hindi 
matinik, at halos kahawig ng tuna. 

O-rf-mon png [Esp Jap norimon , nori - * 

mono] : noong panahon ng Espan- ( 

yol, isahang kompartment na may 

baras sa magkabilang panig upang C 

bitbitin ng apat na tao at sinasakyan 

ng pari sa pagdadala ng biyatiko sa 

may sakit var oremon Cf palangkin, 
sedan. 



may manilaw-nilaw na puti ang bu~ 
laklak, matigas at kulay kape ang 
bunga, naipanggagamot sa herpes 
ang dahon, at naipampupurga ang 
ugat var uringen. 

P n S [ E s p\ ' kasangkapang 
iniihian, karaniwang yari sa metal, 
may tatangnan, at karaniwang inila- 
lagay malapit sa kama-mrarinola. 

0 *ri* 6 l png Mit [Bik] : isang malaking 
ahas na may mata, tinig, at awit na 

nakapagpapalimot. 

• $ 

oriole (o*ri-y 6 l) png [Ing] : ibon 
(family Oriolidae ) na karaniwang 
madngkad ang kulay ng balahibo. 

Orion (o-ra-yon) png [Ing] 1 : Mit 
higanteng mangangaso na tumugis 
kay Pleiades, napatay ni Artemis, at 
naging konstelasyon 2: Asn konste- 
lasyong hugis mangangaso na may 
hawak na pamalo at kalasag. 

o*rf-pun pngi sa sinaunangdipunang 

Filipino, tawag sa alipin. 

0 -ri-ai-p 6 n png Lit [Bik] : kuwento. 

orison (o-ri-zon) png [Ing] : dalangin. 

o*ri*s 6 n a te png [Esp Horizonte] : 
abot-tanaw. 

•orium (or-yum) pnl [Ing] : pambuo 
ng mga pangngalan hinggil sa isang 
pook o kasangkapan na may parti- 
kular na gamit o funsiyon, Hal audi¬ 
torium, crematorium. 

o-ri-y 6 png [Esp aria] : gilid ng tela. 

or-k 6 s-ta png Mus [Esp orquesta] : 
orkestra. 

or*k 6 s*tra png [Ing orchestra] Is 
pangkat ng manunugtog ng iba’t 
ibang instrumentong pangmusika, 
para sa pagtatanghal sa konsiyerto, 
opera, at katulad: orchestra, orkesta 
2 : puwang na karaniwang nasa harap 
ng entablado, para sa mga manu¬ 
nugtog: orchestra, orkesta 3 : sa ( 
sinehan, pook sa unang palapag: 

ORCHESTRA, ORKESTA 4: hiltaka2 


6 r-lop png [Ing] : pinakailalim sa 
apat o higit pang mga palapag sa 
ilalim ng kasko ng barko. 

Ormoc (orunok) png: lungsod sa 

kanlurang bahagi ng Leyte at sentro 

ng komersiyo at industriya ng lala- 
wigan. 

6 r*mo*lu png [Ing] t : aloy ng copper 
at zinc, na katulad ng ginto 2 : gin tong 
kinalupkop, lalo na ang bronse o 
tanso 3: ginto o pulbos na ginto na 

•ginagamit sa pagkalupkop. 

or a m6t png Ana [Ilk] : duyong. 

6 r*na*m6nt png [Ing] : palamuti. 

ornamental (or*na*men-tal, or*na* 
men-tal) pnr [Esp Ing] : nagagamit 
bilang palamuti. 

0 r*na*m6n*t0S png [Esp ornamento 
+ 5 ]: sagradong kasuotan ng pari at 
ng kaniyang mga katulong sa misa 
at iba pang katulad na gawain. 

* • 1 

ornate (or-neyt) pnr [Ing] : maadomo; 
mapalamuti. 

omithischian (or’ni'tiS’yan) pnr [Ing] : 
hinggil sa order Omithischia na kabi- 
lang ang mga dinosaur na may katulad 
na estruktura sa pelvic ng ibon. 

omit ho- (or*ni’to) pnl [Ing] : pam¬ 
buo ng pangngalan at pang-uri na 
nangangahulugang ibon. 

ornithological (ormi-to- 16 -dyi-kal) 

pnr [Ing] : ornitolohiko. 

ornithologiat (or*ni*to*lo-d}Tst) png 

[Ing] : omitologo. 

ornithology (or , ni , to , lo*dyi) png [Ing] : 
ornitolohiya. 

ornlthopod ( 6 r.ni.to.p 6 d) png [Ing] : 

anumang erbiborong dinosaur (sub¬ 
order Ornithopoda) , karaniwang 
naglalakad nang nakatayo sa pama- 
magitan ng mga paa sa hulihan. 


orfmulsion (o*ri*mal*syon) png [Ing] : 
emulsiyon ng bitumen sa tubig na 
ginagamit na gatong. 

OThngen pngBot: maliit at tuwid na 
punongkahoy ( Cynomtra ramijlora ), 
sail t-salit at makinis ang mga dahon, 


6 rkid png Bot [Ing orchid] : dapo. 
or-kfd-ya png Bot [Esp orquxdea] : 

dapo. 

orkfhye png [Esp horquilla] 1 : ma¬ 
laking tenedor na may matulis na 
ngipin para sa paghagis ng dayami 

o pagbungkal ng lupa: pitchfork 2 : 
aguhilya. 

6 Ha png [Esp] 1 : borlas; lamuynoy 
2 : moldura. 

6 Hon png [Ing]: sintetikonghimaymay 
o tela, magaan, hindi gusutin, at ma- 
tibay laban sa pagkaluma at kemikal. 


orni-td-lo-g6 png [Esp] : tao na may 
kaalaman sa ornitolohiya: ornitho¬ 
logist. 

Or-ni*to-l 6 -hi-k 6 pnr [Esp omitologico] : 
hinggil sa ornitolohiya: ornitholo¬ 
gical. 

orni'to'lo’hf'ya png [Esp omitobgh] : 

sangay ng zoolohiya na nauukol sa 
pag-aaral sa mga ibon: ornithology. 

6 *ro png [Esp] : ginto. 

6 *ro- pnl [Ing] : pambuo ng pang¬ 
ngalan na nangangahulugang bundok. 

0*ro*ba*thdo png [Esp oro + batido] : 
gintong hinubog na dahon. 

o*ro*bir'H 6 n png [Esp oro + virgen] : 
orobruto. 


V 


orobruto 


617 


Os 


0 -ro*brti a tO png [Esp oro + bruto ] : 
kimpal ng gin to: orobirhen. 

orogeny (o-ro-dye-m) pngHeo [Ing] : 
proseso ng pagkabuo ng mga bun¬ 
dok o pag-alsa ng lupa. 

orography (o-rog-ra-fi) png [Ing] : 
sangay ng pisikal na heograpiya 
hinggil sa mga bundok. 

o*ro*ky6*ta png [Esp oroquieta ] : 
hilaw na gin to. 

O a ro*p4I png [Esp] 1: manipis na banig 
ng bronse, na mukhang ginto 2 : 
palara var urupel. 

6-ros png [Esp oro + 5 ] : isa sa mga 
set ng baraha na may larawang bilog 
na tila gintong salapi. 

9 

Orp6-0 png Mit [Esp Orfeo ] : Orpheus. 


png 


ulila. 


orphanage (or-fa-neydz) png [Ing] : 
ampunan. 

Orpheus (or-fi-ytis) png Mit [Ing] : 
makata at manunugtog na anak ni 
Calliope, at sinundan ang kaniyang 
kabiyak sa impiyerno: Orpeo. 

orphrey (or-fri) png [Ing] : hiwalay 
na piraso ng tahi o bordang pala- 
muti, karaniwan sa mga kasuotang 
eklesyastiko. 

orpine (or-payn) png [Ing] : halamang 
(Sedum telephium) tila damo, ma- 
katas, at morado ang bulaklak. 

orrery (o-re-rQ png [Ing] : modelo 
ng sistemang solar na may meka- 
nismong tulad sa orasan. 

onte-16-no png [Esp hortelano] : tao 
na nangangasiwa o may kaalaman 
sa paghahalaman; hardinero, or*t6* 
I6*na kung babae. 

ortho- (or-to) pnl [Ing] 1: pambuo 
ng pangngalan na nangangahulugang 
tuwid, rektangguiar, o nakatayo, hal 
orthopedic 2: Kerri a hinggil sa 
dalawang magkatabmg mga carbon 
atom sa ring ng benzene b hinggil 
sa mga acid at salt. 

orthochromatic (or-to-kro-ma-tik) pnr 
[Ing] : sa potograpiya, nagbibigay ng 
katamtaman o relatibong intensidad 
sa mga kulay sa pamamagitan ng 
pagiging sensitibo sa lahat ng kulay 
maliban sa pula. 

orthoclase (or-to-kleys) png [Ing] : 
karaniwang alkali feldspar na kada- 
lasang nakikita sa kristal na may 
iba’t ibang kulay at ginagamit sa 
seramika at paggawa ng salamin. 

orthodontics (or-to-don-tiks) png Den 
[Ing] : sangay ng dentistri hinggil sa 
pangangalaga ng mga ngiping may 
sira. 


orthodox (or-to-doks) pnr [Ing] : may 
wastong opinyon, lalo na sa doktri- 
nang panrelihiyon o panteolohiya: 

ORTODOKSO. 

Orthodox Church (or-to-doks tserts) 
png [Ing] : Kristiyanong simbahan 
o pederasyon ng mga simbahang 
kumikilala sa autoridad ng patri- 
yarka sa Constantinople. 

Orthodox Judaism (or-to-doksju-da- 
i-sem) png [Ing] : pangunahing 
sangay ng Hudaismo na nagtuturo 
ng mahigpit na pagsunod at pagsa- 
sanay ng tradisyon nito at interpre- 
tasyon ng kanilang batas. 

orthodoxy (or-to-dok-si) png [Ing] 

1: kalagayan ng pagiging wasto hingpl 
sa opinyon o doktrina: ortodoksiya 
2 : katangiang orthodox: ortodoksiya. 

orthoepy (or-to-i-pt) png [Ing] : pag- 
aaral ng tamang bigkas ng mga 
salita. 

orthogenesis (or-to-dye-ni-sis) png 
Bio [Ing] : ebolusyon ng mga specie 
sa isang tiyak na mga linya at naa- 
ayos o natitiyak ang mga ito sa pama¬ 
magitan ng pagbubuo ng mga plas- 
mang germ. 

orthognathous (or-tog-na-thus) pnr 
Zoo [Ing] : sa mga mammal kabilang 
ang tao, may panga na hindi usli, at 
mukha na halos nasa right angle. 

orthogonal (or.to.go.nal) pnr Mat 
[Ing] : hinggil sa right angle o per- 
pendikular. 

orthographer (or-to-gia-fer) png [Ing] : 
ortograpo. 

orthography (or-to-gra-fi) png [Ing] : 
ortograpiya. 

orthopedic (or-to-pe-dik) pnr Med 
[Ing] : ortopediko. 

orthopedics (or-to-pi-diks) png Med 
[Ing] : ortopedya. 

orthopedist (or-to-pf-dist) png Med 
[Ing] : ortopedista. 

orthoptera (or.top.te.ra) png Zoo 
[Ing] : order ng mga kulisap na 
binubuo ng mga tipaklong, balang, 
at kuliglig. 

orthoptic (or-top-tik) pnr Med [Ing] : 
hinggil sa tama o normal na pagga- 
mit ng paningin. 

orthoptics (or-top-tiks) png Med 
[Ing] : pag-aaral o paggamot sa de~ 
pekto ng mga mata, lalo na hinggil 
sa mga kalamnan nito. 

m X 

or-to-dok-sbya png [Esp ortodoxia] : 
orthodoxy. 


or*to*d6k*SO pnr [Esp ortodoxo] : 
orthodox. 

or-to*gra-pi*ya png [Esp ortografia] 

1 : sining ng tamang pagbaybay at 
pagsulat ng mga salita ayon sa tamang 
pamantayan o gamit: orthography 
2 : bahagi ng balarila tungkol sa 
mga titik at pagbaybay: orthography 
3 : metodo ng pagbaybay, tulad ng 
paggamit ng alpabeto o ibang sistema 
ng mga simbolo: orthography 4: 
perspektibong projection na gina¬ 
gamit sa mga mapa at elebasyon na 
kaagapay ang mga linya ng projec¬ 
tion: orthography. 

or*t6*gra # p6 png [Esp ortografo] : tao 
na nagsasanay ng ortograpiya: ortho¬ 
grapher. 

or*tO‘p6’di"k6 pnr Med [Esp oitopedi- 
co] : hinggil sa ortopedya: orthopedic. 

orto*pe-dtS"ta png [Esp] : tao na may 
kaalaman sa ortopedya: orthopedist. 

orto*p6d"ya png Med [Esp ortope- 
dia] : paggamot, lalo na sa mga bata, 
sa kapansanan o sakit ng gulugod, 
buto, kasukasuan, masel, at iba pang 
bahagi ng sistemang pangkalansay: 

orthopedics. 

% 

-ory (o-ri) pnl [Ing] : pambuo ng 
pang-uri na nangangahulugang fun- 
siyon, hal accessory, compulsory, 
directory. 

or-yen*t6l pnr [Esp oriental] : sila- 
nganin. 

oryen-ta-lfs a mo png [Esp orientalisrm] 
1 : katangian, at kaalaman hinggil sa 
mga tao ng Silangan: orientalism 2: 
pag-aaral ng wika ng mga taga-Sila- 
ngan: orientalism . 

oryen-ta-IJs*ta png [Esp orientalista] : 
tao na nag-aaral, naniniwala, at su- 
musunod sa kaugalian ng Silangan: 
orientalist. 

or*yen-tas*y6n png [Esp orientacion] 
1 : aksiyon o proseso ng pagkilala o 
pagpapakilala: orientation 2 : sa 
sikolohiya, kakayahang ilugar ang 
sarili sa kaligiran, kaugnay ng pana- 
hon, pook, at kapuwa tao: orienta¬ 
tion 3 : pagpapakilala bilang gabay 
sa pag-angkop sa bagong kaligiran, 
aktibidad, empleo, at iba pa: orien¬ 
tation. 


or*y£n*te png , pnr [Esp oriente] : 
silangan. 

oryx (o-rix) png [Ing] : malaking usa 
(Chyx beisa) ng Africa * abuhin ang 
kulay, may itim na batik, at may 
mahabang sungay. 


Os, symbol (o*es) Kem [Ing] : osmium 



r 

Osa Mayor 

6-sa Ma*y6r png Asn [Esp ] : Ursa 
Major. 

6 -sa Me-n6r png Asn [Esp] : Ursa 
Minor., 

0 *s<§*na png [Esp Eat hosanna ] : 
dulang pansimbahan tuwing Linggo 
de Ramos na nagtatampok sa pag- 
dating ni Hesus sa Herusalem: osa- 
nAhan . 

O a s6-na png [Esp hosanna ] : hosana. 

0*sa*na*han png [Esp hosanna + Tag 
han ] : Osana. 

0*s£ng png [Pan] : tuyong uhay ng 

palay na ginagamit para ipanlinis 
ngbuhok. 

os-bong png [War]: usbong; sibol. 

Oscar (os-kar) png [Ing] : palayaw 

para sa isang gawad at estatwang 

iginagawad ng film academy sa United 
States. 

oscillation (o-si-ley-syon) png [Ing\ i 
osilasyon. 

oscillo- (o*sMo) pnl f Ing] : pambuo 
ng pangngalan na nangangahulugang 
osilasyon, lalo na sa kpryente. 

oscillogram (o-si-lo-gram) png [Ing] : 
tala sa pamamagitan ng galaw ng 
oscillograph'o oscilloscope. 

oscillograph (o-sMo-graf) png [Ing] : 

kasangkapan na nagtatala ng mga 
osilasyon. 

oscilloscope (o-si-los-kowp) png [Ing]: 

kasangkapan na nagpapakita ng 

osilasyon sa pamamagitan ng isang 
iskrin. 

% 

oscitation (o-si-tey-syon) png [Ing] 

1 : paghihikab; pagkaantok 2 : pag- 
kapabaya. 

oscular (os-kyu-lar) png [Ing] 1: hinggil 
sa bibig o bunganga 2 : hinggil sa 
paghalik. 

osculum (os-kyu-lum) png [ Ing] : 
maliit at tila bungangang siwang o 
butas, gaya ng sa espongha. 

-ose (ows) pnl [Ing] 1: pambuo ng 
mga pang-uri na nangangahulugang 1 
pund, sagana, o katulad, hal otiose, 
verbose 2: Kent pambuo ng pangalan < 
ng sugar at iba pang mga carbohy¬ 
drate, hal cellulose, sucrose. 


618 


osteo- 


o-si-las-yon png [Esp oscilacion] 1: 
mabilis na paggalaw papunta sa 
kaliwa at kanan: oscillation 2 : pag- 
iba-iba ng opinyon, paniniwala, 
kondisyon, at iba pa: imbAyog, oscil¬ 
lation 3: regular na pagtaas at 
pagbaba ng halaga o kantidad: im- 

BAYOG, OSCILLATION. 

6°sip png [Bik] : sabi. 

o*si*pi*k4*do pnr [Esp osificado] 1: 
matigas o tumigas, tulad ng buto 2 : 
mahirap mapasunod. 

o-si*pi*kas*y6n png [Esp osificacion] : 

proseso ng pagiging buto o pagtigas 
na tulad ng buto: ossification. 

o-si-p6n png Lit [Bik] : alamat. 

Osiris (o-say-ris) png Mit [Ing] : sa 
sinaunang Ehipto, h.ari at tagahatoi 
sa namatay; asawa at kapatid ni Isis. 

-osis pnl [Ing] : pambuo ng mga 
pangngalan na nangangahulugang 
proseso, kalagayan, o kondisyong 
patolohiko, hal metamorphosis, 
neurosis. 


o-s6-a-n6 png [Esp oceano] i karagatan. 

o-s6-a-no-gra-pi-ya png [Esp ocea- 

nograft a] : sangay ng pisikal na 
heograpiya na hinggil sa karagatan: 
oceanography. 

o*s6*a*n6*gra*p6 png [Esp oceano- 
grafo] : tao na may kaalaman sa 
oseanograpiya: oceanographer. 


-osity (o-si-ti) pnl [Ing] : pambuo ng 
pangngalan mula sa pang-uri at 
binubuo ng panlaping -ose, hal ver¬ 
bosity, curiosity. 

o-si-yo png [Esp ocio] : oras na walang 
takdang gawain; libreng oras. 

os'kuTanrtfs-mo png [Esp oscuran- 
tismo] : obscurantism. 

os-ku-ri-d^d png [Esp oscuridad] : 
obscurity 23 * 4 . 

OS'kuTO pnr [Esp oscuro] 1: madi- 
lim 2 : tawag sa kabayo na may itim 
na balahibo. 

6 s-lo png : uri ng puti at matigas na 
papel. . 

Osmeha, Sergio (os.men.ya, serd.yo) 
png Kas : (1878 - 1961) ikalawang 
pangulo ng Komonwelt (1944-1946). 

osmic (os-mik) pnr [Ing] 1: hinggil 

sa mga amoy o pang-amoy 2: Kent 
may osmium. 

osmics (os*miks) png [Ing] : agham 
hinggil sa pang-amoy. 

osmium (os-mi-yixm) png Kern [Ing] : 
element na metaliko, matigas, at 
pinilakang-puti ang kulay (atomic 
number 76, symbol Os). 

os*m6"Sis png BioK [Esp Ing] 1: pag- 
lipat ng fluid mula sa mababa patungo 
sa mataas na konsentrasyon, hang- 
gang maging oantay ang kondisyon 
ng dalawang f anig sa pamamagitan 
ng pagtagos sa partisyon 2: pag- 
tagos ng fluid sa lamad o partisyong 
marami ang biitas. 


: O-so png Zoo [Esp] 1 : mammal (family 
i Ursidae) na karaniwang omniboro, 
malaki ang katawan, may makapal 
, na balahibo, maikling buntot, at 
halos sumayad ang katawan kung 
t lumakad, o*sa kung babae: bear 2 : 
anumang katulad na anyo, tulad ng 
koala: bear. 

6 # sok png Zoo [Bik] : labuyo Cf usok. 

o-s 6 -os png Zoo [Ilk TagSeh] : isdang 
tabang ( Sillago mabulata ) na pahaba 
ang katawari, patulis ang nguso, at 
matatalim ang palikpik sa likod var 
asohos, asuos, toyotos. 

OS-piS*yo png [Esp hospicio] : ampu- 
nan; asilo. 

os*pH 6 l p?ig [Esp hospital] 1 : a 
institusyong nagbibigay ng medikal 
na pagkalinga at paggamot para sa 
maysakit o sa tao na nasakuna b 
gusaling gamutan: hospital, pAga- 
mutan 2 : katulad na pook para sa 
^ m g a hayop: hospitAl, pAgamutan - 
pnd ma a os-pi-t4l, mag-pa*os*pi*tdl. 

OS-pi-ta-li-d^d png [Esp hospita- 
lidad] : magiliw na pagtanggap o 

pakikitungo sa mga panauhin: hos- 
pitaijty. 

6 s-prey png Zoo [Ing] : malaking 
lawin (Pandion haliaetus) na kulay 
kape ang likod, may puting batik, at 
isda ang pangunahing kinakain. 

ossein (o-sin) p?ig [Ing] : collagen 
ng mga buto. 

ossicle (o-si-kel) png [Ing] 1: Ana 
maliit na buto, lalo na sa gitna ng 
tainga 2 : maliit na piraso ng tila 
butong substance. 

ossification (o-si-fi-key-syon) png 
[Ing] : osipikasyon. 

ossuary (os-syu-wa-ri) png [Ing] 1 : 
pook o sisidlan ng mga buto ng 
namatay 2 : yungib na katatagpuan 
ng sinaunang mga buto ng patay. 

osteitis (os-ti-ay-tis) png Med [Ing] : 

pamamaga ng mga substance ng 
buto. 

ostensible (os-ten-si-bol) pnr [Ing] : 

hayag; kita. 

os*ten*tas*y 6 n png [Esp ostentacion] : 
pagpaparangya upang umakit ng 
pansin: ostentation. 

ostentation (os-ten-tey-syon) png 
[Big] : ostentasyon. 

6 s*ten*to-so pnr [Esp] : mapagpa- 
rangya. 

osteo- (os-tf-yo) pnl [Ing] : pambuo 

ng pangngalan na nangangahulu¬ 
gang buto. 















osteoarthritis 


619 


oust 


osteoarthritis (os*ti*yo-ar-traytis) 

png Med [ Ing] : pagkasira ng karti- 
lago ng mga kasukasuan, lalo na ng 
mga tao na nagbubuhat ng mabi- 
bigat, at karaniwang lumilitaw sa 
pagtanda. 

osteogenesis (os’ti*yo*dye*ne*sis) png 
Med [Ing\ : ang pagbubuo ng mga 
buto. 

osteologist (os-te-o-lo-dyist) png Med 
[Ing] : osteologo. 

OS-te-6-lo-g6 png Med [Esp ] : tao na 
nagsasanay ng osteolohiya: osteo¬ 
logist. 

•« • 

osteology (os*te-o-lo*dyi)./mg Med 
[Ing] : osteolohiya. 

OS-te-O-lo-hi-ya png Med [Esp osteo- 
logxa] : sangay ng anatomiya tungkol 
sa kalansay at mga bahagi nito: osteo- 
logy. 

osteomalacia (os*ti-yo-ma«ley-sya) 

- png Med [Ing] : paglambot ng mga 
buto, karaniwan sa kakulangan ng 
bitamina B at calcium. 

osteomyelitis (os-ti*yo-may*lay*tis) 
png Med [Ing] : pamamaga ng buto 
o ng loob na bahagi ng buto, kara¬ 
niwang sanhi ng impeksiyon. 

osteopathy (os-ti-yo-pa-ti) png Med 
[Ing] : sistema ng panggagamot o 
pagpapanatili ng kalusugan sa pama- 
magitan ng pagmanipula ng kalansay 
at mga kalamnan. 

osteoporosis (os-ti-yo-po-row-sis) 
png Med [Ing] : kondisyon ng pag¬ 
kasira o pagdupok ng mga buto sanhi 
ng kawalan ng mabutong tissue, lalo 
na bilang resulta ng pagbabago ng; 

mga hormone at kalamnan. 

% 

6s-ti*n&-to pngMus [Inglta] : paulit- 
ulit na himig o ritmo sa kabuuan o 
bahagi ng piyesang pangmusika. 

6s‘ti*y& png [Esp hostia] : sa simbahang 
Katoliko Romano, konsagradong 
tinapay na ipinamamahagi sa misa: 

HOST, WAFER 2 . 

* 

ostracism (os*tra*si-sem) png [Ing] : 
ostrasismo. , 

6s-tra-SiS-mo png [Esp ostracismo] 
1 : a pagtitiwalag ng isang tao mula 
sa lipunan, at pagkakait sa kaniya ng 
pribilehiyo, pabor, at iba pa; pag- 
tatakwil o paglalayo b ang kalagayan 
nito: ostracism 2 : pansamantalang 
pagpapatapon: ostracism. 

dS'tra png Zoo [Esp] : tsssalaba 

os-tras-y£-do pnr [Esp ostraciado ] 
1 : itiniwalag ng lipunan, pinagkaitan 
ng pribilehiyo, at iba pa; itinakwil 
2 : itinapon; nakadestiyero. 




ostrich (os.trits) png Zoo [Ing] : pina- 
kamalaking ibon ( Struth/io camelus) 
na matuling tumakbo, hindi naka- 
lilipad, may dalawang daliri sa paa, 
at matatagpuan sa Africa at Arabia. 

6 s*trus png [Esp] : landi 2 . 

os-yo-s6-ro png [Esp ocioso + ero] : 
tao na mapag-osyoso, os-yo-s6-ra 
kung babae var usyosero. 

os-yo-sojfrndmag-os-yd-so, u-mos- 
y6*so, os-yo-su-hin [Esp ocioso] : na- 
nonood o nagmamasid ngunit hindi 
nakikibahagi; nagmimiron var usyoso. 

OT, daglat (o-ti) [Ing] 1: Old Testament 
2: old timer 3: overtime. 

6 * tan png Bot [Mnv Seb ]: utan. 

6 -tap png: biskuwit na hugis biluhaba 
at binudburan ng asukal. 

o-t6l png [Esp hotel] : hotel. 

Other (a-der) pnr [Ing] 1: iba 2: 
dagdag; alternatibo. 

otherness (a-der-nes) png [Ing] 1: 
kalidad ng pagiging iba; pagkakaiba- 
iba 2 : bagay o pag-iiral maliban sa 
isang bagay na nabanggit at ang paksa 
na umiiral sa isip. 

Otherwise (a-der*ways) pnb [Ing] 1: 
sa ibang pagkakataon 2 : sa ibang 
katangian, pamamaraan, o kalagayan. 

other world (a*der world) png [Ing] : 
kabilang buhay; hinaharap. 

otiose (o-syus) pnr [Ing] 1: walang 
gamit 2 : hindi epektibo; walang saysay. 

o-ti-6y png [Iva] : itlog. 

otitis (o-tay*tis) png Med [Ing] : sa 
patolohiya, pamamaga ng tainga. 

6 -tO png Kol [Ing auto] : automobil. 

6 s*tok png Bot [Bon] : dayopod- 
mabolo. 

6 -tok/mdo-tu-kin, i-6-tok, ma-6-tok 

[ War] : pigilin ang paghinga. 

otolaryngology (o-to-la-rin-dyo-lo-dyi) 
png Med [Ing] : sangay ng medisina 
hinggil sa pag-aaral ng anatomiya, 
funsiyon, at mga sakit sa tainga, 
ilong, at lalamunan. 

otolith (o-to-lit) png [Ing] : maapog 
na pamumuo sa loob ng tainga ng 
mga vertebrate. 

o-t6n-yo png [Esp otoho] : taglagas. 

0 *tor*g£ png [Esp otorgar] : pagsang- 
ayon o pagtanggap na managot sa 
pamamahala; pangangasiwa o pag- 
aalaga sa sinuman o anuman. 

6 t-Ot png : pagsipsip sa anumang 
bagay upang malibang, karaniwang 
ginagawa ng mga sanggol. 

6 *tot png Zoo [Pan]: daga. 


ot-s 6 n-ta png [Esp ochenta] : walumpu. 

ot-so png [Esp ocho] : walo. \ 

ot-so-si-yen-tos png [Esp ochodentos] : 
walongdaan. 

Otter (o-ter) png [Ing] : anumang 
mammal (genus Lutra) na nabubu- 
hay sa tubig, mabalahibo, tila supot 
ang paa, karniboro, at may maha- 
bang buntot. 

ot*t 6 g png [Ilk] : libog. 

Ouch! (awts) pdd [Ing] : Aray! 

ought (ot) pnd [Ing] 1 : dapat; nara- 
rapat 2: bagay; nababagay 3: nag- 
papahayag ng probabilidad. 

ouguiya (u-gbya) png [Ara Ing] : ang 
yunit pananalapi sa Mauritania na 
katumbas ng 5 khoum. 

ouija (wi-ja) png [Ing] : kuwadradong 
tabla na may mga titik o simbolo sa 
gilid, may ipinapatong na planchette 
na iginagalaw at nagtuturo ng mga 
sagot sa mga tanong ng mga guma- 
gamit nito. 

ounce (awns) png [Ing] 1 : yunit ng 
bigat na isa sa labing-anim na bahagi 
ng isang pound avoirdupois, humigit- 
kumulang sa 28 g: onsa 2 , oz 2 : maliit 
na kantidad o bahagi 3: Zoo tila 
leopardong hayop ( Panthera uncia) 
na mahaba ang balahibo, at nanini- 
rahan sa bundok ng gitnang Asia. 

our (a-wer) pnh [Ing] - : kanita; kau- 
kulang paari ng tayo na ginagamit 
bilang pang^uring pantukoy. 

Our Father (a*wer fa-der) png [Ing] : 
ang Ama Namin. 

Our Lady (a-wer leydi) png [Ing] : 
ang Birheng Maria. 

ours (a’wers) pnh [Ing] : kanita; anyo 
ng kaukulang paari na ginagamit 
bilang pang-uring panaguri; tumu- 
tukoy sa bagay o mga bagay na pag- 
aari ng isang pangkat ng tao. 

ourself (a-wer-s^lf) pnh [Ing] : kami; 
kami mismo; ginagamit kung tumu- 
tukoy ang simuno sa isang indibidwal. 

ourselves (a*wer-selvs) pnh [Ing] : 
anyong pangmaramihan ng ourself. 

-ous (us) pnl [Ing] 1 : pambuo ng mga 

pang-uri na nangangahulugang sa- 
gana, puno, o tila, hal envious, 
poisonous 2: Kem nangangahu¬ 
lugang may kalagayang higit na 
mababang valence o oxidation, kom- 
para sa mga katapat na salita ng -ie. 

oust (awst ) pnd [Ing] 1: itiwalag o 
paalisin mula sa isang pook o posisyon 
na inookupahan 2: Bat palayasin; 
ilitan o agawan. 


ouster 


620 


output 


ouster (aw-ster) png [ Ing ] 1 : pagtiti- 
wajag o pagpapaalis sa isang pook o 
posisyon 2: Bat pagpapalayas; pang- 
iilit o pag-agaw. 

out (awt) pnr [Ing] 1: wala sa normal 
na saklaw, hugis, bigat, at iba pa 2 : 
hindi ginagamit o hindi gumagana, 
tulad ng sirang ilaw 3: wala sa posis¬ 
yon, tungkulin, trabaho, at katulad 
4: hindi na epektibo sa isang ope- 
rasyon, laro, at iba pang katulad. 

out (awt) pnb , pnu [Ing] 1: palayo o 
wala sa karaniwang pook, posisyon, 
kalagayan, at iba pa 2 : sa labas o 
nasa labas 3: wala nang pag-iral 4: 
wala sa kasalukuyang garnit; wala sa 
uso 5: wala sa kasalukuyan o per¬ 
sonal na pag-aari 6 : ubos; paubos 
7: mula sa isang bilang, kalakal, o 
tinda 8: malakas, tulad ng pagtawag 
nang malakas. 

out- (awt) pnl [Ing] : pambuo ng 
pandiwa o pangngalan na nanganga- 
hulugang a lampasan o higitan, hal 
outdo, outnumber b sa labas o hiwa- 
lay, hal outline, outdoors c magka- 
kalayo o palayo, Hal outspread, out¬ 
growth . 

outage (aw* teydz) png [Ing] Is pag- 
hinto sa funsiyon ng isang makina o 
mekanismo sanhi ng pagpalya ng 
suplay ng koryente 2 : panahon ng 
nasabing paghinto ng funsiyon 3: 
kantidad ng mga bagay na nawala o 
kakulangan ng mga kargo mula sa 
barko. 

outbalance (awt*ba*lans) pnd [Ing] : 

kilalanin o ituring na higit na maha- 
laga. 

outbid (awt-bid) pnd [Ing] : higitan 
sa bidding. 

outbreak (awt*breyk) png [Ing] 1 : 
pagputok o pagsabog 2: biglaang 
pagsiklab ng digmaan o pagkalat ng 
sakit3: pagkakagulo; insureksiyon. 

outburst (awt-berst) png [Ing] 1 : 
pagputok o pagsabog 2 : bigla o ma- 
rahas na pagbuhos ng emosyon, tulad 
ng pag-iyak. 

outcast (awt-kast) png [Ing] 1 : tao 
na itinaboy mula sa sariling tahanan 
o lipunan 2 : tao na walang tirahan 
at pagala-gala; bagamundo. 

outcaste (awt*keyst) png [Ing\ 1 : tao 
na hindi nabibilang sa isang uri ng 
lipunan o caste, lalo na sa lipunang 
Hindu 2: tao na nawala sa pagka- 
kasapi sa isang uri ng lipunan o 
caste. 

outclass (awt*klas) pnd [Ing] 1 : lam¬ 
pasan ang uri o kalidad 2 : higitan. 


outcome (awt-kam) png [Ing] 1: re- 
sulta; nakikitang epekto 2 : konklus- 
yong nabuo ng lohikal na pag-iisip. 

outcry (awt-kray) png [Ing] 1: daing 
2 : kaguluhan; kaingayan. 

outdated (awt*dey*ted) pnr [Ing] : 
laos. 

outdo (awt*du) pnd [Ing] : higitan. 

outdoor (awt*dor) png ,; pnr [Ing] : 
nangyayari o ginagamit sa labas ng 
bahay o gusali. 

outdoors (awt*dors) pnb [Ing] : sa 
labas. 

outer (aw*ter) pnr [Ing] Is sa labas; 
panlabas na bahagi 2 : malayo sa 
sentro o loob. 

outermost (aw*ter*mowst) pnr [Ing] : 
malayo sa loob; pinakamalayong 
bahagi mula sa loob. 

outfit (awt*fit) png [Ing] 1: koleksiyon 
ng kasuotan, lalo na ang para sa 
isang tiyak na layunin 2: kompfte- 
tong kasuotan, karaniwang binubuo 
ng sapatos, damit, sombrero, at iba 
pa. 

outfitter (awt*fi*ter) png [ Ing] : taga- 
suplay ng kasangkapan, lalo na ng 
kumbensiyonal na mga estilo ng 
damit. 

outflow (awt*flow) png [Ing] 1: palabas 
na daloy 2 : anumang palabas ang 
daloy 3: halaga na lumalabas. 

outgo (awt-gow) pnd [Ing] : higitan 
sa bilis; lampasan. 

outgoing (awt-go-wing) png [Ing] : 
kilos o halimbawa ng palabas na daloy. 

outgoing (awt-go-wing) pnr [Ing] 1: 
palalabas o palakaibigan; magiliw 
2: malapit nang magretiro 3: luma¬ 
labas o lumalayo. 

outgrow (awt*grow) pnd [Ing] 1: 
lumaki nang napakalaki 2 : talikdan 
ang murang pag-iisip, asal, ugali, at 
iba pa 3: lumaki nang higit na mabilis 
o mataas. 

outgrowth (awt-growt) png [Ing] 1: 
anumang pagtubo 2: natural na 
proseso ng paglaki 3: ang produkto 
nito 4: dagdag na resulta. 

outing (aw*ting) png [Ing] 1: maik- 
ling panahon ng pagsasaya na may 
kasamang paglalakbay, karaniwang 
isang araw o bahagi ng isang araw; 
eskursiyon 2 : anumang maikling 
paglalakbay. 

out lander (awt*lan*der) png [Ing] : 
dayuhan o estranghero. 

outlandish (awt-lan-dish) pnr [Ing] 

1: may mukha o tinig ng isang dayu¬ 


han 2 : kakaiba; kakatwa. 

outlast (awt*last) pnd [/ng] : tumagal 
nang higit sa karaniwan. 

outlaw (awt*lo) png [Ing] t : tao, 
pangkat, o bagay na hindi kabilang, 
o pinagkaitan ng mga benepisyo at 
proteksiyon ng batas 2 : tao na paulit- 
ulit na lumabag sa batas. 

outlay (awt* ley) png [Ing] 1 : paggasta 
2 : halagang ginasta. 

outlet (awt*let) png [Ing] 1 : paraan 
ng pagpapahayag o pagpapahiwatig 
ng damdamin, emosyon, at katulad 
2 : ahensiya, distributor, o tindahari 
ng mga kalakal 3: butas o daanan 
na nilalabasan ng isang bagay; labasan 
4: Ele bahagi na pinagkukuhanan 
ng suplay ng koryente, karaniwan 
ng mga kasangkapang de-koryente. 

outline (awt-layn) png [Ing] 1 : ba- 
langkas, piano, o guhit (^sketch 2 : 
pangunahin o tampok na nilalaman 
ng isang aklat, paksa, proyekto, at 
iba pa; buod. 

outlive (awt-liv) pnd [Ing] 1 : mabuhay 
nang higit na matagal 2 : matirang 
mabuhay 3: matagalan; matiis. 

outlook (awt*luk) png [/ng] 1: pananaw 
2 : pagtingin sa labas o pook na 
tinitingnan ng isang nagmamasid. 

outmoded (awt*mow*ded) pnr [Ing] 

1 : wala na sa uso; laos 2 : hindi na 
tinatanggap sa kasalukuyang paman- 
tayan. 

outmost (awt*mowst) pnr [Ing] : pina- 
kalabas; pinakamalayong bahagi. 

outnumber (awt*nam*ber) pnd [Ing] : 
higitan sa bilang. 

out-of-date (awt-of-deyt) pnr [Ing] : 
wala na sa estilo; laos. 

out-of-print (awt-of-prfnt) png , pnr 
[Ing\ : wala nang limbag na kopya. 

out-patient (awt-pey*syent) png [Ing] : 
pasyente na hindi nakatira sa ospital. 

outpost (awt*post) png Mil [Ing] 1 : 
estasyong itinayo na malayo sa pangu- 
nahing yunit ng hukbo upang pro- 
tektahan o iwasan ang biglang salakay 
ng mga kaaway 2 : pangkat ng mga 
tao na nakadestino sa nasabing es- 
tasyon. 

outpouring (awt*pu*ring) png [Ing] 

1: anumang pagbuhos o ibinubuhos 
2: malayang pagpapahayag ng dam¬ 
damin . 

* 

output (awt*put) png [Ing] 1 : resulta 
o produkto ng isang proseso, lalo 
na sa produksiyon at sa mental o 
malikhaing paggawa 2 : kantidad o 










outrage 


621 


overdraft 


halagang nalikha mula dito 3: Com 
a limbag o anumang resultang dulot 
ng computer b proseso ng paglipat 
ng datos mula sa loob patungo sa 
labas ng sistema ng isang aparato o 
kasangkapan 4: koryente o lakas na 
nalilikha ng isang makina o kasang- 
kapang elektroniko. 

outrage (awt-reydz) png [ Ing] 1 : 
matinding galit o sama ng loob 2 : 
matinding paglapastangan ng kara- 
patan ng tao o ng batas 3: anumang 
sanhi ng ganitong damdamin. 

outrageous (awt-rey-dyus) pnr [Ing] 

1: labis o sobra 2: nakagigitla 3: ma- 
lupit; walang awa 4: inmoral; opensibo. 

outr6 (u-trey) pnr [Fre] : lumalabis 
sa normal, karaniwan, o nararapat. 

outreach (awt-rich) png [Ing] : anu¬ 
mang pakikibahagi o pakikiugnay 
ng isang organisasyon sa isang komu- 
nidad. 

outreach (awt-rich) pnd [Ing] : lumam- 
pas; humigit. 

outrigger (awt-ri-ger) png [Ing] 1 ; 
katig ng bangka 2 : anumang katu- 
lad na balangkas sa isang gusali. 

outright (awt-rayt) pnb [Ing] 1 : kom- 
pleto; buong-buo 2 : agad-agad; big- 
laan 3: tuwiran. 

outshine (awt-syayn) pnd [Ing] 1 : 
lumiwanag o sumikat nang matindi 
2 : higitan ng galing o husay. 

outside (awt-sayd) pnr, pnb [Ing] 1 : 
panlabas; nasa labas 2 : hindi nabi- 
bilang o hindi kaugnay sa isang 
partikular na institusyon, lipunan, at 
katulad 3 : sa laro, lampas sa saklaw 
na pook ng mga manlalaro, hal sa 
volleyball. 

Outsider (awt-say-der) png [Ing] 1 : 
hindi kasapi sa isang partikular na 
pangkat, set, partido, at iba pa 2 : 
kakompetensiya na hindi inaasahang 
makabilang sa mga magwawagi o 
magtatagumpay. 

‘ outskirts (awt-iskerts) png [Ing] : ang 
labas ng hanggahan n^ bayan, dis- 
trito, paksa, at iba pa. 

outspoken (awts-pow-ken) pnr [Ing] 
1: tahas sa pagpapahayag ng opinyon 
2 s walang alinlangan o malaya sa 
pagsasalita. 

outstanding (awt-is-tan-ding) pnr [Ing] 
1: katangi-tangi; tanyag 2: hindi pa 
nababayarang utang. 

outward (awt-ward) pnr, pnb [Ing] 
1 : palayo; palabas 2: patungo sa 
labas 3: tumutukoy sa panlabas na 
rabaw, anyo, at iba pa. 


outwit (awt-wit) pnd [Ing] 1: taluhin 
sa pagkamalikhain o talino 2 : higi¬ 
tan ng kaalaman o karunungan. 

OUZO (u*z 6 ) png[Gn\ : alaknamatamis 
at may anis. 

6*va png [Ing] : anyong pangmara- 
mihanngovum. 

6 *val png, pnr [Ing] 1: hugis itlog; 
bagay o anyong hugis itlog: obaiado, 
obalo 2 : Isp field na may ganitong 
hugis, karaniwang pinagdadausan 
ng mga paligsahan, tulad ng futbol. 

ovaritis .(o-va-ray-tis) png Med [Ing] : 
obaray tis. 

ovary (o-va-ri) png Ana Bot [Ing]: 
obaryo. 

% 

ovate (o-veyt) pnr [Ing] 1: hugis itlog 
2: Bot a patag na pigura, tulad ng 
pahabang hugis ng itlog b may 
gayong pigura na malapad ang iba- 
bang bahagi, tulad ng dahon. 

ovation (o-vey-syon) png [/ng] : ma- 
sigla o maalab na pagtanggap ng 
publiko sa isa o pangkat ng tao; 
masigabong palakpakan. 

6’ven png [Ing]: kalan na kulong 
ang init at karaniwang ginagamit sa 
pagluluto ng tinapay at sa paglilitson: 

HURNO. 

ovenware (o-ven-weyr) png [Ing] : 
mga kasangkapang magagamit sa 
pagluluto sa oven. 

6*ver pnb, pnu [Ing] 1: sa ibabaw 2: 
sa ibabaw patungo sa kabilang panig 
o pook 3 : higit o labis na halaga o 
kantidad 4 : sa lahat ng bahagi o 
pook 5: nakatataas sa antas, kanti- 
■• -dad, at iba pa 6 : sa haba ng pana- 
hon; hanggang sa isang takdang 
panahon 7: sa paghahambing; sa 
pagtutulad 8 : hinggil o tumutukoy 
sa isang bagay 9: hinggil sa pama- 
maraang pangkomunikasyon 10: Mat 
ginagamit sa division 11: tapos na; 
napagpasiyahan na 12 : umulit-ulit 
mula sa Simula hanggang sa huli. 

overacting (o-ver-ak-ting) png [Ing] 
1 : pagmamalabis sa pagganap o 
kilos: OA 2: pagpapakitang gilas; 
pagpapasikat: OA. 

over-active (o-ver-ak-tiv) pnr [Ing] : 
labis sa pagiging aktibo. 

overage (o-ver-eydz) pngKom [Ing] 
1: suplay ng mga kalakal na lumabis 
2 : halaga ng pera o kalakal na labis 
at hindi tugma sa mga tala ng benta 
o istak. 

overage (o-ver-eydz) pnr [Ing] : labis 
o higit sa kinakailangang kantidad o 
halaga. 


overall (o-ver-ol) png [Ing] : kombi- 
nasyon ng isang kasuotan, karaniwang 
isinusuot ng isang manggagawa, at 
katulad. 


overall (o-ver-ol) pnr [Ing] 1 : kabu- 

uan; lahat 2 : saklaw lahat. 

• * 

overboard (o-ver-bord) pnb [Ing] : 
mula sa sasakyang-dagat papunta sa 
tubig. 

overcast (o-ver-kast) pnd [Ing] : sa 
pananahi, tahiin ang mga gilid upang 
hindi magnisnis. 

overcast (o-ver-kast) pnr [Ing] : ku- 
limlim. 


overcautiou 



(o-ver-ko-syus) pnr 


[Ing] : labis na pag-iingat o panga- 
ngalaga. 

overcharge (o-ver-tsardz) pnd [Ing] 
1 : sumingil ng labis na halaga 2 : 
sumobra sa paglagay; mapuno 3: 
lumabis sa karaniwan. 


overcloud (o-ver-klawd) pnd [Ing] 

1 : matakpan ng ulap 2 : palabuin; 
padilimin. 

overcoat (6-ver-kowt) png [Ing] 1 : 
gaban 2 : dagdag na patong ng pin- 
tura sa isang rabaw. 

overcome (o-ver-kam) pnd [Ing] 1 : 
daigin o sakupin sa isang labanan o 
tunggalian; taluhin 2 : manalo o 
magwagi laban sa isang pagtutol, 
protesta, tukso, at iba pa,3: sakupin 
ang katawan o isipan, hal ng alak, 
droga, o emosyon. 

overcompensate (o-ver-kom-pen-seyt) 
pnd [Ing] 1 : labis na pagtumbas o 
pagbayad 2 : sa psychoanalysis, mag- 
sumikap o magpunyagi upang balan- 
sehin at itago ang isang hindi ka- 
tanggap-tanggap na katangian sa 
pamamagitan ng paghalili ng ibang 
katangiang salungat dito. 

overconfident (o-ver-kon-fi-dent) pnr 
[Ing] : labis sa kumpiyansa. 

overcook (o-ver-kuk) pnd [Ing] : 
labis o matagal ang pagkakaluto: 




iverdo (o-ver-du) pnd [Ing] 1 : gawin 
ang isang bagay nang labis sa kara¬ 
niwan 2: pagurin 3: overcook. 

iverdone (o-ver-dan) pnr [Ing] 1: 
sa pagkain, labis na luto 2 : labis sa 
pagganap ng isang kilos o asal. 

tverdose (o-ver-dows) png [Ing] : 
labis ang dosis ng gamot. 

>*ver-dr 6 ft png [Ing] 1 : dokumento 
o balangkas na labis ang balanse o 
labis ang halagang tinataglay 2: a sa 
bangko, labis ang kredito na nagdu- 


overdress 


622 


overthrow 


dulot ng kakulangan sa isang parti- 
kular na account b ang halagang 
lumabis 3: labis na hiling sa isang 
bagay. 


overdress (o-ver-dres) pnd [ Ing] 1 : 
magdamit nang labis na marangya o 
pormal 2 : magpatong-patong ng 
damit. 


overdue (o-ver-dyu) pnr [ Ing] 1: 
atrasado; lumagpas sa itinakda at 
inaasahang panahon 2 : hindi pa 
bayad, kung sa utang; hindi pa inilu- 
luwal, kung sa panganganak, at iba pa. 

overestimate (o-ver-es-ti-meyt) pnd 

[Ing] : magtantiya nang labis. 

overexpose (o-ver-eks-pows) pnd 
[Ing] 1 : ilantad nang labis sa araw, la¬ 
mig, sinag, at iba pa 2 : sa potograpiya, 
ilantad nang mahabang panahon. 

overexposure (o-ver-eks-po-syur) png 
[Ing] 1 : labis na pagkalantad sa 
araw, lamig, sinag, at iba pa 2 : sa 
potograpiya, pagkalantad nang ma- 



overfall (o-ver-fol) png [Ing] 1 : liga- 
lig sa dagat, at iba pa, sanhi ng 
malakas na agos 6 taog 2 : pook na 
inihanda para sa pag-apaw sa dam, 
at katulad. 

6 *ver*fI6w pnd [/ng] 1 i umapaw 2 : 
dumaloy 3: lumampas sa hanggahan 
ang pagbuhos 4: bumaha sa isang 
pook o rabaw 5: mapuno; maging 


sagana. 


o*vergr6w pnr [Ing] 1 : hindi normal 
ang laki; labis ang laki 2 : mapuno o 
matakpan sa pamamagitan ng pag- 
tubo ng isang bagay. 

overhaul (o-ver-hol) pnd [Ing] 1 : 
suriin sa pamamagitan ng pagkokom- 
pone, pagbabago, at iba pa 2 : alamin 
ang kondisyon 3: lampasan, tulad 
ng sa karera. 


overhead (o-ver-hed) png [Ing] 1 : 
halaga sa pagpapatakbo ng negosyo 
2 : bahagi ng gastusin sa operasyon 
ng negosyo, tulad ng renta, gasolina, 
koryente, at iba pa. 

overhead (o-ver-hed) pnb [Ing] 1: 

sa ibabaw ng ulo 2 : lampas ulo 3 : 
sa langit o sa itaas ng isang palapag. 

overheat (o-ver-hft) pnd [Ing] 1: 
maging labis ang init 2 : ipahayag 
ang matinding damdamin. 

o-verjoy pnd [Ing] : magdulot ng 
matinding saya o galak. 

overkill (o-ver-kil) png [Ing] : pani- 
nira o pagwasak nang labis sa kaila- 
ngan upang magtagumpay. 


6 -verl^p pnd [Ing] 1: takpan ang 
bahagi ng isang bagay 2 : hindi lubos 
o malinaw na matutukoy ang kaib- 
han ng dalawang bagay, hal arkitek- 
tura at karpinteriya. 

overlay (o-ver-ley) png [/ng] 1: anu- 
mang pahid na nagsisilbing patong 
sa isang bagay, hal pahid ng gin to 2 : 
pagpapatong o paglalatag ng malinaw 
na papel sa ibabaw ng larawan o 
likhang sining upang matukoy ang 
mga pagwawasto, instruksiyon, at 
iba pa. 

overload (o-ver-lowd) pnd [ Ing] 1 : 
magpabigat nang labis 2 : puwersahin 
nang lampas sa normal na kapasidad. 

overloading (o-ver-low-ding) png 
[Ing] : kalabisan sa bigat o bilang 
ng lulan. 

overlook (o-ver-luk) pnd [Ing] 1 : 
hindi binigyang pansin; ipagwalang- 
bahala o pabayaan 2 : tingnan ang 
isang tanawin o bagay mula sa higjt 
na mataas na pook o posisyon; tung- 
hayan 3: bantayan o pangasiwaan. 

overly (o-ver-lf) pnb [/ng] : labis; sobra. 

overnight (o-ver-nayt) pnb [Ing] 1 : 
magdamag; sa magdamag 2 : mabi- 
lisan; agaran. 

overnight (o-ver-nayt) pnr [Ing] : 
panggabi. 

overpaid (o-ver-peyd) pnd [Ing] : 
pangnagdaan ng overpay. 

overpass (o-ver-pas) png [Ing] : da- 
anan na nagsisilbing tulay na buma- 
bagtas sa ibabaw ng lansangan. 

overpay (o-ver-pey) pnd [Ing] 1 : 
bayaran nang higit sa nararapat 2 : 
bayaran nang sobra. 

overpopulation (6 • ver-po• pyu-ley• syon) 
pnr [Ing] : labis na populasyon; 
sobrang dami ng mga tao na nani- 
nirahan sa isang pook o bayan. 

overpower (o-ver-pa-wer) pnd [Ing] 

1 : daigin; supilin; sakupin 2 : gamitan 
ng labis na lakas, kapangyarihan, o 
puwersa; lupigin 3: pahinain. 

overprice (o-ver-prays) pnd [Ing] : 
magtakda ng halaga o presyo na 
napakataas. 

overpricing (o-ver-pray-sing) png 
[Ing] : kalabisan ng halaga o presyo 
ng isang produkto o bilihin. 

overprotective (o-ver-pro-tek-tiv) pnr 

[Ing] : labis na pagprotekta. 

overqualified (o-ver-kwa-li-fayd) pnr 
[Ing] : labis ang mga kalipikasyon, 
lalo na sa isang particular na trabaho. 


overrate (o-ver-reyt) pnd [Ing] : 
magtakda ng halaga o presyo na 
labis ang taas; magtantiya nang higit 
sa tunay na halaga. 

overreact (o-ver-re-akt) pnd [Ing] : 
tumugon nang labis sa inaasahan. 

override (o-ver-rayd) pnd [Ing] : 
lupigin sa pamamagitan ng lakas. 

overripe (o-ver-rayp) pnr [Ing] : labis 
ang pagkahinog. 

overrule (o-ver-rul) pnd [Ing] 1 : 
magpawjdang saysay; magpawalang 
bisa 2 : manaig o mangibabaw. 

overseas (6-ver-sis) pnb [Ing] t: sa 
ibayong dagat 2 : hinggil sa mga 
bansa sa ibayong dagat. 

overseas contract worker (o ver-sis 

kon-traktwor-ker) png [Ing] : tawag 
sa manggagawang Filipino na nagta- 
trabaho sa ibang bansa. 

oversee (6-ver-si) pnd [Ing] 1 : ma- 
ngasiwa; mamahala 2 : magbantay; 
tumao 3: magmanman; siyasatin. 

overseer (o-ver-sfr ) png [Ing] : tao 
na nangangasiwa ng mga empleado 
o manggagawa. 

oversexed (o-ver-sekst) pnr [Ing] : 
labis sa sex. 

overshadow (o-ver-sya-dow) pnd [Ing] : 
higitan sa kahusayan o kahalagahan. 

overshoe (o-ver-syu) png [Ing] : sa- 
patos na goma na nagsisilbing pro- 
teksiyon sa basa, lamig, at iba pa, isi- 
nusuot na kapatong ng suot na sa- 
patos. 

oversight (o-ver-sayt) png [Ing] 1 : 
pagkakamali na hindi sinasadya 2 : 
hindi napansin. 

oversize (o-ver-sayz) pnr [Ing] 1 : higit 
sa karaniwan ang laki o sukat 2 : 
masyadong malaki. 

overskirt (o-ver-is-kert) png [Ing] : 

panlabas o patong na palda: sobre- 
palda. 


oversleep (o-ver-is-lip) pnd [Ing] 1 : 
matulog nang higit sa inaasahang 
tagal 2 : matulog nang matagal. 

overstay (o-ver-is-tey) pnd [/ng] : tu¬ 
rn igil o manatili nang higit na ma¬ 
tagal sa regular na takdang oras o 
panahon. 


overtake (o-ver-teyk) pnd [Ing] : 

abutan o lampasan sa paglalakbay o 
pagtakbo. 


overthrow (6-ver-trow) pnd [Ing] 
1 : paalisin sa puwesto o alisan ng 
kapangyarihan sa pamamagitan ng 
puwersa 2 : lupigin o pabagsakin. 




overtime 


623 


oxytocin 


overtime (o-ver-taym) png [ Ing ] 1: 
panahong ginugugol sa paggawa 
nang labas sa takdang orass'OT 3 2: 
bayad sa nasabing paggawa: OT 3 . 

overtop (o-ver-tap) pnd [Ing] 1: 
maging higit na mataas 2 : lampasan; 
higitan. 

overture (o-ver-tyur) png [Ing] : 
obertura. 

Overuse (o-ver-yus) pnd [Ing] 1 : abu- 
suhin sa paggamit 2 : gamitin nang 
sobra-sobra. 


bahaging kinalalagyan ng mga itlog. 

ovoid (o-voyd) pnr [Ing] 1 : hugis 
itlog 2 : oval; may isang dulo na higit 
na matulis sa isa pang dulo. 

6 -vo*t6s*tis png Zoo [Ing] : organ na 
lumilikha ng mga ovum at sperma¬ 
tozoa. 

ovoviviparous (o-vo-vi-vf-pa-rus) pnr 
Zoo [Ing] : nanganganak ng supling 
sa pamamagitan ng mga itlog na 
napisa sa loob ng katawan Cf ovipa¬ 
rous 


overview (o-ver-vyu) png [Ing] : ka- 
buuang idea o balangkas ng isang 
paksa; survey. 

Overweight (o-ver-weyt) pnr [Ing] : 
labis sa normal o nararapat na 
timbang. 

overwhelm (o-ver-welm) pnd [Ing] 
t: daigin ng lakas, kapangyarihan, 
at iba pa; sirain 2 : panaigan ng isip 
o damdamin 3: puspusin; mapuspos 
4: matakpan o matabunan ng anu- 
mang bagay, tulad ng baha, lupa, at 
iba pa. 

6 *ver*w6rk pnd [Ing] 1 : magtra- 

baho nang labis 2 : pagurin nang 
husto sa pagtatrabaho. 

overwrite (o-ver-wrayt) pnd [Ing] 

1: patungan ng sulat sa ibabaw ng 
isa pang sulat o limbag 2: Com 
sirain ang datos sa pamamagitan ng 
pagpapasok ng bagong datos 3 : 
sumulat nang labis; pagurin ang 
sarili sa pagsulat 4: sumulat nang 
detalyado. 

ovi- (o-vi) pnl[Ing ]: pambuongpang-*/ 
ngalan na nangangahulugang a itlog" 
o ovum b tupa. 

6*vid png [Ing] : Publius Ovidus Naso, 
bantog na makatang Romano (43 BC 
-AD 17c). 

Oviduct (o-vi-dakt) png Ana Zoo 
[Ing] : isa sa pares ng mga tubo na 
naghahatid ng ova mula sa obaryo 
tungo sa labas nito;* ang mga dulo 
na bumubuo ng sinapupunan at 
puke sa higit na mataas na antas ng 
mammal. 

ovine (o-vayn) pnr [Ing] : tulad ng 
tupa. 

oviparous (o-vi-pa-rus) pnr Zoo [Ing] : 
nanganganak ng supling sa pamama¬ 
gitan ng mga itlog na lumalabas sa 
katawan bago mapisa Cf ovovivi¬ 
parous. 

6 *vi*p6*sit pnd Zao [Ing] : mangitlog, 
lalo na ng isang ovipositor. 

6 -vi*p6*si*t6r png Zoo [Ing] : organ 
ng babaeng kulisap na tila tubo at 


ovulate (ov-yu-leyt) pnd [Ing] : lu- 
mikha ng mga ovum o mga ovule, 
lumabas mula sa obaryo; mangitlog. 

ovulation (ov-yu-ley-syon) png [Ing] : 
obulasyon. 

ovule (ov-yul) pngBot [Ing] : bahagi 
ng obaryo ng buto ng mga halaman 
na may germ cell; binhi na hindi pa 
pertilisado. 


6 *vum png [Ing] 1 : hinog o magu- 
lang na reproduktibong cell ng mga 
babaeng hayop, nabuo sa pamama¬ 
gitan ng obaryo: ova 2: Bot egg cell 
ng mga halaman: ova. 


Ow! pdd [/ng] : ginagamit sa pagpa- 
pahayag ng hindi paniniwala Cf Stir! 

ow : tawag sa titik O. 


O*w£*ging png Lit [ Man] : Ulahingan. 

o*wdk png Zoo [Iva] : uwak. 

owe (ow) pnd [Ing] 1 : magkautang; 
obligasyon sa isang tao 2 : magka¬ 
utang ng loob. 


O'wf'do png : varyant ng oido. 

'"owl (awl) png Zoo [Ing] : kuwago. 

owlet (aw-let) png [Ing] 1 : inakay 
ng kuwago 2 : maliit na kuwago 
(genus Glaucidium , Xenoglaux , o 
Athene ). 


own pnd [Ing] 1 : magkaroon; mag- 
may-ari 2: kilalanin; tanggapin ang 
pag-aari 3: aminin ang katotohanan 
o kasalanan. 


6 w*ner png [Ing] : may-ari; propye- 
taryo. 

ownership (ow-ner-syfp) png [Ing] : 
pangangari. 

0 *w6ng png [Tbo] : kabute. 

OX png Zoo [Ing] : toro; baka. 

6 -xen png Zoo [Ing] : anyong pang- 
maramihan ng ox. 

oxhide (6x-hayd) png Zoo [Ing] : 
katad na balat ng baka o toro. 

oxidant (ox-i-dant) png [Ing] : kemikal 
na nagsasanhi ng oxidation. 


oxidation (ox-i-dey-syon) png Kem 
[Ing] 1 : proseso o resulta ng pag- 
babagong anyo ng isang element na 
nagiging oxide; paghalo sa oxygen: 
oksidasyon 2i kalagayan ng pagiging 
oxide: oksidasyon. 

oxide (ox*ayd) png Kem [Ing] 1 : com¬ 
pound na naglalaman ng oxygen at 
isa o higit na mga element, tulad ng 
mercuric oxide (HgO): oksido 2: 
compound na naglalaman ng oxygen 
at isa o higit pang mga pangkat, 
tulad ng ethyl oxide (C 2 H 5 ) 2 0: ok¬ 
sido. 

oxidize (ox-i-dayz) pnd Kem [Ing] 

1 : humalo sa oxygen 2 : takpan ng 
oxide, o kalawang 3: alisan ng hy¬ 
drogen, sa pamamagitan ng oxygen; 
madagdagan ng oxygen o anumang 
metal 4: dagdagan ng valence ang 
isang element 5: tanggalan ng mga 
elektron. 


oxtongue (ox-tang) png [Ing] 1: dila 
ng baka 2: Bot anumang halaman 
(Anchusa officinalis) na may magas- 
pang at hugis dilang mga dahon. 

oxyacetylene (ox-i-ya-se-ta-lm) pnr 
Kem [Ing] : hinggil sa o gumagamit 
ng halong oxygen at acetylene, lalo 
na sa pagputol o paghihinang ng mga 

metal. ,' 

• • 

oxygen (ox-i-dyen) png Kem [Ing] : 
gaseous element na walang kulay at 
walang amojy (atomic number 8, 
symbol O): oksiheno. 


oxygenate (ox-i-dye-neyt) pnd [Ing] : 
magsuplay ng oxygen, lalo na ang 
pagpaparami ng oxygen sa dugo, 
tubig, at iba pa. 


oxygenation (ox-i-dye-ney-syon) png 
[Ing] : pagsuplay ng oxygen sa dugo, 
tubig, at iba pa-: oksihenasyon. 


oxygenator (ox-i-dye-ney-tor) png 
[Ing] 1: aparatong ginagamit sa 
pagsuplay ng oxygen sa dugo 2 : 
halamang dagat na nagpapayaman 
ng oxygen sa tubig na nakapaligid 
dito. 


oxymoron (ox-i-mo-ron) png Gra 
[Ing] : pariralang binubuo ng dala- 
wang magkasalungat na salita, hal 
mapagkandiling karahasan. 

oxytocin (ox-i-to-sin) png [Ing] 1 : 
Bio hormone na lumalabas sa pitui¬ 
tary gland na nagdudulot ng mali- 
mit na kontraksiyon ng uteru^ habang 
nanganganak, at pumupukaw sa 
paglabas ng gatas mula sa suso 2 : 
sintetikong anyo nito upang mapa- 
dali ang panganganak. 



Oy 


624 


ozono 


Oy! pdd 1 : ginagamit sa pagbati sa 
isang kilala, lalo na kung hindi alam 
ang pangalan, hal Oy pare! 2: var¬ 
iant ng Hoy! 

•oy pnl : pambuo ng pangngalan ng 
lalaki na nagpapahiwatig ng lam¬ 
bing o lamyos, hal Nonoy, To toy 

C/-AY. 

o # ydb png [Ifu ] : kalagitnaan ng Ok- 
tubre hanggang kalagitnaan ng Nob- 
yembre, panahon ng pag-aalis ng tubig 
sa palayan. 

O'yam png [Bik ] : yamot; inip. 

6 *yat png Bot [ Iva ]: ugat. 

o-y6-yi png Lit Mus : awit pampatulog 
ng bata o sanggol var uyayi: adiyadI, 

ALOY, AMBAY, ARULIYO, BOMBONAN, BU- 
WABUWA, DUAYYA, EMAGA, HILI, HILUNA, 


HOLOHOLO, LAYLAY, LULAY, LULLABY, TAMI, 

tareran, wiguwi - pnd mag a o*y4*yi, 
o-ya-yf-hin, i*o*ya ; yi. 

0 *y6 png : kati 1 var uyo. 

O a y6y png Bot: punongkahoy ( Phe- 
anthus ebrateolatus) na tumataas 
nang 15 m, ginagamit ang kahoy sa 
pagtatayo ng bahay. 

6 ya # ter png Zoo [Ing\ s talaba. 

Oyster mushroom (oys-ter mash-rum) 
png Bot [Ing] : uri ng kabute (genus 
Pleuratus) na nakakain. 

oyster sauce (oys* ter sos) png [Ing] : 
sarsang gawa sa talaba, asin, at toyo. 

o-yu-kan png Zoo [Ilk]: pukyot. 

Oz png ; pnr [Ing] : Australia; Aus- 
tralyano. 


oz, symbol (owzi) [Ing] : ounce 1 . 

0*z6'mis png : lungsod sa Misamis 
Occidental. 


ozone (o*zown) png [Ing] Is Kem 

gas na walang kulay, toxic, hindi 
matatag (0 2 ), may amoy na mata- 
pang, at nabubuo mula sa pagdaraan 
ng kidlat sa himpapawid: ozono 2 : 
hangin na malinis at sariwa: ozono. 


ozone layer (o*zown le*yer) png [/ng] : 
suson ng stratosphere ng mundo na 
huirligit-kumulang na 10 km ang 
taas, at may mataas na konsentras- 
yon ng ozone. 


ozonize (o-zo-nayz) pnd [Ing] 1: 
gawing ozone 2 : lagyan ng ozone. 

o*z6*no png [Esp] : ozone. 




R p png 1: ikalabingwalong titik sa 
alpabetong Filipino at tinatawag na 
pi 2: ikalabingwalo sa isang serye o 
pangkat 3: pasulat o palimbag na 
representasyon ng Po pA: tipo, tu- 
lad ng sa printer, upang magawa ang 
titik Po p . 

P, symbol (pi) [Ing] 1: Kem phospho¬ 
rus 2: Pis poise. 

P, daglat (pi) [Ing] 1: sa kalye, park¬ 
ing 2: sa ahedres, pawn. 

p, daglat (pi) [Ing] 1: page; pahina 
2: Mus sa piyano, sagisag na nagpa¬ 
pahiwatig ng matahimik o marahang 
tunog. 

PA, daglat (pf-ey) [Ing] 1: personal 
assistant 2: public address, lalo sa 
PA system 3: production assistant. 

Pa, symbol (pi-ey) Kem [Ing] : pro¬ 
tactinium. 

pa png 1: tawag at bigkas sa p sa aba- 
kadang Tagalog 2: Kol [Ing] pinaik- 
ling anyo ng papa. 

pa pnb [ Bik HU Kap Seb Tag War] 1: 
bilang, karagdagan, o kapupunan 
ng isang bagay, hal “Gusto ko pa,”; 
“Tumula ka pa.” : ni, pay 2: sa nala- 
labing panahon o bago matapos ang 
lahat, hal “Hindi pa”; “Mamaya pa.” : 
pen 3: sa panahong ito, hanggang 
ngavon o hanggang sa kasalukuyan, 
hal “Kumakain pa siya”; “May pana¬ 
hon ka pa.” 4: bukod sa binanggit, 
haT'Ano pa?” “Sinopa?” 5: sa dara- 
ting na panahon; sa hinaharap, hal 
“Sa Lunes pa ang kaarawan niya.” 
6: sa panahong nakaraan na, hal 
“Noong isang araW' pa siya nagpaalam 
umalis.” 

pa- pnl [Bik HU Pan Seb Tag War] 1: 
pambuo ng pang-abay, nagsasaad ng 
gawi, posisyon, direksiyon, hal pa- 
pansiri, pataas, paakyat 2: pambuo 
ng pangngalan, nagsasaad ng utos 
o pakiusap, hal pagawa, patinda, pa- 
abot 3: [Kap Ilk Tag] pambuo ng 
pandiwa, nagsasaad ng pagpapatu- 
ngo sa isang pook, Aa/panni, pariyan 
4: pambuo ng pangngalan, dinurug- 




tungan ng -an sa dulo at nagsasaad 
ng a pook o gusaling pinangyarihan, 
hal palaruan, paaralan b sabay-sabay 
na pagkaganap, Aa/paalaman, pata- 
maan c pook na pinaggagamitan ng 
natatanging kasanayan o kaalaman, 
hal pagamutan, pakulutan d palig- 
sahan o timpalak, hal palakasan, pa- 
gandahan 5: pambuo ng pandiwa, 
dinurugtungan ng -an sa dulo at 
nagpapahiwatig ng utos o pakiusap 
na gawin ang isang bagay para sa 
pinatutungkulan, /m/pabalutan, pa- 
samahan •. 

pa, daglat [Ing] 1: per annum 2: 
press agent. 

pa*6 png 1: Ana sa mga vertebrate, 
arig ibabang bahagi ng binti, nasa 
ilalim ng bukong-bukong at ginaga- 
mit sa pagtayo at paglakad Cf pAta : 

AE, BITIS, FOOT 1 , KOKOD, PAUVNG, SKI, 

tahig, taki, TiiL - pnd m5g'pa*&, 
pa-a*h6n, pa-a-hin, i*p^rrvpa*4 2: 

sa mga invertebrate, bahagi na katu- 
lad sa posisyon at gamit 3: pinakai- 

’ babang bahagi ng anumang bagay, 
gaya ng bundok, pahina, hagdan, 
at iba pa : foot 1 , leg 2 , paanan 4: pi- 
nakaibabang bahagi na nagsisilbing 
salalayan ng anumang kasangkapan : 
FOOT 1 , LEG 2 , PAANAN. 

pa’d’bong png: mga salitang higit 
na nagpapapasidhi ng damdamin. 

pa-a-do png [War] : ritwal na sayaw 
ng bagong kasal. 

pi*ag png [Ilk] : yapa. 

pa*a*ga pngBot : uri ng palay na ma- 
bilis magbunga. 

pa*&*gang png: instrumentong hini- 
hipan, gaya ng torotot o tambuli, at 
ginagamit kung Bagong Taon. 

pa*£ a gaw png [pa+agaw] : laro ng 
mga bata, na unahan sa pagdampot 
ng pera, buko, o anumang bagay 
na inihagis upang pag-agawan ng 
mga kalahok. 

pa*6g*ma png [War] : pagtatrabaho 
nang labis sa takdang oras. 


pd*ak png [&&] : kagat - pnd pu* 

md*ak, pa^-kin, l-pa*ak, i-pang- 
p6’ak. 

p^-ak-I^-tan png [pa+aklat+an] : pa- 
lim-bagan at gawaan ng aklat. 

a 

pa*a*l£"la png [pa+alala] 1: bagay na 
nagpapagunita : hadoy 2: payo 3: 
tagubilin -pnd m4g*pa*a*l^ a Ia, pa* 
a-la-la-h£*nan, i-pa*a*l^*ia. 

Pa-6*lam! pdd [pa+alam] : salitang 
nagpapahiwatig ng pag-alis : A bien- 
tot, Adiyos!, Goodbye! 

pa*£"lam pnd mag*pa*6dam, i*pa*6- 

lam, hp^g a pa*^dam [pa+alam] 1: 

ipabatid ang pagnanais na umalis 
2: pahintulutan ang nais umalis 3: 
tapusin ang usapan sa telepono. 

pa*^m*bun*d6k png [paa+ng+buruM]: 

galigid. 

pcl-an png [Ifu] : sinulid na hinaha- 
bing pahalang sa tela. 

pa s a*n^n png [paa+n+an] : paa 3 4 . 

pa*4ng ba'U'Wls pngBot [paa+ngba- 
liwis] : damong ilahas o yerba ( Boe - 
rhaavia diffusa ) na tuwid, masanga, 
at magaspang. 

pa-^-no pnb [pa+ano] 1: sa anong 
paraan 2 : sa anong kalagayan. 

pa'£n’tik‘lmg pngBot [paa+ngtikling] : 

digkit. 

pa*an*y4*ya png [pa+anyaya] : kahi- 
lingan sa isang tao upang pumunta 
sa isang pook o dumalo sa isang 
pagtitipon at iba pa, at karaniwang 
pasulat ang anyo : imbitasyon, invi¬ 
tation. 

pa-a'pa png Zoo [Ifu] : sisiw mula sa 
kapipisang itlog : opA. 

pa-a*ra*lcin png [pa+aral+an] : gusa¬ 
ling ginagamit ng nagsisipag-aral; 
pook na laan sa pagtuturo o pagsasa- 
nay CfKOLtmvo, unibersidad : esku- 

welait\n, school 1 . ' 

<* 

p4*a a ra-l6ng ba*yan png [pa+aral+an+ 
ng bayan] : paaralang ginugugulan 
ng pamahalaan : pAaralang pubuko, 

PUBLIC SCHOOL. 








paaralang elementarya 


626 


pacemaker 


p£ a a*rad£ng e*le*men-t£r*ya png 

[pa+aral+an+na Esp elementaria ] : 
mababang paaralan. 

p£ a a a rad£ng pri a b£ a do png [pa+aral 
+an+na Esp privado] : paaralang pag- 
aari at pinangangasiwaan ng isang 
tao o pangkat ng mga tao at hindi 
nakatatanggap ng tulong pananalapi 
mula sa pamahalaan : private school. 

p£ a a a rad£ng pubdi a k6 png [pa+aral 
+an+na Esp publico ] : paaralang bayan. 

p£*a*radang se*kun a d£r a yo png[pa+ 
aral+an+na Esp secundario ] : mataas 
na paaralan. 

pa *a • rt pnr [pa+ari]: tumutukoy sa kau- 
kulan ng panghalip na kumakatawan 
sa tao o mga tao na nag-aari o kina- 
uukulan ng bagay, gawain, o pang- 
yayaring binabanggit sa pangungusap, 
hal akin, iyo, kaniya. 

pa*a*ri ptk : tumutukoy sa pagmamay- 
ari o pinagmulan, hal ni, kay, ng, sa. 

p4 a a a SU a h£n png [ pa+aso+han ] : tsi- 
minea. 

pa*£t*hag png [Hi§ : paliwanag. 

pa a £*wing png [ Mrw ] : pula. 

pa*&'yap .pngBot: legumbre ( Vinca 
unguiculata) na ginagamit na pataba 
o pagkain ng hayop : cowpea. 

pa*a*y6n pnr [ pa+ayon ] 1 : pahaba 2: 
sumusunod sa isang kalakaran o tu- 
nguhin. 

pa*b&*hay png [pa+bahay] 1: anumang 
tirahan, kanlungan, at katulad : 
housing 1 2: kalipunan ng mga bahay : 
housing 1 3: paglalaan, pagtatayo, o 
pagbibigay ng bahay para sa isang 
tao, pangkat, o pamayanan : housing 1 . 

pa*ba*l£t png [pci+balat] 1: magkabi- 
lang takip ng aklat, magasin, at kauri: 
cover, rover 1 2 : papel o plastik na 
ibinabalot sa balangkas ng saranggola. 

pa*badat-bu*nga pnr [pa,+balat-bunga] : 
paimbabaw, gaya sa kilos o panana- 
lita. 

pa a badu png [Kap pa+balu ] : abiso; 
patalastas -^ndmag*pa*ba*lu f i a pa a 
badu. 

pa a ba a ng6 jfrng [pa +bango ] 1: katas o 
preparasyon para sa pagdudulot ng 
katanggap-tanggap o kaakit-akit na 
samyo : perfume 2 : anumang nagbi- 
bigay ng bango : esensjya 3 . 

pa*b£*sa png [ pa+basa ] 1: pagbasa 
ng pasyon 2 : pagdaraos ng pagbasa 
ng pasyon kapag kuwaresma. 

pa*ba*t6 png [pa+bato\ : pabigat na 
tingga at katulad na ikinakabit sa pisi. 


pa*behyon png [Esp pabellon ] 1: gu- 
sali, karaniwang walang dingding at 
ginagawang tanghalan : pavillon 2: 
isa sa magkakahiwalay o magkaka- 
rugtong na pangkat ng mga gusali 
na bumubuo ng isang ospital at katu¬ 
lad : pavillon 3: nakaangat na bahagi 
ng isang gusali, maaaring nasa gitna 
o sa magkabilang dulo : pavillon. 

pa a bi*g£t png [ pa+bigat ] 1: anumang 
nagdudulot ng dagdag na timbang 
2: bakal na pambalanse sa timbangan 
3: Idy anuman o sinumang pasanin 
ng iba, gaya ng mga tao na hindi 
nakatutulong; dalahin. 

pa-biding png : banoglawin. 

pa*bido png [Esp War] : mitsa. 

pa-bbtin png [pa+bitin] 1: mga laruan, 
kendi, at iba pang papremyo na isi- 
nasabit sa isang balag na nakabitin : 
pinyata 2: laro na pag-aagawan ng 
papremyo sa balag na itinataa&»at 
ibinababa : pinyAta. 

pa*bi*y£y png [pa+biyay\ 1: huling isda 
na hinahayaan munang mabuhay sa 
tubig, maaaring sa loob ng isang 
lambat o sisidlan 2: akwaryum. 

pa-bi*y6-yan png [pa+btyay+an] : pook 
para sa pabiyay. 

pabding pngKol : palikero. 

pdbdis png [Ingpublish] : publish. 

p£bdi"s£r png [Ing publisher] : pub¬ 
lisher. 

p£b'ii"Sing png [Ing publishing] : 
publishing. 

p£*bo png Zoo [Esppavo] : ibon ( Melea - 
gris gallopavo) na malaki, sarikulay 
ang balahibo, at hindi nakalilipad : 
turkey. 

pa*b6r png [Esp favor] : kaloob. 

pa'bo*r£bde pnr [Esp favorable] : na¬ 
katutulong; kumakatig; pinakikina- 
bangan. 

p^ a bo a re*dl png Zoo [Esp pavo real] : 
ibon ( Pavo cristatus) na malaki at may 
mahabang buntot na tila may mga 
mata : peacock. 

pa a bo*ri a ta png [Esp favorita] 1: tao, 
bagay, o anumang itinatangi o kinagi- 
giliwan nang higit kaysa iba, pa a bo a 
rf a to kung lalaki: favorite 2: tinapay 
na kahawig ng biskuwit. 

pa a bo a ri a tis a mo png [Esp favor+ito+ 
ismo ] : pagkiling o pagtatangi sa 
isang tao nang higit kaysa iba : favo¬ 
ritism. 

p£b a ri*k£ png [Esp fabrica] 1: gusali 
na may planta o mga gamit sa pro- 
duksiyon : factory 2: pook para sa 


maramihang paggawa ng isang pro- 
dukto : factory. 

pdb a ri a k6n a te png [Esp fabricante] 1 : 
may-ari o namamahala sa pabrika : 
manufacturer 2 : kapitalista ng ma¬ 
ramihang paggawa ng produkto : 
manufacturer. 

p£b •ri a kas*y6n png [Esp fabricacion] : 
proseso ng pagbuo o paggawa ng 
mga bagay. 

pa * bu a kdng " bin • hf png Zoo [pa+buka+ 
na binhi ] : alinman sa mga tropikal 
na palos (family Moraenidae) na wa¬ 
lang palikpik. 

pa-buda png Lit [Esp fabula] 1: ku- 
wento na mga hayop ang mga tauhan 
at nag-iiwan ng aral sa mambabasa s 
fable 2 : likhang isip : fable. 

pa*bung*k£l-ba a t£ng png [pa+bung- 

kal-batang] : malaki at malakas na 
along likha ng malakas na hangin o 
lindol Cf daluyong, tsunami. 

pa-bun*t6 pnr [pa+bunto] : sa mapa- 
milit na pamamaraan; sapilitan. 

pa*bu a r6n/m^mag a pa a bu a r6n, i a pa a 

bu a r6n, pa a bu a re a n£n [Kap ]: paba- 
yaan; hayaang mag-isa. 

pa*bu*yd png 1 : anumang bagay na 
ibinibigay bilang ganti sa kabutihan 
ng isang tao 2 : gantimpala para sa 
mabuting gawain tulad ng pagkaka- 
balik ng anumang nawala o nanakaw, 
at pagkakadakip sa maysala - pnd 

mag a pa a bu a yd, p^ a bu a yd a an, f a pa a 
bu a yd. 

PABX, daglat (pi-ey-bi-ex) [Ing] : 
private automatic branch exchange. 

p£b a yon png [ War] : bayubo. 

pace (peys) png [Ing] 1 : bilis ng pag- 
galaw, lalo sa paghakbang 2 : bilis ng 
aktibidad o gawain, pag-unlad, pag- 
lago, at iba pa 3: alinman sa iba’t 
ibang istandard na panukat sa linya 
o guhit, naglalarawan o nagpapahi- 
watig ng espasyo na sinusukat sa 
pamamagitan ng paggalaw ng paa 
sa paglalakad 4: isang hakbang 5; 
ang layo ng hakbang. 

pacemaker (peys-mey-ker) png [Ing] 

1: tao na nagtatakda ng hakbang, 
gaya sa karera : pacesetter 2 : tao, 
pangkat, o organisasyon na higit na 
maunlad o matagumpay at nagsisil- 
bing modelo upang gayahin at sun- 
dan : pacesetter 3: Med instmmentong 
ibinabaon sa balat upang makapag- 
bigay ng normal na tibok ng puso sa 
pamamagitan ng estimulasyong 
elektrikal sa kalamnan ng puso : 
pacesetter. 



> 















pacesetter 


627 


padrino 


pacesetter (peys-se-ter) png [Ing] : 
pacemaker. 

pachyderm (pa-ki-derm) png [ Fre] 
1: Zoo alinman sa mammal na may 
makapal na balat, gaya ng elepante, 
hippopotamus, at rhinoceros 2 : tao 
na makapal ang balat. 

pachytene (pa-ki-tfn) pngBot [Ore] : 
ikatlong yugto ng kalagayan ng pro¬ 
phase. 

Pacific (pa-sf-fik) png [Ing] : Pasipiko. 

Pacific Cordillera (pa-sf-fik kor-dil- 

ye-ra) pngHeo : sistema ng mga bun¬ 
dok na may habang 400 km sa sila- 
ngang baybayin ng Mindanao mula 
Tinaca Point sa hilaga hanggang Ta¬ 
ngos San Agustin sa timog; nahahati 
sa dalawang bahagi, ang hilaga at ang 
timog na bahagi ng mga serye ng 
mababang burol sa gitna. 

Pacific Ocean (pa-sf-fik ow-si-yan) 
png [big] : Karagatang Pasipiko. 

Pacific Standard Time (pa-sf-fik is- 

tan - dard taym) png [ Ing] : ang istan- 
dard na oras sa rehiyon ng baybaying 
Pasipiko, kasama ang Canada at 
Estados Unidos, hull nang walong 
oras sa GMT : PST. 

pacifier (pa-si-fa-yer) png [Ing] 1: 
pasipikador 1 2 : anumang goma o 
plastik na kadalasang inihugis na 
tila utong, para sa sanggol : pasipi- 
kador 2 . 

1 i .* • i k ? 

pacifism (pa-si-ff-sim) png[Ing] : pa- 
sipismo. 

pacifist (pa-si-fist) png [Ing] : pasi- 
pista. 

pack (pak) png [Ing] 1 : pakete 2: 
manghal. 

package (pa-keydz) png [Ing] 1 : a 

bungkos ng bagay na ibinalot at ipi- 
nadala : pakete 3 b parsela, kahon, at 
iba pa na pinagbabalutan ng mga ito : 
pakete 3 2 : kalipunan ng mga mung- 
kahi, panukala, o bagay na pinagka- 
sunduan. 

package deal (pa-keydz dil) [Ing] : 
kabuuang kasunduan. 

pact (pakt) png [Ing] : pakto. 

pad png [Ing] 1 : pansapin 2: mater- 
yales na absorbente 3: pinagsama- 
samang papel upang sulatan 4: 
lunsaran 5: Kol tirahan. 

Pa-d6*fung png [Iva] : Salubong. 

pa*da*gak png[Iva] : kabinetnama- 
tatagpuan sa itaas ng inadisan at 
pinaglalagyan ng mantika, paminta, 
at iba pang pampalasa. 


pa-dadg png [pa+daig] : pampaningas 
ng apoy. 

pa*d£k*kel png [Ilk] : alaga 2 . 

pa*da*l£*nan png [Ilk] : pasintabi. 

pa*da*lay*d£y png [Ilk] : baras 3 . 

pa*dam a d£m png [pa+damdam] 1: uri 
ng pangungusap o pahayag na ma- 
damdamin, gaya ng pagkabigla, pag- 
katakot, pagkagalit, at iba pa : eksla- 

MASYON, EXCLAMATION, INTERJECTION 

2 : bantas (!) na ginagamit sa pangu¬ 
ngusap na padamdam hal Ay nahu- 

logf : EXCLAMATION POINT, INTERJECTION. 

pa*d£ng png [Iva] : paa. 

pa*d£*non png [Ilk] : kamag-anak ng 
tao na namamanhikan. 

pa a d£*pa a d£k a pu a sd pngBot [Ilk] : 

igat- igat. 

pa*da*rus*d6s png [Ilk] : ginatan. 

pci-das png [Ilk] 1: karanasan - pnd 
pa*d£*sin, i a p£-das 2: Zoo uri ng 

isda na kahawig ng danggit ngunit 
higit na maliit ang katawan at kara- 
niwang ginagawang bagoong : Ato. 

p£*daw png Zoo [Ilk] : sugpo. 

pa*d£w png [Bon] : pigura ng anitong 
nililok sa kahoy at nagsisilbing taga- 
bantay sa tabi ng libingan. 

pad'd£k png [Ilk] 1: yabag 2: tapak. 

paddle (pa-del) png [Ing] 1: sagwan 
2 : instrumentong kahugis nito 3: 
palikpik. 

paddock (pad-dak) png [Ing\ 1: pook 
na pinag-aalagaan ng mga kabayo 
2 : pook na pinaghahanayan ng mga 
kabayo o kotse bago magsimula ang 
karera. 

pad a du png [Iba] : tagal 1 . 

paddy (pa-di) pngAgr [Ing Mai] 1: 
palayan 2: palay 3: palay na hindi 
pa nagiik. 

pa*d4r png [Esp pared] : bakod o ding- 
ding na bato : bAlya 2 , paril - pnd 

mdg*pa*dgr, pa*de*r^n, i*pa*pa a 
d6r, pdg*pa*de*rin. 

pa-di png [Bik] : kompadre. 

p4*ding png [Ing padding] Is sapin 
na inilalagay sa balikat ng damit 2 : 
anumang bagay na ginagamit na 
pampaumbok 3: sa isports, goma o 
anumang malambot na bagay na 
ibinabalot sa bahagi ng katawan 
upang maging proteksiyon laban sa 
anumang pinsala. 

pa’di*ngal*ng£l png [Ilk] : sabak 1 . 

p&*ding~p4"ding png Ana [Ilk] : pigi. 

pa*di*nu*lang png [pa+d+in+ulang] : 
pagkaing ipinadadala ng mga bagong 


kasal sa kanilang mga ninong at 
ninang. 

pa*di*s£r png [pa+Esp decer Pan] : 
pagtantiya. 

padlock (pad-lak) png f Ing] : uri ng 
kandado. 

pdddong png [War] : pambitag sa 
daga. 

pad*nd png [Ilk] : varyant ng pa- 

dumna. 

% 

pa*d6g pngAgr f/go] : panahon ng pag- 
tatanim at ipinagdiriwang nang may 
kasamang ritwal. 

pa’dong png [Hil] : palong. 

p4*dot png [War] : densidad. 

pad*p4d png 1: [Bik Kap Pan Seb Tag 
War] pagtangay ng agos o hangin sa 
anumang bagay gaya ng pagdako ng 
bangka sa pook na hindi dapat pa- 
tunguhan 2: [Kap Tag] tao na hindi 
taal na mamamayan sa isang pook - 

pnd mag*pad*p£d, pu*mad‘p£d, 

i*pad*p4d, pad*pa*ran 3: [Kap Tag] 
pagkakapantay o pagkakapatag ng 
tuktok ng isang bagay sa pamama- 
gitan ng pagputol o pagtabas. 

pad*pad png [Kan] : ritwal ng pagpa- 
pabalik ng kaluluwa sa katawan ng 
yumao. 

pad*pad*y£ png [Igo] : kulam na nag- 
dudulbt ng sakft sa isang tao. 

pad*p6 png [Tsi] : uri ng putahe ng 
gulay at mani, at may halong mala- 
pot na sarSa. 

pad*r^s*to png [Esp] : amain 2 . 

p£d*re png [Esp] 1: ama 2: pinaik- 
ling anyo ng kompadre. 

i 

Padre Camora (pad-re ka-mo-ra) png 
Lit: tauhan sa El Filibusterismo, frai- 
leng nagtangkang gumahasa kay Huli. 

P6d-re D^*ma*s6 png Lit i tauhan sa 
Noli Me Tangere, fraileng Fransiskano 
at tunay na ama ni Maria Clara. 

P6d-re Fern^n-dez png Lit: tauhan 

sa El Filibusterismo , fraileng Dominiko 
at liberal. 

P6d*re Flo*ren*tf*no png Lit: tauhan 

sa El Filibusterismo , tiyuhin ni Isagani. 

P3d*re S^l*vi png Lit: tauhan sa Noli 
Me Tangere, fraileng pumalit kay Padre 
Damaso bilang kura ng San Diego, 
at nagkaroon ng masidhing pagna- 
nasa kay Maria Clara. 

Padre Sibyla (pad-re si-bf-la) png 
Lit: tauhan sa Noli Me Tangere , ma- 
talinong fraileng Dominiko. 

pad a rhno png [Esp] 1 : inaama 2; tao 
na tumutulong sa kapuwa o sa isang 





628 


pagawpaw 


padron 


gawain; tagatangkilik; tagapagtagu- 
yod : patron 3 . 

pad Ton png [ Esp] 1 : disenyong pam- 
palamuti : pattern 2: natatanging 
modelo o huwaran : pattern 3 : no 
ong panahon ng Espanyol, listahan 
ng mga mamamayang dapat magba- 
yad ng tax sa isang baranggay. 

pid-ta-Ia-bu-kan png [Mag] : pulong. 

pa-dug-m 6 n png [Hil] : bumbon. 

pa-du -96 png Med [pa+dugo] ; pagpa- 
palabas ng dugo : Abad. 

pa-dul png [Ilk] : tulos ng suga. 

* 

pa*du*iang png [ Ilk] : kasangkapang 
panggiik. 

pa-dum-na png [Ilk] : taghikaw var 
padna. 

pa-du-ro png Bot: ilahas na mallow. 

pad-was png: bingwit. 

pad-was png [Kap] : baliwasnan. 

pad-yi-han png Agr : tila salaang gawa 
sa kahoy at ginagamit sa pagbistay 
ng palay. 

* • • 

pad-yak png 1 : njalakas at biglaang 
pagbagsak ng pa^a na lumilikha ng 
ingay 2: Mil martsa - pnd pu-mad* 
yik s pad-ya-kin, i-pad-yik, i-pim- 
pad-yak 3: Kol pedicab. 

pad-ya-ma png [Ingpajamas] : damit 
pantulog na binubuo ng maluwang 
at mahabang salawal at pang-itaas : 

pajamas. 


paean (pey-yan) png [Ing] 1: Mil 
Mas anumang kanta ng kasiyahan o 
tagumpay 2: Mil Mus himno ng pag- 
papasalarnat kay Apollo o iba pang 
sinaunang diyos ng mga Griyego 3: 
Mil sa malaking titik, diyos na mang- 
gagamot ng mga diyos ng Olympus 
var paeon 2 . 

pa-il-ya png [Esp paella] : putaheng 
kanin, na hinaluan ng karne, manok, 
lamandagat, gulay, at pangkulay. 

paeon (pey-on) png [Ing] 1 : Lit isang 
mahaba at tatlong maiikling pan tig 
sa anumang ayos 2: sa malaking titik, 
vary ant ng paean 3 . 


pa-it png Kar : kasangkapang palapad 
at matalim ang dulo na ginagamit sa 
pag-uka ng kahoy var pait C/sinsel : 

BANGBAnG 6 , PANASANG, PANINGKAl, SILSIL. 


pag pnb, ptg : varyant ng kapagka. 

pag- pnl : pambuo ng pangngalang 
nagpapahayag ng mga kilos, tuma- 
tawag sa mga pangyayari, o nagsa- 
saad ng pagganap ng gawaing tinu- 
tukoy ng salitang ugat, hal pagtulong, 
pagtatago, pag-ibig. 


pi*ga png 1: papag na ibinibitin sa 
dakong bubungan at karaniwang 
taguan ng mga unan, banig, at iba 
pang kagamitan sa bahay 2: [Esp] 
halagang ibinabayad sa anuman 3 : 
[War] estante; aparador 4: [Pan] 
kaba 1 . 

pa-gi png 1: pagod 2 : Bot patani. 

pa-gi png\ bahagi ng katawan na tu- 
matambok dahil sa sugat o ibang ka- 
ramdaman. 

pag-i-a*m*to png [Bik Hilllo Tag pag- 
a+anito] : ritwal sa panggagamot, 
pangangaso, pagpuksa ng salot ng 
kabukiran, pagpapanatili ng kalusu- 
gan ng sanggol, pagbibinyag, at pag- 
papatibay ng kasal. 

pa*g£b*!an png : habihan.. 

pchgad png Zoo [Iva] : kalabaw. 

P6-ga*df-an png : lungsod sa Zam¬ 
boanga del Sur at kabesera ng lala- 
wigan. 

pa-gd-do pnr [Esp] : bayad na; tapos 
nang bayaran Cf impas : paid. 

pa*ga*d6r png [Esp] : tagabigay ng 
suweldo sa mga tao. 

pa-g£k pnr: garalgal ang tinig: pagas 1 . 

pa-gak-pdk png [Bik Hil Seb Tag 
War] : tunog o ingay na likha ng pag- 
kampay ng pakpak, o anumang ka- 
tulad na ingay : kuupAkpak, payagpAg, 
parApak. 

pa-g6l png [Bik Kap Tag War] 1: pang- 
hihina dahil sa pagod 2: pagpapa- 
kaabala; pagpapakahirap. 

pa-ga-ld png Zoo : ibon (family Peli- 
canidae) na mahaba ang tuka, at 
kumakain ng isda. 

pa-ga-l& pnr [pa+gala] : palaboy, ka¬ 
raniwang tumutukoy sa hayop. 

pa-gd-lay png : pamimingwit. 

pa*gal*p4l png 1: dam 2: tunog ng 
binabayong palay. 

p^-ga-mu-tan png [pa+gamot+ari] : 
ospital. 

pagan (pey-gan) png [ Ing] : pagano. 

pa-gang png [Hil] 1: tangrib na ka¬ 
raniwang matigas 2: malawak na 
kalipunan ng mga tangrib. 

paganism (pey-ga-m-sim) png [Ing] : 
paganismo. 

pa-ga-nis-mo /mg [Esppagano+ismo]: 
mga paniniwala at gawi ng mga pa¬ 
gano o ang kanilang relihiyon at 
pagsamba : paganism. 

pa-ga*ni*t6 pnb [pa-vganito] \ sa para- 
ang ganito. 


pa-ga-no png [Esp] 1 : tao na nagpa¬ 
pahayag ng pananampalatayang iba 
kaysa relihiyong Kristiyano; tao na 
sumasamba sa diyos-diyosan : gen- 

tdle 2 , HENTUr, IMPIVEL 1 , PAGAN 2 \ hudyo. 

pa-ga*no-6n pnb [ pa+ganoon] : sa pa- 
raang ganoon. 

pag-£n*tos png [Hil Seb War] : hirap 2 . 

pa-g^-pa png Zoo [Seb] : pelyan. 

pa-g£-re png [Mnv] : kapatid. 

pa-ga-r6 png [Esp] ; katibayan ng pag- 
kakautang. 

pa*QBTup png [Ilk] : hula; akala. 

pi-gas png 1 : kati 2: tinig na basag 
at mahina 3: pagbabanlaw. 

pa-gis pnr 1 : [Pan Tag] pagak 2: 
[Kap] dukhang-dukha. 

pag-i-sa png [pag+asa] 1 : paniniwa- 
lang tatamuhin ang nais o darating 
ang hinihintay : hope, ilAlo, kalimo- 
limo, paglAum, paintunguian, pArap 
2 : tao, bagay, o pangyayaring inaa- 
sahang makapagdudulot ng nais o 
lunggati. 

pa-gas-pis png\: [Kap Seb Tag ] pilaw 
at tunog ng mga dahon kung hinihi- 
pan ng malakas na hangin : harAb- 
harAb, kayabkab, pampalog, sumayenseng 
2 : kampay ng pakpak na mabilis at 
walang patlang Cf pagaypAy - pnd pa- 

gis-pa-sin, pu-ma-gas-pis, i-pa- 
gas-pis. 


pi-gat png: paghabol sa isang tuma- 
takas - pnd pa-ga-tin, pu-mi-gat, 
mam-pi-gat. 

pa-gi-tin png [Pan] : pagdiriwang na 
isinasagawa sa bahay ng nobyo ma- 
tapos ang kasal. 

pa-gat-pit png 1 : Zoo ibong mabilis 
lumipad at kahawig ng layang-layang 
2: Bot punongkahoy na may bungang 
maliit, malambot, matamis, at hugis 
peras. 

pa-giw png 1 : [Kap Iba Mag Seb Tag] 
paos 2: [Ilk] maliit na bao ng niyog 
at ginagamit na inuman. 

pi-ga-wi-an png [pa+gaiua+an] 1 : 
pabrika 2: gusali o pook na gawaan 
o komponihan. 

pa-ga-wi-ing-bi-yan png [pa+gawa+ 
in+ngbayan] : mga proyektong pang- 
madia, gaya ng pagtatayo ng gusali, 
daan, at iba pang estruktura : obras 
publikAs, public works. 


pa-gi-way png [ST] : kasangkapan; 
kagamitan. 

pa*gaw*piw png 1 : pagkakalagay 
nang labis sa labi ng isang sisidlan 
2: daan na lubog na ang mga gilid 




















pagay 


629 


pagkit 


o tabi dahil sa malakas at matagal 
na bagyo ngunit litaw pa rin ang gitna. 

p6*gay png Bot [Ilk] : palay. 

pa*g&*ya png : sagwan na hindi mata- 
lim ang isang gilid. 

pa-ga-yon pnb [ pa+gayon ] : sang-ayon 
sa paraang ipinakita, itinuro, inila- 
rawan, o ipinahiwatig. 

pa-gay*p6y png 1: kampay ng mga 
pakpak kung lumilipad 2 : banayad 
na galaw ng mga dahong hinihipan 
ng mahinang hangin Cf pagaspas - 

pnd mag-pa-gay-pdy, pu*ma*gay* 
p6y, i a pa*gay a p£y. 

pag a b£ png : paggamit ng init sa pag- 
gawa ng palayok, paso, at kauri. 

pag*ba*bd png [ pag+baba ] 1 : pagtu- 
ngo sa ibaba; pagpanaog 2: pagiging 
mura; pagliit gaya sa halaga ng bilihin 
3: pagbabawas; pag-unti 4: pagku- 
kulang sa mga dating mabubuting 
katangian 5: pagbabawas ng tindi o 
init. 

pag'bdw pngKar [Hit] : kilo ng kubo. 

p£g’bi‘lu'gan png Med [pag+bihg+an]: 
dugong namuoat nanatili sa katawan 
ng ina matapos manganak. 

p£g*bo png Kar [Hit] : barakilan. 

pag*bu*ut png [War] : pasiya. 

pag*d£ png Bot [Pan] : patani. 

pag*d6*ka pnb : pinaikling kapag- 
daka. 

* 

pag*d£ f lag>£s png [War] : yagyag. 

pag*da*lbsay png [pag+dalisay] : des- 
tilasyon. 

pag*d£*ug-d6"ug png [Bik HU Seb Warff 

siphayo. 

pag-dhrbwang png [pag+di+dixvang]: 
paggunita sa pamamagitan ng pag- 
sasaya, pista, o parangal Cf komemo- 

RASYON : CELEBRATION, RAMBAK, SAULOG, 
SELEBRASYON. 

pag*di*wa*t& png [Tbn] : ritwal bilang 
pagdiriwang sa masaganang ani, 
kasal, at iba pang inagandang pang- 
yayari. 

p£*ge png Zoo [Bik Kap HU Ilk Mrw 
Pan Seb Tag War] : isdang alat (genus 
Batoidai) na lapad at bilugan ang 
katawan, mahaba ang buntot na ka- 
raniwang ginagawang latigo var pagi. 

page (peydz) png [Ing] : pahina. 

* 

pageant (pad-yent) png [Ing] 1: pam- 
publikong palabas na nagpapakita 
ng kasaysayan ng isang pook o insti- 
tusyon sa pamamagitan ng dramati- 
kong interpretasyon o ng parada ng 
makukulay na karosa 2 : prusisyon, 


costume, maskara, o alegorikong 
tableau bilang bahagi ng pagdiri¬ 
wang na pangmadla 3: palabas na 
walang kabuluhan. 

pageantry (pad-yen-tn) png [Ing] : 
anumang palabas. 

pa*g6 a nes png [Mrw] : hiwaga. 

p£*geng-bu*!ik png Zoo [page+na bu- 
lik] : isdang alat ( Dasyatis wamak) na 
mabatik, kulay kape, at hugis ku- 
wadranggulo ang katawan : palisan 2 , 

PANGLADAN, PU^NG. 

p£*geng-ma*n6k png Zoo [page+na 
manok] : paol. 

pa*g6r png [Ilk] : kutang bakod. 

pager (peydyer) png [Ing] : radyong 
kasangkapan na may patunog at na- 
paaandar mula sa isang sentro upang 
tawagan ang gumagamit nito. 

p6*gey png 1: Bot [Pan] palay 2: Agr 
[Igo] ritwal ng unang pag-aani ng 
bagong kasal sa kanilang bukirin. 

pag*g£*ak png [Ilk] : halakhak. 

pag*ga*bang png Mus [Tau] : awit. 

p^g*ha*ham a bfng png [pag+ha+ham- 
bing] 1: ang pagsasaalang-alang ng 
dalawang bagay hinggil sa kanilang 
pagkakahawig, Aa/paghahambing ng 
isang dalaga sa isang bulaklak upang 
itanghal ang konsepto ng kaganda- 

han Cf PAGTUTULAD, PAGWAWANGIU, 
PAGWAWANGIS : COMPARISON, KOMPARAS- 

yon 2: Gra ang funsiyon ng isang 
pang^abay o pang-uri na ginagamit 
upang tukuyin ang antas ng superyo- 
ridad o imperyoridad sa dami, uri, 
o igting. 

pag-hi-d^-et png Lit [Hit] ; dalangin, 

pdg*hot png [Seb] : tahol. 

Pag*hu a hu a gas png Tro [pag+hu+ 
hugas] : maikling pagtatanghal tuwing 
Huwebes Santo na nagsasadula sa 
paghuhugas ni Hesukristo sa mga 
paa ng apostoles. 

pa a gf a bang-da*m£ a ra png: hugas 
kalawang. 

pag-bbig png [ pag+ibig ] 1: pagma- 
mahal ng isang tao sa kapwa tao : 
Addaw, amor, aro, ayat, gugma, Iddu, 

KABAYA, KALILINI, LOVE, LUGUD, PAGKA- 

muot, pamalsintA 2 i pakiramdam o 
damdaming nag-uugnay, tulad ng sa 
magulang, anak, o kaibigan : amor, 
love 3: sexual na pagnanasa o dam- 
damin, o ang kasiyahang dulot nito : 
amor, love 4: tao na napag-uukulan 
ng pagmamahal: amor, love 5: ma* 
lasakit para sa kapakanan ng iba : 
amor, love. 


pa a gik a pfk png : pikpik. 

p£*gil png Zoo : baboy-damo na may 
mahabang pangil var pag-il : pangi- 
lan, pasawit. 

pa*gI*las png [pa+gilas] : pakitang- 
tap ang; pagtatapang-tapangan. 

pagination (pad*yi-ney*shon) png 
[Ing] : pahinasyon. 

p£ a gi*pa a S& png Zoo [Mrw War Tau] : 
paol. 

pa a gip a pi png Bot [Iba] : amorseko. 

pa*gi*ri*s6n png Bot [Mrw] : luya. 

pa*gis*pis png 1 : hindi sinasadyang 
paghipo nang marahan sa isang ba¬ 
gay; sanggi 2 : lagitlit. 

pd a git png Bot [Mnb] : kamandiis. 

pa*g!*tan png 1: puwang na nasa git¬ 
na ng dalawang bagay 2: halang na 
humahati sa anuman -pnd ma a ma* 
gbtan, pa*ma*gi*t6*nan f pu*ma* 
gbtan. 

pag*jin png [Baj] : sabut. 

pag*k^ pnb, put : pinaikling kapagka. 

Pag a ka a bu a hay png [pag+ka+buhay ]: 
Salubong. 

pag a k4 a in png [pag+kain] : anumang 
mahalagang substance na kinakain 
o iniinom upang magbigay ng lakas 
at sust^nsiya sa katawan : fare 2 , food, 
pagkAon. 

pag*ka a k£ a i*s£ png [pag+ka+ka+isa] 
1: kalagayan ng pagkakaroon ng isa 
o magkatugmang kagustuhan at pa- 
lagay 2: pagkakasundo ng mga layu- 
nin, damdamin, at iba pa ng dalawa 
o higit pang tao : unidAd, unity 1 . 

pag*k£ a on png [HU Seb War] : pagkain. 

pag*ka*ra*6n pnb [pagka+daan] ; pag- 
kalipas; kasunod at bunga ng isang 
pangyayari. 

pag*ka*r3*ka pnb [pagka+daka] : ka- 
pagdaka. 

pag a ka*t4 a 0 png [pag+ka+tao] 1: na- 
kikitang aspekto ng pag-uugali: per- 
sonalidAd 2: pagkatawan ng tao sa 
isang katauhan : personalidAd 3: Sik 
a kabuuan ng pisikal, mental, emos- 
yonal, at sosyal na katangian ng isang 
indibidwal D organisadong padron 
ng mga gawi ng isang indibidwal ; 
personalidAd . 

pag*ka*win png [Yak] : mahabang 
ritwal sa kasal. 

pag a kf8*li png [War] : katt 2 . 

pag*kft png : matigas at malagkit na 
sebong galing sa bahay pukyutan at 
ginagamit na pampatibay sa sinulid : 
Allid. 




paglaum 


630 


pagwawangk! 


pag*lci a um png [Bik HU Seb War] : 
pag-asa 3 . 

pag*m6l png [Pan] : habhab. 
pag*n£ png [Ilk] ; lakad 1 . 

p£g a nan png : varyant ng pangnan. 

p^*go png [Esp] 1: kabayaran 2: sa 
sabong, a pagsagot o pagtanggap sa 
pusta ng kalaban b: halagang sinasa- 
got sa pustahan. 

pa-g 6 png Ana [Kap] : balikat. 

p£*god png [HU Tag] : ang nararam- 
damang panghihina ng katawan bu- 
nga ng labis na paggawa Cf hapo : 

BANNOG, BUDLAY, GIKAPOY, KAPOY, LAPOY, 

paga 1 - pnd mag*pa*g6d, pu a m&* 
god, pa a gu a rin. 

pa # g6*da png [Ing] 1: templo o banal 
na gusali at karaniwang hugis tore 
2 : bangka na pinalamutian ng gani- 
tong estruktura kaugnay ng isang pista 
o parada sa tubigan. 

pa*g6ng png Zoo : alinmang reptil 
(order Chelonia) na nabubuhay sa 
tubig o lupa at may katawang naka- 
paloob sa talukatt: bao, buo, pawu. 

pa a g6ng-pa-gu a ng£n png Bot [pa- 

gong+pagong+ari] : lapule. 

pa*g6*pa-go png Zoo [&/>] : luklak. 

pa-g6t*pot png Zoo [Bik] : babansi. 

p6g a pag png Lit Mas [/go] : awit na 
binubuo ng tatlong nota at inaawit 
ng mga babae, karaniwang habang 
nagbabayo ng palay. 

pag-pdg png [Bik HU Kap Ilk Mag 
Pan Seb Tag] : pag-aalis ng alikabok 
o duming nakadikit sa anuman sa 
pamamagitan ng pagwagwag nang 
paulit-ulit : arikawkAw - pnd pag a 
pa a gfn, pu a mag a pdg, i*pag a p£g. 

pag*p£*gan png [Ilk] : tagatoy. 

pag*pa*pa- pnl : pambuo ng pang- 
ngalan, mula sa pandiwang nasa an- 
yong mag pa- at nangangahulugan 
ng paraan sa paggawa ng isang bagay, 
hal pagpapadala, pagpapatubo. 

pag-pa-pa-ka- pnl : pambuo ng pang- 
ngalan, mula sa pandiwang nasa an- 
yong magpaka- at nangangahulugan 
ng pagsubok sa isang bagay na mahi- 
rap gawin, hal pagpapakabuti, pag- 
papakagaling. 

pag*pa*pa*t i- pnl: pambuo ng pang- 
ngalan, mula sa pandiwang nasa 
anyong magpati- at nangangahulu¬ 
gan ng paggawa ng isang bagay sa 
sarili, hal pagpapatiwakal, pagpapa- 
tihulog. 

pag*p^ a rong png [Bik] : pang-amoy. 
pag*pu*g6ng png [Seb War] : timpi. 


pag*pu*pu a gay png [pag+pu+pugay] 
1: pagpapahayag ng paggalang at 
katapatang loob, o pagpapaalam sa 
pamamagitan ng pagyuko o pagga- 
law ng kamay, ulo, o katawan 2: Mil 
paggalang sa nakatataas na ranggo, 
o pagpaparangal sa pamamagitan ng 
pagsaludo o pagtatanghal ng sandata 
o gidon, pagpapaputok ng kanyon, 
at iba pa. 

pag*sa a hrngan png Bot [pag+sahing 

+an] : punongkahoy na may napa- 
kalagkit at madaling magliyab na 
dagta : sahingin. 

pag*sang*bay png [Tau] : salip. 

pag a s6 a ri png [War] : ato. 

pag*sa*sa- pnl 1: pambuo ng pang- 
ngalan, mula sa pandiwang nasa an¬ 
yong magsa- at nangangahulugan 
ng panggagaya o pagpapanggap, hal 
pagsasapari, pagsasaama 2 : pambuo 
ng pangngalan, mula sa pandiwang 
nasa anyong magsa- at nanganga¬ 
hulugan ng pagbabagong anyo, hal 
pagsasa-Espanyol, pagsasapelikula. 

p£g*sa*s&*lin png [pag+sa+salin 1: 
Lit ang paglilipat ng isang bagay sa 
ibang salita o sa sariling salita mula 
sa ibang wika : translation 2 : ang 
uri ng ganitong pagbibigay- 3: pag- 
babago o pagpapalit sa ibang anyo, 
itsura, at iba pa. 

pag*sa*s£ a nay png [pagsa+sanay] : 
paulit-ulit na pagsasagawa ng anuman 
upang matamo ang kadalubhasaan 
o kahusayang ninanais : ehersisyo, 

EXERCISE, PRACTICE, PRAKTIS, TRAINING. 

pag-s£ a sa*6 png Lit [Ilk] : salawikain. 

pag-su-bok png [pag+subok] 1: sulira- 
nin; problema 2 : eksamen; pagsusulit 
sa paaralan, trabaho, at iba pa : test 
3: pagtatangka. 

Pag-su*pan png : isa sa mga pangka- 
ting etniko ng mga Mandaya. 

pdg a su*su*lit png [pag+su+sulit] 1: 

set ng katanungan na inilaan upang 
mabatid ang kahusayarr ng isang 
tao, hal sa pag-aaral o pagtatrabaho : 

EKSAMEN, EXAMINATION, PALIGSA, TEST 

2: ang pagbibigay nito : paligsA 3: 
pag-uulat; pagpapaliwanag 4: pag¬ 
bibigay; paghaharap 5: pagsasauli. 

pag a su a su a ring p6m a pa a ni a ti a k6n/mg 

Lit [pag+su+suri+ng panitikan] : kri- 
tisismong pampanitikan. 

pag*ta a bd*ngan png [Bik] : bayanihan. 

pag*tal a t4l png Tro [HU] : senakulo. 

pag a ti*ti a pil png Lit Ora [pag + ti + tipil] : 
sining at paraan ng pagpapaikli ng 


salita, hal atipan = aptan, tinginan = 
tingnan. 

pag a ti a t(*pon png [pag+ti+tipon] 1: 
pagsasama-sama para sa isang pag- 
diriwang, salusalo, at katulad : pung- 
pung, tigom 2 : pangangalap ng mga 
bagay o impormasyon. 

pdg a tu a tu a lad png Lit [pag+tu+tulad] : 
tayutay na gumagamit ng isang bagay 
o idea upang kumatawan sa ibang 
idea o bagay at ipahiwatig ang kani- 
lang pagkakahawig Cf pAghahambing, 
pAgwawAngis, pagwawangk! : meta¬ 
phor, metAporA. 

p&Q*tU'tuir\*b&s png [pag+tu+tumbas ]: 
paraan ng pagpapantay o pagtatang¬ 
hal ng pagkakapantay Cf tumbAsan. 

p6*gud png [Hk] : nakabukas at walang 
dingding na kubo. 

pa*gud par [Ilk] : nakatali; nakasaklit. 

pa*gud*p6d png Bot [Ilk] : balbalut. 

pa a guk a p6k/?ng: tunog ng mga katok 
o palo mula sa malayo : palatok 2 . 

pa*gu*iong png [pa+gulong] Is sa 
sugal o negosyo, patuloy na pagtaya 
nang hindi binabawaasan ang puhu- 
nan 2 : maliit na gulong na ikinaka- 
bit, karaniwan sa silya at iba pang 
kasangkapan : ruwedita. 

pa*gu*l6ng png [pa+gulong] : laruang 
pambata para sa kunwa-kunwariang 
pagmamaneho. 

pa a gul a pol png : bagay na ginawa 
upang ipanlaban o ipandaig. 

pag-irm6ng*kon png [Seb War] : pa- 
mangkin. 

pa*gum*p6ng png : tunog ng ipina- 
pagpag sa hangin, tulad ng banig o 
kumot. 

pa*gu*pak png : tunog ng binibiyak 
na kawayan. 

p6*gus png [Ilk] : takam. 

pa*gut a p6t png [Hk] 1: lapat o yantok 
na ginagamit na pampasinsin sa pag- 
lala ng basket, hamaka, o sombrero 
2 : tunog ng pfto, torotot, at katulad. 

pa # gu*wa png Bot [Ilk] : abaka. 

p£g a wa • w6 • n g is png [pag+wa+wangis] 

1: Lit tayutay na gumagawa ng pag- 
hahawig sa mga katangian ng dala- 
wang bagay na pinaghahambing 2 : 
Lgw proseso ng pagkakalikha o pag- 
babago ng mga salita sang-ayon sa 
padron ng wika Cf pAghahambing, 

PAGTUTULAD, PAGWAWANGK! : ANALOGY 1 , 
ANALOHIYA. 

p^g*wa*wang-ki png Lit [pag+wa+ 
wangki] : tahasang pagtutulad ng da- 
lawang magkaibang bagay sa pama- 






paha 


631 


paigkas 


magitan ng mga pang-abay na kapara ,, 
katulad, o kagaya Cf paghahambing, 

PAGTUTULAD, PAGWAWANGIS -: SIMIL, 
SIMILE. 

p&*ha png 1: [Esp faja] telang pam- 
bigkis sa baywang : barakang 2: a 
mahaba at makitid na papel na 
ginagamit na pan tali b anumang ka¬ 
tulad sa hugis o gamit 3: [Esp paja ] 
dayami. 

pa*ha*l£ng pnr [pa+halang] 1 : nakala- 
gay o nakahanay nang mulang kanan 
pakaliwa o mulang kaliwa pakanan : 
horizontal, pahiga 2: nakahanay 
nang nakaharang. 

pa*h6m png 1: tao na matalino; tao 
na ban tog sa katalinuhan o sinasamba 
dahil sa pambihirang karunungan : 
pantas, sabyo, sage 1 2 \ tapang ng alak 
at iba pang alkohol. 

pa*h£*mak png [Bik Hil Kap Tagpa+ 
hamak ] : tao o bagay na nagdudulot 
ng kapahamakan o kamalasan sa ka- 
puwa, sinasadya man o hindi. 

pa*ham*bmg png Ora [pa+hambing] : 

, pamamaraang gumagamit ng pagha- 
hambing : comparative, komparatibo. 

pa*h£m*pak pngBot [Kap] : litiran. 

p£*hang png [Ifu] : ritwal ng paghingi 
ng biyaya sa pamamagitan ng pag- 
aalay. 

pa*ha*nu*got png [Hil] : pahintulot. 

pa’hap-y&w pnr [pa+hapyaw] 1: hindi 
lubusan o ganap ang pagkakagawa 
var pasapyaw 2: mabilisang pag-aaral 
o pag-uulat Cf review. 

pa a ha*p&w pnr [pa+hapaw] 1: pairn^. 
babaw 2: mababaw ang pag-aaral o 
pagsusuri. 

pa-h&s png Zoo : uri ng pagong. 

p£'hat png [AT] : rasyon; kaparte. 

pa'hdt pnr 1: hindi sapat 2: paslit; 
musmos. 

pa-ha *t id png [pa+hatid] 1: kalatas 
2: patalastas 1 . 

pa*ha"tf*ran png [pa+hatid+an] 1: 
paraan sa paghahadd ng mensahe, 
gaya ng telegrama 2: pook o estasyon 
para sa gawaing ito. 

p4»haw png: lawag 1 . 

pa-ha-y£g png [Bik Hil pa+hayag] 1 : 
pagsasawika ng nasa isip : ekspresyon, 
expression, statement 2 2: pagtatang- 
hal o paglalantad : ekspresyon, ex¬ 
pression, statement 2 3: pagsisiwalat 
ng kuro-kuro o damdamin : decla¬ 
ration, deklarasyon, pasiyag. 

p£ a ha a ya*g£n png [pa+hayag+ari] 1 : 
peryodiko. 


pa*hay*h6y png [pa+hayhay] : anu¬ 
mang pinahahanginan. 

p£*he png [Esp paje] : abay 3 . 

pa*hl png : pagpawi; pagbura - pnd 

pa*HMn, i*pa*hi, ma-pa-m, pu*ma-hi. 

pa*hi*ba*l6 png [Hil Seb] 1: babala 2: 
balita. 

pa*hi*bcis png Lit [pa+hibas] : pagga- 
mit ng higit na mahinay at mapampa- 
lubag ng loob na salita kapalit ng 
nakasasakit at tahas na pahayag : 

EUFEMISM, EUFEMISMO. 

pa*hi*b6t pnr [pa+hibat] : gumagamit 
ng hibat. 

p&*hid png [Bik Hil Seb Tag War] 1 : 
pag-aalis ng dumi sa pamamagitan 
ng pagpupunas o pagkukuskos 2 : 
paglalagay ng pinta sa pamamagitan 
ng brotsa, ng pulbos sa pamamagi¬ 
tan ng espongha, ng mantekilya sa 
pamamagitan ng kutsilyo, at iba pang 
katulad na gawain : daub, pahimahid, 
pulis - pnd mag*pd a hid, pa-hhran, 
pa*hi*rin f i-p^-hid, i*pam a p£*hid. 

pa*hi*ga pnr : pahalang. 

pa*hi*lfs png Gra [pa+hilis] 1: tuldik 
(') sa mga salitang mabilis at mata- 
tagpuan sa hulmg patinig ng salita, 
hal ganda, tagal 2 : tuldik (') sa mga 
salitang may diing malumay at ma- 
tatagpuan sa pangalawa sa huling 
patinig, hal gabe, bayabas. 

pa a hi a m4 a hid png [pahim+pahid] i 
pahid. 

pa a hi*ma a k£s png [Kap Tagpa+him+ 
wakas] : huling paalam; pamama- 
alam : farewell, pamun. 

pa*hi*mis png 1: inuman o pagsasaya 
dahil sa anumang bagay na natamo 
o natapos 2 : pasinaya; inagurasyon. 

p^ a hi a nd png [Esp pagina] : isang 
mukha ng papel; dahon ng manus- 
v krito o aldat : page, panid 2 . 

pa*hi*n^*bad png [ST] : salitang pa- 
puri o parangal. 

pa-hi*n£n a te png [Esp pajinante] : kar- 
gador 1 . 

pa a hi a nas a y6n png [Esp paginacion] : 
bilang at paghahanay ng mga pahina: 
pagination. 

pa a hi a ng6 png [pa+hinga] 1: nakagi- 
ginhawang pagtigil sa anumang 
gawain : painawa, paynawa, rest 2 : 
ginhawa palayo sa anumang bagay 
na nakagugulo o nakagagambala : 
painawa, paynawa, rest 3: panahon 
o yugto na walang ginagawa : painawa, 
paynawa, rest 4: pansamantalang 
naetieil o kawalan ng ealaw : painawa, 


PAYNAWA, PAUSA, PAUSE, REST 5: pag- 
tulog. 

pa a hi a ng^*lay png [pa+hingalay] : pa- 
mamahinga. 

pa a hing*hing png Mus : bungkaka. 

pa a hi*ngi pnr [pa+hingi] : hinggil sa 
bagay na ibinigay o nakuha nang 
libre : penge. 

pa a hin a tu a lot png [pa+hing+tulot] 1 : 
pagsang-ayon na isakatuparan ang 
isang bagay : pahanugot, palubos, per- 
miso, permit 2 : pormal at nakasulat 
na autorisasyon sa tao upang gawin 
ang isang bagay Cf lisensiya : pahanu¬ 
got, palubos, permiso, permit - pnd 
mag a pa a hin a tu*lot, pa-hirvtiHiHan, 
i a pa a hin a tu a lot. 

pa a hi a nu a hod png : pag-ayon; pagsang- 
ayon. 

pa*hi a nu*hos png: pagtutuwid ng na- 
kabaluktot, gaya ng alambre at bakal. 

pa a hi*nu a ngod png [Seb] 1: handog o 
alay para sa Diyos, o para sa anumang 
banal na adhikain : oblasyon, obla¬ 
tion 2: sa simbahang Katoliko Ro¬ 
mano, ang pag-aalay ng tinapay at 
alak para sa Diyos sa Eukaristiya : 
oblasyon , oblation 3 1 anumang pag- 
aalay para sa kawanggawa : oblasyon, 
obiation. 

pa a hit pnr 1 : said 1 2: tuyot. 

Pa a hi a y£s png [ pa+hiyas ]: pistang 
bayan sa Quezon na ipinagdiriwang 
sa pamamagitan ng pagsasabit ng 
makukulay na kiping sa dingding o 
bintana ng ba-hay bilang pasasala- 
mat kay San Isidro de Labrador 
tuwing 15 Mayo. 

pa a hi a yom png [Seb] : ngiti. 

pa*h6 png Bot: mangga (genus Ma- 
ngifera) na maliit ang bunga at kax^a- 
niwang inaatsara habang hilaw. 

pa*h6l png: varyant ng alpahol. 

pa-hoy png [Seb War] : balyan. 

pa*lu a ng^*poy pngBot [Ilk] : dungon. 

pa*hu a S& png [War] : pasasa 1 . 

pa*hu a tan png Bot: mangga (Mangi- 
fera altissima) na malaki kaysa paho 
ngunit supsupin : appan, bayuno. 

pa*fd png [Ilk] : pamaypay. 

paid (peyd) pnr [/ng] : pagado. 

p6 a ig pnd mag*p£ a ig, pa a i a gin, i a p6 a 

ig : ihiwalay ang bagay na basa. 

pa*ig*k£s png [pa+igkas ] : kasangka- 
pan, kai aniwang metal nil nananatili 
o bumabalik sa dating ayos o anyo 
matapos hilahin, batakin, o alisin sa 
kinalalagyan nito Cf ispring. 









pail 


632 


pakayan 


pail (peyl) png [ Ing ] : timba. 

pa*i*lam*b6 pud mag*pa*i*lam*b6 f 
pa*Mam*bu*nfn: ipatangaysahanefin. 


p£*im*ba*b£w pnr [pa + imbabaw] 1: 

hanggang rabaw lamang; walang lalim 
2: kunwari. 

p6*in png 1: anumang iniuumang 
upang makaakit ng huli 2: anumang 
bagay na ginagamit na panlinlang : 

decoy 1 -/mdmag*p6*in, i*p£*m, pa* 
l*na n. 

pain (peyn) png [Ing] 1: pananakit sa 
katawan bunga ng karamdaman, ka- 
pansanan, at iba pa; kirot sa bahagi 

ng katawan 2: pagdurusang mental 
at emosyonal. 

pa*i*n£ pngKar [pa+ina] : mahabang 
piraso ng kahoy, semento, o bakal 
na pinagkakabitan ng mga baitang 
ng hagdan Cf hAmba. 

pa*i*n£s png: kahoy na ginagamit na 
pambakod. 

pa*i*n£*wa png [Pan pa+inawa ] : 
pahinga. 

paint (peynt) png [Ing] : pintura. 

painting (peyn-ting) png [Ing] I: Sin 
larawan o disenyo na iginuhit sa pa- 
mamagitan ng pintura 2: likhang- 
sining ng isang pin tor 3: pagkukulay 
sa isang rabaw. 

pa*ln*tu*ngu*lan png [Kap] : pag-asa 1 . 

pair (peyr) png [Ing] : pares 1 . 

pa*I*ran png [Mrw] : kawayang lalag- 
yan ng tabako. 

p£ •is png [Kap Seb Tag] : pag-ihaw sa 
isda o karne na ibinalot sa dahon. 

pads png [Esp] : bayan o bansa. 

pa*Is pnr: siksikan, gaya ng laman ng 
de-latang sardinas. 

pa*l*sa png [Ilk] : balag. 

paisa (pay«za) png [Ing] : yunit ng 

pananalapi sa India, Pakistan, at 
Nepal. 

pa*i*s£*he png [Esp paisaje] : tanawing 
pangkalikasan tulad ng bundok, 
parang, at kagubatan var paysahe : 

LANDSCAPE 1 , TANAWIN 2 . 

pa*i*s6*no png [Esp] : kababayan. 

paisley (peyzdi) png [Ing] 1: tela na 
may dibuhong makulay at detalyeng 
masalimuot 2: Sin masalimuot na 
padron ng mga pigurang kurbado 
at hugis dahon. 

pa*lt png 1: lasang hindi kanais-nais, 
gaya ng sa ampalaya, apdo, at aspirin 
2: matinding kirot ng damdamin 3: 

varyant ng pa6t. > 

* 

pa*l*tan png Zoo [Seb] : dagang bahay. 


pa*i*t£n png 1: Zoo [Kyn Tbn] isdang 
, (Rhynchobatus djiddensis ) na ma- 

laki at walang kaliskis 2: Bot uri ng 
halamang hindi tumataas. 

pa*i*wa pngGra [pa+izua] : tuldik (') 
sa mga salitang may diing malumi 
at milalagay sa ibabaw ng hiding pati- 
nig ng salita, hal luma, suyo, yumi. 

pa*i*y6*kan png Kol [pa+iyak+an] : 
sistema ng pagbibili o pagbabayad 
sa paraang hulugan. 

pa*j£*mas png [Ing] : padyama. 

p4*ka png 1: [HU] kasuotang pang- 
ibaba 2: Kol pinaikling anyo ng pa- 

kawala 1 . 

pa*kd png [Ilk] 1: balat o talukab ng 
mollusk 2: Zoo uri ng mollusk 3: 
[Hit] palaka. 

pa*k£- pnl 1: pambuo ng pandiwa, 
kinakabitan ng hulaping -an ang sali¬ 
tang ugat at nagsasaad ng paggawa 
ng higit sa nararapat hal p'akaasa, 
pakatiyak 2: pambuo ng pandiwa, 
kinakabitan ng hulaping -an ang sa¬ 
litang ugat, at nagpapahiwatig ng 
masidhi at hindi pangkaraniwang 
p a ggawa o pagsasagawa, hal pakata- 
asan, pakalakasan 3: pambuo ng 
pandiwa, kinakabitan ng hulaping 
-m ang salitang ugat, at nagsasaad 
ng paulit-ulit at pulidong paggawa, 
hal pakalimsin, pakaayusin. 

pa*ka*a*ng6b png [Pan paka+angob] : 
pang-amoy. 

pa*ka*b4*yo png [pa+kabayo] : bakal 
o kahoy na nakakabit sa gawing ibaba 
ng araro at kabitan ng panaklayan. 

p&’kad png [Ilk] : kawayang paanan 
ng baul. 

s 

p£*ka*i*n(n pnr [pa+kain+in] 1: uma- 
asa sa kalinga ng iba 2: walang traba- 
hong pinagkakakitaan. 

pa*k6*kak pngMus [Kap Tag] : mar¬ 
king kabibe na hinihipan at ginagamit 
na panghudyat: conch, kontsa. 

pa*k4*kas png [pa+kakas] : varyant ng 

kakas. 

Pakak-karo png [Bag] : taunangpag- 
diriwang at pagsamba. 

pa*k4l png [Bik] : barako 2 . 

pa-kal-k4l png Bot [Kap pa+kalkal] : 
ambong. 

pa*ka*f6g png [pa+kalog] : laruang 
tumutunog para sa sanggol : kaloo 

KALOG, RATTLE 3 . 

p£*kan png Zoo [Bik] : uriles. 

pa*kdn png 1: gamit; pakinabang 2: 
interes 1 C/kapakanAn. * 


pa*ka*nd png: lihim na piano o balak 
na isagawa ang isang layunin, kara- 
niwang labag sa batas, masama, at 
salungat sa umiiral: plot 1 , ploy - pud 

m6g*pa*ka*nd, i*pa*ka*nd, pa*ka* 
na*^n. 

pi-kang png: yupi o bungi sa kasang- 
kapan. 

pa*k4ng png\ : [57] matinding pagod 
2: [HU War] palupalo 3: [HU Seb] 
pukpok. 

pa*kan*l6g png : matraka. 

4 

pa*ka*n6*no png [Mrw] : paningin 1 . 
pa-ka*o*n£ png [Ilk] : babala 2 . 
pa*ka*ri*rek png [Mrw] : yamot. 

pa*k6r*soj&ng[7Zfe]: kubong may ding- 

ding at ginagamit na pahingahan sa 
bukid o rantso. 

pd*kas png [HU Seb] : daeng. 

pa*k£*sam png : proyekto; piano. 

pa*ka*slng png [pa+kasmg] : kaskabel. 

pa*ka*si*y6t png [Ilk] : arnibal mula 
sa purong katas ng kaong. 

pa*kas*k£s png [pa+kaskas] : minata- 
mis na pulut at niyog, hinulma at 
pinatuyo sa dahon ng buli, at inayos 
nang pabilog Cf panotsA. 

pa*k^t png [Kap] 1 : pagdidikit sa isang 

j^agay -pnd mag*pa*k4t, pu*ma*6t, 

i*pa*k6t 2: pagiging bulol sa pagsa- 
salita. 

p6*kat-6*so png Bot : digkit. 

pa*k4*ti png [Hk] : halo-halong dahon, 
bulaklak, ugat, tangkay, at yerbang 
pinakuluan o ibinabad sa alak. 

pa*ka*tlng png [Ilk] : ritwal ng pag- 
punta ng bagong kasal sa bagong ta- 
yong bahay o sa bahay ng kanilang 
mga magulang. 

p£*kaw png 1: [ Zvz] kawit o sarahan 

nghikaw-/?n<7pa*k6*wan f mag*p6* 
kaw, i*p6*kaw, i*pam*p6*kaw 2: 

[ War] puluhan ng sandok. 

pa*ka*wa*l & png Kol [pa+ka+wala] 1: 
puta : pAka 2 2: tiktik. 


pa*k6*wan png Bot [Ilk] : munggo. 

pa*ka*w^r png: sasinaunang lipunang 
Bisaya, telang nakasabit sa gawing 
likuran ng bahag. 

pa*ka*w&y png [pa+kaway] : katig ng 
bangka. 

p£*kay png 1 : layon 2: ang ibig sabi- 
hin o ipahayag ng isang nagsasalita 
• o sumusulat 3: [Bik HU War] balyan 
na gawa sa nilalang tambo. 

pa*k£*yan png 1 : mina ng ginto 2: 

banderitas o palawit na ikinakabit sa 
bangka. 





pakbet 


633 


pakong-gubat 


pak*b£t png [Ilk] : putahe ng iba’t 
ibang gulay na iginisa sa kamatis, 
kaunting tubig, at bagoong'tw pi- 
nakbet. 

p£k*bo png [Ilk] : salin 1 . 

pak*b6ng png : rebentador. 

pak*d4 png [Igo] : ritwal ng pag-aalay 
ng baboy, isinasagawa ng matandang 
lalaki na may kasamang dalawang 
batang lalaki sa ilalim ng sagradong 
punongkahoy upang magkaroon ng 
kasaganaan sa komunidad. 

pa*k6*lik png [Pal] : paggaya sa tunog 
ng mga daga. 

pa*kep png [Pan] : suhol 1 . 

pa*ke*te png [Esp paquete] 1: mga 
bagay na itinali o ibinalot nang sama- 
sama Cf ralutan : pack 2: isang tiyak 
na kantidad o istandard na sukat para 
sa isang bagay na ibinalot : pack 3: 
package. 

pa*ki* pnl : pambuo ng pandiwa, 
nagsasaad ng anumang ipinakikiusap 
gawin, hal pakitanggap, pakigawa. 

pa a ki*a*lcim png [paki+alam] : pagsang- 
kot o pagpasok sa gawain ng iba - 

/rndma-ki-a-tem, i a pa a ki*a*l£m. 

pa*ki*a*la*m6Ta png [paki+alam+era]: 
babaeng nakikialam, pa-ki-a*la*m6* 
ro kung lalaki : entremetida. 

pa e ki*d a na png [ War] : tanong; katanu- 
ngan - pnd mag*pa*ki*3*na, » a pa a 
ki a £-na, pa*ki*a*n6*hin. 

pa*ki*bat png [Kap] : sagot. 

pa*kid png [Ilk] : piraso ng kawayang 
binigkis. 

pa*kid png : piki. 

pa*ki a ki- pnl : pambuo ng pangngalan 
at tumutukoy sa ugali o pauli t-ulit na 
paggawa sa isang bagay, hal pakiki- 
kain, pakikisakay. 

pa-kMing png 1: Bot punongkahoy na 
maligasgas ang dahon na nagagamit 
na pang-is-is, at pampabango sa sina- 
ing 2 : anumang ikinakabit na pam- 
balanse ng saranggola. 

pa*kim a kim png [pa+kimkim] : regalo 
ng ninong o ninang sa inaanak : pa- 
kipkip. 

pa*ki*n£*bang png [pa+kinabang] 1 : 
kabutihang natamo sa anumang 
bagay na ginawa : pala 2 : halagang 
kinita o tinubo sa anumang pamu- 
muhunan 3: komunyon 2 . 

pa*king png Zoo : varyant ng m£yang 
paking. 

pa a king pnr : mahina ang pandinig. 

pa*ki*mg png [pa+kinig] : pagkaunawa 
sa narinig : dinig. 


pa a kip*kip png [pa+kipkip] : pakimkim. 

pa*ki*pok png : piraso ng kawayan o 
tabla na ginagamit na tulay sa pagsa- 
kay o pagbaba ng bangka C^andamyo. 

pa*ki*pot pnr [pa+kipot] : nagkukun- 
waring ayaw ngunit ibig - pnd mag* 

pa a ki a pot, mag*pa a ki a pu a t^n. 

pa*ki*ram*ddm png [paki+damdam] 1 : 
pandama 2 : palagay o pagkakaunawa 
3: kutob - pnd pa a ki a ram a da a m^n, 
ma a ki*ram*d6m 4: kondisyon ng 
pangan gatawan. 

p£ a ki*ram a dd a man png [paki+damdam 
+an] : pagtarok sa saloobin o iniisip 
ng isa’t isa. 

pa a kis*kfs png [pa+kiskis] 1 : Zoo ibong 
kahawig ng maya ngunit mahaba ang 
bun tot 2 : paggiling sa pamamagitan 
ng makina - pnd m£g # pa a kis a kis, 
i*pa a kis*kis. 

P6*kis*t6n png [Ing] : bansang Muslim, 
na binuo mula sa subkontinente ng 
India. 

p£ a kit png Bot : baging na may iilang 
tinik sa katawan, hugis puso ang da¬ 
hon na patulis ang dulo, at nakakain 
ang bungang ugat. 

pa*ki*ta png [pa+kita] 1: anumang 
ipinamamalas 2 : pang-akit 3: bahagi 
ng pelikula o palabas na ginagamit 
bilang pang-anunsiyo : trailer. 

pa a ki a u*sap png [paki+usap] : maga- 
lang na paghiling ng anuman mula 
sa kinauukulan Cf ligaw, pamanhik, 
samo : panIkluhod 1 -/radpa a ki a u a s<i a 

pan, ma a ki a u*sap v i*pa*ki*u*sap 

^ pa a ki a w£*ni png [5T] : makasariling 
pakiusap. 

pa a ki a wa*ri png [paki+wari] : pansari- 
ling palagay Cf war!. 

pa*kf a was png [pa+kiwas] : uri ng 
balyan. 

pa a ki a wa a t£*an png [Mrw] :pamangkin. 

pak*king png [Ilk Pan] : sakang. 

pak*kuk png [Ifu] : nakapangingila- 
bot na tunog ng pagbayo. 

pdk a kung png Mus : bungkaka. 

pak*ku*tong pnr [Ilk] : payat. 

pak a l6, pak*l^ png : lasa, na natatam- 
balan ng pangangapal ng dila, kara- 
niwang lasa ng bubot na kamatsile, 
saging, at katulad : aplod, apla, galas 1 , 

KARAS, PASAGER, MARARAT, SAKROT, SAP- 

lod -pnr ma a pak s ld. 

pdk-lang png [Hit] : palapa 1 . 

pak*l4ng png [War] : tangkay ng 
dahon o bulaklak. 

pak-l^p png [Pan] : kanulo. 


pak*li png\ : tugon na mabilis 2: sagot 
na nagpapasinungaling sa ipinara- 
ratang at ipinahahayag - pnd pu a 

mak-li, pak*li*hm, pak*Ii a han, i*pak a 

Ik 3: pasubali. 

pak*!6ng png Zoo : uri ng kulisap na 
sumisitsit sa gabi na parang kuliglig. 

pak*nit pnr 1: [Kap Seb Tag] nabakbak 
mula sa labis na pagkakadikit 2: 
natalop ang balat. 

pak*n6s pnr : lagas ang mga dahon, 
gaya ng sanga ng punongkahoy, o 
tuklap ang balat, gaya ng katawan 
ng tao o hayop Cf lapnos. 

pak*n6t png: anumang bahagi ng ka¬ 
tawan ng tao o hayop na natuklapan 

ng balat Cf paknos, lapnos. 

pa*k6 png [Bik Tag] 1: maliit at payat 
na piraso ng metal na matulis ang 
isang dulo at may ulo ang kabila, 
ginagamit na pandugtong o pangka- 
pit, sa pagbubuo ng anumang estruk- 
tura Cf KLABO, KL.ABITO : LANS A 2 , IAN- 
SANG, NAIL 1 , PATOK, RAYSANG, TOTOK - 

/mdmag-pa-kd, pa*ku*an, i*pa a k6, 

i a pam*p^*ko 2: masidhingpagtutuon 
ng mata o isip sa isang bagay Cf ratda - 

f?nrfpu*ma a kd, i*pa*k6 3: pananatili 
sa kinalalagyan - pnd i a pa a ko, ma* 
pa*k6. 

pa*ko png 1 : Bot [Bik HU Ilk Seb Tag 
War] i eletso ( Athyrium esculentum) 
na naigugulay ang talbos at karani- 
wang nabubuhay sa tabi ng ilog o sapa: 
Bi-LATA, fern ’2: [Seb War] pakpak 1 . 

pa*k6ng-a*lag*d^n png Bot [pak.6 

+na-alagdan] : eletso na mataba ang 
tangkay at balot na balot ng makintab 
at kulay kapeng kaliskis. 

pa*k6ng-a*nu*wang png Bot [pako+ 
na-anuwang] : eletso na gumagapang 
ang maikli at matigas na ugat. 

pa a k6ng-as*pi*l4 png Bot [pakd+na- 
aspile] : eletso na hugis aspile ang 
dahon. 

p£*kong-bak*y§ png [pako+ng-bakya] : 
maliit na pako : klabito. 

pa*k6ng~bu a w£ a ya png Bot [pakb+na- 

buioaya] : eletso ( Cyathea contaminans) 
na itim ang puno, tila tirintas ang mga 
ugat, matinik ang uhay ng dahon, at 
may tila kaliskis kung mura. 

pa*k6ng-gu*bat png Bot [pako+ng- 
gubat] 1: dapong ( Asplenium musifo- 
lium) maikli, makaliskis, patulis ang 
dulo ng mga ugat, mataba at malapad 
ang dahon, at mabisang pampaihi: 
pakpak-lawtng babae 2: eletso ng may 
mga kaliskis na kulay kape, manilaw- 
nilaw ang ilalim, at nagagamit na 
gamot sa sakit sa bato. 





pakong-kalabaw 


634 


palabas 


pa a k6ng-ka a la a b£w/m^£etf [ pako+na-- 
kalabaw ] : eletso (Angiopteris palmi- 
formis) na mataba, kulay kape, at 
napakaliit, hugis tatsulok ang uhay 
ng dahon, at karaniwang tumutubo 
sa tabi ng sapa, lawa, o gubat. 

pa'k6ng-pg*rang png Bot [pako+ng- 
parang] : eletso na karaniwang ma- 
Jatagpiian sa parang at karaniwang 
iniinom ang pinaglagaan ng sariwang 
dahon. 

pa a k6ng~r6 a man png Bot [pako+na- 

roman ] : eletso na makapal, makatas, 
makinis ang tangkay, at karaniwang 
matatagpuan sa parang. 

pa'kdng-tti'big png Bot [ pako+na- 
tvbig] : eletso ( Geratopteris thalictroides) 
na tumutubo sa mapuputik na pook. 

pa*k6ng-tu*l6g png Bot [ pako+na- 
tulog ] : eletso na umuurong ang da¬ 
hon kapag tuyo, ngunit bumubuka 
at nagiging lunti muli kapag nabasa. 

p6 a kong-u a lu a hcm png [pako+na ulo+ 

han ] : pakong maliit at malapad ang 
dulo. 

pa*kon*su*w6-lo png [Tagpa + Esp 
consuelo ] : panipalubag loob. 

pa*k6-pa*ku*an png Bot [pakopako+ 
an] ulapule. 

p£-kot png Zoo [57] : talangka. 

pak-pak png 1: Zoo [Bik Kap Hit Tag] 
bahagi ng katawan ng ibon, paniki, 
kulisap, at katulad na ikinakampay 
upang makalipad Cf bagwis : kapAy, 
pako 2 , panid 1 , pluma 2 , wing 2 : matigas 
at hugis dahong balahibo sa pakpak 
ng manok at ibon : feather 2 3 : dala- 
wang bahagi sa gilid ng eroplano na 
kahawig ng pakpak. 

pak’p£k-la a ngaw png Bot : halamang- 
damo na masanga at mabalahibo, 
maliliit ang dahon, lila ang bulaklak, 
at nagagamit na pangmumog at pang- 
gamot sa fti. 

pak*pak-la*win png Bot : dapong 
babae. 

pak‘p£k-l£'wing ba-b^-e png Bot 

[pakpak lawin+na babae] : pakong- 
gubat 1 . 

pak a p£k~tu*tu a bf png Bot : palumpong 
na gumagapang, karaniwang bilog , 

ang puno, at taluhabang patulis ang 

dahon. 

% 

pak-rfs png 1: [Hit] gurlis 2: [Ilk] 1 
bakod na kawayang matutulis. 

Pak*sa png 1: bagay na pinag-uusapan 
o tinatalakay : subject 1 , tema, theme, . 
topic — pnd p£k*sa a in y pu*mak*sd f 

2: [Kap] intensiyon; tangka. • 


pak a sdng-a*ra*lfn png [paksa+na 
aral+in] : bagay na pinag-uusapan at 
dapat pag-aralan; ang paksa o ara- 
ling tatalakayin : leksiyon. 

pak-sfw png [Bik HU Iba Ilk Iva Pan 
Seb War] 1: putahe ng isdang pina- 
kuluan sa tubig, suka, bawang, luya, 
at iba pang pampalasa : inun-unan 
2 : putahe ng karneng pinakuluan sa 
tubig, suka, bawang, at iba pang 
pampalasa : inun-unan - pnd m£g* 
pak-sfw, pak'si'win, i-pak-sfw, 
i a p6m a pak'Siw. 

pak*si*y6n png [Esp faecion] 1: bahagi 
ng isang malaking pangkat ngunit 
may naiibang paniniwala o paninin- 
digan : faction 2 : hidwaan sa loob 
ng isang samahan : faction. 

pak*td*al png [Ilk] : tumigas na inuyat. 

pak-t^t png [Ilk] : laro ng mga bata, 
na paligsahan sa pagpapagulong ng 

baryang pinatatalbog sa dingding Cf 
pAlmo. 

p4k*tO png [Esp pacto] : kasunduan 
ng dalawang tao o higit pa, karani¬ 
wang may kasulatan : pact. 

pak*t6r png [Ing factor] : varyant ng 

factor. 

pak-tu-ra png [Esp factura] 1: listahan 
o katibayan sa paglululan ng kalakal 
° ng pagkabili 2 : talaan ng mga 
presyo o halaga. 

pa*ku*bo png Zoo : uri ng ibong ma- 
haba ang tuka. 

pa*kul*tad png [Esp facultad] : varyant 

ng fakultad. 

pa*kum*ba*bd png [pa+kung+baba] 

1 : kababaang loob 2 : ugaling ma- 

_ _ _ A 111 B m 


pagpatawad ~/?n^mag a pa a kum*ba a 
bfi, pa*kum-ba*ba-3n 

pa-kum-bo png 1 : minatamis na gawa 
sa niyog na kinayod nang pahaba at 
manipis 2: Kol sa sugal, upahang 
mananaya. 

pa*kun a d£*ngan png [Kap Tagpa+ 
kung+dangan]: pag-uukol ng pitagan 
o paggalang; pagsasaalang-alang sa 
ginawa ng kapuwa. 

pa-kun-wa-ri pnr [pa+kung+wari] : 
hindi tapat sa loob. 

pa*ku‘pa a kd png Zoo: uod na itim at 
malimit makita sa pinatuyong isda. 

pa a kup*yd png Gra: tuldik ( A ) napa- 
nanda sa salitang maragsa at mata¬ 
tagpuan sa patinig na nasa dulo ng 
salita hal ngata, ngiti, tuko. 

pa a kut png [HU] : hula. 

pak a w£n png Bot [Kap Ilk Pan Seb 
Tag] : baging ( Citrullus vulgaris) na 


5 mabulo, dilaw ang bulaklak; malaki, 
makinis, bilog at lunti ang bunga; at 
makatas at mabuto ang laman : da~ 
gitA, sandia, watermelon. 

pak*y£d png [57] : tinik o anumang 
bikig sa lalamunan. ^ 

pok'y&d pnr i mapanila. 

pak*yang pnr [57] : payat. 

pak-y^w png [ Tsi Bik HU Ilk Pan Seb 
Tag Tau War] 1: pagbili o pagbibili 
nang maramihan o lahatan var pak- 
yo Cf \AP : LAGDUAN, TINGOB, TIGDA - 

/wdpu a mak a y6w f p4k a ya a wfn, ma* 
mak-y^w 2: kasunduan na tapusin 
ang isang gawain sa loob ng isang 
taning na pan ah on at tiyak na halaga 
Cf arawAn. 

pak a y6 png [Kap] : varyant ng paky&w. 

pal pig [Ing] : kaibigan; kasama. 

p6 a la png [Esp] 1: kasangkapang 
pangkamay na hugis malaking kut- 
sara at ginagamit sa paghuhukay at 
pagtatanggal ng lupa, o sa pagha- 
halo ng semento, buhangin, graba, 
at katulad - pnd mag a p£ a la y pa a l4 a 
hin, pu*m^ a la 2: tao na binabayaran 
upang pumalakpak o gumanap ng 

gawain para sa nagbayad : hAkot 3: 
[Pan] bilfg 1 . 

pa a l^ png Zoo [HU] : apanas. 

pa a l& png 1: biyaya 2: kaloob Cf gan- 
timpalA - pnd i a p^g a pa a ld, p^g*pa* 

I6 a »n f mag*pa a ld. 

pa-ia pnd ma a pa*IS [Kap Tag] : tang- 

gapin bilang parusa o gantimpala; 
mahita. 

pa*l£ pnb : hindi inaasahan. 

pa a l£- pnl 1: pambuo ng pang-uri, 
nangangahulugang palagi, madalas, 
o mahilig sa, hal palabiro, palaasa 
2 : pambuo ng pang-uri, kinakabitan 
ng -in ang salitang-ugat at nanganga¬ 
hulugang hirati, palagi, madalas, o 
may ugaling isinasaad ng salitang- 
ugat, hal palabintangin, palaiyakin, 
palapintasin. 

pa-la-b^ png : sangkapat naanyo ng 

palaki o paliit na buwan : buwang 
gasuklAy 1 . 

pa-la-ba png [57] : labis na pagpapa- 
tubo gaya ng pagpapautang na may 
20 porsiyentong in teres buwan-buwan 
Cf usura. 

pa a l^ a ba a ba a h^n png [pala+baba+han] : 
pasamano. 

pa-la-b£s png [pa+labas] 1: pagtatang- 
hal sa teatro, radyo, at telebisyon : 
palatuntunan, program, progrAma, 
show 2: panoorin 3: kunwa-kunwa- 


















palabas 


635 


palan 



riang gawain upang makapanlinlang 
4: Lit katangian ng tradisyonal na 
panitikan, lalo ng tulang binibigkas, 
na may layuning magpaunawa sa 
madia Cf paloob. 

pa*la*b&S pnr : nakaharap o guma- 
galaw patungo sa labas. 

pa*la*bi*g3*san png [pala+bigas+ari] 
1 : sisidlan o lalagyan ng bigas 2 : tao 
na pinagkukunan ng salapi sa ma- 

pagsamantalang paraan. 

* 

pa*l£*bo png 1 : paraan ng pagputol 
ng sakate 2 : patalim na ginagamit sa 
pagputol nito 3: mahabang itak na 
pantabas ng damo. 

pa*IA*bok png 1 : salsa na malapot, si- 
nasangkapan ng dinikdik na hipon, 
tinapa, at katulad, karaniwang ini- 
hahalo sa pansit Cf pansit malabon 
2 : pangungusap na mabulaklak o 
mapanghikayat. 


pa*la*b6ng png 1 : sistematikong pa- 
mumudmod ng anuman sa isang 
pangkat 2 : paghahagis ng pagkain 
sa mga manok, itik, at ibang hayop. 

pa*Id*boy pnr [ pa+laboy ] : lagalag. 

pa*l£b*ra de ho*n6r png [Esp ] : pa- 

ngako na kailangang tuparin at naka- 
taya ang pangalan. 

pa * Id b* tog pnr [HU pa+labtog] : ma- 
lasadong isda o karne. 

pa*ld*bud png : butil o pagkain ng 
manok, pabo, o katulad na inihaha- 
gis sa lupa para tukain 


pagpupunyagi 


png : pagpa 




palace (pa-las) png [Ing] : palasyd. 

pd*lad png 1 : Ana [Bik HU Iba Ilk Kap 
Mag Mrw Pan Seb Tag War ] bahagi 
ng panloob na rabaw ng kamay mula 
sa galang-galangan hanggang sa puno 

ng mga daliri : palm 1 , pAlmo 2: [Bik 
Kap HU Seb Tag War] 2 : ang buhay 
na dinaranas ng sinuman: dakulap, 
kapaiaran kapalaran - pnr ma*pd* 

lad -pnd pa*ld*rin, mag*ka*pd*lad 

3 : bahagi ng arartf'na hugis palad 
at may mga butas na suutan ng mga 
tornilyo. 


pd*la*dfn png [Ing] 1: tawag sa maa- 
lamat na labindalawang kabalyero 
ni Carlo Magno 2: magiting na ka¬ 
balyero, 3 : sinumang tagapagtaguyod 
ng dakilang mithiin. 

pa*lad*pdd png [Ilk] : pasamano. 

pddag png [Ilk] : pindang 2 . 

pa*ldg png t : mabilis na pag;kiwal ng 
isda 2 : pagkilig ng mga bisig at paa 
lalo na kung nangangawit 3: pagtutol; 


paglaban - pnd pu*fna*l6g. pa*la* 
gdn, i-pa-lag. 

pa*la*gd*dan png Bot [Bik] : piru- 
rutong. 

pa*la*gd*ran png Bot : uri ng palay. 

pa*la*gdy png [pa+lagay] 1: opinyon; 
sariling kuro-kuro : damdamin 2 , hunA- 
hunA 2 2: bagay na ipinakiusap ilagay 
sa isang pook. 

pa*la*gd png [Kap] : hula. 

pa*la*gl pnb [pa+lagi] : lagi. 

palagium (pa-lag-yum) png Bot [Ing] : 
manunggal. 

pa*lag*y6 png Gra [pa+lagyo] : kate- 
goryang panggramatika na nagsasaad 
kung simuno ng pangungusap ang 
pangngalan o panghalip : nominative 

case. 

& 

pa*ld*haw png: sigaw. 

pa*la*i*r6s png: ginatan. 

pa*ld*ls*dd*an png [ pala+isda+an ] : 
pook para sa pag-aalaga at pagpa- 
palaki ng isda at ibang lamandagat 
wrplaisdaan : fishpond. 

pa*ld*l*si*pdn png [pala+isip+an] 1: 
tanong o pangungusap na binalang- 
kas upang sanayin ang kakayahan sa 
pagsagot at pagtuklas ng kahulugan 

nito : BUGTONG, CONUNDRUM, PUZZLE, 

riddle 1 2 : nakalilitong tanong, suli- 
ranin, o bagay : puzzle 3: anumang 
kataka-takang salita o pahayag : 

PUZZLE. 

pa*ldk png [Kap] : latak. 

pa*la*kd png Zoo [Iva Tag] : amphi¬ 
bian (order Anura) na walang bun- 
tot, mahaba ang bind na ginagamit 
sa paglundag, makinis ang balat, at 
nananahan sa tubigan Cf tukak : 
Ambak, bAbak 3 , baki, frog, paka 3 , patAng, 
rAna, talapAng, tugAk. 

pa*ld*kad png [pa+lakad] 1: pakiusap 
na ayusin 2 : paraan ng pangangasiwa. 

pa*ld*kat png : sigaw o hiyaw kung 
may masakit sa katawan o may hindi 
maiwasang galit Cf palahaw. 

pa*la*kdt png: malagkit na dagta ng 
balakbak at balat ng punongkahoy 
o ng balat ng bungangkahoy. 

pa*la*kdw png : silong lubid sa dulo 
ng isang tagdan o poste at ipinang- 
huhuli ng pusa, aso, o ibon. 

pa*ld*kay png [Ilk] : punla. 

pa*la*kd*ya png 1: pangingisda sa 
dagat 2 : mga gamit sa gawaing ito. 

pa*la*ki pnr [pa+laki] : lumaki sa 
alaga ng ibang tao kahit buhay pa 
ang mga magulang. 


pa*ld*king*kf*ngan png Ana [Kap Pan]: 
hinlalato. 


pa*la*k6 png [Ilk] : isang bungkos na 
yantok. 

pa*la*k6l png: kasangkapangmalapad 
ang talim at makapal ang tagdan gaya 
ng sa asarol, at karaniwang ginaga¬ 
mit na pansibak ng malalaking kahoy: 
axe 1 , hAtsa 2 , kutAo, parAkol, pAtok 3 , 
puthAw, wasAy. 


pa*lak*pdk png 1 : tunog na nalilikha 
ng dalawang palad na pinagsalpok 
nang malakas at paulit-ulit: clap 2 : 
pagbibigay ng papuri sa pamamagitan 
ng naturang tunog 3: Mus instru- 
mentong yari sa biniyak na biyas ng 
kawayan o isang pares ng kapirasong 
kahoy na pinagtataklob nang mala¬ 
kas upang lumikha ng tunog - pnd 
mag*pa*lak*pd*kan, pu*ma*lak*pdk, 
i*pa*lak*pdk. 

pa*ldk*ton png [HU] : bugtong 2 . 

pa*ld*li png [Ilk] 1 : sumpaan ng mag- 
kasintahan 2 : galang o abaloryong 
inilalagay sa bind. 

pa*la*IJg*ban png [HU] : suliranin 1 . 

pa*la*ld pnr [pa+lalo] : hambog na 
nakaiinis o nakasusugat ng damda¬ 
min ng ibang tao; mapagmataas : 
arogAnte. 


pa*la*l6s pnr [pa+lalos] 
angkin Cf sakim. 


: mapang- 


pdl-am pngf ukit sa puno ng niyog. 

pa*la*mdg png [Ilk] : bungkos ng nipa 
o dahon ng niyog, inilalagay sa ilog 
bilang panghuli ng isda. 

pa*la*mam-i*nan png : sisidlan ng 
buyo. 

pa*la*mdn png [pa+laman] 1 : anu¬ 
mang inilalagay sa loob ng isang 
sisidlan upang umumbok 2 : karne, 
mantekilya, o anumang inilalagay sa 
pinagtaklob, biniyak, o dalawang 
hiwa ng tinapay. 


pa*la*md*ra pnr [Kap Tag] : taksil. 

pa*la*ma*td png [ST pala+mata] 1: 
alahas na huwad 2 : galang na gawa 
sa abaloryo. 


pa*la*mrri png [Pan] : balantok. 

pa*la*mis png [Pan] : himagas 1 . 

pa*lam*pdng png : hiyaw; sigaw. 

pa-la-mirti, pa*la*mu*ti png: anu¬ 
mang ikinakabit o idinaragdag sa 
isang bagay upang maging maganda 
at kaakit-akit ito : adorno, ari-ari, 
decoiu\tion, dekorasyon, ornament 
-pnd mag*pa*la*mu*tl, pa*la*mu* 
ti*6n, i*pa*la*mu*tL 


pa*l§n png Bot : toge. 




palana 


636 


paiatol 


pada-na pnr[ST] : maaaring mama- 
tay : mortal. 

Padamdn png: pangkating etniko na 
matatagpuan sa Palanan, Isabela. 

pada-nas png Heo [Ilk Kap Pan Tag ] 

1 : malawak na kapatagan 2 : pook 
na maaliwalas 3 1 baybayin ng ilog 
na mabato. 

pada-nas pnh : pulos; panay. 

paddrvdeg png [Pan] : gulod. 

padan-ddy png [Pan] : bundok. 

paddn-dong png [ Seb] : gunamgunam. 

padan-dds/mg*: itsura matapos tang- 
galan ng palamuti. 

pa ling png 1 : [Kap Ilk] espading 2: 
[Bik Tag] isang gilit ng isda. 

padd-ngan png 1 : mga bagay na 
pinahahalagahan, tulad ng pamana 
2: Zoo [Seb] miralya. 

pada-ngdn png Zoo [Seb] : sapsap. 

padd-ngas png [pa+langas] : pagtata- 
pang-tapan gan. 

padd-ngat png Zoo ; bangaw. 

padang-gd png [HU Seb War] : mahal; 
irog; giliw var pangga. 

padang-gd-na png [Esp palangana] : 
pabilog at mababaw na sisidlan ng 
tubig at iba pang likido var plang- 
gana Cf banyera, batyA : dambAngan, 

DUDUIANGAN, PANASTAN 1 . 

paddng-ga-m-ta png [Esppalangana+ 
ita] : maliit na palanggana. 

padang-ga*pang png [57] : walang 
pangingiming paglait o paglibak sa 
isang tao. 

padang-hdg pnr [57] : pangahas. 

pada-ngi png 1 : [57] sumpa 3 2: Bot 
uri ng matigas na sakate. 

Pada a ngf a yi pngMit [57] : hinihinu- 

hang pangalan ng isang sinaunang 
Tagalog na hari. 

paddng-ka png [Esppalanca] 1 : pan- 
tikwas o panghiklat : lever, pamabA 
2: bareta de kabra 3: [Ilk Tag] upuan 
var plangka. 

paddng-kin png [Esppalanquin] : uri 
ng andas na may bubong at tabing 
at ginagamit ng maharlika sa Asia Cf 

GRIM ON, SEDAN 1 . 

pada-ngo png: kalantog na bumbong 
at ginagamit na pantakot sa mga ibon 
at hayop. 

pddang-pddang png Bot [HU] : da- 
ripay. 

padan-td a yan png [pa+lantay+an] : 
piraso ng kahoy o kawayan na pan- 
suhay sa papag o hapag. 


padan-ti png\ lubid o tali na ipinang- 
hihigpit sa puluhan ng pangkatas ng 
larigis. 

padarvti’kan png [pa+lantik+an] : sfbi. 

pada-p^ png 1: [Kap Tag] tawag sa 
tangkay at dahon ng saging, niyog, 
at iba pang palma: irr, paklang, palwa 
2: [Mrzv] lasa; linamnam. 

pad£*pad png [pa+lapad] : kasangka- 
pang pangisda na gawa sa magkaka- 
rugtong na banatan, iniuumang na 
paalulos sa gilid ng baklad kung ma- 
laki ang tubig. 

pada*p£g png 1: [Kap Tag] dibisyon 
o pahalang na pagkakahati ng bahay 
o gusali mula pundasyon paitaas 
hanggang bubong Cf esrai.6n, grAdo, 
sahig : dissAar, floor 3 , storey, story 
2: andana. 

pada*p^g pnb : pababa, palusong, o 
papanaog. 

pdda # p£*gan png [pa+lapag+anf : : 
paliparan. 

p^da-p^da png 1: [Iba Tag] andamyo 
2: [Ilk] balag 3: [Ilk Pan] pansa- 
mantalang silungan 4: humo sa pag- 
papatuyo ng kalibkib 5: [War] dulos. 

pad6-pada a gdy png [pala-pa+lagay] : 
kuro-kuro; opinyon; haka-haka. 

pad^-paw png [HU] : puslit 1 . 

pa*la a rS png : manipis, makintab, at 
tila metalikong papel, karaniwang 
kulay aluminyo, at ginagamit na pam- 
balot ng kendi, kaha ng sigarilyo, at 
iba pa : arupel, foil 3 . 

pada a r£kjrag: talim ng palakol. 

pa*la*rdk pnr : tinatapak-tapakan 
upang mapitpit o masiksik. 

pada-rap-r^p pnr: manipis at pansa- 
mantala. 

pada-r6 png [pa+laro] : larong may 

tagatangkilik o isponsor. 

* * ^ « 

pad^r-p^dar png [Pan] : balakubak. 

p^da*ru*an png [pa+laro+an] : pook 
na pinaglalaruan : field 4 , playground. 

pa*la a ru8 a d68 png: ginatan var para- 
lusdos. 

pd*las png 1: pagtabas o pagpantay 
2: Mus [Pry] pares ng bara sa pangkat 
ng sulibaw. 

p6das/mdpad6-sin ( ma-p^das [57]: 
himatayin. 

pa*Ids pnr : tinabas; pinantay. 

padcusak pnr [Kap Tag] 1: karaniwan 
2 : laganap; uso var palasak. 

padd’San png [Ilk Tag] : uri ng yantok 
na ginagawang tungkod o baston. 


pddas-ba-ting png Mus [Igo] : uri ng 
instrumento na gawa sa bara ng 
bakal, hugis tatsulok, at kahawig ng 
batingting. 

pddas-ga*san png [57] : uri ng kahoy 
na ginagawang mangkok. 

pa a ld a sing a st a ngan png [Kap Tagpala+ 
singsing+an] : daliri na pinagsusuotan 
ng singsing at nasa pagitan ng kaling- 
kingan at hinlalato. 

pada*sirvtd pnr [pala+sinta] : roman- 
tiko. 

pada-si-wi pnr : nakasalampak sa lupa 
at magkakrus ang paa sa harap. 

pada-so png : matulis at mahabang 
sandatang ginagamit na pambala sa 
busog : udyong 2 , panA. 

padas*pds png 1: [Ilk] Bot unang da¬ 
hon ng tabako 2 : dahon ng palma 
3: [ Kap Pan Tag] paghawan sa mga 
bagay na nakaharang o nakahamba- 
lang - pnd mag a padas*pds, pa- 
lds a pa a sdn, padas-pa-sin, pu-ma- 
las a pds. 

pa*lds a yo png [Esp palacio] 1: ang 
opisyal na tirahan ng hari, reyna, 
obispo, o iba pang tao na may mataas 
na tungkulin : palace 2 : tahanan o 
gusali na napakalaki, marangal, at 
kahanga-hanga : paiace. 

pa*la*tdk png 1: [Kap Tag] pagpapa- 
tunog ng dila sa ngalangala : katos, 

s.AMTtK-/?n6/pu a ma a la a tdk I pada-ta- 
kdn, i-pa*la a tdk 2: maliit na kudlit 
3: paghahasik ng binhi. 

pa*la a ta-k6t png [Bik] : balyan. 

padd-tan a dd-an png [pala+tanda+ari] : 
batayang pagkakakilanlan ng anuman. 

padd-tang png [Ilk] 1: tangkay ng 
dahon ng palma 2 : gitnang tadyang 
ng dahon ng saging. 

padd*taw png : palutang. 

palate (pa-let) png [Ing] 1: Ana nga¬ 
langala 2: ang panlasa 3: estetika o 
pangkaisipang panlasa. 

padat a hdw png : palakol na maliit 
var pal a taw, palatyaw. 

pada-tT png [Kap] i hulaw 1 . 

pada a tim*p6 pnr: nakaupo nang pa- 
tingkayad. 

pa a la*ti a pot png [Ilk] : pinakuiuang 
katas ng tubo bago maging asukal 
^arpulutipot. 

pa-ld-ti a ti*kdn png [pala+titik+an] : 
palabaybayan; ispeling. 

pada-t6k png 1: ginataang kamote Cf 
PADARUSDOS, PININDOT 2l pagukpok. 

pada*t6l png : pataan-. 









palaton 


637 


paleta 


pa*la a t6n png [Esp platon] : varyant 

ng platon. 

pa'lat"p£t png: mahabangpiraso ng 
kawayan. 

pa*la*tu a H6k^ng: bun ton ng bigas na 
higit sa isa at kalahating metro. 

pa'la*tu*h&t png: bobinasa habihan. 

pad6-tun*tu*nan png [ pala+tunton+an ]: 
programa. 

pa*lat*yaw png: varyant ng paiathaw. 

pa # la # ug*n4*yan png Ora [pala+ugnay+ 
an] 1: bahagi ng balarila na nauukol 
sa pagkakaayos ng mga salita na 
nagpapakita ng mga koneksiyon o 
ugnayan ng mga ito : sintAksis, syn¬ 
tax 2: set ng mga panuntunan para 
sa pagsusuri nito : sintaksis, syntax 
3: pagbubuo ng mga pangungusap 
alinsunod sa mga tuntunin : sintaksis, 

SYNTAX. 

pd'law png 1: [War] pulo 2: Bot [HU 
Seb] palawan 3: [Mrw] bundok. 

pd’law pnd mag*p£*law l pa-ld-win 

[Bik] : mag tap as. 

pa*l£ a wag png Bot: hinabuad. 

pada*wak*ydw pnr [S7] :mayugaling 
gumamit ng mapanlait na salita. 

Pa-ld-wan png\ : lalawigan saTimog 
Katagalugan ng Filipinas, Rehiyon 
IV 2: pangkating etniko na matatag- 
puan sa timog Palawan. 

pa a la*w£n png Bot: malaking halaman 
( Cyrtosperma merkush) na may mala¬ 
king puno, matatagpuan sa tagaytay 
at sa gilid ng mga batis, ngunit itina- 
tanim din bilang halamang ornamen¬ 
tal : GALYANG, PALAW 2 . 

pa*la a wan png [Buk] : panlalaking 
paha na hinabi nang paayon. 

pa a la a wing*w(ng png : lamuymoy o 
palamumoy ng sinulid o kinalas na 
pisi. 

pa*ld*wis png: banderitas na inilala- 
gay sa mga bangka o sasakyang pan- 
lupa. 

p6 a la a w(t png [pa+lawit] 1: anumang 
ikinakabit nang nakalawit 2 : pendant 

ptHay png Bot 1: [Bik HU Mag Seb Tag] 
damo ( Oryza sativa) na karaniwang 
nabubuhay sa mga latian at nakakain 
ang bunga 2: ang butil na bunga nito: 

AMMAY, HUMAY, IUK 2 , PADDY 2 , PAGAY, PA- 
GEY, PALE, PARAY, PAROS, PASi 2 , PAY, RICE, 

TIPASI. 

% 

pa*l£y png Mas [Ayt-Mbk] : gangsa. 

paday-an pngMus [Ata] : gangsa. 

Pa*l6 a yan png : lungsod sa Nueva 
Ecija at kabesera ng lalawigan. 


pa*l6 a yaw png [Hk Pan Tag parlay mo ]: 
pangalang idinaragdag o inihahalili 
sa tunay na pangalan ng isang tao, 
pook, at iba pa : Agnay, alyAs 1 , anggA, 

ANGON, BIRNGAs, COGNOMEN 1 , GAHA 2 , 
HAYO, LANO, LULO, NICKNAME, PAIAYO, 

pananawag - pnd mag a pa a l6 a yaw, 
pada a y£ a wan f i*pad6*yaw. 

pad£*yay png [HU] : sibi 1 . 

pad£ a yo png [Kap] : palayaw. 

pa a la*y6k png : sisidlan na yari sa luad, 
malalim, may takip, at karaniwang 
ginagamit sa pagluluto var palyok : 

POT 1 . 

pa a l6y a pa*k6y png [War] : banayad 
na simoy. 

pa*lay a p6y png 1 : Ana matigas na 
palikpik ng isda 2: [HU] habong 3: 
yangyang. 

pad£ a yug png Zoo [Bik] s kiti 1 . 

pal a b£ a ngon png [Pan] : bukang- 
liwayway. 

pal a b6g pnr Agr: baog, gaya ng lupang 
hindi tinutubuan ng halaman dahil 
sa labis na pagkakasaka. 

p£l a bu8 png [Mag] : pantakip sa ulo 
ng mga Muslim kung sumasama sa 
banal na paglalakbay sa Mecca. 

p6l a da png [Esp falda] 1: pang-ibabang 
bahagi ng bestida mula sa baywang: 
sAya 2 , skirt 2 : kasuotang pambabae 
mula baywang pababa : skirt. 

pal a d£ png [Tng] : talim ng palakol. 

pal-d^k/^/^/pal-da-kfn, pu*mal*d6k 

[Kap] : sipain; sumipa. 

pal*d£k pnr : napatag dahil sa ulit-ulit 
na pagtapak. * 

pal-d^s pnr 1: kupas 2: [Kap] luksa. 

pal a d£s png [Ilk] s hula. 

pai*de a iit png Ana [Kap] : puil. 

pal a d6 png [Esp fardo] 1: malaking 
bigkis ng mga kargamento 2 : mala¬ 
king ikid ng tela 3: malaking bungkos 
ng salapi. 

pai a d6ng png Mus [Kal] : palendag. 

p6*le png Bot [Kap] : palay. 

pa*l6k png [Iva] : alak mula sa tubo 
C^bAsi. 

pa-l6n*dag png Mus [Mag] : plautang 
kawayan, nasa dulo ang hugis labing 
ihipan : bagAkay, banghi, bayagsik, 

BUNABON, LAGTUBAN, PALDONG, TALABI, 
TANGGAB. 

pa*l6ng*ke png [Mexpalenque] : isang 
lantad na pook o gusali na pinagti- 
tipunan ng mga tao upang buniili o 
magbili ng sarisaring produkto Cf 
groseri, supermarket, talipapa, ti- 


YANGGE : MARKET, MERKADO, PARIAN, 

pAmilihan, SAUDAN. 

% 

paleo- (pa-le-yo) pnl [Ing] : pambuo 
ng pangngalang nangangahulugang 
sinauna, hal paleography. 

paleoanthropology (pa le-yon tro- 
po-lo-dyf) png [Ing]: sangay ng antro- 
polohiya na tumutukoy sa fosil na 
huminid. 

Paleocene (pa-le-yo-sm) pnr [Ing] : 
tumutukoy sa tersaryong panahon 
sa pagitan ng panahong Cretaceous 
at Eocene. 

paleogeography (pa-le-yo-dye-og- 
ra-fi) png [Ing] : pag-aaral sa heo- 
grapikong katangian ng sinaunang 
panahon. 

paleography (pa-li-yo-gra-ff) png 
[Ing] : paleograpiya. 

pade*6g-ra*pf*ya png [Esp paleografia] 
1: sinaunang paraan ng pagsulat, 
gaya ng mga dokumento o inskripsi- 
yon; sinaunang mga akda 2 : pag-aaral 
ng sinaunang akda, gaya ng pagtaya 
ng petsa at pinagmulan : paleography. 

paleolithic (pal-yu-li-tik) pnr [Ing] : 
hinggil sa sinaunang bahagi ng Stone 
Age, na umiral ang kauna-unahang 
paggamit ng mga kasangkapang 
bato Cf NEOLITHIC. 

paleontology (pa-li-yon-to-lo-dyi) png 

[Ing] i sangay ng agham na tumata- 
lakay sa pag-aaral hinggil sa fosil ng 
mga hayop at halaman. 

Paleozoic fpa-le-yo-zo-ik) pnr f Ing] : 
tumutukoy sa heolohikong panahon 
sa pagitan ng Precambrian at Meso¬ 
zoic. 

Pa a le8 a tf a na/mg: sinaunangbansasa 
Gitnang Silangan at nasa silangang 
baybayin ng Mediteraneo : Palestine. 

Palestine (pa-les-tm) png [Ing] : Pa¬ 
lestine 

Palestine Liberation Organization 

(pa-les-tm li-bi-rey-shon or-ga-ni- 
zey*shon) png [Ing] : organisasyong 
pampolitika at pangmilitar na nabuo 
noong 1964 upang pag-isahin ang 
mga pangkat ng ilang Arabeng Pales- 
tino : PLO. 

Palestinian (pa-lis-tfn-yan) pnr [Ing] : 
hinggil sa mga Palestino. 

Pa a les a tf a no png [Esp] : tao na katu- 
tubo at naninirahan sa Palestina : 
Palestinian. 

pa a l£ a ta png [Esp] 1: Sin tabla na ma- 
nipis, karaniwang biluhaba, may 
butas na hugis hinlalaki sa isang 
dulo, at ginagamit ng mga pintor sa 
paghahalo ng mga kulay : palette 2: 




paletada 


638 


pal it 


anumang lapad na rabaw na gina- 
gamit ng pin tor sa ganitong gawain : 
palette 3: set ng kulay na nakalagay 
dito : palette 4: kasangkapang gina- 
gariiit sa pagpapalitada : palette 5 : 
maliit na pala 6 : dahon ng sagwan 
7: Agr tiniban, kawayan, o tablang 
ginagamit sa pagpapatag ng linang 
na punlaan pagkatapos masuyod 8 : 
Agr kasangkapang ginagamit sa pag- 
papaputik sa punlaan. 

pade*t&*da png [ Esp ] : pagkikinis ng 
rabaw na konkreto var palitada. 

palette (pa-lit) png [Ing] ; paleta 3 ' 4 . 

p6l*gong bu*kang*kang png Mus 

[I go] : instrumentong gawa sa kawa¬ 
yan, karaniwang ginagamit ng kaba- 
baihan. 

P^-li png : paglalaro sa mga salita sa 
pamamagitan ng paulit-ulit na pag- 
awit nito. 

pad! png 1: sigla; alab ng damdamin 
2: [Rap] init -pnr ma*padi 3: [Hil] 
sugat na naghilom Cf langib, peklat. 

pad? png Ana [Kap Tag] : organ na 
daluyan, matatagpuan sa gawing dulo 
ng tiyan at tumutdlong sa paglilinis 
ng dugo : balibi, bAso 2 , spleen. 

pa-li/m^mag-padi, padidifn, i*pa*li, 

pu*ma*h 1: hubugin; humubog 2: 
[Iva] pulpulin ang dulo. 

padrban png [ pa+liban ] : paglilipat 
ng araw; pagpapaiba ng araw. 

padib*ha*s£ png : paghamak sa kaka- 
yahan ng kapuwa; pagtuturing na 
hamak. 

padib*ha*sd ptg : dahil; kasi. 

padbbot png [pa+libot] : paligid. 

pB*\f*but pngNtk [Ilk] : malaking bang- 
ka na may magkakapatong na layag. 

pa did pnr: tangay o padpad ng hangin. 

pa*li*g£*wan png [pa+ligaw+an] : sa 
mga baklad, bahaging nasa pagitan 
ng pabahay at nakukulong ng korona. 

pa a li*gi png [ Kap Pan ] \ kanal. 

pa*11*gid png [ pa+ligid] : mga bagay, 
pook, at kalagayan na nakapaikot : 
palibot. 


padi*gfd pnr : paikot. 

pa‘Kg* pa* Kg png [Ilk] : banoglawin. 

padig-pig png 1 : pagpagpag upang 
maalis ang tubig o dumi -pnd mag* 

pa*lig*pig, pu*ma*lig*pfg f pa a lig a 
pi a gin, i*pa*lig*pig 2: [571 tao na 
magulo o main gay. 

padig*s£ png [pa+ligsa] : pagsusulit. 
p£dig*sa*ha r\ png [paligsa+han] : tim- 

palak. 


pa*li*gu*an png [pa+ligo+an] : pook 
o silid para sa paliligo : amesan, bAnyo, 

BATHROOM. 


pa*li*h£n, pa*K*han png 1 : bakal na 
bloke na makinis ang rabaw, ginagamit 
sa paghubog ng metal sa pandayan : 
anvil, pasnaan, yongke 2: sanayan 
na nagbibigay diin sa palitang- kuro, 
paki tang-turd, at praktikum : pasinati, 

WORKSHOP. 

A 

pa*li*his pnr i hindi tuwid; patungo sa 
ibang dako. 

pa-li a k6 a ro png [pa+liki+ero] : Making 
maraming nobya o papalit-palit ng 
kasintahan, pa*li*k6*ra kung babae : 

DUKIROK, PABLING, PLAYBOY. 

pa*ii*ki png [pa+liki] : panliligaw o 
manliligaw. 

pa a lik*pfk png Zoo [Kap Ilk Pan Tag] : 
bahagi ng katawan ng isda na gina¬ 
gamit sa paglangoy o pagkampay : 

FIN, KAPAy 2 , KIWKIW, PADDLE 3 , PIGAr, SIRIK. 

p4*li a ku*ran png [pa+likod+ari] : ktf- 
beta. 


pa* I f* I eng png [Ilk] : dinengdeng na 
may sahog na isda. 

pa a lii*yo png [Esp palillo] : kanilyang 
ginagamit sa paggawa ng puntas o 
paglala ng lambat. 

pa a lim*b£*gan png [pa+limbag+ari] : 
pook na may makina para sa pag- 
lilimbag : imprenta, printing press. 

pa a iim*pm png [pa+limpiri] : senyas 
panlansangan. 


pa*limp*s6st png [Ing] : piraso ng 
materyales na nasusulatan; manus- 
krito na binura ang orihinal na teksto 
upang masulatang muli. 

pa-lrna png 1 : Bot balakbak ng pund 
na ginagamit na pansuob 2: Mit [5^] 
nilalang na mula sa libingan, at du- 
madaan sa usok ng nasusunog na 
damo upang maglinis ng sarili. 

pa*l(*nang png [Ilk] : tinaklob. 

pa*ll a na*wa png [Kal] : ritwal at sayaw 
ng pagluluksa. 

pa*lin*d^*yag png: paghupa ng takot. 

palindrome (pa-lm-drowm) png [Ing] : 
salita o parirala na nanatili ang ispe- 
ling, pabalik mang basahin ang mga 
titik, hal nasa bayabasan. 


pci* I ing png [Kap Mag Pan Tag] : pag- 
tagilid o pagpihit ng katawan o ulo 
Cf bAling : hilig -pnd mag a p£ a ling, 
pu a ma*ling, i-p^kding. 

pa*Kng pnr : tagilid; hindi timbang. 

pa*lin*ta png [pa+linta] : tulis ng bakal 
na nakakabit sa dulo ng gapang ng 


araro, na siyang bumabaon sa lupa 
kung ginagamit. 

padin*t6ng png: katapulta. 

pa*lm*tu*tug*g^n png [Ifu] : paypay. 

pa*li*p6d-h^*ngin png [pa+lipad ha¬ 
ngin] 1 : pagpaparamdam ng nais 
ipakita o ipadama 2 : [57] uri ng 
kulam. 


p£di*p£*ran png [pa+lipad+ari] : pook 
na nilalapagan at pinagmumulan ng 
eroplano sa paglipad Cf helipAd : 
airport, pAlapAgan. 


pad i* paw png: uri ng pansilo sa bibe. 

p£di*pi*S&n png Ana : varyant ng pi- 

lipisan. 


pa*li*p6d png 1 : alimpuyo 2: puyo. 

padrpok png Bot : uri ng palma na 
bansot o maliit. 


padi*r6ng png: tagpi-tagpingdampa 
Cf barong-bArong. 

p^*lis png Bot 1: palumpong ( Calli - 
carpa formosana) na may makintab at 
balahibuhing dahon, lilang bulaklak, 
at bilog at malamang bunga 2 : mal- 
bas 3: [Bik] salin 1 . 

pa* I is png 1: pagkalos sa bunganga 
ng salop, gatang, o iba pang sisidlan 
upang maalis ang labis - pnd mag* 
padis, pa a li*sm, pu*ma*Ks, i*pa*lTs 
2: Bot palumpong na may bulo at 
kulay kapeng krema, may dahong 
mahaba at payat, makapal at balahi¬ 
buhing tila ugat ang ilalim 3: [Bik Seb 
War] tanghali. 

pa*lis^n^mag*pa a li / s l padhsin, pa* 

li*S^n [Kap Tag] : alisin. 

pa*I IS pnr: pantay na ang ibabaw. 

pa*K*sa png [Esp paliza] : pamalo. 

palisade (pa-li-seyd) png [Ing] 1: ba- 
kod na gawa sa bakal 2 : linya sa ma- 
tatarik na bangin. 

pa*li*san png 1: Bot punongkahoy 
(Gyrinopsis cumingiana) na kulay 
abuhin ang balakbak ng pund, bilu- 
haba ang dahon, dilaw ang bulaklak, 
at magkahalong pula at kahel ang 
bunga 2: Zoo [Bik] pageng bulik. 

pa*li*s£n png Zoo : babaeng kalabaw 
na nasa hustong gulang. 

padbsay png [57] : kasangkapang 
kahawig ng hibilya at ginagamit sa 
pagsasayaw na tila nakikidigma o 
nakikipaglaban. 

pa* I is* pis png: paglilinis ng taniman 

Cf paghAwan - pnd mag*pa*lis*pis, 
pa;lis*pi*sin t pa*lis*pi*s4n. 

padit png 1: pagbibigay ng isang ba¬ 
gay upang tumanggap ng katumbas 









palitada 


639 


palowon 


na bagay : attAli, hAlig, ilis, libe, 

RIBAY, SALAT, SANDI, SANGLI 21 pagpa- 
pabarya o pagpapabuo ng salapi : 
kambiyo 3 : paghalili o pagtupad sa 
tungkuling ginagampanan ng iba - 

pndmag-pa-Ht, pu*ma*lft. i*pa*Iit, 
pa*li*t&n. 

pa*li*t£*da png : varyant ng patetada. 

pa*li*t£w png [Bik Tagpa+litaw] : ka- 
kaning tila puto, gawa sa galapong 
na malagkit, pinakukuluan sa tubig 
hanggang lumutang, at kinakaing 
may kasamang niyog, asukal, at linga. 

pa*li*t6k png [Pan] : tulos. 

pa-lbto png [ Esp ] 1: maliit at matulis 
na piraso ng kahoy, plastik at iba pa 
na ginagamit na pang-alis ng tinga 
sa ngipin : toothpick 2 : isang piraso 
ng posporo : matchstick. 

pa-lit-pit png [Ifu] : pahinto-hintong 
huni at siyap ng idaw, signos na may 
masamang mangyayari sa anumang 

balakin. 

padi-urvtud png [Mrw] : paltik 3 . 

pa*li*w6*nag png [pa+liwanag] 1: 
pagbibigay linaw at pagpapaintindi 
sa pahayag : clarification, EKSPLA¬ 
NASYON, EXPLANATION, KLARIPIKASYON 

2 : ang kahulugan o interpretasyon 

nito : EKSPLANASYON, EXPLANATION 3: 

kapwa pagpapahayag ng kahulugan 
ng sinasabi, kilos, motibo, at iba pa 
na may pagtinging maiayos ang hindi 
napagkasunduan : eksplanasyon, ex- 
pi an ation, PAATHAG. 

pa* lb was png: pagbabago ng agos ng 
sapa o irigasyon. 


pa*li*w6*wa png [Pan] : sulit 2 . 

pa-h-ya png Bot [Seb] : ampalaya. 

p£|-ko png [Esp falco] : upuan sa da- 
kong itaas ng likuran ng teatro. 

pal'16'daw png [Ilk] : balibag; itsa. 

palladium (pa-ley-dyum) png Kent 
[Ing] : metalikong element na di- 
pangkaraniwan, at pinilakan ang kulay 
(atomic number46, symbol Pd). 

paM6k png [Ilk] : gghit sa gitna. 

paHa-tf-bong png [Ilk] : kasangka- 
pang ginagamit para maghagis ng 
bato, karaniwang binubuo ng sapad 
na katad na may mahabang tali sa 
magkabilang tainga at pinaiikot 
nang mabilis bago pawalan ang isang 
tali, gaya ng ginamit ni David nang 
patayin si Goliat : labtik 1 , lambuyog, 

PAMAKA, SLINGSHOT. 

palliative (pahya*tiv) pnr [ Ing] : pan- 

samantalang pampatighaw o pam- 
pakalma ng kirot o sakit, pagod, at 

iba pa. 


pall-mall (pal-mol) png [Ing] 1: Isp 
noong ikalabimpitong siglo, palig- 
sahan sa pagtira ng bolang kahoy sa 
pamamagitan ng malyete upang 
maipasok sa ring na bakal 2 : ang 
pook na pinaglalaruan nito. 

paH6t png [Ilk] : sabog. 

palm png [Ing] 1: palad 1 2: Bot palma. 

p£l-ma png Bot 1: alinman sa halaman 
(family Palmaceae) , karaniwang mala- 
pad ang dahon : palm 2 2 : anumang 
uri ng punongkahoy o palumpong 
na kahawig nito : palm 2 3: dahon o 
palapa nito : palm 2 . 

p£l*ma*re*6l png Bot [Esp] : anumang 
palma (genus Roystonea) na mataas 
at balahibuhin. 

p6l*ma*t6r*ya png [Esp palmatoria] : 
maliit na pamalo sa palad. 

p£l*med png [Ilk] : hiwaga. 

pal*m6-ra png Bot [Esp Tag] : palma 

( Chrysalidocarpus lutescens) , payat ang 
puno, mahaba at kurbado ang da- 
hong magkakasunod ang laki, puti 
ang maliliit na bulaklak, at pula at 
lilang itim ang hitik na bulaklak. 

palmistry (pahmis-tri) png [Ing] : 
ang sining ng pag-alam sa kapalaran 
at pagbibigay kahulugan sa ugali ng 
isang tao sa pamamagitan ng pagbasa 
sa mga guhit ng palad. 

palmitic acid (pal-mi-tik a*sid) png 
Kem [Ing] : fatty acid na solid kung 
nasa temperatura ng silid, nakukuha 
sa pamamagitan ng hydrolisis mula 
sa langis ng palma at natural na taba, 
at ginagamit na sangkap sa paggawa 

ng sabon. 

p6l*mo png\ : [Esp] palad 1 2: Isp palig- 
sahan sa pagpapagulong ng baryang 
pamato mula sa dingding upang 
madangkal ang baryang pamato ng 
kalaban Cf paktat. 

palmyra (pal-may-ra) png Bot [Ing] : 
palma ( Borassus flabellifer) na mataas, 
tila pamaypay, at karaniwang gina¬ 
gamit na pang-atip. 

pd*lo png [Esp] 1: mataas na haligi o 
poste na kabitan ng layag o ng mga 

bandila sa sasakyang-dagat 2 : putol 

ng kahoy o kawayan 3: [Mrw] sakong. 

pa*16 png [Esp Bik Hil Mag Seb Tag] : 
paghampas sa kamay, puwit, o ibang 
bahagi ng katawan bilang parusa : 
barug, baut, bokbok, bobbol, latos - 

pndpuTt\fr\o, pa-lu-in, i"pam"p6"lo. 

pa-16 pnd mag"pa"l6, x pa # lu*in, pu- 
ma-lo, i*pa*l6, i-pam-pa-161: ham- 

pasin 2: patamaan ang bola 3: kusang 
paggawa. 


pa* 16k png : mahabang balahibo sa 
leeg ng manok. 

pa* 16k pnr [ST] : patuloy o madalas 
ang paggawa sa isang gawain. 

pgdo ma*ri*a png Bot [Esp Hil Tag Seb ]: 

punongkahoy ( Calophyllum inophyl- 
lum) na nabubuhay sa dalampasigan 
at makapal na palumpungan. 

p6*lo ma*rf*a del m6n*te png Bot 

[ Esp] : punongkahoy na tuwid, salitan 
at balahibuhin ang dahong taluhaba, 
at nagagamit na panghalo sa asupre 
ang dagta ng balat ng puno. 

pa*l6*mi*n6 png Zoo [Ing] : isasamga 
uri ng palahiang kabayo na kulay 
ginto, at mapusyaw ang kulay ng 

buntot: 

p£*long png Zoo : laman na kulay pula 
at hugis suklay sa tuktok ng manok 
o iba pang kauring hayop : cocks¬ 
comb 1 , PADONG, PAPLONGON, RASANG, 

sulang, surAng, tapay, tapingAr. 
pa*long*d6 png [Ilk] : perpeksiyon. 

p6*long-ma*n6k png Bot: palong- 
palungan. 

pa*l6ng-pa*lu*ngan png Bot [palong- 
palong+an] : yerba ( Celosia cristata) 
na tila palong ang pula o dilaw na 
bulaklak at tumataas nang 100 sm : 
cockscomb 3 , pAlong-manok. 

pa*lo*6b png Lit [pa+loob] : katangian 
ng panitikan, lalo na ng tulang moder- 
nista, na mahirap maunawaan Cf pa- 

lab As. 

pa*lo*ok png Mus : pangkat ng mga 


p6*los png 1: pagbalik o pag-iba ng 
direksiyon ng liwanag, init, tunog, at 
iba pa na tumatama sa isang bagay 
2 : paglitaw ng larawan ng anumang 
nakaharap sa salamin; repleksiyon 

3: [War] tagpos. 

pa*l6s png Zoo : mahabang igat ( An¬ 
guilla marmorata) na malaki at kara¬ 
niwang nananahan sa korales : babaAg, 
irop, kasili 2 .- . 

p6*lo-s6n*to png Bot : punongkahoy 
(Triplaris cumingiana) na salitan ang 
biluhaba at malapad na dahon, at 
may bulaklak na pulang mapusyaw. 

pa*lo*s6*bo png [Esp palo+cebo] : uri 
ng laro na inaakyat ng kalahok ang 
tagdang kawayan, kinulapulan ng 
mantika at may nakalaang gantim- 
pala sa tuktok var palusebo. 

p£*lot png 1: masangsang at nanikit 
na amoy ng ihing natuyo Cf panghi 

2: [Ilk] lilik. 

pa *16*won png Zoo : bangayngay. 



palpa 


640 



pai-pa png [Ilk] : pagpapahinga ma- 
tapos kumam upang matunawan Q 

SIYESTA. J 

^big^k / ;wr K°l : hindi matagumpay; 

pal*p£| png 1 : [Seb Tag ] pamalo na 
gawa sa kahoy 2: [Ilk] suyod na ka- 
wayan, at ginagamit sa pagpino ng 
lupa bago taniman 3: Isp sa basket- 
bol, pagpalo o pagharang sa bolang 
ibmubuslo ng kalaban : supalpal. 

pal-pa-14-i png Bot [Ilk] : patani. 
pal-pa-l6ng png [If u ] : p a yp ay 2 

pal-p^l-tog png [Pan] : sumpit. 

Pf'iPit pn S WW : maliit na pamalong 
kahoy C/patpat. 6 

p4l-pi-tas-y6n png [Esppalpitacion] : 
rnabuis na Ubok ng puso : palpixation 

PITIK-PITIK 2 . 

palpitation (pal-pi-tey-syon) png [Ing] : 
palpitasyon. 

Pal'si png [Pan] : bintang. 

pal-sa-hi-ngin png Bot [pahsahingrin]: 
punongkahoy na malaki at madagta. 

P a!'ulcn- ng 1 ! lamat Sa goma ng 

pal-sHt png [Ilk] : tirador. 

P^l*si-pi-k6 pnd mag-pal-si-pi-kd, 

pol-ol-pl-ks-hin 


r hagls sa Pamamagitan ng isang bagay 
na mahaba 4: Heo taluktok o tuktok 
ng gnlod ng bundok. 

pai*t6ng png Bot [Ilk] : talbos ng sitaw. 

pal*t6s/mg- 1: Med pag-angat ng balat 
at pagkakaroon ng likido sa pagitan 
nito at ng laman, dahil sa pagkagilgil 
pagkapaso, at katulad : ampolya 2 ’ 
kapuyo, lapsok, LiPTOK 2: anumang 
gawaing hindi tama. 8 

pal-t6s pnr [HU Tag] : palyado; mali. 
pa-lli-bos png [Ilk] : pahintulot. 

pa-lud-p6d pnr : tinagpas, gaya ng 
mga damo. 7 s 

pa*lu*ga png [Iba] : sagwan; gaod. 

pa-lu-git png [pa+lugit] 1 : palamang 
sa kalaro 2: panahong idinagdag sa 
takdang araw ng usapan upang ma- 
katupad sa tungkulin o pananagutan : 
lugway 3: puwang sa paligid ng anu¬ 
mang nakasulat o nakalimbag sa 
isang pahina - pnd m4g-padu-ait 
padu-gbtan, i-padu-git. • 9 ’ 

padug-sd png [pa+lugso] : sabotahe; 
pahamak. 


[Esppalsijicar] : huwarin; manghuwad 

P huwad i ' k6 ’ d0 Pm [ESP f alsi fi cad °l ■■ 

Pf I'Si-Pi-ka-ddr png [Esp fabificador] : 
tao na gumagawa ng palsipikasyon : 

COUNTERFEITER. 7 

p6l-si-pi-kas-y6n png [Esp falsifies 
aon] : pandaraya sa pamamagitan 
ng panghuhuwad ng mga dokumento, 
pirma, at iba pang kasulatan : falsi- 

FICATION. 

paPsd pnr [Espfabo] 1; hindi mahusay 
ang pagkakagawa 2: hindi mabuti 
pal‘SU*ot png [Ilk] : sumpak. 

P h 1 L'l \ pn A } : kasa ngkapang pam- 
bakal 2: Mek rematse 3: Karxaxxxgo. 

pal-Wt png Zoo [ Ilk] : hito. 

P £l k r W f 1Kar [Ilk Pan] P itik 2; 

[Kap lag] lgkas ng isang bagay na 

w n Tu 3: , &/ [Bik Kap m Ilk Seb Tag 
War] bard na gmawa nang walang 

pahintulot ng pamahalaan : pauuntud. 
Pal’tf’ka png [Kap] : kandirit. 
pdhting p ng [Uk] : tapfk. 

pal*t6g png [Ilk Pan] : bard. 

pal'tdk png 1: usbong 2: biglaang 
pag-igkas at pagpalo ng isang bagav 
na mahaba gaya ng patpat 3: pagha- 


padug-wSn png [Hil] : balulang’. 
P f^l W ' lay pn Z Bot: P u non g kahoy 

(AIphonsea arborea) na tumataas nang 
• 40 m. & 

padu*kand£ng png [57] : maliit na 

bote na may makipot na bunganga 
padukduk png [Ilk] : hugos 1 . 

fja-luk-sd png [pa+lukso] 1 : sa Laguna, 
baklad na panghuli ng dalag, may 
dalawang tila pakpak na nagsasalikop 
sa bangkulong na hugis puso 2: anu¬ 
mang bi tag para sa isda na iniuumang 

tubig 3 ng 1Sang pit3S ° daluyan n g 

padii-mat-fii-mat pnr: paligoy-ligoy. 
padunvb$ng pngKar [Mm] : bara- 

kilan. 

pa-lum-p^k pnr: mataas na pagkaka- 
upo. ° 

padunvpdn png 1 : pagkakasama-sama 
sa isang pook; pagkakatipon-tipon; 

kumpol-*Wmag-pa*lunvp6n, pa* 
lum-pu*nfn, fpa-Ium'pan 2: isang 
pook na maraming tumutubong ha- 
Jamang nagsusukal. 

pa-lum-p6ng png Bot 1: halamang 
nabubuhay mula sa nalaglag na buto 
*'■ nalamang matagal ang buhay, 
malut kaysa punongkahoy, at kara- 
mwang may mga sangang nagmu- 
mula sa malapit sa lupa; langkay. j 

pa-lu-nas png [pa+lunas] : kilya na 
sumasalalay sa salambaw at sa dila 
o talim ng sudsod. , 


_ palya 

S pa-'umda-y^g p nr , p n b : nakatihaya 
aok at nakadipa sa pagbagsak. 

pa-lung-h6 png : malakas na bag>'o. 

, J' pa,,li -ob png [pa+loob] : bangkulong 
, na maliit, mahaba, at pabilog, at gi 
tan nagamit na panghuli ng isda 

JV Pa-lu*oy png [ War] : babadb 

ing padu-pa-16 png [palo+p'do] : kagarm 

tan sa paglalaba, karaniwang gawa 

ali. ka , h ? y , at ipinamamalo sa damit 

na nilalabhan : pakang 2 , pantuktok 3 . 

p ^ lli# P 0 Png Kar 1: taluktok ng bu 
ng ong 2 : takip nito na maaaring gawa 

sa kahoy, tisa, o yero. 

pa-lu-p6 pngBot[Iva] : tsaanggubat. 

ag pa-lu-pot png 1: uri ng pagkakaikid 

._ f a ’ Sang bagay, gaya ng pag-ikid ng 

i • p U . // f ha igl , at paglmgkis ng sawa 
2. Idy kapit-tuko ^rpulupot: balu- 

U “ LON, biribod, kawikaw labed, litilet 

f ^. OD 7^^mag-p a .iu-pot f pa-lu« 

t. Pu-tfn, i-pa-lu-pot, i-p4m-pa-lu-pot, 

pu*ma-lu-pot. H 

p -;-i png : tukod o habong sa 

pa-lu-song png [pa+lusong] : pagpa- 
y patrabaho sa bukid nang walang 

y bayad Cf bayanthAn. 

pa-lu-tang p ng [pa+lutang] 1 : boya 

1 i nuraang b rarn it upang hindi lu- 
mu bog C/sAi.B.AjiiDA : palataw, pataw 

SINGGLETA. ’ 

padu-tok pngKar [,Kal]: pangunahing 
r poste ng kubo. 8 

pa-lut-p6t pnr: kulu-kulubot. 

pa-lut-put png Zoo : dalupani. 

pa-lu-tsbna png [palo+tsina] : uri ng 
malambot na tabla. 

pa-lu-wa png : varyant ng falua. 

pa-lu-w^ png 1 : Lit [War P a+lud] palig- ' 

r sa Pfgtula o pagtatalumpati 
2. Ntk [Iva] sasakyang-dagat na ma- 

lnt kaysa abang ngunit high na malaki 
kaysa tsmarem. 

pa-lu-wsi-gan png [pa+luwag+an] : 
sistema ng halinhinang pa|-utang 
mula sa pondong hinuhulugan ng 
lahat ng umuutang. 6 

pa-lu-wd-ran png Bat [Mag] : batas 
na bahagi ng tradisyong oral. 

padu-way png: pamansing ng dalag, 
karaniwang pinapainan ng palaka, 

bulate, at iba pa. 

P^'wa png [Seb War] : palapa 1 . 

P^l-ya png 1 : [Esp palia] takip ng 
tabernakulo 2: [ Esp falla] butaw ng 
mga tao upang makaligtas sa polo. 

pal*y4 png Bot [Pan] : ampalaya. 




palya 


641 


pamamahala 


pal a y£ pnd pu*mal*y&, mag a pal a y6. 

pai*ya a h6n [Esp foliar ) 1: masira ang 
makina - pnr pal a y£ a do 2: umab- 
sent; lumiban. 

paby6t png: sapal ng niyog. 

pa I -y&w png Zoo [Ilk] : aso na puti ang 
balahibo. 

9 

pal*ya*wan png Bot [War] : maka- 
buhay. 

p£l a yo png [Esp fallo] 1: tela na inila- 
latag sa ibabaw ng karo, kabaong, o 
katulad 2: alampay na may palawit 
at ginagamit bilang tanda ng kapang- 
yarihan 3: hatol 2 . 

pal-y6k png : varyant ng palayok. 

pam- pnl 1 : pambuo ng salita na hango 
sa anyo ng pang- at ginagamit bago 
ang salitang-ugat na nagsisimula sa 
B at P, hal pampader, pamputol 2: 
pambuo ng salita na hango sa pang-, 
ngunit karaniwang nawawala ang B 
at Psa salitang ugat at tumutukoy sa 
mga instrumento, kasangkapan, o 
materyales, hal pambakod = pama- 
kod, pampalo = pamalo. 

pd*ma png [Esp fama] 1 : kabantugan 
2: reputasyon. 

pa-ma-a-han png[Ifu]: mangkokna 
kahoy at ginagamit sa pagriritwal. 

pa-ma-4-lam png [pang+pa+alam] : 
anumang ginagawa sa paghihiwalay. 

pa*ma*b6 png [Bik pang+baba] : pa- 
langka 1 . 

pa a m£*bat png [S7] : makitid o mala- 
pad-lapad na pandekorasyong sintas 
o laso na isinusuot nang paalampay 
sa balikat o nang paikot sa baywanj* 

Cf BIGKIS, SABLAY, SINTURON : SASH 1 .,"" 

pa*md a da png [Esppomada] : varyant 

ng pomada. 

pa*m6'ding png [Ilk] : ispring na kan- 
dado. 

pa*ma-di*ngan png [Bon] : panel na 
gawa sa kahoy at makikita sa bawat 
pasukan o pintuan ng bahay at pina- 
niniwalaang nangangalaga laban sa 
masasamang espiritu. 

pa*ma*g£t png Lit Mus Say Sin [Kap 
Tag] 1: pangalan ng isang partikular 
na akda, komposisyon, at iba pang 
likhang sining 2: pangalan o ulo ng 
balita, kabanata, seksiyon, at iba pang 
bahagi ng anumang babasahin : 
title 1 , titulo 1 - pnd magpamag£t. 
pa-ma-ga-t^n, i*pa a ma a g6t. 

pa*md a gay png Lit [Hil] : tula. 

pa a m£g a doy png [Seb] : gala 1 . 

pa a ma a ge a kan png Mus [Ifu] : pares 
ng luntang. 


pa-ma-go png [pang+bago] 1: kauna- 
unahang bunga sa panahon ng anihan 
ng palay 2: kauna-unahang paggamit 
sa isang bagay na bagong-bago; bu- 
wenamano. 

pa-ma-ha-gi png [pang+bahagi] : pa- 
milang na ginagamit upang maila- 
rawan ang isang bagay na hinahati 
o binabahagi, nilalapian ng ika- at 
ka-, na buhat din sa ika-, /ia/ikalima, 
ikawalo, kalahati, kagitna. 

p^-ma*ha*la*6n png Pol [pang+bahala+ 
an] 1: pangangasiwa at paghawak ng 
kapangyarihang pampolitika para 
sa kasapi, mamamayan, katutubo ng 
isang komunidad, lipunan, at estado 
2: anyo o sistema ng pangangasiwa 
ng isang bansa : gobyerno, govern¬ 
ment 3 : lupon o sangay na nanganga- 
siwa sa isang komunidad o estado : 
administrasyon 2 - pnd pa*ma*ha*l&’ 
an. i"pa*ma"ha*ld. 

P6-ma-h6n-di png Mit [Buk] : diyos 
na tagapangalaga ng mga kalabaw 
at kabayo. 

pa-md*haw png [Bik Hil Seb Warpang+ 
bahaw] : agahan. 

pa*m6"hay png [HU] : balyan. 

pa-ma*ha*y4g png [pang+pa+hayag] 
1: demostrasyon; proklamasyon 2s 
peryodismo var pamamahayag. 

p^*ma-ha*ya-g^n png [pang+pa+ 
hayag+an] : peryodiko o ang opisina 
ng peryodiko. 

pa a m£*hid png [pang+pahid] 1: anu¬ 
mang bagay na absorbente, ginaga¬ 
mit sa pag-aalis ng dumi at katulad 
2: anumang ginagamit sa paglalagay 
ng pintura, langis, bamis, at katulad. 

pa a ma a hMn png 1: paniniwala o pag- 
kukuro na di-nakabatay sa katwiran 
o kaalaman : ariya 2 , superstisyon, 
superstition 2: sistema o kalipunan 
ng gayong paniniwala : superstisyon, 
superstition 3: kaugalian o kilos na 
nakabatay sa gayong paniniwala : 
superstisyon, superstition 4: hindi 
makatwirang pangamba sa di-alam 
at mahiwaga kaugnay ng relihiyon : 
superstisyon, superstition. 

pa a ma a hu a li/mg Zoo [pang+pa+huli] : 
bahagi ng katawan ng hayop mula 
sa panghuling mga paa hanggang 
puwit Cf pamauna. 

pa*m^ a ka png [STpang+baka] : palla- 
dbong. 

pa*ma a l^ pnd mag a pa a ma a U», i a pa a 
ma a ld [Hil Tag] : ibilad; magbilad. 

pa*ma a l^ a kad png [pang+pa+lakad] : 
pagpapatupad sa dapat gawin at 


pagpapanatili sa kaayusan sa pama- 
magitan ng pamamahala at pagsasa- 
nay var pamamalakad. 

pa a md*!ang png [Mag] : hikaw. 

pa*ma a l£ a ye png [Hil] 1: pamanhikan 
2 : L^pagtatalo nang patula ng mga 
kinatawan ng dalawang pamilya. 

pa*ma*layp^y png [pang+palaypay] 
1: Zoo buto sa likod ng isda 2: Kar 
kahoy o malaking kawayang naka- 
pahalang sa taluktok ng bubong at 
pinagkakabitan ng mga kilo. 

pa # ma a l(k png [pang+balik] : hawakan 
ng ugit. 

pa*ma*h*la png Kar [pang+balila] : 
tilad na kawayan o kahoy na giitaga- 
mit na pambalangkas sa pawid na 
dingding ng bahay. 

pa a ma*tl8 png [pang+palis] : anumang 
ginagamit na pang-alis ng alikabok 
o agiw : plumero. 

pa-ma-lit png [pang+palit] 1: tao na 
binigyan ng kapangyarihan na ku- 
muha sa puwesto at gumanap para 
sa sinumang hindi makatupad sa 
tungkulin s substitute 2: anumang 
nagagamit o naihahalili sa iba. 

pa a m6*lit png [Bik] : balat. 

pa-ma a l 6 png [pang+palo] : anumang 
ipinanghahampas bilang sandata sa 
labanan o pagpaparusa, gaya ng 
patpat, sinturon, tsinelas, at iba pa 

Cf PALUPALO : PALISA. 

pa*ma a l6s png [pang+palos] : pang- 
huli ng igat, may kawil, pahalang ang 
tangkay, at may pitong kalawit na 
palabas at dalawang papasok na si- 
yang pinakatalim. 

pa-mal a s6 png [Kap] : paratang. 
pa*ma a lu a gu png [Bag] : salip. 

• s 

pa*ma-ma-6*lam png [pag+pa+pa+ 
alam] : pag-alis; paglisan : farewell. 

pa a ma a ma a gi a tan png [pang+pa+pagi - 
tan] : paglagay sa gitna o sa pagitan 
ng dalawa o higit pang panig upang 
isaayos ang pagtatalo, pag-uusap, o 
hidwaan Cf mediation, interbensiyon, 
intersesyon, arbitration. 

pa a ma a ma a gf a tan pnb [pang+pa+pagi- 
tan] : tumutukoy sa bagay o pama- 
maraan na ginagamit para sa isang 
layunin o gawain, pinangungunahan 
ng sa at sinusundan ng ng, hal “Na- 
nalo siya sa pamamagitan ng daya.” 

pa a ma a ma*hd a gi png [pang+ba+bahagf : 
distribusyon. ( 

pa-ma-ma-ha-l kpng[pang+ba+bahala ]: 
management. 





642 


pamamahay 


pa*ma-m£*hay png [pang+ba+bahay] : 
ang,lahat ng nasa loob ng isang ta- 

hanan. 

pa-ma*ma*h6y png [pang+ba+bahay] : 
paninibago sa isang bahay o.pook, 
karaniwang lumilitaw kapag di-maka- 
tulog sa unang gabi. 

pa*ma-ma*ha*yag png [pang+pa+pa+ 
hayag] : varyant ng pamahayag. 

pa-maTha-hi-ng^ png [pag+pa+pa+ 
hinga ] 1 : pagtigil sa anumang gina- 
gawa upang mapawi ang pagod: rest 
2: tuluyang pagtigil sa paglilingkod 
sa isang opisina, pagawaan, negosyo, 
o anumang gawain Cf retiro. 

pa*ma*ma*la*gi png [pag+pa+pa+lagi\: 
pananatili. 

pa-ma-mada-kad png [pang+pa+pa+ 
lakad] : varyant ng pamalakad. 

pa-ma a ma*ra^n png [pang+pa+parmn ] 

1: isang sistema ng mga paraan, 
tuntunin, at simulain sa pagsasaayos 
ng isang laraiig, gaya sa agham o 
sining: methodology, metodolohiya 
2: sapilosopiya, a ang batayang si- 
mulain at tuntunin ng pagbubuo sa 
isang sistemang pilosopiko o proseso 
ng pagsisiyasat b ang pag-aaral ng 
mga simulaing naging batayan sa 
pagkabuo ng iba’t ibang agham at 
paggamit ng pagsisiyasat na siyenti- 

piko : METHODOLOGY, METODOLOHIYA. 

pa a ma a ma a ya a ni png[pang+ba+bayan{\: 
pag-iral; pangingibabaw. 

pa*ma*na png [ pa+mana ] 1: mana 2: 
ang bagay na iniwan ng nakaraang 
panahon o salinlahi : heritage 3 . 

pa a ma a na a h6n pnr [j pang+panahon] 1: 
hinggil sa pang-abay na nagsasaad ng 
panahong pinangyarihan ng anu¬ 
mang bagay o gawain, ftaZ kahapon, 
ngayon, bukas 2: hinggil sa pami- 
lang na nagsasaad ng panahon, hoi 
makalawa, makatatlo. 

pa-man-da png [pang+tanda] : talaan 
ng mga pangalan ng tao. 

pa-marvd6w png [pang+pandaw] : 
malaking bangka na ginagamit sa 
pagdalaw at paghakot ng huli sa 
pangisdaan. 

pa°man a d6 a wang png : pampahid. sa 
puwit matapos tumae Cf toilet paper. 

pa*mang*gi png [Bik] : hapon. 

pa-mang*kdiw png [pang+pangkaw] : 
salok na may mahabang tangkay para 
sa panghuhuli ng isda. 

pa-mang-kin png : anak ng kapatid, 
pinsan, o ng asawang kauli: anakun, 

HINABLOS, KAN A KAN, NEPHEW, NIECE, 


NUKAN, PAG-UMANGKON, PAKIWATAAN, 

pangunAkan, sobrina, sobrino. 

pa a mang*k6l png [pang+pangkol] 1: 
lubid na pantali 2: Kar dalawang 
piraso ng kahoy na ginagamit na 
pang-ipit ng kugon o kahoy na atip. 

pa*man*hfk png [pang+panhik] : pa- 
kiusap -pnd ma a man a mk, pa*man* 
hi*k£n, i-pa-marfhfk. 

pa*man*hf*kan png [pang+ panhik+an ] : 
kaugalian ng pormal na paghingi 
ng pahintulot sa magulang ng babae 
upang maikasal ang magkasintahan: 

DANON, PAMALAYE. 

pa a ma a nfs a ya png [Pan] : panirdwala 1 . 

pa a man a s£ png [Kap Tag] : pagya- 
yabang. 

pa-marvs£g png [pang+bansag] : pa- 
hayag pangmadla. 

pa a man a smg png [pang+pansing]j 
bingwit. 

pa*man*s6l png [ST pang+pansol] : 
paggawa nang ayon sa payo. 

pa*man-t6'san png [pang+pantas+an ]: 
unibersidad. 

pa*man-t6*yan png [pang+pantay+an] 

1: anumang ginagamit bilang batayan, 
tulad ng alituntunin, prinsipyo, at 
iba pa : istAndard 1 , level 4 , standard 
2: normal o pangkaraniwan : istAn¬ 
dard 1 , STANDARD. 

pa-man-ting png [pang+panting] : 
maliit na piraso ng metal na gina¬ 
gamit upang makalikha ng apoy Cf 

POSPORO. 

pa-man’thngin png[pang+panting+in]: 
piraso ng nabasag na bote, krisial, 
at katulad Cf bubog. 

pa a marrtu*gin pnr [pang+pantog+in ]: 
napalolobo : inflatable. 

pa-man*tiji-kang-la*wi png Zoo : ba- 

tang tandang, karaniwang sinisimu- 
lang tubuan ng lawi. 

pa-man-y^n-dal png [Kap] : sandal. 

pa'md'O png [pang+bao] :dtalahati ng 
bao ng niyog na ginagamit na pan- 
salok. 

pa*m&*og png [pang+baog] : esterili- 
sador. 

pa-m^-oy png [pang+baoy] 1 : pambawi 
2: balyan. 

pa-ma-ra*6n png [pang+paraan] : tek- 
nik o sistema ng paggawa ng isang 
bagay alinsunod sa isang tiyak na 
piano : method, metodo - pnr ma* 

pa*ma*ra a 6n. 

pa-ma-radi png [pang+parali] : ang 
sinasabi o ibinabalita sa madia. 


pamayanan 


pa-m^-rang png [Bag] : pares ng bilog 
na hikaw na pinag-uugnay ng naka- 
biting abaloryo na dumadaan sa 
ilalim ng baba. . 

* , 

pa*ma-s6*he png [pang+pasahe] : 
varyant ng pasahe. 

pa*m6*sak png [pang+pasak] : tapon 
o takip sa butas : pamAsal. 

pa*m6*sal png [pang+pasal] : pa- 
masak. 

pa a ma a sid6ng pngBot [Pan] : bule. 

pa # mas*k6 png [pang+pasko] : regalo 
o aginaldo kung Pasko. 

pa*mas*k6 pnr [pang+ pasko] : hinggil 
sa ginagamit kung Pasko. 

pa*ma a s6 png Med [pang+paso] : var¬ 
yant ng mamaso. 

pa a m£ a Sok png [pang+pasok] : kasuo- 
tang ginagamit sa pagpasok sa paa- 
ralan, opisina, pagawaan, at iba pa. 

pa*ma a t6k png [pang+patak] : dropper. 

pa a ma a t6y*ku a lf*sap png [pang* 
patay-kulisap] : insektisayd. 

pa*m£t*bat png [Hil] : pasiya. 

pa*mat*b6t png: Lit [ST] awit na 
pasalaysay habang naglalayag o ha- 
bang nag-iinuman at tila nagkuku- 
wentuhan. 

pa a ma a tfd-tJ*haw png [pang+patid 
uhaw]: anumang inumin (/beverage, 

LIQUOR : DRINKS, REFRESHMENT, REPRESKO. 

pa-m^-til png [Mag] : binat. 

pa*mat a Ifg pnr Gra [pang+patlig] : 
hinggil sa panghalip na ginagamit 
sa pagturol o pagtukoy sa isang tao, 
hayop, bagay, lunan, pangyayari, at 
iba pa, had ito, iyan, doon : demostra- 

TIBO 3 . 

pa*ma*t6 png [pang+pato] : bato. 

pa a m£*tok png [pang+batok] : singkaw 
na ipinapatong sa batok ng kalabaw 
kapag ginagamit sa paghila. 

pa*ma*u a na png [pang+pa+una] : 
bahagi ng katawan ng hayop mula 
sa nguso hanggang likod ng unahang 
paa Cf pamahul!. 

pa-m6 a wo png Med [ST] : kabag. 

pa a m6 a wu png [Kap] : pang-amoy. 

pa*ma a y6k png [pang+payak] : pamu- 
muo o pagkokorta ng gatas; pagka- 
panis nito. 

p6 a ma a ya-n6n png [pang+bayan+ari] : 
isang tiyak na pook na pinaninirahan 
ng mga tao at karaniwang nauugnay 
sa iisang interes o katangian: guraan, 
komunidAd 1 . 

















pamayawak 


643 


pampun 


pa• ma *y£ • wak png [pang+bayawak] : 
paraan ng pagbubungkos ng sakate 
sa any on g bayawak. 

pa-ma-yi-n&n png Mit [Ifu ] : agimat 

laban sa mababangis na hay op. 

pa*may*pgy png [pang+paypay] : aba- 
niko at iba pang ipinampapaypay : 

FAN 1 , PAID. 


pam-ba*ba*b£ png [pang+ba+baba] : 
pagkarat ng lalaking hayop sa baba- 
eng hayop habang nakasampa ang 
unahang paa. 


pam a bd*bad png [pang+babad] : tubig 
o anumang uri ng likido na ginaganiit 
sa pagbabad ng anumang bagay. 

pam*b6*hay png [pang+bahay] :damit, 
tsinelas, o anumang ginagamit la- 
mang habang nasa bahay. 

pam*bd*la*n£ pnr [pang+balana] 1 : 
hinggil sa uri ng pangngalan na 
tumutukoy sa maramihan o pangka- 
tang pook, tao, o bagay, Aa/bayan, 
bansa, babae(y pantangi : common 
2 : hinggil sa pang-akit ng isang tao 
na kaagad nakatatawag ng pansin. 

p£m*barvh£y png [ pang+banhay ] : 
talim na ginagamit ng platero sa pag- 
tabas o paghubog ng hiyas. 


pam-ban-sd pnr [pang+bansa] : hing¬ 
gil sa bayan o bansa : national. 

Pam-ban-s6ng Pu-nong Re-hi-y6n 

png [pang+bansa puno+ng rehiyon ] : 
rehiyong binubuo ng Kalookan, Las 
Pinas, Makati, Malabon, Mandalu- 
yong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, 
Navotas, Paranaque, Pasay, Pasig, 
Pateros, Lungsod Quezon, San Juan, 
Taguig, at Valenzuela : National 
Capital Region. 


panvba'td png [pang+bato] : piling tao 
na inilalaban sa timpalak, palaro, at 
iba pa. 

pam-bi*hi-r& pnr [pang+bihira] : hindi 
karaniwan; bukod-tangi. 

pam*b6 png : varyant ng hambo. 

p£m-bo pngBot [HU] : balinguyngoy. 

/ 

pam-bo-lrtas png [pang t Esp bolita] : 
sa hiyas, talim na ginagamit na pam- 
bilog sa prong Cf pantiyo. 

pam-bu-ngad png [pang+bungad] : 
isa sa mga unang bahagi ng aklat, 
kadalasang isinulat ng autor at nag- 
uulat hinggil sa layunin at kasaysayan 
ng aklat kasama na ang pagkilala sa 
mga tumulong sa pagsulat, pagsasa- 
liksik, at paglilimbag : preface, pre- 
pAsyo. 


pam*bu*r£ png [pang+bura] : goma, 
tela, o iba pang ginagamit na pang- 


alis ng markang likha ng lapis, tsok, 
at iba pa : eraser, parA. 

pam-bu-rol png [pang+burol] 1: da- 
mit o iba pang kasangkapang ginaga¬ 
mit sa patay 2: Kol anumang pana- 
namit na magarbo at kapansin-pansin. 

pa*mek*pe*k£n png [ Iva ] : tablang 
makapal. 

pa*m6nvber png [Pan] : pigil 1 . 

pa*me-me*g^-yan png [Mrw] :regalo. 

pa-mi-bi png[ST\ : bendisyon ngma- 
tanda tf . 

pa*mi*gS png [pang+piga] 1: Bot anu¬ 
mang maasim na bungangkahoy na 
ginagawang pantimpla sa pagkain o 
inumin, gaya ng dalanghita, dayap, 
o kauri 2 : anumang kasangkapan na 
ginagamit sa pagpapakatas ng dalang¬ 
hita, dayap, at iba pa. 

9 

pa-mig-ti png [pang+bigti] : tsoker 1 . 

pa-mi-h^ png [ST] : batong pampa- 
kintab. 

pa*mHang png Gra [pang+bilang] : 
salita o mga salitang nagpapahayag 
ng bilang, karamihan o kaliitan, gaya 
ng isa, marami, sandaan. 

pa-mHang pnr [pang+bilang 1: hing¬ 
gil sa bilang 2 : nagpapahayag o nag- 
papakilala ng bilang. 

p£*mMHian png [ pang+bili+han ] : 
palengke. 

pa*mi!*ya png [Esp familia ] : mag-anak. 

pa-mil-y6r pnr [Esp familiar ] 1: kilala 
2 : karaniwan. 

p6*ming*g6*lan png : lalagyan ng 
^^pinggan, karaniwang gawa sa kawayan. 

pa-ming-ki png [ pang+pingki ] : bato 
o metal na pinagkikislas upang mai- 
pansindi. 

pa*ming*kft png Bot: uri ng halamang 
matinik, ilahas, at tumutubo sa gilid 
ng daan. 

pa*ming*ku*ngin png Zoo [Mrw Sam 
Tau ] : balagbagan. 

pa*mi*ngu"w6 png [Kap] : malasakit. 

pa*min-t6 png Bot [Esp pimienta] 1: 
baging (genus Piper) na may kumpol 
na bungang maliliit at maanghang 
2 : tawag sa buto nito at karaniwang 
ipinantitimpla sa pagkain : pimiyento. 

pa*min*t6n png [Esp pimenton] : 
mapula at lasang pamintang pulbos 
na ginagamit na pangkulay sa ulam. 

pa-mi-61 png Med : pananakit ng buto 
ng tao na may sipilis. 

pa-mf-tak png : binatog. 

pa*mR£w*gen png Bot [Ilk] : dang- 
kalan. 


pa-mi-tfk png 1 : [Bik Kap Seb Tag 
pang+pitik ] lubid na pampatnubay 
sa baka o kalabaw 2: [Bik War Tag] 
baktaw. 


pa*mi*tin png Kol [pang+bitin] : taga. 

pa-mit-pft png [pang+pitpit] 1 : pampa- 
lasa, lalo na ang bawang na dinikdik 
nang bahagya bago iluto 2: Kar pi- 
raso ng gabilya o kawayan sa palupo 
ng bubong 3: Kol gawa-gawang da- 
hilan o argumento. 

pa-mit*w6 png [Kap] : pagtatalo. 

pam-m&g-ba-gd png Lit [Ilk] : payo 

ng matatanda na binibigkas nang 
paawit o pahimig. 

pam-m6-ti png [Ilk] : paniniwala 3 . 

pam-mi-gat png [Ilk] : agahan. 

pa-mo-m6*lan png Bot [Mrw] : ha- 
laman 2 . 


pa-mo*6k png: harapangpagtutung- 
gali ng nag-aaway. 

pa-mo-s6-wan png Ana [ Mnv] : bind. 

pam*pa- pnl: pambuo ng pangngalan 
na nangangahulugang “gamit para 
sa,” hal pampatulog, pampasigla. 

pam*pa*!6g png [Pan] : pagaspas 1 . 

pam-p6m png [Ilk Tag Ing pompon] : 

puta 2 . 

pam-pa-ma-yan png [HU]: albularyo. 

pam*p6ng png [Bik Kap Hil Seb War 
lag]: lupang nasa tabi ng ilog o tubig 
var pampang^n Cf baybAy, dalampasi- 

GAN : BALAS, GATI, I LID, PANGBA, PASIG, 
PATAlAN, RIVER BANK. 

Pampahga (pam*pang-ga) png: lala- 
wigan sa Gitnang Luzon ng Filipinas, 
Rehiyon III. 

Pam-pang-g6n-yo png : Kapam- 

pangan. 

Pam-p6ng*go png : Kapampangan. 

pam-p6-ngin png [pampang+in] : var¬ 
yant ng pampang. 

p4m-pa*n6 png Zoo: isda (family Ca- 
rangidae) na maitim, kahugis ng sap- 
sap ngunit malaman var pompano : 
duhAy. 

p6m*pas png [Ing] : malawak na da- 
muhan sa timog America, lalo na sa 
Argentina. 

p£m*per pnd [Ing] : sundin ang layaw; 
alagaan o asikasuhin nang labis. 

parrvpers png [Ing] : etiketa ng ko- 
mersiyal na lampin. 

pam*pe*y6ng png [Pan ] : iling. 

p6m-piet png [Ingpamphlet] : polyeto. 

pam-pun png [Ifu] : pangkat ng mga 

tao Cf MAD LA. 



pampureno 


644 


panag-ulan 


pam*pu*r6*no png : sa baklad, taling 
pumipigil sa pamalila ng pinto ng 
bangkulong. 

p&m*rang png [Mrw ] : hikaw. 

pa-mug-so png Lit, Mus [STpang+ 
bugso] : koro ng awit sa kasal o 
pamamangka. 

pa*mu*h£*tan png [pang+buhat+ari] 
1: bahagi ng liham na binubuo ng 
pook na pinanggalingan at petsa ng 
pagkakasulat : panibatan 2 : etimo- 
lohiya. 

pa*muk*l£n pnd [pag+bukol+an] : lu- 
maki ang suso. - 

pa*mu*k6 png [pang+buko] : hebilya 
ng sinturon. 

pa*mu*la*l & png [Kap] : mangha; pag- 
kamangha. 

pa*mu*l£ng ngu*s6 png [pang+pufa+ 
ng nguso] : iambat na pangmalalim 
at panghuli ng pulang suso o tunsoy. 

pa*mu*li*naw jfwg*: sa Bataan, uri ng 
panghuli ng isda. 

pa*mu*li*n£*wen png [Ilk pa+mulinaw 
+ en] 1: Mus tradiJyonal na awit sa 
panliligaw 2: Idy pusong sintigas ng 
bato. 

\ 

pa*mu*mu*hay png [pang+bu+buhay] : 
kalagayan o paraan ng paggugol sa 
buhay. 

pa*mu*mu*tat pngBot : pagkakaroon 
ng bagong mga dahon sa halip na 
bulaklak at palatandaan na hindi 
magbubunga. 

pa*mun png [ Kap ] : pahimakas. 

pa-mu-nas png [pang+punas] : tela, 
papel, o iba pang bagay na ginaga- 
mit na pangkuskos, pampahid, o 
panlinis. 

pa*mung*ld png [5T] : pangingitim 

ng laman sa palibot ng mata. 

pa*mu*no png [pang-\-puno] : pandag- 
dag; pang-abono. 

p£*mu*nu*£n png [pang+puno+ari] 1 : 
lupon o kapulungan ng mga pinuno 
2; Mus [571 maliit na tambol o kauri 
na sarado ang magkabilang gilid. 

pa*mu*p6t png [pang+pupot] : ma- 
higpit at panghuling singsing na isi- 
nusuot sa daliri upang hindi mahugot 
ang iba pang singsing na suot. 

pa*mu*poy png [pang+pupoy] : tulos 
o poste ng bakod. 

pa*mu*ran pngKar : maliliit na tilad 
ng kawayan na ginagamit na tuhugan 
ng pawid. 


pa*mu*ri png [Kap] : hibo 1 . 

p^*mu*ru*lan png Zoo : usa. 


[ pa*mu*s6n png Med [ pang+puson ] : 
; sakft sa pantog. 

pa*mus*pu*8an png [Iva] : mga ka- 
sangkapan na ginagamit sa paggawa 
ng lubid. 

pa-mu-su-ran png [Hit] : sulok. 

pa*mu*tat png [Kap Tagpang+putat] : 
pagkaing pampaalis ng suya Cf sum- 

SUMAN, HIMAGAS : DESSERT. 

png[Hil\ : paglaki ngsuso 
bilang tanda ng pagdadalaga. 

pa*mu*wang png [Mnd] : galang na 
gawa sa kabibe. 

pan png [ Ing ] 1 : [Esp] tinapay 2: ma- 
babaw, malanday, at metal na lalag- 
yan na ginagamit sa pagpiprito, pag- 
huhumo, paghuhugas, at iba pa 3 : 
tila bandeha na lalagyan at karani- 
wang bahagi ng kilohan 4: alinman 
sa mga sarado o bukas na lalagyang 
ginagamit sa mga prosesong pang- 
industriya at pangmekanika 5 : lalSTg- 
yan na salaan ng ginto o iba pang 
mamahaling metal na minina 6 : Mit 
sa malaking titik, sa sinaunang Greece, 
diyos ng kagubatan, pastulan, kawan, 
at mga tupa, karaniwang inilalarawan 
bilang tao na may sungay, tainga, at 
binti ng kambing. 

pan- pnl 1 : varyant ng pang-, Kal pan- 
dakot 2: [Ing] pambuo ng pangnga- 
lan na nangangahulugang “lahat,” hal 
pantelegraph. 

pa*nd png [Bik Kap Mrw Tag] : busog 
at palaso. 

pa*n£*ad png [Hil Seb War] : panata. 

pa*na*b4 png [Ifu] : kalagitnaan ng 
Hulyo hanggang kalagitnaan ng 
Agosto, Simula ng tag-ulan.. 

pa-na-bud png [Kap] : itak. 

pa-nab*yd*nan png Kol : malaking 
hungot Cf tabo. 

panacea (pa-na-sf*ya) png [Ing] 1: 
pangkalahatang lunas 2: solusyon o 
remedyo sa anumang problema. 

pa*n4*da png [Esp] : varyant ng em¬ 
panada. 

pa*na*d6*ro png [Esp] : tao na taga- 
gawa ng tinapay, keyk, at iba pa, pa* 
na*d£*ra kung babae : baker 1 . 

pa*na*der*yd png [Esp panaderia] : 
pagawaan o tindahan ng tinapay, 
keyk, at iba pa : bakery. 

pa*n&d*yi pnr [Iva] : hull. 

• % 

pa-na*g£l png [pang+tagal] 1 : paglala- 
yag sa dagat nang salungat sa hangin 
2 : inaasahang mga hirap o problema 
sa isasakatuparang gawain. 

pa*na*ga*mi*ras png [Ilk] : bulatlat. 


pa*na*ga*n^p-sa*H6l png: kahanda- 

ang tumulong o sumunod. 
pa*na*g£*nas png: matataas na alon 

v Cf DALUYONG. 

pa*na*gi*no png [pang+taga+ano] t: 
Ora aspekto ng pandiwa na ipinahi- 
hiwatig kung ipinalalagay ng taga- 
pagsalita ang isang pahayag bilang 
isang katotohanan, utos, posibilidad, 
at iba pa: mood 2 : malasakit sa isang 
gawain o paglilingkod. 

pa*n£g-a*r£w png [pang+tag+araw] : 
anumang tumutukoy sa bagay, ga¬ 
wain, o pangyayaring nagaganap o 
nabubuhay tuwing tag-araw Cf panag- 
ulan. 

pa-na*g£-yat png [Pan] : gayuma 1 . 

pa*nag*bf*6g png Lit [Ilo] : korido. 

pa*nag*d6*han png Tro Lit [Hil] : pa- 
anyaya upang masiyahan ang mga 
diyos at diyosa, karaniwang para sa 
mga salusalo. 

pa*nag*d4*it png [Seb] : mabuting 
pagsasamahan o pagkakaunawaan; 
pagkakasundo. 

pa*nd*gem png [HE] : masamang balak. 
pa*nag*h£*yan png [Iva] : paod. 
pa*nag*hi*li png: inggit wpananag- 

hili -/wrma*pa*nag*hMi. 

pa*nag*h6y png [pang+taghoy] : ma- 
habang taghoy : bakho 2 , dalom. 

pa*na*gi*d4*ton png [Ilk] : hayin. 

pa*na*gim*pan png: serye o pangkat 
ng mga panaginip. 

pa*na*gi*nip png 1: seiye ng pag-iisip, 
hulagway, o damdamin na lumilitaw 
habang natutulog : bungantulog, 
dAmgo, kogip, inop, paninap, pangitu- 

ROGAN, TAGAINUP, TAGINEP 2: Sik siksik, 

malawig, masagisag, o nabaluktot na 
mga hulagway ng alaala, o di-malay, 
karaniwang nararanasan sa pagtulog 
o kung wala sa sarili Cf pangarap - 

/m^pa*na*gi*ni*pan, ma*na*gf*nip. 

pa*na*gi*pus/wr: tumutukoy sa kahoy 
na nagliliyab at nagiging abo. 

pa*n£*git png Bot [Seb] : malaatis. 

pa*nag*k6 png [57] : pagkakataong 
makaganti. 

pa*nag*ru*ting png [Ilk] : putok 3 . 

pa-nag*sa*g^*ba png [Ilk] : hirap 2 . 

pa*nag*tiJ*lid png [[Ilk] : gulong 1 . 

pa*ndg-u*l4n png [pang+tag+ulan] : 
anumang tumutukoy sa bagay, ga¬ 
wain, o pangyayaring nagaganap o 
nabubuhay tuwing tag-ulan Cf panAg- 

araw. 





panaguiot 


645 


panangbo 


pa *na a gu*l6t png [ST] : maliit na bola 
na gawa sa kristal o puting bato Cf 

BOLITA. 

pa •na*gu*ri png Gra [pang+taguri] : 
bahagi ng pangungusap na binubuo 
ng mga salita na nagpapahayag hing- 
gil sa simuno ng isang sugnay o pa¬ 
ngungusap : PREDICATE. 

pa * na # g U a sf* law png [pang+tago+silaw] z 
anumang naglililim sa mga mata 
laban sa matinding sinag. 

pa*nag a y£ a man png [Ilk] z pasalamat. 

pa-na-hd png : anumang inilalaan 
para sa isang bagay o layunin. 

pa*na*h6n png [Bik HU Mag Seb Tag 
War] 1: ang sistema ng mga pagka- 
kasunod-sunod ng relasyon ng anu¬ 
mang bagay o pangyayari sa iba, gaya 
ng nakaraan, pangkasalukuyan, at 
panghinaharap; ang haba o tagal na 
ipinalalagay na kasama ng kasalu- 
kuyang buhay, gaya ng kaibahan ng 
buhay mula sa darating at sa buhay 
na walang hanggan : battaway, cycle, 

DAY 2 , MATEY, PANAWEN, PERIOD 2 , TIME 

2 : isa sa apat na panahon ng taon 
na nagsisimula sa equinox o solstice 
batay sa astronomiya, ngunit nagsi¬ 
simula naman sa magkaibang petsa 
sa magkaibang klima batay sa heo- 
grapiya : period 3: ang malaking 
interval ng oras na napakahalaga sa 
buhay ng tao : season 4: a ang kala- 
gayan ng atmospera na may kaugna- 
yan sa hangin, temperatura, lambong, 
halumigmig, presyur, at iba pa : 
weather b: malakas na hangin o 
bagyo o magkasamang malakas na 
hangin at bagyo : weather 5: a bahagi 
ng taon na inilalarawan ng partikular 
na kondisyon ng panahon 4 , tempe¬ 
ratura, at iba pa : season b panahon 
ng kasaganaan : season. 

pa*na*h6t png z maliit na martilyo; 
pamukpok. 

pd-na-hu-nan png Gra [panahon+ari] z 
panahong ipinangyayari ng gawaing 
ipinahahayag ng pandiwang pang¬ 
kasalukuyan, pangnagd^an, at pang¬ 
hinaharap. 

pa a na a kip-bti*tas png [ pang+takip- 
butas] : kapalit o kahalili sa isang pa- 
nanagutan o gawain. 

9 

pa*nakda pngBot : digkft. 

pa*nakd£y png [Pan pang+saklay] : 
baras. 

pa-nakdd*yan png [ pang+s ak lay+an ]: 
guwarnisyon. 

pa*nakdit png Agr [pang+saklit] : ka- 
sangkapang pantaboy o panghuli ng 


ibon, yari sa kawayang may lambat 
sa isang dulo. 

pa*nakd6ng png [pang+saklong] : ban- 
tas ( ) na ginagamit upang ibukod 
ang salita, parirala, sugnay, pangu¬ 
ngusap at katulad na nagpapaliwanag 
sa isang kaisipan : parentesis, paren¬ 
thesis. 


pa a n£k a rnol png [War] z habhab. 

pa a n£*kot-u*w£k png [pang+takot- 
uwak] : balyan. 


pa*nak*s&n png [Seb] : mangkok. 

s' 

pd*nal png [Esp] : pukyutan. 

pa*nad& png [pang+sala] z salaan. 

pa a nada a g6*dan png [Mrw] 1 : ban- 
dehadong gawa sa tanso 2 : Agr mala¬ 
king lusong na gawa sa kahoy at may 
hawakang pinalamutian. 

pa*nad&*gan pngKar [Bik] : tahilan. 

pa*nad£ a ngin png [ pang+dalangin ] : 
dalangin. 

pa-na*la-y£*pen pngBot [Ilk] z ging- 
gingk 


pa*n&l*gan png 1 : Ark [HU] palapag 
ng gusali o bahay 2: Kar [Bik] bara- 
kilan. 


pa*nadl png [pang+tali] 1: lapat na 
kawayan na pan tali 2 : anumang ga- 
mit'sa pagtatali. 

pa*n£ a lig png [ pang+salig] z tiwala; kum- 
piyansa var pananalig - pnd pa*na* 
li-gan, ma*n6dig. 

pa-nadbkop png z talakop na pang¬ 
huli ng tulingan : sinsorong panaukop. 

* • 

pa*nadi’pod png [HU] z malasakit. 

pa-nadi-tS png [pang+salita] 1: ta- 
lumpati o pahayag 2 : paraan ng 
pagbigkas o paggamit ng mga salita 
var pananalita. 

pa*nadbtik png [Mag] : ambon. 

pa*nddo png [pang+talo] 1: tagumpay 
o pagwawagi sa laro, paligsahan, su- 
gal, at iba pa 2 : salaping natamo sa 
naturang pagwawagi, lalo na sa sugal: 
winning 3: ang nagwagi: daog, nang- 
GANA-/?ndpa a na a lu a nin # i*pa*n6do. 

pa*n£dod png [Bik HU] : sahod. 

pamadu-tog png Tro [Hit] z ritwal 
upang mailayo ang kabahayan sa 
masasamang espiritu. 

pa a nam a b(l png [pang+tambit] 1: ta- 
bing; biyombo Cf kansel 2: Ark sfbi. 

pa-nam-bi-tan png [Bik Tag pang+ 
sambit+an] 1: pagsusumamo; pag- 
mamakaawa 2: Lit tinig paitaas mula 
sa isang may mababang katayuan, 
gaya sa tinig ng panalangin at harana 
Cf PATALASTAS. 


pa a nam*bl£y png [pang+tamblay] : 
pagkukunwaring pagod. 

pa a nam a bd^ng[S7] : gintong nagta- 

taglay ng 20 lulates var panangbo. 

pan a a me a ri a k6 a no png [Esppan ante- 
ricano] z uri ng tinapay na tila unan 
ang hugis : pandiunan. 

pa-na*nag*hidi png [pa+na+naghili ]: 

varyant ng panaghili. 

# . • 

pa*na a na*gu a tan png [pang+sagot+an] z 
tungkuling magtuos at maglinaw 
hinggil sa isang gampaning pinanga- 
siwan o hinawakan : debt 2 , responsa- 
bilidad, responsibility. 

p£ a na a n6dig png [ pang+pa+safig ] : 
varyant ng panalig. 

pa-na-nadi-td png [pag+sa+salita] : 
varyant ng panalita. 

pa a na*na a mit png [pag+da+damit] : 

bihis 2 . 


pa*n&*nap png [Mrw] : gapang. 

pa a n£*na*p6t png [pag+ta+tapat] z pag- 
awit o pagtugtog sa tapat ng isang 
bahay, karaniwan upang manghingi 
ng limos. 

pa-na*na-p^*tan png Tro [pang+ta+ta 
pat+ari] : pagsasadula ng paghahanap 
ng masisilungan nina Birheng Maria 
at San Jose at ginaganap sa lansangan 
bago sumapit ang Pasko, karaniwang 
nagtatapos sa oras ng misa para sa 
Pasko. 

* • • i 

pa a na a na a r£m png [War] z balak; 
pagbabalak; nangad o layon. 

pa-na-na-tidl png [pag+pa+natili] 1 : 
pagtigil sa kinaroroonan : pamama- 
lagi 2: pagpapatuloy sa isang kalaga- 
yan : pamamaiagi 3: hindi pagkaalfs 
o pagkapawi : pamamalagi. 


i 


pa*nan-aw png [HU Seb] : paningin 

pa*na*ndw png [pang+tanatu] : paraan 
ng pagtingin sa isang bagay o pang¬ 
yayari : punto de bjsta. 


pa-na-n^-wag png [Pan pang+tazvag] z 
palayaw. / ~ . 

pa*nan*dS png [pang+tanda] 1: Gra 
bantas 2 : marker, gaya ng lapida, 
muhon, signpost, at katulad. 

pa # na a ngd*han png Zoo [pang+sanga+ 
han] z usang bago pa lamang tinutu- 
buan ng sun gay. 

pa*na*ng£n png [Pan pang+akan] 1 : 
pagkain 2 : hain. 


pa-na-ngan png [Mrw] z pares ng 
tablang may ukit na dragon 1 at may 
okir. 


pa-nang-bo png : varyant ng pa- 

nambo. 

t 


pananglit 


646 


pandipandi 


pa a ning a lit pnb [Seb War] : sakali. 

pa*nang-H*tan png 1 : Lit mataling- 
hagang pagpapahayag ng katotoha- 
nan 2: Zoo [Seb] ahas-tubig na gahita 
ang lapad, humahaba nang mahigit 
isang dipa, may pangil na tila kawil, 
at nananahan sa tangrib. 

pa*na m i\im png Agr [pang+tanim] :mga 
punla na itinanim. 

pa-na-n6ng png Gra [pang+tanong] 

1: salita o anyo ng pangungusap na 
nagtatanong o nag-uusisa : interro¬ 
gative sentence 2 : bantas na pana- 

nong (?) : question mark. . 

, ^ 

pa-na-n6ng pnr\ tumutukoy sa salita 
o pahayag na nagtatanong. 

pa a n& a O pnr Gra [pang+tao] 1 : hinggil 
sa panghalip na tumutukoy sa tao 
2 : personal 3 . 

% 

pa-na-og png [HU Tag] : pagbaba sa 
pamamagitan ng hagdan o katulad - 

pnd mig-pa-ni-og, pu a ma a ni a og, 
i-pa-ni-og, ma*nd*og. 

pa a ni a pa a ri a han png Bot : tabang- 

bayawak. { 

pa-nip-ton png 1 : [War] tela 2: [Seb] 
damit. 

* t + 

pa-na-ri-pu png [Mrw] : balahibo. 

pi*nas png Zoo 1 : [Kap] langgam 2: 
apanas. 

pa*nis png \ : Medv aryant ng manas 
2 : [Bik] tubs. 

pa-ni-sang pngKar [Mrw] : paet. 

pa-na-si-li png : pag-upo nang nakasa- 
lampak at nakaekis ang magkabilang 
binti Cf LUPAGi. 

pa-nas-tin png [57] 1 : palanggana 
2 : batya. 

pi*nat png : silo o bitag sa ibon. 

pa* nit pnr 1 : lanta; hindi sariwa 2: 
Kol kulubot 3: Alp matanda. 

pa-ni-ta, pa*na a ti png [Bik Kap Tag ]: 
matapat o mataimtim na pangako o 
debosyon Cf sumpa : debosyon, devo¬ 
tion, NADIYAR, PANAAD, PANUGA, TABBA. 

pa-ni*tag pnr : payapa. 

pa-na-ta-gin png: maliit na bumbong 
ng kawayan, ginagamit na sisidlan 
ng ikmo. 

pa-na-ting png [Ilk Pan] : sipon 1 . 

pa a ni a ti a k6 png [Esp fanatico] 1 : bulag 
na tagasunod ; fanatic 2 : kasapi ng 
isang kulto : fanatic. 

pa*na a tHi pnd pa*na*tMf*hin v i-pa a 
na-tHi, ma*na a tMi : ipagpatuloy 
ang umiiral na kalagayan; pamalagiin. 

pa*na a U a han png Gra [pang+tao+han] : 
alinman sa tatlong uri ng mga pang¬ 


halip panao na tumutukoy sa tagapag- 
salita, kinakausap, o pinag-uusapan : 

PERSONA 3 . 

pa # na a u*hin png [pang+tao+hiri] : tao 
na gumugol ng panahon sa bahay 
ng iba o para sa isang pagtitipon : 

ABANTO, BISITA 4 , DINAPIT, GUEST, MA- 
NGANA, SANGAILI, SANGKAILI. 

pin-aw png Bot [Ilk] : kugon na gina¬ 
gamit na atip. 

pi a nawpndpu a mi a naw, pa a ni a wan 

1: [Ilk Tag] umalis; yumao 2: [Seb 
Tag] mamatay. 


png 


[Ilk] 


Pa a niy png : isa sa mga pulo sa Iloilo, 
sa Rehiyon VI. 

pa a n£y png 1 : uri ng kendi 2: uri ng 
banga 3: [Iva] pinggan. 

pa*niy pnr, pnb [Ilk Tag] 1 : puro 1 2: 
madalas. 

pa*na*ya png [Buk] 1 : tsalekong may 
palamang kapok 2 : paldang pang- 
ibabaw sa pan talon ng lalaki. 

pa*na a yim png 1 : lektura 2: interbiyu 
3: kumperensiya 1 . 

Pa a na a yi a no/wg: Hiligaynon. 

pa a na*ya a wa a na png [Ifu] : ritwal sa 

paglilibing. 

parvba-las-bis png [Pan] : hawan 2 . 

pan*bi*rik png [Pan] s hagot. 

pancake (pan-keyk) png [Ing] : 
pankeyk. 

pancreas (pang-kri-yas) png Arm [Ing]: 
lapay. 

pin*da png Zoo [Ing] : mammal {Ailu- 
ropoda melanoleuca) na karniboro, 
kahawig ng maliit na oso, at may 
itim at puting balahibo. 

pan*dik pnr [Kap Pan Seb Tag War] : 
kulang sa taas var pandek Cf maikli : 

PENGGEK, PUGOD, PUNGGi 1 , PUNGGOK 2 , 
PUTOT 1 . 

Pin a da a ki a ki png Mit [Hil] : taga- 
pagligtas ng mga karapat-dapat upang 
bigyan ng magandang kapalaran. 

pin*da a ki a ki png Bot [KapHU Kk Tag\ : 
palumpong ( Tabemaemontana pan - 
dacaqui) na karaniwang makakapal 
ang tubo sa mababang pook, at tu- 
mataas nang 1-4 m : kampupot 2 , hali- 

BUTBOT. 

pan a da a ki a king-tsi a na png Bot [pan- 
dakaki+ng-Tsina] : palumpong (7<z- 
bernaemontana divaricata) na may 
mga pares na puti at mabangong 
bulaklak. 

pan*da*k6t png [pang+dakot]: daspan. 


pan*da a lik png [Mag] : banderitas. 

pan’da* mi png [pang+dama] : ang 
kakayahan o katangian, gaya ng pa¬ 
ningin, pandinig, pang-amoy, panlasa, 
o pansalat, na ginagamit ng tao o 
hayop sa pagkilala sa mga panlabas 
na estimulo : pakiramdam 1 , sense 1 . 

pan*din png Bot [HU Seb Tag] : hala- 
man ( Pandanus tectorius) na tuwid 
ang sanga, mahahaba at malago ang 
dahong kumpol var padan : baroy, 

GA-AD, PANHAKAD. 

w • . 

Pan*da a nan pngHeo: isa sa mga pulo 
sa Palawan. 

pan a dang a gi a ra png Say [Esp fan- 
danguera] : babaeng sumasayaw ng 
pandanggo, pan a dang-g6 a ro kung 
lalaki. 

pan*ding*go png Say [Esp fandango] 

: pandalawahang sayaw na masigla : 

FANDANGO. 

pan*din-ma a ba a ng6 png Bot: yerba 

(Pandanus amaryllifolius) na maliit, 
tila roseta na makintab, at lunti ang 
dahon. 

pandanus (pan-dey-nus) png Bot [7ng| : 
anumang halaman (genus Pandanus) 
na pilipit ang tangkay at hugis apa 
angbunga. 

pan a da a pi*ti png [S7] : regalo; kaloob. 

pan*da-ris png [Ilk pang+daras] : 
asarol. 

pan*di a san png [pang+dasa+ari] : gad- 
garan. 

pan a dit pnr : siksik; hapit. 

pan a diw/mdpu a man a diw # pan a da a 
win, i*pan a diw : dumalaw sa pangis- 
daan at kumuha ng huli. 

pan-diy png : tao na gumagawa ng 
mga itak, palakol, at mga bagay na 
yari sa metal : gumanan, smith. 

pan a dik pnr [Ilk Pan] : varyant ng 

pandak. 

pandemonium (pan-di-mo-ni-yum) 
png [Ing] : labis-labis na ingay at ka- 
guluhan. 

parvddng png [Ilk] : patayong kahoy 
na kinakabitan ng tangbaw at naka- 
kabit sa angkod ng araro. 

pan a de*ri*tas png Mus [Esp pande- 
reta+s] : tamburin. 

p£n a de a sil png [Esppan de sal] : tina- 
pay na hugis patatas, karaniwang 
maliit, at kinakain sa almusal o mer- 
yenda. 

pan-din png Bot [Iba Ilk Tag] : dasa. 

pin-di-pin-di png: maliit na bander 
ritas. 



pandiwa 


647 


panganay 


pan*di*w£ png Gra [ pang+diwa ] : ba- 
hagi ng pananalita na binubuo ng 
mga salitang nagpapahiwatig ng kilos 
o gawa : berbo 2 , verb. 

parvdi'wd pnr [ pang+diwa ] : pangka- 
isipan; pang-isip. 

parvdbwang ka*ta*w4*nin png Gra 

[ pandiwa+na katawan+in\ : anyo ng 
pandiwa na hindi nangangailangan 
ng tuwirang layon upang mabuo ang 
kahulugan : intransitive verb. 

paivdbwang pa*li*p4t png [pandiwa+ 
na pa+lipat ] : anyo ng pandiwa na 
nangangailangan ng tuwirang layon 
upang mabuo ang kahulugan : tran¬ 
sitive verb. 

paivdf'wang pa-nga-wmg png Gra 

[pandiwa+na pang+kawing] : pandi- 
wang nag-uugnay sa simuno at pana- 
guri; pandiwang pantulong : linking 
verb. 

pan*di*wang pa*wa*t4s png Gra 

[pandiwa+na pawatas ] 1 : pandiwa 
na walang pagtukoy sa paksa, pana- 
uhan, at iba pa : infinitive verb 2 : 
payak o simpleng anyo ng pandiwa : 
infinitive verb. 


ginaganap sa tahanan ng isang maha- 
lagang tao. 

pan-ddt pnr Kol : kiri; hitad. 

pan*du-pan*du*p4ng png [Mag] : 
biro 1 . 

pa*n£*ga png [Esp] : sukat para sa 
mga buto at butil. 

p6*nel png [Ing] 1 : parisukat na baha- 
gi ng isang rabaw 2 : pohas; dahon 
3: bandeha 4: pangkat ng mga tao 
na tinipon para sa isang layunin 5: 
lupon-Yig hurado. 

panelling (pa-ne-ling) png [Ing] 1 : 
tabla o anumang materyales na gi- 
nagawang panel 1 2 : rabaw ng mga 
panel, karaniwang tablang may inu- 
kit o makulay na disenyo. 

panellist (pa-ne-list) png[Ing] : kasapi 
ng panel. 

panettone (pa-ni*t6*ni) png [Ita] : 
tinapay na gawa sa itlog, pinatuyong 
prutas, at mantekilya. 

pang- pnl : pambuo ng pangngalan 
o pang-uri na nangangahulugang 
kasangkapan o gamit, hal pang-ipit 
var pan-, pam-. 


pan*di*wa*ri png , pnr Gra [pandiwa+ 
wan] : salita na karaniwang pang¬ 
ngalan ngunit hango sa pandiwa, 
hal maging, man, kaya : participle, 
partisipyo. 

pan*d6ng png [Bik HU Pan Seb Tag 
War] 1: takip o taklob sa ulo, kara¬ 
niwang tela, papel, o katulad, na 
nagsisilbing pananggalang sa araw 
o ulan : dalongdong, kudong, pudong, 
purong 2 2: [Bik] payong3: [Ilk] belo 
t/arpindong 4: [HU] kasangkapang 

panlilim sa ilaw para isangga o ituon 
ang sinag nito sa isang partikular na 
pook - pnd mag*pan*d6ng, pan* 
du*ngm, pan*du*ng£n. 

pan*d6ng-4*has pngBot i kabuteng- 
ahas. 


pa*ng4 png 1 : Ana [Bik Kap Tag] ba- 
langkas ng bunganga ng mga vert¬ 
ebrate na binubuo ng mabuto o ma- 
kartilagong estruktura : apapAngig, 
pangAl 2 , pangitegan, sag-ang, salAng, 
sihang 1 , songo 2: [Bik] balangkas ng 
bangka 3: [HU Seb] kawit sa sungkit 
4: [Iba] sanga. 

pang-4*bay png Gra [pang+abay] : 

. salita o parirala na nagtuturing sa 
?' "katangian ng isa pang salita o pangkat 
ng mga salita, lalo na ng pandiwa, 
pang-uri, o kapuwa pang-abay, at 
nagpapahayag ng ugnayan sa pook, 
panahon, paraan, sanhi, antas, at 
katulad : adverb. 


pa*nga*dt png [Kap] : dasal; pana- 
langin. 

pan*d6ng-ta*i*ng£ png Ana : kartilago pa*nga*di*tan png [Iva] : silangan. 


ng tainga. 

Pan*d6*ra png Mit [ GreY : unang ba- 
baeng mortal na ginawa ni Hephaes¬ 
tus at ipinadala sa lupa na may dala- 
dalang kahon ng lahat ng kasamaan. 

Pan'doTa^ box (pan-do-ras baks) png 
Mit [Ing] : kahon na pinagtipunan 
ng lahat ng kasamaan na maaaring 
sumira sa sangkatauhan, ipinagkati- 
wala kay Pandora at natukso namang 
buksan ng huli, kaya kumalat ang 
kasamaan sa daigdig. 

parvddt png [ST] : pista na tumatagal 
nang apat na araw at karaniwang 


pa*ngad*y) png [Bik] : dasal; pana- 
langin. 

pa*ngag*ddn png [Ilk] : hanging ha- 
bagat. 

pang-ag*d6n png : pansamantalang 
paggamit ng isang bagay habang 
naghihintay ng panibago. 

pa*nga*H4s pnr [HU Tag] : walang 
takot; mapanghimasok : daring 2 , pa- 

LANGHAG~/m^ma*nga*h6s, pa*nga* 
ha*s^n, i*pa*nga*H4s. 

pa*ng4k pnr [War] : pango. 

pa a nga*kd png [Bik HU Tagpang+ako ]: 
pahayag na tumitiyak sa pagtupad o 


hindi pagtupad ng isang bagay Cf?A- 
nata, debosyon, sumpa : pledge, pro¬ 
mise -/mdma*nga*kd, pa*nga*ku*an, 
pa*nga*ku*in, i*pa*nga*ko. 

p^ng-al png : pag-ipit sa pamamagitan 
ng mga ngipin. 

pang-41 png 1: pagkagat sa malaking 
piraso ng pagkain, gaya ng crispy 
pata 2: Ana [Pan] panga. 

p4*ngal pnr [Kap Tag] : mapurol; hindi 
matalas. 

pa*ng4l pnr [HU] : pangit. 

pa*ng4*lan png [pang+ngalan] : salita 
o kombinasyon ng mga salitang gi- 
nagamit sa pagtawag o pagtukoy sa 
tao, pook, o bagay Cf bansag, palayaw, 

TAWAG : LAGYU, NAME 1 , NGALAN, NOM- 

BRE-^nrfmag^pa-ng^-lan, pa*nga* 
I4*nan, i*pa*ng4*lan. 

pa*nga*l4*ngan pngBot [HUSeb Tag] : 
tambalosa. 

pa*nga*l4*wan png: komunyon. 

pa*nga*l4*wat png [HU Seb] : ko¬ 
munyon. 

pa*ng4*lay png [Tau] : sayaw bilang 
papuri sa mga bisita, kamag-anak, at 
kaibigan. 

pa*nga*li*yad png [Mnb] : ritwal ng 
panliligaw. 

pa*nga*lu*bay*b4y png- [pang+alu+ 
baybay] : pamamangka o paglalayag 
nang malapit sa baybaying dagat. 

pa*nga*m4n pnr: hinggil sa ugnayan 
ng dalawang tao bunga ng muling 
pag-aasawa ng ina o ama, karaniwang 
itinatambal sa isa pang salita, hal 
amang-pangaman, inang-pangaman: 

STEPMOTHER, STEPFATHER. 

pa*nga*ma*yang png [Mnb] : pina- 
kapinuno sa pamayanan. 

pa*ngam*b4 png \ \ takot; pagkatakot 
2 : pagdududa; pag-aalinlangan -pnd 

pa*ngam*ba*H4n, ma-ngam-ba, i* 
pa*ngam*b6. 

pang-a*m6y png: isa sa limang pan- 
dama na ginagamit sa pag-alam ng 
amoy o anumang katulad sa pama¬ 
magitan ng ilong : igsisimhot, pagpA- 

RONG, PAKAANGOB, PAMAWU, PANIMAHO, 

pangAngot. 

pa*ngam*p6ng png [Mrw pang+kam- 
pong] : sistema ng pangangasiwa sa 
isang teritoryo o pangkat ng mga tao. 

p4*ngan png : balong. 

pa*ng4*nay png [HU Mrw Seb Tag] : 
unang anak ng mag-asawa at pinaka- 
matanda sa lahat ng anak : eldest, 
first-born, inaona, matuwA, pangu- 
loan, pApaw 1 , subAng, suhAg. 





648 


pangan-ga 


pangi 


pa-ngarvga png [ Iva ] : hirap 2 . 

pa a ng&*nga a lu"lu*w£ png Mus Lit 

[pangikd+kaluluwa] 1: pananapatan 
sa bisperas ng Todos los Santos, ina- 
awitan ng nananapatan ang nasa 
tahanan upang kunwa’y maawa sa 
kanila na mga kaluluwang naligaw 
mula sa purgatoryo 2 : awit na gina- 
gamit sa pananapatan. 

pa*ng£*nga*Ium*ba a bd png [pag+ka+ 

ka+salo+ng+baba ] s pagsalo sa baba 
sa pamamagitan ng palad o nakatikom 
na daliri, karaniwan kung nakaupo. 

pa*nga*nga a n£k png [pang+ka+anak ]: 
paglalabas ng sanggol mula sa sina- 
pupunan. 

pa*nga*ngan*di png [pang+ka+kandi]: 
pagtukoy sa babaeng hayop na nasa 
kondisyong makipagtalik. 

pa-nga-nga-m-no png [pag+ka+ka+ 
anino ] 1: Sik matinding pagkadama 
ng kababaan sa sarili at nakikilala sa 
labis na pananahimik o pagkaagre- 
sibo : inferiority complex 2: kakula- 
ngan ng pagpapahataga o tiwala sa 
sarili : inferiority complex. 

pa a nga a ng£ a pin png[Mrw] rpasintabi. 

pa*nga-nga*ri png [pang+ka+ari ] 1: 
kalagayan ng pagiging may-ari ng 
isang bagay: ownership 2: Bat legal na 
karapatan sa isang bagay: ownership. 

pa-nga*nga*ta-w6n png [pang+ka+ 
katawan ] : pisikal na estruktura o 
kabuuan ng isang tao : physique. 

pa a nga*ngat a wf a ran png [pag+ka+ka- 

tiviran ] : paraan o metodo ng pagbuo 
ng katwiran. 

pa*ng&*ngot png [Ilk] : pang-amoy. 

pa a ng£ a nib png [Kap Tag] : anumang 
maaaring magdulot ng kapahamakan, 
pinsala, o sakuna : danger, hazard, 

KAATAPAN, KATALAGMAN, PEGGAD, PEUGRO, 

peril, siksA - pnd pa-nga-nf-ban, 
ma a ng6 a nib, i-pa-ng^-nib. 

pa*nga a n6*rin png: himpapawid. 

pa a nga-mS*ang png [ST] ; sibat. 

pa*ngan a ya*yd png [pang+anyaya] : 
anumang nagiging sanhi ng kapin- 
salaan o kapahamakan sa isang tao 

o bagay - pnd ma a pa'ngan'ya*yd, 

i-pa-ngan-ya-ya. 

pa a ng6*pol png [ST] : aliping babae 
na ginawang kaapid. 

pa # nga a pu png [ Ifu ] : angkan. 

pa-nga-ra-bH png [Ilk] : hapon 1 . 

* . 

pa*ng£*rap png 1: lunggating magta- 
gumpay : ambisy6n, ambition, aspiras- 
yon, parmata 2: masidhing lunggati 
sa katanyagan, kapangyarihan, o 


posisyon : ambisyon, ambition, aspi- 
rasyon, parmata 3: malalim na pana- 

ginip - pnd ma a ngd a rap t pa-nga* 
r4 a pin. 

pang-a a r6k/mg [pang+arok] : kasang- 
kapang sumusukat sa lalim ng tubig. 

pa*ng£ a rot png [Pan] : pirot. 

pa-ngds png 1 : [ST] kini-kinita 2: 
[Iba Ilk] hambog. 

Pangasinan (pang-ga-si-nan) png: 
lalawigan sa hilagang-kanluran ng 
Filipinas, Rehiyon I. 

pd a nga a si a wa*£n png [pang+asizua+an]: 
administrasyon. 

pang-at png [Kab] : tagapamagitan sa 
anumang magkatunggaling pangkat 
var papang-at. 

pa-nga-ta-hu-an png[pag+ka+taho+an]: 
pangi tain 1 . 

pa*nga*ti png [pang+kati] : pain. 

pa*ngat*nig png Gra [pang+katnig] :' 
salita na ginagamit upang pagdug- 
tungin ang mga sugnay, parirala, 
pangungusap, o salita, hal at, saka : 
conjunction 1 . 


pd*ngaw png 1 : anumang bagay na 
maaaring pumigil sa galaw ng paa o 
kamay, tulad ng posas Cf tanikalA 
2 : kalso 1 - 

ng£ a wan. 

pa*ng6 a wan png [pangaw+an] 1 : bi- 
langguan sa ilalim ng lupa: dungeon 
2: [ST] kulungang kahoy para sa 
menor de edad na kriminal, at gina- 
gamit sa pagtatanghal ng kriminal 
sa publiko. 


pnd mag-pa-ngaw, pa a 


pa-nga-wil png [Hil Tagpang+kawib] : 
bingwit. 

• % 

pa-ng6wkaw png [Hil Seb War] : umit. 

pa-nga-w6l png Ana : likod ng bao 
ng ulo. 


pa a ng£*yaw /mg* [Se&] : mangingisda. 

ping;ba png [Mrw] : pampang. 

pang-ddm png [Pan] : hapunan. 

p&*ngen png Bot [Ilk] : langkay o 
kumpol ng mga bunga sa sanga. 

pang*gd png [Seb] : varyant ng pa- 

langga. 

9 a m • • 

pang*g6 a ak png: matinis na sigaw o 
hiyaw. 


pang*g6*ar png: matinis na tunog 
na nalilikha ng tao o hayop mula sa 
malayong pook Cf atungal. 

pang*gad a g6d png [pang+gadgad] : 
pangkayod. 

pang a g4*ga*gdd png Lit [pang+ga+ 
gagad] : panggagaya na may halong 


pagpapatawa o may layuning uyamin 
ang ginagaya : parodya, parody. 

p£ng*ga a g£ a ya png [pang+ga+gaya] 
1: anumang pagkopya ng kilos na 
nagpapakita ng pagtulad sa isang 
idea o bagay Cf plahiyo, plagiarism 
2: pagsisikap na matularan ang isang 
bagay o kilos 3: Lit Sin sa estetikang 
Aristotelian, karapat-dapat na re- 
presentasyon ng isang bagay o kilos : 

imitasyon 1 , ,imitation. 

pang-ga-i png [Mag] : sabog. 

pang*g£l png [Ilk] : kapirasong ka- 
wayan o kahoy na inilalagay sa sungay 
o ulo ng hayop upang hindi mapa- 
suot o mapunta kung saan-saan. 

pang a g£ng png : pag-iihaw o pagto- 
tosta hanggang lumutong. 

pang-g^p/mdmag-pang-gap, pag a 
pang*ga a pm, pag-pang-ga-p^n : 

magkunwari upang magpasikat o 
manloko. 


pang*gds png : pagpapaamo sa tan- 
dang sa pamamagitan ng paghimas 
sa katawan nito Cf hAgod, haplos - 

pnd mag a pang a g£s, pang-ga*sm. 

pang*ga*si png : salabat. 

P£ng-ga a si*n6n a se png\: pangkating 

etniko na matatagpuan sa hilaga ng 
bulubundukin ng Zambales at kan- 
luran ng Dagat China 2: ang wika 
ng mga taga-Pangasinan. 

pang-g^y png [Mag] : sabog. 

pang a gi*gi*pus a p6s png [pang+gi+gi 

puspos] : panlulumo o panlalambot, 
karaniwang bunga ng panganganino 
o pagkasira ng loob. 

pang*go a l(n png Zoo : balintong. 

pang a h£l pnr\ \ tumutukoy sa pagkaing 
lumamig : kilabban 2 : napagod o 
nainip sa matagal na paghihintay. 

pang*ha*l{p png Gra [pang+halip] : 
bahagi ng pananalitang binubuo ng 
mga salitang ginagamit na panghalili 
sa mga pangngalan, hal kami, ako, 
siya : pronombre, pronoun. 

pang a hf png: amoy ng ihi Cf palot : 

ANGSEG, ANGSO, BAITNG, BAYUOT, PANSOT, 

pAr-at. 


pang a hi a hi a na # ngay png [pang+hz+ 
hing+tangay ]: pag-akit sa pamamagi¬ 
tan ng balani. 

pang*hi*hi*ni a ng6 png [pang+hi+hing+ 
tinga] : pagtatanggal ng tinga. 

pang*hf*hip png [pang+hihip] : maik- 
ling kawayang tubo na ginagamit sa 
pagpapasiklab ng apoy o pagpapa- 
baga sa kalan. 

p£ a ngi png Ana [Iba] : pisngi ! . 



pangi 


649 


pangungusap 


pa-ngi png Bot [Bik ] : malanangka. pa*ngi*tu*r6*gan png [ Bik ] : pana- pangyayari, katangian, at kalagayan 


pa-ngi'-ki png Med: panginginig; pa- 
ngangatal. 

p£*ngil png Zoo 1: isa sa mahahaba at 
matutulis na ngipin ng makamandag 
na ahas 2 : isa sa apat na matutulis 
na ngipin, higit na nakikita sa mga 
aso, at may isa ang bawat magkabi- 
lang gilid ng panga : bAngkil, fang, 

PANIGBI. 

pa*ngi*l£n png Zoo : pagil. 

pa*ngim*p6r png [Pan] : pagtitipid. 

pa*ngi*ngi*kil png [pang+ki+kikil\ : 
ilegal at puwersabang paghingi ng 
salapi at ibang pag-aari : ekstorsiyon. 

pamgj-nog png [Seb ] : himig 1 . 

Pa*ng»*no*6n png: Hesus. 

pa*ngi*no*6n png [ pang+poon ] 1: tao 
na makapangyarihan; namumuno : 
agAlon, lord 1 , mastal, master, peg- 
kAmal, yApu 2: sa sistemang feudal, 
tao na may kapangyarihan o nagma- 
may-ari ng malawak na lupain Cf amo : 

LORD 1 , MASTER. 

pa*ngi*pa png : pagnanasa. 

pa*ngi*riw png [Seb] : umit. 


gimp. 

pang*k6l pnr 1: may malaking pa- 
ngangatawan ngunit walang alam Cf 
bobo, tanga, ungAs 2: nakausli ang 
mga ugat sa ibabaw ng lupa. 

p&ng-kas png [War] : bentilador na 
ikinakabit sa kisame Cf wall fan : 
ceiling fan. 

pang*k6t png [Kap Tag] 1 s mga tao 
o bagay na magkakasama, magkaka- 
ugnay, o magkakauri Cf lIpon : cir¬ 
cle 3 , .GROUP, GRUPO, HUT-ONG, UNIT 2 , 

yunit 4 2: panig; partido 3: seksiyon, 
dibisyon. . 

pang*k£*yod png [panglkayod] : kaga- 
mitang pangkusina na ginagamit sa 
pagdurog ng mga pagkain : pang- 
gadgAd . 

pang-kfs png 1: [Hk] duling 2: pagka- 
kapalit ng pangkaliwa at pangkanan. 

pang*ki*y£ png [Ilk] : matong. 

pang*k6 png : paraan ng pagdadala 
ng anuman sa harap ng dibdib sa 
pamamagitan ng dalawang bisig : 
langA 3 -pnd mag*pang*kd, pang* 
ku*hin, i*pang*kd, pu*mang*k6. 


NOUN. 

pang*ng6d*deng png [Ilk] : pasiya. 

pa*ngA pnr : sapad ang ilong : pangAk, 
pappAp. 

pa*ng6d pnr 1: pulpol; mapurol 2: 
mahina ang ulo. 

p£*ngog pnr [War] : uto-uto. 

pa*ng6k png [Ilk] : peste 1 . 

pangolin (pang-go-lin) png Zoo [Ing] : 
ant eater. 

pa*ngo*li*y6n png [Mnu] : salaan na 
karaniwang ginagamit para sa arina. 

pa*ng6n png Bot [War] : langkay o 
kumpol ng mga bunga sa sanga. 

pa*ngo*n6*nong png [Iva] : pula. 

pa*ng6s png : pagkagat ng bagay na 
may katigasan, karaniwan sa tubo : 
man-oos, ngangalen - pnd mag*pa* 
ng6s, pa*ngu*sfn, i*pa*ng6s, pu*ma* 
ng6s 

pang-ug*nAy png 1: Gra bahagi ng 
pananalita na nag-uugnay o nagdu- 
rugtong sa mga salita, sugnay, o pa¬ 
ngungusap, gaya ng pangatnig, hal 
na, ng : conjunction 1 2 : anumang 


pa-ngis png [Bon] : dormitoryo para 
sa mga batang babae. 

pa*ngis pnr [Ilk Pan] : wala ang ka- 
pares. 

pa*ngis*n£*wa png [Kap] : hininga. 

pd-ngit pnr [Bik Tag] 1: hindi ma- 
ganda; masama ang itsura 2 : hindi 
kaakit-akit o hindi kalugod-lugod sa 
paningin : iAad 2 , maot, pangAl, ugly - 

pnd mdg*pa*p£*ngit, pa*pa*ngi*tin,. 
pu*m£*ngit. 

pdng-it pnr [Bik HU Seb Tag War] 1: 
kagat-kagat ng mga ngipin 2: pilipit 
o pulupot, gaya ng lubid. 

pa*ngi*ta pnr [pang+kita] : harapang 

pagkikita-/m^mag*pa*ngbta f mag* 
pa*ngi*ta*hAn. 

p£*ngi*ta*in png [pang+kita+in] 1: 
kakayahan o kapangyarihang makita 
ang magaganap : bisyon 2 , pangata- 
huan, premonition 2: karanasang 
makita nang malinaw ang tao, bagay, 
o pangyayari na wala sa paligid, ka¬ 
raniwang sa ilalim ng kapangyarihang 
di-pantao o sa bisa ng droga. 

pa*ngi*t£*gan png Ana [Mrw]: panga 1 . 

pa*ngi*t&*pel png [Pan] : timpi. 

pa*ngit*l6*gan png [Bon pang+itlog+ 
an] : basket na ginagawang pugad 
ng ibon o manok. 

pa*ngi*tu*pak png [Pan] : pukol 1 . 


pang*k6k/mg [Tsi] : hukot; kuba var 
pingkok. 

pang*k6l png 1 s pagtatali sa tao o 
hayop upang hindi makatakas - pnd 

mag-pang*k6l, pang*ku*Kn, i*pang* 

k6l 2: Idy kalagayan ng pagkakaku- 
long o pagkakatigil dahil sa sakit. 

pang*k6l pnr: ipit. 

pang*IA*dan png Zoo [Bik] : pageng 
bulik. 

pang*la*pang png [Ifu] : tsoker na 
binubuo ng 6-7 na palawit na gawa 
sa pinutol na mga kabibe. 

pang*l6w/wg [Tsi] : lumbay. 

p£ng*lay png [ War] : galang. 

pang-li-m6 png Pol : pinuno sa isang 
pook at may kapangyarihang ka- 
tumbas ng gobemador. 

pang*lim*bA*sog png [Seb pang+lim - 
basog] : pagsisikap. 

pang*lom*b6*yen png Bot [JfZfe] : kara 3 . 

pang*l6y png: pagtawag ng manga- 
ngaso sa kaniyang mga aso. 

pang*lum*bu*yen png Bot [Ilk] : ma- 
latampoy. 

pang*nAn png: maliit na basket para 
sa mga huling isda. 

pang-ngA-lan png Gra [pang+ngalan ]: 
bahagi ng pananalita na tumutukoy 
sa mga salitang kumakatawan sa 
ngalan ng tao, bagay, hayop, pook. 


nag-uugnay. 

pang-u*koI png Gra [pang+ukol] : ba¬ 
hagi ng pananalita na tumutukoy sa 
ugnayan ng pangngalan, panghalip, • 
o pariralang pangngalan at iba pang 
elemento ng pangungusap, hal hing- 
gil sa, ukol kay : preposisyon, prepo¬ 
sition. ^ 

pa*ngu*lfng png [pang+kuling] : pag- 
sira sa pangako; pagtataksil. 

pa*ngu*lo png [HU Kap Pan Tagpang+ 
ulo] : pinakamataas na pinuno ng 
isang samahan, lipunan, o pamaha- 
laan Cf tagapangulo : president, pre- 
sidente. 

pa*ngu*l6*an png [Pan] : panganay. 

pa-ngu*long-tud*ling png [panguh+na 
tudling] : editoryal. 

pA*ngu*nd*hin pnr [pang+una+hin] : 
una; pinakamataas sa ranggo; pina- 
kamahalaga; pinakatampok. 

pa*ngu*nA*kan png [Kap] : pamangkin. 

pa*ngu*ngan png Bot [ Yak] : halaman 
(Ximenia americana) na maasim ang 
bungang kinakain nang hilaw o luto: 
mountain plum, sulosulo. 

pa-ngu-ngu-sap png Gra [pang+u+ 
usap] 1 : salita o pangkat ng mga 
salita na nagpapahayag, nagtatahong, 
nag-uutos, o nagbubulalas ukol sa 
isang bagay, binubuo ng simuno at 
panaguri, at palagiang isinusulat sa 




panguras 


650 


parnpit 


malaking titik ang unang salita, at 
nagtatapos sa pamamagitan ng isang 
bantas : dinalan, payat, SAo 2b , yakan 
2 : pahayag; deklarasyon. 

pa-ngu-ras pngAgr [Wat] : suyod sa 



pang-UTi png Ora [pang+uri] : bahagi 
ng pananalita na ginagamit sa pagla- 
larawan ng pangngalan o panghalip : 
adhetibo, adjective. 

pa-ngu-S! png: ritwal sapanliligaw sa 
lalawigan ng Rizal, na magkasamang 
nagluluto sa isang tahanan ang bi- 
nata at dalaga. 

pa-ngu-wa png [War Sml\ : espiritu 
ng isang makasaianang tao na na- 
matay. 

pang*wa-k4s png: panghulf; pang- 
katapusan : ultimate 4 . 

pang a wi*sik png [ pang+iuisik ] 1: ka- 
sangkapang nagpupuiandit ng maliit 
ngunit masinsing patak ng likido 2 : 
kasangkapang ginagamit sa pagba- 
basbas. 

pang-ya-kit png Med [ ppng+yakit ] : 
malalaking tumor. 

pang’yan png: sa Muslim, reyna ng 
sultan. 

p6ng-ya-y6-ri png [Bik Kap Tagpang+ 
ya+yari] : bagay na naganap : case 3 , 

EVENT, IRANA, HITABO. 

pan-hci a kad pngBot : pandan. 

pan-ha-rdng-ha-rdng png Tro [Bik]: 
panunuluyan. 

pan*hikpnimag*pan*hik f pu a man a 
hfk, pan a hi a k£n, paivhi-kin: umakyat 
sa hagdan var panfk : dAag, onsegep. 

pa*ni png [Mag] : madilim na kulay 
dulot ng paghahabi ng sinulid na 
paayon at sinulid na pahalang. 

pa*ni*b6*go pnr 1: bago; hindi tulad 
ng dati 2: iba; magkaiba 3: muling 

lumitaw; nagsisimula uli -pndxx\& g a 

pa-ni'b^-go, pa*ni*ba-gu*hin, ma a 
ni a b6 a go. 

pa-ni-ba-t &n png [Kap] : pamuhatan 1 ; 
pinagmulan. 

pa-ni-bug-ho png\: agresibong pag- 
tatanggol o pagbabantay : jealousy 1 , 
selos 2 : pagkatakot, paghihinala, o 
pagkagalit at karaniwang nadarama 
kung may kaagaw sa pag-ibig : jea¬ 
lousy 1 , selos - pnd pa-nbbug-hupcm, 
pa a ni a bug a hu a fn, ma*ni*bug-hd. 

pa*ni*bu*kas pngl: pagpapaliban ng 
ginagawa sa susunod na araw 2 : ang 
susunod na araw - pnd mag*pa a ni a 
bu*kas, i a pa*nrbu*kas. 


pa-ni-bu*los png 1: pagtitiwaia nang 
lubos 2: pagkalulong 3: bagong hain 
ng pagkain habang kumakain pa - 

pnd pa a ni a bu a lys6n, ma a ni*bu a l6s. 

panic (pa-nik) png [Ing] : panik. 

pa-nid png 1: Ana [Iva] pakpak 1 2: 
[Seb] pahina. 

pa-nig png 1: [Kap Tag] bahagi ng 
isang seksiyon ng isang pook Of 
banda, dako 2i alinman sa dalawa o 
higit pang rabaw ng isang bagay Cf 
mukha 3: alinman sa dalawa o higit 
pang pangkat o partido sa isang 
kontest, tunggalian, at iba pa 4 : pag- 
kampi sa labanan, debate, at iba pa - 
pnd pu a m6 a nig, pa-ni-gan, i a p6 a nig. 

pa*nt a ga png [Mrw] : kahoy na pan- 
sukat ng bigas. 

pa*ni a ga a bi png [Mag] : pinong sedang 
malong na may lilang kuwadro-kuwad- 
rilyong disenyo. 

pa-m-gab-i png [ War] : hapon 3 . 

pa-ni-gcis png Kar [pang+tigas] : poste 1 ; 
haligi. 

pa*nig*bi png [pang+tigbi] : pangil. 

pa a nig*k£l png Kar [pang+tigkal] : paet 
o anumang kauri. 

pa a ni a hd a pon png [Seb] : hapon 3 . 

pa*nHd png [Seb War] : masid. 

pa-nik png [Ing panic] 1: bigla at 
hindi mapigil na pagkatakot o pa- 
ngamba, may sanhi man o wala, at 
nakalilikha ng pagkagulo o ng hindi 
makatwirang kilos, karaniwang kag- 
yat ang pagkalat sa pangkat ng mga 
tao o hay op : panic 2: isang halim- 
bawa, silakbo, o pan all on ng nasabing 
pagkatakot: panic. 

pa a mk pnd : varyant ng panhik. 

pa-ni-kci png: hindi pangkaraniwang 
tube ng mga halaman, lalo na sa palay, 
dahil sa hindi maayos na pagkaka- 
tanim. 

pa-ni-ka png : gin to na labingwalong 
kilates. 

pa-ni-ka*l& png: varyant ng pandkaia. 

pa-ni a ka a id png [57] : varyant ng pa- 

rikala. 

pa-ni-kbl png [Pan] : puyok 1 . 

pa-ni-ki png Zoo: mammal (order Ce- 
ropthera) na may elastikong balat sa 
unahang biyas na nagsisilbing pakpak 
at lumilipad kung gabi var paniki : 

BUTBOT 5a , KABEG, KABUG-KUWAKNTT, KU- 
IAIATNIT, TALIBATAB. 

pa a n i k-1 u - h 6d png [pang+tikfop+tuhod] 
1: pakiusap; pamanhik 2: pagma- 


makaawa - pnd pa a mk a Iu a hu a r6n f 
ma a nik a lu a h6d. 

pa-nik-sfk png [pang+siksik] 1: pasak; 
tapon 2: Med sakit sa ngipin. 

pa*nMan png : pukyutam 

pa-ni-lay png [Kal] : malaki at tila 
borlas na dekorasyon sa blusang pam- 
babae. 

* 

pa a ni*ma*hd png [HU] : pang-amoy. 

pa-ninvbbs png [57] : reserbang ka- 
sangkapan o garnit. 

pa*nim a dim png 1: anumang gumu- 
gulo sa isip Cf agam-agam , balisa 2: 
sama ng loob; hinanakit 3: lungkot; 

dalamhati - pnd ma a ninvdim, pa a 
nim a di a m6n. 

pa-ni-mu-kd png [HU] : halukipkip. 

pa-ni-mu-la png [pang+simula] : isa sa 
mga unang bahagi ng aklat, karani¬ 
wang isinulat ng autor at nagpapali- 
\yanag sa nilalaman ng aklat: intro¬ 
duction, INTRODUKSIYON 2 . 

pa-ni-nap png [Kap] : panaginip. 

pa-nsn-dd png [Kap Tagpang+tinda] 

1: mga kalakal na ipinagbibili, ka¬ 
raniwang nakikita sa tindahan, pa- 
lengke, at iba pa 2: tinda. 

pa a ni*ng£d png [pang+tingad] : lambat 
na karaniwang ginagamit sa gabi. 

pa a ni a ngfn png [pang+tingin] t: sen- 
tido sa pagtingin var pandngin Cf 

BISTA, MATA : PAKONONO, PANAN-AW 2: 

opinyon; pananaw; palagay. 

pa a ning a k£l png Kar [pang+tingkal] : 
paet. 

pa a ni a ni a b^*go png: kakaibang nada¬ 
rama ng isang hindi mapanatag sa 
bagong bagay, kalagayan, pook, tao, 
at iba pa. 

pa a nf a ni*nga a l6ng-pu a gad png Idy 

[ pag+ ti+tinga la +? ig-pugad] : panliligaw 
o paghahanap ng mapapangasawa - 

M^ma-ni-nga-l^ing-pu-gad, ti a nga a 
la-mg-pu-gad 

pa a ni a ni a wa*ld png [pag+ti+tiioala] 1: 
pagkakaroon ng kumpiyansa o pa- 
nanalig sa isang bagay na walang 
matibay na patunay sa katotohanan 
nito Cf opinyon : belief, pamanisya, 
pammati 2: anumang bagay na binig- 
yang kumpiyansa o pananalig: belief 
3: tiwala; pagtitiwaia : belief. 

pa a ni*pi png Gra [Kap Tagpang+sipi] : 
bantas (“ ”) na ginagamit pangku- 
long sa una at huling bahagi ng sinipi: 

KOMILYAS, QUOTATION MARK. 

pa a m*pit png [Kap Tagpang+sipit] 1: 
kasangkapan sa pagkuha ng bagay 
sa pamamagitan ng pag-ipit nito, tu- 






4l«.J l 


pampol 


651 



lad ng tiyani at sipit 2: ipit sa buhok 
3: anumang may katulad na anyo, 
tulad ng galamay ng alimango at ka- 


un. 


pa-ni-pol png [pang+sipol] : kasang- 
kapang sumisipol, gaya ng sirena. 

pa-m-ri png [Bik ] : tila kawaling itim 
na pinagsasalaan ng ginto. 

pa-ms pnr: umasim dahil sa pagkasira, 
gaya ng pagkain, laway, at iba pa Cf 
bulok : abangles, pAn-os 2: Kol lipas 

na. 

P6 •nit png Zoo [Seb] : hunyango 1 . 

p£-nit png 1: [Bik HU Ilk Pan Tag ] 
bahagi ng balat na naalisan ng bala- 
hibo 2: Bot [HU] kalubkob. 

pa-nit png [Seb War] ; balat. 

p6 -ni-ti-k6n png [pang+titik+ari] 1: 
mga akda na katangi-tangi sa masi- 
ning at malikhaing pagtatanghal ng 
mga idea at damdaming unibersal 
at pangmahabang panahon, gaya ng 
tula, katha, dula, at sanaysay : lite- 
ratura, literature 2 : ang kabuuang 
lawas ng mga naisulat sa tiyak na 
wika, panahon, at iba pa : ltteratura, 
literature 3 : ang mga naisulat na 
tumatalakay sa isang partikular na 
paksa 4 : ang propesyon ng manu- 
nulat o autor. 

pa-ni-u-sog png [Kap ] : isod. 

pa-ni-wd-la png: paniniwala. 

pa-ni-yd-pon png [HU] : hapon 3 . 

p6n-keyk png [Ingpancake] : manipis 
na keyk na iniluto sa pan : pancake. 

pan-ld-mes png [Pan] : siphayo. 

pan-la-pi png Gra [pang+lapi] : titiko 
mga titik na ikinakabit sa unahan, 
gitna, o hulihan ng salita upang mag- 
karoon ng bagong kahulugan Cf 

UNLAPi, GITLAPI, HULAPI : AFFIX, APIHO. 

pan-le-eg png [pang+leeg] 1 : lubid 
na isinasakbit sa leeg ng kalabaw 2 : 
tela na ipinupulupot sa leeg. 

p6n-lo-lo-6b png [pang+lo+loob] : pag- 
nanakaw sa isang bahay, gusali, at 
katulad. 

pan*lu*dan png [Han] : pagdiriwang 
matapos ang anihan Cf tambilaw. 

p&n-lus png Mit : sa sinaunang lipu- 
nang Bisaya, sibat o bahag na nagi- 
ging sanhi ng pananakit o pamamaga 
ng bind kapag natapakan. 

pa*n6*bol png [Pan] 1 : lagis 2: hasa 1 . 

pd-nog png [Mrw] : baba. 

pa-n6*kis png [Pan] : himay-. 

pa-n6-long png Sin [Mrw] : disenyong 
iniukit sa torogan. 


pa-n6n png : koponan. 

p£-no-6-rin png [pa+riood+in] : pala- 
bas 2 ; palatuntunan. 

pa• no-os png [Mrw] : gunamgunam. 

p6-no-r6-ma png [Ing] t: larawan ng 
isang tanawin 2: malawak na saklaw 
ng isang tanawin 3: masaklaw na ka- 
alaman o kabatiran. 

p&n-OS pnr [Bik HU Seb War] : panis. 

pa-n6t pnr [Seb Tag War] : walang 
buhok sa ulo Cf upAw : anot, bulog, 

POKLIS, UPAW. 

pa-not-sa png [Esppanocha] : pulang 
asukal na binuo at hinulma sa kala- 
hating bao ng niyog var panutsa Cf 
pakaskAs, tinaklob : binagol, binakol, 
sangkAka, sinaklob. 

pan-pa-tuk png [Pan] : pulso. 

pan*r6*yew png [Pan] : hibo 1 . 

pan*8a*l& png [pang+sala] : salaan. 

p^n-sat png Zoo [Seb] : sugpo. 

pan-sdw png : pagtatampisaw sa tubig - 

/?ndmag*pan*s6w, pu-man*s6w, i* 
pan-sdw, pan-sa*w6n. 

pan-sin png [Kap Tag] 1: pagkaakit 
ng tingin sa isang bagay 2: pagkilala 
at pagtatala sa isang bagay o pang- 
yayari, kalimitang gumagamit ng pan- 
sukat na kasangkapang siyentipiko Cf 
punA : Atu 2 , dipAra, gepA, himAngno, 
imAno, mAnsay, obserbasyon 1 , panunot, 
tagAd -^n^ma-man-sin, pan-si-nin, 
pu-man-si n. 

pan-sing png : bingwit Cf pamansing. 

pan-si-pat png [pang+sipat] : kasang- 
kapan sa pagsilip ng mga rabaw, tulad 
ng teleskopyo. 

pan-sit png [ Tsi] : masa mula sa arina 
at itlog na pinatuyo, nirolyo nang 
maliit at manipis at ginawang tila 
hibla Cf bihon, kanton, ispagheti, 
lomi, makaroni, miki, miswa, noodle, 
pAsta, rAmen, soba, sotanghon, udon. 

pan-si-tan png [pansit+an] : pansi- 
terya. 

pan-sit b6t-soy png [Tsi] : pansit na 
may karne ng baboy at atay bilang 
pangunahing sangkap. 

p£n-si*ter*y& png [ Tsi pansit+Esp end] : 
restoran na karaniwang naghahain 
o nagbibili ng pansit: pansitan. 

pan-sit gi-s6-do png: pansit na igini- 
gisa sa toyo at sinasangkapan ng iba 
pang pampalasa. 

pan-sit kan-t6n png: pansit na dilaw 
ang hibla, iginigisa sa toyo, at sina¬ 
sangkapan ng iba pang pampalasa. 


pan-sit lang-l£ng png: pansit na may 
sabaw, may halong miki o sotanghon, 
manok, hipon, at itlog. 

i 

pan-sit lug-log png : pansit na hinaha- 
luan ng malapot na sarsa na sarisari 
ang sangkap pampalasa, inilulubog 
lamang sa tubig ang sotanghon at 
hindi luto sa mantika. 

pan-sit ma-la-b6n png : pansit na 
mataba ang hibla at hinaluan ng pa- 
labok. 

pan-sit m^-mi png [Tsi] : pansit na 
karaniwang may sabaw at sinasahu- 
gan ng hinimay na karne ng baka, 
baboy, manok, at iba pang pampalasa. 

pan-sit pa-16-bok jkng: pansit na wa¬ 
lang sabaw, maaaring mataba o payat 
ang hibla, at hinaluan ng palabok. 

pan-sit-pan-si-tan png Bot [pansit+ 
pansit+an] : yerba ( Peperomia pellu- 
cida) na may mga sangang makatas, 
lunti, at malaman, salitan ang dahon, 
at ginagamit bilang palamuti o gamot. 

pan-s6k png [Pan] : panting. 

pan-s6l png [ Tag Tan] : mainit o ma- 
lamig na bukal ng tubig na bumu- 
bulwak C^bAlong. 

p6n-sot png [Seb] : panghi. 

pan-su-al png [pang+sual] : kasang¬ 
kapang pansikwat. 

pan-su^ng^-yat png [Pan] : singhap 2 . 

pan-su*6b png [pang+suob] : kasang¬ 
kapang ginagamit sa pagpapausok. 

pant pnd [I'hg] 1 : humingal 2: tumi- 
bok nang mabilis 3: magbuga 4: 
maghangad nang labis. 

pan-tdg pnr : varyant ng pantay. 

pan-t6-kew png [Pan] : umit. 

pan-tak-kok png [Pan] : yabag. 

pan-tal png [Kap Tag] 1 : Med mamula- 
mulang umbok sa balat dulot ng 
kagat ng kulisap, hampas ng latigo, 
at katulad : batik 2 , butol 4 , iabod, lab- 
hAk 2: latay. 

ptin-ta-lan png : estruktura para sa 
pagdaong ng mga sasakyan : harbor, 

PIYER. 

pan-ta-l6n png [Esp] : mahabang 
salawal, karaniwang hanggang sa- 
kong ang haba : paotaloons 1 , pants, 

trousers. 

pantaloons (pan-ta-luns) png [Ing] 
1 : pan talon 2 ; loko-lokong matan- 
dang lalaki, karaniwang kasama ng 
payaso. , < 

pan*t^*lop png [pang+talop] : kaga- 
mitang pangkusina na pang-alis sa 
balat ng gulay, prutas, at katulad : 

PEELER. 




pantalya 


652 


panyo 


pan*t&l*ya png [Esp pantalla ] : pan- 
tabing na isinasaklob sa ibabaw ng 
lampara o bombilya : lampshade. 

pan*ta*ngi pnr Gra [ pang+tangi] : 
hinggil sa uri ng pangngalan na tu- 
rnutukoy sa tiyak na pook, tao, o bagay, 
hal Filipinas, Loida Cf pambalana : 

PROPER 2 . 

parvtear png Heo [Ilk] 1 : malawak na 
kapatagan 2: malawak na dalampa- 
sigan na walang katao-tao. 

phn-tar pnr [Mrw] : dapil. 

parvt&S png [Bik Kap Mag Tag] : 
paham 1 . 

pan*t4s*ma png [Esp fantasma ] 1: 
multo : phantasm 2: likha-likha ng 
haraya o sagimsim : phantasm 3: 
mailap na hulagway ng isang bagay : 

phantasm . 

pan*t&S*ti*k6 pnr [Esp fantastico ] : 
kagila-gilalas. 

parvtat png Zoo 1 : [Pan Seb] hito 2: 
[Hil\ maliit na hito. 

pan*tdw png 1 : [ Bik] batalan 2: [Iva] 
pinto. f 

pan*t£w png [ Tsi] : utang. 

parvtdy pnr. : magkatulad ang kanti- 
dad, dami, taas, at iba pang katangian 
var pan tag : agrepeng, level, nibelado, 

tupong - pnd mag-pan-t^y, pan* 
ta-yfn, i*pan*t£y, pu*man*t6y. 

pan-t6 png : uri ng galadgad sa pa- 
ngingisda var pantf. 

pan*t£ng png [Ilk] : matigas na kahoy 
na ginagamit na poste. 

pan*te*6n png [Esp] 1 : templong ini- 
aalay para sa lahat ng diyos 2: se- 
menteryo ^arpantiyon : pantheon. 

pan a t&*ra png Zoo [Esp] : panther. 

pantheism (pan*ti-yi*zim) png[Ing] : 
paniniwala na nasa lakas ng kalika- 
san at mga natural na substance ang 
Panginoon. 

pantheon (pan-thyon) png [Ing] : 
panteon. 

panther (pan-ter) png Zoo [Ingpan¬ 
ther] : pusa (Felis concolor) na malaki 
at kulay kape : pantera. 

p£n*ti png [Ingpanty] : kasuotang pan- 
loob o korto ng babae : panty. 

pan*ti png : varyant ng pant£. 

pan*tig png 1: mahinang palo sa ma- 
tunog na bagay: lttok 2 : Lgw a isang 
patuloy na yunit ng bigkas ng pana- 
naljta, binubuo ng isang sentro ng 
malinaw na sonoridad at may kalakip 
na isa o mahigit pang tunog na may 
mababang sonoridad : silaba, sylla¬ 


ble b kombinasyon ng isang patinig 
at isa o dalawang katinig. 

pan-tbgan png [pantig+an] : sila- 
baryo. 

pan*tfng png [Tsi] : biglang silakbo 
ng galit : AKiG 2b , pansok, rungsut - 

/m^mag*pan*ting, pag*pan*ti*ngin, 
pu-man-ting, i*pan*tfng. 

pan*ti*yan png [Pan] : umit. 

pan*ti*y6 png [Tsi] : uri ng talim na 
bakal na may butas o uka sa dulo, at 
ginagamit sa paglalagay ng bato sa 
hiyas Cf pambolitas. 

pan*t6g png Ana Tag War] 1: 
maliit at hugis peras na supot, nasa 
kanang ilalim na bahagi ng atay, at 
nagsisilbing imbakan ng likidong 
lumalabas sa atay : barukan, basisaw, 
birong, butog, gall bladder, pudo 
2: panubigan 2 . 

pan*t6k png 1 : [Ilk Pan Tag] tuktok; 
taluktok 2: [Bik] satsatan; daldalau - 
3: [Hil] sipag; sikap 4: Zoo hayop 
( Suillotaxus marchie) na hawig sa 
baboy, maliit ang mata at tainga, at 
kulay kape ang katawan. 

pan*t6l png Bot [Pan] : santol. 

pantomime (pan*to*maym) png [Ing] : 
pantomina. 

p£n*to*mi*na png Pro [Esp] : pagsasa- 
dula o pagganap sa anumang papel 
nang hindi nagsasalita bagkus guma- 
gamit ng masagisag na pagkilos o ng 
malikhaing pagbabago ng anyo ng 
mukha o pangangatawan : pantomime. 

pan*t6t png 1: pagkayamot o pagka- 
inis sa paghihintay; pagkainip 2: sa 
baraha, ang pagpapalit ng hawak na 
baraha upang makabuo ng magagan- 
dang pares na maaaring ipanalo. 

pan*t6t*se png [Esp pantoche] 1: uri 
ng suklay na mahahaba ang ngipin 
2: huwad at mumurahing hiyas. 

pantry (pan-tri) png [Ing] : maliit na 
silid o kabinet na nilalagyan o pinag- 
tataguan ng mga garni t sa kusina. 

pants png [Ing] : pan talon. 

pant*ta*k6k png [Pan] : yabag. 

pan-tuk png [Kap] : wrestling o pag- 
bubuno. 

pan*tu*kan png Lit [Mag] : bugtong. 

pan*tu*k6s png [pang+tukos] : bakya. 

pan*tu*koy png Gra [pang+tukoy] : 
salitang ginagamit upang tukuyin 
ang pangngalan, hal si, sina, ang 
mga : article, artikulo 6 . 

pdn*tuk*t6k png [pang+tuktok] t : sa 
hiyas, kasangkapang ginagamit na 
pantulak sa prong na de-unyas 2: 


metal na pangkatok na nakakabit 
sa pinto 3: palupalo. 

panty (pan*ti) png [Ing] : panti. 

panty hose (pan*ti hos) png [Ing] : 
stocking na naisusuot hanggang 
baywang. 

p6*nu*bi*g£n png Med [pang+tubig+ari] 
\: sa patolohiya, akumulasyon ng 
serous fluid sa peritoneum : ascites, 
hinubigon, teteraken, tumutob 2 : 
pan tog. 

pa*nu*bol phgMit [Hil] : batong ka- 

hawig ng uling na may kapangyari- 
hang itaboy ang masamang espiritu. 

pa-nu*bong png : sa Marinduque, 
pagtatanghal bilang parangal sa isang 
may kaarawan, lalo na sa mataas na 
pinuno : putong 4 . 

pa*nu*gd png [Bik] : panata. 

pa*nu*ka png Zoo : tagmaya. 

> pa*nu*ka*ld png 1 : balak 2: piano 3: 

mungkahi; suhestiyon 4: hakbangin 
var panikala, punukala : proposal. 

pa*nu*kat png [pang+sukat] : kasang- 
kapan sa pagsukat. 

pa*nuk*su*l4n pngKar [Pan] : tahilan. 

pa*nui*tf*hon png [Sebpang+sulti+hon] 
1: bukang-bibig 2: salawikain. 

pa*nu*not png [Ilk] : gunamgunam. 

pa*nu*nu*ri png [pag+su+suri] : kriti- 
sismo. 

pa*nu*r6 png [pang+turo] : varyant ng 

panturo. 

pa*nu*sig png [Kap] : unlak o paunlak. 

pa*nu*tO png [pang+tuto] 1 : moral o 
espiritwal na patnubay 2: panuro; 
panturo. 

pa*nti*tog png [pang+tutog] : pampu- 
tol sa mitsa o pampatay ng apoy sa 
kandila. 

pa*nu*t6s png [pang+tutos] : kasang- 
kapan o materyales na ginagamit sa 
pananafyi. 

pa*nut*s4 png: varyant ng panotsa. 

pa*nu*w4ng png [Iva] : susi. 

pan*ya*kit png Med : pis tula. 

pan*ydng png [Ilk] : ritwal upang pa- 
yapain ang mga espiritu at pagalingin 
ang maysakit. 

p^n*yas-pdn-yas png Bot [Seb] : pa- 
rinlas. 

pan*y^*wan png Bot [Sefe] : maka- 
buhay. 

pan-yd png [Esp paho] : piraso ng te- 
lang parisukat, karaniwang ginagamit 
na pampunas ng mukha at bisig : 
handkerchief. 


panyodemano 


653 


paperweight 


pin*yo*de*mi*no png [Esp pano de 
mano\ : pampunas ng kamay; pama- 
hiran. 

pan*yo*li*ta png [Esp panoleta] : pan- 
yuwelo na hugis tatsulok Cf panyuwelo. 

pan*yo*if*to png [Esp panolito] : maliit 
na panyo. 

pan*yo*l6n png [Esp panolon] : mala- 
king panyuwelo. 

pin*yon pngBot [HilSeb] : langkay o 
kumpol ng mga bunga sa sanga. 

pin*yo na si*no*li*man png: boida- 
dong telang isinusuot sa ulo ng mga 
lalald, o kalimitang ginagamit ng mga 
babae bilang alampay. 

pan*yu*wi*lo png [Esp pahuelo ] : pi- 
raso ng tela na ginagamit ng babae, 
tila malaking panyo na tinitiklop nang 
patatsulok, at karaniwang inaalampay 
sa balikat Cf panyoleta, panyolon : 

SHAWL. 

pin*zer png [Ing Ger] : armadong 
yunit o tropa, lalo na ng hukbong 
sandatahan ng Germany noong Ika- 
lawang Digmaang Pandaigdig. 

pi-od png [War] : piyesa; saplad. 

pa*6d png : pamatok ng kalabaw o 
baka : guta, kokoong, panaghAyan, 

PASANGOL, SAAL, YOGO. 

pa*6l png Zoo : uri ng page ( Aetobatus 
narinari) na batik-batik ang katawan, 
makinang ang balat, at mahaba ang 
bun tot na tila latigo: bagtAw, banlgon, 

DALI MAN OK, PAGENG MANOR, PAGIPASA, 
TAGABOBON, TALIGMANOK. 

pi*or pnr [Ilk] : pinatuyong mabuti, 
karaniwan sa pill, buko, o mani. f 1 ** 

pa*6s png [Bik Hil Seb Tag ] : pama- 
malat o pagkawala ng tinig dulot ng 
matagal at mahabang pagsasalita o 
pagkakasakit: himAgaw, iaghAw, lina- 
gAwan, pagAw 1 , pAraw 2 , ragAw. 

9 

pa-6-tob png [Bik] : pasasa 1 . 

Pi*pa png: obispo ng Roma at kataas- 
taasang pinuno ng simbahang Kato- 
liko Romano : Pope. 

pi*pa png 1 s Zoo uri rig suso at hugis 
balisungsong 2 : talukab ng kabibe 
na hugis kono o apa 3: [Bik Kap Seb 
Tag] karaniwang sukat ng lapad ng 
tela 4: [Ing] itay. 

pa*pi png [Esp] : itay. 

pa*pi png 1 : Zoo pukyot (Apis mellife- 
ra) na nag-iipon ng pulut 2: Kol [Bik 
HU Seb Tag War] tawag sa pagkain ng 
mga batang bago pa lamang naka- 
pagsasalita. 

pa*pi pnr : mababa at sapad. 


papacy (peypa-sf) png [Ing] 1: opi- 
sina o panunungkulan ng Papa 2: 
sistema ng panunungkulan ng Papa. 

pi*pag png : parihabang higaan na 
karaniwang yari sa kawayan. 

pa*pa*gi*yo png 1 : Zoo [Esp] uri ng 
loro (order Psittaciformes) na mahaba 
at makulay ang balahibo 2: sarang- 
golang hugis ibon. 

papain (pa-peyn) png [Ing] : enzyme 
na tumutunaw ng protina mula sa 
di-hinog na papaya, ginagamit sa 
pagpapalambot ng karne o bilang 
suplemento para sa mabilis na pag- 
tunaw ng pagkain. 

pa*pi*it png [Ilk pa+pait] : apdo. 

pa*pa*i*tan png [Ilk pa+pait+an] : 
putahe ng lamanloob ng baka o 
kambing, sinangkapan ng bawang, 
luya, apdo, at iba pang pampalasa. 

pa*p£k png [ z] : pagkain ng ulam 
nang walang kasabay na tinapay o 
kanin : Anyan, Asay, inanAn lAs-ay, 
ngalurus - pnd mag*pa*pik l pa* 
pa*kin, pu*ma*pik, ma*ma*p£k. 

0 

pa*pa*ki*sil png [Pan] : galing 1 . 

pa*pa*k6l png Zoo : isdang sarikulay 
at karaniwang nakalalason. 

papal (pey-pal) pnr [Ing] : hinggil sa 
Papa o papacy. 

pa*pa*lag*wiy png [Mrw] : pukyutan. 

pa*pa*li*san png Ana [Kap] : pigi. 

pa* pa* I id png: uri ng balyan na kaka- 
iba sa pangkaraniwan. 

pa*p£l*sis png Bot : palumpong na 
balot na balot ng maikli, abuhin, at 
mamuti-muting bulo, taluhabang 
tulis ang dahon na tila ngipin ang 
pinakagilid, murang lila ang bulaklak, 
at malaman ang mabughaw-bughaw 
na bunga : tambalAsi, tigAw. 

pa-pil*wan png Ana [Kap] : pigi. 

pa*p£ng png [Esp Tagpapa+ng] : itay. 

pa*pang-at png [Kal] : varyant ng 

pang-at. 

pa*ping-a*win png Zoo : uri ng ali- 
mango o alimasag. 

pa*p£ng-u*sin png Bot [pa+pang-os+ 
in] : uri ng tubo na makinis, makatas, 
at matamis ang laman. 

pa*pi*nok png Zoo [Mrw Mag] : ibon 1 . 

paparazzo (pa-pa-rat-zo) png [Ing 
ltd] : freelance na potograpo na 
naghahabol ng mga celebrity upang 
makakuha ng retrato. 

pa*pa*r6 png Zoo [Esp] : uri ng mala¬ 
king gamugamo. 


p£*pas png Kol [Esp] : pinaikling anyo 

ng patatas. 

pa*pis pnr : naalisan ng bubong. 

pa*pa*td pnr [Mrw] : baligtad 2 . 

pi*paw png\: [Mrw] panganay2: Zoo 
patong bundok ( Philippine Mallard) 
na bughaw ang pakpak at palong. 

pa*pa*wi*rin png [Kap Tagpa+pawid+ 
in] : himpapawid. 

pi*pay png 1: [Ilk] pag-ihi sa banig 
2: Kol tawag ng bata sa tinapay. 

pa*pi*ya pngBot [Ilk Kap Seb Tag] 1: 
punongkahoy ( Carica papaya) na 
mahaba, malaman, at may maliliit 
at itim na buto ang bungang naka- 
kain 2: ang bunga nito : kabAno. 

pi*pay-i*SO png Bot : yerba na tila 
parehil. 

pa*pi*yo png Zoo [Ilk Tag] : uri ng 
maliit na ibong humuhuni tuwing 
bukang-liwayway. 

pa*pay*to png Say [Ifu] : pagtatanghal 
na ginagaya ang kilos at paglipad ng 
ibon, karaniwang sa saliw ng gangsa: 

BUMBUW r AK, BURBUDSIL. 

pa*pil png [Esp] \: materyales na gawa 
sa manipis na piraso ng sapal ng ka- 
hoy, o iba pang mahimaymay na 
substance, ginagamit na sulatan, 
pambalot, at iba pa : paper 2 2 : implu- 
wensiya; reputasyon-3: ang gina- 
gampanang tauhan sa isang dula at 
kauri : role 1 , part 2 . 

pa*pil de bing*ko png [Esppapel de 
banco] : salaping papel. 

pa*pil de es*tri*ha png [Esppapel de 
estraja] : sotsowa. 

pa*pil de Irha png [Esppapel de lija] : 
liha. 

pa*pii de Tsf-ng png [Esp papel de 
China] s papel na inangkat mula sa 
China, gawa sa kawayan o bulak. 

pa*pi*les png [Esp ]: mga papel, doku- 
mento, o kasulatan : paper 1 . 

ia* 4 

pa*pe*li*ta png [Esp] 1: kapirasong 
papel 2: pases 1 var papelito. 

pa*pe*l(*to png [Esp] 1: varyant ng 
papelita 2: papel na lukot 3: piraso 
ng papel na itinupi at may lamang 
pinulbos na gamot. 

pi*peng png [Hk ]: malauhog na buko. 

paper (peyper) png [Ing] 1: papeles 
2: papel 1 . 

paperback (pey-per-bak) pnr [Ing] : 
libro na matigas na papel ang pabalat. 

paperweight (pey-per-weyt) png 
[Ing] : maliit at mabigat na bagay na 


paperwork 


654 


paragon 


ipinapatong upang hindi lumipad 
ang papel. 

paperwork (pey-per-work) png [Ing] 
1: pangkaraniwang gawaing klerikal 
at administratibo 2: mga dokumento, 
lalo para sa isang partikular na la- 
yunin. 

pd*pet png [Ingpuppet] 1: gawa-gawa 
o artipisyal na pigurang sumasagisag 
sa tao o hayop, pinagagalaw ng baras 
o mga patpat, at karaniwang itina- 
tanghal sa maliliit na entablado : 
puppet, sebekoy2: Koli sang tau-tauhan 
ng isang tao, pangkat, o pamahalaan 
na kontrolado ng iba ang kilos at 
pasiya : puppet, tuta 2 . 

papier mach& (pap-yey ma-shey) png 
[IngFre ] : taka 1 . 

papilla (pa-pi-la) png [Ing] : maliit 
at tila-utong na umbok sa katawan o 
bahagi ng katawan. 

papillon (pa-pil-yon) png Zoo ]: [ Fre] 
paruparo 2: [IngFre] : uri ng aso na 
may taingang tila pakpak ng paru¬ 
paro. 

i 

p£ a pi a r6 png Bot [Esp] 1: halamang 
tubig ( Cyperus papyrus) na mataas, 
matingkad na lunti ang tangkay, at 
may malambot na bulaklak : papyrus 
2: sinaunang papel na sulatan mula 
sa naturang halaman : papyrus. 

pa*pi*td png, pm [Iva] : pito 1 . 

pap*l6*ngon png [Bik] : palong. 

pap-pa-ngal png Zoo [Ifu] : larva ng 
kukkuwit. 

pap*p&p pnr [Ilk] : pango; sarat. 

pap-pa-ta-yan png [Bon] : kahuyang 
itinuturing na sagrado. 

pdp* ri a k6 png [Ing] 1: Bot pulang sili 
2: pampalasa na gawa dito. 

Pap test png Med [Ing] : pagsusuri 
sa cervix upang malaman kung may 
sakft sa matris. 

pa-pu-kaw png Mit [Hil] : ritwal na 
nagbibigay sa kaluluwa ng pagkaka- 
taong sabihin ang kaniyang mga hu- 
lfng bilin sa mga kasapi ng pamilya. 

pa*pu*ri png [pa+puri] : pahayag ng 
pagsang-ayon o paghanga : praise. 

pa*pu*t6k png [pa+putok] : rebentador 
at iba pang laruang pinasasabog kung 
may pagdiriwang. 

papyrus (pa-pay-nis) png Bot [Ing] : 
papiro. 

par png [Ing] 1: pantay na halaga o 
katayuan 2: normal na dami, antas, 
kalidad, kondisyon, istandard, o ka- 
tulad 3: a halaga ng salapi ng isang 
bansa b kalagayan ng bahagi sa anu- 


mang negosyo na maaaring bilhin sa 
orihinal na halaga 4: Isp sa golf, ang 
bilang ng mga stroke na itinakdang 
istandard para sa isang hole. 

p6*ra png 1 : pagpapatigil o pagpapa- 
hinto ng isang sasakyan, lalo kung 
sumasakay o bumababa 2: [Uk] ubod 
ng niyog; umuusbong na embriyo ng 
niyog bago lumabas ang kotilidon - 

jfrndpuTn^Ta, i a p£*ra. 

pa*rd png [War] : pambura. 

p£*ra pnr [Esp comparar] : katulad - 

pnd i*p6*ra, ma*p6*ra. 

P6*ra! pdd : Tigil!; Hinto! 

p6 a ra pnt [Esp] : ukol sa ; ukol kay. 

pa*ra- pnl [Ing] 1 : sa tabi ng 2: higit 
sa 3: Kent modipikasyon ng 4: pam- 
buo ng tambalang salitang nanganga- 
hulugang pamproteksiyon o pan- 
tanggol, hal parasol, parachute. 

pa*ra a £n png [pa+daan] 1 : landas^' 
tungo sa isang layunin : way 2: ka- 
sangkapan para sa isang gawain : 
means 3: hakbang sa paggawa ng isang 
bagay 4: piano tungo sa isang layu¬ 
nin -pnd mag*pa*ra a 4n, i a pa*ra a dn f 
pa a ra a 4 a nin. 

parabiosis (pa-ra-ba-yo-sis) png Bio 
[Ing] : anatomikong panghugpong 
ng dalawang organismo. 

parable (pa-ra-bol) png [Ing] 1 : pa- 
rabula 2: parabola. 

pa a r^*bo a l^ png [Esp] : sa heometriya, 
ang set ng mga point na pawang mag- 
kakapantay ang layo mula sa takdang 
linya at takdang point sa isang plane 
o sa nakapaayong plane : parable 2 . 

pa*ra a bu a la png : maikling katha na 
may inilalahad na aral o kaisipang 
moral : balaybay, parable 1 . 

paracetamol (pa-ra-se-ta-mol) png 
[Ing] : gamot na pantanggal ng sakit 
at lagnat. 


p£*ra a da a h£n png [parada+han] : pook 
na pinaghihintuan o tinitigilan ng 
mga sasakyan. 

parade (pa-reyd) png [Ing] : parada 1 . 

» 

pa a ra a d6 a ro png [Esp] : pook na hin- 
tayan o tigilan. 

paradigm (pa-ra-daym) png [Ing] : 
paradigma. 

pa a ra a dig*ma png [Esp] : kinakata- 
wang modelo o padron, karaniwan 
ng isang teorya o pananaw: paradigm. 

pa*ra a df a pad png [Ilk] 1 : pahalang 
na dingding, yari sa kawayan, at su- 
masalalay sa gable te ng bahay 2 : tao 
na padaskol-daskol kung kumilos. 

pa*r6*do pnr [Esp] 1 : lugi sa halaga 
ng mga kalakal o paninda 2 : walang 
sigla; natitigilan. 

pa*ra*d6 a ha png [Espparadoja] : balin- 
tuna. 

paradox (pa-ra-dox) png [Ing] : balin- 
tuna. 

paradoxical (pa-ra-dok-si-kal) pnr 
[Ing] 1 : balintuna 1 2: mahilig sa kasi- 
nungalingan o pagsisinungaling. 

paraffin (pa-ra-fm) png [Ing] : sustan- 
siyang puti o walang kulay at tila 
pagkit : parapina. 

pa a ra*g4 a la png [Esp] : halagang ipi- 
nagkakaloob bilang pabuya sa isang 
naglilingkod. 

pa*ra a g£n png: pagpapaloob ng lay- 
layan ng damit na pang-itaas sa palda, 
salawal, o anumang katulad - pnd 

i a pa a ra a g£n, mag-pa*ra*gdn 

pa-ra-g^s png: pagtawag o pagsundo 
sa isang tao, lalo na kung may kamag- 
anak na namatay. 

pa*ra*g£ a tOS png [Esp] : sandalyas 
na gawa sa mumurahin at hindi kai- 
langang bilhing materyales, gaya ng 
katsa o sirang goma ng sasakyan. 


parachute (pa-ra-syut) P ng [Ing] : P?; r f9 Ma P n S ■ pagmamagaling - 

7 1 s 6 ^/imag-paTa-gf-la, pu-ma-ra-gHa, 


parasyut. 

parachutist (pa-m-syu-tist) png[Ing]: 
parasyutist. 

Paraclete (pa-ra-klit) png [Ing] : Es- 
piritu Santo. 

pa*r4 a da png 1 : pagdiriwang na gi- 
nagawa, karaniwang may pagma- 
martsa, at madalas na may kasamang 
karosa, banda ng musiko, at iba pa : 
galila 2 , parade 2 : ang pamamalagi 
o pagtigil ng sasakyan sa himpilan 
nito 3: ang buong halagang naipusta, 
gaya sa sabong - pnd mag a pa a r& a da, 
i a pa*ra*da, pu a ma a ri a da. 


i a pa a ra a gMa. 

pa*r£*gis png Bot : halaman (Eleusine 
indica) na tuwid, tumataas nang 80 
sm, at nagagamit ang ugat bilang ga¬ 
mot para sa bagong panganak: bakis- 
bakisan 2: halaman ( Paspalum scrobi- 
latum) na tila alambre at nabubuhay 
sa mga damuhan var parangis. 

pa*ra a g6 a he png Gra [Esp paragoje] : 
karagdagang tunog o pan tig sa dulo 

ng salita. 

* 

p£ a ra a g6n png [Ing] 1 : a modelo ng 
kahusayan b tao na mahusay na ma- 
husay 2: modelo ng magandang kata- 


-■** 



K . -.see::;::™! ::r-: ■; . . 'MX 


I 


■. iilii ■ 


if jj 


m 









paragos 


parang 


ngian 3: di-pangkaraniwang malaki 
at bilog na perlas. 

pa*r£*gos png: uri ng karetana hini- 
hila ng kalabaw. 

p^-ragTcip png [ Ing paragraph ] : ta- 
lata. 

paragraph (pa*ra*graf) png [Ing] : 
talata. 


pa*r£g a was png [Esp para+agua ] : 
payong. 

pa*ra*hin png [ para+han ] : pook na 
hintuan ng mga sasakyan. 

pa*ra*h^*ya pngMus Lit [War] : awi- 
ting-bayan ng pagluluksa at pagda- 
dalamhati sa namatay. 

pa*r£ a ig png: anumang bagay namaa- 
aring gamitin na pamparikit ng apoy. 

pa*ra-is-d3 png : halaga o anumang 
ibinibigay sa mga magdaragat bilang 
bahagi ng sahod o pabuya var para- 
ista. 


pa*ra # i a SO png [Esp] 1: sa Bibliya, ta- 
hanan nina Adan at Eba ayon sa sa- 
laysay tungkol sa paglikha : eden 2: 
ang langit bilang huling hantungan 
ng mga walang kasalanan : eden 2: 
pook na napakaganda at kagila-gilalas, 
estado ng napakataas na kaligayahan 

Cf LEMLUNAY : EDEN. 

pa*r&*it png: kasunduan sa pagtutu- 
lungan; ang kapanalig. 

pa*r6kpng \: [Rap] dabog; pagpadyak 
nang malakas dahil sa pagkayamot 
2: Kol pulis. 

pa a r£k pnr 1: malandi; kiri 2: walang 
kabuluhan o kahulugan. 

ft 

pa*ra a k& png : basket na may malaki 
o maluwang na bunganga. 

pa-ra*ka a i a da png [Esp paracaidas] : 
parasyut var parakayda, parakeda. 

pa • ra a ka a i a d 6 a ro png [Esp paracadero] : 
tao na gumagamit ng parakaida var 
parakaydero. 

pa*ra a kay a dfs a ta png [Esp paracaidista] : 
parasyutist. 

parakeet (pa-ra-kit) png Zoo [Ing] : 
parakit. 

p£*ra*kft png Zoo [Ing parakeet] : ma- 
liit at payat na lorong mahaba ang 
buntot Cf kulasisi : parakeet. 

pa a r£‘kol png [War] : palakol. 

pa*ra*l4*nan png [Kap pa+dalanari] : 
kanal na paagusan o padaluyan ng 
tubig. 

pa a ra*lap'd£p png : pangingibabaw. 

pa*ra a l£ a ya png [Kap para+ilaya] : hi- 

laga. 


paraldehyde (pa-ral-de-hayd) png 
Kent [Ing] : siklikong polimer ng 
acetaldehyde na ginagamit bilang 
narkotiko at pampakalma. 

paralegal (pa-ra-lf-gal) pnr [Ing] : 
hinggil sa mga katulong sa pagpapa- 
iral ng batas. 

pa a ra a le*lfs*mo png [Esp] 1 : ang posis- 
yon o kaugnayan sa paralelo 2: pag- 
ayon ng direksiyon o karakter 3: ang 
pagkakaugnay ng bawat isa ngunit 
walang sanhi ng pagkakaroon ng re- 
lasyo.n o inter-aksiyon : parallelism. 

pa a ra*i£*lo pnr [Esp] : parallel. 

pa*r£*li png [Kap Tag] 1: akusasyon; 
habla 2: parunggit; paninirang puri. 

pa*ra*lfp*sis png [Ing] : paraan ng 
pagbibigay diin sa isang paksa sa pa- 
mamagitan ng pagsasabi nang kaunti 
lamang o hindi pagsasabi ng anuman. 

pa*r^ a lis png 1: rodilyo; pulin; roler 
2: tao na tagapamagitan sa nag-aaway 
o nagliligawan. 

pa*rcHi a sfs png Med [Esp big paralysis] 

1: pamamanhid at pagkawala ng ka- 
kayahang maigalaw ang anumang 
bahagi ng katawan 2: kawalan ng ka- 
pangyarihan o kabuluhan : paralysis. 

pa*ra a lf*ti a k6 png [Espparalitico] : tao 
na may paralisis : paralytic. 

parallax (pa-ra-lax) png [Ing] : kaib- 
han ng mga posisyon o direksiyon 
ng mga bagay kung sisipatin o titing- 
nan sa iba’t ibang posisyon. 

parallel (pa-ra-lel) pnr [Ing] 1: mag- 
kaagapay at hindi nagtatagpo ang 
mga dulo : dulganay, paralelo 2: 
magkatulad : paralelo 3: nangyayari 
nang magkasabay : paralelo. 

parallelism (pa-ra-le-li-sim) png[Ing] : 
paralelismo. 

parallelogram (pa-ra-le-log-ram) png 
[ Ing] : kuwadrilateral na paralelo at 
magkapantay ang mga gilid na mag- 
katapat. 

paralogism (pa-ra-lo-dyi-sim) png 
[Ing] 1 : kamalian 2: maling panga- 
ngatwiran. 

pa a ra a lu a man png [Kap Tag] 1: sinau- 
nang kasangkapan ng mga magda¬ 
ragat upang matukoy ang direksiyon 
Cf kompas 1 : aghom 2 1 mutya 2 . 

paralysis (pa-ra-li-sis) png [Ing] : pa¬ 
ralisis. 

paralytic (pa-ra*lf*tik) png [Ing] : pa- 
ralitiko. 

pa*ram png : pagkawala o pagkaalis 
ng mga bagay, gaya ng galit, sakft ng 


ulo, at iba pa - pnd ma'pchram, i a 
pa a ram, pu*ma a ram. 

pa-ranrvd£m png [pa+damdam] : pa- 
hiwatig; pahatid. 

paramecium (pa*ra*mis*yum) png 
[ Ipg] : protozoan (genus Paramecium) 
na hugis tsinelas at nababalutan ng 
cilia. 

paramedic (pa-ra-me-dik) png [Ing] : 
paramedik. 

pa*ra a me a dik png [Ing paramedic] : 
tao na sinanay sa panggagamot, may 
kakayahang magsagawa ng batayang 
tungkulin para sa dagliang pagpapa- 
galing Cf doctor, nars, nurse : para¬ 
medic. 

pa a ra a m6*di*kal pnr [Ingparamedical] : 
tumutulong o sumusuporta sa gawa- 
ing medikal. 

parameter (pa-ra-mi-ter) png [Ing] 
1: Mat isang di-nagbabago o nagba- 
bagong termino sa isang funsiyon na 
nagtatakda sa isang anyo ng funsiyon 
ngunit hindi sa pangkalahatang anyo 
nito : parametro 2: sa estadistika, 
isang variable na pumapasok sa an- 
yong matematika ng anumang dis- 
tribusyon, kaya ang mga posibleng 
kabuluhan ng variable ay umaayon 
sa iba’t ibang distribusyon : parametro 
3: katangian, karaniwang masusukat: 
parametro 4: anumang di-nagbaba- 
gong salik na nagtatakda ng hangga- 
han : parametro. 

pa a ra a m6t a ro png [Esp] : parameter. 

pa*ram a n6s a ya jmgSik [Ingparamnesia] 
1: amnesya 2 : deja vu. 

p^ a ra a m6 png [Esp] : mataas at mata- 
rik na talampas sa Timog America. 

paramount (pa-ra-mawnt) pnr [Ing] 
1: pinakapangunahin 2: may pina- 
kamataas na autoridad. 

paramour (pa-ra-mur) png [Ing] : 
kaapid. 

pa*ram a p6 a an png [Mrw] : babae. 

p^*ran pnd mag*pa a r6n, pa*ra a ndn, 

pu a ma*r^n [Iba] : maghanda; hu- 
manda. 

p^-rang png 1: [ Kap Mag Tag] mala- 
wak na kapatagan, karaniwang ma- 
damo at tiwangwang, gaya ng kabu- 
kirang walang tumitira : gutad 2 , 
kvrikaan, meadow, prairie, pukas 2: 
[Mai] malaki at mabigat na patalim 
na ginagamit sa paghahawan sa gu- 
layan. 

pa a icing png [Ilk] : pagdalo; pagharap. 

p^*rang pnb , pnu [para+na] : tila. 





parangal 


656 


paratfpus 


pa a ra*ng£l png [pa+dangal\ 1 : papuri 
o ang pagbibigay ng kaukulang pag- 
kilala sa isang nagtagumpay: memor- 
yaL, memorial 2 : pagdiriwang o kasa- 
yahang handog sa sinumang nagtamo 
ng karangalan. 

p£*ra-ngd-lan png [pa+dangal+an] : 
pagpapakita sa isang bagay nang may 
anyong pagmamagaling -pnd mag* 
pa-ra-ngd-Ian, i-plg-pa-ra-ng^lan. 

pa*r6*ngan png Zoo [ Seb ] : muong. 

pa-ra*ng4-rang png [Ilk] : siwalat. 

pa*ra a ngdw pngKar [Ilk] : bukas na 
aab na inuka sa gawing itaas ng poste 
na sumasalaiay sa sepo. 

pa a r&*ngis png Bot [Ilk] : varyant ng 

paragis. 

pa a r£ng~pa*r£ng png Zoo : isdang alat 
(Chirocentrus dorab) na kulay pilak 
ang katawan. 

pa*rang*yd png [Kap Tagpa+rangya] : 
anumang ginagamit sa pagmama- 
rangya; ang pagpapamalas ng karang- 
yaan. 

pa-ra-nim-po png Ark [Esp paranimfo] : 
bulwagan 2 . 

pa-rarvku-ton png: pinakamatandang 
lalaki na namumuno sa komunidad 
ng mga Sulod. 


pngSik 


paranoya 2 . 

paranoiac (pa-ra-no*yak) pnr Sik 
[Ing] : paranoyd. 

paranoid (pa*ra*noyd) pnr Sik [Ing] 
: paranoyd. 

p6*ra*n6r*mai pnr Sik [Ing] : lagpas 
sa sakop ng normal at obhetibong 
imbestigasyon o pagpapaliwanag. 

pa-ra-nd-ya pngSik [Esp] 1: pagiging 
paranoyd : paranoya 2: tao na para¬ 
noyd : PARANOYA. 

p6*ra a n6yd pnr Sik [Ing paranoid] : 
labis na suspetsoso o balisa : para¬ 
noiac, PARANOID. 

pa*ra a num /mgAgr [Kappa+danum] : 
irigasyon; patubig. 

pa*ra*6n png [Espfaraon] : pharaoh. 

pa*r£’pak png [Mrw] : pagakpak. 

pa*ra-p£*ra pnr: pare-pareho; mag- 
kakatulad. 

pa-ra-perndl pnr Bat [Esp parafemal] : 
nasa ilalim ng kontrol ng ginang : 

PARAPHERNAL. 

pa a ra a per a n6l*ya png [Ing parapher¬ 
nalia] 1: mga kagamitang pansarili 
2 : mga kasangkapan, tulad ng mga 
bagay na ginagamit sa kampo. 


parapet (pa*ra*pit, pa*ra*pet) png 
[/ng] : mababang dingding sa paligid 
ng bubong, balkonahe, o katulad 
na estruktura. 

paraphernal (pa-ra-fer-nal) pnr [/wg] : 
parapernal. 

paraphrase (pa-ra-freys) png [Ing\ : 
muling pagsasabi o pagsusulat ng 
isang pahayag o akda sa pamama- 
gitan ng paggamit ng ibang salita. 

pa*ra-pi*na png [Esp parafina] : pa¬ 
raffin. 

paraplegia (pa*ra-pli-dya) png Med 
[Ing] : paralisis sa ibabang bahagi 
ng katawan mulang baywang pababa: 

PARAPLEHIYA. 

paraplegic (pa’ra*plf-dyik) pnr Med 

[Ing] : hinggil sa sinumang may para¬ 
plegia. 

pa*ra*pl6*hi"y6 png [Esp paraplejia] : 
paraplegia. 

p6*ra*p6 pngGra [Espparafo] : talata. 

parapsychology (pa*ra*say*k6*lo*dyi) 
png Sik [Ing] : pag-aaral sa mental 
na kalagayan o penomeno na labas 
sa sakop ng ordinaryong sikolohiya. 

pa*r£ a rak png 1 : [Kap Tag] kabuluhan; 
halaga; saysay 2 : anumang nakasala- 
lay sa sisidlang may tubig upang hindi 
langgamin. 

pa*ra*r£ng*gar png [Mrw] : pirata. 

pd*ra-rd‘yos png [Esppararrayos] : 
barilya na panghuli ng kidlat at pro- 
teksiyon ng bahay o gusali laban sa 
tudla ng kidlat kapag maunos: light¬ 
ning rod. 

p£ a ras png Ana [Hil] : gulugod. 

pa*r£s png 1 : [Kap] anghang 2: Bot 
[Bik] darapugan. 

p6 a ra a sfn a te a sis pngLgw [Ingpara- 
synthesis] : pagbuo ng mga salita sa 
pamamagitan ng pag-uulit nito, hal 
ipagtulak-tulakan : parasynthesis. 

parasite (pa-ra-sayt) png [Ing] : para- 
sito. 


parasitic (pa-ra-sf-tik) pnr [Ing] : para- 
sidko. 

pa*ra*sf*tik pnr [Ingparasitic] i para- 
si tiko. 

pa*ra a 8f a ti a k6 pnr [Esp parasitico] : u- 
maasa sa iba upang mabuhay; nabu- 
buhay sa tulong ng iba : parasitic, 

PARASITIK. 

parasitism (pa-ra*si*ti-sim) png [Ing]: 
parasitismo. 

pa*ra*8i v tf8*mo png Zoo, Bot [Esp] : 
relasyon ng organismong parasito 
sa iba : parasitism. 


pa a ra a sf a to png [Esp] 1: Bot Zoo hayop 
o halamang nabubuhay o nakatira 
sa iba, na pinagkukunan ng pagkain : 
parasite 2 : tao na nakatira o nabu¬ 
buhay sa tulong ng iba : parasite. 

parasitologist (pa-ra-si-to-kndyist) 

png [Ing] : tao na dalubhasa sa para- 
sitolohiya. 

p£ a ra a si a t6 a lo*g6 pnr Bot Zoo [Esp] : 
hinggil sa parasitolohiya. 

parasitology (pa-ra-sbto-lo-dyf) png 
[Ing\ : parasitolohiya. 

p6'ra a si a t<Ho a hi'ya png Bot Zoo [Esp 
parasitologia] : sangay ng biyolohiya 
na tumutuon sa mga parasito at ang 
epekto nito sa parasitismo : parasi¬ 
tology. 

p£ a ra*s6l png [Esp Ing] 1 : panlaban 
sa init ng araw 2 : payong. 

pa a r68’pas/mg [Ilk] : pagputol nang 
mabilis sa damo - pnd pa*ras*pa* 
sfn, pu-ma*ras*p^s. 

parasynthesis (pa-ra-sin-te^sis) png 
Lgw [Ing] ; parasintesis. 

p6*ra*syut png [Ing parachute] : ka- 
sangkapang hugis payong, ginagamit 
upang binbinin o pabagalin ang 
pagbagsak ng tao o bagay mula sa 
isang sasakyang panghimpapawid : 
parakaida, parachute. 

pa a ra a 8yu a tist png [Ingparachutist] : 
tao na gumagamit ng parasyut: pa¬ 
rachutist, parakaydista. 

p£-rat png [Bik] : panghi. 

pa*rdt png\ : [Ilk] askad 2: [&&] alat. 

pa*r^i a tang png: mali at mapaghina- 
lang paninira : pamalsa - pnd mag* 
pa a ra a tang, pa-ra-td-ngan, i*pa a 
rd-tang. 

pa*ra*taw png [Palparatao] : ugat. 

parataxis (pa*ra*tak*sis) pngGra [Ing 
Lat] \ maayos na pagkakasunod- 
sunod ng salita o talata. 

parathyroid (pa*ra*tay-royd) png Ana 
[Ing] : gland sa likod ng thyroid, 
naglalabas ng hormone na nagsasa- 
ayos ng antas ng calcium sa dugo. 

pa*r£ a ti pnb [Kap Tagpa+dati] : lagi; 
tuwina; paulit-ulit. 

pa*ra*tfg*nay png [Ilk] 1: kuwerdas 

ng relo 2 : motibasyon; ganyak. 

pa*ra a tf a mid png [Ilk] : tirante ng 
sombrero upang di-maalis ang pag- 
kakasuot nito sa ulo. 

p8 a ra*tfng png [pa+dating] : mensahe; 
pahatid; pasabi. 

pa a ra a tf a pu8 png Med [Esp paratifus] \ 
paratyphoid. 



















para tong 


657 


Pariseo 


pa-ra*t 6 ng png Heo [Ilk] : lupang 
mabuhangin. 

paratroop (pa-ra-trup) png Mil [1ng\ : 
pangkat o tropa ng paratrooper : 

PARATRUP. 

paratrooper (pa-ra-tru-per) png [Ing] : 
sundalo na sinanay na tumalon nang 
nakaparasyut patungo sa labanan : 

PARATRUPER. 

pa-ra-trup png Mil [Ing paratroop] : 
paratroop. 

p^-ra-tru-per pig Mil [Ingparatrooper] : 
paratrooper. 

paratyphoid (pa-ra-tay-foyd) png Med 
[Ing] : sa patolohiya, sakit na may 
sintomas na kahawig ng tipus ngunit 
higit na mahina ang epekto, at dulot 
ng paratyphoid bacillus : paratipus. 

paratyphoid bacillus (pa-ra-tay-foyd 
ba-sf-lus) png [Ing] : alinman sabak- 
terya (genus Salmonehia) na sanhi ng 
paratyphoid. 

par avion (par av-yon) pnb [Fre] : sa 
pamamagitan ng koreong panghim- 
papawid. 


p£-reng k(*lat png [ Mrw ] : telang may 
makintab na rabaw at ginagamit na 
pandekorasyon sa bahay. 

parent (pe-rent) png [Ing] : magulang. 

parentage (pe-ren-tidz) png [Ing] : 
pinagmulang angkan. 

Parental Guidance (pa-ren-tal gay- 

dans) png [Ing] : paalala na kailangan 
ang patnubay ng mga magulang sa 
isang batang manonood ng palabas 
sa sine o telebisyon : PG. 

pa-r 6 n-te-sis png [Esp] : panaklong. 

parenthesis (pa-ren-ti-sis) png[Ing] 

: panaklong. 


Parent-Teacher-Association (pe- 

rent tft-sera*so-si-yey-shon)^? 2 g-[/ng]: 
lokal na organisasyon ng mga magu¬ 
lang at guro upang mapaglapit sila 
at mapabuti ang pasilidad na pang- 
edukasyon at pampaaralan : PTA. 

0 

pd-res png [Esp] 1 : dalawang magka- 
hawig at magkatulad na bagay para 
sa magkasamang paggamit var paris : 
pare ha 1 , pair 2 : paghahati sa dala- 
dalawa. 


pci-raw png 1 : Zoo [Iba] ulang 2: [Ilk] 
paos. 

pa*r£w png Ntk [Bik HU Ilk Pan Seb 
War Tag : uri ng malaking bangkang 
may layag. 

pa-r&y png Bot [Iva] : palay. 

pa-ra-yd pnd mag-pa-ra-y&, i-pa-ra- 

ya [pa+ubaya] : magpaubaya; ipau- 
baya. 

parbeng png [Ilk] : timpi. 

parcel (par-sel) png [Ing] : parsela. 

parcel post (par-sel post) png [Ing] : 
parsel post. 

parchment (parts-ment) png [Ing] : 
pergamino. 

par-da png Bot [Ilk] : bataw. 

p£-re png [Esp padre] 1 : varyant ng 
kompadre 2: salitang pamitagan sa 
lalaking hindi kakilala. 

pa-re png : varyant ng pari. 

pa-re-a-do png Lit [Esp] : dalawahang 
taludtod na tula. 

paregoric (pa-ri-go-rik) png Med [Ing ]: 
parigorik. 

pa-re-ha png [Esp pareja] 1 : pares 1 
2: ang magkatambal, kung sa nagsa- 
sayaw. 

pa-re-hil png [Esp parejil] : yerba 
( Petroselinum crispum) na may aroma- 
tikong dahon na ginagamit na pam- 
palasa sa pagkain : parsley. 

pa-re-ho pnr [Esp parejo] : katulad. 


par excellence (par ek-se-lans) pnr 
[Fre] : walang katulad; pinakama- 
husay. 

parfait (par-fey) png [Fre] 1 : sorbetes 
at prutas o sorbetes at syrup na isina- 
ayos nang papalit-palit, karaniwang 
tinatampukan ng whipped cream, 
at inihahanda bilang panghimagas 
2 : pinatigas na whip cream at itlog 
na may iba-ibang pampalasa. 

pa-ri png [Esp padre] : ikalawang antas 
P a gigi n g klerigo, higit na mababa 
*• sa obispo var pare : dibino 2 , father 2 , 
imami, Iman, priest 1 . 

pa-rt-a png Bot : maliit na punongka- 
hoy ( Myristica simiarum) , may biluhaba 
at balahibuhing kumpol na bulaklak, 
at nakukunan ng langis na gamot sa 
pangangati o sakit sa balat: pokipok. 

pariah (pa-ra-ya, pa-ri-ya) png [Ing] 

1: tao na itinakwil 2: sinumang tao 
o anumang hayop na hinahamak. 

pa*ri*£n png [57] 1 : palengke 2: plasa. 

parietal (pa-ray-tal) png Ana [Ing] : 
alinman sa pares ng buto na bahagi 
ng gilid at itaas ng bungo : parietal. 

pa*ri*6*tal png [Esp] : parietal. 

pa-ri-g6-rik png Med [Ing paregoric] 

1: gamot na pampakaima ng kalam- 
nan : paregoric 2 : kamporadong 
tintura ng opyo, ginagamit upang 
pigilin ang pagtatae : paregoric. 

pa-ri-ha-bS png [pari+haba] : paralle¬ 
logram na may apat na anggulong 


90° ang sukat ng bawat isa: quadrate, 
rectangle, rektanggulo. 

pa-ri-ka-14 png [57] 1 : a paggamit ng 
salita na kasalungat ng literal ang 
tunay na kahulugan b isang ohhetibo 
at mapang-uyam na paraan ng pag- 
sulat o pagpapahayag : ironiya, irony 
2 : paraan ng pagbuo sa isang akda 
upang ganap na maipahayag ang 
nasa salungat o nagsusuhayang dam- 
damin, idea, at katulad, lalo na upang 
ipahiwatig ang di-pakikialam sa paksa : 
ironiyA, irony 3: pangyayari na saliu 
ngat sa inaasahan var panikala : iro- 
niya, irony. 

pa-ri-kft png [pa+dikit] 1 : pampa- 
ganda; pampalamuti 2: pagpapadi- 
ngas ng apoy o anumang ginagamit 
na pampadingas, gaya ng papel at 
kusot : gipong. 


pa-ri-kit-bang-kd png Zoo [pa+dikit- 
bangka] : isda ( Echeneis naucratea ) na 
may pansipsip sa ibabaw ng ulo at 
humahaba nang 60.96-76.20 sm. 

pa-rfl png [Bik Seb] : pader. 

pa-ril pnr: sapad; pantay, karaniwang 
ukol sa kahoy. 

pa-ril-ya png [Esp parilla ] : kasangka- 
pang pangkusina na binubuo ng 
magkakaagapay na metal o alam- 
breng ginagamit na ihawan. 

pa-ri-na png Bot [Bik] : supa 3 . 

pa-ri-na-y 6 n pnr : napakapayat. 

pa-ring-p4-ding png [War] : suray. 

pa-ri-nig png [pa+dinig] : bagay na 
hindi sinasabi nang tuwiran sa kina- 


uukulan : parunggh , patlttsAda 2 - pnd 

mag-pa-ri-nig, pa-ri-ni-gan, i-pa- 
ri-nig. 

pa-rm-las png Bot : punongkahoy 
(Micromelum compressum) na maba- 
lahibo ang sanga at dahon, may 
bulaklak na kumpol, madilaw, at 
mabaneo : bAsarbAsar. bijntog. ruri- 


ngot, hagAsin, karinbubwA, maialu- 
pay, pAnyas-pAnyas, piris, pulet. 


pa-rin-tu-meng png [Ilk] : luhod. 

pa*ri*p£ pnb [pa+dipa] : nakakrus o 
nakadipa. 

pa-ri-r 6 -la png Gra 1 : dalawa o higit 
pang salitang magkakarugtong sa 
isang pangungusap at nagpapahayag 
ng isang diwa ngunit walang simuno 
at panaguri, hal sariwang gatas, sa 
paaralan : phrase, prAse 2: isang ma- 
ikling pananalita : phrase, prase, 

p 6 *ris png: varyant ng pares. 

Pa-ri-s 6-0 png [Esp fariseo] 1 : isa sa 
matatandang sekta ng mga Hudyo 



i 


parish 


658 


parselpost 


u 


na naniniwala sa bisa ng batas na 
pabigkas at sa malayang pagpapaka- 
hulugan ng batas na pasulat, sa pa- 
mamagitan ng pagtuklas sa lihimna 
kahulugan : Pharisee 1 2: tao na nag- 
sasagawa o hayagang nagtatagubilin 
ng mahigpit na pagtalima sa panlabas 
na anyo at seremonya ng relihiyon 
nang walang pagpapahalaga sa diwa 
nito. 

parish (pa-ris) png [Ing\ : parokya. 

& 

pa • r i • s id *y o png [ Esp parricidio] : pag- 
patay sa sariling ama : parricide. 

pa a ri a su a kcit png [Kap Tagpari+sukat\ : 
uri ng parihaba na may magkakasing- 
habang gilid : kuwadrado, quadrate, 
quadrAtik 1 , square. 

pa*ri'ta*an png [ST] 1: lampara 2: 
parol. 

pa'H'tan png [Kap] : tinghoy; de- 
salaming ilawan na napasisindi sa 
pamamagitanng langis. 

Pa'ri'to! pdd [pa+dito] : Pnmuntadito! 
C/Pariyan! : Parini! - pnd pu-ma a r» a 
to, pa-pa-ri-tu’hinl 

pa # ri'tu*lot pngBot : hulimbangon. 

parity (pa-ri-ti) png [Ing] : pagkaka- 
pantay sa kalagayan, kapangyarihan, 
at iba pa. 

Pa-ri-ydn! png [pa+diyan] : Pumunta 
diyan ! C/Parito!, Paroon! -pnd pu- 

ma*rry£n, i-pa*ri*y£n. 

park png [Ing] 1: pook na malawak 
at karaniwang nasa likas na kalagayan 
para paglibangan ng madia : pArke, 
piasa 2 : malawak na lupain na inilaan 
ng pamahalaan upang pangalagaan 
3 : paghimpil ng sasakyan sa isang 
pook. 

p£rka png [Ing] :jaketna may hood, 
isinusuot ng mga Eskimo. 

P6r*kas pngMit [Espparcas] : sa mga 
sinaunang Griyego, mga diwata ng 
tadhana o kapalaran : Fates. 

p^rke png [Esp parque] 1: liwasan : 
park 2 : paghihimpil ng sasakyan sa 
isang pook : park. 

parkdy png [Ing Fre parquet] 1: pan- 
sahig na binubuo ng maliliit na piraso 
ng kahoy at may padron o hugis, 
karaniwang nakapatong sa ibang 
kahoy o semen to : parquet 2 : bahagi 
ng pangunahing palapag ng isang 
teatro, bulwagan, at katulad, nasa 
pagitan ng pook ng mga musiko at 
tagapanood : parquet. 

parking png [Ing park+ing] 1 : espasyo 
o pook para himpilan ng sasakyan 
2 : paghimpil ng sasakyan. 


p6rla-men - t6pyo png [Esp parlamen- 
tario] : mambabatas. 

p£Ma*m6rvto png Bat [Esp] : tawag 
sa batasan sa Inglatera at ibang dating 
sakop ng Great Britain : parliament. 

paM&S png [Pan] : hula. 

parliament (par-li-ment) png Bat 

[Ing] : parlamen to. 

parliamentarian (par-li-men-tar-yan) 
png [Ing] : parlamentaryo. 

p£r a lor png [Ing] 1 : sala 2: silid sa 
isang hotel para sa isang pribadong 
pakikipanayam 3: silid na may sad- 
yang kasangkapan para sa personal 
o propesyonal na paglilingkod. 

parTTi&k png [Ilk] : ilusyon 2 . 

panmas'ya png [Esp jarmada]: botika. 

par*mas*yu*ti*k6 png [Esp farmaceu- 
tico] : tao na nagtapos at may ka- 
kayahan o kaalaman sa parmasya : , 
drogista 1 , pharmacist. 

parma*td png [Ilk] : pangarap. 

Par-n^so png [Esp] 1 : Mit sa mga si¬ 
naunang Griyego, ang bundok na 
tahanan ng mga Musa : Parnassus 
2 : katipunan ng mga tula o piling 
akda 3 : ang daigdig ng panulaan o 
lipunan ng mga makata. 

Parnassus (par-na-sus) png [Ing] : 
Parnaso 1 . 

par*nu*w6y png [Ilk] : imbensiyon. 

p£ # ro png Zoo [Kap] : hipon. 

parochial (pa-rok-yal) pnr[Ing] : pa- 
rokyal. 

pa*ro’dfst png [Ing] : parodista. 

pa^ro-dis-ta png [Esp] : manunulat 
ng parodya : pArodist. 

parody (pa-ro-df) png Lit [Ing] : pang- 


pa*rod*ya png Lit [Espparodia] : pang- 


p^*rok png [Ilk] : latak ng alak. 
pa*rok png [Pan] : tibok. 

pa*r6*ko png [Esp parroco~\ : paring 
namamahala sa isang parokya Cf 

KURA, PASTOR. 

pa-rok*pok png [Ilk] : lagaslas 2 . 

pa*r6k*ya png [Esp panoquia] : teri- 
toryong sakop ng kura paroko : 

PARISH. 

pa*rok*ydil pnr [Esp parroquial] 1 : hing- 
gil sa parokya : parochial 2 : hinggil 
sa paaralan o edukasyong ipinagkaka- 
loob nito : parochial 3: makitid aner 


pag-iisip o pananaw : parochial. 

pa-rok-ya-no png [Esp parroquiano] : 
kos turner. 


pa a r6l png 1: a [Espfarol] ilawan b 
palamuting isinasabit kung panahon 
ng Pasko, karaniwang may ilaw at tila 
hugis tala ni David : linterna, lan¬ 
tern, paritaAn 2 2: Bat parole. 

pa*r6*la png [Esp farola] : tore na 
may ilaw at ginagamit na palatandaan 
sa gabi ng mga magdaragat: beacon 2 , 
cupula 2 . 

parole (pa-rowl) png [IngFre] 1 : Bat 
[Ingparole] a kondisyonal na pagpa- 
palaya sa isang bilanggo b ang pag- 
papalaya at ang tagal nito : parol 2 2 : 
Lgw gawi o kilos ng wika. 

parolee (pa-ro-li) png [Ing] : tao na 
pinalaya dahil sa parole. 

pa*ro-l6*ro png [Esp farolero] 1 : mang- 
gagawa ng parol 2: tao na tagasindi 
ng ilaw. 

pa*r6l-pa‘r6’lan pngBot [parol-paroh 
an] : baging ( Cardiospermum halica- 
cabum) na payat ang sanga, balahi- 
buhin at salftan ang dahon, maliliit 
at puti ang bulaklak, at mapintog 
ang hugis balisungsong na bunga : 
heart pea. 

p£ a ro a n£'pin pngBot [Iba Ilk] : dungon. 

Pa*ro-6n! png [pa+doon] : Pumunta 
doon! C/"PariyAn, Parini! - pnd pu> 

ma-ro*6n, i-pa-ro-6n. 

pd-ros png Zoo: uri ng kabibe na itim, 
taluhaba, manipis ang talukab, at 
nakukuha sa tubig tabang. 

pa*r6s png [Ilk] : biglaang pagkaka- 
sakit ng tuberkulosis. 

p4*ro*tfd png Ana [Ing] : glandulang 
lumilikha ng laway at matatagpuan 
sa magkabilang puno ng tainga. 

pa»rO'ti'da png Ana [Esp] : parotid 
gland. 

p6*ro a tid gland png Ana [Ing] : sali¬ 
vary gland na nasa ibaba ng tainga : 
parotida. 

par*p£r*ya pngBot [Ilk] : tabubok 1 . 

parquet (par*key) png [Ing Fre] : 
parkey. 

parricide (pa-ri-sayd) png [Ing] : pa- 
risidyo. 

parrot (pa-rot) png Zoo [Ing] : loro. 

parsat png [Ilk] : sampung araw. 

p£r*sel png [Ing parcel] : parsela. 

pars4 a la png [Esp parcela] 1 : pangkat 
ng mga bagay na pinagsama-sama; 
pakete : parcel, parsel 2 : isang sukat 
ng lupa : parcel, parsel. 

pdrsel'post png [Ing parcel post] : 
sangay pampangasiwaan ng serbis- 





mi I n f I < Hm tttf 11 tK rHWK«f liwwHWfHHWi :J: n f f»! tn 11* rtn m M in ium I m wmil l» m ww«^ WM * ;! r<! .nmeiuiiMi::; 


;CU'.l*lU>.ll..l*»* I- *"-U « ■• 


:WW*UUtaHKKIlWi-:K:!HJi»ll!U'!IIWHtK ,, !r , -'l.. 


-• Iff 


, .J .. 




parsing 

yong pangkoreo na naghahatid ng 
parsela : parcel post. 

p&r-sing png Ora [Ing] : pagsusuri at | 
paglalarawan ng pangungusap o 
salita. 

p6rsi*y£l png [Ing partial] : kalaga- 
yan o katangian ng pagiging hindi 

bllO : PARTIAL. 

p^r-si-yal, par-si-y^l pnr [Ingpartial 
Esp partial] : may kinikilingan : partial. 

parsley (pars-li) png Bot [Ing] : 
parehil. 

part png [Ing] 1 : bahagi 2: papel. 

part&’an png [Ilk] 1 : sagimsim 2: 
intuwisyon o andam. 

parte png [Esp] : bahagi. 

partial (par*si*yal) png , pnr [Ing] : 
parsiyal. 

participation (par-ti*si*pey*syon) png 
[Ing] : partisipasyon. 

participial (par*ti*sip*yal) pnr Ora 
[Ing] : ginagamit bilang pandiwari 
o nakabatay dito : partisifyal. 

participle (par-ti-si-pol) png Ora 
[Ing] : pandiwari. 

particle (par-ti-kel) png [Ing] 1 : ma- 
liit na bahagi o piraso : partikulA 2: 
Pis isa sa mga maliit na sangkap ng 
matter : partikula 3: Ora kataga 2 : 

partikula. 

particular (par-ti-kyudar) png , pnr 
[Ing] : partikular. 

particularity (par-ti*kyu-la»ri-ti) png 
[Ing] : partikularidad. 

parti-da png [Esp] 1 : pag-alis; salida> 
2 : pangkat ng mga bagay na pinag- 
isa 3: pinaikling anyo ng partida 
bautismo 4: patinda 5: sa laro o 
sugal, pagbibigay ng bentaha sa ka- 
laban 6: hawi ng buhok. 

partida bautismo (par-tudabaw-tis- 
mo) png [Esp] : katibayan ng binyag: 

PARTIDA 3 . 

% 

parti-d£r-yo png [Esp partidario] : tao 
na nagmamalasakit sa isang partido 
o layunin nito; kapanalig; kapartido. 

parti-dfs-ta pnr [Esp] : lubhang ma- 
tapat sa partido. 

par-ti-do png [Esp] 1 : lapian 2: 
pangkatin sa politika 3: kamag-anak. 

parti-ku-16 png [Esp particula] : par¬ 
ticle. 

parti-ku •l&r png [Espparticular] : de- 
talye : particular. 

parti-ku-l£r pnr [Esp particular] 1: 
personal; pribado : particular 2 : 
hindi madaling masiyahan; maselan : 


659 


pasadsaran 



particular 3 : natatangi sa iba; di- 
karaniwan; espesyal : particular. 

p£rti-ku-la-ri-d6d png [Esp particu- 
laridad] 1: ang kalidad o kalagayan 
ng pagiging partikular : PARncuLARiTY 
2 : espesyal na kaibhan at katangian 
ng indibidwal : particularity 3: pagi¬ 
ging detalyado sa pagsasalita o pag¬ 
lalarawan: particularity. 

pdrti*si‘pas"y6n png [Esp participa¬ 
tion] : pagsali, paglahok, o pagsama 
sa anumang gawain : participation. 

parti-S»p-yal pnr Ora [Ing participial] : 
participial. 

parti*sip*yo png Ora [Esp participio] : 
pandiwari. 

partis-y6n png [Esp partition] : pag- 
hahati o pagbabahagi ng isang bagay, 
estruktura, lunan, at iba pa : dibisyon 3 , 

partition. 

partition (par-tushon) png[Ing] : par- 
tisyon. 

partner png [Ing] 1 : kapareha 2: 
manlalarong kapanig o kakampi 3: 
sa negosyo, kasosyo. 

partnership png [Ingpartnership] 

1: kalagayan ng pagiging magpart- 
ner 2: a samahang pangnegosyo na 
binubuo ng dalawa o higit pang tao 
na naghahati sa tubo at lugi ayon sa 
kasunduan b kontrata sa pagbubuo 
ng samahang ito. 

pantos png Med [Esp parto+s] : pag- 
papaanak; panganganak: parturition. 

part-time (part taym) pnr [Ing] : sa 
empleo, inaasahang magtrabaho 
** nang higit na maikli kaysa karaniwan 

Cf FULL-TIME. 

parturition (par-tu-rf-shon) pngMed 
[Ing] : partos. 


karaniwang iba-iba ang kulay : but¬ 
terfly, kabAkabA, kompApey, kulibang- 

bAng, papillon 1 . 

pa-ru-sa png [pa+dusa] 1: pagpapa- 
hirap dahil sa isang kasalanan : pu¬ 
nishment 2 : hatol na iginagawad sa 
isang nagkasala : punishment — pnd 

m6g-pa*ru-sa, pa-ru-s6-han, i-pa- 

rti-sa. 

pa-rus-pa-ros png Zoo [Kap] : tulya. 

pa-rut-put png Zoo [Seb] : isdang alat 
(genus Leiognathus) na kauri ng 

sapsap. 

par-w£ png Bot [Ilk] : pino. 
par-yd png Bot [Ilk] : ampalaya. 
pary6n-te png [Esp pariente] : kamag- 
anak. 

par*y6k png [Ilk] : kawali. 

p6r-yuk pngMus [lit] : gangsa. 

p£-sa png 1: [Bik Seb Tag] bigkis ng 
sanggol 2: [Esp pasar] paglilipat o 
pag-aabot ng anuman sa kapuwa, 
gaya sa basketbol : pass 2 - pnd mag- 

pd-sa, pa-sA-han, i-p6-sa. 

pa-sa png [Esp pasar] : bahagi ng balat 
na nangingitim dahil sa pagkabugbog. 

pa-s£ pnr [Esp pasar] : nakaabot o lu- 
mampas sa itinakdang hanggahan, 
marka, o grado, gaya sa pagsusulit 

var pas Ado. 

pa-sa- pnl. : pambuo ng pandiwa na 

nangangahulugang “pumunta sa,” 
hal pasa-Ma)*nila, pasabayan : pasasa-. 

pa-sA-bal png\ : bakladnainiuumang 
sa mababaw na bahagi ng tubig 2 : 
paraan ng paghuhulog o pag-uumang 
ng baklad na agila. 

pa-sd-bat png [Bik] : pasiya. 

pa-sa-bfl png : baklad; kural. 


party (parti) png [Ing] 1 : lapian 2: p£-sad pnr [Mrw] : payag. 


pagtitipon; pagsasaya. 
pa-ru png [Oui-Bag Tag-bag] : lansa- 
dera. 

pa-ru-go png [pa+dugo] : duwelo o 
labanan na nagtatapos sa unang patak 
ng dugo. 

pa-ru-ka png [ST] : sapatos na patulis 
sa gawing daliri ng paa. 

pa-ru-lang png [Kap] : gulong 1 . 
pa-ru-mmg-gu png [Kap] : isang 
linggo. 

pa-rung-git png [Kap Tag pa+dunggit ]: 
parinig -pnd m6g*pa*rung*git, pa- 
rung-gi-t6n. 

pa-ru*pa-r6 png Zoo [Kap Mrw Tag] : 
kulisap (order Lepidoptera) na may 
magkaagapay na antena, payat ang 
katawan, malapad ang pakpak, at 


pa*sd*da png [Esp] 1 : a ang pagbibi- 

yahe ng paupahang dyip, karetela, 
bus, at katulad na sasakyan b ang mis- 
mong bi)ahe 2: pagsusuri sa nakasulat 
o nakaimprentang manuskrito 3: 
pag-eensayo; pagrerehersal 4: mada- 
liang paggawa sa isang bagay na ibig 
matapos agad. 

p£"S8*di-SO png [Esp pasadizo] i makitid 
na daan o daanang may bubong. 

pa-Sci-do pnr [Esp] : varyant ng pasd. 

pa-sa*d6r png [Esp] 1: sanitary napkin 
2 : basahan o anumang telang bina- 
basa at ginagamit na pangkuskos sa 
mga damit na pinaplantsa : barAl. 

pa-sad-sA-ran png [pa+sadsad+ari] : 
uri ng baklad na panghuli ng dalag, 


pasadya 


660 


paseo 


ginagamit sa tubig tabang kung tag- 
ulan. 

pa-sad-ya pnr: ipinagawa nang ayon 
sa ibig ng may-ari. 

pa-sag png 1: galaw na papitlag, gaya 
ng isda o palaka na nasa kati: pulag 
2: pagdarabog nang nagagalit o nag- 
tatampo. 

pa-sa-gad png 1: [Ilk] paragos 2: [ Seb] 
ubava. 

y 

pa-sa-he png [Esppasaje ] 1 : bayad sa 
sasakyan var pamasahe : rare, plete 2 
2: lakbay 3: makipot na daan o la- 


pa *sa*h 6* ro png [Esp pasajero ] : tao 
na lulan ng sasakyan : passenger, sakAy. 

pd*sak png 1: [ Kap Tag ] anumang 
bagay na ipinasok at ipinantakip sa 
butas : bout, helot, paniksik 1 , pasal 1 , 

POLET, SUIT AT, SUNGSONG - pnd mag* 

pd-sak, pa-sa-kan, i-pd-sak2 : Bat 

bansalagin 3: buto 1 . 

pa*sd*ka png [ pa+saka ] : lupang ipi- 
naaararo o pinatataniman. 

pa*sa*ka*li pnr Ora [pa+sakali] : nag- 
papakilala o hinggil sa panagano ng 
pandiwa, na pasumala o may pasu- 
bali ang pagiging ganap, hal “Kung 
dumating ka kahapon, nagkausap 
sana tayo.” 

pa-sa-kabye png Mus [Esp pasacalle] 
1: masiglang martsa Cf obertura 2: 
pambungad na bahagi ng musika 3: 
passacaglia. 

pa*sa*kdt png [Bikpa+sakat] : pagkuha 
ng niyog na gagawing kopra - pnd 

nriag*pa*sa*kat v pu*ma*sa*kdt. 

pa*sa*ki png Zoo [Ilk] : maliit na aso 
na maaaring kandungin. 

pa*sak*n6ng png [pa+saknong] 1: pa¬ 
id song; patrabahong walang bayad 
at pinakisuyuan lamang ang mga 
manggagawa 2: gutom. 

pd*sal png 1: pasak 1 ; sumpal 2: [ST] 
pagbabaon, paglilibing - pnd mag* 

pd*sai, i*pd*sal. 

pa*sal pnr : nanghihina o nahihilo 
dahil sa gutom. 

pa*sa*la*mat png [Bik Kap HilPan Seb 
Tag War pa+salamat] : pagkilala o 
pagtanaw ng utang na loob sa tinang- 
gap na tulong, paglilingkod, pami- 
mitagan, at iba pa var pasasalamat: 

panagyaman. 

pa-saddm-bang png : sa Batangas, 
palakayang kahawig ng pukot. 

pa-sadap png[Ilk Tagpa+salap ] : dote. 

pa*sa*lu*hong png [pa+salubong] : 
anumang bagay ha inihanda ng isang 


dumating para sa dinatnan - pnd 

mdg*pa*sa*lu*bong v pa*sa*lu*bu* 
ngan, i*pa*sa*lu*bong. 

pa*sa*lu*b6ng pnb : patungo sa du- 
marating; pabangga. 

pa*sa*lu*ngd pnb [pa+salunga] 1: pa- 
salubong ang direksiyon o pagkaka- 
lagay 2 : paakyat. 

pa-sadu-ngdt pnr [pa+salungat] : hindi 
paayon; pasalubong. 

pa*sa*md*no png [Esp] 1: pahalang 
na kahoy o bato sa pang-ilalim na 
bahagi ng bintana var pasimano : 
babahan 2 , kapakapa 2 , palababahan, 
p.aeadpad 2 : liston ng mga balustre 
sa balkonahe. 

pa-sdn png 1: [Bik Tag] pagdadala sa 
balikat: angkot, binaklay, sankasak- 
bat, sanggolay 2 : bagay na dala sa 
balikat - pnd mag*pa*s£n, pu*ma* 
sdn, pa*sa*nm, i*pa*s6n. 

* 46 ** 

pa-sdng png 1: kunyas na kamarig- 
kama 2 : pagpasok sa pamamagitan 
ng isang makitid na puwang o maliit 
na butas. 

pa-sa*ng£ png [Ilk] : hawakan ng ti- 
rador. 

pa*sang*bay png [ Tau ] : salip 2 . 

pa-sang-gir png [Ilk] : barakilan. 

pa-sd-ngil png [Seb War] : bintang. 

pa-sa-ngit png : ankla. 

pa-sd-ngol png [Ilk] : paod. 

pa-sd-nin png [pasan+in] 1: tao na 
nasa ilalim ng pananagutan ng iba, 
gaya ng anak na walang hanapbuhay 
at umaasa lamang sa magulang 2 : 
bagahe 2 . 

pa-sdn-te png [Esp] : mag-aaral na 
naghahanda para sa pagtatapos. 

pa*sa*p6r*te png [Esp] : opisyal na 
dokumentong nagpapahintulot sa 
tao upang makapaglakbay sa ibang 
bansa : passport. 

pa*sap*ydw pnr [pa+sapyaw] : varyant 

ng pahapyaw* ^ 

pa*sa*ri pngi varyant ng pasaring. 

pa-sd-ring png [pa+saring] : aglahi 1 
var pasari - pnd mag*pa*sd*ring v 
pa*sa*H*ngan. 

pd*sas png [Esp pasa+s] : pinatuyong 
ubas. 

% 

pa-sa*sd png 1: labis na pagtatamasa 
ng anuman : aglalabon, pahusA, pa- 
otob2: [Kap Tag] pagpapakabusog, 
kung sa pagkain -^n^mag*pa*sa*s^, 
pag*pa*sa*sd*an. 

pa*sa*sa- pnl : pasa-. 


pa*sa*sa*ld*mat png [pa+sa+salamat] : 
varyant ng pasalamat. 

pa-sdt png : pagbugbog o pananakit 
sa kapuwa - pnd mag*pa*sdt s pu* 
ma-sat, pa*sa*tm. 

pa*sa*ti*y6m*po pig [Esppasatiempo ]: 

paglilibang; pagliliwaliw. 

pa*sa*t6*do pnr, pnb [Esp] : pinara- 
raan o tinatanggap ang anumang 
bagay nang hindi pinag-uukulan ng 
pansin. > 

pd*saw pngBot : halaman na may ba- 
lat na nagagawang lubid, naigugulay 
ang murang talbos, at karaniwang 
tumutubo sa palayan. 

pa-sdw png : ingay ng pagpasag ng 
isda sa tubig. 

pa*sa*wit png Zoo \ pagil. 

pa-saw na ha*p£y pngBot: halaman 
na tuwid, masanga, at makinis ang 
tangkay, lunti o lila ang dahon, at 
may bulaklak na apat ang talulot. 

Pd*say png: lungsod sa National Ca¬ 
pital Region ng Filipinas. 

pa-sd-yan png Zoo [Bik Hil Ilk Seb 
War] : hipon. 

pas-bi png [Hil] : tila rosaiyong gina¬ 
gamit sa ritwal. 

pds-buk png [ Ingpassbook] 1 : maliit 
na aklat para sa bawat parokyano na 
pinagtatalaan ng mangangalakal ng 
ipinautang na kalakal at ng halagang 
nabayaran ng bawat parokyano : 
passbook 2 : maliit na libreta ng mga 
nagdedeposito sa bangko: passbook. 

pas*bul png [Kap] : pinto. 

pascal (pas*kal) png Pis [Ing] : ang 
istandard na yunit ng presyur o istres. 

pas-dd png [pa+isda] : isdang ibinibi- 
gay nang libre ng isang mangingisda 
sa pamilya ng kapuwa mangingisda. 

pa*s&k png [Ilk] : kalan na natatakpan 
ng tabla at nakapatong sa kawayan. 

pd-sen png [Pan] : pook 7 . 

pa*sdn*si*yd png [Esp paciencia] 1: 
kakayahan o kahandaang magtimpi: 
Anos, patience 2: tiyaga sa paghihin- 
tay : Anos, patience 3: pagpapauman- 
hin : Anos, patience - pnd mdg*pa* 
sen-si*yd, pdg*pa*sen*si*ya*han, 
i*pdg*pa*sen*si*yd. 

pa*s6n*si*y6*sa pnr : mapagtimpi; 
matiyaga; mapagpaumanhin, pa* 
s£n*si*y6*so kung lalaki : patient. 

pa*s6 a O png [Esp] 1: paglilibot, gaya 
ng banda ng musiko kung pista ng 
bayan 2 : abenida. 


‘fl 


Y m 'Y 

I I ll 















661 


pasiya 


pases 

pd-ses png [Esp pase+s] 1 : pahintulot 
upang makaraan, makapasok, maka- 
labas, o makatungo : papeleta 2 , pass 1 
2 : sa sinehan, tiket na walang bayad : 
pass 1 3: kasulatang panghukbo na 
nagkakaloob sa may dala nito ng 
karapatang tumawid sa hanggahan : 
pass 1 4: nakasulat na kapangyarihang 
ipinagkaloob sa isang kawal upang 
makaliban sa destino o tungkulin 
nang ilang oras o araw : pass 1 . 

pa*si png 1: Zoo [ War] bilk 2: Bot [&&] 
pal ay. 

p6*si*b&*yu pnb [ Kap] : uli; muli; ulit. 

pa-si-bo png Ora [Esp pasivo] : balin- 
dyak. 

pa*sf*bo pnr [Esp pasivo] 1: tumatang- 
gap ng aksiyon : PASsrvE 2: masunu- 
rin : passive 3: walang pakialam; 
hindi nakikialam : passive 4: mahina- 
hon : passive 5: Gra nasa tinig na 
balindyak : passive. 

pa*sf*day png: isang kahilingan sa 
pagtula. 

p6*si di*rf*it png Bot [Han ]: kalomala. 

pasification (pa*si*fi-key-shon) png 
[Ing] : pasipikasyon. 

P6*sig png 1 : lungsod sa Nadonal 
Capital Region ng Filipinas 2: lung¬ 
sod sa Rizal at kabesera ng lalawigan. 

p£*sig png 1 s ilog na dumadaloy pa- 
tungo sa dagat 2: [Kap Tag War] da- 
lampasigan; pampang. 

pa*sig pnr [Pan] : puro 2 . 

pa*si*ga*y6n png [pa+si+gayon] : pag- 
kukunwaring walang kinalaman; 
pagmamaang-maangan. 

p&*sik png: pagkabulok ng dayami o 
halaman. 

pa*s(*kad png [pa+sikad] : tukod na 
nakasuhay sa haligi. 

pa-si-kat pnr [pa+sikat] : mayabang. 

pa-si-king png [Bon]: basket na walang 
takip at isinasakbat sa magkabilang 
balikat. 

pa-sik-l&b pnr [pa+siklab ] : mayabang. 

pa*sik*l6*ban png [pa+sikldb+an] : laro 
o paligsahan sa kayabangan. 

pa-si-kot png [pa+sikot] : makipot at 
likong daan. 

pa*sfk*yap png [Pan] : sulyap. 

p6*sil png 1: a Asn sa hilaga, Osa 
Mayor b sa timog, Southern Cross 
2 ; laro na hinuhuli ang umiikot na 
trumpo. 

pa-sMam-b6ng pnr, pnb [pa+si+lam- 
bang] : padaskol-daskol : agsAaw, ka- 

MADAG, TIBASANG. 


pa-si-li-d£d png [Esp facilidad] 1: pa- 
giging madali o walang hirap : faci¬ 
lity 2: pagkakataon o kagamitan sa 
paggawa : facility 3: kakayahan; 
kasanayan : facility. 

pa*s(l*yo png [Esp pasillo] 1: daanan 
na nagdudugtong sa mga bahagi ng 
gusali, at iba pa : corridor, koridor 
2 : eskinita. 

pa -si-m£*no png : varyant ng pasa- 
mano. 

pa-sim-ba-16 pnr [pa+simbalo] : pa- 
balintukis; pasirko. 

pa-si-mu-ld png [Kap Tag pa+simula] : 

Simula. 

pa»si*mti*na png [pa+si+muna] : ang 
nagpasimula. 

pa-si-mun-d&n png [pa+sunod+an] : 
ang unang nayari o nagawa at nagi- 
ging batayan ng ibang kasunod; 
padron. 

pa-si-mun-din png [pa+sunod+in] : 
kalagayan na inaasahang magkaka- 
roon ng kasunod na anak. 

pa*si*mun*d6t png Zoo : uri ng daga. 

pa*8i*mu*n6 png [pa+simuno] 1: pa- 
ngunguna sa isang gawain 2 : tao na 
may balak na masama at nagpapasi- 
mula ng gulo : pator. 

pa*si*mu*n6d pnr [pa+sunod] : laging 
nagunguna sa mga gawaing hindi 
mabuti, 

pa-sin png [Kap] : turumpo. 

pa*8i*na*tl png [Seb] : palihan 2 . 

pa*si*nd*wang png [57] : pagsasaya 
.sa isang okasyon. 

pa*si*na*y& png [Kap Tag] 1: pagka- 
karoon ng pormal na panimula; 
pagsisimula : inagurasyon, inaugu¬ 
ration, pahimis 2 , pungAnay 2 i pagta- 
talaga sa tungkulin o pagpapakilala 
sa publiko sa pamamagitan ng por¬ 
mal na seremonya : inagurasyon, 

INAUGURATION, PAHIMIS 2 , PUNGANAY - 

pnd mag*pa*si*na*yd, pa*si*na*y6* 
an, i*pa*si*nd*ya. 

p^*8ing png Zoo [5^] : gagaong. 

pa-sfng png Zoo : makapal na batok, 
gaya sa toro, kalabaw, at kauri. 

pa*si*ngan png Bot [Iba] : kawayan. 

pa*8ing-an png [Kal] : ritwal sa kasal. 

pa*8ing*pa*sing pnr [Kap] : hagubay. 

pa*8ln*ta*b) png [Bik Kap Pan Tag 
pa+sing+tabi] s paghingi ng pauman- 
hin, hal kung ibig magsalita sa isang 
pagtitipon, kung ibig nang umalis, 
kung may ibig hiramin : padalAnan, 


pangangApin - pnd mag*pa*sin*ta*bl v 
pa*sin*ta*bi*han, i*pa*sin*ta*bi. 

pa-si-nu-ng^-ling png [pa+sinungaling]: 
pabulaan; salungat na katibayan. 

pasion y muerte (pas-yon i muwer«te) 
png Tro [Esp] : senakulo. 

pa*si*pi*ka*d6r png [Esp pacificador] 
1: tao na nagpapatahimik o nagpa- 
pahinahon : pacifier 1 2 : pacifier 2 . 

pa*si*pi*kas*y6n png [Esp padficadon\ : 
pagpapatahimik; pagpapahinahon: 

PACIFICATION. 

Pa*si*pi*k6 png [Esp] : Karagatang 
Pasipiko. 

pa*si*pi*k6 pnr [Esp pacified] : payapa; 
tahimik. 

pa -si*pis*mo png : [Esp pacifismo] si- 
mulain o patakaran ng pagtatatag at 
pagpapanatili ng kapayapaang pan- 
daigdig sa pagkakaugnayan ng mga 
bansa : pacifism. 

pa*si*pis*ta png [Esp pacifista] : tao 
na salungat sa digmaan at paggamit 
ng dahas : pacifist. 

pa*si*pit png [pa+sipit] : anyo o ayos 
na dla paekis. 

pa-sis-mo png Pol [Esp fascismo] 1: 
noong panahon ni Mussolini, maka- 
bansang kilusan : fascism 2 : alinmang 
kilusan na nagtataguyod ng diktadura, 
pribadong pagmamay-ari, kontrol 
ng estado sa ekonomiya, at pagsugpo 
sa katunggaling kilusang pampolitika, 
lalo na ang sosyilismo at komunismo: 
fascism 3: politikang makabansa na 
hindi nagpapahintulot ng anumang 
pagsalungat: facism 4: anumang sis- 
tema na may sukdulan at dulong ka- 
nan na pananaw : fascism. 

pa-818-ta png Pol [Esp fascista] t : si- 
numang nakikiisa o naniniwala sa 
pasismo : fascist 2 : kasapi sa lapian 
o kilusang pasista, lalo sa Italya s 
fascist. 

pa*si*t£n png [Iva] : katangan ng 
sagwan. 

pa*si*ti pnr [Kap Tag] : maliit; napa- 
kaliit. 

pa*si*tis png Bot : sili. 

pa*sit*l6y png : laro ng mga bata na 
gumagamit ng mga bao ng niyog. 

pa-si-wal png: paglilihim sa isang ba- 
gay na napanalunan o napagwagian. 

pa*8i*wa*l6n-lo*6b png [pa+si+walang+ 
loob] : pagkawalang utang na loob. 

pa*8i*wat-8(wat pnr : paliban-liban. 

pa*8i*yd png [Kap Tagpa+siya] 1; ang 
pinagtibay sa isip at kalooban na da- 
pat gawin : bayabaya, desisyon 1 , neba- 







pasiyag 


662 


pastor 


» ■ 




f 

j- 

r 






LINAR, NAPASADAN, PAGBUUT, PAMATBAT, 
PANGNGEDDENG, PASABAT, SABAYABAYA, 

silot, tAkdir 2: paghatol sa ikalulutas 
ng isang suliranin : bayabaya, desisyon 1 , 

NEBALINAR, NAPASADAN, PAGBUUT, PA- 
mAtBAT, PANGNGEDDENG, PASABAT, SABA- 

yabAya, silot, tAkdir 3: ang napagka- 
isahang dapat gawin : bayabaya, desis¬ 
yon 1 , NEBALINAR, NAPASADAN, PAGBUUT, 
PAMATBAT, PANGNGEDDENG, PASABAT, 

sabayabAya, silot, tAkdir - pnd mag* 

pa-si*y3, pag-pa-si-ya*h3n, i*pa* 
si-y3. 

pa*si*y3g png [ Kap ] 1: pahayag 3 2: 
badya. 

pa*Si*y6k pngMus 1: [Kap HU Seb Tag] 
instrumentong hinihipan na gawa sa 
dahon ng niyog o pawid : bangs! 2 : 
pito na gawa sa isang bahagi ng uhay 
ng palay 3: pitong tubig mrpasyok. 

p3s*kin png [Hil\ : payaso. 

Pas*k6 png [Esppascua] : araw ng ka- 
panganakan ni Hesukristo, ipinagdi- 
riwang ng mga Kristiyano tuwing 25 
Disyembre : Christmas, Krismas, 
PaskuwA 1 -jfrndmp-mas-kd, pa-mas- 
ku*h3n, i*pa*mas*k6. 

P3s-ku-w3 png [ Esppascua ] 1: Pasko 
2: Bot sa maliit na titjk, palumpong 
na tuwid at masanga, kumpol ang 
malililit at pulang bulaklak, at kara- 
niwang namumulaklak kung Pasko : 

POINSETTIA. 

pas-ku-wi-ta png Bot [Esp pascuita] : 
uri ng palumpong ( Euphorbia leucoce- 
phala) na pabilog ang dahon, at 
maliit ang bulaklak : flor-de-nino. 

pels* I a png Zoo [Seb] : alamid. 

pas-13 png [Kap] : pisil. 

pas-la pnr: nabasa ng patak ng tubig. 

pas*l3ng png: pagpatay nang marahas: 
abangatAn, lasimbAleg, narasAw - 

/mdpasda-ngin, pu-mas-I3ng. 

pas-ldp png [Ilk : asero. 

pas-lit png [Kap Tag] : bata. 

pas-m3 png [Esp pasmar] : sakit o ka- 
ramdamang karaniwang nagiging 
sanhi ng pag-urong ng mga ugat, 
unang palatandaan ang pagpapawis 
at panginginig ng mga paa at kamay 

-pnd m3*pas-m3, pas-ma-hin. 

pas-m3-do pnr [Esp] : may sakit na 
pasma. 

pas-m6k png [Ilk] : taguan ng mga 
prutas na binabantayan. 

pas-ndw/wdma-mas-ndw, pu-mas* 

n3w : ibunyag ang nararamdaman. 

pas-nga-w3n png [War] : butas ng 
ilong. 


pas*n6k png [Pan] : ngalit 1 . 

p3*so png [Esp] 1: takbo ng kabayo, 
na matimbang at hindi palumba- 
lumba 2 : daan o lagusan, lalo na 
ang makitid na daanan sa bundok o 
tagaytay: pass 3 , siplAng 3: sa prusisyon, 
babae na nakasuot ng itim na damit 
at sombrerong gawa sa dahon. 

pa-sd png : tanfman ng halaman, 
karaniwang yari sa luad, porselana, 
at iba pa. 

pa-s6 pnr : nawalan na ng halaga; 
lumampas na sa taning na panahon 
o takdang maaaring gamitin : ex¬ 
pired. 

pa-sd pnr : nadikitan ng apoy o anu- 
mang mainit na bagay -pnd ma*pa* 
sd, pa-su-in, i-pam-pa-sd, pu-ma-sd. 

p3*S0k png 1: pagtungo o pagtuloy 
sa loob : pAglub, serrek, sulod - pnd 

mag*p3*sok, pu-m3-sok v i-p3-sok, 
pa-su-kan, pa-su-kin 2: [/go] j$re- 
monya ng paglalagay ng balyan sa 
bukid. 

P3-Sok! pdd : Tuloy! 1 

p3*sol png : aglahi. 

p3-song png \ : [ST] pagpapatubo sa 
ipinauutang o ipinagbibili 2: [Hil] 
kaban 2 . 

pa-sdng png Zoo : batok ng kalabaw, 
baka, at iba pang hayop. 

P3-song Ti*r3d png [Esppaso+na Ti- 
rad] : makitid na lagusan patungong 
Cordillera at matatagpuan sa Ilocos 
Sur, ginamit ng pangkat ni Heneral 
Gregorio del Pilar upang harangin 
ang mga Amerikanong humahabol 
sa hukbo ni Heneral Emilio Agui- 
naldo : Tirad Pass. 

pa-sd-tis png Bot : varyant ng alpa- 

sote. 

pas-p3s png 1 : [Kap Tag] bugso o hi- 
hip ng hangin 2: [Iva Mag Pan Seb 
Tag War] pag-alis ng alikabok sa pa- 
mamagitan ng basahan o anumang 
gamit na inihahampas sa nililinis 3: 
matuling takbo o madaliang paggawa 
ng anuman 4: walang pakundangang 

paglusob -pnd mag*pas*p3s, pas* 
pa*s3n, pu*mas*p3s v pas*pa*sfn. 

pass (pas) png [Ing] 1 : pases 2: pasa 
3: paso 4: sa baraha, pagtangging 
dagdagan ang pusta. 

pass pnd [Ing] 1 : ipasa; pumasa 2: 
ipasa; magpasa. 

passacaglia (pa*sa*kal*ya) pngMus 
Say [Ita] 1: mabagal at maringal na 
sayaw Espanyol 2: musika para sa 
sayaw na ito 3: anyo ng musikang 


may tuloy-tuloy na baryasyon batay 
sa daloy ng baho : pasakAlye 3 . 

passbook (pas*buk) [Ing] : pasbuk. 

pas*s3 png Say [Fre] : sa ballet, galaw 
na nasa likod ang isang paa. 

pas*s3 pnr [Fre] 1 : laos 2: naiwanan 
ng panahon. 

passenger (pa-sin-di-yer) png [Ing] 
: pasahero. 

p3s*sil png [Iba] ; inggit. 

pas*sit ^ng [Iba] : pisil. 

passive (pa-siv) png Gra [Ing] : ba- 
lintiyak. 

passive (pa-siv) pnr [Ing] : pasibo. 

passport (pas-port) png [Ing] : pasa- 
porte. 

password (pas-word) png [Ing] 1: 
kontrasenyas 2 : lihim na salita o pa- 
rirala na nagpapahintulot sa nagsa- 
salita upang makapasok sa isang 
pook, makalampas sa mga tanod, o 
makilalang kaanib ng samahan. 

past pnr [Ing] 1: nakalipas; nakaraan; 
kahapon 2 : lumagpas. \ 

p3s*ta png [Ita] : alinman sa iba’t 
ibang pagkaing gawa sa arina at 
itlog, manipis, at karaniwang may 
salsa. 

pas*t3 png [Esp] 1 : semento, amal¬ 
gam, o anumang ipinapasak sa ngipin 
2: Kol pandikit. 

pas*t3l png [Esp] 1: Sin kasangkapan 
sa pagpipinta 2 : ulam na pira-pirasong 
karne, lamanloob, iba pang pansa- 
hog at pampalasa, ibinabalot sa balat, 
at inihuhurno: pie 3 3: sa paglilimbag, 
sabog na tipo. 

p3s*te*ri*sas*ydn png [Esp pasteriza- 
cion] : pagdadarang, gaya ng gatas 
at keso, sa mataas na temperatura 
sa isang hatag na oras upang puksain 
ang mga mikroorganismo at nang 
maiwasan ang permentasyon o pag- 
kapanis : pasteurization. 

pasteurization (pas-ti-yu-ri-sey-shon) 
png [Ing] : pasterisasyon. 

pas-tfl-yas png [Esp pastillas] : kaka- 
ning halo-halong gatas, repinadong 
mantekilya, itlog, at iba pang sang- 
kap at karaniwang inihuhulma nang 
pahaba. 

pas*tdl png [Esp pastor] 1 : tagapag- 
alaga ng hayop, gaya ng tupa, kalabaw, 
at kabayo : herd 2 , obehero 2 : pagsu- 
suga ng hayop sa damuhan - pnd 

mag*pas*t6l, pas*tu*l3n, i-pas-tdl. 

pas-tdr png [Esp] : ministro. 



'inn •• r r n 
i • 


. .:":v||ji:»[in^at" 


(WfffWti 


m m min: 


•v 


t 








I 











liMLii&iiH 



mi::i- , ii 






pastoral 


663 


patalastas 


p6s*to*r£l png [ Esp ] 1 : tula, dula, o 
katulad, tumatalakay sa buhay sa ka- 
nayunan 2 : larawan o tanawin sa 
bukid 3 : sulat ng isang pastor o 
ministro sa kaniyang kongregasyon 

4: Mus pastorale. 

pastorale (pas-to*ral) png Mus [Ing] : 
komposisyon, gaya ng opera, hinggil 
sa buhay sa nayon : pastoral 4 . 

pas-t6-res png Tro [Esppastor+es] : sa 
Cebu at Leyte, maikling dula na 
nagtatampok sa paglalakbay ng mga 
pastol at sa kanilang papuri sa Santo 
Nino. 

pas*tr£*mi png [Esp] : kameng baka 
na pinausukan at tinimplahan ng mga 
pampalasa. 

pastry (peys-tri) png [Ing] 1 : arinang 
minasa sa mantika at ginagamit sa 
paggawa ng pastel, empanada, at 
katulad 2 : hinurnong pagkain na 
gawa mula rito 3: alinmang matamis 
at hinurnong pagkain. 

pastry bag (peys-tri bag) png [Ing] : 
hugis konong kasangkapan na gina¬ 
gamit sa pagdedekorasyon ng icing 
at iba pang malapot na likido. 

pa-su-ba-li png [Kap Tag] : salungat 
na palagay : pakli 3 -pnd mag*pa*su* 

ba*ll t pa*su*ba # H*an, i*pa*8u*ba*n. 

pa-su-kan png [pasok+an] : ang pag- 
bubukas o pagsisimula ng klase : en- 

trada 2 . 


pa*SU*wit pngBot [Pan] : dita 1 . 

pa-su-wft png \ : malakas at maikling 
sipol, karaniwang ginagamit sa pag- 
tawag 2 : sutsot kung may tinatawag 
sa malayo var paswit: kilis, popoyi - 

pnd mag # pa*sirwft, pa*su-wi*t 6 n, 
pu*ma*su*wft. 


pas-wit png : varyant ng pasuwit. 

p6s*yag png [Kap] : hayag 3 . 


3 as*y 6 l png [Esp pasear] 1 : paglalakad 
ng isang nagliliwaliw : adak, rarik 
2 : pagdalaw sa isang kaibigan o kaki- 

lala-j&ndmag-pas-y^l, pas-ya-ten, 
pu-mas-y 6 l, ma*mas-y 6 l, i-pas-y£l 

pas-y^-lan png [pasyal+an] 1 : pook 
para sa pagpasyal : dayandayan, pro¬ 
menade 2 2 : pangkatang paglalakad 
upang magliwaliw. 

pas-y 6 n-te png [Esp paciente] : may- 
sakit; tao na ginagamot ng doktor : 

or IF NT 3 . PATIENT. 


pas*y 6 k png 1: Bot halamang tuwid 
na masanga at manipis, hugis itlog 
at tapat-tapat ang dahon sa isang 
sanga, mabulo ang bunga, at karani¬ 
wang tumataas nang 1 m 2: Mus 
varyant ng pasiyok. 

Pas*y 6 n png Lit [Esp pasion] 1 : aklat 
ng kasaysayan ng mga paghihirap ni 
Hesukristo, karaniwang binabasa 
nang pakanta kung Kuwaresma o 
Mahal na Araw 2: ang kasaysayang 

ito. 


pa*SU‘k6n png [pasok+an] : pook na pas*y6n png Lit [Esp pasion] : anyo 
dinaraanan sa pagpasok; daan tungo n g saknong na may limang taludtod, 

sa loob : entrada 1 , entrance 1 . sukat na wawaluhin, tugmang isahan, 

pa*suk*d6l pnr Gra [pa+sukdol] i sa at ginamit sa popular na bersiyon 
pang-uri, nangangahulugan ng ka-. ^ ng Pasyon. 

higtan o pamumukod sa karamihan, pas a yo*n6r*yo png Bot : baging {Pas- 
hal pinakamabango : superlatibo, siflvra edulis) na malapad ang dahon 
superlative. at may bungang kahawig ng kundol 


pa-su-lo png [57] 1: alkabus 2: noong 
unang panahon, sibat na pandigma. 

pa*su*ma*l6 pnr [Kap Tagpa+s+um+ 
ala] 1 : nagbabakasakali 2: pansa- 
mantala. 

pa-su-ngay png [HU] : pagsusuga ng 
kalabaw. 

pa*su*n6d png [pa+sunod\ 1 : mapang- 
abusong sistema ng pagpapautang 
na sapilitang pinauutang ng maylupa 
ang magsasaka Cf takipan, talinduwa 
2 : pakikitungo o pagpapalagay sa 
mga nasasakupan. 

pa-su-so png Bot [pa+suso] : ma- 
nangkil 

pa'SU'SU'hin pnr [pa+suso+hin] Is 
sanggol pa 2: Alp hindi kayang gam- 
panan ang pagiging lalaki. 


ngunit maliit kaysa nto: flor-de-pasion. 

pas*yo*n 6 ryong ma*ba*h 6 png Bot 

[pasyonaryo+na mabaho] : baging na 
tila halamang damo, hugis itlog na 
tulis ang dahon, mapintog ang bunga, 
at may napakasangsang na amoy. 

p 6 -ta png 1 : laro na ginagamitan ng 
ladrilyo ng kahoy 2: Ana [Esp] hita 
ng hayop : sal! 2 3: [Tau] pinggan. 

pa*ti png Med [Kap Tag] : sa pisyolo- 
hiya, pansamantalang paghina ng 
pakiramdam o ng paggana ng organ, 
tissue, o cell matapos ang labis na 
paggamit o estimulasyon nito : apo- 
sapos, fatigue 1 , guol, hago 2 , kapoy, 
lapoy, lapyo. 

pa-ta-dn png [pa+taan] 1 : palugit na 
araw 2: palabis o padagdag sa sukat, 
gaya ng pagputol sa tela : palatol, 


tara 


i 


pa-ta-ba png [Bik Kap Tagpa+taba] : 
anumang bagay na inihahalo sa lupa 
upang maging mataba at malusog 
ang mga tanim : abono, bombon, fer¬ 
tilizer, habok. 

p 6 ’ta # b 6 *in png [pa+taba+in] 1 : ala- 
gang hayop 2: pakainin. 

pa*t£’bang png [HU] : bayanihan. 

pa*tab*l£w pnr [57] : mahimbmg. 

p6*tad pnr [Ilk] 1: sapad 1 2: patag. 

pa-tad-y6ng png [HU Seb Tag] : tapis 
na parang saya, karaniwang ginaga¬ 
mit bilang palda o panlabas na suson 
nito. 


pg-tag pnr [Bik Kap HU Ilk Seb Tag 
War] 1: pantay ang rabaw; hindi 
bako-bako : patad 2 2 : matatag; hindi 
mabuway -pnd mag*p£*tag, pa-t 6 - 
gin, i*p4*tag. 

pa*ta-g 6 # na png : pataan; reserba. 

pa-ta-go pnr, pub [pa+tago] ; palihim. 

pa*t£k png [Bik Kap Pan Seb Tag War] ; 
tiilo ng likido : drop 1 , saikis, satek, 
tagdo, tedted, terter 2 - pnd mag- 
pa-t^k, pa*ta*kgn, i-pa-tak, i-p^m* 
pa-t^k, pu-ma*t 6 k. 

pa-t^-kad png [Ilk] : pag-aari ng 
mag-asawa. 

pg-ta-ka-r^n png [pa+takad+an] 1 : 
pinagtibay na kautusan na dapat tu- 
parin ng mga tao na bumubuo ng 
isang pangkat at katulad, alang-alang 
sa pangkalaHatang kapakanan, pasi- 
lidad, at iba pa : policy 2 : paraan ng 
pagkilos na pinagtibay at ipinatutu- 
pad ng pamahalaan, pinuno, parti- 
dong politikal, at iba pa : policy. 

pa*tak*b& png [Pan] : sulambi. 

pa-tak’bu-hin pnr [paftakbo+hiri] 1 : 
mura ang halaga dahil madaling 
masira 2 : madaling masira. 

pa-tak-dS png [pa+takda] : pamilang 
na nagsasabi ng tiyak na bilang o 
halaga, hal pipiso, tatluhan. 

pa-ta-kil-ya png : sisidlang metal, isi- 
nasabit sa baywang, at lalagyan ng 
mga bagay na ayaw mabasa. 

pa*tak*ya png [Tir] : fagafulan. 

pa-t 6 -lan png [Pan] : pampang. 

pa-ta-las png Mit [HU] : ritwal na pi- 
nagsasabihan ng babaylan ang kalu- 
luwa na huwag nang gambalain pa 
ang kaniyang mga naiwan. 

pa*ta*las a t£s png [Bik K$p JagP a + ta ~ 

lastas] 1: anunsivo; pahatid 2: Lit 
tinig na paibaba mula sa isang naka- 
tataas ang katayuan, gaya sa tinig ng 








patali'm 


664 


sermon at salawikain Cf panambitan - 

P nd mig-pa-ta-las-t-is, i-pa-ta- 

las-tis. 

pa-ta-lfm png [ pa+talim ] : anumang 
kasangkapang metal na matalas o 
matulis, ginagamit na pansaksak, 
pamputol, o panghiwa sa isang bagay 

Cf KUTSiLYO, ITAK, ESPADA, BAYONETA, 
KAMPIT ! DAGA, DAGGER. 

pa*ta*l6s png [Pan] : salin 3 . 

pa-ta-lun-tin png [Ilk] : patintero. 

pi-tang png [Mrw ] : posas. 

pa-ting png\ : [ Ilk] kumbersasyonal 
na pagsasalita 2: Agr [Ifu] panahon 

ng pagpupunla ng palay 3: Zoo [Pan] 
palaka. 

pa-ting pnd i-pa-ting, pu-ma-ting, 
mag-pa-ting [Ilk] : makipaghunta- 

han; makipag-usap. 

pa-ta-ngin png [ST patang+an] : ka- 
mang matrimonyal. 

pa-tang-uk png Mus [Kal] : instru¬ 
menting yari sa buho na hugis dila, 
karaniwang tinutugtog habang nag- 
lalakbay patungong budong. 

pa-tang-wi png [pa+tangwa] 1: ma- 

liit na balkonahe 2: Heo bangin o 

matarik na libis ng isang mataas na 
pook. 

pa-ta-nl png Bot: baging ( Phaseolus 
lunatus) na payat at makinis, may 
dahong tatlong pilas, Iunti o mapus- 
yaw na dilaw ang bulaklak, at nakakain 
ang bunga na malalaki ang buto : 

BURINGI, GULIPATAn, LIMA BEAN, PAGA 2 , 
PALPALAI, PAGDA, PERKOLES. 

pa*t4*nid png [Bik] : babala. 

pa-ta-p6-ya png Ark [Ilk] : ang dala- 
wang pinakamataas na biga na sumu- 
suhay sa dingding ng bahay. 


p^taw png 1: imposisyon 2: [Ilk Tag] 
balasto 3: dagdag na tubo o patong 
sa salaping inutang 4: pagpoposas 
sa dalawang maysala — pnd mag*p£* 

taw, i'pd'taw, pa-t6*wan5: karag- 

dagang parusa o pahirap 6 : graba- 
men, gaya sa ari-arian. 

pa*t£w png [Bik Hil Iba Ilk Pan Seb 
Tag War] : palutang. 

pa-t^-wad png [Bik Kap HU Tagpa+ 
tawad] 1 : pagbibigay ng laya sa isang 
nahatulang nagkasala; pagpapau- 
manhin sa isang gumawa ng masama 
2 : halagang nabawas sa presyo ng 
anumang nabili - pnd m£g*pa*t6* 

wad, pa*ta*w6Tin, i-p6g*pa-t£-wad. 

pa*t£*wag png Bat [pa+tawag] 1: 
pa talas tas o utos upang humarap sa 
hukuman ang sinumang tao na may 
kinalaman sa kaso : summons 2 2 : 
kasulatan na naglalaman nito : sum¬ 
mons 2 . 


pa-td-roy png [Ilk] : amibal. 

p^*ta8 png : salansan; kamada. 

p£‘tas pnr 1 : walang nanalo : amanos, 
draw 4 , quits 1 , tabla 2 1 nagkabayaran 
na o nagkagantihan na : amAnos, 
draw 4 , quits 2 , tablA. 

pa-ta-t^g png Mus [Kal] : instru- 
mentong yari sa buho, ipinapalo sa 

palad, at may tunog na tulad ng 
gangsa. 

P u'! 6#taS P ng t Es P P at <Ua+s] 1: Bot 
halamang-ugat ( Solanum tuberosum) 

na magaspang ang dahon, maliliit 

ang magkabilang gilid ng tangkay, 

hugis bituin ang talulot na puti o 

lila, at nakakain ang bunga : pApas, 

potato 2 : iCoZmedyas na mabaho at 

marumi ngunit isinusuot pa rin. 


■ pa-ta-w6g pnr Gra [pa+tawag] : kau- 
kulan ng pantukoy na ginaga«tit sa 
pagtawag, pag-utos, o pagdalangin. 

pa*ta*wa*ga*nan png Mils [Tgk Klg] : 
pinakamalaking gong sa pangkat ng 
tangunggu. 

pa-ta*w^n pngNtk [Iva] : bangkana 
pang-isahang tao lamang, at sadyang 
ginawa na panghuli ng arayu. 

pi-tay pnr [Hil Pan Seb fag War] : 
mabagal kumilos; makupad - pnd 

mag-pi-tay-pi-tay, pu-mi-tay- 

pi-tay. 

pa-tiy pnr [ Bik Hil Seb Tag War] 1 : 
wala nang buhay : dead, deceased, 
gadAn, potos, saw! 2: wala nang na- 
raramdaman. 

pa-tiy ang bu-win png: gabi na wa- 
lang buwan. 

patch (pats) png [Ing] : patse. 

pit-da png 1 : malagkit na dagta ng 

halaman 2 : anumang bagay na ma¬ 
lagkit. 

pat-di png: pagkatigil o pagkahinto 
ng isang tao; tigagal Cf pako 2 . 

pa-ti png 1 : [Kap] away 2: pinaikling 
anyo ng kapatid. 

pa-tik png [ Seb] : batik. 

pa ti-la png Ana [Ingpatella] : bayugo. 

patella (pa-tel-ya) png Ana [Ing] : 
bayugo. 

pi-ten png [Ing] : malaking medalya : 

PATENA. 

pa-ti-na png [Esp Lat] : paten. 

f m — 


png [Ing] 


nakarehistro 


patibdng 

?] pa-tin-te png [Esp] : pribilehiyong 
'S ipinagkaloob ng pamahalan sa sinu- 
is man upang magkaroon ng sariling 
karapatang gumawa o magbili ng 

g- anumang inimbento o nilikha : 

a- pAtent. 

pa'tervtek png Mus [Mag] : piyesa na 
? b tinutugtog sa kudyapi at gumagagad 

sa putak ng mga inahin. 

+ pd'tern png [Ing pattern] : padron. 

f P a *ter*n6 1 pnr [Esp] : hinggil sa ama 
o tatay. 

y paternalism (pa^ter-nadusim) png 

l Ung] • paternalismo. 

. pa-t6r-na;lfs-mo png [Esp] : sistema 

. ng prinsipyo o pagsasanay ng pag- 
i hawak o pagsakop sa indibidwal, ne- 

pa, sa pamama- 
, gitan ng ama sa kaniyang anak : 
paternalism. 

pa*ter"ni"d6d png [Esp] 1:kalagayan - 
ng pagiging ama : paternity 2 : pag- 
tanggap o pagkuha mula sa isang 
ama : paternity 3: pinagmulan o ang 
pagiging autor : paternity. 

paternity (pa*ter*ni*ti) pnr [Ing] ; 
paternidad. S 

Pater Noster png [Lat] : Ama Namin. 

Pa-ti-ros png : lungsod sa National 
Capital Region ng Filipinas. 

pathogen (pa-to-dyen) png Med [Ing] : 

anumang nakapagdudulot ng sakit, 

gaya ng bakterya at iba pang mikro- 
organismo. 

pathology (pa-to-lo-dyi) png [Ing] : 
patolohiya. 

p6*ti png: payo. 

Pa*tf png Zoo [Seb] : kalapati. 

pa-tl png 1: sagot, karaniwan sa pag- 
tatalo, lalo sa balagtasan 2 : hagkis 
ng pangungusap. 

Pa-tf pnb [Bik Kap Hil Ilk Pan War Tag]: 
at saka; rin; katagang karahiwang 
garni t sa pagsang-ayon, pagdaragdag, 
o pagsasama, haV 1 Pati ako’y idinawit 
niya : agrAman, nAmpi, sop, usAb. 

pa-tl- pnl : pambuo ng pandiwa, ka- 

sama ng mag-, nagsasaad ng kawalan 

ng kontrol sa sariling kalooban, hal 

patihulog, patibuwal, patianod, pa¬ 
ti wakal. 

A 

pa-ti-i-nak png [pati+anak] : duwende; 
tiyanak var patyanak. 

pa-thbay png [pa+tibay] : pruweba; 
patotoo. 

pa-ti-b6ng png [pa+tibong] t: pain o 
anumang bagay na ginagamit na 
panlinlang 2 : anumang uri ng bitag. 



665 


patid 


patong 


p^-tid png 1: [Kap HU Ilk Pan Tag] 
pagkatisod habang lumalakad 2: 
kusang paghalang ng paa bakat upang 
matisod ang isang ibig gawan ng 
ganito -pnd mam*p6*tid, pa-ti-rin, 
pu*m6*tid. 

pa*tid pnr : putol. 

pa-ti*dong png [Mrw] : pugong 1 . 

patience (pey-shens) png [Ing] : pa- 
sensiya. 

patient (peysyent) png [Ing] : pas- 
yente. 

patient pnr [Ing] : pasensiyosa. 

pa*tig png : makapal na telang kulay 
lunti na ginagawang uniporme ng 
militar : fatigue 4 . 


pa*tig*ma*an png [Ilk] : payo. 

pa-tik png 1 : tato; marka; tatak 2: ma- 
liit na piko 3: [Seb] batik. 

pa*ti*kan png Bot [Seb] : pugahan. 

pa*ti*ki png 1: Zoo [Uk Tag] uri ng ibong 
ipinapain o ipinakakain sa isda 2: 

kaapid. 


pa-ti-ni png : amibal. 

pa*ti*nig png Gra Lgw [pa+tinig] : 
tunog na likha ng hindi pinipigil na 
tinig, gaya ng a, e, i,o, u Cf katinig : 

KAKATNI, VOWEL. 

pd*tirvt6*ro pnglsp [pa+Esp tintero]\ 
larong naghaharangan at naghuhu- 
lihan ang magkakalaban sa isang serye 
ng mga kuwadranggulong guhit : 

HARANGANG-TAGA, PATALUNTON, TUBIGAN . 

pa*ti*pat png [Ifa] : ritwal para sa 
pagtataboy ng daga : tagitag. 

p6-ti*p&*ti png Zoo [Kap] : kalapati. 

pa*ti*ra*pS png [pati+dapa] : pagpa- 
pakumbaba sa pakikiusap; pagsusu- 

mamo-/radmag-pa*ti*ra*p§, i*pa* 

ti-ra-pd. 

pa*tis png [Bik Kap HU Ilk Pan Seb 
Tag War] : sawsawan na gawa sa katas 
ng alamang o maliliit na isda - pnd 

mag*pa*tis f pa*ti*s£n. 

pa-ti-tis pngKar: kagamitang gabay 
sa pagtutuwid ng itinirik na haligi at 

iba pa. 


pa*ti*kim png [pa+tikim] : pagkaing 
ibinibigay nang libre upang ipaalam 
ang lasa. 


pa-tik*tik png [pa+tiktik] : pasaid na 
pag-inom ng alak. 

pa*ti*lam*b6 png [Ilk] 1 : bandehado 
2: laro ng mga batang lalaki, pinag- 
durugtong ang dalawang kamay 
upang buhatin ang isang kalaro. 

pa*til*ya png [Esppatilla] : buhok na 
tumutubo nang palawit sa dako ng 
dalawang tainga, at malapit sa pilipi- 
san : gigsing, iming, sideburn, side- 
whiskers. 


pa-tin png [Esp] : iskeyt. 

pa*ti*na png Kerri [ Ing] 1 : luntiang balot 
ng oxide at carbonate na kumakapit 
sa tanso at bronse dulot ng kalumaan 
o pagkabilad sa mga elemento 2: 
katulad na kalawang o dumi na 
kumakapit sa rabaw ng anumang 
metal o kahoy. 

pa*ti*na*d6r png [Esp] : iskeyter. 

pa-ting png Zoo 1: [Bik Pan Tag War] 

isdang alat (Scoliodon palasorrah) na 
di-pangkaraniwan at mabangis, at 
may 250-300 maliliit ngunit matutulis 
na ngipin : bagis, shark 1 , yo 2: [HU] 
kalapati. 

pa-ti-nga png [Tag War] 1 : paunang 
bayad; deposito 2: uri ng lambat 3: 
MU bala na ikinakarga sa baril na 
handang paputukin. 

pa-ting-k&d png [pa+tingkad] : pama- 
malakaya nang madaling-araw. 


la-ti-wa-k^l png [Kap Tagpa+tiwakal\ : 
pagpapakamatay; pagkitil ng sariling 

buhay : suicide 1 - pnd mag-pa-ti* 
wa-k^l. 


>a*ti*wa*rik pnb [Kap Tagpa+tiwarik] : 
pabalintuwad, hal nakabitin nang 
ulo ang nasa ibaba. 

>a-ti*ydd pnr [pa+tiyad] : dulo lamang 
ng daliri ang sumasayad, gaya kung 
nakatingkayad. 

>dt*ka png [Ilk] : balangkas 1 . 

>at-ldng png : puwang. 


png 


inaasahan 


>at*iig png : varyant ng patnig. 

>6t*long png [Seb War] : sabat 1 . 

>dt-lung png [Tau] \ bingi. 

>at*n^w png [S7] : pusta. 

>at*nig png 1 : mahusay o mabilis na 
pagtugon o pagsagot var patlig : 
repartee 1 2\ pahiwatig sa kinaroro- 
onan ng isang bagay na hinahanap : 


r’T i if 


pat*n6 png [S7] : kabayaran o pagba- 
bayad, karaniwang dahil sa masamang 
ginawa : retribution. 

pat-nu*bay png 1 : pag-alalay o pag- 
tulong, gaya ng pagbibigay ng impor- 
masyon, upang makarating sa isang 
destinasyon o patutunguhan : guide, 
hutok 3 2: gabay sa gawain 3: man- 
wal - pnd mag-pat-mi-bay, pat* 
nu*bi*yan, i-pat-nu-bay, pu*mat* 

nu*bay. 


pat-nu-got png : editor 14 . 

p6*tO png Zoo [Esp] : puting bibe : 

DUCK 3 . 

pa*t6 png 1: pagdadala ng mabibigat 
na bagay, o ang kakayahang madala 
ang mga ito sa paroroonan o pagha- 
hatiran 2: kalagayang ubos o simot. 

pa*t6 png : salitang ugat ng pamato. 

pa*t6d png [War] : pinsan. 

pd*tod ^dmag-p^-tod, pu*mi*tod 

[Ilk] : lumangoy nang nakataas ang 
paa sa tubig. 

p&t-od pnr [HU] : tiyak. 

pa-tO*gd png Bot [ Mrw] : gugo. 

p6*tok png 1: lukso; lundag; igtad 2: 
[Iba] pako [Bik Mrw] 3: palakol. 

pa*t6k pnr 1: sa sugal, maraming 
taya; lyamado 2: sa pelikula, maraming 
nanonood 3: magandang-maganda. 

pa-tol png 1: sa pagluluto ng munggo, 
ang butil na hindi naluluto dahil 
sadyang hindi na lumalambot 2: 
Med [&$] epilepsiya. 

p6*tol pnd pu*m£*tol, pa*tu*lan [Kap 
Tag] : pansinin o labanan ang alam 

na walang kaya. 

pa-t6*la png \ : Bot baging ( Luffa acu- 
targula) na may taluhabang bunga 
na nakakain : kabatiti 2 , saykuwa, ta- 
bubok 2 2: sedang ikat na ibinibilibid 
sa baywang at mula pa sa India. 

Pa*to*l& Ka*o*r^*yan png [Mrw] 1 : 
Lit Mil sa Darangan, kasuotang pan- 
lalaki na n^giging tagabulag ng tao 
na magsuot nito 2: MU bordadong 
sinturon na may bisang tagabulag. 

pa*t6*lang gu*bat png Bot [patola+ng 
gubat] : baging na hugis puso ang 
dahong nahahati sa lima o pitong 
pilas, malaki at puti ang bulaklak, at 
matingkad na pula ang bilog na 
bunga : kabalonga, tabugok. 

pa*t6*lang u*w^k png Bot [patola+ng 
uiuak] : baging na magaspang, may 
malapad na dahon, murang dilaw 
ang bulaklak, malaki at hugis itlog 
ang bungang may tila mga tinik : 
balbas-bakiro. 

pa*t6*lo*g6 png [Esp] : dalubhasa sa 
patolohiya. 

pa*to*lo*hi*ya png [Esp patologta] : 
agham na tumutuon sa pag-aaral ng 
sanhi, palatandaan, at paggamot sa 

sakft: PATHOLOGY. 

p^*tong png 1: [Seb Tag] bagay na 
may bigat at inilalagay sa ibabaw ng 
isa pang bagay 2: paglalagay ng 
anumang bagay sa ibabaw 3: pataw 3 - 






patong 


666 


patutot 


pnd mag a pd*tong, pa-tu-ngan, i- 
pa-tong 

pa-tong png Mus [57] : tambol na 
gawa sa kahoy o pinatuyong kawayan 
na hugis silindro. 

pd*tong la-bu-yd png Zoo [pato+na 
labuyo ] : bibe (Anas platyrynchos) na 
maamo at itinuturing na pinakama- 
gandang uri sa mundo. 

pa'tO'Od png Lit [ Bik ] : bugtong 1 . 

pa a t6r png : pasimuno 2 . 

pd-tos png 1 : kunyas 2: bakal na 
ikinakabit sa talampakan ng kabayo 
3: rim 3 - 4 . 

pat-os png [Bik] : balot. 

pa*t6s pnr 1: nagulo o naiba ang 
ayos dahil sa pagkakahagis nito, 
gaya sa laro ng barya 2 : naubos 
lahat; tinalo lahat. 

pa-to-tot png 1 : [Ilk] posisyon ng 
babae sa pagtatalik 2 : labis na kata- 
maran 3: [ Bik] puta. 

pat-pdt png 1: maliit na tilad ng ka¬ 
wayan 2: Kol tao na payat. 

patriarchy (pat*^i*yar*ki) png [Ing] : 
patriyarka. 

patricide (pat-ri-sayd) png [Ing] : 
patrisidyo. 

patrimony (pat*ri*m6*ni) png [Ing] : 
patrimonyo. 

pat*ri*mon-yo png [Esp patrimonio] : 
ari-ariang minana sa ama o sa mga 
ninuno : patrimony. 

patriot (pat-ri-yot) png [Ing] 1 : tao 
na makabayan o makabansa : patri- 
yota 2 : bayani ng bayan o bansa : 

PATRIYOTA. 

patriotic (pat-ri-yo-tik) pnr [Ing] : 
patriyotiko. 

patriotism (pat*ri*yo*ri*sim) png [Ing] : 
patriyotismo. 

pat*ri*sid-yo png [Esp patricidio] : 
pagpatay ng anak sa kaniyang ama : 

PATRICIDE. 

pdt a ri a ydr a ka png [Esp patriarca] 1: 
pamamahala ng ama sa isang angkan 
o tribu 2 : isang matanda, marangal, 
at kagalang-galang na lalaki : pa¬ 
triarchy. 

pat-ri-yd-ta png [Esp patriota] : patriot. 

pat - ri*y6*ti'k6 pnr [Esp patriotico] : 
makabayan; makabansa : patriotic. 

pat-ri-yo-tis-mo png [Esp] : pagka- 
makabayan; pagkamakabansa : pa¬ 
triotism. 

$ 

pat*r6l png [/ng] : patmlya. 

pat*r6l tor-p6*do png [Ing] : bang- 
kang maliit, mabilis, madaling ima- 


niobra, at ginamit nang malawakan 
sa Dagat Pasipiko noong Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig : pt boat. 

patron (pat-ron, pey-tron) png [Esp 
Ing] 1: santo na kinikilalang guma- 
gabay sa tao, pangkat, pook, bansa, 
at iba pa, pat*r6*na kung babae, 
pat-rd-no kung lalaki : pintakAsi 2 *" 

2: kostumer o kliyente, lalo sa mga 
pamilihan, hotel, at kauri 3: padrino 2 . 

patronage (pat*ro*neyds) png [Ing] : 
patronato. 

pdt*ro*nd*to png [Esp] 1: tulong pi- 
nansiyal o negosyong ibinibigay sa 
mga tindahan, hotel, o katulad ng 
mga kostumer at kliyente : patronage 
2 : ang posisyon, panghihikayat, im- 
pluwensiya, o tangkilik ng patron, 

gaya sa arrista at institusyon : patro¬ 
nage. 

pat*ro*nim*ya png [Esp patronimia] : 
apelyido. 

pat*rul *y6 png [Esp patrulla] : regular 
na paglilibot sa isang pook upang 
bigyan ng proteksiyon ang mga tao, 
bagay, estruktura, at hayop : patrol, 
ronda - pnd mag*pat*rul*ya, pat a 
rtil*ya*hdn. 

pa-tsa-da png Ark [Esp fachada] : 
harapan ng isang gusali Cf delantera : 
facade, karayagan 1 , portAda 2 , sAngo. 

pat-sdng png Zoo : magaspang na 
rabaw ng talukab ng isang uri ng 
sigay. 

pa*tsd png [Esppache] 1: pantapal sa 
masakit o makirot na bahagi ng ka- 
tawan (^piaster 2 : maliit na bahagi 
ng anumang naiiba sa kabuuan dahil 
sa pangingitim o bahagyang pagka- 
sira, gaya sa bungangkahoy : pekas 
3: ginupit na tela, karaniwang may 
dibuho na irinatahi sa damit upang 
magsilbing palamuri : patch 4 : tagpi: 
patch. 

pa*tsfng*ko png [Jap ] : uri ng pinball. 


pa*tSU*li pngBot [Esppacholz] : kabling. 

pat-tdg png [Iba] : kame ng hayop o 
laman ng bungangkaho^. 

pat-teng png Mus [Ifu] : instrumen- 
tong yari sa isang piraso ng kahoy na 
may dalawang kuwerdas na tanso, 
pinapalo ng patpat ang kuwerdas 
upang tumunog. 

pattern (pa* tern) png [Ing] : padron. 

pat "tong png Mus : bangibang. 

pat-tung png [Kal] : pagdiriwang na 
tinatampukan ng katutubong sayawan. 

pd*tu png [Iba] : init 1 . 


pa-tu-big png [pa+tubig] 1: sistema 
ng pagsusupiay ng tubig : paranum 
2: Agr [Bik HU Seb Tag] irigasyon. 

pa*tirbiding png : banoglawin. 

pa a tu*bi # ngi png [pa+tu+bingi] : pag- 
bibingi-bingihan. 

pa*tu*b6 png [pa+tubo] 1: patong na 
in teres sa utang 2: bagong sibol na 
binhi 3: [Seb] angkak. 

pa*tu*b6g png [pa+tubog] : magkaa- 
gapay na kanal na patumbok sa pam- 

Pang,.-at ginagamit sa panghuhuli 
ng dalag. 

pa-tu-bu-dn pig [pa+tubo+an] : sistema 
ng pagpapautang nang may patubo. 

pa*tuk png [Iva] 1 : martilyo 2: pukpok. 

pa-tu-ka png 1: butil na pagkain ng 
manok, itik, at katulad 2 : kung sa 
problema, maliit lang; kung sa presyo, 
mura lang. 

pa*tu*kad png Bot [Ilk] : bahagi o 
ugat ng halaman, tulad ng singkamas 
o ube, na iniiwan sa lupa upang mag- 
bunga pa. 

pa*tuk a ba png [Kap Tag ] : uri ng pan¬ 
silo sa palaka. 

pa*tu"k? png : uri ng kareta na kawa¬ 
yan ang mga baras. 

pa*tu*mal a mdl pnr [pa+tumalmal] : 
natunganga o nabigla : petripikAdo 

2: pinatigas; pinatuyo : petripikAdo. 

% 

pa-tu-mang-gd png [pa+tumangga] : 
tigil Cf walang patur^nggA. 

pa a tu*ma a pat png [pa+t+um+apat] : 

ipokrisya. 

pa*tu*nd png Zoo : isda ( Plotusus 
anguillaris) na may palikpik at naka- 
lalasong tibo sa likod Cf sumbilang : 
babkak, bakik, balibot, tauti. 

pd a tung png [Mag] : butones. 

pa-tu-ngdn png [patong+an] : anu¬ 
mang bagay na pinaglalagyan ng 
isang bagay sa ibabaw : sAlalayAn. 

pa-tung-kol png [pa+tungkol] 1: anu¬ 
mang iniuukol sa isang tao o bagay 
2 : handog 2 ; alay. 

pa-tu-pat png 1: paghitliit ng tabako : 
hungsuy, kuwAko, pipa 2: [Ilk Pan] 
suman na gawa sa bigas, ibinalot sa 
nilagang dahon ng niyog, at hugis 
kuwadrado o tagilo. 

pa*tu*to png\ : hanggahan nglupang 
pag-aari (^muhon : balantAy, bed- 

DENG, DULUNAN, HANGGAn 1 , LINDERO 1 , 

piruluhan, tigaman, utlanAn 2: ma- 
habang pilapil na naglalagos sa 
tatlo o mahigit pang pitak. 

pa-tu-tot png [HUIva Pan Tag] : puta 2 . 


patutsada 


667 


payapa 


pa-tut-sd-da png Kol 1: pagkutya; 
pangungutya 2: parinig -pnd mag* 
pa-tut-sd-da, pa-ttit-sa-dd-han. 

pa-twag-twdg png Zoo [ Kap ] : kitikiti. 

pat-yd png : tapyas na gaya sa mga 
talim ng itak, paet, palakol, at iba pa. 

pat-ydm png [Ilk] 1: ritwal sa pagha- 
hayag ng kasunduan sa pagpapakasal 
2: ang regalo ng Making ikakasal sa 
kaniyang pakakasalan. 

pdt-yo png [Esp patio ] 1 : harapan ng 
simbahan na nababakuran 2 : mala- 
wak na pook na pinagtitipunan ng 
mga tao : tungkaran. 

pa-u-ba-ri png : datu. 

4 

pa-lid png [Ilk] : piraso ng kawayan o 
yantok na ginagamit upang itali ang 
pinaud. 

pa-u-lo png [pa+ulo] : pang-itaas na 
bahagi ng mandala at kahawig na 
estruktura. 

pa-u-16 pnr [pa+ulo] : umaapaw; pu- 
nong-puno. 

pa-u-man-hfn png [pa+um+ano+hin] 
1: may pagsisising pag-amin ng kasa- 
lanan o pagkukulang ; paraya : apo¬ 
logy, APOLOHIYA, DEPENSA 1 , DESKARGO - 

pnd mdg-pa-u-man-hm, i-pdg-pa-u- 
man-hin, pdg-pa-u-man-hi-ndn 2: 

paliwanag. 

pa*um*b6ng pnr [pa+umbong] : pu- 
nong-puno. 

pa'WT\a m k&r\ png[Kap] : pamangkin. 

pa-u-nang sa-li-td png [pa+una+na 
salita] : isa sa mga unang bahagi ng 
aklat, karaniwang isinusulat ng isang 
autoridad o eksperto hinggil sa nila- 
laman ng akda, at nagdudulot ng 
patnubay sa pagbasa at pagpapaha- 
laga sa aklat : foreword. 

pa-U-na-wd png [pa+unawa] 1: anu- 
mang nakasulat na paliwanag hinggil 
sa anumang bagay na mahalaga : 
patalastas, signboard 2 : anumang 
sinabi na makapagpapaliwanag sa 
isang suliranin o nais. 

pd-U-pd-ul png [Ifu] : balagat. 

pausa (paw-sa) png [EspY: pahinga 4 . 

pause (pos) png [Ing] : pahinga 4 . 

pa-u-tang png [pa+utang] : anumang 
ipinahihiram gaya ng salapi, kasang- 
kapan, at iba pa. 

pa*u*t6s pnr Gra [pa+utos] : hinggil 
sa pandiwang nasa anyong panagano, 
ginagamit sa paghingi, pagsuyo, 
pakiusap, at katulad, hal “Maglinis 
ka,” “Turuan mo ako” : imperative 3 . 


pa*ut*piit png Zoo [Seb] : isdang alat 
(genus Leiognathus ) na kauri ng 
sapsap. 

pavilion (pa*vfl*yon) png [Ing] : pa- 
belyon. 

pa-Wet pnr, ; pnb [Kap Tag] : lahat. 

pa-wdk pnr, pnb [Kap Tag] : lahat; 
bawat isa. 

pd-wak png [Ilk] : palikpik sa likod. 

pa-wan png Bot [Ilk] : anaan. 

pa*wa*tds png Gra 1: anyo ng pang- 
ngalang hango sa pandiwa : impini- 
tibo, infinitive 2 : ang panagano ng 
pandiwang binubuo ng panlaping 
makapandiwa at ng salitang ugat, hal 
umibig, basahin : impinitibo, infini¬ 
tive. 

pd-way png [Ilk] : pag-alis nang nag- 
iisa. 

pa-we-kan png [Kal] : pawisak. 

pa-weng png [Ifu] \ galang na gawa 
sa pangil ng baboy-damo. 

pa-wi png [ Tsi] 1: lubos na pagkawala, 
gaya ng galit at lungkot 2 : paglipol 
o pagsugpo 3: pag-alis o pagbura 
var payi -pnd mag-pa-wi, pa-wf-in, 
pa-wi-an, pu-ma-wi, i-pam-pa-wi. 

p^-wid png Bot : dahon ng sasang 
ginagamit na pang-atip Cf nipa. 

pa-wi-kan png Zoo [Bik Ilk Seb Tag] : 
reptil ( Chelonia mydas) na malaki 
kaysa pagong, may matigas na talu- 
kab sa likod, walang ngipin ngunit 
may saklo o sapot na pangabkab ng 
pagkain : bildog, kawit. 

pa-wil png [Pan] : sauli. 

pa-wi-ngi pngMit [Ifu] : huni ng idaw, 
na nagbabadya na magkakasakit o 
mamamatay ang sinumang kaanak 
na naiwan. 

p6-wi-pa-wi-kan png Bot : baging 
( Hoy a imbricata) na madagta at abu- 
hing lunti ang malukong na dahon 
na masinsin ang pagkakahilera sa 
isang tangkay. 

p£-wis png 1: maalat-alat at butil- 
butil na likidong lumalabas sa balat 
dahil sa init o pagod Cf: ating, rmjhl^s, 
gAyho, hulas 4 , inalengdeng, ling-et, 

PERSPIRATION, SINGOT 1 , SWEAT, UGG.4NG 

2: ang namumuong singaw na buma- 
balot sa anumang sisidlan ng mala- 
mig o mainit na tubig; tulas 3: Idy 
trabahb; gawa; punyagi - pnd mag- 

pa-pd-wis, pa-wi-san. 

pa-wi-sak png [Kal] : pendant na gawa 
sa nakar var bawisak : pawekan. 

pawn (pown) png [Ing] : pitsa 2 . 


pawpaw png 1 : [Ilk] pugad o tira- 
han ng mga isda, palaka, at iba pa 
sa mababaw na tubigan 2: [Pan] 
ibabaw r na bahagi ng sinaing. 

paw-p&w png [Bik Wai'] : hapaw 1 . 

pawpaw pnr 1 : pantay sa gilid 2: 
makinis sa ibabaw. 

pa-wfi png Zoo [Kap] : pagong. 

paw*wok png Mus [ Kal ] 1: ikalawang 
gong sa pangkat ng pinalaiyan 2 : 
gangsa. 

pay png Bot [ Ta,u] : palay. 

pay (pey) png [ Ing] 1: suweldo 2: 
bay ad. 

pay pnb [Ilk Pan] : pa. 

p6-ya png 1 : pagbibilang o pagtu- 
tuos ng utang o iskor 2 : kabuuang 
iskor o halaga 3: a markang nagpa- 
pakita ng tiyak na bilang o bagay b 
bilang, gaya ng yunit : tally 4: 
pag-inom nang walang tigil o patid. 

pa-y^t png [Hit] : bao 1 . 

pa-yd-bat png 1 : panahon ng pangi- 
ngitlog ng mga isda 2 : dako ng ilog 
na nilalagyan ng mga siit at madahong 
sanga upang panirahan o pangana- 
kan ng mga isda. 

payable (pe-ya-bol) png [Ing] : ba- 
yarin. 

pd-yag png : pagsang-ayon sa isang 
kahilingail; sagot na pasang-ayon : 

ANNUROT, NOYNOY, PASAD, 1^1 YON - pnd 

pu-md-yag, pa-yd-gan. 

pa-ya-g6d pnr :hiangangalirang : pa- 

YANTOT. 

pa-yag-pdg png [Kap Tag] : pagakpak. 

pa-ydk pnr 1 : Gra simple 2: walang 
halo; puro : hapsay, yano. 

pa-yd-ngit png Bot: halamang may 
payat at makinis na sanga, magkaka- 
tapat ang dahon na hugis itlog, ma- 
bango at manilaw-nilaw ang kumpol 
na bulaklak, mahaba at balot na ba- 
lot ng bulo ang bunga, at napagku- 
kunan ng pangkulay. 

pd-ya-ngi-tan png Zoo [Seb] : mala- 

banos. 

pd-yang-pd-yang png Bot: tabang- 
bayawak. 

pd-yang-pd-yang-gu-bat png Bot: 

halaman (Ophiorrhiza mungos) na 
tuwid angpagtubo, napakanipis ang 
dahong patulis ang magkabilang 
dulo, at puti ang bulaklak : lumay 3 . 

pa*yan*t6t pnr : payagod. . f 

pa-ya*pd png Bot: punongkahoy ( Fi¬ 
cus payapa) na balahibuhin ang da¬ 
hon, at may bungang makinis, makin- 






paya pa 


668 


pedant 





tab, matigas, at mapusyaw na pula : 

DALAGIT, PUSPUS. 

pa*ya*p& pnr : walang tigatig o pa- 
ngamba; malaya sa kaguluhan o dig- 
maan Cf tahimik : panAtag, pasipiko, 

TI WAS AY. 

pa*ya*so png [Esp] ; tao na nakadamit 
na katawa-tawa at karaniwang luma- 
lab as sa mga karnabal at iba pang 
tanghalan : bubunlagAw, bukbukun, 

BULBULAGAw, CLOWN, GUPON, KOKOK 3 , 
MODABIL, PASK1N, TIGPAKATAWA. 

pa-yat pnr [Bik Kap Tag] : patpatin o 
manipis ang katawan; hindi mataba: 

AYING, HAGA; MABENG, NIWANG, PAKUT- 

tong, pakyAng, yAgpis - pnd mag-pa* 
pa*y3t, pu-ma-y^t, pa-pa-ya-tm. 

pa*y&-tag png [Iva\ : sabog. 

pay-aw png [Ilk] : ang bugso ng ha¬ 
nging iikha ng lumilipad na kawan 
ng mga ibon o ng tumatakbong sa- 
sakyan. 

pa-y^w png Agr [Kaf] : varyant ng 

pay-yo. 

pa*ya*ya*ba*ngan png [Iva ] : uri ng 

bangka na pinkaandar ng lahat ng 
mangawed at maniped. 

p&'y efng Zoo [War] : uri ng hipon. 

payee (pe-yi) png [Ing] : ang bina- 
yaran. 


pk-yong png 1: [Bik Hit Ilk Iva Mrw 
Pan Seb Tag Tau War] nabibitbit na 
pananggalang sa ulan at araw, kara¬ 
niwang yari sa tela o plastik, at naiti- 
tiklop : binuI, diyAnal, parAgwas, 

PARASOL 2 , UMBRELLA. 

p£*yong-4*has pngBot : kabute na ma- 
lambot at malaman ang pinakaulo, 
karaniwang puti at nababalutan ng 
tila kaliskis na kulay kape, nakalalason, 
at matatagpuan sa mga damuhan o 
mabuhanging pook. 

p4*yong-pa*yu*ngan pngBot [payong- 
payong+ari] : lili ( Tacca palmata) na 
hugis itlog ang bungang-ugat at 
nabubuhay sa palumpungan : kora- 

SON-ANGHEL. 

\ 

pay-pa-pf-ya png [Iva] : galing. 

pay pAy png 1: Ana alinman sa dala- 
wang sapad at hugis tatsulok na buto 
na nasa likod na bahagi ng kalamnan 
ng balikat ng tao: ak-aklo, payumpong, 
scapula, shoulder-blade 2: MiU^Kan] 
ritwal ng pagpapabalik ng kaluluwang 
naliligaw : palintutuggAn, palpalang. 

pay-pky pnd mag*pay*p6y, pay 
pa-ydn, i-pay-pky, pay* pa *y in : [Bik 
HU Ilk Kap Pan Seb Tag War] ipagas- 
pas ang isang bagay, gaya ng abaniko, 
upang magdulot ng hugos ng hangin. 

p6ypa-y^*mo pngBot : dapong babae. 


paz png [Esp] : kapayapaan. 

Pb, symbol (pi-bi) Kent [Ing] : lead. 

Pd, symbol (pf-di) Kem [Ing] : palla¬ 
dium. 


pa-yew png Agr [Kal\ : vaiyant ng paypa-y£-ya png [Ifu ] : singit. 


pay-yo. 

pa-yi png 1 : varyant ng pawi 2: liha. 

pa-yt png Zoo [Iva] : ulang. 

pa-yik'pfk png : pikpik. 

pa-yim-pin png 1 : dike 2: berhas. 

pa-ybpoy png; paulit-ulit na galaw ng 
bun tot ng aso o pusa var payupoy. 

paymaster (pey-mas-ter) png [Ing] ; 
tagasuweldo; pagador. 

payment (pey-ment) png [Ing] : ka- 
bayaran; bayad. 

payn^-wa png [Kap] ; pahinga 1 . 

payn6-ta png [Esp peineta] : varyant 

ng peyneta. 

p^ a yo png : salitang ibinibigay o imi- 
numungkahi bilang opinyon o reko- 
mendasyon tungkol sa panghinaharap 
na aksiyon, kilos, o pag-uugali : 
advice, counsel 5 , hadoy, lAygay, pAti, 
patigmAan, petomAan, sAgdon 1 , simbA- 
wa, tAm bag - pnd mag a pd*yo, pa* 
yu-han, bp&*yo. 

pa*yo png 1: [Bik] ulo 2: [Kap] tinig 
na pa os. 

pay-ok png [Ilk] : hibo 1 . 

pa*y6*la png [Big] : salaping pansuhol. 


pky-ping png [Ingpiping] : palamuti 
sa damit na karaniwang nakaipit at 
nakausli sa gilid ng lupi o pinagta- 
hian : piping. 

payroll (pey-rol) png [Ing] : talaan 
ng pasahod. 

pay-sd-he png [Esp paisaje] : varyant 

ngpaisahe. 

p6y*tsa*na*ba*ng^n png [Iva] : bang¬ 
ka na 2.8-3 m ang haba at karaniwang 
pang-isahang tao lamang. 

p£y-ud png [Ilk] : amoy ng tao, na 
dala ng hangin. 

pa*ytid png [Ilk] : pag-ihi na malayo 
ang naaabot. r 

pa*yug*p6g png [Ilk] 1: alikabok o 
anumang magagaang bagay na dala 
ng hangin 2: bugso ng hangin. 

pa*yum*p6ng png : paypay 1 . 

pa-yung png [Iva] : alon sa dagat. 

Pa*yu*pay png : isa sa mga wika ng 
mga Ilongot. 

pay ward (pey ward) png [Ing] : silid 
na may bayad. 

pAy-yo png Agr [Ifu] : hagdan-hagdang 
palayan sa bundok var payaw, payew. 


peace (pis) png [Ing] : kapayapaan. 

peace talk (pis tok) png [Ing] : pag- 
pupulong para sa kapayapaan. 

peace time (pis-taym) png [Ing] ; 
panahon ng kapayapaan o katahi- 
mikan. 

peach (pits) png [Ing] 1: Bot melo- 
koton 2 : kulay na manilaw-nilaw na 
pink. - 

peacock (pukak) png Zoo [Ing] : pa- 
boreal. 

peanut (punat) pngBot [Ing] : mani. 

pe*5n*ya png Sin [Esppeana] : pedestal 
o salalayan ng rebulto. 

pear (per) pngBot [Ing] : peras. 

pearl (perl) png [Ing] : perlas. 

P6*bo png Mit [Esp febo] : Phoebus. 

p4b*re png [Esp febre] : salsa ng litson. 

Peb*r6*ro png [Esp febrero] : pangala- 
wang buwan ng taon : February. 

p6b*ri*pu*go png [Esp febrifugo] ; fe¬ 
brifuge. 

pectoral (pek-to-ral) png , pnr [Esp 
Ing] : pektoral. 

pectoral fin (pek-to-ral fin) png 
[Ing] : palikpik sa dibdib ng isda : 
pektorAl 1 . 

peculiar (pe-kyul-yar) png [Ing] : pe- 
kulyar. 

peculiarity (pe-kyul-ya-ri-ti) png [Ing] : 
pekulyaridad. 

pe*da*g6*go png [Esp] 1: guro 2: 
tao na nagdudunung-dunungan : pe¬ 
dagogue. 

pedagogue (pe-da-gog) png [Ing] : 
pedagogo. 

pedagogy (pe-da-go-dyi) png [Ing] : 
pedagohiya. 

p6*da*go*hf*ya png [Esp pedagogia] 

1: tungkulin o gawain ng guro : pe¬ 
dagogy 2 : agham at sining ng pagtu- 
turo : PEDAGOGY. 

pe*d£l png [ Ing Esp] 1: Mek kasang- 
kapang ginagamitan ng paa twpidal 
2 : sa ilang instrumentong pangmu- 
sika, ang bahaging tinatapakan upang 
bawasan o hinaan ang tunog. 

p6*dal pu-shers png [Ing] : pantalong 
pambabae at karaniwang lagpas 
. tuhod. 

p6*dant png [Ing] : pedante. 



mmm 


I r 




Iil 


t 





iri;i;uwi£- *::• 


: . iiHn 


...• • I::■ u:siiiM.:::::ill 




pedante 


669 


pelfkul£ 




pe a d&n a te png [ Esp ] : tao na nagpa- 
parangalan ng kaniyang karunungan 
o kaalaman : pedant. 

4 

pe # ddn"te*ri*ya png [Esp pedanteria ] : 
pagpapasikat o pagpaparangalan ng 
karunungan o kaalaman : pedantry. 

pedantry (pe*dan*tri) png [Ing] : 
pedanteriya. 

p6*de*r£l pnr [ Esp federal] s varyant 

ng federal. 

pe a de a ra a liS a mo/wg [Esp federalismo] 

: varyant ng federalismo. 

p6'de*ra*liS'ta png [Esp federalista] : 
varyant ng federalista. 

p6*de*ras*y6n png [Esp federacion] : 
federasyon. 

pe a des a t£l, pe-d6s*tal png [Esp Ing] 
1: puno o ang kinapapatungan ng 
haligi o ng estatwa 2 : patungan ng 
paso na may katamtamang taas at 
karaniwang ginagamit sa mga bulwa- 
gang pinalalamutian ng mga halaman 
3: altar. 

pedestrian (pe-des-tri-yan) png [Ing] : 
pedes triyan. 

pe*d6s - tri*y6n png [Ingpedestrian] : 
tao na naglalakad : pedestrian. 

pe a d6s a tri a y£n pnr [Ing] 1: naglalakad 
2 : kulang sa orihinalidad, imahinas- 
yon, o sigla; pangkaraniwan. 

pediatrician (ped«ya*tri*syan) png 
[Ing] : pedyatrista. 

pediatrics (pe*di*ya-triks) png [Ing] : 
ang agham na tumutugon sa medikal 
at pangkalusugang pangangalaga sa 
bata : pedyatriya. 

pediatrist (pe*dya-trist) png 
pedyatrista. 

pedicab (pe*dukab) png [Ing] : pam- 
publikong sasakyan, may tatlong 
gulong, pinaaandar ng mga pedal, 
may bubong at kahawig ng traysikel: 
padyak 3 . 

pedicel (pe-di-sel) pngBot [Ing] : pe- 
disel. 

pedicure (pe-di-kytir) png [Ing] : pe- 
dikyur. „ 

pedicurist (pe-di-kyu-rfst) png [Ing] : 
pedikyurista. 

pe-di-do png [Esp] 1 : pag-order ng 
mga paninda o bilihin 2 : anumang 
paninda o bagay na nais bilhin var 
pidido. 

* 

pedigree (pe-di-grf) png [Ing] : pe- 
digri. 

p£ a di*gri png [Ing pedigree] 1 ; talaan 
ng mga ninuno; angkan : pedigree 
2 : kagalang-galang at purong angkan 
na pinagmulan. 


p 6 ■ d i • ky U r png [ Ing pedicure] : pag- 
aalaga sa mga kuko at paa (^manikyur : 
pedicure. 

pe a df*kyu*rfs a ta png [Ingpedicurist] : 
propesyonal na tagapag-alaga ng 
mga kuko at paa Cf mAnikurista : pedi¬ 
curist. 

pe*din png [Bon] : bodong. 

p6*di*s6l pngBot [Ingpedicel] 1 : maliit 
na tangkay : pedicel 2: a ang pang- 
huling had o dibisyon ng pangkara- 
niwang peduncle b isa sa mga sanga 
ng tangkay na humahawak sa bulaklak: 
pedicel. 

pedophelic (pudo-fi-lik) pnr [Ing] : 
hinggil sa masidhing pagnanasa ng 
isang may sapat na gulang sa isang 
bata. 

4 

pedophile (pf*do*fayl) pngSik [Ing] : 
tao na tigulang at may pagnanasang 
sexual sa isang bata. 

pe*do*pll a ya png [Ing pedophilia] : 
masidhing pagnanasang sexual ng 
isang tigulang sa isang bata. 

P6d a ro png [Esp] 1 : isa sa mga apos- 
toles ni Kris to : Peter 2: mga aklat 
sa Bagong Tipan na naglalaman ng 
mga sulat para sa mga unang Kris- 
tiyano : Peter 3: Lit : tauhan sa Noli 
Me Tangere , malupit na asawa ni Sisa. 

peduncle (pe-dang*kel) png [Ing] 1 : 
Bot tangkay na sumasapo sa isang 
kumpol ng bulaklak 2: Ana tila 
tangkay na estruktura na binubuo 
ng pudng matter na nag-uugnay sa 
iba’t ibang bahagi ng utak. 

ped a ya a trfs a ta png f Esp pediatrista] : 
manggagamot na dalubhasa sa pedya¬ 
triya : pediatrician, pediatrist, pedya- 
trisyan . 

ped*ya a triS a yan png [Ingpediatrician] : 

pedyatrista. 

ped*ya a trf*ya png [Esp pediatria] : 
pediatrics. 

peeler (pMer) png [Ing] : pantalop. 

p6-gang png [Mrw] : unang araw ng 
pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. 

peg-as png [Kan] : ritwal ng paglilinis 
ng kaluluwa : walsi. 

P6*ga*sus png 1: Mit [Ing Gri] kaba- 
yong may pakpak at nakalilipad 2 : 
Asn hilagang konstelasyon na sina- 
sabing sumasagisag sa kabayong may 
pakpak; matatagpuan malapit sa 
Akwary o. 

p6g a gad png [Ilk] : panganib. 

peg a k4*mal png [Mag] : panginoon. 

peg # p6g png [Ilk] : bigas na durog. 


pe s h£n png [Iva] : bangka na maliit 
kaysa karakuhan at malaki kaysa 
paytsanabangan, may sukat na 3.5- 
3.8 m ang lapad ng katawan at 40-48 
sm ang lalim. 

p6 a jew pnr [Iby] : bawal na pag-uusap. 

p6-kas png [Esp pecas] 1: batik-batik 
na patak at tila duming kulay kape 
sa balat Cf peklat : patse 2 2 : sa da- 
mit, ang nangingitim-ngitim na mga 
batik, karaniwang likha ng amag o 
tagulamin. 

pe-k& pnr Kol [Ing fake] : huwad. 

pe-kel png [Mrw] : sakal. 

P6 a king png [Ing] : Beijing. 

p6k a lat png [Kap Tag] : bakas ng gu- 
maling na sugat, paso, at kauri var 
piklat Cf pekas : pilat, scar 1 . 

p6k a t0*r^l png [Esp Ing pectoral] 1: 
pectoral fin 2: ekspektorante 3: 
organ sa dibdib, gaya ng masel: pec¬ 
toral 4: a palawit na krus sa kuwintas 
ng obispo b bagay na ikinakabit sa 
dibdib, gaya ng palamuti: pectoral. 

pek a to a r£l, p6k a to*r£l pnr [Esp Ing 
pectoral] 1: pandibdib o nasa dibdib : 
pectoral 2 : hinggil sa kabutihan : 
pectoral. 

pe a kul a y &T png [Esp peculiar] : di-pang- 
karaniwan; natatangi : peculiar. 

pe a kul a ya a ri a d6d png [Esp peculiaridad] 
1: kaibahan; kakatwaan : peculiarity 
2: sariling katangian : peculiarity. 

pek a wd png : isang uri ng laro sa 
baraha. 

p6k-wat png : kameng baboy na igi- 
nulong sa arina, ipiniprito, at kina- 
kain nang may agridulse. 

Pelaez, Juanito (pe-la-es hu-wa-nuto) 
png Lit : tauhan sa El Filibusterismo , 
anak-mariwasa, estudyanteng bulak- 
bol, at napangasawa ni Paulita Gomez. 

pe*l^g*ra png Med [Ingpellagra] : sa- 
kit na dulot ng kakulangan sa niacin, 
at kakikitaan ng mahinang pantunaw, 
pamumutok ng balat, at panghihina 
ng nervous system : pellagra. 

pe*l£*ngi png [Min]: pagtitina ng isang 
kulay sa piling bahagi ng tela. 

pe a l6s png [Pan] : bilis 1 . 

pelican (pe*li*kan) png Zoo [Ing] : 
pagala. 

pe*lfg a ro png [Esp] : panganib. 

pe a lig a r6 a SO pnr [Esp] : mapanganib. 

pe a li a ku a l^ png [Esp pelicula] 1: pag- 
tatanghal sa pamamagitan ng pagpa- 
palitaw sa iskrin ng mga larawang 
napakabilis ang pagkakasunod- 





t 


pelilyera 


670 


Pentekostes 


l i 


sunod, kaya nakalilikha ng ilusyon 
ng galaw o reproduksiyon ng galaw 
na kinuhanan ng larawan : motion 
picture, movie, sine 2: film 3 3: balat 


• » 


na manipis : pellicle. 

pe*lil*y6*ra png : kahoy na nililok sa 
anyong ibon, pinya, at iba pa na 
ipinalalamuti sa gitna ng hapag. 

pellagra (pedag-ra) png Med [Ing] : 
pelagra. 

pellicle (pedi-kel) png [Ing] : pelikula 3 . 

peM6s/mdpeMo"sfn f i*pel*l6s [Ilk]: 

ibaluktot ang tulad ng pako o kutsilyo. 

* 

pe*l6 a ta png [Espy 1 : uri ng bolang 
gawa sa goma 2: Isp laro na ginaga- 
mitan ng bolang ito. 

pe*lo*t&*ri png [ Esp ] : manlalaro ng 
pelota. 

pebpdg png [Ilk] : pagputol sa mga 
nakausling tangkay ng bungkos ng 
palay. 

p£l*sa png Med [Pan] : pigsa 3 . 

pe*lu*ka png [Esp peluca] : artipisyal 
na buhok na karaniwang idinidikit 
sa anit ng kalbo : hairpiece, mg. 

p6*lu # k6*ro png [Esp peluquero] : taga- 
gawa ng peluka. 

pedus png [Esp pelasa] r uri ng tela 
na madulas, pino, at mabalahibo : 

VELVET. 

pgbyan png Zoo [Ilk] : isdang tabang 
(. Lactarius lactarius) na malaki ang ulo 
at bunganga, kulay pilak at dilaw 
ang palikpik na naaalis ang pagka- 
dilaw kapag namatay: bogsuAng-taen, 

BUEGSANTAw, PAGAPA. 

pem-ba*bS pnr [Mno] : sadya. 

pe-me-nbno png [Esp femenino] : femi¬ 
nine. 

pe*mi*ms*mo png [Esp feminismo] : 
varyant ng feminismo. 

pe a mi*mS‘ta png [Esp feminista] : 
varyant ng feminists. 

p£m*pal png: varyant ng penpal. 

p6m a pen png [Ilk] : sagunson 1 . 

pe*mur png [Esp Ing femur] : buto ng 
hita : femur 1 . 

pen png [Ing] 1 : anumang instrumento 
o kasangkapan sa pagsusulat o pag- 
dodrowing na ginagamitan ng tinta 
2: kulungan; kural 3: mga hayop na 
nasa kulungan 4: asero. 

pen pnb [Kap] : pa 2 . 

pe a n6n a det png [Kap] : saglit. 

pencil (pen-sil) png [Ing] : lapis. 

pen-dant png [Ing] : palamuting na- 
kalawit o nakabitin sa kuwintas : 

PALAWIT 2 . 


pen-ding pnr [Ing] : nakabimbin; 
nakabitin : pendiyente. 

pen a di a y6n a te pnr [Esp pendiente] : 
pending. 

pen a d6n png [Esp] : banderang gina- 
gamit sa prusisyong panrelihiyon. 

p6n a du a l6 png [Esp] : anumang naka- 
sabit na gumagalaw nang pabalik-balik 
sa pirming punto sa pamamagitan 
ng puwersa ng grabedad : pendulum. 

pen-du a l6n png [Esp pendulo+n] : 
posteng nagsisilbing tukod sa mga 
kilo. 

pendulum (pen-dyu-lum) png[Ing] : 
pendulo. 

pe*n6d png [Pan] : uri ng lambat. 

pe a ng6 a ri png [Kap] : magulang. 

pe-ng& pngKol: pahingi. 

pe # nge a gu a ngan pngMus [Yak] : tunog 
ng agong. 

peng a g6k pnr [Mrw] : pandak. ^ 

penguin (peng-gwin) png Zoo [Ing] : 
ibong pantubig (family Spheniscidae) 
na tila palikpik ng isda ang pakpak 
at paa, at hindi nakalilipad. 

penicillin (pi-nfsi-lm) png [Ing] : 
penisilin. 

pe*nm a su a l£ png [Esp] : tangway. 

Pe a nin a su a l6ng Ma a l^ a yo/?ng[^m- 

sula+ng Malayo] : tangway sa timog 
silangang Asia, binubuo ng Federas- 
yon ng Malaya at ng katimugang 
Thailand. 

pe-T\'m'SU m \&TespngPol[Esp ]: noong 
panahon ng Espanyol, ang mga Es- 
panyol na ipinanganak sa Espanya 
ngunit nanirahan at namuhay nang 

mariwasa sa Filipinas Cf insulares. 

* 

pe a m a si a lin png Kem [Ingpenicillin] : 
sa parmasya, antibiyotikong binubuo 
ng mga mold (genus Penicillium) na 
may higit na epektong bacteriostatic 
kaysa bactericidal, karaniwang gina- 
gamit na gamot sa impeksiyon : peni¬ 


cillin. 


png 


penitensiya. 

pe a ni a t6n a si a y6 png [Esp penitencia] 
1: pagsisisi o pagtitika sa kasalanan : 
penitence 2 : pagtitiis. 

pe a ni a t6nt pnr [Ing] : penitente. 

p6 a ni a t6n a te pnr [Esp] : nagsisisi; nag- 
titika : penitent. 

Penitente, Placido (pe-ni-ten-te pla¬ 
sh do) png Lit: tauhan sa El Filibuste- 
rismo, mahusay na estudyante mulang 
Batangas ngunit minalas sa klase sa 
Pisika kaya sumama kay Simoun. 


penitentiary (pen-i-ten-sha-ri) png 
[Ing] : bilangguan. 

pen a n^ a ak^ng [Ilk] : rurok o kalagit- 
naan ng anumang pagdiriwang kung 
tag-init o tag-ulan. 

pe a n6 a me a n6l pnr [Esp fenomenal] : 
hinggil sa penomeno : phenomenal. 

pe a no a me a na a lis a mo/?ng-P?7 [Espfeno- 
menalismo] \ ugali o nakasanayang 
pag-iisip na nagtuturing sa mga bagay 
bilang penomeno lamang : pheno¬ 
menalism doktrina na ang peno¬ 
meno ang batayan ng lahat ng kaala- 
man o ang tanging anyo ng realidad: 
phenomenalism. 

pe a n6 a me a n6 png [Esp fenomeno] 1: 
anumang katotohanan, pangyayari, 
o karanasan : phenomenon 2: bagay 
na maganda, kagila-gilalas, o kataka- 
taka : phenomenon 3: Pil ang napa- 
pansin ng isip o ng pandama : phe¬ 
nomenon. 

p6 a noy png: nilagang bugok na itlog 
ng itik. 

pdn-pal png [Ingpen+pal] : tao na ka- 
palitan ng sulat varpempal. 

p6n-sil png [Ingpencil] : lapis. 

pension (pen-syon) png [Ing] : pen- 
siyon. 

pen*si a y6n png [Esp pension] 1 : tak- 
dang halaga na bukod sa suweldo at 
ibinibigay nang regular sa isang tao 
o sa kaniyang mga dependent bilang 
pagsasaalang-alang sa nakaraang 
serbisyo, o sa gulang, pinsala, at iba 
pa : pension 2: boarding house o 
maliit na hotel : pension. , 

p6n a si a yo a n£ a do png [Esppensionado] 

1: sinumang tumatanggap ng pensi- 
yon, pen*si a yo a n6*da kung babae 
2: noong panahon ng Amerikano, 
tawag sa bawat iskolar na Filipinong 
pinag-aaral sa Estados Unidos. 

p6n a ta- pnl [Ing] : pambuo ng pang- 
ngalan at nangangahulugang lima, 
hal pentagon, pentad. 

p6n*tad png [Ing] : pentada. 

pen a t£*da png [Esp] : limang magka- 
kasunod na taon C/'dekada : pentad. 

p6n a ta a g6n png [Ing] : pigurang may 
limang gilid at limang anggulo. 

pentavalent (pen-ta-vey-lent) pnr 
[Ing] 1 : mayroong valence na 5 2: 
quinquivalent. 

Pentecost (pen-te-kost) png [Ing] : 
Pentekostes. 

P6ri a te a k6s a tes png [Esppentecostes] : 
Kristiyanong pagdiriwang bilang 
paggunita sa pagbaba ng Espiritu 




vm 



:r r: 





671 


performing arts 

< 



Santo sa mga Apostoles, ginaganap 
tuwing ikapitong Linggo makalipas 
ang Linggo ng Pagkabuhay : Pen¬ 
tecost. 


p6r*bertf*do pnr [Esp pervertido ] 1: 
taliwas sa katwiran o katotohanan 2 : 
sa patolohiya, naging di-likas o ab¬ 
normal : PERVERTED. 


penthouse (pent-haws) png [Ing ] : 
tahanan sa pinakabubong o itaas ng 
gusali o hotel. 

p6n*t08 png [ Mrw ] : pulandit. 


pe*nul-tbm6 pnr [Esp] 1 : ikalawa mula 
sa hull 2 : ang ikalawang pantig ng 
salita mula sa hull Cf malumay, malum : 


PENULTIMATE. . 

• % 


penultimate (pe-nul-ti-meyt) pnr 
[ Ing] : penultima. 

pe-ntim-bre png: nangnang. 

pe*6n png [Esp] 1 : manggagawang 
hindi gaanong bihasa, katulong sa 
mabibigat na gawain 2 : pawn var 
piyon. 

p6p*8in pngBioK [Ing] 1 : enzyme na 
nabubuo sa tiyan at tumutulong sa 
pagtunaw ng protina : pepsina 2 : 
komersiyal na uri ng substance na 
ito, nakukuha sa tiyan ng ilang hayop, 
ginagamit bilang gamot sa impatso : 

PEPSINA. 


pep’sbna png [Esp] : pepsin. 

peptic ulcer (pep-tik ul-ser) png Med 
[Ing]: pagkasira ng lamad na mucous 
ng tiyan o duodenum, dulot ng gastric 

juice. 

pgp'tik pnr [Ing peptic] : hinggil sa 
pagtunaw ng pagkain. 

peptone (pep-town) pngBioK [Ing] : 
alinman sa uri ng mga kumakalat at 
natutunaw na substance na nagpapa- 
bago sa protina sa pamamagitan ng 
partial hydrolysis. 

per pnb [Ing] : bawat; kada. 
per pnk : por. 

p6-ra png [Esp Mex] 1 : salapi 2: sen- 

timos. 

* * 

p6*rang-ha*p6n png [Esp pera+ng 
Hapon] 1: salapi na halos walang 

halaga 2: Kol yapyap. 

p6*ras png Bot [Esp pera+s] 1: maliit 
na punongkahoy, makintab ang da- 
hon, may kumpol na puting bulaklak, 
at nakakain ang bungang malaman : 
pear 2 : ang bunga nito : pear. 

perber*si*y6n png [Esp perversion] 
t: tandisang pagtaliwas sa kung ano 
ang makatwiran o kailangan : per- 
vertion 2 : tigas ng ulo; kasutilan : 
pervertion 3: a pagkahilig sa isang 
abnormal na sexual na aktibidad : 
pervertion b ang gayong aktibidad : 
pervertion. 


percent (per-sent) png [Ing] : porsi- 
yento. 

percentage (per-sen-teyds) png [Ing] 

1: halaga o proporsiyon kada san- 
daan : persentAhe 2: bahagi o pro¬ 
porsiyon sa kabuuan : persentahe 3: 
halagang kinalkula ayon sa porsiyento, 
gaya ng sustento, komisyon, o inte- 
res : persentAhe. 

percentile (per-sen-tayl, per-sen-tfl) 
png [Ing] : sa estadistika, isa sa 99 na 
halaga ng variable na humahati sa 
isang populasyon tungo sa 100 mag- 
kakatumbas na pangkat : persentil. 

percolator (per-ku-leytor) png [ Ing]: 
kasangkapan para sa paglalaga ng 
kape. 

percussion (per-ka-syon) png [/ng] 

1: Mus a ang pagpalo ng istik sa ins- 
trumento b ang seksiyon ng mga 
instrumentong ito sa orkestra, gaya 
ng tambol at pompiyang 2: Med ma- 
hinang pagkatok sa isang bahagi ng 
katawan ng maysakft, sa pamamagitan 
ng daliri o instrumento, bilang ba¬ 
hagi ng pagsusuri 3: ang marahas na 
paghampas ng isang solidong bagay 
sa isa pang bagay. 

per-da-yd png Kol [Lat per diem] :pa- 
kutyang tawag sa pagkolekta sa per 
diem ng maimpluwensiyang opisyal 
ng pamahalaan. 

p6r*de*gd a na png [Esp pierde gana] 

1: sa laro o sugal, ang matalo ang 
^panalo 2 : larong tulad ng dama na 
unahan sa pagpapakain ng piyon 
ang magkalaban var perdigAna. 

per-d6r png Kol [Esp] : sa karera at 
sabong, lyamadong ipinatalo : biyAhe 3 . 

per diem (per daym) png [Lat] : pang- 
araw-araw na panggastos : diyeta 3 . 

per diem (per daym) pnb , pnr [Lat] : 
pang-araw-araw; sa bawat araw; 
arawan. 

p6r*di*g£*na png [Esp] : varyant ng 

perdegana. 

p&rdi*q6't\es png [Esp perdigon+es] : 

bolitas na bala ng baril Cf punglo. 

p6rdis*y6n png [Esp perdicion] 1: 
ganap na pagbabago o pagkawasak 
2 : pagkapahamak ng kaluluwa : per¬ 
dition. 

perdition (per-di-syon) png [Ing] : 
perdisyon. 

p&re (peyr) png [Fre] : senior 2 . 


pe*r6g-ri-nas-y6n png [Espperegrina- 
cion] : paglalakbay, karaniwang sa 
banal na pook : peregrination, pil¬ 
grimage. 


peregrination (pe-rig-ri-ney-shon) 
png [Ing] : peregrinasyon. 

peregrine (pe-ri-grin) png Zoo [Ing] : 
halkon (Falco peregrinus ) na karani¬ 
wang naninirahan sa baybayin. 

p6-re*grf*no png [Esp] : manlalakbay 

banal na nook : PILGRIM. 


pe # re*hn png Bot [Esp peregil] : yerba 
na kulot ang mga dahong ginagamit 
na pampalasa sa sabaw o ulam. 

perennial (pe-rm-yal) pnr [Ing] 1: 
tumatagal nang kung ilang taon 2 : 
sa ilog, hindi natutuyuan. 

pe*r6*ro png [Esp] : ganda 3 ; kutsay. 


perestroika (pe-res-troy-ka) p)ig[Rus] : 
sa dating USSR, ang patakaran ng 
muling pagtatayo at pagbubuo ng 
sistemang pang-ekonomiya at pam- 
politika. 

pe*re*te*ri*ya png [Esp ferreteria] 1: 
hardware 2 : tindahan ng hardware 
3 : pagawaan ng molde. 

perfect (per-fek) pnr [Ing] : perpekto. 

perfection (per-fek-syon) png [Ing] : 
perpeksiyon. 

perfectionism (per-fek-syu-ni-sim) 
png [Ing] 1 : paghahangad ng per- 
peksiyon 2: Pil paniniwala na maa- 
abot ang banal at moral na kaganapan. 

perfidy (per-fYdi) png [Ing] : pagta- 
takwil sa paniniwala. 

perforate (per-fo-reyt) pnd [Ing] 1: 
magbutas; butasin 2 : tadtarin; butas- 
butasin. 


perforation (per-fo-rey-syon) png 
[Ing] : perporasyon. 

perforator (per-fo-rey-tor) png [Ing] : 
perporador. 

perfdrm pnd [Ing] 1 : tumupad; tupa- 
rin 2: gumanap; gampanan 3: mag- 
tanghal. 

performance (per-for-mans) png [Ing] 
1: a aksiyon o proseso ng pagtatang- 
hal b paggawa at pagganap sa isang 
tungkulin at katulad 2 : Tro Mus pag- 
tatanghal ng dula, musika, at katulad 
3 : ang naging pagharap ng isang 
tao sa pagsubok 4: pagtatanghal na 
pangmadla 5: kakayahan ng makina 
6: Kom ang balik ng puhunan, lalo 
na sa mga istak o sapi. 

perfdrming arts png Sin {Ing] : tula, 

drama, o musika na nangangailangan 
ng pagtatanghal upang maging ma- 
katotohanan. 










f 


I 


perfume 


672 


permutation 


perfume (per-fyum) png [Ing] : pa- 

bango. 

p6rga*mf*no png [ Esp ] 1 : balat ng 
tupa, kambing, at iba pa na inihanda 
upang sulatan o pintahan : parch¬ 
ment 2 : manuskrito o dokumentong 
isinulat dito : parchment 3: papel na 
kahawig nito : parchment. 

p6rgo # l£ png [ Ing] : estrukturang 
walang atip ang bubong, sinusupor- 
tahan ng mga poste, at nagsisilbing 
balag ng mga baging o halaman. 

perhaps pnb [Ing] : marahil. 

9 

perhu*wis*yo png [Esp perjuicio] 1 : 
pinsala 2 2 : abala var perwisyo. 

pe # ri- pnl [Gri\ : pambuo ng pangnga- 
lan at nangangahulugang a bilog b 
Ast ang pun to na pinakamalapit sa, 
hal perigee, perihelion. 

pericarditis (pe-ri-kar-di-tis) png [Ing | : 
perikarditis. 

pericardium (pe-ri-kar-di-yum) png 
[Ing] : perikardiyum. 

pericarp (pe-ri-karp) pngBot [Ing] : 
bahagi ng bungangkahoy na nabuo 
mula sa gilid ng nah^nog na obaryo. 

perichondrium (pe-ri-kondri-yum) 
png Ana [Ing] : lamad na bumabalot 
sa kartilago ng tissue. 

perigee (pe*ri-dyf) pngAsn [Ing] : 
ang pun to sa orbit ng lawas pangkala- 
wakan, lalo ang buwan, o ang arti- 
pisyal na satellite na malapit sa mundo. 

perihelion (pe-ri-hil-yon) png Ast 
[Ing] : ang punto sa orbit ng planeta 
o kometa na pinakamalapit sa araw. 

p6-rhkardi*tis png Med [Ing pericar¬ 
ditis] : pamamaga ng perikardiyum : 
pericarditis. 

pe-ri-kardi-yum png Ana [Ing pericar¬ 
dium] : lamad na nakapaligid sa puso: 
pericardium. 

pe-ri-ko png Zoo [Espperico] : alinman 
sa maliliit na uri ng loro na mahaba 
ang bun tot var piriko. 

p6 •ril png [Ing] : panganib. 

perimeter (pe*ri*mi-ter) png [Ing] : 
perimetro. 

p6*ri*m6*tro png [Esp] 1 : a ang pan- 
labas na guhit ng isang saradong pi- 
gura b ang haba nito 2: panlabas na 
hanggahan sa isang saradong pook 
3: kasangkapang ginagamit na pan- 
sukat sa larang ng paningin : peri¬ 
meter. 

perineum (pe-rfn-yum) png Ana [Ing]: 
bahagi ng katawan sa pagitan ng turn- 
bong at ng bayag o puke. 


period (pfryud) png [Ing] 1: tuldok 
2: panahon 3: oras 4: klase; tagal 
ng klase 5: pagkakaroon ng regia. 

periodic (piTuyo-dik) pnr [Ing] 1: 
lumalabas o nagaganap sa regular 
na interval 2 : may kaugnayan sa 
panahon ng mga selestiyal na lawas 
3 : sa diksiyon, nakasaad sa tuldok. 

periodical (pir-yo-dukal) png [Ing] : 
peryodiko 1 . 

periodic table (pir-yo-dik tey-bol) 
pngKem [Ing] : talahanayan ng mga 
element na nakaayos nang sunod- 
sunod ayon sa kanilang atomic num¬ 
ber, at nakahanay ang mga element 
na may magkakatulad na katangian. 

periodization (pir-yo*di-zey-sydn) 
png [Ing] : yugto-yugtong paghati 
sa kasaysayan. 

periodontics (pir-yo-domtiks) png 
[Ing] : sangay ng dentistry 7 na tumu- 
tuon sa mga estrukturang nakapali- 
bot at sumusuporta sa mga ngipinf • 

peripatetic (pe-ri-pa-te-tik) pnr [Ing | 

1: hinggil kay Aristode o sa kaniyang 
pilosopiya 2: naglalakad o naglalak- 
bay; gumagala. 

peripeteia (pe-ri-pi-te-ya, pe-ri-pi-tu 
ya) png Tro Lit [Ing] : biglaang pag- 
babago ng kapalaran sa drama c 
sa buhay. 

peripheral (pe-ri-fe-ral) pnr [Ing] 

1: hinggil sa sirkumperensiya o panla¬ 
bas na sukat ng anumang rabaw 2: 
Ana malapit sa rabaw ng katawan. 

periphery (pe-ri-fe-ri) png [Ing] 1: 
ang hanggahan ng isang pook o ra¬ 
baw 2: ang nakapalibot na rehiyon. 

periphrasis (pe-rif*re*sis) png [Ing] : 
pagkamaligoy sa pagsasalita. 

periscope (pe-ris-kowp) png [Ing] : 
periskopyo. 

perish (pe-ris) pnd [Ing] 1 : mamatay 
nang wala sa panahon dahil sa kara- 
hasan, kadahupan, at iba pa 2: ma- 
wala 3: mawasak. ^ 

perishable (pe-rf-sya*bol) pnr [Ing] : 
madaling masira o mabulok. 

pe # ris*kop*yo png [Esp periscopio ] : 
kasangkapang ginagamit sa subma- 
rino, kanal, o bambang upang maki- 
ta ang anumang hindi sana makikita 
kung wala nito : periscope. 

pe-ris-tal*sis png [Ing] : sa pisyolohiya, 
ang tuloy-tuloy na kontraksiyon at 
pagbawa ng sistema ng tila tubong 
kalamnan, lalo ang alimentary canal. 


peristyle (pe*ris-tayl) png Ark [Ing] : 
hanay ng mga kolum na pumapalibot 
sa templo at katulad. 

pe - r(*to pnr [Esp] : eksperto. 

peritoneum (pe-ri-ton-yum) png Ana 
[Ing] : membrane na matubig, na- 
kasapin sa abdomen, at bumabalot 
sa viscera. 

peritonitis (pe-ri*to*naytis) pngMed 
[Ing] : pamamaga ng peritoneum. 

periwinkle (pe-ri-wing-kel) png[Ing] 

1: laging-lunti (genus Vinca) na gu- 
magapang at may bughaw at puting 
bulaklak. 

perjury (per*dyu*ri) png Bat [Ing] : 
paglabag sa sinumpaang pahayag; 
pagsisinungaling. 

perk pnd [Ing] 1: magtaas ng ulo nang 
buong pagmamalaki 2 : magpakitang 
gilas; magmalaki 3: magpasigla; pa- 
siglahin. 

perkd-les pngBot [Ilk] : patani. 

p6rdas png [Esp] : mutya. 

permaculture (per-ma-kuhtyur) png 
Agr [Ing] : pagpapaunlad ng ecosys¬ 
tem na pang-agrikultura. 

permanency (per-ma-nen-si) png 
[Ing] : pagiging permanente. 

p6rma*n6nt pnr [Ing] : permanente. 

perma-n6n*te/mr [Esp] rpangmata- 
galan; matatag; palagian : permanent, 
perpetual 4 . 

permanganate (per-mang*ga-neyt) 
pngKem [Ing] : salt ng permanganic 
acid : permangganAto. 

permanganic acid (per-mang-ga-nik 
a*sid) pngKem [Ing] : acid (HMn0 4 ) 
na nakikita lamang sa solusyon. 

perm£ng*ga*n£*to pngKem [Espper¬ 
manganate)] : permanganate. 

perm6n*tas*y6n png [Esp fermenta- 
cion] : varyant ng fermentasyon. 

p6r-mi*n6n # te/mg1: [Espfulminante] 
paputok na gawa sa kaunting pulbura 
na binalutan ng papel 2: [ Ing] fulmi¬ 
nate 2 . 

per*mi*SO png [Esp] : pahintulot. 

permission (per-mf-syon) png [Ing] : 

pahintulot. 

permit png [Ing] : pahintulot. 

permit pnd [Ing] 1: pahintulutan 2: 
payagan. 

permutation (per-mi-yu-tey-shon) png 
[Ing] 1: Mat pagbago sa pagkaka- 
sunod-sunod ng mga element ng 
isang set, hal abc, acb, bac, cab 2: 
ang paggawa nito. 




pernicious 


673 


pertilisasyon 


pernicious (per-m-syus) pnr[Ing\ 1: 
nakapipinsala; nakasasakft 2 : naka- 
mamatay 3: masama. 

pernicious anemia (per-m-syus a-mm- 
ya) png Med [Ing] : sa patolohiya, 
malalang kaso ng anemia, dulot ng 
kakulangan sa bitamina B 12 . 

p6r*no png [ Esp ] : matulis na bakal 
na ginagamit sa pag-aalis ng bunot 
ng niyog. 

p6*ro ptg [Esp] : ngunit. 

pe a ro*ka*ril png [ Esp feirocarril] : riles 
ng tren. 

peroxide (pe-rok-sayd) png Kent 
[Ing] 1: solution ng hydrogen pero¬ 
xide na ginagamit bilang antiseptiko 
o tina ng buhok 2 : compound na 
may isang molecule na naglalaman 
ng dalawang magkasamang atom ng 
oxygen. 

per*pek a si*y6n png [Esp perfection] : 
pagiging perpekto : palongdo, per¬ 
fection. 

per a p6k a to pnr [Esp perfecto] : walang 
mali; walang sira : himpit 2 , napnAp, 

PERFECT. 

perpendicular (per-pen-di-kyu-lar) 
pnr [Ing] : perpendikular. 

per a pen a di a ku a l6r pnr [Esp perpendi¬ 
cular] 1: patayo 2: sa heometriya, 
may anggulong 90 sa isang hatag na 
linya o rabaw : perpendicular. 

perpetual (per-pet-wal) pnr [Ing] : 
perpetwal. 

per*p6t a wal pnr [Esp perpetual] 1: 
walang katapusan : perpetual 2: tuloy- 
tuloy : perpetual 3: madalas : per£E- 
tual 4: permanente : perpetual. 

perpil png [Esp perfil] : profile. 

% 

per a po a r6/wdmag a p6r a po a r£, i a p6r* 
po*rd, p6r a po a ra a hfn [Esp perforar] : 
butasin. 

p6r a po a r£ a do pnr [Esp perforado] : may 
butas; butas-butas. 

p6r a po a ra a d6r png [Esp perforador] : 
pambutas : perforator. 

p6r a po*ras a y6n png [Esp perfora] : 
butas; pagbubutas : perforation. 

per pro, daglat [Ing] : per procora- 
tionem. 

per procorationem (per prok-yu- 
rey-shu-nim) pnr [Lat] : sa pama- 
magitan ng isang tao na gumaganap 
bilang ahente o proxy : per pro. 

per a pu*me png [Esp perfume] : pa- 
bango. 

per a pu a me a ri-ya png [Esp perfumeria] i 
gawaan o tindahan ng pabango. 


perquisite (per-kwi-sft) png [Ing] 1 : 
dagdag sa regular na sahod, tubo, 
at katulad 2 : kinagawiang karapatan 
o pribilehiyo 3: tip. 

p6r*ro png Zoo [Esp] : aso. 

per s6 pnr [Ing Lat] : sa sarili. 

persecute (per-si-kyut) pnd [Ing] 1: 
magmalupit; pagmalupitan 2 : mang- 
usig; usigin. 

persecution (per-se-kyu-shon) png 
[Ing] : persekusyon. 

perseides (per-si-ids) pngAst [Ing] : 
almrnan sa bumabagsak na meteor, 
karaniwang tuwing Agosto. 

p4r*se a kus a y6n png [Esp persecution] : 
pagmamalupit; pang-uusig dahil sa 
paniniwalang pampolitika o panre- 
lihiyon : persecution. 

per a s6nt png [Ingpercent] : porsiyento. 

p6r a sen a t6 a he png [Esp porsentaje] : 
percentage. 

p6r*sen a til pnr [Ing percentile] : per¬ 
centile. 

Persephone (per-si-fo-nf) png Mit 
[ Gri] : anak nina Zeus at Demeter, 
binihag ni Pluto at ginawang reyna 
ng Hades ngunit pinayagang maka- 
balik sa daigdig tuwing tagsibol at 
taglagas taon-taon : Proserpina. 

Perseus (per-si-yus) png[Gri] 1: Mit 
bayaning anak nina Zeus at Donae, 
pumatay kay Medusa at nagligtas kay 
Andromeda mula sa halimaw sa 
dagat 2: Asn malaking konstelasyon 
sa hilaga kasama ang makapal na 
bahagi ng Milky Way. 

perseverance (per-si-vi-rans) png 
[Ing] : pagtitiyaga; kasigasigan. 

Persia (per-si-ya) png [Ing] : dating 
pangalan ng Iran : Persiya. 

Persian (per-si-yan) png [Ing] 1 : ka- 
tutubo o mamamayan ng sinaunang 
Persia 2: wika ng sinaunang Persia. 

persimmon (per-si-mon) pngBot [Ing] 
t: laging-lunti (genus Diospyrus) na 
may bungang kahawig ng kamatis at 
nakakain 2 : ang bunga nito. 

per a sis a tent pnr [Ing] : paulit-ulit; 
mapagpumilit. 

Per a si a yci png [Esp persia] : Persia. 

p6r a si a y6 a na png [Esp persiana] : blinds. 

per*s6*na png [Esp] 1: tao; indibid- 
wal : person 2 : aktuwal na sarili o 
indibidwal na personalidad ng isang 
tao : person 3: Gra panauhan 4: Tro 
Lit tauhan sa dula, nobela, at katulad : 
personahe 1 5: Lit ang nagsasalita sa 
tula bukod sa makata. 


personage (per-so-neyds) png [Ing] : 
personahe. 

p6r*so*n6 a he png [Esp personaje] 1: 
persona 4 2 : tripulante sa bapor : 
personage. 

per a so a n£l, p6r a so a n6l pnr [Esp Ing] 

1: sarili; pansarili 2: harapan 3: 
Gra panao. 

p6r a so a na*li*dcid png [Esp] 1: kata- 
ngiang personal na naiiba sa kapuwa 
tao : personality 2 : katauhan : per¬ 
sonality. 

personality (per-so-na-li-ti) png [Ing] : 
personalidad. 

p6r*SO a n6l png [Ingpersonnel] : pang- 
kat ng mga tauhan o empleado sa 
isang kompanya, pagawaan, at katu¬ 
lad : personnel. 

personification (per-so-ni-fi-key-shon) 
png [Ing] : personipikasyon. 

personify (per-so-ni-fay) pnd [Ing] 

1: ituring na katangian ng isang 
bagay ang katangian ng tao 2: maging 
sagisag o kinatawan ng isang kata¬ 
ngian. 

p6r a so a ni a pi a kas a y6n png [Esp perso¬ 
nification] 1: Lit pagbibigay ng mga 
katangian ng isang tao sa isang bagay 
2: ang tunay na larawan o halimbawa 
3 : pagganap ng papel ng isang no : 
personification. 

personnel (per-so-nel) png [Ing] : 
personel. 

perspective (pers-pek-tiv) png [Ing] : 
perspektiba. 

p6rs a pek a ti a ba png [Esp perspectiva] 

1: a Sin pagguhit ng mga solidong 
bagay sa rabaw na may dalawahang 
dimensiyon upang magbigay ng 
tamang impresyon ng relatibong 
posisyon, laki, at katulad b larawang 
gawa o guhit sa ganitong paraan : 
perspective 2: ang malinaw o hayag 
na relasyon ng mga nakikitang bagay, 
gaya ng posisyon o agwat: horizon 2 , 
perspective ~ 3 : pangkaisipang pagta- 
naw sa relatibong kahalagahan ng 
mga bagay : perspective. 

perspiration (pers-pi-rey-shon) png 
[Ing] : pawis. 

persuasion (per-su-wey-syon) png 
[Ing] 1: paghikayat; paghimok 2: a 
paniniwalang panrelihiyon b pang- 
kat o sektang may gayong paniniwala. 

p6r a ti a li a sa a d6r png [Esp fertilizador] : 

pataba. 

p6r a ti a li*sas a y6n png [ Esp fertilization] 
1: proseso ng pagkakaloob ng kaka- 
yahang manganak o mamunga 2; ang 
pagpapataba sa lupa 3: a Bio pagsa- 


pertinent 


674 


petisyon 


sarna ng gametic nuclei ng lalaki at 
ng babae b pagbubuntis ng hayop o 
pamumunga ng halaman : fertili¬ 
zation. 

per-ti-nent pnr [Ing] : pertinente. 

per-trnen-te pnr [ Esp ] : may tuwirang 
kaugnayan sa kasalukuyang paksa : 

PERTINENT. 

pertussis (per* tu*sis) png Med [Tng] : 
malubhang ubo. 

Peru png [EspIng] : republika sa kan- 
lurang timog America. 

per*vert pnd [Ing] 1: iligaw 2: ilisya. 

per-v6r-ted pnr [Ing] : perbertido. 

pervertion (per*ver*shon) png [Ing] : 
perbersiyon. 

per*wis*yo png [Esp perjuicio] : var- 
yant ng perhuwisyo. 

per*ya png [Esp feria] 1: tanghalan, 
pagtatanghal, o pagbebenta ng mga 
bagay o kalakal upang makalikom 
ng salapi, kadalasang para sa kawang- 
gawa : fair 2 2 : karnabal. 

peryads*ta png: peryanta. 

per-y6n*ta png [Esp ferianta] : babae 
na nagtitinda sa perya, per*y£n*te 
kung lalaki : peryaista. 

per*yo*di*ko png [Esp pjetiodico] 1: 
anumang inilalathala sa takdang pa- 
nahon : periodical 2 : publikasyon 
na naglalaman ng balita, tampok na 
kuwento, komentaryo, anunsiyo, at 
iba pa na inilalathala araw-araw : di- 

YARYO, NEWSPAPER, PAHAYAGAN. 

per'yo’dfs'mo png [Esp penodismo] 

1: pagsulat at pagtitipon ng mga ba¬ 
ll ta para sa ugnayang pangmadla 2 : 
ang pag-aaral na akademiko sa ga- 
waing ito 3: pagsulat para sa isang 
peryodiko o magasin : journalism, 
pamahayAg 2 . 

per-yo'diS’ta png [Esp periodista] : 
manunulat, editor, o sinumang ka- 
ugnay sa peryodiko : diyarista, ma- 
mamahayag, newsman, pressman. 

per**y6*do png [Esp period#] : panahon. 

pes png [Esp pez] 1 : Ana paa o baha- 
ging tulad nito 2: sa Turkey, sombrero. 

pe e sa png [Kap Tag War Tsi] : isda na 
pinakuluan sa hugas-bigas at sinang- 
kapan ng luya at gulay : pi-sa. 

pes-£k png [Ilk] : pagbagsak. 

pe-sas png [Esp pesa+s] 1 : barbel 2: 
kasangkapang ginagamit na pan- 
timbang. 

pe*s6*ta png [Esp Mex] 1: panguna- 
hing yunit ng pananalapi ng Espanya, 


katumbas ng 100 sentimo 2: salaping 
pilak na katumbas nito var piseta. 

pesewa (pe*seywa) png [Ing] : yunit 
ng pananalapi sa Ghana, ang katum¬ 
bas ng ikasandaang bahagi ng isang 
cedi. 

pes*hit png [Iby] : serye ng mga pag- 
diriwang ng mayayaman. 

p6*si # mfs*mo png [Esp] 1: tendensiya 
na tingnan, asahan, o tuunan ang 
pawang masama o di-kanais-nais na 
resulta, kalagayan, problema, at ka- 
tulad : pessimism 2 : A/paniniwala na 
pinakamasama sa lahat ang umiiral 
na mundo o may likas na kasamaan 
ang lahat ng bagay : pessimism. 

p6 •si-mfs'ta png [Esp] : tao na,may 
madilim na pagtingin sa buhay. 

pds*ka*d6r png [Esp pescador] 1: ma- 
ngingisda 2: Zoo ibon (class Aves) 
na kulay bughaw at puti, mahaba at 
matulis ang tuka, at karaniwang ma- 

tatagpuan sa bukid. ^ 

« 

pes-k^rrte png [Esp pescante] : upuan 
ng nagmamaneho ng kotse, dyip, at 
iba pang sasakyan. 

p£*SO png [Esp Mex ] 1 : halagang ka¬ 
tumbas ng sandaang sentimo 2 : ku- 
wartang papel o metal na sandaang 
sentimo ang halaga var piso. 

pes-pgs png [Ilk] : katas na piniga 
mula sa hindi pa natutunaw na damo 
sa bituka ng hayop at isinasangkap 
sa pinapaitan. 

pessimism (pe-si-musim) png [Ing] : 
pesimismo. 

pessimist (pe*si*mfst) png f Ing] : pe- 
simista. 

pest png [Ing] : peste. 

pes-te png [Ingpest] 1: tao, hayop, o 
bagay na nakapipinsala : pangok, 
pest 2: salot 3: tao na mahilig 
manggulo o mang-inis : pest - pnd 

marri’pgs’te, pes-te-hm. 

p6s'te*hg*do png [Esp festejado] : ang 
pinararangalan. 

pes*tg*ho png [Esp festejo] : .pista. 

pgs*ti*bi*dgd png [Esp festividad] : 
pista. 

pesticide (pes*ti*sayd) png [Ing] : 
substance na pamatay sa kulisap at 
iba pang organismo sa halaman o 
hayop : pestisidyo. 

pestilence (pes*ti*lens) png [Ing] 1: 
epidemikong sakit na nakamamatay, 
lalo na ang dulot ng daga 2 : anumang 
bagay na masama at mapanira. 

pgs*ti'Sl'd*yo png [Esp pesticidio] : 
pesticide. 


pestle (pe-sel) png [Ing] 1 : kasang¬ 
kapang pambayo sa mga substance 
sa mortar 2 : anumang kasangkapang 
pambayo. 

p£s*to png [Ita] : salsang gawa sa di~ 
nurog na dahon ng basil, nuwes, ba- 
wang, keso, at langis na oliba, kara¬ 
niwang inihahain na may kasamang 
pasta. 

pes‘t6n png [Esp feston] 1 : tani-tani- 
kalang bulaklak, dahon, laso, at ka- 
tulad na nakaayos nang pabitin 2 : 
Ark pampalamuting gaya nito 3: tela 
na nakakulubong o nakatali upang 
makabuo ng magandang palamuti: 
festoon. 


p6s*to*ne*rf*ya png [Esp festoneria] : 
palamuting peston : festoonery. 

pet png [Ing] 1 : hayop na naaalagaan 
bilang libangan o kaibigan, gaya ng 
aso o pusa 2 : paboritong tao, bagay, 
o hayop. 

PET, daglat (pi*i*ti) [Ing] Is Med po¬ 
sitron emission tomography 2 : polye¬ 
thylene terephthalate. 

pe-tad png [Ifu] : ritwal na paglilinis 
ng kabaong. 

p£*tal png [Ing] : talulot. 

p6*ta*l6 png [Esp] : talulot. 

pe’t£ng png [Pan] 1: init 1 2: puyos 1 . 

pe*t£*te png [Esp] : banig na masin- 
sin ang lala, ginagamit na tulugan o 
luhuran sa mga altar. 

petechia (pe*ti-ki*ya) png Med [Lat] : 
maliit na batik na kulay pula o lila, 
bunga ng pagdurugo ng balat. 

p£*ted png [Mrw] : buhangin. 

% 

Peter (pi*ter) png [Ing] : Pedro 1 * 2 . 

Peter Pan (pf*ter pan) [Ing] : batang 
lalaki na may mahikong kapangyari- 
han, hindi lumalaki, at bida sa dula 
na may katulad na pangalan. 

Peter Principle (pf-ter prm*si*pol) 
png [Ing] : obserbasyon ni Laurence 
D* Peter na sa isang hirarkiya, nagsi- 
sikap umasenso ang mga empleado 
hanggang sa antas na hindi na nila 
kaya. 

pe*ti*bur*g6s png : petit bourgeois. 

pe*ti*bur*g6s*ya png : petite bour¬ 
geoisie. 


petiole (pe*ti*yul) pngBot [Lat] : ang 
payat na bahagi ng tangkay na nag- 
dudugtong ng dahon sa puno. 

pe-tis-y6n png [Esp peticion] 1 : kahi- 
lingan : petition 2: pormal na kahili- 
ngang nakasulat, lalo na ang nilag- 
daan ng pangkat ng mga tao at nana- 






675 


petit bourgeois 


phalanx 


nawagan sa may kapangyarihan para 
sa ilang kadahilanan : petition 3: 
Bat aplikasyon sa isang hukuman 
para sa writ, at katulad : petition. 

ietit bourgeois (pe-ti bur-zhwa) png 
[Fre ] : kasapi ng petite bourgeoisie : 

PETIBURGES. 


petite (pe-tft) pnr[Fre] : maliitatba- 
lingkinitan. 

petite bourgeoisie (pe-ti bur-zhwa- 

zf) png [Fre] : bahagi ng bourgesya 
na kakaunti ang yaman at mababa 
ang katayuang panlipunan : lower 

MIDDLE CLASS, PETIBURGESYA. 


petition (pe-ti-syon) png [Ing] : pe- 
tisy on. 

petitio principii (pe-ti-shuprfn-si-pi) 
png [Lat ] : sa lohika, fallacy sa pa- 
ngangatwiran na nagdudulot sa 
paghahaka na iniiwan pansamantala 
upang masuri pagkaraan. 

pe-to-mdban png [Mrw] : payo. 

pet*p6t /mdpet*pe*t6n, pu*met*p6t 

[Ilk] : hawakang mabuti. 

petri dish (pet-ri dis) png [Ing] : ma- 
lalim, pabilog, at kristal na lalagyan 
ng pagkain, may maluwag at lapat 
na takip sa ibabaw at gilid, ginagamit 
sa pagkulta ng bakterya at iba pang 
mga mikroorganismo. 

petrifaction (pet-ri-fak-syon) png 
[Ing] 1: proseso ng pagpapatuyo na 
nagiging matigas na substance ang 
organikong matter 2 : substance o 
mass na gawa sa prosesong ito 3: 
kalagayan bunga ng labis na takot. 

petrification (pet-ri-fi-key-syon) pnd 
[Ing] : petripikasyon. 

petrified (pet-ri-fayd) pnr [Ing]: petri- 
pikaclo. 

p6t*ri*pi*k6 pnd mag’p^t-rhpbka, 
p6tTi*pi*ka“hin, i*p6t*ri-pi-k6 [Esp 
petrificar] 1: gawing tila bato; maging 
katulad ng bato 2 : gumawa ng mati- 
bay na lubid. 

p6t # ri*pi*kebdo pnr [Esp petrificado] 
1: naging bato : petrified 2: tumigas 
na tila bato : petrified 3: natunganga 
o hindi makapagsalita dahil sa pag- 
kabigla : petrified. 

p6t*ri*prkas-y6n png [Esp petrifica¬ 
tion] : proseso ng pagpe tripika : pe¬ 
trification. 


p6t*ro- pnl [Gri] : pambuo ng pang- 
ngalan na nangangahulugang bato 
o petrolyo, hal petrochemical. 

petrochemical (pet*ro-ke-mi-kal) 
png [Ing] : substance na mula sa pet¬ 
rolyo o natural gas. 

petrochemical (pet-ro-ke-mi-kal) pnr 


[Ing] : may kaugnayan sa petroche¬ 
mistry o petrochemical. 

petrochemistry (pet-ro-ke-mis-tri) 
png [Ing] 1: ang kemistri ng mga 
bato 2: ang kemistri ng petrolyo. 

petrodollar (pet-ro-da-lar) png [Ing] : 
saiapi na kinita ng isang bansa mula 
sa pagbibili ng petrolyo. 

petroglyph (pet-ro-glff) png [Ing] \ 
sinaunang guhit o ukit sa bato. 

petrography (pet-ro-gra-ff) png [Ing] : 
siyentipikong paglalarawan ng kom- 
posisyon at pormasyon ng mga bato. 

p£t'rol png [Ing] : gasolina. 

petroleum (pet-rol-yum) png [Ing] : 
petrolyo. 

petrology (pet-ro-lo-dyf) png [Ing] : 
pag-aaral sa pinagmulan, estruktura, 
komposisyon, at katangian ng mga 
bato. 

0 

pet-rdl-yo png [Esp petroled] : langis 
na hydrocarbon at nakukuha sa itaas 
na bahagi ng daigdig, pinipino upang 
magamit na panggatong: petrolium, 

PETROLYUM. 

pet*r6l*yum png [Ing petrolium] : 
petrolyo. 

pgt'sa png [Esp fecha] 1: partikular 
na buwan, araw, at taon na pinang- 
yarihan o maaaring pangyarihan ng 
isang bagay : araw 79 , date 1 2: ang araw 
ng buwan. 

pet*s6‘do pnr [Esp fechado] : may petsa. 

p6t*sa*d6r png: kasangkapang pan- 
tatak ng petsa. 

p6t*say png Bot [ Tsi pe-tsai] : halaman 
(Brassica pekinensis) na kahawig ng 
letsugas at may mahaba at pikpik na 
mga dahon : Chinese gabbage, pisai. 

p6t‘tak png [Ilk] : basag. 

petticoat (pe-ti-kowt) png [Ing] 1 : 
palda ng kabataang babae 2: pan- 
v loob na palda, karaniwang matigas 
at may pleats o ruffles. 

pettifogger (pe‘ti-fa-ger) png [Ing] 
1: abogado na hindi mahusay sa ka- 
niyang propesyon 2: sinumang hindi 
mahusay sa kaniyang propesyon. 

petty (pe-ti) pnr [Ing] 1 : hindi ma- 
halaga 2: nagtataglay o nagpapakita 
ng makitid na idea, interes, at katu¬ 
lad 3: minor 4: Bat sa krimen, hindi 
gaanong mahalaga. 

petty cash (pe-ti kas) png [Ing] : sa¬ 
iapi para sa maliliit na gastusin. 

petunia (pe-tun-va) png Bot [Esp Ing] : 
petunya. 

pe-tun-ya png Bot [Esp Ing petunia] : 
yerba (genus Petunia) na may hugis 


embudong bulaklak : petunia. 

pet*yen png [Bon] : budong. 

pew (pvu) png [Ing] : sa simbahan, 
mahabang upuan na may sandalan. 

pewter (pyii-ter) png [Ing] 1 : alinman 
sa iba’t ibang alloy, na tin ang pa- 
ngunahing sangkap 2 : kasangkapang 
gawa rito. 


p6yne‘d6*ra png [Esp peinedora] : 
tagasuklay. 

peyn£'ta png [Esp peineta] : suklay 
na nakapabalantok at karaniwang 
pampalamuti sa buhok ng babae var 
payne ta. 

pe*y6n tu # gaw png [Ilk] : patakaran 
sa larong dama na hindi na maaa¬ 
ring ibalik ang naisulong na piyesa 
at magbago ng tira. 

peyote (pi-yo-ti) png Bot [Esp] : maliit 
nakaktus (Lophophora williamsii) wa- 
lang tinik kapag tuyo, at matatagpuan 
sa Mexico at Texas. 


pez png [Esp] : isda. 

pfennig (fe-nig) png [ Ger] 1:yunitng 
pananalapi sa Germany, katumbas 
ng ikasandaang bahagi ng isang mark 
2: baryang may gayong halaga. 

PG, daglat (pi-dyi) [Ing] : Parental 
Guidance. 

PGA png BioK [Ing p(teroyl) + gluta¬ 
mic) +a(cidj] : folic acid. 

pH png Km [Ing] : logaritmo ng reci¬ 
procal ng konsentrasvon ng hydrogen 
ion sa grapio ng mga atom kada 
litrong solusyon, hal ang pH ng 5 ay 
nagpapakita ng konsentrasyon ng 
0.000001 o 10' 5 gramo ng atom ng 
hydrogen ion sa isang litro ng solusyon. 

Phaedra (fid-ra) pngMit [Gri] : asawa 
ni Theseus na nahumaling kay Hip- 
polytus, ang kaniyang anak na pangu- 
man, ngunit tinanggihan siya kaya 
nagbigti. 

phagocyte (fa-go-sayt) png [Ing] \ sa 
pisyolohiya, uri ng cell, lalo na ang 
leucocyte, na may kakayahang tu- 
manggap ng ibang matter, gaya ng 
bakterya, sa katawan. 

phagocytis (fa-go-say-tis) png [Ing] : 
ang pagkain o pagsira ng tila par¬ 
ticle na matter sa pamamagitan ng 
mga cell, lalo ang mga impektadong 
mikroorganismo sa tao. 

phalanx (fa-langks) png [Ing] 1 : sa 
sinaunang Grece, hanay ng labanan, 
lalo na ang lawas ng hukbong Mace¬ 
donia 2: pangkat ng rhgk tao at iba 
pa na nagsama-sama para sa isang 
layunin 3: Ana buto ng daliri. 


phallic 


676 


Philistine 


phallic (fa-lik) pnr [Ing] 1: may ka- 
ugnayan o kahawig ng phallus 2: Sik 
nagsasaad ng antas ng sexual na 
pag-unlad ng lalaki, kakikitaan ng 
labis na pag-asikaso sa sariling ari. 

phallocentric (fa-lo-sen-trik) pnr [Ing 1: 
nakasentro sa phallus o sa ugali ng 

lalaki. 

phallus (fa-lus) png [Ing] 1: uten, lalo 
na kung nakatayo 2 : hulagway nito 
bilang simbolo ng mapanlikhang 
kapangyarihan ng kalikasan. 

phantasm (fan-ta-sam) png [Ing] : 
pantasma. 

phantasmagoria (fan-tas ma-gor-ya) 
png [Ing] 1 : nagpapalitang serve ng 
totoo at likhang-isip na mga pigura, 
gaya ng nakikita sa panaginip 2: ka- 
sangkapang optikal para sa mabilis 
na pag-iiba-iba ng laki ng mga imahen 
sa iskrin. 

phantom (fan-tom) png [Ing] 1 : bagay 
na nakikita o nadarama ngunit walang 
pisikal na realidad 2 : aparisyon o 
multo 3: Med modelo ng buong kata- 
wan o bahagi nito, ginagamit sa pag- 
subok o pagpapakita ng mga painama- 
raan ng pagtistis o paggamot. 

pharaoh (fa-ru) png [Ing] : sa sinau- 
nang Ehipto, ang titulo ng hari : 

CAR AON. 

Pharisee (fa-ri-si) png [Ing] 1: Pari- 
seo 1 2: sa maliit na tidk,' tao na mapag- 
magaling o ipokrito. 

pharmaceutical (far-ma-syu-ti-kal) 
pnr [Ing] 1: hinggil sa parmasya 2: 
hinggil sa paggamit o pagbebenta 
ng mga gamot. 

pharmacist (far-ma-sist) png [Ing] : 

parmasyutiko. 

pharmacology (far-ma-ko-lo-dyf) png 
[Ing] : sangay ng medisina hinggil 
sa paghahanda, paggamit, at epekto 
ng gamot. 

pharmacopoeia (far-ma-ko-pi-ya) 
png [Ing] 1: sa parmasya, aklat na 
inilathala, karaniwang sa ilalim ng 
hurisdiksiyon ng pamahalaan, at 
nagtataglay ng listahan ng mga ga¬ 
mot at mga alituntunin sa paggamit 
ng mga ito 2 : istak ng mga gamot. 

pharmacy (far-ma-si) png [Ing] : bo- 
tika. 

Pharos (fa*ros) png [Ing] 1: maliit na 
tangway sa Egypt 2: ang parola sa 

tangway na ito. 

pharynx (fa-ringks) png [Ing] : tubo 
o cavity na may nakapalibot na mem¬ 
brane at mga kalamnan, nagdudug- 


tong sa bibig, esophagus, at iba pang 
kalapit na bahagi. 

phase (feys) png [Ing] 1 : tanging pa- 
nahon o antas sa proseso ng pagba- 
bago o pag-unlad 2: alinman sa mga 
aspekto ng buwan o planeta, sang- 
ayon sa tindi ng iluminasyon nito, 
lalo na ang bagong buwan, unang 
kuwarto, huling kuwarto, at kabilugan 
3: Pis mahirap o di-masayang pana- 
hon, lalo na ang pagbibinata o pag- 
dadalaga 5 : henetiko o pana-pana- 
hong pag-iiba ng kulay ng hayop, at 
iba pa 6 : Kem tangi at magkakaugnay 
na anyo ng matter na nakahiwalay 
sa rabaw nito at iba pang anyo. 

phasmid (fas-mid) png Zoo [Ing] : 
alinman sa iba-ibang uri ng kulisap 
na kabilang sa order Phasmida. 

Phasmida (fas*mi*da) png Zoo [Esp] : 
order ng mga kulisap na may mahaba, 
payat, at tila tangkay na katawan. 

PhD, daglat (pi-eyts-di) [Ing] : Doctor 
of Philosophy. 

pheasant (fe-sant) png [Ing] : alin¬ 
man sa mga ibon (family Phasiani- 
dae) na may malaki at mahabang 
buntot. 

Pheaton (futon) pngMit [Gri] : anak 
na lalaki ni Helios na nakipaglaban 
upang iligtas ang mundo. 

pheno- (fi*no) pnl [Ing] 1 : pambuo 

ng pangngalan na nangangahulugang 
“kumikinang,” hal phenocryst 2: Kem 
pambuo ng pangalan ng mga com¬ 
pound na nagtataglay ng benzene, 
phenol, o mga kabilang sa pangkat 
ng phenyl, hal phenobarbital. 

phenol (fbnol) png Kem [Ing] 1 : 
organikong compound (C 6 H 5 OH), 
puti, kristalina, natutunaw sa tubig, 
nakalalason, at nakukuha mula sa 
latak ng uling. 

phenolphtalein (fi-nol-ta-lin) png 
Kem [Ing] : organikong compound 

( C 2o H i A) na P uti > kristalil } a ’ ? atu ” 

tunaw sa tubig, at ginagamit bilang 
laksatiba. 

phenomenal (fi-no*mi*nal) pnr [Ing] 

: penomenal. 

phenomenalism (fi-no-mi-nadbsim) 
png [Ing] : penominalismo. 

phenomenon (fi-no-mi-non) png [Ing ]: 

penomeno. 

phenotype (fi-no-tayp) pngBio [Ing] : 

set ng napagmamasdang katangian 
ng isang indibidwal o pangkat na 
nagmumula sa interaksiyon ng ge¬ 
notype nito. 


phenyl (fnnil) png Kem [Ing] : ang 
radikal (C 6 H 5 ) o pangkat na naiiwan 
kapag binawasan ng isang atom ng 
hydrogen ang benzene. 

phi (fay) png [ Gri] ’ ang lkadalawampu t 
isang titik sa alpabetong Griyego. 

Phidias (fi-di-yas) png [Rom] : taga- 
Atenas na eskultor noong ikalimang 

dantaon BC. 

Phil, daglat [Ing] 1: Philippines 2: 
Philippians. 

philadelphus (fi-la-del-fus) png [Ing] : 
palumpong (genus Philadelphus) na 

may mabangong bulaklak. 

philander (fi-lan-der) pnd [Ing] : sa 
lalaki, rhakipagtalik sa babae na 
hindi balak o hindi maaaring paka- 

salan. 

philanderer (fi-lan-de-rer) png I Ing] : 
tao na may kaugnayang sexual sa 
maraming babae; babaero. 

philanthropist (fi-lan-tro-pist) png 
[Ing] : pilantropo. 

philanthropy (fi-lan-tro-pi) png [Ing] : 
pilantropiya. 

-phile (fayl) pnl [Ing] : pambuo ng 
pangngalan at pang-uri, nagsasaad 
ng matinding hilig, hal bibliophile, 
demophile. 

philharmonic (fil-har-mo-nik) pnr 
[Ing] 1: mahilig sa musika 2: hing¬ 
gil sa mga pangkat o organisasyong 
pangmusika. 

philhellene (fil-he-lm) png [Gri] 1: 
kaibigan o tagasuporta ng mga Gri- 

yegO : PHILHELLENIST. 

philhellenist (fil-he-li-nist) png [ Ing] : 
philhellene. 

-philia (ffl-ya) pnl [Ing] : pambuo ng 
pangngalan na nagsasaad ng abnor¬ 
mal na pagkahilig sa isang bagay, 
hal haemophilia, necrophilia. 

Philippi (fi-lf-pay) png [Ing] : nawasak 
na lungsod sa hilagang silangang 
Greece sa Macedonia. 

Philippians (fi-lip-yans) png [Ing] : 
ang Epistola na isinulat ni San Pablo 
sa mga Kristiyano sa Philippi. 

philippic (fi-lf-pik) png [ Ing] : talum- 
pating hitik sa masakit na pananalita. 

Philippines (fi-li-pins) png [Ing] : 
Filipinas. 

Philistine (fi-lis-tm) png [Ing] 1 : 
noong panahon ng sinaunang Pales¬ 
tine, kasapi ng di-semitikong pangkat 
na sumasalungat sa mga Israelita 2: 
sa maliit na titik, a tao na materya- 
listiko at walang halagang artistiko 


i 




philodendron 


Oil 


physique 


b tao na kulang sa kaalaman o wa- 
lang kakayahang intelektuwai. 

philodendron (fi-lo-den-dron) png 
[Ing] : halaman (family Araceae) , ka- 
raniwang may makinis, makintab, 
at laging-lunting dahon, at ginagamit 
bilang pampalamuti. 

philogynist (fHo-dyi-mst) png [Ing]: 
tao na mahilig sa mga babae. 

philologist (fi-16-lo-dyist) png [ Ing]: 
tao na dalubhasa sa pilolohiya : pi- 
lologo . 

philology (fi-16-lo-dyi) png [Ing] : pi¬ 
lolohiya. 

Philomel (fT-lo-mel) pngMit [Ing Gri ]: 
prinsesa ng Athens na ginahasa ng 
kaniyang bayaw : Philomela. 

PhMomela (fi-lo-me-la) png Mit [Ing 
Gri] : Philomel. 

philosopher (fi-lo-so-fer) png [Ing] 

1: tao na nag-aral o may kaalaman 
sa pilosopiya at sangay nito 2 : tao na 
nagsasaayos ng kaniyang buhay, kilos, 
paghuhusga, pagsasalita, at iba pa 
sa pamamagitan ng pilosopiya at ka- 
twiran : pilosopo 1 . 

phlebitis (fli-bi-tis) png Med [Ing] : 
pamamaga ng ugat, kadalasang may 
kasamang pamumuo ng dugo. 

phlebotomy (fli-bo-to-mi) png Med 
[Ing] 1: pagtistis o pagtusok sa ugat 
upang palabasin ang dugo 2 : pag- 
papadugo bilang medikal na pag- 
gamot. 

phlegm (flem) png [Ing] : plema. 

phloem (flo-wem) pngBot [Ing] : tissue 
ng halaman na dinadaanan ng tufeag 
at sustansiya. 

-phobe (fowb) pnl [Ing] : pambuo ng 
pangngalan at pang-uri, nagsasaad 
ng tao na may takot o di-pagkagusto 
sa isang bagay. 

phobia (fowb-ya) png [Ing] : labis na 
pagkatakot o pagkabagabag kahit 
walang matibay na batayan, kadahi- 
lanan, o katotohanan hinggil sa isang 
bagay, pangyayari, at iba pa. 

-phobia (fowb-ya) pnl [Ing] : pambuo 
ng pangngalan, nagsasaad ng takot 
o di-pagkagusto sa isang bagay. 

Phoebe (fi-bi) png [Ing Gri] 1: Mit 
babaeng Titan, anak ni Uranus at 
Baia 2: Asn satellite IX ng Saturn 3: 
Zoo sa maliit na titik, ibon (family 
Tyrannidae) na kumakain ng kulisap 
at natatagpuan sa rehiyong may ma- 
init o katamtamang klima. 

Phoebus (fi-bis) png Mit [Ing Gri ] : 
taguri o bansag kay Apollo, lalo na 


bilang diyos ng araw : Peso. 

Phoenicia (fo-wi-m-sya) png [Ing] : 

sinaunang bansa sa baybayin ng sila- 
ngang Mediteraneo. 

Phoenician (fo-wi-m-syan) png[Ing] 
1: kasapi ng Semitikong pangkat ng 
tao sa sinaunang Phoenicia 2: ang 
semitikong wika nito. 

phoenix (ff-nix) png [Ing] : mitikong 
ibon, na napakaganda at nag-iisa sa 
uri nito, sinasabing nabubuhay nang 
500-600 taon at sinusunog ang sarili 
upang muling mabuhay : FENixi, 

phon (fon) png [Ing] : yunit ng tina- 
tanggap na lakas ng tunog. 

phone (fown) png [Ing] 1: pinaikling 
anyo ng telephone 2: sa ponetika, 
payak na tunog ng katinig o patinig. 

-phone (fown) pnl [Ing] : pambuo ng 
pangngalan at pang-uri na nagsasaad 
ng 1: instrumento na gumagamit o 
nakakonekta sa tunog, hal telephone, 
xylophone 2 : tao na gumagamit ng 
isang tiyak na wika, hal anglophone. 

phoneme (fo-nim) png [Ing] : sa po¬ 
netika, alinman sa mga yunit ng tunog 
sa isang tiyak na wika na nagbibigay 
ng ibang kahulugan sa isang salita : 

PONEMA. 

phonemics (fo-m-miks) png [Ing] : 
pag-aaral at pag-uuri sa iba’t ibang 
makahulugang tunog na ginagamit 
sa pagsasalita : ponemika. 

phonetics (fo-ne-tik) png [Ing] : po¬ 
netika. 

phonograph (fo-no-graf) png [Ing] : 
ponograpo. 

phonology (fo-no-lo-dyf) png [Ing] : 
ponolohiya. 

phosphite (fos-fayt) png Kem [Ing] : 
salt ng phosphorus acid. 

phosphorus (fos-fu-rus) png Kem 
[Ing] : element na di-metaliko, mati- 
gas at may dalawang anyo (atomic 
number 15, symbol P) : posporo 2 . 

phosphorus acid (fos-fu-rus a-sid) 
png Kem [Ing] : acid (H 3 P0 3 ) ng 
phosphorus na kristalina, walang 
kulay, natutunaw sa tubig, at pinag- 
mumulan ng phosphite. 

photo (fo-to) png [Ing] : retrato; la- 
r awan. 

photocopy (fo-to-ka-pi) png [Ing] : 
potograpikong kopya ng dokumento, 
limbag, o katulad. 

photocopying (fo-to-ka-pi-ymg) png 
[Ing] : xerography. 

photogenic (fo-to-dye-nik) pnr [Ing] : 
nagtataglay o bumubuo ng kaakit- 


akit na hulagway sa potograpfya. 

photographer (fo-to-gra-fer) png 
[Ing] : potograpo. 

photography (fo-to-gra-fi) png [Ing] : 
potograpiya. 

photon (fo-ton) png Pis [Ing] : quan¬ 
tum o yunit ng enerhiya ng radyas- 
yong elektromagnetiko, gaya ng li- 
wanag, na proporsiyonal sa dalasan 
ng radyasyon nito. 

photophobia (fo-to-fow-bya) png [Ing ]: 
sa patolohiya, abnormal na sensiti- 
bidad o pagkatakot sa liwanag. 

photostat (fo-tos-tat) png [Ing] : po- 
tostat. 

photosynthesis (fo-to-sfn-te-sis) png 
BioK [Ing] : sintesis o pagsasama-sama 
ng iba’t ibang organikong element, 
lalo na ang mga carbohydrate, mula 
sa carbon dioxide, tubig, at salt na 
di-organiko, sa pamamagitan ng 
enerhiyang mula sa sinag ng araw at 
ng chlorophyll na nagpapabilis ng 
proseso : fotosintesjs. 

phrase (freys) png Gra [Ing] : parirala. 

phrenology (ffe-no-lo-dyf) png [Ing] : 
prenolohiya. 

Phrygia (frid-ya) png [Ing]: sinaunang 
bansa sa gitnang kanlurang Asia. 

phylloquinone (ffl-ow-kwm-own) png 
BioK’[Ing] : bitaminaK 

physical (fi-si-kal) pnr [Ing] : pisikal. 

physical fatness (fi-si-kalfft-nes) png 
[Ing] : kakayahang pangkatawan; 
kaanyuang pisikal. 

physicist (fi-si-sist) png [Ing] : pisiko. 

physics (fi-siks) png [Ing] : pisika. 

physiognomy (fis-yo-no-mi) png[Ing] 

1: pagmumukha o anyo ; pisyonomiya 
2 : sining ng pag-alam sa pagkatao 
sa pamamagitan ng pagbasa sa anyo 
ng mukha o ng katawan : anthro- 
poscopy, pisyonomiya 3: panlabas na 
anyo ng anumang bagay: pisyonomiya. 

physiological (fis-yo-16-dyi-kal) png 
[Ing] : pisyolohiko. 

physiologist (fi-si-yo-lo-dyfst) png 
[Ing] : pisyologo. 

physiology (fi-si-yo-lo-dyi) png [Ing] : 
pisyolohiya. 

physiotherapy (fis-yo-te-ra-fi) png 
[Ing] : ang paggamot sa karamdaman, 
kahinaan, o kapinsalaan ng katawan 
sa pamamagitan ng mga panlunas, 
gaya ng masahe, himnastika, at ka¬ 
tulad, sa halip na gamot: pisyotera- 
piya. 

physique (fi*zfk) png [Ing] : panga- 
ngatawan. 


phytonadione 


678 


pihala 



phytonadione (fay-to-na-da-yon) png 
BioK [Ing ] : bitamina K. 

pi png 1 : [Tsi ] puke 2: tawag sa titik 

P. 

pi (pay) png[Gri] 1: ikalabing-anim 
na titik sa alpabetong Griyego 2: ratio 
ng sirkumperensiya ng isang bilog 
sa diyametro nito, kinakatawan ng 
titik Griyegong p, at katumbas humi- 

git kumulang ng 3.1415926 3: sa 

paglilimbag, tipong nagkahalo-halo. 

Pia Alba (pi-yaal-ba) png Lit: tauhan 
sa Noli Me Tangere, ang ina ni Maria 
Clara. 


pi*ad png Ana [Bik\ : pigi 


inakay 


pi-ting png [HU Mrw Seb War] : pilay. 

pianist (pi-ya-nist) png [Ing] : piya- 
nista. 


piano (pi-ya-no) png [Esp Ing] : piyano. 

pianoforte (pi-ya-no-for-te) png[Ing 
Esp] : piyano. 

pi*tin*ta a l*han png Zoo [Seb] : salanga. 

pi-at png [Ifu] : baboy f na nasa pana- 
hong nakapanganganak nang rrrarami. 

pi b* las png [Kap] : damit; saplot ng 
katawan. 


pick (pik) png [Ing] 1 : piko 2: puwa 
3: a pagpili b ang napili. 

pick (pik) pnd [Ing] 1 : pumili 2: pi- 
tasin 3 : kalabitin sa pamamagitan 
ng daliri o puwa. 

picket (pf-ket) png [Ing] : piket. 

pickle (pi-kel) png [Ing] : atsara. 

pick six (pik six) png [Ing] : sa sugal, 
anim na magkakasunod na taya. 

pick-up (pik ap) png [Ing] : pik-ap. 

picnic (pik-nik) [Ing] : piknik. 

pictograph (pfk-to-graf) png [Ing] 

. 1: a larawang sumasagisag sa mga 
salita o pangungusap b sinaunang 
rekord na nagtataglay nito 2 : sa es- 
tadistika, malarawang paggawa ng 
mga tsart, graph, at katulad. 

pictorial (pik-tor-yal, pik-tor-yal) pnr 
[Esp Ing] : malarawan. 

picturesque (pik-tyu-resk) pnr [Ing] 
1 : maganda o kaakit-akit 2 : buhay 
na buhay at napakalinaw, gaya ng 
pananalita. 

pi*dtil png [Ing pedal] : varyant ng 

pedal. 


pid*bak png [Ingfeedback] : feedback, 
pi-di png [Iva] : pili 1 . 


prdot pnd mag*pi*d6t, pu*mi*d6t, 
i*pi*d6t [Ilk] : pulutin. 


pid-pld png 1 : Agr [Ifu] dingding sa 
pinakamataas na bahagi ng pay-yo, 
yari sa mga labmg materyales 2 : pi- 
raso o putol ng kahoy. 

pi'dut png [Ilk] : umit. 

pid-yos png [Esp fideo+s] : pansit na 
hugis pilipit Cf vermicelli. 

pie (pay) png [Ing] 1 : putahe ng kar- 
ne, isda, bungangkahoy, at iba pa, 
karaniwang may ibinubudbod o isi- 
nasangkap na pampalasa sa ibabaw 
2 : anumang katulad nito. 

piebald skin (pay-bald is-km) png 
Med [/ng] : vitiligo. 

pi*6k png Zoo [Ilk] : kiti o sisiw. 

pi*gti png [Bik] : itlog ng isda. 

pi*gti png [Kap Bik Seb Tag] : pagkuha 
sa katas ng prutas sa pamamagitan 
ng kamay : ms, lutlot, pesok, pespes 
2 : pag-aalis ng tubig sa damit o ba- 
sahan sa pamamagitan ng pagpilipit - 

pnd mag*pi a gd, pi*gadn, pu-mhgfi,^ 
i-ptim-pi*g§, i*pi a gS. 

pi-gtii ptg [Iba Pan] 1: magkano 2: 
ilan. 


prgad png [Ilk] : kuskusan ng paa. 
pi-gting pnr : tuyo sa araw. 
pi*ga-pi*gti png Ana [Bik] : binti. 

pi*ga*pit png : varyant ng gipit. 

pbgtir png 1 : [Ilk] palikpik 2: [Pan] 
hidwa 2 . 


pi*gtir pnr [Pan] : baligtad 2 . 

pi-gti-ra pnb [Pan] : ilan. 

pig a ha*tT png : sakft na nadarama ng 
isip at katawan Cf d.^lamhati, lumbAy 

: ERMEN, GUOL, HAPIS 1 , LADINGIT, LIDAY. 

pi-gl png [Iva] : tae; dumi. 

pi*gi png Ana [Bil Tag] : alinman sa 
dalawang malamang bahagi sa da- 
kong likod ng balakang var pig-i Cf 

PUWIT : PADING-PADING, PAPALASAN, PA- 
PALWAN, PIAD, PINGKIL. 


pl-gil png 1 : paghawak nang mahigpit 
upang hindi makagalaw o makakilos 
ang hinawakan : ami, egna, iggan, 

k4pOT, KATIN, PAMEMBER, POGOL, SAGEDI, 
TALAN, TAMMIT, UYAT 2\ kontrol 3: 
[Kap Tag] pagpapahinto sa paggawa 
ng anumang bagay Cf sawatA, apuia : 
agAm, bAat, ep-ep, garikay, gAwid, geng- 
gen, hAwid, pugong, tenggel - pnd 
mag*pl a gil, phgMin, pi a gMan, pu- 
ml-gil. 

pi-gll pnr \ kontrolado. 

paging png\ pagpapahigpit sa buhol 
at iba pa sa pamamagitan ng pagha- 

tak ~ pnd pi a ghngin, i a pl a ging, pu a 
ml-ging. 


pi-ging prig [Seb Tag] : bangkete. 

pi-g[ng pnr : hapit na hapit. 

pi-gi-pft png [pi+gipit] 1 : paglalagay 
sa gipit na kalagayan 2 : pagpilit - 

pnd m6g a pi a gi a pit, pi-gi a pi-tin. 

phgis png [Ilk] : pilas 2 . 
pi a gls pnr : piniga. 

pi*g{t png: sa ponetika, impit o paim- 
pit na tunog var pig-it 2 . 

pig-lt png 1: [Seb] pagpiga sa pama¬ 
magitan ng kamay -pnd mag a pig-lt, 
pig-i a t(n, ipig-lt 2: varyant ng 

pigit. 


pig-ltis png : pag-alpas nang bigla - 

pnd mag a pu a mig a ltis f pu a mig a ltis, 


■ 






pfg-ley-lti-bi png [Pan] : hatinggabi. 

pi-g6k png Zoo [Seb] : gagaong. 

plg a pen png [Ing] 1: kulungan ng 
baboy : pigsty 2 : maruming bahay o 
silid. 

pig-pi-gi png [Iba] : laro sa paghaha- 
nap ng bato. 

pig-sti png 1: Med [Bik Tag] : bukol 
na may nana at mata : alunit, Arot, 
bAwtat, bisul, bongkog, hubag, kAgpe, 

KAPOT, KATIN, LETTEG, PELSA, UYAPOS 

2: [Ilk] lakas; puwersa. 

pig-sti pnd mag-pig-sti, pig a sti a in 

[HU Tag] 1: pikpikin; magpikpik 2: 
pilipitin; magpilipit. 

pigsty (pigs-tay) png [Ing] : pigpen. 
pig a td pnr: mamad; tigmak. 
pig-ttis png: varyant ng bigtas. 

pig-ttiw png [Ilk] : kalahating araw. 

pig a t6t png Ana [HU] : kuyukot. 

pi-gu-ra png [Esp figura] 1: hugis; 
tabas; anyo : figure 2 : ilustrasyong 
gaya sa aklat: figure 3: Kol sa baraha, 
ang may tao : figure. 


pi a gu a rln png [Esp figurin] 1: manikin 
2 : maliit at pampalamuting estatwa 
3: a larawan ng usong damit b tao 
na laging sunod sa uso ang panana- 
mit: fugurine. 


pig*wit png Zoo [Ifu] : suso na may 
balikong bibig, at manipis na talukab. 

pi*hti png Zoo i uri ng suso o kuhol na 
may malinaw na talukab. 


pi*hti*do pnr [Esp fijado] 
pamihado : piho. 

Di-htik bn& \Hil\ : kabila. 


tiyak var 


pi*ha a ld png: maliit na platitong sad- 
yang ginawa para sa langis na pa- 
bango. 



nn»nminTr"i iw ii i . 


>*• 


.^u^ii:\ttu:ne3NtNaiL;:;:Lc:i: 


.*•1 


pihik 


679 


pilapil 


pi’hik png : pagkamaselan. 

pi-hhkan pnr [Kap Tag pihik+an] : 
maselan o mapili ang panlasa. 

pf*hing pnr : tabingi. 

pf-hit png 1: pagbaling ng ulo, mukha, 
o katawan ng isang tao : bira, birik, 

GLID, KILID, LISO, POLIKTAR, SIKKO 2 \ 

pag-iiba o pagbabago ng direksiyon 
3 : ikot o pag-ikot ng anumang bagay - 

/mdmag-pi-hit, pi*hf*tin, pu*mf*hit f 
i-pf-hit, i*pam*pf*hit. 

pf*ho png : pflay 1 . 

pi*ho pnr [Esp fijo] : tiyak; tunay : pi- 

HADO. 

pf*hol png: pilay o hingkod na pag- 
lakad. 

pMng png [Ilk] : plais -pnd mag*p(* 
ing, pi*f*ngin, pi*f*ngan, i-pMng. 

pi-mg pnr 1: yupi, gaya sa rabaw ng 
metal 2: napakahigpit. 

pi'it png Zoo [Mrw Tau War] : liwalo. 

pi*ft png: pagkabilanggo : baluden, 
genned, laomon, pit-a - pnd mag-pi* 

ft, i-pi-ft, pi*i*tfn. 

pi*ft pnr [Seb War Tag] 1: napaliligi- 
ran; napaiikutan 2: nakabilanggo 3: 
ipit; naipit. 

pi-f-tan png [piit+an] : kulungan; bi- 
langguan. 

pf*ka png [ Esp pica] : lansa. 
pi*k3 png [Esp pica] 1: pagkayamot; 


2: pangkat ng sundalong nagbaban- 
tay laban sa biglaang salakay : picket 
3 : sa mga welga, mga tao na nagde- 
demostrasyon sa pintuan ng pabrika 


9 9 


pagkainis - pnd 

kd, pi-ka-hfn -/wrpi*k3*do2: tato. 

pi*ka*dfl*yo png [Esppicadillo] : puta- 
heng may tinadtad na baboy, upong 
hiniwa nang pino, at iba pang pan> 
palasa - pnd m£g*pi*ka*dfl*yo, pi* 
ka*dil*yu*hfn. 

p i • ka • d u • r a png [Esp picadura] : ginayat 
na dahon ng tabako. 

pi*kal png [ Tau] : pag-aalala. 

pi*k£n*te pnr [Esp picante] : ma- 
anghang. 

pfk-ap png [Ing pick-up] 1: trak na 
maliit: pick-up 2:pagdampot o pag- 
kuha. 

pi*k£*pik png Bot : uri ng yantok. 

pf*ka-pf*ka png : pagkaing kukutin. 

pi*ka*r£ pnr [Esp picara] : pilyo; ma- 
oagbiro, Df*ka # ro kune lalaki. 


pagbiro, pf 


kung lalaki. 


piraso 


pf*kas png [Seb] : kabila. 

prkat png: galos; gasgas. 

pf*kat pnr [War] : kin. 

pf-ket png [Ing picket] 1 : bakod na 
mav tulos na matulis am? ulo : picket 


o opisma : picket. 

pik*hik png Bot [Iva] : taingang-daga 2 . 

pi*kf png [Ilk Tag] : telang cotton na 
puti, at hinabi sa tumbali. 

pi*ki png: tindig o lakad na halos 
magkadikit ang dalawang tuhod Cf 

SAKANG : RAWING, KUING, KIMPI, LAMPI- 
DAN, PAKID, TIKMOR, TOTOG. 

pi-kft png 1: pagsasara ng mata : 
keppet, pirong - pnd pu*mi*kit, pi* 

ki*t^n, i*pi*kft 2: balumbong 2 . 

pi*kft pnrna*ka*pi*kft: sarado, gaya 
ng mata. 

pi*kft-ma*t£ pnb, pnr [pikit+ang+mata ]: 
walang pag-aalinlangan, anuman ang 
mangyari. 

pfk*lat png: varyant ng peklat. 

pik*i6t pnr: basang-basa. 

pik-I6y pnr : maga, gaya ng labi, 
nguso, o mata. 

pfk*nik png [Ing picnic] : salusalo na 
karaniwang idinaraos nang malayo 
sa sariling bahay : hira, picnic. 

pf*ko png 1: Bot uri ng mangga na ka- 
tamtaman ang laki at hindi gaanong 
maasim kung hilaw 2: [Esp pico] ka- 
sangkapang pambungkal na may 
ulong bakal na matulis ang isang 
dulo at malapad ang kabila Cf asa- 
rol : bingkong, binlay, pick 1 - pnd 
mag*pf*ko, pi*kii*hin. 

pi*k6 png [Bik Kap Tag War] : uri ng 
laro na may tinitisod na bato ang 
manlalaro na kumakandirit sa loob 
ng mga iginuhit na bahagi ng isang 
bahay : hopscotch. 

pf*ko*l6 pngMus [Esp piccolo] : maliit 
na plautang isang oktaba ang taas 

„ ng tunog kaysa karaniwang plauta : 
plautin. 

pf*kon png [Esp picon] : pagkubkob 
upang hulihin ang mga kaaway, takas, 
at iba pa : pikot 1 - pnd pi*ku*nin, i* 
pf*kon, pu*mf*kon. 

pi*k6n pnr [Esp picon ] : magagalitin; 
maramdamin : kabuton, marangit, 

NAUNGET. 

pf*kot png [ Tst] 1: pfkon 2: pamimi- 
lit sa isang tao na gumawa ng isang 
bagay na mahirap takasan, gaya ng 
pagpapakasal - pnd pi*ku*tin, pu* 

mf*kot, ma*mf*kot. 

pi*k6y png 1: Zoo [Seb HU Tag] uri ng 
loro 2: Ana [Seb] uten. 

pfk*pik jfmg [Ilk] : tampi. 


pik-pfk png 1: pagdiriin sa isang bagay 
upang masiksik at mapaliit ang vol- 
yum nito : payikpik - pnd m6g* 
pik-pfk, pik-pi*kfn, pu*mik*pfk. 

pik •si png [ War] : pilas. 

pik •sf png : biglaang pagpihit o pag- 
talikod nang padabog, lalo kung 
nagagalit o naiinis - pnd pu*mik*sf, 

pik*si*h£n. 

pik*si png [War] : pilas 2 . 

pf*kul png [Ing picul] : timbang na 
katumbas ng 1.39 libra. 

pf*ia png [Espfila] 1: hilera 2: hanay 
3: luad 4: maliit na baterya - pnd 

pu-mMa, i*pf*la. 

pi*l6 pnb 1: [Hil Mag Seb] magkano 
2: ilan. 

pi*ld png Zoo [Mrw] : langgam. 

pi-13 png [War] : dura; laway. 

pf-lak png 1: [Kap HU Pan Tag] meta- 
likong element na makinis, puti, at 
ginagamit sa paggawa ng salapi: sil¬ 
ver 2: salapi 3: Med katarata. 

pi*ia*m6n*to png [Esp filamento] 1: 
napakanipis na hibla o estrukturang 
tila hibla, karaniwan sa hayop at ha- 
laman : filament 2: kawad na umi- 
ilaw kapag dinadaluyan ng koryente : 
filament 3: Bot bahagi ng estambre 
na umaalalay sa anther ng ilang bu- 
laklak : filament. 

pi*lan*d6k/?ngZoo [Mrw Tag] : hayop 
( Tagulus nigricans) na kahawig ng 
usa, may ifnalalaking ngipin ngunit 
walang sungay var pelanduk. 

pi*lan*sfk png [Kap Tag] : tilamsik - 

/mdpi*l3n*si*k3n, pa*pi-lan*si*kin, 
pu*mi*lan*sfk. 

pi*lan*tfk png [Kap Tag] 1: mahinang 
hagupit ng dulo ng latigo 2: pasa- 
ring-^ndpi*Ian*ti*kfn, pu*mi*lan* 
tfk, i*pi*lan*tfk. 

pi*lan*t6d pnr 1: pilay 2: paika-ika 
ang lakad : hilahod. 

pi*lan*tro*pf*ya png [Esp filantrofia] 
1: pagkagiliw sa tao, lalo sa pagbi- 
bigay ng donasyon, salapi, ari-arian, 
o trabaho na kailangan ng mga tao 
o ng lipunan : philanthropy 2: akti- 
bidad ng ganitong pagbibigay o la- 
yunin sa ganitong paraan : philan¬ 
thropy. 

pi*l£n*trO'p 6 png [Esp filantropo] : tao 
na gumagawa ng pilantropiya : phi- 
lantropist. 

pi*l3*pil png [Bik Kap Pan Seb Tag 
War] tila-dikeng bakod sa paligid ng 
mga pitak ng bukid at nagsisilbing 
dibisyon, pangkontrol ng tubig, at 




pi lapis 




680 


pilok 


daan sa bukid : bAsog, tabog. 

pi"la*pfs pnr : sinira ng bagyo, baha, 
o malakas na hangin, gaya sa mga 
tamman. 

pi'l&r, pMa r png Ark [Esp Ing pillar] 

1: poste 2 2 : haligi 1 . 

pi*la*r6*te png [Esp] 1: patayong ba- 
hagi ng balangkas na sumusuhay o 
tumutukod sa dingding 2 : nakata- 
yong balangkas ng tabike. 

Pilar, Gregorio del (pi*lar gre-gor* 
yo del) pngKas: (1875-1899) noong 
digmaang Filipino-Espanyol, ang pi- 
nakabatang heneraj sa panig ng Fili- 
pinas. 

Pilar, Marcelo H del (pMar mar«se*lo 
eyts del) pngKas : (1850-1896) ma- 
nunulat at abogadong lider ng kilu- 
sang propaganda at editor ng La 
Solidaridad. 

pMas png 1: maliit na piraso ng 
papel, tela, at katulad 2 : pagpigtas; 

pagpunit-/?nrfpu*mHa8, pM£'Sin, 
pi*l6*san, i-pHas : gabak, kisI, pigis, 

PIKSI, PINGLIS. 

pMat png s peklat. 1 

pi a l6t png [Kap Tag War] : esperma 
ng lalaking isda. 

pMd'tan png [Kap] : puwang 1 . 

pMaw png Med 1: paghapdi ng mata 
dulot ng sugat 2 : paglabo ng tubig 
dahil sa paghalo ng lason sa isda 3: 
[Hil] depekto. 

pi*l6*way png Bot : kalamak. 

pi a lay png [Bik Tag] 1: anumang pin- 
sala sa buto o ang paglinsad nito Cf 

POLYO ! BELLES, LOBAG, LOOD, LUGPI, 

piho, piang, piol -pnd pi a l£ a yin, pi a 
l£*yan, pu*mMay 2: kakulangan. 

pi-ldy pnr [Bik Kap Tag] : hindi mai- 
galaw nang normal ang bisig, paa, o 
katulad dahil sa pinsala sa buto. 

pi a lay a ldypn^ma*mi a lay a l^y, pu a mi a 
Iay a l6y, i a pi a lay a l6y : lumitaw nang 
buong hinhin, gaya ng ngiti C^mutawl 

pikelet png [Bik] : pindot. 

pN*dis/////pu*mil*dls, kpikdis [Kap] : 
umisod. 

pikdit png [Bik] : pisil. 

p(l a do*r^8 png [Esppildora+s] ; maliit 
na tabletas : butil 5 , kamil 2 , pill 1 . 

pile (payl) png [Ing] t: bunton ng 
mga bagay 2 : tambak o bunton ng 
mga kahoy na pinagsusunugan ng 
mga katawan ng tao : pyre. 

pM6*ge8 png [Esp pliegues] : varyant 

ng pllyege8. 

pMet png [Mag] : takip. 


pkl6t png [Ilk] : pandikit. 

pkl6 a tes png [Esp filetes] : makitid na 
lupi. $ 

pikgrim png [Ing] : peregrino. 

pilgrimage (pfl*gri*meyds) png [Ing] : 
peregrinasyon. 


pHi png Zoo [Ingpilly] : bisirong babae 
na wala pang isang taon; dumalagang 
kabayo. 

pklf png : paraan ng pagpilipit ng 
mga hibla lalo sa paggawa ng lubid 

-/mdpklkhin, i a pi a li. 

pi-n png 1 : hirang o paghirang sa 
tungkulin : arao, hagpat, hal.4l 2 , pidi - 

pn^pu a mi a li, pi*ii*an, pMHn 2: 

pagpapasiya -^n^pu a mi a li, pi a lmn, 

i a pi a ll 3: paglilinis ng bigas sa pama- 
magitan ng pag-aalis ng palay, bato, 

at ibapa -/mdpu a mi a li, pi a l( a an, pi a 
H a in 4: Bot a punongkahoy na kaha- 
wig ng almond b ang bunga nito 5: 
[Bik Iba Seb War Tag] malaking pu-^ 
nongkah oy ( Manila elem i ). 

pMf pnr [Kap Tag] : baluktot; pilipit. 

pi a li a bu8 a te*rfs a mo png [Esp filibuste- 
rismo] ; gawain ng pilibustero : fili- 
busterismo. 

pi a li a bus a t6 a ro png 1: [Espfilibustero] 
noong siglo 19, abenturerong may 
layuning mang-upat ng pag-aalsa sa 
Latin America : filibuster 2 : [Ingfi¬ 
libuster] tao na mahabang magtalum- 
pati, karaniwang dahil sa layuning 
binbinin ang pagpapasiya tungkol 
sa isang kaso, kontrobersiya, o pro- 
yekto, at malimit na ginagawa sa 
kumperensiya, hukuman, o batasan : 
filibuster. 


pHfg png 1 : pagwilig ng ulo upang 
mapalabas ang anumang bagay na 
pumasok sa tainga 2 : pagpalag ng 
katawan kung naputikan, naalikabu- 
kan, o nabasa var pilfk - pnd mag* 
pi a lig, pi a li a gfn, i-pi-lig, pu-mi-lig 

pi a li a gr4*na png [Esp filigrana ] : marka 
ng tubig sa papel. 

pi a Hk png 1: maikling buhok pa nasa 
gilid ng talukap ng mata : .4MIMILOK, 

EYELASH, KIMA, PIUKMATA, PILOK, PIPILIK, 
PIRPIRUK, PIRUK, SAGUMAY, AKOBAKOB, 

tsitsimit 2: varyant ng pilig 3: [Hil 
Tag] panginginig. 

pi-li-kl pnr Zoo [Seb] : gahol. 

pMfk a ma*t6 png [Kap Tag] : pilik. 

pMfk-pMfk png [Bik Hil] : waligwig. 

pMing png 1: pook o kalagayan na 
malapit o katabi ng sinuman o anu- 
man : agabay, taid 2 : pagsiping. 

pblfng png [Kap Tag]: kumpol ng mga 


bunga, gaya ng saging, lansones, at 
duhat. 

^ pi * 1 1 * pig png 1 : [Hil Seb War Tag] 
varyant ng pinipig 2; [Ilk] larva na 
kulay abuhin at naninira ng palay. 

pi a lf a pi a ki png [ War] : waligwig. 

Pi a li a pi •nas png [Esp filipinas] : Fili- 

pinas. 

PMi a pi a nis a mo pnr [pilipino+ismo] : 
Filipinismo. 

Pi a li a pi a no png, pnr [Esp felipino, filipi- 
no] : dating tawag sa wikang pam- 
bansa : Filipino 2: Filipino. 

pi a li a pi a san png Ana : sentido var pa- 
lipisan. 

pi -1 1 • pi t png : paikot at pabalikong 
anyo o gal aw ng isang bagay, gaya 
ng lubid, alambre, at katulad - pnd 

m£g a pi a l( a pit, pu a mi a li a pit, pi a li*pi a 
tin, i a pi a lf a pit. 

pi-li’pft png : uri ng tinapay na may 
* anyong papulupot, matigas, at igi- 
nugulong sa asukal : lubag. 

pidi*pit pnr [Kap] : balikaw. 

pi a li*pf a ti png [Hil Seb ] : pirot. 

pi*li a pi a t(n png Zoo [pilipit+in] : la- 
ngaray-pako. 

pi*l«*pot png Ana : kukote. 

pHips png [Ingphilips] : destornilya- 
dor na may pa-krus na ukit sa dulo. 

pi a lit png 1 : paggamit ng lakas, kapang- 
yarihan, at katulad upang magawang 
tanggapin ng tao ang isang bagay na 
labag sa kaniyang kalooban : lugos 
2: giit; paggiit 3: matinding pagna- 
nais na makamit ang isang bagay o 
adhikain -^radm6g a pi a lit, pu a mMit, 
pi a li*tin, i a pMit, m6g a pu a mHit. 

pi• I ft pnr [Bik Kap Hil Ilk Pan Seb Tag] : 
hindi naaayon sa likas na daloy ng 
pangyayari : iget, pugos. 

pidl'w png [War] : sulok. 

pill (pil) png [Ing] 1: pildoras 2: 
gamot laban sa pagbubuntis. 

pillbox (pil-bax) png [Ing] 1 : kahita 
para sa pildoras 2 : uri ng paputok 
na inihahagis upang sumabog. 

pil-ling png Mus [Ilk] : plauta o pito 
na gawa sa sariwang tangkay ng da- 
yami Cf pasiyok, bangsi. 

pillow (pi-low) png [Ing] ; unan. 

pMo png [Esp fib] : talim. 

pi a ld png [Seb War] : pliyeges. 

pM6k png 1 : [Seb War] pilik 2: var¬ 
yant ng tapilok. 

pi*l6k pnr [Hil Pan Tag] : nalinsad, 
gaya sa bisig, sakong, o paa. 





pilologo 


681 


pinauban 



pM6-lo-g6 png [Esp filologo] : philo- 
logist. 

pi-lo-lo-hi-ya prig [ Esp filologia ] 1 : ang 
agham ng wika, lalo na sa aspektong 
pangkasaysayan at paghahambing 
ng mga wika; lingguwistika ; philo 
logy 2: hilig sa pag-aaral at literatura: 

PHILOLOGY. 

pi*l6n png [Esp] 1 : malaking tapayan, 
hulmahan ng asukal na maskabado 
2: masa ng mortero o semen to 3 : 
giha ng mineral. 

pi-lo-so-pas-tro png [Esp jzlosofastro] : 
tao na nagdudunong-dunungan o 
nagpapanggap na pilosopo. 

pMo-so-phya png [Esp filosofia] 1: 
ang makatwirang imbestigasyon ng 
mga katotohanan at prinsipyo ng tao, 
kaalaman, o gawi : philosophy 2 : 
ang kritika! na pag-aaral ng mga pa- 
ngunahing prinsipyo at konsepto ng 
partikular na sangay ng kaalaman, 
lalo ang pananaw sa pagpapaganda 
at pagsasaayos nito : philosophy. 

pM6-so-p6 png [Esp filosofo ] 1: phi¬ 
losopher 2 2: Alp tao na mahilig 
makipagtalo. 

Pi-l6-so-p6 Tas-y6 png Lit : tauhan 

sa Noli Me Tangere, rnaalam na matan- 
dang tagapayo ng marurunong ng 
San Diego. 

pilot (pay-lot) png [Ing] : piloto. 

pM6t png : ang kapal o ang pa tong 
ng lubid. 

pHo*to png [Ingpilot] 1 : tao na nag- 
papalipad ng sasakyang panghimpa- 

pawid Cf NABEGADOR : ABYADOR, PILOT 

2: mamamangka 3: patnubay sa pag- 
lalakbay. 

pil*pfl png 1: mga tuyong dahon ng 
punongkahoy 2 : bun ton ng siit o 
katulad na naiwan ng agos at hangin. 

pi I -pi I pnr [Kap Ilk Tag] : plastado. 

Pil-pil-mf png [Ilk] 1: ifo/noong pana- 
hon ng Hapones, taguri sa mga geril- 
yang Filipino na mula sa mga lala- 
wigang bulubundukin 2: huwad na 
gerilya. 

pil-Si png [Bik] : pisil. 

pil’tro png [Esp filtro] : salaan; pan- 
sala. ; 

pMuk-pMuk png Zoo [Seb] : lukiluk. 

pii*w4g png 1 : sikad; tadyak 2: pag- 
piglas upang makawala sa pagkaka- 
hawak. 

pil*w£k pnr : di-pantay; bako-bako. 

pi!*ya pnr [Esp pilla] : malikot at ma- 
pagbiro, piTyo kung lalaki : bugAy, 

BUGOY, BULASTOG 2 , HALIGUTGOT, HARA- . 


GAN 2 , NAUGHTY, PUYOS. 

pil-y6-go png [Esppliego] : varyant ng 

pliyego. 

pim-brg-ra png [Esp fiambrera] : var¬ 
yant ng piyambrera. 

pim-pm png 1 : bakod na halaman 2: 
hapila. 

pimple (pim-pol) pig [Ing] : taghi- 
yawat. 

pim-y6n-to png Bot [Esp pimiento] : 
siling pula. 

pin png [Ing] 1 : bolilyo 2: aspile. 

pin pnb [Kap] 1; nga; sa totoo 2: 
kung maaari. 

pi*na- pnl : pambuo ng banghay na 
pangnagdaan ng pa-.-an ; pa- f -in ; 
pa-.-hin ; at pa-.-han, hal pinaasinan. 

pima-ding pngMit [ Kal\ : mga kalu- 
luwa ng kalikasan. 

pi-n^-dis png Bot [Ilk] \ tabako. 

pi-nag- pnl [p+in+ag] : pambuo ng 
banghay na pangnagdaan ng panla- 
ping pag- sa pagbuo ng pandiwang 
pag-.-in at mga salitang hango, hal 
pag-isahin, pagsamahin. 

pi-nag-, -an pnl [p+in+ag+ -an] : pam¬ 
buo ng pangnagdaang anyo ng pan¬ 
diwang pawatas ng pag-.-an, hal 
pag-aralan, pagsumbungan. 

pi-na-g^-yat png [Pan] : gayuma. 

Pl* n ag-bil-h4n png [pinag+bili+hari] : 
tinipil na anyo ng pinagbilihan. 

pi-nag-bi-li*h^n png [pnag+bili+hari] : 
benta : pinagbilhan. 

^pi-n4g-bu*h4-tan png [pinag+buhat+ 

an] : pinagmulan; pinanggalingan. 

pi-n6g-kru’san png [pnag-+kurus+an] : 
varvant ng pinagkurusan. 

pi-ndg-ku-ru-S^n png [pinag-+kurus+ 

an] 1: krosing 2: sumbat var pinag- 
krusan. 

Pi-nag-ia-bd-nan png Kas [pinag+la- 
ban+an] : pook sa Lungsod San 
Juan na pinangyarihan ng malaking 
labanan noong 1896 dahil sa paglu- 
sob ng mga Katipunero sa deposito 
na binabantayan ng mga Espanyol. 

pi-n£g-miH6n pnr [pinag+mula+an ]: 
ugat o pinagbuhatan ng isang bagay : 

ROOT. 

pi-nag-p4*gan png [Ifu] : sinauna o 
katutubong kumot, may apat na tra- 
disyonal na kulay at ilang palamuti. 

pi‘n£g»8a*m4-han png [p+in+ag+sama+ 
han] 1: pinaghaluan; pinaglahukan 
2: nagdaang magandang pagtitingi- 
nan nsr dalawa o hieit Dana ran. 


pi-nag-soy png [Buk] : blusang pam- 


babae na may aplike. 

i pi-nag-ti-bay pnr [p+in+ag+tibay] : si- 
nang-ayunan. 

pi-na*hig png [Ifu] : kasang. 

pi-n£*is png [Kap Pan p+in+ais] : pi- 
nasingawan o pinakuluang maliliit 
na isdang ibinalot sa dahon ng sa- 
ging : TAMALIS, TUGMAK. 

pi-n^k png 1: Heo mababang lupain 
at malimit pamahayan ng tubig : 
marsh, swamp, timak 2: bakas ng paa 
ng kalabaw. 

pi-n£k /mrna-ka-pi-pi-n6k: masagana 

pi-na-ka- pnl : pambuo ng pang-uri 
sa antas ng superlatibo na hango sa 
payak na pang-uri, hal pinakamagara, 
pinakahuwaran. 

pi*nak*b6t png [Ilk p+in+akbet] : var¬ 
yant ng pakbet. 

pi*n£l png [Esp final] : wakas; katapu- 
san : final. 

pi-na*l£-gad png [p+in+alagad] ; pag- 
tatanim sa bukid kung tag-araw. 

pi-na-la-i-yan pngMus [Kal]: pangkat 

ng apat na gangsa at isang tambol. 

pi-na-l^m png: adobong kame ng usa 
na tinimplahan ng maraming suka. 

pi-na-lan-dok png Mm [Kal] : pangkat 
ng anim na gangsa. 

pi-na-iang-gd png [Hit] ': mahal; irog. 

pi-na*la-t6k png [p+in+alatok] : uri ng 
tinapay na g&wa sa gawgaw. 

pi-nal-t6k pnglsp [Ilk] : laro ng kala- 
lakihan na sabay-sabay na inihahagis 
nang pahalang ang bawat baiya ng 
kalahok at ang pinakamalayong 
barya na maaabot ng dangkal ang 
magwawagi Cf palmo. 

pi-na-lum-ba png [ War] : sangkutsa. 
pi-n6-ma-l6-han png[HUSeb] : pangat. 
pi-na*m6-la png [Mag] : halaman 2 . 

prna'tnfrlan png Bot [Mag] : halaman. 

pi-nan-a-ri png [Kap] : bahaghari. 

pi-na-ngdt png [Kap Tagp+in +angat]: 
varyant ng pangat. 

pi*n£ng*ko png [Seb] : pusod 1 . 

pi-nang-ya-ri-han png [pinang+yari+ 

han] 1: pook ng isang pangyayari 2: 
isang tagpo sa drama o dula. 

pi-nan-yo-wan png [Bon] : salip. 

pi-na-pa-ni-ian png [Agt] : sayaw na 
ginagaya ang panghuhuli ng bubuyog. 

pi-na-r6y png Bot [Bik] : dayap 2 . 

pi-na-ti png : bubong na kawayan. 

pi-na-u-ban png [Tir] : ritwal bilang 
papuri sa mga anito at kay Kabun- 


pinaud 


682 


pinnalagtd 


yian. 

pi-na-ud 

J - t 

pi-na*w& png Bot [Kap Hi l Tag ] : 
binalatang butil ng palay ngunit 
hindi pinaputi ang bigas C/tikitiki : 

IREK, LAKHA, SINILL 

Pi-n^y png : pinaikling tawag sa Pili- 
pina, Pi-n6y kung lalaki. 

pi-na-yti-san png [Seb] : telangabaka 
na kahawig rig sinarnay. 

pin-boy png [Ing] : sa bowling, tao na 
may tungkuling ayusin ang pin sa ta¬ 
rn ang posisyon, alisin ang mga nai- 
tumba, at ibalik ang bola sa mania- 
laro : pinsetter. 

pinch bar (pints bar) [Ing] : bareta 
de kabra. 


pnr [ Ilk] : inatipan ng pawid. 


pin-d£n png : piraso ng kawayan na 
ginagamit na pantakip sa ilaw kung 
nangingisda sa gabi. 

pin*d£ng png 1 : [Ilk Tag ] daeng 2: 
f Kap Ilk Pan Tag] dinaeng na kame 
ng baka : kasAkos, pAiag. 


pin-dang-ga png 1 : mafcjndang dalaga 
2: Zoo isdang tabang (genus Esox) 
na malaki, payat, at may mahaba, at 
sapad na nguso 3: isdang algt ( Ophic- 
thys cephalozona ) na walang kaliskis : 

KINET, OGDOG, TAGIBOLOS, TAGIBUS, 
UKDOK. 


pin-d6r png [Pan] : daeng. 

pin*d6*ho png [Ilk Kap Seb lag] : tawag 
sa lalaking pinagtataksilan ng kani- 
yang asawa : beho, torotot. , 

phvdi*y6n png Mus [Sub] \ pares ng 
instrumentong pinggan na yari sa 
porselana. 

pin-d6k png Bot : uri ng saging. 

pin-dol png [Esp pendon] : watawat. 

pin-d6ng png: varyant ng pandong 
-pnrfm^g-pin-ddng, pin-du-ngan. 

pin*d6t png : pagpisil o pagdiin sa 
pamamagitan ng daliri: pildet, pislit, 
timid -pnd pu-min-ddt, pin-du-tin, 
i'pin*d6t 

pine (payn) png Bot [Ing] : pino. 

pineapple (payn-a-pol) png Bot [Ing] : 

pinya. 

pi*ne*sa pnr [Espfineza] 1 : kapinuhan 
o kanipisan ng isang bagay 2: kahu- 
sayan o kagalingan 3: kadalisayan : 

FINENESS, PURESA. 

ping png : mahinang tunog ng putok 
Cf BANG. 

pi*ngd pnr: palaaway. 

pi-ngad pnr [War] : dapil. 

pbngal png Ana [Ifu] : kasukasuan 
ng balakang. 


pi*ng^l pnr : varyant ng pingas. 

prngas png 1: [Kap HU Seb Tag ] bungi 
o uka sa gilid ng rabaw bunga ng 
pagkabagsak, pagkaumpog, at katu- 
lad : pingot 1 2: bingaw. 

pi-ngds pnr : bungi; bangas mrpingal. 

pi-ngaw png : bingas. 

ping*g^ png [Tsi] 1: bara ng kawa¬ 
yan na ginagamit na pambalanse sa 
tikin : arimato 3 , baaijgan, dawn can, 
lever 2: bara na pinapasan at pam- 
balanse sa nakasabit na dalahin sa 
magkabilang dulo. 

ping-g^n png [Bik Kap HU Iba IUt Mrw 
Seb Tag War] : kasangkapan, karani- 
wang gawa sa porselana o plastik at 
pinaglalagyan ng pagkain : aya, panay 3 , 
pAta 3 , plate, plAto. 

ping-ga*nan png\ hungot. 

ping*gol png [Ilk] : pusod 1 . 

pi-ngi png Ana [Ifu] : bukong-bukong. 

pi-ngi png : pandong; belo. 

ping - il pnr : hidk sa bunga. 

ptng # ka png 1: Zoo isdang espada 2: 
ang daeng nito. 

ping*kas png Bat [Esp fincas] : ari- 
arian, gaya ng lupain, at ang lahat 
ng may kaugnayan sa lupa gaya ng 
gusali, bukirin, o kauri: real estate. 

ping"k£w pnr : baiuktot ang kamav; 
komang. 

ping-k^y png [ Tsi ] : metal na disk o 
pohas. 

ping*k? png [Tsi Seb Tag] 1: biglaang 
pagtarna sa isa’t isa ng dalawang bagay 
na matigas -pnd mag*ping*kt g pag* 
ping*ki*in f i-ping-kt 2: tunog o 
kislap ng pagkikiskisan ng dalawang 
bagay na may katangiang magliyab. 

ping*ki pnr: varyant ng pikt. 

Ping*ki*an png : sagisag panulat ni 
Emilio Jacinto. 

ping a ki*an png\ batong gamit sa pag- 
likha ng apoy. 

* t 

p(ng-kil png Ana [Mrw] : pigi. 

ping*kit pnr [ Tsi] 1: singkit 2s may 
isang matang makipot kavsa kabila : 
pungAt. 

ping*k6k pnr [ Tsi] : pingkaw; komang 
t jar pingkol. 

* 

ping*k6l png [Tsi] : varyant ng 

pingkok. 

pfngdis png [Pan] : pilas 2 . 

phngdd pnr: iisa ang tainga. 

pbngol png 1: [Pan] tao na ipinanga- 
nak na iisa ang tainga var pfngul : 
Abit, bingbing 2: pagpilipit sa tainga 


sa pamamagitan ng daliri : pingot 2 , 
piral 3 : malambot na Iambi ng tai¬ 
nga na pinagkakabitan ng hikaw - 

/T^/pi*ngu*lin, pu*mi*ngol. 

pi-ngot png 1 : pingas 2r pingol 2 . 

pi*ng6t pnr : may munting bungi sa 
gilid. 

ping-ot png [Seb] 1 : ngiwi 2: simangot. 

ping-ping png Ana [Ilk] : pisngi 1 . 

ping-pong png Isp : larong kahawig 
ng tennis, girlagamitan ng raketang 
kahoy at isang holang maliit, at nila- 
laro sa parihabang mesa. 

4 

ping*s6l pnr : balikuko. 

pi-ngul png [Kap] : varyant ng pingol. 

pi*nid png t: pagsasara ng pinto o 
anumang bagay na may pantakip 2 : 
pagtapos sa isang ginagawa 3: uri 
ng lambat -pnd mag-pf-nid, i-prnid, 
,pu*mi a nid. 


pi*n(d pnr 1: sarado 2: tapos na; hindi 
na tumatanggap. 

pi-ni-l^-kan pnr [p+in+ilak+an] 1: tu- 
bog sa pilak; nilagyan ng pilak 2: 
kulay pilak. 

pi’nMd*kang-t£'bing png [p+in+ilak 
+an+g-tabing] : pelikula, sa pangka- 
lahatan : silver screen. 

pi-nMaw png: tubig sa ilog o palais- 
daang nilagyan ng lason sa isda. 

pi-nHhpig png [Bik] : varyant ng p»- 

nipjg. 

pi*nin*d6t png [p+in+indot] : bilo- 
bilong iniluto sa gata at pulut Cf pa- 
darusdos. 

pi-nt-pig png: murang bigas na malag- 
kit na isinangag at dinikdik t/arpilipig, 
pinilipig : doom, duman. 

pi*nit png 1: hinukay na kanal sa ilog 
para sa panghuhuli ng isda 2: [ War] 
piraso. 

pink (pingk) png [Ing] : kulay mula 
sa mapusyaw na pula hanggang sa 
maputla at mamula-mulang lila : 
ROSAS. 

pin*l£k pnr 1: pangkat-pangkat; lote- 
lote 2: lahatan; maramihan. 

pin-lid png : varyant ng binlid. 

pin-na-du^rd png [Ilk] 1: laro ng ka- 
lalakihan na pinag-aaway ang isa’t isa 
upang maitulak palabas sa guhit na 
bilog 2: labanan ng mga salagubang. 

pin-na-ka-gis png [Ilk] : uri ng ma- 
nuhan sa larong pambata na gamit 
ang gadangkai na kawayan, inihaha- 
gis sa hangin, at pinapipili ang man- 
lalaro kung tihaya o taob. 

pin-na-lag-td png [Ilk] : biyola 2 . 












•I 


•"'WlHIi 


pmnatukkaw 


683 


pioneer 


pfn-na-tiik-kaw/wg[/&] :laronapi~ 
naglalaban ang mga saranggolang 
lumilipad. 

# 

pin-ni-tfk png [Ilk] : pitik-bulag. 

pin-nu-yot png Isp [Ilk] : laro na pi- 
nagdirikit ang dalawang goma sa 
pamamagitan ng pag-ihip dito. 

pf-no pngBot [Esp fino] : punongkahoy 
(genus Pinus) na tuwid, hindi gaa- 
nong lumalaki ang sanga, at karani- 
wang mahahaba ang dahon : parwa, 
pine. 

pf*no pnr [Esp fino] 1 : maliit na maliit; 
durog na tila pulbos -pnd pi-nu-hin, 
pi-nu-han 2: makinis; manipis 3: a 
mainam b delikado 4: magalang; 
mapitagan. 

pi-nok pngBot [Iba] : nipa. 

pi*n6*Ot pnr [War] : barado 1 . 

pin-pin png : balangkas ng araro. 

pinpoint (pm-poynt) pnd [Ing] : ituro. 

pin-sdk png Mus [Iby] : gangsa na 
pinatutunog sa ritmong paulit-ulit 
sa sulibaw. 

pin-sa-ld png 1: [Kap Tag] sirang 
bahagi 2: anumang kapahamakang 
nangyari sa isang tao : perhuwisyo 1 - 

pnd ma-mm-sa-ld, pfn-sa-16-in, pu- 
mfn-sa-13 -/mrmci-pa-min-sa-ld. 

pin-san png [Bik Pan Tag] : anak ng 
kapatid ng ama o ina var pisan : 

ATOD, IG-AGAW, KAPITTA, KAS1NSIN, KA- 
TAYSA, PATOD, SINGAKi, TUNGUD. 

pin*s£ png [Tsi] : borax. 

pin*s£l png [Esp pincel] : brotsa var 
pinsfl. 

pinsetter (pin-se-ter) png [Ing$*x 
pinboy. 

pin-sik png [ Tsi] : giniling na kame, 
hipon, at sibuyas, na binalutan ng 
masa. 

pin-sik kon kaldo p?ig[TsipinsikEsp 
con caldo] : pinsik na sinabawan. 

pin-sik pri-to png [Tsi pinsik + Esp 
firito] : pinsik na ipinirito. 

pin-sil png: vacant ng pinsel. 

pin-tb png [Esp pintar] 1: ilustrasyon, 
karaniwang may kulay 2: anumang 
uri ng kulay 3: pagpapahid ng pin- 
tura, gaya ng ginagawa sa mga ba- 
hay at iba pa : coating 4: larawang 
gawa ng kamay - pnd mdg-pin-td, 
pin-ta-hbn, i-pin-t£ -/wrpin-tb-do. 

pin*t£*do png Bot: halamang orna¬ 
mental na tuwid, masanga, makinis, 
at malakahoy, at nakukunan ng pang- 
kulay na pula. 


Pin-tb-dos png [Esppintado+s]: noong 
panahon ng Espanyol, mga tao na 
naninirahan sa Visayas, na puno ng 
tato ang katawan Cf upong. 

pin-tb-ka pngBot [Seb] : tigbi. 

pin-ta-kd-si png 1: pagsasabong ka- 
ugnay ng pista : bublang, burulang 
2: [Bik Kap Tag] a tagapamagitan b 
patron 1 3: bayanihan. 

pin-tal png [ Ilk] : pagbababad ng sinu- 
lid bago ilagay sa panghayuma. 

pin-tal pnr [ Hil] : banal. 

pin-ta-pin-t^-ro pnr: bakat-bakat, 
tulad ng nangyayari sa mga bagay 
na kurnukupas at nagmamantsa ang 
kulay. 

pin-t&S png [Kap Tag] 1: depekto o 
kakulangan 2: paghahanap ng kahi- 
naan o depekto Cf puna - pnd ma- 

min-t&s, pu-min-t^s, pin-ta-s^n, i* 
pin-t^s - pnr ma-pa-min-t^s. 

pin-ta-s6-ro png [ Tagpintas + Esp ero] : 
tao na mapaghanap ng pintas, pin- 
ta-s6-ra kung babae : faultfinder. 

pin-tig png 1: tibok 2: marahang palo; 
kanti. 

pin-ting png: mahinang pintig. 

pin*td png [Bik Mag Mnv Pan Tag] : 
anumang harang sa isang daanan o 
iagusan, gawa sa kahoy, salamin, o 
metal, at nakakabit sa pamamagitan 
ng bisagra : door, lawang 3 , ridaw, 
pantaw, pasbul, porta, pulta. 

pin*t6g png : pag-alsa o pag-umbok 
ng anuman var bintog - pnd mag- 
pa*pin*t6g, pa-pin-tu-gin, pu-min- 
t6g - pnr ma-pin-t6g. 

pin-t6n png: matong na mataas, yari 
sa nilalang tilad ng kawayan, at pinag- 
iimbakan ng bigas. 

pin-t6ng/mdmag-pin-t6ng, ma’P*n- 
t6ng, i-pin-t6ng 1 : magtago; mag- 
imbak 2 : magbinbin ng gawairi. 

pin-t6r/?ng [Esp] 1: Sin tao na gumu- 
guhit ng mga larawang may kulay, 
karaniwan sa kambas : painter 2: 
tagapahid ng pintura, gaya sa mga 
bahay : painter. 

pin-tu png [Kap] : galang; pitagan. 

pin-tu-an png [pinto+an] : ang pinto 
o ang kinalalagyan nito. 

pin-tu-ho png 1: pagsuyo sa isang mi- 
namahal 2: paghanga; paggalang - 

/>??rfma-min-tu-h6 f pin-tu-hu-in, pu- 
min-tu-hd. 

pin-tu-ngan png [pintong+cm] 1: im- 
bakan, gaya ng bangan 2: binbinan. 

pin-tii-ra png [Esp] 1: substance na 
binubuo ng solidong matter na pang- 


kulay sa pagpipinta at ipinapahid bi- 
lang proteksiyon o palamuti sa iba’t 
ibang rabaw, kambas, o iba pang 
materyales Cf barnis : paint - pnd 

m^g-pin-tu-ra, pin-tu-ra-han, i-pag- 
pin-tu-ra, i-pin-tu-ra 2: ang pagpa¬ 
pahid nito : paint 3: ang pinatuyong 
pigment sa rabaw : paint 4: Sin likha 
na ginamitan ng kulay : painting 

pi-nu-i-gon png [Hil Wai ] : gulang. 

pi-nuk-p6k png [Hil p+in+ukpok] : 
uri ng tela na yari sa abaka o pinya, 
karaniwang pino at makintab. 

pi*nu*Id png [ p+in+ulo ] : maliit na 
tubo ng papel, istro, plastik, o metal 
Cf bans! . 

pi-nu-lii-ngan png [Wat] : wika. 

pi-nu-no png [p+in+uno] 1: tao na may 
pinakamataas na tungkulin, pana- 
nagutan, at kapangyarihan sa isang 
pook, satnahan, at katulad, gaya ng 
pangulo ng bansa : leader, eider 2: 
sa hukbo, tao na inatasan upang mag- 
utos sa iba Cf opisyal : leader, eider. 

pi-nu-nong-ba-yan png [p+in+uno+ng 
bayan] 1: tao na namamahala sa bayan 
2 : pangkalahatang tawag sa mga 
naglilingkod na opisyal sa pamaha- 
laan, 

pi*nu*Ot pnr [War] : barado. 

pi-nu-ros png [Ilk] : pitas. 

pin-wbrm png Zoo [Ing] 1: maliit na 
nematodong bulate (Enterobius ver- 
micularis) na nananahan o namumu- 
tiktik sa bituka at tumutungo sa turn- 
bong, lalo sa mga bata 2 : kulisap na 
nag-iiwan ng maliliit na butas sa mga 
kahoy, bungangkahoy, at iba pa. 

pin-ya png [Esp pina] 1: Bot halaman 
(Ananas comosus) na may maraming 
tila rnata ang bunga na surnusupling 
mula sa bulaklak at dahong tila koro- 
na : lanas, pineapple 2 : mamahaling 
tela na pino at yari sa himaymay na 
gating sa dahon ng halamang ito. 

pin-yb pa-nMan png Say : sayaw ng 
mga Negrito, na ginagava ang pag- 
iipon ng pukvutan ng mga bubuyog. 

pin-yb-ta png [Mex pinata] : pabitin. 

pin-yon png Bot [Esp pin on] : nuwes 
ng pino. 

pi-61 png [War] : pilay. 

pion (pa-yon) png Pis [Ing] : meson 
na tinatayang 270 beses ang laid ng 
mass kaysa elektron. 

pioneer (pa-yu-mr) png [Ing] 1: ang 

kauna-unahang gumaliigad o nani- 
rahan sa isang rehiyon 2 : ang naka- 
tuklas o nanguna sa isang larang ng 
kaisipan, saliksik, o gawain. 



684 


pisang 


piong 

* • -m^-% —m ^— 1 r—r— r-»—wwvw^■ ww^www^wwm ^ 

pi*6ng /mg [ War] : malanday na hukay 
sa ilalim ng ilog. 

phot pnr [ Bik ] : hapit 1 . 

pious (pa-yus) par [Ing] 1: relihiyoso 
2: deboto. 

pupa png: patupat 1 . 

pipe (payp) png [Ing] : tubo. 

piped music (payp myu-sik) png [Ing] : 
musikang nakarekord at tinutugtog 
sa raga pampublikong pook. 

pipe organ (payp 6r-gan) png Mus 
[Ing] : organo o instrumentong gi- 
nagamitan ng pipa sa halip na cana. 

p?*pi png : tao na hindi makapagsalita : 
apA, bungul, nono, ngola, umel. 

pi*pT png : babae na hindi nanganga- 
nak. 

p'fpipnr: pipisoyupi -/mdpu*mi-pi t 
pi-pi*in. 

pi-pi-kat png Zoo \ maliit na talakitok. 

pi*pi*kay png Zoo : dorado 1 . 

pi-pil pnr : hindi nakapagpatuloy 
dahil sa kakulangan ng kakayahan. 

pi*pi*14 pnr [Seb] : iian. 

pi*pMik png [Mag] : pilik. 

piping (pay-ping) png [Ing] : payping. 

pi*pi*no png Bot : baging ( Cucumus 
sativus) na magaspang at gumaga- 
pang, hugis itlog ang dahon na na- 
hahati sa iimang bahaging tubs ang 
mga dulo, dilaw ang bulaklak, at 
may biluhabang bungang nakakain : 

CUCUMBER, KALABAGA. 

pi-pi-ra pnr [War] : iian. 

pi'pis png : uri ng palakayang tila 
sakag at ginagamit sa Pateros. 

pi-pis pnr : pipi; yupi - pnd mag-pi* 
pis, pi-pi-sfn. 

pi*pit png Zoo : katutubo at maliit na 
ibon na may matinis na tinig. 

pi-pit-ku*gon png Zoo : ibon ( Cisticola 
exilis semirufa) na mahaba o maikli 
ang bun tot at nakagagawa ng pugad 
na yari sa kugon o talahib : pirot 2 . 

pi*pit-ma*na*na*hi png Zoo [ pipit * 
mang+ta+tahi] : ibon (Orthotomus 
cuucllatus heterolaemus) , mahaba at 
nakatayo ang buntot, at mahaba 
ang pakpak at tuka. 

pi-pit m6*tas png Zoo : ibon ( Parus 
amabilis), karaniwang makintab na 
itim ang balahibo at kilala sa galmg 
sa pagsirko. 

pi*pit*su*gin pnr t : mahinang uri 2: 
madaling malamangan. 


p\p 9 t\-p\p 9 ti pnb, pnr [Ingfifty-fifty] 1: 
tigkalahati 2 : nasa pagitan ng buhay 
at kamatayan. 

pi-rd pnb [Bik War] : iian. 

pi-rd-it png \ : [Kap] daya 2: pagiging 
pikpik dahil nadaganan ng mabigat. 

pi-rdk png [Ilk] 1: salapi; kayamanan 
o ari-arian 2 : pilak. 

pi-ral png: pingol. 

pi-ra*IT png Kem : apog. 

pi-ra-mi-de png [Esp] : tagilo. 

pi*rang*g6t png : napakaliit na piraso 
var kapiranggot. 

pi*rd a pir png [Ilk] : banoglawin. 

pi-rd*so png [Esp pedazo] 1: hiwalay 
o limitadong bahagi ng kantidad ng 
isang bagay : gulgul 2 , melag, pikas, 

PIECE, PINIT, POTED, POTOLA, TIBUOK, 

ltod 2 : kantidad ng isang substance 
sa materyales na bumubuo ng isang 
masa o katawan 3: di-tiyak na bahagk 
o kantidad 4: partikular na haba ng 
kalakal na itinitinda sa palengke, 
gaya ng tela var kapiraso, pidaso - 

/mt/mag-pi-rd-so, pu-mi-rd-so, pi- 
ra-su-hin, i*pi*rd*so -pnr pi-rd-pi* 
ra*s6. 

pi-rat png: pagpiga -pnd mag*pi*rdt v 
pi-ra-tfn, i-pi-rat. 

pi-rdt pnr: pipi, karaniwang dahil sa 
pagkakadagan. 

pi*rd*ta png [Esp] : mandarambong 
sa dagat: bukanero, buyon, lintawA- 

NIN, PARARANGGAR, PIRATE. 

pi*rdw png [War] : puyat 1 . 

pi-rd-it png 1: [Kap pirait] daya 2: 
pagiging pikpik dahil nadaganan ng 
mabigat. 

pir-di png [Ilk Pan] : sira. 

pir-di*gd-na png [Esp perdigana] : 
varyant ng peraigana. 

pi-ri*ko png Zoo [Esp penco] : varyant 

ng periko. 

pi-rik-pi-rik png Zoo : uri ng ibon na 
pauntol-untol ang huni. r 

pi-ring png [Kap Tag] : takip sa mata : 
ompiles - pnd mag-pi-ring, pi-ri- 
ngdn, i-pi-r«ng. 

pi-rin-sa png Kol [Esp prensa] : varyant 

ng prinsa. 

pi-ri-pi-si png [Bik] : pirot. 
pi*ri*pit pnr [Bik] : balikaw. 
pi-ris png Bot : parinlas. 
pi*ri*ta png Kem [Esp] : giginto 2 . 
pi-ri-to png [Esp frito] : varyant ng 

prito. 


pir-ma png [Esp firma] : lagda - pnd 

pu-mir-md, pir-ma-hdn, i*pir*md - 
pnr pir*md*do. 

pir-md pnr [Esp firme] : hindi guma- 
galaw o hindi lumilipat ng lugar var 
pirmf. 

pir*md*sa png [Esp jirmeza] : pagka- 
matatag. 

pir-mi pnr: varyant ng pirme. 

pi-r6k png [Bik War] : iglap. 

pi-rong png [Bik] : pikit. 

pi-ros-pi-ros png Bot [Seb] : agaw. 

pi-rot png: pagkurot o pagpisil sa pa~ 
mamagitan ng daliri : kudot, pangA- 
rot, pilipiti, piripisi - pnd mag-pi* 
rdt, pi-ru*tin. 

pi*r6t png Zoo [Seb] : pipit-kogon. 

pir*pi*ruk png [Mrw] : pilik. 

pir*ru*ka png Zoo [Ilk] : luklak. 

pi*ruk png [Bik] : pilik. 

pi*ru*lu*ha n png [Kap] : patuto 3 . 

pi-ru-lu-nan png [Kap] : hanggahan. 

pi-ru-ru-tong png Bot [Kap Tag] : uri 
ng bigas na malagkit at maitim : bo- 

TALINEW, P/MAGADAN, TAPOL. 

pi-ru-ya png: talangkaw 1 . 

pis png [ Tau] : tela para sa ulo var pis 
siyabet. 

pi-sd png [Bik] : manok na pinaku- 
luan at sinahugan ng gulay. 

pi-sd png [Esppisar] 1: pagdiin upang 
lumabas ang dugo o nana, gaya sa 
paso, sugat, at kauri 2 : pagkabiyak, 
gaya ng itlog, at ang paglabas ng 
anumang nasa loob nito 3: pagka- 
durog o pagkapitpit -/radpu*mi*sd, 

pi-sa-in, mag-pi-sd. 

pi-sd png [Hil] : putaheng iniluto sa 
tubig at luya : pesA. 

pi-sd pnr [Pan] : basa. 

pi-sd pnb [Iva] : minsan. 

pi-sd*i png Bot [Mnv] : petsay. 

pi-sdk png 1: pagsuntok sa mata ng 
kapuwa 2: kalagayan ng matang halos 
lumuwa dahil sa pagkakasuntok - 

pnd mag-pi-sdk, pi-sa-kin, pu- 
mi*sdk. 

pis-ak pnr [Seb] : bali; biyak. 

pi*san png 1: pagsama o paninirahan 
sa isang pook o isang tahanan : ka- 

HALAY, LONSON, LUMON, LUNGON, LUON, 

MANAAMONG 2: [Kap] varyant ng 
pinsan 3: [Hil Seb War] pamimili 
nang pakyawan - pnd mag-pi-san, 
pu*mf*san, pi'si-nan, pi*si*nin, i- 
pf'san. 

pi'S^ng png [HU] : bungi- 





pisara 


685 


pi'tak 


pi-sa-ra png [ Esppizzara ] : karton na 
sinusulatan ng tsok, karaniwang itim 
o lunti, at ginagamit sa paaralan : 

BLACKBOARD. 

pi*S&w png : uri ng patalim na liyad 
ang talim ngunit maikli kaysa kara¬ 
niwang itak Cf kArit, 


pis a i& pndi*pis'\£i, piS'lg’in, pu a mis a ld 

[Kap] : ipailalim sa kapangyarihan; 
lupigin; sakupin. 

pis*lat pnr [Srf>] 1: dapil 2: sarat. 
pis a l&t pnr [Seb\ : pitpit; yupi. 
piS'len png [Ilk] : pisil. 


frrc ,• • ■ pis*l6t png [Hil Seb] : pindot wzrpislit. 

pi-sa*wi*li png [Kap] : pag-alis sa isip. * J * , w _ * 


pi-seng png Zoo [Pan] : surot. 
pi*s6*ta png [Esp Mex peseta] : varyant 

ng peseta. 

pi*si png 1 : [ Bik] lubid 2: [Iba] iatigo; 
kumpas 3: [Ilk] bahagi 4: [Ilk] sisid- 
lan na gawa sa kawayan. 

pi-si png 1 : [Bik Kap Hil Seb Tag War] 
sinulid na yari sa bulak : gAid, leteng, 
linas, siyobit 2: Idy a pasensiya b 
salapi. 

pi-sig png Bot [Kap Tag] : bayugin 3 . 

pi-si-gan pnr : maliit ngunit siksik 
ang kata wan. 

pi-sik png 1 : Bot [Seb] harangan 2: 
[Igo] balyan 3: Zoo ulang. 

pi-sfk png 1: [Bik Kap Hil Seb Tag 
War] tilamsik ng kumukulong man- 
tika kapag nahaluan ng tubig 2: [Hil 
Seb Tag] igkas -pnd mag-prsfk, pi* 
si*k£n, i-pi-sfk, pu a mi a sik. 

pi*sfk pnr : hinggil sa pagiging suk- 
dulan. 

pi a Si*kd png [Espfisica] : agham hing¬ 
gil sa matter at enerhiya sa kalagayan 
ng mosyon at puwersa : physics. 

pf a Si*k6l pnr [Ingphysical] 1: pangka- 
tawan : physical 2: may kaugnayan 
sa matter at enerhiya : physical 3 :y 
may kaugnayan sa pisika : physical. 

pf a si*k6 png [Esp fisico] : tao na dalub- 
hasa sa pisika at sa mga pamamaraan 
nito : physicist. 

pi • Si I png [Bik Kap Hil Seb Tag War] \ 
hawak na mahigpit, o papahigpit Cf 
pindot : gAmos 3 , emel, paslA, passit, 
pildit, pilsi, pinch, pfSLEN - pnd pu a 

mi*sil, pi a si a lfn, i*pi*sH. 

pi'sfng png [Pan] : gulay. 

pis-it pnd [Ilk] : tiris. 

pis-kal, pis-k&l png Bat [Ing Esp fiscal]: 
abogadong tagausig para sa panig 
ng estado ; fiscal. 

pis-kal, pis a k6l pnr [Ing Esp fiscal] : 
hinggil sa mga bagay na may kina- 
laman sa pananalapi. 

pis*kal*y£ png [ Esp fiscalia] : opisina 
ngpiskal. 

pis # k^n*te png [Esp fiscante] : upuan 
ng nagmamaneho ng sasakyan, gaya 
sa karitela, kalesa, at kotse. 


pisdong png [War] : dami ng palay 
na dapat bayuhin sa lusong. 

pis-ngi png 1 : Ana [Bik Kap Hil Tag] 
alinman sa dalawang malamang gilid 
ng mukha at nasa gawing ilalim ng 
mata : aping, cheek, pAngi, pingpinc. 
2 : alinmang kahawig ng pisngi ng 
tao sa anyo o pagkakalagay. 

pi a SO png [Esp Mex peso] 1 : varyant ng 
peso 2: palapag ng gusali o bahay 

Cf SAHIG. 

pi*s6 png 1 : Zoo [Hil Seb War] kiti 2: 
[War] embryo. 

pi a s6k png [Hil] : iglap. 

pi*s6n png [Esp] : sasakyan na may 
malalapad at bakal na gulong at 
ginagamit sa pagpikpik at pagpatag 
ng lupa. 

pi*song png [Bik] : kasong. 

pis-6ng png : lubak sa rabaw ng kal- 
sada o kauri. 

pi*s6t pnr [Seb] : supot. 

pi*s6t pnr [Seb] : nadurog; napiraso; 
napipi -pnd pi a su*tin, i a pi a s6t. 

pi*s6*te png : putol ng kahoy na na- 
kasuot sa butas sa dakong itaas ng 
timon, at ipinanggigiya ng bangka. 

pis'pis png Zoo [Hil War] : ibon. 

pis-pis png [Kap Tag] 1: maliit na labi 
ng pagkain na karaniwang naiiwan 
sa mesa; simi 2: pagpupunas o pag- 
papagpag ng alikabok na nasa rabaw 
ng anuman 3: pagtitipon ng mga 
labi ng pagkaing naiiwan sa mesa sa 
pamamagitan ng basahan o anumang 
pampalis - pnd mag a pis*pfs, pis* 
pi*s4n, pis*pi*s(n. 

pis*pi*sing png Bot [Bon] : takip-kuhol. 
pis si*ya*b6t png [ Tau] : varyant ng 

pis. 

pis a t6 png [Esp fiesta] 1: taunang 
pagdiriwang na karaniwang panreli- 
hiyon, pag-alaala, o pagpupugay sa 
pangyayari, tao, at iba pa t feast, 
festival, gutad, pesteho, pestibidAd, 
pdtsta 2: anumang magarbo o ma- 
rangyang kainan : feast, piyesta - pnd 

ma*mis*t6, ma a ki a pa*mis a t6, i*pag* 

pis*t6 3: pagkakaroon ng pagdiri- 
wanff : feast, piyesta. 


pis*td png : pagpintas sa kapuwa o sa 
isang bagay. 

pis*ta ka ka*ro png [Bag] : ritwal na 
pag-aalay ng mga gamit na pam- 
bungkal ng lupa bago magsimula 
ang panahon ng pagtatanim. 

pfs a til png Bot [Ing] : bahagi na kina- 
lalagyan ng buto ng bulaidak. 

p{s*tol png [Ing] : pistola. 

pis*t6*la png Mil [Esp] : maikling 
barfl : pistol. 

pis*t6n png Mek [Esp] 1 : isang disk 
na gumagalaw nang pabalik-balik 
dahil sa presyon ng likido sa loob 
ng makina : embolo 2: paayong lupi 
sa paa ng pantalon, likha ng daan 
ng plantsa. 

pis*tu*la png Med [Esp fistula] : uri 
ng pigsang paulit-ulit, laging nagna- 
naknak, at inaagusan ng nana : pan- 
yakit. 

pi8*y6*lo*g6 png [Esp faiologo] : dalub- 
hasa sa pisyolohiya : physiologist. 

pis a yo*l6 a hi*k6 pnr [Esp fisiologico] 1: 
hinggil sa pisyolohiya : physiolo¬ 
gical 2 : alinsunod sa karaniwan o 
normal na pagganap ng organismo 
sa tungkulin nito : physiological. 

p{s a yo*lo*hi*ya png [Esp fisiologia] 1 : 
agham hinggil sa mga tungkulin o 
gawain ng buhay na organismo o ng 
mga bahagi nito : physiology 2: 
organikong,proseso ng tungkulin 
ng organismo o alinman sa mga ba¬ 
hagi nito : physiology. 

pi8 a yo*no*m(*ya png [Esp fisionomia] : 
physiognomy. 

pfs*yO a te a ra a pf a ya png [Esp fiswterapia] : 
physiotherapy. 

pit png [Ing] 1 : malaki at malalim na 
hukay o uka sa lupa 2: a ang uka na 
ginawa sa pamamagitan ng paghuhu- 
kay para sa mga depositong mineral 

b ang mina. 

pf'ta png [Kap Tag] 1 : ibig 1 2: ma- 
tinding pag-asam. 

pi a tfi png : mababang pook; lupang 
laging basa. 

pi*t6*da png [Esp] t tunog ng sirena 
o busina : tanol. 

pi*t6 a gan png\ \ paggalang at pagkila- 
la sa karapatan ng kapuwa : amangA, 
dAyaw, deference 1 , gAway 2 , katahuran, 
tAhod 2: pagpapakundangan - pnd 

mag*pi*ta*gan, p^g-phta^gA’nan, 
p6*mi*ta*g6*nan, ma*mi*t6*gan. 

phtak png 1: [Bik Kap Tag] bawat ba¬ 
hagi o hati ng isang sisidlan : alud, 
bahIn, pittA 2: Agr sa bukid, ang 



pitak 


686 


piyador 


bawat hati ng lupang naliligid ng 
pilapil 4: sa diyaryo, kolum 2 . 

pi*tdk png [Kap ] : putik o lusak sa 
ilalim ng batalan. 

pi*ta*ka png [Esppetaca ] : pambulsang 
sisidlan ng salapi, yari sa katad o iba 
pang bagay Cf bag, lukbutan : ka- 

LUPI, WALLET. 

pi*t£k-pi*t&k pnr : hinati sa maliliit 
na bahagi, hal parisukat. 

pi*ta*la png [Hit] : balumbon 2 . 

pi'tas png [Kap] : tabas ng damit. 

p\'t&s png] : pagtanggal o pag-ani ng 
bungangkahoy mula sa kinakabitan 
nitong sanga 2 : pahilang pagtanggal, 
gay a sa talulot ng bulaklak o dahon 
mula sa pinagkakabitan nito : agtal, 

BURBOR, GUNO, KUTLO, PINUROS, PU-PO - 

pnd pu*mi*t£s, pi*ta*sin, pi*ta*s&n, 
ma*mi*t&s, i*pi*t£s 3: Lika sa pilapil 
upang magpawala ng labis na tubig 
sa pitak. 

pi*t£s pnr: naani o napupol na. 

pi*taw pnr: tanggal; laglag. 

pitch (pits) png [Tng] 1: alkitran 2: 
aspalto. 

pitcher (pit-ser) png [Ing] 1 : pitsel 
2 : sa beysbol, tagapukol ng bola. 

pitchfork (pfts-fork) png [Ing] : 
orkilya 1 . 

pith png [Ing] 1 : ubod 1 2: banakal. 

pit*ha*ya png \ : pangungulila 2: rna- 
tinding paghahangad o kagustuhan. 

pithecanthropus (pi-ti-kan-tro-pus) 
png [Ing] : mga uri ng tila Linggoy 
na tao, lalo ang (Pithecanthropus erec- 
tus) ng Pleistocene na naglaho o ubos 
na. 

pit*h6 png [57] : matanda sa komu- 
nidad na iginagalang dahil sa kaniyang 
kakayahang hulaan ang kinabukasan 
var pithi Cf manghuhula, propeta. 

pf*tik png: pamamanhid; panganga- 
lay var mitik. 

pi-tik png 1: pag-igkas ng daliri, lalo 
at may pinatatamaan : baltik - pnd 
pu*mi*tik, pi-ti-kfn, pi-ti-kdn, i*pi* 

t(k 2: Kar [Kap HU Seb Tag] nakaikid 
na pisi na may bahid ng tinta, hina- 
hatak Lipang mag-iwan ng tuwid na 
linya na magsisilbing gabay sa pag- 
putol ng kahoy: amlong, baktaw, pal- 
tik 3: [HU Tag] lubid na ginagamit 
sa kalabaw 4: kislap at tunog, gaya 
sa apoy, ilaw, at kauri : biti, kiri-kiti, 
rissik, piti-pit! 5: tunog ng biglaang 
paghampas o pag-alon, gaya sa lubid, 
kabisada, at kauri. 

pi*tik-bu*l£g png: larong pambata, 


pinipitik ang kamay ng taya na naka- 
takip sa mukha nito at pagkatapos 
ay huhulaan at gagayahin ng taya 
ang iminuwestrang kamay ng pumi- 

tik : pinnitik. 

pi*tfk-pi*tik png 1: Zoo [Hit] kiti-kiti 
2: [Bik Ilk Pan] palpitasyon. 

pi-tH*yo png [Esp pitillo] : sigarilyo. 

pi-ting png [War] : litid. 

pit-ing png [Ilk] : tapyas sa mga metal, 
seramika, o kontsa. 

pi*tf*pit png 1 : pagkagulo ng isip 2: 
kaba ng dibdib. 

pi*ti-pi*ti png [5^] : pitik 4 . 

pi-tis png: takalan ng butil na.nagla- 
laman ng kalahating salop. 

pi'tlS pnr [Bik Pan Tag War] 1: hapit 
na hapit, gaya ng kasuotan 2: punong- 
puno, gaya ng sasakyang maraming 
pasahero. 

pit-ia png [ Hil\ : gaga 1 . 

pit"l£g png : pag-igtad ng katawan, 
lalo kung nagugulat. 

9 

pit # lok png [Seb War] : sakal. 

pit*lok/mg [War] : puyok 1 . 

pft a lok/>n^puTnit*I6k, pit a lu*kfn, V 
pam*piM6k [Seb War] : sakalin. 

pitTia png [Kap] : hati. 

pi*to png [Esp] 1 : sutsot 2: silbato 3: 
Mmplauta 4: tunog ng sirena; pitada 
5 : matigas na goma o plastik na 
inilalapat sa labatiba - pnd mag*pi* 

to, pu*mi*to, i'pf'to. 

pi*to png [Bik Hil Iba Ilk Mrw Pan Seb 
Tag War] 1: pamilang na katumbas 
ng anim at isa : papito, seven, siyete 
2: salitang bilang para sa 7 o VII : 

SEVEN, SIYETE. ■' • 

pi*t6k png : biglaang pagpalo nang 
padaplis o pahaplit. 

pf’tong tu*big png [pito + ng tubig] : 
pito na hugis kuwako ngunit may tu¬ 
big sa loob na nagdudulot ng tunog 
kapag hinipan : pasiyok 3 . 

Pi*t6ng Wi*k^ png [pito+na wika] : 
huling pi tong pangungusap na binig- 
kas ni Hesus bago mamatay sa krus : 
Siyete Palabras. 

pi*t6-pi*t6 png : tsaa na gawa mula sa 
pitong uri ng dahon tulad ng sa 
mangga, abokado, anis, pandan, 
bayabas, banaba, at kalamata na ini- 
laga sa pitong tasang tubig. 

pit*pit png [Mrw] : libag. 

pit’pft pnr 1: [Kap Ilk Pan Tag] napipi 
dahil sa pagkapukpok : dungpap, 
milmig, Mi-Mi, pislat, yapad 2: [Hit] 


basa -pnd pit*pi*tm, pit*pi*tdn, pu* 
mit*pft. 

pft*ra png [Mgd Mno Tau] : sa Mus¬ 
lim, bigas o halagang katumbas nito 
na taunang ibinibigay sa panahon 
ng Ramadan at sa anumang pagka- 
kawanggawa na kinikilala ng batas. 

pft*sa png [Esp ficha] 1: sa sugal, 
anumang bagay na gaya ng plastik 
na bilog o parisukat na may natata- 
nging halaga at ginagamit bilang 
salapi : chip 2 : sa madyong, set ng 
mga parihabang garing na may iba- 
ibang larawang nakaukit at nagsisil- 
bing baraha Cf piyon. 

pit*s6l png [Esp pitchel ] : malaking 
sisidlan ng inumin, na may tatang- 
nan at labi Cf haro, saro, gulgunita : 
galungan, pitcher, sAdo. 

pit*s6*ra png [Esp pechera] : lupi sa 
dakong harap o pliyeges ng damit 

Cf SOLAPA. 

pit*s6 png [Esp pecho] : malamang 
bahagi ng dibdib ng manok o ibon. 

pit-s6n png [Esp pechon] : inakay ng 
kalapati. 

pit*t6 png [Iba] : pitak 1 . 

pft*ta png Zoo [Ing] : ibon (family 
Pittidae) na matingkad ang kulay. 

pittance (pi-tans) png [Ing] 1: maliit 
na sustento o panggastos 2 : maliit 
na halaga, hal sa kinita. 

pit*t6*rok png [Ilk] : patulis na som¬ 
brero ng babae. 

pi*tu*go png Bot [Seb Tag] : punong- 
kahoy (Cycas rumpii) na kahawig ng 
palma, walang sanga, makinis, ma- 
kintab, at hugis karit ang maliliit na 
dahon : sawang. 


pituitary (pit*yu*wi*ta*ri) png Ana 
[Ing] : gamunggong gland na walang 
tubo sa ibabang bahagi ng utak at 
naglalabas ng sarisaring hormone 
na kailangan sa paglaki at iba pang 
funsiyon ng katawan : pituitary gland. 

pituitary gland (pit-yu-wi-ta-ri gland) 
png Ana [Ing] : pituitary. 

pi*tum*bu*ko png Zoo [Bik Kap Pan 
Tag pito+ang+buko] : alakdan. 

pi*tum*pu png [pito+na+po] : kardinal 
na bilang na katumbas ng pitong 
sampu : setenta, seventy. 

pity (pfti) png [Ing] 1 : awa; pagkaawa 
2 : sanhi o dahilan ng pagkaawa. 

pf*vot png [Ing] 1 : ikutan, gaya ng 
ehe, tulos, at aspile 2 : tao o bagay 
na napakahalaga sa isang gawain, 

pi*ya*d6r png [Espfiador] : tagapi- 
yansa; tagagarantiya. 



piyaes 


687 


plais 


pi-ya-es png Zoo [Pan] : uri ng kulig- 
lig (family Gryllidae). 

pi-yd-is/mdpi-ya-rsin, pu-mi-yd-is: 

lusubin nang maramihan. 

pi-yd-it pnr : durog at pira-piraso Cf 

YUPI, PIRAJT". 

4 

pi-ydk png [Ilk Seb Tag War] : biglang 
pagputak ng manok, lalo kung nata- 
takot o nasasaktan. 

pi-ya-la-rus png Mus [Tau] : piyesa 
na tinutugtog sa kulintang at may ma- 
bagal na tempo. 

pi-yd-lung png [Kap] 1 : laro; paligsa- 
han 2: sugal 3: linlang; daya 4: biro 
o siste. 

pi-yam-bre png [. Esp fiambre ] 1 : pag- 
kaing pinalamig 2: pagkain na nasa 
basket. 

p i -ya m • b re• ra png [Esp fiambrera] : 
set na pinaglalagyan ng pagkain at 
karaniwang yari sa aluminyo var 
pimbrera, piyembrera, pumbrera. 

pi-yang pnr : itinuwfd; pinatuwid - 

pnd pi-ya-ngin, i-pi-yang. 

pi-yang-ka pnr f Tsi] : sakiang. 

pi-ya-ni-si-mo pnr Mus [Esp pianissi¬ 
mo] : napakarahang tugtugin. 

pi-ya-ms-ta png [Esp pianist a] : tao 
na tumutugtog ng piyano : pianist. 

pi-yd-no png Mus [Esp piano] : instru- 
mentong de-kuwerdas na may tekla- 
dong tinidpa upang tumunog: piano, 

PIANOFORTE. 

pi-yd-no de ko-la png Mus [Esp piano 
de cola] : malaking piyano na hugis 
alpa, at nakapahiga ang mga kuwer- 
das : GRAND PIANO. 

pi-ya-n6-no png [Esppiano -f no] : uri 
ng malambot na tinapay. 

pi-ydn-sa png [Esp fianza] 1: Bat ari- 
arian na nagsisilbing garantiya na 
babalik sa antoridad alinsunod sa 
itinakdang panahon ang isang tao 
na pinakawalan : bail, bond 2 : pag- 
bibigay ng karapatan na pansaman- 
talang lumaya ang bilanggo batay sa 
garantiya na dadalo siya sa korte kung 
kinakailangan habang may paglilitis - 

/rndmag-pi-ydn-sa, pi-ydn-sa-hdn, 
i-pam-pi-ydn-sa : bail, bond. 

pi-yd-os png : kusot. 

pi-yd* pis pnr i napalibutan o nasukol 
ng kaaway. 

pi-yds png Bot [Ilk Pan] : kamyas. 

pi-ya-tan png Bot [Ilk] : manipis at 
matigas na tubo, mapait ang katas, 
at ginagamit sa paggawa ng basi. 

pi-ydy png Bot : lapule. 


pi-ye png [Esp pie] : sukat ng haba, 
katumbas ng labindalawang pulgada 
var pye : foot, talampakan. 

pi-yd-de-kdb-ra png Bot [Esp pie de 
cabra ] : lampayong. 

pi-yed-ra png [Esp piedra] : bato. 

pi-ydd-ra-lum-bre png Rem [Esp piedra 
alumbre ] : tawas. 

pi-yek png Zoo [Ilk] : sisiw. 

pi-yel-tro png 1 : tela na makapal at 
yari sa lana : felt 2: sombrerong 
yari rito var pfltro. 

pi-yem-bre-ra png [Esp fiambrera] : 
varyant ng piyambrera. 

p i-yd r png [ Ing pier] : pantalan. 

pi-yer-no png [Esp piemo] : malaking 
tornilyong ginagamit sa pagkakabit 
ng mga bahaging nagdadala ng bigat 
ng bah ay Cf pako. 

pi-yd-sa png [Esp pieza] 1 : bahagi ng 
makina 2: rolyo o balutan ng damit 
o tela 3: a Mus papel na kinasusulatan 
ng musika b akdang pangmusika. 

pi-yes-ta png [Esp fiesta ] : pista. 

pi-ydt png [Ilk piet] : hi may may ng 
palatang o tangkay ng buri na gina- 
gawang lubid. 

pi-y6 png : pabalik-balik na karamda- 
man. na nagdudulot ng kirot sa mga 
kasukasuan lalo na sa paa at kamay 
at bunga ng labis na uric acid sa 

dugO : GOTA 2 , GOL'T. 

pi-y6k png 1: buwelta 2: di-sinasad- 
yang pagkabasag ng tinig habang 
umaawit 3: pag-amin sa kasalanan 
4: pagbubunyag ng lihim 5: ingay 
Jmg manok, lalo kapag balisa o nasa- 
' saktan : iyok. 

pi-y6n png [Esp peon] 1: varyant ng 
peon 2: pitsa sa dama at pinakama- 
babang pitsa sa ahedres : pawn. 

pf-yong pnd i-pi-y6ng, mag-pi-y6ng 

[Hil Seb War] : ipikit. 

pi-yo-rd-a png Med [Esp piorrea] : 
pyorrhea. 

pi-yds pnr [War] : suput. 

pi-yu-ddl pnr [Esp feudal] : varyant ng 

feudal. 

pi-yu-da-lfs-mo png Pol [Esp feudalis- 
mo] : varyant ng feudalismo. 

pizza (pit-za) png [Ita] : sapad na pie 
na nagmula sa Italya, may mga sang- 
kap na salsa ng kamatis at iba pang 
pampalasa sa ibabaw. 

pizzeria (pit*si*ri*ya) png[Ita] : pana- 
dcrydi o katulad, karaniwang pinag- 
titindahan o pinaggagawaan ng pizza. 


pi, daglat (pi*el) [Ing] 1 : plural 2: 
plate 3: Mil platoon. 

placard (pla*kard) pig [/ng] : plakard. 

place (pleys) png [Ing] i pook. 

placebo (pla-sf*bo) png [Ing] 1: a Med 
pildoras, gamot, at iba pang inirere- 
seta para sa dahilang sikolohiko sa 
halip na epektong pisyolohiko b 
walang bisang sangkap na ginagamit 
bilang kontrol sa pagsubok sa bagong 
droga, at iba pa 2: anumang sinabi 
o ginawa upang payapain o patawa- 
nin ang tao n gun it hindi tumutugon 
sa ugat ng kaniyang pagkabagabag 
3: Mus sa Katoliko Romano, pam- 
bungad na awit para sa patay. 

placemat (pleys-mat) png [ Ing placer 
mat] : kagamitangpangkusina, gawa 
sa tela, plastik, o katulad, at pinag- 
papatungan ng plato. 

placenta (pla-sen-ta) png [Ing] 1 : 
Med inunan 2: Bot bahagi ng obaryo 
ng halamang namumulaklak na nag* 
tataglay ng mga ovule. 

p lag a I (p ley-gal) pnr Mus [Ing] : may 
mga tunog sa pagitan ng clominante 
at oktaba nito. 

plagiarism (pla-dya-ri-sim) png[Ing]: 
plahiyo. 

plagiarist (plad-ya-nst) png [Ing] : 
plahiyador. 

plague (pleyg) png [Ing]- 1 : salot 2: 
nakahahawang salot na sakit na dulot 
ng bakterya (Pasteurella pestis ). 

pla-he-lan-te png [Esp flagelante] : 
flagellant. 

pla-he-las-yon png [Esp flagelacion] : 

flagellation. 

pla-hd*lo png [Esp flagelo] : pamalo 
na ginagamit sa plahelasyon. 

pld-hi-ya-dor png [Esp plagilador] : 
tao na nangongopya ng akcla o anu¬ 
mang isinulat ng iba at umaangkin 

ditO : PLACiLVRIST. 

pld-hi-y6 png [Esp plagio] 1 : pagtulad 
o pagkopya sa gawa ng iba at may 
hangaring rnanliniang 2: anumang 
bagay na kinopya, lalo sa mga akda : 
plagiarism - pnd mag-pla-hf-yo, i- 
pla-ht-yo, ma-man-la-hf-yo. 

plaid (pleyd) png [Ing] : anumang 
hinabing tela na may iba’t ibang kulay 
sa magkakrus na padron. 

plain (pleyn) pnr [Ing] 1 : malinaw 
2 : ka rani wan. 

plaintiff (pleyn-tif) png Bat {Ing] : 
nagsasakdal o nagdedemanda. 

pld-is png [ Ing pliers] : kasangkapang 
gawa sa metal, ginagamit na pangha- 




plait 


688 


plaster 


wak sa maliliit na bagay at pambaluk- 
tot, pampilipit, pamputol ng alambre, 
at iba pa : pliers, sagam. 

plait (pleyt) png [Ing] 1 : tirintas, gaya 
sa buhok o hibla : braid 2 : pliyeges. 

plak png [Ing plaque] : plake. 

pl£*ka png [Esp placa] 1: disk na ma- 
nipis, gawa sa plastik, at may gilit- 
gilit na bilog sa magkabilang rabaw 
na pinagkintalan ng tunog na maa- 
aring patugtugin sa pamamagitan 
ng ponograpo : rekord 3 2 : sa pagku- 
ha ng larawan, x-ray, o karaniwang 
kamera, ang itim at nanganganinag 
na kinakikintalan ng larawan 3: ang 
ikinakabit sa mga sasakyan na kinata- 
talaan ng bilang o numero : plate 6 . 

pl£*kard png [Ingplacard] : inilimbag 
o isinulat na pahayag, maaaring 
nakapaskil o ipinakikita sa publiko 
ng isa o mahigit pang katao : placard. 

pla*k£ png [Esp plaque] 1: manipis at 
sapad na metal, kahoy, o porselana, 
na karaniwang isinasabit sa dingding 
bilang palamuti : plak, plaque 2 : 
tila plate na brotsa.o palamuti, lalo 
ang isinusuot bilang sagisag na pan- 
dangal : plak, plaque. 

picket png [Ing placket] : bukas na 
bahagi sa tagiliran, likod, o harapan 
ng damit, pinaglalagyan ng zipper, 
automatiko, at katulad upang magin- 
hawang maisuot o mahubad : bitas 4 . 

plak'tu # was*y6n png [Esp fluctuation] : 
fluctuation. 

Pla*m6ng*ko png pnr [Esp flamenco] : 
Flemish. 


pla*m6ng*ko png Zoo [Esp flamenco] : 
ibong pantubig (family Phoenicopteri- 
dae ), mahaba ang bind at leeg, at 
baluktot ang tuka. 

plan png [Ing] : piano. 

planarlan (pla-ne*n*yan) png Zoo 
[Ing] : bulate na nakalalangoy at may 
tatlong bituka. 

plane (pleyn) png [Ing] 1 : patag o 
pantay na rabaw 2: Mat rabaw na 
likha ng guhit na may di-nagbabagong 
velocity sa pagkilos patungo sa isang 
tiyak na point 3: Kar katam. 

pla-nel png [Ingflannel] : pranela. 

pl6*net png [Ing] : planeta. 

pla-ne*ta png [Esp] 1 : alinman sa mga 
lawas na umiikot sa araw at sumisikat 
sa pamamagitan ng pagtalbog ng 
liwanag mula sa araw : planet 2 : 
lawas pangkalawakan na ipinalala- 
gay na may bisa o kapangyarihan sa 
sangkatauhan at mga pangyayari : 
buntalA, planet. 


planetarium (pla-ne-tar-yum) png 
[Ing] : planetaryum. 

planetary (pla-ne-ta-ri) pnr [Ing] : 
planetaryo. 

pla*ne # t^r*yo pnr [Esp planetario] : 
hinggil sa mga planeta : planetary. 

pla*ne*t6ryum png [Ingplanetarium] 

1: aparato o modelong naglalarawan 
ng sistema ng mga planeta : plane¬ 
tarium 2 : kagamitan na lumilikha 
ng larawan ng langit, sa pamamagitan 
ng paggamit ng mga gumagalaw na 
projector : planetarium 3: ang es- 
truktura na kinalalagyan nito : pla¬ 
netarium. 

plank (plangk) png [Ing] : mahaba 
at sapad na piraso ng tabla na higit 
na makapal kaysa board. 

plankton (plangk-ton) png Bio [Ing] : 
ang kabuuan ng mga lumulutang na 
organismo sa lawas ng tubig. 

planner (plainer) png [Ing] 1 : tao^ 
na nagpaplano 2 : talaan na ginagaT 
mit sa pagpaplano ng gawain. 

p|£*no png [Esp] 1 : balak 2: panukala 
3 : disenyo; drowing, gaya sa bahay : 
plan 4: mapa 5: sa heometriya, 
plane. 

pldn-sa png: varyant ng plantsa. 

plant png [Ing] 1 : halaman 2: planta. 

pl£n*ta png [£ 5 /?] 1 : pook o gusaling 
kinapapalooban ng mga aparato, 
kagamitan, at iba pa na pawang kaila- 
ngan sa negosyong pang-industriya: 
plant 2 2 : ang kompletong kagamitan 
o aparato para sa partikular na 
proseso o operasyong mekanikal : 

PLANT 2 . 


plan*t6*do pnr [Esp] : sa laro ng ba- 
raha. hindi umaatras. 


plantain (plan-teyn) png Bot [Ing] : 
anumang halaman (genus Plantago) 
na may malalaki at kalat na dahong 
halos sumayad sa lupa, at may mali¬ 
liit na bulaklak. 


pl6n*tas*y6n png [Esp plantation] : 
malawak na bukirin na inilaan upang 
pagtamnan ng mga halamang gaya 
ng tabako, bulak, at kape : hacienda, 
PLANTATION. 


plantation (plan-tey-syon) png [Ing] : 
plantasyon. 

planner png [Ing] 1 : tao na nagta- 
tanim 2 : kasangkapan o makina sa 
pagtatanim ng mga buto 3: may-ari 
ng plantasyon 4: sisidlan 11 a iba-iba 
ang sukat, pinalamutian, at para sa 
mga halaman. 

plan*tfl*ya png [Esp plantilla] 1 : talaan 
ng mga pinund, kawani, o mangga- 


gawa, kasama ang kanilang tungku- 
lin at suweldo 2 : bahagi ng sapatos 
na pansapin sa paa. 


plcin'tsa png [Esp plancha] 1: ka~ 
sangkapang pinaiinit sa pamamagitan 
ng koryente o baga, ginagamit sa 
pag-unat ng mga gusot, gaya sa tela, 
papel, at katulad uarplansa : iron 4 , 
prinsa-/ rad mag-pUin’tsa, plcin’tsa* 
hin, ma’ma’l^n-tsa-/?nrplan*ts6’ 
do 2: manipis na piraso ng metal, 
karaniwang ginagamit sa paglilimbag: 


:) 


PLATE , 


POHAS. 


pl^n*tsa-d6r t png : tao na pamama- 
lantsa ang gawain. 

plan*tsu*w6’la png [Espplanchuela] : 
metal na ginagamit sa pagkakabit 
ng poste sa piyer upang manatili ito 
sa pagkakatayo. 

plaque (plak) png [Ing] : plake 1 ’ 3 . 

PI6*ri’d6l png Kas : sagisag panulat 
ni Marcelo H. del Pilar. 


pl£-sa png [Esp plaza] 1 : liwasang- 
bayan : plaza 2 : patyo ng simbahan : 
plaza 3 : malawak na damuhang gina¬ 
gamit na laruan o pahingahan : plaza. 

pla*s6n-ta png [Esp Ing placenta] : 
inunan. 


plas-kard png [Ing flashcard] : kar ton 
o kartolinang may mga salita, nume¬ 
ro, o larawan na ipinakikita sa mga 
pagsasanay sa paaralan : flashcard. 

pl&s*layt png [Ing flashlight] : de- 
bateryang kagamitan na may bom- 
bilya at tatangnan, ginagamit na 
pantanglaw kung madilim : lente 2 , 

FLASHLIGHT 1 . 


pl^s # ma png [Ing] 1: Ana sa pisyolo- 
hiya, ang likidong bahagi ng dugo o 
lymph na naiiba sa iba pang mga 
elemento 2: Bio protoplasma 3: kal- 
sedonya na lunti at hindi gaanong 
naaaninag 4: Pis ang mataas na 
ionized gas, 11 a nagtataglay ng tina- 
tayang may magkakapantay na bilang 
ng positibong mga ion at elektron, 

pl£s*mid png Bio [/ng] : henetikong 
estruktura sa cell na mag-isang naka- 
pagsasalin ng mga chromosome, lalo 
ang paikot na hibla ng DNA sa mga 
bakterya o protozoa. 

pl£-so png [Esp plazo] : palugit sa pa- 


plas*t^*do pnr [Esp] 1 : hindi maka- 
bangon mula sa pagkakahiga dahil 
sa matinding pagod o karamdaman : 
pupil 2 : lapat at makinis ang pagka- 
kadikit. 


pl^S’ter png [/ng] 1 : anumang sub¬ 
stance na may pandikit at ipinapa- 




( 


• w. 


plastic 


689 


plead 


hid sa dingding, kisame, at iha pang 
rabaw upang pakinisin o patigasin 
2: pinulbos na gypsum 3: soiido o 
di-gaanong solidong preparasyon sa 
tela o katulad at idinirikit sa katawan 
upang makagamot ng sugat - pnd 
plas*te*ran t bplds-ter. 

plastic (plas-tik) png, pnr [/ng] : 
plastik. 

6 

plastic arts (plas-tik arts) png [Ing] : 
mga anyo ng sining na iniukit o imi- 
nolde, gaya ng eskultura o seramika. 

plastic surgery (plas-tik-ser-dye-rf) 
png Med [/ng]: pagtistis upang isaayos 
o palitan ang nasira, napinsala, o 
nawalang organ o tissue sa katawan. 

plci$*tid png Bio [Ing\ : alinman sa 
ilang maliliit na kalipunan ng proto¬ 
plasma, na natatagpuan sa mga cell 
ng halaman at ilang protozoa. 

pl&S*tik png [Ingplastic] : alinman sa 
sintetiko o likas na organikong ma- 
teryales na maaaring hubugin kapag 
malambot at saka pinatitigas : plastic. 

pi£s*tik pnr [Ing plastic] Is gawa sa 
plastik 2: mapagkunwari 3: hindi 
totoo 4: pakitang-tao. 

pl£s a ti*si*dad png: katangiang nahu- 
hubog, nababago, o naisasaayos ang 
anyo. 

plat png, pnr [/ng] : flat 1 - 2 . 

pl&"ta png [ Esp] 1 : pilak 2: barya na 
yari sa pilak 3: kulay na kahawig ng 
pilak. 

pl£‘ta*n6 pngBot [Esp] : saging. 

pla-ta*p6r*ma png [Esp plat a forma] 

1 : palatuntunan : platform 2 : entab- 

lado : PLATFORM. 

plat du zour (pla dyu zur) png [Fre] : 
menu. 

plate (pleyt) png [Ing] 1: pinggan 2: 
ang laman nito 3: ang putahe o pag- 
kain na inihahanda para sa isang tao 
4: hungot 5: plantsa 2 6: plaka 3 . 

pIa-te*3-do pnr [Esp] : tubog sa gin to 
var platyado. 

k 

plateau (pla-tu) png [Ing] : talampas. 

platelet (pleyt-let) pngXlng] : maliit 
na tila platong lawas, lalo sa dugo. 

plchten png [Ing] : platina. 

pla*t4'ra png [Esp] I kabinet o apara- 
dor na karaniwang pinagtataguan ng 
mga ulam. 

pla a te*rf*ya png [Esp plateria ] : pook 
gawaan ng platero var platirya. 

pla*te # ro png [Esp] 1: panday ng pilak 
o gin to 2: tagabuo ng hiyas. 


plate tectonics (pleyt tek-to-niks) png 
Heo [/ng] : ang teorya na nahahati 
ang crust ng mundo sa mga plate na 
tuloy-tuloy na nagbabago, at nagla- 
lapit o naglalayo sa mga kontinente. 

pl&t-form png [Ing] : plataporma. 

pl£*ti*k£s png [Esp platica+s] linoong 
panahon ng Espanyol, panalangin 
para sa kumpisal, komunyon, at iba 
pa na nasa loob ng katekismo o 
pasyon 2 : pag-uusap. 

pla*til a yo png [Esp platillo] : hungot. 

pla'tpna png [Esp] 1 ; sa paglilimbag, 
ang plantsa na umiipit sa papel o lu- 
milikha ng tatak : platen, plAto 2: 
ang umiikot na cylinder at ginagamit 
dito : plAten, plato 2 3: ang roller ng 
makinilya : platen. 

plating (pley-ting) png [Ing] 1 : ma- 
nipis na balot ng ginto, pilak, at ka¬ 
tulad 2 : ang panlabas na bahagi ng 
metalikong plato. 

pla'tbno png Kern [Esp] : platinum. 

pl£"ti‘num pngKem [Ing] : metalikong 
element na mabigat, abuhing puti, 
nahuhubog o napaninipis (symbol 
Pt) : PLATINO. 

pla*tir*y£ png [Esp plateria] : varyant 

ng plateriya. 

pla-thto png [Esp platillo] : maliit na 
pinggang ginagamit na lalagyan ng 
minatamis, patis, at iba pang sawsa- 
wan : umakar, s.\d.Anan, saucer, suik 
2: Bot yerba ( Nothopanax scutelarium) 
na hugis platito o kabibe at tumataas 
nang 3 m. 

pl^-to png [Esp] 1 : pinggan 2: platina 
** 3: sa restoran, ang bawat putahe na 
inoorder kung kumakain 4: hungot. 

Plato (pley-to) png [Ing] 1 : piloso- 
pong Griyego, disipulo ni Socrates 
at guro ni Aristotle : Platon 2: sa 
maliit na titik, pangkaraniwang ha- 
rang sa pangalawang kuwadrante ng 
- mukha ng buwan, may madilim na 
sahig na milya ang diyametro. 

pla*t6n png [Esp] : malaking plato var 
palaton. * 

Pla*t6n png [Esp] : Plato 1 . 

Platonic (pla-to-nik) pnr [Ing] t: 
hinggil sa katangian ni Plato o ng ka- 
niyang doktrina 2 : sa maliit na titik, 
espiritwal at hindi sexual, lalo na ang 
ugnayan ng dalawang tao. 

Platonism (pley»to*m*sim) [Ing] 1 : 

ang pilosopiya ni Plato o ng kaniyang 
mga tagasunod 2 : doktrina o kasabi- 
hang Platonic. 

platoon (pla-tun) png Mil [Ing] : pu- 
lutong 1 . 


platter (pla-ter) png [Ing] : bandeha. 

plat*ya*do pnr [Esp plateado] : vaiyant 

ng plateado. 

platypus (pla-ti-pus) png Zoo [/ng] : 
tukangbibe. 

p I a • U • t a png Mus [ Esp flauta ] i ins tru- 
mentong hinihipan, walang can a, 
hugis tubo, may serve ng butas para 
sa mga daliri, at lumilikha ng mataas 
na tono : flute. 

pla-u-tin png Mus [Esp ftautin ;] s pi- 

kolo. 

pla-u a tfs-ta png [Esp flautista] i taga- 
tugtog ng plauta : flutist. 

% 

play (pley) png [Ing] 1; laro 2; pagla- 

laro 3: dula. 

^1 

pl^*ya png [Esp] : sanaw na mabuha- 
ngin, maalat, at maputik sa disyerto. 

playbill (pley-bil) png [Ing] : pa talas- 
tas na nag-aanyaya para sa isang pa- 
labas na panteatro. 

playboy (pley-boy) png [Ing] 1: lalaki 
na maraming kasintahan, playgirl 
kung babae 2 : tao na mayaman, ka¬ 
raniwang nagpapalipas ng panahon 
sa mga kasayahan, naytklab, at iba 
pa. 

play date (pley devt) png.[Ing] : petsa 
ng pagpapalabas ng isang dula, 
pelikula, at mga kauring panoorin. 

player (ple-ver) png [Ing] 1: rnanlala- 
ro 2: tagapagtanghal; aktor 3: tagatug- 
tog ng instrumen to 4: kasangkapang 
nagpapalabaS ng tunog o larawan. 

playground (pley-giawaid) png [fag] : 
palaruan. 

playhouse (pley-haws) png [Ing] 1: 
teatro 2 : bah ay n a lar uan para sa 
mga bata; bahay-bahayan. 

playing card (ple-ying kard) png 
[Ing] 1: isa sa kumbensiyonal na set 
ng limampu’t dalawang baraha na 
may apat na suit, at ginagamit sa laro 
o sugal 2 ; teks. 

playwright (pley rayt) png Tro [Ing] i 
tao na nagsusulat ng dula o drama; 
mandudula. 

pl&y*wud png [Ingplywood] : tablang 
matibay at manipis, may dalawa o 
higit pang patong na pinagdikit na 
salitan ang direksiyon ng haspe : 

PLYWOOD, TABIASUSON. 


pld 


png [Esp Ing] : plasa. 


plea (pli) png [Ing] 1: pakiusap; pa- 
nawagan 2 : fi^pormal na pahayag 
ng depensa 3: argumento o katwiran. 

plead (plid) pnd [ Ing] 1 : magmatwid; 
mangatwiran 2 : rnakiusap; pakiusa- 
pan 3; magdahilan 4: magtanggol. 









pleading 


690 


plume 


pleading (plnding) png [ Ing] : pag- 
samo; pagsusumamo. 

pleasant (ple*sant) pnr [Ing] : kaaya- 
aya sa isip, pakiramdam, o pandama. 

pleasantry (ple-san-tri) png [Ing] : 
magalang at kasiya-siyang pahayag, 
lalo sa karaniwang pag-uusap. 

please (plis) pnd f Ing] 1: maging 
katanggap-tanggap 2 : magbigay- 
lugod 3: matuwa; ikatuwa 4: mag- 
kaibig 5: paki- o ipaki-. 

pleat (plit) png [ Ing] 1 : pliyeges 2: 
tupi; lupi. 

pleb png [Ing] : plebeian. 

plebeian (pli-buyan) png [Ing] 1 : sa 
sinaunang Roma, karaniwang ma- 
mamayan o tao 2: tao mula sa uring 
manggagawa, lalo ang hindi nakapag- 
aral. 

plebiscite (ple-bi-sit) png [Ing] : 

plebisito. 

pl&'bi’Sl'tO png [Esp plebiscite] : boto- 
han o pagpapasiya ng taumbayan 
hinggil sa anumang suliraning iniha- 
rap sa kanila ng mga mayhawak ng 
kapangyarihan : plebiscite. 

plectrum (plek*trum) png [Ing] : 

puwa. 

pledge (pledz) png [Ing] : pangako. 

ple # gar-ya png [Esp plegaria] : dasal; 
dalangin. 

pla ges png [Esp pliegues] : varyant ng 

pliyeges. 

pl£*he png [Esp fleje] : buklod o pan- 
taling yari sa bakal o asero. 

Pleiades (pli-ya-des, pla-ya-des) png 
[Ing] 1: Mit ang pitong anak na ba- 
bae ni Atlas 2: Asn konstelasyon ng 
pitong bituin sa loob.ng Taurus : 
Apolon. 

Pleistocene (phs-to-sm) pnr [Ing] : 
hinggil sa unang epoka na bumubuo 
sa unang kalahating panahon ng 
Quartenary, nagsisimula sa dalawang 
milyong taon at nagtatapos ng 10,000 
taon, inilalarawan ng malawakang 
pagsilang ng makabagong nilalang. 

pid-kas png [Espplecas] : sa paglilim- 

bag, pagpapantay ng guhit o linya. 

* 

plek’Sib'le pnr [Esp flexible] : makunat. 

plek*si*y6n png [Esp flexion] : kunat 1 . 

pl6k*tro png [Esp plectro] : puwa. 

pl6'ma png Med : malapot, lunti, o 
manilaw-nilaw na substance na ku- 

9 

makapit sa lalamunan o baga at kara¬ 
niwang dulot ng virus na nagiging 
sanhi ng sipon o ubo : kalaghara, 

. LADO, PHLEGM, SAGKAK 1 . 


plenary (ple-na-rf) pnr [Ing] : ple¬ 
nary o. 

ple-nar-yo png Bat [Esp plenario] : 
noong panahon ng Espanyol, prose- 
song hudisyal upang pakinggan ang 
ebidensiya : plenary. 

ple-n^ryo pnr [Esp plenario] 1: lubos; 
buo; walang takda 2 : para sa lahat 
ng kasapi : plenary. 

plesiosaur (ple-si-o-sur) png Zoo 
[ Ing] : alinmang reptil (genus Plesio¬ 
saurus) sa panahon ng Jurassic at 
Cretaceous, may maliit na ulo, ma- 
habang leeg, apat na tila sagwang 
pakpak, at maliit na buntot. 

ple’te png [Esp flete] 1: bayad sa pak- 
tura 2 : pasahe 1 ; bayad sa sakay. 

pl6t*sa png [Esp flecha] : sapad at ma- 
nipis na bara ng bakal at nagsisilbing 
pampahupa sa kalog at tagtag ng 
sasakyan. 

pleura (plu*ra) png Ana [Espjng] : 
lamad ng baga. 

pleuresiya (plu-re-si*ya) png Med [Esp 
pleuresia] : pamamaga ng pleura, 
mayroon man o walang lumalabas 
na tubig : pleurisy. 

pleurisy (plu-ri-sf) png Med [Ing] : 
pleuresiya. 

plexus (plek-sus) png [Ing] 1: network 
ng mga nerve o daluyan ng dugo 2 : 
anumang komplikadong estruktura 
ng magkakaugnay na mga bahagi. 

pl6y*to png Bat [Esp pleito] : usapin; 
kaso. 

pliers (pla-yers) png [Ing] ; plais. 

Pliocene (pli*yu*sm) png [Ing] : hulfng 
epoka ng panahong tertiary nang 
maglaho ang maraming.uri ng mam- 

- mal at umunlad ang mga hominid. 

pii• 11*na png [Esp] : tali ng apron, 
palda, at kauri. 

plit-sa png [Se6] : tiburin. 

pli*ye*ges png [Esp pliegues] : lupi; 
tupi var pileges, pleges Cf tiklop : 

fold 3 , pilo, pi^\it 2 . 

# 

pli-ye-go png [Esp pliego] : piraso ng 
papel i/flrpilyego. 

PLO, daglat (pnel-o) [Ing] : Palestine 
Liberation Organization. 

pIo*m6*ro png [Esp] : tubero. 

pl6*mo png [Esp] 1: Kent lead 2: 
plumb. 

pio-r6-ra png [Esp florera] 1: lalagyan 
ng bulaklak, karaniwang yari sa kris- 
tal, plastik, o porselana 2 : babae na 
nagtitinda ng bulaklak; plo*r6*ro 
kung lalaki. 


plo-r^-te png Isp [Esp florete] 1: tagi- 
san ng dalawa o higit pang tao sa 
paggamit ng espada 2: espadang ga- 
mit sa larong ito. 

pl6’ri*kul*tu*ra png [Esp Jloricultura] : 
pagtatanim at pag-aalaga ng mga 
halamang namumulaklak: floricul¬ 
ture. 

plot (plat) png [Ing] 1 : pakana 2: Lit 
banghay ng isang salaysay o akda 3: 
pitak ng lupa na inilaan para sa mga 
pananim 4: balangkas 5: tsart na 
nagpapakita ng ruta ng isang sasakyan 
6 : mga pook na puntirya sa isang 
mapa. 

pl6*ta png Ntk [Esp flota] : eskuwadron. 

plo-tfl-ya png Ntk [Esp flotilla] : maliit 
na plota o eskuwadra. 

plough (plaw) pngAgr [Ing] : araro. 

ploughshare (plaw^sheyr) png [Ing\ : 
talim ng araro. 

plover (plow-ver) png Zoo [Ing] : ibon 
(family Charadriidal) na may maik- 
ling buntot, tuwid at patulis ang tuka, 
at karaniwang naninirahan sa bay- 
bayin. 

plow (plaw) png Agr [Ing] : araro. 

ploy png [Ing] : pakana. 

pluck (plak) pnd [Ing] 1 : bunutin, 
gaya ng balahibo o kilay 2 : hilahin 
nang bigla 3: binitin at pawalan 
upang tumunog, gaya ng kuwerdas 
ng gitara. 

plug (plag) png [ Ing] 1: piraso ng 
kahoy o iba pang materyales, gina- 
gamit upang tapalan ang butas o 
siwang 2 : Ele kasangkapan na maaa- 
ring kabitan ng mga konduktor ng 
isang kawad at nakapagdadaiti ng 
koneksiyon. 

plum (plam) pngBot [Ing] : sirwelas. 

plu*ma png [Esp] 1 : pansulat na gu- 
magamit ng tinta: dAgang 2: pakpak 1 . 

plu*m^*he png [Esp plumaje] 1 : bala¬ 
hibo 2 : bungkos ng balahibo ng 
ibon, nakatali sa isang dulo at gina- 
gamit na palamuti, lalo sa sombrero. 

plumb (plam) png [Ing] : pabigat na 
tingga sa dulo ng panghulog: plomo 2 . 

plumber (pla-mer) png [Ing] : tubero. 

plumbing (pla-ming) png [Ing] 1 : 
ang sistema ng mga tubo at iba pang 
aparato para sa pagpapadaloy ng 
tubig, basurang likido, at iba pa, 
gaya sa mga gusali 2 : ang gawain ng 

.tubero. 

plume (plum) png [Ing] 1: balahibo, 
lalo na ang malaki at ginagamit bilang 





•• 1**4*141 H 







plumero 


691 


poesiya 


palamuti 2: malaki at mahabang 
pakpak 3: anumang kahawig nito. 

pI u• m&• ro png [ Esp] : pamalis ng ali- 
kabok. 

plunder (plan-der) pnd [Ing] 1 : mag- 
nakaw ng mga kalakal nang puwer- 
sahan, gay a sa digmaan 2: kumuha 
sa maling paraan, gaya sa pagnana- 
kaw, pandarambong, at panlilinlang. 

pluperfect (plu-per-fekt) png Gra 
[Ing] : panahunan ng pandiwang 
n 



ng pangyayanng naganap 
na bago pa naganap ang iba. 

p!u*ral pnr [Ing] 1 ; mayroong higit 
sa isa 2: bumubuo ng salitang nag- 
papahiwatig ng higit sa isa. 

pluralism (plu-ra-lusim) png [Ing] 
1 ; Pil a teoiya na mayroong higit sa 
isang pangunahing substance o prin- 
sipyo b teorya na nagtataglay ang 
realidad ng dalawa o higit pang 
nakapag-i isang elemento 2: a sabay 
na paghawak ng isang tao sa dalawa 
o higit pang opisina b plurality 3: ang 
kalagayan o katangian ng pagiging 
plural. 

plurality (plu-ra-li-ti) png [ Ing] 1 : sa 
halalan, ang labis na bo to na na- 
tanggap ng nangungunang kandidato 
kompara sa pinakamalapit na kala- 
ban nito 2 : higit sa kalahati ng isang 
buo; ang mayorva 3: bilang o nu- 
mero na higit sa isa : pluralism - >h 4: 
kalagayan o katotohanan ng pagiging 
marami. 


plurga png t : panahong pataan sa 
pagsasagawa ng isang bagay 2 : pala-d 
bis, kung sa sukat. 

plus (plas) pnr [Ing] 1: hinggil sa 
pagdaragdag 2 : may bentaha; naka- 
lalamang 3: Mat positibo. 

plus (plas) pnt f Ing] 1: dinagdagan 
o idinagdag 2: at; saka; at saka 3: 
bukod pa sa. 

plush (plash) pnr [Ing] : marangya. 

* 

Plu*to png [Ing Lat] 1: Mit ang panga- 
lan na ibinigay kay Hades, na taguri 
ng mga Romano kay Orcus 2: Asji 
ang pansiyam na planeta sa sistemang 
solar. 

plutocracy (plu-tok-ra-si) png [fag] : 
plutokrasya. 

plutocrat (plu-to-krat) png [Ing] : 
plutokrata. 

plu-to-kr£s*ya png [Esp plutocracia] 

1: pamahalaan ng mayayaman : 
plutocracy 2 : estadong pinamumu- 
nuan nito : plutocracy 3: naghaha- 
ring-uri : plutocracy. 


plu*to*kr3*ta png [Esp plutocrata] 1 : 
kasapi ng isang plutokrasya : pluto¬ 
crat 2 : mayaman at maimpluwensi- 
yang tao : plutocrat. 

plu*ton png [Ing] : isang lawas ng ba- 
tongplutonic. 

plutonic (plu-to-nik) pnrHeo [Ing] : 
nabuo bilang batong igneo, na tu- 
migas sa ilalim ng rabaw ng daigdig. 

plutonium (plu-to-ni-yum) png Kem 
[Ing] : element na radyoaktibo, 
siksik; at tila pilak (atomic number 
94, symbol Pu). 

ply (play) png [Ing\ t : kakapalan o 
suson ng ilang materyales, lalo sa 
kahoy o tela 2 : hibla ng lubid at iba 
pa 3: pliyego. 

plywood (play-wud) png [Ing] : 

pi ay wud. 

PM, daglat (pi-em) [Ing] 1: Prime 
Minister 2: Postmeridian; post me¬ 
ridiem 3: post-mortem 4: Provost 
Marshal. 


Pm, symbol (pi-em) Kem [Ing] : pro¬ 
methium. 

pm, daglat (pi-em) [Ing] : post me¬ 
ridiem. 


pneumatic (nyu*ma*tik) pnr [Ing] 1 : 
hinggil sa harigin 2 : naglalaman o 
napatatakbo ng siniksik na hangin 
3 : konektado sa, o naglalaman ng 
mga daluyan ng hangin, lalo na sa 
mga buto ng ibon o isda. 

pneumatics (nyu-ma-tiks) png [Ing]: 

agham ng mga mekanikal na kata- 
^ ngian ng mga gas. 

pneumatology (nyu-ma-to-lo-dyf) png 
[Ing] : sangay ng teolohiya na may 
kaugnayan sa Espiritu Santo at iba 
pang konseptong espiritwal. 

pneumo- (nyu-mo) pnl [Ing] : pam- 
buo ng pangngalan na tumutukoy 
sa hangin, respirasyon, o baga, hal 
pneumonitis. 

pneumonectomy (nyu-mo-nek-to-mi) 
png Med [Ing] : pagtanggal sa baga 
o bahagi nito sa pamamagitan ng 
operasyon. 

pneumonia (nyu-mon-ya) png Med 
[Ing] : pamamaga ng isa o dalawang 
baga dahil sa impeksiyong dulot ng 

bakterya. 

pneumonitis (nyu-mo-nay-tis) png 
Med [Ing] : pamamaga ng baga dulot 
ng virus. 

Pol pdd : Hep 1 \ 

po pnb : katagang pamitagan, gamit 
sa magalang na paldkipag-usap lalo 
na sa pagtugon sa isang nakatatan- 


dang tumatawag o kumakausap var 
ho. 


PO, daglat (puo) [Ing] 1 ; Post Office 
2: postal order 3: Petty Officer 4: 
Pilot Officer 5: purchase order. 

Po, symbol (puo) Kem [Ing] : polo¬ 
nium. 

poach (powts) png [Ing] 1 : pagluluto 
ng idog na walang balat sa kumuku- 
long tubig 2 : pagpapakulo ng isda 
at iba pa sa kaunting likido. 

poach (powts) pnd [Ing] : mangaso 
o mangisda nang ilegal. 

pobdas*yon png Pol [Esp poblacion] : 
sentrong pampolitika at pangkabu- 
hayan ng isang bayan : downtown, 

KABAYANAN. 


p6*bre pnr [Esp] 1 : dukha 1 2: Idy 
mali ang paghusga. 

P6b-reng Adin-da-haw png Mus 

[Seb pobre+na alindahaw] : awiting- 
bay an na may masayang himig at 
sinasaliwan ng balse. 

pock (pak) png Med [Ing] 1 : butlig 
na puno ng nan a, lalo sa bulutong 
2 : pilat o markang iniwan nito. 

pocket (pa-ket) png [Ing] 1 : bulsa 
2 : nakahiwalay na pangkat o pook, 

pocketbook (pa-ket*buk) png [Ing] 
1: maliit na bag o sisidlan, gawa sa 
katad, na pinaglalagyan ng mga 
papel, salapi, at iba pa, karaniwang 
nabibitbit atf naisisilid sa bulsa 2: 
pananalapi o yaman 3: aklat, kara¬ 
niwang nakabalot ng matigas na 
papel, maliit at sapat upang maisilid 
sa bulsa. 


)OCO (pow-kow) pnb Mus [Lai] : kahit 
paano; bahagya. 

30d (pad) png [Ing] : mahabang si¬ 
sidlan ng buto, lalo ng mga legum- 
bre, gaya ng kadyos o gisantes. 

Dodagra (pe-dag-ra, po-dag-ra) png 
Med [Ing] : gota ng paa, lalo na sa 
malalaking daliri. 

0 O’d 6 r png [Esp] 1 : kapangyarihan 
2 : pananagutan. 

p 6 *di png [ Mr to] : hibo 1 . 

• • 

podium (pow-di-yum) png [Ing] 1 : 
isang malapad at nakaangat na rabaw 
sa isang silid 2 : entablado, lalo na 
ang tinutuntungan ng tagakumpas 

nc r nrkestra. 


podzol (pad-sol) png [ifys] : lupa sa 
kagubatan na pinatagas sa ilalim ang 
mga mineral. 

poem (poym) png Lit [Ing] : tula. 
po*6*si*y£ png Lit [Esp poesid] : tula. 







poet 


692 


police 


poet (po-wet) png Lit [Ing] : makata. 

po-e*ta png Lit [ Esp ] : makata. 

poetic (po * we* tik) pnr Lit [Ing] 1: 
may kaugnayan sa tula o pagtula 2 : 
matulain : poetiko. 


poetics (po*we*tiks) png Lit [Ing] 1 : 
sining ng pagsulat ng tula 2 : pag- 
aaral ng mga tula at ang teknik nito : 

POETIKA. 

pO*e*ti*k & png Lit [Esp pnetica] : poetics. 

po a e*ti a k6 pnr Lit [Esp poetico] : poetic. 

poetry (po*wet*rf) png Lit [Ing] : pa¬ 
ri ulaan. 


po’ga-da png [ Mrw] : pugad. 

pog*nad png Ark [Ifu ] : batong pun- 
dasyon ng pay-yo o bahay. 

p©*go! png [Bik ] : pigil 1 . 

p6 a grom png [ Rus] : organisado at 
maramihang pagpaslang. 

pog*s6 png [Ilk Pan] i buga. 

p6-has png [Espfojas] 1: anumang 
manipis at maiapad na bagay na 
may apat na sulok gaya ng papel, 
metal, kahoy, at iba pa var ohos : 
dAhon 5 , pliyego 2: pahina ng libro : 
dahon 5 3s panig o mukha ng pinto, 
bin tana, at iba pa : panel 4: plantsa. 

p6*hi*y£ png [ Tsf] : uri ng pansandok 
o pansalok. 

p6*hon png [Mag] : punongkahoy. 

poinciana (poyn*si*ya*na) png Bot 
[Ing] : tropikal na legumbreng pu¬ 
nongkahoy (genus Caesalpinia o 
Delonix) na may matitingkad na pu- 
lang bulaklak. 

poinsettia (poyn-set-ya) /mgBot [Ing] : 
paskuwa. 


point (poynt) png [Ing] : tuldok; pun to. 

point-blank (poynt blangk) png [ Ing] : 
puntablangko. 

pointer (poyn-ter) png [Ing] 1: Zoo 
malaking aso, may matalas na pang- 
amoy, at karaniwang ginagamit sa 
pangangaso 2: tao o bagay na nag- 
tuturo 3: impormasyon, payo, o 
mungkahi. 

Pointers (p6yn*ters) png Asn [Ing] 
1: dalawang bituin ng Plough o Big 
Dipper sa Ursa Major na kahilera 
ng Pole Star 2: dalawang bituin sa 
Southern Cross na kapag ikinonekta 
ay halos umaabot sa polong selestiyal 
sa timog. 

Pointillism (poyn*ti*lf*sim) png Sin 
[Ing] : isang pamamaraan at estilo 
ng pagpipinta na nauugnay sa neo 
impresyonismo, pinaunlad ni Seurat, 


at gumagamit ng mga tuldok upang 
makabuo ng hulagway. 

poison (poy-son) png [Ing] : lason. 

poison ivy (poy-son ay-vi) png Bot 
[Ing] : kanipay. 

p6*ka png Zoo [Esp foe a] : seal 8 . 

p6 a kal pnr [ Ing focal] : hinggil sa isang 
pokus : FOCAL. 

po*kdi png [Pan] : buto. 

pd'ker png [Ing] 1: larong ginagami- 
tan ng baraiia at nilalaro ng dalawang 
tao o higit pa 2 : bilog na barang 
metal, may hawakan, at ginagamit 
na pantulak ng gatong o uling. 

po*ki*pok png [Ilk] : paria. 

pok-lis pnr [Pan] : panot. 

pok a i6 png [Ilk] : tukod na nakaang- 
gulo. 

pokd 6r png [Ing folklore] : folklore. 

pok a l6*rik pnr [Ingfolkloric] : folklopc. 

% 

pO*kd png [Bik] : maliit na bulutong. 
po*k6l png [Pan] : varyant ng pukul. 
p6 a ko-p6 a ko png Bot: balbalolang. 
p6k*pok png 1 : [ Ilk] suma o kabuuan 

2: Kolputz 2 . 

p6*kus png [ Esp foco+s] 1: Pis pun to 
na pinagtatagpuan ng sinag ng liwa- 
nag, init, o iba pang radyasyon ma* 
tapos magtama nang pahilis o paba- 
lik : focus 2: sa optiko, a focal point 
ng lente b focal length ng lente C 
kalagayan ng larawan na malinaw : 
focus 3: pangunahing tuon ng pan- 
sin, pang-akit, o gawain : focus -pnd 
mag a p6 a kus, i*p6*kus 4: sa maka- 
bagong balarila, ang relasyong pan- 
semantika ng pandiwa sa simuno o 
paksa ng pangun gusap : focus. 

p6 a la png Bot [Tag-Bag] : malaking 
palma ( Caryota rumphiand). 

po a l£*ko png [Esp polaco] : polo 1 . 

P6 a land png [ Ing] : republika sa git- 
nang Europa. 

po a la a ngi pngHeo [Mrxu Mag] : ilog. 

po a la a ri*d^d png [Esp] 1: pagkakaro- 
on ng dalawang polo na tandisang 
magkasalungat ang mga katangian : 
polarity 2 : kalagayan ng pagiging 
positibo o negatibo kaugnay ng 
polong magnetiko o elektrikal : po- 
iartiy 3: pagkakaroon o pagpapakita 
ng dalawang magkasalungat na prin- 
sipyo, tunguhin, o katangian : pola¬ 
rity. 

Po a l4*ris png Asn [Ing] 1: kambal- 
bituin na matatagpuan sa layong 
isang degree mula sa polong selestiyal 
sa hilaga, sa konstelasyon ng Ursa 


Minor : North Star, Pole Star 2: 
uri ng balistikong misil na inilulunsad 
mulang submarino at idinisenyo 
para magtaglay ng mga bombang 
nuklear. 

po a Ia a ri*sas a y6n png [Esp polarizacion] 
1: paggawa ng kalagayan ng liwanag 
na nag-iiba-iba ang mga sinag at anyo 
tungo sa iisang direksiyon : polabtza- 
tion 2 : pagkakahati tungo sa mag¬ 
kasalungat na direksiyon : polari¬ 
zation. ' 

polarity (po*la*ri*tf) png [Ing] : pola- 
ridad. 

w 

polarization (po*la*ri*zey*shon) png 
[Ing] : polarisasyon. 

po-lay png Bot [Pan] : dita. 

po*laynas png [Esppolainas] : pang- 
ibabang kasuotan na nauunat o na- 
babanat, karaniwang ginagamit ng 
babae o bata var pula)Tias, polfnas : 

ANTIPARA 2 , LEGGING. 

pol*b6 a ra png [Esppolvera] : lalagyan 
ng pulbos var pulbera. 

pohbo png [Esp polvo] : polbos var 
pulbo. 

pohbo-ron png [Esp polvoron] : uri ng 
tinapay na gawa sa minoldeng siria- 
ngag na anna, mantekilya, asukal, 
at pulbos na gatas varpulburon. 

p6l a bos png [Esp polvo + s] : pulbos. 

pohbos pnr [Esp polvo+s] : piriung- 
pino; durog na durog var pulbos. 

pole (powl) png [Ing] 1: polo 1 2: tikin 
3: poste 4: baliwasnan 5: baras. 

po a 16 a a png Kar [ Esp] : kalo var puleya. 

polemic (po*le*mik) png [Ing] : po- 
lemika. 

polemicist (po-le*mi*sist) png [Ing] : 
polemista. 

po a l6 a mi a k6 png [Esp polemica] : ang 
sining ng pakikipagtalo hinggil sa mga 
katha, lalo sa paksang panrelihiyon : 

POLEMIC. 

po*le a mis a ta png [Esp] : tao na dalub- 
ha ; sa sa polemika; debatista : pole¬ 
micist. 

» • . 9 

p6*len png Bot [Ing pollen] : uma. 

pole star (powl is-tar) png [ Ing] 1: 
sa malaking titik, Polaris 1 2: bagay 
na sentro ng atensiyon o atraksiyon 
3: bagay na nagsisilbing patnubay o 
gabay ng prinsipyo. 

pO a !6t png [Pan] : pasak 1 . 

pole vault (pol volt) png Isp [Ing] i 
baliksuwa. 

police (pu*lis) png [Ing] : pulisya. 








‘MM 


policeman 


693 


polosirt 


policeman (pu*lfs-man) png [Ing] : 
pulis. 

policy (pa-li-sf) png [Ing] : patakaran. 

policy holder (pa-li-sf hol-der) png 
[Ing] : sa seguro, ang tao na mav-ari 
ng insurance policy. 

po-IPga-m6 /mr [Esp] : hinggil o may 
kaugnayan sa poligamya : polyga¬ 
mous. 

pO"li*g6m - ya png [Esp poligamia] : 
pagkakaroon ng dalawa o higit pang 
asawa sa isang takdang panahon : 

POLYGAMY. 

p6 a li*gl6'to png [Esp] 1 : tao na bihasa 
sa iba’t ibang wika 2 : ang pagsasama- 
sama ng iba’t ibang wika : polyglot. 

po*lhgo # n6 png [Esp] : polygon. 

po*lik*tar png [Pan] : pihit 1 . 

po-lfl-ya png [Esp polilla] : tanga ng 
damit. 

Polimnia (po-lfm-ni-ya) pngMit [ Gri]: 

ang musa ng sagradong panulaan. 

po-lbnas png: varyant ng polaynas. 

pp*li*ni*sas*y6n pngBot [Esppoliniza- 
cion] : ang paglipat ng uma mula sa 
anther patungo sa estigma : polli- • 

NATION. 

p6*li*n6nvyo png Gra: isang pahayag 
na binubuo ng dalawa o mahigit pang 
katawagan. 

polio (pohyo) png [Ing] : pinaikling 
anvo ng poliomyelitis. 

poliomyelitis (po-li-yo-ma-yi-lay-tis) 
png Med [Ing] : polyo. 

p6*li*s& png [Esp poliza] : insurance 
policy. 

Polish (po •lis) png [Big] : wika sa Po* "' 
land, kabilang sa Slavonikong grupo 
ng mga wika at nakasulat sa alpabe- 
tong Romano. 

Polish (po •lis) pnr [Ing] : may kaug¬ 
nayan sa Poland, sa mga mamamayan 
nito, at sa kanilang wika o kultura. 

Polish notation (po-lis no-tey-shon) 
png Mat [Ing] : isang sistema ng 
notasyon para sa mga pormula na 
hindi ginagarnitan ng mga braket at 
mga bantas, madalas gamitin upang 
kumatawan sa sunod-sunod na mga 
operasyong isinasagawa sa computer 
at katulad. 

pclfs'ta png [Esp polo+ista] : noong 
panahon ng Espanyol, tao na sapili- 
tang pinagtrabaho nang walang ba- 
yad sa ilalim ng kautusang polo. 

pO'li*t£*na png [Esp napolitana] : sa 
mga sugal, ang pagkakasunod-sunod 
ng tatlong barahang may pinakama- 
taas na bilang var pulitana. 


politburo (po-lit-byu-row) png [Rus] : 
pangunahing lupong pampatakaran 
at komiteng tagapagpaganap ng isang 
Partidong Komunista, lalo na sa 
dating USSR. 

polite (po-layt) pnr [Ing] : maganda 
ang asal; mapitagan; magalang. 

politesse (po-li-tes) png [Ing] : por- 
mal na pagkamagalang. 

political (po-lf-ti-kal) pnr [Ing] : pam- 
politika. 

political correctness (po-lf-ti-kal 

ko-rek-nes) pnr [Big] 1: pag-iwas sa 
paggamit ng mga anyo ng pahayag 
at pagkilos na nagsasantabi o uma- 
aglahi sa mga pangkat ng minorya 
2: pagtatagTiyod ng gayong pag-iw r as. 

political economy (po lf ti kal e-ko- 

no-mf) png [Big] : pag-aaral sa mga 
aspektong ekonomiko ng pamaha- 

laan. 

political prisoner (po lf ti kal prf- 

so-ner) png [Ing] : bilanggong pam- 
politika. 

politician (po-li-tf-shan) png [Ing] : 
politiko. 

politicize (po-lf-ti-sayz) pnd [Ing] 1: 
a magbigay ng pampolitikang kulay 
o pakahulugan b pukawin ang pam¬ 
politikang kaisipan 2 : makilahok o 
makipag-usap hinggil sa politika. 

politics (pa*li*tfks) png [Big] : politika. 

po*lbti*ka png [Esp politico] 1 : agham 
at sining ng pagpapatakbo ng pama- 
halaan : politics 2 : pamamaraang 
sinusunod o itinataguyod ng isang 
halal ng bayan sa pagtupad ng kani- 
yang tungkulin : pounce 3: tunggalian 
ng mga lapian para sa kapangyari- 
han at pangangasiwa ng pamahalaan : 
politics 4: pailalim at mapanghating 
pakana o intriga, lalo na upang aga- 
wdn ang katungkulan o kapangyarihan 
sa loob ng isang pangkat : politics 
5: opinyon, paninindigan, at ugna- 
yang pampolitika ng isang tao o 
pangkat i;arpulftika : politics. 

po*li*ti-k6 png [Esp politico] 1: tao na 
aktibo sa politika, lalo na ang nanu- 
nungkulan sa pamahalaan : politi¬ 
cian 2 : tao na bihasa sa mga mani- 
obrang pampolitika var pulftiko : 

politician. 

polity (po-li*tf) png [Ing] 1: anyo o 
proseso ng pamahalaang sibil o 
konstitusyon 2 : organisadonglipunan; 
ang estado bilang isang entidad na 
pampolitika. 

p6l*ka png Mus Say [Esp Ing] 1: uri 
ng masigla at mabilis na sayaw 2 : 
musika para dito. 


polka dot (pol-ka dat) png [Ing] : 
bilog-bilog na disenyo sa tela. 

poll (pol) png [Ing] 1: halalan; pag- 
hahalalan; pook na pinagbobotohan 
2: a pagboto at pagtatala ng bo to sa 
isang eleksiyon b bilang ng botong 
naitala 3: pag-alam sa opinyon ng 
publiko hinggil sa isang hatag na 
paksa, karaniwang sa pamamagitan 
ng pagtatanong sa isang halimbawang 
pangkat ng mga tao. 

pollen (po-len) png [Ing] : polen. 

pollination (po-li-ney-shon) pngBot 
[Ing] : polinisasyon, 

poll tax (pol tax) png [Big] : nakatak- 
dang buwis na ipinapataw sa lahat 
ng mga nasa hustong gulang nang 
hindi isinasaalang-alang ang kanilang 
kita o pag-aari. 

Pollux (po-luks) png [Gri] 1: Mitang 
kakambal ni Castor 2: A^ang pina- 
kamaningning na bituin sa konste- 
lasyon ng Gemini. 

pollyanna (po-li-ya-na) png [Ing] : 
tao na labis ang pagiging masayahin 
at optimistiko. 

p6*lo png [Esp] 1: Heo alinman sa 
dalawang dulo ng tuwid na guhit na 
nagdaraan sa gitna ng daigdig, mu~ 
lang isang panig hanggang kabila, 
tulad ng North Pole : poiako, pole 
2 : Isp larong pangkatan, nakasakay 
sa kabayo ang apat na manlalaro sa 
bawat pangkat, at may haw^ak na 
mahabang malyeteng panghataw sa 
bolang kahby na ihuhulog sa buslo 
ng kalaban 3: Kol polo shirt 4: Kas 
polos y servicio. 

polo de hiero (po*lo de hi-ye*ro) png 
Bot [Esp] : punongkahoy ( Zanthos - 
themon verdngonianus) na kapamilya 
ng duhat ngunit napakaasim ng bu¬ 
rl ga at napakatigas ng kahoy. 

polonaise (po-lf-neyz) png [Big] 1: 
Say maringal na sayaw mula sa Po¬ 
land, mabagal at tila nagpapadulas 
ang hakbang 2: Mus musika para 
dito 3: damit pambabae, hapit ang 
itaas, may nakasusong palda na na- 
kabukas ang harapan upang makita 
ang paldang pang-ilalim. 

polonium (po-lon-yum) png Kem 
[Ing] : radyoaktibo at metalikong 
element (atomic number 84, sym¬ 
bol Po). 

polo shirt (podo shert) png [Ing] : 
panlalaking kasuotang pang-itaas, 
rnaikli ang manggas, maaaring biyak 
o hindi ang harapan : polo 3 , polosirt. 

p6-lo*sfrt png [Ingpolo shirt] : polo 
shirt. 





polos y servicio 


694 


polyrhythm 


polos y servicio (po-los i ser-vfs-yo) 

png Kas [Esp ] : noong pan ah on ng 
Espanyol, sapilitang pagpapatrahaho 
sa mga tao : polo 4 . 

pol-oy png [Ilk] : simoy. 

pohpol png [Bik] : tapal o plaster sa 
sugat. 

poltergeist (pol-ter-gayst) png [Ing] : 
maingay na multo na nagpaparam- 
dam sa pamamagitan ng pagpapa- 
galaw ng mga bagay. 

poly- pnl [Big] 1: nagsasaad ng ma- 
rami o sapat, hal polyandry, polycli¬ 
nic 2: Kem nagsasaad ng pagtataglay 
ng ilan o maraming radikal sa uri 
ng molecule, lalo sa polymer, hal 
polyethylene, polysaccharide. 

polyadelphous (pol-ya-del-fus) pnr 
Bot [Ing] : nagtataglay ng maraming 
stamen na nakapangkat sa tatlo o 
higit pang bigkis. 

polyamide (pol-ya-mayd) png Kem 
[Ing] : alinman sa uri ng kondensas- 
yong polymer na nalilikha mula sa 
inter-aksiyon ng pangkat amino ng 
isang molecule at grupong carboxyl- 
lic acid ng isa pang molecule. 

polyandry (po-li-yan-dri) pngllng] ' 
kaugalian na maaaring magpakasal 
ang isang babae sa dalawa o higit 
pang lalaki sa isang takdang panahon 

Cf POLYGAMY, POLYGYNY. 

polycarbonate (podi-kar-bo-neyt) 

png Kem [Ing] : alinman sa uri ng 
polymer na nagkakaugnay ang mga 
yunit sa pamamagitan ng grupong 
carbonate, at karaniwang ginagamit 
bilang panghubog na materyales. 

polychaete (po-li-kft) png Zoo [Ing] : 
uri ng bulateng pantubig (class Poly- 
chaeta) na maraming hibla sa mala- 
mang lobe ng bawat bahagi ng kata- 
wan nito. 

polychromatic (po-li-kro-ma-tik) pnr 
[Ing] 1: may taglay na maraming 
kulay 2: Pis nagtataglay ng mahigit 
isang habang-alon. 

polychrome (po-li-krom) (mg Sin [Ing] 

1: likhang marami ang kulay, lalo 
na ang pinintahang estatwa 2 : mara¬ 
mi o iba’t ibang pagkukulay. 

polyclinic (po-li-klf-nik) png [Ing] : 

klinika para sa iba’t ibang uri ng ka- 
ramdaman; pangkalahatang ospital. 

polycyclic (po-li-say-klik) pnr Kem 
[Ing] : nagtataglay ng mahigit isang 
ring ng mga atom sa molecule. 

polydactyl (po-li-dak-til) pnr Zoo 
Med [Ing] : nagtataglay ng mahigit 
limang daliri sa bawat kamay o paa. 


polyester (po-li-yes-ter) png [Ing] : 
alinman sa pangkat ng kondensas- 
yong polymer na ginagamit sa pagbuo 
ng mga hiblang sintetiko at paggawa 
ng resin. 

polyethylene (po-liu-ti-lm) pngKem 
[Ing] : polymer na plastik ng ethylene 
(CH 2 CH 2 ), ginagamit sa paggawa 
ng insulasyon, bag, at katulad. 

pohye-to png [Esp folleto] : limbag na 
babasahm, malimit na isang pahina, 
at nagdudulot ng impormasyon : 

PAMPLET. 

polygamy (po*li*ga*rm) png [Ing] : 
poligamya. 

polygene (po-li-dym) png Bio [Ing] : 
isa sa bawat pangkat ng mga indepen- 
diyenteng gene na kolektibong na- 
kaaapekto sa isang katangian. 

polygenesis (podi-dye-ni-sis) png Bio 
[Ing] : pinag-ugatan ng lahi o species 
mula sa ilang independiyente*rg 
pangkat. 

polygeny (po-li-dye-ni) png Bio [Ing] : 
teorya na nagmula ang sangkatauhan 
mula sa ilang independiyenteng pares 
ng mga ninuno. 

polyglot (po-li-glot) png [Ing] : poli- 
gloto. 

polygon (po-li-gon) png [Ing] : pigu- 
rang maraming anggulo : poligono. 

polygyny (po-li-gi-m) png [Ing] : 
kalagayan o kaugalian na maaaring 
magkaroon ng mahigit sa isang asawa 
ang sinumang lalaki sa isang takdang 
panahon Cf polygamy, polyandry. 

polyhedron (podnhi-dron) png [ Ing] : 
solidong pigura na maraming muk- 
ha, karaniwang higit sa anim. 

polymath (podi-mat) pig [Ing] 1 : tao 
na marami o iba’t iba ang pinag- 
aralan 2 : isang mahusay na iskolar. 

polymer (po-li-mer) pngKem [Ing] : 
tambalang nagtataglay ng isa o ma¬ 
higit pang malalaking molecule na 
nabuo mula sa naulit na mga yunit 
ng maliliit na molecule. 

polymorphism (poH*mopfi*sim) png 
[Ing] : ang pagkakaroon ng isang 
bagay ng iba’t ibang anyo. 

Polynesia (po-lhne-si-ya) png[Ing] : 
isa sa tatlong pangunahing pangkat 
ng mga isla sa Pasipiko (^Melane¬ 
sia, Micronesia. 

Polynesian (po-li-m-si-yan) png[Ing] 

1 : a katutubo o naninirahan sa 
Polynesia b tao na may lahing Poly¬ 
nesian 2 : pangkat ng mga wikang 
Malayo-Polynesian na kinabibilangan 
ng Maori, Hawaiian, at Samoan. 


polynomial (po-li-no-mhyal) png Mat 
[Ing] : expression ng mahigit dala- 
wang alhebraikong termino, lalo 
ang suma ng ilang termino na taglay 
ang sarisaring power ng parehong 
variable. 

p6l*yo png \ : Med [Esp polio] sa pato- 
lohiya, sakit na may pamamaga ng 
mga nerve cell, lalo sa mga anterior 
horn ng gulugod, nagdudulot ng 
paralisis, sinusundan ng muscular 
atrophy, *nauuwi sa ganap na pagka- 
pinsala at pagkasira ng buto Cf pilay : 
poliomyelitis 2: [Tng] kasal. 

polyp (po-lip) png [Ing] 1: Zoo coe- 
lenterate na nakadikit sa base nito, 
lalo sa kolonyang gaya ng sa korales 
2: Med butlig na nakausli sa daanan 
ng uhog. 

polyphagous (po-li-fa-gus) pnr Zoo 
[Ing] : may kakayahang kumain ng 
sarisaring uri ng pagkain. 

Polyphemus (po-li-fi-mus) png Mit 
[Ing Gri] 1 : Cyclops na bumihag kay 
Odysseus at sa ilan niyang kasama sa 
yungib 2 : ang mangingibig ng nim- 
pang si Galatea, at ang pumatay sa 
karibal na si Acis dahil sa paninibugho. 

polyphone (po*li*f6n) pngLgw [Ing] : 
sa ponetika, sagisag o titik na kuma- 
katawan sa ilang magkakaibang tunog. 

polyphonic (p6*li*fo*nic) pnr [Ing] 

1: Mus may dalawa o mahigit pang 
independiyenteng bahdgi; contra¬ 
puntal 2: Lgw sa titik at iba pa, kuma- 
katawan sa mahigit na isang tunog. 

polyphony (po*li*fo-m) png [Ing] 1: 
Mus a estilong polyphonic sa akdang 
pangmusika; counterpoint b akdang 
isinulat sa ganitong estilo 2: Lgw 
ang pagsagisag ng magkakaibang 
tunog sa pamamagitan ng parehong 
titik o karakter. 

polypod (po*li*p6d) pnr Zoo [Ing] : 
nagtataglay ng maraming paa o ga- 
lamay na tila paa. 

polypropene (po-K-pro*pin) pngKem 
[Ing] : polypropylene. 

polypropylene (p6*li*pr6*pi-lm) png 
Kem [Ing] \ alinman sa mga polymer 
ng propylene kabilang ang mga ma¬ 
teryales na thermoplastic na ginaga¬ 
mit sa mga negatibo ng pelikula, fiber, 
o mga materyales sa pagmomolde : 

polypropene. 

% 

polyrhythm (podi-ri-dem) png Mus 
[Ing] 1: ang paggamit ng dalawa o 
mahigit pang ritmo nang magkaka- 
sabay 2 : ang daloy ng musika sa ga- 
yong paraan. 





. 


i«.W' if »«i 60 wauhi;,.«:,.i. 




polysaccharide 


695 


pontificate 


polysaccharide (po-li-sa-ka-rayd) 
png Kem [Ing] : carbohydrate, gaya 
ng starch, insulin, cellulose, at iba, 
na nagtataglay ng higit sa tatlong ga¬ 
rni t ng monosaccharide sa molecule. 

polysemy (po-li-sumi) pngLgw [Ing] : 
pag-iral ng maraming kahulugan, 
gaya sa isang salita. 

polysyllabic (po-li-si-la-bik) pnr [Ing] 

1: sa salita, nagtataglay ng maraming 
pan tig 2 : nagsasaad ng paggamit ng 
mga salitang maraming pan tig. 

polysynthetic (po-li-sin-te-tik) pnr 
[Ing] 1: Lgw nagsasaad ng wikang 
natatangi sa kombinasyon ng ilan o 
lahat ng elementong sintaktiko ng 
pangungusap sa isang salita 2 : binu- 
buo ng serye ng kambal na mga kris- 
tal na nagsanib upang makalikha ng 
estrukturang magkakadikit. 

polytechnic (po-li-tek-nik) png [Ing ]: 

institusyon ng mataas na edukasyon 
na nagbibigay ng mga kurso sa ma¬ 
raming aralin, lalo na sa agham at 
teknolohiya. 

k * it i s s " r • 

polytetrafluoroethylene (po li tet- 
ra-flo-ro-e-ti-lin) png Kem [Ing] : 
matigas, translucent polymer na luma- 
laban sa mga kemikal at may maba- 
bang coefficient ng friction, ginagamit 
sa gaya ng selyo o bering. 

polytheism (po-li-te-fz-em) png[Ing] : 
Pfininiwala o pagsamba sa mahigit 
isang diyos. 

p6*ma png [Mag] : layon. 

po*m£*da png [Esp] : painpahid sa 
buhok, mabango, at karaniwang gi¬ 
nagamit ng lalaki var pamada, ptr- 
mada : pomade. 

pomade (po-meyd) png [Ing] : po- 
mada. 

po*ma*pa*tay png [Bon] : tao na na- 
ngangasiwa ng ritwal. 

pomegranate (po-mi-gran-it) pngBot 
[Ing] : granada 3 . 

pO’m£"lo pngBot [Esp] : suha. 

po-m6n*to png [Esp fomento] : tapal - 

pnd mag-po-mdn*to, po # m6n-tu- 
h6n, i'po*m6n-to. 

p6*mes png [Esp pomez] : bato na 
mula sa bulkan, karaniwang matigas, 
magaan, at esponghado : pumice. 

pomiculture (po-mi-kul-tyur) png 
[Ing] : pagpapasupling ng bungang- 
kahoy. 

pompadour (pom-pa-dor) png [Ing] : 
uri ng ayos ng buhok na pambabae, 
na nakataas at nakasuklay nang pasa- 
lungat sa mukha. 


pdrrvpang png [ Tsi] : biniyak na buko 
ng kawayan at ginagamit na pang- 
hawak sa pilak o ginto na tinutunaw 
var pumpang. 

p6m*pa*no png Zoo [Ing] : varyant ng 

pampano. 

p6m*pi*y6ng png 1 : Mas instrumen- 
tong pinapalo, gawa sa manipis na 
aserong pinagpipingki upang tumu- 
nog : cymbal 2 : sa sugal, gaya ng 
huweteng, ang muling paglabas ng 
numerong lumabas na 3: anumang 
kilos o tunog pompiyang. 

p6m*pon png [Ing] : bolang ornamen¬ 
tal o anumang borlas na yari sa hi- 
maymay, sutla, o laso, na karaniwang 
ipinapalamuti sa sombrero o damit. 

pom*p6 a so pnr [Esp] 1: magarbo : 
pontifical 2 2 : mapagpasikat; labis 
magpahalaga sa sarili : pontifical 2 . 

p6*naw pnr [Mrw] 1: bigaw 2: tulig. 

ponce (pons) png [Ing] 1: lalaki na 
nabubuhay mula sa kinikita ng isang 

puta Cf bugaw 2: Alp bakla. 

Ponce, Mariano (pon-se mar-ya-no) 
png Kas : (1863-1918), makabayang 
manunulat, diplomat, at isa sa mga 
propagandista ng Filipinas sa Europa. 

poncho (pont-tso) png [Ing] 1: bala- 
bal mula sa America, yari sa piraso 
ng tela na may gilit sa gitna para sa 
ulo : pontso 2 : kapoteng kahawig 
nito : pontso. 

Poncius Pilate (pon-si-yus pay-let) 
png [Ing] : Ponsiyo Pilato. 

pond (pand) png [Ing] : maliit na 
lawas ng tubigan na likas na nabuo, 
o ginawa ng tao. 

p6n*da png [Esp fonda] 1: kainan Cf 
kapiterya, restoran 2 : pansamanta- 
lang tindahan kapag pista at ibang 
pagdiriwang. 

p6n-de-r6-sa png [Ing] 1: Bot punong 
pino (Pinusponderosa) mulasa Hila- 
gang Amerika 2: ang pulang kahoy 
mula sa punong ito. 

p6n*do png [Esp fondo] 1 : anumang 
nakatago at nakalaan para sa parti- 
kular na gamit o layunin : fund 2: 
hanggahan ng lalim, gaya sa ilog at 
look : daong 4 3: pagtigil o paghinto 
4 : salapi na nakalaan para sa parti- 
kular na gamit o layunin : fund 5: a 
kaligiran b kakayahan; kaalaman 6: 
a tuluyan b sadsaran ng sasakyang 
dagat. 

p6n*dot png [Mrw] : pulot. 

pon*dot/>n^mag*p6n-dot f pu-mon- 
dot, i-p6n-dot [Mrw] : pulutin. 


po-nen-te png [Esp] 1 : ispiker sa 
kongreso 2 : sa korte, ang tagasulat 
ng desisyon o hatol. 

pomedi-ka png [Esp fonetica] : agham 
ng tunog ng mga salita at ang pag- 
papalabas o pagbigkas sa mga ito : 
phonetics. 

pong png [ Tsi] 1 : katawagang gina¬ 
gamit sa madyong upang ipakilalang 
husto ang tatlo o higit pang pitsang 
magkakatulad 2 : katagang sinasabi 
ng taya kung nakahuhuli ng kalaro, 
gaya sa larong taguan. 

poniard (pon-yard) png [Ing] : maliit 
at payat na patalim. 

pon-kan pngBot [ Tsi] : mandarin. 

po*no png [Bik] : pananakit ng ulo. 

po - n6*gra*p6 png [Esp fonografo] : 
aparatong ginagamit sa pagpapatug- 
tog ng plakang angkop o ukol dito : 
phonograph. 

porno! png [Mag] : pulo. 

p6*nodo*hbya png [Esp fonologia] : 
pag-aaral ng makabuluhang tunog 
ng isang wika : phonology. 

p6’no*p6b*ya png [Esp fonofobia] : 
labis na takot sa tunog, tinig, o pag- 
sasalita. 

p6n*pal png [Ing phone pal] : kaibigan 
sa telepono var pompzh 

pon*p6n pnd pon-pu a nin, pu-mon* 

pon [ Bik] : kumuha o kumolekta. 

pon*pon pnr [War] : nakabunton; 
nakatambak. 

pons (ponz) png Ana [Ing] : bahagi 
ng sanga sa utak na nag-uugnay sa 
medulla oblongata at sa thalamus. 

pon-ta-nel png Ana [Ing fontanelle] : 
bumbunan. 

pon-terrvpen png [ Ing fountain pen] : 
fountain pen. 

pon*ti pngBot [Pan] : saging. 

pontiff (pon-tif) png [Ing] : ang Papa. 

pontifical (pon-ti-fi-kal) png [Ing] 1: 
sa Simbahang Katoliko Romano, ang 
aklat ng kanluraning Simbahan na 
nagtataglay ng mga ritwal na dapat 
isagawa ng papa o obispo 2 : ang 
kasuotan o sagisag ng obispo, kar- 
dinal, o abad. 

pontifical (pon-ti-fi-kal) pnr [ Ing] 1 : 
sa simbahang Katoliko Romano, 
hinggil o may kaugnayan sa Papa 2: 
pomposo. 

pontificate (pon-tf-fi-keyt) pnd [Ing] 
1 : a gumanap na tila pontiff’; magkun- 
waring hindi nagkakamali b maging 
pomposo at dogmatiko 2: gumanap 
bilang obispo, lalo sa Misa. 






pontipikal 


696 


pormal 


pon*ti*pi*k£l pnr [Esp pontifical] : 
hinggil sa katangian ng isang pond- 
pise; 

poivtf-pi-se png [Esp pontifice] : Obis¬ 
po ng Papa. 

p 

pontoon (pon- 11111 ) png [Ing] : pontun. 

p6n*tse p?ig [Esp pone he] : punch. 

p6n*tSO png [Esp poncho] : poncho. 

pon*ttin png [Ingpontoon] 1: bangka 
o iba pang estrukturang lumulutang, 
ginagamit 11 a pang-agapay sa pansa- 
mantalang tulay sa ilog : pontoon 
2 : palutang sa derik, palapagan, at 
kauri : pontoon 3: palutang sa mga 
sasakyang dagat na may lulang ma- 
bibigat na kargamento : pontoon. 

pony (pow-ni) png [ Ing] 1: Zoo uri 
ng kabayo na maliit o pandak Cf 
bisiro, kastanyo 2 1 maliit na baso 3: 
Zoo kabayong pangkarera 4: ayos 
ng buhok na binanat nang pasalu- 
ngat, binigkis ng tali, at tila nakalaylay 
na buntot ng kabayo. 

poodle (pu-del ) png [Ing] 1: Zoo uri 
ng aso na kulot kng balahibo 2 : utu- 
san o tagasunod. 

po # 6k png [Hit Seb Tag] - 1 : partikular 
na bahagi ng puwAng o espasyo, 
may tiyak man o walang hanggahan : 
lugar, place 2 : espasyo o puwang sa 
pangkalahatan : lugar, place 3: tiyak 
na bahagi ng puwang, karaniwang 
inookupahan ng anumang bagay : 

lugar, place 4: rehivon o area : lu- 

7 / 

gar, place 5: bukas na puwang, gaya 
ng lungsod o bayan : lugar, place 
6: maikling daan : lugar, place 7: 
bahagi ng espasyo o puwang na gi¬ 
nagamit na tirahan, gaya sa lungsod, 
bayan, o nay on : dapit, disso, duog, 
kAden, lugar, lunan, pasen, place, 
pijrok, sityo. 

pool (pul) png [Ing] 1 : sanaw 2: mun- 
ting lawas ng anumang likido 3: ma- 
lalim na bahagi ng ilog 4: swimming 
pool 5: a karaniwang suplay ng mga 
tao, sasakyan, o bagay na laan para 
ibahagi sa isang pangkat ng tao b 
pangkat ng mga tao na nagbabaha- 
gihan ng mga tungkulin 6 : Isp uri 
ng laro sa mesa, na kahawig ng bil- 
yar, ngunit bilog na pitsa ang gamit 
sa halip na bola. 

p6-ol png [Ifu] : pagbalumbon ng 
mga himaymay sa hugis ng bola - 

pnd mag‘p6-ol, i-pd-ol, po-6*lan 

poon (pun) png Bot [/ng] : matayog 
na laging-lunting punongkahoy (genus 
Calophyllum) mulang Indo-Malaya. 

po*6n png [Mnv Tag] 1: panginoon 
2 : larawan ng santo. 


poor (pur) pnr [Ing] : dukha. 

pO a 6t png : pagkamuhi; sukdulang 
galit: ducal -pnd ma'po'bt, ka a po a 
o*t An -pnr na’ka-po-po'dt, na*po a 
po*6t. 

pop (pap) png [Ing] 1: bigla at mala- 
kas na tunog, gaya ng tapon na 
naalis sa nguso ng bote 2 : mabula at 
matamis na inumin 3: komersiyal at 
popular na musika, lalo na ang nag- 
mula noong dekada 1950 : pop music 
4: pop na rekord o kanta : pop music. 

pop (pap) pnr [Ing] 1 : may estilong 
popular at moderno 2 : hinggil sa 
pagtatanghal, o kaugnay ng musikang 
pop. 

p6*pa png: hulihang bahagi ng bapor 
at iba pang sasakyang dagat. 

po*pa*o png [Mnv] : panganay. 

pop art (pap art) png Sin [Ing] : estilo 
at kilusang nakabatay sa kultijrang 
popular at mass media, lalo na bi'lang 
masusing panunuri sa tradisyonal 
na halagahan sa fine arts. 

popcorn (pap-korn) png [Ing] : anu¬ 
mang uri ng maliliit at matigas na 
butil ng mais na lumalaki kung pinai- 
initan o ibinubusa. 

pop culture (pap kul-tyur) png [Ing] : 
kulturang komersiyal na nakabatay 
sa panlasang popular. 

Pope (powp) png [Ing] : Papa. 

popgun (pap-gan) png [Ing] 1 : laru- 
ang baril na may balang pelet o tapon 
at gumagana sa pamamagitan ng 
kumpresyon ng hangin sa kanyon 2 : 
tawag sa di-gumaganang baril. 

poplar (pap-lar) png Bot [Ing] 1: 
punongkahoy (genus Populus ) na 
mataas at mabilis lumaki 2 : malam- 
bot at puting kahoy ng punong ito. 

p6p*lin png [Ing] : telang karaniwan 
ang pagkakahabi, yari sa cotton, at 
may rabaw na parang sako. 

pop music (pap myu-sik) png Mus 
[Ing] : pop 3 ’ 4 . 

p6*pok png Kar [Mnv] : martilyo. 

po a p6 s yi png [ Mrw] : pasuwit. 

pOp*pO png [Iba] : paglamog sa gabe - 

pnd mag*pop # p6, pop*p6*in. 

poppy (po-pi) png [Ing] : ilo^halaman 
(family Papaveraceae) na may mati- 
tingkad na bulaklak, madagtang la- 
man, at pabilog na butong kapsula. 

p6*pu*lar pnr [Esp Ing] 1 : kinagigili- 
wan, hinahangaan, o minamahal ng 
karamihan ng tao : hit 4 2 : angkop o 
sadyang para sa panlasa at talino ng 


karaniwang tao 3: galing sa karani¬ 
wang tao. 

p6*pu a la*ri*d^d png [Esp] 1 : katangian 
o katotohanan ng pagiging popular 
2 : ang pabor ng karamihan o ng 
partikular na pangkat ng tao : popu¬ 
larity. 

popularity (po*pyu*la*ri*ti) png [Ing] : 
popularidad. 

po*pudas*y6n png [Esp population] 
1: kabuuang bilang ng mga tao na 
naninirahan sa isang bansa, lungsod, 
o anumang pook : population 2 : sa 
estadistika, pangkat ng mga indibid- 
wal o bagay na pag-aaralan : popu¬ 
lation. 

population (po*pyu*ley-shon) png 
[Ing] : populasyon. 

por pnk [Esp] : ayon sa pamantayang 
sukatan ng anumang isinasaalang- 
alang, hal por piraso, por kilo : per. 

p6*ra png [Mrw] : sagwan; gaocl. 

p6*rak png [Bik] : sabog. 

po*ra*p6*ra png Ana [Mrw] : balagat. 

porcelain (por-se-leyn) png [Ing] : 
porselana. 

porch (ports) png Ark [Ing] 1: silu- 
ngang nababakuran o may dingding 
at laan para sa pasukan ng gusali 2 : 
balkon. 

porcupine (por-kyu-payn) png Zoo 
[Ing] : hayop (Erethizon dorsatum) na 
mapagngatngat, may matitigas na 
balahibo, at karaniwang itim : pu- 

WERKOSPIN. 

v 

po*ri*pi*san png [Mrw] : puyo. 

pork png [Ing] : laman at taba ng ba- 
boy, ginagamit na pagkain. 

pork barrel (pork ba-rel) png [Ing] 
1: pondong mula sa pambansang 
badyet at ibinibigay sa mga mamba- 
batas upang garni tin sa pagpapaunlad 
sa kani-kanilang lalawigan, bayan, 
at distrito 2: Kol salaping kinukurakot 
ng mga politiko mula sa kabang- 
yaman ng bansa. 

por-lo png [Ingfurlough] : furlough. 

p6r-ma png [Esp forma] 1 : anyo; hugis : 
form 2 : balangkas na tularan : form 
3: dokumentong may puwang para 
sa kailangang impormasyon : form, 
pormularyo 2 . 

por*m^l png [Esp formal] : ang lala- 
king umaakyat ng ligaw : formal. 

porm£l pnr [Esp formal] 1: nanga- 
ngailangan ng mahigpit na pagtalima 
sa kahingian ng anyo, kaugalian, o 
kagandahang asal: formal 2 : angkop 
isuot o gamitin sa mga seremonya, 



pormaldehi'do 


697 


portiere 


marangyang handaan, at iba pa : 
formal 3: a hinggil sa porma, lamang 
b may kaugnayan lamang sa porma 
o estruk-tura, at hindi sa nilalaman : 
formal 4: pampaaraian; akademiko : 

FORMAL. 

p6rmal*de*hl*do png [Esp formalde- 
hido ] : formaldehyde. 

pdrmadin png [Ing formalin] : for¬ 
malin . 

p6r*ma*lf*na png [Esp formalina ] : 
formalin. 

porma-lfs-mo png [Esp formalismo ] : 
varyant ng formalismo. 

9 

■ 

por man png [Ingforeman] : foreman 1 . 

por*mas*y6n png [Esp formation] : 
formation. 

p6r*mat png [Esp format ] : format. 

p6r*mu a l& png [Esp formula] 1: set ng 
pagkakabuo ng salita, gaya sa pagpa- 
pahayag o pagdedeklara ng tiyak na 
bagay, upang masundan ng pama- 
maraan o upang magamit sa ibang 
seremonya : formula 2 : anumang 
palagiang paraan na ginagamit sa 
paggawa ng isang bagay : formula 
3: Mat panuntunan na malimit na 
ipinakikita sa algebraic symbol : 
formula 4: Kent ekspresyon ng mga 
sangkap ng compound sa pamama- 
gitan ng simbolo o pigura : formula. 

p6rmu*l6ryO png [Espformulario] 1: 
koleksiyon o sistema ng mga por- 
mula : formulary 2: porma 3 3: aklat 
na may listahan ng mga sangkap at 
pormula para sa paghahanda ng 
gamot : formulary. 

p6rno pngKol [Ing] : pornograpiya. 

pornographic (por-no-gra-fik) pnr 
[ Ing] : pornograpiko. 

pornography (por-no-gra-fi) png 
[Ing] : pornograpiya. 

p6r a no a gr6*pi a k6 pnr [Esp pronografi- 
ca] i mahalay; malaswa : porno¬ 
graphic. 

por a n6 a gra a pf a ya png [Esp pomogra- 
fia] : paglalarawan 6 pagtatanghal 
ng sexual na aktibidad sa Jiteratura, 
pelikula, at katulad, upang pukawin 
ang pagnanasang sexual ng mamba- 
basa o manonood : pornography. 

p6-ro png 1: [Esp foro] forum 2: [Bik] 
ibabaw 2 3: sa sugal, malapit nang 
manalo : puro 4 . 

po # r6 png [War] : pulo. 

porphyria (por-fi-rf-ya) png Med [Ing] : 
di-karaniwan at namamanang sakit 
na dulot ng abnormal na metabolis- 


mo ng pigment na hemoglobin ng 
dugo. 

porphyrin (por-fi-nn) png Rem [Ing] : 
kristalinang pigment na may sapad 
na molecule. 

porphyry (por-fi-n) png [Ing] 1 : ma- 
tigas na bato na minimina sa sinau- 
nang Egypt, at binubuo ng puti o 
pulang kristal 2: Heo batong mula 
sa bulkan, na may malalaking kristal 
na nakabukod sa molde ng maliliit 
na kristal. 

porpoise (por*pos) png Zoo [ Ing] : 
uri ng balyena (family Phocaenidae) 
na may maliliit na ngipin, mababa 
at patatsulok na palikpik, at pabilog 
na ngtiso. 

porridge (po-ridz) png [Ing] : pag- 
kain na binubuo ng oatmeal o tri¬ 
gong pinakuluan sa tubig o gatas. 

por*sa a do pnr [Esp forzado] : varyant 

ng puwersado. 

p6r a se a l£ a na png [Esp porcelana] 1: 
luwad na matigas, nanganganinag, 
at ginawang kristal : porcelain 2 : 
bagay na likha mula rito : porceiain 
3 : bagay na kakulay o kahawig nito, 
ha,l kutis porseiana : porcelain. 

p6r a seps png [Ing forceps] : kasang- 
kapan o instrumentong ginagamit na 
pansipit var porsep. 

por a si a y6n*to png [Esp por ciento] 1: 
isa sa sandaang bahagi 1 / m : baliag- 
dAn, percent, persent 2 : antas o pro- 
porsiyon sa bawat sandaan : bahagdan, 
percent, persent 3: sapi, kasunduan, 
at iba pa na nangangailangan ng 
antas ng interes : bahagdan, percent, 

PERSENT. 

por*s6 a SO pnr [Esp forzoso] : sapilitan; 
di-maiiwasan. 

port png [Ing] 1 : daungan 2: bayan 
o pook na may daungan 3: porthole 
4: bukas na bahagi sa gilid ng barko, 
para sa pagpasok at paglabas ng pa- 
sahero at kargamento 5: kaliwang 
gilid ng barko, kung nakaharap sa 
prowa ang tumitingin 6 : uri ng mata- 
mis na alak at karaniwang matingkad 
na pula 7: Ele socket o apertura sa 
isang electronic circuit, laio na sa 
computer, na pinagkakabitan ng 
karagdagaiig kasangkapan. 

p6r*ta png [Seb War Esp] : pinto. 

portable (p6r*ta*bol) png[Ing] : por- 
tabol. 

p6r*ta*b6l pnr [Ing portable] : nabi- 
bitbit; madaling ilipat sa ibang pook: 
portable. 


porta-da png [Esp] 1: arko sa ibabaw 
ng pintuan o pasukan : portal 2* 
patsada 3: pahinang pampamagat 
4: pambungad na larawan var pul- 
tada. 

p6r a tai png [Esp] : portada’. 

pbrtal pnr Med [Ing] 1: may kaug¬ 
nayan sa pahabang bitak sa atay na 
pinaglalagusan ng mga ugat 2: may 
kaugnayan sa portal vein. 

portal vein (por-tal veyn) png Med 
[Ing] : ugat na naghahatid ng dugo 
mulang pall hanggang atay. 

p6rta a m6n a to png Mus [ Ita ] 1: pag- 

salida mula sa isang nota tungo sa 
iba, gaya sa pagkanta, o pagtipa sa 
biyolin 2 : pagtugtog ng piyano sa 
paraang nasa pagitan ng legato at 
staccato. 

p6rta a mo a n6“da png [Esp] : maliit 
na sisidlan ng salapi, yari sa tela, 
plastik, at iba pang bagav 6 /pitaka, 
bag. 

port£ a pas png [Esp portapaz] : ma¬ 
liit na tila tableta, karaniwang yari 
sa pilak, may nakaumbok na imahen 
sa harap, at ipinapasa sa kongregas- 
yon tuwing may misa. 

porte-cochere (port-kot-sheyr) png 
[Ing] 1: porch na sapat ang laid para 
maraanan ng sasakyan 2: sa United 
States, estrukturang may bub<5ng at 
sakop ang mulang pasukan ng gusali 
hanggang sa babaan ng mga pasa- 
liero. 

por a tent png [Ing] 1: sagimsim 2: 
kahima-himalang bagay. 

p6r a ter png [Ing] 1: tao na tagadala 
o tagabitbit ng mga bagahe ang tra- 
baho 2 : uri ng serbesang mapait at 
may matingkad na kulay kayumanggi. 

porterhouse (por-ter haws) png [Ing] 
1: tindahan ng porter at iba pang 
iniimin 2 : pook na nagsisilbi ng 
karne, panga ng baboy, at katulad 

3: uri ng karneng steak. 

• • 

port6 a ro png [Esp] : bantay sa pintuan : 
concierge. 

portfolio (port-fobyo) png [Ing] : 
portpolyo. 

porthole (port-howl) png [ Ing] 1: 
apertura sa gilid ng sasakyang dagat 
o panghimpapawid, na nagsisilbing 
lagusan ng liwanag 2: apertura ng 
kanyon para sa pagsipat. 

portico (por-ti-ko) png Ark [Esp Ing] : 
portiko. 

portiere (por-ti-yer) png [Ing] : kor- 
tinang nakalagay sa pintuan o bukana 
ng daanan. 


portfko 


698 


poster 


por*ti"ko png Ark [Esp Ing portico] : 
balkonahe; beranda : portico. 

portmanteau (port-man-tu) png[Ing]: 
maleta na yari sa balat at nahahati 
sa dalawang pantay na bahagi kapag 
binuksan. 

p6r a to a l£n png [Ing] : aklat na nag- 
lalaman ng mga direksiyon sa pagla- 
layag, anyo ng mga pantalan, at iba 
pa. 

port*p6l*yo png [Esp portfolio] 1: na- 
bibitbit na lalagyan ng mga kasulatan, 
aklat, papeles, at iba pa : portfolio 
2: opisina, posisyon, at mga tungku- 
lin sa gabinete. 

portrait (port-reyt) png [ Ing] 1 : pag- 
lalarawan sa anyo ng tao, lalo na 
ang mukha, sa pamamagitan ng ilus- 
trasyon o potograpiya 2 : paglalara- 
wang verbal 3: sa graphic design, 
format na higit na malaki ang sukat 
ng taas kaysa lapad ng larawan. 

portraitist (por-tri-tfst) -png Sin [Ing] : 
tao na gumagawa ng portrait. 

portraiture (por-trit-tyur) png [Ing] 
1: sining ng pagpipinta ng mga 
portrait 2 : grapikong paglalarawan 
3: larawan. 

portray (por-trey) pnd [Ing] 1: kata- 
wanin ang isang bagay sa pamama¬ 
gitan ng pintura, lilok, at kauri 2 : 
katawanin sa pamamagitan ng mga 
salita; ilarawan 3: gumanap. 

P6r a tu a g£I png: bansang nasa kan- 
lurang bahagi ng Iberian peninsula 
sa timog-kanlurang Europa. 

Portuguese (por-tyu-gis) png [Ing] 
1: mamamayan ng Portugal 2: opis- 
yal na wika ng Portugal at ng mga 
teritoryo nito, at ng Brazil. 

p6r*tu # I6*ka png Bot [Ingportulaca] \ 
yerba ( Portulaca grandiflora) na ma- 
baba at payat ang puno, salitan ang 
maliliit na dahon, limahan ang talu- 
lot ng kumpol na bulaklak, at maliliit 
ang bunga. 

por*tu*na png [Esp fortuna] : fortune. 

p6*sas png [Esp esfosas] : pares ng ba- 
kal na hugis singsing, may kadena, 
at karaniwang ikinakabit sa galang- 
galangan ng bilanggo : handcuffs, 
patang, putaw ~ pnd po a sd a san, i* 
p6*sas. 

Poseidon (po-say-don) png Mit [Ing 
Gti] : diyos ng karagatan, tubig, lin- 
dol, at mga kabayo; Neptune sa mi- 
tolohiyang Romano. 

po-ses-yon png [Espposesion] 1: pag- 
tataglay o paghahawak 2: pag-aari 
3: ari-arian 4: Bat kasalukuyang 


paghawak o pag-upa, kahit mayroon 
o walang karapatan na magmay-ari : 
possession. 

p6 a si a bi a li a d&d png [Esp] : kalagayan 
na malaki ang pagkakataon upang 
maganap ang isang bagay o pangya- 
yari Cf maaari : possibility. 

pO a si a ble pnr [Esp] : maaaring mang- 
yari o maganap var pusible : possible. 

po*siS*y6n png [Espposicion] 1: kata- 
yuan; kalagayan var pusisyon : posi¬ 
tion 2: katungkulan : position 3: 
pananaw hinggil sa isang usapin o 
paksa : position. 

po*si*ti a bfS a mo png [Esp positivismo] 
1: Pil teorya na maaaring mapatoto- 
hanan ang bawat makatwirang pani- 
niyak sa pamamagitan ng pruwebang 
lohiko at matematiko : positivism 2 : 
teorya na dapat mabatid ang mga 
batas bilang mga patakarang panli- 
punan : positivism 3: katiyakan ^po¬ 
sitivism. 

po a si a tf a bo pnr [Esp positivo] 1: walang 
pag-aalinlangan; tiyak : positrt 2 : 
paayon : positive 3: Gra lantay : po¬ 
sitive 4: sa potograpiya, nagpapakita 
ng mga liwanag, anino, o kulay na 
tapat sa orihinal : positive 5: Ele 
nagtataglay ng elektrisidad na kauri 
ng nalilikha kapag pinagkuskos ang 
salamin at seda : positive 6 : Pis nag¬ 
tataglay ng higit na proton kaysa 
elektron : positive 7: Med nagpapa- 
hiwatig ng pagkakaroon ng isang 
partikular na sakit, mikrobyo, o ab- 
normalidad : positive. 

position (po-sfs-yon) png [Ing] : po¬ 
sisyon. 

positive (pa-si*tfv) pnr [/ng],: positibo. 

positivism (pa-si*ti-vfsim) png [Ing] : 
positibismo. 

p6 a si a tr6n png Pis [Ing] : sub-atomi- 
kong particle na nagtataglay ng 
parehong volyum at mass sa elektron 
ngunit may positibong karga. 

positron emission tomography 

(po-si-tron e-mis-yon to-mo-gra-fi) 
png [Ing] t: uri ng tomograpiya na 
ginagamit, lalo sa pag-scan ng utak ; 
PET 1 2 : plastik na ginagamit na 
pambalot mula sa muli nitong pag- 
kakabuo : PET 2 . 

p6 a SO png [Esp] 1: balon ng tubig : 
bomba 5 2 : poso artesyano. 

p6*so artes a y^ a no png [Esppozo arte- 
siano] 1: balon mula sa presyon ng 
tubig sa ilalim ng lupa: poso 2 2 : siste- 
ma ng tubo at bomba upang kumuha 
ng tubig mula sa ilalim ng lupa : 

POSO 2 . 


p6 a so-n6 a gro png [Esp pozo negro] : 
sisidlan o tangkeng nakalaan para 
pag-imbakan ng dumi, ihiwalay ang 
likido sa solidong bagay, at paagusin 
ang nasalang likido tungo sa dapat 
nitong pagtapunan Cf tubo : septic 
tank. 

p6 a song png [HU Tag War] : kalo- 
kohan. 

♦ 

•pas png : nilugawang manok. 

p6s a po*r6 png [Esp fosforo] 1: palitong 
may pulbura sa isang dulo na nag- 
niningas kapag ikiniskis sa isang ma- 
gaspang o sadyang inihandang bagay 
para rito Cf pamanting : apuyan, 
match 2 : phosphorus. 

posse (po-si) png[IngLat] 1: malakas 
na puwersa, samahan, o katipunan 
2 : pangkat ng kalalakihan na pansa- 
mantalang inorganisa upang mag- 
halughog o mandakip ng kriminal. 

4 

possession (po-se-syon) png [Ing] : 
posesyon. 

possibility (pa-si-bi-li-ti) png [Ing] : 

possible (pa-si-bol) pnr [Ing\ ; posible. 

possum (po-sum) png Zoo [Ing] : 
marsupial na hayop (family Didel- 
phidae) , patulis at puti ang nguso, at 
pansamantalang nababalda at nag- 
mimistulang patay kapag nasindak : 

OPOSSUM. 

* 

post png [Ing] 1: poste 2: sistema 
ng koreo 3: pook na batayan ng 
Simula at katapusan ng karera. 

p6s a ta png : isang gilit o hiwa ng 
malaking iscia. 

pos-tcil pnr [Esp] : hinggil sa pagliling- 
kod na pangkoreo. 

postal money order (pos tal ma-ni 
or-der) png [Ing] : hirupostal. 

postcard (post-kard) png [Ing] : 

postkard. 

post-colonial (post-ko-lo-ni-yal) pnr 
[Ing] : nangyayari makalipas ang 
pananakop. 

postdate (post-deyt) png [Ing] : 
petsang lagpas sa aktuwal. 

pos-te png Ark [Esp] 1: haligi : post 
2 : anumang balangkas na patayo at 
may katulad na gamit ng haligi Cf 
tukod : lusek, pilar, pole 3 , post - pnd 

mag a pos*te, p6s*te a han, i a p6s a te, 
i*p^m a p6s a te 3: a pook na pinagta- 
lagahan ng isang tao, gaya ng pulis 
q sundalo b himpilan ng militar : 

POST. 

p6s a ter png [Ing] 1 : plakard o paskil 
na inilalagay sa mga hayag na pook 





mw n HUMhMw 


UMiliffl. ihUiujnu:. .uu;. 


rv. i* 


•r v * 


. Uiirr.%, . 

*i> 



posterior 


699 


potent 


2: malaking larawang ini-limbag 3: 
tagapaskil nito. 

posterior (pos-tfr-yor) png 1 : Amz [/rag] 
puwit 1 2 : hulihan. 

posterior (pos-tir-yor) pnr [ Ing] : 
hulihan. 

posterity (pos-te-ri-ti) png [Ing] 1: 
mga sumunod na salinlahi 2 : mga 
magiging anak ng indibidwal. 

post exchange (post eks-tseynds) 
png [Ing] : maliit na tindahan para 
sa mga sundalo, na nagbebenta ng 
mga uniporme, insignia, at mahaha- 
lagang kalakal o paninda : Px. 

postgraduate (post gra-dyu-weyt) 
pnr [Ing] 1: hinggil sa kursong kinu- 
kuha matapos ang unang degree 2 : 
hinggil sa mga mag-aaral na kumu- 
kuha ng kursong ito. 

posthumous (post-yu-mus) pnr[Ing\ 

1 : naganap pagkatapos ng kamatayan 
2 : nailathala matapos mamatay ang 
autor 3 : isinilang matapos mamatay 
ang ama. 

postiche (pos-tish) png [Fre] : rolyo 
ng huwad na buhok, isinusuot bilang 
palamuti. 

postil (pos-til) png [Ing] : tala o ko- 
mentaryo sa gilid ng pahina, lalo na 
hinggil sa teksto ng Bibliya. 

postindustrial (post in-das-tri-yal) 
pnr [Ing] : hinggil sa isang lipunan 
o ekonomiyang hindi na umaasa sa 
malalaking industriya. 

pos'tbso png [Esp postizo] : artipisyal 
o hindi tunay na ngipin i/ar pustiso. 

p6st*kard png [Ing postcard] : maliit 
at inilimbag na kard, karaniwarig 
may larawan sa isang gilid, at may 
espasyo para sa selyo : postcard. 

postlude (post-lud) png Mus [Ing] : 
panghuling piyesa, gaya ng tinutug- 
tog sa simbahan matapos ang misa. 

post*man png [Ing] : kar-tero, 

post a mds*ter/mg[/ttg] : tao na namu- 
muno sa tanggapan ng koreo. 

postmeridian (post-me-rid-yan) pnr 

[Ing] : postmeridyan. 

% 

p6st*me*rfd*yan pnr [Ing postmeri¬ 
dian] : ng hapon; sa hapon : post¬ 
meridian. 

post-m6*dern pnr [Ing] : tumutukoy 
sa post-modernism sa literatura, 
arkitektura, sining, at mga kauri. 

post-modernism (post-mo• der-m • sim) 
png [Ing] : estilo at konsepto sa 
sining, arkitektura, at kritisismo 
noong huling bahagi ng ika-20 siglo 
na kumakatawan sa pagtalikod sa 


modernismo. 

post-mdrtem png [Lat] 1: pagsusu- 
ring isinasagawa upang alamin ang 
dahilan ng kamatayan 2 : talakayang 
sumusuri sa direksiyon at resulta ng 
isang laro, eleksiyon, at iba pa. 

postnatal (post-ney-tal) pnr [Ing] : 
tumutukoy o may kaugnayan sa pa- 
nahon matapos isilang ang sanggol. 

post office (post 6*fis) png [Ing] : 
ang tanggapan ng pamahalaan na 
may tungkuling mamahala sa pagha- 
hatid ng mga sulat at iba pang bagay 
sa pamamagitan ng koreo. 

pos’tdr png [Esp] : tao na tagatawad : 

BIDDER. 

post-p6rtum pnr [Lat] : pagkatapos 
manganak. 

postpone (post-pown) pnd [Ing] : 
ipagpaliban. 

postprandial (post pran-di-yal) pnr 
[Ing] : pagkatapos ng hapunan o 
tanghalian. 

pds-tre png [Esp] : panghimagas. 

post restante (post res-ant) png 

[Fre] 1: paalala sa liham na panatilihin 
ito sa tanggapan ng koreo hanggang 
kunin ito ng may-ari pagsapit ng 
itinakdang araw 2 : ang kagawaran 
ng tanggapan ng koreo na nagtatago 
ng ganitong mga liham. 

postscript (post is-krfpt) png [Ing] 

1: karagdagang talata o puna na ka- 
raniwang matatagpuan sa hulihan 
ng liham pagkatapos ng lagda at na- 
ipakikilala sa pamamagitan ng ‘PS’ 
2 : anumang karagdagang impor- 
masyon, aksiyon, at iba pa : PS. 

post-structuralism (post is-trak-tyu- 
radi-sim) png [Ing] : pananaw na 
kumakatawan sa ekstensiyon at kri- 
tika ng structuralism, nagtatampok 
sa pluralidad at di-pagsasaalang-alang 
ng kahulugan, pagtanggi sa mga di- 
mababago at magkataliwas na pu- 
wersa, at sa katotohanan ng autoridad 
ng may-akda. 

postulate (pos-tyu-leyt) png Mat [Ing]: 
palagay na ginagamit na batayan 
para sa matematikal na pagpapali- 
wanag. 

postulate (pos-tyu-leyt) pnd [Ing] 1: 
ipagpalagay 2 : sa batas eklesyastiko, 
inomina o ihalal sa higit na mataas 
na ranggo. 

pos-tu-ra png [Esp] 1: posisyon o anyo 
ng katawan sa pagkakatayo o pag- 
kakaupo : posture 2 : paninindigan : 
posture 3: kalagayan : posture var 
pustura. 


posture (pows-tyur) png [Ing] : pos- 
tura. 

p6s*tur*y6*so png [Esp posturioso] : 
mahilig magbihis nang labis sa kaila- 
ngan var pustoryoso. 

post*war pnr [Ing] : pagkalipas ng 
digmaan. 

po*su*ka png Bot: baging na payat, 
bilog, at makinis ang sanga; manipis, 
mabulo, at hugis itlog ang dahon; at 
madalang ang bulaklak. 

pos*w6*lo png [Esp pozuelo] 1 : maliit 
na balon 2 : tasang porselana, kara- 
niwang ginagamit na lalagyan ng sa- 
baw kape, tsaa, at kauri iwpuswelo. 

p6s-yon png: inuming pinaniniwala- 
ang nakagagamot, nakalalason, o 
mahiwaga : potion. 

pot (pat) png [Ing] 1 : palayok 2: ka- 
buuang taya sa isang laro, gaya sa 
poker 3: Kol marihuwana. 

p6*ta pnr ; pnb [Kap] : mamaya. 

potable (po-ta-bol) pnr [Ing] : maa- 
aring inumin. 

po*t^*he png [Esp potaje] : putahe. 

p6*tash pngKem [Ing] : potash alum. 

potash alum png [Ing] : tawas. 

potassium (po-ta-si-yum) pngKem 
[Ing] : reaktibo at metalikong ele¬ 
ment na malambot at tila puting 
pilak ang kulay (atomic number 19, 
symbol K). 

■ • 

potato (po-tey-to) png Bot [Ing] : pa- 
tatas. 

pot-au-feu (po-tow-fii) png [Fre] 1 : 
sop as na karaniwang nilalahukan ng 
nilagang baka at gulay at iniluluto sa 
kaldero 2 : malaking kalderong pi- 
naglulutuan nito. 

p6*taw png [Mrw] : bakal. 

pot cheese (pat tsis) png [Ing] : cot¬ 
tage cheese. 

pO*t6d png [Pan] : piraso. 

po*t6rt*si*y^ png [Esp potencia] : ang 
siyam na sinag ng liwanag na nagmu- 
mula sa ulo ni Kristo, sumasagisag 
sa Kaniyang kapangyarihan. 

po*ten*si*ydl png [Esp potencial] 1 : 
kapasidad upang magamit o mali- 
nang : potential 2 : magagamit na 
yaman : potentiai. 3: Pis sukat na 
nagtatakda sa enerhiya ng mass sa 
grabitasyonal na larang o ang karga 
ng elektrik na larang : potential. 

p6*tent pnr [Ing] 1 : malakas 2: may 
kakayahang magpatigas ng uten o 
makapag-orgasmo 3: Lit makapang- 
yarihan. 







potentate 


700 


prayer rally 


potentate (po-ten*teyt) png [ Ing ] : 
monarka o pinund. 

potential (po*ten*shal) png [Ing] 1 : 
potensiyal 2: Ele kantidad na'may 
kaugnayan sa isang point na malapit 
o nasa loob ng isang elektripikadong 
substance at inilalarawan alinman 
gaya sa potential difference sa pagitan 
ng point at iba pang reference point 
3: Mat Pis uri ng funsiyon, karani- 
wang nakukuha ang differentiation 
mu la sa intensidad ng isang larang. 

potential difference (po-ten-shal df- 

fe-rens) png Ele [Ing] : ang difference 
sa pagitan rig mga potential ng dala- 
wang point sa electric field, pantay 
sa halaga ng nagawa sa paggalaw ng 
magkakaugnay na halaga mula sa 
isang point tungo sa iba pang point. 

pot-herb (pat erb) png Bot [Ing] : 
anumang yerbang itinatanim at ina- 
alagaan sa loob ng bahay. 

pot holder (pat hol-der) png [Ing] : 
piraso ng telang pinalamanan, kara- 
niwang malii t at parisukat, at ginagamit 
na panghawak ^a takip ng anumang 
lutuan lalo kurig mainit: nisnis 3 . 

pothole (pat-howl) png [Ing] 1 : ma- 
lalim na butas, o sistema ng mga 
yungib at lunas ng ilog sa ilalim ng 
lupa na nalikha sa pagkaagnas ng 
bato 2: lubak. 

potion (pow-shon) png [Ing] : posyon. 

pot* 16 png Bot [Ilk Tag] : uri ng hala- 
mang dagat na nakakain, at higit na 
malaki sa gulaman. 

pdt'long png: sa sinaunang lipunang 
Bisaya, kaianiwang tawag sa bandana, 
na ginagamit kapuwa ng babae at 
Jalaki : saplung. 

potluck (pat-lak) png[Ing] : anumang 
pagkaing inihain na hindi pinaghan- 
daan. 


pd'tong pnr [ War] : dalisay. 

p6 a tos png 1 : [ Bik] pagkapusod ng 
buhok 2: [Mrw] patay. 

p6-tos*t6t png [Ing photostat] 1 : ka- 
sangkapan para sa paggawa ng po- 
tograpikong kopya ng dokumento, 
ilustrasyon, at katulad : photostat 
2 : kopyang ginawa sa pamamagitan 

nito : PHOTOSTAT. 

p6t*pot png 1 : busina 2: pantakip sa 
matutulis na bagay. 

pOt-p6t png Zoo [Seb] : sapsap. 

potpourri (pow-pu-ri) png [Fre] 1 : 
pinaghalo-halong pinatuyong talulot 
at rekadong ginagamit na pampa- 
bango ng silid, at iba pa 2: Lit Mus 
pinagsama-samang akdang pangmu- 
sika o pampanitikan. 

p6*tro png Zoo [Esp] : bisirong kaba- 
yong lalaki na wala pang isang taon, 
p6*tra kung babae var putro. 

pot roast (patrow'st) png [Ing]- T^pira- 
so ng kameng iniluto nang hinay-hinav 
sa lutuang may takip. 

pot session (patses-yon) png [Ing] : 
sama-samang paghithit ng marihu- 
wana. 

pot-shot (pat shat) png [Ing] : pag- 
papatama nang walang pinipili. 

pottage (po-tedyz) png [Fre] : mala- 
pot-na sopas. 

pottery (pa-te-ri) png [Ing] 1 : mga 
sisidlan at iba pangyari sa hinumong 
luwad; mga palayok 2 : sining ng pag¬ 
gawa nito 3: pook na gawaan nito. 

pouch (pawts) png [Ing] 1 : maliit na 
bag o natatanggal na bulsa sa labas 
2 : lumaylay na bahagi ng balat sa 
ilalim ng mata 3: bahagi ng katawan 
ng mga marsupial na mistulang bul¬ 
sa at pinaglalagyan nila ng kanilang 
anak na pinasususo. 


po-t6*gra*b6-do png [Esp fotogravado] 
1: paraan ng paggawa ng klitse ng 
larawan sa pamamagitan ng paglilf- 
pat ng negatibo ng retrato sa isang 
plantsang metal 2 : ang larawang 
nalikha sa gayong paraan. 

po*t6*gra pi ya png [Esp fotografia] : 
paraan o sining ng pagkuha ng lara¬ 
wan, ginagamitan ng aksiyong kemi- 
kal ng liwanag o ng ibang anyong 
kauri nito ; photography. 

po*t6*gra*p6 png [Esp fotografo] : tao 
na bihasa sa potograpiya; propesyo- 
nal na tagakuha ng retrato : photo- 

G CYPHER. 

po*to*la png [Mm] : piraso. 


poulard (pu-lard) png [Ing] : manok 
na tinanggalan ng obaryo. 

poult (powlt) png [Ing] : inakay. 

pound (pawnd) png [Ing] 1 : yunit ng 
timbang na katumbas ng 0.4536 g 2 : 
pangunahing yunit ng salapi sa Uni¬ 
ted Kingdom at iba pang bansa. 

pounder (pawn-der) png [Ing] 1 : ba¬ 
gay o tao na nagtataglay ng tiyak na 
timbang 2 : baril na nagtataglay ng 
mga balang may tiyak na bigat. 

pour (pur) pnd [Ing] 1 : ibuhos 2: 
magbigay sa pamamagitan ng pag- 
bubuhos 3: bumuhos tulad ng ulan. 

pourboire (pur-bwar) png [Fre] : pa- 
buya o tip. 


poussin (pu-san) png [Fre] : batang 
manok na inaalagaan uparig kainin. 

poverty (pa-ver-ti) png [Ing] 1 : ka- 
rukhaan 2 : pagiging dahop o salat 
3: pagtalikod sa karapatang magmay- 
ari. 

POW, daglat (pf-ow-da-bal-yu) [Ing] : 
Prisoner of War. 


po*wa pnr iMrw J : tamad. 

powder (paw-der) png [Ing] : pulbos. 

power (pa-wer) png [Ing] 1 : kakaya- 
hang gumawa o kumilos 2 : kakayahan 
o kapangyarihan ng isip 3: kakaya- 
hang pambansa o pampolitika 4: 
Mat ang product na nakukuha sa 
pagmultiply ng kantidad sa numero 
nito nang isa o higit pang ulit 5: Pis 
a ang paggaw r a o ang enerhiya na 
naililipat kada yunit ng oras (sym¬ 
bol P) b ang antas ng oras sa paggawa 
6 : lakas. 


power block (pa-wer blak) png [Ing] 
1: pangkat ng mga bansa na bumu- 
buo ng pandaigdigang puwersang 
pampolitika 2 : makapangyarihang 
pangkatin. 

power dive (pa-wer dayv) png [Ing] : 
pagbulusok ng eroplano na pinabilis 
ng lakas ng makina. 

powerhouse (pa-wer-haws) png [Ing] 
1 : power station 2 : tao, pangkat, ko- 
ponan, at katulad, na may matinding 
lakas at husay. 

power line (pa-wer layn) png [Ing] : 
konduktor na nagsusuplay ng kor- 
yente. 

» 

power of attorney (pa-wer of a-tor- 
ni) png Bat [Ing] : nakasulat na do¬ 
kumento na ibinibigay ng isang tao 
o partido sa iba upang pahintulutan 
ang hull na kumilos para sa kapaka- 
nan ng una. 

power plant (pa-wer plant) png [Ing] 

1: planta, kasama ang mga makina, 
dinamo, at iba pa, kabilang ang gusali 
na kailangan upang makalikha ng 
koryente 2 : ang mga makinarya na 
nagsusuplay ng koryente para sa isang 
partikular na proseso o paraang 
mekanikal. 


power play (pa-wer pley) png [Ing] : 
estratehiko at karaniwang agresibong 
pagkilos, gaya sa isports, politika, at 
negosyo. 

pray (prey) pnd [/ng] 1 : magdasal 
2 : magsumamo. 

prayer (pre-yer) png [/ng] : dasal. 

prayer rally (pre-yer ra-li) png [Ing] : 
malaking pagtitipon upang magdasal. 


lUNUiluiiU;, 


/-NU»A«ujJ»U a 




:: r x • * 







power point 


701 


praxis 


power point (pa-wer poynt) png [Ing] 

t: socket sa dingding at iba pa, para 
sa pagkonekta ng mga elektrikal na 
kasangkapan sa mga saksakan 2 : 
Com uri ng program. 

power politics (pa-wer pa-li-tfks) png 
[Ing] : paggamit ng lakas o implu- 
wensiya upang patatagin ang posisyon 
at pag-ibayuhin ang kapangyarihan. 

power station (pa-wer is-tey-shon) 
png [Ing] : estasyon na pinaginumu- 
lan ng suplay ng korvente : power¬ 
house 1 . 

powwow (paw-waw) png [Ing] 1: se- 
remonya, lalo ang may kasamang 
mahika, pista, at pagsasayaw, na idi- 
naraos upang gamutin ang maysakit 
o upang magtagumpay sa digmaan 
o pangangaso 2 : tao na nagsasagawa 
nito. 

pox (paks) png [Ing] 1 : Med bulutong 1 
2: Med sipilis 3: sakit ng kamote, na 
maraming tila buto sa mga ugat, 
dulot ng mga fungus. 

po-y6*tan png [Mag] : duyan. 

po*yud png [Iba] : sa sinaunang lipu- 
nan, tao na pinupugutan ng ulo bi- 
lang sakripisyo, upang matapos ang 
digmaan ng dalawang komunidad. 

pozzolana (put-zu-la-na) png [Ing] : 
buhaghag na uri ng bulkanikong 
bato o abo na ginagamit sa paggawa 
ng semento. 

pp, daglat (pi-pi) [Ing] : mgapahina. 

PR, daglat (pi-ar) [Ing] 1 : public re¬ 
lations 2: Puerto Rico. 

Pr, symbol (pi-ar) Kem [Ing] : praseo- ;> 
dymium. 

practical (prak-ti-kal) pnr [/ng] : 
praktikal. 

practice (prak-tis) png [Ing] : pagsa- 
sanay. 

practise (prak-tis) pnd [Ing] : mag- 
praktis. 

practitioner (prak-ti-syu-ner) png 

[Ing] \ praktisyoner. 

praecepe (pray-si-p \)rpngAsn [Lat] : 
malaking kalipunan ng mga bituin 
sa konstelasyon ng Cancer. 

praenomen (pri-no-men) png [Ing] 

: ang una o personal na pangalan 
ng sinaunang Romano. 

pra*g&*ta png [Esp fragata] : bapor 
na pandigma noong ikalabingwalo 
at ikalabinsiyam na dantaon, mabilis, 
at may katamtamang laki. 

pragmatic (prag-ma-tik) png [ Ing] : 

pragmatiko. 


pragmatics (prag-ma-tiks) png[I?ig] : 
sangay ng lingguwistika na tumutuon 
sa gamit ng wika. 

prag a ma a ti a k6 pnr [Esp pragmatico] 
1: tinitingnan ang bagay-bagay alin- 
sunod sa praktikal na pangangaila- 
ngan o ibubunga ng mga ito : prag¬ 
matic 2 : tinitingnan ang mga kato- 
tohanan sa kasaysayan alinsunod sa 
mga praktikal na aral nito : pragmatic. 

pragmatism (prag-ma-ti.-sim) png 
[Ing] : pragmatismo. 

pr^g*ma*tfs*mo png [Esp] 1: pragma- 
tikong asal o pamamaraan : pragma¬ 
tism 2 : pilosopiya na nagtatasa sa 
mga paniniyak batay lamang sa mga 
praktikal na bunga nito at may 
kaugnayan sa interes ng tao : prag¬ 
matism. 

pra*hu png [Iva] : sasakyang-dagat. 

prairie (prey-ri) png f Ing] : parang 1 ; 
malawak na kabukiran. 

praise (preys) png [Ing] : papuri. 

prak png [Esp Ere frac] 1 : damit pam- 
babae 2 : so tana ng fraile o monghe 
3: amerikanang may pabuntot na 
mahaba. 

pra-k£ a so png [Esp fracaso] 1: pagka- 
bigo 2 : pagbagsak. 

pr£k a ti a k£ png [Esp practica] : pagsa- 
sagawa o paggamit ng isang bagay : 

praktis 2 . 

pr£k*ti a kal pnr [Ingpractical] 1: ang- 
kop sa tunay na paggamit 2 : taglay 
sa isip ang mga ibubunga, kabulu- 
han, kapakinabangan, at iba pa : 

PRACTICAL, PRAKTIKO. 

pr£k«ti‘k6n*te png [ Esp pra c tic an te] : 
praktisyoner. 

pr4k*ti-k6 pnr [Esp practica] : prak¬ 
tikal. 

pr&k'tis png [Ingpractice] 1: pagsasa- 
nay 2 : praktika. 

prcik*tis pnd [Ingpractice] 1: gumawa 
nang madaias : practise 2 : gawing 
paulit-ulit, gaya ng pagsasanay, upang 
mapabuti ang kakayahan : practise. 

prak-tis-yo-n6r png [Ingpractitioner] : 
tao na nagsasakatuparan ng kaniyang 
propesyon, lalo sa medisina : prak- 

TIKANTE, PRACTITIONER. 

praline (pra-lm) png [Ing] : substance 
na makinis, matamis, gawa sa nuwes 
na pinakuluan sa asukal, at karani- 
wang ginagamit na pambalot sa tso- 
kolate. 

pra*na png [Ing] 1: sa yoga, ang ma- 
halagang prinsipyo 2 : isa sa limang 


pangunahing hininga sa katawan 3: 
paghinga. 

prandial (pran-di-yal) pnr [Ing] : 
hinggil sa tanghalian o hapunan. 

pra*n 6 da png [Esp franela] 1 : mainit 
at malambot na tela, yari sa lana, 
cotton, o rayon : flannel, planel 2 : 
kasuotang gawa rito : flannel, planel. 

pr£ng*ha png [Esp franja] : vary ant 

ng pranha. 

pr£ng a ka pnr [Esp franca] ; tahasang 
magsalita; tapat : frank. 

prang a k 6‘0 png [Esp franqueo] : pri- 
bilehiyong pangkoreo. 

prang-kusa png [Esp franquicia] 1: 
karapatang bumoto : franchise 2 : 
pribilehiyong ipinagkakaloob ng 
pamahalaan sa isang tao o pangkat 
ng mga tao upang maglingkod : 
franchise 3: permiso na ipinagka- 
loob ng pabrikante sa distributor o 
retailer upang makapagbenta ng 
produkto : franchise 4: ang permi- 
song ibinibigay para sa puwesto nito : 
franchise 5: kalayaan, lalo sa pag- 
kabilanggo o pagkaalipin : franchise. 

pr£ng*ko png [Esp franco] : franc. 

pran-ha png [Esp franja] 1 : gilid 2 : 
banda^ 3: bandang isinusuot nang 
pahilis sa katawan var prangha : 
gArit. * 

pra-ning pnr Kol : paranoid. 

prank (prangk) png [Ing] : pagbibiro; 
panloloko. 1 

prankster (prangks-ter) png [Ing] : 
tao na mahilig magbiro o manloko. 

Pran a s 6 s png [Espfrances] : French. 

Pran a sis a k 6 a no png [Esp franciscano] : 
kasapi ng panrelihiyong orden na 
itinatag ni San Francisco noong ika- 
labintatlong siglo : Franciscan. 

pr&*se png [Espfrase] : parirala. 

praseodymium (prey-si-dim-yum) 
png Kem [Ing\ : metalikong element, 
malambot, pinilakan, at matatag- 
puan sa maraming mineral (atomic 
number 59, symbol Pr). 

pras a k 6 png [Esp fiasco] : bote ng alak. 

pratique (pra-tik) png [Ing] : lisensiya 
o permiso na makagamit ng port, 
ipinagkakaloob sa barko na naku- 
warentina matapos maipakita nito 
ang malinis na kartelon ng kalusugan. 

prawn (pron) png Zoo [Ing] : sugpo. 

praxis (prak-sis) png [Ing] 1: umiiral 
na kalakaran o kaugalian 2 : prak¬ 
tika ng sining o kasanayan. 




prayle 


702 


prehistory 


pr4y*le png [ Esp fra i le\ : varyant ng 

fraile. 

pre- pnl [Ing] : unlapi na nanganga- 
hulugang bago maganap o bflang 
paghahanda, hal premarital, pre¬ 
history. 

preacher (prit-ser) png [Ing] : tao 
na pangangaral ng Ebanghelyo ang 
gawain : predikador. 

preamble (pre-yam-bol) png [Ing] : 

% 

preambulo. 

pre'&m*bu'l6 png [Esp] : ang pam- 
bungad o panimulang salita : pre¬ 
amble. 

prearrange (pri-a-reynds) pnd [Ing] : 
isaayos o mag-ayos muna bago ang 
takdang petsa o gawain. 

pre-b§n-si*y6n png [Esp prevencion] : 
pagpigil; paghadlang; pagsansala : 
prevention. 

pre*bis # yon png [Esp prevision] 1: 
pag-iisip at paghahanda para sa ki- 
nabukasan : foresight 2: kakayahang 
makita o mahulaan ang maaaring 
mangyari sa hinaharap : foresight. 

Precambrian (prbkam-bri-yan) pnr 
[Ing] : hinggil sa kauna-nnahang 
yugto ng panahong heolohiko mula 
sa pormasyon ng claigdig hanggang 
sa mga unang anyo ng buhay. 

precaution (pri-kow-syon) png [Ing] 
1: paunang pag-iingat 2: pag-iingat. 

precedence (pri-si-dens, pre-si-dens) 
png [Ing] 1: priyoridad sa oras, 
pagkakasunod, halaga, at iba pa 2: 
sanhi upang pagsimundan 3: kara- 
patang mauna sa iba sa mga pormal 
na okasyon. 

precedent (pri-si-dent, pre-si-dent) 
png [Ing] 1: Bat legal na desisyon o 
uri ng pamamalakad na nagsisilbing 
makapangyarih ang tuntunin o pad- 
ron 2: anumang kilos, desisyon, o 
kaso na nagsisilbing patnubay o 
hustipikasyon para sa hinaharap na 
sitwasyon. 

precentor (pri-sen-tor) png [Ing] : 
tao na namurnuno sa pagkanta ng 
koro o kongregasyon sa simbahan. 

precept (prfsept) png [Ing] 1: kau- 
tusan o gabay sa pagkilos o pag-uugali 
2: kasabihan. 

precinct (pre-singkt) png [Ing] : pre- 
sinto. 

precious (pre-si-yus) pnr [/ng] : ma- 
halaga. 

precipice (pre-si-pis) png [/ng] 1: 
matarik na mukha ng talampas, bun¬ 
dok, at katulad 2 : sitwasyon na may 
matinding panganib. 


-- 

precipitate (pre-si-pi-teyt) pnd [Ing] 
1: pabilisin ang pangyayari 2: ma- 
bilis na dalhin sa isang kalagayan o 
kondisyon 3: Kem gawing solido at 
di-natutunaw ang isang substance 
mula sa solution 4: Pis ikalat, gaya 
ng tubig na namuo sa ulap at bu- 
muhos bilang ulan. 

precipitation (pre-si-pi-tey-syon) png 
[Ing] : presipitasyon. 

precis (prey-si) png [Ing] : maikling 
lagom. 

precise (pri-says) pnr [Ing] 1 : tiyak 
na tiyak; wastong-wasto 2: malinaw; 
maliwanag 3: eksaktong-eksakto; 
walang labis, walang kulang 4: na- 
pakahigpit. 

precision (pri-si-syon) png [Ing] : 
kalagayan o katangian ng pagiging 
tiyak, malinaw, o mahigpit. 

precocial (pri-ko-si-yal) prirZoo [Ing] : 
sa mga ibon, nagkakaroon ng ina- 
kay, at may kakayahang maghanap 
ng sariling pagkain pagkalabas na 
pagkalabas mula sa napisang itlog. 

precocious (pri-kow-syus) pnr [Ing] 

1: maagang umunlad ang pag-iisip 
at ilang katangian 2: kakikitaan ng 
maagang pag-unlad. 

preconceive (pri-kon-siv) pnd [Ing] : 
maunang bumuo ng idea o konsepto. 

precondition (pri-kon-df-shon) png 
[Ing] : pangunang kondisyon na 
dapat gawin o isaalang-alang bago 
gawin ang iba pa. 

precursor (pri-ker-ser) png [ Ing] : tao 
o bagay na nauuna at nagbabadya 
ng pagdating ng kasunod. 

predator (pri-dey-tor) png [Ing] 1: 
Zoo hayop na naninila ng ibang hayop 
2: estado, at iba pa na may ugaling 
manakop at magpahirap sa iba. 

predecessor (pri-di-se-sor) png 
[Ing] : tao na nauna sa paghawak 
ng tungkulin. 

predestination (pri-des-ti ney syon) 
png [Ing] : sa teolohiyang Kristiyano, 
dibinong pagtatalaga ng lahat ng 
magaganap, lalo kung sino ang ma- 
liligtas. 

predetermination (pri-di-ter-mi-ney- 
shon) png [Ing] 1: pauna; nauna 
nang pasiya o palagay 2: pagpanig 
o pagkiling, gaya ng hukom na hindi 
pa nakagagawa ng paglilitis. 

predetermine (prf-di-ter-min) pnd 
[Ing] i pangunahan ang pagpapasiya. 

predicate (pre-di-keyt) png Ora [Ing] : 
panaguri. 


predict (pre-dfkt) pnd [ Ing] : hulaan; 
tiyakin. 

predictable (pre-dik-ta-bol) pnr [Ing] 

1: nahuhulaan; inaasahang maganap 
2: sa tao, madaling mabatid ang iki- 
kilos. 

pre*di*ka a d6r png [Esp predicador] : 
preacher. 

pre-empt (pri-empt) pnd [Ing] 1: 
maunang itakda 2 \ kunin o iangkop 
nang maaga kaysa takdang panahon 
3: iw 7 asan ang atake, sa pamamagi- 
tan ng pagsupil sa kalaban. 

pref, daglat '[Ing] 1 : prefix 2: preface 
3: preferred. 

prefab (pri-fab) png Kol [Ing] : pre¬ 
fabricated building. 

prefabricate (pri-fab-ri-keyt) pnd 
[Ing] : gawin muna ang mga bahagi, 
gaya sa gusali at iba pa, upang ma¬ 
daling mabuo kapag pinagkabit- kabit. 

prefabricated building (pri-fab-ri- 
key-ted bfl-ding) png [Ing] : gusaling 
binuo ng pinagkabit-kabit na mga 
bahaging nauna nang ginawa : prefab. 

prefabrication (pn-fab-ri-key-syon) 
png [Ing] : paggawa ng mga baha¬ 
ging pagkakabit-kabitin na lamang 
sa pagbubuo o pagtatayo. 

preface (pri-feys, pre-fas) png [Ing] : 
pambungad. 

prefect (pri-fekt) png [ Ing] 1: punong 
opisyal 2: punong mahistrado o ku- 
mander ng militar. 

prefecture (prf-fek-tyur) png [Ing] ; 
opisina, hurisdiksiyon, teritoryo, o 
opisyal na tirahan ng prefect. 

prefer (pri-fer) pnd [Ing] 1: naisin 
nang higit sa iba; kilingan 2: mag- 
harap; iharap; ihain. 

preference (pre-fe-rens) png [Ing] :. 
preperensiya. 

pr6*fix png [Ing] : unlapi. 

pregnancy (preg-nan-si) png [Ing] : 
pagbubuntis. 

preg-nant pnr [Ing] 1 : buntis 2: ma- 
kahulugan 3: mayaman sa idea. 

prehistoric (pri-his-to-rik) pnr [Ing] : 

hinggil sa panahon bago naitala ang 
kasaysayan. 

prehistory (pri-hfs-to-rf) png [Ing] 

1: ang kasaysayan ng tao bago ang 
mga naitalang pangyayari, na naki- 
lala lamang sa pamamagitan ng ar- 
keolohikong pagtuklas, pag-aaral, 
pagsusuri, at iba pa 2: ang kasaysa¬ 
yan ng mga pangyayari o insidente 
tungo sa krisis, sitwasyon, at katulad. 



prehuwisyo 


703 


presbytery 



pr6*hu-wis*yo png [Esp prejuicio ] 1 : 
hindi magandang opinyon o paki- 
ramdam na nabubuo nang walang 
kaalaman, pag-iisip, o dahilan : pre¬ 
judice 2: alinmang naisip na opinyon 
o pakiramdam, kahit kariais-nais o 
hindi : prejudice 3: hindi makatwi- 
rang mga pakiramdam, opinyon, o 
ugali, lalo ang pagiging magalitin, 
hindi sang-ayon sa mga lahi, relihiyon, 
o pambansang pangkat : prejudice 
4 : ang ganitong mga pag-uugali : 

PREJUDICE. 

prejudice (pre-dyu-dfs) png [Ing] : 
prehuwisyo. 

prelate (pre-lit) png [Ing] 1: mataas 
na dignitaryo ng simbahan, gaya ng 
arsobispo 2 : abad. 

prelim (pri-lim, pri-lim) pnr [Ing] : 
pinaikling anyo ng preliminary. 

preliminary (pri-li-mi-na-ri) pnr [Ing] : 
panimula at patungo sa pinakama- 
halagang bahagi, paksa, o pangyayan. 

prelude (pre-lyud, pre-lud) png [Ing] 

1: panimula sa isang aksiyon, pang- 
yayari, kondisyon, o trabaho na ma- 
lawak ang saklaw at higit na mahalaga 
2 : pangunahing aksiyon, puna, at 
iba pa 3: Mus komposisyong instru¬ 
mental na maikli, nakapag-iisa, at 
malaya sa anyo. 

premarital (pri-ma-ri-tal) pnr [Ing] : 
umiiral o nagaganap bago ang kasal. 

premature (pri-ma-tyur) pnr [Ing] 

1: naganap bago ang takdang pana- 
hon 2: Med ipinanganak nang maaga 
at hindi pa umaabot sa siyam na 
buwan ang pagbubuntis. f** 

premed (pri-med) png [Ing] : kurso 
o estudyanteng premedikal. 

premedical (pri-me-di-kal) pnr [Ing] : 
hinggil sa paghahanda para sa por- 
mal na pag-aaral ng medisina. 

premeditation (pri-me-di-tey-shon) 
png [Ing] : pag-iisip o pagpaplano 
ng isang gawain bago isakatuparan. 

premier (prim-yir) png [Ing] : punong 
ministro o iba padg pinund ng pa- 
mahalaan. 

premiere (prim-yeyr) png [Ing] : 
unang pagtatanghal o pagpapalabas 
ng isang dula o pelikula. 

premise (pre-mis) png [Ing] 1: Pil sa 
lohika, proposisyon na sumusuhay 
o tumutulong sa konklusyon 2 : ba- 
sehan ng sinasabi o hinihinuha sa 
paglilitis 3 : sa anyong maramihan, 
sukat ng lupa kasama ang gusali na 

nakatayo rito. 


premium (prim-yum) png [Ing] 1: 
anumang ibinibigay nang libre o 
mura upang makahikayat, gaya sa 
pagbili ng produkto 2 : bayad sa 
seguro 3: bonus 4: gantimpala 5: 
uri ng gasolina o krudo. 

premonition (pre-mo-m-shon) png 
[Ing] : pangitain. 

prem*y6*do pnr [Esp premiado] : gi- 
nantimpalaan. 

prem-ya*d6*ra png [Esp premiadora] : 
babae na nagkaloob ng gantimpala, 

prem*ya*d6r kung lalaki. 

pr6m-yo png [Esp premio] : gantimpala. 

pre-natal (pri-ney-tal) pnr [Ing] : bago 
manganak. 

pren-da png 1 : [Ilk] simbolong ka- 
sunduan, tulad ng singsing 2: [Esp] 

sangla-^mag'pr6n*da, i-pr6n-da. 

pr6*no png Mek [Esp freno] : kasang- 
kapan para mapabagal o mapatigil 
ang takbo ng isang mekanismo, lalo 
na ang gulong o sasakyan: breyk - 

pnd mag-pr^-no, pum*r6-no, i- 
pr6*no. 

pr6*no*lo'hi'ya png [Esp frenologia] : 
sistema ng paghusga sa ugali at talino 
ng tao sa pamamagitan ng pagsalat 
sa bungo nito : phrenology. 

pr6n*sa png\ : makina sa paglilimbag 
2: palimbagan; imprenta 3: kasang- 
kapan sa palimbagan na ipinang-iipit 
ng aklat bago lagyan ng pabalat. 

prep pngKol [Ing] 1: a gawaing pam- 
paaralan na isinasakatuparan nang 
bukod sa mga aralin, lalo sa inde- 
pendiyenteng paaralan b panahon 
na ginagawa ito 2: mag-aaral sa isang 
prepara to ryong paaralan. 

pr6’pa-r& pnd mag'pre^pa’r^, pr6* 
pa-ra*h3n f bpre*pa*r6 1: [Esp pre- 
parar] maghanda; ihanda : prepare 
v 2: magmanupaktura o bumuo : pre¬ 
pare. 

pre*pa a r£'do pnr [Esp] : handa; na- 
kahanda. 

pr6*pa # ras - y6n png [Esp preparacion] : 
paghahanda o pagiging handa : pre¬ 
paration. 

preparation (pre-pa-rey-syon) png 
[Ing] : preparasyon. 

preparatory (pre-pa-ra-to-ri) png 
[Ing] \ preparatoryo. 

pr6-pa*ra*t6nyo pnr [Esppreparatorio] 
1 : pambungad; panimula 2 : iniha- 
handa ang mag-aaral para sa papm- 
sok sa mataas na paaralan o kolehiyo : 

preparatory. 


prepare (pre-peyr) pnd [Ing] : mag- 
prepara. 

pre*p£s a yo png [Esp prefacio] : pam¬ 
bungad. 

prepay (pri-pey) pnd [Ing] : bayaran 
muna; ipauna ang bayad. 

pre*pe # r6n*si*y6 png [Esp preferencia] 

1: gawa o halimbawa ng pagpili: 
preference 2 : ang bagay na napili: 
preference 3 : pagkiling sa isang tao 
o bagay kaysa iba: preference 4: Kom 
pagkiling sa isang bansa hinggil sa 
pagtanggap ng mga produkto nito 
nang may mababang taripa : prefe¬ 
rence 5: Bat pangunang karapatan, 
lalo sa pagbabayad ng utang : prefe¬ 
rence. 

pre*po # siS*y6n png Ora [Esp preposi- 
cion] : pang-ukol. 

preposition (pre-po-si-syon) png Gm 
[Ing] : pang-ukol. 

preprocessor (pri-pro-se-sor) png 
Com [Ing] : program na nagpapaba- 
go ng datos upang umayon sa mga 
kinakailangang input ng ibang 
program. 

prepuce (prf-pyus) png [Ing] 1 : Ana 
Iambi sa uten 2: tiklop ng balat na 
nakapaligid sa clitoris. 

pr6 # re*ki*sbtO pnr [Esp pre+requisito] : 
prerequisite. 

prerequisite (pri-Ye-kwi-sit) png 
[Ing] : kinakailangan, kondisyon, o 
paghahanda sa pagtupad sa isang 
gawain o hakbangin : prerekisito. 

prerogative (pri-ro-ga-tiv) png [Ing] : 
karapatan o pribil^hiyo na tanging 
tinataglay ng isang tao o uring pan- 
lipunan. 

prg'sas png Bot [Esp fresa-\-s] 1: straw¬ 
berry 2 : ang kulay nito. 

pr6s*bi*t6*ro png [Esp] : pari. 

pres a bi a t6ryo png [Esp presbiterio] : 
bahagi ng simbahan na kinalalagyan 
ng altar at pinagmimisahan ng pari. 

presbyterian (pres-bi-ter-yan) png 

[Ing] : kasapi ng simbahang Presby¬ 
terian. 

Presbyterian (pres-bi-ter-yan) pnr 
[Ing] : pinangangasiwaan ng mga 
pari na may magkakapantay na 
ranggo, lalo at may kaugnayan sa 
pambansang simbahan ng Scotland. 

Presbyterianism (pres bi te-ri-ya- 
m-sim) png [Ing] : anyo ng protes- 
tanteng simbahang pinaimamahalaan 
ng mga paring presbyterian. 

presbytery (pres-bi-te-ri) png [Ing] 
1: silangang bahagi ng altar ng sim- 


704 


prescription 


prestihiyo 


bahan lagpas sa koro 2: a lawas ng 
mga presbitero b distritong kinaka- 
tawan nito 3: tahanan ng paring 
Rojnano Katoliko. 

prescription (pres-krip-syon) png 
[Ing] : preskripsiyon. 

presence (pre-sens) png [Ing] : pre- 
sensiya. 

pre*s6n*si-y£ png [Esp presencia] 1: 
kalagayan o katunayan ng pagiging 
nasa isang tiyak na pook sa isang 
hatag na panahon : presence 2: a 
kalagayan o kondisyon ng pagdalo 
Cf dating ; presence b pag-iral 3: 
pook na naroon ang tao: presence 
4; a anyoo ay os ng isang tao: pre¬ 
sence b lakas ng personalidad ng 
tao: presence. 

present png [Ing] 1: ang kasalukuyan 
2: Gra panahunang pangkasalukuyan 
3: regalo; handog. 

present pnr [Ing] 1: nakapasok; na- 
kadalo 2 : kasalukuyan. 

pre a s£nt arms png Mil [big] : pag- 

tatanghal ng riple o sandata bilang 
pagpupugay o pagsaludo. 

pre a sen*t& pnd mag a pre a sen a t£, i a 

pre a sen-th [Esp presentar] : ipakita; 
iharap var presinta. , " 

pre a sen a tas a y6n png [£ 5 /?] 1: ang 
pagprepresenta : presentation 2 : 
ang kalagayan ng iprinesenta : pre¬ 
sentation 3: pagpapakilala, gaya ng 
tao kung nasa korte : presentation 
4: pagtatanghal o representasyon, 
gaya ng dula o pelikula : presenta¬ 
tion 5: paghahandog, paghahatid, 
o pagkakaloob, gaya ng regalo : pre¬ 
sentation. «. 


presentation (pre-sen-tey-syon) png 
[Ing] : presentasyon. 

presents png Bat [Ing] : dokumen- 
tong nasa kamay. 

pre a ser*b£ pnd mag a pre a ser a b£, i a 
pre a ser a b6, pre*ser a ba a hin [Esp 

preservar] 1 : a ilayo o iligtas mula sa 
panganib, pagkabulok, at katulad b 
panatilihing buhay o umiiral 2 : pa- 
natilihin ang isang bagay sa kasaluku- 
yang kalagayan nito 3 : panatilihin, 
gaya ng kalidad o kondisyon 4 : a ga- 
mutin o palamigin, gaya ng pagkain, 
upang hindi mabulok o umasim b 
sa prutas, pakuluan nang may asu- 
kal upang maiimbak nang matagal 
5 : ipagbawal na gamitin nang p riba- 
do, hal ilog at bundok. 

pre a s6r a bas a y6n png [ Esp preservadon] 

1: pagpapanatili; pangangalaga: pre¬ 
servation 2 : pag-iimbak ng pagkain: 

PRESERVATION. 


pre a s6r-ba*tbbo png [Esp preservative)] 
1: anumang nakapagpapanatili o 
nakapangangalaga: preservative 2 : 
preparasyong may sustansiyang ki- 
mika at ginagamit sa pag-iimbak ng 
pagkain at iba pa upang hindi masi- 
ra : preservative 3: gamot na nakapa¬ 
ngangalaga sa kalusugan o nakahahad- 
lang sa karamdaman: preservative:. 

preservation (pre-ser-vey-syon) png 
[Ing] : preserbasyon. 

preservative (pre-ser-va-tfv) png[Ing]: 
preserbatibo. 

preserve (pri-serv) pnd [Ing] : ipre- 
serba. 

preset (prf-set) pnd 1: itakda o ayusin, 
gaya ng aparato, bago paandarin o 
gamitin 2 : ayusin o pagpasiyahan 
nang maaga. 

preside (pri-sayd) pnd [Ing] 1: 
guinanap sa posisyon ng autoridad, 
lalo bilang pangulo ng isang pulong 
2 : pamunuan, gabayan, kontrofin. 

pre # si a d6n*si a y6 png [Esp presidencia] : 
bahay-pamahalaan. 

pr6 a si a d6nt png f Ing] : pangulo. 

pre a si a d6n*te png [Esp] : pangulo. 

pre a si a d6n a te de sd a la png [Esp] : 

noong panahon ng Espanyol, hukom 
na namamahala sa kamarang krimi- 
nal o sibil ng real audiencia. 

presidential immunity (pre-si-den* 
si-yal im-yu*ni*ti) png Pol [Ing] : ka- 
rapatan ng pangulo laban sa pagha- 
habla ng sinumang mamamayan sa 
karaniwang hukuman. 

presidium (pri-sid-yum) png [Ing] : 
tumatayong komiteng tagapagpaga- 
nap sa bansang komunista, gaya sa 
dating Soviet Union. 

pre a Sid a yo png [Esp presidio] 1: noong 
panahon ng Espanyol, balwarte na 
itinatag sa mga estratehikong pook 
upang lumakas ang pamahalaang 
Espanyol 2: bilangguan 3: panahon 
ng pagkakakulong nang mahigit 
sampung taon. 

pre a sin a ta pnd mag a pre a sin a t^, i a 

pre a sin a t£ [Esp presentar] : varyant 

ng presenta. 

pre^sin'to png [Esp precinto] 1: distrito 
o himpilan ng mga pulis para sa 
administratibo at katulad na gawain: 
precinct 2 : isa sa mga tiyak na bilang 
ng distrito para sa botohan: precinct. 

pr6 a si a pis a yo png [Esp precipicio] : 

ban gin. 

pre a si a pi a tas a y6n png [Esp precipita¬ 
tion] 1: pagmamadali o pagpapadali 
sa kilos, pamamaraan o aksiyon : 


precipitation 2 : paghihiwalay ng 
isang substance mula sa buong anyo 
nito at nabubuo sa atmospera gaya 
ng ulan, niyebe, at katulad: precipi¬ 
tation. 

pr6s a ko pnr [Esp fresco] 1 : malamig; 
maaliwalas 2 : walang pangingimi sa 
pagkilos; mayabang. 

pr£s a krip a si a y6n png [Esp prescripcion] 
1: direksiyon, karaniwang isinulat 
ng doktor o parmasyutiko, para sa 
paghahanda at paggamit ng gamot: 
prescription, reseta 2 : ang gamot 
na inihatol ng doktor: prescription, 
reseta. 

pr6 a SO png [Esp] 1 : bilanggo 2 : bi¬ 
langguan. 

press png [Ing] 1: kilos o halimbawa 
ng pagdiin 2 : a aparato para sa pag- 
diin, pagpatag, paghubog, o pagkatas, 
hal trouser press; flower press : wine 
press b makinang nagbibigay ng 
presyur sa isang bagay sa pamama- 
gitan ng isang kagamitan upang ma- 
kalikha ng hubog o magbaliko 3 : 
imprenta 4 : a sining o praktika ng 
pag-iimprenta b ang mga pahayagan 
at peryodista sa kabuuan o pangka- 
lahatan 5 : kompanya ng publikas- 
yon, hal UP Press. 

press conference (pres kon-fe-rens) 
png [/ng] : isang pakikipanayam na 
may pahintulot o paanyaya ng isang 
kilalang tao o opisyal sa isang pang- 
kat ng mga peryodista nang sabay- 
sabay sa isang itinakdang pook at 
oras. 


pressman (pres-man) png [Ing] 1 : 
peryodista 2 : tao na nagpapaandar 
ng imprenta. 


press release (pres re-lfs) png [Ing] : 
opisyal na pahayag na ipinararating 
sa mga pahayagan para inagbigay ng 
impormasyon. 


pressure (pres-yur) png [Ing] : 
presyur. 

pressure cooker (pres-yur ku-ker) 
png [Ing] : kasangkapang gawa sa 
metal at ginagamit sa pagpapalambot 
ng karne, pata, at kauri. 

pr 4 s a ta a m 6 png[Esp] : utang; pautang. 

prestige (pre-stfdz) png [Ing] 1 : re- 
putasyon o impluwensiya na mula sa 
tagumpay, ranggo, o iba pang kaaya- 
ayang katangian : prestihiyo 2 : 
karangalan o reputasyon ng isang 
tao o bagay na kinikilala ng publiko : 

PRESTIHIYO. 


pres-ti a hi a y6 png [Esp prestigio] : 
prestige. 





presto 


705 


primero 


pres*to pnr, pnb Mus [Ing] : nap aka- 
bilis ang tiyempo. 

presumption (pri-samp-syon) png 
[Ing] 1 : kahambugan 2: a pag-akala 
na totoo ang isang bagay b ang bagay 
na inakalang totoo 3: batayan para 
sa akala 4: Bat ang hinuha muia sa 
mga batid na katotohanan. 

pr6*su'pu*w£s*to png [Esp presu- 
puesto ] : badyet. 

pr6s*yO png [Esp precio \ 1: halaga ng 
salapi o produkto na maibibili ng 
isang bagay: price 2 : anumang dapat 
ibigay, gawin, o isakripisyo upang 
makamit ang isang bagay : price 3: 
Simula sa pagtaya o pagpusta : price 
4: pabuya, lalo sa paghuli o pagpatay 
sa isang tao : price. 

pres-y6n png [Esp presion] : presyur 1 . 

pr6s*yur png [Ing pressure] 1: pagga- 
mit ng puwersa sa isang bagay sa pa- 
mamagitan ng pagdagan, pagdiin, 
at katulad: pressure, presyon 2 : ang 
aksiyon ng puwersa laban sa salungat 
nitong puwersa: pressure 3: bigat sa 
isip at katawan: pressure 4: kalagayan 
ng pagmamadali upang makaabot 
sa takdang petsa o oras: pressure. 

pretender (pri-ten-der) png [Ing] 1: 
tao na naghahangad ng trono, titulo, 
at katulad 2 : tao na mapagkunwari. 

pretense (pii-tens) png [Ing] t : pag- 
kukunwari 2: palusot 3: pag-angkin, 
lalo sa mali o ambisyosong paraan. 

pretension (pri*temsyon) png [Ing] 
1 : paghahambog 2 : pagkukunwari. 

preterite (pre-te-rit) pnr Gra [Ing^j* 
nagpapahayag ng nakaraang kilos o 
kalagayan. 

preternatural (pri*ter-nat-yu*ral) pnr 
[Ing] : nasa labas ng karaniwang 
daloy ng kalikasan; supernatural. 

pretext (pri-tekst) png [Ing] 1: ang 
di-umanong katwiran o layon 2 : 
pagdadahilan. 

pretzel (pret-sel )'png [Ing] : uri ng 
inasnang biskuwit na hugis buhol o 
pahaba. 

prevent (pri-vent) pnd [Ing] : pigilin 
o hadlangan; gawing imposible. 

prevention (pri-ven-shon) png [Ing] : 
prebensiyon. 

preventive (pri-ven-tiv) pnr [Ing] : 
nagsisilbi upang maiwasan, mapigil, 
o mahadlangan. 

preview (priv-yu) png [Ing] 1: pau- 
nang pagtatanghal ng pelikula, dula, 
at katulad bago ang takdang araw 
ng pagpapalabas o pagbubukas sa 


publiko 2: paunang pagpapalabas 
ng maikling eksena o tagpo sa peli¬ 
kula, programang pantelebisyon, at 
katulad, upang magsilbing patalastas 
3 : anumang nagbibigay ng paunang 
idea o impresyon ng darating. 

previous (privyus) pnr [Ing] : naka- 

raan; nagdaan; sinundan. 

. • 

pre-war (pri-war) pnr [Ing] : umiral 
o naganap bago ang digma. 

prey png [Ing] 1: hayop na hinuli o 
pinatay ng isa pang hayop upang 
gawing pagkain 2 : biktima. 

Priam (pra-yam) png Mit [Ing G?i] : 
hari ng Troya nang panahong wina- 
sak ito ng mga Griyego sa pamumuno 
ni Agamemnon. 

priapism (pra-ya-piVim) png [Ing] 

1: kalaswaan 2: Med malimit na pag- 
tigas ng uten. 

Priapus (pra-ya-pus) png [Ing Gri] 

1 : diyos ng fertilidad 2 : diyos ng 
halamanan at patron ng mga mag- 
daragat at pastol. 

pri'bd'do pnr [Esp privado] 1: pansa- 
rili : private 2: sarilinan : private 3: 
hindi pag-aari ng pamahalaan : pri¬ 
vate 4: nasa pook na hindi lantad : 
private. 

pri'bM6*hi*y6 png [Esp privilegio] : 

tanging karapatan, bentaha, kalayaan, 
o benepisyo na ipinagkakaloob o 
tinatamasa ng isang tao, pangkat, o 
uri : privilege. 

price (prays) png [Ing] : presyo. 

price control (prays kon-trol) png 
[Ing] 1: halagang itinakda ng pama¬ 
halaan para sa pangunahing bilihin 
2: pagtatakda nito. 

pride (prayd) png [Ing] 1: pagkatuwa 
o pagmamalaki sa mga natamong 
tagumpay, kalidad, o pag-aari 2: labis 

v na pagpapahalaga sa sarili 3: kamala- 
yan hinggil sa kung ano ang narara- 
pat sa posisyon ng isang tao; paggalang 
sa sarili 4: pangkat ng mga hayop 5: 
tao o bagay na ikinararangal. 

prie-dieu (pri-dyu) png [Ing Ere] : 
desk na may lalagyan ng dasalan at 
may luhuran para sa pagdarasal. 

priest (prist) png [Ing] 1: pari 2: 
opisyal na ministro ng relihiyong 
di-Kris tiyano. 

pri*h6"les pngBot [Espfrijoles] : bean. 

prhma png [Esp] : patubo o patong 
sa salaping inutang. 

prima ballerina (prf-maba-le-ri-na) 
png [Ing] : pangunahing mananayaw 
na babae sa ballet o sa kompanya 
ng ballet. 


pri*ma*b6*ra pngBot [Espprimavera] 

1 : tagsibol 2: punongkahoy ( Cybistax 
donnel-smithii) na salitan ang dahon 
at biluhaba at malukorig ang bulaklak. 

pri # ma # d6*na png [Esp Ita prima don¬ 
na] 1: pangunahing babaeng mang- 
aawit ng opera 2 : tao na madaling 
magbago ang isip at labis ang pag- 
papahalaga sa sarili. 

prima facie (pray-ma fey-shi) pnb 
Bat [Ing Lat] : sa unang malas; sa 
unang tingin. 

primal (pray-mal) pnr [Ing] 1: sina- 
una; primitibo 2 : pangunahin. 

primary (pray-ma-ri) png [Ing] : pa¬ 
ngunahin 1 . 

pri*m6rya png [Esp prirnaria] : pani- 
mula, gaya sa unang pahid ng pin turn 
o unang baitang sa pag-aarai. 

pri*m6r*yo png [Esp primario] : pangu¬ 
nahin 1 . 

pri-mas png [Esp prima+s] : taya sa 
dalawang magkatabing baraha. 

s 

primate (pray-meyt) png [Ing] t : 
Zoo mammal (order Primates) na 
kinabibilangan ng lemur, malmag, 
unggoy, at tao 2 : arsobispo. 

prime (praym) png [Ing] 1: pinaka- 
mahusay na yugto o kalagayan 2 : pi- 
nakamahusay na bahagi 3: ang Simula 
o unang antas ng anumang bagay 4: 
sa paglilimbag, ang bantas (*’) na 
ikinakabit sa titik bilang simbolo 
para sa minuto o piye. 

prime (praym) pnd [Ing] 1: ihanda 
ang isang bagay para gamitin o ku- 
milos 2: Mil ikasa ang baril o ihanda 
ang bomba para pasabugin 3: langi- 
san ang bomba upang gumana 4: 
ihanda, gaya sa kahoy, para pintahan 
sa pamamagitan ng pagpapahid ng 
substance na makapipigil sa pagsip- 
sip ng rabaw sa pintura 5: bigyan ng 
impormasyon ang isang tao. 

prime (praym) pnr [Ing] 1: pangu¬ 
nahin; pinakamahalaga 2 : pinakama- 
husay 3: Mat a sa numero, nahahati 
lamang ng sarili nito at ng kaisahan, 
hal 2,3, at 5 b sa numero, walang 
karaniwang salik kundi ang kaisahan; 
gansal. 

prime minister (praym rm-nis-ter) 
png [Ing] : punong ministro. 

primer (pray-mer, pri-mer) png [Ing] 
1 : kartilya 2 : pangunang pinturang 
ipinapahid sa anumang ( rabaw. 

pri-m6 # ra pm; pnb [Esp] : una; pangu¬ 
nahin : primero. 

pri-m6-ro png [Esp] : primera. 





Jh. ».JI. 








primigravida 


706 


prion 


primigravida (pri-mi gray-vi-da) png 
[Ing] : babae na nagbuntis sa unang 
pagkakataon. 

priming- (pray-ming) png [Ing] Is 
halo na ginagamit ng mga pintor 
para sa panimulang pagpipinta 2 : 
timpla ng asukal na inihahalo sa 
serbesa 3*: a pulbura na inilagay sa 
sisidlan ng armas b kalipunan ng 
mga pulbura na konektado sa fuse 
na may karga upang pasabugin. 

primspara (pray-mi-pa-ra) png [Ing] : 
babae na manganganak sa unang 
pagkakataon. 

pri a mi a ti°biS a mo png [Esp primitivismo] 

1: primitibong asal 2: paniniwala sa 
superyoridad ng anumang primitibo : 

PRIMITIVISM. 

pri a mi*ti a bo par [Esp primitivo] 1: 
sinauna 2i krudo 3: pangunahin; 
orihinal 4: Gra sa salita o wika, radi- 
kal; hindi ibinatay sa iba 5: Mat pi- 
nagmulan o pinagbatayan ng pigura, 
linya, at katulad 6; sa kulay, pri- 
marya J: Heo hinggil sa sinaunang 
panahon 8 : Bio lumitaw sa unang 
yugto ng paglago 6 ebolusyon. 

primitive (pri-mi-tiv) pnr [Ing] : pri¬ 
mitibo. • 

primitivism (pri-mi-ti-vi-zim) png 
[Ing] : primitibismo. 

prhmo png [Esp] 1: pinsan 2: kaibigan 
3: Mas [Ing] pangunahin o mataas 
na bahagi ng duweto. 

primogenitor (pray-mo-dye-ni-tor) 
png [Ing] 1: kauna-unahang ninuno 
ng tao, at iba pa 2 : ninuno. 

primordial (pray-mor-dyal) pnr [Ing] 
1 : umiiral mula pa sa Simula 2 : 
orihinal; pangunahin. 

primordium (pray-mor-dyum) png Bio 
[Ing] : organ o tissue na nasa unang 
yugto ng paglaki o pag-unlad. 

primrose (prim-rows) pngBot [Ing] : 
primula ( Primula vulgaris) na nag- 
susupling ng hiwalay na bulaklak na 
mapusyaw na dilaw. 

primula (prim-yu-la) pngBot [Ing] : 
halaman (genus Primula) na samut- 
saring kulay ang bulaklak na namu- 
mukadkad tuwing tagsibol. 

primum mobile (pray-mum mo-bi-li) 
png [Lai] 1: Pis pinakamahalagang 
pinagmumulan ng mosyon o kilos 
2: Ast panlabas na espera na pinani- 
niwalaang umiikot sa mundo sa loob 
ng dalawampu’t apat na oras at nag- 
tataglav ng mga panloob na espera. 

primus inter pares (pri mus-in ter* 

pa-riz) png [Lai] : una sa hanay ng 


magkakapantay; pinakamatandang 
kasapi o kinatawan ng pangkat. 

prhma-v6'ra png [Esp] : tagsibol 1 . 

prince (prins) png [Ing] : prinsipe. 

Prince Albert (prins al-bert) png 
[Ing] 1: lungsod sa Gitnang -Saskat¬ 
chewan sa Canada 2: sa maliit na titik, 
uri ng gaban na mahaba at doble 
ang pandibdib na bahagi. 

Prince Charming (prins tsar-ming) 
png [Ing] 1 : mangingibig na tumu- 
tupad sa mga pangarap ng kaniyang 
minamahal 2 : lalaking minamahal 
ng isang dalaga. 

prince consort (prins kon-sort) png 
[Ing] : titulo ng bana ng reyna o 
piinsesa, na isa ring prinsipe. ' 

Prince of Darkness (prins ov dark- 
nes) png [Ing] : Lusiper. 

Prince of Peace (prins ov pis) png 
[Ing] : Hesus. 

Prince of Wales (prins ovweyls) pjig 
[Ing] : titulong iginagawad ng hari 
sa kaniyang panganay na anak na 
lalaki, ang susunod na uupo sa tro- 
nong British. 

Prince Regent (prins rf-dyent) png 
[Ing] : prinsipe na gumaganap bilang 
rehente. 

princess (prin-ses) png [ Ing]- : prin- 
sesa. 

principal (prm-si-pal) png [Esp Ing] : 
prinsipal. 

principal clause (prin-si-pal klos) png 
Gra [Ing] : pangunahing sugnay. 

principals (prfn-si-pa-les) png Pol 
[Esp] : noong panahon ng Espanyol, 
mga tao na kilala sa lipunan, mataas 
ang estado ng pamumuhay, at kara- 
niwang nagmula sa uring maharlika. 

principalis (prfn-si-pal-ya) png Pol 
[Esp] : uring principales : prinsipAlya. 

principality (prfn-si-pa-li-ti) png [Ing] 
1: estado na pinaghaharian ng prin¬ 
sipe 2 : pamahalaan ng prinsipe. 

principle (prm-si-pol) png [Ing] : 
prinsipyo. 

prm-sa png [Esp] 1 : plantsang bilog 
na ginagamitan ng uling o kahoy 
upang uminit: plants a 1 2 : bagay na 
konkreto o yari sa tabla, karaniwang 
itinatayo upang pigilin ang pagda- 
loy ng tubig; pinto ng palaisdaan - 
pnd mag-prin-s^, prin-sa*h6n. 

prin a s4*sa png [Esp princesa] 1: ba- 
baeng kabilang sa maharlikang ang- 
kan o pamilya : dayang, princess 2 : 
ang asawa ng prinsipe : dayang, 
princess. 


Prinsesa Floresca (prin-se-sa flo- 
res-ka) png Lit: tauhan sa Florante at 
Laura , ina ni Florante, at anak ng 
hari ng Krotona. 

prm*si a p£l png [Esp Ing principal] 1 : 
punong-guro : principal 2 : sinumang 
tumutupad ng pinakapangunahing 
tungkulin : principal 3: kabuuang 
halaga ng salapi bukod sa interes o 
tubo : principal 4: tao na gumaganap 
bilang ahente : principal 5: Bat tao 
na responsable sa krimen : principal 
6 : Mus saxirgan, hanay ng mga pipa 
na isang oktaba ang taas kaysa pa- 
man tayang tunog : principal. 

prin a si a p£l pnr [Esp Ing principal] : 
pangunahin. 

prirvsi a pdl a ya png [Esp principalia] : 
principalia. 

pr«n a si a p6 png [Esp principe] : lalaking 
nabibilang sa dugong maharlika : 
prince. 

print png [Ing] 1 : limbag o marka sa 
rabaw dulot ng presyon ng isang 
bagay na pumatong o dumikit dito 
2: a tatak ng titik o sulat b. mga 
salita sa anyong inilimbag C inilimbag 
na publikasyon d kantidad ng mga 
aklat at iba pa na inilimbag sa isang 
panahon e kalagayan ng paglilimbag 
3 : retrato o disenyo na inilimbag 
mula sa bloke o plato 4: retrato na 
nalikha sa papel mula sa negatibo. 

prfn a ter png [Ing] 1 : tao na tagalim- 
bag ng aklat, magasin, at katulad 2: 
may-ari ng palimbagan 3: aparato 
sa paglilimbag, lalo bilang bahagi 
ng sistemang computer. . 

printery (prin-te-ri) png [Ing] : pa¬ 
limbagan. 

printing png [Ing] 1 : proseso, negos- 
yo, o sining ng paglilimbag ng aklat 
at katulad 2 : lahat ng kopya ng isang 
aklat na inilimbag nang minsanan 
3 : inilimbag na mga titik o sulat na 
gumagaya rito. 

printing press (prin-ting pres) png 

[Ing] : palimbagan; imprenta. 

printmaker (print-mey-ker) png [Ing] : 
tao na gumagawa ng print. 

printout (print-awt) png Com [Ing] 1 : 
bunga ng paglilimbag 2 : ang halim- 
bawa nito. 

prbon png [ Ing] 1 : Zoo ibong pan tubig 
(genus Pachyptila) na matatagpuan 
sa silanganing karagatan 2: Med pro- 
tinang partide na iniuugnay sa, at pi- 
naniniwalaang sanhi ng, encephalo- 
puthies. 




Ml* * 


prior 


707 


problem 


prior (pra-vor) pnh, pnr [Ing] 1: bago; 
nauna 2 : dumating bago ang oras, 
order, at kahalagahan.' 

priority (pra-yo-ri-tif) png [Ing] : pri- 
yoridad. 

pri*sen*t& png [Esp] : vaiyant ng pre¬ 
sents. 

prision correccional (pris-yon ko- 
rek-sho-nal ) png [Esp] : panahon ng 
pagkakakulong mula 1 buwan hang- 
gang 6 na taon. 

prision simple (pris-yon sim ple) png 
[Esp] : panahon ng pagkakakulong 
na di-lalagpas ng 6 na buwan sa ku- 
lungang munisipal. 

prism (pri-sim) png [Ing] : salamin o 
kristal na bagay, triyanggulo ang du- 
lo, hugis rektanggulo ang gilid, at 
bumabasag sa puting liwanag upang 
magkaroon ng iba’t ibang kulay ng 
bahaghari : prisma. 

prfs-ma png [Esp] : prism. 

* 

pri-son png [Ing] : bilangguan. 

pri*so*n6r png [Ing] : bilanggo. 

prisoner of war (pri-so-ner ov war) 
png [Ing] : sundalo na nahuli ng 
kalaban at may kara-patang bigyan 
ng makataong pangangalaga : POW. 

pristine (pris-tin) pnr [Ing] 1: nasa 
orihinal na kalagayan; hindi pa na- 
rurumihan 2 : walang mantsa; sariwa; 
bago. 

pri a t&'da pnr [Esp fritada] : pinirito. 

/ 

pri-to pnr [Esp frito] : iniluto sa mainit 
na mantika var pinto : fried - pnd 

mag-prbto, pri-tu-hin, i a pri a tp.. 

privacy (pray-va-si) png [/ng] 1: ka¬ 
lagayan ng pagiging pribado 2: pag- 
iisa; kawalan ng kasama 3: pagiging 
lihim. 

private (pray-veyt) png [Ing] 1: pri¬ 
bado 2: Mil sundalong pinakama- 
baba ang ranggo sa hukbo. 

private enterprise (pray-veyt en-ter- 
prays) png [Ing] : negosyong pribado. 

privateer (pray-ya-ur) png [Ing] 1: 
armadong sasakyang dagat na pag- 
aari at pinamamahalaan ng mga 
pribadong tao. na autorisado ng pa- 
mahalaan upang gamitin laban sa 
kalabang bansa lalo sa paghuli sa 
barkong pangkalakalan 2 : pinuno o 
tauhan ng naturang sasakyang dagat. 

private parts (pray-veyt parts) png 
[/ng] : genitalia. 

private school (pray-veyt is *kvil) png 
[Ing] : paaralang pribado. 

private sector (pray-veyt sek-tor) 
png [Ing] : bahagi ng ekonomiya na 


hindi nakapailalim nang tuwiran sa 
kontrol ng estado. 

privatize (pray-vi-tayz) pnd [Ing] : 
gawing pribado. 

privilege (pri-vi-ledz) png [/ng] : 
pribilehiyo. 

pri-y3*yi png : sa Indonesia, Muslim 
na hinirang upang maglingkod sa 
burukrasva. 

pr\*yor png [Esp prior] : pinakamataas 
na pinuno ng kumbento o bahay na 
panrelihiyon. 

pri*y6'ra png [Esp priora] : monasteryo 
na pinamumunuan ng mga madre. 

pri*yo a ri a d6d png [Esp prioridad] 1 : 
katotohanan o kondisyon ng pagiging 
maaga o nauna : priority 2 : ang na- 
uuna sa ranggo at katulad : priority. 

prize (prayz) png [Ing] : gantimpala. 

pro png Kol [Ing] 1: pinaikling anyo 

ng propesyonal 2: puta 2 . 

pro pnr [Ing] : kapanig; para sa. 

pro- pnl [Ing] 1 : pumapanig o nagta- 
taguyod 2 : gumaganap bilang kaha- 
lili o katuwang 3: bunga 4: pasulong 
o pababa, hal prostrate 5: nasa harap. 

PRO, daglat (pf-ar-o) [Ing] 1 : Public 
Record Office 2: Public Relations 
Officer. 

pro*a png [Mai Ing] : kumpit na may 
malaking patatsulok na layag at iisa 
ang katig. 

proactive (pro-ak-tiv) pnr [Ing] 1: 
lumilikha o kumokontrol ng kalaga¬ 
yan sa pamamagitan ng paggawa ng 
pangunang hakbang 2 : kaugnay ng 
pagkokondisyon ng isip o nakasa- 
nayan. 

pr6*ba*bi*li*d^d png [Esp] 1 : kata- 
ngian o kalagayan ng pagiging maa- 
aring mangyari o magkatotoo : pro¬ 
bability' 2 : bagay na maaaring ma- 
ganap o magkatotoo : probability 3: 
Mat ratio ng bilang ng paborableng 
pagkakataong maganap ang isang 
bagay sa kabuuang bilang ng mga 
posibleng mangyari : probability. 

probability (pra-ba-bi-li-h) p?ig[Ing]: 
probabilidad. 

probable (pro-ba-bol) pnr [Ing] 1: 
maaari 2: maaaring mangyari o mag¬ 
katotoo. 

pro*b£“do pnr [Esp] : napatunayan; 
napatotohanan; subok na. 

pro-b^rvsa png [Esp probata] : pag- 
subok upang malaman o matiyak 
ang katangian, uri, at iba pa ng mga 
kagamitan sa paggawa ng anuman. 


pro*bas*y6n png [Esp provacion] 1 : 
pagsubok sa asal, pagkatao, at mga 
katangian ng isang tao : probation 
2 : kalagayan o panahon ng gayong 
pagsubok : probation 3: Ztosistema 
ng pagpapaliban ng pamsa sa isang 
nagkasala sa konclisyong magpapa- 
katino siya at sa ilalim ng mahigpit 
na pagsubavbay ng hukuman : pro¬ 
bation. 

probate of will (pro-beytovwil) png 
Pol [Ing] i pagpapatibay sa huling 
habilin sa harap ng hukuman. 

probation (pro-bey-svon) png [Ing] : 
probasyon. 

probation period (pro-vey*syon pfr- 
yud) png [Ing] : panahon ng pro¬ 
basyon. 

% 

probe (prowb) png [Ing] 1: masusing 
pagsusuri 2 : anumang maliit na ka- 
sangkapan, lalo na ang elektrodo, 
para sa pagsukat, pagsubok, at iba 
pa 3: Mtfdkasangkapang pantistis na 
hindi matulis, karaniwang metal, at 
ginagamit sa pagsusuri ng siigat. 

pro-bet-so png [Esp provecho] : paki- 
nabang. 

pro*bi*d6n*si a y6 png [Esp providencia] 
1: ang pangangalaga ng Diyos o ka~ 
likasan : providence 2: sa malaking 
titik, ang Diyos sa aspektong ito : 
providence 3: pangangalaga o pag- 
hahanda : providence. 

pro*bm*si*y6 png [Esp provincial: la- 
lawigan. 

pro-bin-sbyal pnr [Esp Ing provincial] i 
panlalawigan. 

pro a bin*si*ya-Hs-mo png [ Espprovin- 

cialismo] 1: ugali o kaugalian sa mga 
lalawigan o ng tagalalawigan 2: a 
salita, bigkas, o pangungusap na 
pangkaraniwan sa isang lalawigan b 
ang paggamit nito. 

pro*bm-si*y3*na pnr [Esp provmciana] : 
babaeng tagalalawigan, pro*bsn*Si* 
y^*no kiing lalaki. 

pro*bis # y6n png [Esp Ing provision] 1 : 
artikulo o tadhana sa legal na instru- 
mento, batas, at katulad, nagpapahin- 
tulot sa partikular na bagay; estipu- 
lasyon : provision 2: pagbibigay o 
pagsusuplay ng bagay, gaya ng pag- 
kain at iba pang pangangailangan : 
provision 3: pag-aayos o paghahanda 
bago gawin ang isang bagay : pro¬ 
vision. 

• i 

pro-bfs*yo*n4l pnr [Esp Ingprovisimial] : 
pansamantala. 

problem (prab-lem) png [Ing] : prol> 
lema. 






IWMI'W- 'll M‘ 



problema 


pro-bl6 - ma png [Esp] 1: suliranin 2: 
tan on g, gaya sa pagsusulit sa mate- 
matika : problem. 

problematic (prob-le-ma-tik) pnr 
[Ing] : problematiko. 

prob-le*m^*ti*k6 pnr [Esp problemati- 
co\ 1: may katangian ng isang pro¬ 
blema 2 : malabo; walang katiyakan 
3: sa lohika, pagpapaliwanag o pag- 
sang-ayon sa anumang maaaring 
mangyari kahit hindi nangangahu- 
lugang to too. 

pro*bo*kas*y6n png [Esp provocation] 

1 ; pagpapagalit : provocation 2 : 
panunulsol : provocation. 

proboscis (pro-bow*sis) png Zoo [Ing] 

1: mahaba at madaling baluktutin 
na nguso ng ilan sa mga mammal, 
gaya sa elepante 2 : sungot ng kulisap, 
karaniwang ginagamit sa pagtusok o 
pagsipsip ng likido 3: pansipsip na 
organ ng ilang bulate 4: pabirong 
tawag sa ilong ng tao. 

procaine (pro-keyn) png [Ing] : sin- 
tetikong compound, ginagamit bi- 
lang anesthesia, lalo na sa dentistry. 

procedure (pro-sid-yur) png [Ing] 1: 
hakbangin 2: pamamaraan 3: alitun- 
tunin; patakaran. 

proceed (pro-sid) pnd [Ing] 1: mag- 
patuloy; ituloy 2 : manggaling; mag- 
mhat. 

proceeding (pro-si-ding) png [/ng] 

1: isang tiyak na aksiyon o mga hak- 
bang sa pagkilos 2 : kilos ng isang 
nagsisimula o nagpapatuloy. 

proceedings (pro-si-dings) png [Ing] 

1: serye ng mga aksiyon o pangyayari 
2: Bat legal na hakbang 3: katitikan 
ng pulong. 

proceeds (prow-sids) png [Ing] : tubo 
mula sa pagbebenta, o sa anumang 
pamumuhunan. 

process (pro-ses) png [Ing] : proseso. 

processed (pro-sest) pnr [Ing] 1: 
inihanda; ginawa 2 : pinaraan sa es- 
pesyal na proseso. 

procession (pro-se-syon) png [Ing] : 
prusisyon. 

processional (pro-se-syo-nal) pnr 
[Ing] 1: hinggil sa prusisyon 2: gi¬ 
nagamit, isinasagawa, o kinakanta sa 
prusisyon. 

proces-verbal (pro*say ver-bal) png 
[IngFre] : nakasulat na ulat; katitikan. 

pro-choice (pro-tsoys) pnr [Ing] : 
nagtataguyod sa legal na karapatan 
ng kababaihan hinggil sa pagsasa- 
gawa ng aborsiyon. 


708 


proclaim (prok-leym) pnd [Ing] : 
iproklama. 

proclamation (prok*la-mey-shon) 
png [Ing] : proklamasyon. 

Procne (prok-ni) png Mit [Gri] : ba- 
baeng kapatid ni Philomela. 

proconsul (pro-kon-sul) png [Ing] 

1: opisyal, karaniwang ang dating 
consul, na tumatayo bilang gober- 
nador o komander ng militar sa 
isang lalawigan, at may kapangyari- 
hang tulad ng sa consul 2 : sinumang 
hinirang na administrador sa isang 
sinakop na pook. 

procrastinate (pro-kras-ti-neyt) pnd 
[Ing] : ipagpaliban-liban; magpali- 
ban-liban; ipagpabukas-bukas; mag- 
pabukas-bukas. 

procrastination (pro kras-ti ney- 
syon) png [Ing] : pagpapaliban-liban; 
pagpapabukas-bukas. 

procreate (pro-kre-eyt) pnd [Ing] : 
lumikha o magpairal ng buhay sa 
pamamagitan ng natural na proseso 
ng reproduksiyon; manganak. 

procreation (pro-kre-ey-syon) png 
[Ing] : pagsisilang; panganganak. 

Procrustean (pro*krus-ti-yan) pnr 
[Ing] 1: may kaugnayan kay Procrus¬ 
tes 2 : naglalayong ipatupad ang pag- 
kakapareho o pagkakapantay. 

Procrustes (pro-krus-tis) png Mit 
[Ing Gii] : magnanakaw na bumaba- 
tak o pumuputol sa katawari ng ka- 
niyang biktima upang magkasiya ito 
sa kaniyang higaan. 

proctology (prok*to*lo*dyi) png Med 
[Ing] : sangay ng medisina hinggil 
sa anus at rectum. 

proctor (prok-tor) png [Ing] 1: opis¬ 
yal sa unibersidad na itinatalaga taon- 
taon at may pangunahing tungkulin 
hinggil sa disiplina 2 : tagapangasiwa 
ng mga estudyante sa pagsusulit, at 
katulad 3: Bat tagapamahala ng mga 
kasong sibil o kanoniko. 

procurator (prok-yu-rey-tor) png 
[Ing] : prokurador. 

procure (pro-kyur) pnd [Ing] : ku- 
muha o maghanap ng isang bagay 
para sa isang espesyal na gamit. 

Procyon (pro-sbyon) pngAsn [Ing] : 
pangwalong pinakamaliwanag na 
bituin at pinakamaliwanag din sa 
konstelasyon ng Canis Minor. 

pr6'di a g£l pnr [Esp] 1: mapag-aksaya; 
mapaglustay 2: sagana 3: labis na 
mapagbigay. 

prodigy (pro-di-dyf) png [Ing] 1 : tao 
na pinagpala ng katangi-tanging abi- 


prodyuser 


lidad, lalo na ang isang bata na may 
kakaibang kakayahan 2 : isang pam- 
bihirang bagay 3: isang napakaga- 
ling o napakahusay na halimbawa. 

produce (pro-dus, prod-yus) png 
[Ing] 1: anumang bunga ng agrikul- 
tura at mga likas na produkto 2 : re- 
sulta ng pagtatrabaho, pagpupunyagi, 
at iba pa 3: anumang bunga, lalo na 
ng pagtuklas ng mineral. 

produce (pro-dus, prod-yus) pnd 
[Ing] 1: magbigay ng silbi o gamit 
2 : lumikha ng isang bagay o pro¬ 
dukto mula sa hilaw na sangkap o 
materyales 3: mamunga ng prutas, 
ani, at katulad 4: bigyang buhay o 
pag-iral 5: magdulot ng isang reak- 
siyon, sensasyon, at katulad 6: a 
ipakilala sa publiko ang isang dula, 
aklat, at katulad b pangasiwaan ang 
paglikha ng isang pelikula, brodkast, 
.^rekord, at katulad. 

t 

producer (pro-du-ser, pro*d}TJ*ser) 
png [Ing] : prodyuser. 

product (pra-dak) png [Ing] 1 : pro¬ 
dukto 2 : Am substance na nakukuha 
mula sa iba pang substance sa pa¬ 
mamagitan ng chemical change 3: 
Mat ang resulta na nakukuha sa pag- 
paparami sa dalawa o higit pang kan- 
tidad. 

production (pro-dak-syon) png [Ing] : 
produksiyon. 

productive (pro-dak-tiv) png [Ing] : 
produktibo. 

productivity (pro-dak-tf-vi-ti) png 
[Ing] 1: kapasidad sa paglikha; kali- 
dad ng pagiging produktibo 2 : pagi- 
ging epektibo sa gawain. 

pro*duk # si*y6n png [Esp production] 
1 : ang paglikha o pagmamanupak- 
tura : production 2 : bagay na nalilik- 
ha : production 3: Ekn ang paglikha 
ng halaga : production 4: ang pinag- 
tulungan o pinagkasunduang gugulan 
ng pera, sining, at iba pa sa pagbuo 
at pagpapalabas ng dula at kauri : 
production. 

pro’duk-trbo png [Esp productivo] 1 : 
hinggil sa produksiyon ng mga ka- 
lakal: productive 2: a lumilikha ng 
marami b malikhain 3: Ekn lumilik¬ 
ha ng mga kalakal na may halaga at 
maaaring ipagpalit sa ibang pro¬ 
dukto : productive . 

pro'duk'to png [Esp producto] 1 : bagay 
na nalilikha ng paggawa : product 
2 1 tao o bagay na nalilikha sa pama¬ 
magitan ng pagpoproseso : product. 

prod-yu*ser png Ekn [ Ing producer] 1 : 
tagalikha ng kalakal o serbisyo : 






^^Hri* 1 **** M w,rtw Wl<lltlllllllltl 11 >lltl4Htfl>HHI1>>rtt * < «WHtw w HHwwiwMfHmmwmm iwMf mwiwwi 


;r -.wiuni'in 


-lUifiWU 


'*-# W 


tilt? 



proem 


709 


projection 


producer 2 : tagapamahala sa pinan- 
siyal at administratibong aspekto ng 
telebisyon, produksiyon sa radvo, at 
iba pa; tao na nangangasiwa sa 
pangkalahatang produksiyon at 
may pangunahing tungkulin sa pa- 
ngangalap ng salapi bilang pondo, 
pagkuha ng mga technician, artista, 
at iba pa, na kinakailangan sa pagsi- 
simula ng pelikula, at katulad Cf 

DIRECTOR : PRODUCER. 

9 

proem (pro-wem) png [Ing] 1 : pam- 
bungad o preambulo sa isang aklat 
o talumpati 2: Simula o panimula. 

prof, daglat [Ing] : professor. 

profane (pro-feyn) pnr [Ing] 1 : hindi 
nabibilang sa anumang bagay na 
sagrado o bibliko; sekular 2: a la- 
pastangan; walang galang b bulgar; 
opensibo 3: hindi Rrispyano; pagano 
4 : hindi sumailalim sa seremonyang 
panrelihiyon o anumang malalim 
na kaalamang esoteriko. 

profess (pro-fes) pnd [Ing] 1 : ipaha- 
yag, lalo na ang isang pananampala- 
taya 2 : tanggapin sa ordeng panreli¬ 
hiyon na sumasailalim sa isang banal 
na panata 3: magturo. 

professed (protest) pnr [/ng] 1: may 
sariling pagkilala 2: inihahayag; ipi- 
naaalain 3: nagpapanggap; pakun- 
wari 4: tumanggap ng banal na pa¬ 
nata sa isang ordeng panrelihiyon. 

profession (pro-fe-syon) png [Ing] : 
propesyon. 

professional (pro-fe-syo-nal) png 
[Ing] : propesyonal. 

professionalism (pro-fe-syo-na-h- 
sem) png [Ing] : propesyonalismo. 

professor (pro-fe-sor) png [Ing] : 
propesor. 

profile (pro-fayl) png [Ing] 1 : a hugis, 
lalo ng mukha o ulo, kung nakatagi- 
lid b larawan o representasyon nito : 
perpil 2 : maikling biograpiya o krokis 
3 : balangkas na nagtatampok ng 
katangian ng anurhang bagay. 

profit (pra-fit) png [Ing] : tubd. 

pro forma pnb , pnr [Ing] : ayon sa 
form; hinggil sa form. 

profound (pro-fawnd) pnr [Ing] 1: 

nagpapakita ng dakilang kaalaman 
o pagkaunawa 2 : nangangailangan 
ng malalim na pag-aaral o pag-iisip 
3 : malalim; masidhi. 

progenitor (pro-dye-ni-tor) png [Ing] 
1: ninuno ng isang tao, hayop, o ha- 
laman 2 : pinagmulan; pinanggali- 
ngan 3: orihinal na kopya. 


progeny (pro-dyi-m) png [Ing] 1: 
mga anak; mga supling 2 : mga apo; 
kaapo-apuhan. 

progesterone (pro ■ dyes-te-ron) png 
[Ing] 1: BioK hormone (C 21 H. w 0 2 ), 
na naghahanda sa sinapupunan para 
sa pertilisaclong ovum at nagpapa- 
natili ng pagbubuntis 2 : sa parmas- 
yutika, anyo ng nasabing compound, 
ginagamit na panlunas sa pagdurugo, 
dysmenorrhea, pauli t-ulit na abor- 
siy6n, at iba pa. 

progestogen (pro• dyes■ to• dyen) png 
[Ing] 1: alinman sa mga pangkat ng 
hormone, kasama ang progesterone, 
nagpapanatili ng pagbubuntis, at 
pumipigil sa posibleng obulasyon 
2 : anumang katulad ng nasabing 
hormone ngunit artipisyal. 

prog-n6*sis png Med [Ing] 1 : pagtaya 
sa karamdaman 2 : hula. 

prognosticate (prog-nos-ti-keyt) 
pnd [Ing] 1: hulaan batay sa mga 
palatandaan 2 : magbigay ng babala. 

pr6g*ram png [/ng] 1 : programa 2: 
Com serye ng mga kodigong instruk- 
siyon upang isaayos ang operasyon 
ng computer at mga kaugnay na ka- 
sangkapan. 

prog*ra*ma png [Esp] 1 : lista ng ser¬ 
ye ng mga pangyayari, tagaganap, at 
iba pa, karaniwang nakalimbag, para 
sa pampublikong pagganap : pala*- 
tuntunan, program 2 : brodkast sa 
radyo o telebisyon : palatuntunan, 
program 3 : piano ng mga pangyayari 
sa hinaharap : palatuntunan, pro¬ 
gram 4 : kurso o serye ng mga pag- 
aaral, lektura, at iba pa Cf syllabus : 
palatuntunan, program. 

programmer (prog-ra-mer) png Com 
[Ing] : tagagawa ng program sa com- 
\ puter. 

programming (prog-ra-ming) png 
[ Ing] 1: paggawa ng isang program 
o tiyak na pagpaplano 2: Com pag¬ 
gawa ng program sa computer para 
sa pagsasagawa ng isang tiyak na 
gawain. 

pr6g*re a shbo pnr [Esp progresivo] : 
maunlad: progressive. 

prog t6 *SO png [Esp] : anumang pag- 
kilos tungo sa isang layunin o mala- 
wak at mataas na antas : hakbang 3 , 
progress. 

progress (prog-res) png [Ing] : pro- 
greso. 

progression (prog-res-von) png [Ing] 
1: patulov na pagsulong, pag-unlad, 
o pagbuti 2: pagkakasunod-sunod, 
tulacl ng pang) ; ayari. 


progressive (prog-re-siv) png [Ing] \ 
progresibo. 

progress report (pro-gres re-port) 
png [Ing] : ulat sa takbo ng isang 
gawain o proyekto. 

4 

prO'hhbit pnd [Ing] 1: magbawal o 
pagbawalan, lalo na ng autoridad 
2 : hadlangan; gawing imposible. 

prohibited drugs (pro-hi-bi-ted drags) 
png [Ing] : ipinagbabawal na gamot, 
gaya ng opyum, morpina, at shabu. 

prohibition (pro-hi-bi-syon) png [Ing] 

1: pagbabawal; kabawalan 2: Bat a 
utos na nagbabawal ng isang bagay 
b kasulatan o dokumento mula sa 
isang mataas na hukuman na nag¬ 
babawal sa mababang hukuman sa 
pagpapatuloy ng isang demanda na 
hindi saklaw ng kaalaman nito 3: 
pagbabawal sa paglikha o pagbe- 
benta ng alkohol. 

prohibitive (pro-hf-bi-tiv) pnr [Ing] 
1 : nagbabawal 2 : napakataas, lalo 
na ng halaga, at nagiging sanhi ng 
hindi pagbili. 

project (pra-dyekt) png [Ing] 1: pro¬ 
yekto 2: piano; panukala 3: gawain, 
karaniwang hindi madalian, ng isang 
estudyante, at isinusumite sa guro 
upang suriin nito. 

project (pro-dyekt) pnd [Ing] 1: mag- 
balak o magplano ng isang panukala, 
aksiybri, at iba pa 2 : umusli; umungos 
3: ihagis; ipukol 4: itaya 5: ipahintulot 
na marinig sa malayong distansiya, 
tulad ng boses, tunog, at iba pa 6 : 
ipakita; ipahatid 7: Mat sa heometri- 
ya, gumuhit ng mga tuwid na linya 
sa bawat point ng isang hatag na 
pigura, upang lumikha ng pigura na 
ayon sa rabaw o linya sa pamama- 
gitan ng pagbagtas dito. 

projectile (pro-dyek-til) png [Ing] 1 : 
misil, lalo na kapag isinulong ng 
isang rocket 2 : bala, at katulad, na 
pinaputok ng baril 3: anumang 
bagay na naitutudla at nagsisilbing 
sandata. 

projection (pro-dyek-syon) png [Ing] 
1: pagbabalak; pagpaplano 2 : pag- 
usli; pag-ungos 3: paghagis; pagpukol 
4 : pagtaya sa hinaharap batay sa 
kasalukuyang impormasyon o pang- 
yayari 5 : presen tasyon ng isang hulag- 
way, at iba pa, sa rabaw o iskrin 6 : 
mental na hulagway na itinuturing 
na isang obhetibong katunayan 7: 
di-malay na paglipat ng sariling opin- 
yon o pagtingin sa mga external na 
bagay o tao 8: sa heometriya, pag- 
guhit ng pigura 9 : represemasvon sa 





projective 


710 


pronoun 


anumang bahagi ng rabaw ng mundo 
o esperong selestiyal. 

projective (pro-dyek-tiv) pnr [Ing] 1: 
sa heometriya, hinggil sa projection 
2 : sa katangian ng pigura, hindi na- 
babago ng projection 3: Sik hinggil 
sa isang test o teknika na nagpapakita 
ng mga itinatagong motibo o punda- 
mental na estruktura ng personalidad 
ng isang indibidwal, sa pamamagitan 
ng paggamit ng mga materyal na 
nagpapahintulot sa tao na ipahayag 
ang kaniyang sarili nang malaya, 
kaysa higpitan ang isang indibidwal 
sa pagtugon o pagpapahayag. 

projector (pro-dyek-tor) png [Ing] : 
projektor. 


projektor (pro-dyek-tor) png [Ingpro¬ 
jector] 1: aparatong ginagamit sa 
pagsasalin ng imahen sa iskrin, gaya 
sa pelikula o puting tabing 2 : kasang- 
kapang ginagamit sa pagpapatama 
ng liwanag : projector. 

prokaryote (pro-kar-yot) png Bio 
[Ing] : uri ng bacterium na hindi na- 
kahiwalay sa cytoplasim ang mga 
chromosome. 


pr6kda*m6/rndm£g*prok*la*m6 l ma* 
pr6k-la # m6„ i*pr6Ma-m6 [Espproclu- 

mar] 1: magpahayag o magdeklara 
sa opisyal o pormal na pamamaraan : 
proclaim 2 : magpahayag sa publiko : 

PROCLAIM. 


pr6Ha'mas-y6n png [Espproclarmdon]: 
pampubliko at opisyal na pagpapa¬ 
hayag : PROCLAMATION. 

pro*kU’ra*d6r png [Esp procumdor] 1: 
abogado ng akusado : procurator 
2: Lit sa Noli Me Tangle, ang paring 
tagapangasiwa ng pananalapi ng ko- 
munidad na relihiyoso. 


prolactin (pro-lak-tin) pngBwK[Ing] : 
hormone na inilalabas mula sa una- 
hang bahagi ng pituitary gland na 
nagpapadami sa gatas matapos ang 
panganganak. 

prolegomenon (pro-li-go-mi-non) png 
[Ing] : introduksiyon o pambungad 
sa isang aklat, at iba pa, lalo na kung 
mapagsuri o paiba-iba ng paksa. 

pro # l6p"Sis^g[/ng] Ispangunguna 
at pagsagot sa mga posibleng pagtu- 
tol sa talumpating retorikal 2 : pa- 
ngunguna; pagiging maagap 3: 
representasyon ng isang bagay na 
umiiral na, bago pa ito maganap 4: 
Gra pangunguna sa paggamit ng mga 
pang-uri. 

proletarian (pro-le-tar-yan) png [Ing] : 
proletaryo. 


pr6-le-t6ryo png [Esp proletario] 1: 
uri ng mga tao na walang ari-arian 2: 
mga manggagawa : proletarian. 

pro-life (pro-layf) pnr [Ing] : suma- 
sang-ayon sa pagpapanatili at pag- 
iingat sa buhay, lalo na sa pagsalungat 
sa aborsiyon. 

Prolog (pru-log) png Com [Ing] : 
mataas na level ng programming 
language, unang kasangkapan para 
sa artipisyal na aplikasyon ng talino. 

prddo’gd png [Esp] : panimulang ba¬ 
hagi ng isang akda : prologue. 

prologue (pro-log) png [Ing] : prologo. 

pro # m6*dyo pnr [Esp promedio] : pang- 
karaniwan; normal : angsang 1 . 

promenade (pro-mi-neyd) png [Ing] 
1 : pasyal 2 : pasyalan 1 . 

promethazine (pro-me-ta-zfn) png 
[Ing] : gamot na ginagamit na pan- 
lunas sa alerhiya, pagkahilo, at katu- 
lad : antihistamine. 


promethean (pro-mi-thi-yan) pnr 
[Ing] 1: may kaugnayan kay Prome¬ 
theus 2 : pangahas at malikhain. 

Prometheus (pro-mi-te-yus) pngMit 
[ Gri] : mala-diyos na nagnakaw ng 
apoy mula sa mga diyos at isa sa mga 
Titan na sinamba ng mga manlilikha. 

promethium (pro-mi-ti-yum) pngKem 
[Ing] : element na radyoaktibo at 
metaliko (atomic number 61, sym¬ 
bol Pm). 


pr6*mi*n6nt pnr [Ing] : prominente. 

pr6*mi*n6n*te prtr [Esp] 1 : litaw; halata 
2 : ban tog. 

promise (pra-mis) png [Ing] : pangako. 

pro’mi'Sdryo pnr [Esp promisorio] 1: 
nagtataglay o nagpapahiwatig ng 
pangako : promissory 2 : sa seguro, 
hinggil sa napagkasunduan o repre¬ 
sentasyon na nagtatakda ng kaila- 
ngang mangyari, matapos, o magawa: 




promissory (pro-mi-so-ri) pnr [Ing] : 
promisoryo. 

promissory note (pro-mi-so-ri nowt) 
png [Ing] : isinulat na pangako na 
nagsasaad ng pagbabayad ng inutang 
na salapi o kinuhang kasangkapan 
sa itinakdang araw. 


pr6*mo pngKol [Ing] 1 : publisidad; 
adbertisment 2 : maikling patalastas 
hinggil sa isang programa sa tele- 
bisyon. 

promontory (pro-mon-to-ri) png[Ing] 
1: bahagi ng mataas na lupa na na- 
kaungos sa dagat at katulad 2: Ana 
umbok sa katawan. 


pro - mos*y6n png [Esp promocion] 1: 
pagtaas ng ranggo o posisyon : asen- 
so 1 , promotion 2: pagpapalaganap; 
pagpapaunlad : promotion. 

promote (pro-mowt) pnd [Ing] 1: itaas 
ang ranggo, posisyon, o katulad 2 : 
Isp ilipat sa higit na mataas na dibis- 
yon ng liga ang isang koponan 3: ita- 
guyod; tulungang umangat o umun- 
lad 4 : magpropaganda at magtinda 
ng isang produkto 5: tangkaing mai- 
pasa ang isang panukalang batas 6 : 
sa ahedres, palitan ng reyna o iba 
pang higit na malakas na piyesa ang 
pawn kapag nakarating na ito sa ka- 
bilang dulo ng tablero. 

pro*m6*ter png [Ing] 1: tagapagtaguyod; 
tagatangkilik 2 : tao na tagatustos o 
tagaorganisa ng mga palaro, pro- 
duksiyon sa teatro, o katulad 3; Rem 
pandagdag sa sigla ng isang katali- 

sador. 

/ 

^promotion (pro-mo-syon) png [/ng] : 
promosyon. 

pro»mo*t6r png [Esp] : pasimuno sa 
anumang gawain. 

prompt (prampt) pnr [Ing] 1: hindi 
atrasado; nasa tamang oras 2 : maagap. 

prompt (prampt) pnd [Ing] 1: hikaya- 
tin 2: a idikta o ilagay ang nakalimu- 
tang salita, pangungusap, at katulad, 
gaya sa aktor o aktres, o sa nagtata- 
lumpati b tulungan ang nagbaban- 
tulot na tagapagsalita sa pamamagitan 
ng suhestiyon 3: magsilbing inspi- 
rasyon. 

prompter (pramp-ter) png [Ing] 

1 : tao na tagadikta o tagahikayat 2 : 
Tro tao na nakaupo sa lugar na 
di-naki-kita ng mga manonood at 
nagdidikta sa mga aktor at aktres. 

promulgate (pro-mul-ge)t) pnd [Ing] 
1: ipaalam sa publiko; ipalaganap; 
palaganapin 2 : iproklama, gaya ng 
batas o utos. 

promulgation (pro-mul-gey-syon) png 
[Ing] 1: pagpapaalam sa publiko; 
pagpapalaganap 2: pagproklama ng 
balita, batas, o utos. 

prong png [Ing] 1: alinman sa dalawa 
o higit pang matulis na bahagi ng 
tenedor at katulad 2: pansipit 3: sa 
alahas, metal na pangkapit sa bato : 

UNYAS. 

pro*n6m-bre png Gra [Esp] : pang- 
halip. 

pro*n6-mi-ndl pnr Gra [Ing] : hinggil 
sa o kaugnay ng panghalip. 

pronoun (pro-nawn) png Gra [Ing] : 
panghalip. 







/ I 


.HIIIHtllHIlHIHIIIlHtltuniiHHHIHHimilHWIHHMWHWNIlfHNIttWIWHHWWHHMHIHHIlimiH.. Ur 




[*• - . 




.u. U . ..i.t &r 







pronounce 


711 


proportional 



pronounce (pro-nawns) pnd [ lug ] 

1: bigkasin o sambitin ang salita 
o tunog sa isang partikular na paraan 
2: a sabihin ang hatol, sentensiya, 
sumpa, at katulad b pormal na 
iproklama o ianunsiyo 3: ipahayag 
ang sariling opinyon o haka-haka. 

pron-t6-ra png [Esp frontera] 1: fron¬ 
tier 2 : harapan; patsada. 

pr6n*tO pnb [Esp] : kaagad; ngayon din. 

pr6n*ton png [Esp fronton ] : sa jai-alai, 
dingding na pinagpupukulan ng 
bola. 

pronunciation (pro-nan-si-yey-syon) 
png [Ing] : pronunsiyasyon. 

pro-nun-si'yas*y6n png [Esppronun- 
ciacidn] : bigkas ng salita : pronun¬ 
ciation. 

proof (pruf) png [Ing] : pruweba. 

proofread (pruf-rid) pnid [Ing] : basa- 
hin ang pruweba at markahan ang 
mga mali. 

prop (prap) png [Ing] 1: matigas at 
matibay na suporta o pansalalay; 
tukod; suhay 2 : tao na tumutulong 
o nagtataguyod 3: Tro bagay na ma- 
daling ilipat at ginagamit sa tanghalan, 
pelikula, at katulad. 

propaedeutic (pro-pi-dyu-tik) png 
[Ing] : panimulang pag-aaral. 

pr6*pa*gcin*da png [Esp Ing] 1: lawas 
ng mga doktrina, idea, at aktitud na 
sadyang pinalalaganap upang ma- 
katulong o makasama sa isang tao, 
pangkat, estado, at iba pa 2 : ang sis- 
tematikong pagpapalaganap ng mga 
ito. 

pro-pa-g6n-dist pig [Ing] :propaga n— 
dista. 

pr6’pa a gan*diS'ta png [Esp] : tao 
na tagapagpalaganap ng propaganda : 

PROPAGANDIST. 

pro*pa*gas*y6n png [Esp propagacion] 

1: pagpapalaganap sa pamamagitan 
ng natural na reproduksiyon : propa¬ 
gation 2 : pagpapalaganap : propa¬ 
gation. 

propagate (pro-pa-geyt) pnd [Ing] 

1 : a paramihin ang mga ispesimen 
ng halaman, hay op, at katulad sa 

E ama-magitan ng likas na proseso 
sa hayop o halaman, paramihin 
ang saxili 2 : palaganapin, gaya sa paha- 
yag, panimula, teorya, o katulad 3: 
ipasa o ipamana, hal ang katangian 
mulang isang henerasyon tungo sa 
mga susunod 4: inagpasal in-sal in ang 
katangian sa mga henerasyon. 

propagation (pro-pa-gey-syon) png 
[Ing] : propagasyon. 


pro-pel pnd [Ing] 1 : itulak; itaboy 2: 
paandarin. 

propellant (pro-pe-lant) png [Ing] 1 : 
bagay na nagtutulak 2: isang inert at 
siksik na likidong hiwa-hiwalay ang 
aktibong nilalaman ng aerosol 3: 
paputok na naglalabas ng mga bala 
mula sa isang armas 4: substance na 
ginagamit bilang reagent sa makina 
ng rocket at iba pa upang magkaloob 
ng puwersa. 

propeller (pro-pe-ler) png [Ing] 1 : tao 
o bagay na nagtutulak 2 : elise. 

propeller shaft (pro-pe-ler shaft) png 
[Ing] : ehe na nagsasalin ng lakas 
mula sa makina patungo sa elise o 
manibela ng sasakyan. 

propeller turbine (pro-pe-ler tur-bayn) 
png Aer [Ing] : turbo propeller. 

propene (pro-pin) png Kem [Ing] : 

propylene. 

proper (pra-per) pnr [Ing] 1 : angkop 
2: Grapantangi. 

property (pra-per-ti) png [Ing] : ari- 
arian. 

property tax (pra-per-ti taks) png 
[Ing] : tax na ipinapataw sa ari-arian. 

pro-pe*srya png [Esp profecia] 1 : pro- 
petikong pahayag, lalo na ang galing 
sa Bibliya : prophecy 2 : paghula sa 
mangyayari : hawo, prophecy. 

pro*pe*s6r png [Esp profesor] t : guro 
na may pinakamataas na ranggong 
akademiko sa kolehiyo o unibersidad, 
karaniwang sa isang tanging sangay 
ng karunungan : professor 2: sa ma¬ 
rking titik, titulo ng nasabing guro : 
Prof. 

pro # pes*y6n png [Esp profesiori] 1 : bo- 
kasyon na nangangailangan ng es- 
pesyal na edukasyon at pagsasanay, 
gaya sa batas o medisina : profession 
2 : anumang bokasyon o negosyo : 
v profession 3: pagpapahayag ng pani- 
niwala, pagtanggap, o pananampa- 
lataya sa relihiyon : profession. 

pro*p6s*yo*n6l png [Esp profesional] 
1: tao na kabilang sa isang propesyon, 
lalo na ang aktibo rito 2 : tao na 
hanapbuhay ang aktibong paglahok 
sa isang tiyak na gawain, gaya sa bas- 
ketbol, boksing, at iba pang isport: 
professional. 

pro*pes*yo»na'1is'mo pig [Esppofesio- 
nalismo] : propesyonal na pamama- 
raan, diwa, ugali, katangian, o kala- 
gayan : professionalism. 

pro*p£‘ta png [Esp prof eta] 1 : sa Lu- 
mang Tipan, tao na pinili upang 

magsalita hinggil sa Diyos at upang 

* 


patnubayan ang tao sa Israel: mana- 
ragnA, prophet 2: sa malaking titik, 
isa sa mga pangunahing propeta 3: 
manghuhula 4: tagapagsalita para 
sa isang layunin o kilusan. 

pro-p6-ti*k6 png [Esp profetico] 1: may 
kaugnayan sa propeta 2 : apokalip- 
tiko 2 . 

prophase (pro-feys) png Bio [Ing] : 
ang unang yugto ng mitosis sa pag- 
kakahati ng euchorotic cell. 

prophecy (pro-fe-si) png [Ing] : pro- 
pesiya. 

prophet (pra-fet) png [Ing] : propeta. 

prophylactic (pro-fi-lak-tik) png[Ing] 

1: gamot o gawaing nakahahadlang 
sa pagkakasakit 2 : condom. 

prophylaxis (pro-fi-lak-sis) pngMed 
[Ing] 1 : pag-iwas sa sakft 2 : paghad- 
lang o pagpigil sa isang tiyak na sakit, 
gaya ng pag-aaral sa biyolohikong 
gawi, transmisyon, at iba pang nagi- 
ging sanhi nito. 

prophylisis (pro-fi-li-sis) png [Ing] : 
pangontrang gamot laban sa sakit. 

propionic acid (pro-pi-yo-nika-sid) 
png Kem [Ing] : walang kulay at ma- 
tapang na likidong carboxylic acid 
(C 2 H 5 COOH), ginagamit upang hin- 
di amagin ang tinapay. 

pro-pi’t^r-yo png [Esp propietario] : 

varyant ng propyetaryo. 

pro'po'lis png[Ing] : resinosong sub¬ 
stance na pula o kulay kape, naiipon 
ng mga bubuyog mula sa mga ubod, 
at ginagamit para sa paggawa ng 
pukyut. 

pro'p6*nent png [Ing] 1: tao na taga- 
pagtaguyod ng teorya, pagkilos, o 
panukala 2: Bat tao na nagmumung- 
kahing pagtibayin ng hukuman ang 
isang testamento. 

pro*p6r*si*y6n png [Esp proporcion] 

1: kaugnayan ng mga bagay sa isa’t 
isa hinggil sa laki o dami: proportion 
2 : wastong kaugnayan ng mga bagay 
o bahagi: proportion 3: Lgw pahayag 
na binubuo ng simuno at panaguri 
na kinakailangang patotohanan o 
pawalang-saysay. 

pro*p6r*si a yO'n6*do pnr [Espproporcio- 
nado] : nasa ayos o tumpak na pro- 
porsiyon : proportional, proportio¬ 
nate, prorAta. 

pro-porsi-yo-n6l pnr [Esp proporcional] : 
proporsiyonado. 

proportion (pro-por-shon) png [Ing]: 
proporsiyon. 

proportional (pro-por-syo-nal) pnr 
[Ing] : proporsiyonado. 





I . 





proportionate 


712 


proteksiyomsta 


proportionate (pro-por-syo-neyt) pnr 
[Ing] : proporsiyonado. 

pro*p6-sal png [Ing] 1 : mungkahi 2: 
panukala 3: alok; pag-aalok 4: reko- 
mendasybn 4 . 

pro*po*sis*y6n png [Espproposition] 

1 : pahayag : proposition 2 : mungkahi; 
panukala : proposition 3: paksa : 
pROPOsmoN 4: problema : proposition 
5 : sa lohika, pahayag na may simuno 
at panaguri na kailangang patuna- 
yan o pabulaan : proposition 6: Mat 
paglalahad ng isang theorem na kai¬ 
langang patunayan o problemang 
kailangang lutasin : proposition. 

j* 

proposition (pro-po-sis-syon) png 
[Ing] : proposisyon. 

proprietor (prop-ray-tor) png [Ing] : 
propyetaryo. 

prop-ye*d6d png [Esp propiedad] : ari- 
arian. 

prop # ye*t6r*yo png [Esp propietario] 

1: may-ari ng negosyo, gusali, hotel, 
at iba pa : proprietor 2 : tao na may 
Dribadong karapatan o titulo sa isang 
Dagay var propitaryo : proprietor. 

propylene (pro-pMin) frig Kent [Ing] : 
gas (CH 3 Ch=CH 2 ) na walang kulay, 
nagliliyab saserye ng olefin, pangu- 
nahing ginagamit sa organikong sin- 
tesis : propene. 

pro-ra-ta pnr [Eat] : proporsiyonado. 

pr6'ro-g6 png [Esp pronoga] : palugit 
na panahon. 

pr6*sa png [Esp] 1 : karaniwang anyo 
ng pasulat o pabigkas na wika : prose 
2 : mababa o karaniwang uri ng ta- 
lumpati, akda, at iba pa : prose 3: 
Lit tuluyan. 

prosaic (pro-ze-yik) pnr [Ing] : pro- 
. saiko. 

pro-s6'i‘k6 pnr [Esp prosaico] 1 : Lit 
may katangian ng anyo ng prosa 
kaysa tula : prosaic 2 : kulang sa ima- 
hinasyon; pangkaraniwan; nakaba- 
bagot : prosaic. 

proscenium (pro-si-nyum) png [Ing] : 
prosenyo 1 ’ 3 . 

proscenium arch (pro-si-nyum ark) 
png [Ing] : prosenyo 2 . 

prosciutto (pro-shu-tow) png[Ita ] : 
spiced ham, karaniwang pinausukan, 
pinatuyo, at karaniwang inihahan- 
dang hiniwa na kasingnipis ng papel. 

prosecute (pro-se-kyut) pnd [Ing] 1: 
sikaping matamo o maipatupad sa 
pamamagitan ng legal na proseso 2 : 
magpatuloy; ipagpatuloy 3: gumawa; 
magsagawa. 


pro*s6n-yo png Tro [Esp proseenio] 1: 
bahagi ng entablado na nasa harap 
ng kortina, karaniwang may pinala- 
mutiang arko : proscenium 2 : arko 
sa bukana ng entablado : proscenium 
.arch 3 : entablado sa sinaunang teatro : 
proscenium. 

Pro’ser-prna png Mit [Esp] : Per¬ 
sephone. 

pro*s6'SO png [Esp proceso] 1: sistema- 
tikong serve ng mga kilos : process 
2 : tuloy-tuloy na serye ng mga pag- 
babago na nagaganap alinsunod sa 
isang tiyak na paraan: process, sulong 3 . 

pr6 - si*dim*yen-to png [Esp procedi- 
miento] : paraan; pamamaraan. 

Prosimie (pro-si-mi) png [Ing] : isa 
sa tatlong suborder ng primate na 
may katangiang mahaba ang mukha, 
mamasa-masa ang nguso, malaki at 
gumagalaw ang tainga, bilugan ang 
mata, at sa gabi gumagala, hal mal- 
mag at paniki. 

pro*sis*ta png Lit [Esp] : manunulat 
ng prosa. 

pro-so-df-ya png [Espprosodia] 1: Lit 
agham o pag-aaral ng metro at ta- 
ludtod: prosody 2: Lit isang partikular 
na sistema ng mga metro at taludtod: 
prosody 3: Lgio ang diin at intonasyon 
sa pagbigkas. 

prosody (pro-so-di) png Lit [Ing] : 
prosodiya. 

prospect (pros-pek) png [Ing] 1: na- 
kikinitang mang) r ayari 2 : pag-asam 
3: pagkakataon 4: posibleng kliyente; 
tao na may pag-asang magwagi sa 
paligsahang atletiko o pampolitika 
5 : nakatambad na tanawin ng mala- 
wak na lupain. 

prospective (pros-pek-tiv) pnr [Ing] : 
prospektibo. 

prospector (pros-pek-tor) png [Ing] : 

tao na mapagsapalaran. 

prospectus (pros-pek-tus) png [Ing] : 
prospekto. 

pr6s a pek'thbo pnr [Esp prospective)] 
1 : panghinaharap 2 : maaari; n^aaasa- 
han : prospective. 

pros*p6k*tO pnr [Esp prospecto] : naka- 
limbag na dokumento na nag-aanun- 
siyo o naglalarawan ng isang paaralan, 
establisimyento, ilalabas na aklat, at 
iba pa : prospectus, prospektus. 

pros a p6k*tus frig [Ingprospectus] : pros¬ 
pekto. 

Pr6s*pe*ri*d6d png [Esp] : kabesera 
ng Agusan del Sur. 

prostate (pros-teyt) pnr Ana [Ing] : 
prostate gland. 


prostate gland (pros-teyt gland) png 
Ana [Ing] : ang muscular, glandular 
na organ na pumapalibot sa urethra 
ng lalaki sa ibabang bahagi ng pan- 
tog : prostate. 

prosthesis (pros-thi-sis) png [In gf] 1: 
sa pagtistis, ang karagdagang artipis- 
yal na bahagi upang makapagsuplay 
sa depekto ng katawan 2 : ang arti- 
pisyal na bahagi na idinaragdag 3: 
Gra ang dagdag na isa o higit pang 
tunog o pan tig sa isang salita o linya 
ng berso o tula, lalo sa unahan nito. 

pros-ti-tus-ydh png [Espprostitucion] 

1: pagkita ng ikabubuhay sa pamama- 
gitan ng palukipagtalik : prostitution 
2 : walang kabuluhang paggamit sa 
talento o abilidad : prostitution. 

prostitute (pros-ti-tyut) png [Ing] : 
puta 2 . 

prostitution (pros-ti-tu-syon) png [Ing ]: 
prostitusyon. 

protactiniu m (pro-tak-tfn-yum) png 
«*TKm [Ing] : radyoaktibo at metalikong 
element (atomic number 91, symbol 

Pa). 

pro a t6*go*mst png [Ing] : bayani 3 . 

pro-ta-go-nis-ta png [Esp] : bayani 3 . ' 

pro*ta*sis png [Ing] 1 : ang sugnay na 
nagpapahayag ng kalagayan ng pa- 
ngungusap na kondisyonal, karani¬ 
wang pinangungunahan ng kung 2: 
Tro unang bahagi ng sinaunang 
drama, na nagpapakilala ng mga ta- 
uhan at nagmumungkahi ng paksa. 

protea (pro-te-a) png Bot [Ing] : pa- 
lumpong (genus Protea) na may 
bulaklak na hugis balisungsong, at 
katutubo sa katimugang Africa. 

protect (pro-tekt) pnd [Ing] : protek- 
tahan; magprotekta. 

protection (pro-tek-syon) png [Ing] : 
proteksiyon. 

protectionism (pro-tek-si-yu-m-sim) 
png [Ing] : proteksiyonismo. 

protectionist (pro-tek-si-yu-nist) png 
[Ing] : proteksiyonista. 

protectorate (pro-tek-to-reyt) png 
[Ing] : protektorado. 

pr6*te-hhdo pnr [Espprotegido] : pro- 
tektado. 

protein (pro-teyn) png [Ing] : protina. 

pro-tek*si*y6n png [Espproteccion] 1: 
pagtatanggol; pananggalang : pro¬ 
tection 2 : tangkilik; pagtangkilik : 
protection. 

pro’tek’si-yo-ms’ta png [Esp proteccio- 
nista ] : tao na nagbibigay ng protek¬ 
siyon. 









protekta 


713 


proyekto 


pro-t6k-ta /md mag-pro*t6k*ta, pro- 
tek-ta-hcin, i-pro-tek-ta [Esp proteeta ]: 

ipagtanggol o ipagsanggalang mula 
sa kaaway, sakuna, o panganib : pro¬ 


tect. 


pro-tek-ta-do pnr [Esp protectado ] : 

« * 


napangangaiagaan; naipagsasangga- 

lang : protehido. 

pro-tek-tor, pro-t6k-tor png [Esp Ing 
protector ] 1 : tagapagsanggalang, taga- 
paglanggo!, o tagapangalaga 2: tao 
na tagapangasiwa ng isang pook 
upang mapangalagaan ang kapaka- 
nan nito 3 : tao na hinirang upang 
mamahala sa bayan. 

pro*tek*to*r6'do png [Esp protectorado ] 

1: ang tungkulin at panunungkulan 
ng protektor 2 : estadong nasa ilalim 
ng kapangyarihan ng isang estadong 
higit na malakas : protectorate. 

pro tempore (pro-tem-po-n) pnr\Ixd\ : 

pansamantala. 

£ 

proteose (pro-tis) pngBioK [Ing] : 
alinman sa mga uri ng natutunaw 
na compound, nakukuha sa pama- 
magitan ng aksiyon ng mga gastric 
juice, pancreatic juice, at katulad. 

pro*t6st png [Ing] : protesta. 

pro-t6s-ta png [Esp]: pahayag ng matin- 
ding pagtutol o pagtanggi: daing 2 - 

/mdmag*pro-t6s*ta, pro-t6s-ta*han f 
i-pro-t6s-ta : protest. 

Pr6*tes*t^nt png [Ing] : Protestante. 

Pro-tes-t^n-te png [Esp] 1: sinumang 
Kristiyano na hindi tagapagtaguyod 
o tagasunod ng Simbahang Katoliko 
Romano ■■ Protestant 2: sa maiiit 


na titik, tao na nagpoprotesta. 

A 

pro-tf-na png [Esp proteina] : sustansi- 
yang organiko na nagtataglay ng ni¬ 
trogen, carbon, oxygen, at iba pang 
napakahalagang bahagi ng pagkain : 

PROTEIN. 

protocol (pro-to-kol) png [Ing] : pro- 
tokol. . 

pr6*tO*k6I png [Esp protocol ] 1 : a opis- 
yal at diplomatikong pormalidad at 
kabutihang-asal na, sinusunod sa 
mga okasyong pang-estado : proto¬ 
col b patakaran, pormalidad, at iba 
pang sinusunod ng isang pangkat : 
protocol 2: orihinal na borador ng 
diplomatikong dokumento, lalo na 
ng mga napagkasunduan sa isang 
kumperensiya at nilagdaan ng mga 
partido : protocol 3: pormal na 
pahayag ng transaksiyon : protocol. 

pr6*ton png [Ing] : ang positibong 
elemento ng elektrisidad na bumu- 

. buo sa isang bahagi ng ubod ng 
isang atom. 


protoplasm (pro-to-pla-sam) png 
[Ing] : protoplasma. 

pr6*to*pl6s*ma png [Esp] : substance 
na walang kulay, tila helatina, binu- 
buo ng oxygen, carbon, at nitrogen 
na siyang mahalagang saligan ng 
buhay ng mga hayop at halaman : 
protoplasm. 

protoscope (pr6*tos*kowp) png [Ing]: 
kasangkapan sa pagsusuri sa panloob 
na bahagi ng tumbong. 

pr6*tO*tf*po png [Esp] : huwaran; mo 
delo prototype. 

•f 

prototype (pro-to-tayp) png [Ing] : 
prototipo. 

protozoa (pro-to-zo-wa) png Zoo [Ing] : 
anumang organismo na may iisang 
cell at kabilang sa kingdom Protista. 

protozoan (pro-to-zo-wan) pnr Zoo 
[Ing] : hinggil sa protozoa. 

protract (prot-rakt) pnd [Ing] t : pata- 
galin; magpatagal 2: Ana pausliin; 
palabasin 3 : bumalangkas o gumuhit 
sa tulong ng eskala at protractor. 

protraction (prot-rak-syon) png [Ing] 

1 : pagpapatagal; pagpapalugit 2 : pag- 
papausli 3 : ang nagpapatagal o ang 
nakausling yaon 4: a pagguhit ayon 
sa eskala b ang iginuhit nang gayon. 

protractor (prot-rak'tor) png [Ing] 

1: ang nagpapatagal 2 : instrument© 
para sa pagguhit ng anggulo, kara- 
niwang nasa anyong kalahating bilog 
na may antas-antas na mga guhit 3: 
Ana kalamnan na nagiging sanhi 
upang umusli ang bahagi nito. 

prove (pruv) pnd [Ing] 1 : sumubok; 
subukin 2 : magpatunay; patunayan 
3: magpatotoo; patibayan 4: Mat 
patunayan ang kawastuhan ng tum- 
basan, kalkulasyon, at katulad. 

provenance (pro-vi-nans) png [Ing]: 
kasaysayan o pook na pinanggali- 
ngan, lalo ng isang likhang sining. 

Provencal (pro-ven-sal) pnr [Ing] : 
hinggil sa Provence, sa mga mama- 
mayan, wika, at kultura nito. 

Provence (pru-vens) pig [Ing]: dating 
lalawigan sa timog silangang Fiance. 

proverb (pra-verb) png [Ing] : salawi- 
kain. 

Proverbs (pra-verbs) png [Ing] : sa 
Bibliya, aklat na naglalaman ng mga 
kawdkaan na pinaniniwalaang isinulat 
ni Solomon. 

provide (pro-vayd) pnd [Ing] : mag- 
laan; magbigay. 

providence (pro-vi-dens) png [ Ing] : 

probidensiya. 


pr6*vi*d6nt pnr [Ing] 1 : masinop 2: 
mapag-impok 3: matipid. 

providential (pro-vi*den-si-yal) pnr 
[Ing] : kaloob ng Diyos. 

provider (pro-vay-der) png [Ing] 1 : 
tagasustento 2 : tagabigay; tagalaan. 

province (pra-vins) png [Ing] : lala- 
wigan. 

provincial (pro-bm-si-ya \) png [Ing] : 
panlalawigan, 

provincialism (pro • vin • si *ya • If * sim) 

png [Ing] : probinsiyalismo. 

provision (pro-vnsyon) png [Ing] : 
probisyon. 

proviso (pro-vayso) png [Ing] 1 : sugnay 
sa batas, kontrata, o katulad na nag- 
tatakda ng mga kondisyon 2: estipu- 
lasyon o kondisyon. 

provocation (pro-vo-key-syon) png 
[Ing] i probokasyon. 

prd'vost png [Ing] 1 : tao na hinirang 
o itinalaga upang mamuno o mangu- 
na 2 : administratibong opisyal sa alin¬ 
man g kolehiyo o unibersidad, may 
mataas na ranggo, at siyang may ki- 
nalaman sa mga kurikulum dito. 

provost marshal (pro-vowstmar-si-yal) 
png Mil [Ing] 1: opisyal ng army o 
navy, tagapanatili ng kaayusan at 
may katungkulang gaya ng sa pulis 
2 : opisyal na tagapamahala ng kata- 
himikan sa mga bilanggo na may 
nakabinbing kaso. 

pr6*wa png [Esp proa] : unahang ba¬ 
hagi ng bapor o iba pang sasakyang 
pandagat: daong 3 , duong 2 , praw. 

prowess (pro-wis) png [Ing] 1 : di¬ 
pan gkarani wan g lakas o giting, gaya 
sa labanan 2 : kahusayan; pagkabihasa. 

proxemics (prok-si-miks) png Sos 
[Ing] : ang pag-aaral ng mga salik ng 
kalagayang panlipunan sa pangkara- 
niwang pakikipag-ugnayan ng mga 
tao. 

proxima centauri (prok-si-masen-ta- 
ray) png Asn [Ing] : bituing maiiit, 
mahina, at kinikilalang pinakamala- 
pit sa sistemang solar. 

proximate (prok-shmeyt) pnr [Ing] 
1 : pinakamalapit; katabi 2 : kagyat 
na kasunod o sinundan. 

proximity (pro*ksi-mi*ti) png [Ing] : 
ang pagkakalapit o ang pagiging mag- 
kalapit. 

proxy (prok-si) png [Ing] : kahalili; 
kinatawan. . 

pro*y6k*to png [Esp projecto] i gawain 
na balak isakatuparan : buruhaton, 
project. 




714 


prune 


prune (prim) png Bot [Ing\ : uri ng 
pasas na pinatuyo. 

pru'tas jmgBot [Esp fmta+s] : bunga 1 . 

pru*t6-ra png [Esp frutera ] : kasangka- 
pang lalagyan ng pmtas : fruiterer. 

i i 

pru'w£*ba png [ Espprueba] 1 1 ebiden- 
siyang makapagbibigay ng sapat na 
katotohanan sa isang bagay o maka- 
pagdudulot ng paniniwala sa katoto- 
hanan : proof 2 : anumang nakapag- 
bibigay ng ebidensiya ; proof 3: sa 
paglilimbag, ang siping unang labas 
sa makina, binabasa upang iwasto o 
baguhin bago tuluyang ilimbag : 

PROOF. 


PS, daglat (pf-es) [/ng] 1 : police ser¬ 
geant 2: postscript 3: private secretary 
4: Psalms. 


psaim (sam) png [Tng] : salmo. 

Psalms (samz) png: Mga Awit: Ps. 

pseudonym (su-do-mm) png [Ing] : 
sagisag-pan ulat. 

PST, daglat (pues-tf) [Ing] : Pacific 
Standard Time. 

m % • •* • 

psych (sayk) pnd [Ing] 1: ihfanda ang 
isip para sa darating na pahirap 2 ; 
suriin ahg motibasyon ng ibang tao 
para sa sariling bentaha. 

psyche (say-ki) png [Ing] 1: ang kalu- 
luwa; ang espiritu 2: ang pag-iisip 3: 
Mil sa malaking titik, magandang 
prinsesa na umibig kay Eros at itinu- 
turing na personipikasyon ng kalu- 
luwa ng tao. 

psychiatrist (say-ka-ya-tnst) png Med 
[Ing] : doktor na dalubhasa sa psy¬ 
chiatry. 

psychiatry (say-ka-ya-trf) png Med 
[Ing] : sangay ng medisina hinggil 
sa pagsusuri at paggamot ng mga sakit 
sa isip. 

psychic (say-kik) png [Ing] : tao na iti- 
nuturing na may likas na kapangva- 
rihan, gaya ng telepathy, panghuhula, 
at iba pa. 

psycho png Kol [Ing] : pinaikling anyo 

ng psychopath. 

psycho* (say-ko) pnl [Ing] : sayko-. 

psychoanalysis (say-ko-a-na-li-sis) png 
Sik [Ing] 1: teorya na naglalayong 
galugarin ang di-malay na isip at 
ang ugnayan nito sa malay na isip 2 : 
terapyutikong paraan ng paggamot 
sa pamamagitan nito. 

psychogenesis (say-ko*dyi*ni-sfs) png 
Sik [Ing] : ang pag-aaral sa pinagmu- 
lan at pag-unlad ng isip. 


psychokinesis (say-ko-ki-ne-sis) png 
Sik [Big] : pagpapagalaw ng mga ba¬ 
gay sa pamamagitan ng isip lamang. 

psycholinguistics (say-ko-iing-gu-wfs* 
tiks) png [Ing] : pag-aaral ng mga as- 
pektong sikolohiko ng wika at pagka- 
tuto ng wika. 

psychological (say-ko-16-dyukal) pnr 

[Ing] : sikolohiko. 

psychology (say-ko-lo-dyi) png [Ing] : 
sikolohiya. 

psychomotor (say-ko-mo-tor) pnr [Ing] : 
hinggil sa pinagmulan ng pag-unlad 
ng malay na kaisipan. 

psychopath (say-ko-pat) png [Ing] : 
tao na malala ang sakit ng isip, lalo 
kung may ugaling abnormal at ma- 
rahas. 

psychopathology (say ko pa to lo* 

dyi) png [Ing] : ang siyentipikong 
pag- aaral sa mga sakit sa isip. 

psychosis (say-ko-sis) png [Ing] : ma- 
lubhang pagkasira ng isip, lalo kung 
nagbubunga ng pagkatiwalag sa rea¬ 
lidad. 

psychosocial (say-ko-so-syal) png [Ing] : 
hinggil sa impluwensiya ng mga salik 
ng lipunan o ng ugali ng mga tao na 
kahalubilo. 

psychosomatic (say-ko-so-ma-tic) pnr 
[/ng] : sa sakit, dulot o pinalala ng 
matinding kaguluhan ng isip. 

psychotheraphy (say ko the ra pf) 

png [Ing] : paggamot sa sakit sa isip 
sa pamamagitan ng pamamaraang 
si-kolohiko. 

psychotic (say-ko-tik) pnr [Ing] : may 
psychosis. 

Pt, daglat (pi-ti) [Ing] 1: physical train- 
ing 2 : Med Physical Therapy. 

Pt, symbol (pi-ti) Kem [Ing] : platinum. 

pt, daglat (pi-ti) [Ing] 1 : part 2: pint 
3: point 4: port. 

PTA, daglat (pf-ti-ey) [Ing] : Parent 
Teacher Association. 

PT boat (pi-ti bowt) png [Ingpatrol 
torpedo boat] : bangkang maliit, ma- 
bilis, madaling imaniobra, at ginamit 
nang malawakan sa Dagat Pasipiko 
noong Ikalawang Digmaang Pan- 
daigdig. 

pteridology (te-ri-do-lo-dyi) png Bot 
[Ing] : ang pag-aaral hinggil sa mga 
pako. 

pteridophyte (te-ri-do-fayt) png Bot 
[Ing] : halaman (division Pterido- 
phyta) na walang bulaklak, kabilang 
ang mga pako, at iba pa. 


public address system 


ptero- (te-ro) pnl [Ing] ; pambuo ng 
pangngalan na nagpapahiwatig ng 
“pakpak,” hal pterodactyl. 

pterodactyl (te-ro-dak-til) png Zoo 
[Ing] : pterosaur (genus Pterodactilus) 
na may ngipin at mahabarig payat 
na ulo, leeg, at buntot. 

pteropod (te-ro-pod) pngZoo.[Ing] : 
gastropoda (class Pteropoda) na na- 
kalalangoy, naibubukang tila pakpak 
ang gitnang bahagi ng paa. 

pterosaur (te-ro-sawr) png Zoo [Ing] : 
anumang reptil (order Pterosauria) 
mula sa panahon ng Jurassic at Cre¬ 
taceous, may maliahabang membrane 
ang pakpak. 

pteroylglutamic acid (te ro il-glu-ta* 
mik a-sid) pngBioK [Ing] : folic acid. 

Ptolemaic (to-li ma-yik) pnr [Ing] 1: 
hinggil kay Ptolemy o sa kaniyang 
teorya 2: hinggil sa mga Ptolemy, 
angnaghari sa Egypt mula nang ma- 
riTatay si Alexander the Great. 

Ptolemaic system (to-li-may-iksis-tem) 
png [Ing] : teorya na ang mundo ang 
hindi gumagalaw na sentro ng uni- 
berso. 

Ptolemy (to-li-mi) png [Gri] 1: Griye- 
gong matematiko, astronomo, at 
heograpo 2 : sinumang hari ng dinas- 
tiya ng Macedonia, na nagpalakad 
sa Eg>pt. 

Pu, symbol (pi-yu) Kem [Ing] : pluto¬ 
nium. 

pu*a png: varyant ng puwa. 

pu-a-ngod png [Seb] : habag. 

pu-^-sa png [HU Seb War] : ngilin 2 . 

pu*ay*p6y pnr : pagod na pagod. 

pub (pab) png [Ing] : pook inuman; 
bar; taberna. 

puberty (pyu-ber-ti) png [Ing] : edad 
ng pagkakaroon ng kakayahan sa 
reproduksiyong sexual; panahon ng 
pagdadalaga at pagbibinata : supanc 2 . 

pubes (pyu-bis) png [Ing] : ibabang 
bahagi ng puson, na natatakpan ng 
bulbol mula sa pagdadalaga o pag¬ 
bibinata. 

pubescence (pyu-bi-sens) png [Ing] 
1: Simula ng pagdadalaga o pagbibi¬ 
nata 2: Bot makinis na bahagi sa likod 
ng dahon o sanga ng halaman 3: 
Zoo makinis na mga bahagi ng ilang 
hayop, lalo ng kulisap. 

pubic (pyii-bik) pnr [Ing\ : hinggil sa 
pubes. 

public (pab-lik) png [Ing] : publiko. 

public address system (pab-lik ad-res 
sis-tem) png [/ng] : malalakas na is- 


















ui.i ui!i itm;i i; ic.n. : 


t: > 


: an* m*mi!HiniMiimif't:: :ir muni. :ii -ss::is::* t i: 


lil 


• 4 


publication 


715 


pugay 


I 

I 

* 


A 


piker, mikropono, ampliyador, at 
iba pa na ginagamit para sa mara- 
mihang manonood : PA system. 

publication (pab-li-key-syon) png 
[Ing ] : pubiikasyon. 

public domain (pab-likdo-meyn) png 
Bat [Ing] 1: mga lupaing pag-aari ng 
pamahalaan 2 : kalagayan ng imben- 
siyon, akda, o katulad, na napaso ang 
karapatang-ari. 

public enemy (pabdik e-ne-mi) png 
[Ing] 1: tao na mapanganib sa publi- 
ko, karaniwang dahil sa mga krimeng 
nagawa 2: bansa o pamahalaan na 
itinuturing na kaaway. 

public figure (pabdik fig-yur) png 

[Ing] : tanyag o kilalang tao. 

• • 

publicist (pabdi-sist) png [Ing] ; publi- 
sista. 

public opinion (pabdik o-pm-yon) 
png [Ing] : pananaw, lalo ang moral, 
na laganap sa madia. 

public relations (pabdik redey-syons) 
png [Ing] : propesyonal na pagpapa- 
natili ng mabuting pangalan o imahen 
sa publiko, lalo na para sa negosyo, 
politika, at katulad. 

public school (pabdik is-kul) png [Ing] : 
paaralang publiko. 

public servant (pabdik ser-vant) png 
[Ing] 1: opisyal ng pamahalaan 2: 
tao na naglilingkod sa publiko. 

public service (pabdik ser-vis) png 
[Ing] 1: paglilingkod sa publiko 2: 
ang sistema ng pagpapatrabaho na 
ginugugulan ng pamahalaan. 

public spirited (pabdik is-pi-ri-ted) 
pnr [Ing\ : makabayan. 

public utility (pabdikyu-tidi-ti) png 
[ Ing] 1: kompanyang naghahatid ng 
mahahalagang serbisyo sa publiko, 
gaya ng pagsusuplay ng tubig, gas, 
at elektrisidad, o nagpapatakbo ng 
sistema ng telepono o transportasyon, 
at karaniwang nakapailalim sa regu- 
lasyon ng pamahalaan 2 : ang serbis- 
yong ipinagkakaloob ng gayong kom- 
panya. ^ 

public works (pab-lik works) png [Ing] : 
pagawai ng-bayan. 

pub-li-ka png [Esp pub Hear] : paglala- 
thala sa pahayagan. 

pub*li a k£*do pnr [Esp publicado] : na- 
kaiathala; nailathala na. 

pub a li*kas a y6n png [Esp publicacion] 
1 : paglalathala r publication 2 : ang 
inilalathala, gaya ng aklat, magasin, 
o pahayagan : publication. 


pub*li a k6 png [Esp publico] 1 : ang mga 
tao na bumubuo ng pamayanan, 
estado, o bansa C/’madla : public 2 : 
partikular na pangkat ng mga tao na 
may iisang interes, layunin, at katulad 

Cf MADLA : PUBUC. 

publish (pabdis) pnd [Ing] : ilathala; 
maglathala : pAblis. 

publisher (pabdi-sher) png [Ing] : tao 
na tagapaglathala o kompanya na 
gumagawa at namamahagi ng mga 
kopya ng aklat, pahayagan, at katulad, 
upang ipagbili sa publiko : pabliser. 

publishing (pabdi-shfng) png [Ing] : 
produksiyon at pamamahagi ng mga 
aklat, magasin, pahayagan, at iba 
pang materyales upang ipagbili sa 
publiko : pAblising. 

pub-li*si-d£d png [Esp publicidad ] 1: 
impormasyon tungkol sa isang tao o 
bagay upang tawagin ang pansin ng 
publiko, karaniwang ipinaaabot sa 
pamamagitan ng radyo, telebisyon, 
o pubiikasyon : publicity 2 : propes¬ 
yonal at sistematikong pagpapalaga- 
nap ng impormasyon upang akitin 
o panatilihin ang interes ng publiko 
sa isang produkto, tao, o idea : pub¬ 
licity. 

pub a li a SiS*ta png [Esp publicista] 1 : 
ahente ng press o tao na sumusulat 
hinggil sa politika sa kasalukuyan : 
publicist 2 : tao na sanay o bihasang 
magsulat hinggil sa politiko : publicist . 

pu a d£ng png Zoo [Kay Tbn] : pageng 
bulik. 

pud-as png [War] : pusyaw. 

;* 4 >u a day png Ana [Seb] : puke. 

pudding (pu-ding) png [Ing] : puding. 

puddle (pu-del) png [Ing] 1 : sanaw 
2 : lusak. 

pudendum (pyu-dem-dum) png Ana 
[Ing] : ang panlabas na organong 
panreproduksiyon, lalo ng babae : 

VULVA. 

ptuding png [Ing pudding] : mina- 
tamis na arina o kamoteng kahoy, 
gatas, itlog, dinurog na tinapay, at 
iba pang pampalasa : pudding. 

pu a dfs png [Kal] : soleras ng kubo. 

pud a no pnr[Uk] 1:tiyak2: [War] tunay. 

pu a do png Ana [Mrw] 1 : pan tog 2: 
apdo 1 . 

pu*don png [Ilk] 1 : ikirang gawa sa 
kawayan 2 : bungkos ng damo, tela, 
sinulid, at iba pa. 

pu a don png [Gad] : kasunduang pang- 
kapayapaan ng mga Ga’dang. 


pu a d6*nan png [Ilk] : kasunduang 
pangkapayapaan ng mga katutubo. 

pu*d6ng png [HU] : pandong. 

pu a dot png [Ilk] : init 1 . 

pud*p6d pnr [Bik Ilk Seb Tag] i upod. 

pu*dun png [Ifu] : pag-ikid ng lubid 
upang gawing bola - pnd mag a pu a 
dun, i a pii a dun. 

pu*ek png Zoo [Ilk] : bahaw. 

Puerto Princesa (pu-wer-to prin-se* 
sa) png [Esp] : lungsod sa Palawan 
at kabesera ng lalawigan. 

pu*ga png [Esp fuga] : pagtalilis; pag- 
takas -pnd pu*mu a ga, i a pu*ga. 

pu*g4 png [Kap Tag] : itlog ng isda, 
alimasag, alimango, at kauri Cf se- 

MILYA, VUGI. 

pu*gS png Zoo [Seb] : babansi. 

pu-gad png [Kap HU Tag] 1: pook na 
pinangingitlugan ng ibon, manok, at 
kauri : dimon\ nest, obong, omok, 

ORAKA, POCiADA, SAAG, SAIAG 2 , TAG A 2l 

tahanan ng maliliit na hayop gaya 
ng langgam, daga, at iba pa - pnd 

mag a pu a gad, ma a mu a gad, pu a g^ a 

ran 3: pook na laganap ang masa- 
sama o ilegal na gawain. 

pu-gad Ia a bu a y6 pngBot : aligbangon. 

Pu a gad L^ a win png Kas 1: sityo sa 
Lungsod Quezon 2: Bot sa maliit na 
titik, dapong. 

pu-gad ma a n6k png Bot : paang baliwis. 

pu-g^-han png Bot [Tag War] : uri ng 
palma : bungil, takipan. 

pu-gal png : pamamalagi sa isang pook 
dahil di-maiwasan - pnd mag * pu - ga I , 

pu-mu-gal 

pu-gal pnr [Kap Tag] : nakatali - pnd 

mag a pu a g£! v i a pu a g£l. 

pu-g^n-te pnr [Esp fugante] : tao na 
tumakas mula sa pag-uusig, paglilitis, 
o hindi matiis na kalagayan o pang- 
yayari : escapee, fugitive, luck. 

pu a g£ a pos png 1 : pagpapagulong sa 
rabaw na maalikabok 2: pagpupog 
ng halik. 

pu*gd*ro png [Pan] : gulod. 

pu-g^S png [HU Seb War] : hastk. 

pu-gay png [Kap Tag] 1: a pag-aalis 
ng sombrerong nasa ulo b pagbibigay 
galang sa pamamagitan nito C sa 
sundalo, paraan ng pagbati sa pa¬ 
mamagitan ng pagtataas ng kanang 
kamay at pagdikit ng dulo ng daliri 
sa gilid ng kilay o sombrero': saludo 1 
d ang katulad na paraan ng pagbati 
sa pamamagitan ng pagtatanghal ng 
sandata ng mga kawal: kogita, ix)gay, 


1 




pughak 


716 


pukot-barimbawl 



saludo - pnd mag-pu-gay, pag*pu* 
g£*yan 2: pagsasamantala sa puri 
ngbabae ~£odpu-mu*gay, pu*g£*yan. 

pug-hdk png [ Seb ] : yema. 

pug*hak/mg [ Seb] : pula ng-dtlog. 

pu-gi-rat png [Mno] : kati. 

pu-git png [ Kap ] : kulelat; kahuli- 
hulihan. 

pli*gi*ta png Zoo [Kap Pan Tag ] : 
laman-dagat (genus Sepia) na may 
malaking ulo at walong galamay var 
kugita Cf pusit : kurita, oktopus. 

pug*n&s pnr [Ilk] : nawalan ng esen- 
siya o espiritu. ^ 

pug*n£w pnr: sunog na sunog. 

pu-go png [HU] : pantal na pino at 
makikita sa bind ng tao na laging 
nakasakay sa kalabaw. 

pu*g6 pngHeo [Pan] : pulo. 

pu*gd png Zoo [Bik Tag War] : ibon 
(genus Coternix) na maliit ang bun- 
tot at mabilis tumakbo at lumipad 
var pogo : buntog, ilioyliyo, quail. 

pu*g6d png [Bik] : pandak. 

pu-gok png: pagpilipit ia ulo ng isda 
o manok : balekne, birikus, lengges, 

PUNGOL, TLiS, 

pu-gok png [Bik] : puyok 1 .. f 

pu-gon png [Espfogon] 1: uri ng kalan 
na kulob sa loob ang init at may 
paasuhan : lagangAn, luplupan 2: 
kulob na lutuan ng tinapay 3: silid 
lutuan sa bapor. 

pu*go*ne*ro png [Esp fogonero] : tao 
na nangangasiwa sa paglalagay ng 
gatong sa pugon. 

pu-gong png 1: piraso ng tela na 
ginagamit bflang pandong at may 
taling ibinubuhol sa magkabilang 
dulo : patidong, pungos 1 2 : pagtatali 
o tali sa bunganga ng sakong may 
laman 3: pagbibigkis o ang bigkis 
ng mga himaymay - pnd mag*pu* 
g6ng, pu-gu-ngin, pu*gu*ng£n, 
i*pu*g6ng. 

pu-gong png [Seb War] : pigil 3 ; sapula. 

pu-gos png [Bik Ilk Tag] : pagkusot sa 
maruming bahagi lamang ng damit: 
gelgel, kimo, kumi, kuso - pnd mag* 
pu-gos, pu-gu-sin, i-pu-gos. 

pu-g6s pnr [ Seb] : pilft. 

pu-g6*so pnr [Espfugoso] : mapusok; 
marahas. 

4 

pu-got png 1: [Bik HU Kap Tag War] 
pagputol sa leeg upang maalis ang 
ulo : tungol 2 : pag-aalis sa bahaging 
hindi kailangan sa pamamagitan ng 
patalim 3: [Ilk Tag] sa malaking titik, 


Negrito 4: [Seb] tao na maliit ang 
bibig -pnd mag*pu*got. pu*gu*tin, 
pu-gu-tan, pu*mu e got. 

pu-g6t png [War] : kamisadentro na 
walang manggas. 

pug-pog pnr [Ilk] : inihaw. 

pug*p6g png i pagkadurog o pagka- 
pulbos ng dulo ng piraso ng kahoy 
dahil sa pagkabulok -pnd mag*pug* 
p6g f pug*pu*gin, ma*pug*p6g. 

pug-sit png [Iba] : ipot. 

• * • 

pug-sit png [HU Ilk Pan] : bugalwak. 

pug-to png \ : pagkapatfd nang bigla, 
gaya ng lubid 2 : paghinto; pagtigil 
ng isang bagay na dadng pinakikina- 
bangan -/m<ipug*tu*in I pu*mug*t6, 
ma*pug*td. 

* 

pug-to pnr : mugto var pukto. 

Pu*gu png i isa sa mga wika ng mga 
Ilongot. 

pu-gu png [Ifu] : ang huling pa-an na 
hinabi. 

pu*gu-pog png [Ilk] : maliliit na piraso 
ng kahoy na madalas nakatambak 
sa bakuran. 

Pu*gu*t6n png Tro : Moriones. 

pu-h^g pnr: kapon. 

pu*h£l png [Seb] : varyant ng puhar. 

pu-h^r png [Esp fuhar] : halagang 
tawad, gaya sa pagsali sa subasta var 
puhal. 

pu-h^w pnr [Iva] : puyat 2 . 

pu*h6 png [Bik] : puksa. 

pu-hog png \ : [ Bik] pangunguha ng 
pulut-pukyutan sa pamamagitan ng 
pagpapausok 2: Ana [Ifu] pusod 1 . 

pu-hon png [HU] : puksa. 

pu*hu*nan png Kom [Bik Kap Hil Seb 
Tag War] 1: yaman na ginagamit o 
maaaring gamitin sa paglikha ng 
higit pang yaman : capital, kapitAl - 

^radpu*hu*n6*nin, pu*hu*n4*nan, 
i*pu*hu*nan, i*p6m*pu*hii*nan w mag* 

pu*hu*nan 2: anumang pinagmulan 
ng tubo o kapangyarihan. 

pu*il png Ana : pinakadulong bahagi 
ng rectum at anus Cf coccyx : igot- 

IGOT, KINMOL, KORIKOD, KOTIKOTIT, PAL- 
DEUT. 

pu-ja png [San] : pagsamba sa itina- 
tanging diyos. 

pu*k& png [Bik] : puyat 2 . 

pu*kS pnr : bulok; gapok. 

pu-kas png : parang 1 . 

pu*kaw png [Bik Hil Seb War Tag Tsi] 
1: paggising mula sa pagkakahimbing 
2 : pag-antig o pagpapagunita sa 


isang nakalihmot - pnd mag*pu* 
kaw, pu*k^*win, pu*mu*kaw, i*pam* 
pu-kaw 

pu-ke png Ana [Bik Kap Mag Tag] 1 : 
panlabas na sexual organ ng babae 

Cf KIKI : ANTAK 2 , BAUTANG, BAO 2 , BILAT, 
BULI 1 , BURAY, PUDAY, PUTEK 2 , VAGINA 2: 

bulba. 

pu*k6l png [Pan] : buto ! 2 . 
pu-ket png [Mag Pan] t varyant ng 

pukot. 

pu-king-g^n pngBot : baging ( Clitoria 
ternatea) na bughaw ang bulaklak, 
taluhaba ang dahon, at maliliit at 
isahan ang bulaklak : kulakanting, 

SAMSAMPING. 

pwk\ m p6k png Bot [I1K] : punongkahoy 
na matibay at may bunga na gamot 
sa pangangati. 

puk*kdw png [Ilk] : pasigaw na pagta- 
wag Cf pukaw. 

puk-16 png : sa mga isda, lalo sa kan- 
^fduli, ang panlabas na sexual organ. 

puk-16 png 1 : kabuuang suso ng baka, 
kalabaw, kambing, at katulad 2 : ta- 
wag din sa bunga ng mais -pnd puk* 
lu*^n, pu*muk*ld, ma*muk*l6. 

puk*lu png [Kap] : paglaki rig suso ng 
babae na nagdadalaga. 

puk-n&t png : pag-awat sa dalawang 
nag-aaway-/md ma*puk*n6t, puk* 
na*tm. 

puk-n^t pnr [Kap Tag] : bakbak. 

pu*kd pnr [ST] : mariing ho o po. 

pu*kd png Med 1 : [HU] sipilis 2: [Seb 
War] tumor sa paa. 

% 

pu-kok png [Ilk] : varyant ng pukot. 

pu*kol png [Bik] : tinik ng sitrus. 

pu*k6l png 1 : [Hil Tag] paghahagis 
ng anuman Cf salya, balibAg, hAgis : 
pangitur\k 2 : pag-untog ng ulo sa 
isa pang ulo, gaya sa paglalaro 3: 
[Seb] pagsakal 4: [HU] pagsasalita 
nang malabo - pnd mag*pu*k6l, 
pu-ku-lfn, pu*mu*k6l f i*pu*k6l, 
ma*mu*k6l. 

pu-kot png 1 : talakop 2: [ Bik Hil Seb 
Tag War] uri ng lambat na ginaga¬ 
mit sa malalim na bahagi ng dagat 
var pukok, puket. 

pu*kot-a*la*ngdin png : uri ng pukot 
na panghuli ng kanduli at iba pang 
uri ng isda, at ginagamit sa lalim na 
da-lawang dipa. 

pu*kot-ba*rim*baw/mg: uri ng pukot 
na panghuli ng dalag at kahawig ng 
pukot-laot. 


t iiwiiit ii 




44 


nil I 
















. . . . 


auauj 



pukot-dalag 


717 


pulgada 


pu*kot-dadag png : pinakamaliit na 
uri ng pukot na ginagamit sa tabi ng 
bay-bayin. 

pu*kot-gMid png : uri ng pukot na 
kahawig ng pukot-dalag ngunit gina¬ 
gamit sa pamamagitan ng pagsalok. 

pu*kot-l£*Ot png : pinakamalaking 
uri ng pukot, ginagamit sa malalim 
na bahagi ng tubig. 

pu-kot-pang-ga*bi png [pukot pang+ 
gabi] : uri ng pukot na panghuli ng 

hasahasa, galunggong, at miralya. 

( ; 

pti*kot-pang*gHid png [pukot pang+ 
gilid] : uri ng pukot na panghuli ng 
maliliit na isda gaya ng dilis at tawilis, 
yari sa sinamay, at hinihilang patagilid 
ng maraming tao. 

pfrkot-p6 a nu a li a ngan/wg: uri ng pukot 
na panghuli ng tulingan at tambakol, 
at sa araw lamang ginagamit. 

pu a kot-t&ng*si png: uri ng pukot na 
may poste sa magkabilang gilid. 

ptik a pok png [Ilk] : buod; lagom. 

puk*p6k png [Bik HilIlk Seb Tag] : pag- 
palo nang malakas sa isang bagay 
na ibig ibaon o pitpitin Cf bayo, ddcdik : 

BEMBAL, MAKMAK, MUGMUG, PAKANG 3 , 

patuk 2 — pnd mag*puk*p6k, puk-pu* 
kfn, i-puk-p6k, i-pam-puk-pdk, pu a 
muk a p6k. 

puk-puk png [Pan] : pagpapagpag ng 
alikabok. 

puk’puk’16 pngBot [Ilk] : halamang 
dagat ( Coduim tenue) na lumalago sa 
mabato at mabuhanging pook, iniha- 
halo sa tinadtad na kamatis, at kina- 
kain nang hilaw. 

puk’Sd png : lubos at maramihang^ 
pagpatay o pagsira, gaya sa peste', 
tao, at iba pa : derAl, iros, lipol, ma- 

SAKER, NARARIT, PUHO, PUHON, PUO, 

wAgtang ~pndpuW*&&'it\, pu a muk a sd, 
i*panvpuK-sS. 

puk*t6 png 1: bahagi o pangkat na 
maliit kaysa pangkaraniwan 2: Lit 
saknong. 

puk'td pnr : varyant'ng pugto. 

pu'kul png [Iva] : baldadong bind o 
bisig twpokol. 

pu*kut png [HU] : sanga o siit na pi- 
nagsama-sama upang ipain sa isda. 

puk*y6t png Zoo : kulisap (Apis melli- 
fera) na nag-iipon ng pulut G/bubuyog, 
himbubuyog : anilAn, honeybee, lago- 
lay, laywAn, oyukan, papalagwAy, 

PUTYUKAN, TAMOSAN. 

puk*yu*tan png [pukyot+an] : bahay 
ng pukyot: pAnal, papalagwAy. 


pu*la png [Ing\ 1: batayang yunit na 
salapi ng Botswana, katumbas ng 
100 thebe 2: [Mag] sagwan. 

pu*l£ png 1: [Bik Hil Ilk Pan Seb Tag 
Tau War] kulay na katulad ng sa 
dugo : anbalangA, kanAway, labAga, 
mabAya, malutu, mariga, uzzin - pnd 

pa’pirla’hfn, pa-pu-la-h^n -pnr 

p£* mu*mu*l6 2: [Ilk] aligi 3: [Kap] 

pag-labo ng mata. 

pu*l& png [Kap Tag] : pagpintas o pag- 
maliit sa anumang katangian ng 
kapuwa : Atum, balAw, korehi, paA- 
wing,^pangononong, sokson, tuyAw, 
uyAw,yltbit -pndpu*TT\u*\&, pu*ld*an, 
ma-mu-la. 

pu-lad png 1 : [Ilk Kap Tag] pinakapa- 
likpik sa puno ng palaso at kauri 2 : 
simulang pagtubo ng balahibo ng 
manok 3: banoglawin. 

pudag png : liwanag na nakasisilaw. 

pu-l6g png [Bik] : pasag 1 . 

pu*lag*n6s pnr: naalis sa pagkakatali. 

pu*la*g6s png: pagkahusto ng tali o 
pagkakabuhol. 

Pu*la # h6n pngKas [pula+han] 1 : kasapi 
sa kilusang Pulahanes 2: karaniwang 
sa maliit na titik, tawag sa mga rebelde, 
lalo na sa mga komunista : red. 

Pu-la*h6-nes pngKas : kilusang mes- 
yaniko at pangmaralita na unang 
lumitaw sa Cebu, Leyte, at Negros 
sa ilalim ng iba-ibang lider noong 
panahon ng Amerikano, at tinaguri- 
ang ganoon dahil sa pulang unipor- 
me ng kalalakihan. 

pu*lak png : pagputol sa punongka- 

„ hoy-j^^mag-pti-lak, pu*l6*kin t pu- 
I6 a kan. 

pu*l6*kak png [Ilk]: batik o pangungu- 
pas ng kulay ng balat. 

pu-ld*kan pngMus [Tau] : agung. 

pu*la a lak*n(t png Zoo [War] : kabag. 

pu*lan*dft png: pagtilapon nang bigla 
ng tubig at iba pang likido mula sa 
maliit na butas : kupsit, pentos, pus- 

wit, SIRIT 1 , TARAYUTOY, TOPE, TULARI. 

pylarvdit pnr Kol : kiri. 

pu*l^*ngan png\ : [ST] pangkating 
etniko 2: dibisyon o pangkat ng hukbo. 

pu*lang*gd png Zoo : ibon na maliit 
at may balahibong kulay kayumanggi 
at pula. 

pu*Iang-g6ng gu*bat png Zoo : ibon 

(Hepsipetes philippinus philippinensis ) 
na magkahalong dilaw at kulay abo 
ang balahibo, at karaniwang nangi- 
nginain ng mga halaman. 


pu*lang*g6s png : pagkakakalag ng 
tali nang hindi sinasadya. 

Pu'la*ngi*yen png: isa sa mga pangka¬ 
ting etniko ng mga Manobo at kan- 
lurang Bukidnon. 

pu*l£s png [Kap Tag] 1: pag-alis o pag- 
lisan 2: sa takbuhan, ang biglang 
pagsugod upang mauna sa labanan 
3 : pagtakas nang mabilisan - pnd 

mag*pu a l6s, pu*rruH6s. 

pu*ld*san png: pangkaraniwanghim- 
pilan ng mga umaalis. 

piidaw/mgl: [Bik] anumangnakagi- 
gimbal at nakapupukaw sa tao na 
natutulog 2: [Pan] pagbabago ng 
opinyon o palagay 3: [Seb] pagtatra- 
baho nang lagpas sa oras 4: [Mag] 
pulo. 

pirldw png 1: pagbabantay sa maysakft, 

lalo sagabi-^n^mag-pu-ldw, pu*la- 

w6n 2: tukal 3: [Hil Seb] puyat 2 . 

pudaw png [Sw^] : telang abakang 
hinabi ng kamay. 

pu-law pnr 1 : [HU] dalisay; puro 1 2: 
[Seb] walang pinta. 

pu a la*win png [Seb] : tinghoy. 

pu-la-yT/m^mag-pu-mu’la-yt, pu*mu* 
la*yi [Kap] : tumakbo; magtatakbo. 

pud^ynas png [Esppolainas] : varyant 

ng polaynas. 

pubb6*ra png [Esp polvera] : varyant 

ng polbera. 

pul*b6 png [Esp polvo] : varyant ng 

polbo. j 

pul a b6s png [Esppolvo+s] 1: substance 
na pino, karaniwang puti, mabango, 
nakasilid sa kahitilya o lata, at gina¬ 
gamit na pampahid sa mukha: polbos, 
powder 2 : anumang bagay na durog, 
at kahawig ng alikabok : polbos, 
powder -jkndm6g a pul a b6s, ptil a bu a 
sfn, puhbu-s6n, i a pul a b6s. 

pul*bu-r6 png [Esp polvora] : pulbos, 
karaniwang itim, madaling magsiklab 
sa apoy, at ginagamit sa paggawa ng 
bala, posponvpaputok, at katulad : 
gunpowder. 3 

pul a bu a r6n png : vaiyant ng polboron. 

pud6'kos png: palamuting palawit sa 
laylayan ng damit, kortina, at iba pa. 

Puden a y6n png : isa sa mga pangka¬ 
ting etniko ng Manobo sa Hilagang 
Cotobato. 

pud6t png Bot [Iba] : parinlas. 
pud6 a ya png [Esp polea] : varyant ng 

polea. J * 

pui a g§ a da png [Esp] : dali. 




x 


i 




pulgas 


718 


puluhan 



pul a g£s png Zoo [Esppulga+s\ : kulisap 
(. Pulex irritans) na parasitiko, maliksi, 
walang pakpak, at karaniwang naki- 
kita sa aso, pusa, at iba pang hayop 
vox purgas Cf hAnip garapAta : absing, 
bitik 1 , flea, olmog, timel. 

puvli png\ : [Seb Tag] panghalili sa na- 
balda o napaalis na tauhan sa isang 
tanggapan -pnd mag-pu*li, pu-lb 
han 2 : Bot [Bik ] hulimbangon. 

pu*li png: minanang ugali, talino, o 
tradisyon : pemuliAn. 

pu*lf png [Kap ] : palahian; kasta. 

pu*li*6*gan png 1 : mahabang tagdan 
o haligi na ikinakabit sa bangka: mast 
2: paa ng katre o papag 3: puluhan 
ng balibol, barena, at kauri. 

i 

pu-li-do pnr [Esp] : pino; makinis. 

pudi'kat png: bigla at hindi sinasad- 
yang pag-urong at paninigas ng la- 
man sa bind o anumang bahagi ng 
katawan at nagdudulot ng matinding 
kirot : banhod, kalAmbre 1 . 

pu-li-ki pnr [Seb] : gahol. 

pU'IHan png \ : dagat-dagatan; maliit 
na lanaw 2: timog-kanluran; kaliwa 
ng lubugan ng araw. j> 

pu a lfn png: kahoy na bilog at haba o 
anumang katulad na inilalagay sa 
ilalim ng isang bagay na mabigat 
upang madaling mailipat sa pama- 
magitan ng pagpapagulong nito. 

piHmg png [Bik Kap HU Ilk War] : 
varyant ng puwing. 

pudi-ngi png [Pan] : balding. 

pu-lm-t6 a pang png: panibagong lakas 
o sigla var mulintapang. 

pirli-pol png [Ilk] : pulon. 

pu a lis png [Kap] : pahid 1 ; punas - pnd 

mag-pu-lis, pu-li-san, pu-li-sin, i-pu- 
Ms, rpam-pu-lis. 

pu a lis png [Ingpolice] : kasapi ng pu- 
- lisya : alagAd ng batAs; cop, parAk 2 , 
policeman. 

pu*lfs a ya png [Esp policia] 1: organisa- 
dong puwersang sibil para sa pagpa- 
panatili ng kaayusan, katahimikan, 
at pagpapatupad ng batas : police 2 : 
ang kasapi ng pangkat na ito : police 
3 : ang regulasyon at kontrol ng ko- 
munidad, lalo sa pagpapanatili ng 
katahimikan, kalusugan, moralidad, 
at iba pa : police. 

pu*li a td a na png [Esp napolitana] : var¬ 
yant ng politana. 

pu a lrti*k& png [Esp poltica] : varyant 

ng politika. 

pu a li a ti a k6 png [Esp politico] : varyant 

ng politiko. 


pu-li-trpot png: varyant ng palatipot. 

pul-k6 a ro png [Kap]. : katay; paghiwa- 
hiwa nang maliit - pnd m&g a pul a 
k£*ro, pul a ke a ru a hin. 

pull (pul) png [Ing] 1 : hila; paghila; 
hatak; paghatak 2 : bunot; pagbunot 
3 : lakas; impluwensiya. 

pull (pul) pnd [Ing] 1 : hilahin; humila 
2 : bunutin. 

pullet (pu-lit) png Zoo [Ing] : duma- 
lagang man ok. 

pulley (pu-li) png [Ing] : kalo. 

pull out (pul awt) png [Ing] 1 : bagay 
na maaaring alisin, lalo ang bahagi 
ng magasin 2 : pagtatanggal o pag- 
aalis, lalo sa mga kasapi ng militar. 

pull out (pul awt) pnd [Ing] 1: alisin; 
tanggalin 2 : umurong, gaya sa kasun- 
duan. 

pull-out bed (pul-awt bed) png [Ing] : 
pang-isahang kama na may isa pang 
nahihilang kama sa ilalim. 

pullover (pul-ow-ver) png [Ing] : ka- 
suotan, gaya ng pangginaw, na hini- 
hila mula sa ulo upang maisuot. 

pubmon png Ana [Esp] : baga. 

pu a lo png [War] : hawakan. 

pu-lo png: nakabukod o nakahiwalay 
na pook, gaya ng kakahuyan sa gitna 
ng kapatagan. 

pu a lo pngHeo [Seb Tag] : piraso ng lupa 
na ligid ng tubig : balet, fugu, isla, 

ISLAND 1 , pAlAW 1 , PUNGSO, PONOL, PORO, 
PUGO, PULAW 4 . 

pu a l6k png\ : [Kap] balukag 1 2: mara- 
has na pagtutukaan, gaya ng mga 
ibon o manok 3: [Pan] asamblea. 

pu a lon png [HU Tag] : pag-iikid o pag- 
pupulupot ng tali, lubid, at kauri : 
BULIBOD, libed, pulipol - pnd pu a lu a 

nin, i a pu a lon. 

pu*l6n png [HU] : kidkid. 

pu-long png 1 : [Ilk Pan Tag] karani¬ 
wang pag-uusap ng dalawa o higit na 
tao 2 : pagtitipong nauukol sa pagpa- 
pasiya ng isang kapisanan o samahan : 

GIMONG, KAKPEHAN, MEETING, MITING, 
OPAKAT, PADTALABUKAN, TALLAONG, TI- 

gum, titirok - pnd mag^iMong, 
pag a pu a lu*ngan f pu a li5 a ngin 2 : a 

[HU Seb War] salita b sabi 3: Ana 
[Ifu] puwit. 

pudos png [HU Seb War] : halaga ng 
isang bagay C/^balor. 

pu*los pnr, pnb [HU Ilk Pan Seb Tag Esp 
puro + s] 1: magkakatulad 2: palaging 
nagaganap 3: varyant ng puro 2 . 


pu a lot png 1 : [HU Tag] anumang bagay 
na nailaglag o naiwaglit ninuman at 
nadampot naman ng iba : dekkut, 
kimo, pondot - pnd pu a miJ a lot l pu* 
lu a tin, l a p6 a lot f ma a mu a lot 2: anu¬ 
mang karunungang kinuha o hinalaw 
sa akda o gawa ng iba - pnd pu a mCi a 

lot, pu a lu a tin, hpiMot, rna a mii a lot 

3 : pagdampot ng anumang nasa 
lapag. 

pu a l6t pnr [Bik] 1 : nakadikit 2: ma- 
lagkit. 

pu*l6*tan png [pulot+an] : varyant ng 

pulutan. 

pu'lo'tbpot png [Ilk Pan] : bagkat var 
pulutipot. 

pul-oy png [Ilk] : banayad na hangin. 

pulp (palp) png Bot [Ing] 1: malam- 
bot at masarap na bahagi ng isang 
prutas 2: malambot at tila mamon 
na ubod ng tangkay ng halaman 3: 
malambot at malamang bahagi ng 
katawan ng hayop 4: malambot at 
roamasa-masang himaymay ng kahoy 
^fia ginagamit sa paggawa ng papel. 

pul-pit png [Ing] : pulpito. 

puhpi-to png [Esp] : mataas na estruk- 
tura sa loob ng simbahan na gina¬ 
gamit kung nagsesermon ang pari: 

PULPIT. 

pul-p6g pnd pul-pu-gfn, i a pul-p6g 

[Ilk] : ulit-uliting gawin. 

pul a pol /wr1: [S^] tanga 2: [War] 
durog. 

pul*p6l pnr: upod; mapurol: pangod 1 . 

pubpul png 1 : [HU] nakapalibot na 
sagabal2: [Pan] sinaunang puluhang 
yari sa bakal. 

* 

pul*pul't6 png Bot [Ilk] 1 : limansugat 
2: [Iba] hulimbangon. 

pulse (pals) png [Ing] : pulso. 

pul*s6'ras png [Esppulsera+s] : galang. 

pul*s6 png [Esp] 1 : ang regular na 
pagtibok ng mga artery sanhi ng 
sunod-sunod na kontraksiyon ng 
puso : panpatuk, pulse 2: damdamin 
o opinyon ng isang pangkat. 

pul'ta png [Seb Esp puerta] : pinto. 

pul't^'da png: varyant ng portada. 

pu*lu a be pnr [Esp pobre] : varyant ng 

pulubi. 

pu-lu-bi pnr [Esppobre] : dukha at ka¬ 
raniwang namamalimos varpulube. 

pu a lug a wan png [HU] : balulang 1 . 

pu-lug-way png: batulang 1 . 

pu-lu-h^n png [pulo+han] : bahagi ng 
patalim, baril, o kasangkapan na hi- 
nahawakan nff ffumasramit: egnAan, 






mmw 




"1H 1 













•: 'ti 


^aiKKauaUBMiiwiimttaimicutwr u m nnim t’mrfflmwHKWttrwryvffv* 


•• nm, i iinat wm m mfi w m: u 



aiimitiiiiiMimmiiii;ir 


pulunan 


719 


puner 


HANDLE, HAWAKAn, PUTAn, SANONG, TA- 

tangnAn. 

pu a lu*n£n png [pulon+an] : ikiran. 

pu-lung png [Kap ] : daanan; kalsada. 

piHu*ng£n png [pulong+an] : hun- 
tahan 1 ; pook para sa pagpupulong. 

pudu'pot png', varyant ng palupot. 

piHu’ptHu png [Kap] : puyo. 

pu’lut png [HU Ilk Seb Tag] ; malapot 

na katas ng tubo : diro, honey. 

% 

pu-lu-tan png [Kap Ilk Tagpulot+ari] : 
pagkaing kinukukot habang umii- 
nom ng alak var pulotan : sumsuman. 

pu # lut-ga a tS png\ : bakasyon ng bagong 
kasal, karaniwang upang mapag-isa 
at magtalik : honeymoon, luna del 
miyel 2 : ang panimula at masayang 
yugto ng isang ugnayan. 

pu a Iu a ti a pot png [Pan] : varyant ng 

pulotipot. 

pu’lu*t6ng png Mil [Esp peloton] 1 : 
taktikal yunit na binubuo ng pang- 
kat ng tigdalawa o higit pang tilap at 
pinamumunuan ng tenyente : pla¬ 
toon 2 : pangkat ng mga tao, hayop, 
isda, at iba pa. 

pu’lut-puk’yu-tan png [pulut+pukyot+ 

an] : malapot at matamis na likido, 
nililikha ng bubuyog mula sa nektar 
ng bulaklak, ginagamit bilang pag- 
kain o pampatamis : honey. 

pul*ya png Zoo : kulisap na kauri ng 
paruparo, ngunit pagkagat ng dilim 
o sa gabi lamang lumalabas. 

pu*m£*da png [Esppomada] : varyant 

ng pomada. 

pu"ma*rf*to pnd [p+um+a+dito] : pu- 
munta dito Cf pumaroon, pumariyAn. 

pu a ma a ri # y6n pnd [p+um+a+diyan] : 
pumunta diyan; tumungo sa pook na 
malapit sa kinakausap Cf pumaroon, 
pumarito. 

pu a ma a ro a 6n pnd [p+um+a+doon] : 
pumunta doon; tumungo sa pook na 
malayo sa nagsasalita at sa kinakausap 
Cf pumariyAn, pumarITo. 

pum*br6*ra png [Esp fiambrera] : var¬ 
yant ng piyambrera. 

pumice (pyu*mis) png [Ing] : pomes. 

pu*mog*mo*gan png [Ifu] : lalagyan 
ng pagkain, na gawa sa balat ng hayop. 

pump (pamp) png [Ing] : bomba ng 
tubig. 

purrvpdn png : kumpol, karaniwan 
ng bulaklak, bungangkahoy, dahon, 
at katulad. 

pum*p6ng png : salansan ng papel. 


pun (pan) png [Ing] 1 : nakatatawang 
paggamit ng salita, upang ipakita 
ang iba’t ibang kahulugan o aplikas- 
yon nito; paggamit ng mga salita na 
magkatulad o nagkakahawig sa tunog 
ngunit magkaiba ng kahulugan; pag- 
lalaro sa mga salita 2 : ang mga sali- 
tang ginagamit sa ganitong paraan. 

pu*n& png 1 : mahigpit na paghatol 
na malimit na may diin sa kahinaan 
o depekto : comment 2 : kritisismo - 

pndpuwh'm, ma*mu*n6, pu*mu*n6. 

pun-am-han png [Ifu] 1 : kahong pan- 
ritwal ^tingab 2 : mangkok na pina- 
lamutian at ginagamit sa pag-inom, 
karaniwan ng alak. 

pu a n£n pnd [puno+ari] 1 : dagdagan 
2 : gampanan ang gawaing hindi kaya 
ng kapuwa. 

pu*na*na'rt png [Kap] : pagbati. 

pu*nas png [Bik Ilk Mag Pan Tag] : pa- 
hid 1 -/mdrnag-pu-nas, pu*nl*san, 
i’pu'nas. 

pu*n4w png Zoo [War] : kabibe. 

pu*n6w pnr: nanginginig dahil sa pag- 
kakabasa. 

pu*nay png Zoo [Bik HU Tag War] : 
ilahas na kalapati na lunti ang bala- 
hibo. 

pu-ndy pnr [S^] : madalas; malimit. 

punch (pants) png [Ing] 1 : kasangka- 
pang pantatak o pambutas 2 : inuming 
gaya ng rum, whisky, at iba pa, hina- 
haluan ng tubig, katas, at iba pang 
pampalasa. 

punch (pants) pnd [Ing\ 1 : suntukin 

. 2: butasin. 

punch card (pants kard) png [Ing] : 
kard na may mga butas o tiyak na 
mga posisyon at padron, upang ma- 
ipakita ang datos na ilalagay o gaga- 
win sa paraang mekanikal, elektrikal, 
o photo electrical. 

puncher (pan-tser) png [Ing] : kasang- 
kapang pambutas ng papel. 

punctual (pangk-tu-wal) pnr [Ing] : 
husto o tama sa oras. 

punctuation (pangk-tu-wey-syon) 
png [Ing] : bantas. 

pun*dd png [Espfunda] : pambalot 
ng unan. 

pun*da*d6r png [Esp fundador] : 
founder 1 . 

pun*da*kin pnr; punong-puno. 

pun*da-men*tdl png [Esp Ingfundamm- 
tal] 1 : ang gumaganap na panguna- 
hing bahagi ng anuman : fundamental 
2 : batayan o saligan ng isang pun- 
dasyon : fundamental 3: orihinal o 


bukal ng isang saliksik o sulatin : 
fundamental. 

pun*da‘men*tdl pnr; gumaganap ng 
mahalagang bahagi ng pundasyon. 

pun“da-men*ta*lis # mo/rng [Esp funda- 
mentalismo] : maigting na paninindi- 
gan sa isang tradisyonal na paniniwala 
o doktrina ng isang relihiyon : fun¬ 
damentalism. 

4 * 

pun*da*men-ta-lis*ta png [Esp fmda- 

mentalista] : disipulo ng pundamen- 
talismo : fundamentalist. 


pun a d£r pnr [Espfundar] : itinatag - 

pnd mag a pun a d&r f pu a mun a ddr, 
i-pun-dar. 

pun-das-yon png [Esp fundacion] 1: 
ang batayan o panimulang gawain ng 
anuman : foundation 2: a lupang 
pinagsasalalayan ng gusali o anumang 
estruktura : footing 3 , foundation b 
ang pinakaibabang bahagi ng isang 
gusali o pader : footing 3 , founda¬ 
tion -jfmdm6g a pun a das a y6n, ptin a 
das-yu-n^n, i a pun a das a y6n3:institus- 
yon o samahan, lalo na ang nagka- 
kaloob ng pantustos na tulong para 
sa saliksik, pag-aaral, o malikhaing 
gawain : foundation. 

pun a di pnr [Esp fundido] 1 : pundido 
2: Kol nabuwisit. 

pun a drdo pnr [Esp fundido] 1: sunog; 
hindi sumisindi, gaya ng bombilya o 
katulad na ilaw 2 : sa metal o bakal, 
mula sa tinunaw na batong mineral 
3 : hulmado, Ipraniwang ginagawa 
sa bakal : pundi. 

pun a di a d6r png [Esp fundidor] : tao na 
nagtutunaw ng batong mineral upang 
maihiwalay sa ibang elemento : pun- 

DISYON. 

pun a dil a yo png [Esp fondillo] : puwitan 
ng salawal : pundiyA. 

pun a dis a y6n png [Esp fundicion] : pun- 
didor. 


pu n*d i a y6 png [Esp fundia] : pundilyo. 

purvdb/m^mag-pun-db, pu a mun a d6, 
i a pun a d6 [Esp fondo] 1: dumaong 
2 : kung sa ulan, magbabala. 

purvdo png [War] : ankla. 

purvdok png 1 : [Seb War] tumpok; 
umpok 2: Bot [ War] langkay o kum¬ 
pol ng mga bunga sa sanga 3: sa- 
gunson 1 . 


purvdu-han png [Esp fondo+ Tag han] : 
daungan. 

pu-ne*bre png [Esp funebre) : tugtog 
para sa patay o paglilibing. 

pu-ner pnr [Ilk] : matipuno. 



punerarya 


720 


puntflya 



pu-ne-rar-ya png [Esp funeraria] : opi- 
sina na may kinalaman sa paglilibing 
ng bangkay ng tao : funeral parlor. 

pu*ng& png [Hil] : humal. 

pu-ngag png [Bik] : humal. 

pu*ng£*nay png [Ilk] : pasinaya. 

pu-ng6-pung pngBot [Seb Tag] : yerba 
(Amorphophallus campanulatus) na 
may matigas na balbula, abuhing 
lunti na dahon, at malaman at mati- 
nik na bunga : tungkod-langit. 


pu*ng6-pu-ng4 png [Ilk] : singhap 2 . pung-pung png [Mag] : pagtitipon 1 . 

pu-ngdt png : pingkit. piing-pung pnd mag-pung-pung 


pu-ngay png 1: [Bik Ilk Kap Tag] ba- 
hagyang paglamlam ng mga mata : 

HIRUYDOY, HULOY, KUYEP, LUY, MIRAY 2\ 

Ana [ Tau] batok. 

pung*d6l png [Ilk] : tuod 1 . 

pu-ngeg png [Ilk] : kalamidad; kagu- 
tuman; epidemya. 

pung-g6l pnrx putol, gaya ng itaas na 
'■bahagi ng ugat o ngipin. 

pung*gi pnr 1 : pandak 2: putol. 

pung-gft pnr : giba o guho, dahil sa 
hangin, bagyo, o lindol. 

pung-god png [War] : taghiyawat. 

pung*g6k pnr 1: walang buntot 2: 
pandak. 

pung*g6s pnr : balot sa panyo. 

pung-gus png [Pan Tag] : bungkos. 

pu*ngfl pnr [Ilk] : walang sungay o 
buntot. 

pung-ka png 1 : pagsundot sa pama- 
magitan ng daliri 2 : pagbundol ng 
dulo ng anumang bagay na mahaba. 

pung-ka png [Tsi] : intriga. 

pung-k&w png : pusta o taya sa sugal. 

pung-kay png [Seb War] : taluktok; 
gulod. 

pung*kQ pnd mag-pung-kQ, pu- 
mung-ku [Hil] : umupo. 

pung-ku-an png [Hil pungko+an] : 
upuan. 

pung-16 png [Tsi] : bala. 

pung*l6t png [Pan] i pusod 1 . 

pung*lu*9n png MU [punglo+an] : ba- 
hagi ng baril na pinaglalagyan ng 
punglo. 

pu-ng6 png 1 : Kar [War] kubo 2: [Ilk] 
manipis na himaymay ng kawayang 
ginagamit na pambungkos ng palay 

3 : tuod 1 . 

pti*ng6l pnr: likas na pulpol o mapu- 
rol ang dulo. 

pung-ol png : maikling bahagi ng puno 
ng kahoy na naiiwang nakabaon sa 

lupa. 


pung-6l pnr : napakaikli. at dahon na may distansiya mula sa 

pu-ngos png: paggilit upang maputol nit °' BUNG ° D ’ 

ang isang bagay na nakalawit o na- . ■ , , 

kausli: raluncxjs 4 -pnd mag-pirngos, pu-nong la-la*wi'gan \ png [puno+ng 

pu*ngu*s(n, pyngu'S^in, puTnuTig6s. lalawigan ] : gobernador. 

pu*ng6s fmg \: [Ilk] pugong 1 2: [War] pu-nong-lung-8 

pusod 1 . S0( ^ 1 zdk&lde. 

punq-pong png [Ilk] : tuod ng kawa- pu-nong mi-nis-tro png [Tag puno+na 
yan lalo na ang bahaging naiiwan Esp ministro] ; puno ng sangay ehe- 
sa lupa matapos mabali ng hangin. kutibo ng pamahalaan sa sistemang 

pung-p6ng png [Ilk] : upos ng kandila. parlamentaryo. 

ip . r Mal A . pagtitipon 1 pun-p6n png [Pan] : pagbabaon; pag- 
g [Magi ’ P a 5 uu P libbing vav pumpon - pnd mag* 

nd mag-pung-pung, pun-p6n, pun-pu-nin, i-pun-p6n. 

i f Iva]: tabasin; talbusan. ^ 

L J pun-s^k png : bun ton ng sakate. 

I-va] \ pulo. pun-si-y6n png [Espfuncum] : funsiyon. 

fgol o'batf^Tnang P un-s6 P n S : baha >' n § lan gg am var 
ty ng isang tao o hayop. punso. 

oa-nis-ment) png [Ing] : P un>861 P n S : kasangkapang gmagamit 

pa ms men ) y gi & sa malalim na pagbabaon ng pako 

upang hindi tamaan ng ulo ng mar- 
Ik Tag] : pilas. t jjy 0 an g ra baw ng tabla. 

png [Ing] 1: tao o bagay^ p un . s 5 n p U g [Esp punzon] 1: kasang- 
laga 2: kriminal o hood- \^ p2ing pambutas Cf baubol, ice pick, 


pung-pung pnd mag-pung-pung, 
pung*pu*ngin [Iva] : tabasin; talbusan. 

pung-sd png [Iva] : pulo. 

p6*ngul png [Kap] 1 : yugto mula sa 
pagiging sanggol o bata 2 : unang 
yugto sa buhay ng isang tao o hayop. 

punishment (pa-nis-ment) png [Ing ]: 
parusa. 

pti-nit png [Bik Tag] : pilas. 


na walang halaga 2 : knmmal o hood¬ 
lum 3 : lalaki na walang karanasan 
4: Mus a malakas at mabilis na anyo 
ng musikang rock na may krudo 
at agresibong tunog b tao na tagalikha 
o tagapagtaguyod nito. 

pun-ld pngAgr [Kap Tag] 1: pagpapa- 
tubo ng buto o binhi: banhi, dalugi, 
lalong, gAssi, palakay, sabod 2uba- 
gong tubong halaman na hindi pa 
naililipat sa palagiang taniman. 

pCi-no png [Ilk] : pagpurol, gaya ng 
kutsilyo. 

pu*n6 png \ : Simula; pinagmulan; pi- 
nanggalingan : foot 2 2: [HU Tag War] 
hepe ng isang pangkat : head, lider 
3 : Bot [Hil War Tag] varyant ng pu- 
nongkahoy 4: katawan ng punong- 

kahoy. 

pu-nd pnr [Hil Seb Tag War] : husto 
na ang laman; may laman na: full 1 - 

^ndmag-pu-n6, pu-nu-fn, pu-mu-nd, 
i-pu-n6. 

pfi-nong-a-ba-16 png [puno+na abala] 

1: tao na may handa o namamahala 
sa anumang pagtitipon o kasayahan 
2 : tao na nagbibigay ng parangal. 

pti-nong-b6-yan png [puno + ngbayan ]: 
alkalde. 

pu-nong-gu-rd png [puno+ng-guro] : 
ang pinunong namamahala sa isang 
paaralan : prinsipal. 

p0-nong-k6-hoy png [puno+ng+kahoy ]: 
halamang nabubuhay nang ilang 
taon, makahoy, may pangunahing 
katawan o puno, iba-iba ang taas, at 
karaniwang tinutubuan ng mga sanga 


puncher s girit 1 z: tataK sa mamana- 
ling metal na nagpapakita kung sino 
ang gumawa o saan ginawa ang pro- 
dukto. 

pun-ta png [Esp] 1 : dunggit 1 2: pagtu- 
ngo sa isang dako o pook 3: layunin 
4: Heo bahagi ng lupang nakaungos 
sa dagat 5: dulo o tulis. 

pun-t6 /?ndmag-pun-t6, pu-mun-t6, 
pun-ta-h6n : magtungo; tumungo. 

pun-td png : piraso ng makapal na 
kawayang kulang sa isang dipa ang 
haba, may nakalawit na alambre sa 
magkabilang dulo na ikinakalawit 
sa balde o timba, at pinapasan. 

pun-ta-bl£ng-ko pnb, pnr [Esp dopunta 
en bianco] 1: mula sa malapit; mala- 
pitan 2 : walang pag-aatubili; tuwiran : 

POINT-BLANK. 

pun-ta-di-ya-m6n-te png [Esppunta+ 
diamante] : balaraw. 

pun-tal png : tukod. 

pun-tal pnr [Bik] : banal. 

pun-t6-ro png[Esp] 1: kasangkapang 
panturo na ginagamit sa pagbabasa 
2 : kamay ng relos. 

pun-ter-y & png [Esp punteria] : maingat 
na pagsipat sa ibig patamaan var 
puntirya: baso -pnd pun-t6rya-hin, 
mag-pun-ter-y6, pu-mun-ter-y6, 
i* pun-ter-y6. 

pun-tfl-ya png [Esp puntilla] \ makitid 
na labor sa laylayan ng damit pang- 
ibaba. 









purrtirya 


721 


puron 


puivtiryd png [Esp punteria ] : varyant 

ng punterya. 

pun*to png [Esp] 1 : tuldok : point 2: 
layunin : point 3: katwiran : point 
4: ang ibig sabihin : point 5: bingit: 
point 6 : pook; yugto : point. 

pun*t6 png [Esp] 1 : natatanging inda- 
yog o paraan ng pagsasalita ng isang 
rehiyon o pangkat : tuldik 2 2: Kem 
pun to ng kristalisasyon o granula ng 
mga kemikal. 

pun-t6d png 1: [Bik Seb Tag War] ta- 
bon 2: mababang burol 3: katangan 
4: lupa na pinaglilibingan ng mga 
patay na tao. 

pun*to de bfs*ta png [Esppuntode vista] : 
pagtingin sa isang bagay o sitwasyon : 
PAN an Aw. 

pun a t6k png : tulis ng kono. 

purvtos png [Esp] : iskor na nakukuha 
o napapanalunan sa laro. 

purutuk png [Kap] : sunong 2 . 

pun a tu a was a y6n png [Esp puntnadon] : 
bantas. 

pu*nu a ka a ld png [puno+ng+akala] : var¬ 
yant ng panukala. 

pun-ya png [ Tau] : kahalagahan. 

pun*ya*gT png : sikap; sigasig - pnd 

mag-purvya-gi, i-pag-pun-ya-gi 

pun a y£l png [Esp punaT] : balaraw. 

purt*ya a l&‘da png Zoo [Esp punalada] 

: kalapating ilahas na may bahid na 
balahibong pula sa dibdib. 

pun*y£*ta png [Esp puneta] 1 : tupi o 
lupi ng damit 2: Kol uri ng mura. 

pun*y6s png [Esp puno+s] : kamao. 

pU'O png [Seb War] : puksa. 

pu a 6i png [Pan] : sunog. 

pu*6l pnr [Seb] : nakababagot; naka- 


• • 


limp. 

pu-or png [Ilk] : sunog. 


pu a Ot png [Ilk] 
bagay. 


kamalayan sa isang 


pu*6t png [ Seb] : pitak 1 . 

pu a ot/mdpu a 6 a tan, pa a pu a 6*tan [HU 

Seb War] : pausukan var puok. 

pu*6t pnr [Seb] : barado. 

pupil (pyu-pil) png [Ing] 1 : Ana inla 
2: mag-aaral; estudyante : pupilo. 

pu a pi a l6 png [Esp] 1 : pupil 2 2: tao na 
nakatira sa dormitoryo. 

pu*p6 png Bot [Seb] : ipo. 

pu*p6 png : malaking kalamangan. 

pQ-pd png [Seb] : pitas. 

pfrpog png 1 : walang taros na pagsal- 
pok at pagtuka ng manok sa kapuwa 


manok o iba pang kaaway na hayop 
2: sunod-sunod na halik 3: pagdu- 
mog o pamumutiktik ng maliliit na 
hayop, gaya ng putakti o langgam, 
sa anumang kinakain o kinakagat - 
pnd pu a pu a gin, pu-mu-pog, mam* 
pu*pog. 

pu*p6! png [Bik] : sa sinaunang lipunan, 
pulbos pambabae. 

pu*p6t png 1: wala sa panahong pag- 
pitas ng mga bungangkahoy 2: pag- 
tatakip ng mga daliri sa bibig upang 
ipahiwatig ang pagtahimik -pnd pu* 

po-tfn, mam*pu-p6t 

puppet (pa-pet) png [Ing] : papet. 

pu-ras png Bot : bulaklak ng dalang- 
hita, dalandan, suha, at kauri. 

pu # raw png [War] : tubig tabang. 

purchase (par-tseys) png [Ing] 1 : pag- 
bili; pagkabili 2 : anumang binili. 

purchase (par-tseys) pnd [Ing\ : bu- 
mili; bilihfn. 

purda png [Hin pardas] 1 : pagbubu- 
kod ng babae upang hindi makita 
ng mga lalaki at banyaga, ginagawa 
sa ilang lipunang Muslim at Hindu 
2: tabing o telang ginagamit sa ga- 
noong gawain. 

puree (pyu-rey, pyu-ri) png [Fre] 1: 
gulay.o bungangkahoy na iniluto sa 
krema 2 : sabaw na luto rito. 

pure science (pyur sa-yans) png [Ing] : 
agham na teoretikal o abstrakto, 
gaya ng matematika, at pinag-aaralan 
nang walang praktikal na aplikasyon. 

pur*g^ png 1 : gamot na pampatae, 
lalo ng isang hindi natunawan ng 
-^pagkain : purge 2 : pag-inom nito : 
purge 3 s pagpapatalsik sa mga tao 
na hindi kanais-nais mula sa sama- 
han, lapian, o katulad, lalo sa pa- 
mamagitan ng dahas : purge - pnd 
mag a pur a g£, purga-hm, i-pur-g6 f 
pu*mur a gi. 

purges png Zoo [Esppulga+s] : varyant 

ng pulgas. 

purgatory (pur-ga-to-ri) png [Ing] : 
purgatoryo. 

pur-ga a t6r a yo png [Esp purgatorio] : 
sa doktrinang Katoliko Romano, pan- 
samantalang kalagayan o pook para 
sa paglilinis ng kaluluwa sa pama- 
magitan ng pagpurga sa mga kasa- 
lanang pinagsisihan at pinatawad na 
ngunit hindi pa pinagdusahan nang 
sapat: purgatory. 

purge (perdz) png [Ing] : purga. 

purifier (pyu*ri*fa*yer) png [Ing] : pu- 
ripikador 2 . 


purify (pyu-ri-fay) pnd [Ing] : magda- 
lisay; dalisayin. 

pu a ri a ket png Bot [Ilk] : digkit. 

purine (pyu-rin) png Kem [Ing] : com¬ 
pound (C 5 H 4 N 4 ) na kristalina, puti, 
at mula sa mga pangkat ng uric acid, 
xanthine, at caffeine. 

purine base (pyu-rin beys) png Kem 
[Ing] : isang salik ng add. 

pu*ri*pi*ka'd6r png [Esp purificador] 
1: piraso ng telang linen, ginagamit 
ng pari bilang panlinis ng kalis ma- 
tapos ang misa 2: anumang bagay o 
kasangkapang pandalisay : purifier. 

purism (pyu-rf-sim) png [Ing] : pu- 
rismo. 

pu*Hs*mo png [Esp] 1: mahigpit na 
pagtataguyod o paggigiit ng kadali- 
sayan, gaya sa wika o sining : purism 
2: ang halimbawa nito : purism 3: 
Sin estilo na pinaunlad sa France sa bu- 
ngad ng ika-20 siglo, na gumagamit 
ng mga payak na anyong heometrifcb 
at mga hulagway na nagpapahiwatig 
ng mga bagay na likha ng making 

PURISM. 

purist (pyu-rist) png [Ing] : purista. 

pu a ns*ta png [Esp] : tao na nagUttagu- 
yod ng purismo, gaya sa wika o sining: 

PURIST. 

pu*ri a tak png [Ilk] : butong naitanim 
nang di-sinasadya. 

Puritan (pyu-ri-tan) png [Ing] 1: isa 
sa mga sektang Protestante sa Inglatera 
noong ikalabing-anim na dantaon, 
humiling ng mga pagbabago sa dok- 
trina, pagsamba, at mahigpit na 
disiplina sa relihiyon 2: sa maliit na 
titik, tao na labis ang higpit sa mga 
usaping moral o panrelihiyon. 

purloin (pur-loyn) pnd [Ing] : naka- 
win; magnakaw. 

pu a ro pnr 1: dalisay 2: lahal; ga- 
nap var pulos : panay 1 , pasig , taganAs 
3: matapang kung sa alak 4: sa sugal, 
malapit nang manalo Cf weteng : 
poro 3 5: sa pagbaril, tiyak at walang 
mintis 6 : nasapol ng suntok - pn4 

pu-ru*han, ma a mu a ro. 

pu a r6k png [HU Seb Tag War] 1: pook 
sa loob ng isang baranggay 2 : distrito. 

pu*r6l png [Seb Tag] : kapulpulan o 
kahinaan ng isang bagay : amol, 

DEPOL, DEPPER, HABOL, KAEPEL NGUDEL, 

ngurol, songpo - pnd pa a pu a ru a lin t 
pu a ru a ffn, pu a mu a r6l -pnr ma a pu a r6l. 

pu*r6n png [Pan] : bidbid 1 . / * 

pu*ron png : sining ng pagbigkas ng 
mga Ilongot. 





purong 


722 


puspusan 


pu*r6ng png 1: Zoo [Ilk] banak 2: [Seb] 
pandong 1 . 

pur-pf-na png [Esp propina] : halagang 
ibinibigay sa isang naglilingkod. 

purple (per-pol) png [Ing] : morado. 

purpose (por-pos) png[Ing ]: layunin; 
hangarin. 

pur-pu-ak png [Ilk] : sabog. 

pur*pu*r6 png [Esp] 1 : morado 2: Med 
sakit na kakikitaan ng moradong 
batik sa balat, dulot ng pagdurugo 
ng maliliit na ugat 3: Zoo mollusk 
(genus Purpura) na napagkukunan 
ng moradong tina. - 

pur-pu-r(*na png [Esp] : pinturang 
pambakal. 

pur-ru-ak png [Ilk] : hasik. 

purse (pers) png [Ing] 1: maliit na 
bag, pouch, o kaha na lalagyan ng 
salapi 2: handbag o pocketbook 3: 
anumang kahawig nito sa anyo o gamit 
4: kabuuan ng salapi na nakolekta 
upang ipagkaloob 5: kabuuan ng sa- 

* taping ibinibigay bilang gantimpala 

; o pabuya. ^ 

purser (per-ser) png [Ing] : opisyal 
ng barko na humahawak ng mga 
account at ilang mga dokumento na 
may kaugnayan sa barko, at nagtatago 
ng salapi at bagay ng mga pasahero. 

pursi-ghdo /mr [Esp perseguido] : de- 
sididong gawin ang isang bagay. 

purshsbyaw png [Ilk] : panghinang 
na ginagamit ng panday. 

pu*rung*gd png: bote na may bilog 
na leeg. 

purview (per-vi-yu) png [Ing] 1: ang 
saklaw ng operasyon, autoridad, kon- 
trol, o pananagutan 2 : ang saklaw 
ng paningin o pang-unawa 3 : Bat a 
ang itinatakda o ang isinabatas na kau- 
tusan b ang layunin o saklaw nito. 

pur*ya*kot pnr [Hil] : gahol. 

Puny as png Mit [Esp furias] : ang mga 
espiritu ng pagpaparusa, kadalasang 
kumakatawan sa tatlong diyosa na 
sina Alecto, Magaera, at Tisiphone 
na may mga buhok na ahas : Furies. 

pus (pas) png [Ing] : nana. 

pU'S$ png Zoo [Kap Tag] : mammal 
(Felis catus) na mabalahibo, may 
buntot, at maamo Cf alamid, tigre, 

LEON, MUSANG : BADONG, CAT, GATO 1 , 
KUNING, IKOS, IRING, KITAW, MISAY, PUSAK. 

pu-sad png : pagputol sa sanga ng 
punongkahoy-jfrndmag - pu*sad, pu* 

s£'rin, i-pu-sad. 


pu*s£d png : sa sinaunang lipunang 
Bisaya, pangkalahatang tawag sa pag- 
lalagay ng gin to sa ngipin. 

pu's£g png: pagtalon o pagpitlag ng 
isda habang nasa tubig s pusaw - pnd 

pu-mu-Scig, i’pu'sgg, pu*s£*gan. 

pu-Scik png Zoo [Iva] : pusa. 

pu-sa-ka png [Pal] : gamit na pamana 
mula sa ninuno. 

pu a sa*k£l pnr : labis ang pagkagumon 
sa pagnanakaw, o sa iba pang bisyo 
gaya ng pagsusugal at paglalasing Cf 
sugapA, adik : busakAl. 

pu*sa*li png [Kap Tag] : pook na pina- 
mamahayan o dinadaluyan ng ma* 
rumi at maitim na likido o tubig : 

ALUYUOY, LAM-AW, LAO, LI MAW, LUNANG, 

yanAng. 

pu-sang-gu-bat png Zoo [Kap Ilk Pan 
Tag pusa+ng gubat] : alamid. 

pu*s^w png : pusag. 

pu-sa*wan png \ : maliit na lawa o pa-^: 
laisdaan 2 : akwaryum. 

pu*s6d png Ana [Iva] : pusod. 

pu a s6g png Ana [Ilk Pan] : pusod. 

pus a gd png Zoo [ War] : anay. 

push (pus) png [Ing] : tulak. 

push button (pus bo-ton) png [Ing] 

1: kasangkapang ginawa para maisara 
o maibukas ang electric circuit kapag 
pinipindot ang boton o kandado 2 : 
ang boton o kandado nito. 

push cart (pus-kart) png [Ing] 1: kari- 
ton 2 : anumang lalagyang de-gulong 
na ginagamit sa paglilfpat ng mga 
bagay. 

pusher (pu-syer) png [Ing] 1: tagatulak 
2 : tagatinda ng droga. 

pu*si*kit png Zoo : uri ng napakaliit 
na isda. 

pu*Si*kit pnr f Bik] : dumog. 

pu •si # kft pnr : napakadilim. 

pu a Sil png [Esp fusil] : riple; baril. 

pu*shsak pnr [Ilk] : tanggal. 

pu*si*siw png [Pan] : putla. ■'* 

pu*sit png Zoo [Kap Pan Tag] : anu¬ 
mang sepalopodo (genus Loligo at 
Ommastrephes) na may sampung ga- 
lamay, balingkinitan ang katawan, 
may bilog o triyanggulong pares na 
palikpik, at humahaba nang 10-16 

sm : CAIAMAR, KANUOS, LUKOS, KURITA, 
NUKOS, NOOS. 

pu-si-t^-ra png [Kap] : tanan. 

pU'Sfw png : tirahan ng langgam sa 
ilalim ng lupa Cf punso. 


pus* lit png 1: [Kap Tag] mga bagay 
na natangay : apsut, palapaw 2 : bagay 
na kinuha, inangkat, o iniluwas sa 
pamamagitan ng ilegal o lihim na 
paraan Cf nAkaw, dukot, kupit : isma- 
gel, smuggle 3: panauhing hindi inan- 
yayahan -pnd mag*pus*lit, pu*mus* 
lit, pus*li’6n, i-pus-lit 

pusmgak png [War] : singasing. 

pu*s6 png 1: Ana [Bik Hil Seb Tag 
War] tumitibok na organ, hungkag, 
at malaman, at nagpapadaloy ng dugo 
sa buong katawan : corazon, fuTu, 

GIGINAWAY, HATIN, HEART, KASING-KASIN G, 

pusung, tagipusuon 2 : ang kabuuang 
personalidad, lalo kung hinggil sa 
damdamin at pag-uugali 3: Idy gitna; 
kalagitnaan 4: [Seb] bigas na ibinalot 
sa dahon ng niyog at pinakuluan. 

pu*SOd png 1: Ana [Bik Hil Seb Tag 
War] tila butas sa gitna ng rabaw ng 
tiyan na nagpapahiwatig ng pinag- 
A dugtungan ng fetus at ng umbilical 
cord : borai,, lawig, navel, puhog, pu- 
tad, pused, puseg, UMBnjcus 1 2: kaila- 
liman, gaya sa dagat. 

pu*s6d png 1: buhok na tinipong pai- 
kid o patumpok sa likod o ibabaw 
ng ulo : alipogo, balikangkang, pi- 
nangko, pinggol, punglot, pungos 2 , 
putos, puyod 2 : bahagi ng kasangka¬ 
pang pambutas, gaya sa barena 3: 
talim ng tunod. 

pu*SOk png: sa sinaunang lipunang 
Bisaya, pagtatanim sa buong bukid 
ng iisang uri ng pananim o iisang 
uri ng puno. 

pu*s6k png : sidhi. 

pU’Sol png [Ilk] : bun ton o umbok ng 
lupa. 

pu*s6n png: lubog na bahagi sa pagitan 
ng tiyan at mga hita : atian, boksit, 
busong 2 , eges. 

pu-song png [Hil Tag War] : kaloko- 
han; kahunghangan. 

pu-song-lu-t^ng pngBot [puso+na lu- 
tang] : halamang tubig, bilog at hugis 
puso ang dahon na may mahabang 
tangkay, puti ang bulaklak ngunit 
dilaw ang puno, bilog at tila kapsula 
ang bunga na may 10-20 buto, at 
matatagpuan sa mababaw na lawa, 
sapa, at palayan. 

pus*p£s png [Bik Kap Hil Ilk Seb Tag 
War] : aroskaldo varpospas. 

pus*p6s pnr : ginawa nang buong 
husay. 

pus*pus png Bot [Ilk] : payapa. 

pus-pu-san pnb: nang lubos na lubos. 





















i: MU tit lUttUKUiUMC Hi B ti at MUU H( M MMfintf, | tut: r 


■up : t. -.i;'i4 Mi*HiUtuiUW4ii:uutt«tui-i 






unuirur: 



pusta 



pus*ta png 1 : pangako na magbabayad 
ng salapi o bagay kapag hindi naga- 
nap ang hinulaang mangyayari, gaya 
sa laro o sugal; taya : bet 1 , TatnAw, 
wager 2 : ang salapi o bagay na ipi- 
nangako; taya ~ pud mag*pus*t£* 
ban, pus a ta*han f i*pus*ta, pu a mus a t£. 

pus*ti*SO png [Esp postizo ] : varyant 

ng postiso. 

pus*tor-y6-so png [Esp posturioso ] : 
varyant ng posturyoso. 

pus*tu*ra png [Esp postura ] : varyant 

ng postura. 


pu*sung png Ana [Mag] : puso. 

pu*su*pu*s6 pngBot [Iba Kap Seb Tag]: 
batikuling. 


pu*su-pu*su*an png Ana [Hil Sebpuso+ 

puso+an] : bind. 
pus a w6 a lo /mg: tasa. 
pus ‘Wit png [Hil Seb Tag] : pulandit. 

pus a y£w png [ Tsi] : putla - pnr ma a 

pus a y£w. 


pus a yd png : drahan ng langgam sa 
sanga ng punongkahoy. 

pus a y6n png [Esp fusion] : fusion 24 . 

put pnd [Ing] 1 : ilagay; maglagay 2: 
magpasok; ipasok. 

pu a ta png 1 : ritwal na pag-aalay sa mga 
espiritu : atang 2 2: Kol [£i/?]lalaki o 
babaeng binabayaran upang maki- 
pagtalik : burikAk, call boy, call girl, 
hooker, pampAm, patutot, pokpok, 
PRO 2 , prostitute. 


pu-tad png Ana [Iba] : pusod. 

pu*t£ a he png [Esp potaje] : espesval na 
ulam : lAmut, nawong, potAhe, sud-an. 

pu a t£k png 1 : [Hil Kap Seb Tag War}?' 
kakak ng manok 2 : Idy pagdaldal o 
pagsasalita nang walang patid - pnd 

pu a mu a t6k, i a pu a t£k3: [Bik] : pagbo- 

borda. 


pu a ta*kf pnr : kalat. 

pu*tak*t i png Zoo [Bik Kap Tag] : kuli- 
sap (family Vespidae o Sphecidae) na 
payat ang katawan at masakit ma- 
ngagat : hornet. 

pu*t£l png [Kap Tag] : vafyant ng butal. 

pu a t£n png [Ilk, Pan ] : puluhan. 

Pu-tang ind! pdd [puta angina] 1 : mura; 
isa sa pinakamasamang mura laban 
sa kaaway 2 : ekspresyon bunga ng 
pagkainis, pagkabigo, at katulad Cf 
Putangna!, TangnA!. 


pu # tat png 1: [Kap Tag] pampagana, 
gaya ng bungangkahoy 2: pagpigil 
sa sobrang pagkain 3: Bot bagong us- 
bong na dahon, gaya ng sa mangga, 
at paiatandaan ng hindi pagbubunga. 

pu a t&w png [Ilk ] : posas. 

pu*tay png [S7] ; piraso ng bunga na 
isinasangkap sa nganga. 

put down (put dawn) pnd [Ing] 1: 
maglapag; ilapag 2: lupigin; igupo; 
ibagsak 3: magtala; itala 4: Kol ha- 
makin; dustahin. 

pu-tek png \ : [Ilk] tuod na kawayang 
natira matapos tagpasin ang pund 
2: Ana [War] puke. 

put'hdw png 1; palakol 2: bakal. 

pu*ti png\ : pagkitil ngbuhay; pagpatay 
2: pag-ani sa mga bungangkahoy 3: 
pagpitas sa mga bulaklak - pnd pu a 

mu a ti f pu a tHn. 

pu a tf png [ Tsi] 1: kulay na repleksiyon 
ng lahat ng nakikitang sinag ng is- 
pektrum; kulay ng gat as o yelo : am- 
puti, busag, malattibuntal, maydak, 
puraw, putli, white 2 : [Bik] apog 3: 
klaro ng itlog. 

pu a tik png [Mag Tag] : malambot at 
basang lupa : Ati, lao, lagay 10 , lApok, 

LUNAW 1 , LUSAK, LUTLOT 3 , PISAK, RAmOG, 

yaAng. 

pu*ti a ka png: sa Muslim, hula o pang- 
huhula. 

pu*ti*k4n png [putik+an] : pook na 
mapudk. 

pu a trkon png [Bik] : sinungaling. 

Pu a ting Da-ra-gd png Mit [Hil] : 
diyosa ng pag-ibig at ng katahimikan 
sa tahanan. 

pu*ti a pot png [Pan] : bidbid 1 . 

put*IS png [Kap Tag] 1: sa kulay, kawa- 
lan ng tingkad : bessAg, duas, lapsi, 
lungs!, lunsiyaw, mamanAsi, pudaw, 
pusisAw, pusyAw -/?nrfma a mut a IS, pa a 
put*la*(n 2: mapusyaw na kulay ng 
balat dahil sa kakulangan ng dugo. 

put a li pnr [Seb] : birhen 1 . 

pu a to png [Bik Hil Ilk Seb Tag War] : 
kakanin na gawa sa giniling na bi¬ 
gas, at karaniwang kulay puti. 

pu a t6 png [War] : bunso. 

• • 

pu*to-bum*b6ng png: puto na gawa 
sa galapong na kulay ube at iniluluto 
sa maliit na biyas ng kawayan Cf pu- 

TOSULOT. 


Pu # tang*nS! pdd : pinaikling Putang 

ina! 

pu*tan*ting png Zoo : varyant ng bu- 

tanding 


put off (put of) pnd [Ing] 1 : ipagpa- 
liban 2 : huwag isalaang-alang. 

pu a t6k png [Bik Hil Ilk Pan Tag War] 
1: tunog ng pagsabog, gaya ng bala 


ng baril o kanyon : akbung, battA, 

FIRE 3 , KAMBERTO, KUTO, LUPOK, SARTO, 

tuga -pn^mag a pa a pu a t6k f pa*pu* 

tu'kfn, pu-mu-tok, pa-pu*tu*kdn, 
i*pu*t6k 2: lamat o basag ng mga 
kristal na sisidlan at iba pa 3: pagsibol 
o pagbuka ng halaman : Aspak, bijswag, 
ietAk, panagruting, saungsing, turok, 
ugdo 4: Kol anghit. 

pu a t6k-pu a tu a kan pngBot [putok-putok+ 
an] : bulaylawa. 

pu a t6k sa bu a hd png : bastardo. 

pu a tol png [Bik Seb Tag] t: hiniwa o 
tinanggal na bahagi sa isang lawas o 
puno 2: maliit na piraso -pnd mag* 
pu*tol, pu-mu-tof pu a tu*lin v pu a td a 
Ian, i-pam-pu-tol 

pu*t6l pnr 1 : tanggal 2: hiwa; punggi. 

pu*tO a mS*ya png [puto+maya] : uri ng 
kakaning gawa sa malagkit at binu- 
budburan ng niyog at asukal. 

put on pnd [Ing] 1: magdarait; bihisan 
2: magkunwari. ‘ 

pu*tong png \: 

ulo, gaya ng 

turban 2 : anumang pantanggol sa 
ulo, gaya ng helmet 3: sinaunang 
suot sa ulo, malimit na simbolo ng 
katayuan sa lipunan 4: panubong. 

pu*t6ng pnr [Seb] 1: magagalitin; mai- 
nitin ang ulo 2: mapaniwalain. ‘ 

put-ong png [Seb] 1: bunton 2: sa- 
lansan. 


< j 

anumang pantakip 
sombrero, bonet,..o 


pu a t6ng-f a ta f ng Zoo : ahas na sarisari 
ang kulay ng balat. 

pu*to-pu a t6 a han pngBot [puto+palo+ 
han ] : halaman (Schismatoglottis pictd) 
na may ma kapal at mabalahibong 
dahon at gumagapang sa punongka¬ 
hoy o pader : maragayaman. 

pu*tOS png [Bik] : pusod 1 . 

pu a t6s png 1 : [Bik Hil Seb War] pakete 
2: Bot [Seb War] akalubkob 3: [HilSeb 
War] balot4: [Hil Seb War] balutan. 

pu*t6s pnr 1 : [ War] balot na balot 2: 
punong-puno; siksik. 


pu*to*sd*ko png [ puto+seko ] : uri ng 
biskuwit na gawa sa arina, karaniwang 
bilog. 


pu a to*SU a l6t png [puto+sulol] : uri ng 
keyk na hinulma at pinasingaw T an sa 
maliit na kawayan Cf putobumbong. 

pfrtot png ^: [Bik] bungangkahoy na 
mura o bubot var potot 2: [Seb] buko 
ng bulaklak. 

pu*t6t pnr [Hil Pan Seb Tag] 1 : pandak 
2: maikli 3: bubot. 





put'pdt png 1: babaeng puta 2: varyant 
ng potpot 3: pagtatali sa sugat; pag- 
bebenda 4: pagpulupot. 

P6t-ra*gfsl pdd Kol [puta+ragis] : 
eksjiresyon na nagpapahiwatig ng 
pagkainis var Putris! 

put*r6ng*ka png Zoo [Esp potranca] : 
babaeng kabayo na may gulang na 
limang taon. 

Put # ris! pdd : varyant ng Putragis!. 

put ro png Zoo [Esp potro ] : varyant 

ng potro. 

put*S& pdd : pinaikling Namputsa! 

putsch (puts) png Mil [Ing] : arma- 
dong pag-aalsa.' 

put*s6*ro png [Esp puchero] : putaheng 
karne na sinangkapan ng gulay. 

putt (put) png [Ing] : marahang pag- 
palo sa bola ng golf upang gumulong 
patungo sa butas. 

pu*tu png [Ifu] i sikmura. 

j>P"tud*y&n png Zoo [ Ifu ] : larva ng 
_ i; plli-ulli. 

put up (put ap) pnd [Ing] 1: magtayo; 
itayo 2: maglaan.; ilaan 3: tayaan; 

pumusta. 

pu ttit pnr [Kap Iva ] : putol. 
pu*tiHan png Bot : bakawang lalaki. 
put*yu*kan png Zoo [Bik HU Kap Seb 

War J : pukyot. 

pu*wa png Mus [Esp pua] : pangkalabit 
ng gitara : pick 2 , plectrum, plektro. 

pu*wdk png [Ilk] : palikpik o buntot. 

pu*wa*kl pnr [ Tsi ] : kakatwa; kakaiba. 

pu*w&ng png \ : ang dakong walang la- 
man sa pagitan ng dalawang bagay : 

ANTARA, BAET, ESPASYO, GAP, KAPUIJHAY, 
LAT-ANG, LEET, LIMBANG, ONDA, OTTAN, 

patlang, pilAtan 2: pagitan ng dala¬ 
wang panig o panto - pnd mag’pu* 
w&ng, pu*wa*ng6n 3: pagkakataon. 

pU”w£s png\ : pagkikiskis ng dalawang 
kahoy upang makagawa ng apoy- 
pnd mag*pu“w4s, p£g*pu*wa*sin 

2: Bot punongkahoy (Harpulha arborea) 
na karaniwang tumataas nang 20 m. 

pu*w6b*Io png [Esp pueblo ] : bayan. 

pu*w6*de pnr [Esp puede ] : maaari; 
posible var pwede. 

pu*w6g png Ana [Pan] : tuhod. 

pu*wbl*yes png [Esp fuelle+s] \ pam- 
bomba ng hangin sa suplete. 

pu*wen png [Pan] : salinlahi. 

pu-w6n*te png [Esp fuente] 1 • bukal 
ng tubig 2: tulay. 

Pu*w6*ra! pdd [Esp fuera] : Layas! 


pu*w£*ra ptg [Esp fuera] i maliban sa. 

pu-w6rko8*pfn png Zoo [Esp puerco 
es-pina] : porcupine. 

pu‘w6rsa png [Esp fuerza] 1 s lakas 1 ; 
sidhi 2 : kita var pwersa. 

pu*wer*s6-do pnr [Esp forzado] : napi- 
litan var porsado. 

pu*w6rta png [Esp puerta] 1: pinto; 
bukana 2 : bulba var pwerta. 

pu*w6rte pnr [Esp fuerte] 1: malakas, 
kung sa suntok 2 : mabisa var pwerte. 

pu*w6rto png Bat [Esp puerto] 1 s f>ook 

na nagpapahintulot sa paglabas o 
pagpasok ng mga tao at kalakal sa 
isang bansa C/piyer, daungan : port 1 
2 : pagbuka ng puke, gaya sa panga- 
nganak var pwerto. 

pu*w£s png [Esp pues] : samakatwid. 

pu*w4s*tO png [Esp puesto] 1: pook 
na kinatatayuan, gaya ng mga tinda- 
han sa palengke 2 : tungkulin; trabaho 
3 : katayuan sa pangkat o sa isang 
paligsahan var pwesto - pnd mSg* 

pu*w6s* to, pu-mu-w6s«to, i*pu* 
w6s*to. 

pU’wfng png 1: anumang maliit na 
bagay na di-sinasadyang nalagay sa 
loob ng talukap ng mata 2 : pagpapa- 
sinungaling sa pahayag ng kapuwa 
var puling. 

pu*wit png 1 s bahagi ng katawan na 
lumalapat kung umuupo : posterior 1 
2: Ana butas na labasan ng tae: Anus, 

BUBOT, BULDIT, BULI 2 , JUBUL, KUTIT, 
LOBOT, PITOT, PODIT, PULONG 3 , PUYTOT, 

ubet 3: hulihan; huli; likod 4: ilalim, 
gaya sa isang sisidlan. 

pu*wi a t4n png [puwit+an] : dako o 
bahagi na nasa gawing puwit. 

pu-ya png [Seb War] : sanggol 1 . 

pu*y£k pnr [Bik] : pipi ang likod ng 
ulo. 

pu-ya*p6g pnr: pagod na pagod. 

pu-y&'poy png [Ifk] 1: pinakamababang 
bahagi ng bukid na pinamamalagian 
ng tubig 2 : agusan o daluyan. 

pu*yas*y6 png [Kap] : posyaw. 

pu-yat png 1 : [Bik Ilk Kap Pan Seb Tag] 
hindi sapat na pagtulog : hukaw, 
pirAw 2: [ Bik Ilk Kap Pan Tag] hindi 
pagtulog sa magdamag : Agma, pukA, 
puhAw, pulAw, tuwAw - pndmaQ'pu 9 
y6t, pig*pu*y6*tan, pu*y6*tin, pu*mii* 

yat - pnr pu'ydt. 

pu-yaw png : katas ng tubo. 

pu*ying png : saplad na ginagamit 
upang ikulong ang tubig. 

pfryiw png : lamuymoy ng gin to. 


pu*yo png 1 : [ST] bag para sa maru- 
ruming damit 2: [HU Seb] maliit na 

bag. 

pu*y6 png \2 [Bik Tag] sa ulo, ang ba- 
haging nagbibigay ng likas na hawi 
sa tungkos ng buhok na nakapaligid 

dito 2 ALIMPULOS 2 , ALIMPUPURO, AI> 
PUSPOS, BILIBOL, PORIPISAN, PULUPULU 

2: alimpuyo 3: Zoo [HU Seb] buhg. 
pu-yd png 1 2 [HU] bulba 22 [ Seb] pag- 

sasama, gaya sa mag-asawa. 
pu*y6 png [Seb] : tira 3 . 
pu*y6 pnr [Ilk] 2 buhaghag. 


pu*y6d png: pusod 1 . 

pu*yok png 1 2 pagpatay sa manok sa 
pamamagitan ng pagpilipit sa leeg 

nitO 2 PANIKEL, PITLOK, PU-GOK, RONG-O 

22 pagtuka ng nanalong manok sa 
leeg ng talunang manok 3: umpukan 
ng mga tao na naghuhuntahan. 

pu*y6ng png [Ilk] 1 2 sisidlan ng salapi 
at karaniwang gawa mula sa panyo 
o anumang tela 22 ang laman nito. 

pu-y6*poy png [Ilk] 2 hanging may ka- 
lakasan. 

pu*yo-pu*yo png Zoo [Mrw Tau War] 2 
liwalo. 

pu*yos png: piraso ng kawayan o pat- 
pat na nakalilikha ng apoy kapag pi- 
nagkiskis. 

pu*y6s png 1 : pagkikiskisan 22 p^gawa 
ng apoy sa pamamamagitan nito. 

pu-yu png [Iva] 2 pagkabulok ng ube. 

pu-yii'poy png 2 pagwagwag ng buntot 
o katulad. 

pu*yu*p6y png: tulos o urang na gina¬ 
gamit na pambakod. 

pu-yu-puy png [Hk] 2 simoy ng hanging 

timog-kanluran. 

pu*yus pnr [Kap] 2 pilya. 

puzzle (pa-zel) png [Ing] 2 palaisipan. 

Pvt, daglat (pi-vi-ti) [Ing] 1 : private 
2 : private soldier. 

Px, daglat (pi-ex) [Ing ]: post exchange. 

Pygmalion (pig-mey-li-yon) pngMit 
[Ing] 2 hari ng Cyprus at eskultor na 
umibig sa nililok niyang estatwang 
garing ng dalaga. 

Pygmy (pig*mi) png [Ing] 1 : kasapi 
ng alinmang lahi ng mga tao na ma- 
itim at pandak 22 Negrito sa timog 
kanlurang Asia 3; sa maliit na titik, 
tao, hayop, o bagay na napakaliit at 
hindi gaanong mahalaga. 

pyjamas (pi*dya*mas) png [Ing] : pad- 
yama. 

pylon (pay*lon) png [Ing] 1 2 mataas 
na tore o poste para sa mga kable 




















pylorus 


pyuria 


ng koryente 2; tore na gumagabay 
sa mga abyador, lalo na sa karera 3 : 
malaking tarangkahan o pintuan, 
lalo na ang nasa bungad ng templo 
sa sinaunang Egypt. 

4 

pylorus (pay-16-rus) png [Ing] : butas 
sa pagitan ng tiyan at duodenum. 

pyorrhea (pay-ye*ri*ya) png[Ing] Is 
sa patolohiya, paglabas ng nana 2: 
sa dentistry, pamamaga ng gilagid at 
ng iba pang malalambot na tissue sa 
paligid ng ngipin, karaniwang nag- 
dudulot ng pag-uga o pagkabunot 
ng ngipin : goso, piyorea. 

pyracantha (pay-ra-kan-ta) png Bot 
[Ing] : laging-lunting palumpong 
(genus Pyracantha) , matinik, may 
bulaklak na puti, at bungang mating- 
kad na pula o dilaw. 

pyramid (pi-ra-mid) png [Ing] : tagilo. 

pyre (payr) png [Lat] : pile 2 . 

pyrethrln (pay-rfthrin) png Kent [Ing] : 
likidong (C 21 H„ 8 0 3 ) malagkit, naku- 
kuha sa mga bulaklak ng pyrethrum, 
at ginagamit sa paggawa ng insek- 
tisayd. 


pyrethrum (pay-n-trum) png [Ing] 1 : 
Bot alinman sa mga chrysanthemum, 
may pinong dahon, at pula, pink, 
lila, o puting bulaklak 2: insektisayd 
na gawa mula sa pinatuyong dahon 
ng halamang ito. 

pyrex (pay-reks) png [IngPyrex™] : 
uri ng kristal na sisidlan. mav kaka- 


yahang madarang sa init, at kadala- 
sang ginagamit sa paghuhumo. 

pyridine (pir-i-dfn) png Kem [Ing] 

: base (C 5 H 5 N) na organiko, likido, 
walang kulay, sumisiklab, at likas na 
nakukuha mula sa uling. 

pyridoxine (pi-ri-dok-sin) pngBioK 
[Ing] : derivative ng pyridine CH 3 C 5 H 
(CH 2 OH), na matatagpuan ng kame, 
isda, at katulad; mabisa sa paglikha 
ng hemoglobin, panlaban sa pella¬ 
gra, at mainam para sa buntis : bita- 
mina B 6 . 

pyro- (pay*ro) pnl [Ing] 1 : pambuo 
ng pangngalan na nagpapahiwatig ng 
a “apoy” o M init”, hal pyrolysis b Kem 
bagong substance na nabuo mula sa 
ibang substance na tinanggalan ng 
tubig, hal pyrophosphato c mineral 
na nagpapakita ng ilang katangian o 
pagbabago kung nasa apoy, o nagi- 
ging kakulay ng apoy. 

pyroclastic (pay*ro«klas‘tik) pnrHeo 
[Ing] : mula o nabuo mula sa mga 
tatal ng bato mula sa sumabog na 
bulkan. 


lyrolysis (pay-ro-li-sis) png Kem [Ing ]: 
ang saklaw ng mga compound na 
organika sa napakataas na tempera- 
tura. 


pyromania (pay*ro*mey-ni-ya) png 
[Ing] ; matinding pagnanasang su- 
nugin ang isang bagay. 

pyrometer (pay*r6‘mi‘ter) png [Ing]: 
instrumento sa pagsukat ng mataas 


na temperatura, lalo ng pugon o 
oven. 


pyrosis (pay*ro*sis) png [Ing] 1: Med 
sa patolohiya, ang paninikip ng dib- 
dib at pag-akyat ng gastric acid tu- 
ngo sa bibig 2: inggit o pagkainggit. 

pyrotechnics (pay*ro*tek-niks) png 
[Ing] 1 : ang sining ng paggawa ng 
mga paputok 2: ang display ng mga 
paputok 3: anumang maningning at 
makulay na display. 

pyroxene (pay*rok*sm) png [Ing] : 
alinman sa mga mineral na binubuo 
ng mga silicate ng magnesium, iron, 
at calcium, at karaniwang makikita 
bilang mahahalagang sangkap ng 
maraming uri ng bato, lalo ang igneo. 

Pythagoras (pay*ta*go*ras,pi-ta-go*ras) 
png [Ing Gri] : Griyegong pilosopo, 
matematisyan, at repormistang reli- 
hiyoso. 


Pythagoras’ theorem (pi»ta*go*ras 

thi-yu-rem) png [Ing] : theorem ha 
pinaniniwalaang natuklasan ni Pytha¬ 
goras at nagsasaad na katumbas.qag 
square ng hypothenuse ng isang 
right triangle ang sum ng square ng 
haba ng dalawa pang gilid. 

python (pay-ton) png Zoo [Ing] : ahas 
(family Pythonidae) na walang kaman- 
dag, nanlilingkis, at natatagpuan sa 
rehiyong tropiko. 

pyuria (pyu-ri-ya) png [Ing] : sa pato¬ 
lohiya, ang p^gkakaroon ng nana sa 




* 




' i 



y 


0. q (kyu) png* 1: ikalabinsiyam na 
titik ng alpabetong Filipino at tina- 
tawag na kyu ; ginagamit sa Filipino 
na laging may kasunod na patinig 
na u at binibigkas na kw, hal quad 
(kwad), quorum (kworum) 2 : ika¬ 
labinsiyam sa isang serye o pangkat 
3: anumang bagay na kahugis nito 
4: pasulat o palimbag na represen- 
tasyon ng Qo #5: tipo, tulad ng sa 
printer, upang magawa ang titik Q 

M- 

Q, daglat (kyu) [Ing] 1: sa ahedres, 
queen 2: Pis heat 3: (question 4: sa 
teolohiyang Kristiyano, nagpapahi- 
watig ng hakang pinagmulan ng 
salita o gospel. 

q, daglat (kyu) [Ing] : quart. 

qabul (ka-bul) png [Am] : sa batas 
ng mga Islam, ang deklarasyon sa 
pagtanggap ng alok na kasal. 

qasida (ka-sf-da) png Lit [EspAra] : 
satirikong tulang Arabe, karaniwang 
may iisang ritmo. 

Q clearance (kyu klf-rans) png [Ing] : 
sa Commission on Atomic Energy 
ng United States, ang pinakamataas 
na antas ng pahintulot panseguridad 
sa malayang pagkuha ng sekretong 
impormasyon, dokumento, at iba 
pa. 

qiyas (ki-yas) png[IngAra] : sa Islam, 
ang paghatol sa gawa o ang panini- 
wala sa paglalapat ng mga matatag 
na panuntunan sa magkatulad na 
gawa o paniniwala. 

qt, daglat (kyu ti) [Ing] 1: quantity 

2: quart. 

* 

qtr, daglat (kyu ti ar) [Ing] 1 : quarter 
2 : quarterly. 

qua (kwey, kwa) pnb [Ing] : bilang; 
may katangian o kapasidad ng. 

quack (kwak) png [Ing] 1: kuwak 2: 
sinumang nagkukunwaring maru- 
nong. 

quack doctor (kwak dok-tor) png 
[Ing] : manggagamot na hindi lisen- 
siyado Cf albularyo. 


quackery (kwa-ke-rf) png [Ing] : 
pamaraang ginagamit ng isang nag- 
papanggap o nagkukunwari. 

quad (kwad) png [Ing] 1 : pinaikling 

quadrangle o quadrat 2: puwang 
sa limbag na isang en o mahigit ang 
luwang. 

quadrik (kwad-rik) pnrMat {Ingquad¬ 
ric) : nasa ikalawang degree, kara¬ 
niwang sa mga funsiyon na may^f* 
mahigit dalawang variable. 

quadragenarian (kwad-ra-dye-nar- 
yan) pnr [Ing] 1 : apatnapung taong 
gulang 2 : sa pagitan ng gulang na 
apatnapu at limampu. 

Quadragesima (kwad-ra-dyes-e-ma) 
png [Ing] : unang Linggo ng kuwa- 
resma. 

quadranggel (kwad-rang.gel) png 
[Ing quadrangle] : kuwadranggulo. 

quadrans (kwad-rans) png [Ing] : 
bronseng barya sa sinaunang Roma. 

quadrant (kwad-rant) png [Ing] 1: 
sangkapat ng bilog na may arkong 
90° : kuwadrante 1 2 \ area na sakop 
ng arko at dalawang iginuhit na 
radius : kuwadrante 1 3: anumang 
may hugis ng sangkapat ng bilog, 
lalo na ang bahagi ng makina: kuwad¬ 
rante 1 4: Mat sa heometriya, isa sa 
apat na bahagi ng anumang patag 
na rabaw na hinati ng dalawang 
perpendikulong linya: kuwadrante 1 
5: anumang instrumentong ginaga¬ 
mit sa astronomiya, nabegasyon, at 
katulad na may gradwasyong 90° at 
karaniwang ginagamit sa pagsukat 
ng altitud : kuwadrante 1 . 

quadraphonic (kwad-ra-fon-ik) pnr 
[Ing] : hinggil sa pagrerekord at 
reproduksiyon ng tunog sa apat na 
nagkahiwalay na daluyan ng trans- 
misyon sa halip na dalawa na kara- 
niwan sa sistema ng stereo. 

quadrat png (kwad*rat) [/ng] 1: quad 2 
2 : parisukat o parihabang kama ng 
lupa na ginagamit sa pag-aaral ng 
mga halaman at hayop. 


quadrate (kwad-reyt) pnr [Ing] : 
parisukat o parihaba. 

quadratik (kwad-ra-tik) pnr [Ing 
quadratic] 1 : parisukat 2 : Mat nau- 
ukol sa square at walang hihigit na 
power ng isang kantidad na hindi 
tiyak; hinggil sa pangalawang degree: 
kuwad rati ko 3: nahihinggil sa tum- 
basan o polynomial sa ikalawang 
degree : kuwadratiko. 

quadratik form (kwad-ra-tik form) 
png [ Ing quadratic form] 1: parisukat 
2: Mat polynomial ng ikalawang 
degree na walang di-nagbabagong 
termino. 

quadratik formula (kwad• ra-tik for- 
mu-la) png Mat [Ing quadratic for¬ 
mula] : pormula upang tiyakin ang 
root ng kuwadratikong tumbasan. 

quadratiks (kwad-ra-tiks) png Mat 
[Ing quadratics] : sangay ng alhebra 
na tumatalakay sa mga kuwadrati¬ 
kong tumbasan. 

quadrature (kwad-rey-tyur) png [Ing] 
1: paggawa ng parisukat 2: Mat a 
paraan ng paghahanap ng square 
ng katumbas na area sa hatag na 
rabaw b paraan ng paghahanap ng 
area o ang pagkalkula ng integral, 
karaniwang sa pamamagitan ng 
pamamaraang pambilang 3: Asn a 
ang kinalalagyan ng dalawang lawas 
pangkalawakan na magkaiba ang 
longhitud ng 90° b alinman sa dala¬ 
wang punto sa orbit ng lawas pang¬ 
kalawakan, gaya ng buwan, na nasa 
pagitan ng mga syzygy c mga punto 
o panahon na makikita ang half 
moon. 

q uad rel (kwad• rel) png [ Ing] •: pari¬ 
sukat na bato, ladrilyo, o baldosa. 

quadrennial (kwad-ren-yal) pnr [Ing] : 

nagaganap tuwing apat na taon. 

quadrennium kwad-ren-yum) png 
[Ing] : panahon na sumasaklaw ng 
apat na taon. 

quad'ri- (kwad-ri) pnl [Lat Ing] : 
pambuo ng tambalang salita at 
nangangahulugang apat 










quadricentennial 


727 


quantifier 


quadricentennial (kwad-ri*sen*ten- 
yal) pnr [Ing] : tumutukoy sa pagta- 
tapos ng ikaapat na daang taon. 

quadriceps (kwad*ri*seps) png Ana 
[Ing] : malaking masel sa harap ng 
hita na tumutulong upang maunat 
ang hugpungan ng paa at hugpungan 
ng balakang. 

quadric surface (kwad*rik ser-fis) 
png [Ing] : rabaw na masisipat sa 
tatlong panig at may kuwadratikong 
tumbasan. 

quadricycle (kwad*ri-say-kel) png 
[Ing] : sasakyang kahawig ng bisik- 
leta at traysikel ngunit may apat na 
gulong. 

quadrif id (kwad-ri-fid) pnr [Ing] : bi- 
niyak sa apat na bahagi. 

quadriga (quad-ri-ga) png[IngLat] : 
chariot na may dalawang gulong at 
hinihila ng apat na kabayo. 

quadrigatus (kwad-ri-gey-tus) pnr 
[IngLai] : baryang pilak sa sinaunang 
Roma na nagtataglay ng hulagway 
ni Jupiter na nasa quadriga. 

quadrik (kwad-rik) pnr Mat [Ing 
quadric] : nasa ikalawang degree, 
karaniwang sa mga funsiyon na may 
mahigit dalawang variable. 

quadrilateral (kwad-rida-te-ral) pnr 
[Ing] : apat na gilid : kuwadruatero. 

quadrilingual (kwad-ri-lmg-gwal) pnr 
[Ing] : gumagamit ng apat na wika. 

quadrille (kwa-dril) png [Ing] 1 : 
square dance para sa apat na pares 
at binubuo ng apat na bahagi o galaw ■ 
2: sa baraha, larong nilalaro ng apat" 
na tao. 

quadrillion (kwad-nl-yon) png [Ing] : 
sa United States at France, kardinal 
na bilang na sinusundan ng labin- 
limang zero; sa Great Britain at Ger¬ 
many, kardinal na bilang na sinusun¬ 
dan ng dalawampu’t apat na zero. 

quadrinomial (kwad-ri-no-myal) pnr 
Mat: binubuo ng apat na termino. 

quadripartite (kwad-ri-par-tayt) pnr 
[Ing] 1: hinati sa o binubuo ng apat 
na bahagi 2 : binubuo ng apat na ka- 
lahok. 

quadriplegia (kwad-ri-ple-hi-ya) png 
[Ing] : lubusang pagkalumpo o pag- 
kaparalisa tig buong katawan. 

quadrisect (kwad-ri-sekt) pnd [Ing] : 
hatiin sa apat na magkaparehong 
bahagi. 

quadrisyllable (kwad-ri-sfl*a-b61) png 
[Ing] : salitang may apat na pantig. 


quadrivalent (kwad-ri*vey-lent) pnr 
Kem [Ing] 1: may apat na valence 2: 
mayroong apat na magkaibang 
valence, gaya ng antimony na may 

valence na 5,4, 3 , at -3. 

• ■ 

quadrivial (kwad-rfv-yal) pnr [Ing] 

1: mayroong apat na daanang nag- 
kikita sa isang punto 2: papunta sa 
apat na direksiyon. 

quadrivium (kwad-riv-yum) png [Ing] : 
sa panahon ng Edad Medya, bahagi 
ng pitong dibisyon ng mga sining 
liberal kasama na ang aritmetika, 
heometriya, astronomiya, at musika. 

quadrumane (kwad-ru-meyn) png 
[Ing] : hayop na may apat na paa na 
ginagamit ding kamay, gaya ng unggoy. 


quad rumvi rate (kwad• rum • vi • rey t) 
png [Ing] : namamahalang pangkat, 
koalisyon, o katulad na binubuo ng 
apat na tao. 

quadruped (kwad*ru*ped) png Zoo 
[Ing] : hayop na apat ang paa, tulad 
ng baboy at baka : kuwadrupedo. 

quadruple (kwad-ru-pol) pnr [Ing] 

1: apat na ulit ang dami o bilang : 
kuwadruplo , quadruplex 2: Mus apat 
na nota sa isang kompas : kuwad¬ 
ruplo . 

quadruplet (kwad-ru-plet) png [Ing] 

1: alinmang pangkat o pinagsama- 
samang apat 2 : apat na bata na ipi- 
nanganak ng isang ina sa isang pag- 
bubuntis 3: Mus pangkat ng apat na 
notang may tiyempong karaniwang 
nakalaan sa tatlong nota lamang. 

-quadruplex/mr (kwad-ru-pleks) [Ing] 

1 : quadruple 2 : sa sistemang telegra- 
piya, tumutukoy sa apat na mensaheng 
napararating nang sabay-sabay sa 
pamamagitan ng iisang kable o tsanel 
ng komunikasyon. 

quadruplicate (kwad*ru-pli-keyt) pnr 
[Ing] 1: pang-apat na kopya 2: isa sa 
apat na magkakaparehong bagay. 

quaestor (kwes-tor) png [IngLat] 1: 
noong unang panahon sa Roma, isa 
sa dalawang sakop ng konsul na 
nagsisilbing tagausig sa mga kasong 
kriminal 2 : isa sa mga mahistradong 
tagapangasiwa ng pondo ng estado. 

quaff (kwaf) pnd [Ing] : uminom nang 
labis at buong kasiyahan, karaniwan 
ng nakalalasing na inumin. 

quaggy (kwag*i) pnr [Ing] 1: maputik 

2 : malambot. 

quagmire (kwag-mayr) png [Ing] 1: 
kumunoy 2 : kalagayang masalimuot 
at mahirap ang pagbangon o pagka- 
wala. 


quail (kweyl) png Zoo [Ing] : pugo. 

quail (kweyl) pnd [Ing] : manghina; 
mawalan ng tapang. 

quaint (kweynt) pnr [Ing] 1: kakaiba; 
hindi pangkaraniwan 2 : tuso; mata- 
lino. 

quake (kweyk) png [Ing] 1: pangingi- 
nig dahil sa lamig, panghihina, o 
takot 2 : pag-alog ng isang di-guma- 
galaw na bagay 3: lindol. 

qualification (kwal-i-fi-key-syon) png 
[Ing] : kalipikasyon. 

% 

qualificator (kwal-i-fi-keytor) png 
[Ing] : sa simbahang Katoliko Ro¬ 
mano, opisyal na nangangasiwa sa 
pagsusuri ng kaso at paghahanda 
nito upang litisin. 

qualified (kwal-i-fayd) pnr [Ing] : 
kalipikado. 

qualified privilege (kwal i fayd pri- 
videds) png Bat : pagbibigay ng pro- 
teksiyon sa nahahabla laban sa pana- 
nagutang sibil maliban kung naka- 
pagsabi siya ng mapanira at mky 
malisyang pahayag. 

qualifier (kwal-i*fa*yer) png [Ing] 1 : 
sinumang kalipikado 2: Ora salitang 
naglalarawan sa isang salita. 

qualify (kwal-i-fay) pnd [Ing] 1: mag- 
kalipika; kalipikahin 2: pumasa 3: 
liwanagin 4: ilarawan.- 

qualitative (kwal-i*tey-tiv) pnr [Ing] : 
kuwalitatibo^ 

qualitative analysis (kwal i teytiv 
a-nal-i-sis) png Kem [Ing] : pagsusuri 
sa substance upang tiyakin ang kali- 
kasan ng mga sangkap nito. 

quality (kwa-li*ti) png [Ing] : kalidad. 

quality control (kwa-li-tf kon-trol) 
png [Ing] : sistema sa pagtiyak at 
pagpapanatili sa kahusayan ng kali- 
dad ng trabaho o produkto. 

qualm (kwam) png [Ing] 1: pagkaba- 
lisa 2 : pagsama ng katawan o paki- 
ramdam. 

quandary (kwan-da*ri) png [Ing] : 
kawalan ng katiyakan. 

quand meme (kan mem) pnb [Fre] : 
gayunman; ganoon din para sa lahat. 

quantic (kwan-tik) png Mat [Ing] : 
rasyonal, integral, at homogeneous 
na funsiyon ng dalawa o mahigit pang 
variable. 

quantifier (kwan-ti-fa-yer) png [Ing] 
1: Gra salitang nagbibigay ng dami, 
halaga, at iba pa, hal lahat, wala, la¬ 
mang 2: Pil sa lohika, ekspresyong 
nagpapahayag ng proposisyon. 



quantify 

quantify (kwan-ti-fay) pnd [Ing] 1: 
alamin at tukuyin ang kantidad ng 
isang bagay 2: Pit sa lohika, gumawa 
ng tiyakna kantidad ng proporsiyon 
3 : pagbibigay halaga sa isang bagay. 

quantile (kwan-til) png Mat [Ing] : sa 
estadistika, isa sa mga uri ng halaga 
ng variate na humahati sa kabuuang 
dalasan ng mga sampol o populasyon 
sa mga hatag na bilang na may pare- 
hong proporsiyon. 

quantitative (kwan-ti-tey-tiv) pnr [Ing] 
1: maaaring matantiya sa pamama- 
gitan ng kantidad : kuwAntitatibo 2: 
hinggil sa paglalarawan at pagsusukat 
ng kantidad : kuwAntitatibo 3: Lit 
hinggil sa sistemang metriko ng kla- 
sikong berso batay sa pagpapalit- 
palit ng mahaba at maikling pantig 
sa halip ng mga may diin at walang 
diin na pan tig : kuwantitatibo. 

quantitative analysis (kwan-ti-tey- 

tiv a-nal-i-sfs) png Kern [Ing] : pagsusuri 
sa substance upang matiyak ang dami 
at proporsiyon ng mga sangkap nito. 

quantity (kwan-ti-tf) png [Ing] : kan¬ 
tidad. 

quantity theory of money (kwan-ti-tf 

thi-6-ri ovmd-ni) pngEkn [Ing J: teorya 
sa pagbabago ng kabuuang antas ng 
presyo batay sa dami ng sirkulasyon 
ng salapi. 

qu6n*tum png [Ing] 1 : Pis a hiwahi- 
walay na kantidad ng enerhiyang 
magkakatulad ang magnitud sa bilis 
ng radyasyon ng kinakatawan nito b 
magkakatulad at hiwa-hiwalay na dami 
ng anumang pisikal na kantidad 2 : 
a kinakailangan o pinapayagang 
dami b bahagi o parte. 

quantum field theory (kwan-tum 
fild thi-6-ri) png Pis [Ing] : teorya 
para sa sistema ng mga nalilikha at 
nasisirang particle. 

quantum leap (kwan-tum lip) png 
[Ing] 1: malaki at biglaang pagtaas 
o pagsulong 2: Pis mabilis na pagba¬ 
bago ng isang atom o molecule mula 
sa isang estado ng quantum tungo 
sa iba. 

quantum mechanics (kwan-tum 
me-kan-iks) pig Pis [Ing] : sangayng 
mekanika na magagamit sa sistema 
sa atomika at nuklear na antas at 
binubuo ng di-relatibistikong quan¬ 
tum, relatibistikong quantum, at 
quantum field theory. 

quantum number (kwan-tum nam- 
ber) png Pis [Ing] : isa sa mga set ng 
mga integer o mga kalahating inte¬ 


728 


ger na naglalarawan ng antas ng 
enerhiya ng particle o mga particle. 

quantum optics (kwan-tum op-tiks) 
png Pis [Ing] : sangay ng optika na 
tumatalakay sa liwanag bilang daloy 
ng mga photon, nagtataglay ang 
bawat isa ng enerhiyang quantum na 
proporsiyonado sa dalasan ng liwa¬ 
nag kung itinuturing itong alon ng 
mosyon. 

quantum statistics (kwan-tum stal¬ 
ls-tiks) png Pis [Ing] : estadistikang 
tumatalakay sa distribusyon ng mag- 
kakauring mga elementaryang par¬ 
ticle sa kani-kanilang antas ng enerhiya 
sa anyong quantum. 

quantum sufficit (kwan-tumsuf-fi-sit) 
pnr [Lat] : sapat. 

quantum theory (kwan-tum thf-ri) 
png Pis : teorya batay sa batas ng 
radyasyon ni Planck na nagsasaad 
na nagaganap sa hindi dumadaming 
kantidad ang pagbabago sa enerhiya¬ 
ng mga atom at mga molecule at 
mahalagang multiple ng batayang 
kantidad o quantum ang bawat isa. 

quaquaversal (kwa-kwa-ver-sal) pnr 
Heo [Ing] : palusong na anyong heo- 
lohiko mula sa pinakagitna patungo 
sa iba’t ibang direksiyon. 

quarantine (kwar-an-tfn) png [Ing] 

1: pagbubukod ng mga tao o anu¬ 
mang buhay na bagay na may sakit 
na nakahahawa upang pigilin ang 
paglaganap ng salut: kuwarentenas 
2 : pook na pinagkukulungan ng 
mga ito : kuwarentenas. 

quark (kwark) png [Ing] : alinman sa 
tatlong uri ng mga elementaryang 
particle na bumubuo sa batayan ng 
lahat ng matter sa mundo, ayon sa 
paniniwala ng ilang pisiko. 

quarrel (kwar-el) png [Ing] 1: away 
2 : galit na ipinakikita sa pansaman- 
tala o permanenteng pagputol ng 
ugnayan o pagkakaibigan 3: tunod 
o palaso na parisukat ang ulo 4: 
maliit na piraso ng hugis pajisukat 
o diyamanteng kristal na ginagamit 
sa bintanang sala-sala : quarry 5: 
anumang kasangkapang may tila- 
tagilong ulo. 

quarry (kwar-i) png [Ing] 1: hukay 
na pinagkukunan ng bato, buhangin, 
marmol, at iba pa, sa pamamagitan 
ng pagpapasabog o pagtibag 2 : mga 
hayop na tinutugis sa pangangaso 
3: anumang bagay na hinahanap o 
tinutugis 4: quarrel 4 . 

quart (kwart) png [Ing] 1: yunit sa 
pagsukat ng likido na katumbas ng 


quartet 

sangkapat ng galon 2 : anumang lalag- 
yang naglalaman ng kapasidad na 
katumbas ng sangkapat ng galon. 

quarter (kwar-ter) png [Ing] 1 s sang¬ 
kapat (V 4 ) 2 : panahon na katum¬ 
bas ng tatlong buwan; sangkapat na 
bahagi ng isang taon 3: sangkapat 
na bahagi ng isang oras; labinlimang 
minuto bago o matapos ang anu¬ 
mang oras 4: Isp isa sa apat na mag- 
kasintagal na yugto ng laro 5 posis- 
yon ng buwan sa pagitan ng bagong 
buwan at kabilugan 6 : isa sa apat na 
bahagi ng isang taong akademiko 
7 : kuwartel 8 : alinman sa mga direk¬ 
siyon ng kompas. 

quarterage (kwar-ter-fyds) png [Ing] 
1 : a pagpapatuloy sa mga tropa sa 
isang pansamantalang tirahan D ha¬ 
laga ng nasabing akomodasyon 2 : 
pansamantalang silungan o tirahan 
3: pagbabayad tuwing sangkapat ng 
taon. 

quarterback (kwar-ter-bak) png Isp 
[Ing] 1 5 sa larong futbol, ang man- 
lalaro sa likod ng nakahanay na mga 
manlalaro at nangunguna sa pagsu- 
long ng pangkat 2 : posisyon ng 
manlalaro sa likod. 

quarter bend (kwar-ter bend) png 
[Ing] : anumang may baluktot na 

90°. 

quarter binding (kwar-ter baynd-ing) 
png [Ing] : estilo sa pagtahi ng aklat 
na katad ang ginagawang spine at 
papel o tela ang gilid. 

quarter blanket (kwar-ter blang-ket) 
png [Ing] : kumot na inilalagay sa 
ilalim ng siya o guwarnasyon ng 
kabayo. 

quarterfinal (kwar-ter fay-nal) png 
[Ing] 1 paligsahan bago ang semifinal. 

quarter horse (kwar-ter hors) png 
[Ing] : isa sa mga uri ng kabayong 
inaalagaan sa Estados Unidos para 
sa malapitang karera. 

quartermaster (kwar-ter-mas-ter) 
png Mil [Ing] : opisyal na namama- 
hala sa mga tirahan at sa pagtatalaga 
ng silid ng mga sundalo. 

quarter note (kwar-ter nowt) png 
Mus [Ing] : nota na katumbas ng 
sangkapat ng buong nota. 

quartet (kwar-tet) png [Ing] 1 : pangkat 
na binubuo ng apat na kasapi: kuwar- 
teto 1 2: Mus organisadong pangkat 
ng apat na manunugtog o mang- 
aawit.: kuwarteto 1 3: Mus kompo- 
sisyong pangmusika na may apat na 
tinig : kuwarteto 1 . 










question of fact 


quartile 

quartile (kwar-tayl, kwar-til) pnr Asl 
[Ing ] : tumutukoy sa aspekto ng 
dalawang lawas pangkalawakan na 
nagkaiba sa longhitud ng 90°. 

quarto (kwar-to) png [Ing] : lapad ng 
aklat, karaniwang 9 V 2 X 12 pulgada. 

quartz (kwaitz) png [Ing] : isa sa mga 
pangkaraniwang mineral na mara- 
ming uri, iba’t ibang kulay at kinang, 
at nasa pormang buo gaya ng haspe 
at kalsedonya o kristal. 

quartz clock (kwartz klak) png [Ing] z 
relong gumagamit ng osilasyon ng 
quartz na kristal sa pagkontrol ng 
dalasan ng halinhinang daloy sa ma- 
kina ng relo. 

quartzite (kwartz-sayt) png [Ing] z 
granulado at metamorpikong bato 
na binubuo ng mga butil ng quartz. 

quasar (kwey.sar) pngAsn [Ing] : isa 
sa mahigit apatnapung lawas pang¬ 
kalawakan, may layong mulang apat 
hanggang sampung bilyong light-year 
na pinagmulan ng enerhiyang pan- 
radyo. 

quash (kwash) pnd [Ing] 1: Bat pa- 
walang-bisa; isaisantabi 2 : sugpuin. 

quasi (kwa-say) pnr [Ing] z kahawig 
ng isang bagay. 

quasi- (kwa-si, kwey-say) pnl [Ing] : 
pambuo ng pangalang nangangahu- 
lugang “tila o parang katulad ng isa.” 

quasi contract (kwey-say, kwa-si kon- 
trak) png Bat {Ing) : obligasyong ipi- 
napatupad ng batas kahit walang 
kontrata upang iwasan ang di-maka- 
tarungang pagpapayaman. 

quasi-delict (kwey-say/kwa-si de-likt) 
Bat [ Lai ] : pinsalang nagawa sa ibang 
tao na hindi saklaw ng kasunduan 
ng mga panig. 

quaisi in rem (kwey-say, kwa-si in rem) 
Bat [ Lat] : aksiyon na may layuning 
ipambayad ang interes sa di-natiti- 
nag na ari-arian na nasa hukuman 
at sasaklawin lamang ng hatol ng 
hukuman ang magkabilang panig. 

quasi-judicial (kwey-say, kwa-si dyu- 
di-syal) pnr [Ing] z may katangian ng 
isang aksiyong panghukuman ngunit 
isinasagawa ng ahensiya o opisyal 
na administratibo at may kapangya- 
rihang magbista o maglitis tulad ng 
hukuman. 

& 

quass (kwas, kvas) png [Ing] z serbesa 
sa Russia na gawa sa barley, malt, at 
rye. 

quaternary (kwa-ter-nar-i) pnr [Ing] 

1 : binubuo ng apat 2 : nakaayos nang 
tig-aapat 3: tumutukoy sa kasaluku- 


729 

yang panahon, nabubuo sa mga 
huling bahagi ng panahong Ceno- 
zoic, mula mga isang milyong taong 
nakalipas pati na ang kasalukuyan 
at panahong Pleistocene 3: tumutu¬ 
koy sa mga kombinasyon ng metal 
na mayroong apat na pangunahing 
sangkap. 

quaternate (kwa-ter-neyt) pnr [Ing] z 
nakaayos o binubuo ng apat na ba¬ 
hagi, gaya ng dahon ng ilang halaman. 

quaternion (kwa-ter-ni-yon) png [In$ : 
pangkat cf set ng apat na tao o bagay 
2 : sa pagtatahi ng aklat, apat na 
piraso ng papel na itinupi 3: Mat 
kantidad na kabuuan ng real na bi- 
lang at tadong complex na bilang, 
katumbas ng quodent ng dalawang 
vector. 

quatrain (kwa-treyn) png Lit [Ing] : 
tula o taludturang binubuo ng apat 
na liny a : kuwarteto 2 . 

quatrefoil (kwat-er-foyl) png [Ing] 
1 : dahon na binubuo ng apat na pilas 
2: Ark tila-entrepanyong palamuting 
binubuo ng apat na umuumbok na 
bahagi. 

Quatrocento (kwa-tro-syen-tu) png 
[Ingltd] : sining sa Italya noong siglo 
labinlima. 

quaver (kwey-ver) pnd [Ing] 1: ma- 
ngatal 2 : magsalita o kumanta na 
garalgal ang boses 3: manginig. 

quay (ki) png [Ing] : daungan, kara¬ 
niwang isang solidong plataporma 
na itinatayo sa gilid ng lawas ng tubig. 

quayage (kf-iyds) pnr [Ing] 1 s mga 
(fiagkahilerang daungan 2 : espasyong 
inilaan bilang daungan 3: bayad sa 
paggamit ng daungan. 

queen (kwin) png [Ing] 1: reyna 2: 
Kol bakla. 

queen bee (kwin bi) png [Ing] : fertil 
na babaeng bubuyog. 

queendom (kwfn-dam) png [Ing] 1 : 
posisyon o estado ng reyna 2 : sakop 
ng reyna. 

queen dowager (kwin dow-ey-dyer) 
png [Ing] : balo ng hari. 

queenhood (kwin-hud) png [Ing] z 
estado, ranggo, o kapangyarihan ng 
reyna. 

queenly (kwfn-li) pnr [ Ing] 1: akma 
sa isang reyna 2: panreyna 3: katulad 
ng reyna. 

queen regent (kwin rf-dyent ) png 

[Ing] 1: reyna na nanunungkulan 
para sa isang reyna 2 : queen regnant. 


queen regnant (kwin reg-nant) png 
[Ing] : reynang tuwirang namumuno 
sa buong kaharian : queen regent 2 . 

queer (kwir) pnr [Ing] 1 ; kakaiba 2: 
hindi karaniwan 3: kahina-hinalang 
katangian 4: masamang pakiramdam 
5: sinto-sinto. 

quell (kwel) pnd [Ing] 1 : sugpuin 2: 
patahimikin. 

quench (kwents) pnd [Ing] : pawiin, 
karaniwang ang uhaw. 

quercetin (kwer-si-tfn) pngKern [Ing] z 
pulbong dilaw, kristalina, at bahag- 
yang nalulusaw sa tubig, C 15 H 10 O 7 , 
makukuha sa balat ng punong quer¬ 
citron at iba pang substance mula sa 
halaman, at ginagawang tina. 

quercitol (kwer-si-tol) pngKem [Ing] z 
solidong walang kulay, kristalina, 
matamis, at nalulusaw sa tubig, C 6 
H 7 (OH) 5 mula sa balat ng punong 
oak at acorn. ! 

quercitron (kwer-si-tron) pngBol [Ing] 
1 : punong oak 2 : balat ng punong 
oak. 

query (kwir-i) png [Ing] 1 : katanu- 
ngan 2 : tandang pananong na “?” 
3: pagsisiyasat. 

que sera sera (ke se-rase-ra) [Esp] z 
anuman ang mangyari. 

quest (kwest) png [Ing] 1 : paghalianap 
sa isang bagay 2 : ekspedisyon. 

question (kwes-^yon) png [/ng] Is 
pangungusap nahagtatanong 2 : su- 
liraning kailangang pag-usapan 3: 
paksa ng pagtatalo 4: suliranin hing- 
gil sa pampublikong alituntunin na 
isinusumite sa mga mamboboto para 
sa kanilang opinyon 5: pagtatanong 
6: Bat a ang kontrobersiyang ibini- 
bigay sa hukuman para mabigyan 
ng desisyon b interogasyon o pagsi¬ 
siyasat upang makakuha ng impor- 
masyon. 

questionable (kwes-tyo-na-bol) pnr 
[Ing] 1 : kahina-hinala 2: bukas sa 
anumang katanungan 3: hindi tiyak 
4: maaaring masama. 

question mark (kwes-tyon mark) png 
[Ing] z pananong 2 . 

questionnaire (kwes-tyo-neyr) png 
[Ing] z listahan ng mga katanungan 
upang malaman ang mga impormas- 
yong sinusuri o ginagawan ng pag- 
aaral. 

question of fact (kwes-tyon ovfakt) 
png Bat [Ing] z katanungan hinggil 
sa katotohanan ng ikinakatwirang 
pangyayaring nililitis ng hukuman, 







question of law 


730 


quinquennium 


karaniwang ang hukom ang nagpa- 
pasiya. 

question of law (kwes-tyon ov lo) 
png $at [ Ing] : katanungan hinggil 
sa alituntunin o legal na epekto ng 
isang pangyayari, karaniwang ang 
hukuman o ang hukom ang nagpa- 
pasiya. 

quevedo (ke-ve-do) png (Esp ) : sala- 
ming bilog ang hugis at para sa isang 
mata lamang. 

Quezon (ke-son) png 1 : lungsod na 
kabilang sa Pambansang Punong 
Rehiyon 2: lalawigan sa timog Kata- 
galugan, Rehiyon IV. 

Quezon, Manuel Luis (ke son man- 
we lu-wis) pngKas : 1878-1944, unang 
pangulo ng Pamahalaang Komonwelt 
at kinikilaiang Ama ng Wikang Pam- 
bansa. 

quick (kwik) pnr [Ing] 1 : mabilis 2: 
matulin 3: bigla 4: alisto. 

quick asset (kwik a-set) png [Ing] : 

a asset na binubuo ng cash, mga recei¬ 
vable, at market securities. 

quicken (kwrk-en) pnd [Ing] 1 : pada- 
liin 2: pabilisin 3: pasiglahin. 

quick fire' (kwik fayr) png [Ing] : isa 
o maraming mabilisang pagputok 
ng baril. 

quickie (kwik-i) pnr [Ing] 1 : aklat o 
pelikula na ginawa nang madalian 
2 : anumang ginamit nang pananda- 
lian. 

quicksand (kwik-sand) png [Ing] : 
kumunoy. 

quick silver (kwik sfl-ver) png [Ing ]: 
asoge. 

quickstep (kwik-step) png [Ing] 1 : 
mabilis na hakbang sa pagmamartsa 
2 : hakbang sa masiglang sayaw. 

quick-tempered (kwik-tem-perd) pnr 
[Ing] : madaling magalit. 

quick time (kwik taym) png [Ing] 1 : 
mabilis na pagmamartsa 2 : normal 
na bilis ng martsa na magagawa sa 
isang minuto ang 120 hakbang na 
tatlumpung pulgada ang bawat isa. 

quick-witted (kwik-wit-ted) pnr [Ing] : 
matalas ang isip. 

quid png [Ing] : maskada. 

quiddity (kwid-di-tf) png [Ing] : ma- 
halagang katangian ng isang bagay. 

quidnunc (kwid-nungk) png [Ing] : 
tao na mahilig sa tsismis. 

quid pro quo (kwid pru kwo) png 
[Lat] : palitan, o bagay na kapalit 
ng isang bagay. 


quiet (kway-it) pnr [Ing] : tahimik. 

quiff (kwif) pngKol [Ing] : babaeng 
walang dan gal. 

quill (kwil) png [Ing] 1: isa sa malalaki 
at matitigas na balahibo sa bun tot o 
pakpak ng ibon o manok 2: pakpak 
ng gansa na ginagamit sa pagsusulat 
3 : tutpik, puwa, o katulad na kasang- 
kapang gawa sa tangkay ng balahibo 
ng ibon o manok 4: pinatuyong balat 
ng punongkahoy na binilot na tila- 
cinnamon 5: hungkag na puno na 
pinag-iikiran ng sinulid. 

quilt (kwilt) png [Ing] 1: sapin sa kama 
na gawa sa dalawang magkapatong 
na tela na may malambot na bagay 
sa pagitan at may tahi na sumusu- 
nod sa disenyo ng tela 2 : makapal 
na sapin ng kama. 

quinacrine (kwin-a-krin) png Kem 
[Ing] : alkaloyd C 23 H 30 ClN 3 O na 
panlunas sa malarya. 

quinary (kway-na-ri) pnr [Ing] f: 
binubuo ng lima 2 : nakaayos nang 
tiglilima 3: tumutukoy sa sistema ng 
bilang batay sa 5. 

quinazoline (kwi-naz-o-lm) png Kem 
[Ing] 1 : compound na walang kulay, 
kristalina, at heterosikliko, C 8 H 6 N 2 
2 : anumang deribatibo ng ganitong 
compound. 

quincunx (kwfng-kungks) png [Ing] 

1: parisukat o parihabang ayos ng 
isang bagay, gaya ng punongkahoy 
na nakaayos nang may isa sa bawat 
sulok at isa sa gitna 2 : ayos ng limang 
pilas ng dahon. 

quindecagon (kwin-dek-a-gon) png 
Mat [Ing] : sa heometriya, polygon 
na may labinlimang anggulo at labin- 
limang gilid. 

quindecennial (kwin-di-sen-yal) pnr 
[Ing] : tumutukoy sa panahong suma- 
saklaw ng labinlimang taon. 

quineliia (kwi-nel-ya) png [Ing] : sa 
karera ng kabayo, ang pagpusta sa 
dalawang nangungunang kabayo 
alinman sa mga ito ang manalo. 

quinhydrone (kwin-hay-drun) png 
Kem [Ing] : solidong maitim na lunti 
ang kulay, kristalina, at bahagyang 
nalulusaw sa tubig, C 6 H 4 0 2 C 6 H 4 
(OH) 2 , ginagamit bilang electrode 
sa solution kasama ang platinum na 
kable. 

quinic acid (kwm-ik as-id) png Kem 
[Ing] : solido at siklikong compound 
na puti ang kulay at kristalina, C 6 H 7 
(OH) 4 COOH, matatagpuan sa balat 
ng punong cinchona, kape, at dahon 
ner maraming halaman. 


quinidine (kwm-i-dm) png Kem [Ing] : 
isomerikong alkaloyd na may qui¬ 
nine, walang kulay at kristalina, C 20 
H 24 N 2 0 2 na makukuha sa balat ng 
ilang uri ng puno o palumpong ng 
cinchona, karaniwang bilang sulfate 
para sa regulasyon ng tibok ng puso 
at gamot sa malarya. 

quinine (kwin-nayn) png Kem [Ing] : 
alkaloyd na puti, mapait, at bahag¬ 
yang nalulusaw sa tubig, C 20 H 24 N 2 O 2 , 
may tila-karayom na mga kristal mula 
sa balat ng singkona, at ginagamit 
na pampagana at panlunas sa malarya: 

KININA. 

quinoidine (kwin-noy-din) png Kem 
[Ing] : substance na kulay kape ang 
pagkaitim at binubuo ng halo ng 
mga alkaloyd na ginagamit bilang 
murang panghalili sa quinine. 

quinoline (kwm-o-lm) png Kem [Ing] : 
base na may nitrogen, walang kulay, 
likido, lumulutang sa tubig, C 9 H ? N, 
at mayroong di-kanais-nais na amoy. 

quinone (kwi-nown) png Kem [Ing] : 
mabangong compound, makikita sa 
mga halaman, lalo na sa dilaw at 
kristalinang anyo, C fi H 4 0 2 , at gina¬ 
gamit sa paggawa ng tina para sa 
katad, gayundin sa potograpiya. 

quinone diimine (kwi-nown day-i- 
min) png Kem [Ing] : solidong walang 
kulay at kristalina, 0=C 6 H 4 =NH. 

quinoxaline (kwi-nok-sa-lin) png Kem 
[Ing] : pulbos na walang kulay, kris¬ 
talina, at nalulusaw sa tubig, C g H 6 N 2 
at pangunahing sangkap sa organi- 
kong sintesis. 

quinquagenarian (kwmg-kwa-dye- 
nar-yan) pnr [Ing] 1: limampung taong 
gulang 2 : nasa pagitan ng limampu 
at aninmapung taong gulang. 

quinquagenary (kwing-kwa-dye-ner-i) 
png [Ing] : ikalimampung taong ani- 
bersaryo. 

Quinquagesima (kwmg kwa dyes* 
i-ma) [Ing] : Linggo bago ang kuwa- 
resma. 

quinque- (kwing-kwe) pnl [Ing] : pam- 
buo ng salitang nangangahulugan 
ng “lima.” 

quinquefid (kwin-ki-fid) pnr [Ing] : 
nahahati sa limang bahagi. 

quinquennial (kwin-kwen-i-yal) pnr 
[Ing] 1 : tumutukoy sa limang taon 
2 : nagaganap tuwing limang taon. 

r 

quinquennium (kwin-kwen-i-yum) 
png [Ing\ : panahon na sumasaklaw 
ng limang taon. 










quinquevalent 


731 



quinquevalent (kwfng-kwi-vey-lent) 
pnr Kem 1 : pentavalent 2: mayroong 
limang magkakaibang mga valence, 
gaya ng phosphorus na mayroong 
valence na 5, 4, 3, 1, at -3. 

quinsy (kwin-si) png [Ing] : matinding 
pamamaga ng mga tonsil. 

quint (kwint) png [Ing] 1 : pagkaka- 
sunod-sunod ng limang baraha na 
may iisang suit 2: Kol quintuplet. 

quintal (kwm-tal) png [Ing] : katumbas 
ng sandaang gramo. 

quintan (kwm.tan) pnr [Ing] : lagnat 
na pabalik-balik tuwing ikalimang 
araw. 

quinternion (kwin-ter-ni-yon) png 
[Ing] : sa pagtatahi ng libro, ang 
pagtupi sa limang piraso ng papel 
upang tahiin. 

quintessence (kwin-tes-ens) png [Ing] 

1: dalisay at konsentradong esensiya 
ng substance 2 : pinakatampok na 
halimbawa 3: ikalimang element, 
dagdag sa hangin, lupa, apoy, at 
tubig. 

quintet (kwfn-tet) png [Ing] 1 : anu- 
mang pangkat na binubuo ng limang 
tao : kinteto 2: Mus organisadong 
pangkat ng limang mang-aawit o 
manunugtog na may iba’t ibang ins- 
trumentong pangmusika : kinteto 
3: Mus komposisyong pangmusika 
para sa limang tinig o instrumento : 
kinteto 4: Lit saknong na may limang 
taludtod : kinteto. 

quintile (kwfrntil) pnr Ash tumutukoy 
sa aspekto ng dalawang lawas pang-^ 
kalawakan na sanlima ng Zodyak, o 
70° ang layo. 

quintuple (kwm-tu-pel) pnr [Ing] 1: 
hinati sa lima 2 : binubuo ng limang 
bahagi. 

quintuplet (kwm-tu-plet) png [Ing] 

1 : pangkat ng lima: quint 2 2 : limang 
anak na isinilang sa isang pagbubuntis: 

QUINT 2 . 

quintuplicate (kwin-tu-pli-keyt) pnr 
[Ing] 1: limang ulit'2: panlima sa 
mga magkakatulad na kopya. 

quinzain (kin-zeyn) png Lit [Ing] : 
labinlimang taludtod. 

quip (kwip) png [Ing] 1 : biro 2: aglahi 
3: bagay na kakaiba 4: kuskos- 
balungos. 

quire (kwayr) png [Ing] : set ng dala- 
wampu’t apat na piraso ng magka- 
kasukat na papel. 


Quirino (ki-rnno) png: lalawigan sa 
hilaga ng Filipinas, Rehiyon II. 

Quirino, Elpidio (ki-rf-no el-pid-yo) 
png Kas : (1948-1953), ikalawang 
pangulo ng Republika ng Filipinas. 

quirk (kwirk) png [Ing] 1 : kaibahan 
sa aksiyon, ugali, at personalidad 2 : 
biglaang pagbabago 3: pasikot-sikot. 

quirt (kwirt) png [Ing] : latigo. 

Quirungut (ki-ru-ngut) png: isa sa 
mga pangkating etniko ng mga IlongoL 

qui s'excuse s'accuse (ki sek-skyus 
sa-kuz) [Fre] : ang sinumang nagpa- 
pawalang-sala sa kaniyang sarili ang 
nagpaparatang sa kaniyang sarili. 

quis custodiet ipsos custodes? 

(kwis kus-tu-di-et fp-sus kus-tu-des) 
[Lat] : Sino ang magbabantay sa 
bantay? 

quisling png [Ing] : tao na taksil sa 
bayan. 

quis separabit? (kwis se-pa-ra*bit) 
[ Lat] : Sino ang maghihiwalay? 

quit (kwit) pnd [Ing] 1: tumigil 2: 
tumiwalag 3: umalis 4: bitiwan. 

quitclaim (kwit-kleym) png Bat [Ing] : 
pagpapaubaya sa karapatan. 

quite (kwayt) pnb [Ing] 1 : masyado 
2: lubha 3: lubos; ganap. 


qui trantulit sustinet (kwi tran tu lit 
sus*te*net) [Lat ]: ang sinumang nag- 
lipat ang siyang magpapanatili nito. 

quits (kwits) png [Ing] 1 : patas 2: 

nagkabayaran; nagkagantihan. 


quitter (kwit-er) png Kol [Ing] : tao 
na madaling magsawa at madaling 
tumigil sa ginagawa. 

quiver (kwi.ver) png [Ing] 1 : kaluban 
ng palaso 2 : palasong nasa kaluban. 

quiver (kwi.ver) pnd [Ing] 1 : manginig 
nang mahina at mabilis 2 : mangatog. 

quixotic (kwik-sot-ik) pnr [Ing] 1: 
kahawig ni Don Quixote 2: lubhang 
idealista o romantista : quixotico. 


quiz (kwiz) png [Ing] 1: maikling 
pagsusulit na ibinibigay sa mga mag- 
aaral 2 : katanungan; pagtatanong. 

quod hoc (kwod huk) [Lat]: hanggang 
dito lamang. 

quodlibet (kwod-li-bet) png [Ing] 1 : 
paksa ng argumento o debate 2 : 
Mus nakatatawang komposisyon na 
binubuo ng dalawang nagkakaisang 
melodiya, karaniwang gumagamit 
ng kilalang tono na inaawit at tinu- 
tugtog nang sabay. 


quodlibetz (kwod-li-bets) png [Ing] : 
ipinintang palamuti sa seramiks, 
letra, baraha, at iba pang maliit na 
bagay. 

quoin (kwoyn, koyn) png [Ing] 1: 
panlabas na sulok ng gusali, lalo na 
ang malaking bato na pampatibay 
sa sulok 2: kalso 3: kunyas. 

quoit (kwoyt) png [Ing] : laro na gina- 
gamitan ng argolyang inihahagis 
upang sumuot o sumuklob sa isang 
tulos 2 : argolyang gamit sa larong 
ito. 

quo jure? (kwo hu-re) [Lat] : ano ang 
karapatan? 

quo modo? (kwo mu-du) [Lat] : sa 
anong paraan? 

quorum (ko.rum )png [Ing] 1: bilang 
ng mga dumadalong kasapi upang 
maisagawa ang isang transaksiyong 
legal; karaniwang ang mayorya 2 : 
piling pangkat. 

quota (ko-ta) png [Ing] 1: bahagiirg 
inaasahan sa o pinagmamay-arian 
ng isang distrito, estado, tao, o pangkat 
2: takdang dami na nauukol sa bawat 
isa 3 : bilang o dami ng mga tao na 
tatanggapin sa kolehiyo, organisas- 
yon, o programa. 

quotation (ko*tey-syon) png [Ing] 1: 
siniping pananalita o pahayag 2 : 
presyo o halagang umiiral sa pami- 

lihan. 

quotation mprk (ko-tey-syon mark) 
png Gra [Ing] : panipi. 

quote (kowt) pnd [Ing] 1: ulitin ang 
sinabi o sinulat ng iba 2 : pagkalkula 
sa halaga ng proyekto o materyales 
ng proyekto. 

quotidian (kwo-tid-yan) pnr [Ing] 1: 
araw-araw 2 : karaniwan; pangkara- 

niwan. 

quotient (kwo«syent) png Mat [Ing] : 
resulta ng dibisyon. 

Quo Vadis (kyvo va*dis) png [Lat] : 

patungo saan? 

quo warranto (kwo wa*ran-tu) png 
[Ing] : atas ng hukuman na humi- 
hingi sa isang tao na patunayan ang 
kaniyang pinagbabatayan sa pag- 
angkin sa isang katungkulan, pribi- 
lehiyo, prangkisa, o pansariling ka- 
layaan. 

Quran (ku*ran) png [Ing] : varyant 

ng Koran. 



R, r png 1: ikadalawampung titik sa 
alpabetong Filipino at tinatawag na 
ar 2: anumang bigkas na kumaka- 
tawan sa titik R o r 3: pasulat o 
palimbag na representasyon ng R o 
r 4 : tipo, tulad ng sa printer, upang 
magawa ang titik Ro r. 

R f r (ra) png : ikalabinlimang titik sa 
abakadang Tagalog. 

R png 1: ikadalawampu sa isang serye 
o kaayusan 2: [Lat recipe ] sa reseta, 
uminom ng. 

R, daglat [Ing] 1: river* 2: inirehistro 
bilang trademark 3: sa ahedres, rook 
4: right 5: radius 6: reverse 7: Kent 
radical 8 : Tro stage right 9 : railroad 
10: rector 11: response 12: road 
13: sa pag-uuri ng pelikula, res¬ 
tricted. 

r, (ar) daglat 1: right 2: recto 3: Isp 
run 4: radius 5: range 6: received 
7: river 8: road 9: rupee 10: ruble 

11: real. 

R, symbol (ar) 1: Pis roentgen 2: Ele 
resistance. 

Ra, (ar-ey) symbol Kem [Ing] : radium. 

ra'6spndmag*ra*6s, ru*ma*6s [Ilk ]: 

magkunwari. 

ra*bciw png 1: [Ilk] ibabaw 2: panla- 
bas na mukha o bahagi ng isang 
bagay; pinakaibabaw o pinakamataas 
na suson o bahagi : surface 3: anu¬ 
mang mukha ng isang lawas o bagay, 
hat rabaw ng isang dais : surface 4: 
lawak o laki ng panlabas na bahagi: 
surface 5: panlabas na itsura na kaiba 
sa panloob na katangian : surface 
6: Mat sa heometriya, anumang pi- 
gura na may dalawang dimensiyon; 
bahagi o lahat ng hanggahan ng 
isang solid : surface 7: paglalakbay 
sa lupa at sa dagat, sa halip na sa 
himpapawid, sa ilalim ng tubig, o 
sa ilalim ng lupa : surface. 

rabbet (rab-it) pngKar [Ing] : mala- 
lim at tila baitang na uka sa isang 
gilid ng kahoy na maaaring lapatan 
ng isa pang kahoy gaya ng sa hamba 
ng pinto. 


rabbi (rab-ay) png [Ing Heb ] 1: 
pangunahing opisyal ng sinagoga na 
nagsanay sa seminaryo at itinalagang 
maging espiritwal na pinuno ng 
Hudaismo at ng pamayanang Hudyo: 
ram 2 : titulong pamitagan sa mga 
guro at iskolar na Hudyo : ram 3: 
sa malaking titik, hari ng Ehipto. 


png Zoo [Ing] 


png 






rabies (rey-biz) png [Ing] 1 : nakaha- 
hawang sakit ng aso, pusa, at katulad 
na dulot ng virus na Fermido inexori- 
bilis , nakamamatay kapag hindi 
nagamot, at karaniwang naililipat 
sa tao sa pamamagitan ng kagat ng 
hayop na may ganitong sakit 2 : 
hydrophobia. 

ra’bdl png [War] : palamuti. 

ra a b6ng pngBot [War] : yamungmong. 

r£*bong png [Mrw] : halaman. 

r£*bor png [Ilk] : alak na gawa sa pulut. 

ra*bung png [Iba Ilk] : labong. 

race (reys) png [Ing] 1 : karera 2: 
anumang paligsahan o kompetisyon 
3: paabanteng galaw 4: lahi. 

racecourse (reys-kors) png [Ing] : 
landas na ginagamit na karerahan 
ng mga kabayo : racetrack 1 . 

racehorse (reys-hors) png [Ing] : 
kabayong pangkarera. 

racer (rey-ser) png [Ing] 1 : sinuman 
o anuman na lumalahok sa, karera 
2 : kabayo, yate, bisikleta, at katulad 
na ginagamit na pangkarera 3: anu¬ 
mang mabilis tumakbo 4: alinman 
sa maraming uri ng payat na ahas 
na mula sa mga genus na Coluber 
at Masticophis. 

racetrack (reys-trak) png [Ing] 1 : 
racecourse 2 : landas na ginagamit 
sa karerahan ng mga sasakyan. 

rachitis (ra-kay-tis) png Med [Ing] : 
rickets. 

racial (rey-syal) pnr [Ing] : hinggil 
sa lahi o lipi. 

racial classification (rey-syal kla-si* 


fi-keysyon) png Pol [Ing] : pag-uuri 
sa lipunan batay sa dugo o lahing 
pinagmulan. 

racism (reysiz-em) pngPolPil [Ing] 

1: paniniwala na may katutubong 
kaibhan ang iba’t ibang lahi na tu- 
mitiyak sa pangkultura at personal 
na pagsulong at nagiging batayan 
ng idea na may lahing superyor at 
may karapatang pamunuan ang ibang 
lahi: rasismo 2: patakaran o sistema 
ng pamamahala na nakabatay sa 
pagpapatupad ng nasabing panini¬ 
wala; diskriminasyon : rasismo 3: 
poot; kawalang pitagan sa isa o higit 
pang pangkat: rasismo. 

racist (rey-sist) png [Ing] : tao na 
naniniwala sa racism : rasista. 

rack (rak) png [Ing] 1: balangkas, 
karaniwan ng rehas, bara, kawit, at 
katulad na pinagsasabitan ng mga 
bagay 2: salansanan 3: sa bilyar, hugis 
tatsulok na pinag-aayusan ng mga 
bola sa ibabaw ng mesa 4: matinding 
pagdurusa ng katawan o isipan 5: 
pagkawasak; lubos na pagkasira. 

racket (rak*et) png [Ing] 1: raketa 
2 : malakas na ingay lalo na iyong 
nakabubulabog o nakabubulahaw: 
raket 2 3 : organisado at ilegal na 
gawain, gaya ng panghuhuthot : 
raket 2 4: Kol a mapanlinlang na 
gawain at katulad b pinagkakakitaan : 
rAket 2 , sideline. 

racketeer (rak-i-ter) png [Ing] 11: 
tao na gumagawa ng racket: raketir 
2 : tao na may negosyo o gawaing 
mapanlinlang : raketir. 

raconteur (rak-on-tiir) png[IngFre] : 
tao na mahusay sa pagsasalaysay ng 
mga anekdota. 

radar (rey*dar, ra-dar) png [Ing radio 
detecting and ranging apparatus] 
1: sistema ng pagtaya ng direksiyon, 
pook na kinaroroonan ng isang bagay 
na gumagalaw sa pamamagitan ng 
pagpapadala ng mga along radyo na 
may mataas na dalasan at pagpuna 
sa bumabalik na alingawngaw 2: apa- 
ratong ginagamit sa pagsasagawa nito. 






radela 


733 


radyolohiya 


ra*d6*la png Kan varyant ng ladera. 

radial (rey-dyal) pnr [Ing ] : radyal. 

radiant energy (rey-di-ante-ner-dyi) 
png [Ing] 1: Pis enerhiyang napala- 
laganap sa pamamagitan ng paggalaw 
ng alon lalo na ng along elektromag- 
netiko 2: liwanag. 

radiation (rad-yey-syon) png [Ing] : 
radyasyon. 

radiation sickness (rad yey syon 
sfk-nes) png Med [Ing] : sakitnadulot 
ng pagkakalantad sa mga x-ray o 
gamma ray. 

radiation therapy (rad-yey-syon te- 
ra*pi) png Med [Ing] : paglunas sa 
kanser at katulad na sakit sa pama¬ 
magitan ng radyasyon gaya ng x-ray 
o ultrabiyoletang sinag. 

radiator (rad-yey-tor) png [Ing] 1: tao 
o bagay na nagbibigay ng liwanag 
2: Mek a kasangkapang ginagamit 
s a pagpapainit ng isang silid o katulad, 
binubuo ng metal na kahang iniiku- 
tan ng mainit na tubig o singaw b 
instrumentong nagpapalamig sa 
makina ng sasakyang de-motor o 
sasakyang panghimpapawid, at may 
malaking rabaw na ginagamit sa 
pagpapalamig ng umiikot na tubig : 

RADYADOR, RADYETOR. 

radical (rad-i-kai) pnr [Ing] : radikal. 

ra*di*kcil pnr [Esp radical ] 1: hinggil 
sa ugat, pinagmulan, o batayan : ra¬ 
dical 2 : ganap; malayo ang narara- 
ting; patungo sa ugat : radical 3: 
nagtataguyod ng ganap na reporma; 
rebolusyonary o : radical 4: bumu% ; 
buo ng batayan : radical 5: Mat root' 
ng isang bilang o kantidad : radical 
6 : hinggil sa ugat ng salita : radical. 

radio (rad-yo, rey-di-o) png [Esp Ing] : 
radyo. 

radioactive (rey-di-o-ak-tfv) pnrKem 
Pis [Ing] : radyoaktibo. 

radioactivity (rey-di-o-ak-tiv-i-ti) png 
Kem Pis [Ing] : radyoaktibidad. 

radiocarbon (rey-di-o>kar-bon) png 
Kem [Ing] : radyoaktibong isotope 
ng carbon na may mass number na 
14, may kalahating buhay na 5,568 
na taon, at malawakang ginagamit 
sa pagtaya ng petsa ng mga organi- 
kong materyales : carbon-14. 

radiogram (rey-di-6-gram) png [Ing] : 
radyogram. 

radiograph (reydi-6-graf) png [Ing] 

1: instrumentong ginagamit sa pag- 
tatala ng intensidad o lakas ng radyas¬ 
yon 2 : radyogram 4 . 

radiography (rey-di-6-graf-i) png [Ing ]: 


paggawa ng radiograph : radyogra- 
piya. 

radiology (rey-di-61-o dyi) png [Ing] : 
radyolohiya. 

radiophone (rey-di-6-fown) png [Ing]: 
radyopon. 

radioscopy (rey-di-os-ko-pf) png 
[Ing] : pagsusuri ng mga bagay na 
hindi tinatagusan ng liwanag sa pa¬ 
mamagitan ng mga x-ray at katulad : 

RADYOSKOPYO. 

radiotelegram (rey-di-6-tel-i-gram) 
png [Ing] : mensaheng ipinapadala 
sa pamamagitan ng radiotelegraphy. 

radiotelegraphy (rey-di-6-tel-f-graf-i) 
png [Ing] : telegrama na ipinapadala 
ang mensahe o senyas sa pamama¬ 
gitan ng along radyo sa halip na sa 
kawad o kable. 

radiotelephone (rey-di-6-te-le-fon) 
png [Ing] : teleponong dinadaluyan 
ng tunog o pananalita sa pamamagi¬ 
tan along radyo sa halip na sa pama¬ 
magitan ng mga kable o kawad : 

RADYOTELEPONO. 

radium (rey-di-um) png Kem [Ing] : 
element na metaliko, radyoaktibo, 
at nagbubunga ng element na radon 
at mga alpha ray kapag sumabog 
(atomic number 88, symbol Ra) : 

RADYUM. 


radius (rey-di*us) png [Ing] 1 : Mat a 
tuwid na linya mula sa gitna tungo 
sa sirkumperensiya ng bilog o espera 
b sukat ng haba ng radius ng isang 
bilog 2 : tiyak na distansiya mula sa 
;itna tungo sa lahat ng direksiyon 
: Ana a ang higit na makapal at 
maikli sa dalawang buto ng braso b 
katulad na buto sa pakpak ng ibon 
o sa unahang paa ng hayop na may 
gulugod 4: layo ng naaabot ng ope- 
rasyon o impluwensiya 5: galamay 
ng bituing-dagat 7: a anumang set 
ng linya na nagmumula sa iisang 

E unto, hal mga radius ng isang bilog 
anumang katulad nito. 


png 


ele- 


N / -'AW • -- 

ment na inert, radyoaktibo, nasa 
anyong gas, at likha ng pagkabulok 
ng radium (atomic number 86, 
symbol Rn). 

rad*ya*d6r png [Esp radiador] : ra¬ 
diator. 


rad’y&l png [Esp radial] 1 : kaugnay 
ng ray o mga ray : radial 2: a may 
mga bahaging inayos na gaya ng ray; 
may posisyon o direksiyon ng radius 
b may linyang pasinag ang ayos c 
gumagalaw o kumikilos sa mga lin¬ 
yang mula sa gitna papalayo : radial 


3: Zoo tumutukoy sa mga estruktu- 
rang tila sumisinag mula sa isang 
gitnang punto gaya ng mga galamay 
ng bituing-dagat: radial. 

rad*yas*y6n png [Esp radiacion] 1: 
paglabas ng mga ray ng liwanag, 
init, o iba pang elektromagnetikong 

alon : radiation 2: Pisa paglabas ng 
init, liwanag, o tunog mula sa gitna 
papalayo b paglabas ng enerhiya 
bilang elektromagnetikong alon o 
gumagalaw na particle c enerhiyang 
naililipat sa pamamagitan ng prose- 
song ito : radiation. 

rad # y6*tor png Mek [big radiator] : 

rl i o f rv v* 


r&d'yo png [Esp radio] 1: a transmis- 
yon at pagtanggap ng mensaheng 
tunog at katulad sa pamamagitan ng 
elektromagnetikong alon ng dalasang 
radyo nang walang nakakonektang 
kawad b aparatong ginagamit sa 
pagtanggap, pagbrodkast, o pagpa- 
padala ng senyas na panradyo C 
mensaheng ipinadala o natanggap 
sa pamamagitan nito 2 : estasyon ng 
radyo. 

rad*yo- pnl [Esp radio-] 1 : nagpapa- 
hiwatig ng radyo o brodkasting, hal 
radyotelepono 2 : kaugnay ng radio- 
aktibidad, hal radyogram. 

rad*yo-ak*ti*bi*d6d png Kem Pis [Esp 
radioactividad] 1: kusang pagkawasak 
ng mga nukleo ng atom sa isang ele¬ 
ment at nagbubunga ng tumatagos 
na radyasyon o partikulo : radioac¬ 
tivity 2 : radyoaktibong substance o 
radyasyong inilalabas ng mga ito : 
radioactivity. 

rad*yo*ak’ti*bo pnr Kem Pis [Esp radio- 
activo] : hinggil sa o nagpapamalas 
ng radyoaktibidad : radioactive. 

r6d*yo br6d*kast png [Esp radio Ing 

broadcast] 1 : brodkast sa radyo 2 : 
pagbrodkast sa pamamagitan ng radyo. 

r6d*yo*gr£m png [Ing radiogram] 1 : 
mensaheng ipinadala sa pamamagitan 
ng radyo telegrapiya : radiogram 2 : 
a X-ray b telegrama 3: pinagsamang 
radyo at record player 4: retratong 
kinuha sa pamamagitan ng x-ray, 
gamma ray, o katulad : radiograph, 
radiogram. 

rad*yo*gra # pi*ya png [Esp radiografia] : 
radiography. 

rad*yo*lo*h(-ya png [Esp radiologia] 
1: agham hinggil sa mga x-ray o katu¬ 
lad na ray na mula sa radyoakdbong 
substance, lalo na ang paggamit sa 
mga ito sa medisina : radiology 2 : 
pagsusuri o pagkuha ng retrato ng 







:* lv 





radyopon 


734 


organ, buto, at katulad sa pamama- 
gitan ng mga ray : radiology 3: inter- 
pretasyon ng mga retratong x-ray : 

RADIQLQGY. 

rad-yo-pon png [Esp radio+Ing phone] 
1 : radyotelepono : radiophone 2 : 
anumang kasangkapang lumilikha 
ng tunog sa pamamagitan ng enerhiya 
dulot ng ray : radiophone. 

9 

rad*yoS'k6p*yo png [Esp radioscopio] : 
radioscopy. 

rad-yo*te*l6*po’n6 png [Esp radiotele- 
fono ] : radiotelephone 1 . 

rdd-yum png [Ing radium ] : radium. 

ra*6b png [Ilk] : lambat na malaki 
kaysa tabukol, bilog, at lumulubog 
nang ganap kapag inihagis sa tubig. 

raffle (ra-fel) png [Ing] : ripa. 

raft png [Ing] 1 : balsa 2: sapad at 
lumulutang na estrukturang yari sa 
kahoy o ibang katulad na materyales 
at ginagamit na sasakyan ng mga tao 
o bagay 3: lifeboat o maliit na bang- 
kang ginagamit kapag may emerhen- 
siya. 

r6f-ter png Kar [/ng] : kilo; tahilan. 

rag png [Ing] 1 : basahan; trapo 2: 
luma at sira-sirang damit. 

C 

r£-ga png Mus [San] 1: padron ng 
mga notang ginagamit na batayan 
ng improbisasyon 2: isa sa mga por- 
mulang panghimig sa musika ng mga 
Hindu na may himig, melodiya, at 
ornamentasyong itinatakda ng tra- 
disyon. 

ra-g£*di png Kar [Ilk] : lagari. 

ra-gci-mi pngBot [MagMrw] : dayami. 

ra-g&w png [Mrw] : pads. 

ra-g£w pnd mag-ra-g£w, i-ra-gciw, 
ra-ga-wdn [Ilk] : bawasan ang mga 
dahon o bulaklak upang gumanda 
ang tubo ng puno. 

ragga (ra-ga) png Mus [Ing] : estilo 
ng musikang popular na pinaghahalo 
ang mga elemento ng reggae at ng 
hiphop. 

ragout (ra-gu) png [Ere] : putahe ng 
kameng hiniwa nang maliliit, inilaga 
nang may kasamang gulay at mara- 
ming pampalasa. 

rag-sak png [Ilk] : saya. 

ragtime (rag-taym) png Mus [Ing] 1 : 
estilo ng sinaunang musikang popu¬ 
lar na pinasikat ng mga musikerong 
Amerikanong Itim noong 1890 at 
karaniwang tinutugtog sa piyano 2 : 
ritmo na may bilang na 2 / 4 ang saliw 
at may palagiang synchopation ang 
himig. 


ra-h£ png [Esp raja] 1 : sa India, a 
prinsipe o hari b hindi gaanong ma- 
halagang maharlika o dignitaryo c 
titulo ng mga Hindu : rajah 2: sa 
Java, Borneo titulo ng mga prinsipe, 
pinuno, at tagapamahala : rajah. 

Rah-rah! pdd [Ing hurrah] : sigaw ng 
suporta at paghimok sa mga manla- 
laro o koponan. 

ra-hu-yo png : varyant ng dahuyo. 

raid (reyd) png [Ing] 1 : mabilis at 
di-inaasahang pagsalakay lalo na a 
ng hukbo o mga eroplano kapag 
may digmaan o labanan b upang 
gumawa ng krimen o pinsala 2 : di- 
inaasahang pagsalakay ng mga pulis 
at katulad upang arestuhin ang mga 
pinaghihinalaang kriminal o kum- 
piskahin ang mga ipinagbabawal na 
produkto 3: pagnanakaw. 

ra-fd pradmag-ra-id, ru-ma-fd, ra-i- 

rin [Bik] : kudkurin. 

rail (reyl) png [Ing] 1 : barandilyaiK 
re has 3: riles. 

railroad (reyl-rowd) png [Ing] : riles. 

railway (reyl-wey) png [Ing] 1: riles 
2: sistema ng mga riles na pinapatakbo 
ng isang kompanya 3: organisasyon 
at manggagawang kailangan upang 
patakbuhin ito. 

rain (reyn) png [Ing] : ulan. 

rainbow (reyn-bow) png [ Ing]: bahag- 
hari. 

raincoat (reyn-kowt) png [Ing] : 
kapote. 

rainfall (reyn-fol) png [Ing] 1: pag- 
patak ng ulan 2 : kantidad ng ulan 
na pumatak sa isang hatag na pook 
sa isang hatag na panahon. 

rainforest (reyn-fo-rest) png [Ing] : 
mayabong na gubat sa pook na may 
masaganang ulan sa buong taon. 

rain gauge (reyn geyds) png [Ing] : 
instrumentong pansukat ng patak 
ng ulan. 

rainwater (reyn-wa-ter) png [Ing] : 
tubig ulan. 

raisin (rey-zin) png [Ing] : pasas. 

raison d'etre (re-zon de*tre) png 
[Ere] : dahilan ng pag-iral. 

rajah (ra-dya) png [Ing San] : raha. 

ra*k4*nen pngBot [Iva] : gulay. 

ra*k£m png [Ilk] 1 : lilik 2: sandakot. 

r£*ket png [Ing] 1 : raketa 2: racket. 

ra-k6*ta png [Esp raqueta] : magaang 
pamalo ng bola na hugis biluhaba 
ang balangkas na nilalambatan ng 
nylon at katulad na materyales, kara- 


ramot 


niwang ginagamit sa tennis, squash, 
at katulad : racket 1 , raket. 

r6*ke*tir png [Ing racketeer] : racketeer. 

ra’ki'pa png [Ilk] : lamangloob. 

ra'kf'tis png [Esp raquitis] : rachitis. 

r&k*sot pnr [War] : pangit. 

rally (ra-li) png [Ing] : pagtitipon-tipon 
ng mga tao bilang pagpapakita ng 
suporta para sa isang pagkilos tungo 
sa isang layunin. 

ra*m£ png [Ilk] 1 : patibong para sa 
isda, alimango, o hipon; yari sa mga 
tuyong sangang pinagdikit at inila- 
lagay sa malalim na bahagi ng ilog 
2 : kawayan o puno na ibinabakod 
sa kama ng lupang punlaan at iba 
pa : remmeng. 

ra a m£'da png [Esp Ilk] : pansamanta- 
lang silungan o kubol na pinagdara- 
usan ng pagdiriwang. 

Ra*ma*d6n png [Esp Ara] : ikasiyam 
na buwan sa kalendaryo ng mga Mus¬ 
lim at sa panahong ito, mahigpit na 
ipinatutupad ang pag-aayuno mulang 
pagsikat ng araw hanggang paglubog 
nito. 

ramaje (ra*ma*he) png [Esp] 1 : di- 
senyo sa tela na may mga sangang 
mabulaklak 2 : sinag ng liwanag na 
nagmumula sa ulo ni Kristo na naka- 
pako sa krus. 

ra # mcin png [Ilk] : tikman. 

ra-m^*pang png [Ilk] : baklad. 

ra^ma-ra^ma^y^n png Zoo : uri ng 

gagamba (family Arachnidae ) na 
matatagpuan sa mga punongkahoy. 

ram*b£k png [Ilk] : pagdiriwang. 

r^im*bol png [Ing rumble] : pangkatang 
labo-labo. 

ram-bung png Bot [Bik] : usbong; 
sibol. 

ram-bu*t£n pngBot [Mai] 1: punong¬ 
kahoy ( Nepheleum lappaceum) na 
laging-lunti, mayabong, mababa, at 
may bungang biluhaba, pula, at may 
makapal at mabalahibong balat 2 : 
tawag sa bunga nito. 

r6-men png [Jap] : pansit na madaling . 
lutuin at karaniwang inihahaing may 
kasamang sabaw at gulay. 

ramie (ram-i) pngBot [Mai] : amiray. 

ra-mii-y6-te png [Esp ramillete] : 
pumpon ng mga bulaklak. 

ra-mi-ndd pngBot : uri ng palay. 

rd-mog png [Bik] : putik. 

r£-mos png [Esp ramo+s] 1: mga sanga 
2: [Ilk] palaspas. 

ra-m6t pngBot [Ilk] : ugat. 







ramp 


735 


ratik 


ramp png [Ing] 1 : nakahilig na rabaw 
na nagdurugtong sa dalawang level: 
rampa 2 : hagdanan na nailifipat at 
ginagamit sa pagpasok o paglabas 
sa eroplano 3: papataas na kurba sa 
barandilya ng hagdanan 4: anumang 
nakahilig na daanan o landas : rampa. 

rdm*pa png [ Esp ] 1 : ramp 14 2: gilid 
ng lansangan para pagparadahan ng 
sasakyan o daanan ng tao Cf bangketa. 

rd-na png Zoo [Esp] : palaka. 

ranch (rants) png [Ing] : rantso. 

rancher (ran-tser) png [Ing] : rantsero. 

rdng-ay png [Ilk] : kaunlaran. 

ra-ngd‘ya png [Ilk] : basket na yari 
sa nilalang kawayan, bilog ang bu- 
nganga, parisukat na ibaba, at higit 
na malaki kaysa labba. 

rang*ddw png Zoo : buging. 

range (reyndz) png 1 : a rehiyon sa 
pagitan ng magkabilang hanggahan 
ng baryasyon b ang nasabing hang¬ 
gahan c limitadong eskala o serye 
2 : saklaw ng operasyon, kilos, o katu- 
lad 3: distansiya o layong maaaring 
marating 5: Mat a set ng lahat ng 
halagang maaaring makuha ng isang 
funsiyon sa buong domain nito b sa 
estadistika, ang difference ng pina- 
kamaliit at pinakamalaking variety 
sa isang distribusyon 6 : bulubundu- 
kin 7: malaki at naililipat na lutuan 
na may isa o mahigit pang kalan sa 

ibabaw at may pugon sa ilalim. 

• • 

ranger (reyn-dyer) png [Ing] 1 : taga- 
pangalaga sa isang pambansang parke 
o gubat 2 : kasapi sa isang pangkat 
ng armadong kalalakihan na nagpa- 
patrulya sa isang rehiyon bilang mga 
guwardiya 3: sundalong nagsanay 
sa mga sistema at pamamaraan ng 
digmaang gerilya, lalo na sa mga la- 
banan sa magubat na pook. 

rang*g6 png [Esp rango] 1 : a posisyon 
sa isang herarkiya b naiibang uring 
panlipunan; antas ng dignidad o tagum- 
pay c mataas na posisyon sa lipunan 
d posisyon sa eskala : rank 2: panli¬ 
punan o opisyal na katung-kulan o 
posisyon : rank 3: hanay, linya, o 
serye : rank 4: isang hanay ng mga 
sundalo : rank 5: sa ahedres, hanay 
ng mga parisukat sa tablero : rank. 

ramgrrang png [Ilk] : bukana ng 
gubat o mapunong pook. 

rang‘yd png 1 : maringal na pagta- 
tanghal ng dignidad o importansiya 
2 : pagpapakita ng kilos, kaugalian, 
at katangian na sadyang itinatanghal 
upang mapansin 3: pagiging labis 
na mapagmataas. 


rank png [Ing] : ranggo. 

ranks png [Ing] 1: a mga taong bu- 
mubuo sa puwersang militar b mga 
sundalo na itinalagang maging isang 
pangkat 2: pangkalahatang lawas ng 
isang kaayusan, lipunan, o organi- 
sasyon maliban sa mga opisyal o 
pinuno. 

rdrvsom png [Ing] 1 : pagtubos sa 
bilanggo, alipin, dinukot na tao, o 
kinumpiskang kalakal sa pamama- 
gitan ng pagbibigay ng katumbas na 
salapi 2: salapi na ipinantubos 3: 
pagkakaligtas sa parusa ng kasalanan 
gaya ng pagbabayad ng multa. 

ran*ts6*ro png [Esp ranchero] \ may-ari 
o tao na nagtratrabaho sa rantso : 

RANCHER. 

rdn*tso png [Esp rancho] 1 : establi- 
simyento na pinag-aalagaan ng mga 
baka : ranch 2 : pook na pinag-aala¬ 
gaan ng mga hayop gaya ng manok, 
baka, o tupa : ranch. 

rd # on png [Mrw] : dahon. 

ra-Ot pnr [Bik] 1: masama 2: pangit 
3: malaswa. 


ra - 6t pnr [Bik] : baliw. 

ra-pdk pnd ru-ma-pdk, ra*pa*kfn, 
mag-ra-pdk [Bik] : sirain; gibain. 

ra’pds/wdmag-ra-pds, ru-ma-pds, 

ra-pa-sm [Bik] : paluin; bugbugin; 
hampasin. 

rape (reyp) png [Ing] : gahasa. 

rd a pid pnr [Ing] : matulin. 

ra*pft pnr [Bik] : marumi; marungis, 
karaniwang tumutukoy sa bibig. 

rapporteur (rap-or-tur) png [Ing] : 
tao na naghahanda ng katitikan ng 
pulong ng isang lupon o pangkat. 

rapproachment (ra-prosh*man) png 
[Fre] : pagtatag o muling pagtatag 
ng maayos na ugnayan, lalo na ng 
mga nasyon o estado. 

rap*s6‘di‘k6 pnr [Esp rapsodico] : may 
katangian ng isang rapsodya. 

rap*s6d*ya png Lit [Esp rapsodia] 1 : 
bahagi ng epiko na hinalaw upang 
bigkasin: rhapsody 2: lubhang madam- 
darning pahayag o akda : rhapsody. 

ra*rd pnr [Bik] : nakaialason. 

rd*ra d*vis png [Lat] : tao o bagay na 
pambihira. 

ra*rd*ngit png [Mrw] : galit. 

rare (reyr) pnr [Ing] 1: madalang na 
ginagawa o umiiral; di-pangkarani- 
wan 2: pambihira 3: iilan at mag- 
kakalayo 4: hindi magkakadikit ang 
mga bahagi o sangkap; maluwag 


ang pagkakaayos ng mga bahagi 5: 
pambihira; may pambihirang kata¬ 
ngian 6 : niluto nang bahagya. 

rare species (reyr is-pi-syis) png [Ing] : 
species o subspecies na nabubuhay 
nang lingid sa kaalaman ng tao. 

rd*rik png [Mrw] : pasyal 1 . 

rd‘rom pnr [Bik] : lalim; kalaliman. 

rd-sa png [Esp raza] : lahi. 

ra*sd png Zoo [Ilk] : alimango. 

rd-sang png [Mrw] : palong. 

ra*sa-rd png [Ilk] : buni. 

ra*sfs*mo png [Esp racismo] : racism. 

ra*sfs‘ta png [Esp racista] : racist. 

ra-s6k png [Bik] : pako na yari sa kahoy. 

ra*s6n png [Esp razor] : katwiran. 

ra*SO a nd*ble pnr [Esp razonable] : ma- 
katwiran; nagtataglay ng kaalaman 
o sentido komun : sensible. 


rds*pa pnd ma-rds-pa, ras*pa‘hin 

[Esp raspar] 1: mapudpod ang roskas 
ng tomilyo 2: sumailalim sa D and C. 

ras*pd*do pnr f Esp] : napudpod ang 
roskas. 


raspberry (rasp*ber*i) pngBot [Ing] : 
bunga ng alinman sa maraming 
palumpong (genus Rabus) na kara¬ 
niwang maliit, hugis kono, makatas, 
at pula ?j itim, o bahagyang dilaw. 

ras*y6n png [Esp radon] 1 : di-nagba- 
bagong sustento ng pagkain o ibang 
probisyon la|o na sa sundalo : ration 
2 : halagang } nakalaan na : ration. 

ra # td png [Bik] : bagsak 1 . 

rd‘ta png [Ing] : pro-rata. 

Ra‘tag*n6n png : isa sa mga pangka- 
ting etniko ng Mangyan na matatag- 
puan sa dulong timog ng Oriental 
Mindoro. 


rate (reyt) png [Ing] 1 : halaga ng 
kabayaran batay sa kalkulasyon 2 : 
tiyak na kantidad o halaga ng isang 
bagay kaugnay ng yunit na ginagamit 
bilang pamaritayan o pansukat 3: 
di-nagbabagong bayad sa bawat yunit 
ng kantidad 4: halaga ng pagbebenta; 
presyo 5: hindi nagbabago at angkop 
na halaga o presyo 6 : antas ng bilis, 
pag-unlad, at katulad 7: relatibong 
kalagayan, uri, o kalidad 8 : itinak- 
dang posisyon sa isang serye 9: bayad 
o presyo na itinakda kaugnay ng 
isang eskala o pamatayan 10: sahod 
na ibinibigay nang regular sa isang 
takdang pariahon. ' 

ratify (rat*i-fay) pnd [Ing] : ratipikahin. 

ra*tik png [Ilk] : batik sa dahon ng 
tabako, papel, damit, at iba pa. 


♦ 4 - * 






736 


rating 


read 


rating (rey-ting) png [Ing] 1 : pag-uuri 
batay sa grado o ranggo 2 : tinata- 
yang katayuan ng isang tao o kom- 
panya kaugnay ng kredit o katulad 
3 : porsiyento na mula sa sampling 
ng mga tagapakinig ng radyo o taga- 
panood ng telebisyon at nagpapahi- 
watig ng bilang ng mga tagapakinig 
o tagapanood ng isang partikular 
na programa 4: Ele itinakdang hang- 
gahan o limitasyon ng boltahe, 
dalasan, at katulad batay sa tiyak na 
kalagayan. 

ratio (rey-syo) png [Ing] : relasyon 
ng dalawang magkatulad na magnitud 
kaugnay ng kung ilang ulit nilaman 
ng unang kantidad ang pangaiawang 
kantidad. 


ration (rey-syon) png [Ing] : rasyon. 

rational (ra-syo-nal) pnr [Ing] 1 : ayon 
sa katwiran; makatwiran 2 : nagpa- 
pamalas ng katwiran, tamang desis- 
yon, o pag-iisip 3: hindi naniniwala 
sa di-makatwiran o hindi napapatu- 
nayan sa pamamagitan ng katwiran, 
lalo na hinggil sa relijriyon o kauga- 
lian 4: hindi absurdo. 


rationale (ras-yo-nal) png [Ing] 1 : 
pahayag ng katwiran; mafcitwirang 
paglalahad 2 : saligang katwiran o 
lohikal na batayan. 

ra-ti*pi*k6 pnd mag*ra*ti-pi*k6, ra* 
ti-phka-hfn, i*ra*ti-pi*k6 [Esp ratifaar] 

1 : pagtibayin 2 : kumpirmahin sa 
pamamagitan ng pagpapahayag ng 
pagsang-ayon, pag-aproba, o pormal 
na pahintulot. 

ra*ti*pi*kas*y6 n png [Esp ratification ]: 
pagpapatibay. 

rd'tsa png Kol [Esp racha] 1 : traba- 
hong minadali dahil gipit sa panahon 
2 : mababang uri ng trabaho dahil 
minadali: ratsada -pndra*tsa*Mt\ t 
ru’md'tsa. 

ra*ts6*da png : varyant ng ratsa. 

rat*t£n png Bot [Ilk Pan Mai] : yantok. 

rattle (rat-el) png [Ing] 1 : mabilis, 
sunod-sunod, maiikli, at matalas na 
tunog gaya ng tunog na likha ng 
banggaan ng dalawang matigas na 
bagay 2 : instrumentong lumilikha 
ng gayong tunog 3: pakalog 4: serye 
ng matinik at magkakawing na singsing 
sa dulo ng buntot ng rattlesnake na 
lumilikha ng gayong tunog 5: garal- 
gal na galing sa lalamunan 6: a 
maingay na daldaian b walang saysay 
na usapan 7: tao na buhay na buhay 
kung magsalita o daldal nang daldal 
nang hindi nag-iisip. 

rattlesnake (rat-el is-neyk) png Zoo 


[Ing] : makamandag na ahas (genus 
Crotalus o Sisturus) na may matitinik 
at magkakawing-kawing na singsing 
sa buntot na tumutunog kapag uma- 
alog. 

ra-un png [Iva] : dahon. 

ra*ut*no*k6 # ra png Bot [Iva] : dawa. 

ra*ven (rey-ven) png Zoo [Ing\ : ma¬ 
rking uwak (genus Corvus) na may 
balahibong maitim at makintab at 
huning malakas at marahas. 

raven (rey-ven) pnr [Ing] : makintab 
at maitim gaya ng buhok. 

ravine (ra-vfn) png [Ing] : makipot 
at matarik na lambak na karaniwang 
inagnas ng rumaragasang tubig.' 

raw png: varyant ng daw. 

raw (ro) pnr [Ing] 1 : hindi niluto; 
hilaw, gaya ng pagkain 2 : hindi 
hinog; hilaw, gaya ng bungangkahoy 
3 : nasa likas na kalagayan; hindi 
dumaan sa proseso ng paghahandar- 
pagkikinis, o paglikha 4: sa alak, wa¬ 
lang halong ibang likido; puro 5: a 
tinanggalan ng balat; nakalantad b 
sensitibo dahil nakalantad nang 
walang balat c marantdamin 6: wala 
pang karanasan o kasanayan; baguhan 
7: malamig 8: sariwa; hindi pa nag- 
hihilom o gumagaling, gaya ng sugat 
9 : magaspang ang ugali; bastos 10 : 
hindi dinalisay, gaya ng asukal o 
langis. 

ra*wdng png [Ilk] : bitak o siwang sa 
malalaking bato sa dagat. 

ra # w6t png [Ilk] : lamon. 

ray (rey) png [Ing] 1 : makitid na sinag 
ng liwanag 2 : banaag o bahagyang 
manipestasyon 3: linya na ti-la sumi- 
sinag 4: liwanag o ningning 5: linya 
ng paningin 6: Pis a alinman sa mga 
linya na tila sinisinagan ng liwanag 
na mula sa isang nagniningning na 
lawas b sa pagpapalaganap ng radiant 
energy, tuwid at patayong linya sa 
harapan ng alon 7: tuwid na linya 
na dinaraanan ng radyasyop tungo 
sa isang punto 8 : Zoo isda (order Ba~ 
tiformes) na malapad, sapad, at may 
palikpik na tila pakpak at buntot na 
mahaba at makitid. 

ya png [Esp] 1 : guhit 2: salunggu- 
hit3:pitak 2 , 

ra-ya-dfl-yo png [Esp rayadiUo] : telang 
cotton na guhitan. 

ra*y6’do png [Esp] : guhit; paglilimbag 
ng guhit. 

r6y*hak png [War] : saya. 

rayon (rey-on) png [Ing] 1 : alinman 
sa iba’t ibang himaymay ng tela na 


yari sa viscose 2 : telang yari sa himay¬ 
may na ito. 

rdhyos png [Esp rayo + 5 ] 1: mga bara 
o rod na nakaayos nang pasinag mula 
sa gitnang bahagi ng gulong at tumu- 
tukod sa rim : spoke 2 : mga sinag, 
gaya ng rayos-X. 

rayos-X (ra-yos e-kis) png [Esp] : x-ray. 

r&y*sang png [War] : pako 1 . 

ra*yu*ma png Med [Esp reuma] : anu- 
mang karamdaman na nagdudulot 
ng pamamaga at kirot sa mga kasuka- 
suan, kalamnan, o mga himaymay : 

REUMA, RHEUMATISM. 

razor (rey-zor) png [Ing] 1: instru- 
mentong may talim at ginagamit sa 
pag-ahit o pagputol ng balahibo o 
buhok 2 : instrumentong de-koryente 
na may ganitong gamit. 

razzle-dazzle (raz-el-daz-el) png [/ng] 
1: kaguluhan; magulong pagsasaya 
2: marangyang kasayahan o publisi- 
dad 3: Isp sa futbol, serye ng mapan- 
linlang at komplikadong kilos. 

Rb, symbol (ar-di) Kem [Ing] : rubi¬ 
dium. 


re (rey, ri) pngMus 1 : pantig na gina¬ 
gamit para sa pangaiawang tono sa 
eskalang diyatoniko 2: tonong D. 

re (ri) pnt Bat Kom [Lat res] 1 : sa kaso 
n g 2 : may kaugnayan sa. 

re- pnl [Ing] : pambuo ng pangngaian, 
pandiwa, o pang-abay na karaniwang 
makikita sa mga hiram na salita mula 
sa Latin at nangangahulugang a 
“muli” o “muli at muli” at nagpapa- 
hiwatig ng pag-uulit, hal retype b 
“likod o patalikod” at nagpapahiwa- 
tig ng patalikod na galaw o pagtali- 
kod, hal retrace. 


Re, symbol (ar-i) Kem [Ing] : rhenium. 

react (re-akt) pnd [Ing] 1 : tumugon 
sa isang stimulus; magbago o mag- 
pamalas ng ugaling bunga ng isang 
impluwensiya 2: kumilos bilang tugon 
sa isang bagay 3: kumilos tungo sa 
salungat na direksiyon o taliwas sa 
isang puwersa. 


reactance (ri-ak-tans) png Ele [Ing] : 
pagsalungat ng inductance at capaci¬ 
tance sa alternating current; ipina- 
pahayag sa ohm. 

reaction (ri-ak-syon) 
siyon. 


png [Ing] : reak- 


reactionary (re-ak-syo-nar-i) png, 
pnr [Ing] : reaksiyonaryo. 

reactor (ri-akt-or) png [/ng] : reaktor. 

read (rid) pnd [Ing] : magbasa; bu- 
masa. 








\ 


reader 


reap 


737 


reader (ruder) png [Ing] 1 : tao na 
nagbabasa o bumabasa 2 ; aklat para 
sa pagtuturo at pagsasanay sa pagba- 
basa 3 : tao na bumabasa at sumu- r 
suri sa mga manuskritong maaaring 
ilathala 4 : tao na nagbabasa o bumi- 
bigkas sa harap ng mga tagapanood 
o tagapakinig 5: tao na inatasang f 
magbasa nang malakas, gaya ng mga 
leksiyong mula sa Bibliya 6; lecturer 
o instruktor sa unibersidad 7: katu- 
wang ng isang propesor na nagma- 
marka sa mga pagsusulit, pananalik- 

sik, at katulad. 

readership (ri-der-syip) png [Ing] 1 : 
mga mambabasa ng isang diyaryo, ( 
magasin, at katulad 2 : bilang o dami 

ng mga ito. 

reading (n*ding) png 1 : kilos o prak- 
tika ng isang mambabasa o nagbabasa 
2 : pasalitang interpretasyon ng naka- 
sulat na wika 3: bagay na babasahin 
4 : tiyak na kalidad ng isang babasa¬ 
hin 5 : kaalaman hinggil sa panitikan; 
lawak ng nabasa 6: pagtatanghal na 
may kasamang pagbasa ng akda gaya 
ng dula at tula 7: pagbasa sa instru- 
mentong may gradasyon 8: interpre¬ 
tasyon o pagpapakahulugan sa isang 
babasahin. 

ready (red*i) pnr [Ing] 1: handa; 

nakahanda 2 : kompleto ang pagha- 
handang isinagawa 3: nasa hustong 
kondisyon para sa kagyat na pagkilos 
o paggamit; maaaring gamitin anu- 
mang oras 4 : kompleto, isinaayos, 
at handa para sa isang okasyon o 
layunin 5 s agaran; madalian 8s naka- 

laan. 

ready-made (red-i-meyd) pnr [Ing] 

1: gawa na at maaari nang bilhin, 
hindi na kailangang iorder pa, gaya 
ng damit 2 : para sa agarang pagga¬ 
mit 3: hindi orihinal 4: yan sa 
istandard na sukat. 

re-ak-si-ydn png [Esp reaction] 1: 
pagkilos tungo sa salungat na direk- 
siyon s reaction 2 s pagkilos tungo 
sa konserbatismo sa politika s reac¬ 
tion 3 s tugon sa isang impluwensiya, 
pangyayari, at katulad s reaction 4 s 
tugon na damdamin s reaction 5 s a 
tugon ng katawan sa isang stimuli b 
masamang tugon sa isang gamot s 
reaction 6 s inter-aksiyon ng mga 
substance na dumadaan sa pagbaba- 
gong kemikal s reaction. 

re-ak-si-yo-n6r-yo png [Esp reacdona- 
rio] 1 s tao na may tendensiyang 
sumalungat sa pagbabago at magta- 
guyod ng pagbabalik sa dating sis- 
tpma s reactionary 2 s Pol anumang 


laban sa progreso o lumalabag sa 
batas ng pagsulong ng kasaysayan s 
reactionary. 

re-ak-tf-bo pnr [Esp reactivo] 1 s nag- I 
papalakas ng reaksiyon 2 s tumutugon 
sa halip na nagpapasimula 3 s mahilig 
magbigay o gumawa ng reaksiyon. | 

re-6k-tor png [Ing reactor] Is tao o 
bagay na may reaksiyon 2 s reaktor 
nuklear 3 s Ele bahagi na ginagamit 
upang magbigay ng reactance, lalo 
na ang isang inductor 4s aparato 
para saireaksiyong kemikal ng mga 
substance 5 s tao na may reaksiyon 

sa isang gamot. 

re*6l png [Esp] 1 : dating pilak na 
barya ng Espanya, katumbas ng 12.5 
sentimo 2s salapi sa Brazil, Simula 
noong 1994. 

re-61 pnr [Esp] 1 s tunay 2 s umiiral bi¬ 
lang isang katunayan 3 s aktuwal at 
hindi gawa-gawa o likhang isip lamang 
4 : aktuwal, may obhetibong pag-iral 
5s Pil a hinggil sa pag-iral, kasalu- 
ngat ng di-pag-iral b aktuwal; kasalu- 
ngat ng posibilidad o potensiyal c 
bukod sa karanasan; kasalungat ng 
nakikita 6 : sa potograpiya, aktuwal 
na pagtatagpo ng mga ray, gaya ng 
retratong likha ng kamera. 

real (ril) pnr [Ing] : tunay. 

real acu6rdo (re*al a-kwer*do) png 
Pol [Esp] : noong panahon ng Espan- 
yol, desisyong napagkaisahan ng 
mataas na hukuman sa pamumuno 
ng gobemador heneral. 

real audi6ncia (re-al ow-dyen-sya) 
■*> png Pol [Esp] : noong panahon ng 
Espanyol, kataas-taasang hukuman 
sa Filipinas na may gawaing tila hu¬ 
kuman sa apelasyon at kasangguni 
ng gobemador heneral. 

real estate (ril es-teyt) png [Ing] s 
pmgkas. 

real hacienda (re-al as-yen-da) png 
Pol [Esp] s noong panahon ng Espan¬ 
yol, kagawaran ng tesorerya. 

re-a*li-d£d png [Esp] 1 s kalidad o ka- 


2 s ihilera muli 3 s sumapi o sumama 
muli 4 s muling makipag-alyansa o 

makihanay. 

re-a-li*s6 /mdma-re-a-li-s6, i-re-a-li- 

s6 [Esp realizar] 1 s maunawaan 2 s 
maisakatuparan 3s mapakinabangan. 

realism (ri-a-lfz-em) png [Ing] s re- 
alismo. 

re-a-Hs-mo png [Esp] 1 s interes sa 
aktuwal o tunay sa halip na sa abs- 
trakto s realism 2s tendensiyang 
tingnan o ilarawan ang mga bagay 
nang matapat sa kanilang tunay na 
pag-iral s realism 3 s Sin a paggamit 
sa kulay, anyo, espasyo, at katulad 
upang bigyang diin ang ugnayan ng 
mga ito sa aktuwal o ordinaryong 
karanasang biswal b paglalarawan 
sa sining na tila buong-buong kinopya 
ang tao, pangyayari, o bagay nang 
wari ay walang ginawang anumang 
pagpapaganda, pagpapakinis, o pag- 
daragdag s realism 4 s Lit a paraan 
ng pagtalakay sa paksa sa pamama- 
gitan ng maingat na paglalarawan 
sa pang-araw-araw na pamumuhay, 
karaniwan ng mga taong kabilang 
sa mababang uri b teorya sa pagsu- 
suiat na nagdidiin sa paglalahad ng 
ordinaryo, pamilyar, at pangkarani- 
wang aspekto ng buhay sa paraang 
matapat o tunay at walang binabago : 
realism Ss’HIa doktrina na nagsasaad 
na may obhetibong pag-iral ang mga 
katunayang ipinalalagay na uniber- 
sal b doktrintog nagsasaad na ang 
anumang nakikita, nararamdaman, 
naririnig, at nalalasahan ay umiiral 
nang bukod sa paningin, pandinig, 
panlasa, at pandama s realism. 

re-a-Us-mong sos-ya-Hs-ta png [Esp 
realismo+Tag na Esp socialista] s social 

realism. 

re-a-Hs-ta png [Esp] 1 S tao na may 
tendensiyang tingnan o ilarawan ang 
bagay-bagay sa paraang matapat sa 
tunay na pag-iral s realist 2: Lit Sin 
artist o manunulat na nagtataguyod 
ng realismo s realist 3 s Pil disipulo 

ncr realismo S REALIST. 


lagayan ng pagiging tunay : reality 
2: pagkakahawig sa kung ano ang 
tunay : reality 3: katunayan o ang 
tunay na bagay : reality 4: Pil a 
anumang umiiral na bukod sa mga 
ideang kaugnay nito b anumang 
umiiral na bukod sa iba pang bagay 
at pinagmumulan ng iba pang bagay: 
reality 5 : anumang itinuturing na 
tunay s reality 6: anumang bumubuo 
ng isang bagay na aktuwal o tunay 
na kaiba sa nakikita lamang: reality. 

realign (ri-a-layn) pnd 1 : ituwid muli 


realistic (ri-a-liVtik) pnr\ : interesado 
o batay sa kung ano ang tunay o 
praktikal 2 s hinggil sa realismo, 
makatotohanan. 

realist (ri*a*list) png [Ing] : realista. 

_ hi i 


png 


png 


ream (rim) png [Ing] s resfria. 

reap (rip) pnd [Ing] 1 : gapasin sa 
pamamagitan ng karit o makina 2 : 

anihin. 





n'hiwr 


ih 




lHHl'l - ‘HI- • 


1 1« s 


H.|r 


1! 


1 1* 1 


r 






'HHii!r««ililK| 



reaper 


reaper (ri*per) png [Ing] 1 : mangga- 
gapas 2: makinang panggapas o 
pang-ani. 


rear (rir) png [Ing] 1 : bahaging nasa 
likuran ng anuman 2: espasyo sa 
likod o posisyon sa likuran ng anuman 
3: pinakahuling bahagi ng hukbong 
sandatahan o hukbong-dagat 4: Kol 


puwit. 


reason (ruzon) png : dahilan. 


re*b6Ti*d& png [Esp revalidd ] : pasa- 
litang pagsusulit ng estudyante sa 
kolehiyo hinggil sa ginawang tesis. 


rebate (ri-beyt) png [Ing] 1 : pagba- 
balik ng bahagi ng orihinal na ibi- 
nayad 2 : deskuwento; bawas sa 
halagang dapat ibayad. 


Rebecca (ri-bek-a) png [Ing Heb] : 
sa aklat ng Henesis sa Bibliya, asawa 
ni Isaac at ina nina Esau at Jacob. 


r4*bel pnr [Ing] : rebelde. 


re*be*Ia*d6r png [Esp revelador] 1 : 
aparato, kemikal, at mga materya- 
les 1 na ginagamit p pagdevelop ng 
retrato 2: tao na nagdedevelop ng 
mga retrato. 


re-be-las-y6n png [Esp revelacion] 1 : 
paghahayag; pagbubunyag; pagsisi- 
walat : revelation 2 : anumang ibi- 
nunyag o isiniwalat : revelation 3: 
paghahayag ng Diyos ng karunungan 
sa tao : revelation 4: nasa malaking 
titik, huling aklat sa Bagong Tipan 
ng Bibliva : Revelation. 


re-bel-de png [Esp] 1 : tao na tuma- 
tangging rnaging matapat at naghi- 
himagsik sa pamahalaan : rebel, 
insurekto, insurgent 2 : tao na sumu- 
suway sa anumang batas, autoridad, 
kontrol, o tradisyon : rebel, insurekto, 
insurgent. 


re*bel*de pnr [Esp] 1: mapanghimag- 
sik 2: tumutukoy sa rebelde. 


rebellion (ri-bel-yon) png [Ing] : 
rebelvon. 


/ 


re-behyon png [Esp rebelion] 1 : orga- 
nisado, lantad, at armadong paghi- 
himagsik laban sa pamahalaan o 
pamunuan : rebellion 2 : pagtutol o 
pagsalungat sa anumang autoridad, 
kontrol, o tradisyon : rebellion. 


re*ben*ta*dor png [Esp reventador] : 
paputok na yari sa binalot na pulbura 
na may mitsa at biglang sumisiklab 
at pumuputok kapag sinindihan : 


pakbong. 


re*be*r6*be pnb Kol: mabilisan at 
waiang ingat kahit hindi pa handa. 


re-be*ren*do png [Esp reverendo] : 



738 


karaniwang nasa malaking titik, taguri 
ng paggalang na karaniwang ikina- 
kabit sa unahan ng pangalan ng pari, 


ministro, pastor, o sinumang mor- 
dina para sa tungkuling panrelihiyon: 
reverend. 


re*bers(*ble pnr [Esp reversible] 1 : 
maaaring baligtarin : reversible 2: 
sa tela, hinabi o idinisenyo upang 
maaaring ilantad ang alinmang 
panig : reversible 3: maaaring isuot 
nang baligtaran, gaya ngjaket: rever¬ 
sible. 


re*ber*8i*y6n png [Esp reversion] 1 : 
pagbalik sa dating kalagayan, kilos, 
gawi, paniniwala, at katulad ^rever¬ 
sion 2: Bat a karapatang legal, lalo 
na ng orihinal na may-ari o ng kani- 


yang mga tagapagmana, na arnn o 
manahin ang ari-arian kapag namatay 
ang kasalukuyang may-ari nito b ang 
nasabing ari-arian : reversion 3: Bio 
a muling paglitaw ng mga katangian 
ng lahi na nawala nang matagal sa 
mga nakaraang henerasyon b pag¬ 
balik sa sinaunang uri : reversion. 


re*ber*ti*do pnr [Esp revertido] : ibi- 
nalik; isinauli. 


re*be*s(*no png [Esp revesino] : uri ng 
sugal sa baraha. 


re*bi*s6 pnd mag*re*bi*s6, re*bi*sa* 

hin [Esp revisar] 1 : suriin o muling 
suriin at baguhin : revise 2: pag-isipan 
at baguhin : revise 3: pag-aralang 
muli ang mga napag-aralan na upang 
maghanda para sa isang pagsusulit: 
revise. 


pnr [Esp revisado] 


re*bis*ta png [Esp revista] png 1 : ma- 
gasin 2 : panibagong paglilitis. 


e*bis*y6n png [Esp revision] 1 : proseso 
ng pagrebisa : revision 2 : mga pag- 
babago 3 : binagong anyo o bersiyon, 
gaya ng aklat: revision. 


e*bis*yo*nfs*mo png [Esp revisionismo] 
1: pagtataguyod sa o pag-aproba ng 
rebisyon o pagbabago : ^revisionism 
2: sa mga Marxista, anumang paglihis 
sa doktrina, teorya, o kaugalian : 
revisionism 3: paglihis sa anumang 
autoratibo at tinatanggap ng kara- 
mihan na mga doktrina, teorya, o 
kaugalian : revisionism. 


re*bis*yo*nfs*ta png [Esp revisionista] 
1: tagapagtaguyod ng rebisyon o 
pagbabago lalo na sa doktrinang 
pampolitika o panrelihiyon : revi¬ 
sionist 2 : tao na bumabago : revi¬ 
sionist 3 : alagad ng rebisyonismo : 
revisionist. 


ka pnd mag 


rebulsiyon 


k£, re*bo*ka*hfn [Esp revocar] 1 : 
bawiin, ikansela, o iurong : revoke 
2 : pawalang-bisa : revoke. 


re*bo # kas*y6n png [Esp revocacion] 
1 : pagreboka 2: Bat pagbawi o pag- 
kansela. 


re*b6l*ber png [Ing Esp revolver] 1 : 
baril na may umiinog na silinder at 
mga kamarang sisidlan ng maraming 
bala na maaaring paputukin nang 
sunod-sunod Cf pistola r revolver 
2 : anurnan o sinumang umiinog : 
revolver. ♦ 


re*bol*k6r pnd ma*re*bol*k6r f i*re* 
bol-kdr, mag*re*bol*k^r [Esp revol- 
car] \ matagpuan o malaman, gaya 
ng isang nabulgar na anomalya. 


re*bo*lus*y6n png [Esp revolucion] 1 : 
ganap at sapilitang paglupig o pagpa- 
pabagsak sa namamayaning pama¬ 
halaan o sistemang pampolitika : 
HIMAGSIKAN, REVOLUTION 2\ Pol 3 ra- 


dikal at malaganap na pagbabago 
sa lipunan at estrukturang panlipu- 
nan, lalo na yaong biglaan at may 
kasamang karahasan b sa Marxismo, 
pagpapalit ng naghaharing uri; ang 
hindi mapipigilang transisyon mula 
sa isang sistemang ekonomiko tungo 
sa isa pa na inaasahang magdudulot 
ng pagbabagong pampolitika at ta- 
gumpay ng Komunismo : himagsikan, 
revolution 3: ganap at kapansin- 
pansing pagbabago : himagsikan, revo¬ 
lution 4: pag-inog : himagsikan, re¬ 
volution 5 : anumang pundamental 
na pagbabago ng mga kalagayan o 
kondisvon : himagsikan, revolution. 


re*bo*lus*yo*n6r*yo pnr [Esp revolu- 
cionario] 1: hinggil sa o may katangian 
ng isang rebolusyon o ganap at kapan- 
sin-pansing pagbabago 2: subersibo 
3 : nagdudulot ng rebolusyong pam¬ 
politika 4: umiinog. 


re*bo*s£*do pnr [Esp rebozado] : sa 
pagluluto, inilubog sa bater at ipini- 
rito nang nakalubog sa mantika, gaya 
ng kamaron rebosado. 


re*b6*te png [Esp] 1 : pagtalbog ng 
bola sa haligi o poste 2 : sa jai-alai, 
uri ng pagbato o paghagis sa bola. 


rebound (ri-bawnd) png [Ing] 1 : 
bola na tumalbog mula sa board o 
rim ng basket 2 : pagkuha sa nasabing 
bola. 


rebound (ri*bawnd) pnd [Ing] Is 
tumalbog dahil sa puwersa ng pag- 
salpok 2: italbog 3: umalingawngaw 
4 : magkaroon ng hindi kanais-nais 
na epekto sa gumawa o kumilos. 


re*bul*si*y6n png [Esp revulcion] 1 : 




























739 


recover 


bigla at marahas na pagbabago ng 
damdamin : revulsion 2 : matinding 
damdamin ng pagkasuklam, pagka- 
yamot, o pagkasuya : revulsion. 

recall (ri-kol) pnd [Ing ] 1: gunitain 
2: pabalikin; ibalik 3: pawalang-bisa; 
bawiin 4: ikansela o suspendihin 
ang pagkakatalaga, gaya sa opisyal 
na pampubliko. 

recap (n-kap) pnd [Ing] 1: palitan 

ang napudpod na bahagi ng gulong 
ng sasakyan sa pamamagitan ng 
pagbulkanisa 2: pinaikling recapi¬ 
tulation. 

recapitulation (n-ka*pfts-u-ley*syon) 
png [Ing] : rekapitulasyon. 

receipt (ri-sit) png [Ing] : resibo. 

receive (ri-siv) pnd [Ing] 1: tumang- 
gap; tanggapin 2: magtamo 3: ma- 
kamtan 4: dumanas; danasin 5: 

malaman 6 : sumalubong. 

* 

receiver (ri*siv*er) png [Ing] 1 : sinu- 
man o anumang tumatanggap 2 : 
bahagi ng makina o instrumento na 
tumatanggap ng tunog, senyas, at 
katulad, gaya sa bahagi ng telepono 
na naglalaman ng bahaging pan- 
tainga 3: Bat tao na itinalaga ng 
hukuman na pansamantalang manga- 
siwa sa negosyo at ari-arian ng isang 
tao sa panahon ng litigasyon 4: Isp 
a sa beysbol, ang catcher b sa futbol, 
manlalaro sa koponang opensiba na 
sumasalo, may karapatang sumalo, 
at may kakayahang sumalo ng forward 

pass. 

reception (ri-sep-syon) png [Ing] 
resepsiyon. 

receptionist (ri-sep-syo-mst ) png 
[ Ing] 1: tao na tumanggap ng bisita, 
kliyente, o tawag sa telepono ang ga- 
wain sa isang hotel, opisina, at katu¬ 
lad 2: Kol hostes. 

receptor (re-sep-tor) png Pis [Ing] : 
dulong organ o pangkat ng mga 
dulong organ ng sensory o mga 
neuron na espesyalisadong maging 
sensitibo sa estimulasyon : reseptor. 


recess (ri-ses, ruses) png [Ing] 1: 
pansamantalang pagtigil sa kinauga- 
liang gawain o aktibidad : rises 2 : 
panahon ng gayong pagtigil : rises 
3 : papaloob na bahagi o espasyo 
gaya sa isang look 4: bahaging papa¬ 
loob sa isang hanay ng mga bundok 
5 : tagong bahagi o dakong loob. 

recession (ri-se-syon) png [Ing] 1 : 
pansamantalang paghina ng mga 
aktibidad o kasaganaan ng ekonomiya 
2 : pag-urong mula sa isang pook o 
pun to 3 : papaloob na bahagi ng 


dingding, gusali, at katulad 4: anu¬ 
mang bahaging umuurong 5: hanay 
ng mga tao na papalabas ng simbahan 
pagkatapos ng anumang seremonya 

o ritwal. 

recipe (res-i-pf) png [Ing] : resipe. 

recipient (ri-sip-i-ent) png [Ing] : 
resipyente. 

reciprocal (ri-sip*ro*kal) png Mat [ Ing]: 
ekspresyon o funsiyon na kaugnay 
ng isa pa na kapag pinagmultiply ay 
magiging product ang isa. 

reciprocal (ri-sfp-ro-kal) pnr [Ing] 

1 : katumbas; kapalit 2 : sa magkabi- 
lang panig; sa bawat isa 3: gantihan; 
tugunan 4: Gra sa panghalip, tum- 
basan. 

reciprocity (ris-i-prosu-ti) png [Ing] : 

resiprosidad. 

recital (re-saytal) png [Ing] 1: pag- 
tatanghal ng isang programing 
pangmusika ng iisang musiko, mag- 
aawit, o ng isang maliit na pangkat 
2 : katulad na pagtatanghal sa ibang 
larangan, hal sa sayaw 3: Bat bahagi 
ng isang dokumentong legal na nag- 
sasaad ng mga katunayan 4: pagsasa- 
laysay; pagkukuwento 5: detalyadong 
pagsasaad 6 : salaysay; kuwento. 

recitation (res-i-tey-syon) png [Ing] 

1: pagbigkas nang malakas ng tula 
o talumpati sa harap ng mga tagapa- 
kinig o tagapanood 2 : pagbanggit 
nang sunod-sunod 3: pabigkas na 
tugon ng isang mag-aaial sa kaniyang 
guro tungkol sa aralin 4: tula o anu- 
,;!5> mang prosa na isinaulo at binibigkas. 

recite (ri-sayt) pnd [Ing] 1 : tumula o 
bumigkas ng isinaulong tula o talum¬ 
pati 2 : tumugon, halimbawa sa tanong 
ng guro 3 : magsalaysay o isalaysay 
4 : isa-isang isalaysay o sabihin nang 
sunod-sunod. 

reclaim (ri-kleym) pnd [Ing] 1 : bawiin 
o ibalik muli ang karapatan, ari- 
arian, at katulad 2 : angkinin muli 
3 : gawing kapaki-pakinabang ang 
lupang ilang, tubigan, at katulad 4: 
kunin muli ang mga substance sa 
anyong puro at kapaki-pakinabang 
mula sa itinapon o ibinasurang mga 
bagay Cf recycle 5: ibalik sa nais na 
paraan ng pamumuhay, idea, at ka¬ 
tulad. 

recognition (rek-og-m-syon) png [Ing] 
Is pagkilala 2 : pagtukoy sa isang 
bagay na dati nang nakita, narinig, 
o nalalaman 3: pagturing na tunay 
o umiiral ang isang bagay 4: pagki¬ 
lala sa isang bagay bilang may bisa 
o karapatdapat na suriin o pag-aralan 


5 : pagkilala at pagpapahalaga sa 
tagumpay, serbisyo, o kagalingan 6: 
pagpapahayag nito sa pamamagitan 
ng isang parangal 7: pormal na pag¬ 
kilala o pagpapahayag. 

recognize (rek-og-nayz) pnd [Ing] 

1: kilalanin ang isang bagay o tao na 
dati nang kilala; kilalanin muli 2 : 
matuklasan ang katangian ng isang 
bagay o tao 3: aminin 4: kilalanin 
ang pag-iral, katunayan, o katangian 
5 : magpahalaga; pahalagahan ang 
tagumpay, serbisyo, o kagalingan 6 : 
kilalanin batay sa kaalaman hinggil 
sa anyo, itsura, katangian 7: pormal 
na kilalanin bilang isang yunit na 
pampolitika 8 : pansinin sa pamama¬ 
gitan ng pagbati, pakikipagkamay, o 
katulad 9: Bat kilalanin bilang tunay 
na anak ang isang di-lehitimong 

supling. 

recollection (ri-ko-lek-syon) png[Ing] 

1: paggunita o pag-alaala 2: alaala; 
gunita. 

recommendation (rek o men dey- 
syon) png f Ing] : rekomendasyon. 

reconciliation (rek-on-sil-i-ey-syon) 
png [/ng] : rekonsilyasyon. 

reconciliator (re-kon-sil*yey-tor) png 
[Ing] : rekonsilyador. 

recondition (ri-kon-di-syon) pnd 
[Ing] : ibalik sa mabuting kondisyon; 
komponihin;^ ayusin. 

reconnaissance (ri-kon-i-sans) png 
[ Ing] 1: Mil pagsisiyasat, pagmaman- 
man, o pag-aaral sa posisyon, teri- 
tor)^o, at kakayahan ng kaaway 2 : 
pagsusuri o pagsiyasat sa isang rehiyon 
o pook para sa layuning heolohiko, 
pang-inhinyeriya, at katulad 3: Heo 
pagsuri sa pangkalahatang katangiang 
heolohiko ng isang rehiyon. 

reconstruction (ri-konsurak-syon) 
png [Ing] 1: pagtatayo o pagtatatag 
muli 2: pagbubuong muli 3: pag- 
aayos muli 3: anumang itinayo o 
binuo muli. 

record (re-kord) png [Ing] : rekord. 

recorder (ri-kor-der) png [/ng] : 
rekorder. 

recording (ri-kor-ding) png [Ing] : 

rekording. 

recourse (ri-kors) png [Ing] : rekurso. 

recover (ri-ko-ver) pnd [Ing] 1: bawiin 
o mabawi ang ari-arian,, karapatan, 
o katulad 2 : makuhang muli; mai- 
balik 3 : manumbalik ang dating 
kalusugan; gumaling sa karamdaman 
4: Bat a makuha sa pamamagitan 
ng hatol ng hukuman o sa pamama- 








recreation 


740 


redwood 


gitan ng prosesong legal b maangkin 
ang karapatang mag-ari sa pamama- 
gitan.ng pamamaraang legal 5: 
makaahon sa masamang kalagayan, 
ugali, o katulad 6 : kunin ang isang 
substance mula sa itinapong bagay 
o basura sa anyong kapaki-paki- 
nabang. 

recreation (rek-ri-ey-syon) png 1: 
proseso o paraan ng paglilibang o 
pag-aaliw sa sarili 2 : kasiya-siyang 
aktibidad. 

recruit (ri-krnt) png [Ing] 1: bagong 
kalap na kawal : rekluta 2: bagong 
kasapi ng isang pangkat, organisas- 
yon, o katulad : rekluta. 

recruit (ri-krut) pnd [Ing] : mangalap 
ng mga bagong kawal bilang dagdag 
na kasapi sa hukbo. 

recruiter (ri*krut*er)/wg [Ing] : tao 
na nanga-ngalap ng bagong kasapi 
o tauhan : reklutador. 

rectal (rek-tal) pnr [Ing] : hinggil sa 
rectum. 

rectangle (rek-tang-el) png [Ing] s 

parihaba. 

rectangular (rek-tang-u-lar) pnr [Ing] : 
hugis parihaba. 

& 

rectification (rek-ti-fi-key-syon) png 
[Ing] : rektipikasyon. 

rectifier (rek-ti-fay-er) png [Ing] : 
rektipikador. 

rectify (rek-ti-fay) pnd [Ing] : irekti- 
pika; retipikahin. 

rectilinear (rek-ti-lin-i-ar) pnr [Ing] 

1 : bumubuo ng tuwid na linya 2 : 
binubuo ng mga tuwid na linya 3: 
kumikilos sa isang tuwid na linya. 

recto (rek-to) png [Ing] t: nasa ka- 
nang pahina ng isang bukas na aklat 
o manuskrito 2 : ang harap ng isang 
pahina ng papel o manuskrito Cf 

VERSO. 

rector (rek-tor) png [Ing] : rektor. 

rectory (rek-to-n) png [Ing\ z bahay 
ng rektor. 

rectum (rek-tum) png Ana [Ing] z 
tuwid at huling bahagi ng bituka at 
nagtatapos sa puwet. 

recycle (ri-say*kel) pnd [Ing] : ibalik 
ang materyales sa dating yugto ng 
proseso, lalo na upang gawing kapaki- 
pakinabang ang basura : resiklo. 

red pnr [Ing] 1: pula 2: pulahan. 

redeem (ri-dim) pnd [Ing] t: bumili; 
magbayad 2 : bayaran ang dating 
ari-arian na nailit 3: tubusin ang bagay 
na isinanla 4: tuparin ang isang 
pangako o panata 5: punuan ang 


pagkukulang at katulad 6 : tubusin 
sa pagkakapiit o pagkakadukot sa 
pamamagitan ng pagbibigay ng 
ransom 7: sa teolohiya, tubusin sa 
pagkakasala. 

redeemer (ri-dim-er) png [Ing] 1: 
t na tumubos, halsa bagay na nawala 
a tagapagligtas; tagapagpalaya 3: 
si nalaking titik, si Hesukristo. 

redemption (ri-demp-syon) png [Ing] 

1 : pagkatubos; pagtubos 2: pagka- 
kaligtas 3: sa teolohiyang Kristiyano, 
pagkakaligtas sa mga kasalanan. 

Red Guard (red gard) png [Ing] z 
alinman sa iba’t ibang sosyalista o 
radikal na pangkat. 

redneck (red-nek) png Alp [Ing] : sa 
katimugang bahagi ng United States, 
hindi nakapag-aral na puti at nag- 
tratrabaho bilang manggagawa sa 
bukid. 

re a do*bl6'do pnr [Esp] 1 : pinarami*? 
pinalakas, pinasidhi, pinalaki, o pina- 
lawak 2 : dinoble. 

re a do a bl£n a te png [Esp] : tagatambol. 

re*d6 a ble pngMus [Esp] : tuloy-tuloy 
at ritmikong tunog ng tambol, kara- 
niwang ginagamit sa militar. 

re-d6-ma png [Esp] : flask. 

re a don a d6l png f£s/?] 1 : sirkumperen- 
siya; pabilog na balangkas 2 : pabilog 
na tanghalan, gaya sa sirko. 

redr688 (ri-dres) png [Ing] 1 : pagwa- 
wasto ng anumang mali 2: kaJayaan 
sa anumang kamalian o pagkakapin- 
sala 3: paglunas sa pagkakamali o 
pagkakapinsala sa pamamagitan ng 
pagbabayad 4: pagsasaayos; pagtu- 
tuwid muli. 

Red Sea (red si) png [Ing] : Dagat 
na Pula. 

Redskin (reds-km) png Alp [Ing] : 
Amerikanong Indian o katutubong 
Amerikano. 

reduce (ri-dyus) pnd [Ing] 1 : paliitin 
ang lawak, laki, halaga, bilang, at 
katulad 2 : ibaba ang antas, intensi- 
dad, o katulad 3: ilagay sa isang tiyak 
na estado, kalagayan, o kaayusan 5: 
isailalim sa autoridad o kontrol 6 : 
sa pagluluto, igain ang tubig gaya sa 
sarsa, sabaw, at katulad 7: sa poto- 
grapiya, bawasan ang densidad ng 
nakalantad na negative 8 : isaayos 
ang pasobra, gaya sa obserbasyong 
pang-astronomiya 9: Mat palitan ang 
denomination o anyo ng isang fun- 
siyon, polynomial, o katulad 9: Kerri 
a tanggalin ang oxygen b dagdagan 
ang hydrogen C baguhin ang com¬ 


pound upang higit na bumaba ang 
valence ng positibong element. 

reduced instruction set computer 

(ri-dyust ins-tak-syon set kom-pyu-ter) 
png [Ing] : gumagamit ng mga pro¬ 
cessor na idinisenyo upang mabili- 
sang magsagawa ng limitadong bilang 
ng simpleng instruksiyon. 

reductio ad absurdum (re-duk-s)d o 
ad ab-siir-dum) png [Lat “mauwi sa 
pagiging absurdo fr ] : paraan ng pag- 
sinsay sa is&ng argumento sa pama¬ 
magitan ng pagpapakita na absurdo 
ang lohikal na kauuwian nito. 

reduction (ri-duk-syon) png [Ing] : 
reduksiyon. 

reductionism (ri-duk-syon-izm) png 
[Ing] : reduksiyonismo. 

4 

re*duk*si a y6n png [Esp reduccion] 1: 
Pol noong panahon ng Espanyol, 
pagpapatahimik sa mga tao sa pama¬ 
magitan ng pag-ipon sa isang pook 
2 : pagpapababa pagpapaliit: reduc¬ 
tion 3: pagbawas; pagkakabawas : 
reduction 4: halaga o laki ng naba- 
was o naalis : reduction 5: pinaliit 
na kopya, gaya sa retrato : reduction 
6: Kent a pagtanggal ng oxygen b 
pagdaragdag ng hydrogen C pagba- 
baba ng valence ng isang positibong 
element ng compound : reduction. 

re a duk a si a yo a nfs a mo png [Esp reduc- 
cionismo] 1: tendensiya o prinsipyo 
na gawing payak ang pagsusuri sa 
masalimuot na bagay : reductionism 
2 : doktrina na nagsasaad na maa- 
aring lubusang maintindihan ang 
isang sistema sa pamamagitan ng 
paisa-isang pag-intindi sa mga bahagi 
nito; pag-unawa sa isang idea sa 
pamamagitan ng simpleng konsepto 
na kaugnay nito : reductionism. 

re a dun a dan*si a yd png [Esp redun- 
dancia] 1: kalidad o kalagayan ng 
pagiging maulit 2 : mababaw na pag- 
uulit. 

re a dun a d6n*te pnr [Esp] 1: labis sa 
kailangan o normal 2 : paulit-ulit. 

re*dup a li a kas a y6n png [Esp] 1: pag- 
dodoble 2: pag-uulit 3: pag-uulit sa 
titik o kataga sa salita na walang pag- 
babago o may kakakaunting pagba- 
bago lamang, hal sarisari, batubato. 

redwood (red-wud) png [Ing] 1 : Bot 
malaki at mataas na punongkahoy 
(Sequoia sempemrens) na matatagpuan 
sa California 2: kahoy na mula sa 
purlong ito na kulav kayumangging 
pula at itinuturing na mahalaga 3: 
kahoy na kulay pula 4: alinman sa 
iba’t ibang punongkahoy na napag- 







: JUfl 


■ 'J2L:i m 2 —:. urn u 


<* k< 



reed 


741 


refrigerator 


kukunan ng pulang tina ang kahoy. 

reed (rid) png [/ng] 1: tuwid na tang- 
kay ng alinman sa maraming damo, 
lalo na ang kabilang sa mga genus 
Phragmites at Arundo na nabubuhay 
sa matubig na pook 2 : ang tangkay 
ng gayong halaman 3: anumang gawa 
sa gayong tangkay, gaya ng palaso 
4: Mus a pipa na gawa dito o mula 
sa hungkag na tangkay ng ibang 
halaman b maliit at nababaluktot 
na piraso ng patpat o metal na ikina- 
kabit sa bokadura ng ilang instru- 
mentong hinihipan c alinmang 
instrumento na may gayong kagami- 
tan gaya sa oboe, klarinete, at katulad 
5: maliit at malukong na hulma 6: 
yunit ng haba na katumbas ng anim 
na cubit. 

reef (rif) png [Ing] : tangrib. 

reel (ril) png [Ing] 1: silinder, balang- 
kas, o ibang kagamitan na umiikot 
sa isang axis at ginagamit na ikiran 
2 : umiikot na kagamitang nakakabit 
sa dulo ng pamingwit at ginagamit 
na ikiran ng pisi 3: karete ng sinulid 
4: karltidad ng isang bagay na inikid 
dito 5: sa potograpiya, a ikiran ng 
film, lalo na ng film ng pelikula b 
rolyo ng pelikula c laiagyan ng rolyo 
ng film sa developing tank. 

reel (ril) pnd [Ing] 1: magpasuray- 
suray, halimbawa dahil sa pagkahilo, 
kalasingan, o pagkakasuntok 2 : 
magpagiray-giray o matumba 3 : 
magpaikot-ikot 5: magkaroon ng 
pakiramdam na umiikot. 

re > e > lek*si*y6n png [Esp reeleccion] : 
muling paghahalal. 

re-e-lek-si-yo-nis-ta png [Esp reelec- 
cionista] : opisyal na naghahangad 
na maihalal muli sa katungkulang 
ginagampanan. 

re-eng • ka r nas*y6n png [Esp reincar¬ 
nation ] 1: paniniwalang bumabalik 
ang kaluluwa sa lupa sa ibang katawan 
o anyo pagkaraang mamatay ang 
katawan : reincarnation 2 : muling 
pagsilang ng kaluluwa sa ibang ka¬ 
tawan : reincarnation 3: bagong 
engkarnasyon, gaya ng tao : reincar¬ 
nation. 

ref png Kol [Ing] : pinaikling referee 
o refrigerator. 

ref, daglat [Ing] 1 : reference 2: refer 

to (sumangguni sa o isangguni sa). 

* 

refer (ri-fer) pnd [Ing] 1: ituon ang 
pansin o isip sa isang bagay 2 : sumang¬ 
guni para sa isang impormasyon o 
anumang kinakailangan 3: magbigay 
ng impormasyon, pagsusuri, o pasiya. 


referee (ref-i-rf) png [Ing] 1 :1 spa sa 
ilang laro, hurado na may tungku- 
ling itinatakda ng alituntunin ng isang 
laro b tagapangasiwa ng laban, lalo 
na sa futboi o boksing 2 : tao na han- 
dang patotohanan ang karakter o 
katangian ng aplikante 3: Bat tao na 
pinili ng hukuman na kumuha ng 
patotoo o testimonya sa isang kaso 
at ibalik ito sa hukuman nang may 
rekomendasyon hinggil sa hatol o 
desisyon 4: tao na nangunguna sa 
isang pjulong at piniling magpasiya 
hinggil sa pagtatalo. 

reference (ref-er-ens) png [Ing] 1 : 
reperensiya 2 : sanggunian. 

referendum (refii-ren-dum) png Pol 
[Ing] 1: proseso ng paghahain ng 
usaping pampolitika o panukalang 
batas sa mga mamamayan upang 
pagpasiyahan nila kung tatanggapin 
o hindi 2 : boto na nakukuha sa 
referendum. 

refine (re-fayn) pnd [Ing] : repinahin. 

refined (re*faynd) pnr [Ing] : repi- 
nado. 


neriya 


png [Ing] 


reflect (rf-flekt) pnd [Ing] 1 : patal- 
bugin ang init, liwanag, tunog, o 
katulad mula sa isang rabaw 2 : ipa- 
kita ang hulagway; ilarawan ang isang 
bagay, gaya sa salamin 3: ipinakikita; 
pinaiiral 4: maging dahilan o sang¬ 
gunian 5: a magnilay-nilay; pag-isipan 
ang isang bagay b alamin kung kara- 
pat-dapat. 

•reflection (rf-flek-syon) png [Ing] : 
repleksiyon. 

reflective (ri-flek-tiv) pnr [Ing] : 
repleksibo. 

reflector (ri-flek-tor) png [Ing] 1: 
replektor 2: Pis substance, gaya ng 
graphite o tubig na ginagamit upang 
mapigilan ang pagtakas ng mga 
neutron mula sa ubod ng isang reaktor. 

reflex (rf-flex) pnr [Ing] 1 : sa kilos, 
hiwalay sa sariling kapasiyahan, gaya 
ng automatikong tugon sa pag-esti- 
mula sa isang nerve, Aa/bahing 2 : 
sa anggulo, higit sa 180° 3: nakaliyad 
4: sa isip at katulad, nakatuon sa 
sarili 5: hinggil sa di-kusang tugon 
sa isang estimulo. 

reflexive (re*flek*sfv) pnr [Ing] 1 : 
Gra repleksibo 3 2: tumutugon 3: 
maaaring magdulot ng repleksiyon. 

reflexologist (re‘fleks*o-lo*dyfst) png 

[Ing] : tao na eksperto sa reflexology. 

reflexology (ri-fleks-6-lod-zi) png 


[Ing] 1: sistema ng masahe sa pama- 
magitan ng pagpisil sa ilang tiyak na 
bahagi ng sa paa, kamay, at ulo, 
ginagamit upang makapagpagaan 
ng pakiramdam at malunasan ang 
karamdaman 2: Sik siyentipikong 
pag-aaral sa mga reflex. 

reform (rfform) png [Ing] : reporma. 

reformation (rif-or*mey-syon) png 
[Ing] : repormasyon. 

reformatory (ri-f 6 r-ma*tor-i) png 
[Ing] : repormatoryo. 

reformer (ri-foruner) png [Ing] : 
repormista. 

reformism (ri»for*miZ‘em) png [Ing ]: 
patakaran ng pagrereporma sa halip 
na abolisyon o rebolusyon. 

re*f6rm - ist png [Ing] : repormista. 

refract (ri-frakt) pnd [Ing] 1: isaila- 
lim sa refraction 2 : tiyakin ang kon- 
disyong repraktibo ng mata. 

refracting telescope (re*frak ting 
te*les*kowp) png [Ing] : teleskopyong 
gumagamit ng lenteng obhetibo 
upang makapagtipon ng liwar^g. 

refraction (ri-frak-syon) png [Ing] : 
repraksiyon. 

refractor (ri-frak-tor) png [Ing] t: 
sinuman o anuman may kakayahang 
magkaroon ng refraction 2 : refrac¬ 
ting telescope. 

refrain (ri*freyn) png Lit [Ing] : pari- 
rala o taludtod 51 a nauulit nang halin- 
hinan sa isang awit o tula. 

refreshment (ri*fresh*ment) png 
[Ing] : represko. 

refrigerant (ri-fridz-i-rant) png [Ing] 

1 : substance na ginagamit sa refrige¬ 
ration 2: Med substance na nakaka- 
pagpalamig o nagkakapagpababa 
ng lagnat. 

refrigerate (ri-fridz-i-reyt) pnd [Ing] 

1 : palamigin; panatilihing malamig 
2 : imbakin sa pamamagitan ng pag- 
papalamig, pagyeyelo, o pag-eelado. 

refrigeration (ri*fridz*i-rey*syon) png 
[ Ing] 1: pagpapalamig: repriherasyon 
2 : pag-iimbak ng pagkain o katulad 
na pamamagitan ng pagpapalamig, 
pagyeyelo, o pag-eelado : reprihe¬ 
rasyon. 

refrigerator (ri*fridz*i*rey*tor) png 
[Ing] 1: kasangkapan o silid imbakan 
ng pagkain na may katangian mag- 
kulob ng lamig at makapagpayelo : 
repriherador 2 : bahagi ng aparato 
para sa distilasyon na nagpapalamig 
sa vapor upang bumalik sa anyong 

likido : repriher.<u)or. 








F 


r I 











refuge 


742 


refuge (ref-yudz) png i pook na silu- 
ngan o nagdudulot ng proteksiyon. 

refugee (ref-yu-dyi) png [Ing] : sinu- 
mang tumakas o umalis sa sariling 
bayan at nagtungo sa ibang bansa 
upang maghanap ng kaligtasan 
habang may digmaan, kaguluhang 
pampolitika, o kalamidad. 

refund (rnfand) png [Ing] 1 : pagsa- 
sauli ng bayad 2 : bayad na isinauli 
3: pagbabalik ng perang iriutang o 
nagastos. 

refuse (re*fyuz) pnd [Ing] 1 : tumanggi; 
tanggihan 2 : tumangging tanggapin 
ang anumang inihahain o ibinibigay 
3: tumangging magbigay; tanggihan 
ang pakiusap, hinihiling, o katulad 
4: magpahayag ng hangaring hindi 
gagawin ang isang bagay. 

refute (re-fyut) pnd [Ing] 1: patu- 
nayang huwad; pabulaanan; pasinu- 
ngalingan 2 : patunayang mali o 
nagkakamali ang isang tao. 

re*ga*d6*ra png [Esp] : kagamitang 
pandilig var legadera : sprinkler. 

re*ga*d6 # ro png [Esp] ; kanal para sa 
irigasyon o patubig. 

re-ga-df-yo png [Esp regadto] : lupang 
may patubig. 

regal (rugal) pnr [Ing] 1 : hinggil sa 
hari o maharlika 2 : kahawig ng hari 
o karapat-dapat para sa hari 3: mari- 
ngal; dakila. 

regalia (ri-gal-ya) pnd [Ing] 1 : sagisag 
ng maharlika na ginagamit sa koro- 
nasyon 2 : palatandaan o sagisag ng 
ranggo o tungkulin 3: anumang 
maringal at kapansin-pansing kasu- 
otan, palamuti, o katulad. 

re*ga*lls png Bot [Ing] 1 : katas ng 
itim na ugat ng halamang ginagamit 
sa sangkap sa gamot at pampatamis : 
licorice, likoris 2 : halamang baging 
( Glycyrrhiza glabra) na pinagmumulan 
ng nasabing katas : licorice, likoris. 

re*g6 a lo png [Esp] : anumang inihan- 
dog : pamemegayan, pandapati. 

regatta (ri-gat*a) png [Ing] 1 : karera 
ng mga sasakyang pandagat, gaya ng 
yate o bangkang sinasagwan 2 : orga- 
nisadong serye ng nasabing paligsahan 
3: matibay at guhitang telang cotton. 

regent (rudyent) png [Ing] : rehente. 

regidor (re*hi-dor) png Pol [Esp] : 
kagawad. 

regime (re-dzfm) png [Ing] : rehimen. 

regimen (redz*i-men) pnd [Ing] 1 : 
Med kontroladong programa ng 
diyeta, ehersisyo, at paraan ng pa- 


mumuhay na may layuning panati- 
lihin o ibalik ang dating kalusugan 
2 : rehimen. 

regiment (redz-i-ment) png Mil [Ing] : 
sampanaw. 

region (ri-dyon) png [Ing] : rehiyon. 

% 

regionalism (ri‘dzo*na*liz-em) png 
[Ing] : rehiyonalismo. 

register (redzds’ter) png [Ing] : 
rehistro. 

registrar (redz*is*trar) png [Ing] : 

rehistrador. 

registration (redz-is*trey-syon) png 
[Ing] : rehistro. 

registry (redz-is-tn) png [Ing] : rehistro. 

r6g*la png [Esp] 1: proseso ng pag- 
labas ng dugo at ibang bagay mula 
sa lamad ng sinapupunan ng tigulang 
at hindi buntis na babae, karaniwang 
minsan isang buwan hanggang sa 
yugto ng menopos : menstruation 
2: a tuntunin b ang lumilitaw na 
tunguhin c sa sugal, ang nakikitang 
panalo. 

reg*la*d6 r png [Esp] 1: kasangkapang 
ginagamit sa pagguhit nang matuwid 
2 : panuto sa pagguhit nang matuwid. 

reg*la'm6n*to png [Esp] 1: tuntunin 
2 : kautusan; ordinansa. - 

reg-16-ta png [Esp] 1: Ark makitid na 
piraso na naghihiwalay sa mga molde 
2 : sa paglilimbag, manipis na piraso 
ng kahoy o metal na ginagamit upang 
paghiwalayin ang mga tipo. 

reg*n£s png [Ilk] : nahulog na mga 
butil mula sa mga nakabungkos at 
inimbak na palay. 

regression (ri*gre*syon) png [Ing] 1 : 
kilos na pabalik; pagbalik sa dating 
kalagayan 2: relapse o reversion 3: 
Sik mental na pagbabalik sa mga 
unang yugto ng buhay, lalo na pama- 
magitan ng hipnosis o karamdaman 
sa pag-iisip 4: sa estadistika, sukat 
ng relasyon ng halaga ng mean ng 
isang variable at katurpbas na halaga 
ng ibang salik. 

re a gu a la*d6r png [Esp] 1 : bahagi ng 
isang aparato o kasangkapan na 
nagpapabilis o nagpapabagal sa takbo 
o dili kaya’y nakakapagpalakas o 
nakapagpapahina sa tunog nito : 
regulator 2: tagapamahala : regu¬ 
lator. 

regular (re-gu-lar, reg-yu-lar) pnr [Esp 
Ing] 1: normal; pangkaraniwan; 
kinaugalian 2 : magkakapantay ang 
pagkakaayos 3: sumusunod o alin- 
sunod sa isang tuntunin, prinsipyo, 
o disiplina 4: umuulit sa tiyak na 


panahon 5: may tiyak na gawi at 
panahon 6: maayos; nasa ayos 7: 
kalipikado para sa isang trabaho o 
gawain 8 : ginagawa o nangyayari sa 
isang tiyak na panahon. 

re*gu a la a ri a d6d png [Esp] : pagiging 

regular. 

re a gu a las a y6n png [Esp regulacion] 1 : 
patakaran o atas sa autoridad upang 
maisaayos ang kilos; namamayaning 
batas : regulation 2 : pangangasiwa 
sa patnamagitan ng tuntunin o batas: 
regulation. 

regulation (reg-yu-ley^syon) png [Ing] : 
regulasyon. 

r6*hab png [Ing rehabilitation] : paga- 
mutan ng mga lulong sa bawal na 
gamot. 

re a ha a bi a li a t6 /?n^mag a re a ha a bi a li a t6, 
i a re a ha a bi a li a td, re a ha a bi a li*ta a hin 

[Esp rehabilitar] 1: Med ibalik sa 
dating kondisyon, kakayahan, o lakas: 
rehabilitate 2: Kom ibalik sa mabu- 
ting pamamahala gaya ng negosyong 
nabangkarote : rehabilitate 3: ita- 
guyod ang magandang reputasyon : 
rehabilitate 4: ibalik sa dating kapa- 
sidad, katayuan, ranggo, karapatan, 
o pribilehiyo : rehabilitate. 

re a ha a bi a li*tas a y6n png [Esp rehabili- 
tacion] 1: pagbabalik sa normal na 
pamumuhay o pagbabalik ng kaka- 
yahang maging epektibo, lalo na 
pagkaraang mabilanggo o magkasa- 
kit: rehabilitation 2 : ibalik sa dating 
pribilehiyo, reputasyon, o tamang 
kondisyon : rehabilitation. 

rehabilitate (re-ha-bMutey-syon) pnd 
[Ing] : magrehabilita; rehabilitahin. 

rehabilitation (re*ha-bi-li‘tey*syon) 
png [Ing\ : rehabilitasyon. 

rd-has png [Esp rejas] 1 : bamng kahoy 
o metal na nakatayo, karaniwang 
ginagamit bilang pansalalay, pang- 
harang, bakod, o pantukod : rail 2 : 
gril. 

rehearsal (ri-her-sal) png[Ing] : ensayo. 

rehearse (ri'hers) pnd [Ing] 1: mag- 
ensayo 2 : magbigay ng talaan; isa- 
isahin. 

re a h6n a te png [Esp regente] 1 : tao na 
itinalagang mamahala ng estado ha¬ 
bang may sakit o walang kakayahan 
ang namumuno : regent 2 : kasapi 
ng lupong namumuno ng isang uni- 
bersidad ng estado o sistemang pang- 
. edukasyon ng estado : regent. 

re-hi*m6n png [Esp regimen] 1 : sistema 
ng pamumuno o pamamahala : 
regime, regimen 2 : namumuno o 



i 



reklutador 


rehimyento 

* 


743 


namamayaning sistema ng pamu- 
muno; pamahalaan : regime, regimen 
3 : panahon ng pag-iral ng isang pa- • 
mahalaan o sistema ng pamumuno : 
regime, regimen. 


re*him-y6lVtO png Mil [Esp regimiento] : 
samp an aw. 

re*his*tr6*do png [Esp] : nakarehistro. 

re # his*tra*d 6r png [Esp registrador] 1: 
tao na nag-iingat ng mga rekord o 
talaan : registrar 2 : ahente ng isang 
bangko, kompanya, o ibang korpo- 
rasyon na may tungkuling magpatunay 
at magrehistro ng securities : regis¬ 
trar 3 : opisyal sa paaralan, kolehiyo, 
o unibersidad na namamahala sa mga 
personal at akademikong rekord ng 
mga estudyante, naglalabas ng opisyal 
na mga grado, at nagpapadala ng 
opisyal na publikasyon at katulad : 
registrar 4: pangunahing adminis- 
tratibong opisyal sa unibersidad : 
registrar. 


re-his-tro png [Esp registro] 1: pagpa- 
patala; pagtatala : registration 2 : 
lahok sa talaan o listahan : register 
3 : pangkat o bilang na nakatala : 
register 4: opisyal na pagpapatala 
ng pangalan sa talaan ng mga kalipi- 
kadong botante : registration 5: 
sertipikadong katunayan ng pagpa¬ 
patala : registration 6 : pook o opisina 
na kinaroonan ng mga rekord : 
registry 5 : opisyal na talaan ng 
kapanganakan, kasal, kamatayan, 
pagpapadala, propesyonal, o ng kali- 
pikadong botante sa isang distrito : 
register 6: a opisyal na pagpapatala 
b katunayan nito 7: aklat na pinag- 
tatalaan ng mga bagay upang mapag- 
sanggunian : register, registry 8 : 
mekanikal na kagamitan na automa- 
tikong nagtatala ng bilis, lakas, pu- 
wersa, o katulad : register 9: cash 
register 10: Mus a kompas o saklaw 
ng tinig o ng instrumento b isang 
tiyak na serye ng tono, lalo ng tinig 
ng tao, na nalilikha sa parehong 
paraan at may parehong kalidad c 
sa organo, pagtigil : register. 

re*hi*y6n png [Esp region] 1: malawak 
at tuloy-tuloy na rabaw, espasyo, o 
lawas : region 2 : bahagi ng rabaw 
ng mundo, lupa o karagatan, na na- 
pakalaki at karaniwang di-matiyak 
ang lawak: region 3: distrito na hindi 
kaugnay ng lawak o hanggahan 4: 
bahagi ng sansinukob, gaya ng* kala- 
ngitan : region 5: malawak at di- 
matiyak na pook o lawak ng isang 
bagay; espera : region 6 : larangan 
ng interes, aktibidad, o gawain: region 


7 : administratibong dibisyon ng 
lungsod o teritoryo : region 8: Ana 
dibisyon ng katawan o bahagi ng 
katawan : region. 

re*hi-yo*na*Hs*mo png [Esp regional- 
ismo ] 1: prinsipyo o sistema ng pag- 
hahati ng lungsod, estado, at katulad 
sa magkakahiwalay na rehiyong ad- 
minis tratibo : regionalism 2 : pagta- 
taguyod sa ganitong prinsipyo o 
sistema : regionalism 3: kalidad o 
katangiang taglay lamang ng ilang 
pook, gaya ng paraan ng pagsasalita : 
regionalism 4: masugid na pagsulong 
sa interes ng sariling rehiyon : regio¬ 
nalism 5: Lit teorya o praktika ng 
pagdidiin sa katangiang panrehiyon 
ng isang pook o tagpuan gaya ng 
pagdidiin sa katutubong paraan ng 
pagsasalita : regionalism. 

re*hi # yO'na*lfs*ta png [Esp regionaUsta ] : 
tao na nagtataguyod ng rehiyonalismo. 

reify (ri-i-fay) pnd: baguhin ang tao, 
abstraksiyon, o katulad upang maging 
bagay o materyal. 

reign (reyn) png [Ing] : reynado. 

reimburse (n-im-bers) pnd [Ing] 1: 
ibalik ang ibinayad 2 : bayaran ang 
nagastos o nawala. 

reimbursement (ri im bers ment) 
png [Ing] 1: pagbabayad sa nagastos 
2: pagbabalik ng ibinayad 3: halagang 
ibinalik o binayaran. 

rein (reyn) png [Ing] : renda. 

reincarnation (ri*in*kar-ney-syon) 
png [Ing] : reengkarnasyon. 

reindeer (reyn-dfr) png Zoo [Ing] : 
alijSman sa malalaking usa (genus 
Rangifer) na may sungay : reno. 

reinforcement (ri-in-fors-ment) png 
[Ing] 1: repwerso 2: Sik pagpapatibay 
ng probabilidad na lumikha ng tugon 
ang isang estimulo sa pamamagitan 
ng pagbibigay o di-pagbibigay ng 
gantimpala. 

reject (ri-jekt) png [Ing] : tao o bagay 
na tinanggihan, itinakwil, o hindi isi- 
nama dahil hindi umabot sa istandard 
o itinuring na hindi karapat-dapat: 
retsasado. 

reject (ri*jekt) pnd [Ing] 1: tumang- 
ging tanggapin, kilalanin, o paniwalaan 
2 : tumangging pagbigyan ang isang 
pakiusap, utos, o katulad 3: tumang¬ 
ging kilalanin o tanggapin ang isang 
tao; itakwil 4: itapon o ituring bilang 
di-kanais-nais o di-kapaki-pakinabang 
5 : isuka; iluwa 6 : ipuwera; huwag 
isama 7: Med mamatay ang organ o 
tissue na isinalin sa ibang katawan sa 
pamamagitan ng operasyon. 


rejoiner (ri-jon-der) png[Ing] 1 : ang 
isinasaad o ipinahahayag sa tugon 
2: Bat sa isang kaso, tugon ng nasa- 
sakdal sa paratang ng naghahabla. 

re*ka*do png [Esp recado] : mga dagdag 
na sangkap sa lutuin. 

re*ka*pi“tu # ias*y6n png [Esp recapitu- 
lacion] 1: pagbibigay ng maikling 
buod; paglalagom, lalo na pagkata- 
pos ng isang talakayan o talumpati: 
recapitulation 2: Bio teorya na nag- 
sasaad na nauulit ang proseso ng 
ebolusyon ng isang organismo sa 
mga yugto ng pagkabuo ng bilig 
nito : recapitulation 3: Mus bahagi 
ng isang movement, gaya sa sonata 
na muling inilalahad ang mga tema 
ng eksposisyon : recapitulation. 

re*kar-go png [Esp recargo] : dagdag 
na interes sa utang na hindi naba- 
yaran. 

re-ke*rim-y6ivto png [Esp requeri- 
miento] 1: anumang kailangan upang 
magtagumpay o maisakatuparan ang 
binabalak : requirement, rekisito 2 : 
anumang kinakailangan : require¬ 
ment, rekisito 3: bagay na hinihingi 
o kailangang maibigay : requirement, 
rekisito. 

re*ki"s6 png [Esp requiza] : masusing 
pagsisiyasat sa pamamagitan ng pag- 
hahalughog sa mga sisidlan, gaya ng 
mga kahon, bag, at katulad. 

re*ki“SiS'y6n png [Esp requisicion] 1: 
paghingi : requisition 2 : hiling na 
idinudulog : requisition 3: a pormal 
o autoratibong paghingi para sa isang 
bagay na kailangang gawin o ibigay 
b form na pinagsusulatan ng mga 
ito : requisition 4: nakasulat na 
hiling o order para sa ilang bagay, 
gaya ng mga suplay : requisition 5: 
autoratibo at opisyal na paghiling, 
gaya ng isang petisyon na hulihin 
ang isang kriminal : requisition 6 : 
kailangan o mahalagang kondisyon : 
requisition. 

re # ki*Si*to png [Esp requisito] : reke- 
rimyento. 

rek'k&t png [Ilk] : bukbok ng palay. 

rek*\a*m&T\'tepng[Espreclamante] 1: 
tao na umaangkin 2 : tao na nagre- 
reklamo o naghahabla. 

rek"l£*mo png [Esp reclamo] 1: pagpa- 
pahayag ng hindi pagkakontento : 
complaint 2: a pagdaing b karaingan 
3 : paghahabla; pagdedemanda. 

rek # lu*t& png [Esp recluta] : recruit. 

rek'lu*ta*d6r png [Esp reclutador] : 
recruiter. 







rekobeko 


744 


reiatibo 


re*ko*bd a ko png [Esp recoveco] : naka- 
lilito at hindi kinakailangang detalye, 
gaya sa paghingi ng paliwanag, salay- 
say, o katulad. 

re-kd-do png [Esp recodo ] : anggulo, 
sulok, o liko ng daan. 

Re-ko-le-to png [Esp Recole to] : 
orden ng mga fraile para sa buhay na 
tiwalag at walang humpay na pag- 
ninilay. 

re-ko-mervdd pud mag*re # ko*meiv 
da, i*re*ko*men*dd [Esp recomendar] 
1 : itanghal na karapat-dapat na tang- 
gapin, gamitin, o pagkatiwalaan 2 : 
ilarawan ang isang bagay na kailangan 
o nababagay 3: ipayo 4: hikayatin 
ang tangkilik o pagtanggap. 

re*ko*men a dd'do pnr [Esp recomendado ]: 
inirekomenda. 

re*ko*men*das*y6n png [Esp recomen - 
dacion] 1 : tagubilin : recommendation 
2: pagpapayo : recommendation 3: 
liham o katulad na nagrerekomeda 
sa isang bagay o tao : recommendation 
4: anumang nagsisilbing taguyod 
para sa isang tao o bagay; paghikayat 
sa tangkilik o pagtanggap : recom¬ 
mendation, proposal. 

re-ko-no-sf-do pnr [Esp reconocido] i 
kinikilala; tinatanggap. 

re-kon-sil-ya*d6r png [Esp reconcilia- 
dor] : tagapamagitan sa dalawa o 
higit pang panig na pinagkakasundo: 
reconciliator. 

re-korvsil-yas-ydn png [Esp reconcilia- 
cion] 1 : pagkakasundo ng dalawang 
panig na hinati ng hindi pagkakau- 
nawaan : reconciliation 2 : proseso 
ng pagtutugma : reconciliation 3: 
pagtiyak ng pagkakatulad ng dalawang 
bagay : reconciliation 4: pagiging 
armonisado o magkatugma : recon¬ 
ciliation. 

rd’kord png [Ing record] 1 : a piraso 
ng katunayan o impormasyon na 
binubuo ng opisyal na pagsasalaysay 
ng isang pangyayari, sinabi, at katu¬ 
lad b dokumento na nagtatala nito : 
record 2 : pagpreserba sa pamama- 
gitan ng pagsulat o ibang permanen- 
teng pamamaraan ; record 3 s plaka 
4: Bat a opisyal na ulat ng mga 
pangyayari o hatol ng hukuman b 
kopya ng mga nakasulat na reklamo 
ng naghahabla at ang katwiran o 
tugon ng inihahabla sa isang kasong 
hahatulan ng hukuman : record 5: 
a kabuuan ng mga katunayan hing- 
gil sa nakaraan ng isang tao b talaan 
ng mga krimeng nagawa ng isang tao: 
record 6 : pinakanatatanging pagta- 


tanghal o kahanga-hangang pangya¬ 
yari sa isang larangan : record 7: 
pinakamataas na marka o pinakama- 
husay na rate na naitala gaya sa isports: 
record 8 : opisyal na kasulatan na 
itatago at iingatan : record 9: bagay 
na nagsisilbing alaala ng isang tao o 
bagay : record. 

re a k6r a der png [Ing] 1: tao na pagta- 
tala ang gawain; tagapagtala 2 : elek- 
tronikong kasangkapan na ginagamit 
sa rekording, hal teyp rekorder 3: 
Mus instrumentong hinihipan at 
kahawig ng plauta ngunit hinihipan 
sa dulo at may higit na hungkag na 
tunog. 

V 

re*k6r*ding png [Ing recording] 1: 
kilos o gawd ng isang nagrerekord : 
recording 2 : anumang inirekord, 
gaya ng akdang pangmusika: record¬ 
ing 3: anumang ginagamit sa paggawa 
ng rekord : recording 4: proseso 
na pagrerekord ng mga senyas na 
audio at video upang kopyahin nabg 
maramihan sa hinaharap : recording. 

re*ka-ri*da png [Esp recorrida] : distan- 
siyang nilalakbay o dinadaanan 
kapag palagiang naglalakbay. 

re*k6rte png [Esp recorte] : mga pinag- 
tabasan o pinagputulan. 

rek a rdk png [Ilk] 1: masinsing buko 
ng mga kahoy lalo na ng kawayan 
2 : tunog ng kumukulong bigas sa 
pagluluto 3: tunog ng baradong 
ilong. 

r6k a ta png [Esp recta] : mahaba at 
tuwid na daan o lansangan. 

rek*tdng a gu a l6 png [Esp rectanggulo] : 
parihaba. 

rek a ti a pi a kd pnd mag-rek-ti-pi-kd, 

i*rek*ti*pi*ka [Esp rectificar] Isiwasto; 
isaayos : rectify 2 : dalisayin, lalo na 
ang mga inuming alkoholiko sa 
pamamagitan ng paulit-ulit na disti¬ 
lasyon : rectiey 3 s isaayos ang pagtaya 
o kalkulasyon, gaya ng instrumento 
o takbo ng paglalakbay sa dagat : 
rectify 4: Ele palitan ng direct 
current ang alternating' current : 
rectify 5: tayahin ang haba ng isang 

kurba : rectify. 

• * 

rek*ti*pi*ka*d6r png [Esp rectificador] 

1: anuman o sinumang nagsasaayos 
o nagwawasto : rectifier 2: Ele apa- 
rato na ginagamit upang gawing 
direct current ang alternating current: 
rectifier 3: aparato sa proseso ng 
distilasyon, nagbubukod sa mga 
materyales na volatile sa pamamagi¬ 
tan ng kondensasyon ng mga ito : 
rectifier. 


rek-ti*pi-kas*y6n png [Esp rectificacion] 
1: pagwawasto; pagtutugma : recti¬ 
fication 2: Kem pagdalisay, lalo na 
sa inuming alkoholiko sa pamama¬ 
gitan ng paulit-ulit na distilasyon : 
rectification 3: pagsasaayos sa pag¬ 
taya o kalkulasyon, gaya ng instru¬ 
mento o takbo ng paglalakbay sa 
dagat : rectification 4: Ele pagba- 
bago sa alternating current upang 
maging direct current: rectification 
5: pagtaya sa haba ng isang kurba : 
rectification. 

rdk-to pnr [Esp recto] : makatarungan; 
ma tuwid. 

rdk'tor png [Esp rector] 1 : klerigo 
na namamahala sa isang parokya 
sa simbahang Protestante : rector 
2: sa Katoliko Romano, eklesyastiko 
na namamahala sa kolehiyo o kongre- 
gasyon : rector 3: sa simbahang 
Anglican, nagmamay-ari ng lahat ng 
karapatan, kontribusyon, at katulad : 
rector 4: pinuno ng ilang unibersi- 
dad, kolehiyo, o paaralan : rector. 

re*kdr*80 png [Esp recurso] 1: pag¬ 
hingi ng tulong o proteksiyon sa isang 
tao o bagay s recourse 2 : tao o bagay 
na hinihingan ng tulong o protek¬ 
siyon : recourse. 

rek'wdr’do png [Esp recuerdo] 1: nai- 
wang impresyon sa isipan; alaala : 
remembrance 2: paggunita; pagka- 
gunita; pag-alaala : remembrance 3: 
kakayahang gumunita : remembrance 
4: haba ng panahong naaalala ; 
remembrance 5: anumang nakaka- 
pagpaalala ng isang pook, tao, o bagay: 
remembrance 6 : handog o regalo na 
ibinigay bilang alaala ng pag-ibig o 
pagkakaibigan : remembrance. 

relapse (ridaps) pnd [Ing] Is ma- 
numbalik sa dating kalagayan, gawi, 
o katulad 2: mabinat 3: manumbalik 
sa bisyo, masamang ugali, o pagka- 
kamali. 

re*ias*y6n png [Esp relacion] 1: kaug- 
nayan 2: salaysay o paglalahad. 

relate (ri-leyt) pnd [Ing] 1: isalaysay 
, ang pangyayari, kalagayan, o katulad 
2: itatag ang ugnayan, koneksiyon, 
o relasyon; iugnay 3: magtatag ng 
ugnayang panlipunan sa isang tao o 
bagay. 

re-la-ti'bo pnr [Esp relativo] 1: itinu- 
turing na kaugnay ng isang bagay; 
komparatibo 2: umiiral o may tiyak 
na katangian batay sa ibang bagay; 
hjndi nagsasarili o absoluto 3: may 
kaugnayan o relasyon 4: Ora hinggil 
sa isang salita o ibang salik na nag- 
papakilala sa isang parirala na bahagi 






src * 


J f A 





relation 


745 


rematsado 


ng paksa o panaguri at tumutukoy 
sa ilang salik ng pangunahing pari- 
rala. 

* 

relation (ri-ley-syon) png [/ng] 1: 
relasyon; ugnayan 2 : kamag-anak 
3: Mat property na nag-uugnay sa 
dalawang kantidad sa isang tiyak na 
ayos, gaya sa equality o inequality 4: 
Bat paglalahad ng impormasyon 5: 
emosyonal na ugnayan, lalo na ang 
sexual na ugnayan ng dalawang tao. 

relationship (ri-ley-syon-syip) png 
[Ing] : kaugnayan. 

relative (rel-a-tiv) png [Ing] 1 : kamag- 
anak 2: a anumang may kaugnayan 
sa iba b anumang nakasalalay sa 
ibang salik ang sukat, katangian, at 
katulad; kasalungat ng absoluto 3: 
Gra panghalip na pamanggit. 

relative (rel-a-tfv) pnr [Ing] : relatibo. 

relativity (rel-a-tiv-i-ti) png [Ing] 1; 
pagiging kaugnay 2: Pis teorya na 
binuo, pangunahin, ni Albert Eins¬ 
tein, at nagsasaad na ang lahat ng 
mosyon ay may kahulugang kaugnay 
ng isang balangkas ng sanggunian at 
relatibo sa espasyo at panahon, sa 
halip na mga konseptong absoluto. 

re*l£x pnd [Ing] t : bawasan ang ten- 
siyon o pagiging mahigpit o matigas; 
paluwagin 2 : bawasan ang lakas, 
puwersa, o lakas 3: bawasan o pahi- 
nain ang pagpupunyagi o atensiyon 
4: sa batas at disiplina, luwagan; 
bawasan ang pagiging estrikto 5s 
bigyang ginhawa o tanggalin ang 
epekto ng tensiyon, pag-aalala, at 
katulad 6: maging hindi gaanong 
estrikto 7: bawasan o tigilan ang pag- 
tratrabaho o paggawa lalo na upang 
magpahinga o maglibang 8 : palayain 
ang sarili sa tensiyon, pagkamahiyain, 
o pag-aalala. 

relay (ri-ley) png [Ing] 1 : serye ng 
mga taong naghahalinhinan 2: ba- 
gong pangkat ng mga aso o kabayo 
na inihanda para sa pangangaso o 
paglalakbay 3: Isp a relay race b 
haba ng isang relay race 4: £&kaga- 
mitan na binubuo ng elektromagnet 
at armadura upang ang pagbabago 
sa current o boltahe sa isang sirkito 
ay makalikha ng pagbabago sa kala- 
gayang elektrikal ng isa pang sirkito 
o upang maapektuhan ang ibang 
kagamitan sa ibang sirkito. 

relay (ri-ley) pnd [Ing] 1 : dalhin 
paharap; isulong 2: ipadala muli ang 
senyas, mensahe, at katulad sa pama- 
magitan ng telegrapiya 3: maghatid 
ng mensahe. 


relay race (ri-ley reys) png Isp [Ing] : 
karera ng dalawa o higit pang kopo- 
nan ng mga manlalaro, na ang bawat 
manlalaro ay hinahalinhan ng isang 
kasama sa koponan pagkaraang tak- 
buhin ang isang bahagi ng distansi- 
yang dapat takbuhin. 

release (ri-lis) png [Ing] 1 : paglaya 
o pagpapalaya mula sa pagkakapiit, 
obligasyon, sakit, at katulad 2 : pag- 
kawala sa anumang pumipigil o 
nagtatali 3: dokumento o impormas- 
yong inihanda upang ilathala 4: Bat 
a pagsusuko ng karapatan o katulad 
b dokumento na naglalaman nito 5: 
mekanismong pangkontrol na nag- 
papaandar at nagpapahinto sa isang 
makina. 

re*(6*bo png [Esp relevo] 1 : pagkawala 
o pagkakaroon ng ginhawa sa pama- 
magitan ng pagtanggal ng kirot, 
pang-aalipusta, o bagabag : relief 
2: bagay o paraan upang maalis ang 
sakit, bagabag, o katulad : relief 3: 
salapi, pagkain, ibang tulong na ibi- 
nibigay sa mahirap o nangangaila- 
ngan : relief 4: pagkawala sa obligas¬ 
yon, gawain, dahil sa pagdating ng 
kahalili o kapalit : relief 5: tao na 
kahalili o kapalit var relyebo : relief. 

reliance (ri-lay*ans) png [Ing] 1 : 
pagtitiwala 2: pag-asa 3: sinuman o 
anumang pinagkakatiwalaan o ina- 
asahan. 

relic (rel-ik) png [Ing] : relikya. 

relics (rel-iks) png [Ing] 1 : naiwang 
bahagi o labi 2 : labi ng katawan ng 
namatay na tao. 

relief (ri-lif) png [Ing] 1: relebo 2: 
X&biglaan na pagbabago sa eksena, 
leksiyon, at katulad 3: tingkad, katan- 
yagan na dulot ng kontrast o pagka- 
kaiba 4: Sin pagpapaumbok ng isang 
pigura o bahagi nito kaysa ibang 
bahagi, gaya sa eskultura o katulad : 
relyebe 5: Sin akda na may gayong 
estilo 6 : pag-alsa ng ibang bahagi 
ng ilustrasyon o ipininta upang mag- 
karoon ng ikatlong dimensiyon. 

religion (re-hdz-on) png [Ing] : reli- 

hiyon. 

re*li*hi*y6n png [Esp religion] 1 : pani- 
niwala sa sobrenatural na kapangya- 
rihang kumokontrol sa lahat, lalo 
na sa personal na Diyos o diyos- 
diyosan na inaasahang sambahin o 
sundin : religion 2 : pagpapahayag 
ng gayong pagsamba o pagsunod : 
religion 3: isang tiyak na sistema ng 
pananampalataya at pagsamba : re¬ 
ligion 4: buhay ng mga rnonghe at 
mga madre : religion 5: bagay na 


pinahahalagahan : religion. 

re*li*hi*y6*sa pnr [Esp religiosa] 1 : 
hinggil sa relihiyori 2: deboto, re* 

li*hi*y6*so kung lalaki. 

re*li*k6r*yo png [Esp relicario] i agnos. 

% 

re*Ifk*ya png [Esp reliquia] png 1: 
naiwang alaala ng isang bagay mula 
sa nakaraan : relic 2 : labi na may 
mataas na halaga dahil sa kalumaan 
o kaugnayan nito sa nakaraan : 
relic 3: naiwang labi ng isang bagay: 
relic 4: sa Katoliko Romano at mga 
simbahang Griyego, ang katawan, 
bahagi ng katawan, o ibang perso¬ 
nal na alaala ng isang santo, martir, 
o ibang sagradong tao na iniingatan 
at itinuturing na banal : relic. 

re* 16 png [Esp reloj] : orasan var relos, 
rilos. 

relocation (ri-lo-key-syon) png [Ing] : 
relokasyon. 

re*lo*he*rf*ya png [Esp relojeria] : 
tindahan o pagawaan ng reio. 

re*lo*h6*ro png [Esp relojero] : tao na 
gumagawa o kumukompone ng relo. 

re*lo*kas*y6n png [Esp relocacion] 1 : 
pook na nilipatan : relocation 2 : 
paglipat sa bagong pook o gawain : 

RELOCATION. 

rel*y6*be png [Esp relieve] : relief 4 . 

rel*y6*bo png [Esp relevo] s varyant 

ng relebo. 

rel*ye*n6*do pnr [Esp reUenado] : pina- 
lamanan, gaya pg manok, isda, o 
kame. 

rel*y6*no png [Esp relleno] : putahe 
ng isda, manok, o karneng pinala- 
manan ng rekado. 

remain (ri-meyn) pnd [Ing] 1 : mana- 
tili sa kasalukuyang estado o kalagayan 
2 : manatili sa kinalalagyang pook; 
maiwan 3: maiwan pagkaraang ma- 
tanggal, mawalan, o masalanta 5: 
itago; iimbak; ireserba 6: iwan ang 
kailangan pang gawin, sabihin, o 
ipakita. - 

remainder (ri-meyn*der) png>[Ing] 
1 : ang naiwan o natira 2 : ang naiwang 
bahagi 3: Mat a kantidad na naiwan 
pagkaraan ng subtraction b bahagi 
ng dividend na hindi maaring hatiin 
ng divisor. 

remark (ri-mark) png 1: puna 2; 
kaswal at maikling pagpapahayag 
ng opinyon o saloobin. 

re*ma*t£*do pnr [Esp] : inilit^ gaya 
ng isinanlang ari-arian, dahil hindi 
na-tubos o nabayaran ang utang. 

re*VM*ta6*do pnr [Esp remachado] 


% 

i 




mi I* 


r *** 


• * 

i 


i 









rematse 


746 


repair 


1 : matibay o matatag 2 : ginamitan 
ng rematse. 

re*m6*tse png [Esp remache] : tornil- 
yong metal na may ulo sa isang dulo 
at ginagamit na panghugpong sa mga 
pohas o harakilan : paltak, rivet. 

remedy (rem-i-df) png [Ing ] : re- 
medyo. 

re-med-y^'ble png [Esp remediable ] : 
may remedyo pa; maaaring kumpo- 
nihin. 

re*m6d*y0 png [Esp re medio] 1 : anu- 
mang nakapapawi o nakagagamot 
ng sakit o kirot; gamot : remedy 2 : 
anumang tumatanggal sa kasamaan 
o nagwawasto sa kamaiian : remedy 
3: Bat legal na paraan ng pagpapa- 
tupad ng karapatan o pagwawasto o 
paglunas sa isang kamaiian : remedy. 

remembrance (ri-mem-brans) png 
[Ing] : rekwerdo. 

re*m6*sa png [Esp] 1 : ipinadalang 
bayad 2 : ipinadalang kalakal. 

re-me-tus png [ Tir]: pag-aalay ng na- 
aning palay o mais sa mabubuting 
espiritu para sa masaganang ani. 

remission (re-mhsyon) png [Ing] 1 : 
pagpapatawad, gaya sa kasalanan o 
pagkakamali 2 : pagbawas sa senten- 
siya ng bilanggo dahil sa mabuting 
asal nito 3: paghina ng puwersa, 
epekto, bisa, o antas lalo na sa kirot 
o sakit; pansarnantalang pagkawala 
ng mga sintomas. 

remittance (re-mit-ans) png [Ing] 1 : 

pagpapadala ng salapi, tseke, o ka- 
tulad tungo sa malayong pook 2 : 
salapi o katumbas nito na ipinapa- 
dala mula sa isang pook tungo sa 
ibang pook. 

rem*m6ng png [Ilk] : rama 2 . 

r6*mo png [Esp Wai] : sagwan. 

re-modbno png [Esp] : alimpuyo. 

re*m6l*ke png [Esp rernolque] : paghila 
sa sasakyan, barko, o katulad sa pa- 
mamagitan ng lubid, kadena, o ibang 
kagamitang panghila. 

Re*mon*t6 a do png [Esp] : tribu o 
pangkat ng mga tao na bumabalik 
pa rin sa bundok kahit maayos na ang 
buhay sa kapatagan. 

re*mon*ti*do png Pol [Esp] : noong 
panahon ng Espanyol, tao na namun- 
dok upang umiwas sa hurisdiksiyon 
ng pamahalaang Espanyol. 

re*mon*t4*do pnr [Esp] : muling ini- 
lagay sa balangkas, gaya ng makina 
na muling isinakay sa balangkas nito. 

re*mor*dim*y6n-to png [Esp remordi- 


miento] : masidhi at masakit na pagsi- 
sisi sa kasamaang ginawa : remorse. 

remorse (ri-mors) png [Ing] : remor- 
dimyento. 

remote (ri-mowt) pnr 1 : magkalayo; 
nakapuwesto nang may distansiya sa 

pagitan 2: malayo at liblib 3: mata- 

gal na;napakatagal na; malaon na 
4 : malayo na ugnayan, gaya sa kamag- 
anak 5 : walang kaugnayan o relasyon 
6 : hindi direkta, malapit, o pangu- 
nahin; hindi tuwirang sangkot; walang 
impluwensiya 7: malayong mang- 
yari; hindi malinaw o tiyak 8: malayo 
at malamig ang pakikitungo 9: ba- 
hagya; katiting. 

removal (ri-mu-val) png [Ing] 1: pag- 
tanggal o pagkakatanggal 2: paglipat 
ng tirahan, posisyon, o katulad 3: 
pagkatanggal sa trabaho o opisina. 

remove (rhmuv) pnd [Ing] 1: ilipat 
sa isang pook o posisyon; tanggalin 
2: hubarin, gaya sa damit 3: paali- 
sin, gaya sa umuupa 4: tanggalin sa 
trabaho; sesantihin 5: alisin; iurong 
7: patayin 8: tanggalin; putulin 9: 
iwala. 

re*mu-ne*ras-y6n png [Esp remunera¬ 
tion] 1: bayad sa pagkakaabala, ser- 
bisyong ibinigay, o katulad : remune¬ 
ration 2 : gantimpala : remlneration. 

remunerate (ri-myu-ne-reyt) pnd 
[Ing] 1: bayaran ang serbisyong ibi¬ 
nigay, pagkakaabala, at katulad 2 : 
magbigay ng gantimpala. 

remuneration (ri-my-ne-rey-syon) png 
[Ing] : remunerasyon. 

Renaissance (re-na«sans, ri-ney-sans, 
ren-i-sans) png [IngFre] 1: gawain, 
diwa, o panahon ng malaking sigla 
at pagpapanibago sa sining, literatura, 
o pag-aaral sa Europa na nagsimula 
noong ikalabing-apat na siglo at 
umabot hanggang ikalabimpitong 
siglo, nagpapahiwatig ng pagbabago 
o transisyon mula sa Edad Medya 
tungo sa modernong mundo: Rena- 
simyento 2 : anyo at paraan ng pag- 
tuturing sa sining na ginafmit sa 
nasabing panahon : renasimyemto 
3: karaniwang nasa maliit na titik, a 
anumang katulad na panibagong 
sigla b pagpapanibago sa buhay, sigla, 
interes, at katulad; muling pagkabuhay. 

renal (rf-nal) f nr Ana [Ing] : hinggil 
sa rinyon o kalapit na rehiyon. 

re*na*sim*y6n*to png [Esp renaci- 
miento] : renaissance. 

r6n*da png [Esp reinda] 1: mahaba 
at makitid na istrap na nakakabit ang 
magkabilang dulo sa bara na nasa 


bibig ng kabayo at ginagamit upang 
gabayan o makontrol ng sumasakay 
ang hayop : rein 2 : paraan ng pag- 
gabay o pagkontrol : rein. 

rendezvous (ran-de-vu) png [Ing Fre] 

1: kasunduan ng dalawa o higit pang 
tao na magtagpo sa isang tiyak na 
oras o panahon 2 : pook na pinagta- 
tagpuan o pinagtitipunan 3: itinak- 
dang pagtatagpo sa kalawakan ng 
mga sasakyang pangkalawakan. 

ren-df-do pnr [Esp] : pagod na pagod 
var rindido. > 

* 

renegade (ren-i-geyd) png [Ing] \: 
tao na umalis sa partido o kilusan 
tungo sa ibang partido o kilusan 2 : 
rebelde 3: bandido 4: tao na tumi- 
walag sa isang relihiyon. 

rerngan pnr [Mrw] : sabay. 

reng-gak png [Mrw] : bilasa. 

reng*g£t png [Ilk] : bitak. 

re-ngft png Zoo [Mrw] : lam ok. 

re - no png Zoo [Esp] : reindeer. 

renovate (ren-o*veyt) pnd [Ing] 1: 
ibalik sa maayos na kalagayan 2 : 
gawing tila bago muli. 

renovation (ren-o-vey-syon) png [Ing] : 
pagbabalik sa maayos na kalagayan; 
pagsasaayos. 

rent png [Ing] : renta. 

r6n»ta png [Esp] : upa sa isang bagay 
na ginagamit na pag-aari ng iba : 
rent. 

r6n*tal png [Ing] 1: halagang ibinayad 
o tinanggap bilang upa 2 : apartment, 
bahay, o ibang ari-arian na pinapau- 
pahan 3: kita mula sa pagpapaupa. 

renunciation (ri-nun-si-ey-syon) png 
[Ing] : renunsiya. 

re*nun*si*y6 png [Esp renuncia] : pag- 
talikdan, pagbawi, pagsasakri-pisyo, 
o pag-abandona sa karapatan, titulo, 
ambisyon, at katulad : renunciation. 

r6*o au’s6n*te png Bat [Esp] : tao na 
nilitis nang di-kaharap o nakadalo. 

re*orga*ni-s5 pnd mag-re*or # gami* 
s^, re*or*ga-ni*sa*hm^ [Esp] 1: muling 
itatag; buuing muli 2 : baguhin ang 


re*or*ga # ni-sa*d6r png [Esp] : tao na 
muling nagtatag. 

re*6s a tra png Ark [Esp] : bahagi ng 
bubungan na nakakabit sa hanay ng 
mga kflo; pamakuan ng kanaladong 
yero. 

rep png Kol [Ing] ; pinaikling reper¬ 
tory o representative. 

repair (ri-peyr) pnd [Ing] 1 : ibalik 





reparasyon 


747 


report 



sa maayos na kondisyon pagkaraang 
mabulok o mapinsala 2 : patibayin; 
pagandaliin 3: lunasan; gawan ng 
remedyo; ayusin. 

re*pa*ras*y6n png [Esp reparation ] 1: 
pagwawasto sa kamalian o pinsalang 
nagawa : reparasyon 2 : bayad-pinsala : 
reparasyon 3 : pagbabalik sa maayos 
na kalagayan : reparasyon. 

reparation (rep-a-rey-syon) png [Ing] : 
reparasyon. 

re*pa*r6 png [Esp] 1 : pag-obserba 2: 
pagpuna. 

repartee (rep-ar-tf) png [Ing] 1 : 
patnig 1 2: usapang puno ng mahusay 
o mabilis na tugon. 

re*p£ a so png [Esp] : balik-aral. 

repeal (ri-pfl) pnd [Ing] : pawalang- 
bisa. 

repeat (ri*pit) pnd [Ing] 1 : sabihing 
muli; bigkasin muli 2 : ulitin; gawing 
muli 3: gumaya; tularan 4: maganap 

muli; maulit. 

% 

repellent (ri-pel-ent) png [ Ing] 1 : 
anumang nakapagpapataboy o naka- 
pagpapalayo, gaya sa lamok o iba 
pang kulisap 2 : gamot na nagsisil- 
bing panlaban o panlunas sa pama- 
maga at katulad 3: alinman sa iba’t 
ibang solution na inilalagay sa tela 
at damit upang patibayin ito laban 
sa amag, tubig, kulisap, at katulad. 

re-pe*r6n'Si*y£ png [Esp referenda ] 

1: pagsangguni o pagkakasangguni: 
reference 2: sanggunian 3: pagtukoy; 
pagbanggit: reference 4: direksiyon 
sa isang aklat o akda na sumangguni 
sa ibang aklat para sa karagdagang 
impormasyon : reference 5: marka 
na nagpapaghiwatig nito, gaya ng 
asterisko : reference 6: pagtuturo sa 
ibang bukal ng impormasyon : refe¬ 
rence 7: tao na tinutukoy na maaring 
magpatunay sa kakayahan, katangian, 
at katulad : reference 8 : paglalahad, 
karaniwang nakasulat, hinggil sa 
kakayahan at katangian ng isang tao : 
reference 9 : kaugnayan; kinalaman : 
reference . 

r 

repertoire (rep-er-twar) png [Ing] 
1: repertoryo 2: Lit Tro Sin kalipu- 
nan ng mga akda na umiiral sa isang 
larangan ng sining : repertory. 

repertory (rep-er-tor-i) png [ Ing] 1: 
repertoire 2 2: Tro pangkat ng mga 
aktor at aktres na regular na nagta- 
tanghal ng mga dula, opera, at katu¬ 
lad : repertoryo 3: kalipunan ng mga 
bagay na maaaring gamitin anumang 
oras 4 : gusaling pinaglalagakan; 
bodega. 


re-per*t6ryo png [Esp repertorio] : re¬ 
pertory 2 . 

re*pe a tis*y6n png [Esp repetition] 1: 
pag-uulit; kilos, pagtatanghal, pro- 
duksiyon, o paglalahad na inuulit : 
repetition 2: inulit na bigkas o pana- 
nalita : repetition 3: anumang ginawa 
o bunga ng pag-uulit: repetition 4: 
kopya ng orihinal; reproduksiyon 
5: Bat a kilos o paghinging ibalik ang 
bayad o delivery na ibinigay dahil sa 
isang pagkakamali b bawiin kapag 
hindi natupad ang mga kondisyon : 
repetition. 

repetition (rep-i-ti-syon) png [Ing] : 
repetisyon. 

re*prke png [Esp repique] : tunog ng 
batingaw; kalembang ng kampana. 

re*pi*nd /mdmag a re*pi g n£ f re a pi*na* 

bin [Esp refinar] 1: gawing pino o 
purong-puro; tanggalin ang mgadumi 
2 : gawing elegante at pino; alisin 
ang bulgaridad o kagaspangan 3: 
kinisin ang kalagayan o anyo sa pa- 
mamagitan ng pagdalisay 5: gawing 
higit na pino, banayad, at katulad 
6 : pabutihin o linangin sa pamama- 
gitan ng pagdaragdag ng elementong 
superyor o higit na makinis. 

re-pi-na*do pnr [Esp refinado] 1 : 
may-roon o kakikitaan ng maayos at 
mataas na panlasa o hilig : refined 
2 : malaya sa bulgaridad o kagaspa¬ 
ngan : refined 3: walang dumi; dalisay; 
puro : refined 4: eksaktong-eksakto : 
refined. 

re*pi*ne*ri*ya png [Esp refinena] : 

es-tablisimyento para sa pagdalisay 
v ng isang bagay, gaya sa metal, asukal, 
o petrolyo : refinery. 

re*plek*Sl*bo pnr [Esp reflexivo] 1: 
hinggil sa refleksiyon : reflective 2 : 
may tendensiyang mag-isip o magni- 
lay-nilay : reflective 3: Ora pasarili, 
gaya ng pandiwa at panghalip: refle¬ 
xive. 

re*plek*si a y6n png [Esp reflexion] 

1: hulagway na nabuo at sinalamin 
ng isang rabaw : reflection 2 : pag- 
tutuon ng isip sa isang bagay; mataman 
na pagsusuri : reflection 3: idea na 
pinag-iisipan o pinagninilay-nilayan: 
reflection 4: Pis a pagtalbog ng liwa- 
nag, init, tunog, at katulad pagkaraang 
dumapo sa isang rabaw b anumang 
tumalbog gaya ng init, tunog, at ka¬ 
tulad 5 : hindi kanais-nais na obser- 
basyon o puna : refiection. 

re-pl4k*tor png [Esp reflector \ 1: piraso 
ng kristal, metal, o katulad na gina- 
gamit upang magpabalik ng liwanag 


sa isang tiyak na direksiyon, gaya ng 
pula sa likod ng bisikleta o sasakyan : 
reflector 2 : teleskopyong may ma- 
lukong na salamin upang maipon 
ang liwanag : reflector 3: sinuman 
o anumang may kakayahang magpa¬ 
balik ng liwanag, init, tunog, o katulad: 
reflector. 

replica (rep-li-ka) png [Ing] 1: kopya 
o reproduksiyon ng isang akda ng 
sining na ginawa ng orihinal na artist 
o sa ilalim ng kaniyang pamamahala 
2 : kopya o reproduksiyon na kamuk- 
hang-kamukha ng orihinal na akda 
3: sa tao, kamukhang-kamukha 4: 
kopya o modelo, lalo na ang ginawa 
sa maliit na eskala lamang. 

reply (ri-play) png [Ing] : tugon; 
sagot. 

re*p6l*yo png [Esp repollo] : sinasakang 
uri ng Brassica oleracea na may pabilog 
na kumpol, sapin-sapin, makapal, at 
luntiang dahon : cabbage. 

re*p6r*ma png [Esp reforma] 1: pag- 
papabuti o pagwawasto sa kamalian, 
kasiraan, o pagiging di-kanais-nais : 
reform 2 : pagpapabago ng kilos, 
paniniwala, at katulad : reform -pnd 
mag*re a p6rma l re a p6rma*hin, i*re' 
pdrma. 

re-por-m^-do pnr [Esp reformado] : 
hinggil sa anuman o sinumang du- 

maan sa repormasyon. 

/* 

re-porma*d6r png [Esp reformado] : 
repormista. 

re*por-mas*y6A png [Esp reformation] 

1: pagbabago; pagpapabuti : refor¬ 
mation 2 : sa malaking titik, ang 
panrelihiyon na pagkilos noong 
ikalabing-anim na siglo na naglala- 
yong baguhin ang Katoliko Romano 
at naging dahilan ng pagkakatatag 
ng mga simbahang Protestante : 
Reformation. 

re*por*ma*t6r*yo png [Esp reforma- 
torio] : institusyong penal para sa 
pagreporma sa mga nagkasala, lalo 
na ang mga menor-de-edad : refor¬ 
matory. 

re*por*mfs*ta png [Esp reformist a] : 
tao na nagtataguyod o nagdadala ng 
repormang pampolitika o panlipu- 
nan : reformer, reformist, repor- 

MADOR. 

re*p6r*sa pnd [Esp reforzar] mag*re* 
p6rsa, re-pors6*han, i a re*p6rsa: 

lagyan ng repwerso. 

re-pors^-do pnr [Esp reforsadp] : may 

repwerso. 

report (ri*port) png [Ing] 1: detalya- 

dong paglalahad na naglalarawan ng 




reportage 


748 


republika 


isang pangyayari, sitwasyon, o katulad, 
karaniwang bunga ng pagmamasid 
o pagtatanong 2: balita 3: ulat 4: 
tsismis 5 : pagtatatala sa talumpati, 
debate, pulong, at katiilad, karaniwan, 
upang ilathala 6 : malakas na ingay, 
gaya sa pagputok 7: paglalahad ng 
hatol o opinyon ng hukom hinggil 
sa isang kasong isinampa at pinag- 
araian sa hukuman 8 : Bat karaniwang 
pangmaramihan at nilalagyan ng s, 
kalipunan ng mga hatol o senten- 
siya 9 : reputasyon; kabantugan. 

reportage (ri*por*tidz, re-por-tadz) 
png [Ing] : reportahe. 

re a por a td a he png [Esp reportaje ] Is 
pagbabalita; paraan o teknik sa pag¬ 
lalahad ng mga balita : reportage 2 : 
pangkaiahatang tawag sa mga balita s 
reportage 3: nakasulat na paglala¬ 
had ng isang pangyayari, kasaysayan, 
aksiyon, at katulad batay sa direktang 
obserbasyon o masusing pananalik- 
sik at dokumentasyon : reportage. 

reporter (ri-por-ter) png [Ing] 1: tao 
na nag-uulat 2: tao na nangangalap 
at naglalahad ng mga balita, gaya sa 
diyaryo, telebisyon, at radyo 3: tao 
na naghahanda ng opisyal na ulat. 

repository (ri-poz-i-tor-i ) png [Ing] 
1: pook o sisidlan na pinag-iimbakan 
o pinaglalagakan ng mga bagay, 
lalo na ng mga paninda 2: libingan; 
puntod 3: tao na pinagkakatiwalaan 
4 : bodega; pook-imbakan. 

repossess (ri-po-zes) pnd [Ing] Is 
ariin muli; maangkin ang karapatang 
ariin muli ang isang bagay 2 : bawiin, 
lalo na kapag hindi nabayaran ang 
butaw. 

rep*p£ng png [Ilk] : tao na may mag- 
kakadikit o paralisadong mga daliri. 

rep-pet png [Ilk] : pantali mula sa 
murang kawayan. 

re*prak*si-y6n png [Esp refraction] t : 
Pis pagbabago sa direksiyon ng sinag 
ng liwanag, tunog, init, at katulad na 
magiging sanhi ng pagliko o pagli- 
his nito kapag tumama sa rabaw ng 
iba’t ibang medium : refraction 2: 
a kakayahan ng mata na magpalihis 
o magpaliko sa liwanag na pumasok 
dito upang mabuo ang anyo ng 
hulagway sa retina b pag-alam sa 
naturang kondisyon ng mata : re¬ 
fraction. 

represent (rep-ri-zent) pnd [Ing] : 
irepresenta. 

re*pre'sen*t6 pnd mag a re a pre a sen a 
t6 # i a re a pre a sen a t6 [Esp] 1: kuma- 
tawan o humalili : represent 2: 


ipahayag sa pamamagitan ng isang 
termino, simbolo, o katulad : repre¬ 
sent 3 : humalili; gumanap sa papel 
o tungkulin ng iba : represent 4: 
magsalita at kumilos para sa isang 
opisyal o autoridad : represent 5: 
gumanap bilang kinatawan ng isang 
distrito, kongreso, o pamahalaan : 
represent 6 : ipakita ang itsura, gaya 
ng sa retrato : represent 7: ilarawan; 
ilahad : represent 8 : itanghal na 
nagtataglay ng isang partikular na 
katangian : represent 9s itanghal 
nang may pagkiling upang maim- 
pluwensiyahan ang opinyon o aksiyon 
ng iba : represent 10: itanghal, gaya 
sa entablado : represent 11: gayahin, 
gaya sa pag-arte : represent 12: mag- 
silbing halimbawa o ispesimen ng 
isang bagay : represent 14: maging 
katumbas ng isang bagay: represent. 

re a pre a sen a t6n a te png [Esp] : kinata¬ 
wan ng isang wala, pook, o pangkat: 
representative 1 . 

4 

re*pre*sen*tas*y6n png [Esp represen- 
tacion] 1: pagganap o pagkakaganap 
bilang kinatawan : representation 
2: paglalahad sa pamamagitan ng 
termino, simbolo, o katulad : repre¬ 
sentation 3: kilos o talumpati ng 
isang kinatawan, ahente, o diputado 
sa ngalan ng kaniyang distrito, estado, 
o katulad : representation 4: kon¬ 
disyon o katunayan ng pagkakaganap: 
representation 5: sa pamahalaan, 
ang kondisyon, katunayan, o kara- 
patan na mairepresenta sa lehislatura 
o pamahalaan : representation 6 : 
lawas o pangkat ng mga iirerepre- 
senta: representation 7: a pakikipag- 
areglo o pagsasalita bilang kinatawan 
ng isang estado b pahayag sa ngalan 
ng isang estado : representation 8 : 
idea o hulagway na nasa isipan : 
representation 9: paglalarawan sa 
pamamagitan ng biswal na anyo : 
representation 10: retrato, pigura, 
estatwa, o katulad : representation 
11: pagtatanghal ng dula o katulad 
sa entablado 12: pahayag ng mga 
katunayan, katwiran, o katulad na 
ginamit sa pagpro testa o pag-apela: 
representation 13: pahayag na nag- 
papahiwatig ng opinyon o alegasyon: 
representation. 

re # pre*sen*ta*tf*bo png [Esp represen¬ 
tative] 1: bagay na kumakatawan sa 
ibang bagay : representative 2 : pang- 
karaniwang halimbawa o ispesimen 
ng isang pangkat, kategorya, at katu¬ 
lad : representative. 

representation (rep-ri-zen-tey-syon) 
png [Ing] : representasyon. 


representative (rep-ri-zen-ta-tfv) png 
[Ing] 1: represen tan te 2: represen- 
tatibo. 

re a pr6s a ko png [Esp refresco] : anu- 
mang nakapagpapanumbalik ng sigla 
o nakapapawi ng uhaw o gutom : 
refreshment. 

reprieve (ri-priv) png [Ing] 1 : Bat 
pansamantalang pagpigil sa nalalapit 
na parusa lalo na ang pagpigil sa pag- 
bitay 2 : warrant na nagsasaad nito 
3 : anumang pansamantalang gin- 
hawa, kaluwagan, o pahinga. 

re*pri*he*ra*d6r png [Esp refrigerador] : 
refrigerator. 

re a pri a he a ras a y6n png [Esp refrigeradon] : 
refrigeration. 

reprimand (rep-ri-mand) png [Ing] : 
masidhing pagkastigo o pagpuna, 
lalo na ang pormal na paggawa nito 
ng isang autoridad. 

reprint (ri-print) png [Ing] : repro- 
duksiyon o paggawa muli ng kopya 
ng anumang nalimbag na. 

reproduction (re-pro-dak-syon) png 
[Ing] : reproduksiyon. 

re-pro a duk*si*y6n png [Esp reproduc- 
cion] 1 : pagpaparami; pagdami : 
reproduction 2: paggawa ng kopya, 
representasyon, o imitasyon : repro¬ 
duction 3: paglikha o paggawa muli: 
reproduction 4: pag-isip o pagkaka- 
roon ng hulagway sa isipan ng dati 
nang nangyari, eksena, o katulad : 
reproduction 5: muling pagsasape- 
likula o pagsasadula : reproduction 
6: anumang nilikha sa pamamagitan 
ng pagkopya o pagsipi sa orihinal 
na akda : reproduction 7: sa mga 
hayop at halaman, likas na proseso 
ng pagkakaroon ng bagong nilalang, 
at pagpaparami at pagpapatuloy ng 
species : reproduction. 

rep'til png [Esp] 1 : alinman sa maka- 
liskis na vertebrate na kabilang sa 
class Reptilia, na binubuo ng mga 
pagong, butiki, ahas, buwaya, at ka¬ 
tulad : reptile 2: Kol a anumang 
hayop na gumagapang b napakasa- 
mang tao : reptile. 

reptile (rep-til, rep-tayl) png Zoo 
[Ing] : reptil. 

republic (ri-pab-lik) png f Ing]: repub¬ 
lika. 

republican (ri-pab-li-kan) pm [/ng] : 
republikano. 

re a pub*li*k6 png [Esp republica] 1: 
estado na ang mga mamamayan ang 
may hawak ng kapangyarihan at may 
karapatang bumoto at pumili ng 













VliiltflM 


KKruinjnnuw'.itr 



Republikang Maiolos 


749 


residente 


kanilang mga kinatawan : republic 
2: anumang pangkat ng mga taong 
itinuturing na komonwelt: republic 
3 : estado, lalo na ang demokratikong 
estado, na inihahalal ang pangulo 
ng pamahalaan : republic. 

Re a pub*li a k£ng Ma*l6 a los png Kas 

[. Republika + ng Maiolos] : unang 
republikang itinatag sa Filipinas at 
sa buong Asia noong 23 Enero 1899 
at pinamunuan ni Emilio Aguinaldo. 

re?pub*li'k&*no pnr [Esp republicano ] 

1: hinggil sa mga katangian ng isang 
republika : republican 2 : pumapanig 
sa republika : repubijcan 3: angkop 
o nararapat sa mamamayan ng re¬ 
publika : republican 4: sa malaking 
titik, tao na tagatangkilik ng Partido 
Republikano : republican. 

re*pu*hi*y6 png [ Esp refugio ] : refuge. 

re*pu*tas-y6n png [Esp reputacion ] 1: 
pangkalahatang puna o paniniwala 
hinggil sa katangian ng isang tao o 
bagay : reputation 2 : kaaya-ayang 
palagay o pagkakakilala : reputation 
3: magandang pagkakakilala ng 
publiko, lalo na ang pagiging mata- 
gumpay : reputation. 

reputation (rep-yu-tey-syon) png [Ing] : 
reputasyon. 

rep'wdrso png [ Esp refuerzo] 1: pag- 
papalakas sa pamamagitan ng dag- 
dag na piraso, suhay, o materyal : 
reinforcement 2 : pagpapalakas ng 
hukbong sandatahan sa pamamagitan 
ng pagdaragdag ng mga kawal at 
kagamitan : reinforcement 3: pag¬ 
papalakas upang maging higit na 
mabisa o epektibo : reinforcement 
4: anumang nakapagpapalakas o 
nakapagpapatibay : reinforcement. 

request (ri-kwest) png [Ing] 1: pag- 
hiling 6 pakiusap na ibigay o gawin 
ang isang bagay 2: ang nakasulat na 
pahayag ng petisyon 3: ang hinihi- 
ling, lalo na kung may magalang o 
pormal na pakikiusap. 

requiem (rek-wi-em, rf-kwi-em) png 
[Ing] 1 : sa Katoliko Romano, a misa 
sa kaluluwa ng namatay b pagmimisa 
2 : anumang serbisyo, imno, o akdang 
pangmusika na itinuturing na alaala 

ng namatay. 

requirement (ri-kwayr-ment) png 

[Ing] : rekerimyento. 

* 

requfsa domicHiarfa (re-ki-sa do- 
mi-sfl-ya-ri-a) png Pol [Esp] : noong 
panahon ng Espanyol, bahay-bahay 
na paghahalughog. 

requiscat (rek-wi-es-kat) png [Lot 
(( mamahinga sana siya”] : hiling o 


dasal para sa mapayapang paghimlay 
ng namatay. 

requisition (rek-wi-zf-syon) png[Ing]: 
rekisisyon. 

re*s6*da pnr [Esp rezada] : binibigkas 
nang padasal. 

re*s£*ta png [Ilk] : pag-urong sa kasal. 

r6s*bak pngKol [Ing rest back] : ganti. 

rescue (res-kyu) pnd [Ing] 1 : palayain 
o isalba mula sa pagkakapiit, kara- 
hasan, panganib, o kasamaan 2: Bat 
a palayajLn sa pamamagitan ng ilegal 
na paraan o sapilitang kunin mula 
pagkakapigil b sapilitang kunin ang 
ari-arian. 

research (ri-serts, ri-serts) png [Ing] : 
pananaliksik; saliksik. 

researcher (ri-serch-er) png [Ing] : 
mananaliksik. 

0 

resemblance (ri-zem-blans) png [Ing] 

1 : pagkakahawig; pagkakatulad 2 : 
antas o uri ng pagkakahawig. 

re a sep a si*y6n png [Esp recepcion] 1 : 
pagtanggap o proseso ng pagtanggap 
o pagsalubong : reception 2 : paraan 
ng pagtanggap sa isang tao o bagay : 
reception 3: okasyong panlipunan 
para sa pagharap sa mga panauhin, 
lalo na pagkaraan ng seremonya ng 
kasal : reception 4: pormal na pag¬ 
salubong o pagtanggap : reception 
5 : pook na pinupuntahan ng mga 
bagong dating na panauhin o kli- 
yente sa hotel, opisina, at katulad : 
reception 6: a pagtanggap ng mga 
senyas ng brodkast b kalidad nito : 

. reception. 

Te'86p a tor png Pis [Esp receptor] : 
receptor. 

re*s6r*ba png [Esp reserva] 1 : a salapi 
o ari-ariang madaling ipalit sa salapi 
na itinatabi ng korporasyon, bangko, 
o pamahalaan upang mapunuan 
ang mga di-inaasahang pangangai- 
langan o kahilingan b salaping 
hindi iniinvest upang matugunan 
ang legal na rekisimyento : reserve 
2 : anumang itinabi na inilalaan 
para sa hinaharap : reserve 3: istak 
ng anumang bagay na hindi karani- 
wang ginagamit ngu-nit maaaring 
gamitin kung kinakailangan : reserve 
4: bahagi ng pampublikong lupain 
na inilalaan para sa isang tiyak na 
layunin : reserve 5: Mil a bahagi ng 
hukbong militar na laging handa na 
tumulong o magprotekta sa iba b 
bahagi ng hukbong sandatahan ng 
bansa na wala sa aktibong serbisyo : 
reserve 6 : pormalidad at pagpipigil 
sa kilos at pakikipag-ugnayan; pag-iwas 


na maging pamilyar o malapit sa iba: 
reserve 7 : pagtahimik : reserve 8 : 
Isp a manlalaro na pangalawa lamang 
sa mga piniling maglalaro o iniha- 
halili sa ibang manlalaro kapag 
kinakailangan b panghaliling kopo- 
nan : reserve 9: sinasadyang pagpigil 
sa katotohanan : reserve. 

re a ser a b6 a do png [Esp reservado] 1 : 
nakareserba o nakalaan para sa hina¬ 
harap 2: nakalaan para sa iba 3: 
may pinaglalaanan 4: tahimik; hindi 
palaimik. 

reserve (ri-serv) png [Ing] : reserba. 

reservoir (rez-er-vwar) png [Ing] 1 ; 
likas o artipisyal na pook na pinagti- 
tipunan ng tubig na isinusuplay sa 
isang komunidad, sa patubig, o gina¬ 
gamit sa paglikha ng koryente 2 : 
malaking sisidlan ng likido, gaya ng 
langis 3; Bio guwang na naglalaman 
ng likido o secretion 4: pook na 
pinagtitipunan at pinaglalagakan ng 
maraming bagay 5; malaking istak o 
suplay. 

re a s£*ta png [Esp receta] : preskripsiyon. 

resettlement (ri-se-tel-ment) png 
[Ing] s pook na titigilan ng mga tao 
na lumfkas o nawalan ng tirahan. 

resguardo (res-gwar-do) png Pol 
[Esp] : noong panahon ng Espan¬ 
yol, pulisya na nangongolekta ng 
buwis sa angkat na kalakal. 

re a si a bdr*yo png [Esp recibario] : libreta 
ng mga resibo) 

re a sf a bo png [Esp recibo] : nakasulat 
na katibayan ng pagtanggap ng isang 
tiyak na halaga ng salapi, kalakal, at 
katulad : receipt. 

residence (re-si-dens) png [Ing] : 

residensiya. 

residence (re-si-den-si-ya) png Pol 
[Esp] : sa panahon ng Espanyol, 
opisyal na pagsisiyasat sa isang mataas 
na opisyal pagkatapos ng panunung- 
kulan sa kolonya. 

re a Si a den a si a y6 png [Esp residencia] 
1: pagtira sa isang pook : residence 
2: a tirahan b opisyal na tirahan ng 
opisyal ng pamahalaan : residence 
3: mansiyon : residence 4: panahon 
na itinigil o itinira sa isang pook : 
residence 5: pook na katatagpuan 
ng mga pangunahing opisina o sentro 
ng komersiyo at negosyo : residence. 

resident (rez-i-dent) png [Ing] : 
residente. > 

i 

re*si'd6n*te png [Esp] 1 : a permanen- 
teng nakatira sa isang bayan o 
pamayanan b ibong kabilang sa 










•itwroi' f t- 







•II 


• I 4 1.. 




II I 

r ^ 



J 



resident species 


750 


respirasyon 


species na hindi dumadayo sa ibang 
pook: resident 2: bisita sa isang hotel: 
resident 3e doktor na kasapi ng 
pangkat na medikal ng isang ospital 
bilang empleadong sinusuwelduhan 
sa loob ng takdang panahon upang 
magkaroon ng pagsasanay sa isang 
larangan ng medisina sa pamama- 
gitan ng palagiang pagtratrabaho sa 
ospital at karaniwang sa ospital na 
tumitira : resident 4: diplomatikong 
kinatawan ng isang bansa na may 
ranggong mababa sa embahador at 
tumitira sa banyagang bansa: resident. 

resident species (rez-i-dentis*pi-syis) 
png Zoo [Ing] : species o subspecies 
ng hayop na nabubuhay hindi lamang 
sa Filipinas, kundi maging sa ibang 
bansa. 

resign (re*zayn) png \Ing] 1: magbitiw 
sa tungkulin o opisinang pinagtra- 
trabahuhan 2: isuko ang karapatan, 
tungkulin, pribilehiyo, at katulad 3: 
a tanggapin sa isipan at kalooban ang 
hindi na mapipigilan b sumuko; 
tumalima, halimbawa sa gabay ng 
ibang tao 4: Isp sa ahe&res, itigil ang 
paglalaro at tanggapin ang pagkatalo. 

resignation' (rez-ig-ney*syon) png 
[Ing] 1: pagbibitiw 2: pormal na 
pahayag, dokumento, at katulad na 
nagsasaad ng pagbibitiw 3: masunu- 
ring kalagayan, aktitud; pagtalima o 
pagtanggap nang walang pagtutol sa 
sakit o dalamhati. 

re # Sik*lo png [Esp resiclo] : recycle. 

resin (rez-in) png [Ing] : substance 
na maaaring magliyab, madikit, na- 
kukuha mula sa halaman gaya ng 
puno ng pino at fir, at ginagamit sa 
paggawa ng gamot at mga barnis at 
plastik : resina, rosin 2 . 

re-si*na png [Esp] : resin. 

r£ a si*p£ png [Ing recipe] 1: talaan ng 
mga sangkap at pamamaraang kaila- 
ngan para sa paghahanda ng isang 
bagay gaya ng isang lutuin o inumin : 
recipe 2: pamamaraan upang matu- 
pad ang isang layunin : recipe. 

re-si-pro-kas-ydn png [Esp reciproca- 
cion] : resiprosidad. 

re*$i*pr6*si*d6d png [Esp reciprocidad] 
1: pagbibigayan : reciprocity, resi¬ 
prokasyon 2 : pagtutulungan : reci¬ 
procity, resiprokasyon 3: palitan ng 
pribilehiyo sa hanay ng mga bansa 
o ng mga organisasyon : reciprocity, 
resiprokasyon. 

re*sip*y6n*te png [Esp recipiente] : 
anuman o sinumang tumanggap : 
recipient. 


resistance (re-zis*tans) png [Ing] 1 : 
hindi pagsunod o pagtalima 2: pag- 
salungat o paglaban ng isang bagay, 
puwersa, o katulad sa isa pa 3: resis- 
tensiya 4: epekto ng isang bagay na 
nakapipigil, nakapagpapabagal, na- 
kapagpapatigil sa isa pang bagay 5: 
Pis a katangiang mapigilan ang pag- 
daloy ng koryente, init, at katulad D 
ang sukat nito sa isang lawas (sym¬ 
bol R) 6: resistor 7: resistance 
movement. 

resistance movement (re-zfs-tans 
muv-ment) png [Ing] : lihim na orga¬ 
nisasyon na sumasalungat o lumala- 
ban sa autoridad, lalo na sa isang 
bansang sinakop ng mga dayuhan 
upang paalisin ang may hawak ng 
kapangyarihan sa pamamagitan ng 
sabotahe at gerilyang pakikidigma : 

resistance 7 . 

re*sis*t6n*si*y6 png [Esp resistencia] 

1: Bio kakayahang tumagal sa masa- 
mang kondisyon : resistance 3 2: Med 
Bio kawalang pakiramdam sa isang 
gamot, insektisayd, at katulad dahil 
sa patuloy na pagkakalantad sa mga 
ito o dahil sa pagbabagong henetiko : 
resistance 3 . 

re-sis-tor png Ele [Ing] : kagamitang 
lumalaban o sumasalungat sa pag- 
daloy ng koryente. 

r£s*ma png [Esp] : limang daan o 
mahigit pa na piraso ng papel: ream. 

r£"Sok png [Mnv] : bilasa. 

re*so*lus*y6n png [Esp resolucion ] 

1: a pormal na pagpapahayag ng opin- 
yon o intensiyon ng isang pormal na 
organisasyon, o l£h*slatura, karani¬ 
wang pagkaraang bumoto b pagpa- 
pasiya o pagpapatibay nito : resolu¬ 
tion 2: determinasyon; matibay at 
matatag na paninindigan : resolu¬ 
tion 3: pagpapasiya : resolution 4: 
bagay na pinagpasiyahan o pinag- 
isipan : resolution 5: a paraan ng 
paglutas sa suliranin o katanungan 
b tugon sa problema : resolution 
6: Rem pagbubukod o paghihiwalay 
sa mga bahagi o sangkap : resolu¬ 
tion 7: Med pagkawala o paggaling 
ng bukol o pamamaga nang walang 
pagnanaknak nito : resolution 8: Lit 
sa prosodiya, paggamit ng dalawang 
maiikling pantig sa halip na isang 
mahabang pan tig : resolution 9: 
Pis a pinakamaliit na interval na na- 
susukat ng siyentipikong instrumento; 
kakayahang magresolve b antas ng 
nakikitang detalye sa isang retrato o 
hulagway sa telebisyon : resolution. 


resolution (rez-o-lu-syon) png [Ing] : 
resolusyon. 

re-so*na-d6r png [Esp] : resonator. 

resonance (rez-o-nans) png 1: pag- 
taginting; pag-alingawngaw, gaya ng 
tunog : resonansiya 2: pagpapahaba 
ng tunog sa pamamagitan ng pag- 
reflect o paghugong : resonansiya. 

re a SO a n6n a si"y£ png [Esp resonancia] : 
resonance. 

resonator (rez-o-ney-tor) png [Ing] 

1: anumang'tumataginting o uma- 
alingawngaw : resonador 2: kagami¬ 
tang pampalakas ng tunog sa pama¬ 
magitan ng resonance : resonador 
3 : instrumento na ginagamit sa 
pagtaya ng isang tiyak na dalasan sa 
pamamagitan ng resonance : reso¬ 
nador 4: Elea kagamitang hungkag, 
kulob, at gawa sa mga materyales na 
maaaring daluyan ng koryente at may 
, tiyak na dimensiyon upang umali- 
T ngawngaw o tumaginting ang elek- 
tromagnetikong radyasyon na may 
isang tiyak na dalasan b anumang 
sirkito na may gayong dalasan : reso¬ 
nador. 

resort (ri-zort) png [Ing] 1: pook na 
karaniwang pinupuntahan ng mga 
taong nais magbakasyon o maglibang 
2: a tao o bagay na hinihingan ng 
tulong b paghingi ng tulong 3: ten- 
densiyang pumunta o dumayo sa isang 
pook o tendensiyang dayuhin o pun- 
tahan. 

resource (rf-sors) png [Ing] 1: pinag- 
kukunan ng suplay, tulong, o suporta, 
lalo na iyong talagang inilaan para 
dito 2: karaniwang pangmaramihan 
at nilalagyan ng 5, a kolektibong 
yam an ng isang bansa o paraan ng 
pagkakaroon ng yaman b salapi o 
anumang ari-arian na maaaring ipag- 
palit sa salapi C maaaring gamitin 
na paraan 3: kakayahang humarap 
sa paghihirap o emerhensiya. 

respect (ri-spekt) png [Ing] 1: respeto 
2: aspekto, detalye, at katulad 3: ka- 
paraanan. 

res a pe a t6 a ble pnr [Esp] i kagalang- 
galang. 

res a p6 a to png [Esp] 1: paggalang; 
pamitagan : respect 2: magalang na 
pakikitungo o mensahe : respect 3: 

pagtalima b pagsasaalang-alang at 
pagpapahalaga : respect. 

res-pi-ras*y6n png [Esp respiraccion] 
1: a .paghinga b hinga; hininga : 
respiration 2: Bio sa buhay na orga- 
nismo, prosesong kaugnay ng pag- 
likha ng enerhiya at paglabas ng 


4 

i 

r 

< 

J 

1 


! 













751 


respiration 


carbon dioxide mula sa oksidasyon 
ng organikong substance : respiration. 

respiration (res-pi-rey-syon) png [Ing] : 
respirasyon. 

respirator (res-pi-rey-tor) png [Ing] 

1: kagamitan na isinusuot sa mukha 
upang mapigilan ang paglanghap sa 
hanging may lason, alikabok, at ka¬ 
tulad 2 : Med aparatong ginagamit 
upang magdulot ng artipisyal na 
respirasyon. 

res’plarvdor png [Esp] : sinag sa ulo 
ng imahen o santo. 

respondent (ris-pon-dent) png [Ing] 

1: tao na idinemanda o nakademanda 
2: tao na sumasagot o nagtatanggol 
sa argumento. 

res*porvsa-bMi*d6d png [Esp] 1: a 
pagiging responsible b autoridad; 
kakayahang kumilos o magpasiya 
nang hindi umaasa sa iba : respon¬ 
sibility 2: tao o bagay na pinanana- 
gutan : responsibility 3: tungkulin 
var responsibilidad : responsibility 
4: pananagutan. 

res-pon-s^'ble png [Esp] 1: may pana¬ 
nagutan, gaya ng isang bagay o tao 
na nasa ilalim ng pamamahala pa- 
ngangasiwa : responsible 2: mapag- 
kakatiwalaan : responsible 3: may 
pananagutang moral para sa sariling 
kilos; may kakayahang kumilos nang 
makatwiran : responsible 4: may 
kagagawan; may gawa : responsible. 

res*pon-si-bMi-d6d png [Esp respon- 
sabilidad] : varyant ng responsabi- 
lidad. 

responsibility (ri*sp6n*si*bihhti) png 
[I?ig] 1 : responsabilidad 2: panana¬ 
gutan. 

responsible (re-sp6n-si*bel) png [Ing] : 
responsable. 

res*p6n*so png [Esp] : responsoryo 
para sa yumao. 

responsory (res-pon-so-ri) png [Ing]: 
responsoryo. 

res*porvs6r*yo png Mus [Esp respon- 
sorio] : awit pagkaraang basahin ang 
isang sipi mula sa Bibliya, karaniwang 
halinhinang inaawit ng soloista o 
koro : responsory. 

ressurection (rez-u-rek-syon) png 
[Ing] : resureksiyon. 

rest pnd [Ing] 1: pahinga; pamama- 
hinga 2: pagtulog o pamamahinga, 
lalo na kung gabi 3: pagtigil sa pag- 
gawa, pag-aalala, aktibidad, at katulad 
4: panahon ng pamamahinga 5: 
tukod o salalayan ng isang bagay 
upang maging matatag 6: Mus a 


retirasyon 


puwang ng pananahimik o silensiyo 
na may itinakdang haba b markang 
nagpapahiwatig nito 7: pook na pi- 
nagpapahingahan o tinutuluyan, 
lalo na ng mga manlalakbay 8: Lit 
sesura. 

restaurant (res-to-rant) png [Ing] : 
restoran. 

restaurateur (res-tor-a-tur) fmg[Ing]: 
may-ari o tagapangasiwa ng restoran. 

reS’ti’tuS’ydn png [Esp restitudon] 1: 
pagbabayad-pinsala sa pamamagitan 
ng pagbjbigay ng katumbas na kom- 
pensasyon para sa nawala o pinsalang 
idinulot : restitution 2: pagbabalik 
ng ari-arian o karapatang isinuko, 
ipinaubaya, o tinanggal : restitution 
3 : pagbabalik sa dati o orihinal na 
kalagayan o posisyon : restitution 
4: Pis pagbabalik sa orihinal na ka- 
lagayang pisikal, lalo na pagkaraang 
magkaroon ng elastikong pagbabago: 
restitution. 

restitution (res-ti-tu-syon) png [Ing] : 
restitusyon. 

r6s-to*r4n png [Esp] : pook na nag- 
sisilbi ng pagkain sa mga kustomer: 
restaurant, restorante. 

res'to*r£n a te png [Esp] : restoran. 

restoration (res-to-reysyon) png [Ing] 

1: pagpapanibago; pagtatatag muli 
2: pagbabalik sa dating maayos at 
normal na kalagayan 3: pagbabalik 
o pagsasauli ng bagay na nawala o 
kinuha 4: anumang isinauli o ibi- 
nalik sa dating kalagayan 5: modelo 
o larawan na nagpapakita ng ipina- 
. lalagay na anyo ng extinct na hayop, 
rliasirang gusali, o katulad. 

restriction (ri-stnk*syon) png [Ing] 

: restriksiyon. 

res - trik*si # y6n png [Esp restricdon] 
1: anumang pumipigil: restriction 
2: pagpipigil : restriction 3: limi- 
tasyon ng kilos, gawi, at katulad : 
restriction. 

result (result) png [Ing] : resulta. 

re*sul*ta png [Esp] 1: kinalabasan o 
epekto ng isang bagay : result 2: 
bunga; kinauwian : result 3: Mat 
kantidad, expression, at katulad na 
nakuha sa pamamagitan ng kalku- 
lasyon : result. 

re*Sul'td‘do pnr [Esp] : epekto o ki¬ 
nalabasan ng aksiyon, pangyayari, o 
katulad. 

r£sum6 (rez-u-mey) png [Ing] 1: 
pagbubuod; buod 2: maikling pag- 
sasalaysay ng mga impormasyon 
hinggil sa sarili, pinag-aralan, kalipi- 


kasyon, at karanasang propesyonal 
ng aplikante para sa isang trabaho. 

re-su-men png [Esp] 1: paglalagom; 

pagbubuod 2: buod. 

re*su # rek*si a y6n png [Esp resureccion] 

1: muling pagkabuhay : resurrection 
2: nasa malaking titik, a ang Muling 
Pagkabuhay hi Hesukristo pagka¬ 
raang siya'y ipako sa krus at ilibing 
b muling pagkabuhay ng mga tao sa 
Araw ng Paghuhukom : resurrection 
3 : panunumbalik pagkaraang masira, 
mabulok, o mapinsala : RESURRECrriON 

4: pagkakahango : resurrection 5: 
pagkatagpo sa isang bagay na nawala 
o nalimutan; panunumbalik ng gu- 
nita : resurrection 6 : paghukay sa 
bagay na nakabaon : resurrection. 

resurrection (re-su*rek*syon) png 
[Ing] : resureksiyon. 

resuscitation (ri-siis-i-tey-syon) png 
[Ing] 1: pagpapanumbalik ng nahi- 
matay o muntik nang inamatay 2 : 
pagbuhay na muli. 

retail (ri-teyl) png [Ing] : pagbibili o 
pagtitincia nang tingian Cf wholesale. 

retard (ri-tard) pnd [Ing] 1: patagalin 
2: pabagalin 3: pigilan, hadlangan 
ang pag-unlad, pagdating, o pagta- 
tagumpay. 

retardation (re-tar-dey-syon) png 


[Ing] 1 : anlimang pinipigil o nakapag- 
papabagal; hadlang 2: limitasyon sa 
pang-unawang intelektuwal at ma- 
bagal na pag-ujnlad. 

retarded (retarded) pnr [Ing] : pciatras 
ang pisikal at mental na pag-unlad. 

re*t£ a SO png [Esp retazo] : pinagtabasan, 
gaya sa tela : cobbler\ 

reticulum (ri-tik*yu-lum) png [Ing] 
1: sistema o estrukturang tila lambat 
2: Ana network ng mga hibla 2: Zoo 
pangalawang tiyan ng ruminant at 
nasa pagitan ng rumen at omasum 
3: Bio sa buhay na organismo, estruk¬ 
turang tila lambat, lalo na ng mga 

katulad 


t 


re'tl’na png Ana [Ing] : suson sa likod 
ng mata na sensitibo sa liwanag at 
nagpapadala ng mga nerve impulse 
sa utak sa pamamagitan ng optic 
nerve upang makabuo ng hulagway. 

re-ti-nbtis png Med [Ing] : pamamaga 
ng retina. 

re # ti*ra*do png [Esp] 1 : a nagretiro 
na b hinggil sa taong nagretiro, re- 
ti*r^*da kung babae : retired 2: 
malayo sa lipunan o obserbasyon; 
liblib; tago : retired. 

re*ti - ras*y6n png [Esp retiradon] : 




retire 


752 


review 


sa paglilimbag, paglilimbag sa likurang 
bahagi ng piraso ng papel. 

retire (ri-tayr) pnd [Ing] 1: magretiro 
2 : magbakasyon. 

retired (ri-tayrd) pnr [Ing] : retirado. 

retirement (ri-tayr-ment) png [Ing] 

1: pagreretiro 2: pagiging retirado 
3: a pagtigil sa tagong pook b pook 
na liblib at tago. 

re*ti*ro pnd mag-re-tbro, i-re-tbro, 
ru*me*tbro [Esp] 1: magpunta sa 
isang pook na pribado at liblib, kara- 
niwan upang makapagsarili o mag- 
nilay : retreat, retire 2 : mamahinga; 
tumigil sa pakikibahagi sa akdbong 
buhay : retreat, retire 3: umatras; 
umalis; tumalilis : retreat, retire 4: 
umatras nang maayos at ayon sa 
piano, gaya sa digmaan, kapahama- 
kan, at katulad : retreat 5: umalis 
sa aktibong serbisyo o sa pangkara- 
niwang larang ng aktibidad, gaya ng 
opisyal sa militar : retreat, retire 6: 
alisin ang baril, makina, o barko 
mula sa normal na serbisyo var ritiro. 

r6-to pnd i*re’to, mag^-to, pag- 
re*to* bin [Esp] 1: hamunin2: ipa- 
reha; ilahok na kapareha. 

re*tO‘k£*do pnr [Esp retocado] : nire- 
toke. 

re‘t6*ke png [Esp retoque] 1: pagan- 
dahin o ayusin ang komposisyon, 
retrato, o katulad sa pamamagitan 
ng pagbabago at pagpapanibago 2: 
sa potograpiya, pagbabago sa retrato 
sa pamamagitan ng pagdaragdag o 
pagtanggal ng linya, pagpapaputi sa 
ibang bahagi, karaniwan sa pama¬ 
magitan ng lapis, kutsilyo, o brotsa 
3: lagyan ng kulay; tinain o paputiin 
ang bagong tubo ng buhok upang 
umangkop o bumagay sa kulay ng 
dati nang buhok. 

re-t6*ri*k6 png [Esp retorica ] 1: pag- 
aaral ng mabisang paggamit sa wika : 
rhetoric 2: kakayahan ng mabisang 
paggamit : rhetoric 3: agham o 
sining ng lahat ng pampanitikang 
paggamit ng wika sa tula o tuluyan, 
kasama na ang mga tayutay : rheto¬ 
ric 4 : sining o agham sa pagsulat ng 
mga kathang pampanitikan, lalo na 
sa prosa : rhetoric. 

retouch (ri-tacit) pnd [Ing] : magre- 
toke. 

retract (ri-trakt) pnd [Ing] t: bawiin 
o pawalang-bisa ang pahayag o ginawa 
sa pangako, decree, o katulad 2 : 
umatras 3: bawiin o talikdan ang 
pangako, panata, at katulad 4: pabu- 
laanan ang pahayag, opinyon, o katulad. 


retraction (ri-trakt-syon) png : retrak- 
siyon. 

re-trak*si-y6n png [Esp retraction ] 1: 
pagbawi o pagpapawalang bisa sa 
pahayag o ginawang pangako, o ka¬ 
tulad : retraction 2 : pag-atras : re¬ 
traction. 

re-tr6*so png [Esp] 1: pagkaantala; 
pagkaabala 2 : abala. 

re-tra-tfs-ta png [Esp] : tao na kumu- 
kuha ng retrato : potograpo. 

re*tra*to png [Esp] : larawang likha 
sa pamamagitan ng potograpiya var 
litrato, ritrato : photo, photograph. 

retreat (ri-trit) png [Ing] 1: retiro 10 
2: Mil a seremonya ng pagbaba ng 
watawat sa takipsilim b pagtugtog ng 
tambol para sa ganitong seremonya. 

re*tri*bus*y6n png [Esp retribution] : 
retribution. 

retribution (re-tri-byu-syon) png[Ing] 

1: parusa; kaparusahan : retribusyon 
2 : higanti; paghihiganti: retribusyon 
3: pagkilala at pagtanaw sa utang na 
loob : retribusyon. 

re-tro pnr [Ing] : kahawig ng estilo o 
moda mula sa nakaraan. 

re-tro- pnl[Ing] 1: pambuo ng mga 
salitang tambalan, idinurugtong sa 
mga salitang Latin, at nangangahu- 
lugang “papaatras” 2: Med Ana nag- 
papahiwatig na sa likurang bahagi 
ang kinalalagyan o kinaroroonan. 

retroactive (re-tro-ak-tiv) pnr [Ing] : 
retroaktibo. 

re*tro*ak*tf*bo pnr [Esp retroactivo] 

1: sa mga batas, may bisa sa mga 
pangyayari o bagay na naganap bago 
pa ito pagtibayin : retroactive 2 : 
hinggil sa pagtaas ng suweldo nang 
may bisa kahit sa lumipas nang petsa: 
retroactive 3: may bisa o magkaka- 
bisa sa nakaraang petsa : retroactive. 

retrogradation (re-tro-grad-ey-syon) 
png [Ing] 1: Asn pansamantalang 
pabaligtad na mosyon ng planeta, 
mula silangan tungo sa kanluran, na 
nakikita kapag nalagpasan ito ng 
Lupa sa orbit nito 2: Asn pag-ikot ng 
lawas kalawakan, lalo na sa satellite 
ng planeta sa taliwas o kabaligtaran 
ng normal na direksiyon 3: pabalig¬ 
tad na mosyon o pagkilos 4: paglala; 
paglubha. 

re"tse*s£*do png [Esp rechezado] : 
reject. 

ret't^b png [Ilk] : Simula ng tag-ulan 
at pagyabong ng mga halaman. 

return (ri-tem) pnd [/ng] 1: bumalik; 
ibalik 2: ibalik sa dating kalagayan 


3: isauli; magsauli 4: tumugon o 
sumagot 5 : kumita, gaya sa negosyo 
6: sa cricket o tennis, paluin pabalik 
ang bola pagkaraang tanggapin ito. 

re-u-ma png [Esp] : rayuma. 

re*u-m6 # ti*k6 pnr [Esp reumatico] 1: 
hinggil sa o may rayuma : rheumatic 
2 : nagdudulot o dulot ng rayuma : 

RHEUMATIC. 

reunion (ri-yun-yon) png [Ing] 1: a 
pagsasamang muli b kalagayan ng 
pagsasama 2: pagtidpon o pagkikitang 
muli ng mga £aibigan, kamag-anak, 
o kakilala pagkaiaang magkahiwalay : 
REUNYON. 

re-un*y6n png [Esp reunion] : reunion. 

reveille (rev-i-h) png [Ing] : hudyat, 
gaya ng tambol o trumpeta na pina- 
tutunog sa umaga, na kailangan nang 
gumising. 

revelation (re-ve-leysyon) png [Ing] : 
rebelasyon. 

^revenge (ri-vendz) png [Ing] : pag¬ 
hihiganti. 

revenue (rev-en-yu) png [Ing] 1: a 
kita, lalo na ang malaking halaga 
mula sa isang pinagmumulan b mga 
bagay na bumubuo nito 2 : kita ng 
pamahalaan pagkaraang mabayaran 
lahat ang mga pinagkagastahan 3: 
departamento ng serbisyong pam- 
publiko na nangongolekta nito 4: 
kita mula sa anumang uri pg ari-arian, 
patente, serbisyo, at katulad 5: halaga 
ng salapi na regular na natatanggap 
6: karaniwang pangmaramihan at 
nilalagyan ng 5, kolektibong mga 
bagay o halaga ng kita ng isang tao, 
pamahalaan, at iba pa. 

reverend (rev-i*rend, reverend) png, 
pnr [Ing] : reberendo. 

reverse (ri-vers) png [Ing] 1: ang 
kasalungat o kabaligtaran 2 : kasalu- 
ngat ng kinaugaliang paraan 3: kama- 
lasan; desastre, lalo na ang pagkatalo 
sa digmaan 4: kabaligtaran o kasa¬ 
lungat na kambiyo o mosyon 5: likod; 
likuran 6: kabila 7: a bahagi ng 
medalya o salaping barya na nagta- 
taglay ng pangalawang disenyo b 
ang disenyong nakalagay dito 7: verso 
ng isang pahina ng aklat o katulad. 

review (rev-yu) png [Ing] 1: pangka- 
lahatang pagsisiyasat sa isang paksa 
o bagay 2: pag-alala o pagsiyasat sa 
nakalipas 3: pagbabago o pagsisiya¬ 
sat na muli 4 : pagtatanghal at pormal 
na pagsisiyasat sa mga sundalo 5: 
Lit inilathalang kritisismo ng aklat, 
dula, at katulad 6: taunang publi- 
kasyon na naglalaman ng mga arti- 















revision 


753 


rhodium 


kulo hinggil sa kasalukuyang pang- 
yayari, ang mga sining, o katulad 7: 
pangalawang pagmalas 8: proseso 
ng pag-aaral sa isang paksa upang 
isaulo ito o lagumin ang mga katuna- 
yan 9: ensayo na inilaan o idinisenyo 
para sa ganitong pag-aaral 10: Bat 
pag-aaral na muli ng hukuman, gaya 
ng nakatataas na korte, sa paglilitis 
ng isang kaso o sa hatol hinggil dito 
11: Tro revue 12 Mil seremonyang 
pangmilitar na ginaganap bilang 
parangal sa isang komandante, opis- 
yal, o dignitaryo. 

revision (ri-vizh-on) png [ Ing ] : 
rebisyon. 

4 

revisionism (ri-vi-syo-mz-em) png 
[Ing] : rebisyonismo. 

revisionist (ri-vi-syo-mst) png [Ing]: 
rebisyonista. 

revival (ri-vay-val) png [Ing] 1: panu- 
numbalik ng malay, buhay, lakas, o 
sigla 2: pabalikin o pagbalik ng pag- 
iral, gamit, pansin, at katulad 3: Tro 
panibagong pagtatanghal ng dati 
,^ang dula 4: paggamit muli ng si- 
naunang kaugalian, kostumbre, at 
katulad 5: a pag-alab na muli ng 
pananampalataya o in teres sa reli- 
hiyon b serye ng mga ebanghelikong 
pagpupulong upang hikayatin ito. 

revolt (ri-volt) pnd [Ing] 1: mag-alsa 
2: kasuklaman 3: masuklam. 

revolution (rev-o-lu-syon) png [Ing] : 
rebolusyon. 

revolutionary (rev-o-Iu-syo-nar-i) pnr 
[Ing] : rebolusyonaryo. 

revolve (ri-volv) pnd, [Ing] 1: paiku|in 
o painugin 2 : igalaw sa pabilog o 
pakurbang ruta o orbit 3: umiral sa 
isang siklo o mangyari muli 4: pag- 
isipan. 

revue (ri-vyu) png Tro [IngFre] : anyo 
ng pagtatanghal na panteatro na bi- 
nubuo ng mga maiikli, karaniwang 
nang-uuyam na awit, sayaw, dula, at 
karaniwang hinggil sa mga napapa- 
nahong isyu : review 7 . 

reward (ri-ward) png [Ing] 1: gantim- 
pala 2 : pabuya. 

rewind (ri-waynd) pnd [Ing] : sa teyp 
o film, iikid pabalik mula sa hang- 
gahan patungo sa Simula. 

rewrite (ri-rayt) pnd [Ing] 1: isulat 
sa ibang anyo o paraan; baguhin 2 : 
isulat muli. 

rex png [Lat] : hari. 

r6*ya png Zoo [Mrw] : daga. 

r6y*na png [Esp reina] 1: asawa ng 
hari : queen 2: babaeng soberano o 


maharlika : queen 3: babae na pa- 
ngunahin sa isang larang, hal reyna 
ng pinilakang tabing: queen 3: bara- 
hang may larawan ng reyna 4: Isp sa 
ahedres, ang pinakamakapangyari- 
hang piyesa sa bawat kulay at maa- 
aring igalaw kahit saan at walang 
nakaharang at saan mang direksiyon : 
queen 5: babaeng langgam, pukyot, 
anay, o katulad na may kakayahang 
magkaroon ng supling : queen 6 : 
Kol baklang pumapapel na babae : 

queen. 

* 

rey*n6*do png [Esp reinado] 1 : pana- 
hon ng panunungkulan ng hari o 
reyna : reign 2 : pamumuno o auto- 
ridad ng maharlika : reign 3: nag¬ 
haharing impluwensiya o kapangya- 
rihan : reign. 

rey*n£n"te pnr [Esp reinante] : nanu- 
nungkulan bilang hari o reyna; na- 
mumuno. 

r6y*no png [Esp reino] : kaharian. 

rf, daglat [Ing] : radio frequency. 

Rf, symbol Kern [Ing] : rutherfordium. 

Rh, daglat Med [Ing] : rhesus factor. 

Rh, symbol (ar-eyts) Kern [Ing] : rho¬ 
dium. 

Rhadamanthus (ra-da-man-thus) png 
Mit [ Gri] : anak nina Zeus at Europa, 
kapatid ni Minos, pinuno at hukom 
sa impiyerno, at kilala dahil maka- 
tarungan. 

rhapsody (rap-so-df) png [Ing] : 
rapsodya. 

Rhea (n*a) png Mit [Gri] : isa sa mga 
Titan, asawa ni Cronus, at ina nina 
Zeus, Demetus, Poseidon, Hera, at 
Hades. 

rhea (ri-a) png Zoo [Ing] : anumang 
ibon (genus Rhea) na malaki, mula 
sa timog Africa, kahawig ngunit ma- 
liit kaysa ostrich. 

rhebok (n-bok) png Zoo [Ing] : maliit 
na antilope ( Pelea capreolus) na mula 
sa timog Africa, may mahaba at payat 
na leeg, at maikli at tuwid na mga 
sungay : reebok. 

rhenium (ri-ni-um) png Kem [Ing] : 
element na metaliko at pinilakan 
(symbol Re, atomic number 75). 

rheostat (rf-o-stat) png Fie: resistor 
na maaaring igalaw upang baguhin 
ang resistance nito nang hindi binu- 
buksan ang sirkito na kinakakabitan 
nito, kaya nakokontrol ng koryente 
ng sirkito. 

rhesus (rf-sus) png Zoo [Ing\ : uri ng 
unggoy (Macaca mulatta) na mula 
sa India, pahaba ang mukha, laylay 


ang pisngi, at ginagamit sa pag- 
eeksperimento sa laboratoryo. 

rhetoric (ret-6r*ik) png [Ing] : retorika. 

rhetorician (ret-o*n-syan) png [Ing] 
1 : eksperto sa retorika 2 : tao na 
nagsusulat o nagsasalita nang may 
estilong mapagmalabis at detalyado 

3: orador 4: nagtuturo ng retorika. 

% 

rheumatic (ru-mat-ik) pnr [Ing] : 
reumatiko. 

rheumatic fever (ru-mat-ik ff-ver) 
png Med [Ing] : malalang sakit, kara- 
niwan ng bata na nagdudulot ng 
lagnat, pamamaga, at pananakit ng 
mga kasukasuan at pamamaos. 

rheumatic heart disease (ru-mat-ik 
hart di-sis) png Med [Ing] : pinsala 
sa puso, lalo na sa balbula na dulot 
ng rheumatic fever na nagdudulot 
ng pamamaga sa myocardium at hindi 
paggana ng mga balbula ng puso. 

rheumatism (ru-ma-tiz-em) png [Ing] 

: rayuma. 

rhinal (ray-nal) pnr Ana [Ing] : hinggil 
sa ilong. 

rhinestone (rayns-ton) png: huwad 
na diyamante. 

rhinitis (ray• nay - tis) png Med [ Ing] : 
pamamaga ng ilong o mucuous 
membrane. 

rhinoderos (ray-nos-i-ros) png Zoo 
[Ing] : mammal (family Rhinoceroti- 
dae) na malaki ang katawan, may isa 
o dalawahg sungay sa ibabaw ng 
nguso, at makapal ang balat. 

I 

rhizobium (ray-zo-byurn) png Med 
[Ing] : sa bakteryolohiya, bakteryang 
panlupa (genus Rhizobium) na hugis 
barilya at matatagpuan lalo na sa 
mga hugpungan ng ugat ng mga hala- 
mang butil. 

rhizocarp (ray-zo-karp) pngBot [Ing] : 
halaman na may mga ugat na nabu- 
buhay nang matagal bagaman malimit 
matuyo at malagas ang mga dahon 
at sanga. 

rhizoid (ray-zoyd) pngBot [Ing] : sa 
mga pako at lumot, filamento o 
ugat na tila buhok. 

rhizoid (ray-zoyd) pnr Bot [Ing] : katu¬ 
lad ng ugat. 

rhizome (ray-zom) png Bot [Ing] : 
risoma. 

rhizopharyngeal (ray-zo-fa-nn-dzi-al) 

pnr Ana : hinggil sa ilong at pharynx. 

* 

rhizoplasty (ray-zo-plas-ti) png [Ing] : 
plastic surgery ng ilong. 

rhodium (ro-di-um) png Kem: element 
na metaliko, pinilakan, kabilang sa 






rhododendron 


754 




I• 


‘'I 1 


. ' 




"*wm 


riddle 


platinum, bumubuo ng salt na lumi- 
likha ng mga solution na kulay pink 
(atomic number 45, symbol Rh). 

rhododendron (ro-do-den-dron) png : 
palumpong o punongkahoy (genus 
Rhododendron) na laging-lunti, may 
biluhabang dahon, at hugis trumpe- 
tang mga bulaklak. 

rhodora (ro-do-ra) png [Ing] : maba- 
bang palumpong (Rhododendron cana¬ 
densis) na karaniwang matatagpuan 
sa hilagang America, may bulaklak 
na kulay rosas na namumukadkad 
bago lumitaw ang mga dahon. 

rhombic (rom-bik) png [Ing] 1 : may 
anyo ng rhombus 2 : may base na 
rhombus 3 : napaliligiran ng rhombus, 
bilang isang solid. 

rhombohedron (rom-bo-hf-dron) 
png [Ing] : solido na pinaliligiran 
ng anim na rhombic plane. 

rhomboid (rom-boyd) png [Ing] : 
quadrilateral na magkapantay ang 
magkabilang panig at anggulo. 

rhomboid (rom-boyd) pnr [Ing] : 
may hugis o kahawig ng rhombus. 

rhomboidei (rom-boy-dey) png [Ing] : 

pangmaramihan ng rhomboidal. 

• - 

rhomboideus (rom-boy-dyus) png 
Ana [Ing] : masel na nag-uugnay ng 
balagat sa gulugod. 

rhombus (rom-bus) png Mat : sa 
heometriya, parallelogram na may 
mga anggulong pahilis at magkaka- 
pantay o magkakasinghaba ang lahat 
ng panig. 

rhubarb (ru-barb) pngBot [Ing] 1 : a 
halaman (genus Rheum) na malaki 
ang dahon, mahaba, malaman, at 
matingkad na pula ang sanga, at 
maaaring kainin, hal R rhapinticum 
b mga tangkay ng dahon 2: a ugat 
ng halamang (genus Rheum) na mula 
sa Tibet at China b purgang mula 
dito 3: Kola pabulong na pag-uusap 
o ingay, lalo na ang paulit-ulit na 
pagsambit sa salitang rhubarb b 
walang silbing bagay. 

rhumb (ram) png [Ing] 1: alinmah 
sa tatlumpu’t tatlong point sa kompas: 
loxodrome, rhumb 2 : anggulo sa pagi- 
tan ng dalawang magkasunod na 
point ng kompas: loxodrome, rhumb 
3 : rhumbline. 

rhumbline (ram-layn) png [Ing] 1 : 
linya na dumaraan sa lahat ng mga 
meridian sa iisang anggulo lamang 
2 : linya na sinusundan ng isang 
barkong naglalayag sa iisang takdang 
direksiyon. 


rhyme (raym) png Lit [Ing] 1 : tugma 1 * 2 
2: taludtod na may tugma 3: a pag- 
gamit ng tugma b tula na may tugma. 

rhyolite (ray-o-layt) pngHeo [Ing] : 
batong bulkaniko na mayaman sa 
silica, gaya ng granite. 

rhythm (rf-dem) pngLitMus [Ing] : 
ritmo. 

rhythmic (rith-mik) pnr [Ing] Is 
hinggil sa ritmo o indayog 2 : nang- 
yayari o ginagawa nang regular. 

rhythm method (ri-dem me-tod) 
png [Ing] i paraan ng pagpigil sa 
pagbubuntis sa pamamagitan ng 
pag-iwas sa pakikipagtalik sa panahon 
na tinatayang may obulasyon. 

rhythmn and blues (ri-dem endblus) 
pngMus [Ing] : uri ng awiting popular 
ng mga Amerikanong Itim noong 
dekada 1940, may masiglang indayog 
mula sa jazz, malakas na ritmo, at 
payak na melodiya. 

rha png 1 : Heo [Esp] mahaba at maki- 
tid na batis na nabubuo sanhi ng 
bahagyang pagkalubog ng lambak 
. ng ilog 2: Zoo [Mrw] daga. 

ri-£l png 1 : pangunahing yunit ng 
salapi sa Iran at Oman 2: riyal. 

rib png [Ing] 1 : Ana sa tao, tadyang 
2 : kame na mula sa ganitong bahagi 
ng hayop 3: alinman sa kurbadong 
tabla na bumubuo sa balangkas ng 
katawan o tiyan ng barko 4: ugat sa 
dahon o sa pakpak ng insekto 5: 
tadyang ng payong. 

rt'bak png [Ilk] : piraso ng basag na 
banga o ladrilyo. 

ri-bal png [Esp rival] : tao na katung- 
gali o kalaban, lalo na sa palaro o 
pag-ibig : rival. 

ribald (rib-aid) png [Ing] 1 : bulgar 
o malaswa, gaya sa pananalita 2 : 
walang pitagan; walang galang 3: 
mahalay. 

ri*ba*r£w png [Bik] : balisa. 

rf'bay png [Bik] : palit. 

ribbon (ri-bon) png [Ing] 1: laso 2: 
sintas 3 : banda ng materyales na 
may tinta na ginagamit sa makinilya 
4 : laso na may espesyal na kulay at 
ginagamit upang magpahiwatig ng 
karangalan o pagtibayin ang pagi- 
ging kasapi sa isang koponan. 

ri‘b6*te png [Esp rivete] : laso, sintas, 
o anumang telang itinatahi sa damit, 
kortina bilang pampalamuti o pang- 
hugpong. 

riboflavin (ri-bo-fley-vin) pngBioK 
[Esp vitamina ] : manilaw-nilaw na 


dalandan at kristalinang compound 

(C 32 H 22 N 2 0 6 ) na mula sa ribose, 

kabilang sa bitamina B complex, 
mahalaga sa paglaki, maaaring sin- 
tetiko o likas, at matatagpuan sa 
gatas, karne, itlog, madahong gulay, 
at katulad : bitamina B 2 , bitamina G. 

ribonucleic acid png [Ing] : nucleic 
acid na may ribose at pangunahing 
matatagpuan sa cytoplasm ng mga 

cell Cf DNA : RIBONUCLEIC ACID, RIBOSE 
NUCLEIC ACID, RNA. 

ribose (ri-bows) pngBioK [Ing] : solid 
(C 5 H 10 O 5 ) na puti, kristalina, natutu- 
naw sa tubig, bahagyang matamis, at 
nalilikha sa pamamagitan ng hydro¬ 
lysis ng RNA. 

ribosome (ray-bo-sowm) png BioK 
[Ing] : isa sa maliliit na particle na 
binubuo ng RNA at kaugnay na pro- 
tina na matatagpuan sa cytoplasm 
ng buhay na cell; kaugnay ng sintesis 
ng protina. 

Tice (rays) png [Ing] 1: Bot palay 2: 
bigas 3: kanin. 

rich (rits) pnr [Ing] 1 4 mayaman 2 : 
sagana sa likas na kayamanan 3: 
may taglay na yaman 4: sagana 5: 
mahal; mamahalin 6 : malasa, baga- 
man hindi mainam para sa kalusugan, 
gaya ng sarsa o minatamis na sagana 
sa mantekilya o krema 6 : mahalaga; 
may malaking halaga 7: gawa sa ma- 
mahaling materyales at defealyadoang 
palamuti gaya ng gusali o muwebles 
8: sa alak, matapang at masarap 9: 
napakabango 11: matingkad, gaya 
sa kulay 12: mataginting, gaya sa 
tinig. 

Richter scale (rik-ter is-keyl) png 
[Ing] : eskala, mulang isa hanggang 
sampu, na sumusuri ng intensidad o 
iakas ng lindol. 

rickets (rik-its) png Med [Ing] : sakit 
ng mga bata na nagdudulot ng pag- 
lambot ng mga buto, lalo na ng 
gulugod, na bunga ng malnutrisyon, 
kakulangan ng bitamina D at calcium: 

RACHITIS. 

ricksaw (rik-sho) png[lngjap] : sasak- 
yan na magaan, may dalawang gulong, 
may bubong, at karaniwang hinihila 
ng isa o higit pang tao : rikisha, 
rickshaw. 

ricotta (ri-ko-ta) png [Ita] : keso na 
malambot at mula sa Italy. 

ricrac (rik-rak) png [Ing] : makitid 
at zigzag na tirintas o laso na ginaga¬ 
mit na palamuti sa kasuotan at katulad. 

rbdaw png [Ilk] : pinto. 

riddle (rid-el) paging] 1: Lit bugtong; 






•ii **| iii 


r 

















ride 


755 


riposte 



palaisipan 2 : nakapagtatakang tao o 
bagay. 

ride (rayd) png [Ing] 1 : pagsakay sa 
isang sasakyan 2 : haba ng paglalak- 
bay 3 : pangangabayo; pagbibisikleta 
4 : daanan o landas, lalo na sa kagu- 
batan na dinaraanan ng mga manga- 
ngabayo 5 : anumang maaaring 
sakyan sa isang perya, gaya sa tsubibo 
at roller coaster. 

rider (ray-der) png [Ing] 1 : tao na 
sumasakay, lalo na sa isang kabayo 
2 : karagdagan sa isang dokumento 
3 : iltosuliranin na nagiging dagdag 
ng isang theorem. 

ridge (ridz) png [Ing] 1: linya ng pag- 
huhugpungan ng dalawang rabaw 
na nakapahilig tungo sa isa’t isa, gaya 
sa bubong 2: Heo tagaytay 3: anu¬ 
mang makitid na umbok sa isang 
rabaw. 

riesling (rizding) png [Ing] 1: alak 
sa Europa at California na mabango, 
puti, tuyo, o matamis 2: a uri ng 
ubas na ginagamit sa paggawa ng 
:: ganitong alak b baging na namumu- 
nga ng ganitong ubas. 

ri*6t png [Ilk] : hagot. 

rifle (ray-fel) png [Ing] 1 s riple 2: 
mga kawal na may sandatang riple. 

rigadoon (rig-a-dun) png Mus Say 
[Ing] : rigodon. 

rbga*t6*n Ypng [Ita] : pasta na may 
anyong maliiit at hungkag na tubo. 

rhgchyan png Bot [Mrw] : kabiki. 

Ri*gel png Asn [Ing] : pampitong 
pinakamalaking bituin na kulay^. 
bughaw, at pinakamaningning sa 
konstelasyong Orion, halos animna- 
pung libong beses ang ningning 
kompara sa araw. 

right (rayt) png [Ing] t : karapatan 
2: katwiran 3: katarungan 4: kapang- 
yarihan. 

right (rayt) pnr [Ing] 1 : nasa kanan 
2: tama; wasto 3 s tunay; totoo 4: Mat 

tuwid 5 : nasa ibabaw 6 : maayos. 

* 

right of way (rayt ov wey) png [Ing] : 

easement. 

ri*go*d6n png [Esp] 1 : Say sayaw para 
sa magkapareha, may kakaibang pa- 
lundag na hakbang, at karaniwang 
may mabilis na ritmo : rigadoon 2 : 
Mus musika o ritmo ng musikang 
para sa ganitong sayaw var rigudon : 

RIGADOON. 

rig-or m6r*tis png [Ing Lat] : panini- 
gas ng katawan pagkaraang mamatay. 

Rig-v£*da png [San] : sa Hinduismo, 


banal na teksto na naglalaman ng 
koleksiyon ng 1028 na imno sa sina- 
unang Sanskrit at itinuturing na 
pinakamatanda at pinakamahalaga 
sa apat na Veda. 

ri*k£p png [Ilk] : sara. 

ri-kbsha png [Jap ] : ricksaw. 

rrles png [Esp candles] 1 : isa sa pares 
ng bakal na bara na nagsisilbing 
daanan ng lokomotora at bagon ng 
tren : rail 3 2 : permanenteng daanan 
na may ganitong pares ng bara. 

rim phg [Ing] 1 : nakaangat na panla- 
bas na gilid, hanggahan, o mardyin 
ng isang bagay, lalo na ng bilog 2 : 
anumang gilid o balangkas na idina- 
ragdag o inilalagay sa palibot ng 
isang bagay 3: panlabas na gilid ng 
gulong na nakakabit sa hub sa pama- 
magitan ng mga rayos at pinagsusu- 
otan ng goma : patos 4: pabilog na 
piraso ng metal na nagdurugtong sa 
gulong at goma ng sasakyan, maaaring 
permanenteng nakakabit o nata- 
tanggal s patos 5: Isp sa basketbol, 
pabilog na metal na pinagkakabitan 
ng lambat upang mabuo ang basket 
6 s sa metalurhiya, panlabas na suson 
ng mga metal na may komposisyong 
iba sa komposisyon ng metal sa loob 
o gitna 7: bahagi ng salamin na naka- 
paligid sa mga lente 8 : linya na 
nagtatakda ng hanggahan. 

ri-ma png Lit [Esp] 1 : tugma 2: aso- 
nansiya. 

ri*m6 # rim png s pagkasuklam. 

rf-mas png Bot 1 : punongkahoy ( Arto- 
carpus altilis) na malaki, masanga, 
may mga dahong umuusbong sa 
paligid ng dulo ng mga sanga, at may 
bulaklak na parang maliit na langka 
na kulay lunti 2 : tawag sa bunga nito 
na biluhaba, walang buto, at may 
balat na kahawig ng kamansi at 
langka. 

ri*n6t png [Ilk] s mga bato sa bigas o 
arina. 

ring png [Ing] 1 : singsing 2: anflyo 
3s argolya 4: marka o bahaging 
may anyong singsing 5: ruweda 6: a 
pangkat ng mga tao o bagay na inayos 
nang pabilog b ang ganitong kaayu- 
san 7: pangkat ng mga manganga- 
lakal, negosyante, espiya, politiko, 
at katulad na nagsasabwatan upang 
makontrol ang takbo at tubo sa 
negosyo 8 s pabilog o paikot na ruta 
9 s Asn a manipis na banda o disc ng 
mga particle sa paligid ng plan eta b 
limbo ng buwan 10s Kem pangkat 
ng mga atom na magkakasunod- 
sunod at magkakakabit. 


ring pnd [Ing] 1 : tumunog o pinatu- 
nog ng alarma, kampanilya, at katulad 
2s kumalembang 3s tumunog ang 
telepono. 


ring-bas png [Seb] : kfkil. 

rfng-kon png [Esp rincon] 1 : [Ilk] 
binungkal na munting bun ton sa pali¬ 
gid ng mga halaman 2 : sulok; kanto. 


png 


namamahala 


sa mga pagtatanghal sa ruweda ng 




ringside (ring-sayd) png [Ing] 1 : pook 
sa paligid ng ruweda, karaniwan ang 
unang hanay sa lahat ng panig ng 
ruweda 2 s posisyong mainam upang 
magmasid o manood. 

ringworm (ring* worn) png Med [Ing] i 
nakahahawang sakit sa balat na sanhi 
ng parasitikong fungus at nagdudulot 
ng pabilog na batik sa balat. 

rink (ringk) png [Ing] 1 : lawas ng likas 
o artipisyal na yelo para sa iskeyting 
2 s nababakurang bahagi na inilalaan 
para sa roller iskeyting 3: gusaling 
may ganitong mga pasilidad. 

rin*y6n png Ana [Esp rinon] s laman- 
loob ng tao o hayop na kahugis ng 
buto ng patani at sumasala sa ihi : 

BATO 4 , BEKKEL, BATUK, ISOL, KIDNEY, 
VATU. 


riot (ray*ot) png [Ing] 1 : maingay at 
marahas na kaguluhang publiko na 
likha ng isang pangkat, gaya ng isang 
pangkat na nagproprotesta sa kalabang 
pangkat o jjatakaran ng pamahalaan 
2 s bigla at malakas na halakhakan 
3s maingay at masayang pagkakatu- 
waan 4s marangyang pagtatanghal 
o pagdiriwang. 

RIP, daglat [Lat requiescat in pace] s 
mamahinga nang mapayapa : SLN. 

rf-pa png [Esp] : anyo ng loterya na 
maaaring bumili ng isa o mahigit 
pang pagkakataon upang mapana- 
lunan ang premyo : raffle. 


ripe (rayp) pnr [Ing] 1 : hinog 2: nasa 
hustong gulang na 3: tigulang na; 
may-edad na 4: nasa panahon na 5: 
hinog na, gaya sa pigsa 6 : sa kutis, 
pula gaya ng hinog na prutas. 

ripieno (ri-pya-no) png Mus [Ita] : 


lawas ng mga intrumentong mag- 
aakompanya sa musikang baroque 
concerto. 


ri*pl6 png [Esp] : makabagong baril 
na may mahabang tubo at karaniwang 
pinapuputok nang nakataas hanggang 
balikat: rifle 1 , pusil. 


riposte (ri-post, ri-powst) png [Ing] 
1 s mabilis at malamang ganti sa pag- 
















ripple 


756 


robot 


eeskrima 2 : mabilis at tusong tugon. 

ripple (rfp-el) png [Ing] t : kilapsaw 
2: a banayad na masiglang tunog na 
lumalal^as o humihina, gaya ng tawa 
o palakpak b maikling alon ng mga 
damdamin 3: alon-along anyo ng 
buhok o materyal 4: Ele kaunting 
baryasyon sa lakas ng koryente 5: 
sorbetes na hinaluan ng syrup at 
paalon-alon ang naging itsura 6 : 
anumang katuiad na paggalaw o 
an vo. 

j 

rip-rap png [Ing] 1 : mga basag na 
tipak ng bato at graba na ginagamit 
para sa pundasyon,,gaya sa dike 2 : 
pundasyon o dingding na yari sa mga 
batong pinagsasama-sama nang hindi 
iniaayos. 

rl-ri png [Ilk] : away. 

ri*ri pnd [ Bik ] : wisik; dilig. 

RISC, daglat Com [Ing] : reduced 
instruction set computer. 


rise (rayz) png [Ing] 1: a bumangon; 
magbangon b tumayo 2: umalsa; 
mag-alsa 3: tumawid 4: umangat; 
tumaas 5: magkaroon ng higit na 
intensiciad, lakas, o torlo 6 : umunlad 
ang katayuang panlipunan 7: sumikat 
8: mabuhay muli 9: lumutang; pu- 
maimbabaw 10: magmula? mangga- 
ling 11: dumami; lumaki. 

riser (ray-zer) png [/rag] 1 : tao na 
bumabangon, lalo na inula sa kama 
2: takip silipan 3: patavong tubo para 
sa pagdaloy ng likido o gas 4: maha- 
bang plataporma sa entablado, es- 
tudyo, o katuiad. 

ri"Sik-ri*sik pnr[Bik] : malutong, tulad 
sa bagong salaping papel. 

risk png [Ing] : riyesgo. 

risky (ris-ki) pnr [Ing] : mapanganib; 
peligroso. 

ri*s6-ma pngBol [ Esp rizoma] : sangang 
tila ugat at nakabaon sa lupa, kara- 
niwang pahaba, tinutubuan ng ugat 
sa ibaba, at nagkakatalbos sa baha- 
ging itaas. 

risotto (ri-zot-to) png [Ita] : putahe 
na may kanin, karne, sibuyas, sabaw, 
at nilahukan ng keso at iba pang 
pampalasa. 

rissole (ri-sowl, ri*sol) png [Fre] : 
putahe ng karne at pampalasa na 
binalutan ng durog na tinapay, at 
ipinirito. 

rissole (ris-o-li, rf-so-lev) png [Fre] : 
sa pagkain, iniluto sa mantika. 

r.i't^-rut png [Ilk] : laruang yari sa 
kawayan o kahoy na lumilikha ng 
mabilis at pumuputok na ingay, ka- 


raniwang ginagamit sa Bagong Taon. 

rite (rayt) png [/ng] : rito. 

ri-ti png [ War] : krisis; panahong gipit. 

rhting png [Ilk] : abnormal na tubo, 
karaniwan sa tainga o sobrang daliri. 

rit*mi-k6 pnr [Esp ritmico] : maindayog. 

rit*mo png [Esp] 1: Lit sinukat na 
daloy ng mga salita at parirala sa 
berso o prosa : rhythm 2: Mus a as- 
pekto ng komposisyong pangmusika 
na hinggil sa asento at haba ng mga 
nota b partikular na uri ng padron 
na binubuo nito, hal samba, duple : 
rhythm 3: Pis pagkilos nang may 
regular na pagkakasunod-sunod 
ang malakas at mahinang elemento: 
rhythm 4: panahon ng mga pangya- 
yari o kilos na regular at nauulit. 

rhto png [Esp] 1: seremonya : rite 
2 : partikular na anyo o sistema ng 
seremonya at gawing panrelihiyon : 

* rite 3 : lawas ng kinaugaliang ritwal 
. at seremonya ng isang simbahan :.** 
rite 4: anumang kinaugaliang ga- 
wain : rite. 

ri-to pnb : varyant ng dito. 

ritorneilo (nt-or-nebo, ri-tor-neMo) 
png Mus [Ing] : maikling koro o inter¬ 
lude na instrumental sa pagitan ng 
mga aria, eksena, o yugto. 

ritual (rit-wal) png [Ing] : ritwal. 

rit’Wcil png [Esp ritual] 1: seremonya : 
baki, ritual 2 : itinatag o ipinapayong 
paraan ng seremonya : baki, ritual 
3 : aklat ng mga seremonya : ritual 
4: aklat na ginagamit ng mga pari 
sa pagsasagawa ng mga sakramento, 
pagbisita sa may sakit, at paglilibing 
ng mga namatay: rttual 5: pagtalima 
sa itinakdang anyo ng publikong 
pagsamba : bAki, ritual 6 : itinatag, 
ipinayo, o itinakdang kodigo ng kilos 
na gumagabay sa panlipunang kilos 
at gawi, gaya ng pakikipagkamay, 
pagtaas ng sombrero, at katuiad : 
ritual. 

rival (ray-val) png [Ing] : ribal. 

rivalry (ray-val-rf) png 1: paligsahan; 
pagtutungali 2 : kompitensiya; pakiki- 
pagkompitensiya. 

rhver png [Ing] : ilog. 

rf*ver bank png [Ing] : pampang. 

rrvet png [Ing] : rematse. 

ri-was png Bot [Iva] : punongkahoy 
na hitik sa dahon. 

ri-ydil png [Ing] : pangunahing yunit 
ng salapi sa Saudi Arabia, Qatar, at 
Yemen. 

ri-yes-go png [Esp riesgo] 1: panga- 


nib; peligro : risk 2 : kapahamakan : 

RISK. 

Ri*z4l png : lalawigan sa timog Kata- 
galugan ng Filipinas, Rehiyon IV. 

Rizal, Jose (ri*zal, ho*se) png Kas : 
(1861-1896) pambansang bayani; 
autor ng Noli Me Tangere at El Filibus- 
terismo, pangunahing Propagandist^ 
pinaghinalaang lider ng Rebolusyo- 
naryong Filipino, at binitay noong 
30 Disyembre 1896. 

rm, daglat [Ing] : room. 

Rn, symbol Kem [Ing] : radon. 

RNA, daglat BioK [Ing] : ribonucleic 
acid. 


roach (rowts) png: upos ng nirolyong 
marihuwana. 

road (rowd) png [Ing] 1 : kalye 2: 
landas o daanan. 


roadblock (rowd-blak) png [Ing] 1 : 

harang o barikada sa kalye, lalo na 
^ ang inilalagay ng autoridad upang 
pigilin at siyasatin ang mga sasakyan 
2 : kilos, aksiyon, kalagayan, o katuiad 
na sagabal sa pag-unla 

roast (rowst) pnd [Ing] 1 
b mag-ihaw c sa kape, isangag bago 
gilingin 2 : ilantad ang sarili o bahagi 
- ng katawan sa init 3: sa pagpaparusa, 
ilantad sa apoy o matinding init 4: 
ift/batikusin; tuligsahin. 

roaster (rows-ter) png [Ing] 1 : tao o 
bagay na nag-iihaw 2 \ d pugoii o 
plato na ginagamit na ihawan ng 
pagkain b ihawan 3: anumang mai- 
nam ihawin, gaya ng manok, patatas, 
at katuiad. 


• : ' / V.IHM 




: a ma 



rob (rab) png [Ing] 1 : magnakaw 2: 
mang-agaw. 

robbery (rab-e-rf) png [Ing] : pagna- 
nakaw; nakawan. 

robe (rowb) png [Ing] 1 : bata de-banyo 
2 : panlabas na kasuotan na mahaba 
at maluwang, karaniwang isinusuot 
bilang damit panseromonya, opisyal 
na kasuotan, o katuiad 3: anumang 
mahaba at maluwang na kasuotan, 
lalo na iyong isinusuot sa bah ay 
lamang 4: piraso ng tela, lana, o ka¬ 
tuiad na ginagamit bilang balabal, 
kumot, at katuiad. 


r6*bin png Zoo [Ing] 1 : ibon ( Eritha - 
cus mbecula) na maliit, kulay brown, 
may pulang lalamunan at dibdib, at 
matatagpuan sa Europa 2: anumang 
ibon na kahawig nito 3: ibon ( Turdus 
migratorius) na pula ang dibdib. 

r6*bot png 1 : makina na kahawig ng 
tao na may kakayahang magsakatu- 




757 


roman-a-clef 


robotics 

* 



paran ng mekanikal at pangkaniwang 
gawain kapag inutusang gumawa ng 

mgaito 2 : makinang may kakayahang 
magsagawa nang automatiko ng kom- 
plikadong serye ng mga kilos 3: tao 
na tila robot kung kumilos. 

robotics (ro-bo-tiks) png [Ing] : pag- 


aaral sa mga robot; sining o agham 
ng pagdisenyo, pagbuo, paggamit, 
at pagpapagalaw ng mga robot. 

ro*btis*ta png Bot [Ing] 1 : halamang 
kape (Coffea canephora ,, dating robusta) 
na kabilang sa species na mula sa 
Africa 2: kape o butil na mula rito. 

rock (rak) png [Ing] 1 : a malaking 
tipak ng bato na bumubuo ng burol 
o katulad b durog o basag na piraso 
ng ganitong bato 2: Heo a mineral 
na makikita sa kalikasan at nabubuo 
nang malakihan o maramihan, kara- 
niwang dahil sa aksiyon ng tubig at 
init b partikular na uri ng ganitong 


matter. 


rock (rak) pnd [Ing] 1: magpaugoy- 
ugoy; umugoy 2 : magpatungga- 
tungga gaya sa silyang tumba-tumba 
3: iduyan 4: mayanig; mauga. 

rocker (ra-ker) png [Ing] 1: tao o 
bagay na umuugoy o umuuga 2 : 
kurbadong bara o katulad na suhay 
na maaaring pag-uguyan 3: tumba- 
tumba 4: tagataguyod ng musikang 
rock, karaniwang iniuugnay sa motor- 
siklo at kasuotang yari sa balat o 
katad 5 : iskeyt na may kurbadong 
blade 6 : alinman sa iba’t ibang kaga- 
mitan na umaandar sa pamamagitan 
ng pauga-ugang galaw o mosyon. 

rocket (ra-ket) png [Ing] 1: projectile " 
na silindriko na maaaring sumibad 
nang napakalayo o napakataas sa 
pamamagitan ng pagsindi sa paputok 
na laman nito, karaniwang ginagamit 
na senyas o kuwitis 2 : makina o motor 
na gumagamit ng gayong prinsipyo 
ngunit hindi nakasalalay sa hanging 
pumapasok 3: misil o sasakyang 
panghimpapawid p pangkalawakan 
na may gayong makina o motor. 

rock music (rak myu-sik) png Mus 
[Ing] : anyo ng musikang popular 
na nagmula sa musikang rock and 
roll at pop na lumaganap noong 
kalagitnaan hanggang pagtatapos 
ng dekada sisenta ng ika-20 siglo. 

rock-V-roll (rak-en-rol) png [Ing] 

1; Mus estilo ng musikang popular 
na nagmula sa mga musikang blues 
at folk, may masiglang kompas at 
estrukturang payak at may pauli-ulit 
na parirala 2: Say sayaw na sinasali- 
wan ng ganitong musika, karaniwang 


may masigla at malabis na galaw. 

rococo (ro-ko-ko, ro-kow-kow) png 
[Ing Fre] 1: estilo sa arkitektura at 
umunlad sa timog Germany, Austria, 
at France, nagmula sa baroque at 
katangi-tangi dahil sa eleganteng 
paggamit ng iba’t ibang materyales 
upang lumikha ng pan gkal aha tang 
anyo na maganda at kaakit-akit 2 : 
Mus estilong homophonic na umiral 
noong kalagitnaan ng ikalabingwa- 
long siglo at nagpapamalas ng paim- 
babaw na ringal at halina, at pagga¬ 
mit ng detalyadong ornamentasyon. 

rod (rad) png [Ing] 1 : barilya 1 2: 
patpat o bungkos ng mga patpat na 
ginagamit na pamalo o panghataw 
3: bingwit 4: Bot payat, tuwid, at 
bilog na usbong o sanga ng halamang 
makahoy 5 : Ana isa sa mga tila barang 
cell sa retina ng mata na sensitibo sa 
mababang intensidad ng liwanag 6 : 
patpat na ginagamit na pansukat 7: 
yunit na pansukat ng linya; katumbas 
ng 5 yarda o 16 talampakan 8 : wand, 
baton, o katulad na simbolo ng opi- 
sina, kapangyarihan, o autoridad9: 
lightning rod 10 : makitid na bara 
na ginagamit sa sampayan ng tuwalya 
o kortina 11: sa bakteryolohiya, 
mikroorganismong hugis bara. 

rodeo (ro-di-ow) png [Ing] 1: pam- 
publikong pagtatanghal ng kakaya- 
han ng koboy, gaya ng pangangabayo, 
pagsilo, at katulad 2 : pagtitipon ng 
mga baka sa rantso. 

ro-dfbyo png [Esp rodillo] : sa hiyas, 
kasangkapang bakal na ginagamit 
sa pagdidisenyo. 

roe (row) png [Ing] : bihud. 

roentgen (rent-gen, rant-gen) png 
Pis [Ing] : yunit ng radyasyon na 
katumbas ng dami ng radyasyong X 
o gamma na lumilikha ng mga ion 
sa hangin na naglalaman ng positibo 
o negatibong elektrisidad na katumbas 
ng isang elektroestatikong yunit sa 
0.001293 gramo ng hangin (symbol 

R). 

ro-g£'ring png [Ilk] : ungol. 

ro-g6*rog png [Ilk] : igik. 

rogation (ro-gey-syon) png [Ing] : 
taimtim na panalangin na binubuo 
ng letaniya ng mga santo na inuusal 
tatlong araw bago ang Asensiyon. 

roger (ro-dyer) png [Ing] 1 : sa komu- 
nikasyon sa radyo, nagpapahiwatig 
na “Natanggap at naintindihan ang 
iyong mensahe” 2: Kol nagpapahi¬ 
watig ng “Sumasang-ayon ako.” 

ro*g6k png [Bik] : bilasa. 


rogTO*s6 png Bot [Ilk] : lunas. 

r6 # hu png Zoo : erbiborong isdang- 
tabang (Lbaeo rohita) na biluhaba ang 
katawan, bughaw ang likod, pinilakan 
ang gilid, nakausli ang pabilog na 
nguso, at karaniwang humahaba nang 
80 -100 sm. 


ro-ka png [Esp roca] : bato 1 . 

r6k-bos png Bot [Ilk] : yamungmong. 

ro*k6'te png [Esp roquete] : damit na 
puti at isinusuot ng arsobispo at iba 
pang pinuno ng simbahan. 

R6*iand png Lit Mit [Ing] : Roldan. 

Rol-dan png Lit Mit [Esp] : maalamat 
na kabalyero, pamangkin ni Empe- 
rador Carlomagno, at masugid na 
tagapagtanggol ng Kristiyanismo laban 
sa mga Moro : Roland. 

role (rowl) png [Ing] 1 : papel 2: tung- 
kulin ng isang tao. 

role model (rowl mo-del) png [Ing ]: 
tao na itinuturing na halimbawa ng 
isang partikular na papel. 

role playing (rowl pley-ing) png [Ing ]: 
ehersisyo o laro na binibigyan ang 
mga kalahok ng papel na kailangan 
nil ang gampanan, karaniwang gina¬ 
gamit sa theraphy at pagtuturo. 

roll (roi) png [Ing] 1: rolyo 2: talaan; 
listahan 2 : gulong o panggulong. 

roll (rol) pnd [Ing] 1 : a gumulong b 
magpagulong 2: a magbilot; bumilot 

i t *i • 


rollerblade (ro-ler-bleyd) png [Ing] : 
uri ng roller skate na may mga gulong 
na nakahanay sa isang linya sa ilalim 
ng botas. 

rollerskate (ro-ler-is-keyt) png [Ing] : 
uri ng iskeyt na may apat na gulong 
o rollers sa halip na isang runner na 
ginagamit sa matigas na rabaw. 

roller skating (rol-er is-key-ting) png 
[Ing] : pag-iiskeyt sa pamamagitan 

ng roller skates. 

r6l-yo png [Esp rollo] 1 : anumang 
binilot, gaya ng papel, tela, kawad, 
o katulad : roll 1 2 : haba nito : roll 1 
3 : balumbon. 


rom, daglat [Ing] : romano 4 . 

ROM, daglat Com [Ing] : read-only 
memory. 

R6*ma png [Esp] : Rome. 

R6*man pnr [Ing] : Romano. 

roman-6-clef (ro-man za kley) png 
Lit [Fre] : nobela na nagpapahiwatig 
ng mga pangyayari at tauhan na 
totoong umiiral ngunit binibigyan 
ng ibang pangalan sa katha. 










romance 


758 


root 


romance (ro*mans) png [Ing] 1: Lit 

pagsasalaysay na nagpapahiwatig ng 
kamangha-manghang tagumpay at 
kabayanihan, makukulay na pang- 
yayari o eksena, at ibang bagay na 
umaakit sa imahinasyon : romansa 
2 : ang kaharian, buhay, o kalaga- 
yang ipinahihiwatig ng gayong mga 
kuwento : romansa 3: Lit sinaunang 
naratibo o pagsasalaysay : romansa 
4: Lit kuwentong walang batayan; 
gawa-gawa lamang at karaniwang puno 
ng pagmamalabis at imbensiyon : 
romansa 5: diwa, sentimyento, dam- 
damin, o pagnanasa : sensasyon 3 6: 
kagila-gilalas na karanasan o pakiki- 
pag-ugnayan : romansa. 

Romance languages (ro-manslang- 

widz-es) png [Ing] : pangkat ng mga 
Indo-Europeong wika. na mula sa 
Latin, gaya ng French, Espanyol, Portu¬ 
guese, Italian, Catalan, Provencal, 
Rumanian, at Sardinian : romanse 1 . 

Romanesque (ro-ma-nesk) png Ark 
[IngFre ] : hinggil sa estilo sa arkitek- 
tura na lumaganap sa kanluran at 
timog Europa mulang ikasiyam hang- 
gang ikalabindalawang siglo na nag- 
papamalas ng malalaking masoneriya 
na may makikitid na pasukan o buka- 
san, arkong pabilog, bulto, at katulad. 

ro # ma-ni-sa a do/wr [Esp\ 1: nasa titik 
at paraan ng pagsulat sa Latin 2: 
nasa loob ng pananampalatayang 
Ratoliko Romano. 

Ro a m6 a no pnr [Esp] 1: hinggil sa 
sinauna o modernong lungsod ng 
Roma o hinggil sa mamamayan, 
kultura, at kaugalian nito : Roman 
2 : hinggil sa sinaunang kaharian, 
republika, at emperyo na lungsod 
ng Roma ang kabesera : Roman 3: 
may katangian o uring itinuturing 
na kaugnay ng sinaunang Romano : 
Roman 4: sa paglilimbag, karaniwang 
nasa maliit na titik, hinggil sa tipo 
na may estilong patayo at karaniwang 
ginagamit sa pag-imprenta ng mga 
aklat, diyaryo, at katulad : rom, Roman 
5: hinggil sa simbahang Katoliko 
Romano : Roman 6 : hinggil sa o ka- 
hawig ng arkitektura ng sinaunang 
Roma, lalo na ang arkitekturang 
publiko at panrelihiyon na nagpapa- 
malas ng malalaking konstruksiyon 
na konkreto o gawa sa ladrilyo : 
Roman 7: nakasulat sa o hinggil sa 
mga Romanong bilang : Roman 8 : 
batay sa sinaunang Romanong sistema 
ng pagsulat; titik A-Z : Roman. 

ro*m6n*sa png [ Esp romanzo] 1 : 
Mus maikli, payak, at banayad na 


melodiya o himig na inaawit o tinu- 
tugtog 2: romance. 

ro*m£n*8e png [Esp romance] 1 : Ro¬ 
mance languages 2: Lit nobela o 
aklat hinggil sa kabalyeriya 3: Lit 
tula na may sukat na wawaluhin. 

ro*marvs6-ro png Lit [Esp romancero] 
1: kalipunan ng mga tula na may 
sukat na wawaluhin 2: kalipunan ng 
mga kuwento hinggil sa kabalyeriya. 

romantic (ro-man*tik) pnr [Ing] : 

roman tiko. 


romanticism (ro-man-ti-siz*em) png 
[Ing] : romantisismo. 

ro a m£n a ti a k6 pnr [Ing] 1: hinggil sa 
romansa 2 : di-makototohanan; hindi 
praktikal 3: pinamamayanihan ng 
idealismo 4: nahuhumaling sa pag- 
ibig o taong iniibig 5: nagpapahiwatig 
ng pag-ibig o matinding pagmamalas: 
palasinta 6: marubdob; maalab 7: 
Lit Mus hinggil sa estilo noong , 
ikalabinsiyam na siglo at kakikitaafC 
ng kalayaan sa pagpapahayag ng 
imahinasyon at emosyon, mahusay 
na pagtatanghal, eksperimentasyon 
sa anyo, at abenturosong pagpapa- 
unlad ng musika ng piyano, orkestra, 
at opera 8 : hinggil sa papel ng mangi- 
ngibig o lumiligaw sa isang dulang 
hinggil sa pag-ibig. 

ro a man a ti a sis a mo png [Esp] : diwa o 
tendensiyang roman tiko. 

Ro a man a ti a sis a mo png Lit Sin [Esp] 

1: estilo sa panitikan at sining na 
nagdidiin sa imahinasyon, damda- 
min, at introspeksiyon; at karaniwang 
nagdiriwang sa kalikasan, karaniwang 
tao, at kalayaan ng espiritu Cf klasi- 
sismo 2: kilusan sa naturang sining 
at panitikan na nabuo sa huling 
bahagi ng ikalabingwalong siglo bilang 
pagsalungat sa kaayusan at pagpi- 
pigil ng klasisismo at neoklasisismo. 

Rombloanon (ronubkvwa-non) png: 
pangkating etniko na matatagpuan 
sa isla ng Romblon. 

Rome (rowm) png [Ing] 1:,Jungsod 
at kabisera ng Italy : Roma 2: sinau¬ 
nang kabesera ng Emperyong Roma¬ 
no na katatagpuan ng Vatican na 
siyang luklukan ng kapangyarihan 
ng simbahang Katoliko Romano : 
Roma 3: sinaunang kaharian, em¬ 
peryo, republika ng Italy : Roma 4: 
simbahang Katoliko Romano. 

Romeo (ro-mi-ow) png [Ing] 1: Lit 
romantikong mangingibig ni Juliet 
sa Romeo and Juliet na akda ni Shakes¬ 
peare 2 : lalaking palikero. 

rom a pe*ka a b6'sa png [Esp rompe- 


cabeza] : palaisipan; bugtong. 

rom*pe*6*las png [Esp] 1: piyer o 
estruktura ng mga bato o katulad na 
nakaungos sa dagat o ibang lawas ng 

tubig upang protektahan ang daungan 
o puwerto, at basagin ang puwersa 

ng mga alon 2 : estrukturang yari sa 
kahoy na nagproprotekta sa daungan 
o pantalan. 

r6n*da png [Esp] 1 : panggabing pa- 
trulya 2: patrulya 3: anumang katulad 
na gawain upang pigilin ang pagla- 
ganap ng trimen. 

ron*ddl*ya piig Mus [Esp] : pangkat 
ng mga manunugtog na gumagamit 
ng mga instrumentong de-kuwerdas: 
komparsa 1 . 

rondeau (ron-du, ron-du) png Lit 
[Ing] : tula na may sampu o labintat- 
long taludtod na may dalawang tugma 
at ang mga panimulang salita o 
parirala ay ginagamit nang dalawang 
ulit bilang refrain. 

r6n*del png Lit [Ing] : maikling tula 
na may di-nagbabagong anyo, binu- 
buo karaniwang ng labing-apat na 
taludtod na may dalawang tugma. 

rong-o png [Ilk] : puyok 1 . 

r6n*say png Lit Mus : sinaunang panu- 
laan at musika ng mga Kuyunon sa 
pulo ng Cuyo. 

roof (ruf) png [Ing] 1 : bubong; bu- 
bungan 2 : itaas na bahagfng kuw^ba 
o minahan 3: ang mga sanga ng 
punongkahoy o ang kalangitan 4: 
pinakamataas na limit. 

rook (ruk) pnglsp [Ing] : sa ahedres, 
tore. 

rookie (rnk-i) png [Ing] 1 s Isp bagu- 
hang manlalaro o atleta 2 : baguhang 
kasapi, lalo na sa pulisya o sandata- 
hang militar. 

rookie (nikd) pnr [Ing] : baguhan. 

ro # 6l pnd ma-pa-ro-61, i*pa*ro a 6l, 
i a ka*pa*ro*6l : masawi; ikasawi. 

room (rum) png [Ing] 1 : silid 2: pag- 
kakataon na gawin ang isang bagay : 
rm 3: pook na laan para sa isang 
tiyak na layunin : rm. 

rooster (rus-ter) png Zoo [Ing] : tan- 
dang; katyaw. 

root (rut) png [Ing] 1 : ugat 2: hala- 
mang-ugat3: Mata bilango kantidad 
ng kapag isinailalim sa multiplikas- 
yon sa sarili nang ilang beses ay 
nagbibigay ng isang tiyak na kanti- 
dad>, hal 2 = square root ng 4, cube 
root ng 8, at 4th root ng 16 b kanti¬ 
dad na kapag ipinalit sa di-matukoy 








r mr 





root crop 


759 


rouge 


na kantidad sa isang equation ay binu- 
buo o tumutugma sa equation C 
halaga ng argumento sa isang funsiyon 
na katumbas ng zero 4: pinagmulan. 

root crop (rut krap) png [ Ing ] : 

lamang-ugat. 

rope (rowp) png [Ing] 1: lubid 2: 
silo. 

ro*p6 a ro png [Esp] : lalagyan ng mga 
labahin. 

rorqual (ror-kwal) png Zoo [Ing] : 
pating (family Balaenop teridae) na 
may tupi-tuping lalamunan at maliliit 
na palikpik, hal fin whale. 

Rorschach test (ror-syak test) png 
[Ing Hermann Rorchach] : pagsusuri 
sa personalidad, ipinapakita sa res¬ 
pondent ang isang istandard na set 
ng mga ink-blot at ipinalalarawan 
dito kung ano ang nakikita : ink¬ 
blot test. 

ros png Zoo [Bik] : balagbagan. 

r6 a sa png [Esp] 1: Bot palumpong 
(genus Rosa, family Rosaceae) na ma- 
tinik at karaniwang may mabangong 
bulaklak, karaniwang pula, dilaw, 
pink, at katulad : rose 2 : bulaklak 
nito : rose 3: Bot namumulaklak na 
halaman na kahawig nito : rose 4: a 
mapusyaw na kulay pula b kutis na 
mamula-mula : rose 5: palamuting 
may hugis na katulad o nagpapahi- 
watig ng g&fiitong bulaklak : rose 6 : 
katangi-tanging tao o bagay, lalo na 
ang isang magandang babae : rose. 

ro*s6l png Bot [Esp] : palumpong na 
may mababango at mapuputing bu¬ 
laklak. 

rosaniline (ro-zan-Hin) pngKem [Ing] 

1: pulang tina (C 20 H 20 N 3 C1) na mula 
sa aniline at ortholuicline 2: a orga- 
nikong base na mula sa aniline b 
pulang tina na mula rito. 

rosary (row-sa-ri) png [Ing] : rosaryo. 

ro-s£r*yo png [Esp rosario] 1: sa Kato- 
liko Romano, a,anyo ng debosyon 
na inuulit ang lima o labinlimang 
Aba Ginoong Maria rta ang bawat >ugto 
ay pinasisimulan ng Ama Namin at 
sinusundan ng Luwalhati sa Ama b 
kuwintas na may mga butil na ginaga- 
mit na pambilang sa mga dasal c 
aklat na naglalaman ng ganitong 
debosyon : rosary 2: katulad na ku¬ 
wintas ng mga butil na ginagamit sa 
pagdarasal ng ibang simbahan : 
rosary 3 : hardin ng rosas o rosebed : 
rosary. 

r6*sas pnr [Esp] : kulay pink. 

r6*sas-ha*p6n png [Esp rosas-Japon] : 
krisantemo. 


ro-s6 png [Fre] : alak na hindi gaanong 
nakalalasing, may mamula-mulang 
kulay na dulot ng pagkatanggal ng 
balat ng ubas bago matapos ang per- 
mentasyon : vin rose. 

rose (rowz) png [Ing] : rosa. 

rosella (ro-zel-a) png [Ing] : uri ng 
parakeet (genus Platycercus) na malaki 
at matatagpuan sa Australia at New 
Zealand. 

i 

rosemary (rowz-mar-i) png Bot [Ing] 

1: palumpong (Rosmarinus officinalis) 
na ktging-lunti, mabango, may maki- 
tid na dahon, at ginagamit na pam- 
palasa o sa paggawa ng gamot at 
pabango 2 : tradisyonal na sagisag 
ng pagkaalaala. 

roseola (ro-ze-o-la) png Med [Ing] : 

mamula-mulang pantal na dulot ng 
tigdas, typhoid, syphilis, at katulad 
na sakit. 

ro-sd-ta png [Esp] 1 : anumang kaa- 
yusan, bahagi, bagay o pormasyon 
na kahawig ng rosas 2 : hugis rosas 
na ay os ng laso o katulad na mater- 
yales, karaniwang ginagamit na pala- 
muti o badge 3: Ark inukit o hinubog 
na palamuti na kahawig na rosas 4: 
Bot pabilog na pumpon o kumpol 
ng mga dahon o ng ibang organ 5: 
sapad na ulo ng tornilyo o pako 6 : 
sakit ng halaman na nagdudulot ng 
pagsisiksikan ng mga dahon sa pabi¬ 
log na pumpon dahil sa pag-ikli ng 
mga bahaging nasa pagitan ng mga 
sanga, dulot karaniwan ng fungus, 
virus, o kakulangan sa sustansiya 7: 
isa sa mga batik ng leopard. 

rosin (roztin) pngKem [Ing] 1: mani- 
law-nilaw, matigas, malutong, atbuhag- 
hag na resin na natitira pag-karaan 
ng distilasyon ng agwaras na mula 
sa puno ng pino, karaniwang gina¬ 
gamit na panghalo sa pintura, pamahid 
sa panghilis ng instrumentong may 
bagting tulad ng biyolin, at sa pag¬ 
gawa ng barnis 2 : resin. 

r6s*kas png [Esp rosea] : paikot na 
ngipin sa katawan ng tornilyo, piyer- 
no, tuwerka, tubo, o anumang bagay 
para mapaikot o mahigpitan ito - pnd 

mag-r6s-kas, ros # ka*s6n, i # ros*kas. 

ros*kH*yO png [Esp rosquillo] : uri 
ng tinapay na malutong. 

rostrillo (ros*tnhyo) png [Esp] : pari- 
habang palamuti; sumasagisag sa 
liwanag, inilalagay sa mukha ng ima- 
hen ni Birheng Maria. 

r6s*tro png [Esp] : mukha ng imahen 
na inukit sa garing. 


r6s*trum png [Ing] 1 : anumang plata- 
porma, entablado, o katulad para sa 
pananalitang pampubliko 2 : pulpito 
3 : tila tukang nakaungos na bahagi 
ng proa, karaniwan ng barkong pan- 
digma na ginagamit na pambutas sa 
kalabang barko 4: Zoo Bot tuka o 
bahaging kahawig ng tuka; matigas 
na sungot. 

ro*tas*y6n png [Esp rotacion] 1 : pag- 
ikot 2 : pag-uulit-ulit; serye ng pana- 
hong umuulit-ulit; regular na pagka- 
kasunod-sunod ng iba’t ibang kasapi 
ng isang pangkat sa opisina o katulad 
3 : sistema ng pagtatanim ng iba’t 
ibang halaman o pananim nang may 
regular na pagkakasunod-sunod 
upang maiwasang maubos ang sus¬ 
tansiya ng lupa. 

rotate (ro-teyt) pnd [Ing] 1 : gumalaw 
nang paikot sa isang axis o sentro; 
uminog 2: a ayusin sa isang rotasyon 
b kumilos o mangyari sa rotasyon. 

rotation (ro-tey-syon) png [Ing] 1 : 
rotasyon 2 : uri ng laro sa bilyar. 

rotisserie (ro-tiVi-ri) png [Ing] 1: 
restoran o kainan na nagsisilbi ng 
inihaw na karne 2 : kasangkapang 
panluto para sa pag-ihaw ng karne. 

rotogravure (ru-to-gra-vyiir) png [/ng] 

1: sistemang pang-imprenta na gu- 
magamit ng pantatak na may silinder 
na intaglio na karaniwang pinapa- 
takbo nang mabilis 2: pahina na inim- 
prenta sa pamamagitan ng ganitong 

sistema. 

ro-t6n-da png [Esp] 1: gusaling hugis 
bilog, lalo na iyong may bobeda : 
rotunda 2 : malaki at mataas na pa¬ 
bilog na bulwagan o silid sa isang 
gusali, lalo na iyong may nakaarkong 
bubong : rotunda 3: pabilog na 
tagpuan ng mga kalye : rotunda. 

ro*tor png [Ing] 1 : Ele bahagi ng 
makina na umiikot Cf stator 2: sa 
aeronautika, sistema ng umiikot na 
airfoil, gaya ng pahabang airfoil ng 
helikopter. 

rotten (ra-ten) png [Ing] 1: bulok; sira 
2: gapok 3: bugok 4: bilasa 5: ma- 

baho; masama ang amoy 6 : mas am a; 
napakasama. 

r6‘tu*l6 png [Esp] 1: nakaukit na titulo; 
karaniwang tumutukoy sa INRI ng 
krusipiho 2 : etiketa. 

ro-tun*da png [Ing] : rotonda. 

rouble (ra-bel) png [Jng] : ruble. 

rouge (rudz) png [Ing] 1 : pulang 
pulbos o pampahid na ginagamit sa 
pisngi 2 : pinulbos at mamula-mulang 













rouge 


760 


rugby football 




* 


3 

-1 


ferric oxide na ginagamit na pam- 
pakintab, lalo na ng metal at kristal. 

rouge (rudz) pnr [ Ere ] 1: pula 2: 
hinggil'sa pulang numero sa rnleta. 

rough (raf) pnr [Ing] 1: may magas- 
pang at hindi pantay na rabaw; hindi 
makmis 2: mabuhok 3: sa pook na 
malawak o rehiyon, matarik o hindi 
pantay at ikinukubli ng matataas ng 
damo, punongkahoy, bato, at katulad 
4: marahas 5: magulo; ginulo; hindi 
maayos 6: sa dagat; maalon 7: sa 
panahon, masama; masungit 8: a sa 
wika, bulgar, malaswa, o bastos b sa 
alak at katulad, mafnit sa panlasa c 
sa tunog, magaralgal; paos 9: a hindi 
kanais-nais b hindi makatwiran 10: 
pahapyaw; panimula; hindi kompleto. 

roughneck (raf-nek) pngKol [Ing] 
1: tao na brusko at magulo 2: traba- 
hador sa isang minahan ng langis. 

roulette (ru-let) png [Ing] : ruleta. 

round (rawnd) pnr [ Ing] 1: may sapad 
at pabilog na rabaw, gaya sa disc 2 : 
hugis singsing 3: kurbado, gaya ng 
bahagi ng bilog bilang isang balang- 
kas 4: may hugis na katulad ng silin- 
der, espera, o globola, gaya sa bola 
5: binubuong kurbadong linya at 
hugis, gaya sa sulat-kamay 6: buo; 
kompleto; lahat 7: likha ng pabilog 
o paikot na mosyon 8: Mat a ipinapa- 
hayag ng integer o bilang na walang 
fraction b ipinapahayag sa pinaka- 
malapit na multiple o power ng sampu 
9: buo at maugong, gaya sa tunog 
10: mabilis; masigla. 

roundabout (rawnd-a*bawt) png [Ing] 
1: salapong na ang daloy ng trapiko 
ay paikot sa isang sentro tungo sa 
iisang direksiyon lamang 2: a malaki 
at umiikot na kagamitan sa palaruan 
na sinasakyan ng mga bata b tsubibo 

3: kotse. 

roundabout (rawnd-a-bawt) pnr [Ing] 
1: paligoy-ligoy at hindi tuwiran, 
gaya sa daan, biyahe, pamamaraan, 
o pahayag 2 : sa damit, ginupit nang 
pabilog sa ilalim, walang buntot, 
kapa, o katulad. 

roundel (rown-del) png [Ing] : bilog 
na piraso ng gelatin o kristal na may 
kulay na inilalagay sa harap ng bom- 
bilya upang magkaroon ng kulay 
ang liwanag na mula sa bombilya. 

Round Table (rawnd tey-bol) png [Ing] 
1: ang kilalang mesa, na ginawang 
bilog upang maiwasan ang pagtatalo 
hinggil sa puwestong uupuan ni Haring 
Arthur at ng kaniyang mga paladin 
2: si Haring Arthur at ang kaniyang 


mga paladin bilang isang lawas. 

round table (rawnd tey-bol) png [Ing] 
1: ilang tao na tinipon para sa isang 
kumperensiya o talakayan hinggil 
sa isang paksa, at katulad, karaniwang 
nakaupo sa isang bilog na mesa 2 : 
ang talakayan, ang paksa ng talaka¬ 
yan, o ang mismong kumperensiya. 

route (rut) png [Ing] : ruta. 

routine (ru-tm) png [Ing] : rutina. 

rover (row-ver) png [Ing] : tao na 



row pnd [/ng] 1: magsagwan; sumag- 
wan 2 : ihatid sa pamamagitan ng 
bangkang sinasagwan 3: makipagka- 
rera sa pamamagitan ng pagsagwan. 

Roxas png: lungsod sa Capiz at kabe- 
sera ng lalawigan. 

r6-yal pnr [Ing] 1: karapat-dapat para 
sa isang hari o reyna 2 : nasa ilalim 
ng pamumuno ng hari o reyna 3: 
pag-aari ng hari o reyna 4: hinggil 
sa pamilya ng hari o reyna 5: napa- 
kalaki o kakaiba ang sukat at kalidad; 
napakataas ng kalidad. 

royalty (ro-yal-ti) png [Ing] 1 : posis- 
yon, karangalan, o kapangyarihan ng 
isang hari o reyna 2: maharlika 3: 
kasapi o kabilang sa maharlikang 
pamilya 4: bayad sa may-ari ng patent 
o autor sa bawat kopya ng aklat na 
maibenta o sa bawat pagtatanghal 
ng akda sa publiko 5: a karapatan 
sa paglinang ng mineral na ibinibigay 
ng hari, reyna, o pinuno sa isang tao 
o korporasyon b bayad ng lumilinang 
ng mineral, langis, o gas sa may-ari 
ng lupa. 

Ru, symbol Kem [Ing] : ruthenium. 

ru*b6*to png Mus [Ing] : pansaman- 
talang pagtaliwas sa mahigpit na 
tempo. 

rubber (ra-ber) png [Ing] 1 : goma 
2: pambura 3: Kol kondom 4: taga- 
masahe 5: a anumang ginagamit na 
pangkuskos o pampahid b bahagi ng 
makina na umaandar sa pamamagitan 
ng pagkiskis. 

rubber band (ra-ber band) png [Ing] : 
lastiko. 

rubber plant (ra-ber plant) png Bot 
[Ing] : haiaman ( Ficus elastica) na 
laging-lunti, matingkad na lunti ang 
mga dahon, at karaniwang ginaga¬ 
mit na pampalamuti. 

rubber stamp (ra-ber is-tamp) png 
[Ing] 1 : kasangkapang ginagamit na 
pantatak 2: a tao na sumasang-ayon 
sa kilos ng iba b pagpapahayag ng 
ganitong kasunduan 3: pag-aproba 


nang walang maayos na pagsusuri o 
pagsisiyasat. 

A 

rubber tree (ra-ber tri) png Bot [Ing] : 
punongkahoy ( Hevea brasihensis) na 
tropikal at pinagkukunan ng dagtang 
ginagamit sa paggawa ng goma. 

ru*be png [Bag] : abaloryo at antigong 
kuliling na palamuti para sa mga 
batang babae. 

rubella (ru-bel-a) png Med: german 
. measles. 

rubeola (ru-bi-o-la) png Med [Ing] : 
tigdas. 

ru“bi png [Esp] 1 : batong panghiyas 
na kulay pula : ruby 2: pang-apatna- 
. pung anibersaryo 3: matingkad na 
kulay pula. 

ru-bhan png Bot : hinabuad. 

rubidium (ru-bid-i-um) png Kem [Ing]: 
aktibong element na pinilikan, meta- 
liko, at kahawig ng potassium (atomic 
number 37, symbol Rb). 

ru*bfng*ki png [Ilk] : lubid na yari sa 
piniling maliliit na hibla o himaymay. 

.I iii /< 

ru a ble png [Esp] : batayang yunit ng 
salapi sa Russia, USSR, o ibang dating 
republika ng USSR : rouble. 

ruby (ru-bf) png [Ing] : rubi. 

rub*ya, rub-yo pnr [Esp rubia/o] : 
kulay na manilaw-nilaw; kulay ginto: 

BLONDE. 


rudder (ra-der) png [lUg] T: tirribn; 
ugit 2 : patayong aerofoil sa buntot 
ng sasakyang panghimpapawid at 
ginagamit sa pagkontrol sa pahalang 
na galaw ng sasakyan. 

rudiment (ru-di-ment) png [Ing] 1 : 
karaniwang pangmaramihan, a ele- 
mento o pangunahing batayan ng 
isang paksa b simulain, panimulang 
anyo ng isang hulagway 2 : unang 
bahagi ng pagiging ganap ng isang 
bagay 3: hindi pa ganap na buo o 
tigulang na bahagi ng organ, lalo na 
sa estruktura ng bilig o larva 4: bagay 
na nabansot ang pag-unlad. 

Ru*6*da de la For*tu*na png [Esp] : 

Gulong ng Kapalaran, isang laro na 
gumagamit ng isang tablerong nakii- 
kuhanan ng sagot sa anumang maisip 
itanong. 

rug (rag) png [Ing] 1 : alpombra 2: 
basahan na pansahig. 

rugby (rag-bi) png Isp [Ing] : rugby 
football. 

rugby football (rag-bi-fut-bol) png 
Isp [/ng] : anyo ng futbol na nilalaro 
ng dalawang koponan na may labin- 
limang kalahok bawat isa, naiiba sa 




r 









rugosa 


761 


Russian Federation 


soccer dahil higit na may kalayaan 
sa pagdadala ng bola at pagpigil sa 
pamamagitan ng kamay at braso : 

RUGBY. 

ru*g6*sa png Bot [ Ing ] : rosas ( Rosa 
rugosa) na mula sa Japan, may ma¬ 
tin gkad na lunti at lukot na mga 
dahon, at may mga bulaklak na 
matingkad na rosas ang kulay. 

ru*in png [Ing] : ruwina. 

ruk-at png [Ilk] : igkas. 

ruk*rok png [Bik] : liblib; lingid. 

rule (rul) png [Ing] Is tuntunin 3: 
pamamahala o pamumuno 4: ruler 2 
5: sa paglilimbag, manipis na piraso 
ng metal na ginagamit sa paghihi- 
walay ng mga pamagat, hanay, at 
katulad 6 : kodigo ng disiplina at 
tuntuning sinusunod ng isang relihi- 
yosong orden 7: Bat hatol o kapasi- 
yahan ng hukom o ng hukuman 
kaugnay ng isang tiyak na kaso lamang. 

rii *\er png [Ing] 1: tao na namumuno 
o namamahala 2 : piraso ng kahoy, 
metal, o ibang materyales na may 

f tuwid na gilid; karaniwang may marka 
sa pulgada o sentimetro, at ginaga¬ 
mit sa pagguhit ng linya, pagsukat, 
at iba pa : rule 4 3: sinuman o anu- 
mang tagaguhit ng papel, kahoy, at 
katulad. 

rU“l6*ta png [Esp] 1: sugal na nilalaro 

. sa.mesang may bilang na isa hanggang 
tatlumpu’t anim, may isa o dalawang 
zero, at iba pang bahagi na nagbibi- 
gay ng pagkakataon upang magwagi 
ang kalahok, at mayroong tila platong 
aparato na umiinog sa gitna na pin^g-' 
hahagisan ng bolang tumitigil sa isa 
sa tadumpu’t pitoo tadumpu’t walong 
kamara na magtatakda ng magwa- 
wagi: roulette 2 : maliit na ruweda : 

ROULETTE. 

rum (ram) png [Ing] 1: inuming 
alkoholiko na mula sa latak ng pulut 
o tubo 2 : nakalalasing na inumin. 

ru*m6“ka png Bot [ Bik] s dayaka. 

rum*ba png Say [Ing] A : sayaw na may 
masalimuot na ritmo at pinasimulan 
ng mga Itim sa Cuba 2: adaptasyon 
o imitasyon ng ganitong sayaw sa 
Estados Unidos 3: a sayaw sa ballroom 
na kahawig nito b musika para dito. 

rumble (ram-bel) pnd [Ing] 1: gu- 
mawa nang walang patid, malalim, 
at umaalingawngaw na tunog, gaya 
sa kulog 2 : sa tao o sasakyan, gumalaw 
nang may gayong tunog 3: sabihin 
o bigkasin nang may gayong tunog. 

rum-bo png [Esp] : direksiyon ng patu- 
tunguhan. 


rumen (ru*min) png Zoo [Ing] : unang 
tiyan ng ruminant at katabi ng reti¬ 
culum. 

ru-mi-ndnt png: mammal (suborder 
Ruminantia) na ngumunguya ng cud, 
at may apat na paa, hal baka, usa, 
kamelyo, giraffe, at katulad. 

rummage (ram-idz) pnd [Ing] 1: 
maghalungkat, lalo na sa magulo at 
hindi sistematikong pook 2: magha- 
lughog o hanapin sa tambak ng mga 
bagay 3: guluhin habang naghaha- 
nap ng isang bagay. 

rummy (ra*mi) png [Ing] : laro na 
karaniwang gumagamit ng dalawang 
manghal ng baraha at ang mga man- 
lalaro ay bumubuo ng mga set ng 
magkakasunod na baraha. 

ru-mor png [Ing] 1: salaysay o pahayag 
na umiikot na walang kumpirmasyon 
o katiyakan kung totoo 2 : tsismis; 
bulong-bulungan. 

Rum-yad png : isa sa mga wika ng 
mga Ilongot. 

run (ran) png [Ing] 1: pagtakbo 2: 
maikling biyahe o ekskursiyon, lalo 
na upang maglibang 3: distansiyang 
nilakbay 4: tendensiya ng pag-unlad 
o paggalaw 5: mabilis na mosyon o 
paggalaw 6: a walang patid at maha- 
bang serye b pagkakasunod-sunod, 
lalo na ng mga baraha sa isang 
manghal 7: bilang na nalikha sa isang 
yugto ng produksiyon 8 : pangkara- 
niwang uri o klase 9: Isp a sa cricket, 
puntos ng batsman na nakapuntos b 
sa beysbol, puntos ng batter pagka- 
raang makabalik sa plate at makaraan 
sa lahat ng base. 

ru*ng£ # ab png [Ilk] : tuyaab. 

rung-ddw png [Ilk] : matulis na tulos 
o tuod. 

ru-ngos png [Ilk] : bahagi ng tangkay 
ng palay na malapit sa butil. 

rung-sut png [Ilk] : panting. 

ru-ngu*ru*ngd png Bot [Ilk] : litiran. 

runner (ran-er) png [Ing] 1: tao, 
kabayo, at katulad na nakikipagka- 
rera 2 : gumagapang na halaman o 
tangkay ng halaman na nagkakaroon 
ng ugat 3: baging 4: mensahero, 
kolektor, o ahente ng bangko 5: 
gapang ng paragos o araro. 

ru-no png [Kal] i kaluban ng anumang 
dahong pambubong na gawa sa nila- 
lang yantok. 

run-og png [War] 1: labf o bakas ng 
isang karanasan 2 : sakit ng ulo; pag- 
kahilo o pananakit ng katawan bunga 
ng labis na pagkalasing : hang-over. 


rti*nos png [ War] : gutom. 

ru*n6s png [War] : dukha. 

run*s£y png Mit [Tbw] : ritwal ng 

pag-aalay ng balsang may liyutyut, 
kakanin, at iba pa upang pigilan ang 
mga espiritung may dalang salot. 

runway (ran-way) png [Ing] 1: rabaw 
na sadyang inihanda upang maging 
lapagan at paliparan ng mga sasak¬ 
yan g panghimpapawid 2 : daanan 
tungo sa pook inuman ng mga hayop 
3: nakahilig na rabaw na pinagpa- 
padausdusan ng mga troso 4: naka- 
angat na andamyo sa teatro, fashion 
show, at katulad. 

ru'p£'nget png [Ilk] : nakasimangot 
o kunot ang noo. 

rupee (ru-pi) png : batayang yunit ng 
salapi sa India, Sri Lanka, Mauritius, 
at Seychelles. 

rupiah (ru*pi-ya) png [Ing] : batayang 
yunit ng salapi sa Indonesia. 

nj'po png [Bik] : himay 2 . 

rup*rup-pu-uk png Bot [Ilk] : alga 
( Eucheumus spinosum) na maaaring 
kainin ng tao. 

ru-ral pnr [Ing] 1: hinggil sa bukid o 
lalawigan; buhay sa bukid o lalawi- 
gan, o ang mga tao na naninirahan 
dito 2 ; hinggil sa agrikultura. 

ru-sa png Zoo [Mai] : uri ng malaking 
usa ( Certrus timorensis) na matatagpuan 
sa Indonesia. 

rush (rash) pnd [Ing] 1: mabilis na 
kumilos, gumawa, o pumunta 2 : su- 
mugod; madaliang pumunta 3: si- 
mulan kaagad 4: pilitin ang isang 
tao na kumilos nang mabilisan at 
madalian ; mag-apura 5: umatake 
o bihagin sa pamamagitan ng bigla- 
ang pagsalakay 6 : bumagsak, gumu- 
long, o malaglag nang mabilisan. 

Ru •SO pnr [Esp] : Russian. 

Russia (rash-ya) png 1: dating em- 
peryo sa silangang Europa at hilaga 
at kanlurang Asia na binuwag noong 
1917 ng Russian Revolution : Russian 

Empire 2: Union of Soviet Socialist 

« • • 

Republics 3: Russian Federation. 

Russian (rash-yan) pnr : may kaug- 
nayan sa Russia, sa mga mamamayan 
nito, at sa kanilang wika at kultura : 

Ruso. 

Russian Federation (a syan fe de- 
reysyon) png [Ing] : republika sa 
silangang Europa na umaabot hang- 
gang hilaga at kanlurang Asia; dating 
Russian Soviet Federated Socialist 
Republic. 






/ 


I 




r 

■ 

* 


i 


■IF 



Russian Revolution 


762 


Russian Revolution (ra-syan re-vo* 
lu-syon) png [Ing] 1: pag-aalsa sa 
Russia noong Marso 1917 na nagdulot 
n g*pagguh° ng pamahalaang pina- 
mumunuan ng Czar at nagtatag ng 
probisyonal na pamahalaan; tinagu- 
riang February Revolution 2: pag- 
guho sa nasabing probisyonal na 
pamahalaan dahil sa isang kudeta 
noong 7 Nobyembre 1917 at nagtatag 
ng pamahalaang Sobyet; tinaguriang 
October Revolution. 


rust (rast) png [Ing] : kalawang. 


ruS’ti*k£ png [Esp rustica] 
bumibigkis sa aklat. 


papel na 


rii*ta png [Esp] 1 : daan; daraanan sa 
pagbibiyahe 2 : regular na dinaraa- 
nan sa paglalakbay 3: tiyak na teritoryo, 
ikot, o bilang ng regular na tinitigi- 
lan rig isang tao sa pagsasagawa ng 
kaniyang gawain o tungkulin, gaya 
sa tindero at mensahero. 


£ 


•y 


ruthenium (ru-thi*ni*um) png Kem 
[ Ing] : element na metaiiko, matigas, 
at pinilakan (atomic number 44, 
symbol Ru). 


ru'tf'na png [Esp] 1 : regular na pa- 
mamaraan; di-nagbabagong paraan 
ng paggawa ng isang bagay: routine 
2 : kalakaran; kaugalian : routine 
3: Tro nakatakdang pagkakasunod- 
sunod ng mga pagtatanghal lalo na 
sa isang komedya, sayaw, o katulad : 
routine 4: pagkakasunod-sunod ng 


mga panuntunan sa paggawa ng isang 
bagay : routine. 


rating png [Ilk] : usbong, sibol. 


ru*w£ a ngan png [Ilk] s pinto 


ru‘w£*da png [Esp rueda] 1 : gulong 
2 : kubkob na pook para sa wrestling, 
boksing, sabong, o anumang labanan: 
ring 5 3: kubkob na pook para sa 
pagtatanghal sa sirko : ring 5 4: mga 
kampanilyang nakakabit sa tila gulong 


ryokan 


na aparato, pinatutunog sa misa. 


ru*we*di*ta png [Esp rueda + ita] 

pagulong. 


ru-wi-na png [Esp ruina] 1 : labi o guho 
ng isang gusali, lungsod, at katulad : 
ruin 2: a pagkawasak o pagkagupo 
ng isang tao o bagay; lubos na pag- 
kasira b pagkasira ng puri ng babae 
sa pamamagitan ng pagtukso o pag- 
gahasa; kahihiyang dulot nito : ruin 
3: a lubos na pagkawala o pagkawa¬ 
sak ng ari-arian o posisyon b tao na 
dumanas ng pagkasira : ruin 4: da- 
hilan ng pagkawasak o pagkasira; 
nakasisirang impluwensiya o bagay : 


ruin. 


rye (ray) png [Ing] : halaman ( Secale 
cereale) na may maliliit na bulaklak 
na may butil na katulad ng sebada. 


rye whisky png [/ng]: whisky na mula 
sa distilisadong pinaasim na rye. 


ryokan (ruo-kan) png [Jap] 
yonal na pondohan. 


tradis- 


> ) : ;• ; 


/ . 4 : .W " -*K 


# / : 


* » y 


•• > 









' 1 




r 






S, S (es) png\ \ ikadalawampu’t isang 
titik sa alpabetong Filipino at tinata- 
wag na es 2 : ikadalawampu’t isa sa 
isang serye o pangkat 3: anumang 
bigkas na kumakatawan sa titik So s 
4: anumang may hugis S 5: pasulat 
o palimbag na representasyon ng S 
056 : tipo, tulad ng sa printer, upang 
magawa ang titik S o s. 

S, S : ikalabing-anim na titik sa aba- 
kadang Tagalog at tinatawag na sa. 

S, s, daglat (es) [ Ing ] 1: satisfactory 
2 : south; southern. 

S, daglat (es) Ele [Ing] : siemens. 

s, daglat (es) [Ing] : serye. 

S, symbol (es) Kem [Ing] : sulfur. 

‘s (es) [Ing] 1: nasa hulihan ng pang- 
ngalang isahan at maramihan, pang- 
ngalang parirala, panghalip, at mga 
salitang hindi nagtatapos sa s o tunog 
ng 5 at nagpapahayag na nasa kau- 
kulang paari ang salita, hal man’s, 
men’s, baby’s, king of England’s, 
anyone’s 2: kontraksiyon ng is, hal 
He’s here 3: kontraksiyon ng does, 
hal What’s he do to win? 4: kon¬ 
traksiyon ng has, hal He’s just gone 
5: kontraksiyon ng us, hal Let’s go 
6: kontraksiyon ng as, hal so’s to get 
there on time. 

-S (es) [Ing] 1: pambuo ngpang-abay, 
hal always, needs, unawares 2: pambuo 
pandiwa sa pangatlong panauhan, 
isahan, at nasa aktibong anyo, hal 
walks, prays 3: inalalagay sa hulihan 
at nagsasaad na nasa artyong mara¬ 
mihan ang salita, hal boys, girls 4: 
tanda sa mga salitang walang tiyak 
na isahang anyo, hal trousers, scissors, 
pants, shorts, shears 5: kasunod ng 
bilang upang saklawin ang bilang 
sa loob ng isang dekada, hal 1990s. 

sa png : tawag sa letrang s sa alpabe¬ 
tong Tagalog. 

S3 pnu 1: ginagamit bago ang oras, 
hal sa ika-3 nh, sa ikatatlo ng hapon 
2 : ginagamit bago ang pangalan ng 
pook, ang pinanggalingan, at ang 


L. 

S 

pinagmulan ng isang tao o bagay, 
hal mula sa Maynila, galing sa unggoy, 
mula sa bahay, buhat sa pagkabata 
3: ginagamit bago ang pangalan ng 
pook, kinalalagyan, at pinangyarihan, 
/wz/ipinangangak sa Bulakan, inilagay 
sa bote 4: ginagamit bago ang pa¬ 
ngalan ng rehiyon, lalawigan, bayan, 
o pook, hal lumaki sa Visayas, tubo 
sa Quezon 5: nagsasaad ng araw, 
buwan, at taon, hal sa Lunes, sa 
Mayo, sa taong 2000 6: [Bik HU Seb 
Tag War] ginagamit bago ang pa¬ 
ngalan ng pook at nagsasaad ng di- 
reksiyon, hal tayo sa Iloilo, tayo sa 
Maynila 7: [Hit Tag] ginagamit bago 
ang panghalip at nagsasaad ng taong 
kasama, /ia/sumabay sa akin, suma- 
ma sa kaniya 8 : ginagamit bago ang 
salitang may at nagsasaad ng nala- 
lapit na pook, petsa, oras, o panahon, 
hal sa may Pebrero, sa may tulay 9: 
ikinakabit sa kay upang mabuo ang 
kaysa na nagsasaad ng paghaham- 
bing, hal Magaling kaysa iyo, Mabait 
kaysa iba 10: ikinakabit sa na upang 
"''mabuo ang nasa na ginagamit sa pag- 
sasaad ng kinaroroonan at lokasyon, 
hal nasa bahay, nasa akin, nasa 
loob 11: sumusunod sa para o ukol 
upang mabuo ang para sa o ukol sa 
na nagsaad kung kanino nakalaan 
ang isang bagay, hal “para sa akin” 
o “ukol sa akin”, “para sa lahat” o 
“ukol sa lahat”. 

sa- pnl 1 : pambuo ng pang-abay sa 
unahan ng pandiwang panghinaha- 
rap at nangangahulugan ng hindi 
inaasahang pagkakasabay sa isang 
pangyayari, hal sa-darating sila nang 
kami’y paalis na 2 : ginagamit bago 
ang pangalan, karaniwang sumusu¬ 
nod sa may, at nagsasaad ng katangian 
ng sinumang tinutukoy, hal may 
sa-demonyo, may sa-pagong 3: pam¬ 
buo ng salita at nangangahulugang 
“sa pamamagitan ng”, hal sa lakasan, 
sa bilisan, sa palakihan, sa pagan- 
dahan, 

sa- pnl: pambuo ng pang-abay at 
pang-uri, kinakabitan ng hulaping 


-an, at nagsasaad ng paraan, hal 
sapilitan. 

-sa- pnl 1: pambuo ng isa- at nagsa¬ 
saad ng pagsasaalang-alang at pagla- 
lagay sa isang bagay, hal isaisantabi, 
isaisip, isapuso 2: pambuo ng magsa- 
at nagpapahayag ng aktibong gamit 
ng isa-, hal magsaalang-alang, mag- 
saisantabi, magsaisip, magsapuso 
3: pambuo ng magsa - at nagpapa¬ 
hayag ng paggaya at pagganap sa 
tungkulin ng iba, hal magsamayaman, 
magsahayop, magsapari 4: pambuo 
ng pasa - at nagpapahayag ng pag- 
punta o paglipat sa isang pook, hal 
pasa-Iloilo, pasa-Maynila, pasa- 
bundok. 

sa*a png : varyant ng tsaa. 

Schab png>: salab. 

Sa abS ko! pdd : bulalas ng awa sa 
sarili. 

Sa ab§ mo! pdd : bulalas ng awa sa 
kausap. 

Sci-ad png 1: [HU Seb War] pangako 
2: [Ilk] posisyon; kinalalagyan. 

sa-ctd/mdi # sa*ad, mag a sa*£d : sabi- 
hin; banggitin. 

sa-ag png [&$] : pugad. 

s6 a al png [Tau] : paod. 

sa*&n pnb : ginagamit sa pagtatanong 
ng paroroonan, pinanggalingan, 
kinaroroonan, o dakong katatagpuan 
ng isang bagay r adino, anda, Asa, 

AYANNA, DIIN, DINO, HAEN, HAIN, HARIIN, 
INER, NUKARIN, SAEN, SITAW. 

sa*arvmdn pnb [saan+man] : nasa 
alinmang dako. 

sa*at png \ : kalawit 2: talim ng palaso 
at anumang katulad : hayap, sima 3: 
[ST] pagbabawal Cf sawAy, pigil. 

sa*ba png [Bik Kap Tag] Bot : uri ng 
saging na ang bunga ay karaniwang 
iniluluto bago kainin Cf butuhAn, 

BUNGULAN : D1PPIG, KARDABA, SAB-A, SEBA. 

Scib-a png Bot [HU Seb War] : saba. 

sa*ba pnr [Seb] : maingay. 

sa-bad png 1: [Kap HU Tag] pakiki- 






Sabado 


764 


sablang 



sangkot o pagsagot ng tao na hindi 
kasali sa usapan Cf sabAt : allAwat, 

SAG BANG DAWDAW, SAGBAT TIMANG, SA- 

labat, tapsok 2: [Seb] mabangis na 
hayop na matatagpuan sa tubig. 

S£-ba-do png [Esp] : ikapitong araw 
ng linggo at nasa pagitan ng Biyer- 
nes at Linggo. 

sa.• ba • gci n png Mas [Btk Tbw] : luntang. 

Sabah (sa-ba) png [Ing] : estado ng Ma¬ 
laysia na binubuo ng hilagang bahagi 
ng Borneo at iba pang mga pulo. 

s6-bak png 1: Kar [Kap Tag] uka sa 
dulo ng haligi na suinasalalay sa ba- 
rakilan Cf aAk, ukit : bAsbas, padingal- 

NGAl, SALIPSIP, TIBHANG, TINGHAB, TIP- 

LANG 2: gatla sa tagdan ng palaso 
para sa tali ng busog 3: pag-angkop 
ng isang bagay; paglalagay ng bagay 
sa kinalalagyan 4: pagharap sa tung- 
kulin o gawaing may kabigatan -pud 
su-ma-bak, ma-pa-s6-bak, i*s£*bak, 
sa-ba-kan, pa-sa-b6-kan 5: pag- 
atake na may intensiyong manakit 
Cf banat, lantAk - pnd i-s£-bak, su- 
ma-bak, sa-b6*kan, jia-sa-bd-kan, 
pa-sa-b^-kin 5: di-karaniwan at di- 
autorisadong paggamit ng suplay na 
pagkain para sa sariling kapakanan 
6: [Bik HU Seb War] kandungan; 
pagpatong ng tao o bagay sa kandu¬ 
ngan 7: [Kap] malamukot na dahon. 

s£-bak pnr [&6] : kandong. 

sa-bak pnr [Seb] : nagdadalang-tao. 

sa-ba-kan png [Mar] : putat. 

s£-bal png 1: dike na inilalagay upang 
ilihis ang daloy ng sapa Cf harang, 
sabat , sdngga 2: [Kap] pagmamala- 
sakit 3: [Kap] sabid 1 . 

sa-ba*l£n png Mus : paligsahan ng 
dalawa o higit pang mang-aawit. 

sa-ba 16s png [Kap Tag] : amihan. 

sa-ba-li pnh [Ilk] : iba. 

s6-ba*l6 png Zoo : malaking bangus 
( Chanos chanos) na nangingitlog : 

LUMULUKSO. 


sa-ba-na png 1 : bahagi ng lansangan 
na walang bahay sa magkabilang 
gilid 2: [Esp] kapatagang madamo 
at walang punongkahoy : savanna. 

sa*bang png Mil : paunang patrol na 
nagmamanman ng posibleng posis- 
yon ng mga kalaban. 

sa-bang png [Kap Tag] : salikop o 
hugpungan ng dalawa o mahigit na 
lansangan, riles, kalye, ilog, at mga 
katulad C/junction : arimpongapong, 
ginsang-an, intersection, kinasang-an, 
krosing 1 , nagsangaAn, salapong, sa- 
ranga. 


sa-b6-ngan png Heo [Ilk Tag] : mala- 
pad na sukat ng lupa sa tagpuan ng 
dalawa o mahigit pang ilog : delta 2 , 
wawA. 

sa-ba-ngan png: pagbibigay ng salapi. 

sa-ban*y6n png Med [Esp sahanon] : 
pamamagang dulot ng paglantad ng 
mga kamay at paa sa labis na lamig. 

s£*bat png : disenyong mabubuo sa 
paglala ng banig o paghahabi ng tela, 
at mga katulad. 

sa*b£t png [Kap Tag] 1: pangharang 
o panangga sa pinto, bin tana, at mga 
katulad : aldaba, pAtlong, sagka, 
trangkA, turnok 2: sabad 3: pag- 
harang o pag-abang sa isang turn a ta¬ 
kas 4 : [5^] pakikidasal; pakikiawit 
5: [Seb] elise 6: [HU] sagot. 

s6-bat pnd mag*s6*bat ( su-m6-bat, 
sa*b6*tin [Bik Ilk] : salubong. 

sa-ba*tan png [Bik] : sagupa. 

sa-b6t-sa-b6t pnr : nahahabi; nala-^ 
lala. 

sa-bdw png [Bik HU Seb Tag War] 1: 
tubig na pinaglagaan ng kame, isda, 
o gulay 2 : likidong bahagi ng pagkain 

Cf AM, SOPAS : BROTH, DIGO, SABO, SAWAW. 

sa-b&y pnr : nagkakatugma sa isang 
takdang panahon : Agnan, bansAg, 

DUNGAN, GIDDAN. 


sa-b6t png [Ilk] : salubong. 

s6*bet pnd sa-b6-tin, su-m6-bet, 
mag-s£-bet [Mrw] : sagipin. 

sa-bi png [Bik Kap Tag] 1: salita o pa- 
ngungusap na binigkas : balikas, 

hAmBAL, INGON, OSIP, PULONG, SAO, SE- 
RING, SITING, SULTI, TARAM, TIG,^vATA, 

yAkan - pnd sa*bi*han, sa-bi-hin, 
mag-s6-bi, pag-sa-bi-han, mag- 
pa*s6*bi. 

sabicu (sa-bi-ku) png [Ing] 1 : Bot 
matigas na punongkahoy ( Lysiloma 
latisiliqua) sa kanlurang India na 
inaalagaan dahil sa tabla 2: tabla 
mula sa punong ito. 

sa-bfd png 1: sagabal 2: kidkid 3: 
anumang bagay na napuluputan : 

SABOD. 

sa-bik pnr [Kap Iba Tag] 1 : masidhing 
paghahangad na kamtin o danasin 
ang isang bagay, karanasan, o kaisi- 
pan 2 : matinding paghahangad na 
makita o makaufayaw ang isang ma- 
tagal nang hindi nakakasama: hIdlaw, 
hudop, kaieterAngan, mahinAngpon, 

MAIGOT, NAGAGAR. ' i; " '' 

s6-bi-l6 png Bot : halamang ornamen¬ 
tal at medisinal {Aloe vera) , tumataas 
nang 30-40 sm, dilaw ang bulaklak, 
at naipanggugugo ang katas : dilang- 
hAlo. 


sa-ba-ya-b6-ya png [Tau] : pasiya. 

Sabbath (sa-bath) png [Ing] 1 : araw 
ng pangilin at hindi pagtatrabaho 
para sa mga Hudyo at ibang mga 
Kristiyano 2: panahon ng pamama- 
hinga, karaniwang Linggo. 

sabbatical (sa-ba-ti-kal) pnr [Ing] Is 
hinggil sa sabbath 2 : sa maliit na titik, 
ukol sa panahon ng pamamahinga. 

sabbatical year (sa-ba-ti-kal yir) png 
[Ing] : sa paaralan, unibersidad, ko- 
lehiyo, at katulad, pahintulot sa isang 
propesor upang mag-aral o mag- 
lakbay, karaniwan tuwing ikapitong 
taon. 


sa-be-dS png [Mrw] : salawikain. 


sa*b6ng png [Ilk] 
dahon, o yerba. 


amoy ng prutas 


saber (sey-ber) png [Ing] : sable. 

sabertooth (sey-ber-tut) png Zoo [Ing] : 
sabertooth tiger. 

sabertooth tiger (sey-ber-tuttay-ger) 
png Zoo [Ing] : anumang kabilang sa 
extinct na uri ng mga pusa (genus 
Felidae) na mula sa panahong Oligo- 
cene at Pleistocene, na may mahaba 
at tila sableng mga pangil : saber¬ 
tooth. 


s6*bes pnr [Ilk] : libre. 


sa*bv\avt png Bot: makatas, gumaga- 
pang, at malambot na palumpong 
(Cynotis axillaris) : kulasin-marintek. 

s£*bing png [Ilk] : patibong para sa 
isda gawa sa sulihiyang kawayan, 
inilalagay na patayo sa ilog, at may 
maliit na bukas na daanan. 


Sabin vaccine (sa-bin vak-sin) png 
[Ing] : bakuna para sa poliomyelitis. 

s£*bi-s&*bi png : kaalamang malaga- 
nap bagaman walang tiyak na batayan. 

s6-bit png [Kap Ilk Tag] 1 : anumang 
nakabitin o nakakabit Cf bayubay, 

SAMPAY, sANGAT, SANG-IT : BITAY, kAb-IT, 

sabit, sAb-it, sa-bit, sAmbir, toton 2: 
Bot [Pan] dawag 3: Kol anumang 
bagay na maaaring makagambala o 
makasagabal sa gawain. 

s£b-it png [HU] : sabit 1 . 

sa-bit png [Pan] 1 : sabit 1 2: tinik. 

sd-bit png [Bik] : sabit 1 . 

sa-bi-t6n png: ang pinagbibitinan ng 
anumang bagay. 

sabid pnb [Kap] : lahat. 

s6b*lag png [HU Seb] : sagabal. 

sab*l£g png [Bag] : dote. 

sab*I6ng png [S71 : aksidente. 













sablao 


765 


saccharometer 



sab-16-0 png [Mar] : aglahi. 
s£b-law png [Hit] : sapula. . 

sab-l^w png [Mrw] : biro 1 . 

* 

sdb’lay png [Bik HU Seb War] : sampay. 

sab*lciy png 1 : Hindi pagtama, gaya 
ng suntok o ulos 2 : anumang inila- 
lagay nang paalampay sa balikat, 
bilang bahagi ng pormal na kasuotan 
3: [Tau] blusang may manggas na 
hanggang baywang. 

sab-l&y /wdsab-la-ydn, i-sab-Iay 1: 

hampasin; ihampas nang pabalatay 
sa katawan 2: su-mab-l£y hindi tu- 
mama ang ulos, suntok, o katulad. 

sab'16-yan png [Buk] : bordadong 
telang pandekorasyon sa ulo ng mga 
babae, ikinakabit sa suklay. 

S&'ble png Mil [Esp] : uri ng espada 
na nakakurba o hugis tari Cf espada, 

ALPANGHE : SABER. 


sable (sey-bol) png [Ing] 1: Zoo ma- 
liit na mammal (Maries zibellina] na 
kamiboro at matatagpuan sa hilagang 
Europa at mga bahagi ng hilagang 
Asia 2: damit sa pagluluksa. 

sab-16 png [Kap] : sampay. 

s&b'lig png [HU Seb War] : saboy. 

sab*l6t png: varyant ng hablot. 

sab*n6w prig : maliit na tubigan. 

S&'bo png\: malakingpangkat o kawan 
ng mga ibon o kulisap 2 : pang-akit 
ng isatig dalaga 3: paglapit o pag- 
sunggab sa pain 4: [Bik] bula. 

sa-bo png [Kap] : sabaw. 

sa-bod png [HU] : punla. 

sa*b6d png [Bik HU] : sabid 2 . 

Sci-bog png [Bik Seb Tag] 1: pagkalat 
ng maliliit na bagay : atbo, kanan- 

TENG, PALLOT, PANGGAY, PAYATAG, PORAK, 
PURPUAK, SABWAG, SARANG, SIB WAG, TANEG, 

wAras 2: hasik 3: malakas na putok. 


sa*b6g pnr 1 : kalat 23 2: bangag. 

s6b-ok png [Ilk] : harapan ng palda 
o t-shirt na kinaas* upang lagyan ng 
prutas, holen, at iba pa. 

sa*b6n png [Espjabon] 1 : compound 
ng fatty acid na panlinis, may soda o 
potash kasama ang isa pang metali- 
kong oxide at bumubula kung iku- 
kuskos sa tubig : soap. 

$6-bong png 1: [Bik Seb War Tag] 

labanan ng mga tandang na may tari, 
karaniwang may pustahan Cf bitaw, 
derby, tupAda : bulang, cockfight, 
lombag, pallot , sungo 2 : anumang 
labanang tulad ng sa tandang 3: 
[Ilk] bulaklak. 



6b-ong png f Ilk] : dote; bigay-kaya. 


s6b-ong pnd mag-s^b-ong, i-s6b- 

ong [ Seb War] : ibitin. 

sa-b6ng pnr [Pan] : bubot. 

s^*bot png [Seb War] : kasunduan. 

sabot (sa-bu) png [Fre] 1: uri ng 
sapatos na inuka mula sa piraso ng 
kahoy 2 : sapatos na tabla ang sakong 

Cf BAKYA : SUWEKOS. 

sa*bo'ta-d6r png [Esp] : tao na guma- 
gawa ng sabotahe : saboteur. 

sabotage (sa-bo-taz) png [Ing] : sabo¬ 
tahe/ 

sa a bO‘t£'he png [Esp sabotaje] 1: 
palihim at sinasadyang pagwasak o 
pagtigil sa produksiyon, gawain sa 
planta, pabrika, at katulad, na maa- 
aring isagawa ng mga ahente ng 
kaaway kung panahon ng digma, o 
ng mga empleado sa panahon ng 
alitang kapitalista at manggagawa : 
sabotage 2\ anumang paninira sa si- 
mulain o kilusan : sabotage 3: sinad- 
yang kapahamakan, lalo na sa gawaing 
pampolitika : sabotage. 

S^-bo*t6n png Lit, Mit [Tin] : maikling 
salaysay hinggil sa muling pagkabuhay. 

saboteur (sa-bo-tyur) png [IngFre] : 
sabotador. 

s^-boy png 1: pagsalwak o paghaha- 
gis ng tubig, alikabok, buhangin : 
sAbya, parlak, TAmG, bonggak, sibo, 
sAbug 2 : bahagi ng anuman na nabasa 
o napuno ng bagay na isinalwak. 

sab-ri-tan/mdmag*sab*ri-tan, i-sab- 
ri-tan, su-mab-rf-tan [Bik] : mag- 
sindi. 

sab-ro-so pnr [Esp] : masarap; mali- 
namnam. 


iab-s^b png 1: paraan ng pagkain 
ng hayop 2: [Iva] pagluto sa malakas 
na apoy. 

jab-sa-but png [Ilk] : bao ng niyog. 

5 ^-bug png Bot [Igo] : dawa. 

ia*bu*g£n png : panahon ng pagha- 
hasik ng binhing butil sa linang. 

sa-bu*hm pnr : may kaakit-akit na 
katangian; ligawm. 

sa-bu-k^y png 1: pasalungat na pag- 
suklay : akapunglAy, hApuy, sabungke, 
sapula 2 ; pagsampal na ginagamit 
ang likod ng palad. 

sa-bu- k6 png Zoo : sabukot. 

Sc*-bu-k6t png 1 : Zoo ilahas na ibong 
may tungkos na balahibo sa tuktok 
ng ulo, mahaba ang buntot, at lun- 
tiang itim ang pakpak : sabuko 2 : 
buhok na walang kaayusan. 

s£ a bu-k6t-ba*ku*law png Zoo : uri ng 


bakulaw na pasalungat kung tubuan 
ng balahibo. 

sa-bul*bul png [Kap] : tunog ng agos 
ng tubig Cf aliw-iw, lagaslas, saluysoy. 

sa-bu-lod png [Ilk] : yantok na hinugis 
nang pabilog. 

sa-bu-ng^-nay png [Ilk] 1 : puso ng 
saging 2 : ibabang bahagi. 

sa*biJing*ke png [Kap] : sabukay 1 . 

sa-bu-ng6l png : paghila sa buhok 
dahil sa sobrang galit. 

sa-bu-not png [Bik Tag ] : marahas na 
paghila ng buhok : gAn-it, gunit, 
r.AMTT gttnot. garnot. ibot. iarot. 


sa-bun-t6t png : batikola ng siya. 

sd-but png [Bad] : ritwal upang puri- 
hin ang mga apo-jin : pagjin. 

sa-but png [Ilk] : tabo 1 . 

s^b-wag png [Bik HU Seb] : sabog 1 . 

sab-w^t pnd mag-sab-w^-tan, ma* 
ki-pag-sab-w^-tan, sab*wa a tfn 1: 

magkasundo, lalo na kung palihim 
2 : palihim na gumawa ng bagay na 
ilegal o masama 3: sama-samang 
kumilos para sa isang layunin. 

sab-w^-tan png [sabwat+an] 1 : bunga 
ng sabwat 2 : pagkakasundo para sa 
isang gawaing masama 3: Bat kasun¬ 
duan ng dalawa o higit pang tao upang 
gumaWa ng krimen, pandaraya, at 
iba pang masamang gawain : kutsAba, 
sapakatan. 


sab-ya png {HU] : saboy. 

sab-yo png [Esp sabio] : paham. 

sac (sak) png Ana [Ing] : tila bag na 
cavity na nababalot ng lamad. 

saccate (sak-eyt) pnr [Ing] 1 : pina- 
lobo 2 : napapaloob sa sac. 

saccharide (sak*a*rayd) png Kem 
[ Ing] : organikong compound na may 
asukal. 

saccharimeter (sak*a-ri*mi-ter) png 
[Ing] : optikong instrumento na su- 
musukat sa nilalamang sugar ng isang 
solusyon. 

saccharin (sak-a-rin) pngKem] [/ng] : 
higit na matamis na substance na 
ginagamit bilang di-nakatatabang ka- 
palit ng asukal : sakarina. 

saccharine (sak-a-rin) pnr 1 : labis na 
tamis 2: pakunwari ang panunuyo 
upang kagiliwan 3: labis ang pagka- 
magalang. 

saccharo- (sak-a-m) pnl [ Ing] : may 
asukal. 

saccharometer (sak-a-ro-mi-ter) png 
[Ing] : hidrometro sa pagsukat ng 
nilalamang sugar ng isang solusyon. 








saccharose 


766 


sagana 


saccharose (sak-a-rus) png Kern [Ing] : 
sucrose. 

sacciform (sak-i-form) pnr [Ing] : 
hugis sac. 

saccule (sak-yul) png [/ng-J : maliit 
na sac. 

sacerdotal (sa-ser-do-tal) pnr [Ing] 

1 : hinggil sa mga pari 2 : humaha- 
ngo ng autoridad sa pari. 

sachet (sa-syey) png [Ing] 1 : maliit 
at karaniwang selyadong pakete 2 : 
maliit at mabangong bag 3: a tuyong 
pabango, karaniwang inilalagay sa 
mga damit b pakete ng pabangong 
ito. 

sack (sak) png [Ing] 1 : sako 2: pan- 
darambong. 

sacral (sak-ral) pnr [Ing] 1: anumang 
may kaugnayan sa sacrum 2 : anu¬ 
mang may kinalaman sa banal na 
ri twal. 

sacrament (sak-ra-m ent) png [Ing] : 
sakramento. 

sacrarium (sak-rar-yum) png [Ing] : 
sagraryo. * 

sacred (seyk-red) pnr [Ing] : banal; 
sagrado*. 

Sacred Heart (seyk-red hart) png 
[Ing] : sa relihiyong Katoliko, puso 
ni Hesus na pinag-uukulan ng tanging 
debosyon bilang simbolo ng Kaniyang 
pagmamahal at pagpapakasakit: Sag¬ 
rado CORAZON. 

sacrifice (sak-ri-fays) png [ Ing] : sak- 
ripisyo. 

sacrilege (sak-rideds) png [Ing] : 
sakrilehiyo. 

sacrilegious (sak-ri-li-dyus) png [Ing] : 
sakrilego. 

sakring (sey-kring) png [Ing] 1: kon- 
sagrasyon ng mga elemento sa Euka- 
ristiya 2 : orclinasyon at konsagrasyon 
ng obispo. 

sacristy (sak-ris-ti) png [ Ing] : sakris- 
tiya, 

sacro- (sak-ro) pnl [Ing] : pambuo 
ng salitang may kinalaman sa sacrum. 

sacroiliac (sak-ro-il-yak) pnr Ana 
[Ing] : may kaugnayan sa sacrum at 
ilium, lalo na ang umuugnay sa 
dalawang ito sa likod ng pelvis. 

sacrosanct (sak-ro-sangkt) pnr [Ing] : 
sakrosanto. 

sacrum (sak*rum) png [Ing] : tatsulok 
na buto sa dulo ng gulugod at mata- 
tagpuan sa gitna ng dalawang buto 
sa balakang. 

sad pnr [Ing] : malungkot. 


sa-da png 1: [Bik] aldaba 2: [Iva] 
sala; paglabag. 

sa-d£g png [Iva] : anggarilyas. 

sfrdak png Bot [Ilk] : hinggiw. 

sa-da-nan png [Mag] : platito. 

sa-dang pnr [War] : sapat; husto. 

saddle (sa-del) png [Ing] : siya. 

sa-deng png [Ilk] : parihabang lambat, 
ginagamit sa isdang dagat. 

sa*dMi png : sa sinaunang lipunan, 
ang personal na ari-ariang dala sa 
pag-aasawa. 

sa-dbri png [Ilk] : tanggol. 
sa-dit pnr [Bik] : maliit. 

X 

sa-di-ya png [Ilk] 1: kasariwaan 2: 
alindog. 

sa-di-ya pnr [Mag] : antigo; luma. 

sad-l^k pnd mag-sad*l6k, ma*sad* 
l^k, ma*pa*sad*l6k, i*sadd6k: ma- 

punta sa isang sawing kalagayan^-^ 

s^*do png [War] : pitsel. 

sa*d6k png [HU War] : salakot. 

s^d'sad png [Bik HU Seb War] : sa- 
yaw, karaniwang sa daan at nakapaa 
lamang. 

sad-sad pnd su-mad-s^d, ma-sad- 
s^d. i-sad-s^d [Kap Tag] 1: dumaong 
ang bangka 2; sumayad ang ilalim 
ng sasakyan 3: mabangkarote. 

sad-sad pnr [Bik HU Ilk Kap Pan Tag] : 
nanatili sa mababaw na bahagi ng 

tubig : ASAKDA, DATOL, SANGLAD, SANG- 
R,\D, SANGYAD, SAPDA, SINMARSAR. 

sa-dut pnr [Ilk] : tamad. 

sad-y^ png [Ilk] : kasariwaan. 

sad*yd png [Seb] : kasiyahan. 

sad*ya pnr [Kap Seb tag] : ginawa nang 
alinsunod sa pakay, piano, o layon : 
inggagAra, babA, ginagAla, hungod, 
pembabA, tuyo. 

sa*ed png [Ilk] : bakay. 

Scben pnb [Bik] : saan. 

sa-eng pnr [Ilk] : payak. 

sa-£*ta png [Esp] : himig na ginaga¬ 
mit sa pabasa : tagulaylay 2 . 

saffron (saf-ron) png [Ing] 1: halaman 
(genus Crocus) na may lilang bulaklak 
2: pampalasa na kulay dalandan. 

s£*ga png [Ing] 1: mahabang kuwento 
ng pakikipagsapalaran ng mga bayani 
2: serye ng mga magkakaugnay na 
aklat ng kasaysayan ng isang pamilya 
at iba pa. 

sa-gS png 1: Bot baging ( Abrus preca- 
torius) na may butong pula ang kala- 
hati at itim ang kabila at ginagawang 


abaloryo var saga-saga : aguyangyang, 
bangati, bugayong, kansasagA, tagu- 
yAngyang, uyAngya 2: Kol lasing, batay 
sa mapulang kulay ng mukha. 

sa*ga pnr [War] : laganap. 

sa-ga-^k png : alatiit ng kawayan. 

sa-g^-bal png : anumang hadlang sa 
layunin o gawain : balAmbang, ma- 
kAsbel, makatiped, sAblag, ulAng. 

sa-g£‘bay png [Seb War] : kasama; 

kaibigan; katoto. 

» 

s4*gad png 1 : basket na yari sa yantok 
2: [HU] pag-uulit, gaya ng sa pana- 
langin 3: [Ilk] walis 4: [Pan] pagka- 
ladkad. 

sa*g^d png 1: silo para sa ibon 2: 
[Ilk Pan] suyod. 

Scbgad pnr 1: nasa mrok ng kadaki- 
laan, popularidad, at tagumpay 2: 
[War] malinis; makinis. 

s6-gad^wimag-s6-gad, su-mi-gad, 
sa*gd*dan : dumaan. 

sa*g^d pnr 1: nakabaon hanggang sa 
puluhan 2: [Kap Ilk Tag] tagos 3: 
[HU] dalubhasa; sanay 4: [Seb] ma- 
dalas. 

sa*gad*sad png : salakay. 

sa-gad-s^d pnd mag-sa-gad-sad, 
su-ma-gad-s^d, sa-gad-sa-rin 1: 

arukin ang lalim ng tubig 2: [ War] 
tanggalin ang karne mula sa buto. 

sa-gad'S&d pnr [Bik Ilk Kap Seb Tag] 
1: madulas 2: malakas o mabilis 3: 
tuloy-tuloy 4: pagod na pagod. 

sa*ga*hid png [War] : tnalakas na 
bagyo. 

sa-g^-id png [HU] : sagi 1 . 

sa-ga-k^n png: dikin. 

s£-gal png : pagbagal ng kilos dahil 
sa sagabal. 

sa-ga-la png [Esp zagala] : mga piling 
dalaga o dalagita na itinatampok 
bilang reyna o abay sa prusisyon, 
parada, at iba pang pagdiriwang. 

sa-gal-s^l png \ : tindi o sidhi ng kaba 
2: bilis ng kilos; bilis ng tunog. 

sa-gal-wdk png : dagalwak. 

s^-gam png [S7] : plais. 

sa-ga-ma-nin png Bot : ilahas na re- 
galis. 

sa*g6*na png [Ilk Pan] : paghahanda. 

sa-ga-ni png [HU] : tunog ng baha o 
alon. 

sa*ga*nS png [Kap] : salubong. 

sa-ga-nd pnr [Kap Tag] : labis-labis 
ang dami : abundant, abundAnte, 
prodigal. 







sagang 


767 


sago 


s&g*ang png [HU] : panga 1 . 

sa*gan*s£n png : hilera ng mga tao, 
hayop, o bagay. 

sa*gap png 1 : [.Ilk Kap Tag] anumang 
nakuha sa rabaw ng tubig : asAgap, 
sAlap, sArap 2: anumang pumasok 
sa sistema ng paghinga Cf langhAp, 
singhAp, singhot 3: [Kap Ilk Tag ] 
bali-balita na nakuha nang di-sadya 
4: [ Bik Kap Ilk Pan Tag] tila-sandok 
na lambat na panghuli ng isda 5: 
[Pan] : bintol. 

sa*g£p png [War] : trabaho; gawain; 
tungkulin. 

sd-gap / 'z /ma-sa-gap, su a m£*gap, 
sa-g^-pin 1: kunin; singhutin; dinggin 
2: [Bik] bumili ng paninda 3: [Hil 
War] hanapin 4: [War] nguyain. 

sa-ga-pa png [Ilk] : dikin na ginaga- 
mit na patungan ng banga, palayok, 
o kaldero. 

sa-ga-p£k png : tunog ng sapad na 
bagay na nahulog sa rabaw ng tubig. 

sa*gap*s£p pnr 1 : walang lasa; hindi 
masarap 2 : padaplis ang tama sa 
rabaw. 

s£ a gar png [Pan] : sayad. 

sa*ga*sa pud su*ma*ga*sd, sa-ga* 
s£ a an, sa*ga*s£*in, ma*ka*sa a ga a s& 

1: mabangga ng isang sasakyan : u- 
gison, ligson, liteb, talApos 2: hara- 
pin nang walang takot ang anumang 
panganib 3: sa madyong, pagbunot 
ng ikaapat na pitsa ng set na magka- 
katulad ang bilang. 

sa*ga*s£g pnr : matabang. 

sa*g&t png Bot [Ilk] : mulawin. 

sa*ga*w&k png [War] : dagalwak. 

sa*ga*wrsiw png [Ilk] : sipol - pnd 

mag-sa-ga-wbsiw, sa*ga*wi*si*wan, 
su-ma-ga-wi-siw. 

sa*gaw*s£w png [Bik Tag] : malakas 
na tunog ng likidong ibinubuhos sa 
sisidlang may makitid na leeg. 

s£*gay png [ War] : nahihinog na buko 
ng niyog. 

sa*g£y png : korales. 

sa*g^*yad png : buntot ng saya. 

sa*g£*yan png Say 1 : [Mag] sayaw ng 
pakikidigma 2: [Mrw] sayaw ng ta- 
gumpay laban sa pananakop. 

sa*gay-sa a gay/mg [Mnd] : galang na 
gawa sa korales. 

sa*gay*s£y png [Ilk Pan] : suklay - 

pnd mag a sa a gay a s&y, i*sa a gay a s6y. 

s6g a bang d£w*daw png [War] \ sabad. 

sag*b£t png 1 : varyant ng sakbat 2: 

hayop na naglalandi. 


s£g*bat tbmang png [Seb] : sabad. 

sag a ba*y^n png [Seb] : barabflan. 

sag*ben png [Ilk] : halang. 

s4g-bot png Bot [Seb] : damo. 

s^g-don png [War] 1 : payo 2: paa- 
laala. 

sa-ge png [Pan] : suyod 1 . 

sage (seydz) png [Ing] 1: paham 2: 
a Bot palumpong ( Salvia officinalis) 
na may dahong abuhing lunti b ang 
dahon nito na ginagamit sa pagkain. 

sa*gd ; di png [Mag] : pigil 1 . 

sag-fi png [Bon] : hallidung. 

sag*g6y*po png Mus [Kal] : set ng 
plauta na sunod-sunod ang laki at tinu- 
tugtog ng anim na katao : kaluka, 
say-say-op. 

sdg a gid png [ Tag-Bag] : hugpong ng 
sinulid ng abaka na may tadong hibla 
ang bawat hugpong. 

S&g a hid png [Bik Seb War] : sagi 1 . 

sa*gi png 1: marahang pagdampi sa 
anumang nadaanan : dAgil, s,4pyot, 
sAghid, sAgud, sagAid, sanggi, sapigar, 

takil 2 : pagdaan sa isang pook. 

sa*gi*bdd*bad png Mus : katutubong 
gitara na gawa sa hungkag, magaan 
ngunit matibay na tabla, at may 
kuwerdas na gawa sa himaymay na 
abaka, yantok, at bislig : kuglong, 

SIDLUING, TAMPIPI. 

sa*gib a sib png [Ilk] : suloy ng tubo o 



s^-gid png [Ilk Tag] : sagi 1 . 

sa a gMa png : saglit na pagdalaw sa 
isang pook na nadaanan. 

sa*gi a l£ a la png Bot : san francisco. 

sa a gf a lap png : manipis na bula sa 
rabaw ng inumin. 

sa*gi-lot png: buhol na madaling ka- 
lasin. 

sa*gim*p6t png : bilis ng pag-imbulog. 

sa a gim*sim png : malungkot at ma- 
dilim na pangitain var salagimsim : 

AREPEP, OMEN, PARTAAN, PORTENT 1 , 
SENYAL, SIGNOS. 

sa a gi a muy a m6y^ng[57] : bagay, salita, 
o idea na pawang walang kabuluhan 
at halaga : nonsense. 

Schging png Bot [Hil Mrw Seb Tag War] 
1: halamang tropiko (genus Musa ) 
may katawang saha, dahong palapa, 
at may kumpol na bulaklak na nagi- 
ging buwig ng bunga : banana, ba- 
tAg, dupo, platano, ponti, sahing. 2: 
tawag din sa bunga nito : banana, 
batAg, dupo, platano, ponti, sahing. 


sa a gin*sin png : varyant ng sinsfn. 

sa-gfp pnd sa a gi a pin, su*ma a gip, 
ma*sa*gip: iligtas mula sa pagkalunod 
o anumang kapahamakan : arayaten, 
lingkawAs, sAbet, sagup, sapod. 

sa-gi-p6d png [Ilk] \ baral. 

sa a gi a p6*on png [Mrw] : pasimula. 

sa*gi*sag png 1: bagay na kumaka- 
tawan o palatandaan ng kalidad, 
estado, o uri ng tao 2 : marka, disenyo, 
o pigura na nagpapakilala ng isang 
bagay : simbolo, symbol. 

sa a gi*sag-pa a nu*lat png [sagisag- 
pang+sulat ] : alyas sa pagsulat ng 

isang autor : pseudonym, takubAn 2 . 

sa*gi*s4*pat png [Ilk] : taog sa tang- 
hali. 

sa*git a sit png 1: [Bik Hil Mrw Seb Tag 
War] matinis na tunog ng pinahabang 
is : ingAw, salitsit, sanitsit, s.aretsei, 
sayetset 2\ tunog ng pagpiprito sa 
kawali, ng malakas na puslit ng tubig 
sa gripo o tubo, o ng biglang preno. 

Sagittarius (sa-gi-tar-yus) png [Ing] 
1: Ast malaking konstelasyon na 
kinakatawan ng isang sentaurong 
may dalang busog at pana 2: a Asl 
ikasiyam na tanda ng zodyak (22 
Nobyembre - 21 Disyembre) b tao 
na isinilang sa petsang nakapaloob 

sa tandang ito. 

* * 

sag*ka png : sabat. 

Scig*kad png [Bik] : baklad. 

sag*k^k png [ilk] 1: plema 2: dahak. 

sag a k6d png [Seb] : takda 1 . 

sag*ldw png: uri ng luto na magkaha- 
long pinakuluan ang isda at gulay. 

sag*lit png 1: pinakamaikling pana- 
hon 2: V360 ng isang oras : bektA, 

DALI 3 , GUTLING, KANITO, KADALI, PENAN- 
DIT, SAGUli, SECOND, SEGUNDO 2 , TINWON. 

s£g a maw png [War] : kaning-baboy. 

sag a mit png Bot : palumpong ( Rubus 
rosaefolius) na tumataas nang 1 metro 
at may dahong maliliit at mayabong : 
bAknit, RAGINI. 

sag a mit pnd i a sag a mit, sag a mi a tfn 

[Kap] : abutin ang tali upang hilahin. 

sag*mit pnr : biglaang pag-agaw. 

sag*nik png Bot : sarsaparilya. 

s4 a go png [Bik Hil Ilk Seb Tag] : liki¬ 
dong tumutulo mula sa karne o isda. 

sa*g6 png 1: Bot uri ng palm a ( Metro- 
xylon sagu) na napagkukunan ng na- 
kakaing bunga 2: uri ng gawgaw na 
mula sa pinulbos na ubod ng palma 
at nakakain 3: [Bik Hil Ilk ] Bot bag- 
sang 4: manipis na suklay. 







sagol 

sa*g6l png [Seb] : sangkap. 

s£*gol bn dmag*s£*gol, sa*gu-lin, i* 
s£-gol, i-parvs^-gol [ Seb] : maghalo; 

haluin. 

sa-g6n-son ^ndsu-ma-gin-son, sa # 
g6n-su-nfn : hanapin o sunduin ang 
taong inutusang sumundo. 

si'gop png : bahagi o pun to na pi- 
nagdugtungan ng dalawang bagay. 


said 


768 


baba gaya ng pang-itaas na buto 3: 
di-tuluyang naputol nang pahaba. 


pan-si-gol [Seb] : maghalo; sa-gu png [Kap] : sungay. 

sa-gu-bing png : maliit na kubo sa 

in /Wsu-ma-gdn-son, sa* gitna ng lupang smasaka para sa mga 

lin : hanapin o sunduin ang tagabantay. 

atusang sumundo. sd-gud png [Kap] : sagi 1 . 

ng : bahagi o punto na pi- s&'gudi png [Kap] : sandali. 
ungan ng dalawang bagay. sa g-U*lt png : pagbabalik sa dating 

ig : dugtong. anyo. 


sa*g6p png : dugtong. anyo. 

sa*go'p& png [ Mrw ] : pagkakatulad. sa'guwnay png [Pan] : pibk 1 . 


sa-go-sob png [Mrw] : simoy. - 

S a*g6t png 1: pasalita o pasulat na 
tugon sa isang katanungan : answer, 

AT BAY, BATON, IBAT, PAKIBAT, PAKLI 2 , 
SABAt, SEVTBAG, SUMBAG, SUMPAT, SUNGBAT, 

tAbag 2 , tubAg 2: pag-ako sa tungkulin; 
paninindigan. 

sa-g6t-sa*g6t png [Pan] : pagpapa- 
gitna o pakikialam sa hidwaan o gusto 

ng ibang tao. 

sa*g6y png ; mabilis at marahang 

hipO : KIBLIT, KUHIT, TEPL 

sag-p^k png 1: papktag na pagbag- 
sak ng tiyan sa rabaw ng tubig: plakda 
2 : ingay ng alon na humahampas sa 

tabing-dagat. 

s&g-pang png[Bik ] : pagtaas ng tubig 
sa dam. 

sag-ping png [Kap Tag] : biglaan at 
mabilisang pagsakmal. 

sig-pang pnd su-mig-pang, sag* 
pi-ngin, i-sig-pang : tugisin ang 

sasakyan ng kaaway. 

sag-pi-tan png [Kal] : estante o pa- 
tungan na malapit sa biga ng kubo. 

sig*pit png [Ilk] : bahagi ng dingding 
na pinagsusukbitan ng bagay-bagay. 

sa-gri-do pnr [Esp] : banal, sa-gri- 
da kung babae. 

Sagrado Corazon (sa-gra-do ko-ra- 
zon) png [Esp] : Sacred Heart. 

sag-rir-yo png [Esp sagt'ario] 1: ko- 
munidad ng diyakono, pari, at obispo 
2: santuwaryo ng simbahan 3: silid 
sa bahay na naglalaman ng mga bagay 
na itinuturing na banal: sacrarium. 

sig-sag png [Seb] : patpat. 

sag*sag png [Hil] : pagtapatan. 

sag-sig ^ndsag-sa-gin, su-mag-sig 

1 : lumakad nang nagmamadali 2 : 
[Kap] bakbakin 3: [Ilk] sirain sa pa- 
mamagitan ng pagpalo at pagbugbog 
4: [Iva] tadtarin. 

sag-sig pnr 1: lumulundo sanhi ng 
hindi normal na bigat, lambot, o 
kawalan ng laman : luyloy 2 : buma- 


sa*gun*s6n png 1 : maayos na pagka- 
salansan ng mga patag na bagay na 
may magkakatulad na laki : bAttug, 

BONTON, PEMPEN, PUNDOK, SUSON, 
TAMBAK, tANGKAS, TAPOK, TIMO 2: [Ilk] 


* 

tuloy-tuloy na pagtaas. 
sa-gun*son pnr [Seb] : sunod-sunod. 

sa-gun-sun pnd mag-sa-gun-sun, 
i-sa-gun-sun [Kap] : itulakangmga , 
bagay sa isang sulok. *T 

sagup pnd sa-gu-pin, su-ma-gup, 
i-si-na-gup [Hil] : sagip. 

sa-gu-pi png [Kap Tag] : biglaang 
pagtatagpo at paglalaban ng dala¬ 
wang panig : abetin, in away, sabAtan, 

SAOT, SARAK, SUMPAK1AY, SUMPONGAN. 

sa*gup*s6p png 1 : pagsipsip 2l tunog 
na likha nito. 

sa-gu-ran png : kasangkapang nilala 
mula sa buri at ginagamit na panta- 
kip ng mga bagay. 

sa-gu-rong png [ Bik ] : alulod. 

sa-gur*s6r png [Ilk] 1: manok na 
nakatayo ang balahibo 2 : himulmol 
ng sinulid sa gilid ng damit o panyo. 

sa-gut*s6t png : tunog na likha ng 
pagsipsip. 


sa*gu*yon png Zoo [Seb] : bangayngay. 

sa-guy-suy png Mas [ Mnb-Agu] : suling. 

sag-wa png 1 : magaspang na kilos, 
pananamit, at salita 2 : kahalayan. 

sag-wik png 1 : biglaang pag-alwak 
ng maraming tubig: babuw/k, bugwak, 

BUHAGAY, BUSAWAk, HAGAWAK, SALWAK, 

sugwak, UROK 2: tunog ng pag-alwak 
na ito 3 : langitngit ng tubo o kawa- 
yang biniyak nang pahaba. 


sag-win png [Esp zagual Bik Ilk lag] : 
maikli at sapad na tablang ginaga¬ 
mit upang pausarin ang bangka sa 

tubig II AVAT, BAGSE, BEGSAY, BUGSAY, 
GAOD, GAUD, KABER, KAUD, PADDLE 1 , PA- 

LUGA, PORA, PULA. 

sag-wiy pnr : humaba dahil sa sob- 
rang paghigit. 

sag-wil png [Kap Tag] : anumang 
sagabal sa isang gawain o layunin. 


s£g*yad png [Bik Seb] : sayad 1 . 


s6g-yat png [Pan] : lamuyot. 

sa-ha png [ Tsi HU Way] : balat ng puno 
ng saging Cf talurak : bAni, epas, lap- 

NIS, UPAK, UPAS, UBBAK. 

S^-hab png : init na sumisingaw var 
sahag. 

Sc»*hag png : varyant ng s6hab. 

s^-hang png 1: tapang ng gamot o 
anumang nakalalasing na inumin 2: 

masangsang na amoy. 

Sa-h6*ra png [Ing] : disyerto sa hila- 
gang Africa at itinuturing na pinaka- 
malawak sa buong mundo. 

s£'hat png : pagbabawal. 

S^-hib png [Ing] 1: Kas sa India, tawag 
sa mga lalaking mula sa Europa at 
inilalagay sa hulihan ng pangalan 2: 
Kol tao na maginoo. 

sa-hig png 1: bahagi ng silid, bulwa- 
gan, o katulad na bumubuo sa patag 
na rabaw na karaniwang nilalakaran 
C/piso, PALAPAG : dAtak, datai., datar, 
floor 1 , salug, suwelo 2 : anumang 
patag at sumasalalay na rabaw ng 
isang estruktura : dat.xk, datal, datAr, 

FLOOR 1 , SALASA, SALUG, SUWELO . 

selling png\ : punongkahoy (ge¬ 

nus Pinus) na tumataas hanggang 
35 m : salong 2 : tawag sa dagta na 
madaling magliyab 3: luad na inila- 
latag sa bolang bakal at idinadarang 
sa apoy upang magkadisenyo ang 

alahas. 

sa*hing pngBot [Tau] : saging. 
sa*hd pnr : supil; daig. 

8^-hod png 1: lalagyang sumasalo sa 
tumutulong tubig : pan.Alod, salor, 
salod, tAya 2 2: suweldo - pnd su- 

m^-hod, mag-si-hod, sa-hu-rin, i- 

si-hod. 

sa*h6g png 1: bahog 2 : sangkap sa 
inilulutong ulam. 

si-hol png [Hil] : pagtitinda nang 
walang kita. 

si-hol pnr: natalo. 

sa-h6t png\: resolusyon o pangakong 
ginawa 2: [Bik] : bintang. 

si-hu! png [War] : sa sinaunang lipu- 
nang Bisaya, anumang ipinagbili 
nang lugi o walang tubo. 


sa-hu-nay png Mas : un ng katutubong 
kawayang plauta na kahawig ng tulali. 

sa-fb-bek png [Ilk] : hikbi. 

si-id png [Mag] : trangka. 

si-id pnd i-si-id, su-mi-id, sa-hdin 

1: [HU] idikit ang isang bagay sa isa 
2: [War] gawing perpekto. 














said 


769 


sakit 


sa-fd pnr [Hil Tag] : ubos at wala nang 
natitira : pah it, sayod. 

i ¥ 

sa*id*d6k png [Ilk] : sinok. 

sa*i'k&'pat pnr [sa + ika + apat] \: 
isa sa apat na bahagi ng isang buong 
hinati : kuwarto 2 , quarter, sangkapat 
2: [ST] 12 V 2 ng sentimo. 

sad-kat-lo png [sa+ika+tatlo] : isa sa 
tatlong bahagi ng isang buong hi¬ 
nati I SANGKATLO. 

S ad*kis png [Mrw] : patak. 

sail (seyl) png [Ing] 1: layag 2: pag- 
lalayag. 

sa*i*l£*tan pngBot [ Tau] : makinis na 
baging ( Quamoclit pennata). 

sa*M6y png [Seb] : sakbat; salakbat. 

sailboat (seyl-bowt) png [Ing] : bangka 
o barko na may layag. 

sailor (seylor) png [Ing] : marino. 

sa*i*lu*ko png [Ilk] 1: telang Iluko 2: 
salin ng mga Ilukong akdang pam- 
panitikan. 

sa-im-sfm png : paglaga. 

sa*i*n6*te png Tro [Esp] : komedya 
na may isang yugto. 

$&*ing png 1: pagpapakulo o pagpa- 
pasingaw ng bigas o isda : apuy, 

LUNG-AG, SAPNA, TIG-ANG 1 , TUON 1 2: 

[Ilk] liwanag ng ilawan. 

sadng png : pagkakadugtong o pag- 
kakaugnay ng dulo ng dalawang 
bagay. 

sad-ngan png [Ilk] : tinghoy. 

sadng-sing png [Kap] : hinamg. 

saint (seynt) png [Ing] : santo : SUr- 

s6*it png\ : [57] pakikihalo o panini- 
rahan kasama ang mga dayuhan 2 : 
bahog. 

sad*ya png [Bik] : kaniya. 

s£*ka png 1: [Esp saca] a paglinang 
ng lupa b ang lupang nililinang : 
basok, dalos 1 , nalon 2: [Bik] kuko 
ng matandang inahing manok o 
tandang 3: [Ilk] paa. 

sa*k£ png 1: [Seb War] pag-akyat 2: 
[Bik Pan] pagsala sa sinaing upang 
makagawa ng arina 3: [Iva] pama- 
mangka nang salungat sa daloy ng 
tubig. 

sa*k£ png [HU Seb War] : anumang 
itinaas gaya ng presyo ng bilihin, upa, 
at mga katulad. 

$£*ka /mdsu*rn£*ka, mag*s£*ka, si* 
na*s£*ka [Mag] : hingal. 

sa*kd pnb : sa ibang pagkakataon; 
ipagpaliban muna : intono, kiyen, 

KUWA, MATOGO, UNYA. 


sa*kS put : kasama; pati. 

sa*kdb png [Kap] : pagkadapa. 

sa*k£b png 1: [Kap] pagkadapa 2: 
[ Seb] salakab. 

sa*k£*da png [Esp sacada] t: mangga- 
gawa mula sa ibang pook na nagta- 
trabaho nang may suweldong higit 
na mababa kaysa taal na manggagawa 
ng isang pook 2 : nandarayuhang 
manggagawa. 

sa*k£g png [Kap Tag] : maliit na 1am- 
baU karaniwang para sa hipon at 
nakakabit sa tiking nakaekis : sigin, 

SIHOD, SAYUDSOD, SUDSOD, SULAMBAW. 

S^'kal png 1: [Bik War] paod 2: [HU] 
tayakad 3: [Ilk] kasiyahan 4: [Pan] 
saksak. 

sa*kdl png 1: [Kap Tag] paghawak o 
pagtali nang mahigpit sa leeg: attkel, 

BEKKEL, KUGA, PEKEL, PITLOK, STRANGLE, 

tilok, took 2 2: [Pan War] : kopya. 

sa*ka*li pnb [Kap Tag] 1: kapag nag- 
kataon : aglapiga, alahowalam, basi, 
basin, maranirani, panangut 2: baka; 
marahil. 

sa*k^m png: mapanlinlang na paghi- 
kayat sa isang tao na bilhin o angki- 
nin ang isang bagay sa pamamagitan 
ng pansamantalang pagpapagamit, 
pagpapatago, o pagpapakagiliw sa 
bagay at pagkuha nito upang kasa- 
bikan. 

sa*k£ng png [Bik Kap Ilk Tag Tsi] : 
tao na nakabuka ang ayos ng mga 
hita at bind at hindi nagdirikit ang 
mga tuhod habang naglalakad o na- 
katayo : akoy, baka, bakang, bikakAng, 
pakkang. 

sa*ka*ni*an png [57] : parusa kapag 
hindi dumalo. 

sa*ka*rbna png Kem [Esp sacarina] : 
saccharin. 

Sd-kat png : balat ng punong kalumpiL 

sd-kat png 1: balakbak ng punong 
kalumpit 2: Bot kalamansanay. 

sa*k£t png [Tau] : akyat. 

sa-k&t / ;/^mag-sa*kdt, i-sa-kdt, su* 
ma*k4t [Bik] : pumanhik. 

sa*k4t pnr : naibuburat nang sagad 
ang uten kaya maaari nang tuliin : 

LAMPAS-BUKO. 

sa*k<£*te png [Esp Mex zacate] 1: pag- 
gapas ng mga damong ipinakakain 
sa hayop 2 : damong ipinakakain sa 
mga hayop : barit, dika 2 . 

sa*ka*tbhan png [sakate+han] : parang 
na nakukuhan ng sakate : damuhan 3 . 

sa*k£y png 1 : [Bik HU Ilk Iva Mag] 
pasahero 2 : anumang ikinakarga, 


karaniwang sa sasakyan, at dinadala 
mula sa ibang pook patungo sa isang 
pook: kargamento -pnd su*ma*k£y, 
mag*sa*k£y, sa*ka*y£n 2: montada 
3: [Bik Pan] paglalakbay sa karaga- 
tan 4: [Mag] pagsagwan. 

sak*b£*li png [Kap] : sakbat. 

sdk*bat ^n^su*m^k*bat, mag*s^k* 
bat, i*S^k*bat 1: [HU] pumanhik 
2: [Pan] pasanin. 

sak-bdt png : anumang inilalagay 
nang paalampay sa balikat at tuma- 
tawid sa dibdib pababa sa baywang 
var sagbat : abaray, abiday, sailay, 

SAKBALI, U LI BAY. 

sak-b^t /^n7mag*sak-b6t, i*sak*bdt 

[Ilk] : babahm. 

sak-ba-tan png [Pan] : pingga. 

sak-b^y pnr : akbay. 

sak*bi*bi png [Kap] : babero. 

sak*bi*bi pnr [Kap Tag] 1 : pahalukip- 
kip na pagdadala ng isang bagay : 

KULKOL, KUNGKONG, UAGPITAW, OBO 2\ 

pasakbat na pagdala ng isang bagay. 

sak*bi*bit png: walang ingat, palawit, 
o pabitin na pagdala ng isang bagay. 

sak’bdt png [ Bik Tag] : pagsagip o 
biglang pagsunggab sa isang mahu- 
hulog : salo, sampAt 2 . 

sak*dc»l png [Kap Tag] 1: pagdulog 
ng sinuman sa hukuman upang hu- 
mingi ng katarungan hinggil sa ka- 
salanang ginawa ng ibang tao 2: 
anumang paratang o sumbong na 
iniharap sa hukuman - pnd mag* 

sak*d£l, i*sak*d£l, ma*sak*dal. 

sak*d4l pnr: ubod ng; tigib sa. 

sak*d6 png : suntok sa baba. 

8^*ke png [Jap] : alak mula sa bigas. 

sa*ke*a*d6r jbng*[ Esp saqueador] : man- 
darambong. 

sa*k6*0 png [Esp saqueo] : pandaram- 
bong. 

sa*k6y png pnr [Bik Pan] : isa. 

S&*kil png 1: pagtatambal ng dalawang 
bagay na magkaiba 2 : pasaherong 
higit sa bilang na kayang dalhin ng 
isang sasakyan 3: [Mag] inggit. 

sa*kN*dap png [Kap] : iglap. 

sa*kfm pnr [Kap Tag] : makamkam at 
mapag-imbot sa yaman at pag-aari, 
karaniwan ng ibang tao : dalok, du- 
wApang, suwapang, hakog, hawo, nApso. 

sa*ki*rap png [Kap] : iglap. 

sd*kit png 1: pagsisikap na matamo 
ang isang bagay 2 : pagtitiyaga sa 
anumang gawain 3: pagdamay sa 
damdamin ng kapwa. 




sakit 


770 


saksa 


sa*kit png 1: [Hil Ilk Kap Mag Mnv 
Pan Seb Tag Tan Way] hindi kanais- 
nais na pakiramdam bunga ng pag- 
kasira ng metabolismo ng katawan, 
sakuna, o mga katulad : bAnni, bisa, 

C.ANIT, INYEN, SAMUYENG 2\ kondisyon 
ng organ, bahagi, estruktura, o sis- 
tema ng katawan na may hindi tamang 
funsiyon muia sa epekto ng minanang 
katangian, impeksiyon, pagkain, o 
kaligiran : balattan, baration, dAktat, 

DISEASE, GANIT, HUANG, 1NAGEM, AGU. 


sakda png 1 : metal sa puiuhan ng 
patalim 2: uri ng sugal sa baraha, 
na isang manghal ang nakalatag sa 
mesa nang pares-pares at mananalo 
kung tumama ang dalawang bara- 
hang tinayaan. 


sakd£b png 1 : yugto sa proseso ng 
muling pagluluto sa luad na ginaga- 
wang tapayan 2: pagsuob o paghilot 
sa babaeng kapanganganak lamang. 

sakdang png I : pamatok ng baka 2: 
[Ilk] presensiya 3: kabalyete 4: pa- 
krus na patong sa tuktok ng bubong 
na pawid o kogon. 

sakdang /mdmag4ak a Umg, su-mak- 
I6ng, man a sak a Uing [War] : umakyat 
sa punongkahoy. 


sakdang pnr 1 : nakabuka ang mga 
paa gaya ng nakasakay sa likod ng 
hayop na tulad ng kabayo, baka, o 
kalabaw : sakiay 2: [Kap] sakang. 

sakdap png 1: pakla 2: damdamin 
ng isang nabigo. 

sakdaw png 1 : lawak o layo ng pana- 
naw, gamit, bisa, o operasyon 2: 
kapangyarihan o karapatan ng isang 
au tori dad. 


sakdaw pm : bahagi ng o napapaloob 
sa kabuuan. 


sakday png 1 : kasangkapang ginaga- 
mit na pantukod o pansalalay, karani- 
wang iniaatang sa kilikili ng pilay o 
may kapansanan upang makatulong 
sa paglakad o pagtayo 2: singkaw 3: 
balabal 4: muleta 5: laro sa baraha. 

sakday pnr [Bik HU Pan] : saklang. 

sakdit png 1 : putong 2: pagkapulu- 
pot ng lubid, kable, o pantali. 

sakdo png : damong sapin ng isang 
rabaw. 

sakdob png 1 : malukong na pantakip 
sa palayok : kAlub, kjlleb, lukdo, 

SAKOB, SUKLUB, TUNTONG 1 , TOTOP 2: 

pagkakapatong na magkaharap, gaya 
ng dalawang pinagtaklob na larawan 
3: pagpapatong ng sombrero sa ulo 
4: pagsososyo sa pamumuhunan 
gaya ng sa negosyo o sugal. 


sakdddo png [Bik Pan Tag Esp socorro] 
1: pagtulong sa isang tao na nasa 
sakuna o nasa panganib : arAyat, sa- 
kuru, tambuug 2: pagsagip ng buhay : 

ARAYAT, HL\BANG, SAKURU, TAMBULIG. 

♦ 

sakd6do/mc/mag*sakd6do, su a mak a 
I6do, i*sakd6do [Bik War] : hawakan 
o dakmain. 

sakdong png 1 : Gra bantas na nagsa- 
saad na iisang yunit ang napapaloob 
na bagay o kantidad 2: Agra bahagi 
ng linang na dapat tamnan b bahagi 
sa ani : saknong. 

sakd6r png [Pan] : sungay. 

sakdot pnd sakdu*tin, su*makd6t, 
ma-sakdot : biglaang pagdakma sa 
isang bagay na ibig kunin, karaniwan 
sa pamamagitan ng mga kuko o 
kamay : akup, hambat. 

sakdu png [Pk] : igib. 

% 

sakdudo png [Ilk] : kandungan. 

sak*m4l png 1 : [Ilk Kap Tag War] f>ag- 
kagat ng hayop nang biglaan at ma- 
riin sa isang bagay, gaya sa karne : 
AN GRAB, HAKLAB, hAkMAL, SINGKAt, 

tuklob2: [Kap] pagdakma 3: [Pan] 
pagpapapakitang-tao 5: pagtanggap 
nang walang pag-aaral o pagsisiya- 

sat - pnd i a pa*sak a m^l, sak-madin. 

sak*ma*ta png : pagkawalang-hina- 

yang; pagiging waldas. 

sak*mi pnr [War] : kilik. 

sak-mit png [Bik HU Seb] : sunggab. 

sak*n6ng png 1: Lit pangkat ng mga 
taludtod ng tula : estropa, istansa, 
PUKTO, STANZA, TALUDTURAN 2: Agr 
saklong 2 . 

s& m ko png [Esp saco] : malaking supot 
na sisidlan ng bigas, palay, o anu- 
mang butil. 

Sci’kob png 1: takip o pagtatakipan 
ng dalawang bagay upang hindi ma- 
kita ang isa 2: Zoo [Mnv] tandang. 

sa-k6b png 1 : [Pan] saklob 1 2: [Bik 
War] anumang kasama sa isang 
pangkat o yunit. 

s£ e kod png [HU Seb] : baklad. 

s£'kof png: paggapas ng tubo at pag- 
dadala nito sa kabyawan. 

sa*kol png : pagdampot ng kanin sa 
pamamagitan ng limang daliri. 

sa*kom png: paghawak ng anumang 
buhay at gumagalaw na bagay at 
pagpigil nito upang hindi makawala. 

sa-kon png Zoo : uri ng malaking ba- 
yawak. 

sa*k6n pnr [Hil] : ganfd. 
sa*kong png Ana : likurang bahagi 


ng paa sa ibaba ng bukong-bukong : 

BUOL, HEEL, KITING, MUKOD, MUKOT, 

pAlo, takong, tikod 2 , tikudtikud, 
tovin 2: bahagi ng sapatos o bota 
na sumusuporta dito : buol, heel, ki¬ 
ting, MUKOD, MUKOT, PALO 3 , TAKONG, 
TIKOD 2 , TIKUDTIKUD, TOVIN. 

s^*kop png [Bik Hil Pan Seb Tag War] 
1: sinuman o anumang nasa ilalim 
ng isang autoridad 2: sinumang 
nagtatrabaho sa ilalim ng pagsubay- 
bay ng iba 3: sinumang kasapi Cf 

SAKLAW 2 *. 


sa*k6t png [Hil War] : halo. 

sa'kd'te^^ma'sa'kd'te, sa a ko*t£' 

hin: matutop; mahuli sa akto 
s£k*ra png [Bik] : maliit na gulong 


na may mga patusok. 

s&k*ra*m6n*tal pnr [Ing Esp sacramen¬ 
tal] 1: tumutukoy o tulad sa sakra- 
mento 2: pag-uukol nang higit na 
importansiya sa sakramento. 


sak a ra*m6n'to png [Esp sacramento] 
1: relihiyosong seremonya : sacra¬ 
ment 2: kung sa malaking titik, a 
ang Eukaristiya b konsagradong ele- 
mento : sacrament. 


sak a r£ng pnr [Bik] : bisaklat. 

sak a ride a g6 pnr [Esp sacrilego] : wa- 
lang-pakundangang paggamit ng 
itinuturing na banal : sacrilegious. 

s6k a rid6 a hi a y6 png [Esp sacrilegio] : 
paglapastangan sa itinuturing na 
banal : sacrilege. 

sak a ri a pis a yo png [Esp sacrificio] Is a 

pagsusuko ng isang bagay na maha- 
laga para sa isang bagay na higit na 
mahalaga b bagay na isinuko : sacri¬ 
fice 2: pagpatay ng hayop o tao o 
pagsusuko ng ari-arian bilang pag- 
aalay : sacrifice 3: panalangin, pa- 
sasalamat, o penitensiya : sacrifice. 

sak a ris*t6n png [Esp sacristan] : katu- 
wang ng pari sa misa : akolito. 

sdk a ris a tdn ma a y 6r png [Esp sacristan 
mayor] : pinund ng mga sakristan at 
nangangasiwa sa lahat ng katulong 
sa simbahan. 


sak a ris a ti*y£ png [Esp sacristia] : silid 
na kalimitang nasa tabi ng sagraryo, 
taguan ng mga gamit sa misa, at 
silid-bihisan ng mga pari : sacristy. 

sak a ro a s£n a to pnr [Esp sacrosanto] : 
higit na banal na tao, pook, batas, o 
katulad : sacrosanct. 

sak*r6t png [Bik] : pakla. 

s£k a rud png [Ilk] : lambat na maliit, 
panghuli ng ibon at balang. 

sak'sa png [Kap Tag] : bugso 1 . 







saksak 


771 


salakapo 


sak*s&k png 1: [Bik Kap Pan Tag] 
sugat na likha ng tulis ng patalim 2: 
pagsiksik sa lalagyan 3: [HU] paghiwa 
upang lumiit o maging pira-piraso, 
gaya ng bloke ng yelo. 

sak-s^k/^/mag-sak-scik, sirmak* 
s£k, i a sak a s£k 1: tusukin o sugatan 
sa pamamagitan ng sandatang mata- 
lim 2: [Seb] balasahin ang baraha 
3: [War] tabasin ang tabla. 

sak'Si png [Kap Hit Ilk San Seb Tag 
War] 1: tao na nakakita, nakarinig, 
o nakaalam ng isang pangyayari 2: 
tao na may hawak ng ebidensiya 3: 
tao na nagbibigay ng testimonya sa 
hukuman : testigo, witness. 

sak*s6*po*n6 png Mus [Esp saxofono] : 
instrumentong hinihipan sa tubong 
metal na may mga teklado at balbula 
na may bokilya tulad ng klarinet : 

SAX 1 , SAXOPHONE. 

sa a kub png [Ilk] : panutsa. 

sfi a kub^n^mag a s6 a kub, su a m6 a kub, 
sa # ku*bin 1: [Kap] itaob 2: [Mag] 
magsabong. 

sa*ku*lan png : lupang taniman ng 
tubo. 

se-ku-l&r pnr [Esp secular] 1: nauukol 
sa mga gawain ng mundong ito; hindi 
espiritwal o sagrado 2: sa edukasyon, 
hindi nauukol sa relihiyon o panini- 
walang panrelihiyon 3: a hindi ekles- 
yastiko o monastiko b sa klerigo, 
hindi natatakdaan ng tuntuning 
panrelihiyon 4: minsang maganap 
sa isang siglo o panahon 5: naga- 
ganap sa ioob ng napakahabang 
panahon. ^ 

sa a ku*na png [Kap Uk Tag] : kalamidad. 

sa-kun-tip png [Ilk] : palatak. 

sa*ku*rong png [Pan] : tukod. 

sa*ku-ru png [Kap] : saklolo. 

sak’wd png 1: pinakaibabang puno 
ng saging at nilalabasan ng mga ugat 
nito : tinampayakan 2: [Tsi] bakya. 

sak-wd*ko png [Esp Mex chacuaco] : 
tsiminea. 


sak*y6d png 1: lambat na panghuli 
ng balang, paruparo, tutubi, at iba 
pang insekto 2: tila-pahampas na 
paghuli ng paruparo : hAbyog, hagop, 
pansAgap 3: pabaling na suntok sa 
tagiliran 4: pataas na saksak. 

sal png [Esp] : asin. 

ScHa png 1: [Bik Kap Mag Pan Tag] 
anumang ginawa na labag sa batas o 
tuntunin ng isang kultura, organi- 
sasyon, o institusyon : bAsol, sadA, 
sala, sala 2: [Esp salas] silid sa pag- 
tanggap ng mga bisita : parlor 3: 
[Ilk] say aw 7 4: [Kap] liban; lumiban; 
wala; absent. 

sa*l6 png 1 : [Kap Tag] pagkalala o 
pagkahabi 2: [Kap] sala 1 . 

sa*ld png 1 : [HU Seb Tag] paraan ng 
paghihiwalay ng mapipino at ng 
makakapal na butil, ng dumi, o ng 
ibang substance sa pamamagitan ng 
tela o bistay : ag-ag, ayAg, Sana, sAlak, 
sApit, sara, tAra 3 , yukyok, 2\ [Kap] : 
liw^anag o ilaw^ - pnr masald. 

sa # ld png [Bik] 1: bisala 2: sala 1 : 

s6-la pnd su*m& m \a 9 pa a sa a l6*hin : 

hindi tumama ang ulos, suntok, o 
punglo. 

sa a ld pnr : nabaling buto o nawala sa 
tunay na ayos. 

sa a l£ a am png [Ing] 1: sa mga taga- 
silangan, pagbati ng kapayapaan 2: 
sa India, pagyuko at paglalagay ng 
kanang palad sa noo bilang tanda 
ng paggalang. 

sa*la a £n png [sala + an] : kagamitang 
pansala : panala, pansala, piltro, 

STRAINER. 

S^ a lab png\ : darang 2: tuyong dahon 
ng niyog. 

sa a l4*bat png [Kap Pan] : sabad. 

sa a la*b£t png [Bik Kap Ilk Seb War] : 
inuming mula sa pinaglagaan ng 
luya : panggasi. 

sa a la*bid png : pagsabit, pagkapulupot, 
o pagkapatid ng paa, gaya sa lubid 
o alambre. 


salad-dressing (sa-lad dres-sing) png 
[Ing] : halo ng langis ng oliba, suka, 
at iba pa sa salad. 

sa # l£d a sa a l£d png [War] saht. 

sa a l£g png: sa eskrima, pagsangga sa 
ulos. 

S&'lag png\ : katulong ng komadrona 
2: [Bik HU Mrw Seb War] pugad 3: 
garantiya. 

sa*lag*bo png 1 : pagkulo 2: sigla. 

sa a lag*ha a ti png: sama ng loob. 

sa a la a gim a sim png [Kap Tag] : varyant 

ng sagimslm. 

sa*l4*gin a td png Zoo : alinman sa mga 
uwang ( Metriona bicolor) na tila 
ginto ang kinang ng kataw T an at lunti 
ang labas na pakpak : anguring, 
bAgang, guginto, labog-lAbog, iagl- 
r!ng, sammisAmmi. 

sa*la gip pnr : nasalo o nasagip mula 
sa pagkahulog. 

sa a la*g6 pngBot: palumpong ( Wiks- 
troemia ovata) na may malapad at 
matigas na balakbak, hugis-itlog na 
dahon, maliit na dilaw na bulak-lak, 
at mapagkukuhanan ng resin at langis 
ang dahon : aradon. 

sa*la a g6y png : marahang hipo o 
galaw^ : duyit, dukit 3 , dutdot, hikap, 

SALANG 1 , SALING 2 . 

V 

sa a la*gu a bang png Zoo : kulisap na 
mapanira ng dahon ng halaman. 

sa a la a gu a ma 5 /?ng*: paghahalinhinan 
sa pagtatanghal. 

sa a l^ a gun*tT png Zoo : uri ng tipaklong 
na parang gunting ang anyo. 

sa a IS # gun a tmg png Kar 1: [HU Seb] 
tahilan 2: tungko ng tatlong poste 
na sinasabitan ng pansalok, pambu- 
hat, at iba pang mekanismo. 

sa-la-hMo pnr : matigas ang ulo. 

sa*lak png 1: halo ng iba’t ibang karat 
ng ginto 2: biyak o baak sa tabla, 
tubo, o prutas 3: [ Tin] paghihiwalay 
sa mag-asawa bilang anyo ng parusa 
4: [Kap] : sala 5: [Bik] halo. 


r 

sak-wdt png : mali at may malisyang 
salaysay na nakasisira sa reputasyon 
ng isang tao. 

s£k*wat png [HU Seb Tag War] : buhat. 

sak*wil png : pagtanggi na ipinapa- 
kita sa pamamagitan ng pagtulak ng 
mga kamay. 

s£k a wit png [War] : daspan. 

sak-y^d pnr : dala-dalang isinisingit 
sa sinturon o baywang ng pan talon, 
gaya ng dalang baril. 

sak a yin pnd : tinipil na sakaySn. 


sa-lab-s&b png : pagpapausok sa 
kame o isda bago ihawin. 

sd*lad png [Ing] 1 : malamig na putahe 
ng mga pinaghalong sariwa o nilu- 
tong gulay o yerba, karaniwang 
nilalagyan ng langis, suka, at iba 
pang pampalasa 2: gulay o yerba na 
kinakain nang sariwa : ensalAda. 

sa*l£d-ay png [Ilk] : sampayan. 

salad days (sa-lad deys) png [Ing] : 
panahon ng kabataan at kaw r alang 
karanasan. 


sa-lak png Zoo : panganay na anak ng 
kabayo o baka. 

s6 a lak/mdmag a s4 a lak, su a ma a lak 

[HU] : sumali sa usapan. 

S^-lak pnr : pansamantalang 
ilog na gaw r a sa mga damo. 


sa a la*k&b png [Bik Kap Tag] : panghuli 
ng isda na tila-basket, nakabukas at 
higit na malapad ang Halim : tala- 
KEB 2 , SAKAb. 

sa-la-ka-po pngBot [Ilk Tag] : malam- 
bot na baging (Tournefortia sarmen- 



salakat 


772 


salap 


tosa) na may makintab na dahon, 
maputlang lunting bulaklak, at bilog 
na prutas : tanAra-dagAnan. 

sada-kat png : patibong. 

sada*ka*ta png : sigla. 

sad£*kaw pnh [Mnv] : iba. 

sada*kay png Alii [Bik HU War Tag] 
: paglusob, karaniwan sa kaaway : 

DASDAS, DUKAIS. ISANEB, SIBLOK, SULONG 4 . 

sadak*b&t png : banda o sintas na 
umiikot mala sa isang balikat at 
bumababa pahalang sa baywang at 

bumabalik sa balikat: abAray, sailAy. 

% ■ 

sadak'ha’ti png': varyant ng salag- 
hati. 

sada s km png: balukanag 1 . 

sada-kop png : harahg na pumapa- 
libot sa mga tao o bagay. 

sad£‘kot png [HU War] : halo, lahok. 

sada-k6t png [Bik HU Ilk Tag] : som- 
brerong may malapad na pardiyas 
at gawa sa nilalang tinilad na kawayan, 
yantok, o dahon ng palma Cfv akul : 

SADOK, SAROK, SAYAP, TAKOKO. 

sadak*sak png Zoo [Seb] : ibong-pare. 

sadak-s&k png 1: instrumentong 
panggalugad na karaniwang mahaba 
atpayat2: [Ilk] signos ha ibinabadya 
ng kasaykasay at nagsasaad na may- 
roong mamamatay 2: Mit [Zam] sa 
sinaunang lipunan, ibong nagbibigay 
babala o pangitain. 

sada*ku*ban png: sisidlang kahoy na 
ikinakabit ng mga mangingisda sa 
baywang. 

sadhdak pngKar : pingga na ginagamit 
sa pag-angat ng mabibigat na bagay. 

sad&dak pnr : nasabit sa sanga ng 
punongkahoy o anumang pumigil 
sa tuluyang pagbagsak. 

sadada-ngan png [Mrw] : salo. 

sadaday png 1: patag na lalagyan o 
sisidlan gaya ng platito na pinapa- 
tungan ng tasa : ansAgan, salAte, 
sAngga, sangga, sunAdan 2: lalagyang 
may tubig na pinapatungan ng baso, 
bangang maliit, plorera, at mga 
katulad upang hindi akyatin ng 

sadada*ydn png [sa+salay+an] : patu- 
ngan. 

sadam png 1: kakayahang manatili 
nang matagal sa ilalim ng tubig 2 : 
sinaunang pagsubok na isinagawa 
sa pamamagitan ng paglulubog sa 
tubig ng ulo ng nagkasala. 

sada*m&*g[ png [Ilk] : sampalok. 

sad£*mad png [Mrw] : salft. 



sada*m£n*der png [Ing] 1: Zoo tila 
butiking (order Uroddes) amphibian 
na walang kaliskis at mamasa-masa 
ang katawan 2: M&hayop na pinani- 
niwalaang maaaring tumigil sa apoy 
nang hindi nasusunog. 

$ada*m£ng*ka png [Esp salamanca] 

1: mapanlinlang na salita, gawa, o 
pagtatanghal 2 : lihim na kamnungan 
sa paggawa ng iba’t ibang uri ng ka- 
babalaghan : mahika. 

sada-mang-kh-ro png [Esp salaman- 
quero] : tao na dalubhasa sa paggawa 
ng salamangka : iviagician. 

sada*marvt6*ka png [IUt] : sayaw na 
mabagal at paulit-ulit ang kilos. 

sa del* mat png [Kap HU Mar Pan Seb 
Tag War] : pagpapahayag ng pagta- 
naw sa magandang gawa at mapag- 
bigay na kilos ng kapwa : mabbalo, 
mamAhemAhes, mapiya, suhul. 

sadanvbdw png [Pan Tag] : malaking 
lambat na panghuli ng isda at n£ka- 
sakay sa balsa : salambo. 

sadam-b^w pnr: nakatikwas sa likuran: 

MABATTULAY, MAKASALAMBO, TU\\ t AL. 


sa*i^m*bo png [Kap] : salambaw. 

sada*mi png [Ing Ita] : sausage na 
pinausukan at may bawang at siling 
pampalasa. 

sada*mm png [Kap HU Seb Tag] 1: 
babasaging kristal, may pahid na 
metaliko o analgama sa likod nito, 
at nakapagbibigay ng repleksiyon sa 
anumang nasa harap : espeho, kalem- 

MIN, MIRROR, SALMI NG, sAMIN, SARMING, 

sermin 2: antepara. 

sa*la*mi*sim png \: malungkot ngunit 
matamis na alaala 2: paglabas ng 
tubig mula sa basang lupa o anumang 
katulad na tinatapakan. 

sadairvp&d pnr : krudo, di-linang, 
payak. 

sa*lam*p^k^nr: nahulog na palupa- 
say sa sahig. 

s6dam*p6-ti png Zoo [Bik HU Seb] : 

kalapati. 

sad^m-pay png : takip. 

sadam-p&y png 1: panyong inilalagay 
nang paalampay sa leeg 2: pagsa- 
sampay ng mga damit. 

sada*mu*hcl png [Kap Tag] : pakiki- 
halubilo sa mga tao. 

sdl-ang png 1: [HU] bigkis ng pang- 
gatong 2: [Seb] pagitan o puwang. 

saddng png 1: [Kap Tag] salagoy 2: 
marahang paggalaw sa isang bagay, 
karaniwang hindi sinasadya : sala- 
pAy, saling, sAnsang 3: [ Bik] panga. 


Scidang png 1: paraan ng pagluluto 
na ginagamitan ng apoy 2: [Kap] 
paglalagay ng mga armas sa artileriya 
3: Zoo [Mag] langay-langayan 4; [ Bik] 
panga 5: [Kap] kaaway. 

s&dang pnd sad£*ngin f i*s6*lang, 
ma-sadang [War] : gambalain; aba- 
lahin. 

%. m 

sad^ng pnd [Iva] : patahanin ang 
umiiyak na bata. 

sada-ng^ png Zoo [Seb Tag] : isdang- 
alat ( Alobula diabolus) na kaanak ng 
page, malapad ang ulo, at malaki 
ang mata : piantaihan, sangA, sang- 

HAN, SALANGANG PARI, SARANGAn, SAYAG. 

% 

sada-ng^ng pa*ri png Zoo : salanga. 

sad^*ngat png \ : [Kap Tag] kawit na 
ikinakabit sa pansungkit ng bungang- 
kahoy sa puno : kallawit, kaw-it, 
pasangA, sangget, singit 2: [Bik] hapag 
na gawa sa kawayan 3: [Ilk] magka- 
parehong agwat ng mga bagay na 
nakaayos sa isang serye 4: [Ilk] na- 
kasabit sa pagitan ng dalawang sanga, 
kaya’t napipigil ang pagbagsak. 

sa*l^ a ngat^ndmag a sa a l^*ngat, sa* 
la*ng£*tin, su*ma*l^*ngat [HU] : 

ipatong ang isang bagay sa ibabaw 
ng isa. 

sad&*ngat pnr [Kap] : nakasabit. 

sadang*g£*pang pnr : walang-hiya : 

KALAWIKIW, MAKARAW. 

sadang*ki*p^t png\ : leeg ng bote 2: 
daan na pakipot nang pakipot hang- 
gang sa dulo. 

sadangdhping pnr : nahihilo at na- 
lulula. 

sa*lang*s^ng png 1: varyant ng sa- 
lansang 2: [Pan] pagkalulong 3: 
[Bik HU] makitid na tilad ng kawa¬ 
yan na ginagawang patungan ng 
palayok. 

sa*lan*s£n png: pag-aayos nang patong- 
patong ng mga bagay, hal salansan 
ng damit: put-ong 2 . 

sadan-sang png 1: salungat 2: pag- 
lalakbay sa karagatan nang salungat 
sa hangin var salansang. 

sa*lan*td png [Kap Tag] : tao na wa¬ 
lang kakayahang pisikal. 

sadan-tS pnr : nasira; napinsala : 

ARUGO, MESALANTA, NADAOT, NADUNAR, 
napirde, narAot, NAPIYERDE. 

s^dap png 1: [Kap HU Seb Tag] maliit 
na lambat : sArap 2: [HU Seb Tag] 
sagap 3: Kol bayad sa isang maliit 
na serbisyo 4: Kol [HU Tag] balato. 

sad&p png 1: [Kap] kabuuan ng paa 
mulang hita hanggang dulo ng mga 







salap 


773 


salt 


daliri 2: [Bik] : gastusin. 

SeHap /Wma*s£-lap, su-mddap, sa- 
I6 a pin [War] mahulog sa isang pook. 

sad£p pnd mag*sad£p, su a mad£p, 

80• la*pin [Iva] harapin. 

8a*la*p6ng png [Kap Tag] : sibat na 
may tatlong matulis na dulo : saia- 

PONG, TRIDENT. 

sada*p£w pnr : mababaw; paimbabaw. 

sada*pdy png 1 : [HU] salang 2 2: 
[Ilk] sampay. 

8ada*pi png [Kap Hil Seb tag War] : 
paraan ng palitan na nasa anyong 
barya o papel; pambili Cf pi so, pilar, 

SENTIMO, SENSILYO : DATUNG, KUWARTA, 
MONEY, PERA 1 , PILAK 2 , PIRAK 2: tawag 
noon sa perang nagkakahalaga ng 
50 sentimo. 


kulang na kulang; hindi sapat. 

sa*l£"tan png 1 : [Seb War Tag] timog- 
kanluran 2 : [ Bik] hanging nagmu- 
mula sa iba’t ibang direksiyon 3: 
[Seb] hangin sa pagitan ng silangan 
at kanluran 4: [War] timog. 

sa*l6*te png [Kap] : salalay. 

sa*la*u*ld pnr [Tsi Kap Tag] : marumi, 
gaya ng baboy : samiang. 

sad£-ung*gd png : larong pambata 
na hinahanap at itinataya ang mga 
kalahok na nagtatago sa sanga ng 
mga puno : kasla sunggo. 

sadaw png [Ilk] : maiaking banga Cf 
tapayan . 

sadhw png [ST] : sisidlang may tubig, 
na nasa paanan ng hagdan o bungad 
ng bahay para sa paghuhugas ng paa 


s£*lay-s&*lay-U‘li*ng£n png Zoo : la- 

gidlid. 

sa*lay*s£y png \ : paglalahad ng mga 
naganap hinggil sa tao, pook, at 
panahon : asoy 1 2: Lit kuwento -pnd 

mag a saday a s6y, saday a sa a yfn, i a 
saday a s£y. 

sada-yu-soy png [Ilk] : simoy ng ha¬ 
ngin mula sa dagat kung gabi. 

sal*b£ png [Esp salvo] : paputok. 

sal-b4 /^/mag-sal*b£, i*sal*ba [Esp 
salvar] : iligtas. 

sabba-bbda png [Esp salvavida] : 
kagamitang lumulutang sa tubig at 
maaaring kapitan o sakyan upang 
hindi malunod. 

sal-ba*d6r png [Esp Salvador] : taga- 
pagligtas. 


sad£*pid png 1: dalawa o tadong hibla 
na ipinulupot nang maayos gaya ng 
lubid, mahabang buhok, at mga ka- 
tulad 2 : pagbabago ng posisyon sa 
sayaw. 

sa‘l6*pong png 1: pook na pinagta- 
tagpuan o pinagsasangahan ng dalawa 
o mahigit pang landas o ilog : junc¬ 
tion, krosing, sambat 2 : salapang. 

sad6p a sap png 1: [Hil] bagay na 
magaspang 2 : pag-ukit sa kahoy na 
ginagamitan ng kutsilyo. 

80*iap*s£p pnr : paimbabaw o hindi 
madiin na pagputol o paghiwa. 

sada'rfn png [Kap Tag] : kriminal. 

salary (sada-ri) png [Ing\ : kita 1 . 

sa*l6r*yo png [Esp salario] : kita 1 . 

8^-las png [Esp sala+s] : bahagi ng 
bahay para sa pagtanggap ng mga 
panauhin. 


kung marumi. 

sa*l£w pnr : walang galang sa mata- 
tanda. 

sa*la*w£ pnr : may ugaling umaako 
ng maraming tungkulin ngunit walang 
nagagawa. 

8a*l£'wag png : patayong pamakuan 
ng dingding o bubong ng bahay. 

sa*la*w£‘han pnr 1 : paulit-ulit: bara- 

GOHON, GUTAGUT, LI WAT LI WAT, MALU- 

bar6n, salawayan 2 : nagdadalawang 
isip : bantulot, ulik-ulik 3: taksil sa 
kasintahan. 

sa*la*w^l png : pang-ibabang damit, 
gaya ng pantalon, karsonsilyo, at shorts. 

sa*l&'wi'kadn png: maikli ngunit ma- 
kabuluhang pahayag, karaniwang 
matulain at nagagamit na patnubay 
sa pag-uusap at pagsulat Cf sawikain : 

EPIGRAM, HULUBATON, MAXIM, PAGSASAO, 
PANULTIHON 2 , PROVERB, SABEDA, SANG- 


sal*bd*he pnr [Esp salvaje] 1 : maba- 
ngis; mailap 2 : hindi mapagkakati- 
walaan; hindi sumusunod sa utos; 
gumagawa ng kalokohan : saragate. 

sal*bas*y6n png [Esp salvacion] : ka- 
ligtasan. 

sabb6t png [Kap] : pighati; dalamhati. 

sal*ba*t^*na png Zoo : uri ng ahas- 
tubig na guhitan. 

sahd^'do pnr [Esp] : bayad na. 

s^l a dak^n^mag*8dl*dak, su*m6h 

dak, i*8^l a dak [Kap] :*bitiwan ang 
isang bagay nang padabog. 

S^I*do png: sa Recounting, ang balarise. 

sale (seyl) png [Ing] 1 : pagbibili o 
pagbebenta 2: pinaikling bargain 
sale, mabilis na pagbebenta ng mga 
kalakal sa higit na mababang halaga 
sa isang takdang panahon. 

sa*l6ng*gi png [Mrw] : karang 1 . 


sa-13-sa png\: [Mag] arawngMartes 
2: tinilad na kawayan na ginagawang 
sahig 3: [ Bik] manirahan sa ibang 
bay an. 

sa*la*8£ png 1 : [Pan] suleras 2: Zoo 
[S^] uri ng isda. 

sa*la # sd png 1: sabay-sabay ang pag- 
takbo 2: pantay ang kakayahan o ang 
lakas 3: [Mrw] : sahig. 

sa*ld-sd png [Seb] : tinilad na kawayan. 

sa*la*s6d png : maiaking basket na 
yari sa yantok. 

8a*l&*sa*l& pnr 1: sabat-sabat 2: nilala 
nang maluluwang ang mata, gaya sa 
kawayang pambakod. sa kulungan 
ng manok. 

S0*l6t png 1: [Kap Tag] hipo 2: [Pa?i] 
palit. 

sa*l£t pnr [Kap Tag] 1: nasa kagipitan; 
may matinding pangangailangan 2: 


putan. 

sa*law*s£w png : ligalig. 

s^day png [Seb] : salangat. 

sa*l£y png 1 : pugad 2: maliit na sangang 
puno ng dahon 3: Bot [Hil] uri ng 
punongkahoy. 

sal-£y png [Ilk] : paglaiakbay sa pa- 
mamagitan ng dyip, bus, at iba pang 
sasakyang panlupa. 

sa'la*y6*ta png [Mrw] : duyan. 

sa*l^y-sa*l^y png [Seb Tag] Zoo : isdang 
alat {Alepes melanoptera) na kahawig 
ng hasa-hasa ngunit higit na maka- 
liskis at matinik ang palikpik. 

sdday-s6day*buivtu a t6n png Zoo : 

lagidlia. 

s6day-s4day-di*ya png Zjoo : lagidlid. 
s6 a lay-s6-layma a la*p6*ti png Zoo: 

lagidlid. 


s4 a leng-s£deng png Zoo [Ilk] : durado. 

sa a l4 a ro pnr [Esp] : sisidlan ng asin. 

sales clerk (seyls klerk) png [Ing] : 
tagapagtinda sa isang tindahan. 

sad6*se png [Kap] : ayos; kaayusan. 

saleslady (seylsdey*di) png [Ing] : 
despatsadora; tindera. 

salesman (seyls-man) png [Ing] : 
lalaking nagbebenta o naglalako ng 
kalakal; tindero. 

sales talk (seyls tok) png [Ing] : tamis 
ng pananalita ng isang nagbebenta 
upang mabili ang kaniyang kalakal. 

sales tax (seyls taks) png [Ing] : tax 
sa binili at idinagdag sa, kabuuang 
halaga. 

s£det-nga-nada a b£ a ga png [Ilk] : 
alipayo. 

sa*li png [Pan] 1 : paa 2: pat a-. 






f 


sail 


774 


sal i pod 


sa*li png 1 : laway na pula dahil sa 
pagnguya ng nganga o tabako 2: 

[Kap] bili. 

s£ a li mag-sdMi, su a m3 a Ii t i a s6 a Ii: 

sumama sa anumang gawain, aktibi- 
dad, organisasyon at iba pa. 


sadi'bad png [Kap Tag] 1: dagit 2: 
pabulusok na pagdagit ng ibon. 

sa*li*bad‘b£d png [HU] : inuming 
inihanda ng babaylan at nakalulunas 
sa sakit. 

sa*li*b6w png [Mrw] : kaagaw. 

sadi'bu'kag png [Ilk] : pakiramdam 
na sariwa o maginhawa matapos 
maligo o maglinis ng katawan. 

salicin (sa-K-sin) pngKem [Ing] : kris- 
talinang may glucose na mapait at 
mula sa balat ng willow. 

salicylic acid (sadbsidik a-sid) png 
Kem [Ing] : asido na mapait, ginaga- 
mit na fungicide, at sa paggawa ng 
aspirin. 

sa*li*da png [Esp] 1: pook na labasan 
2: buwelo sa pag-andar o paglukso. 

sa*lid a sid png [Waf] : dapithapon. 

sa-lhdunrvmay pyigMus [Ifu] : dang- 
dang-ay.. 

s^lig/w/mag-sa-lig,i-s^-lig, pag- 
sa*li*gan : ibatay. 

sa-lfg png [Ilk] 1: kahihiyan 2: sagabal. 

sa-lbgan png: batayan o pundasyon. 

sa*li a gang<ba*t£s png [saligan+na- 

batas] : konstitusyon. 

sa a li a gaw a s£w/rag: kaguluhan. 

sa a li*gut*g6t pnr: komplikado. 

sa a lig a w£y/mg1: malayong tingin 2: 
panorama. 

s6 a lik png 1: isa sa mga elementong 
bumubuo ng isang tanging resulta o 
kalagayan : factor 2: Mat isa sa da- 
lawa o higit pang bilang, expression 
sa alhebra na kapag iminultiplika ay 
nagbibigay ng isang hatag na pro- 
dukto : factor 3: Bio gene na nag- 
tatakda ng namamanang katangian : 
factor 4: pan tig. 

sa*li a ka pnr [HU] : bisaklat. 


sa*lik a sfk png : sistematikong pagsu- 
suri o pagsisiyasat ng isang paksa, 
pangyayari, at iba pa : research. 

sa a li*ku a tan png [Kap] : taguan. 

sa a lik*way^ndmag a sa a lik a way l i a sa* 
lik a way : itakwil. 


sa-li-k^d png [Ilk] : paha na nasa bay- 
wang ng palda, saya, o pan talon. 

sa a lik*bu*bo png 1 : paglundag nang 
pataas 2: tilandoy. 

sadi-kop pnr : napaliiibutan. 

sa*lik a sik/wg1 : [HU] maliit na kulisap 
2: [Pan] gaspang ng tabla 3: [Seb] 
paghanap ng kuto sa buhok 4: Zoo 
[ War] uri ng ibon. 


sa*li a lmg png [Man] : ritwal para isalin 
ang karamdaman mula sa tao tungo 
sa hayop na inalay. 

sa-IMong png : pagkupkop o pag- 
aalaga sa tao o hayop. 

sa a li a mak a m£k png : opinyon na ibi- 
nibigay nang hindi hinihingi. 

sadim-bd-gat png Bot : dawag 4 . 

sad(m*bal pngMit [Buk ] : bangkang 
naghahatid sa kaluluwa ng mga tao 
tungo sa langit at naghahatid pabalik 
sa daigdig. 

sa a lim a b£y png: palutang na paglipad 
nang hindi ikinakampay ang mga 
pakpak. 




sa a lim a bu*bog png Zoo [HU] : dikya 
na kulay itim. 

s6 a lim a bu a tang/mg'[Bag*] : kasuotang 
panlalaki na may maikling manggas, 
pabilog ang kuwelyo, at isinusuot sa 
labanan at pangangabayo 2: baluting 
gawa sa abaka. 

sa a li*mol png: pagbasa sa mga labi sa 
pamamagitan ng dila. 

sa a li a m6 a mo png Bot [HU Seb War] : 
dawag 4 . 

sa a lim*pa a p£w pnr [HU] : hindi tapat. 

sa a li a mu a ot png \ : pagiging magulo o 
komplikado ng kalagayan : agotgot, 
gumok, GUBOT, kuti 2: [Ilk] pagiging 
maalinsangan - pnr ma*sa a li a mu a Ot. 

sa a li a muy a m6y png : ingay mula sa 
malapit at nakabubulahaw. 

s& a lin png 1: paglipat mula sa isang 
sisidlan tungo sa iba : babo, bales, 

BUBO, BUHO, BURU, BULUS, HALIN, HAUN, 
HLWAD, IPIS, LANDONG, LONTAD, MADUD, 

pAkbo, pAlis 3 , tuwang, yalison 2: 
pagkopya ng isang bagay mula sa 
orihinal: Abdis, Arog, hu^ad, hulad, 
lubAd, ungi, sakAl, sigor, subad, yAbat, 
yulog 3: pagtutumbas sa isang salita, 
parirala, o pangungusap mula sa 
orihinal na wika patungo sa ikalawang 
wika : patalos, translation 4: pag- 
endoso ng isang dokumento mula 
sa isang tanggapan tungo sa isa 5: 
pagbibigay ng isang katungkulan sa 
isa tungo sa iba gawa ng promosyon 
sa trabaho o anumang katulad 6 : 
[Bik] pira-pirasong tanso na pinag- 
tabasan 7: [Bik Seb] tira-tira 8: [Kap] 
pagtatanim muli. 


sa*lm png 1: Bot [Bon] talahib 2: [HU 
Seb War] tira 1 , 2 . 

sa-lin*da-to png Zoo [Seb] : durado. 

sa a lin a da a y^w png Zoo : usang bago 
pa lamang tinutubuan ng sungay. 

sa*lin a d£g png [Ilk] : proteksiyon. 

sa*lirvdu*gok png [HU] : gayuma. 

sailing png \ : salang 2: [Kap Tag] sa- 
lagoy. 

sa*lf*nga png [Ilk] : telang manipis, 

sa-li-nga^*ng^g png : tinig o tunog 
na nagmumula sa isang malakas na 
ispiker : kalingagngAg. 

s6 a ling-bu a bog png : punongkahoy 
( Crataeva religiosa) na tumataas nang 
15 m at may bulaklak na maganda 
ngunit di-kanais-nais na amoy. 

sa a li a ngit pnr: nakatago o nakalagay 
sa isang makipot na pook. 

sa a ling*kod png [Ilk] : buhawi. 

sa*ling a sing png \ : maliit na singsing 
na ginagawang sabitan ng kortina 2 : 
[HU] a usbong b putok 3 . 

sa a ling*sfng png 1: pakong sinasabi- 
tan 2: natuklap na balat sa itaas ng 
kuko. 

sa a li a rigu a kod png Zoo [ Seb] : bagaong. 

sa a li a ngu*s6 pnr : may ugaling paus- 
liin ang nguso kung galit. 

sadirvku png [Kap] : kurbada. 

sa-lirvla*hi png [Kap Tag satin + lahi] 

1: a isang pangkat ng mga buhay na 
nalikha at bumubuo sa isang hakbang 
ng pagsulong mula sa isang ninuno 
b pangkat ng mga tao na magkaka- 
panahong ipinanganak at nabuhay 
C pangkat ng mga tao na may magka- 
tulad na kalagayan o karanasan 2 : 
panahon sa pagitan ng mga magulang 
at ng kanilang mga anak : apidApid, 
generation, henerasyon, kaliwat 2 , 
kaliAtan, kaputotan, puwen. 

sa a li a n6k^ng: pabalik-balik na bugso 
ng hangin. 

sa*lf*ot png [Bik] : sabad. 

sa*li-6t png Zoo [Seb] : basa. 

sa a lip/mg1: [ Tau\ titulong namamana 
ng sinumang mula sa angkan ng 
propetang si Muhammad 2: [ Kal ] 
sayaw ng panliligaw: dAlling-dAlling, 
pagsAngbay, pamalugu, pinanyowan. 

sadi a pad a pad png : galaw ng mga 
disk na inihagis nang pasapad. 

sa a li a pan*yd pnr : walang-galang. 

s a • I i a p6w png [ Mrw] : kaagaw. 

sa*li a pod png: paggapang, lalo na ng 
isang sanggol. 


f, nr»- 




p 










salipod 


775 


saloong 


sa*li a p6d png [Seb ] : halang. 

sa-lrpot png\ pagtatago o paglilihim 
sa isang maselang katotohanari. 

sa*lip*sip png 1 : [Ilk] balat na kinayas 
2: [HU] sabak 1 . 

sa*lip*sip pnb : paloob, higit na ma- 
lalim kaysa nasa malapit sa rabaw, 
gaya ng bahagi ng balat. 

sa a li a put a put pnd mag'sa-li'put'put, 
su-ma-li*put*put, sa a li a put a pu a t6n 

[Hil\ 1 : dumaan sa pintuang nasa 
likod ng bah ay 2 : umalis nang hindi 
pinapansin ng ibang tao. 

sa*li-rang-dang png 1 : latitud var sa- 
lirandang 2: pagdalang 3: nilalang 
dahon ng palma. 

sa a li*si png [Seb] : unang pumapasok 
sa bah ay. 

8a*li a Si pig 1: hanay o ayos na salitan - 

pnd mag*ka'sa*li a si, sa a li a si a h6n - 
pnr pa*sa*li-si 2: paggawa nang 
halinhinan - pnd mag a sa a li a si, sa* 
li a si*han 3: palihim na paggawa ng 
isang bagay, gaya ng pagnanakaw 
kapag wala ang may-ari o nalibang 
ang nagbabantay - pnd sirma a li a si, 
ma-sa-li-srhan. 

sa*li a sf pnr : halinhinan; relyebo. 

APALIG, BALIAS, BALIUS, DUMAASAN, 
LIGYASAN, SULBOD. 

sa a li a Sid pnr: malukong. 

sadbsig png 1 : pagpasok 2: instru- 
mentong ipinapasok sa katawan ng 
isang tao lalo na sa isang eksaminas- 
yong pangmedisina 3: instrumentong 
pangkuha ng tutuli. 

88 a li a sM6 a tO pnr [Esp salicilato] : saly- 
cilate. 



’Ii a si a p£n pngNtk : uri ng napaka- 
bilis na bangka. 

sa-lbsod png\ pakaladkad na pag- 
lakad. 

sa a il*SOg png [Ilk] : lamuyot 2 . 

88*11*861 png \ : paglilinis sa bunganga 
na gamit ang bulak o telang may ga- 
mot 2 : masarap na pagdila sa labi 
3: pagtahi. 

sadrsul png [Kap ] : dagalwak. 

sa a lit png [Kap Pan Tag] : pagkaka- 
ayos ng mga bagay na dalawa ang uri 
at nagpapalitan ng pagkakasunod- 
sunod : ballaet, pagbalut-bal-ut, 

PAGBANUSBANOS, PAGBAROBALOT, PAMI- 
SALIT, SALADSALAD, SALAMAI. 

s6 a lit pnb : samakatwid. 

sa*l( a ta png Bot : sula-sulasfhan. 

sa a li*td png 1 : yunit ng wika, binubuo 
ng isa o higit pang binibigkas na 


tunog o nakasulat na representasyon 
at nagsisilbing tagapaghatid ng arm- 
mang ipinahahayag ng isip, kilos, o 
damdamin 2: wika 3: sabi: hambal, 

PULONG, SULTI, YAKAN. 

sa a I(t a sit png [Kap] : sagitsft. 

saliva (sa-lay-va) png [Ing] : laway. 

salivary gland (sa-layva-ri gland) 
png Ana [Ing]: alinman sa mga gland 
na naglalabas ng laway. 

s£ a liw png 1 : maganda at maayos na 
pagsama-sama ng mga tunog 2: tunog 
ng instrumentong pangmusika na 
isinasabay sa pagkanta : bAge, tinong, 

DIJYOG. 

sa-liw png [Ilk] : pamimili ng alipin. 

s£ a liw pnb [Mag] : nasa labas. 

sa*li a wd pnr : magkabaligtaran ang 
pares, gaya ng kanang tsinelas na 
naisuot sa kaliwang paa at kaliwang 
tsinelas na naisuot sa kanang paa. 

sa a li a wa*n6y png [Ilk] 1 : kawit ng 
hikaw 2 : lubid na panghila ng mala- 
king lambat. 

sa*li a wa a SU a wa png Bot [Hil Seb War] : 
dawag 4 . 

sa a li a w£y pnr 1 : pagtatagay na mag- 
kaabresyete ang mga kamay 2 : pag- 
dadala sa dalawang tabla. 

saMa a b6*wan pngKar [Ilk] : palupo 
ng bubungan. 

sal*l6 a bay pnr [Ilk] : akbay. 

sal*l6 a day png [Ilk] : dantayan. 

saMa a ku*w£p png [Ilk] : patibong na 
may apat na silo para sa bakaw. 

«aM6 a ngad png [Ilk] : pareho o mag- 
katumbas ng layo. 

sal a l6 a wid png [Ilk] : silo na yari sa 
lubid, uway, o alambre upang ma- 
natiling nakasara ang bakod. 

saMft png [Iba] : pagpepenitensiya sa 
pamamagitan ng pagpalo sa sarili 
tuwing Mahal na Araw. 

saMu*yan png [Ilk] \ lubid na pang¬ 
hila o pangaladkad ng anumang 
bagay sa lupa. 

sal a ma*gl png Mus [Bil] : agung. 

sabming png [Bik Pan] : salamfn. 

sal a mfs*ta png [Esp] : umaawit ng 
salmo : psalmist. 

s6l*mo png* Mus [Esp] 1: sagradong 
awit o imno : psalm 2: anumang awit, 
imno, o dasal na nasa aklat ng Mga 
Awit: psalm 3: metrikong bersiyon o 
parap ng alinman nito : psalm 4: 
tula na may katulad na anyo : psalm. 

8al a mo*df a ya png [Esp salmodia] : 
psalter. 


sal*m6n png [Esp] 1 : Zoo isdang-alat 
( Salmo solan) na kulay pink ang laman 
at karaniwang ginagawang de-latang 
isda 2 : kulay na mapusyaw na pula 
o manilaw-nilaw. 

salmonella (sal-mo-ne-la) png Med 
[Ing] 1: bakterya (genus Salmonella) 
na nagdudulot ng lason sa pagkain 
2: pagkalason dahil sa pagkaing may 
salmonella. 

s6l*mot pnr [Seb] : lahok. 

sal a mu*w6 a ra png [Esp salmuera] 1 : 
tigmak ng tubig 2: lubog sa asin 3: 
tubig-alat. 

s£ a lo png 1 : [Hil Seb Tag] pagkain 
nang magkasabay var saro : aratu- 
bang, nandongo - pnd mag a s6*lo, 
su a m£ a lo, i a s6 a lo 2: paghikayat sa 
mga bata upang kumain. 

sa a l6 png [Bik Seb Tag War] 1 : pagsapo 
ng mga kamay sa anumang mahu- 
hulog, kinukuha, o lumilipad : sala- 

IANGAN, SAMBOT, SAMPAT 1 , SIPPAW 2 \ 

pagtukod o pagsalalay. 

sa a l6 png: mekanismong pansara ng 
kuwintas, galang, at iba pa. 

sa a lo png [Hil Seb War] : sakbot. 

ScHod png [Hil Bik] : sahod 1 . 

s6 a log png 1 : sanaw 2: [Bik Hil Seb 
War] ilog. 

sa-l6g png 1 : [Hil Seb War] sahig 2: 
[Ilk] taad. 

sa*l6 a gon png Bot: fpo. 

s6 a lok png 1 : [Hil Tag] hugis tasang 
sisidlan na may mahaba at tuwid na 
tatangnan at ginagamit na pangkuha 
ng tubig 2: igib 3: panghuli ng isda 
na hugis salok : sildok, sikop - pnd 
mag a 86 a lok, su a m6 a lok, sa*lu a kan. 

s6 a lol, 88*161 pngKem [IngEsp] : puti 
at kristalinang pulbos, HOC 6 H 4 CO 
OC 6 H 5 , na may aromatikong amoy, 
at ginagamit bilang konserbante. 

s6 a iom pndsu’vn&’lom, sa a lu a min, 
i a s6 a lom [Hil Seb] : sumisid; sisirin. 

Sa a lo*m6 png [Heb] : sa Bibliya, ba- 
baeng nagsayaw sa harap ni Herod 
Antipas at binigyan ng karapatang 
pumili ng kaniyang gantimpala na 
mapugutan ng ulo si Juan Bautista. 

sa*l6n png [Esp] 1 : bulwagan 2: pook- 
aliwan Cf cabaret. 

s6 a long png 1 : Bot [Bik Hil Seb War] 
sailing 1 2 : pagsasauli ng sandata sa 
kaluban 3: pagsusuko ng sandata. 

sa a l6ng png: dampa o kubo na may 
mababang bubong. 

sa a lo a 6ng pngi gatong. 





salop 


776 


salupsupan 


s£"lop png [Seb War] ; paglubog ng 
araw o buwan. 


sa*l6p png [Ilk Pan Tag War] : sukat 
na katumbas ng 3 litro, lalo na sa 
mga butil : ganta. 

sa-16 r png [Pan] : sahod 1 . 

sa*lo # r6*ta png [Mar] : duyan. 

s£ a lot png 1: sakit na nakahahawa at 
nakamamatav na kumakalat sa ma- 

j 

lawak na pook : epidemya, lansak 4 2: 
peste 3: takip sa dulo ng kasangka- 
pang pambutas 4: [Seb] pagkabansot 

s£ a loy png 1: daloy ng tubig sa batis 
2: pag-apaw ng tubig. 

sal*p£d pnr [Kap] : sarat. 

sal-pi-kdw png [Esp salpicao] : puta- 
heng lomo na may bawang at maang- 
hang na salsa. 

salpingectomy (sal*ping*dyek*to*mi) 
png Med [Ing] : pagtistis o pag-aalis 
ng fallopian tube. 

sahpd png Zoo [Seb] : bulateng ma- 
hilig maghukay ng buhangin. 

sabp6k png: bangga. 

sdl'sa png [Esp] 1 idikidong pampa- 
lasa sa pagkain, karaniwang malapot 
at may tamis var sarsa : gravy, sauce 
2: uri ng sayaw. 

sal-sag png [Bik] : sawali. 

sal-sdl png 1: paglalaro sa sariling 
uten Cf dukit : masturbation 2: sa 
pagbabalita, pagpapahaba ng ulat, 
karaniwang dinadagdagan ng di- 
totoong nangyari. 

sal-sal pnr: napulpol ang dulo ng 
matulis na bagay. 

sal-sd-lon png [Hit] : bakal. 

sal-sft-sas png [Esp salchichas] : sausage. 

sal-si-tson png [Esp salsichon]: uri ng 
sausage na gawa sa giniling na kame 
ng baka o baboy : bologna sausage. 

salt (solt) png [Ing] 1: asin 2: Kent 
compound na nabubuo mula sa 
reaksiyon ng acid na may base, na 
pinapalitan ng radikal na metal o 
tila metal ang bahagi o kabuuan ng 
hydrogen ng acid. 

SALT, daglat [Ing] : Strategic Arms 
Limitation Talks. 


s6l"ta png [Kap] : talbog. 

sal"t£ png [Esp saltar] : lundag; talon. 

salt-and-pepper (solt end peeper) 
pnr [Ing] : may pinaghalong mapus- 
yaw at matingkad na mga kulay, gaya 
ng itim at puti sa buhok. 

sal-te-a-d6r png [Esp] : bandido o 
mga tao na nanghaharang sa mga 
manlalakbay. 


sal-tek png [Ilk] 1 : sitsit ng butiki 2: 
butiki. 

9 

sal*t6r*yo png [Esp salterio] : aklat 
ng salmo. 

sal-tfk png : tirador. 

s£l a tO png [Esp] : pagliban; pagtanggal. 

saltpeter (solt-pi-ter) png f Ing] : po¬ 
tassium nitrate, puti, maalat, at kris- 
talinang substance na ginagamit sa 
pagbuburo ng karne at bilang sang- 
kap ng pulbura. 

sa*lu png Ana f Kap] : dibdib. 

sa*lu*b£'Sib png [Kap] : bansi. 

sa-lu-ba-y6 png Mek [salo+bayo] : 
shock absorber. 


Sa*lu a bong png: pagtatanghal tuwing 
Linggo ng Pagkabuhay na nagta- 
tampok sa pagtatagpo ng estatwa ni 
Kristo at ni Birhen Maria : Aleluya, 
Dampog, Enkuwentro, PadAfung, 
Pagkabuhay, Sugat. 


sa-lu-bong png [Kap Tag] 1: pagtang- 
gap sa bisita : abet, sabat, tarima 2 : 
pagtatagpo 3: sinumang tagatanggap 

ng panauhin - pnd sa-lu-bu-ngln, 
mag-sa-lu-bong, pa*sa a lu a bu*ngan. 

sa-lub-s6b png 1: [Bik HU Seb Tag] 
maliit na piraso, gaya ng kahoy na 
napilas o nahiwalay sa pinakakatawan 
var salugsog : bislAk, sorer, splinter 2: 
munting sugat na bunga nito: subyang. 

sa*lu a do png [Esp] 1: pagpupugay : 
salute 2: Mil paglalagay ng kamay 
sa noo o pagpapaputok bilang pag¬ 
pupugay : SALUTE. 

sa a lud*s6d png 1: sudsod 2: pagtahi; 
hilbana. 


sa-lu-g^-sig png [Ilk] : huni ng ibon 
tuwing bukang-li wayway. 

sa-lu-gi png [Kap] : ilaw; ilawan. 

sa-lug-s6g png 1 : pagsisiyasat 2: [Bik 
Ilk] varyant ng saluosob. 

sa-luk-bft pnr [Kap Tag] : nakasuksok 
sa sinturon. 


sa a iu*k6t png [Ilk] : anumang bahagi 
ng dingding na maaaring.pagsaluk- 
sukan. 

sa a luk*n£ a ngan png [Ilk] : tagiliran 
ng hayop. 

sa-lu-koy png : salitang ugat ng ka- 

salukuyan. 

sa a luk a s6k^mg: paglilinis hanggang 
sa kasulok-sulukan. 


sa-luk-s6k pnr : dinadala nang naka¬ 
suksok sa sinturon, karaniwang sandata. 

•Iu a l6 png : alulod na gawa sa ka- 
wayan. 


sadu-log png [Ilk] 1: alulod 2: kawa- 

yang tubo ng tubig. 

sa a lum*ba a bS png [sab + ang + baba ]. 
1 : benda na sumasalalay sa braso 2 : 
benda na nakapalibot sa ulo ng 
patay mulang baba hanggang tuktok 
ng ulo : gambA. 

s£ a lum a p£*pak png Bot [Pan] : ya- 
mungmong. 

sa*lum a pi a ng^w png [Ilk] : mura at 

pay at na suloy ng kawayan. 

sa-lum-pqng png : pag-uumpugan ng 
mga ulo. 

sa a lum*som png [Seb] : sibsib. 

sa-lu-nga pnr: salungat; kilos o daloy 
na salungat. 

sa a lu a ng£n png f sabng +ari] : kaluban 
o suksukan ng pana. 

sa a lu*ng£t pnr : laban sa anumang 
puwersa, gaya ng sa hangin, kahira- 
pan, o idea : salungsong, sopak, su- 
padi, sungpa. 

sa-lung-gu-hit png [sab + na + guhit] : 
linyang tuwid na nakapailalim sa 
isang titik, salita, numero, at katu- 
lad : raya 2 , underline. 

sa*lung a k^ a wit png 1: suporta na 
nakasabit sa taas 2 : kawit ng sungkit 
3: kawayang inilalagay sa balikat at 
nagdadala ng anumang bagay. 

sa*lung a k&y pnr 1: pagtutungkab ng 
bato sa ilog sa paghahanap ng mga 
isdang nakatago 2 : halukay. 

sa*iung a ki a p6t pngHeo : pulo na ma- 
kitid, pahaba, at may mga ilog sa mga 

sa a lung a kft png [Kap Tag] : kawit. 

sa a lung*s6ng png \ : tulay sa barko at 
daungan 2: tao na sumusundo o su- 
masalubong 3: pagtupi ng dahon ng 
buyo matapos lagyan ng apog. 

sa-lung-s6ng pnr : salungat. 

sa a lu a n6 png: pagsundo o pagkaon 
sa panauhin. 

sa-lun-sun png [Kap] : sundo. 

sa-lu-p^ png: kawayang pinaghugpong. 

sa-lu-pa-k^n pnr : malaswa o bastos 
na pananalita ng isang tao. 

sa a lu a pil png : dagdag na sapin sa 
ilalim ng sisidlan ng mga butil. 

sa a lu a ping a pfng png Zoo [Uk] : palikpik 

sa tiyan. 

sa-lu-pi-nft pnr 1: malayo sa dapat 
na tamaan 2: mainit ang ulo; maga- 
galitin 3: mabukong kahoy 4: bulok; 
sira. 

sa-lup-su-pan png [Kap] : bintang. 













saluput 


777 


sambong 


sa*lu*put pnr [ Kap ] : sukol. 


lu-ra-pa pnr [ scilo+dapa ] : nahu- 
humaling. 

sa*lu*ray png Mus [Ata] : kolitong : 


BELOTOKEN, PADANG, SIGITAN, TAKUL, 
TANGKO. 


sadu-sog png : pagdadraga sa tubi- 
gan upang hanapin ang isang bagay. 

sa"lu*sol png: pag-aalis ng anuman 
na nasa ilalim sa pamamagitan ng 
daliri. 


sadu*s it png [Kap] : tulin. 

sa-lu-tas-y6n png [Esp salutation ] 1 : 
pagbati; pagpupugay 2: bating pam- 
bungad : salutation. 

salutation (sa-lu-tey'syon) png [Ing ]: 
salutasyon. 

salutatorian (sa-lu-ta-tor-yan) png 
[Ing] : estudyanteng nagtapos bilang 
pangalawa sa valedictorian. 

salute (sadut) png [Ing] 1 : saludo 2: 
bati. 

sa-lu-yot png Bot [Ilk] : halaman 
( Corchorus olitorius) na nakakain at 
masustansiya ang dahon. 

sa*luy*s6y png: sapa. 

salvaging (sal-vey-dying) png [Ing 
salvage] 1: anumang gawain upang 
mailigtas ang ari-arian 2 : pagpapa- 
lutang sa nakalubog na barko at 
kargamento 3: sa Filipinas, pagpatay 
na isinasagawa ng mga ahente ng 
estado at taliwas sa wastong proseso 
na isinasaad ng batas hinggil sa pag- 
trato sa kriminal o bilanggo Cf sum¬ 
mary execution. 

salvation (sal-vey-syon) png [Ing] 1 : 
pagliligtas o pagkakaligtas sa panga- 
nib, pagkawasak, o matinding pag- 
hihirap 2 : tao o bagay na nagligtas 
3: kaligtasan sa pagkakasala. 

salvia (sal-vuya) png Bot [Ing] : hala¬ 
man (genus Salvia) na may bulaklak 
na matingkad na pula. 

sahvo png [Ing] 1 : sabay-sabay na 
pagpapaputok ng baril o kanyon 
lalo na bilang pagpupugay 2 : masi- 
gabong palakpakan 3: pagpapabagsak 
ng bomba nang sabay-sabay mula sa 
sasakyang panghimpapawid. 

sal*Wei png : bunton ng gawain na 
hindi nasisimulan. 


sahwdk png 1 : ligwak 2: sagwak 1 . 

sal-wap png [Ilk] : kanin sa ilalim ng 
sapin. 

sal*was*w6 png [Hil Seb War] : dawag. 

sal m y& pnd i*sa!*yd, mag*sal*y6, sal* 

ya*hfn : buhatin at ihagis. 


sal*yu*n£ png [Ilk] : isang uri ng larong 
tatsing na inihahagis ang pamatong 
barya nang pahalang. 

sam- pnl: varyant ng sang- at a gina- 
gamit sa mga salitang nagsisimula 
sa b o p, hal sambuwan, sampatak b 
dinudugtungan ng hulaping -an, hal 
sambayanan. 

sa-ma png\ : paghahalo ng isang bagay 
sa anuman 2 : pagtira o pagpisan sa 
isang bahay 3: pakikilahok sa isang 
organisasyon 4: pagsasabay sa anu¬ 
mang aktibidad o gawain 5: pagha- 
hatid sa sinuman upang mapatnu- 
bayan - pnd su*m&*ma, i*s£*ma, 
mag*s£*ma. 

sa*m£ png : puhunang isinapi sa istaks. 

sa-ma png 1: anumang mali o hindi 
kanais-nais 2: kasawiang palad : dAkes, 
daot, lain - pnr masamd. 

sa*m£d png [Hil Seb War] : sugat. 

samadhi (sa-ma-di) png 1: sa Budismo 
at Hinduismo, konsenti'asyong dulot 
ng meditasyon 2 : pinakamataas na 
yugto ng meditasyon at nakararanas 
ng kaisahan sa uniberso ang tao. 

sa*ma*fn pnd [sama +m] : dumanas 
ng kamalasan; mabigo. 

sa*ma*ka*la*wdi pnb [sa + ma + ika + 
dalawa] : pagkaraan ng dalawang 
araw. 

sa*ma*kat*w(d put [sa + maka + tu-urid] : 
kaya nga; dahil dito; bunga nito : gani, 

KAIDTO, NGAPIT, PUWES, THEREFORE. 

s^*mal png: lakas ng loob. 

sa*ma*la png Bot : uri ng storax. 

-sa*m^n png [57] : mantsa. 

s4*mang png [Ilk] : aparador na na- 
kakabit sa dingding. 

sa*mdn*sa*m£n png: singaw. 

sa-man-t^-la pnb [Kap Tag] : habang; 
sa sandali : interim, legan, ngomon, 

SAMTANG. 

S6*mar png : pulo sa Filipinas, na 
nasa timog-silangan ng Luzon. 

Sa*m6*ri*t6n png [Ing Heb] : Sama- 
ritano. 

Sa*ma*ri*t6*no png [Esp Heb] : tao 
na matulungin o mapagkawanggawa : 
Samaritan . 

samarium (sa-mar-i-yum) pngKem: 
metalikong element na matigas at 
pinilakan (atomic number 62, symbol 

Sm). 

sa*m£*sam png: taghiyawat sa mukha. 

s4*mat png 1: pinggan na yari sa 
palma 2: Bot [Kap] ikmo. 

S£*ma-v6*da png [Ing] : isa sa apat 


na Veda na koleksiyon ng mga awit 
at inaawit ng pari kung may sakri- 
pisyo. 

s£*may png [Bik Hil Tag War] : iba’t 
ibang materyales mula sa hinabing 
tela. 

sa*m£*ya png [Mag] : pagdiriwang 
dahil sa paggaling ng maysakit. 

sa*ma*yd png: kasabwat; kasapakat. 

s4m*ba png [Ing] 1: Say uri ng sayaw 
mula sa Afrika 2: Mus ang musika 
para dito. 

sam*bd png [Kap Tag] 1: pagsisimba 
2 : labis na paghanga o pagdakila. 

s&m-bag png Bot [Hil Seb] : sampalok. 

sam-b^-han png [Kap ST samba +han] : 
pook ukol sa mga ritwal at pagdala- 

ngin Cf SIMBAHAN. 

sam-bal png: salapong; sangandaan. 

sam-b^-li png Say [Iba] : sayaw na 
nagsasadula sa paglalabanan ng mga 
Kristiyanong Ibanag at ng mga Ka- 
linga. 

Sam-ba-li png: tribu at wika sa Zam- 
bales. 

sam*bam*pan*ddy png [samba+ng+ 
panday] : huwad na sumpa. 

sam*ban*tu*6d png[samba+?ig+tuod]: 
sigasig upang makuha ang layunin. 

s6m*bar*tO*lo*m6 png Bot [Esp San 
Bartolomei] : buyok-buyok. 

sam-ba-sam-b^ png 1: Zoo mantis 2: 
Bot uri ng yerBa na mapait. 

sanvbdt png: salapong. 

sam*bel png [Mag] : bagyo. 

sam-bi-da pnh [Mriv] : iba. 

sam*bi*ga png: punyal na may ukit 
ang puluhan. 

sam*bMang png [isa + na + bilang] : 
}omit. 

sam-bf-lat png: pagkuha na dahilan 
ng pagsambulat ng ibang bagay. 

S^m*bir png [Mrw\ : sabit 1 . 

sam-bi-ra png [Mrw] : mahaba at 
makitid na banderitas na isinasabit 
sa ibaba ng mamandiyang. 

sam-bft png [Bik Kap Hil Tag]: banggit. 

sam-bit-la png [Kap Tag] : bulalas. 

s^m-bod png [Seb] : kidkfd. 

sam*b6g png: bunton ng iba’t ibang 
bagay. 

sam*b6*li png [ Tag-Bag]: mga bandang 
ikat na salit-salit ang pula at itim at 
karaniwang 4-6 sm ang lapad. 

s^m-bong png [Ilk] : pagluluto nang 
bahagya lamang. 






sambong 


778 


samsam 


sartvbong png Bot [Kap Tag] : hala- 
man ( Blumea bakamifera) na ginagainit 
na s^amot ang dahon : aumon, sobsob. 

sam*b6t png: salo. 

sanvbo-ta-ni png: sinaunang pagdi- 
riwang na may kantahan, hiyawan, 
at palakpakan. 

sam-bra png [ Tau ] : pang-araw-araw 
na blusang may maikling manggas. 

sanvbu-hat png : pagsigaw nang 
sabay-sabay bago buhatin ang isang 
bagay. 

sarrvbu'kot prig Zoo [ Mrw Tau War] : 
laying. 

sanvbinkot png Z .00 : espada 3 . 

sanvbudamay pngMit : mutya mula 
sa niyog o sitrus. 

sam-bu-lat png: pagkalat at pagtila- 
pon sa maraming piraso : wAprak, 
warairak, wasdak -pnd i-sarrrbu-lat, 
mag-sanvbudat, su*mam*bu*lat. 

sarrvbiHa'wan pnr [Tau isang+bula- 
wan] : may mga guhit na dilaw, 
karaniwang tui^nitukoy sa halaman 
gaya ng mais, tubo, at kawayan. 

sam-but png [Kap] : panalo; napag- 
wagian. 

same (seym) pnr [Ing] 1: katulad 2: 
dati; walang nabago. 

S^m-fu png [Tsi] : pares ngjaket at 
pan talon na karaniwang isinusuot 
ng kababaihan. 

sa*mtd png : bulon o biglaang pag- 
bara ng pagkain o tubig sa lalamu- 
nan dulot ng di-inaasahang pag-ubo 
habang kumakain o umiinom : samp. 

sa*mt a ding png [Ilk] : napakasamang 
bunga ng kamalian. 

t 

sa-mil png 1: bubong na pawid sa mga 
bangka 2: [Bik] banig na yari sa nipa. 

sa*mMing png: balat ng kalingag. 

si-min png [Tau] : salainm. 

sa'mi*na*k5 pnr : matakaw sa mga 
bagay na matamis. 

sa*mi*rad png [Ilk] : dahon ng palma 
na ginagamit na pantakip. 

sa-mi'sen png Mus [Jap] : uri ng 
gitara na may tatlong mahahabang 
kuwerdas, at tinutugtog sa pamarna- 
gitan ng puwa. 

samdt png [Ilk] : tarnis. 

sa-mst png [Pan] 1: sarap 2: tamis. 

sa-mfz'dat png 1: lihim na pagkopya 
at pagpapakalat ng literatura lalo 
na sa mga bansang komunista sa 
Europa 2: ang literaturang ipinaka- 
kalat. 


samdang png [Tsi] : salaula. 

sam*ma*k6d png [Ilk] : suhay. 

s^m*mang png Bot [Bon] : dawa. 

sam*mi-mit pnd su*mam*mi*mit f 
mag'sam-mbmit, i*sam*mhnit [Bk]: 
kumagat sa pamamagitan ng labi at 
hindi ng ngipin. 

sam-mEsam-mbmi png Zoo [Ilk Pan] 
: salaginto. 

sam*no png [Bik] : palamuti; deko- 
rasyon. 

sa*m6 png: madamdaming paghiling 
na gawdn o ibigay ang isang bagay -: 

LUHOG, PAKiUS.AP. 

sa-m6d png [Bik] : walis. \ 

sa*mok pnr [HU Seb War] 1: ligalig 2 
2 : bulabog. 

sa-mo-sa png : pastiy na may pala- 
mang gulay o kame na maanghang 
at ipinirito. 

sa*mot png [Bik] : pagtatabi n^pag- 
kain. 

sd*mot pnb [Bik Kap Tag] : iba’t iba; 
sarisari. 

samot-samot png : bala-balaki, 

s4*mot-sa*ri png : bala-balaki. 

sa*m6*var png [Rus] : sisidlan ng tsaa 
na nagpapanatili ng init ng tubig. 

sam*p£ png : akyat. 

sam-pa-ga png Bot : hasmin. 

sam*pa*gi*ta png Bot : uri ng hasmin 
(Jasminum sambac ). 

sanvpa*gbtang-gu-bat png Bot : uri 

ng hasmin (Jasmin bifarium) na tuma- 
taas nang 2 m, may dahong biluhaba 
at puting bulaklak. 

sam-pa-gf*tang-sung*s6ng png Bot: 

uri ng hasmin Jasmin multiflarum) 
na may mabangong bulaklak. 

sam*pak pnr [HU Seb Tag] : sagad 
na pagpasok o paglubog. 

s£m*pal png : paghati sa tao mulang 
ulo hanggang paa sa pamamagitan 
ng espada. . t 

sam*p^l png f Bik HU Tag] : malakas 
na tampal sa mukha. 

sam*pa a la*t4*ya png : pananalig at 
pagsamba : faith. 

sanvp&dok png Bot [Bik HU Kap Seb 
Tag War] : punongkahoy ( Tamarin- 
dus indica) na nakakain ang bunga 
at murang dahon : sambag, sambalagi, 

SAlAMACil, SAI.OMAGI. 

sam*p4n png (: [T^i] junk 7 2: [Esp 
champan] champagne. 

sam*p^*naw png Mil : binubuo ng 


dalawa o higit pang talupad: regiment. 

sanvpa'n&'wan png [S7] 1: tropa 2: 
barkada. 

sam*p^*re png Bot [HU Seb War] : 
sinsaw-sinsawan. 

sam*p£-sam"pa’iu-kan png Bot: du- 

ramparang. 

sam*pat png [Pan] 1: salo 2 : sakbot. 

sam*p4t pnr [Bik] : magkatulad; mag- 
kamukha. 

s4m a pdw png [HU] 1: suson 2: sungki 2 . 

sam*p£y png [Pan Tag] 1: mga damit 
na pinatutuyo at nakasabit sa sam- 
payan : balaybAy, hayhay, sablay, 
salapay - pnd mag a sam'p6y, i* 
sam*pSy. 

sam a p£ a yan png [Pan Tag sampay + an ]: 
bilaran ng damit at karaniwang 
alambre o lubid : balaybAyan, saiad-ay. 

sam*p6 a ra png [isa + ng + pera] : sen- 
timo. 

sam*pi a l6ng png: sampal sa bibig o 
ilong. 

sam a prnit png : dawag. 

sanvpi-ydd png : lagalag. 

sample (sam-pol) png [Ing] 1: maliit 
na bahagi o kantidad na nagpapakita 
ng kabuuan 2 : maliit na bahagi ng 
tela o anumang kalakal 3: halim- 
bawa 1 4: specimen, lalo na para sa 
pagsusuring pang-agham. 

sdm-plo png [Pan] : sampu. 

sam-pol png [Ing sample] : halimbawa. 

sam-po-long png [S^] : pagsabunot 
sa buhok na nakapusod. 

sam-p6n ng pnu: pati. 

sam-p6r pnd mag*$am*p6r, I-sam* 
por, sam a po*rln [Ilk] : mag-ikit ng 

dalawang uri ng pisi. 

sam-pot pnr : makuha o madampot 
nang hindi sinasadya. 

sam-p6y png [Tsi] : varyant ng 

tsampoy. 

sam*pu png [Iba Tag isa+ng+puo] 1: 
pamilang na katumbas ng siyam at 
isa 2 : salitang bilang para sa 10 o X 
3: ang sukat o halaga na sampu : 
apulu, sAmplo, sampulo, sapolo, sa- 

NGAPULO, TEN. 

sanvpudo png [Bik] : sampu. 

s£m a raw^n^mag*sdm'raw, i*s6m- 

raw f Ilk] : magkulay ng asul sa sinulid 
ng cotton. 

sam-sam png [Seb] : ingay sa pagkain. 

sarrvsam png t: [Bik Kap Ilk Pan Tag] 
pagkuha o pagkamkam ng ari-arian 
2: [Kap Pan] pag-agaw. 











I 



samsampmg 


779 


sandiya 


sam-sam-pmg pngBot [Ilk Pan] : pu- 
kinggan. 

S6m*son png [Ing Heb] : pinunong 
Israelita na kilala dahil sa kaniyang 
lakas na nagmumula sa kaniyang 
mahabang buhok : Sanson. 


S&'fiaw png 1 : [Bik Tag] pag-apaw ng 
tubig at lumilikha ng maliit na tubigan 

o putikan 2: [Bik Seb ] am 3: [Hit] 
tulo 4: [Hit] gabing maliwanag 5: 
[ Seb] patis. 

sa*n£w png [Bik War] : am. 


s4m*tang png [HU Seb] : samantala. 

sanrtik png [Ilk] : tigok. 

sam*t6y png Kol [Ilk] : kontraksiyon 
ng salitang “saomi ditoy” o salita 
namin dito. 

sa*mu*ld png : tradisyon; mana. 

sa-mu-ol png : isang buo o punong- 
punong subo. 

samurai (sa*mu*ray) png [Jap] Is 
opisyal ng hukbo 2 : kasapi ng man- 
dirigmang mula sa uring feudal at 
kilala sa katangiang matapat, mata- 
pang, at masigasig. 

sa-mut png [Kap ] : halo - pnd i*sa a 
mut, mag*sa*mut, sa-mu a t6n. 

sa*mu*yaw pngBot: halaman ( Citrus 
hystrix) na mabango ang bunga na 
ginagamit na shampoo. 

sam-y6 png: halimuyak. 

san png [Esp] : varyant ng santo. 

san- pnl : varyant ng sang- at a gina¬ 
gamit sa mga salitang nagsisimula 
sa d, l, r, 5, o t, hal sandugo, sanlibo 
b dinudugtungan ng hulaping -an, 
hal sanlibutan. 


s4*na png [Mrw] : sala 1 . 

sa*n£ png [Ilk] : pagkuha ng asin sa 
pamamagitan ng pagpapakulo ng 
tubig na may asin. 

sa*nd png Bot : uri ng gabe ( Colocasia 
esculenta) na mabango. 


sa*n£ pnr [Bik] : lamang. 

nS pnr : gibang-giba; sirang-sira. 

a-na pnb [Kap Tag] : salitang nagpa- 
pahiwatig na nais mangyari o mag- 
katotoo ang isang bagay. 

s6*nam png Zoo [Tau] : langgam. 

sa a na*n6y pnh [Pan] : iba. 

s£*nang png Mus [Plw] : pares ng 
agung na tinutugtog nang sabay, 
tinatambol sa gilid ang isa, at sa umbok 
ang isa pa. 


sa a n£p pnr : puno ng likido hanggang 
sa rabaw ng sisidlan. 

Schnat png [Kap] : sinat. 

sanatorium (sa*na*tor*yum) png [Ing] 
1: ospital para sa paggamot ng mga 
sakit na malala o pabalik-balik 2 : 
sanitarium. 


s£-nay png [Ilk Pan Tag] 1 : pagpapa- 
lakas ng katawan sa pamamagitan ng 
ehersisyo 2 : paggawa nang paulit- 
ulit ng isang bagay na pinag-aaralan : 

BANSAY, ENSAYO, TUOD, WATWAT. 

sa a n£y pnr : bihasa; marunong na. 

sa a nay*s6y png Lit [pagsasanay ng 
sandy] 1: maikling komposisyon na 
may tiyak na paksa o tema, karani- 
wang nasa prosa, analitiko, at nagpa- 
pahayag ng interpretasyon o opinyon: 
ensayo, essay 2: anumang komposis- 
yong katulad nito : ensayo, essay. 

San Carlos, Lungsod (san kar-los) 

png 1: lungsod sa Pangasinan 2: 
lungsod sa Negros Occidental. 

sancta sanctorum (sangk*ta sangk* 
to*rum) png [Lat] 1: banal sa dilang 
banal 2 : tawag sa kaloob-looban ng 
isang silid o sisidlan. 

sa net if ica t i on (sangk* ti • pi • key • syon) 
png [Ing] : pagpapabanal; konsag- 
rasyon. 

sanction (sangk-syon) png [Ing] 1 : 
pahintulot; permiso 2 : pagpapatibay 
ng batas 3: a parusa sa paglabag sa 
batas o gantimpala sa pagsunod b 
probisyon na naglalaman nito 4: 
batas. 

sanctuary (sangk-twa-rf) png [Ing] : 
san tuwaryo. 

sanctum (sangk*turn) png [Ing] 1 : 
banal na pook 2 : Xo/pribadong silid 
ng isang tao. 

sand png [Ing] : buhangin. 

san*da*an pnr [isang+daan] : isang 
daan 

san*da*ig a dl*gan png [san+dnigdig+an] : 
buong daigdig. 

san*da-ka # ti png: sisidlang kahon. 

san-d^l png [Kap Tag] 1 : paglapat ng 
likod sa anuman o sinuman 2 : pag- 
daiti ng bagay na nakatayo sa isang 
bagay 3: pag-asa sa tulong ng iba : 

IRAG, PAMANYANDAL, SANDIG, SANGGIR, 

SAR.AL — pnd su a man a dai, i a san a d^l, 
san-da*l£n. 

san-da-IT png [isa+dali] 1: ang ika- 
animnapung bahagi ng oras : minute, 
MINIJTO 2 : maikling panahon : bekta, 
DALIKYAT, KANITO, SAGULI. 


sa a na*t6r a yO png [Esp sanatorio] : sa¬ 
natorium. 


s4n-da a !6 png Bot [Esp] : apalit. 
Scm-dals png [Ing] : sandalyas. 


sandalwood (san-dal-wtid) pngBot 
[Ing] : apalit. 

san*d6hyas png [Esp sandallas] 1 : 
sapatos na may suwelas na karani- 
wang katad at may istrap na nakakabit 
sa paa 2 : alinman sa iba’t ibang ma- 
babang sapatos : sandals. 

S^n*dan png [Bik] : palengke. 

san*dat pnr : busog na busog. 

san°d^ a ta png [Kap Tag] : bagay na 
idinisenyo o ginagamit upang maka- 
sugat o makasakit, hal patalim, baril: 

ARMAS, GEMAAN, HINGANIBAN, IGAM, 
WEAPON. 


s<^n a da a ta a han png [sandata + han] : 
pangkat na may sandata at handang 
makipaglaban. 

san*daw-san*daw p?ig Lit [Tbw] : 
awit ng pag-ibig ng lalaki para sa 
babae. 

san*da*yong png [ Mrw Seb] : alulod. 

sand'bag png [Ing] : sako na puno 
ng buhangin at karaniwang ginagamit 
bilang pansamantalang depensa laban 
sa pagsabog o baha. 

sand-blast png [Ing] 1 : pagbuga ng 
hangin o singaw na may halong pi- 
nulbos na diyamante upang pala- 
mutian ang matitigas na rabaw, gaya 
ng kristaf, bato, o metal 2 : kasangka- 
pang ginagamit sa gayong gawain. 


„ndbox (sand-bax) png [Ing] 1: 
kahon ng bul^angin na ibinubudbod 
sa riles ng tren upang hindi clumulas 
2 : buhanging nasa kahon at pinag- 
lalaruan ng mga bata. 

sandcastle (sand*ka*sel) png [Ing] : 
buhanging kastilyo. 

sand dune (sand dun) png [Ing] : 
umpok ng buhangin na dulot ng 
bugso ng hangin. 

sand glass (sand glas) png [Ing] : 
hourglass. 

sandhi (san*di) png Gra [Ing] : pro- 
seso ng pagpapalit ng porma ng mga 
salita bilang resulta ng posisyon nito 
sa pangungusap kung binibigkas. 

San Diego (san di*ye*go) png Lit 
[Esp] : pangalan ng bayan at pangu- 
nahing tagpuan sa Noli Me Tangere. 

san-dig png [Bik HU Mag Mrw Seb 
Tag War] : sandal. 

san*di*gan png [sandig + an] : anu¬ 
mang bagay na masasandalap o mala- 
lapatan ng likod : hiligan. 

san-dhkit pngBot : halaman {Plum¬ 
bago Zeylanica) na makahoy. 

san*di a ya png Bot [Esp sandia] : 
pakwan. 



sandman 


780 


sanghap 



sand-man png Mit [ Ing] : lalaking 
naglalagay ng buhangin sa mata ng 
inga bata upang patulugin ang mga 
ito. 


sarvdo png \Jap] : kamisetangwalang 
manggas, karaniwang yari sa cotton. 

san*d6k png [Hil Mar Seb Tag War\ 
1: pansalok na may mahabang ta- 
tangnan at ginagamit sa pagkain 2: 
pagkuha o pagsalok ng anuman mula 
sa isang sisidlan : aklo, kaloda, kAn- 
dos, luwAg 4 , sidu - pnd mag*san*d6k, 
su a man a d6k, sarvdu*kin. 


san* do I png [Seb] : sa sinaunang lipu- 
nang Bisaya, ritwal upang umulan sa 
panahon ng tagtuyot. 

s£n*dol /wdmag a s6n a dol, su a m£n a 
dol, i*s^rvdol : matalisod; madapa. 

s&rt'doy png [HU] : kunang yari sa 
kawayan o rattan. 

sandpaper (sand-pey-per) png [Ing] : 
liha; papel de liha. 

sandpiper (sand-pay-per) png Zoo 
[Ing] : ibon (family Scolopacidae) na 
maliit at naglalagi sa tubigan. 

sandstorm (^and-is-torm) png [Ing] : 
bugso ng hanging napakalakas at 
nagtataglay ng maraming buhangin. 

san-du-go png [Kpp Tag War isa + na 
+ dugo] : kasunduan na pinagtitibay 
sa pamamagitan ng pagsugat sa sarili 
ng mga kalahok, pagpatak ng dugo 
sa isang sisidlan, at pag-inom sa dugo : 

BLOOD COMPACT. 


san a du*rot png [Seb] : laguyo. 

sandwich (sand-wits) png [Ing] : ti- 
napay na may dalawa o higit pang 
piraso, may palamang karne o keso, 
at iba pa. 

sa*neb png [Ilk Pan] : tambang. 

sa*neng pnr [Ilk] 1 : labis ang pagka- 
kaluto 2: naluoy dahil sa sobrang 
dami ng tubig. 

sa*n6*pa png [HUIlk Seb Tag] : pala- 
muting inilalagay sa mga gilid. 

San Fer a n6n a do png 1 : kabesera ng 
Pampanga 2: kabesera ng La Union. 

san francisco (san fran-sis-ko) png 
Bot [Esp] : palumpong ( Cordiaeum 
variegatum) na makapal at mabala- 
hibo, may iba’t ibang hugis ang dahon, 
at may bulaklak na walang talulot : 

CROTON, SAGILALA. 

sang- pnl [isa+ng] \: pambuo ng 
pangngalan at nagsasaad ng kabu- 
uan, hal sang-angaw, sangmaliwanag 
var sam-, san- 2: pambuo ng pang¬ 
ngalan, dinudugtungan ng hulaping 
-an ang salitang ugat, at nagsasaad 


ng malaking kabuuan, hal sangkata- 
uhan. 

Scbnga png Kar [Pan] : eskuwala. 

sa a ng3 png 1: [Bik Kap HU Ilk Mrw 
Pan Seb Tag War] bahagi ng punong- 
kahoy o halaman na tumutubo sa 
pinakakatawan at may mga dahon 
Cf tangkay 2: bahagi na humihiwa- 
lay ng tunguhin o pupuntahan, gaya 
ng sanga ng ilog at lansangan 3: [Iva] 
dangkal. 

sa*ng& png Zoo [Seb Tag] : salanga. 

s£*ngab png 1: pook na naiinitan ng 
apoy, araw, at katulad 2: pag-inom 
nang pinipigil ang paghinga 3: 
muhon. 

sa-ng£g png 1: bahaw na iniluto sa 
kaunting mantika at bawang, at ma- 
limit inihahain sa almusal : mores- 
queta tostada, sinangAg 2 : pagluluto 
sa kawali : busa, busi, buta, sAnlag, 
sanglil - pnd: mag # sa - ng6g, i # sa* 
ng&Q. 

sa*nga*Mi png [Ilk] : panaunin. 
sa*ng^l png [Bik Tag] : duldol. 

sa*ng£l ^nrfma-sa-ngdl, sa-nga*lin: 

matanggal o tanggalin ang malaking 
sanga ng punongkahoy. 

sa*n^l pnr : bakli; tanggal. 

sa-ngap png 1: pag-inom nang nina- 
namnam ang sarap 2: langhap. 

sa-nga-pu*io png [Ilk] : sampu. 

sa*ngat png [Kap Tag] 1: kalawit; kavvit 
2: aab; aak 3: suporta o tukod ng 
anuman upang hindi mabuwal o 
mahulog 4: Ana hugpungan ng mga 
buto na naiikot: socket 5: [Ilk] sisi 
6 : [War] singkaw. 

s£ng-at png [Ilk] : akyat. 

sang-^w png [Ilk] : singasing - pnd 

su a mang-diw f sang-a-w6n. 

sa*ng^y png 1: kasapi o bahagi ng 
lawas o sistema 2: lokal na dibisyon 
ng isang opisina, negosyo, at iba pa 
3: sanga 4: dibisyon ng isang pamilya 
5: [Hit Seb Tag War] tukayo. 

sang*bay pnr [War] : akbay. 

s£ng*bo png [Kan] : ritwal matapos 
makatanggap ng magandang kapa- 
laran sa buhay. 

sa*nger pnr [Ilk] 1: tapang kung sa 
alak 2: lasenggo. 

s£ng*ga png [Seb] : salalay. 

sang-ga png 1: [Bik Kap HU Ilk Iva 
Pan Tag War] anumang nakapanga- 
ngalaga o nakasasagka ng sira o sakit 
kung matamaan 2: [Kap HU Ilk Pah 
Seb Tag War] pagsasama bilang isang 
pangkat o koponan. 


sang'gd png [Hil War] : salalay. 

sang*ga*l^ng png [Kap Tag] : anu¬ 
mang depensa o proteksiyon laban 
sa anumang magbibigay ng sakit o 
kapahamakan. 

sang*ga-la*yS png : pagsasabi ng 
damdamin o sama ng loob. 

sdng*ga a n6 png [Esp zangano] 1 : tao 
na bulakbol 2: tao na walang galang 
o bastos. 


sang a ga*nu-man png [ isa+na+gaano + 
man] : anumang halaga o kantidad. 

sang*g£w png [Ilk]: pang-itaas na biga, 
mabigat, at nakapatong sa dalawang 
batangan ng habihan. 

sang*ga a wa a IT png: alahas na huwad. 

sang-ga*yad pnr: sumayad at hinila 
sa sahig, gaya ng laylayan ng saya. 

sang*g? png : sagi. 

sang*g(r png [Ilk] \ sandal. 

sang*g6l png 1: batang napakaliit o 
kapapanganak, lalo na kung hindi 
pa nakalalakad : baby 1 , puya, ugaw 2: 
pinakabatang kasapi ng pamilya, 
pangkat, at iba pa 3: tao na mahal 
4: [Ilk] kawing ng tanikala. 

s£ng a got png 1: [Hil Seb War] pag- 
dalisay ng tuba mula sa puno ng niyog 

O. r VUl ^h Tn'u 1 


sang*g6t png: karit na panungkit ng 
niyog. 

sanggul png Ana [Kap] : pusod. 

sang a gu*may png Bot: uri ng dapo 
na may dilaw na bulaklak. 

sang a gu a ni pnd i a sang a gu a ni mag a 
sang a gu a ni, su a mang a gu a ni, sang* 
gu a ni*in [Kap Tag] : lumapit sa sinu- 
man upang humingi ng payo; kumon- 
sulta. 


sang a gu a ni a 6n png [sangguni + an] : 
lupon na pinagkokonsultahan ng 
mga bagay na dapat gawin : council, 
kalupunAn 2 , konseho. 


s^ng*gu*ni* 

ng mga konsehal : hunta munisipAl, 

KONSEHO MUNISIPAL. 



sang-gu a nf*ang pan*la a la a wf a gan 

png: lupon ng mga bokal ng lalawi- 
gan : hunta probinsiyAl, konseho 

MUNISIPAL. 


s6ng a gu a ni a 6ng p6n a Iung a s6d png: 
lupon ng mga konsehal ng lungsod 
Cf cabildo. 

sang-giryd pnr: kumikiling sa sinu- 
mang may kapangyarihan. 

sang*h^n png Zoo [Seb] : salanga. 

sang a h£p png: paglanghap sa pama¬ 
magitan ng nakabukang bibig. 






sanghaya 


781 


sanitation 


sang*hd*ya png: kaakit-akit na bango 
Cf HALIM UVAK. 

sang-hfd png : amoy na napakabaho 

Cf SINGHOD. 

Sang-hi-yang png Say [Tag] : sayaw 
sa apoy na isinasagawa sa Alfonso, 
Cavite. 


sang*h6d png: amoy na mabaho. 
sa*ngi png Ana [Pan] : bibig. 
sa*ngi png [Bon] : hape-eng. 
sa*ngfd pnr [Kap] : kabila. 


•ngig png Bot: yerba (O. Basilicum) 
na isinasangkap sa pagkain ang aro- 
matikong dahon : sweet basil. 

s£*ngit png [Ilk] : iyak. 

sang-it png: pagkasabit sa sanga ng 
isang bagay na nahuhulog. 

sdng*ka png [ Seb] : sa sinaunang 
lipunang Bisaya, pagkikil ng ngipin 
upang pantayin. 

sang*kd png ; sagupaan; labanan; 
tunggalian. 

sang-ka, sang-kS png: hinukay na 

daluyan ng tubig at higit na maayos 
kaysa bangbang : kanal. 

sang-kad png [Bik] : baklad. 

sang*ka*e*bd pnr [Pan] : sakbfbi 1 . 

$ang*ka*Hi png [Pan] : panauhin. 


sang*ka*ka png [Esp chancaca] 
notsa. 


pa- 


sang-ka*ka png [Bik] : matamis sa bao. 

sang-kdl png: paninigas ng suso dahil 
puno ng gatas. 


sang*kdl/wisu*mang*kdl f sang-ka* 

tin : sumuso, karaniwang gamit sa 
tuta, bulo, at ibang hayop. 

sang*ka*lan png: makapal at karani¬ 
wang malaking bloke ng kahoy na 
pinagtatadtaran at pinaghihiwaan 
ng gulay, karne, at iba pa : giripa, 

LANGDET, TALAGDANAN. 


sang*kdn png [Kap] : bintang - pnd 

mag a sang*kdn, su-mang/kdn, i- 
sang*kdn. 

sang*kap png 1: [Bik Kap HU Seb Tag 
War] bagay na bumubuo sa anuman 
2: [Kap HU Tag] lahok o halo sa 
anuman, gaya ng sa pagkain : rekAdo. 

sang*kd*pat pnr [isa+ng+apat] : sai- 
kapat. 

sang*ka*pu*lu*dn png [ isa + na + ka + 

pulo + an] : buong kapuluan. 

sang*ka*ta*u*han png [sang+ka+tao+ 
han] : kalahatan ng mga tao. 

sang*kd*tay png [isa + na + katay] 1: 


isang pirasong hiwa ng karne : hilis, 
tahada 2 : isang tumpok ng isda o 
tali ng gulay. 

sang*kat*l6 png [isa+ng+ika+tatlo] : 
saikatlo. 


sang-kdy png [Tag War] : kaibigan. 

sang*ka*yaw png 1 : mesang makitid 
na yari sa kawayan 2 : anumang su- 
porta o hawakan upang maging ma- 
gaan ang dinadala, gaya ng sa pingga 
3: patungan ng paa, gaya ng sa silya 
at mesa. 

* 

sang*ke png Bot [Tsi] : aromatikong 
yerba ( Illicium verum) na ginagamit 
na pampalasa at pampabango ng 
pagkain ang pinatuyong bulaklak 
var sangki : Chinese anise. 


sang*kl6’tas png [Esp chancletas] : 
bota. 

9 

sang*k6 png [ Tsi] : tawag sa ikatlong 
nakatatandang kapatid na lalaki Cf 

DIKO, KU\A. 


sdng*kob pnr [Bik] : sukob - pnd 

mag a s£ng a kob, i*sdng*kob. 
sang*k6t ^nt/ma a sang*k6t f i-sang* 

k6t : mapasama o madamay sa isang 
pangyayari o kapahamakan. 

sang*kut*sd png [Bik HU Seb Tag Esp 
salcochar] 1: pagpapakulo sa tubig 
at asin : wangren, iiambong, pinaiumba 
2 : pagpapalambot ng pagkain sa 
mantika hanggang lumabas ang 
katas bago lagyan ng sabaw. 

sang*Id png [ Tsi Kap Ilk Tag] 1 : pag- 
bibigay ng ari-arian sa nagpapautang 
bilang seguridad, sakali at hindi ma- 
kabayad ng utang : ipoteka, mortgage, 
prenda 2: kasunduan sa transaksiyong 
ito : ipoteka, mortgage, prenda. 


sang*l£ a an png [sangla+an] : pook o 
tindahan na tumatanggap ng sangla. 

sdngdad png [HU] 1 : tira 2: [Kap] 

pagkakatulad. 

sang*lad pnr [HUIlk Kap Seb Tag War] : 
hinggil sa mga sasakyang-dagat na 
malapit sa daungan ngunit hindi tu- 
luyang dumadaong. 

sang-ldy png [Kap HU Ilk Pan Seb Tag 
War] : negosyante; mangangalakal. 

sang*li png [Bik] : palit. 

sang*ma*li*wd*nag png [sang + mali- 
wanag] : uniberso. 

sang*muk*ti pngAst: mantsa sa mukha 
ng bilog na buwan. 

sd*ngo png Ark [Ilk] : patsada. 

sd*ngod pngMit[War] : an ting-anting; 
agimat. 

sa*ng6d png : bagay na nakatitisod 
sa daan. 


sdng-or png Med [Ilk] : pag-ubo nang 
may dugo : hemoptysis. 

sa*ngoy png [ Tsi] : pagtataas ng mukha 
at pagsara ng mata ng sanggol ha- 
bang ngumingiti o tumatawa. 

sang*pu*tan png Lit [HU] : salawikain. 

sdng*rad pnr [Bik] : sadsad. 

san*gra*d6r png Med [Esp] : phlebo¬ 
tomise 

san*gra*du*ra png Med [Esp] : phle¬ 
botomy. 

sangria (sang*ri*ya) png [Esp] 1: 
pulang alak na may lemonada at 
prutas 2: Med phlebotomy. 

sang-sdng png: amoy na mabango 
at masidhi : aumyo 2 , wamyon, humot. 

sang-u*sd*pan png [sang + usapan] : 
kasunduan. 

sdng*yad pnr [HU War] : sadsad. 

sdng*yaw/m^mag*sdng a yaw, i a sdng* 
yaw, sang-y£*wan [5^] : ibalita; 
ipahayag. 

sang*ya*wd pngKem: sulfur. 

sang a y6d png: singaw; amoy. 

San*h6d*rin png [Heb] : pinakamataas 
na konseho ng mga Hudyo sa sinau¬ 
nang Herusalem at responsable sa 
pagbibigay ng sentensiyang kamata- 
yan kay Hesus. , 

• 

sarThi^ng-: dahilan. 

sd-nib png [Kap HU Seb Tag War] : 
anumang pinagsama <2> pinaghugpong. 

sa*ni*ddd png [Esp] : sanitation. 

sa*nik*wd png [Ilk] : yaman. 

sa-nmg-i png [Ilk] : paghikbi. 

sd*nip png: likidong lumigwak o tu- 
mulo. 

sa*nip png 1: [Kap] samid 2: [Ilk] 
pumpon ng mga bulaklak ng palma. 

San l a si a dro^g': sa Katoliko Romano, 
patron ng mga magsasaka; ipinagdi- 

riwang ang pista tuwing 15 Mayo. 

»* 

^ . 

sanitarium (sa-ni*tar*)Tim ) png [Ing] : 

institusyon para sa pangangalaga ng 
kalusugan o pagpapagaling ng sakit: 
sanatorium 2 . 

sanitary (sa*ni*ta*ri) pnr [Ing] 1: 
pangkalusugan 2 : malinis; walang 
impeksiyon o mikrobyo. 

sanitary napkin (sa-ni-ta-ri nap-kin) 
png [Ing] : pad na ginagamit kung 
may regia : pasador 1 . 

sa a ni*tdr a yo png: opisyal nanag-iinS- 
peksiyon ng sanidad. 

sa*nf*tas png Bot [Iba Ilk] : mansanitas. 

sanitation (sa-ni-tey-syon) png [Ing] 











samtsit 


1: kondisyong malinis : sanidad 2: 
paraan ng pagtatapon ng dumi o 
basura : sanidad. 

* sa-nit-sit png [Pan] : sagitsft. 

San Jose (san ho-se) png 1: sa Bib- 
liya, karpinterong asawa ni Birheng 
Maria 2: kabesera ng Antique 3: 
lungsod sa Nueva Ecija. 

san-ka png [Pan] : subo -pnd i-Scin- 

ka, su-man-ka, mag-san-ka. 

san-la png [Seb War] : ketong. 

san-la png: varyant ng sangla. 

san-la-bi png [Pan] : magdamag. 
san-lag pnr [HU Seb] : sangag. 

san-lig png: varyant ng sanglag. 

sanlibo pnr [ isang+libo ]: isang libo 

san-li-bu-tcin png [sang + libot + an] : 
uniberso. 

san*ling png 1: lupang pula 2 : kulay 
na ginintuang dilaw 3: moralidad. 

san-long png: silo o patibong para 
sa mga ilahas na bibe. 

sa-nog png 1: mababang dahilig 2: 
munting ilog sa dahilig. 

sa*nok png [Pan] : ngalit. 

sa-nong png [Mrw],: puluhan. 

San Pab-lo png 1: sa Bibliya, a da¬ 
ting si Saul na tagausig ng mga apos- 
toles ni Rristo b nagsulat ng ilan sa 
mga epistola at ng Aklat ng mga 
Pahayag 2: lungsod sa Laguna. 

San Roque (san ro-ke) png [Esp] : 
prusisyon kasama ang estatwa ni San 
Roque upang maiwasan ang anumang 
sakuna at epidemya. 

sans - pnl [/ng] : wala; kawalan. 

san-sa-ld /;ndsan-sa-ld-in, su-man- 
sa-ld : sawayin; pigilin. 

san-sang png [Ilk] : salang 2 . 

san*s£w png Bot : baging ( Cissapelos 
pareira) na ginagawang lubid ang 
himaymay at lason ang ugat: himpa- 

PARA, KALAAD, KALA-KAL AMAYAN. 

sanscullote (sans-ku-lot) png [Fre] 

1: mababang uri ng republikano 
noong rebolusyong French 2: repub- 
likanong radikal. 

san-se png [Tsi] : tawag sa ikatlong 
nakatatandang kapatid na babae Cf 

ATE, DITSE. 

san-sfg-lo pnr [isang+siglo] : isang 
siglo 

san-si-nu-kob png [isa + na+ s + in + 
ukob] : uniberso. 

san-si-nu-ku-ban png [sa?ig + s + in + 
ukob + an] : sansinukob. 


782 


sapad 


S^ns-krit png [/ng] : isa sa sinaunang 
wika ng India : Sanskrito. 

Sans-kn-to png [Esp] : Sanskrit. 

S£n-son png [Esp] : Samson. 

sans-se-rif png [/ng] : uri ng tipo na 
walang serif. 

s£n-ta png [Esp] : babaeng santo. 

san-ta png [5e/] : pigil; supil. 

Santa Claus (san-ta kloz) Mit [Ing] : 
tao na sinasabing nagbibigay ng 
regalo sa mga bata tuwing bisperas 
ng Pasko. 

Santa Cruz (san-ta krus) png: kabe¬ 
sera ng Laguna. 

s£n-ta-e-l6*na png Bot: punongkahoy 
(Leucaena glauca) : ipil-ipil. 

san-ta-kru-san png [Esp santa+cruz 4- 
Tag an] : prusisyon tuwing buwan 
ng Mayo na gumugunita sa pagha- 
hanap ni Santa Elena sa krus na 
pinagpakuan kay Kristo at tinatam- 
pukan ng mga sagala. 

san-tan png 1 : Bot [Bik Kap lba Tag] 
palumpong ( Ixora stricta) na may 
mga uri na pula, dilaw, o puting bu- 
laklak 2: matamis sa bao. 


Scin*ta Se-de png [Esp] : ang opisina 
o hurisdiksiyon ng Papa. 

san-t6l-mo png [Esp San Elmo] : ma- 
ningning na liwanag na karaniwang 
likha ng elektrisidad na makikita sa 
tore ng simbahan o tuktok ng pu¬ 
nongkahoy : igneo, St Elmo’s Fire. 

san-ti-nak-p&n png [sang+t+in+akip + 

an] : uniberso. 


san-ting png 1: papatinding init ng 
araw o gamit na de-koryente 2: [Kap 
Pan] : ganda ng gamit. 

san-ting png Bot [Sul] : tsaanggubat. 

san-tf-si-m & pnr [Esp] : pinakabanal, 
san-tJ-si-mo kung lalaki. 

S^n-to png [Esp] 1 : sa Katoliko Ro¬ 
mano, tao na idineklarang banal ng 
simbahan : saint, St 1 2: titulo ng 
isang santo o arkanghel : saint, St 1 
3: imahen o larawah na makikita sa 
simbahan at tahanan ng mga Kato¬ 
liko : saint, St 1 , san-ta kung babae. 

Santo Domingo (san-todo-mmg-go) 
png [Esp] : (1170-1221) fraileng nag- 
tatag ng ordeng Dominiko noong 

1215. 


san-tol png Bot: punongkahoy (San- 
dorium indiicum) na may bungang 
nakakain o ginagawang pang-asim : 
hantol, pantol. 


san-to-lf-na png Bot [Ing] : palumpong 
(genus Santolind) na aromatiko, 


maliit, at karaniwang dilaw ang bu- 
laklak. 


santonica (san-to-nf-ka) png Bot [/ng] : 
palumpong ( Artemisia cina) na na- 
kukunan ng santonin. 

s^n-to*nm png Kem [Ing] : droga na 
nakalalason, mula sa halamang san¬ 
tonica at ginagamit na pamatay ng 
mga parasito : santonina. 

san-to-ni-na png Kem [Esp] : santonin. 

Santo Nino (san-to nin-yo) png [Esp]: 
artg batang si Hesus. 

Sein-to o-le-6 png [Esp] : ang sakra- 
mento ng pagpapahid ng banal na 
langis sa naghihingalo : unction. 

San-tung-kis ba-lan-tu-kfs! pdd [57]: 

Balantukis! 


san-tu*r6n png [Esp] : tao na nagba- 
banal-banalan. 

san-tu-wdr-yo png [Esp santuario] 1: 
banal na pook, gaya ng simbahan 
2: pook na kanlungan 3: kaligtasan 
4: pook na ligtas para sa mga ibon 
at iba pang hayop .- sanctuary. 

san-y£-ta png [Ilk] 1 : mamahaling 
bato 2 : kagandahan; kahinhinan; 
karilagan 3: kinang. 

sa-6 png t : kable o lubid na ginaga¬ 
mit sa pagpupugal sa piyer 2: [Ilk] 
a sabi; wika; salita b Gra pangu- 
ngusap. 

sa*og png : sapa. 

sa*6g png Bot: buyo na ilahas. 

s£*om png [Mar] ; kalubkob. 

s4-ong png [Kal] : uri ng kuwintas na 
karaniwang gawa sa ngipin o buto 
ng maliit na hayop. 

sa*6ng png [Ilk] : garing. 

sa-6p png: pagkakalapit ng dalawang 
tao. 


sa*6t png [Mrw] : sagupa. 

sa*6y png : paglilinis o pagpapakin- 

tab ng ginto : buli. 

* 

sap png [Ing] 1 : dagta; katas 2: tao 
na tanga. 


sa*p£ png [Iba Ilk Kap] 1 : nalabing 
pagkaing nasa bibig pagkatapos na 
manguya nang mabuti 2 : natira 
matapos ngatain ang buyo : sapal. 

sa*p£ png [Bik Kap HU Tag War] : ma¬ 
liit na batis : brook, creek, labak 4 , 

WAIG, WEG, SALUYSOY, SAOG. 


sa-pad png 1 : balat para sa tambol 
2: [Bik Ilk Pan Tag] piling. 

sa-p£d pnr 1 : may patag na rabaw; 
walang umbok o uka : lapad, pAtad 
2: patag na pahalang 3: [Iva] a ba- 
lakang b piling ng saging. 












sapagka 


783 


sapot 


sa*pag*k£ pnt: sinaunang anyo ng 

sapagkat. 

sa-pag-k&t pnt [sapagka+at] : bagong 
anyo ng “sapagka at” at nanganga- 
hulugang “sa dahilang”; dahil sa. 

sa-pa-ha png: sangkapat na tahel. 

% 

sa*p6*it png Med: sugat sa bituka. 

sa*pak png 1 : [ Tsi] tunog na nalilikha 
kapag kumakain 2: suntok -pnd S3* 

pa-kfn, ma*sa*p£k. 

9 

sa-pdk pnr 1: magaling 2: bakli. 

s£*pa*k£*tan png [ sapakat+an ] : sab- 
watan. 

Sci-pal png [Bik Kap Seb War ] 1 : labi 
ng kinudkod na niyog matapos ma- 
katas ang gata 2: ang wala nang katas 
at lasang natitira sa pagkain pagka- 
tapos na manguya at masipsip nang 
mabuti 3: paghamak sa kapuwa 4: 
ang pagpapalagay na walang kaya o 
talo sa anumang paligsahan : ingosa, 

KARALONG, KINUPSAN, KOPAG, NGOLA, 
SAPA, UGASIP. 

sa-pal png [Kap] : gamft na gugo. 

s£p-al png [Ilk] : dantayan. 

sa-pal pnr : walang pagkakataon 
upang manalo. 

sa-pa-la pnr: imposible; hindi maa- 
aring mangyari. 

s£*pa*la*r£n png [Kap Tagsa + palad 
+«n] : pagsuong o pagharap sa anu¬ 
mang panganib o anumang gawain 
nang hindi iniintindi ang kahihinat- 
nan ng sarili. 

sa-pa-na-hon png [sa+panahon] : bu-^. 
wanang pagreregla. 

sa*p£ng png Bot : sibukaw. 

sa-pan-ta-h£ png: hula; akala; hinala. 

sa-pa-sap pnr [Ilk] : laganap. 

Sci-pat png 1 : [Kap] dumi sa balat 2: 
hayop. 

sa*p£t pnr [Kap Ilk Tag] 1: hinggil sa 
pagiging katamtaman ng anuman 
2: hindi kulang : husto. 

sa-pd-ta png [War] : bakal ng kabayo. 

sa-pa*td png [Ilk] : sumpa. 

sa*pa-te-n-ya png [Esp zapatena] : 

tindahan o pagawaan ng sapatos. * 

sa # pa a t6 a ro png [Esp zapatero] : tao 
na gumagawa ng sapatos. 

sa*pa*til*ya png [Esp zapatilla] 1: tsi- 
nelas na pambabae na may mataas 
na takong 2: pitsa ng gripo o bomba 
ng tubig, karaniwang gawa sa goma. 

sa a pd*tOS png [Esp zapatos] : panla- 
bas na proteksiyon ng paa ng tao, 
karaniwang gawa sa katad at may 


matigas na suwelas : shoes. 

sa"p6t-sa*p£t png Zoo [HU] : kulisap. 

Scbpaw png 1 : unang bunga ng pu- 
nongkahoy 2: maagang pamumunga 
3: unang sibol ng mga butil ng palay 
4: pagkakaroon ng sakit sa balat 5: 
[Bik] bangkang palayag. 

s£‘paw pnr [War] : nakaharap sa 
silangan. 

sa*pa a y£n png [Ilk] : eheng ikiran ng 
sinulid bago maghabi. 

sap-da pnr [Ilk] : sadsad. 

sa*pi png 1: pagsama 2: pagsosyo sa 
puhunan o istak 3: anumang pam- 
patibay o nagpapalakas : lapi. 

S&*pid png \ bagay na naiiwan o du- 
mirikit sa bibig ng sisidlan matapos 
ma.gbuhos o anumang katulad na 
aksiyon. 

sa*pi*gar png [Pan] : sagi 1 . 

sdp-il png [Ilk] : patpat na matulis at 
panghukay. 

sa-pin png 1: [Bik Hil Iba Ilk Kap Pan 
Tag] anumang inilalagay sa ilalim 
ng isang bagay na nagsisilbing takip, 
proteksiyon, o kutson : ap-ap, apis, 
hanig, lapis 2: [Esp chapm] kotso 3: 
[Ilk] panty 4: [Iba Pan Tag] tela na 
inilalagay sa siya -pnd mag*sa a pin l 
i a sa a pm, sa a pi a n£n. 

sd*ping png: pagpipiloto ng bangka. 

sa*pi a ngi png [Mrw] : langkay 1 . 

sa'phnit/mgl: j5^palumpong (genus 
Rubus) na matinik at kapamilya ng 
blackberry : sarsamora 2: box las na 
kahugis ng berry. 

sa a pi a mt png\ : borlas 2: [HU] dawag. 

sa*pin a sa a pin png 1: Bot dayang 3 2: 
uri ng puto na iniluto sa gata at may 
iba’t ibang kulay ang bawat suson. 

sa*pin-sa*pin pnr: magkakapatong; 
suson-suson. 

S^ a pi a r6 png [Esp] : sapphire. 

s£*pi a sa a pi png [Bik Kap Pan Tag] : 
bulador 1 . 

s£ a pit png 1: dumating sa patutungu- 
han 2: maabot; abutin 3: resulta o 
wakas ng isang pangyayari 4: [Pan] 

sala-/mdsu a ma a pit, ma a ka a s6 a pit, 
sa-pi*tin. 

sa*pi*y6 png Kar [Hil Mrw War] : 
katam. 

sap*l£d png 1: sagka o harang upang 
pigilin ang pagkalat ng mga piraso 
ng butil o anumang bagay 2: pagsa- 
way; pagbawal. 

sap a l6*la png [Kap] : tagumpay. 


sap-lfd png [Kap] : hagupit; matinding 
bira o banat. 

sap* I it png : pagtama o paghampas 
na pahiiis. 

sap*lod pnr [War] : pakla. 

sap-long pnd mag a s£p a long, su-map* 
long, sap a lu a ngin, i a s^p a long [Hil 

Seb] : putulin sa pinakaugat. 

% 

sap*lot png: damit. 

sap*lung png [Seb] : potlong. 

sap*na png [Bik] : saing. 

sap-nan pnd: tinipil na sapinan. 

sap*nit png 1: sugat na likha ng saplit 
ng anumang bagay na matalas 2 : 
Bot uri ng matinik na baging sa 

gubat : KABIT-KABAG. 

s£p*not png [War] : pagiging madikit. 

sap*n6t png: damit. 

s4p*not pnr: may kalagkitan; malag- 
kit-lagkit. 

sa-po png 1: pagsalo sa pamamagitan 
ng palad upang hindi mahulog : sa- 
pupo 2: [ Seb Tag War] paglalagay ng 
tukod o suporta sa ibaba 3: pulang 
okre na ginagamit sa pagpapakintab 
ng gin tong rabaw 4: lupang pula 5: 
metalikong pabalat o rabaw 6: [Ilk] 
ungguwento - pnd sa*pu a hin, su a 
ma*p6, ma*sa*po. 

* w 

sa-po png : tuod ng punong saging 
matapos putulin. 

sa*p6d ^w^sa-pu-din, su*ma*p6d, 

i a si a na*p6d [Bik War] : sagipin; su- 
magip. 

sapodilla (sa-po-dMa) png Bot [Ing] : 
matigas na punongkahoy (Manilkara 
zapota) na rnalaki, laging-lunti, at 
may nakakaing bunga. 

sa-pok png [War] : basura. 

sa*p6k png 1: malakas na suntok sa 
mukha-/??iJsa*pu*kin, ma*na a p6k 

2: [Pan] alikabok. 

sa*pol png [Ilk]' : kita; hanapbuhay. 

sa*p6l /mdsa*pu*lm, ma*sa*p6l: pa- 

tamaan o tamaan nang matindi o 
buong-buo. 

sa*p6l pnb : sa Simula pa lamang. 

sa*p6*lo png [Mnv] : sampu. 

sap-6ng png [Sdi>] : bumbon. 

sa*p6 a nin png Bot [Ing] : alinman sa 
pangkat ng halaman ( Quillaja sapo- 
naria) na ginagamit na sabon at 
sangkap sa pamatay ng a£oy. 

sa-pot png 1: [Bik Hil Ilk Tag] damit 
o kumot na ibinabalot sa patay at 
karaniwang itim 2 : hibla at bahay 
ng gagamba. 






784 


sarili 


sapot 


sa*p6t png 1: labanan ng alagang ga- 
gamba 2 : [Seb] damit. 

sa-p6-te png Bot [Esp zapote ] : punong- 
kahoy (Diospyros ebenastef) na tumataas 
nang 15mat nakakain ang matamis 
na bunga Cf tsiko. 

sapphire (sa-fayr) png [Ing] 1 : hiyas 
na mamahalin, naaaninag na bughaw 
at may corundum 2 : mamahalin, 
naaaninag na corundum ng an urn ang 
kulay 3: ang matingkad na bughaw 
ng sapphire : sapiro. 

sap*p6t png [Iba ] : tunog ng pagkain 
ng mga baboy. 

saprophile (sa*prodayl) png [Ing] : 
bakterya na nabubuhay sa bulok na 
bagay. 

saprophyte (sa-pro-fayt) png [Ing] : 
halaman o mikroorganismong naka- 
tira sa patay o nabubulok na organi- 
kong matter. 

sap'Sbp png Zoo [Bik HU Ilk Kap Tag] : 
uri ng isda (genus Leiognathus) na 
maliit, sapad, at bilugin ang katawan, 
karaniwang humahaba nang 10 sm : 

BAGBAGSANG, O ALU PAN I, LAWAY-LAWAY, 
LUMO-AN, PALANGAN, PALUTPUT, POT-POT, 
TAKSAY 2 , TALIBUNO, TAMBONG, USUB, 
YAPYAP. 

sap-sa-p&ng png Bot [Ilk] : laiya. 

sap-suy png : varyant ng tsapsuy. 

si-pu png [Mag] 1 : walis 2: karne. 

sa-pu-la png: babero. 

sa-pu-li png: pagsugpo o pagkontrol 
ng sakit bago pa magkaroon o bago 
lumala Cf apuia : pugong, sAblaw. 

sa-pu-la pnr [Kap] : sabukay 1 . 

sa*pu*po png [Seb Tag War] : sapo. 


sa-put png 1: [Iva] rabaw 2: [Seb] 
damit. 

sapwood (sap-wud) png [Ing] : ma- 
lambot at panlabas na balat ng bagong 
kahoy na nasa pagitan ng matigas na 
gitna ng katawan at ng balat. 

sip-yaw png [Bik Seb War] : uri ng 
lambat sa pangingisda. 

sap-yiw png [Bik HU Pan Seb Tag 
War] : uri ng lambat na tila sako at 
may pabigat. 

sap-yiw pnr : daplis. 

sip-yot png [Bik] : sag! 1 . 

Sa-ra png [Esp] : Sarah. 

si*ra png [Ilk] : sungay. 

sa-ri/mdi-sa-ri, mag-sa-ri, su-ma- 

ri [Esp cerrar] 1: ilagay sa posisyon 
upang humarang sa pasukan, butas, 
o anumang bukas : pinid, rikep, serra, 
tAk-om 2: pigilan; harangin : pinid, 


rikep, serra, tAk-om 3: wakasan, hal 
ang isang usapan o isang palabas 4: 
magkasundo o magkaroon ng kasun- 
duan - pnr sa-ri-do. 

sa*ri png [Bik HU War] : sala 1 . 

si-ra* bind png Say [Esp] 1: sinauna 
at marangyang say aw 2 : musika para 
sa sayaw na ito. 

sa-ra*bi*hon png [Bik] : bukang-bibig. 

sa-ra-bu-sab png [HU] : lamuymoy 2 . 

sa-rag png [Bon] : ritwal na may mga 
isinasakripisyong kalabaw. 

sa*ra*gd*te png [Esp zaragata] : sal- 
bahe; pilyo. 

sa*ra*g6n*ting png [Mrw] : ibabaw 2 . 

Sarah (sa-ra) png [IngHeb] : sa Bibliya, 
asawa ni Abraham at ina ni Isaac : 
Sara. 


s6*ray png 1: sahig 2: bahagi ng es- 
tante o aparador 3: suson 4: panilan; 
bahay-pukyutan 5: [Iba] punongka- 
hoy na may matigas na kahoy. 

sa*r£y png 1: [ War] piraso ng kahoy 
na magkakasalabat 2: [Iva] tiwala. 

s^ray/mdmag’sdhray, i*s^Tay, sa- 
r^-yin [Bik] : iligpit. 

sarcasm (sar-ka*sam) png Lit [Ing] : 
paggamit ng nakasasakit at karani¬ 
wang maparikalang salita. 

sarcoma (sar-ko*ma) png Med [Ing] : 
tumor na malignant sa tissue na hindi 
epithelial. 

sarcophagus (sar-ko-fa-gus) png 
[Ing] : sarkopago. 

sarcoplasm (sar*ko*pla*sam) png Ana 
[Ing] : cytoplasm ng cell ng masel, 
pahaba at guhitan. 


s6-rak png [ Ilk] 1: sagupa 2: tagpo. sar . ddm png [m] . dapithapon . 


sa-r^l png [Pan] : sandal. 

sa-ram-pi*y6n png Med [Esp sarampion ]: 
tigdas. 

$a*ram*s£m png [ Ilk] : panghimagas - 

/?n^mag-sa-ram-s6m, sa-ram-sa- 
min, i-sa-ram-sdm. 

sa-ra-mul-y^-te png Zoo [Esp zarra- 
mullete] : uri ng isda (family Mulidae) 

na guhitang dilaw. 

• • . • • 

sa*r£*nay png [Ilk] : tanggol. 

sd-rang png [War] : sabog 1 . 

sa-r^ng png: kinang; kintab. 

sa-rd-nga png [Bik] : sabang. 

sa-ra-ng^n png Zoo [Seb Tag] : salanga. 

Sa-rang-g^-ni png: lalawigan sa timog 
Mindanao ng Filipinas, Rehiyon XI. 


sa*rang*g6*la png: pinalilipad na la- 
ruang karaniwang gawa sa maninipis 
na patpat ng kawayang balangkas at 
sinapnan ng papel o manipis na tela 
Cf guryon : tabAnog. 

sa-rd*ngi pngMus [Ind] : instrumen- 
tong may kuwerdas at pinatutugtog 
sa pamamagitan ng busog. 

sd-rap png [HU] : tayud. 

sa-r^p png [Kap Tag] : lasa o amoy 
na kalugod-lugod : iami, nanAm, nami, 
nAmit 2 , niyAman, samit 1 , siram - pnr 

ma-sa-rdp. 


sarddng png [Ilk] 1: hinto 2: hukaw 1 . 

v Asar-di-nas png [Esp sardina + 5 ] 1 : uri 
ng maliit na isda ( Sardinops sagax) 
na karaniwang ipinepreserba sa langis 
sa- at idinede-lata : sardine 2: anumang 

uri ng isda sa family Clupeidae : sar- 
rra- dine 3: nakadelatang sardinas. 

^ ae ) sardine (sar-dm) png [Ing] : sardinas. 

sa-re-net png [Mrw] : katutubong 
pansukat at kapantay ng 10 dipa. 

sa-r6t-set png [Ilk] : sagitsit. 

sargasso (sar-ga-so) png [Ing] : uri 
ng halamang dagat ( Sargassum bacci- 
' ferum) at olibang kayumanggi ang 
8 kulay. 

Xj’ s^r-go png [Esp salgo] : sa bilyar at 

pool, unang pagtumbok sa nakaayos 
\ . na bola o pitsa. 

s ^ at sar-h6n-to png Mil [Esp sargento] : 
te | a pinunong militar na may ranggong 

mababa sa tenyente : sergeant. 

ien _ 8^-ri png [ILin] : mahabang cotton o 
toe sutla na tradisyonal na kasuotan ng 

5 mga babaeng Hindu. 

sa-ri png : species. 

nov sa-ri-bli-hay png [sari+buhay] : bio- 
ami, diversity. 

pnr sa-ri*kan png [Tbui] : balagbagan. 


s£-ra-p6*ti png Zoo [War] : kalapati. 

sa*ra*p£*ti pnr, pnb [Mrw] : kagyat. 

sa-ra-say png [Bik Seb] : suray. 

sa-r^t pnr: sapad na ilong : delpAk, 
papAp, pislat, sAlpad, yapAd. 


sa-ri-kaw png [ Ilk] : paha ng hinabing 
yantok o kawayan na inilalagay sa 
loob ng sombrero upang lumapat 
sa ulo. 

sa-ri*k4-ya png Bot [Mnv] : anonang. 
sa-ri-la-y^w png [Iva] : ambon. 


si-raw png [Esp sarao] : handaan; sa-ri-li png [Kap Tag] 1: tao o bagay 


• „ # 


pagtitipon. 


na ltmuturing na may natatangmg 
indibidwalidad 2: ang katangian o 
ugali ng isang tao 3: personal na 


•u- 


<44*i; 


1 


* 










sarilmin 


✓ 


785 


satiabiiity 


in teres 4: Sik ang ego na nagdurusa, 
nakaaalala, naglulunggati, at iba pa: 

KALUGARINGON, SELF, SIRi. 

sd •rMLnin pnd [sarili+nin\ : iukol sa 
sarili lamang. 

sa*rim*ba*lay png[Tbw] :upuangyari 
sa kawayan. 

sa*ringgd-yad png [Ilk] : sayad 1 . 

sa-n*ngit png [Ilk] : usbong. 

sa*ri*nok/mdmag*sa*ri*nok, su*ma* 
ri-nok, sa-ri-nu-kin [Ilk]: makisala- 
muha sa madia o sumama sa isang 
pangkat. 

sa-ri*pit png [Ilk] : balisawsaw. 

sa*ri*pot png [Ilk] : lambat na panghuli 
ng maliliit na isda. 

sd-rbsaTi png: bala-balaki. 

sd*ri-sa*ri pnr, pnh [Bik Kap Hil Ilk Seb 
Tag War] : iba’t ibang uri; maraming 
klase : sundry. 

sa*ri*ta png [Ilk] : kuwento. 

sa-ri-ug-md png [Ilk] : alamat. 

sa*ri*wd pnr 1 : kakukuha o kagagawa 
pa lamang 2: kadarating pa lamang; 
bago 3: hindi maalat, kung sa tubig 
4: hindi panis, kung sa pagkain 5: 
hindi ginamitan ng anumang paraan 
ng pagbuburo, pagtatapa, pagbibi- 
lad, o iba pang pampatagal sa gulay, 
kame, prutas, o isda 6 : hindi pagod : 

BUGO, FRESY, LAB-AS, LUNHAW, MALANNAW, 
LANGTO. 

sark6*pa*g6 png [Esp sarcofago] : ka- 
baong na yari sa bato : sarcophagus. 

sarmmg png [Ilk] : salamm. 

sar*mi*y6n*to png [Esp sarmiento] : 
sanga ng baging. 

sar-m pnd mag-sar-m, sarnhhdn, 
sarnbhm [Ilk] : alisan ng damo 
ang hardin o bukid na tatamnan. 

sd-ro png [Esp sarro] : banga na yari 
sa luad o porselana Cf kaialang. 

sa*ro pnr [Bik] : isa. 

sa*r6*ar png [Tag-Bag] : pantalong 
panlalaki na gawa sa abaka at may 
nakatahing malapad na telang tatsu- 
lok sa singit. 

sa*r6k png [Seb] : salakot. 

sa*r6l png 1: [TagEsp charol] varyant 
ng tsaroi 2: [Kap] araro. 

sd*rong png: sa Malaysia at Indonesia, 
mahabang kasuotan na ginagamit 
bilang saya. 

sd-ros pngAst [Ing] : panahon na hu- 
migit-kumulang 18 taon sa pagitan 
ng pag-uulit ng eklipse. 

sdrpaw png [Ilk] : pansamantalang 


silungan kung may pagdiriwang sa 
labas ng bahay. 

sdr-sa png : varyant ng salsa. 

sar*sa*li*da png Bot : yerba ( Mollugo 
oppositifolia) na humahaba 10-40 sm 
at nakakain. 

sarsa a m6*ra png Bot : sapinit 1 . 

sar-sa-pa-ril-ya png [Esp sarsaparilla] 
1: preparasyon ng mga tuyong ugat 
ng iba’t ibang halaman at ginagamit 
na gamot, pampasigla, o pampalasa 
sa inumin 2: Bot alinman sa mga 
halamang (genus Smilax) pinagmu- 
mulan nito 3: soft drink na sinang- 
kapan nito. 

sar*su*w6 ( la png Tro [Esp zarzuela] : 
dulang musikal na naging popular 
sa dulo ng ika-19 santaon, hango sa 
zarzuela ng Espanya, at nagtatang- 
hal ng mga bagay na tradisyonal sa 
Filipinas. 

sartdn png [Esp] 1: kawali 2: mala- 
king tasang may tainga at karaniwang 
yari sa aluminyo o losa. 

sdrto png [Mrw] z putok 1 . 

sa-ru-bdy-bay png [Ilk] : anumang 
bagay na maluwag ang pagkakasabit 
tulad ng kortina, sanepa, at iba pa. 

sa*ru*kang png [Ilk] : sungkit na ka¬ 
wayan at hugis embudo ang dulo : 
suwalok. 

sa*ru*k6d png [Ilk] : patnubay. 

Sjp-rul-gd-mat png [Kap] : asarol na 
* gamit sa paghuhukay ng lupa. 

sa-ru-nay pngMus [Mrw] : feyu. 

sa*ru*yong png [Seb] : alulod. 

sar*wd png [Ilk] : suka - pnd mag* 
sar-wd, i-sarwd 

sdr-wag pnd mag-sdrwag, i-sdrwag 

[Ilk] : ihagis ang lambat. 

sa*sd png Bot : nipa. 
sa*sd png : tindi; sidhi. 

sd*sa^n^sa*sd*hin f mag*sd*sa: bi- 

yakin. 

sa*sd pnd mag*pa*sa*sd, pag*pa* 

sa*sd*an : magtamasa ng anumang 
kasaganaan. 

sa*sa*bu*ngin png [sa+sabong+in] 
: tandang na pansabong : bolang, 
higot, inogbulang, tatadiyen. 

sd # sag png : sawali. 

sa-sdk png [Mag] : kurot. 

sd'Sak png : huni ng butiki. 

sa-sd-kan pnr [Mrw] : bisaklat. 

sa*sak*ydn png [sa+sakay+an] 1: 
anumang nakapagdadala o nakapag- 
hahatid ng tao o bagay, gaya ng kotse 


o bus : behikulo, vehicle 2\ pama- 
maraan ng paghahatid at pagdadala: 
behikulo, vehicle. 

sa*sdl png [Kap Tag] : tindi o sidhi ng 
sakit, kalamidad, at damdamin. 

sa-sdng png: kandila. 

sa-sa-phren png Bot [Mrw ]: makahiya. 

sa-sap-ndn png Ana [sa + sapin +ari] : 
ibabang bahagi ng balakang. 

sa*sa*wa a nin pnr [sa+satuan+in] : 
sawan 3 . 

sd-sek pnr [Mrw] : lamuray. 

sd*seng png Zoo : uri ng bulate na 
mahigit isang dangkal ang haba, 
mabilis maghukay ng buhangin, at 
nakakain nang hilaw. 

sa*ser*d6s*yo png [Esp sacerdocio] : 
pagpapari. 

sa*ser*d6*te png [Esp sacerdote] : pari. 

sash png [Ing] 1: pamabat 2 : balang- 
kas na sumusuhay sa salamin ng 
bintana. 

sashimi (sa-syi-mi) png [Jap] : putahe 
ng hilaw na isda na hinawa nang 
manipis karaniwang isinasawsaw sa 
toyo at wasabi. 

saS’khdo t png [War] : bulastog 1 . 

sas*sa*tan pnr [Iba] : tastas. 

sas*trd png [Espl : mananahi ng damit 
panlalaki : tailor. 

sas-tre-ri-ya png [Esp sastrena] : pa- 
tahian ng damit panlalaki. 

8d*ta png: malaki, mabigat, at napa- 
kalapad na bangka, ginagamit sa 
pagdadala ng mga bato, apog, at 
iba pa. 

Satan (sey-tan) png [Ing] : Lusiper. 

Sa-ta-nds png [Esp] : Lusiper. 

sd*tang png : yunit ng pananalapi sa 
Thailand. 

& 

Sa*ta*nis*mo png [Esp] 1: pagsamba 
kay Satanas 2: ang tahasang paggawa 
ng kasamaan. 

sd-tay png: sa Indonesia at Malaysia, 
putahe ng karne na inihuhurno at 
may maanghang na salsa. 

satchel (sa*tsel) png [Ing] : maletin. 

sd-te png : pisi ng trumpo. 

sd'tek png [Mrw] : patak. 

4 • 

satellite (sa-te-layt) png [Ing] 1: Ast 
lawas na umiinog sa planeta 2 : tao 
na tagasunod 3: Pol bansa na napa- 
pailalim sa impluwensiya o kapang- 
yarihan ng iba. 

satiabiiity (sey-sya-bfl-i-ti) png [/ng] : 
labis na kabusugan. 





satin 


786 


sawa 


sa*tin png [Esp ] : telang sutla, nylon, 
o rayon na makinis at makintab ang 
ibabaw. 



g a ti a r£ png Lit [Esp] 1 : sinaunang tu- 
lang Romano na pumupuna sa mga 
bisyo o kahinaan ng tao o lipunan 
2 : akdang pumupuna sa mga bisyo 
at kahinaan ng tao o lipunan sa pa- 
raang mapagpatawa, mapangkutya, 
at maparikala, at may layuning mag- 
bunga ng pagbabago kung minsan : 

SATIRE. 


satire (sat-ayr) png [Ing] : satira. 

* ^ 

satisfaction (sa-tis-fak-si-yon) png 
[Ing] : kasiyahan. 

satisfactory (sa-tis-fak-to-ri) png 
[Ing] : kasiya-siya. 

sa*tis a pak a si*y6n png [Esp satisfaction] : 
kasiyahan; kaluguran. 


tis a p6t a SO pnr [Esp satisfecho] : na- 
sisiyahan; kontento. 

Sci-tok png [Tsi] : martilyo. 

sa # t6 - ri png : sa Budhismo, biglaang 
pagkakaroon ng d^alisay na karu- 
nungan. 


sat*sa*pat pngMus [Pal] : ritmo mula 
sa gimbak 

sat*sa*r6n png [Esp chichanon] : var- 
yant ngsitsaron. 

sat-sdt png [Bik Kap Ilk Tag] 1: 
tsismis 2: tao na mahilig dumaldal 
o magtsismis - pnr ma # sat a S&t 3: 
bilog na ukit bung ang pag-ahit sa 
tuktok ng ulo ng katoliko pari : 

TONSURE 2 . 


sat'S&t pnr [Kap Tag Tsi] : sagad na 
sagad ang pagkakagupit : kutyog. 

sat*sa*tan png [satsat+ari] : daldalan. 


*tu pnh [Bik] : kanita. 

sa*tu*r£’do pnr [Esp] : babad; tigmak. 

sa a tu a ras a y6n png [Esp saturation] : 
pagkatigmak; pagkababad : satu¬ 
ration. 


saturation (sa-tsu-rey-syon) png [Ing] : 
saturasyon. 

saturation drive (sa-tu-rey-syon 
drayv) png [Ing] : mabilisang pag- 
hahalughog at pagsuyod sa komu- 
nidad upang madakip ang pinaghi- 
hinalaang kriminal o subersibo. 

Saturday (sat-er-dey) png [Ing] : Sa- 

bado. 


Saturn (sat-ern) png [Ing] Is Mit 
[Rom] sinaunang diyos ng agrikultura 
2: Ast ikaanim na planeta mula sa 
araw sa solar system : Saturno. 

saturniid (sa-ter-ni-fd) pngZao [Ing] : 
malaking gamugamo (family Satuni- 


idae) na kapamilya ng mga gumagawa 
ng sutlang hibla. 

Sa*tur*no png [Esp] : Saturn. 

sat # ya*gr«§*ha png [Hin] : sa India, 
patakarang itinaguyod ni Gandhi 
ukol sa pasibong pagsalungat sa pa- 
mumuno ng mga British. 

satyr (sa-tfr) png\ : Mit [Gri] alinman 
sa mga espiritu na matindi ang pag- 
nanasa at laging lasing, may tainga 
at buntot na tulad ng kabayo 2 : 
lalaki na malibog 3: satyrid. 

satyriasis (sey-ti-ray-a-sis) png Med 
[Ing] : labis na pagnanasa o libog 
ng kalalakihan. 

satyrid (sa-tay-rid) png Zoo [Ing] : 
paruparo (family Satyridae) na kara- 
niwang kayumanggi at may tila ma- 
tang batik sa mga pakpak : satyr 3 . 

sa*U"b£t png: varyant ng sabwat. 

sauce (sos) png [Ing] : salsa 1 . ^ 

saucer (so-ser) png [Ing] : platito. 

Saudi Arabia (sawdi a rey bi-ya) 
png [Ing] : bansa sa timog kanlurang 
Asia at sumasakop sa halos kabuuan 
ng peninsula ng Arabia. 

sauerkraut (sa-wer-krawt) png[Ger] : 
putahe ng tinadtad at inatsarang 
repolyo. 

Schug png [Kap] : makitid na puwang 
sa matarik na panig ng bundok na 
karaniwang dinadaluyan ng tubig : 

ABRA. 

sa*u a ko png Bot [Esp sauco] : palum- 
pong (Sambucus javanica) na may 
kumpol ng puting bulaklak. 

Saul (sowl, sa-ul) png [Ing Esp Heb] 

1: sa Bibliya, ang unang hari ng 
Israel 2: San Pablo 1 . 

sa*u*li png 1: pagbabalik ng anumang 
hiniram o kinuha : pawil, subli 2: 
panunumbaiik sa dating kalagayan - 

/mdmag-sa-udi, i-sa-u*li. 

sa-udog png [HU Seb] : pagdiriwang. 

sa*u # m6r*yo png [Esp saumerio] : 
pagsusuob; pagpapausok: hubahob. 

sauna (saw-na) png [Ing] : banyo na 
nagbibigay ng mainit na singaw 
upang makapagpapawis ang isang 
tao. 

sa*u a na pnr: varyant ng sinauna. 

s£ a up png [Kap] : tulong. 

saurian (sor-yan) pnr Zoo [Ing] : isa 
sa o katulad ng butiki o dinosaur. 

saurischian (so-ris-ki-yan) png Zoo 
[Ing] : dinosaur (order Saurischia) 
na katulad ng butiki ang estruktura 
ng pelvis. 


sauropod (so-ro-pod) png Zoo [Ing] : 
dambuhalang dinosaur (group Sau- 
ropoda) na erbiboro, may mahabang 
leeg, maliit na ulo, at malalaking paa. 

sausage (so-seyds) png [Ing] : long- 
ganisa; soriso. 

sa*ut png Say 1 : [HU] sayaw 2: [ Man] 
sayaw pandigma na gumagamit ng 
sibat, tabak, at kalasag ang mga kala- 
hok na nagpapakita ng kabangisan, 
kabagsikan, at karahasan. 

saute (so*tey) png [Ing] : gisa - pnd 

i a gi*s£, gi a sa a mn, mag*gi a sd. 

savage (sav-eyds) png [Ing] 1 : kasapi 
ng sinaunang pangkating etniko 2: 
tao na mabangis. 

savanna (sa-van*a) png [Ing] : sabana. 

savant (sa*vant) png [Fre] : matali- 
nong tao, lalo na ang isang bantog 
na siyentista. 

save (seyv) pnd [Ing] 1 : iligtas 2: 
isubi; tipirin 3: Comp ilagak ang 
datos sa lokasyong pang-storage. 

Save Our Souls (seyv awr sowls) png 
[Ing] 1: pandaigdigang senyas ng 
matinding panganib at paghingi ng 
saklolo na ginagamit ng mga barko 
sa laot: SOS 2: saklolo : SOS. 


saver (seyv-er) png [Ing] 1 : tao na 
nagsusubi ng salapi 2 : aparato para 
sa paggamit na matipid 3: mura. 

saving (sey-ving) png [Ing] 1 : anu¬ 
mang isinubi o tinipid 2 : katipiran. 

savings account (sey-vings a-kawnt) 
png [ Ing] : salaping idineposito sa 
bangko. 

savings bank (sey-vings bangk) png 
[Ing] : bangkong tumatanggap ng 
maliliit na deposito kapalit ng interes. 

savior (seyv-yor) png [Ing] 1 : tao na 
nagliligtas sa iba mula sa panganib, 
sakuna, at iba pa : 2 : sa malaking 
titik, si Kristo : Manunubos. 


savoir faire (sav-war fer) png [Fre] : 
kakayahang kumilos nang angkop 
sa anumang uri ng sitwasyon. 

savoir vivre (sav-war vf-ver) png 
[Fre] 1: kaalaman sa mundo at sa 
mga pamamalakad sa lipunan 2 : 
kakayahang dalhin ang sarili 3: 
sopistikasyon. 

savoy (sa*voy) png Bot [Ing] : uri ng 
repolyo na tumutubo sa malamig na 
pook at may mga kulubot na dahon. 

saw (sow) png [ Ing] : lagari. 

sa a w& png Zoo [Bik Kap HU Seb Tag 
War] : malaking ahas ( Constrictor 
constrictor) na walang kamandag 
ngunit nanlilingkis. 













sawa 


787 


saysay 



sa*w& png : pakiramdam na ayaw na i 
ayaw na sa isang bagay, gaya ng pag- < 
kain na pinagpasasaan o laging kina- < 
kain -pnd mag-sa-w&, sa-wa-an. 

sa-w£g png: mga paggalaw ng tiyan. j 

sa*w£k pnr [Ilk] : may tuwid na sungay. 

8a*wa*li png [Kap Pan Tag] : nilalang 
lapat na kawayan at ginagawang ding- 
ding o partisyon ng bahay : amakan, 

SASAG, SALSAG, TIDTID. 

sa-wal ta-ho png [Tbo] : abakang 
pantalon, tinina sa pamamaraang ikat 

at tinahi. 

s6-wan png 1 : pagkahilo, lalo na sa 
matataas na pook 2 : sa mga bata, 
pagkahilo o kumbulsiyon 3: sa mga 
tigulang, sakit sa puso : sasawanin 4: 
kulay luntiang tae ng sanggol. 

s£*wang png 1: Bot [Ilk] pitugo 2: 
[Kal\ pinto ng kubo 3: [War] pama- 
yanang panlungsod. 

s£-wang /mdmag*s6-wang, sa-w6- 
ngin, sa-w6-ngan [Ilk] 1: sabihin 

2 : buksan. 

sa*wa*t& png: pagbabawal o pagpigil - 

/mdsa-wa-ta-m, su-ma-wa-td, ma* 

sa-wa-t&. 

8 ^'waw png [Mrw] : sabaw. 

sa-way png 1: [Bik Kap Hil Seb Tag 
War] pagpigil o pagbabawal upang 
huwag ituloy ang gagawin 2: [Hil\ 
tanso 3: [ Hil] subo. 

sawdust (so-dast) png [Ing] : kusot. 

sawfish (so-fish) png Zoo [Ing] : ma- 
laki at makartilago na isda (family 
Pristidae), may mahaba at palapad 
na nguso na may mga tila ngipin sa 

gilid. 

sa-wi pnr 1 : bigo 2: patay 1 . 
sdw-ig png [Hil] : sanhi ng sakit o ka- 
ramdaman. 

sa-wig png : labis. 
sa-wi-ka-in png: bukang-bibig; kasa- 
bihan. 

sa-wfl pnr 1 : nag-dalanganin; nahihiya 
2 : hindi sanay. 

sa*wim-p6 # lad prig [sawi+na+palad] 

: kapos-palad. 

s£w-ing png [Ilk] : pangil ng baboy- 
damo. 

sa-wing png : sombrero na yari sa 
day am i. 

saw-it png [Ilk] : maliit na tasang 
pansukat ng bagoong. 

sd-wit png [Ilk] : kawit ng pana, pa- 
mingwit, at iba pa. 

sawmill (sow-mil) png [Ing] : lagarian. 


saw*n£y png Mus [Sml] : feyu. 


sa-wd png: ankla. 
sd*wong png : kubo o dampa sa 
bundok. 

saw‘s£w png [Bik Hil Iba Ilk Pan Seb 
Tag War] : mabilisang paglulubog sa 

tubig o salsa. 

saw*s6* wan png [sawsaw+an] : anu- 
mang ginagamit na pampalasa sa ki- 
nain, hal pads, suka, bagoong, asin, 
o^kombinasyon ng mga ito at kama- 
tis, bawang, sibuyas, at iba pa. 


ang ani o dumami ang mahuhuling 
isda. 

S£ a yang! pdd [Kap Tag] : himutok 

na nagpapahayag ng pagkawala ng 
oportunidad. 

sa*yang # gu*seng png [Ilk] : tsismis. 

sd-yap png [Bik] : salakot. 

$a*y4p png [Pan] : balanga. 

sa*ydp pnr : eksakto; lapat. 

sa*ya*p6ng png : bilaran ng mga pro- 
duktong mula sa bukid, yari sa tatlong 
poste o kawayan na hugis tatsulok. 


sa-wul pnr [Kap] : natalo; nahigtan. sa .y^. sa y png [Ilk] : daladay. 


Schwup png [Kap] : tulong; pagtulong. 

sax png Kol [Ing] 1: pinaikling saxo¬ 
phone 2: tumutugtog ng saksopono. 

Saxon (sak-son) png [Ing] 1: kasapi 
ng sinaunang pangkating etniko sa 
hilagang Germany at sumakop sa timog 
Britain 2: wika ng pangkating ito 3: 
elementong German ng wikang Ingles. 

Saxon (sak-son) pnr [Ing] : nahi- 
hinggil sa mga Saxon, o sinauna at 
kasalukuyang Ingles. 

saxophone (sak-so-fown) png [Ing] : 
saksopono. 

say (sey) png [Ing] 1: a pagkakataon 
na ipahayag ang opinyon b ipinaha- 
yag na opinyon 2 : bahagi sa pagpa- 

pasiya. 

say (sey) pnd [Ing] 1: sabihin; bigka- 
sin 2 : magpahayag ng opinyon. 

sdy-a png [Pk] : malutong na pag-ubo 
upang paginhawahin ang lalamunan. 

sd*ya png 1: maluwang na pang-iba- 
bang kasuotan ng babae 2 : palda 1 . 

sa*ya png [Kap Pan Tag] 1: damda- 
min kaugnay ng suwerte, tagumpay, 
at kasiyahan : amuoCt, babayA, kasAdya, 

LIGAYA, FELIZ, GAYAGA, GAIAK, RAPPINESS, 

LAMI, TUWA, ugma 2: paraan ng pag- 
papahayag nito - pnr ma-sa*y6. 

sd*yad 1: pagdampi ng dulo ng isang 
bagay sa rabaw ng isa pang bagay, 
gaya ng pagdampi ng dulo ng saya 
sa sahig : sagar, sagyad, saringgayad 
2: Kol tao na sira ang ulo. 

s&'yag png Zoo : salanga. 

sa*yak*s 6 k png [Ilk] : kasiglahan. 

sa-yang png 1: [Kap Tag] pag-aaksaya 
° pagpapalampas ng pagkakataon : 

anugon, lahAwla 2: [Tng] pagdiri- 
wang na panrelihiyon 3: [War] pag- 
daraan nang hindi napapansin. 

sa*yang png [Iva] : seremonya ng 
pagkatay ng baboy at pagwiwilig ng 
dugo nito upang maging masagana 


s 6 *y 3 *s 6 *ya png Zoo : uri ng ibon na 
makikita sa kagubatan : haya. 

s^yat png: paggalugad sa teritoryo 
ng kaaway o pook na ilahas. 

sa*y&w png 1 : a [Pan Tag] pag-indak- 
indak ng katawan sa saliw ng tugtu- 
gin b alinman sa iba’t ibang anyo ng 
pag-indak ng katawan sa himig ng 
tugtog : BAILE, DANCE, DANSA, SALA - 

pa^mag*sa a y 6 w t i-sa^yaw, su-ma- 
y£w, sa*ya*w 6 n 2: Zoo balinsasayaw. 

sa # y 6 t*set png [Ilk] : sagitsit. 

sa-yi png: pagtupad sa gawain o tung- 
kulin kahit na masama ang panahon. 

sa-ybkan png Bot: yerba ( Portulaca 
quadrifida) na may mga ugat sa sanga 
: marangalog. 

sa-yil png Mus [Tau] : lugu. 

sa*yim*sim png 1 : umido; pagkabasa- 
basa 2 : lupang basa dahil sa halu- 
migmig o umido. 

saying (se-ying) png [Ing] : kasabihan. 
sayku-wa png Bot [Seb War] : patola 1 . 
say-ndt png Med : varyant ng sinat. 
sa-y6 png [ War] : pigil; supil. 
sa # y6 pnb [ Seb] : maaga. 

sa*y6d png 1 : [Ilk] agap 2: [Pan] 
maliit na uri ng lambat. 

s£-yod pnd i*pa*s 6 *yod l mag*pa- 

S^-yod : magpabatid; ipaalam. 

sa-yod pnr 1 : said; ubos 2: [ Seb War] 
madali. 

s 6 *yok pnd ma*s^-yok, sa*yu*kin : 

mahuli sa anumang ginagawa sa pa- 
nahong hindi inaasahan; masubukan. 

sa*y 6 n pnr [Seb War] : madali. 

sa*y 6 *te png Bot [Mex chaiote] : baging 
(Sechium edule) na may bungang 
luntian, hugis pefas ( , at nakakain : 

TSAYOTE. 

say-say png [Pan] : bitak. 

saysay png 1 : halaga; kabuluhan 2: 
[Bik Hil Seb Tag War] pahayag. 





say-say-op 


say-say-6p png Mus [Kal\ : saggeypo. 


sa-yud*sod png [Ilk] : sakag. 


sa-yu-gan png [Ilk] 1 : tubong kawayan 
na dinadaluyan ng tubig 2 : kawayang 
ihian. 


s£*yul png [ Tau ] : gulay. 


sa-yu*say png [saysay+na+mahusay] 
: retorika. 


Sb, symbol Kem [Lat stibium ] : anti¬ 


mony. 


SBN, daglat (es-bi-en) [Ing] : Stan¬ 
dard Book Number C/'ISBN. 


Sc, symbol png Kern [Ing] : scandium. 


scabbard (is*kab*ard) png [Ing] : ka- 
luban. 


scabicide (is*ka*bi*sayd) pnr [Ing] : 
nakapupuksa sa mga organismo na 
sanhi ng scabies. 


scabies (is*key*bis) png Med [ Ing] : 
saki tsa balat na nakahahawa lalo na 


sa tujpa, baka, at maging sa tao. 


scad (is*kad) png Zoo [Ing] : isdang- 
alat (family Carangidae) na makikita 
sa mga tropikal at^subtropikal na 
karagatan, karaniwang may paha- 
bang katawan at may hanay ng ma- 
lalakmg kaliskis sa tagiliran. 


scaffold (is*kaf*old) png [Ing] 1 : a 
platapormang kahoy na nakataas at 
karaniwang ginagamit sa pagbitay 
ng mga kriminal b katulad na plata¬ 


pormang ginagamit sa pagpapatuyo 
ng tabako 2: pagpatay sa pamama- 
gitan ng pagbitay 3: scaffolding 4: 
maglagay ng scaffolding. 


scaffolding (is*kaf*ol*ding) png [Ing] 
1: a pansamantalang estruktura na 
gawa sa kawayan, tabla, at katulad 
na ginagamit ng mga trabahador 
habang gumagawa o nag-aayos ng 
bahay b mga materyales na ginamit 
dito 2 : pansamantalang balangkas 
na ginagamit sa paglikha ng mga 


teorya. 


scalawag (is-kal*a*wag) png [Ing] : 
masamang tao var scallywag. 


scale (is*keyl) png [Ing] 1 : kaliskis 1 
2 : ti mbangan 3: serve ng mga degree 
o katindihan 4: hambingan ng laki, 
sa loob ng isang mapa, modelo, o 
retrato 5: Mus kaayusang pataas o 
pababa ng mga nota 6 : mga marka 
sa isang linya na pansukat; pagpapa- 
liit, o pagpapalaki. 


scale (is*keyl) pnd [Ing] 1 : umakyat 
2 : ipakita sa dimensiyong propor- 
siyonal 3: timbangin. 


scallop (is*ka*lop) png Zoo [Ing] : 


tipay. 


788 


scalp (is*kalp) png [Ing] 1 : anit 2: a 
tinuklap na anit ng kalaban na itinu- 
turing na tropeo ng mga Indian sa 
timog America b tropeo o simbolo 
ng tagumpay, paglupig, at katulad 
3: bato sa tubigan na hindi nakalubog 
sa tubig. 


scalp (is-kalp) pnd [Ing] 1 : tangga- 
lan ng anit ang kalaban 2 : punahin 
nang labis 3: talunin; hiyain 4: Kol 
muling ibenta sa higit na mataas na 
halaga. 


scalpel (is*kal*pel) png[Ing] : maliit, 
matalim at hugis bolpen na kutsilyo 
ng siruhano. 


scalper (is*kal*per) png [Ing\ 1 : tao 
o bagay na nagtitinda ng sapi, tiket, 
at katulad sa higit na mataas na 
halaga 2 : gamit na pang-ukit. 


scam (is-kam) png [Ing] 1 : pandaraya 
o panunuba 2: tsismis. 


scan (is*kan) png [Ing] 1 : paggamit 
ng scanner 2 : imaheng nalilikha sa 


pamamagitan ng scanner. 


scan (is*kan) pnd [Ing] 1 : matamang 
tingnan 2: Lit umayon sa sukat ng 
berso 3: a suriin ang lahat ng ba- 
hagi ng isang rabaw at katulad upang 
tuklasin ang radyoaktibidad at iba 
pa b mapasailalim ang isang rehiyon 
sa radar at katulad na sinag 4: mag- 
palaganap ng sinag o elektron sa isang 
rabaw upang makalikha o makapag- 
hatid ng imahen tulad sa telebisyon 
5: Lit suriin ang sukat ng taludtod at 
iba pa sa pamamagitan ng pagbaba- 
sang may diin sa ritmo nito 6 : suriin 
ang isang pasyente sa pamamagitan 
ng scanner. 


scandal (is*kan*dal) png [Ing] : eskan- 
dalo. 


Scandinavia (is*kan*di*ney*vi*ya) png 
[Ing] 1: malawak na peninsula sa 
hilaga-kanlurang Europa, na kata- 
tagpuan ng Norway, Sweden, at 
Denmark 2: rehiyong pangkultura 
na binubuo ng mga bansang Norway, 
Sweden, at Denmark, at kung minsan 
ng Iceland, Finland, at Faeroe Islands. 


scandium (is*kan*di*um) png Kem 
[Ing] : element na metaliko, hindi 
pangkaraniwan, may tatlong valence, 
at mula sa thortveitite (atomic num¬ 


ber 21, symbol Sc). 


scanner (is*kan*er) png [Ing] 1 : apa- 
rato hinggil sa sistematikong pagsu- 
suri o pagbabasa 2: Med makinang 
pansukat ng intensidad ng radyasyon, 
ultrasound reflection, at iba pa mula 
sa katawan 3: tao na gumagamit ng 
makinang ito. 


scarus 


scansion (is*kan*syon) png Lit [7wg] : 
pagsusuri sa taludtod ng tula. 


scapegoat (is*keyp*gowt) png [Ing\ 
1 : tao na binubuntunan ng sisi para 
sa mga kasalanan at pagkukulang ng 
iba 2 : sa Bibliya, kambing na pina- 
kawalan sa ilang matapos na simbo- 
likong ilipat dito ng punong pari 
ang lahat ng kasalanan ng mga tao. 


scapula (is*kap*yu*la) png Ana [Ing] : 
balagat. 




scapular (is*ka*pyu*lar) png [Ing] 1 : 
a maikling monastikong kapa na 
tumatakip sa balikat o balagat b 
simbolo ng pagiging kaanib sa isang 
ordeng eklesyastiko, binubuo ng da- 
lawang pahabang piraso ng tela na 
inilalagay sa mga balikat 2: benda 
para sa balikat 3: Zoo balahibong 
umuusbong malapit sa tinutubuan 
ng pakpak ng ibon. 


scar (is*kar) png [/ng] 1 : karaniwang 
permanenteng marka sa balat mata¬ 
pos gumaling ang sugat, paso, o 
paltos : peklat 2 : matagalang epekto 
ng pagdadalamhati sa karakter o 
disposisyon ng tao 3: markang naiwan 
ng pagkasira at iba pa 4: markang 
naiwan sa sanga sanhi ng pagkatang- 
gal ng dahon. 


scarab (is*kar*ab) png Zoo [Ing] 1 : 
a malaking uwang ( Scarabaeus sacer) 
na itinuturing na sagrado sa sinaunang 
Egypt b scarabeid 2: sa sinaunang 
Ehipto, hiyas na pinutol nang hugis- 
uwang at inukitan ng mga simbolo 
sa kabilang bahagi, at ginagamit na 
pantatak. 


scarabaeid (is*kar*a*bi*id) pnr Zoo 
[Ing] : alinman sa mga kulisap sa 
family Scarabaeidae , kabilang ang 
scarab at uwang. 


scarecrow (is-ker*krow) png [Ing] 
1: balyan 2: Kol tao na masama ang 
bihis, kakatwa ang itsura o sobrang 
payat 3: bagay na kinatatakutan nginit 
walang batayan. 


scarf (is*karf) png [Ing\ : parisukat, 
tatsulok o mahaba at makitid na tela 


na inilalagay sa leeg, sa balikat o iti- 
natali sa ulo bilang pananggalang sa 
init at lamig o bilang palamuti: ban¬ 


dana. 


scarlet (is*kar*lit) png[Ing] 1 : mating- 
kad na pula na may halong kulay- 
kahel 2 : kasuotan o mga materyales 
na may ganitong kulay. 


scarus (is*ka*rus) png Zoo [Ing] : isda 
(genus Scarus) na may matingkad 
na kulay at may bibig na tulad ng sa 
loro. 


L 














scatology 


789 


scientific 



scatology (ls-ka-tol-o-dyi) png [Ing] 

1: a kakatwang interes sa tae b pag- 
kahumaling sa malaswang panitikan 
lalo na patungkol sa funsiyon ng 
pagdumi o gayong panitikan 2 : pag- 
aaral sa taeng naging fossil 3: pag- 
aaral hinggil sa tae, lalo na para sa 
pagsusuri. 

scavenger (is-kavin-dyer) prig [Ing] 

1 : tao na naghahanap at nangongo- 
lekta ng mga bagay na itinapon 2 : 
hayop na kumakain ng bulok na 

karne, basura, at iba pa. 

• » 

scazon (is-key-zon) png Lit [Ing] : 
pagbabago ng iambic trimeter, 
pinapalitan ng spondee o trochee 
ang panghuling iambus. 

ecena (syi-na) png Mus [Ing Ita] 1: 
eksena o bahagi ng isang opera 2 : 
detalyadong dramatikong solo, ka- 
raniwang kabilang sa resitatibo. 

scenario (si-nar-yo) png [Ing] 1 : ba- 
langkas ng dula, pelikula, opera, at 
katulad na may mga detalye ng mga 
eksena, sitwasyon, at iba pa 2: a ini- 
hayag na sunuran ng mga pangyayari 
b alinmang sitwasyon o sunuran ng 
mga pangyayari. 

scene (sin) png [Ing] 1 : pook o dako 
na pinanggalingan 2 : tagpo o pang¬ 
yayari 3: eksena 1 4: eskandalo; ka- 
hihiyan; kabastusan 5: larawan ng mga 
tao at kaligiran; tanawing nakalarawan. 

scenery (si-ne-ri) png [Ing] 1 : pang- 
kalahatang katangian na nagiging 
sanhi ng pagiging kaakit-akit ng isang 
pook 2: Tro mga estruktura, tulad 
ng ipinintang representasyon ng ta- 
nawin, silid, at iba pa, na ginagamit 
sa pagtatanghal upang kumatawan 
sa mga bagay na makikita sa eksena. 

scenography (si-no-gra-fi) png Tro 
: sining ng paglalarawang may pers- 
pektiba sa tagpuan sa entablado. 

scent (sent) png [Ing] 1: amoy 2: 
naiwang amoy ng hayop na masusun- 
dan ng aso 3 : kakayahan na tumukoy 
o tumuklas ng amoy. 

scented (sen-ted) pnr[Ing] : mabango. 

scepter (sep-ter) png [IngEsp] : setro. 

sceptic (is-kep-tik) png [Ing] : eskep- 
tiko. 


scepticism (is-kep-ti-siz-im) png [Ing] \ 
eskeptisismo. 

schedule (is-ked-yul) png [Ing] 1 : a 
listahan o piano ng binabalak na 
pangyayari, oras at iba pa b piano : 
iskedyul 2 : nakahanay na imbentaryo 
lalo na ang apendise sa dokumento : 


ISKEDYUL. 


Scheherazade (sye-her-a-za-de) png 
Lit [Ing Arab] : babaeng tagapagsa- 
laysay ng Mga Gabing Arabe. 

i* 

schema (is-ki-ma) png [/ng] 1 : buod, 
balangkas, o dayagram 2 : panukalang 
kaayusan 3: Sik kodipikasyon sa isip 
ng mga karanasan, kabilang ang isang 
organisadong paraan ng pagtingin 
sa bagay-bagay at pagtugon sa isang 
komplikadong sitwasyon. 

schematic (is-ki-ma-tik) pnr [Ing] : 
es-kematiko. 


scheme (is-kim) png [Ing] : eskema. 

scherzando (is-ker-tsan-do) pnr Mus 
[Ing Ita] : magaan at masayang en- 
trada. 


scherzo (is-ker-tso) png Mus [ltd] : 
entradang magaan o masaya lalo sa 
ikalawa o ikatlong bahagi ng isang 
sonata o simponiya. 


schilling (syil-ing) png [Ger] 1: pa- 
ngunahing salapi ng Austria 2: sala- 
ping may ganitong halaga. 

schism (s(-zem) png [Ing] 1 : a dibis- 
yon o paghihiwalay, lalo na ng mga 
partidong magkasalungat b ang par- 
tidong binuo : sisma 2: a pormal na 
dibisyon sa loob ng isang simbahan 
o samahang panrelihiyon dahil sa 
hindi pagkakasundo sa doktrina b 
ang sekta o lawas na binuo : sisma. 

schismatic (siz-ma-tik) pnr [Ing] : 
hinggil sa schism : sismatiko. 

schistosome (syfs-to-sowm) png Zoo 
[Ing] : parasitikong tropikal na flat- 
worm (genus Schistosoma) na dala ng 
mga susong tabang at matatagpuan 
sa daluyan ng dugo ng mga ibon at 
mammal at nagiging sanhi ng bilhar- 
zia sa mga tao. 


schistosomiasis (syis-to-som-ya-sis) 
png Med [Ing] : bilharzia. 

schizo (is-kft-so) daglat, png pnr Kol 
[Ing] : tao na may schizophrenia. 

schizoid (is-ki-zoyd) pnr Sik [Ing] 1: 
katulad sa schizophrenia ngunit may 
katamta-mang sintomas 2 : nauugnay 
sa o apektado ng karamdaman sa 
personalidad na kakikitaan ng kala- 
migan, walang kakayahang bumuo 
ng ugna-yang sosyal at labis-labis na 
sagimsim. 


schizophrenia (is-kit-so-fri-ni-ya, is- 
kiz-so-fri-ni-ya) png Sik [Ing] : sakit 
sa pag-iisip na kinakikitaan ng pagka- 
sira ng ugnayan ng iniisip, damdamin, 
at mga kilos, madalas sinasabayan 
ng mga delusyon at pagtangging 
makisalamuha. 


schizophrenic (is-ki-so-fri-nik) pnr 


Sik [Ing] 1: may schizophrenia 2: 
kakikitaan ng mag-kakasalungat o 
hindi magkakatug-mang katauhan, 
saloobin, at iba pa. 

schmaltz (shmalts, shmolts) png Kol 
[ Ger] : pagiging sentimental lalo na 
sa musika, drama, at iba pa. 

schnapps (shnaps) png [Ger] : alin- 
man sa matatapang na inumin. 

schnitzel (shmt-sel) png [Ger] : kame 
ng guya o bisiro na hiniwa upang 
prituhin o ihawin. 

scholar (is-kol-ar) png [Ing] : iskolar. 

scholarship (is-kol-ar-syip) png[Ing ]: 
iskolarsip. 

scholastic (is-ko-las-tik) png [Ing] 1: 
tagapagtaguyod ng eskolastisismo 
2 ; seminarista. 



scholasticism (is-ko-las-ti-siz-im) 
prig [Ing] 1: sistema ng kaalamang 
teolohiko at pilosopiko na pawang 
lumaganap noong Edad Media, a!t 
nakabatay sa mga aral ng mga 
ng simbahan, at ni Aristotle at ng ka- 
niyang mga komentarista 2 : paggi- 
giit sa mga tradisyonal na doktrina. 

school [is-kul] png [Ing] 1 : paaralan 
2: mga mag-aaral 3: pangkat ng tao 
na magkakatulad ng pananaw, o pa- 
nanaW sa mundo 4: pangkat ng mga 
isda, lumba-lumba,' balyena, at iba 


pa : kawan. 

schoolmate (is-kul-meyt) png [Ing] : 
kamag-aral. 

schooner (is-ku-ner) pngNtk [Ing] ; 
sasakyang pantubig na may layag sa 
unahan at hulihan, higit na maliit 
ang unahang layag kaysa iba. 

Schott ische (sya-tis) png Say [Ger] 1; 
isang uri ng mabagal na polka 2 : 
musika para sa sayaw na ito. 

schwa (shwa) png Lgw [Ing] : hindi 
natatangi at walang diing patinig. 

sciatica (sa-ya-ti-ka) png Med [Ing] : 
neuralgia na nakaaapekto sa nerve 
at bumabagtas sa balakang at hita : 

. SIYATIKA. 


science (sa-yans) png [Ing] : agham. 

science fiction (sa-yans ffk-syon) png 
Lit [Ing] : anyo ng kuwento batay sa 
naisip na pag-unlad na teknolohiko 
o siyentipiko, malaking pagbabago 
sa kaligiran o lipunan at iba pa, ma¬ 
dalas na itinatampok ang kalawakan 
o paglalakbay sa ibahg panahon at 
buhay sa ibang planeta : SF. 

scientific (say-an-tf-fik) pnr [Ing] 1 : 
a ayon sa tuntuning inihain sa ek- 
saktong agham ng pagsasagawa ng 





J 


scientism 


790 


scrapbook 



obserbasyon at pagtaya sa kawastuhan 
ng mga konklusyon b sistematiko; 

» was to 2 : ginagamit o may kaugnayan 
sa agham 3: nagtataglay ng eksper- 
tong kaalaman : siyentipiko. 

scientism (say-an-tiz-im) png [ Ing ] 
1: a paraan o doktrina na ipinala- 
lagay na natatangi sa mga siyentista 
b paggamit o pagsasagawa nito 2: 
labis na paniniwala sa pamamaraang 
siyentipiko. 

scientist (sa-yan-tfst) png[Ing] : siyen¬ 
tista. 

■s * 

Scientology (say-an-to-lo-dyi) png 
[Ing] : sistemang relihiyoso na nani- 
niwala sa paglinang sa sariling kaa¬ 
laman at espiritwal na kaganapan sa 
pamamagitan ng pag-aaral at pagsa- 
sanay. 

scilla (sil-a) pngBot [Ing] : uri ng lily 
(genus Scilla ) na may kaugnayan sa 
.bluebell, karaniwang may bughaw na 
;bulaklak na hugis bituin o kampana 
tat makikintab na dahong makitid at 
mahaba. 

i 

scimitar (sim-i-tar) png [Ing] : espa- 
dang oryental na pakurbada at kara¬ 
niwang palapad sa dulo. 

scintigraphy (sin-tig-ra-ff) png Med 
[Ing] : paggamit ng radioisotope at 

■ scintillation counter upang makakuha 
ng imahen o rekord ng bahagi ng 
katawan. 

scintillation (sin-ti-ley-syon) png [ Ing] 
1: ningning 2: ningning bituin 3: 
Med kislap na nalilikha sa isang bagay 
ng ionizing particle at iba pa. 

scintillation counter (sin-ti-ley-syon 
kawn-ter) png Med [Ing] : kagamitan 
sa pagtuklas at pagtatala ng scintil¬ 
lation. 

scintiscan (sih-ti-scan) png Med [Ing] : 
kasangkapang ginagamit sa pagtuklas 
at pagsusuri ng iba’t ibang karam- 
daman sa pamamagitan ng nalilik- 
hang imahen o iba pang tala na nag- 
papakita ng paglaganap ng mga 
palatandaang raclyoaktibo sa mga 
bahagi ng katawan. 

scion (sa-yon) pig [Ing] 1: Bot usbong 
na karaniwang inilalaan para sa pag- 
susupling o pagtatanim 2 : anak; 
nakababatang miyembro ng kilalang 
pamilya. 

scire facias (say-ri fey-tsi-yas, is-ki-re 
fa-ki-yas) png Bat [Lai] Is ipaalam 
sa kaniya 2: kasulatang nag-uutos 
upang ipatupad o pawalang-bisa ang 
isang pasiya, patente, at iba pa. 


gupit; ginupit 2 : hati. 

scissors (sfz-ors) png [Ing] : gunting. 

sclera (is-klfr-a) png Ana [Ing] : puti 
ng mata. 

scleritis (is-kli-ray-tis) png Med [Ing] : 
pamamaga ng sclera. 

scleroderma (is-klfr-o-der-ma) png 
Med [Ing] : talamak na paninigas ng 
balat at kaugnay na himaymay. 

scleroid (is-klfr-oyd) pnr Bot Zoo [Ing] : 
nagtataglay ng matigas na testura; 


/ . • > 


pinatigas. 

scleroma fs-kli-ro-ma) png Med [Ing] : 
abnormal na bahagi ng tumigas na 
balat o lamad ng mucous. 

sclerosis (ls-kli-ro-sis) png Med [Ing\ 
1: abnormal na paninigas ng himay¬ 
may 2 : multiple sclerosis o talamak 
na karamdaman ng nervous system 
3: Bot paninigas ng cell wall. 

scoliosis (fs-kol-yo-sis) pig Med Xing] : 
abnormal na patagilid na pagbaluk- 
tot ng gulugod. 

scombroid (is-kom-broyd) png Zoo 
[Ing] 1: isdang-alat sa family Scorn- 
bridae, kabilang ang makerel, tuna, 
bonito, at superfamily Scombridae. 

scombroid (is-kom-broyd) pnr Zoo 
[Ing] : kaugnay sa family o super¬ 
family na Scombridae. 

scone (is-kown) png [Ing] : maliit na 
matamis o malinamnam na keyk, 
gawa sa arina, mantika, at gatas na 
agad na iniluto sa oven. 

scoop (is-kup) png [Ing] 1 : anumang 
kahawig ng kutsara, at ginagamit na 
pangkuha o pangkaskas 2 : balita na 
unang inilimbag ng isang peryodiko, 
karaniwang hinggil sa kontrobersiya. 

scooter (is-ku-ter) png [Ing] : iskuter. 

scope (is-kowp) png [Ing] : lawak; 
sakop. 

-scope (is-kowp) pnl [Ing] : pambuo 
ng pangngalan na nangangahulugang 
aparato o instruments ginagamit sa 
pagsipat o pagmamasid, hal periscope, 
microsope. 

-scopy (is-kow-pi) pnl [Ing] : pambuo 
ng pangngalan na nangangahulugan 
ng panonood o pagmamasid, hal en¬ 
doscopy. 

score (is-kor) png [Ing] : iskor. 

scoreboard (is-kor-bord) png [Ing] : 
malaking board na ginagamit upang 
ipakita sa publiko ang iskor ng isang 
laro o paligsahan. 

scorer (is-ko-rer) png [Ing] : iskorer. 


Asn Scorpius 2: Asl a ikawalong 
senyas ng zodyak (23 Oktubre - 21 
Nobyembre) b tao na isinilang sa 
petsang nakapaloob sa tandang ito. 

scorpion (is-kor-pi-yon) png Zoo [Ing] : 
alakdan. 

Scorpius (skor-pi-yus) png Asn [/ng] : 
pinakamalaking konstelasyon na tila 
alakdan : Scorpio 1 . 

scotch (is-kats) png [Ing] 1: scotch 
whisky 2: sa malaking titik, Scottish, 
Scots. 

4 

scotch tape (is-kats teyp) png [Ing] 

: malinaw at madikit na teyp na yari 
sa cellulose o cellophane. 

scotch whisky (is-kats wis-ki) png 
[Ing] : alak mula sa dinalisay na malt: 

SCOTCH. 

Scotland (is-kat-land) png [Ing] : 
bansa na bumubuo sa pinakahilagang 
bahagi ng Great Britain at United 
Kingdom. 

Scotland Yard (is-kat-land yard) png 
[Ing] : ang Criminal Investigation 
Department ng puwersa ng London 
Metropolitan Police. 

scotoma (is-ko-to-ma) png Med [Ing] : 
bahagyang pagkabulag ng paninging 
normal. 

Scots (is-kats) png [Ing] 1: Scottish 
2: anyo ng wikang Ingles na gina¬ 
gamit lalo sa Lowlands ng Scotland. 

Scottish (is-kat-ish) pnr [Ing] : anu¬ 
mang may kaugnayan sa Scotland o 

sa mga nakatira dito. 

% 

scout (is-kawt) png Mil [Ing] 1: tao, 
lalo na ang sundalo, na gumagalu- 
gad upang kumalap ng impormasyon 
hinggil sa kaaway 2 : paraan ng pag- 
kuha ng impormasyon 3: sasakyang 
pangmanman sa kaaway. 

scrabble (is-krab-ol) png [Ing] : laro 
na nilalahukan ng dalawa hanggang 
apat na manlalaro na may tigpipitong 
pitsa na pambuo ng mga salita sa 
board. 

scramble (is-kram-bol) pnd [Ing] : 
dumaan o gumapang sa malayong 
pook 2: makipagpaligsahan 3; mag- 
luto ng binatmg itlog 4: kumilos 
nang madalian 5: isakatuparan nang 
pabara-bara. 

scrambler (is-kram-bler) png [Ing] 

1 ; kagamitan upang guluhin ang 
pag-uusap sa telepono 2 : motorsik- 
long ginagamit sa karera sa bako- 
bakong daan 3: Bot halamang may 
baging. 


scission (sxs-yon) png [Ing] 1: pag- Scorpio (skor-pi-yo) png [Ing] 1: scra P (is-krap) png [Ing] : iskrap. 

scrapbook (is-krap-buk) png [Ing] : 






« 1 jm : 









scrape 


791 


sea fan 


aklat na may mga blangkong pahina 
upang pagdikitan ng mga larawan, 
guhit, at katulad. 

scrape (is-kreyp) pnd [Ing] 1 : ikayod; 
kumayod 2 : gumawa ng tunog sa 
pamamagitan nito. 

scraper (is-krey-per) png [Ing] : pang- 
kaskas lalo na sa pagtanggal ng dumi 
mula sa rabaw. 


scratch (is-krats) png [ Ing] 1 : kamot 
2 : teknik, karaniwan sa musikang 
rap, sa pagpigil ng plaka sa pono- 
grapo, at iginagalaw ito nang pasu- 
long at paatras upang lumikha ng 
kakaibang tunog 3: sa bilyar, ang 
hindi pagtama ng pato sa bolang 
de-numero, lalo na kung pumasok 
sa butas ang pato. 

scratch (is-krats) pnd [Ing] t : kuma- 
mot; kamutin 2 : magsulat nang 
mabilis 3: ikansela sa pamamagitan 
ng lapis, at katulad 4: sa paligsahan, 
umayaw sa laro. 

scratch pad (is-krats pad) png [Ing] : 
pad, karaniwan para sa mabilis na 
pagsusulat. 

scream (is-krfm) png [Ing] : tili. 

screening (is-kn-ning) png [Ing] 1 : 
pagpapalabas ng pelikula o programa 
sa telebisyon 2: pagtukoy sa malusog 
o may sakit 3: ang natira sa pagbi- 
bithay. 

screenplay (is-krm-pley) png Tro 
[Ing] : dulang pampelikula. 

screen printing (is-krfn print-ing) 
png [Ing] : proseso na tulad sa pro* 
seso ng stencil, may handang latag 
ng pinong materyal na tinintahan. 

screen test (is-krin test) png [Ing] : 
audisyon na pampelikula. 


screenwriter (is-krm-ray-ter) png 
[Ing] : tao na nagsusulat ng dulang 
pampelikula. 


screw (is-kru) png [Ing] : tornilyo. 

screwdriver (is-kru-dray-ber) png 

[Ing] : destornilyador. 

> 

scribble (is-kri-bol) pnd [Ing] : mag¬ 
sulat nang mabilis at walang ingat. 

scribe (is-krayb) png [Ing] 1: taga- 
sulat ng mga dokumento, lalo na 


noong sinaunang panahon, at kumo- 
kopya ng mga manuskrito 2 : sa 
sinaunang Hebrew, tagapagtago ng 
mga tala, o propesyonal sa teolohiya 
sa paghuhukom. 

scrimmage (skri-meydz) png [Ing] 
1: magulong sagupaan o bakbakan 
2 : sa futbol, magulong agawan sa bola. 

script (is-kript) png : iskrip. 


Scripture (is-krfp-tyur) png [Ing] 1 : 
ang Luma at Bagong Tipan ng mga 
Kristiyano o ang Bibliya ng mga 
Hudyo 2: banal na kasulatan ng anu- 
mang relihiyon 3: bagay na itinuturing 
na pinaniniwalaan. 

scrivener (is-kri-ve-ner) png [Ing] 1 : 
tagapagtala o tagagawa ng doku¬ 
mento 2: notaryo 3: broker 4: tao 
na nagpapautang. 


scrofula (is-krof-yu-la) png [Ing] : 
pamamaga ng mga gland na maa- 

aring sanhi ng tuberkulosis. 

■ 

scroll (is-krol) png [Ing] 1 : rolyo ng 
papel, lalo na kung may nilalamang 
sulat 2: aklat ng sinaunang anyo 3: 
palamuting disenyo o ukit na itinu- 
tulad sa nasabing rolyo ng papel. 

scrotum (is-kro-tum) png [Ing] : balat 
na bumabalot sa mga testicle. 

scrub (is-krab) pnd [Ing] : kuskusin 
nang mariin, karaniwan sa paglilinis. 

scrum (is-kram) png [Ing\ : sa futbol, 
pagsasaayos ng mga manlalaro ng 
bawat koponan na nakatalaga sa 
harapan ng dalawang magkalabang 
pangkat, nakayuko at magkakapit 
bisig ang bawat isa, at inihahagis ang 
bola sa pagitan ng mga manlalaro 
upang muling simulan ang laro. 

scuba (is-ku-ba) png [Ing self-contained 
underwater breathing apparatus] : 
aparatong ginagamit ng mga inanla- 
langoy upang makahinga sa ilalim 
ng tubig, binubuo ng bokilya na may 
tubo at nakakabit sa isa o dalawang 
tangke ng siniksik na hangin : aqua¬ 
lung. 

* i 

scuba-diving (is-ku-ba day-ving) png 


[Ing] : paglangoy sa ilalim ng dagat 
na may scuba, lalo na bilang isport. 

scud missile (is-kad mfs-il) png Mil 
[Ing] : uri ng misil na nakapaglalak- 
bay nang mababa at malayuan. 

scull (is-kal) png [Ing] 1 : alinman sa 
isang pares na panggaod na nakaka¬ 
bit sa magkabilang gilid ng bangka 
at sabay na ginagamit ng nag-iisang 
gumagaod 2 : magaan at makitid na 
bangkang pangkarera na pinatatakbo 
ng isa, dalawa, o apat na tagagaod. 


scullery (is-ka-le'ri) png[Ing] i maliit 
na kusina o silid sa likod ng isang 
bahay at nakalaan para sa paghuhu- 
gas ng mga plato, at iba pa. 

sculptor (is-kalp’tor) png [Ing] s 
eskultor. 


sculpture (is-kalp*tyur) png [Ing] 1 ; 
sining ng paglililok 2: gawa o mga 
gawa sa nasabing sining. 


scurvy (is-ker-vi) png [Ing] : sakit na 
bunga ng kakulangan sa bitamina 
C, nagdudulot ng pamamaga at pag- 
durugo ng gilagid, at pagbuka ng 
dating naghilom na sugat. 

scutage (is-kyu-tids) png [Ing] i sala- 
ping ibinayad sa feudal na may-ari 
ng lupa sa halip na personal na ser- 
bisyo. 

scutellum (is-kyu-te-lum) png Bot 
[Ing] 1: tila kalasag na kotiledon ng 
ilang mga halamang lumilikha ng 
mga buto na iisa ang kotiledon 2 s 
maliit na plaka o anumang tila kala¬ 
sag na bahagi, tulad ng thorax ng 
kulisap at ng ibon. 

scutum (is-kyu-tum) png [Ing] : ang 
bawat kaliskis na bumubuo sa kata- 
wan ng buwaya, pagong, armadilyo, 
at iba pa. 

Scylla (sil-a) png Mit [Gri] 1 : baba- 
eng halimaw na lumalamon ng mga 
magdaragat na tumatawid sa makitid 
na estretso sa pagitan ng kaniyang 
yungib at ng alimpuyong Charybdis 
2: mapanganib na bato sa Kipot 
Messina sa panig ng Italy. 

scyphozoan (say-fo-zo-an) png Zoo 
[Ing] : coelenterate (class Scyphozoa) 
na pandagat, kinabibilangan ng mga 
dikya. 


scyphus (say-fus) png [Ing] 1 : mala- 
king tasa na may dalawang hawakan 
2: Bot estrukturang hugis tasa. 

SDR, daglat, (ep-di-ar) : special dra¬ 
wing right. 

Se, symbol (es-i) Kern [Ing] : selenium, 
(si) png [Ing] : dagat. 

sea anemone (si a-ne-mo-ni) png 
Zoo [Ing] : anumang hayop dagat 
(phylum Coelenterata) na karani- 
wang humihimpil sa isang pook, hugis 
kolum ang katawan, at may mara- 
ming bilog na galamay na pumapa- 
libot sa bunganga. 

sea-bass (si-bas) png Zoo [Ing] 1 : 
alinman sa mga isdang-alat (family 
Serranidae) 2: alinman sa mga katu¬ 
lad na mga isdang dagat na kinakain. 

seabed (si*bed) png [Ing] : lupa sa 
ilalim ng dagat; sahig ng karagatan. 

sea cow (si kaw) png Zoo [Ing] 5 dugong. 

sea cucumber (si kyu-kyum-ber) png 
Zoo [Ing] : tripang. 

sea eagle (si ugel) png Zoo [Ing] : 
banoy (genus Haliastus ) na kiiixiakain 
ng isda. 

sea fan (si fan) png [Ing] s alinman 
sa mga anthozoan (order Gorgonacea) 





seafood 


792 


secret 


na tila pamaypay ang anyo ng kolonya. 

seafood (si-fud) png [big] : isda o 
lamandagat na nakakain. 

sea-green (sf-grin) png [Ing] : maasul 
na lunting kulay, tulad ng dagat. 

seagull (si-gal) png Zoo [Ing] : uring 
gabyota, lalo na kung nakatira sa 
dagat. 

seahorse (sf-hors) png Zoo [Ing] : 
kabayong-dagat. 

seal (sil) pngA : selyo 2 2: a pandikit 
sa sisidlan, sobre, at iba pa b selya- 
dor 3 : inukit na piraso ng metal, at 
katulad, para sa pagtatatak ng disenyo 
4 : substance o kasangkapang gina- 
gamit sa pagtatakip ng anumang butas 
o siwang 5: kilos o pangyayaring 
nagbibigay ng garantiya sa isang 
bagay 6: kasunduan 7: matapat na 
pangako, lalo na ng isang eklesyas- 
tiko sa paglilihim ng impormasyon; 
obligasyon ng hindi pagbubunyag 
ng impormasyon 8 : Zoo ampibyang 
, mammal (order Pinnipedia) na ku- 
f makain ng isdang dagat, may mala- 
■' pad at sapad na bisig, at paa na tila 
magkakadikit ang n^ga daliri sa paa : 

KARNERONG-DAGAT, POKA. 

sealant (sMant) png [Ing] : substance 
na ipinandidikit o ipinanseselyo 
upang hindi pasukin ng hangin o 
tubig ang isang kulob na bagay. 

sealer (sHer) png [Ing] 1 : a kasang- 
kapan o substance na ginagamit na 
pansara b tao na nagsasara ng mga 
sisidlan at iba pa 2 : barko o tao na 
ginagamit sa pangangalap ng mga 
poka. 

sea level (si le-vel) png [Ing] : paha- 
lang na plane o patag na may kaug- 
nayan sa rabaw ng dagat na nagsi- 
silbing batayan sa pagsukat ng taog 
at kati ng tubig. 

sea lily (si IMi ) png Zoo [Ing] : echi- 
noderm (class Crinoidea) na kahawig 
ng lili, may mahabang tangkay, at 
tila balahibo ang mga galamay na 
ginagamit sa pangunguha ng pagkain. 

sea lion (si la-yon) png Zoo [Ing] : 
seal (genus Zalophus o Otaria) sa 
matatagpuan sa Pasipiko at may ma- 
lalaking tainga. 

seam (sim) png [/ng] 1 : guhit ng 
dalawang pinagdugtong na tela, at 
katulad, karaniwan ng pan talon 2 : 
suson ng uling, metal, at iba pa, na 
pumapagitan sa bato. 

seaman (si-man) png [Ing] 1 : marino, 
lalo ang isang walang ranggo 2 : tao 
na kinikilala batay sa kaniyang kasa- 
nayan sa paglalayag. 


seamstress (sim-stris) png [Ing] : 
babaeng mananahi : modista. 

search (serts) pnd [Ing] 1: hanapin 
o saliksikin nang mabuti 2 : suriin at 
siyasatin nang lubusan. 

search warrant (serts war-ant) png 
Bat [Ing] : opisyal na pahintulot 
upang pasukin at halughugin ang 
isang pook, bahay, o gusali. 

sea shell (si syel) png [Ing] : talukab 
ng mollusk. 

seashore (si-syor) png [/ng] : baybay. 

seasonal (sf-so-nal) pnr [Ing] : naa- 
ayon sa panahon. 

seasoning (si-so-ning) png [Ing] : 
pampalasang inihahalo sa pagkain : 

REKADO. 

seatbelt (sit-belt) png [Ing] : sintu- 
rong pangkaligtasan sa mga upuan 
ng sasakyan. 

SEATO (si-to), daglat [Ing] : South- 
East Asia Treaty Organization. ^ 

sea urchin (sier-tyin) png Zoo [Ing] : 
salungo. 

seaweed (si-wid) png Bot [Ing] : alin- 
man sa malalaking alga na tumutubo 
sa dagat o sa batuhan sa dalampa- 
sigan. 

se*b£ png Bot [Pan] : saba. 

sebaceous (se-bey-syus) pnr [Ing] 1: 
mamantika; masebo; malangis 2 : 
anumang kaugnay ng mantika, sebo, 
o langis. 

sebaceous gland (se-bey-syus gland) 
png Ana [Ing] : gland at iba pa na 
luinilikha at naghahatid ng langis sa 
balat at buhok. 

se*b&*da png Bot [Esp cebada] 1: 
halamang butil (genus Hordeum) na 
pinagkukunan ng malt para sa pag- 
gawa ng whisky at serbesa : barley 2 : 
butil na mula sa halamang ito: barley. 

seb*b6 pnd mag'deb’bd, i*seb*b£ v 
seb*ba*hin [Ilk] : itapon sa apoy. 

seb*b£k png [Ilk] : katawan ng tubo 
na tinutubuan ng suloy. 

▼ 

se-b6g png [Pan] : tapang. 

s6 # be*k6y png [Tsi] : papet. / 

Se-bil-y6*na png [Esp Sevillana] 1: 
babae na mula sa Sevilla, Se‘bil a y&* 
no kung lalaki 2: sayaw, awit, o mu- 
sika mula sa Sevilla. 

s6 a bo png: taba. 

secco (sek-o) png Sin [ Ing It a] : pag- 
pipinta sa tuyong plaster at gumaga- 
mit ng mga pangkulay na inihalo sa 
tubig. 


seclusion (si-klu-syon) png [Ing] 1 : 
pagtatago; pag-iisa 2 : kubling pook. 

second (se-kond) png [Ing] 1: saglit 
2 : Isp sa boksing, alalay ng boksi- 
ngero. 

second (se-kond) pnd [Ing] : pansa- 
mantalang ilipat ang opisyal sa hukbo, 
kawani, at katulad sa ibang gawain 
o posisyon. 

secondary (se-kon-da-ri) png [Ing] : 
sekundarya. 

second class (se-kond Idas) png [Ing] 

1: tao o bagay na itinuturing na 
pangalawa sa pinakamahusay 2: pa- 
ngalawang pinakamahusay na akomo- 
dasyon sa barko o tren. 

Second Coming (se-kond kam-ing) 
png [Ing] : sa Bibliya, muling pagda- 
ting ni Kristo. 

second degree bum (se-kond dig-ri 

bern) png Med [Ing] : pagkasunog 
ng balat na lumilikha ng pagtutubig 
ngunit hindi ng permanenteng pilat. 

second-hand (se-kond hand) png , 
pnr [Ing] 1 : segunda-mano 2: im- 
pormasyong hindi nagmula sa ori- 
hinal na pagsisiyasat at tinanggap sa 
ngalan ng higit na nakatataas na auto- 
ridad. 

second in command (se-kond in 

kom-and) png Mil [Ing] : opisyal na 
may ranggong kasunod ng pinaka- 
mataas na opisyal. 

second lieutenant (se-kond lyu-ten- 
ant) png Mil [Ing] : opisyal na may 
ranggong kasunod ng tenyente. 

second name (se-kond neym) png 
[Ing] : apelyido. 

second nature (se-kond ney-tyur) 

png [Ing] : natutuhang kakayahan na 
naging likas na sa nagtataglay nito. 

secondo (se-kon-do) pngMus [Ing 

Ita] : second-voice. 

second person (se-kond per-son) png 
Gra [Ing] : pangalawang panauhan. 

second reading (se-kond rid-ing) 
png [Ing] : pangalawang presentasyon 
ng panukalang-batas sa lehislatura. 

second sight (se-kond sayt) png 
[Ing] : kakayahang makapanghula. 

second voice (se-kond voys) pngMus 
[Ing] : pangalawa o higit na maba- 
bang bahagi sa duweto : secondo. 

second wind (se-kond wind) png 
[Ing] 1: pagbabalik ng normal na 
paghinga pagkaraan ng unang pag- 
hingal 2: panibagong lakas na ipag- 
patuloy ang gawain. 

m / m 

secret (sik-rit) png [Ing] : sekreto. 











secret agent 


793 


segment 


secret agent (si-krit ey-dyent) png 
[Ing : espiya. 

secretariat (se-kre-tar-yat) png [Ing 
1: permanenteng tanggapan o sangay 
na pampangasiwaan 2 : mga kasapi 
o kinalalagyan nito 3: ang tanggapan 
ng kalihim. 

secretary (sek*re tar-i) png [Ing ] : 
kalihim. 

secretary general (sek-re-tar-i dyen- 
er-al) png [Ing : pangunahing taga- 
pangasiwa ng samahan. 

secretary of state (sek-re-tar-i of 
is-teyt) png Pol [Ing] 1: sa United 
Kingdom, pinuno ng isang panguna¬ 
hing sangay ng pamahalaan 2 : sa 
United States, punong opisyal na 
may tungkuling pangasiwaan ang 
ugnayang panlabas. 

secret ballot (si-krit ba-lot) png [Ing ]: 
halalan na lihim ang pagsasagawa 
ng boto. 

secretion (si-kri-syon) png Bio [Ing] 

1: proseso ng paglikha at paglalabas 
ng substance mula sa cell, gland, o 
organ na may funsiyon para sa or- 
ganismo, o para sa excretion 2 : ang 
inilabas na substance 3: pagtatago o 
pagkukubli. 

secret police (si-krit po-lfs) png [ Ing] : 
pulisya na palihim ang pagkilos 
para sa layuning pampolitika. 

secret society (sf-krit so-say-ti) png 
[Ing] : samahan na sumumpa ang 
mga kasapi na panatilihin itong 
lihim o lingid sa kaalaman ng iba. 

sect (sekt) png [Ing] : sekta. 

sectarian (sek-tar-yan) png [Ing] z 
sektarya. 

section (sek-syon) png [Ing] : seksiyon. 

sector (sek-tor) png [Ing : sektor. 

secular (se-kyu-lar) png [Ing] : sekular. 

secularism (sek-yu-la-nz-im) png 
[Ing] : sekularismo. 

secularization (sek-yu-la-ri-sey-syon) 
png [Ing) : sekularisasyon. 

secure (si-kyur) pnd [Ing 1: kunin 
2: bantayan; gawing ligtas 3: tiyakin 
4: igapos. 

secure (si-kyur) pnr [Ing] t : ligtas 
2 : maaasahan; matibay 3 : tiyak. 

security (si-kyu-ri-ti) png [Ing] t: ka- 
ligtasan iaban sa panganib, suliranin, 
kahirapan, o pag-aalangan : seguridad 
2 : bagay na tumitiyak ng kaligtasan : 
seguridad 3z mga hakbang na isina- 
sagawa upang matiyak ang kaligtasan 
laban sa sabotahe, pagnanakaw, at 
katulad : seguridad 4: Bat a bagay 


na ibinibigay o idinedeposito bilang 
garantiya sa pagtupad sa obligasyon, 
o pagbabayad ng utang b tao na 
nagsisilbing garantiya c katibayan 
ng pagmamay-ari o pagkakautang. 

security blanket (si-kyu-ri-ti blang- 
ket) png [Ing : opisyal na pagbibi- 
gay o pagbabawal ng impormasyon 
sang-ayon sa pangangailangang 
panseguridad. 

Security Council (si-kyu-ri-ti kawn- 

sil) png [Ing : pangunahing konseho 
ng United Nations, na may tungku¬ 
ling panatilihin ang seguridad at 
kapayapaang pandaigdig, at binubuo 
ng labinlimang kasapi na lima ang 
permanente (China, France, United 
Kingdom, United States, at Russia), 
at inihahalal ang iba para sa dala- 
wang taong panunungkulan. 

security guard (si-kyu-ri-ti gard) 

png [Ing : tao na nagbabantay at tu¬ 
mitiyak sa seguridad ng mga gusali, 
sasakyan, at iba pa : watchman, gu- 

WARDIYA. 

security risk (si-kyu-ri-ti risk) png 
[Ing : tao na maaaring gumambala 
ng seguridad. 

s6 a da png [ Esp ] : sutla. 

se*dd png [Mag Mnv] : isda. 

se-da-K-na png [Esp] : tela ng mag- 
kahalong cotton at seda. 

se*d6n png [Ing sedan chair] 1 : upuan 
sa loob ng isang tila kahon na kina- 
kabitan ng pahalang na mga baras 
at ginagamit sa pagbuhat ng isang 
tao 2 : kotse para sa apat o higit 
pang katao Cf orimon. 

s6-dang-d£*hon png Bot [Esp seda+ 
Tag na +dahon] z baging (Argyrea 
ner-vosa) na tumataas nang 15 m : 

OHAS- DE-SEDA. 

se*da*ti*ba pnr [Esp sedativa] 1: 
nakapagpapakalma 2 : nakaaalis ng 
sakit, pagkairita, o anumang matin- 
ding damdamin, gaya ng gamot na 
nakaaalis ng sakit: sedative. 

sedation (se-dey-syon) png [Ing] : 
pagkaidlip, lalo na yaong bunga ng 
drogang pampakalma. 

sedative (se-da-tiv) pnr [Ing] : seda- 
tiba. 

se*d4m png [Mrw] : katas. 

sedentary (sed-en-tar-i) pnr [Ing] 

1 : nakaupo 2 : hinggil sa trabahong 
palagiang nakaupo at walang mabi- 
gat na gawain 3: hindi umaalis. 

sediment (sed-i-ment) png [Ing] 1 : 
latak 2 : alikabok o putik. 


sedimentary (sed-i-men-ta-ri) pnr 
[Ing] 1 : katulad ng sediment 2: 
nabuo mula sa sediment. 

se-dis-yon png [Esp sedidon] 1 : kilos 
o gawain na nanghihikayat ng rebel- 
yon, pag-aalsa, o panggugulo sa 
katiwasayan : sedition 2 : panggugulo 
laban sa estado o pagsalungat sa may 
kapangyarihan : sedition. 

sedition (si-di-syon) png [Ing] : se- 
disyon. 

seduction (si-dak-syon) png [Ing] : 
seduksiyon. 

seductive (si-dak*tiv) pnr [Ing : ma- 
panukso; mapang-akit. 

se a duk*si*y6n png [Esp seducion] 

1 : panunukso; pang-aakit 2 : bagay 
na nanunukso o nang-aakit. 

s6*du*l^ png [Esp cedula] : katibayan 
ng pagbabayad ng buwis at nagsisilbi 
na ring paraan upang makilala ang 
mayhawak. 


see (si) png [Ing] 1: pook na nasa 
ilalim ng autoridad ng obispo o 
arsobispo; diyosesis 2: obispado. 

see (si) pnd [Ing] 1 : tingnan 2: masdan. 

seed (sid) png [Ing 1: buto ng hala- 
man 2: punlay 3: anak 4: Isp sa tennis, 
ranggo ng manlalaro ayon sa husay. 

seed-bed (sid bed) png [Ing : bin- 
hfan. 

3 

seesaw (si-so) png [Ing] 1: laro ng 
dalawang batang nakaupo sa mag- 
kabilang dulo ng tabla na binalanse 
sa gitna at n&ghahalinhinan sa pag- 
taas at pagbaba 2: ang tabla o apa- 
ratong ginagamit para sa larong ito 
3: galaw na pataas at pababa, o pa- 
punta at pabalik. 

se*6t png [Pan] 1: gana 3 2: tiyaga. 

se*ge*a*gung pngMus [Tir] : pangkat 
ng limang maliliit, magagaan, at ti- 
natanganang gong. 

se*g6p pnd su*me"g4p, i*se*g6p, 

se-ge-p^n [Pan] : pumanhik. 

s6g*ga png [Ilk] : inip. 

seg*gi a ngat png [Ilk] : panang may 
balahibo sa dulo. 

seg a g£r png [Ilk] : balukag 2 . 

s6g a get png [Ilk] : am. 

s6g a ment png [Ing 1: bahagi 2: Mat 
bahagi sa pagitan ng dalawang punto: 
segmento 3: Zoo isa sa mga serye ng 
magkakahawig na pang-anatomiyang 
yunit ng kata-wan at mga appendage 
nito, tulad ng makikita sa bulate. 

seg*m6nt pnd [Ing : hati-hatiin; putol- 
putulin. 




794 


selan 


segmento 



seg # m6n*to png [Esp\ : segment. 

sego (sf*go) png [Ing] : halaman 
(Calochortus nuttallii) na kabilang sa 
pamilyang lili, na may hugis kampa- 
nilyang lunti at puting bulaklak. 

segregasybn (seg-re-gas-yon) png 
[Esp segregation ] : pagbubukod ng 
mga lahi sa isang komunidad. 

segregation (seg*re-gey*syon) png 
[Ing] : segregasyon. 

seguidilla (se-gi-dfl-ya) png [Esp] 1 : 
a Say isang sayaw na Espanyol b 
musika para dito 2: Lit taludtod na 
may apat hanggang pitong linya na 
may namumukod na ritmo. 

•gun png [Esp : ayon sa; ayon kay. 

segunda ensenanza (se-gun-daen- 
se*ni*yan*za) png [Esp] i katumbas 
ng pag-aaral o pagtuturo sa mataas 
na paaralan o hay-iskul. 

se-gun-da no pnr [Esp] : nagamit 
na, hal lumang damit na muling ipi- 
nagbibili. 

se-gun-do png [Esp] 1 : ang ikalawa, 
se*gun*da kung babae 2: sa oras, 

saglit. . 

se-gu-r6*do pnr [Esfi seguro + ado] : 
tiyak na tiyak; alam na alam var sigu- 
rado. 

se-gu-ri-d6d png [Esp seguridad] : 
security. 

se-gu-ns*ta png [Esp] : mapagtiyak 
para sa sariling kapakanan var sigu- 

RISTA. 

•guTO png [Esp] : sistema ng pag- 
garantiya ng ari-arian, buhay, at iba 
pa laban sa pagkawala o pagkasira 
na sanhi ng sunog, aksidente, at iba 
pa, at may nakatalagang bayad ayon 
sa kasunduan : insurance. 




•guTun png Mus [Tir] : pagpapa- 
lipas ng oras. 

seigneur (sen-yur) png [Ere] : pangi- 
noong feudal; panginoon ng manor. 

s6*is png [Esp] : anim. 

seismic (sayz-mik) pnr [Ing] 1 : nahi- 
hinggil sa lindol o katulad na pag- 
yanig 2 : malaganap ang epekto. 

seismograph (sayz-mo-graf) png 
[Ing] : instrumentong nagtatala ng 
lakas, direksiyon, at iba pang kata- 
ngian ng lindol. 

seismology (sayz-mol-o-dyf) png 
[Ing] : siyentipikong pag-aaral at 
pagtatala sa mga lindol, at mga ka¬ 
tulad na pangyayari. 

seize (siz) pnd [Ing] 1 : sunggaban 
2: maunawaan 3: ariin; kumpiskahin 
4: dakpin; hulihin 5: samantalahin. 


seizure (susyur) png [Ing] 1 : pag- 
sunggab; pagkumpiska; pagdakip; 
pagsamantala 2 : bigiaang sumpong 
o atake ng sakit na gaya ng epilepsy, 
o ng matinding damdaming gaya ng 
galit. 

se*k&n*te png [Esp secante] : blotter. 

Sekhmet (sek-met) png Mit [Ing] : 
sa Ehipto, mabangis na diyosa na 
hangad ipahamak ang sangkatauhan. 

sek*k6 png [Ilk] 1 : luad na ginagamit 
sa paggawa ng palayok 2 : punlang 
palay na inihahanda para sa susunod 
na pagtatanim. 

sek*k6r png [Ilk] : yantok o kawayang 
nilala nang pabilog, ginagamit na 
pambigkis sa walis. 

sek-lan png [Pan] : tukod. 

sek-r6-ta png [Esp secreta] : tiktik. 

sek-re a t6r-ya png [Esp secretaria] : 
babaeng kalihim, se-kre-t6r-yo kung 
lalaki. 



hinggil sa sekta 3: makitid na layu- 
nin o interes : sectarl4N. 

ek-t6r png [Esp sector] 1: natatanging 
bahagi, lalo na ng lipunan o ekono- 
miya ng bansa : sector 2: sona ng 
isang lungsod : sector 3: pigura na 
ligid ng dalawang radius ng isang 
bilog, elipse, at ang arc sa pagitan 
ng mga ito. 

•kud^r png [Esp secular] : paring 
sekular o hindi kasapi ng ordeng ffaile 
Cf regular. 

se*kud&r pnr [Esp secular] 1 : nauukol 
sa mga gawain ng mundong ito; hindi 
espiritwal o sagrado 2 : sa edukasyon 


^ ^ p Q < 

hindi nauukol sa relihiyon o panini- 
walang panrelihiyon 3: a hindi ek- 
lesyastiko o monastiko b sa klerigo, 
hindi natatakdaan ng tuntuning 
panrelihiyon 4: minsang maganap 
sa isang siglo o panahon 5: naga- 
ganap sa loob ng napakahabang 
panahon. 


xaiajvi. x y 

sek-r6-to png [Esp secrete] : lihim. _ sekularisasyon (se-ku la ri-sas-yon) 


sek*sa-he*n6rya (sek-sa-he-nar-ya) 
png [Esp sexagenaria] : tao na edad 
60 hanggang 69. 

s6k a si pnr [Ing sexy] 1: kaakit-akit o 
nakagigising ng pagnanasa sa sex : 
sexy 2: libog; utog : sexy 3: nauukol 
sa sex : sexy 4: Kol kaakit-akit; uso : 
sexy. 

sek*si*y6n png [Esp section] 1: tanging 
bahagi ng anuman, gaya ng komu¬ 
nidad : section 2 : tanging bahagi 
ng isang diyaryo, batas, o kabanata : 
section 3 : bahagi na pinutol o inihi- 
walay : section 4: a sa operasyon, 
ang paghiwa b ang hiwa : section 5: 
manipis na hiwa ng tissue, mineral, 
at iba pa, na ginagamit upang pag- 
aralan sa mikroskopyo : section 6 : 
re presen tasyon ng isang bagay na 
kapag hinati ay nagpapakita ng 
panloob na estruktura : section 7: 
Mil maliit na yunit na may isa o da¬ 
lawang iskuwad : section. 

s6k*SO png [Esp sexo] 1: kasarian 2: 
karat. 

s6k*su*wal pnr [Esp Ing] : sexual. 

Sekt (zekt) png [Ger] : puting alak 
mula sa Germany. 

s4k-ta png [Esp secta] 1: pangkat ng 
mga tao na naniniwala sa isang tanging 
pananampalataya : sect 2 : pangkat 
na itinuturing na eretiko 3: anumang 
pangkat o hiwalay na pangkat na 
pinagbuklod ng tanging doktrina: sect. 

sek't&rya pnr [Esp sectaria] 1: hinggil 
sa sekta 2 : saradong paniniwala 


l _ secularizacion] 

ng katangian mula sa espiritwal o 
panrelihiyon tungo sa mga gawaing 
nauukol sa mundong ito 2 : sa pana¬ 
hon ng Espanyol, ang pagsisikap ng 
mga paring Filipino na mabawasan 
ang diskriminasyon laban sa kanila 
ng mga fraileng Espanyol at pagkaka- 
roon ng kapangyarihan sa pagsasa- 
katuparan ng kanilang mga tungkulin. 

se-ku - la*rfs-mo png [Esp secularismo] 

1: sekular na pagkiling, lalo na ang 
sistemang pampolitika o pampiloso- 
piya, na nagtatakwil sa anumang uri 
ng pananampalataya 2: ang pagtingin 
na hindi dapat mahaluan ng anumang 
elemento ng relihiyon ang edukas- 
yong publiko : secularism. 

se-kun*d6rya pnr [Esp secundaria] 

1: sumusuriod pagkatapos ng una, 
sa ranggo o panahon, se’kurvd£r* 
yo kung lalaki 2: hindi orihinal 3: 
hindi gaanong mahalaga 4: hinggil 
sa hay-iskul 5: Kem nakuha sa pama- 
magitan ng pagpapalit ng dalawang 
atom o mga pangkat: secondary. 

selachian (sMey-ki-yan) png Zoo [Ing] : 
uri ng isda (subclass Selachii) na ki- 
nabibilangan ng pating. 

se-la*d6r png Pol [Esp celador] : 
noong panahon ng Espanyol, a pan- 
distritong inspektor ng mga pulis sa 
lungsod b inspektor ng kapatirang 
panrelihiyon. 

s&'lan png 1 : pagiging pihikan 2: 
pagiging delikado ng kalagayan o 
sitwasyon - pnr ma*s6‘lan. 





selang 


795 


semantics 


s4*lang png: delikadesa. 

se*l4ng pnr [Kap] : labag. 

s6l*dan png [Ilk] : dram o malaking 
tapayan na imbakan ng tubig Cf 

ABRAM. 

se*leb*ras*y6n png [Esp celebration] : 
pagdiriwang. 

select (si-lekt) png [Ing] : pill. 

select (si-lekt) pnd [Ing] : pumili, 
piliin. 

selection (si-lek-syon) png [Ing] : 
seleksfyon. 

selective (si-lek-tiv) pnr [Ing] : mapili. 

selector (si-lek*tor) png [Ing] : tao 
na namimili. 

se*l6k*si*y6n png [Esp selection] 1 : 
proseso ng pagpili : selection 2 : mga 
napiling tao o bagay : selection 3: 
pangkat ng mga bagay na mapagpi- 
pilian : selection. 

se*l£ng png [Mrw] : iling. 

selenium (sHfni-yum) pngKem [Ing] : 
abuhin, kristalina, at hindi metali- 
kong element (atomic number 34, 
symbol Se). 

self png [Ing] : sarili. 

self-addressed (self-ad-drest) pnr 
[Ing] : nagtataglay sa sobre ng address 
ng nagpadala. 

self-analysis (self-a*naH*sis) pngSik 
[Ing] : pagsusuri ng sarili, lalo na ng 
saloobin, pagkatao, nasa, layunin, 
at katulad. 

self-assertion (self-a-ser-syon) png 
[Ing] : masugid na pagtataguyod ng 
sarili, ng sariling pananaw, at iba 
pa. 

self-assurance (self-a-syur*ans) png 
[Ing] : tiwala o kumpiyansa sa sarili, 
o sariling pananaw. 

self-centered (self-semterd) pnr 
[Ing] : nakatuon ang pansin sa sari¬ 
ling pagkatao at gawain; makasarili. 

self-closing (self-klow-sing) pnr [Ing ] : 
automatikong sumasara. 

self-confidence (self-kon-fi-dens) 
png [Ing] : tiwala sa sarili. 

self-conscious (self-kon-syuS) pnr 
[Ing] 1: labis na kamalayan sa sarili 
bilang tampulan ng pansin 2: Sik 
malay sa sarili. 

self-control (self-kon-trol) png [Ing] : 
kakayahang pigilin ang panlabas na 
pagtugon, saloobin, at iba pa. 

self-dehial (self-di*na*yal) png [Ing] : 
pagwawaksi sa nasa o pangangaila- 
ngan ng sarili, lalo na at laan sa ka- 
butihan ng kapuwa. 


% 

self-destruct (self-dis-trakt) pnd 
[Ing] : mawasak nang kusa, lalo na 
ang mga bomba o instrumento na 
sinadyang magkagayon. 

self-determination (self-di ter mi- 
neysyon) png Pol [Ing] : karapatan 
ng bansa na itakda ang sariling 
pamahalaan, o kabuhayan 2 : kaka¬ 
yahang kumilos nang malaya. 

self-discipline (self-df ♦si-plfn) png 
[Ing] : kilos o kakayahan na masawata 
ang sarili. 

self-employed (self-em-ployd) pnr 
[Ing] 1 : nagtatrabaho para sa sarili 
2 : nagmamay-ari ng sariling negosyo. 

self-explanatory (self-iks-plan-a-tor-i) 
pnr [Ing] : madaling maunawaan; 
hindi nangangailangan ng paliwanag. 

self-help png Pol [Ing] 1: teorya na 
nagpapahayag na dapat itaguyod ng 
indibidwal ang sarili at paunlarin 
ang lipunan 2 : kakayahang panga- 
lagaan o paunlarin ang sariling buhay. 

self-imposed (self- im-powst) pnr [Ing ]: 
iniatang sa sarili. 

self-interest (self-m-ter-est) png [Ing] : 
sariling nais o kapakanan. 

self-made (self-meyd) pnr [Ing] : 
nagtagumpay o yumaman dahil sa 
sariling pagsisikap. 

self-perpetuating (self-per pet yu* 
wey-ting) pnr [Ing] : patuloy na na- 
paiiral o napararami ang sarili nang 
walang panghihimasok mula sa labas. 

self-pollination (self-pohi-ney-syon) 
pngBot [Ing] : polinasyon ng bulak- 
lak mula sa pollen ng halaman ding 
iyon. 

self-portrait (self-por-trit) png Sin 
[Ing] : larawan o paglalarawan ng 
isang pintor o manunulat sa kaniyang 
sarili. 

self-preservation (self-prez er vey- 
syon) png [Ing] 1 : pangangalaga o 
pagsanggalang sa sariling buhay, 
kaligtasan, at iba pa 2 : batayang kali- 
kasan ng tao o hayop na itaguyod ito. 

self-reliance (self-ri-lay*ans) png [Ing] : 
pag-asa sa sariling kakayahan o yaman; 
kasarinlan. 

self-respect (self-ris-pekt) png [Ing] : 
paggalang sa sarili; pakiramdam ng 
pagkakaroon ng dangal. 

self-righteous (self-raytsus) pnr 
[Ing] : labis na malay o mapaggiit sa 
sariling kabutihan ng asal, o kabaitan. 

self-sacrifice (self-sak*ri-fays) png 
[Ing] : pagwawaksi ng sariling interes 
o nasa para sa kapakanan ng kapuwa. 

self-service (self-ser*vis) pnr [Ing] 


1: sa kantina o restoran, kani-kani- 
yang pagsisilbi 2 : sa mga makinang 
pambenta, nagdudulot ng produkto 
pagkaraang mahulugan ng salapi. 

self-sufficient (self-su-fi-syent) pnr 
[Ing] : sufficient 2 . 

self-supporting (self-su-port-ing) pnr 
[Ing] 1: kayang buhayin ang sarili 
2 : hindi umaasa sa iba. 

sell (sel) pnd [Ing] 1: ipagbili 2: 
mag-imbak ng produkto upang mai- 
pagbili. 

sel*14 png [Ilk] : bigas na malambot 
ang butil. 

seM4g png [Ilk] : liwanag ng buwan. 

seM4ng png [Ilk] : singit 1 . 

seMem png [HE] : lambat na panghuli 
ng maliliit na isda at crustacean. 

seller (sel-er) png [Ing] : tagapagbenta. 

seller's market (sel ers mar-ket) 
png [Ing] : kalagayang pangnegosyo 
sa panahong bihira at mahal ang 
mga produkto. 

selling-point (sel-ing-poynt) png 
[ Ing] : mainam na katangian na pang- 
hikayat sa kliyente. 

sell-out (sel-awt) png [Ing] : tagum- 
pay na negosyo, lalo na ang nahi- 
hinggil sa mga pagtatanghal. 

sd-los png [Esp celos] : pakiramdan 
ng inggit, galit, o hinanakit laban sa 
isang tao na matagumpay o karibal; 
panibugho : imon - pnd mag*se*los, 
pag*se*lu*san. 

se*l6*SO png [Esp celjoso] : lalaking 
nagseselos, se-16-sa kung babae. 

seltzer (selt-ser) png [Ing] 1: tubig 
na mineral at medisinal mula sa Nie- 
der-Selters sa Germany 2: anumang 
komersiyal na panghalili dito; soda 
water. 

sel*va png [Esp Lat silva ] : kagubatan. 

s4i*yo png [Esp cello] 1 : ang idinidikit 
sa sobre ng sulat at tanda ng kabaya- 
ran ng paghahatid sa koreo : stamp 1 
2: tatak na ikinakabit bilang palatan- 
daan ng pahintulot: seal 1 . 

se*ma*gi png Mus [Tbo] : awit. 

se*m4*na png [Esp] : linggo. 

Se*m4*na S4n*ta png [Esp] : Mahal 
na Araw; Holy Week. 

semanteme (si-man*tim) png Gra 
[Ing] : batayang elemento na nagpa¬ 
pahayag ng isang hulagway o idea. 

semantic (si*man*tik) pnr [Ing] : sa 
wika, nahihinggil sa kahulugan o 
konotasyon ng mga salita : semantiko. 

semantics (si*man*tiks) png Lgw 






I*. 1 

i 1 


; 1 


semantika 


[Ing] : sangay ng iingguwistika at 
lohika na tumutuon sa mga kahulu- 


gan : semantika. 

e*mdn*ti # k6 png [Esp semantical : se¬ 
mantics. 


e*m§n*ti*k6 pnr [Esp semantico] : se¬ 
mantic. 


semaphore (sem-a-for) png [Ing] : 
paraan ng paghahatid ng mga men- 
sahe sa pamamagitan ng pagpopo- 
sisyon ng mga braso o bandera sa 
mga tiyak na puwesto sang-ayon sa 
kodigong ibinatay sa alpabeto : 

SEMAPORO. 


$e a ma*po*r6 png [Esp semaforo] : se¬ 
maphore. 


se*m£*rang pngMus [Pal] : makapal 
ngunit bahaw na tunog ng sanang. 


ie (sem-im) png Lgw [Ing] : 
ig kahulugan na taglay ng isang 


morpema 


emen (si-men) png Bio [Ing] 1 : tamod 
2 : punlay. 


e*men*t6r-yo png [Esp cementerio] : 
pook na pinaglilibingan var simen- 


KAMPOSANTO 


NGAN, LUBNGANAN. 


se*m6n*to png [Esp cemento] 1 : kulay 
abong pulbos na gawa sa apog at 
luad at hinahaluan ng tubig upang 
makabuo ng konkreto var simento - 

pnd mag-se*m6ivto I se-m6n-tu*hm, 
se-m6n*tu-hdn, i*pag-se-m6n*to, 


i-pan*se-m6n*to. 


semester (si-mes-ter) png [Ing] : se¬ 


mes tre. 


se a mes-tre png [Esp] : sa mga paara- 
lan, alinman sa dalawang bahagi ng 
akademikong taon, karaniwang bi- 
nubuo ng 15 hanggang 18 linggo. 


emi (sem-i, sem-ay) png [Ing] 
na nahihila ng sasakyan. 


semi- (sem-i, sem-ay) pnl [Ing] 1 : ka- 
lahati 2: bahagya 3: halos. 


emi-aquatic (sem-i a-kwat-ik, sem-a} 
a-kwat-ik) pnr [Ing] : maaaring ma- 
buhay kapwa sa katihan at tubigan. 


semi-automatic (sem-i o-to-mat-ik, 
sem-ay o-to-mat-ik) pnr [Ing] 1: ba- 
hagyang automatiko 2 : sa baril, may 
mekanismo para sa tuloy-tuloy na 
pagkakasa ngunit hindi ng pagputok. 


semi-bold (sem-ay bold, sem-i bold) 
pnr [Ing] : sa paglilimbag, tipo na 
higit na maitim kaysa normal ngunit 
hindi kasing-itim ng bold. 


semibreve (sem-i-brfv, sem-ay brfv) 
png Mus [Ing] : pinakamatagal na 
nota : whole note. 


796 


semicircle (sem-i-sir-kel, sem-ay-sfr- 
kel) png [Ing] 1: kalahating bilog 2: 
pangkat ng mga bagay na nakaayos 


nang gamto 


semicolon (sem-i-ko-lon, sem-ay-ko 
Ion) png [Ing] : tuldok-kuwit. 


semiconducting (sem-i-kon-dak 

sem-ay-kon-dak-ting)/wr [Ing ]: 
mga katangian ng semiconduci 


semiconductor (sem-i-kon-dak-tor, 
sem-ay-kon-dak-tor) png [Ing] : sa 
elektroniks, solidong substance na 
hindi conductor kapag dalisay o 
nasa mababahg temperatura ngunit 
nagkakaroon ng antas ng conductivity 
na nasa pdgitan ng insulator at ng 
metal kapag nalagyan ng angkop na 
halo, o k^pag nalantad sa higit na 


mataas 


semi-conscious (sem-i-kon-syus, 
sem-ay-kon-syus) pnr [Ing] : bahagya 
ang pagkamalay. 


semi-documentary (sem-i-dok-yu- 

men-ta-ri, sem-ay-dok-yu-men-ta*.®) 
pnr [Ing] : may historikal na batayan 
ngunit kathang-isip ang salaysay. 


emifinal (sem-i-%n-al,sem-ay-fayn*al) 
png Isp [Ing] : labanan bago ang 
pangwakas na yugto. 


semifinalist (sem-i-fayn-a-lfst, sem- 
ay-fayn-a-list) png Isp [Ing] : kalahok 
sa isang semifinal. 


emillon (sey-mi-yon) png Bot [Ing] : 
uri ng puting ubas para sa paggawa 
ng alak. 


fa png Bio [Esp semiUa] 1: ce 
reproduksiyon mula sa lalaki 
SPERM 2 : binhi ne isda. 


4*mi*n4l pnr [Ing] 1 : naglalaan ng 
batayan para sa pag-unlad sa hina- 
harap 2 : orihinal at maimpluwen- 
siya, mahalaga sa pag-unawa ng isang 
paksa. 


e*mi*n6r png [Ing] 1 : maliit na klase 
sa unibersidad at katulad para sa tala- 
kayan at saliksik 2 : maikli at masusing 
pag-aaral 3: kumperensiya ng mga 
dalubhasa. 


eminarian (sem-i-nar-i-yan/ png [Ing] 
seminarista. 


mi a na*ris'ta png [Esp] : mag-aaral 


ng seminaryo 


send 


dalubhasa sa semyotika. 


semiotics (si-mi-yo-tiks) png [Ing] : 
semyotika. 


semiprecious (sem-i-pres-yus) pnr 
[Ing] : hindi gaanong mamahalin. 


semiskilled (sem-i-skild, sem-ay-is- 
kfld) pnr [Ing] : hindi gaanong bihasa 


sa isang gawain 


Semite (sem-ayt) png [Ing] : kasapi 
ng alinman sa sinauna o mahalagang 
lipi na nagmula sa timog-kanlurang 
Asia, kabilang ang mga Akkadian, 
Canaanite, Phoenician, Hebrew, at 
Arabe. 


Semitic (se-mf-tik) png [Ing] : Semi- 
tiko. 


Se*mi*ti*k6 png : isa sa mga pamilya 
ng mga wikang Afro-Asyatiko, kasama 
ng Akkadian, Arabe, Aramaiko, 
Hebrew, at Phoenician : Semitic. 


semitone (sem-i-town) pngMus [Ing] : 
pinakamaikling interval na ginagamit 
sa klasikong musikang Europeo : 


HALF NOTE. 


s6*mol png [Mar] : usbong; sibol. 


semolina (sem-o-lf-na) png [Ing] : 
matigas na butil matapos magiling 


ang anna, 


s6m-pi-t6r*nal pnr [Ing Esp] z eternal; 
habambuhay. 


emplice (sem-pli-tsey) pnr Mus [ltd] 
itinatanghal sa payak na paraan. 


enrry6-ti*k6 png [Esp semiotica] : pag- 
aaral sa sistema ng mga senyas at 
simbolo, lalo na sa wika : semiotics. 


Sen, daglat: Senador; Senator. 


se*n£*do png [Esp] 1 : asamblea o 


sangguman ng mga mamamayan na 
may pinakamataas na funsiyon sa 
pamahalaan 2 : mataas na kapulungan 
ng batasang bikameral : senate. 


se*na*d6r png [Esp] : kinatawan ng 
bayan sa mataas na kapulungan ng 
batasan. 


e*n£'ku'l6 png [Esp cenaculo] 1 : Tro 
dulang nagsasalaysay sa buhay, pag- 
hihirap at kamatayan ni Hesukristo, 
karaniwang itinatanghal tuwing Mahal 

na A raw : PASION Y MIJERTE. SIYETE 


PALABRAS, PAGTALTAL, SENTURYON d 

na paghahapunan : cenacle. 


seminary (sem-i-nar-i) png [Ing] : s6’nang*k£d png [Tir] : suklay. 


seminaryo. 

se*mi*n6r # yo pngz espesyal na paara- 
lan para sa magpapari. 

semiology (si-mi-yol-o-dyi) png [Ing] : 
semiotics. 


senate (se-neyt) png [Ing] : senado. 


senatorial (se-na-tor-yal) pnr [Ing] : 
pansenado, para sa senado. 


semiotician (si-myo-tf-syan) png [Ing] : 


send pnd [Ing] 1 : a ipadala b paki- 
lusin C maging sanhi d palayasin o 
paalisin 2: magpadala ng sulat 3: 
maglabas. 


.IlM 1 


W rt\m 


H*r;l| l*:l * "IMmn 


• - •> T ir* 



■i ~ 


rfip- 


1 










send-off 


797 


sentigrado 


0 

send-off pnd [ Ing ] 1: magpadala ng 
sulat 2: ihatid ang isang tao sa pag- 
lalakbay 3: Isp alisin sa laro. 

se*ng6t png [Pan] : siha. 

s6ng*kil png [Tir ] : anklet 1 . 

senile (sf-nayl) : ulyanin. 

senior (sfn-yor) pnr [Ing] 1: higit na 
matanda o higit na mataas ang ranggo 
2 : nahihinggil sa mataas o pinaka- 
mataas na posisyon 3: nauukol sa 
tao na higit na matanda sa taon na 
may katulad na pangalan 4: huling 
taon sa unibersidad o hay-iskul. 

senior citizen (sm-yor si-ti-zen) png 
[Ing\ : matandang mamamayan ng 
isang pook. 

seniority (sin-yor-i-ti) png [Ing] : 
pagiging higit na nakatatanda. 

senior officer (sm-yor of-i-ser) png 
[Ing] : opisyal na namumuno ng mga 
junior. 

senior partner (sm-yor part-ner) png 
[Ing] : tagapangulo ng kompanya. 

se-m-sa png [Esp ceniza] : abo var 
sinisa. 

se*ni a sa*do png [Esp ceniza] : kulay 
abo; abuhin var sinisado. 

se*ni # s6*ra png [Esp cenisera] : ka- 
sangkapan para sumahod ng abo at 
upos ng sigarilyo o tabako : agiw4n, 

ASHTRAY. 

senna (sen-a ) png Bot [Ing] 1: alinman 
sa mga mala-legumbreng yerba, pa- 
lumpong, o punongkahoy (genus 
Cassia) 2: alinman sa mga nakapu- 
purgang gamot na kinabibilangan 
ng pinatuyong dahon ng halamang 
ito. 

M 

Sen-nd*ay png [Ilk] : paglalabas ng 
hinanakit o sama ng loob. 

sen*sds*yon png [Esp sensacion] 1: 
pagkamalay o pagdama ng lagay ng 
katawan o ng mga bahagi nito 2: 
sandali ng pagkamalay na ito 3: 
romansa. 

sen-sds*yo-ndl pnr [Esp sensacional] : 
nagiging sanhi o naglalayong lumikha 
ng malaganap na epekto sa publiko. 

sen*sas*yo*na # lis # mo png [Esp sen- 

sacionalismo] 1: paraan ng pagsulat 
o pagtatanghal na naglalaro sa dam- 
damin ng madia 2: Pil teorya na 
nagmumula lamang sa mga pandama 
ang mga idea Cf empirisismo : sen¬ 
sationalism. 

sensation (sen-sey-syon) p7ig [Ing] : 
sensasvon. 

sensational (sen-sey-syo-nal) png 
[Ing] : sensasyonal. 


sensationalism (sen-sey-syo-na-liz-im) 
png [/ng] : sensasyonalismo. 

sense (sens) png [Ing] 1: pandama 
2 : kakayahan na makadama; kama- 
layan 3: kagyat na pag-unawa sa 
isang bagay o dalumat 4: sentido 
komun 5: diwa; kahulugan 6 : nangi- 
ngibabaw na opinyon 7: bait 2 . 

sense-experience (sens-eks-pfr-yens) 
png [Ing] : karanasang natamo sa 
pamamagitan ng mga pandama. 

sense of direction (sens of di-rek- 

syon) png [Ing\ : kakayahang mala* 
mah ang patutunguhan kahit walang 
gab ay. 

sense of humor (sens of hyu-mor) 
png [Ing] : kakayahan na magpaha- 
yag o magpahalaga sa katawa-tawa. 

sense organ (sens or-gan) png [Ing] : 
bahagi ng katawan na naghahatid 
ng estimulo sa sistema ng pandama. 

sen a si a bMi a ddd png [Esp] 1: kakaya¬ 
hang makadama 2 : kabilisan o kata- 
lasan ng malay 3: pagkatalusaling 
4: pamantayan o diwang pangmoral, 
pandamdamin, o pansining. 

sensibility (sen-si-bil-i-tf) png [Ing] : 
sensibilidad. 

sensible (sen-si-bol) pnr [Ing] 1: ra- 
sonable 2 : a namamaiayan ng pan¬ 
dama b may kasapatan upang ma- 
dama o mapahalagahan 3: praktikal 
at may silbi. 

sen a Sil a yo png [Esp sencillo] 1: barya 
2 : karaniwan o ordinaryo, hal sa pag- 

uugali, bihis, at iba pa. 

• • 

sen*si a ti /# bo png [Esp sensitive >] 1: tao 
na maramdamin 2 : tao na psychic. 

8en*si a t( a bo pnr [Esp sensitivo] 1: nag- 
tataglay ng sensasyon 2 : talusaling; 
maramdamin 3: matinding sensibi¬ 
lidad 4: kaugnay ng mga pandama 
o sensasyon 5: mabilis na maapek- 
tuhan ng mga agent tulad ng pelikula 
6 : nahi-hinggil sa mga lingid na 
aktibidad o impormasyon, lalo na 
ang itinataguyod ng gobyerno 7: 
delikado 8 : ginawa upang matukoy 
ang napakaliit na mga pagbabago, 
tulad ng ter-mometro. 

0 • * 

sensitive (sen-si-tfv) png [Ing] : sensi- 
tibo. 

sensitivity (sen-si-tiv-i-ti) png[Ing] : 
pagiging sensitfbo. 

sensitize (sen-si-tays) pnd [Ing] : ga- 
wing sensitibo. 

sensitizer (sen-si-tay-ser) png [Ing] : 
anumang nagpapatindi ng paki- 
ramdam. 

sensit6met§r (sen-si-tom-i-ter) png 


[Ing] : sa potograpiya, aparato na 
pansukat sa sensitibidad sa liwanag. 

s6n*so png [Esp censo] \ census. 

s4n*sor png [Ing censor] 1: aparato 
na tumutukoy o sumusukat sa mga 
pisikal na katangian o penomena 2 : 
pagputol o pagbabawal sa itinuturing 
na di-kanais-nais, hal pagputol sa 
pelikula o pagbabawal na malathala 
ang isang akda : sensura. 

sensory (sen-so-ri) pnr [Ing] : nahi¬ 
hinggil o nauugnay sa sensasyon o 
sa mga pandama. 

sensual (sen-swal) pnr [Ing] 1: nahi¬ 
hinggil o nakabatay sa mga pandama; 
karnal 2 : mahilig sa kalugurang 
pandama o sa pagt^tamasa ng lay aw 
ng katawan 3: nagpapahiwatig ng 
katangiang sensuwal 4: hinggil sa 
sensasyon 5: Pil umaayon sa doktrina 
ng sensasyonalismo. 

sensuality (sen-sal-i-ti) png [Ing] : 
sensuwalidad. 

sensuous (sen-su-wus) pnr [Ing\ 1: 
nahihinggil, nagmumula, o nakaa- 
apekto sa pandama, lalo na ang ukol 
sa sining 2: madaling maapektuhan 
ng mga pandama. 

sen*su a ra png [Esp censura) : sensor. 

sen a su a w£ a li*d£d png [Esp serisiudidad] : 
pagbibigay ng kasiyahan sa pandama, 
layaw : sensuality. 

sen a ta a u a ro png [Esp centauro] : isa 
sa mga lahi ng halimaw na may ulo, 
mga kamay, at pang-itaas na katawan 
ng tao at pang-ibabang katawan at 
mga paa ng kabayo Cf damulog : 
centaur. 

sente (sen-ti) png [Ing] : tawag sa 
salapi ng Lesotho. 

sen-t6l a ya png [Esp centeUeai *] : alipato. 

sen a te a n6r a yo pnr [Esp centenario] : 
ikasandaang taon. 

t 

sentence (sen-tens) png [Ing] 1: Gra 
pangungusap 2: Bat sentensiya 3: 
Mus isang period. 

sen a t6n a si a y£ png [Esp sentencia ] 1: 
hatol sa napatunayang nagkasala 2 : 

. pagpaparusa -/?wrsen a ten*sl a y6 a do. 

sen a tl a do png [£ 5 /?] t : kahulugan 2: 
pang-unawa; pagkaunawa 3: ang 
magkabilang panig sa tagiliran ng 
noo, sa pagitan ng kilay at patilya var 
sintido : pilipisan. 

0 

sen a ti a do ko a miin png [Esp sentido 
comun] 1: mahusay at praktikal na 
pasiya batay sa karariasan 2: bait 
var sintido-komun. 

sen*ti a gr4 a do pnr [Esp centigrado] 





sentigramo 


798 


septennial 


f ) 


t: nahahati sa 100 degree tulad ng 
isang eskala : Celsius, centigrade 2: 
hinggil sa eskala ng temperatura na 
nagiging yelo sa 0 degree ang tubig 
at kurriukulo sa 100 degree : Celsius, 

CENTIGRADE. 

sen a ti a gr6 a mo png [Esp centigramo] : 
Vioong isang gramo : centigram. 

servtMMro png [Esp centilitre >] : Vioo 
ng isang litro, katumbas ng 0.6102 
kuwadradong pulgada o 0.338 
ounce : centiliter. 

s6n a ti a m6nt png [Ing] : sentimyento. 

s6n a ti a men a t£l, s6n*ti-m6n*tal pm 

[ Esp Ing] 1: nahihinggil o nagpapa- 
hayag ng sentimyento 2 : higit na 
nagpapahayag o tinatalaban ng dam- 
damin kaysa katwiran 3: dumudulog 
sa damdamin. 

sentimentalism (sen• ti- mem ta-liz-im) 
png [Ing] : sentimentalismo. 

sen a ti a men a ta a lis a mo png f Esp] : 
ugali o katangian na sentimental; 
pangingibabaw ng damdamin sa isip : 

SENTIMENTALISM. 

sen*ti*m6-tro png [tysp centimetro] : 
Vioo ng isang metro, katumbas ng 
0.3937 pulgada : centimeter, sm. 

s6n-ti°m6 png [Esp centimo}': ikasan- 
daang bahagi ng piso; isang pera : 
centavo, sampera. 

sen*ti*m6s png [Esp centimos] : barya 
ng piso : centavos, pera. 

s6n a tim a y6n a to png [Esp sentimiento] 
1: damdaming nasa isip 2\ saloobin, 
o pagpapahayag nito 3: opinyon 4: 
pananaw na batay sa damdamin 5: 
pagpapahayag ng damdaming naka- 
yayamot para sa iba. 

s6n*ti*n6l png [Ing] 1 : bantay 2: 

- sentri. 

sendral, sen-tral pnr [Esp Ing central] : 
nasa gitna. 

sdn’tri png [Ing sentry] : kawal na 
itinalagang magbantay : sentinel. 

s6n a tri a k6 pnr [Esp centrico] : nasa 
gitna. 

sen’tri‘pe a t£l pnr [Esp centripetal ] : 
centripetal. 

sen*tri*pu*gil pnr [Esp centrifugal] : 


sdn-tro png [Esp centra] 1 ; gitna 2: 
bahaging lundo. 

sen a tury6n png [Esp centurion] 1: 
Tro senakulo 2s pinuno sa hukbo 
ng irnperyong Romano. 

S@n a y£l png [Esp serial] 1 ; a bagay 
na nagpapahiwatig ng isang katangian 
o kalagayan; bagay na itinuturing 


na nagpapahiwatig ng kalagayan o 
pangyayari sa hinaharap b himala 
na nagpapatunay ng kapangyarihang 
sobrenatural 2: a marka, simbolo, 
o tanda na ginagamit upang kuma- 
tawan sa isang bagay o upang ibukod 
ang sisidlang pinaglagyan nito 3: 
sintomas ng isang sakit o karam- 
daman. 

s6n-yas png [Esp senas] 1: anumang 
nagbibigay ng hudyat at babala, gaya 
ng ilaw sa trapiko 2:a anumang 
pinag-usapan o pinagplanuhang ak- 
siyon b napagkasunduang senyal na 
nagpapahiwatig ng impormasyon, 
gabay, at katulad, lalo na kung mula 
sa may kalayuan 3: aksiyon, pangya¬ 
yari, o katulad na nagpapasimula 
ng isa pang aksiyon 4: EleB impulse 
na elektrikal o along radyo na ipina- 
dadala o natatanggap b magkakasu- 
nod na serye ng mga ito 5: sound 
wave na naipadadala at nakukuha : 
signal 6 : teknikal na simbolo na gi- j 
nagamit sa alhebra, musika, at katulacf • 
7: a kilos o muwestra na nagpapa¬ 
hiwatig ng impormasyon, utos, paki- 
usap, at katulad b muwestra na gina¬ 
gamit sa sistema ng sign language c 
sign language 8 : board na itinatang- 
hal sa publiko, karaniwang naglala- 
man ng impormasyon 9: password 
10 : alinman sa labindalawang dibis- 
yon ng zodyak na ipinangalan sa 
mga konstelasyong dating nilalaman 
ng mga ito, hal Aries o Cancer 11: 
Mat pagiging positibo o negatibo ng 
isang bilang o numero : sign. 

sign (sayn) pnd [Ing] 1 : pumirma 2: 
a makipagtalastasan sa pamamagitan 
ng mga senyas at muwestra b maki¬ 
pagtalastasan sa pamamagitan ng 
sign language 3: isulat ang pangalan 
o inisyal sa isang dokumento upang 
ipahiwatig na autorisado ito 4: lagyan 
ng tanda o marka. 

sen a y6r png [Esp senor] : titulo o pan- 
tawag sa lalaki: ginoo, mister, senor. 

sen*y6Ta png [Esp sehora] : titulo o 
pantawag sa babaeng may- asawa : 
ginang, senora. 

8en*yo*rf # ta png [Esp senorita] 1: titulo 
o pantawag sa dalaga : binibini 2: 
baril na maliit 3: Bot uri ng saging 
na maliliit ngunit napakatamis ng 
bunga. 

8en*yo*rf*to png [Esp senorita ] : binata; 
binatilyo. 

senor (sen*ydr) png [Esp] \ : senyor. 

seftora (sen-yo-ra) png [Esp] : sen- 
vora. 


senorita (sen-yo-ri-ta) png [Esp] : 
senyorita, 

s6*pa png 1: Bot katawan ng baging 
2: Kol [Esp pase] tanan - pnd su # 

m6'pa f mag-s6-pa-han. 

s6*pak png Bot [Ilk] : gapak. 

s^pal (se-pal) png Bot [Ing] : bawat 
bahagi o dahon ng calyx. 

i 

8e*pa*ras'y6n png [Esp separacion] : 
paghihiwalay; pagbubukod; pagta- 
tanggal : separation. 

separate (se-pa-reyt) pnd [Ing] 1: 
ihiwalay; ibukod 2: hindi na nagsama 
3: tanggalin. * 

separation (sep-a-rey-syon) png [ Ing] : 
separasyon. 

separatist (sep-a-rey-tist) png [Ing] ; 
separatista. 

separatists (se-pa-ra*tis«ta) png [Esp] 

1: tao na nagtataguyod ng paghihi¬ 
walay o ng kalayaan, lalo na mula sa 
kapangyarihang pampolitika o ekles- 
yastiko na kinapapalooban niya 2 : 
kilusang may katulad na layunin. 

separator (sep-a-rey-tor) png [Ing] : 
aparatong panghiwalay. 

sepia (sep-ya) png [Ing] 1 : pigment 
na kayumanggi na mula sa isda at 
ginagamit sa pagdodrowing 2 : dro- 
wing na gawa sa pigment na ito 3: 
kulay na matingkad na kayumanggi 
4: sa potograpiya, print o larawan 
na may ganitong kulay : sepya. 

se*pil*ya png Kar [Seb] : katam. 

se-pfl-yo png [Esp cepillo] : maliit na 
brush na may tatangnan at para sa 
paglilinis ng ngipin var sipilyo : 
toothbrush. 

S& a po png [Esp cepo] Is malaking 
sanga 2: bitag 3: sisidlan 4: bloke 
ng kahoy na pamatong. 

Sepoy (supoy) png [Ing] : katutubong 
sundalo ng India na naglilingkod sa 
dayuhang hukbo, lalo na sa British. 

sep*pu a ku png [Jap] : hara-kiri. 

s6p a sis png [Ing] : pagiging septiko. 

Sept, daglat [Ing] 1: September 2: 
Septuagint. 

Sdp'tal pnr Bot Zoo [big] \ nahihinggil 
sa septum. 

Sep a t6m*ber png [/ng] : Setyembre. 

septenarlus (sep-te*nar»yus) png Lit 
[Ing] : taludtod na may labing-apat 
na pantig, lalo na ang trochaic o 
iambic tetrameter. 

septennial (sep-te-nyal) pnr [Ing] 1: 
sa loob ng pi tong taon 2: nagaganap 
bawat pitong taon. 


... . 


. .PJ:,. i • u i*i • l>: » 


■Mh 


1 









i 



septennium 


799 


serranid 




septennium (sep-te-nyum) png [Ing] : 
panahon na binubuo ng pitong taon. 

sep*t6t png Mus [Ing] 1: piyesa para 
sa pitong musiko 2 : mga musiko 
para sa gayong piyesa 3: anumang 
pangkat na may pitong kasapi. 

septi- (sep-ti) pnl [Ing] : pambuo ng 
pangngalan o pang-uri na nanganga- 
hulugang pi to. 

septic (sep-tik) pnr [Ing] : septiko. 

septic tank (sep-tik tank) png [Ing] : 
posonegro. 

s6p*ti'k6 pnr [Esp septico] : nagtatag- 
lay ng bakterya mula sa nagnanaknak 
na sugat; nabubulok. 

septuagenarian (sep-tu-wa-dyi-nar- 
yan) png [Ing] : tao na edad 70 

hanggang 79. 

Septuagesima (sep-tu-wa-dyes-i-ma) 
png [Ing Lat] : ang Linggo bago 
ang Sexagesima. 

Septuagint (sep-twa-gmt) png [Ing] : 
pinakamatandang bersiyong Griyego 
ng Lumang Tipan. 

septuplet (sep-tup-lft) png [Ing] 1: 
isa sa pitong kambal 2: Mus pangkat 
ng pitong nota na hinihimig sa 
kompas na four o six. 

s£-pu png [Kap] 1: dulo 2: hanggahan. 

sepulchre (sep-ul-ker) png [Ing] : 
sepulkro. 

se'pul’kro png [Esp sepulcro] 1: 
puntod o libingan 2 : estruktura o 
nitso sa ilang lumang simbahan na 
lagakan tuwing Biyernes Santo ng 
mga sagradong bagay na inilalabas 
pagsapit ng Linggo ng Pagkabuhay 
bilang paggunita sa Paglilibing at 
M ulin g Pagkabuhay ni Kristo : Easter 

sepulchre. 

s6-pu-t3-ngan png [ Yak] : telang pa- 
risukat at may disenyong sinulid na 
pahalang. 

s6p*ya png [Esp sepia] : sepia. 

seq, daglat [Ing Lat] : sequence. 

sequel (sf-kwel) png [Ing] 1: ang su- 
musunod 2 : pelikula o nobela na 
nagpapatuloy sa salaysay ng isang 
nauna. 

sequence (si-kwens) png [Ing] 1: 
sunuran 2 : mga bagay na bahagi ng 
isang serye 3: sa pelikula, bahagi 
na bumubuo ng isang eksena o paksa 
4 : pangkat ng tatlo o higit pang 
baraha. 

sequence (si-kwens) pnd [Ing] : pag- 

sunod-sunurin. 

sequens (se-kwens) png [Ing Lai] : 
ang mga sumusunod. 


\ 

sequin (sik-win) png [Ing] : bagay 
na maliit, bilog, makintab, at gina- 
gamit na palamuti, lalo na sa damit. 

s6 a ra png [Esp] : allid. 

se*ra a du a ra png [Esp cerradura] : 
gam it para kaagad mabuksan ang 
isinarang pinto, kahon, o anumang 
sisidlan ng iniingatan : kandado. 

se*r£*li pngBot : punongkahoy (Flac- 
ourtia ramontchi) na ginagamit ang 
bunga sa paggawa ng jelly. 

se a r6 a mi*k6 png [Esp cerarnica] 1: 
sining at teknolohiya ng paggawa 
ng mga bagay na yari sa luad : cera¬ 
mics 2 : mga bagay na gawa sa luad : 

CERAMICS. 

seraph (se*raf) png [Ing] : serapin. 

seraphim (ser-a-fim) png [Ing] : se¬ 
rapin. 

se-ra-pin png [Esp serafin] 1: sa Bib- 
liya, maliliit na anghel na nakita ni 
Isaiah sa kaniyang pangitain 2: kasapi 
ng pinakamataas na uri ng anghel: 

SERAPH. 

serb6*sa png [Esp cerveza] : alak na 
mula sa malt: beer. 

sepbe*se*ri*ya png [Esp cervecena] : 
bar; taberna. 

serbi*d6r png [Esp seruidor] : tao na 
nagsisilbi; weyter, serbi-do-ra, kung 
babae. 

serbil pnr [Esp] : hinggil sa alila o 
alipin. 

ser-bil a y6 a ta png [Esp servilleta] : ma- 
lambot na papel o tela na karaniwang 
ginagamit pampahid ng bibig o daliri 
ti^bang kumakain : napkin 1 . 

ser a bis a yo png [Esp seruido] 1: pagli- 
lingkod o pagtupad ng tungkulin 2 : 
upuang may arinola sa ilalim at gi¬ 
nagamit ng bata. 

se*re*be*lo png Ana [Esp cerebelo] : 
malaking bahagi ng utak na nagko- 
koordina ng mga boluntaryong kilos 
o galaw, tindig, at balanse ng tao : 
cerebellum. 

se*r6 a bro png Ana [Esp cerebro ] : 
cerebrum. 

8e a re*m6rvya png [Esp ceremonial 
1: mga pormalidad na isinasagawa 
sa ilang maringal o mahalagang okas- 
yong publiko ; ceremony 2 : pormal 
at banal na pagdaraos ng ritwal, gaya 
ng kasal: ceremony. 

serenade (ser*a*neyd) png [Ing] : 
harana. 

se*re a n6'ta png [Esp] 1: konsiyerto 


png 


se a r6 # no png [Esp] 1 : tanod sa gabi 
2 : lamig ng gabi. 

se a r6 a no pnr [Esp] : kalma; tahimik; 
mahinahon. 

se a r6*sa pngBot [Ilk Tag] : datiles var 
saresa. 

se*r6*so png Bot [Esp cerezo] : maliit 
na prutas, kulay pula, bilog, o hugis- 
puso ang bunga ng palumpon o puno 
na kauri ng rosas : cherry. 

se a r£t pnd mag a se a r6t, se a re a tfn 

[Pan] : tirisin. 

s£r*ga png : lubid, alambre, o anu¬ 
mang kawad na pampatibay ng bahay- 
kubo, tent, antenna, at katulad. 

sergeant (sar-dyent) png Mil [Ing] : 
sarhento. 

s6 a rif png [Ing] : maikling lampas sa 
linya na tumatapos sa pangunahing 
hagod ng isang titik, gaya sa T na iba 

sa T. 

s6*ring png [War] : sabi. 
sermin png [Mag] : salamm. 


s6r*mon # ser a m6n png [IngEsp] 1 : 
pahayag na may layong magturo o 
mangaral, karaniwang mula sa kle- 
rigo kapag may misa o serbisyo sa 
simbahan 2 : anumang seryosong 
diskurso, talumpati, at iba pa lalo 
na patungkol sa mga usapin ng mo- 
ralidad 3 : talumpati na mahaba at 
nakababagot. 

serotonin (ser-o-tomin) png Bio [Ing] : 
uri ng compound sa dugo na nagpa- 
pasikip sa maliliit na ugat at nagsisil- 
bing neurotransmitter. 

S6r # pens png Asn [Ing] : malaking 
konstelasyon na hugis ulupong. 

s6r a pent png Zoo [Ing] : serpiyente. 


e’re-na-ta^ng’ L^5pj 
ng musika 2 : harana. 


ser a pen a ti a na png [Esp] 1 : banderi- 
tas na mahahaba at yari sa papel 2: 
uri ng kanyon noong ikalabinlima 
hanggang ikalabimpitong siglo : ser¬ 
pentine. 

ser a pen a ti a na pnr [Esp] 1 : may hugis 
o kilos na tulad ng sa ahas 2 : mapan- 
linlang. 

serpentine (ser-pen-tayn) png [Ing] : 
serpentina. 

serpl-ydn-te png [Esp serpienie] 1 s 
Zoo ahas 2: masama o traiclor na tao 
3: sa Bibliya, ang demonyo; Satanas : 

SERPENT. 

s6rra /?n^i*s6rra, mag^r-ra, ser 

r6’han [Ilk Esp cen*a] i magsara. 

serranid (se-ramid) png Zoo [Ing] s 
uri ng isdang-alat (family Serranidae) 


4 



serreg 


800 


seven deadly sins 


na kinabibilangan ng lapulapu at 
katulad. 

ser*r6g pngMus [Ilk] Is musikong 
bumbong 2: biyas ng kawayang hi- 
nihipanupang tumunog. 

ser*r6k png [Ilk] : pasok 1 . 

serti*pi'kas-y6n png [Esp certification] i 
pagpapatunay sa pamamagitan ng 
sertipiko. 

ser*ti*pi*ko png [Esp certified] : doku- 
meiitong nagpapatibay ng estado o 
kalipikasyon : certicate - pnr ser* 
ti*pi*k6*do. 

serum (sir-um) png [Ing] 1 : likido na 
tumagas sa namirong dugo 2: fluid 
sa katawan ng tao o hayop 3: likido 
mula sa dugo ng hayop na ginaga- 
mit sa inokulasyon o bakuna. 

Servant png [Ing] 1 : katiilong; taga- 
paglingkod 2: tagasunod. 

serve (serv) pnglsp [Ing\ 1: sa tennis 
o volleyball, panimulang hagis at 
pagpalo sa bola ng isang kalahok 2: 
paraan ng pagsasagawa nito 3: turno 
ng kalahok na gawin ito. 

serve (serv) pnd [Ing] 1: maglingkod 
2: maging tagapaglingkod 3: isagawa 
ang tungkulin 4: maging kasapi ng 
hukbo. * 

t 

s6r*ver png [Ing] 1: tao na nagliling- 
kod sa iba 2 : Isp ang nagsasagawa 
ng serve 3: tao na tumutulong sa 
paring nagmimisa 4: Com a programa 
na nangangasiwa sa pangmadlang 
gamit ng sentralisadong serbisyo sa 
isang network b aparato na pinag- 
gagawaan ng gayong programa. 

service (ser-vis) png [Ing] 1: pagli- 
lingkod : serbisyo 2: sistema ng 
pamamahagi ng mga pangangaila- 
ngan ng mamamayan, gaya ng trans- 
portasyon at tubig 3: pagiging taga¬ 
paglingkod 4: sangay ng serbisyo 
sibil 5: paglilingkod dito 6: seremonya 
ng pagsamba ayon sa tradisyon, tulad 
ng misa 7: paglalaan ng karampatang 
pagkokompone sa mga makina, o 
pangangasiwa sa mga operasvon 8 : 
tulong o gabay na inilalaan pagka- 
raan ng pagbibili ng mga produkto 
9 : paghahain ng pagkain 10 : karam¬ 
patang bayad dito 11 : Isp pagsasa¬ 
gawa ng serve. 

service charge (ser-vis tsards) png 
[Ing] : dagdag na bayad sa serbisyo 
ng isang restoran. 

service dress (ser-vis dres) png [Ing] : 
karaniwang uniporme sa hukbo, at 
iba pa. 

service game (ser-vis geym) pnglsp 


[Ing] : laro na pinagsasagawaan ng 
serve ng isang kalahok. 

serviceman (ser-vis man) png [Ing] 

1: lalaki na naglilingkod sa hukbo 
2: lalaki na nagsasagawa ng serbisyo 
o pagkokompone ng kagamitan. 

service road (ser-vis rowd) png [Ing] : 
kalsadang higit na maliit at kaagapay 
ng pangunahing kalsada. 

seryd pnr [Kap] : sadya; sinadya. 

serye png [Esp serie] 1 : Lit dugtungan 
2: mga bagay o pangyayari na sunod- 
sunod. 

s6r*yo pnr [Esp serio] 1 : malubha 2: 
hindi nagbibiro; tapat 3: nag-iisip 
nang malalim 4: mahalaga var ser- 
yoso. 

ser-y6*SO pnr [Esp smo+so] : varyant 

ng s6ryo. 

s6*sa*m6 png Bot [Ing] : linga. 

s6*se png [Kap] : tao na inaalagaan, 
inaampon, o kinukupkop. 

S&’sed png Bot [ Tir] : palma na may 
dahong mainam gawing banig. 

sd-seg png [Pan] : sipag - pnd mag* 
s6-seg, se*s6*gan, se*s6*gin. 

se*s4n*ta png [Esp] : animnapu. 

se-shwi png Zoo [Pan] : buging. 

sesqui- (ses-kwi) pnl [Ing] : pambuo 
ng pangngalan na nangangahulugang 
isa at kalahati. 

sesquicentenary (ses-kwi-sen-te-nar-i) 
png [Ing] : ikasandaan at limampung 
taong anibersaryo. 

sesquicentennial (ses-kwi-sen-tm-yal) 
pnr [Ing] : nahihinggil o kaugnay sa 
isang sesquicentenary. 

session (se-syon) png [Ing] : sesyon. 

s£s-ta pig [Esp cesta ] 1 : basket; buslo 
2: sa jai-alai, kasangkapang hugis C 
na gawa sa abaka at linab ng yantok, 
ikinakabit sa kamay, at ginagamit na 
pansalo at pampukol ng bola. 

s6s*tet png Lit [Ing] 1 : huling anim 
na taludtod ng soneto 2: sextet. 

ses*t6*tO png [Esp sexteto] , : sextet. 

ses*ti*na png Lit [Ing] : anyo ng tula 
na mayroon o walang tugma, may 
anim na saknong na tig-anim ang 
taludtod at pangwakas na triplet, at 
tinataglay ng lahat ng saknong ang 
anim na salitang magkakatugma sa 
mga dulo ng taludtod sa iba’t ibang 
paraan ng sunuran. 

se*su*ra png Lit [Esp ceasura] : hati. 

ses*y6n png [Esp sesion] : pagtitipon 
ng isang pangkat para sa isang ga- 
wain : session. 


set png [Ing] 1 : pangkat ng tao o 
bagay 2: pangkat ng kagamitan na 
nakalaan para sa isang layunin 3 s 
aparatong elektroniko, tulad ng radyo 
o telebisyon 4: takdang darning laro 
para sa kalahok 5: Mat pangkat ng 
mga partikular na entidad na tumu- 
tugon sa inihatag na mga kondisyon 
o katangian, at bumubuo ng isang 
yunit 6: pagkakaayos 7: lagay 2 8: 
tagpuan sa dula o pelikula 9: mga 
awit na itinatanghal sa loob ng isang 
takdang oras. 

set pnd [Mg] 1 : ilagay sa isang tiyak 
na posisyon 2: gamitin 3: ihanda 4: 
ilagay ang mga kamay ng orasan sa 
tamang oras 5: iayos 6: simulan 7: 
italaga 8 : lapatan. 

set pnr [Ing] 1 : nakatakda 2: hindi 
mababago 3: handa. 

setback (set-bak) png [Ing] 1 : pag- 
urong 2: pagbabalik sa dati. 

$e*t6n*ta png [Esp] : pitumpu. 

s6t*ro png [Esp cetro] 1 : baston na 
simbolo ng kapangyarihan ng hari 
o emperador 2 : Idy ang kapangyari¬ 
han ng hari o emperador s scepter 1 . 

settee (se-ti) png [Ing] : upuan na 
karaniwang may kutson, sandalan at 
patungan ng braso, at para sa dalawa 
o higit pang tao. 

set theory (set tf-yu-ri) png [Ing] : 
sangay ng matematika na nauukol 
sa mga set. 

setting (set-ing) png [Ing] 1 : pagka- 
kapuwesto ng isang bagay 2: kaligiran 
3: Tro eksena ng kuwento, drama, 
at katulad 4: Mus pagkakalapat ng 
musika 5: pangkat ng kubyertos sa 
hapag na nakalaan para sa isang tao. 

settle (set-el) pnd [Ing] 1 : manirahan 
2: tumahan; manatili 3: magkasundo, 
pagkasunduan 4: pagpasiyahan 5: 
bayaran 6: mapayapa 7: lumatag. 

4 

settlement (set-el-ment) png [Ing] 
1: paninirahan 2: maliit na bayan 
3: kasunduan 4: mga kondisyon sa 
pagbebenta 4: pagbabayad. 

settler (set-ler) png [Ing] : tao na 
maninirahan sa isang bagong bayan 
o pook. 

Set*y6m*bre png [Esp Setiembre] : 
ikasiyam na buwan ng taon at may 

30 araw : September. 

* • 

se*u*d6*ni*m6 png [Esp pseudonimd] : 
sagisag-panulat. 

seven (sev-en) png [Ing] : pito. 

seven deadly sins (sev-en ded-lfsins) 
png [Ing] : sa tradisyong Kristiyano, 
pi tong pangunahing bisyo ng tao, na 






seven seas 


shabu 


!01 


binubuo ng kapalaluan, pag-iimbot, 
libog, inggit, kasibaan, galit, at kata- 
maran. 

seven seas (sev-en sis) png [Ing] : 
ang karagatan ng mundo na binubuo 
ng Karagatang Artiko, Antartiko, 
Hilagang Pasipiko, Timog Pasipiko, 
Hilagang Atlantiko, Timog Atlantiko, 
at Karagatang Indian. 

Seven Sisters (sev-en sfs-ters) png 
Asn [Ing] : konstelasyong Pleiades. 

seventeen (se-ven-tm) png [Ing] : la- 
bimpito. 

seventh (sev-enth) pngpnr [Ing] : 
ikapito. 

Seventh-Day Adventist (sev enth 
dey ad-ven-tist) png [Ing] : kasapi ng 
isang sekta ng mga Adventist na 
umasang magaganap ang Ikalawang 
Pag-dating ni Kristo noong 1844 at 
patuloy na naniniwalang malapit na 
ang Kaniyang pagbabalik. 

seventy Oev-en-ti) png [Ing] : pitumpu. 

Seven Wonders of the World (sev en 

wan-ders ov da world) png [Ing] : 
pitong pinakadakilang estrukturang 
likha ng tao na binubuo ng (1) mga 
piramide ng Egypt; (2) Nakabiting 
Halamanan ng Babylon; (3) Mauso- 
leo ng Halicarnassus; (4) templo ni 
Artemis; (5) Colossus sa Rhodes; 

(6) estatwa ni Zeus sa Olympia; at 

(7) Pharos ng Alexandria. 

seven year itch (sev-en yir its) png 
[Ing] : pinaniniwalaang tendensiya 
ng pakikiapid pagkaraan ng pitong 
taon ng buhay mag-asawa. 

several (sev-er-al) png [Ing] : higit 
sa dalawa ngunit hindi masyadonj; 
marami. 

seviche (se-vit-tsey) png [Ing] : puta- 
he ng Timog America na binubuo 
ng hilaw na isda o laman-dagat na 
ibinabad sa katas ng limon Cf kilawin. 

Sevilla (se-vfl-ya) png [Esp] : lalawi- 
gan sa gawing timog ng Espanya. 

sdvres (seyv-res) png [Ing Ere] : uri 
ng mainam na porselana na yari sa 
Sevres, Paris noong kalagitnaan ng 
siglo 18, may masilimuot na deko- 
rasyon at matitingkad na kulay. 

sew (su) pnd [Ing] : magtahi. 

sewage (su-weyds) png [Ing] : dumi, 
lalo na ang lusaw na tae, na duma- 
daloy sa alkantarilya. 

se*wel ta*ha png [Tbo] : pantalong 
ginagamit sa seremonya. 

se*wel U'kol png [ Tbo] : maikling sa- 
lawal na ginagamit sa pagtatrabaho 


sa bukid at pagpapahmga sa bahay. 

sewer (su-wer) png [Ing] : alkanta- 
rflya. 

sewerage (su-we-reyds) png [Ing] : 
alkan tarilyado. 

sewing machine (se wing ma-sym) 
png [Ing] : makinang pantahi. 

sex png [Ing] 1 : kasarian 2: karat. 

sexagenarian (sex-a-dye-nar-yan) 
png [Ing] : tao na animnapung taong 
gulang. 

Sexagesima (sex-sa-dyis-i-ma) png 
[Ing] : Linggo bago ang Quinqua- 

gesima. 

sexagesimal (sex-a-dyis-i-mal) png 
[Ing] : fraction na may denominator 
na katumbas ng power ng 60, tulad 
ng dibisyon ng degree at ng oras. 

sexagesimal (sex-a-dyis-i-mal) pnr 
[Ing] 1: kaugnay ng pagkakahati sa 
animnapu 2: kaugnay ng animnapu. 

sex appeal (sex-a-pil) png [Ing] : 
pang-akit kaugnay ng sex. 

sexcentenary (sex-sen-te-ner-i) png 
[Ing] 1: ikaanim na raang anibersaryo 
2 : pagdiriwang nito. 

sexcentenary (sex-sen-ti-ner-i) pnr 
[Ing] 1: nahihinggil o kaugnay ng 
ikaanim na raang anibersaryo 2: 
nagaganap tuwing ikaanim na raang 
taon. 

sexennial (sex-sen-yal) pnr [Ing] 1 : 
tumatagal nang anim na taon 2: 
nagaganap tuwing ikaanim na taon. 

sexism (sex-siz-im) png [Ing] : pre- 
huwisyo, lalo na ang laban sa kaba- 

baihan. 

sexless (sex-les) pnr [Ing] 1 : hindi 
babae o lalaki 2: walang libog. 

sex maniac (sex mey-ni-yak) png [Ing]: 
tao na labis ang pangangailangan sa 

sex. 

sex object (sex ob-jek) png [Ing] : 

\ tao na itinuturing lamang na taga- 
pagbigay ng kasiyahang pang-sex. 

sexology (sex-61-o-dyf) png [Ing] : 
pag-aaral ng buhay o relasyon kaug¬ 
nay ng sex, lalo na sa tao. 

sexploitation (sex-ploy-tey-syon) png 
Kol [ Ing] : pagsasamantala o p&kiki- 
nabang sa sex, lalo na upang pagka- 
kitaan. 

sexpot (sex-pat) png [Ing] : tao na 
nakaaakit sa sex. 

sex symbol (sex sim-bol) png [Ing] : 
tao na kilala dahil sa kariktang pang- 


ginagamit sa nabegasyon at sa agri- 
mensura upang sukatin ang distan- 
siyang pang-anggulo sa pamamagitan 
ng mga salamin. 

s6x*tet png [Ing] 1: anumang pangkat 
o set na anim : sesteto 2: pangkat 
ng anim na mang-aawit o manlalaro: 
sesteto 3: Mils komposisyon ng anim 
na boses o instrumento : sesteto. 

sextillion (sex-tfl-yon) png [Ing] : 
numerong kardinal na sinusundan 
ng dalawampu’t isang zero sa United 
States at France samantalang tat- 
lumpu’t anim na zero sa Britain at 
Germany. 

sextodecimo (sex-to-des-i-mo) png 
[Ing] 1: laki ng aklat o pahina na 
katumbas ng ikalabing-anim na tupi 
ng piraso ng panlimbag na papel 2 : 
aklat na may ganitong laki. 

s6x*ton png [Ing] : tao na tagapanga- 
laga ng isang simbahan at bakuran 
nito, at karaniwan ding nagsisilbing 
kampanero at sepulturero. 

sextuple (sex-tyu-pol) png [Ing] \ 
numero na pinarami nang anim na 

ulit. 

sextuplet (sex-tyu-plit) png [Ing] 1 2 
isa sa anim na kambal 2: Mus pangkat 
ng anim na nota na tinutugtog sa 
kumpas ng apat. 

sexual (sex-wal, sex-wal) pnr [Esp Ing] : 
hinggil sa sex, ng mga kasarian, o 
relasyon ng mga ito : seksuwal. 

sexual intercourse (sex-wal in ter- 

kors) png [Ing] : pakikipagkarat. 

Sexually Transmitted Disease (sex- 

u-wal-i trans-mit-ed di-sis) png [Ing] : 
anumang sakit na nakukuha sa 
pakikipagtalik 2 halu, STD. 

sexy (sex-i) pnr [Ing] : seksi. 

sd-yuls png [ Tir] : kawayang panghuli 
ng isda. 

SF daglat (es-ef) png Lit [Ing] : science 
fiction. 

sforzando (is-for-tsan-do) png Mus 
[Ita] 1: nota o mga nota na binibig- 
yang-diin 2: paglakas ng tunog. 

sfumato (is-fu-ma-to) png Sin [Ing] : 
pamamaraan sa pagpipinta na gu- 
magamit ng unti-unting pagbabago 
at pagpapatong ng mga kulay. 

sgd, daglat (es-dyi-di) [Ing] : signed. 

sgt, daglat (es-dyi-ti) [Ing] : sergeant. 

shabu (sya-bu) png Kol : pinaikling 
tawag sa methampetamine hydro¬ 
chloride, kristal na droga na tinutunaw 

baao hithitin 2 AGIMAT, ^ATO. 


6x*tant png [Ing] : instrumento na 




shade 


802 


she 


shade (syeyd) png [Ing] 1: Iflim 2: 
madilim na bahagi ng retrato 3 : 
isang tiyak na kulay 4: iskrin na 
humaharang o kumokontrol sa pag- 
pasok ng 'liwanag 5: pagkahawig. 

shade (syeyd) pnd [Ing] 1: ikubli 
mula sa liwanag 2: itiman ng mga 
guhit ng lapis upang ipahiwatig ang 
anino. 

shadow (syad-ow) png [Ing] 1; Iflim 
2: anino 3: hindi maihihiwalay na 
kasama 4: tao na lihim na sumusu- 
nod sa isang tao 5: ang madilim na 
bahagi ng larawan 6: substance na 
pangkulay ng anino ng mata. 

shadow (syad-ow) fmd [Ing] 1: takpan 
ng anino 2: lihim na manmanan 
ang isang tao. 

shadow boxing (sya-dow bax-ing) 
png Isp [Ing] : pagboboksing nang 
mag-isa at kunwang may kalaban. 

shadow theater (syad-ow thye-ter) 
png Tro [Ing] : uri ng papetri na gu- 
magamit ng mga pigura na pinaga- 
galaw sa pagitan ng liwanag at telon. 

Shaft png [/ng] 1: mahabang bara 
na pinakakatawan ng sioat, palaso, 
at katulad na sandata 2: mahabang 
puluhan, gaya ng sa martilyo at 
palakol 3: Mek bara na umiikot at 
paurong-sulong para sa pagsasalin 
ng mosyon at torque. 

shah (sya) png [Ing] : tawag sa dating 
hari ng Iran. 

shake (syeyk) pnd [/ng] 1: alugin; 
yugyugin 2: 3: pahinain o wasakin 
5: manakot 6: magkamayan. 

shake a leg (syeyk a leg) pnd Kol 
[Ing] 1: magsimulang magsayaw 2: 
magsimula. 

shakedown (syeyk-dawn) png [Ing] 
1: pagyugyog upang malaglag 2: 
masusing paghahalughog 3 : panga- 
ngatog 4: munting higaan 5: panahon 
ng pagbabago o proseso ng pag- 
angkop 6: pangingikil ; panloloko. 

shake off (syeyk of) pnd [Ing] 1: alisin 
ang anumang bagay na hindi kaila- 
ngan 2: umiwas o lumayo nang ganap, 
gaya sa tao na sunod nang sunod. 

shaker (syey-ker) png [Ing] 1: tao o 
bagay na nag-aalog ng isang bagay 
2: sisidlan na pang-alog ng inumin. 

shakuhachi (sya-ku-hat-si) png Mus 
[Jap] : uri ng plautang kawayan. 

shale (syeyl) png [Ing\ : bato na ma- 
daling mabiyak at binubuo ng putik 
o luad. 

shall (syal) pnd [Ing] 1: sa unang 
panauhan, nagpapahayag ng pang- 


hinaharap, o nagdiriin ng nais 2: sa 
ikalawa o ikatlong panauhan, nag- 
hahayag ng matinding paggigiit o 
utos sa halip na hiling 3: nagpapa¬ 
hayag ng utos o tungkulin 4: sa 
ikalawang panauhang nagtatanong, 
nagpapahayag ng pag-uurirat, lalo 
upang iwasan ang anyo ng paghiling. 

Shalom (sya-lom) png [Heb] : pagbati 
sa pagtatagpo o sa paghihiwalay, na- 
ngangahulugang “kapayapaan.” 

shaman (sya-man) png [Ing] : babaylan. 

shame (syeym) png [Ing] Is paki- 
ramdam na pagkapahiya sanhi ng 
nagawang pagkakasala o kalokohan 
2: kakayahan na maranasan ang 
ganito 3: kalagayan ng kahihiyan,, 
kasiraan, o matinding pagsisi 4: tao 
o bagay na nagdudulot ng kahihiyan. 

shampoo (syam-pu) png [Ing] 1: 
likido o krema na ginagamit na 
pampabula at panlinis ng buhok 2: 
anumang kahawig na substance. 

shamrock (syam-rak) png Bot [Ing] : 
mala-legumbreng halaman, lalo ang 
Trifolium minus, T. repens, o Medicago 
lupulina, na may tatlong pilas na 
dahon at pambansang sagisag ng 
Ireland. 

shandy (syan-di) png [Ing] : inuming 
mula sa pinaghalong limon at serbesa. 

Shanghai (syang-hay) pngHeo [Ing] : 
lungsod sa katimugang baybayin ng 
China. 

Shangri La (syang-ri la) png Mit 
[Ing] : para sa mga taga-Tibet, isang 
uri ng paraiso. 

shank (syangk) png [Ing] 1: a Ana 
bind b Ana lulod 2 : Ana ibabang 
bahagi ng pangharap na paa ng hayop 
3: sanga o tangkay 4: a mahaba at 
makitid na bahagi ng kagamitan at 
iba pa, nagdurugtong ng puluhan at 
ng talim b tangkay ng susi, kutsara, 
at iba pa c tuwid na bahagi ng pako 
o kawil 5: gitnang bahagi ng suwelas 
ng sapatos. 

shantung (syan-tung) png [Ing] i^sut- 
iang tela na mabigat, malimit isina- 
sama sa rayon o cotton. 

shanty (syan-ti) png [Ing] 1: kubo o 
anumang munting tirahan 2: barum- 
barong. 

shape (syeyp) png [Ing] 1: hugis; 
hubog 2: panlabas na anyo ng tao o 
bagay 3: isang tiyak na uri ng anyo 
4: paglalarawan o paraan 5: angkop 
na pagsasaayos 6: kondisyon; kala¬ 
gayan 7: tao o bagay na naaaninag 
8: molde o padron 9: helatina at 
iba pa na inihugis sa molde. 


shape up (syeyp ap) pnd [Ing] 1: 
magkaroon ng isang tiyak na anyo 
2 : magpakita ng pag-unlad o husay. 

share (syeyr) png [Ing] 1: ambag; 
bahagi 2: bahagi na tinanggap o ibi- 
nigay, gaya ng negosyo 3: sosyo. 

share cropper (syeyr kra-per) png 
[Ing] : kasama. 

share farmer (syeyr far-mer) png 
[Ing] : kasama. 

shareholder (syeyr-hoi-der) png [Ing] : 
may-ari ng mg*t sosyo ng kompanya. 

sharia (sya-rf-ya) png [Ara] : sagra- 
dong batas ng Islam, kabilang ang 
mga pangaral ng Koran at mga tra- 
disyonal na kawikaan ni Muhammad. 

Sharif (sya-rif) png [Ara] 1: inapo ni 
Muhammad sa kaniyang anak na si 
Fatima, may karapatang magsuot 
ng luntiang turban o belo 2 : pinu- 
nong Muslim. 

shark (syark) png ling] 1: Zoop ating 
2: Kol tao na nagsasamaniala sa iT5ang 

tao Cf BUWAYA. 

sharkskin (syark-is-km) png [Ing] 1: 
balat ng pating 2 : makinis at makin- 
tab-kintab na tela. 

sharon fruit (sya-ron frut) png Bot 
[Ing] : persimmon, lalo ang uri ng 
kahel na pinatutubo sa Israel. 

sharp (syarp) pnr [Ing] 1: matalas; 
matalim 2 : matarik; mabilis; naka- 
hilig 3: malinaw ang anyo o hulagway 
4: mahigpit; mabagsik 5: sa pagkain, 
maanghang o masangsang 6 : sa tunog 
o tinig, matinis at nakatutulig 7: ma- 
talino o mabilis makaintindi 8: Alp 
mabilis magsamantala; hindi matapat. 

sharpshooter (syarp-syu-ter) png 
[Ing] : tao na asintado sa pagtudla 
ng target. 

shashlink (syash-lik) png [IngRus] : 
karne ng tupa na hiniwa nang paku- 
wadrado, ibinabad sa toyo na hina- 
luan ng sibuyas, kamatis, at iba pa 
bago iluto. 

shastra (syas-tra) png [San sastra] : 
sagradong kasulatan ng Hindu. 

shave (syeyv) pnd [Ing] 1: ahitin; 
mag-ahit 2 : bawasan nang kaunti 3 : 
humiwa nang manipis mula sa rabaw 
4: humaging. 

shaver (syey-ver) png [Ing] 1: tao o 
bagay na nag-aahit 2: de-koryenteng 
pang-ahit ng balahibo, buhok, balbas, 
at katulad. 

shawl (syowl) png [Ing] : panyuwelo. 

she (syi) pnh [Ing] 1: tumutukoy sa 
tao o hayop na babae 2 : bagay na 
itinuturing na babae Cf he. 


BL. 


Mi 


4 %!... : • 


^ • ' Htftl 

«• -• i 


/>«!- 


*H *!» i*ii 





shea 


803 


ship 




shea (syi) png Bot [ Ing ] : uri ng 

punongkahoy ( Vitellaria paradoxa) 
mula sa kanlurang Africa, namumu- 
nga ng malangis na nuwes. 

sheaf (syif) png [/ng] : mga bagay na 
binungkos o binigkis. 

shear (syir) pnd [Ing] 1: gupitin at 
ahitin ang mga baiahibo, gaya ng sa 
tupa 2 : tanggalin sa pamamagitan 
ng pagputol 3:a hubaran b tangga- 
ian C mabaliko, balikuin, o baliin, 
mula sa estrukturang pinag-ugatan 
nito. 

shearling (syi-ar-lin) png Zoo [Ing] 

1; tupa na tinanggalan ng baiahibo 
sa un'ang pagkakataon 2: baiahibo 
mula sa naturan. 

sheath (syith) png [Ing] 1: kaluban 
2: kondom 3: Ana Bot Zoo pantakip 
na balat o himaymay 4: pantakip sa 
kawad ng koryente 5: hapit sa kata- 
wang damit pambabae. 

Sheba (syf*ba) png [Ing Heb] : sa Bib- 
liya, pangalan ng Saba, sinaunang 
bansa sa timog-silangang Arabia at 
kilala sa kaiakalan ng ginto at rekado. 

shebeen (syi-bin) png [Ing] : sa Ire- 
land, tindahan na walang lisensiya 
sa pagbibili ng alak. 

shed (syed) png [Ing] 1 : isang palapag 
na gusaling imbakan, o silungan ng 
mga hayop 2 : anumang estrukturang 
bukas ang isang panig at ginagamit 
na bodega 3 : gusaling bukas ang 
isang panig at laan para sa pag-ahit 
ng baiahibo ng tupa o para sa pag- 
gatas sa baka. 

sheep (syip) png [Ing] 1 : tupa 2: tao 
na mahiyain, mahina o madaling 
pangunahan 3:a kasapi ng kongre- 
gasyon b kasapi ng parokya. 

sheep shank (syip syank) png [Ing] : 

buhol na pansamantalang pampaikli 
ng lubid. 

sheepskin (syip* is-km) png [Ing] 1 : 
damit o basahan na yari sa may ba¬ 
iahibo pang balat ng tupa 2 : balat 
ng tupa na ginagamit sa paggawa ng 

aklat. 

Sheet (syit) png [Ing] : pilyego. 

sheet metal (syit-me-tal) png [Ing] : 
piraso ng metal na pinaninipis sa 
pamamagitan ng paggulong, pag- 
pukpok, at iba pa. 


sheik (syik) png [Ara Ing] 1 : pinuno 
ng tribu, mag-anak, o nayong Arabe 
2: pinunong Muslim. 

shekel (sye-kel) png [Ing] 1: pangu- 
nahing yunit ng pananalapi sa ma- 
kabagong Israel 2: pinilakang salapi 
at yunit ng bigat sa sinaunang Israel 
at Gitnang Silangan 3: Kol salapi; 
yaman. 

shelf (syelf) png [Ing] 1 : manipis at 
sapad na piraso ng kahoy o metal at 
iba pa, nakadikit sa dingding o ba- 
hagi ng yunit, lagayan ng aklat at iba 
pa 2 : sapad na ilalim na rabaw ng 
dingding 3 ”: nakalitaw at pababang 
bahagi ng talampas 4: tangrib at 
dalampasigang nakalubog sa tubig. 

shell (syel) png [Ing] 1 :a talukab; 
takupis b balat ng itlog ng ibon o 
reptil c balat ng nuwes, buto, at 
katulad d supot na nilalabasan ng 
mga pakpak ng insekto, at iba pa 2 : 
a sumasabog na bala na ginagamit 
sa mortar o sa malaking baril b 
hungkag na sisidlang metal o papel 
na nilalagyan ng paputok, bala, at 
iba pa 3 : mga dingding ng hindi pa 
yari o natupok na gusali, barko, at 
iba pa 4: Pis pangkat ng mga elek- 
tron na may halos magkakapantay 
na enerhiva sa isang atom. 

shellac (sye-lak) png [Ing] : madagtang 
resin na manipis ang piraso, ginaga¬ 
mit sa paggawa ng bamis. 

shellfish (syel-fish) png Zoo [Ing] 1 : 
mollusk na may talukab at pantubig, 
hal tahong, tulya 2 : crustacean, hal 

alimango, sugpo. 

shell-shock (syel-syak) png Med [Ing] : 
reminding bagabag sanhi ng pagda- 
nas ng madugong labanan o digmaan. 

shelter (syel-ter) png [Ing] 1: anu¬ 
mang nagsisilbing pananggalang o 
kublihan 2 : kanlungan para sa mga 
walang tirahan 3: santuwaryo para 
sa mga hayop 4: ligtas na kalagayan; 

proteksiyon. 

shema (sye-ma) png [Heb] : tekstong 
bumubuo sa mahalagang bahagi ng 
panggabi at pang-umagang dasal ng 
Hebrew at ginagamit bilang pahayag 
ng pananampalaya. 

shepherd (sye-perd) png [Ing] 1 : 
pastol 2: ministro o kasaping klerigo 
na kaugnay sa karaniwang kongre- 


sheet music (syit myu-sik) png Mus 
[Ing] 1: inilimbag na musika at nai- 
iba sa itinanghal o inerekord 2 : 
musika, karaniwang iisang kompo- 
sisyon at inilimbag sa papel na hindi 
pa nabibigkis. 


gasyon 


sheperd’s pie (sye-perds pay) png 
[Ing] : putahe ng giniling na karne 
na nakapalaman sa nilupak na patatas. 

sherbet (syur-bit) png [Ing] 1 : a inu- 
ming matamis mula sa tinimplang 


pulbos at tubig b inuming matamis 
at pampalamig na hinaluan ng mga 
katas ng bungang-kahoy 2: sa Aus¬ 
tralia, serbesa. 

sheriff (syer-rif) png [Ing] : pinunong 
tagapagpatupad ng utos ng hukuman. 

sherry (sye*ri) png [Ing] : pinatapang 
at kulay amber na alak mula sa timog 

Espanya. 

Shiah (synya) png [Ing] : isa sa dala- 
wang pangunahing sangay ng Islam, 
maliit kaysa Sunni. 

shield (syild) png [Ing] 1: kalasag 2: 
anumang bagay na nagsisilbing pa¬ 
nanggalang 3: anumang kahawig ng 
kalasag 4 : sa hayop, balat o talukab 
na nagsisilbing pananggalang, gaya 
sa pagong at talaba 5: kahawig na 
bahagi sa halaman 6 : Heo malawak 
at matigas na pook sa crust ng daig- 
dig at hindi natitinag sa paggalaw 
na tectonic. 

shift pnd [Ing] 1: gumalaw o kumilos 
mulang isang posisyon tungong iba 
2: tanggalin 3: magmadali 4: ilipat 
o baguhin ang gear, gaya ng sa kam- 
biyo 5 : ihalili ang isang bagay sa 
ibang bagay. 

shigella (syi*gel«a) png [Ing] : bakterya 
(genus Syigella) na malimit matag- 
puan sa dulong bituka at nagiging 
sanhi ng pagtatae. 

Shiite (sybayt) png [Ing] : kasapi o 
tagasunod ng Shiah. 

shik-sa png Alp [Ing Heb] : babaeng 
Hentil. ; 

shilling (syfl-ing) png [Ing] 1: sa Bri¬ 
tain, baryang katumbas ng '/so ng 
pound o 12 pence 2 : yunit panana¬ 
lapi sa Kenya, Tanzania, Uganda, at 
Somalia. 

shin (syin) png Ana [Ing] : lulod. 

shine (syayn) pnd [Ing] 1: maglabas 
o tumanggap ng sinag 2 : lumiwanag; 
luminaw 3 : pailawin, gaya ng lam- 
para 4 : pakintabin, gaya ng sapatos 
5 : manaig o mangibabaw, gaya sa 

usapan. 

shingle (symg-gel) png [Ing] 1: pari- 
habang tisa na kahoy, ginagamit sa 
bubong o pader 2: a paggupit ng 
buhok b ginupit na buhok. 

shin*k£n*sen png [Jap] : moderno at 
mabilis na tren. 

Shinto (syin*to) png [Jap] : sinaunang 
relihiyon na gumagalang sa mga 
ninuno at espiritu ng kaligiran at 
itinatampok ang ritwal at ang .mga 


pamantayan ng asal. 
ship png [Ing] 1 : a barko b malaking 




ship 


804 


short 


sasakyang dagat na may tatlo o higit 
pang parisukat na layag 2: Kol sasak- 
yang panghimpapawid 3: sasakyang 
pan gkalawakan. 

ship pnd [Ing] Is isakay, ipadala, o 
ihatid sa pamamagitan ng barko 2: 
ipasok sa loob ng bangka, gaya ng 
mga sagwan. 

-ship pip [Ing] hulaping bumubuo 
ng mga pangngalan upang tukuyin 
ang a kalidad o kondisyon, gaya ng 
friendship , hardship b estado, opisina 
o karangalan gaya ng authorship, 
lordship C panahon ng panunungku- 
lan, gaya ng chairmanship d: kasanayan 
sa isang gawain, gaya ng workmanship 
e katipunan ng mga tao ng isang 
pangkat, gaya ng membership. 

shipmaster (syfp-mas-ter) pngNtk 
[Ing] : skipper 1 . 

shipper (syxp-er) png [Ing] : tao o 
kompanya na nagpapadala o tuma- 
? tanggap ng mga bagay, lalo sa pama¬ 
magitan ng barko. 

shipping (syfp-ing) png [Ing] : gawa 
o halimbawa ng paghahatid ng mga 
bagay at iba pa, lalo sa pamamagitan 
ng barko. i 

shipwreck (syfp-rek) png Ntk [Ing] 
1: pagkawasak ng barko bunga ng 
bagyo, pagsadsad sa batuhan, at 
katulad 2: Idy pagkawasak ng panga- 
rap, lunggati, at iba pa. 

shipyard (syip-yard) png [Ing] : pook 
na pinaggagawaan o pinagkokom- 
ponehan ng barko. 

shrrdz png [Ing] 1 s Bot uri ng itim 
na ubas na ginagamit sa paggawa 
ng alak 2: Bot baging na pinagsusupli- 
ngan nito 3: pulang alak na gawa 
mula sa nasabing ubas. 

shirt png [Ing] : pang-itaas na damit 
ng lalaki, karaniwang yari sa cotton, 
may kuwelyo, manggas, at butones 
sa harap. 

shirt-sleeve (syirt-is*liv) png [Ing] : 
manggas ng syirt. 

shirtwaister (syirt-wey-ster) png [Ing] : 
damit pambabae na tila syirt ang 
pinakabalakang na bahagi. 

shish ke*b£b png [Ing Tur] : putahe 
na binubuo ng mga piraso ng kame 
at gulay na pawang ibinabad sa suka, 
asin, o mantika at saka iniihaw. 

shit png [Ing] 1 : tae 2: pagtae 3: 
kasuklam-suklam o walang kuwentang 
tao o bagay 4: basura o walang hala- 
gang bagay. 

shi a t<£*ke png Bot [Jap] i uri ng kabute 
( Lentinus edodes) na nakakain. 


shf-tzu png Zoo [Ing Tsi] : uri ng aso 
na may balahibong malambot at 
nakatayo, at maiikli ang binti. 

Shf'va Mit [Ing] : varyant ng Siva. 

shi‘y6t a «u png [Jap] : uri ng masahe 
na sumusunod sa mga prinsipyo sa 
acupuncture, nilalapatan ng presyon 
ang hinlalaki, palad, at iba pa upang 
mapagaling ang mga bahagi ng ka- 
tawang mahina o may sakit. 

shock (syak) png [Ing] 1 : matinding 
banggaan, pagyanig, at iba pa 2 : 
pagkabigla at nakapagdudulot ng 
kaguluhan sa damdamin, pagkilos, 
at iba pa 3: pagkawala ng malay o 
pagbulagta makaraang masugatan, 
masaktan, at iba pa, lalo kung nawalan 
ng maraming dugo 4: pagkakoryente 
5 : kaguluhan na nagiging sanhi ng 
pagbuway ng organisasyon, sistemang 
pananalapi, at iba pa 6 : shock ab¬ 
sorber. 

shock absorber (syak ab-sor-ber) 
png Mek : ispring na nagbabawas o 
nagpapahina sa puwersa ng yanig sa 
isang sasakyan : salubayo, syock 6 . 

shockproof (syak-pruf) pnr [Ing] : 
lumalaban o sumasalo sa mga epekto 
ng pagyanig o paggalaw. 

shock tactics (syak tak-tiks) png [Ing | : 
biglaan at marahas na pagkilos. 

shock troops (syak trups) png Mil 
[Ing] : hukbo na sinanay para sa 
biglaang pagsalakay. 

shock wave (syak weyv) png [Ing] : 
matinding pagbabago ng presyon sa 
makitid na rehiyon at dumadaloy sa 
pamamagitan ng simoy at iba pa, 
sanhi ng pagsabog o ng lawas na 
gumagalaw nang higit na mabilis sa 
tunog. 

shoe (syu) png [/ng] 1 : sapatos 2: sa 
casino, kahon na pinagsisidlan ng 
manghal ng baraha. 

shoeblack (syu-blak) png [Ing\ : lim- 
piya-bota. 

shoehorn (syu-hom) png [Ing\ : kal- 
sador upang madulas na maipasok 
ang sakong sa sapatos. 

shoelace (syu-leys) png [Ing] : sintas 
ng sapatos. 

shoemaker (syu -mey-ker) png Ing] : 
sapatero. 

shoeshine (syu-syayn) png [Ing] : 
pagpapakintab ng sapatos. 

shoestring (syu-is-tring) png [Ing] 
1: sintas ng sapatos 2: Kol maliit na 
halaga ng salapi 3: halos sapat lamang 
na bilang. 


■ 


sh6*gun png [Ing Jap] : sa feudal na 
Japan, mataas at makapangyarihang 
pinuno. 

shogunate (syo-gu-neyt) png [Ing] 

1: opisina, posisyon, o dignidad ng 
syogun 2: panahon ng panunungku- 
lan ng syogun. 

shoot (syut) png [Ing] 1 : kilos o ha¬ 
limbawa ng pagtudla 2: Bot labong; 
talbos; bagong supling ng halainan 
o punongkahoy 3: pangkat ng ma- 
ngangaso o manlalakbay 4 : sapa na 
mabilis ang agos 5: ifrtfhumingi ng 
sagot, impormasyon, at iba pa. 

shootdown (syut-dawn) png [Ing] 1 : 
pumatay sa pamamagitan ng baril 
2: pabagsakin ang sasakyang pang¬ 
himpapawid sa pamamagitan ng baril, 
misil, at katulad 3: makipagtalo nang 
mahusay laban sa isang tao. 

shooter (syu-ter) png [Ing] : tao o 
bagay na tumutudla, bumabaril, o 
nagbubuslo. 

shooting (syut-ing) png [Ing] 1 : gawa 
o halimbawa ng pagkuha ng retrato 
o pelikula 2: pook na pinagdarausan 
nito. 

shooting star (syut-ing is*tar) png 
Asn [Ing] : bulalakaw. 

shoot-out (syut awt) png [Ing] 1 : Kol 
umaatikabong barilan, karaniwan 
ng dalawang panig 2: Isp sa futbol, 
paglutas sa patas na iskor sa pama¬ 
magitan ng pagbibigay ng parehong 
pagkakataon sa dalawang koponan 
na maibuslo ang bola. 

shop (syap) png [Ing] 1 : gusali, silid, 
at iba na pawang laan para sa pagti- 
tinda o pagbibigay ng serbisyo 2: Kol 
pami-mili ng mga bagay 3: pook na 
gawaan o komponihan ng gamit o 
kasangkapan 4: propesyon, kalakalan, 
negosyo, at iba pa, lalo na bilang paksa 
ng usapan 5: talyer 6: Kol institusyon, 
establisimyento, pook ng negosyo, 
at iba pa. 

shoplifter (syap-lift-er) png [Ing] : 
magnanakaw ng paninda. 

shopping (syap-ing) png [Ing] 1: 
pagbili ng produkto 2: produktong 
binili. 

shop-window (syap-wm-dow) png 
[Ing] : syow-window. 

shore (syor) png [Ing] : pampang. 

shoreline (syor-layn) png [Ing] : linya 
na pinagtatagpuan ng lawas ng tubigan, 
gaya ng dagat, at ng dalampasigan. 

short (syort) pnr [/ng] 1 : maikli, gaya 
sa sukat o tagal 2: pandak 3: kulang; 















9 

short-change 


805 


shrine 


hindi sapat 4: hindi malawak o 
masaklaw. 

short-change (syort tseyn'g) png 
[Ing] : sukling salapi na kulang o hindi 
sapat. 

Short-Circuit (syort sir-kit) png Ele 

[Ing] : abnormal, karaniwang hindi 
sinasadya, na kababaan ng resistance 
sa pagitan ng dalawang point sa 
sirkito, at malimit magdulot ng labis 
na koryente. 

sh6rte*nfng png [Ing] : alinmang taba 
na ginagarait sa pagluluto tulad ng 
mantekilya, mantika, o langis ng gulay. 

sh6rt*hand png [Ing] : sistema ng 
mabilis na pagsulat, karaniwang gu- 
magamit ng simbolo, bukod sa mga 
salita o titik : takigrapiya. 

shorts (syorts) png [Ing] 1: salawal 
na umaabot hanggang tuhod o lagpas 
2 : panloob na salawal. 

short-sight (syort sayt) png Med [Ing] : 
kawalang kakayahang makakita ma- 
liban sa mga bagay na malalapit. 

short story (syort is-to-ri) png Lit 
[Ing] : maikling kuwento o katha. 

short time (syort taym) png [Ing] 1 : 
kondisyon ng pagtatrabaho nang 
maikli ang oras kada araw o ang 
araw kada linggo kaysa regular na 
panahon ng pagtatrabaho 2: Kol 
pinakamaikling takdang oras nang 
pananatili sa motel. 

Shot (syat) png 1: baril 2: pagbaril 
3 : bala sa kanyon o baril na hindi 
sumasabog 4: subok; pagtatangka 
5: a pagkuha ng larawan sa pama- 
magitan ng kamera b ang larawang 
kuha 6 : tagay 5 7: ang magkakasunod 
na mga larawan sa pelikula o sa 
programa sa telebisyon na kinuha 
sa pamamagitan ng kamera 8: Isp a 
sa basketbol, buslo o pagbubuslo ng 
bola b sipa 9: bantog o kilalang tao 
10: Kol panghuhula 11: lawak o 
distansiya na paggaganapan ng isang 
bagay 12: salitang patama sa isang 
tao 13: pagturok ng bakuna, droga, 
at katulad. ' 

shotgun (syat-gan) png [Ing] : uri ng 
mahabang baril na malapitan ang 
abot ng putok o tama. 

shotgun marriage (syat-gan mer-eds) 
png [Ing] : pagpapakasal nang sapi- 
litan dahil buntis na ang babae. 

shot put (syat put) png Isp [Ing] 1 : 
palayuan ng pagpukol ng isang bolang 
bakal 2 : ang bawat hagis sa bolang 
bakal. 

should (syud) pnd [Ing] \ pangnaka- 


raan ng shall, ginagamit 1 : sa iniulat 
na pahayag, lalo kung nasa unang 
panauhan ang nagsasalita 2: upang 
ipahayag ang papel, tungkulin, o 
katulad 3: nasa unang panauhan, 
upang isaad ang isang mungkahi 4: 
upang ipahayag ang nagbabagong 
damdamin sa unang panauhan 5: 
upang bumuo ng pariralang di-tiyak 
6 : upang ipahayag ang isang layon. 

shoulder (syol-der) png [Ing] 1 : Ana 
balikat 2 : sa hayop, itaas ng unahang 
paa ng baboy, tupa, at iba pa 3: haba 
ng lupa na malapit sa sementadong 
daanan ng sasakyan 4: bahagi ng ka- 
suotan na tumatakip sa balikat 5: 
anumang bagay na kahawig ng hubog 
ng balikat, gaya sa bote at bundok. 

shoulder bag (syol-der bag) png 
[Ing] : de-sakbat na bag na maliit at 
pambabae. 

shoulder-blade (syold-er bleyd) png 
Ana [Ing] : payay 1 . 

shout (syawt) pnd [Ing] : sumigaw o 
magsalita nang malakas. 

shove (syav) pnd [Ing] 1 : itulak o 
isalya nang malakas 2 : lumikha ng 
daan sa pamamagitan ng paghawi 
sa mga tao na nakaharang. 

sh6*vel png [Ing] 1 : a pala b ang dami 
na taglay nito 2 : makina o bahagi ng 
makina na may kahawig na anyo o 
funsiyon. 

show (syow) png [Ing] 1 : gawa o ha- 
limbawa ng pagpapakita 2: palabas 4: 
hungkag na anyo 5: Med paglabas 
ng dugo at iba pang likido sa puke. 

show (syow) pnd [Ing] 1 : lumitaw o 
makita 2 : ihandog, itanghal, o likhain 
ang isang bagay para masuri 3: ipa- 
malas o ipadama, gaya ang tuwa o 
poot 4: ituro; patunayan; ipabatid. 

shdwbiz (syow-biz) png [Ing] : syow 
business. 

• • * .* • , 0 

showboat (syow-bowt) png [Ing] : 
sasakyang pantubig na may mga 
pagtatanghal na pandulaan. 

show business (syow bis-nes) png 
[Ing] Kol : panteatrong propesyon; 
propesyon na may kinalaman sa 
pelikula, telebisyon, at katulad : 

SHOWBIZ. 

showcase (syow-keys) png [Ing] 1: 
de-salaming kaha na ginagamit sa 
pagtatanghal ng mga produkto at 
iba pa 2 : lugar o medium para sa 
pagpapamalas ng isang bagay upang 
makapukaw ng pansin ng madia. 

showdown (syow-dawn) png [Ing] 1 : 
pangwakas na pagsusulh o paghaha- 


rap 2 : paglalatag ng mga baraha sa 
poker. 

shower (sya-wer) png [Ing] : dutsa. 

showgirl (syow-gerl) png [Ing] : aktres 
na kumakanta at sumasayaw sa dula- 
ang pangmusika at sarisaring palabas. 

showman [syow-man] png [Ing] 1 : 
tagapamahala ng sirkus at iba pa 2: 
tao na sanay itanghal ang sarili o 
sanay sa publi-sidad. 

show of force (syow ov fors) png 

[Ing]: pagpapamalas na handa ang 
isang tao o pangkat na gumamit ng 
lakas. 

• 9 • 

show of hands (syow ov hands) png 
[Ing] : pagtataas ng mgakamay upang 
isaad ang pagboto para sa o laban 
sa isang panig, karaniwan nang walang 
pagbibilang. 

showroom (syow-rum) png [Ing] : 
silid sa pabrika, opisina, at iba pa na 
ginagamit sa pagtatanghal ng mga 
produktong ipinagbibili. 

show-window (syow-wm-dow) png 
[Ing] : bintana, karaniwang de-salamin, 
na laan para sa pagtatanghal ng mga 
produkto at iba pa : shop-window. 

shrapnel (srap-nel) png [Ing] 1 : mga 
piraso ng bomba at iba pa na huma- 
hagis makaraan ang pagsabog 2: 
basyo pa naglalaman ng mga bala o 
piraso ng metal na inorasang su- 
mambulat kapag bumangga, bumag- 
sak, o nagalaw. 

shred (sreii) png [Ing] 1 : piraso, 
kaputol, o retaso, karaniwan ng damit, 
papel, at iba pa 2: pinakakaunting 
halaga o tira. 

shredder (sred-er) png [Ing] 1: ma¬ 
kina na ginagamit para sa pagpira- 
piraso 2 : anumang kasangkapan na 

laan para sa pagpunit o pagpiraso. 

* # . « 

shrike (syi-rayk) png Zoo [Ing] 1: uri 
ng ibon (family Laniidae) na man- 
daragit, may pabalikong tuka, at 
karaniwang itinutusok sa mga tinik 
ang nahuling daga, insekto, at katulad 
2 : kahawig na ibon mula sa ibang 
uri. . 

shrimp (srimp) png [Ing] 1 : Zoo 
hipon 2: Kol tao na maliit at payat. 

shrine (syrayn) png [Ing] 1 : a kapilya, 
simbahan, altar, at iba pa na sagrado 
sa isang santo, banal na tao, o relikya 
b libingan ng santo at katulad c 
kabaong o sisidlan para sa sagradong 
relikya d lugar na pinaglalagyan ng 
sagradong estatwa at iba pa 2: pock 
na may kaugnayan o nagtataglay ng 
memorabilya ng isang tao, [>angva- 




shrink 


806 


sibya 


yari, at iba pa 3: dambana ng Syinto. 

shrink (syrink) png [ Ing] 1: pag-urong 
o pag- ikli, gaya sa tela at bakal 2 : 
Kol psychiatrist. 

r • 

shrub (syrab) pngBot [Ing] : palum- 
pong. 

shuffle (sya*foI) pnd [Ing] 1: kumilos 
nang pakayod, padulas, pahila 2 : sa 
baraha, magbalasa 3: muling ayusin; 
haluin; guluhin 4: patuloy na mag- 
pabagobago ng posisyon 5: tumakas. 

shutter (sya-ter) png [Ing] 1: tao o 
bagay na nagpipinid 2 : isa sa pares 
o set ng mga panel na nakalagay sa 
loob o labas ng bintana para sa se- 
guridad o privacy, o upang maharang 
ang sinag ng araw 3: aparato na 
naglalantad sa film sa kamerang 
potograpiko 4: Mus harang na bu- 
mubukas o sumasara sa organ upang 
makontrol ang antas ng tunog. 

shuttle (sya-tel) png [Ing] 1: lansa- 
dera 2 : sasakyang publiko na pabalik- 
balik sa dalawang pook. 

shuttlecock (sya*tel*kak) png [Ing] : 
tapon na may mga balahibong naka- 
paikot sa gilid, o kaxulad na kagami- 
tang yari sa plastik, na pinapalo sa 
larong gaya ng badminton. 

shy (syay) pnr [Ing] 1: mahiyain 2: 
sa hayop, madaling nagulat; tahimik 
3: umiiwas 4: nagpapakita ng takot 
o pag-ayaw 5: kulang; nawalan. 

si pnt : katagang tumutukoy sa panga- 
lang pantangi ng tao sa kaukulang 
palagyo hal , si Juliet, si Niles. 

si png: tawag sa titik C. 

si png [Esp] : oo. 

Si, symbol (es-ay) Kem [Ing] : silicon. 

Siamese twins (sa-ya*rms twins) .png 
[Ing] \ karfibal na ipinanganak nang 
magkadikit ang katawan. 

Sf*ba png [Iba] : baha. 

si*b& png 1: takaw 2: [ Bik] lamon. 

Srba-bay png Mit [Seb] : unang lalaki 

Cf SlKABAY. 

Si* bad png 1: anumang kilos o gawaing 
biglaan at mabilis -^ndsu*mf a bad, 

pa*si*b6*rin, mag*pa*sf*bad 2: [Hil 

Pan War] lamon. 

ehbdk png [ Tsi Kap Ilk Tag] 1: pagtaga 
o pagpira-piraso sa kahoy sa pama- 
magitan ng palakol 2: Kol pagtanggal 
o pagkatanggal sa trabaho - pnd 

mag*8i a b6k, sl*ba*kfn, l-pa-shbik, 
su*mi*b6k. 

si*ba*k6ng pngBot [ Tsi] : punong- 
kahoy ( Rauwolfia amsoniaefolia) na 
tumataas nang 15 m, may katas na 


malagatas, at may bulaklak na puti 
at mabango. 

sf-bal png : lubid na binubuo ng 
tatlong pisi. 

si*ba*l£ng png : pagkabigo ng piano; 
pagkawala o paglampas ng oportu- 
nidad. 

s(*ban png 1: pagpapaliban; pagka- 
kaantala; pagpapatagal ng anumang 
gawain 2 : pag-aaksaya ng oras; pag- 
kawalan g-gin agawa. 

sbbang png [War] : bungi. 

si*b£*sib png [Kap Tag] 1: pagdalu- 
hong ng mabangis na hayop 2 : 

sibsib - pnd ma*ni*b£*sib f si*ba*sf* 
bin, su*mi a b6*sib. 

si*b6t png [Kap Hil Tag] 1: sandatang 
mahaba at may tulis sa dulo : bAksay, 
balAbag, bAngkaw, garod, gayAng, 
lAnsa, panganuang, sinampakAn 2: 
kilos na mabilis - pnd si*ba*tfn, i* 

pan*si*b£t, su*mi*b£t. 

si*b£t*se png Bot: halamang bagihg 
na may bungang tulad ng patani, higit 
na maliit, at naigugulay. 

si*b6y png [Seb] : sfbi 1 . 

Si*bay pnr [Mrw\ : bukod. 

srbay-sbbay pnb : magkakaakbay. 

sib*b6l png [Ilk] : sungkit na yari sa 
kawayan o yantok. 

Siberia (saybir-ya) png [Ing] : ma- 
lawak na lupang bahagi ngayon ng 
pederasyong Ruso sa hilagang Asia. 

sf*bi png 1: nakahilig na silungan na 
may dalawang poste 2 : dugtong sa 
laylayan ng bubong bilang dagdag 
na lilim o proteksiyon : bulawbaw, 

MEDYA AGWA, PAI ANTI KAN, PALAYAS, PA- 
LAYAY, PANAMBIL 2 . 


si*bfl*yan png [Ing civilian] : karani- 
wang mamamayan na hindi kawal o 
hindi naglilingkod sa hukbo : gmlian. 

sib*l6k png [Ilk] : salakay. 

sJ*bo png 1 : bulaklak ng talahib 2: 
sa sinaunang lipunang Bisaya, ang pag- 
papalitan ng mga produkto : barter. 

si*b6 png [Pan] : saboy. 

8i*b6/m^mag*si*b6, su*mi*bd, i*si*bd, 

si*bu*an 1 : manghiram ng bigas 2: 
habulin. 

Si*bd pnr [Hil Seb] 1 : lapat 2: tamang- 
tama; walang kamali-mali 3: walang 
mintis. 

• • & 

si*b6g png 1 : pagkakagulo at pagtakas 

2 : pagliliparan ng mga ibon dahil 
sa pagkatakot : buiabog - pnd ma* 

si*D6g, su*mi*b6g, si*bu*g6n, si* 
bu*gfn. 

ft 

sbbol png 1 : takalan ng likido na yari 
sa kawayan 2: [Kap Tag] bukal; saluy- 
soy 3: pagtubo ng tanim na binhi var 
sibol -pnd su*mf*bol, pa*si*bu*lin, 
si*bu*lan. 

si*b6n png [Ilk] : laro ng mga bata 
na nasa guhit ang pangkat na taya 
at hinuhuli ang kalabang tumatawid 
sa guhit. 

si*bong png Zoo [Pan] : kiti. 

si*b6t png 1 : [War] lambat na may 
hawakan 2: [Bik] abala. 

shboy png : pagsisimula ng pagkulo 
ng anumang likido. 

sib*r6ng png [Ilk] : paniniwala na 
magpapahiwatig ang daliri ng tao 
na naghihingalo kung ilan ang pa- 
patayin o paghihigantihan. 

sib*sib png 1: paglubog ng araw : hi- 

NALOP, LENNEK, SALUMSOM 2: sibasib. 


6 

srbig png: pagtigil ng bangka sa pa- si*bu*bu*k£l pnr [Ilk] : bud 1 . 


mamagitan ng sagwan. 

sf-bi-kd png [Esp civica] : sangay ng 
agham pampolitika na may kinalaman 
sa kapakanan, tungkulin, at karapa^m 
ng mamamayan : civics. 

si •bi*ko pnr [Esp civico] 1 : hinggil sa 
lungsod 2 : para sa mamamayan : civic. 

Si-bfl pnr [Esp civil] 1: may kaugnayan 
sa isang mamamayan o mga mama¬ 
mayan 2 : pambayan o pangmama- 
mavan 3: tumutukoy sa batas sibil o 
prioadong karapatan. 

8l‘bHI*e6*do pnr [Esp civilisado] 1: 
nauukol sa maunlad na pamumuhay 
dahil sa pagkakaroon ng edukasyon 
2; may kalinangan, edukado, o may 
pinag-aralan. 

8f*bi*li*sas*y6n png [Esp civilizacion] : 
kabihasnan. 


Si*bu*k6w png Bot [Tsi Bik Hil Seb 
Tag War] : palumpong na mapula 
ang kahoy at nakukuhanan ng pang- 
kulay o dampol : sapang. 

si-bu-yas png Bot [Esp cebolla + s] : 
yerba ( Allium cepa) na may bulbong 
maanghang ang lasa, manipis ang 
balat, at mahahaba ang dahon, gi- 
nagamit na rekado o pampalasa ng 
pagkain. 

8i*bti*ya8-t8 a g6 9 log pngBot ; uri ng 
sibuyas (Allium cepa) na maliit ang 
bulbo at may mahahabang dahon ; 
lasonA, tanduyong. 

8ib*w6g png [Pan] 1: sabog 1 2: hasik. 

sfb a yaprc^mag a sfb a ya, l a 8fb*ya, su* 


mib a ya [Seb] : isabog; isahimpa- 
pawid. 






sibyl 


sibyl (si-bfl) png Mit [Ing Gri ] 1 : 
babae na gumanap bilang tagapag- 
salita ng diyos, nagsasabi ng'-hula o 
orakulo 2: manghuhula, mangku- 
kulam, o propeta. 

sic (sik ) pnb [Ing] : karaniwang nasa 
panaklong, tumitiyak o tumatawag 
ng pansin sa anyo ng sinipi o kinop- 
yang salita. 

siciliano (si-si-li-ya-no) pngMus [Ing]: 
sayaw, awit, o piyesang instrumental 
sa kompas na 6 /s o 12 /is, malimit sa 
minor key at nagpapagitaw ng dam- 
daming pastoral. 

Sick (sik) pnr [Ing] 1 : may sakit 2: a 
magulo ang isip b nalulungkot at 
nag-iisa 3: a Kol yamot; inis D galit. 

sick bay (sik bey) png [Ing] 1 : bahagi 
ng barko na ginagamit bilang ospital 
2: anumang silid o katulad para sa 
maysakit. 

sick call (sik kol) png [Ing] : pagdalaw 
ng doktor sa maysakit. 

sickle (sik-el) png [Ing] 1 : karit 2: 

anumang kahugis nito. 

sick leave (sik liv) png [Ing] : pina- 
hihintulutang pagliban sa trabaho 
dahil sa pagkakasakit. 

Sickroom (sik-rum) png [Ing] 1 : silid 
na pinagpapahingahan ng maysakit 
2: silid na ginawa para sa maysakit. 

8f*da png [Ilk] 1: isda 2: ulam. 

si*da’d6*an pnr [Ilk] : laan 1 . 

Si’d6*pa png Mit : diwatang nagma- 
marka sa puno kung gaano kahaba 
ang itatagal na buhay ng bagong- 
silang. 

sf'day png Lit 1 : [HU] tulang-bayan 
ng Panay at Negros tungkol sa pag- 
ibig 2: [ War] awiting-bayan na may 
pag-uulit ng mahabang linya at 
inaawit upang pumuri, magkuwento 
ng buhay ng mga ninuno, at magpa- 
hayag ng paghanga sa ganda ng isang 
babae. 

sid'd&'aw png [Ilk] : gulat; taka. 

side (sayd ) png [Ing] A: a isa sa mga 
sapad na rabaw ng bagay b loob o 
labas ng isang patayong plane o 
rabaw c gilid; panig2: a kalahating 
katawan ng tao o hayop at nasa kaliwa 
o kanan, lalo na sa torso b kaliwa o 
kanang bahagi ng bagay, pook, gusali, 
at iba pa c posisyon o lugar na 
katabi ng tao o bagay d tiyak na di- 
reksiyon na kaugnay ng tao o bagay 
6 kalahati ng hiniwang karne 3: 
alinman sa ilang aspekto ng tanong, 
ugali, at iba pa 4: isa sa dalawang 
pangkat na magkatunggali, gaya sa 


807 


siege 



laro o digma 5: Mat alinman sa 
dalawang kantidad na isinaad na 
magkapantay sa equation 6 : linya ng 
angkan sa pamamagitan ng ama o 
ina 7: Kol kayabangan. 

Side arms (sayd arms) png [Ing] : 
sandatang naisusuksok sa baywang 
o naikakabit sa tagiliran sa pamama¬ 
gitan ng sinturon, gaya ng rebolber 
o espada. 

sideburn (sayd-bern) png [Ing] : pa- 
tilya. 

side-bar (sayd kar) png [Ing] : karag- 
dagang sasakyan na ikinakabit sa 
tagiliran ng motorsiklo o bisikleta. 

side-effect (sayd ef-fekt) png [Ing] : 
hindi inaasahan, karaniwang hindi 
kanais-nais, na epekto o bunga, hal 
sa gamot. 

side-issue (sayd is-yu) png [Ing] : sa 
pag-uusap o argumento, pun to na 
lihis sa higit na mahalaga at naka- 
pagpapagulo sa pinagtutuunang 
pansin. 

side kick (sayd kik) png [Ing] : kasa- 
kasama o katulong ng isang tao sa 
isang gawain. 

sideline (sayd-layn) png [Ing] Is lin- 
yang tumutukoy sa gilid ng isang 
palaruan 2: gawain o negosyo bukod 
sa pangunahin at regular na trabaho : 
hiwatik 3: pook na hindi mahalaga. 

shden png [Iva] : itsa. 

sidereal (say-di-ri-yal) pnr [Ing] : 
hinggil sa mga konstelasyon o di- 
nagbabagong bituin. 

siderite (si-de-rayt) png [Ing] Is 
anyong mineral ng ferrous carbonate 
2: meteorite na pangunahing binu- 
buo ng nickel. 

side salad (sayd sa-lad) png [Ing] : 
salad na inihahain bilang isa sa mga 
putahe. 

sidestep (sayd*is*tep) png [Ing] : 
hakbang pagilid. 

sidestrack (sayd-trak) png [Ing] : 
magkabilang gilid ng riles. 

side-street (sayd is-tnt) png [Ing] : 
maliit na kalye; kalyehon. 

side-stroke (sayd is-trowk) png [Ing] 
1: istrok tungo sa o mula sa isang 
panig 2: pangkaraniwang kilos 3: sa 
paglangoy, pagkampay nang nakata- 
gilid ang lumalangoy. 

side-swipe (sayd swayp) png [Ing] 
1: malakas na pagsagi mula sa gilid 
2 : pasaring na pagsasalita nang ma- 
talas, hal sa kausap. 


side-table (sayd tey*bol) png [Ing] : 
mesa na inilagay sa gilid ng silid o 
hiwalay sa pangunahing mesa. 

side-trip (sayd trip) png [Ing] : mun- 
ting pagliliwaliw habang naglalayag 
o naglalakbay. 

side-view (sayd vyu) png [Ing] : tanaw 
o tingin mula sa gilid. 

sidewalk (savd-wok) png [Ing] : bang- 
keta na daanan ng tao. 

sideways (sayd-weys) png [Ing] 1: 
tungo o mula sa isang gilid 2 : 
pagsulong na nakaharap ang isang 
panig. 

sidewhiskers (sayd-whisk-ers) png 
[Ing] : patilya. 

Sidewinder (sayd-waynd-er) png [Ing] 
1: Zoo uri ng ahas ( Crotalus cerastes) 
na gumagapang nang patagilid sa 
pamamagitan ng paggalaw nang 
hugis-S ang katawan 2: uri ng misil 
na itinutudla mula sa sasakyang 
panghimpapawid. 

sid‘h£ png : sikap sa anumang gawain; 
kasigasigan. 


sid a hS png 1 : paggalang; pagpapaha- 
laga; pakundangan 2 : galanteriya. 

sid-hi png 1 : sa sakit, kaselanan o ka- 
tindihan 2 : kalubhaan tulad ng sa 
pag-aaway, pagmamahal, at iba pa : 
duhum; pusok, puwersa, sasa, sasal, 
tindi 3: lakas; bisa : duhum, pusok, 

SASA, SASAL, TINDI. 


si’ding png { Ilk] : nunal. 

Siddit png [War] : takipsilim. 

siddu-ing png [Mno] : sagibadbad. 

si*d6 png [HU] : sinok. 

si*d6ng png [Iva] : tulong. 

sfd-ra png [Esp cidra] : katas ng man- 
sanas na ginagamit na inumin o 
pampaasim ng suka : cider. 


Sid-romeda png [Esp cidronela] 1 : 
Bot damo ( Cymbopogon nardus) na 
mabango at nakukuhanan ng langis : 
citronella 2 : ang langis nito na 
ginagamit na sangkap ng pabango, 
sabon, at iba pa. 

sfd'Sid png [Hil Seb War] : laylayan. 

sid a sid pnr, pnb : labis ng; ubod ng; 
napaka-. 

si*du png [Iva] : sandok. 

si-durmang pnr [Ilk] : pananatili sa 
unang linya o harapan. 

Siege (sidz) png [Ing] ] : ( a operas- 
yong militar na naglalayong pasukuin 
ang mga nagkukuta sa pamamagitan 
ng pagpalibot dito b kahawig na 
operasyon ng pulis at iba pa upang 


4 






I 



siemens 


808 


sign 



\ I 


pasukuin ang armadong tao c pa- 
nahon na itinagal ng gayong gawain 
2: tuloy-tuloy na atake o kampanya 
na manghimok. 

siemens (si*mens) png Ele [Ing] : 
istandard na yunit ng conductance 
na katumbas ng conductance ng lawas 
na may resistance na isang ohm 
(symbol S). 

* % 

siempreviva (si-yem-pre-vi-va) png 

[ Esp ] ; laging-lunti. 

sienna (shye-na) png[Ing] 1 : lupang 
may iron na ginagamit na pigment 
2: kulay na manilaw-nilaw na kayu- 
manggi o mamula-mulang kayu- 
manggi : siyena. 

sierra (si-ye*ra) png [Ing] : mahabang 
tanikala ng mga bundok. 

** j • 

Sierra Mad re (sye-ra ma-dre) png 
Heo : pinakamahabang bulubundukin 
sa Filipinas na may habang 600 km 
sa silangang bahagi ng Luzon mulang 
Tangos Engano sa hilaga hanggang 
sa Baler, Quezon. 

Siete Palabras (si-ye-te pa*lab*ras) 
png [Esp] : Piton^ Wika. 

sift pnd [big] : salain ang bagay, lalo 
- na upang ihiwalay ang pino sa ma- 
gaspang. ,/ " ;; 

si-ga png\ : apoy na likha ng nasusunog 
na basura o damo 2: pagpapausok 
ng mga halaman upang madaling 
mamulaklak at mamunga-: daob, 

lApog - pnd mag-si-gd, si-ga-6n, 
pa-si-ga*6n 

* v 

si-gd’bo, si-ga*b6 png ]: pag-ilanglang 
ng makapal na alikabok 2 : ingay na 
sabay-sabay : sigalbo - pnd SUMTII* 

ga a b6, mag*si*ga a b6 - pm ma a si a 
ga a b6. 

si-ga-gaw png Bot [Tir] : dapo 1 . 

si a gahb6 /mg: sigabo 2 . 

si*ga-l6t png A : pagtatalo; hindi pag- 
kakaunawaan 2: mahigpit na pagka- 
kabuhol-buhol : lalis, sobeg. 

si-gdm png Med : tuberkulosis. 

si*g£ng png 1 : pagsasalang ng palayok, 
kawali, at iba pa sa kalan 2: sinigang - 

pnd mag a si a g£ng, i’si*g£ng. 

sbgang-dd-gat png Bot I: halaman 

( Jussieaea repens) na nabubuhay sa 
mga tubig-tabang at latian, ginaga- 
wang ensalada at gamot 2 : dilang- 
usa 3: dilambaka. 

s i • ga n * I u • pa png Bot [ siga+ng+lupa] : 
subsuban. 

si*ga*r6*ra png [Esp cigarrera] : ba- 
baeng manggagawa sa pabrika ng 
tabako. 


si a ga a rfi a yo png f Esp cigarillo] : hititin 
na yari sa ginayat na tabakong binilot 
sa manipis na uri ng papel: aGAREiTE, 
pitilyo -^^mag'Si'ga'ril'yo, ma* 

m-ga-ril-yc, si a ga a ril a yu a hfn. 

Si a g^*ro png [Esp cigarro] : tabako 2 . 

si*g^ a sig png [Kap Tag] : sugid sa 
anumang gawain; malasakit sa pag- 
gawa ng tungkulin : labusakit, pun- 
yagi, sigsa - pnd mag a su a mi a g£ a sig, 
su a mi a gd a sig. 

w * • * • 

si*gaw png 1: malakas na tawag, hal 
ng isang humihingi ng saklolo o ng 
isang nasa malayo : eyAg, ikkis, pala- 
haw, palampang, singgit 2 : pabulyaw 
na pagmumura sa kapwa 3: pagsasabi 
ng katotohanan - pnd su-rhhg&w, 

si a ga a w£n. 

si-gay png [HUIba Pan Tag] 1: bahay 
o talukab ng isang uri ng hayop 
dagat, tulad ng suso 2: Zoo [Hil Pan 
Tag] : kaligay. 




: . - 

sr a gay png Zoo [Seb] : kaligay. 

sl-gay^n^su-mf-gay, i a s( a gay [Bik] : 
g iri - ; 

sig*b£t png [Pan] : taga 1 . 
sig-bin pngMit [Hil Seb] : tikbalang. 

_ f 0 m * 

sig a b6 png: varyant ng sugbo. 
sig a bo/;n^sig a bu a hm, mag-sig-b6: 

patayin ang apoy sa pamamagitan 
ngtubig. 

sf*ge png 1: Zoo [Kap] kaligay 2: 
[Esp sigue] pag-alis; paglakad - pnd 

su a m» a ge t pa a si a gbhin. 

\ ^ 

Sl a g6! pdd [Esp sigue] 1: katagang 
nagsasaad ng pag-uutos at may himig 
pabanta 2: Tuloy! 

sigh (say) png [Ing] 1: bumuntong- 
hininga upang ipahayag ang hinayang 
o lungkot 2: hanapin o manabik 
para sa nawalang tao o bagay. 

/ • • 4 * a * • 

sig’hfd png [Bik] : walis. 

Sig*hot png [War] : basura; kalat. 

sight (sayt) png [Ing] 1: paningin 2: 

' paraan ng pagsipat o pagtuturing sa 
; isang bagay 3: lawak na maaabot ng 
tanaw ng isang tao 4: mahalagang 
bahagi o katangian ng isang pook 
5: aparato sa baril na ginagamit sa 
pagsipat ng isang bagay na tutudlain. 

sightseer (sayt-sf-er) png [Ing] : tao 
" na nagtutungo sa mga pook na kara- 
niwang dinarayo Cf turista. 

Sf a gid png Bot [Seb] : hinggiw. 

si*gid png 1: anghang 2: panunuot 
sa katawan ng kirot, kati, o lamig -pnd 

su*mi a gid, ma*ni*gid 3: sangsang. 

si *g I'd a pnr [Esp seguida] 1: tuloy- 


tuloy o matagalan, gaya ng ulan 2 : 
sunod-sunod. 

si*gfk png 1: pagkauklo ng leeg dahil 
sa bigat ng sunong 2 : pagdiin nang 
buong lakas sa ulo ng kapwa upang 
mauklo ang leeg. 

si a gik pnr : may maikling leeg; halos 
walang leeg C^bang-gol : sikig. 

sbgin png 1: gayad 2 2 : [Bik] sakag. 

sig-fn png: maayos na pagganap sa 
funsiyon. 

si a gin png [War] : lambat. 

si*gft png : liwanag o sinag na nagla- 
lagos sa siwang o butas. 

. * % 

si-git pnd mag a si a g{t, si a gi a tfn, sir 
mi*gft [Ilk] : hiwain sa maliliit na 
piraso. 

si*grtan pngMus : kolitong. 

si-giw png [ War] : hika. 

sig a lci png [Kap Tag] 1: gaan ng kata¬ 
wan sa pagtupad o pagsasagawa ng 
isang bagay 2 : sigasig na ipinama- 
malas sa isang gawain -pnd sirmig* 

16, pa a sig a la a hm, mag-pa-sig-16 
sig-16 png [Kap] : ingay. 
sig a lo png [Esp] : sandaang taon : 

CENTURY, DANTAON, SIGLO. 

sig*ma png[Lat Gri]: ikalabingwalong 
titik sa alpabetong Griyego. 

sign (sayn) png [Ing] 1: senyal 2: 
senyas. 

sign (sayn) pnd [Ing] 1 : pumirma 2: 
a makipagtalastasan sa pamamagitan 
ng mga senyas at muwestra b maki¬ 
pagtalastasan sa pamamagitan ng 
sign language 3: isulat ang pangalan 
o inisyal sa isang dokumento upang 
ipahiwatig na autorisado ito 4: lagyan 
ng tanda o marka. 

s(g*nai png [Ing] : senyas. 

sig a nal png [Mrw] : pook na taguan 
ng mga alagad ng batas at laan para 
sa pagmamanman. 

signatory (sig-na-tor-i) png [Ing] : 
signatoryo. 

sig a na*t6r*yo png [Esp signatario] : 
partido o estado na pumirma sa isang 
kasunduan o tratado : signatory. 

sig a na a tu a ra png [Esp] 1 : pirma 2: 

kaibang estilo o katangian na nag- 

sisilbing tatak ng isang bagay o tao. 

• • • 

signature (sig*ne*tyur) png [Ing] i 
signatura. 

signboard (sayn*bord) png [Ing\ 1: 
karatula 2 : paunawa; patalastas. 

sign language (sayn lang widz) png 
[Ing] : sistema ng komunikasyon sa 
pamamagitan ng biswal na pagsen- 



K 






1 









ssgno 


809 


siklot 


yas at pagmumuwestra, karaniwang 
ginagamit ng mga bingi. 

sig-no png [Esp] : sagisag; tanda; sim- 
bolo. 

sign of the cross (sayn of da kros) 
png [Ing] : Antanda. 

sign of the times (sayn of da tayms) 
png [Ing] : pahiwatig o paiatandaan, 
karaniwang nagpapakita ng magiging 
kalakaran. 

sfg*nos png [Esp sigrm-s] : paiatandaan, 
karaniwan ng masamang kapalaran. 

sign-painter (sayn peyn-ter) png [Ing]z 
tao na gumagawa sa mga signboard. 

si*g6k png [Bik Kap Tag] : sinok. 

si-g6n png [Ilk] z waligwig. 

sig-paw png [Mgd Tag] z bintol. 

sig-pit png [Hk] z dalawang piraso ng 
kawayan at ginagamit na pansuhay 
sa gilid ng basket. 

sig*s£ png : sigasig. 

sig*Stg png [Kap Pan Tag] 1 : sulo 2: 
pagpitpit nang pino sa dulo ng ka- 
wayang ginagawang sulo. 

sig-sig*king png [Igo] z laro ng kala- 
lakihan na nakapaupong tumatalon 
at nag-uunahan sa pagkuha ng patpat 
upang ilagay sa base. 

sig*Si'Wa png [Pan] : yaya. 

si-gu-ro pub [Esp seguro] : marahil. 

sig*w£ png : unos. 

sig*w£ pnd mag*sig*w6, su-mig*w6 

[ Bik] : suinabay. 

sig*w6l png Zoo [Seb] : buging. 

sig-wil png Zoo [Bik] : buging. 

sig-ya png : sigasig. 

Sl*h6 png [Seb Tag War] z puwang sa 
pagitan ng mga daliri: ijhan, sengat. 

si-hang png [Ilk Kap] 1 : panga 2: 
pagsuntok sa panga. 

shhod png [Hil] : sakag. 

si*i png [Pan] : suwi. 

sf*ib png [Ilk] : varyant ng sii|l. 

si*id png 1 : [Ilk Tag] maliit na baklad 
na panghuli ng hito : tallaker 2 : 
bangkulong. 

si*ig png [Mrw] : inggit. 

si*il png 1 : panggigipit o pang-aapi 
sa kapwa : hAgi 2: marahas na pami- 
milit, hal sa paghalik 3: pagpatay sa 
pamamagitan ng sakal - pnd si*i*lin, 

ma*ni*il. 

si*it png 1 : [Seb Tag] maliliit na sanga 
ng kawayan 2: [Ilk] tinik. 

Si*k6 pnh [Ilk Pan] : ikaw. 

Si*k&*bay pngMit [Seb] : unang babae 


na lumabas sa kawayan Cf Sibabay. 

si-kad png [Bik Kap Hil Seb Tag War] 
1: pagsipa nang malakas sa anuman: 
pilwag 2 : pagtutol sa pamamalakad 

3: pag-igkas -jfrradsi*ka*ran, i*st*kad, 
•u-mi-kad, i*pan*si*kad. 

si*k£*da png Zoo [Ing cicada] : kuliglig. 

si-ka-i png Bot [ Iba ] : talahib. 

si*kal png 1: pagtaas ng tubig, lalo 
na sa ilog 2: [Ilk Pan Tag] pagtindi 
ngkaramdaman o saldt, tulad nglagnat 

si-k6-mod png Med : pagsinghot- 
singhot. 

si-k^n png [Iba Kap] : lakas 1 . 

si-kang png 1 : kahoy sa balangkas ng 
bahay na nakakabit sa dalawang 
magkatapat na haligi 2 : tatangnang 
nakapahalang sa bibig ng baldeng 
pang-igib. 

si*kana a k4na bnr \Hil\ z bisaklat. 


sikip ng espasyo 2 : tumutukoy sa tao 
na baguhan at asiwa sa gawain. 

si-kig pnr 1 : sigik 2: makipot o masi- 
kip sa leeg o sa may kilikili. 

ai-kil, si*kfl png [Kap Hil Ilk Pan Seb 
Tag] : paggipit sa kapuwa sa. anumang 
kaparaanan - pnd sbki^lin, mag* 
pa*si*kil. 

si*kip pngz pagiging makipot; kawalan 
ng sapat na espasyo - pnd mag*si* 
kip, si*ki*p£n, su*mi*kip - pnr ma* 
8i*kip. 

si*ki*ting png [Esp chiquito] : vaiyant 

ng tsikito. 

si*ki*tO png [Esp chiquito] 1 : varyant 

ng tsikito 2: singki. 

sik*ka*wil ^ndmag*sik*ka*wfl, i*sik* 
ka*wil t su*mik*ka*wii [Ilk] : magde- 

kuwatro. 

sik*kf png [Ilk] : siklot. 


kap png [ Kap Tag ] : paginamalasakit 8^-kil png [Ilk] 1 : tigas 2: higpit*. 


sa anumang gawain; kasipagan; ka- 
sinupan : punyagi - pnd si*lc6*pin f 
mag*si*kap, mag*su*mi*kap. 

si*kd*pat png [sa+ika+apat] : noong 
panahong ng Espanyol, katumbas 
ng labindalawa at kalahating sentimo 

Cf SAYKAPAT, SANGKAPAT. 

si*k£*rig png Bot [ Tag-Bag] : punong- 
kahoy (Morinda bracteata) na pinag- 
kukunan ng pulang tina ang balat 
ng ugat: kalig. 

si*kat png [Kap Tag] 1 : paglitaw ng 
araw sa umaga, at ng buwan at mga 
bituin sa gabi 2 : ningning; luning- 
ning*- pnd su*mi*kat, si*k6*tan, 
pa-si-k^-tin. 

si*k£t pnr : bantog. 

si*ka*t6 pnh [Pan] : siya. 

si*kat-si*kat png Zoo : uri ng alimasag 
na maliit. 

si*kaw pnh [Iba] : ikaw. 

si*kay png Bot [ Hil] : upo. 

sik*b£*way png Mus [Ilk] : paulit-ulit 
na awit ng mga tad habang naggigiik 
ng palay. \ 

sik*d6 pngz malakas na pintig ng puso, 
lalo na ng isang natatakot - pnd 

mag*pa*sik*d6, su*mlk*d6. 

sik*dd png [Hil] : sinok: 

Sikh (sik) png [Ing] : kasapi ng isang 
sekta ng relihiyon ng mga Hindu. 


sik*ko png [Ilk] z pihit 1 . 

sik-ku-beng pnr [Ilk] z may nakakur- 
bang sungay. 

Sik*ld png Ana [Pan] z alak-alakan. 

sik-l^b png 1 : liyab 2: pagpapakitang- 
gilas; pagyayabang 3: bugso - pnd 

mag*sik"l6b, su*mik*l6b, pag*sik* 
la-bin. pa*sik*la*b6n. 

sik-l^n png Med [Esp ciclan] : pagka- 
karoon ng hindi pantav na bayag Cf 
luslos. ) 

sik-lap png [Bik] ; tuklas. 

sik-lat png [War] z bakod. 

sik-l^t png 1 : tulos ng baklad 2: ma* 
laking sira, karaniwang mahaba at 
tuwid 32 masamang rekord. 

sik-ling png : pagsasaliksik nang 
masusi. 

sik-lis-ta png [Esp ciclista] : tao na 
sumasakay o naglalakbay sa pama¬ 
magitan ng bisikleta : cyclist. 

sik*lo png [Esp ciclo] Xz pag-uulit ng 
panahon, lalo na ng mga pangyayari 
na nauulit ang pagkakasunod o in¬ 
terval 2 cycle 2 : anumang kompletong 
serye ng pangyayari na nauulit : 
cycle 3 : panghabang panahon : cycle 
42 bisikleta. 

sik* 16 png [ War] : sinok. 

Sik*l6d png [Kap] : luhod; pagluhod. 

sik*!6n png [Esp ciclon] : buhawi. 


sik*h£y png [Tsi Tag] z kasipagan o s ik*lot png [Hil] : talim ng lilok. 


pagigmg masigasig sa anumang ga 

i n —hndn\t ia*sik*h6v. stk*ha*vin 


si*ki png [Seb] z paa. 


makagalaw 


Sik*l6t png 1 : [Bik Seb Tag] laro na 
iti-natalang ang maliliit na bato at sina- 
salo sa likod ng kamay 2 : pagkasunog 
ng anuman dahil sa pagkaabot ng 




sikluban 


810 


silaw 


apoy 3 : paulit-ulit na pagkahagis at 
paglagpak ng isang bagay - pnd sik* 

lu'tfn. ma a sikd6t. 

sikdu-ban png [ Kap] : daigdig. 

sik-ma/wdsirmik-ma, i*sfk*ma, sik a 
ma-han [Hil Seb ] : suminga. 

sik-mat png 1: [Kap Seb Tag] pagsi- 
basib ng kaaway, lalo na ng mababa- 
ngis na hayop 2 : pabugso-bugsong 
pagsinghal ng isang nagagalit - pnd 

sik-ma-tin, ma*nik*mat, su a mik a m£t. 

sik-mu*ra png [Kap Tag] 1: Ana bahagi 
ng katawan ng mammal na nasa 
pagitan ng thorax at pelvis : dungus, 
putu, rusok, tungol 2 : pananakit 
ng bahaging ito - pnd sik*mu*rd a in, 
sik a mu a r6 a an. 

sbko png 1: [Bik Hil Ilk Mrw Seb Tag 
War] hugpungan ng braso at bisig 
2: varyant ng tsiko. 

si a k6^?dsi a ku a hm, man-si-ko :gamitin 
ang siko sa paggalaw o pagtabig sa 
ibang tao . ^ 

si-kog png f Ilk] : buntis. 

si*k6do png : noong panahon ng Es- 
panyol, salaping humigit kumulang 
7.5 sentimo. 

si a kod6 a hi a ko pnr [Esp sicologico] 1: 
hinggil sa sikolohiya : psychological 
2 : hinggil sa o bunga ng pag-iisip : 
psychological 3: Kol sa sakit at katu- 
lad, walang kongretong dahilan; bunga 
lamang ng imahinasyon : psycholo- 

GICAL. 

si a kodo a hrya png [Esp sicologia] 1: 
siyentipikong pag-aaral ng pag-iisip 
ng tao at mga funsiyon nito, lalo na 
iyong nakakaapekto sa kilos : psycho¬ 
logy 2: a mental na katangian o 
aktitud ng isang tao o pangkat b 
mga mental na salik sa isang aktibidad 
o sitwasyon : psychology. 

sbkon png [Ilk] : dalawang maliliit na 
bloke ng kahoy na sumusuhay sa 
pingga ng habihan. 

si'kdp png [Hil Pan] : salok 3 . 

si"k6r png [Ilk] : labo 2 . 

si a k6t png: pagliko. 

Sbkoy png Zoo : isdang alat ( Pomadasys 
maculatus) na makaliskis at maliit 
ang nguso. 

Si k*paw png [Hil Seb War] : bintol. 

sik°paw png : uri ng lambat. 

sik a r£*ong png [Ilk] 1: sugang pam- 
palit sa kabesada ng kabayo 2 : ma- 
taking sisidlan na gawa sa ha way an, 
ginagamit sa pagdadala ng basi na 
nasa tapayan. 

sik s sa png [Mrw] : panganib. 


sik*sik png [Kap Tag] 1 : pagpasok o 
paggitgit sa isang pook na masikip 
nang lubha 2: pagtatago o pagku- 
kubli sa isang sulok 3: kalagayang 
punong-puno : dasok, pandAt - pnd 
sik*si*kan, su a mik a sik, i a sik a sik, 
man-sik a sik. 

Sik’Sik png [Ilk Pan] : kaliskis. 

sik a Sik pnr [Kap Tag] : hinggil sa si¬ 
sidlan o pook na punong-puno ang 
laman. 

0 

si-ku a ka a ra a baw pngBot [ Seb] : guya- 
bano. 


si a ku a id a te png [Esp chocolate] : varyant 

ng tsokolate. 

si'kut png [Kap] : sinok. 

sik-wan png Zoo [Bik] : espada 3 . 

sik-w^n png [Ilk] : ikiran ng pising 
ginagamit sa paghabi ng lambat. , 

sik*wat png [Bik Kap Tag War] 1: 
pagpapataas o pag-aangat upang 
makita ang dakong ibig makita 2: 
[Kap Tag] pagnanakaw - pnd sik a 
wa*tin, man a sik a w£t, su-mik-w^t, 
i-sik-w^t 

stk*yap png [War] : pandakot; dust 
pan. 

si*la pnh [Bik Hil Mag ■ Seb Tag] 1 : 
pangmaramihan ng siya, na nasa 
ikatlong panauhan hal y “Sila ang mga 
kaibigan ko.” 2: ginagamit na pang- 
halip na pamitagan hal , “Sila ang 
aking guro.” 

si a l^ png r pansakmal ng malaking 
hayop upang kumain -/wdsM^’in, 

sirmMd. 

si dab png [Kap Tag] 1; siga 2: mala¬ 
king sunog o pagkasunog - pnd mag* 
si*lib, si*la a b4n. 

sHa*b& png Gra [Esp] : pantig. 

si*la a bdr a yo png Gra [Esp silabano] : 
listahan o katalogo ng mga pantig : 

PANTIGAN. 


Si a l£ a bi*k6 pnr [Esp silabico] 1 : binu- 
buo ng isang pan tig o mga pan tig 2 : 
maliwanag na pagbigkas sa mga 
pan tig 3: Lit hinggil sa panulaang 
batay sa bilang ng mga pantig na 
naiiba sa panulaang nasasalig sa diin 
at kantidad 4: may pan tig na inaawit 
sa isang nota o bawat nota. 

sHa a bo png 1 : [Esp] syllabus 2: [Esp] 
alegato 3: [Hil] simbuyo. 


sidad png [Pal] 
dahon. 


pumpon ng mga 


sid&g png [Bik Hil Tag] 1 : kalabuan 
ng mata pagtanaw sa malayo : arrap, 
myopia 2: aninag. 

si a lag a h4i a ba a t6 png Zoo [Seb] : kun- 


dilat. 


oMA.hic foncr f F\h rplaipx\ : sin a O’ nff 


liwanag : silak. 


St*lak png [Hil Seb] : silahis. 

sfdak pnr [Hil War] : busilak. 

si*lak a b6 png 1 : unang tanda ng 
pagkulo, pagbulbok, o pagsulak 2 : 
paglipad ng maraming alikabok 3: 
malakas na buga ng apoy 4: biglang 
pagkagalit -/rn^su a mi*lak a b6 f sidak* 
btrhan . 


Si*l^*lak pngMit [Seb] : unang lalaki 
na lumabas sa kawayan. 

Si*lam png [Kap Tag] t: hilam 2 : pekas 
sa balat. 

siddm*bang pnr : daplis. 

sidam-bdng png 1 : sagot na matam- 
lay 2 : paghulang sagot. 

si*lang png [Kap Tag] 1 : pagsikat kung 
sa araw 2 : paglabas mula sa sinapu- 
punan -pnd mag-sidang, i-sidang, 
su a mi*lang. 

siding png 1 : bakas ng landas sa ka- 
bundukan o kagubatan 2 : simoy na 
buhat sa timog-silangan. 

sid^mgan png [Hil Seb Tag silang+an] 

1: dakong sinisikatan ng araw : 

ASIAGAN, DAYA, EAST, LETAKAN, PANGA- 

ditan, valogan 2 : dakong katapat ng 
kanluran : asiagan, daya, east, leta- 

KAN, ORIENT, PANGADITAN, VALOGAN. 

si*la a ng£ a nin png[silang+an+in]: taga- 
silangan : oriental, oryentai,.' 

Silang, Diego (sfdang di-ye-go) png 
Kas : (1730-1763) pinund ng pag- 
aalsa sa Ilocos noong 1762-1763, 
bana ni Gabriela Josefa Silang. 

si a lang*gd png: kanal. 

Silang, Gabriela Josefa (si lang 
gab*ri*yeda ho-sefa) png Kas: (1723- 
1763) asawa ni Diego Silang na nag- 
patuloy sa pag-aalsa nang mamatay 
ang kaniyang bana hanggang mahiili 
at bitayin. 

si a la*ong ke a ni a bang png [Tbo] : ma- 

kulay na putong na nababalutan ng 
aplikeng tela na nakalaylay na tila 
kortinang belo. 

sfdap png: kalupkop. 

Sil-at png [war] : palito na pantanggal 
ng tinga. 

si a l6t png\ : siwang sa pagitan ng mga 
kawayang sahig 2 : pagkalinsad ng 
paa na naipit sa siwang ng sahig - 

pnd ma*si a l5t, i a sid6t, su a mi a l6t: 

waslat, gisngak, singngat. 

Si daw png [Bik Hil Seb Tag War] 1: 
nangyayari o nadarama ng mata 





I4«» 


•4i. 







silaw 


811 


silok 


• >W 


• n 
>• 
.If 


3 


f 

t 




kung tumitingin o tinatamaan ng 
malakas na liwanag 2: Idy p&nganga- 
nino ng sinuman sa kapwa, karani- 
wang likha ng palagay na nahihigtan - 

^ndma-sldaw, si-l4 a win f su-mldaw, 
i-ka-sldaw. 

siddw png [ Bik Hil Seb Tag War] 1 : 
hindi makatingin sa malakas na li¬ 
wanag 2 : nanganganino. 

sMay png 1: tingin o pagtingin nang 
madalian 2 : pagsipot at pag-alis nang 
walang abog-abog - pnd su* ml-lay, 
sidb-yan, pa a sid£ a yin. 

Sid&y png: lungsod sa Negros Occi¬ 
dental. 

sil’b£’tO png [Esp] : instrumentong 
naglalabas ng matinis na tunog sa 
pamamagitan ng hininga at karani- 
wang ginagamit sa pagbibigay ng 
senyas : pito 2 - pnd sil a ba a tu a han, 
su a mil*b£ a to, pa*sil*ba # tu'han. 

sil*bl png [Kap Seb Tag Esp servir ] 
1 : pagdudulot ng pagkain 2 : pagliling- 
kod 3 : kagamitan o kahalagahan ng 
anuman -pnd mag a sil*bi, sil a bi a h6n, 

mag-pa-sil-bi 

sll-dok png [Bik] : sal ok 3 . 

sHe png Bot: varyant ng sili. 

siden*si a ya*d6r pngMek [Esp silencia- 
dor] : pamatay-ingay : muffler. 

Si-I6n a si*y6 pnr [Esp silencid] : tahimik. 

silent (say-lent) pnr [Ing] : tahimik. 

sHep png Zoo [Mrw] : daga. 

sid6t png [Ilk] : bituka ng manok na 
ipiniprito at kinakain. 


sidbw png [Pan] : ilaw 1 . 

sil-f bde png Mit [Esp] : nilalang na 
nananahan sa papawirin. 

sil'jig png [Hil] : waifs. 

silhouette (si-lu-wet) png [Ing] Is 
representasyon ng balangkas ng isang 
bagay na nasisipat sa dalawang panig 
2 : ang balangkas o kabuuang hugis 
ng anuman. 

sMi png 1 : Bot haiamang ( Capsicum 
annuum) maanghang ang bunga Cf 

SUJNOHABA, SI LING BILOG, SILINCHABUYO, 

siling pasiti var SILE : I ARA, PASITIS 2: 
Zoo [HU] palps. 

si*li png : pagtatahip sa bilao upang 
maihiwalay ang bigas sa palay^ - pnd 

mag a si a H. sidi-hln, i-pag-sidl. 

silicate (sf-li-keyt) png: asin o ester 
mula sa silica. 

silicon (si-li-kon) png Kem [Ing] : 
di-metalikong element (atomic 
number 14; symbol Si). 

silicon chip (si-li-kon tsip) png [Ing] : 


microchip na silicon. 

silicone (si-li-kown) png Kem [Ing] : 
polymer na sintetiko, organiko, 
naglalaman ng silicon at oxygen, at 
ginagamit sa paggawa ng pintura, 
goma, at katulad. 

silicosis (si-li-ko-sis) png Med [Ing] : 
sakit sa baga na sanhi ng pagkaka- 
langhap ng alikabok na may silica. 

SMid png [War] : Milky Way. 

si* I Id png [Kap Ilk Tag] : isang bukod 
na bahagi ng bahay o gusali: kupete, 
kuwArto, lawak, room 1 , sipi 2: [ST] 
maliit na taguan. 

si*lld-a*ra*l6n png [silid-aral+an] 1: 
silid na pinagdarausan ng pagtuturo 
sa mga bata 2 : silid na laan para sa 
pag-aaral. 

si*lld-ka a i a n£n png [silid-kain+an] : 
silid na laan para kainan : komedor. 

si*lld-pu*lu*ng4n png [silidpidong+ari] : 
silid na laan para sa pagdaraos ng 
mga pulong o komperensiya. 

si*lld-tang*ga*pan png [silid-tanggap+ 
an] : silid na laan para sa pagdating 
ng mga panauhin. 

si*lld-tu*lu*gdn png [silid-tulog+an] : 
siKd na laan para sa pagtulog: bedroom. 

sMim png 1: paglubog ng araw o 
pananaig ng dilim kung dapithapon 
2 : sa babaeng manganganak, pau- 
nang paglabas ng tubig o dugo kung 
humihilab na ang tiyan -pnd su*ml a 
lim, mag-sHim. 

sl*lin*d6r png [Ing cylinder] : silindro. 

sMIrvdro png [Esp cilindro] 1: Mek 
bahagi na nagdudulot ng puwersa 
sa piston ng makina : silinder 2 : 
Mus harmonika. 

sMing png [Kan] : mga bagay na ini- 
alay para sa patay. 

* 

siding png [Hil] : sabi. 

si*ll a ngan png [Hil Seb] : kapitbahay. 

sMing-bi*l6g png Bot [ sili+na-bilog\ : 
uri ng sili ( Capsicum grossum) na bil<Sg. 

slding-ha*ba png Bot [sili+na-haba] : 
uri ng sili ( Capsicum longum) na ma- 
haba at pula. 

sl*ling-la a bu*y6 png Bot [sili+na- 
labuyo] : uri ng sili ( Capsicum frutes- 
cens) na pula at maanghang : katum- 

BAL, LADA. 

sl*ling-pa a sl a ti png Bot [sili+na-pasiti] : 
uri ng sili na ilahas, maliit, at ma¬ 
anghang. 

$l*ling-pu*king a g£n png Bot [sili+na+ 
pukinggan] : siling pula. 

sl*ling-pu*l& png Bot [sili+na-pula] : 


uri ng sili (Capsicum frutcscens grossum) 
na hugis kampana ang bunga at 
ginagawang gulay : bell pepper, pim- 

YENTO, SILING PUKINGGAN. 

si*lin*ya a dor png Mek [Esp aseleradm] : 
pedal sa pagpapabilis o pagpapahina 
ng isang sasakyang de-motor : acce¬ 
lerator, aselerador. 

si*lin a ya*si png Zoo [ Seb] : isdang-alat 
(Sardinella sindensis) na maliit at 
dilaw ang palikpik. 

Sldip png [Kap Pan Seb Tag] 1: pag¬ 
tingin sa butas 2: madaliang pagtungo 
at paglisan sa isang pook : lingling, 
takiling - pnd su a mMip, si a ll a pin, 
si-ll-pan, ma-nHip. 

si a ll-si a ll a han png Bot [sili-sili+han] 1: 
ditiran 2 : balabalanuyan. 

8i*liw png Zoo : bangsi. 

sidlw png Zoo [Bik] : balang. 

silking [Ing] : sutla. 

silk screen (silk is-krm) png [Ing] : 
paraan ng printmaking, ipinipinta 
sa iskrin na may balangkas na kahoy 
ang disenyo. 

silk-worm png Zoo [Ing] : caterpillar 
ng gamugamong Bombyx mori at ina- 
lagaan dahil naghahabi ng cocoon 
ng sutla. 

Sid b png 1: bahagi ng lubid, laso, at 
katulad na pinagdoble upang mag- 
anyong bilog : barang, kalot, lAang, 
lariat 1 , Lofop 2: anumang drowing o 
bagay na may ganitong anyo 3: 
bitag na may ganitong anyo : bitik 
4: pagliniang sa kapwa - pnd maml* 

lo, sidu’hin, su-mMo. 

silo (say-lo) png [Ing] 1: hukay o 
estrukturang kulob na pinag-iimba- 
kan ng fodder habang dumadaan sa 
pennentasyon 2 : hukay. 

sldod png : salab. 

Si*log a ra a pl*ya png [Esp xilografia] : 
xylograph. „ 

si a lo a hls a mo png Pil [Esp silogismo] 
1: isang uri ng argumento na naka- 
batay ang konklusyon sa dalawang 
panu-kalang pahayag, nilalaman ng 
pangunahing panukala ang panaguri 
ng konklusyon samantalang nilalaman 
ng ikalawang panukala ang simuno 
ng konklusyon : syllogism. 

Sido a hls a ti*k6 pnr [Esp silogistico] : 
hinggil sa silohismo. 

Si* I ok png : pansubo b pangkutsara 
ng pagkain na yari sa dahon ng buli 

o niyog. 

sid6k png [Ilk] : karamdaman na di- 
kusang ginagaya ng maysakit ang 







si'long 


812 


Simoun 


kk 


nakikita. 

si*long png [Hil Mag Pan Seb Tag] 
1: ilalim rig bahay 2: pagtigil o pama- 
mahinga sa lilim : sirok - pnd SU" 

mi-long, mag*sMong, i-si-long, 
pa-si-lu-ngin, ma*ki*sMong 

Si*l6ng pnr : natatakot sa kapuwa; 
nanganganino. 

sMong-pu-gd png Bot : baging (Peri- 
campylus glaucus) na may tila lilang 
bunga na maliit at pula kung hinog. 


si-mfi png [Bik Tag] 1 : lambat na 
panghuli ng isda, may masinsing mata, 
at malalim na pusod 2: pangingisda 
sa pamamagitan nito 3: pagsimot o 
pagkuha nang walang itinitirang anu- 
man ~-/mrimag-si*m£, si-ma-in. 


png [Ilk] : sanga 


ngsemana. 


[Esp semana] : varyant 


sM6’pa-g6 pnr [Esp xilofago] 
phagous. 


: xylo- 


si-l6-po-n6 png [Esp xilofono] : instru- 
mentong binubuo ng serye ng paha- 
bang piraso na kahoy at pinatutunog 
sa pamamagitan ng pagpalo ng 
martilyong kahoy : xylophone. 

sMot png 1 : [HUSeb] parusa 2: [War] 
buko 2 . 

Si"l6t png [Bik] : pasiya. 
si-loy png Zoo [HU] : dominiko. 
sil-sil png [War] : paet. 

Sil-Sil png\ : pagpukpok satalim o tulis 


sf-mang png [Ilk] : bahagi. 

si-m£-ngot png : pagsama ng anyo 
ng mukha dahil sa galit, inis, o anu- 
mang damdaming tulad nito - pnd 

su-mi-m^-ngot, si-ma-ngu-tan 

Si*ma-r6n pnr [Esp dmarron] : ilahas;’ 
salbahe; mabagsik. 

Si*ma*r6*nes png [Esp cimarrones] : 
pangkating etniko na nakatira sa 
Camarines Sur. 

si*ma*w£n png Zoo : bangayngay. 

si-m6*war png Z/)o : maliit na kami- 
borong isdang alat o isdang tabang 
(Ophiocara aporos) na makaliskis at 
batik-batik ang mga palikpik. 


upang masalsal 2: pagtulak sa kapwa Sfm-ba png [Pan] s Linggo. 


upang mapasiksik sa isang tabi - pnd 

sil-si*lin, mag-sil-sil. 

si-lu-ngrin png [silong +an] : anumang 
pook na tinitigilan o pinamamahi- 
ngahan, laio na kung umuulan o 
umaaraw : lindong. 

Sil-ver png [Ing] 1 : Kem metalikong 
element na makinis, puti, at ginaga- 
mit sa paggawa ng salapi, salamin, 
palamuti, at iba pa (atomic number 
47, symbol Ag) 2: pilak. 

silver screen (sil-ver is-krin) png [Ing]: 
pinilakang tabing. 


sim*b£ png [Bik Hil Mrw Seb Tag War] 
1: pagtungo sa simbahan upang 
magdasal 2 : panalangin sa simbahan 
sa araw ng Linggo at iba pang Pis- 
tang Pangilin - pnd mag-sim"b6, 
su-mim-b6. 

sim*ba*b£n pnd mag*sim*ba*b6n v 
su-mmvba*b£n [Kap] : magpasan; 
pasanin. 

sim*b£d png Zoo : isdang alat na ma- 
bilis lumundag sa ibabaw ng tubig. 

sim*b£d /wrisim-ba-dm, ma-sim-b6d 

1 : dagitin 2 : magnakaw. 


sil-we-ta png [Esp silueta] : silhouette. sim«bag png [Bik] : sagot. 

sibya png [Esp silla] 1: pang-isahang sim-bcbhan png [Bik H\ 
upuan, may sandalan, at karaniwan Tag War samba+han] : doc 


may apat na paa 2 : pagliko sa kaliwa. 

sil-y&r png [Esp cellar] : tipak ng batong 
ginagamit sa paggawa ng pader : 
batong silyar. 

sil*y£*si png [Ilk] : salyasi. 

sil-ye-n*ya png [Esp silkria] : pagawaan 
ng silya. 

sibyin png [Esp sillin] : maliit na silya. 

Siby6n png [Esp sillon] : silyang may 
patungan ng mga braso. 

sim png [Esp] : zinc. 

sim- pnl : varyant ng uniaping sing- 
para sa mga salitang nagsisimula sa 
mga titik na p at b hal } simbango, 
simputi, simbangis. 

si*mil png : munting kawit sa dulo ng 
sibat o sa dulo ng kawil ng pamansing. 


sim"b£-han png [Bik Hil Mrw Seb 
Tag War samba+hari] : pook o gusali 
para sa maramihang panalangin o 
pagsamba Cf tabernakulo, templo : 

CHURCH, IGLESYA. 

sim*b4*ngan png [Bik]: pagtutunggali. 

sim*bing-ga*bi png [samba +na - gabi] : 
pagsisimba, karaniwang ikaapat ng 
umaga, mulang 16 hanggang 25 ng 
Disyembre bilang paghahanda sa 
Pasko o kapanganakan ni Hesukristo: 
Misa de Aguinaldo, Misa de galyo. 

sim-b6*wa png [Pan] : tagubilin. 

sim*ber*gu*w6n*sa pnr [Esp sinver- 

guenza] : walang-hiya; bastos; walang- 
pitagan. 

sim*bi*y6*sis png [Esp simbiosis] : 
symbiosis. 

sim"bby6"tbk6 png [Esp simbiotico] 


: symbiotic. 

sim-bo png [57] : kandila. 

Sim*b6g png [Hil War] : halo - pnd 

sim-bu-gm, i*sim-b6g f mag-sim- 
b6g, sim-bu-gin. 

Sim*b6-lbk6 pnr [Esp simbolico] : 
hinggil sa simbolo : symbouc. 

sim-bo-lis-mo png Lit Sin [Esp] t: 

pagpapahayag sa pamamagitan ng 
simbolo 2 : kalipunan ng mga sim¬ 
bolo 3: kahulugan o katangiang 
simboliko. 

sim-bo-lis-ta png Lit Sin [Esp] : tao o 
pangkat na mahilig gumamit ng 
simbolismo. 

sim*bo*l6 png 1 : anumang kumaka- 
tawan sa isang bagay o idea : symbol 
2: Kem Mat : symbol 3: Lit Sin 
salita, parirala, hulagway, o katulad 
na may masasalimuot na kaugnay na 
^kahulugan at itinuturing na halagang 
likas at hiwalay sa kinakatawan nito. 

sim # b6r*yo png [Esp simborio] Is 
bobeda; dome 2 : sabungan. 

sim-bu-y6 png: biglangpagsabog ng 
galit: luksaw, sigalbo, silabo, sulwak, 
waiAs. 

sbmen*t6ryo png [Esp cementerio] : 
varyant ng sement^ryo. 

si*m4n-to png [Esp cemento] : varyant 

ng semento. 

Si-met-rbya png [Esp simetria] : sym¬ 
metry. 

Si*ml png : kaliskis, tinik, at iba pang 
tira sa pagkain ng isda Cf mismis. 

si-mil png Lit [Esp] : pagwawangki. 

si-mi-16 (si*mi*li) png Lit [Ing] : pag¬ 
wawangki. 

si*mf-ling png Bot : punongkahoy 
( Cinnamomum mercadoi) na may 
ma-bangong balat na ginagamit na 
pa-malit sa cinnamon : kalingag. 

shmft png [Pan] : usbong. 

Si* mod png : labis na takaw; pagiging 
dayukdok. 

si-mod png Ana [Seb War] 1 : labi 2: 
nguso. 

si*m6t pnr [Bik Kap] : ubos ang anu¬ 
mang kinukuha o kinakain; walang 
itinira : igpot, ikay, said, ubos, moK - 

pnd si*mu a tfn, ma-si-mdt, i-pa* 

si*m6t. 

Simoun (si*mon) png Lit : dating si 
Crisostomo Ibarra sa Noli Me Tangere, 
pangunahing tauhan sa El Filibuster 
rismo at nagbalik sa Filipinas upang 
maghiganti sa pamamagitan ng pag- 
aalsa. 


Milt! 


•4 :• • \ 




!i!: !■! !f -Mil : j • 




1 















simoy 


813 


sinamomo 


sf*moy png : hihip ng hangin : huyuhoy, 

POLOY, SAGOSOB. 

sim*p6k png : estilo ng singsing na 
klasiko. 

sim a pa a t6 a ti a k6 pnr [Esp simpatetico] 
: sympathetic. 

8im"pd'ti'kd pnr [Esp simpatica ] : 
mapang-akit; may kabigha-bighaning 
kilos, sim a p£ a ti a k6 kung lalaki : 

CHARMING. 


sfm a pa a ti a y6 png [Esp simpatia ] 1: 
pagdamay; pakikidalamhati 2 : pag- 
tugon sa damdamin o kalagayan ng 
ibang tao 3: pagkakasundo sa anu- 
mang nais o opinyon 4: pagtataguyod 
sa simulain var simpatya : sympathy. 

sim-pi png; tampo; hinanakit; sama 
ng loob. 



iinvpran png : ikiran ng sinulid : 


BOBBIN. 


sim*p(t png: kasikipan o kakiputan 
ng daanan. 

Simple (sfm-ple, sim-pel) pnr [Esp 
Ing\ : payak. 

simpleton (sim-pol-ton) png [Ing] : 
tao na tanga at madaling linlangin. 

simplex (sim-pleks) png Mat [Ing] : 
batayang heometrikong element sa 
isang Euclidean space, nagtataglay 
ng isang linyang segment sa isang 
dimensiyon, isang tatsulok sa dalawang 
dimensiyon, at iba pa. 

sim a plis a ti a k6 pnr [Esp simplistico ] 
1: napakasimple : simplistic 2: pina- 
dali; pinagaan; walang kahirap-hirap : 
simplistic. ■ 


sim-pli-pi-ka pnd sirrvpli-pi*ka*hm t 
i a sim a pli a pi a k£, mag a sfm a pli a pi a k£ 

[Esp simplificar] : gawing madali; 
magpadali; magpagaan. 

sim a pli a pi a kas a y6n png [Esp simplifi¬ 
cation] | : pagpapadali; pagpapagaan. 

simplistic (sim-plis-tik) pnr [Ing] : 
simplistiko. 

• % 

sinvpo pnr : mapurol na talim ng 
anumang patalim. 

Sim*p6k png : kilos ng alon. 

sim a p6 a ni a ki pnr Mus [Esp sinfonica] : 
hinggil sa simponiya. 

sim*po*nis*ta png Mus [Esp sinfonista] : 
tao na tumutugtog sa simponiya. 

sim a po a ni a ya png Mus [Esp sinfonia] : 
symphony. 

sim*p6s a yum png [Ing symposium] : 
symposium. 

sim*pu # kan png [simpok+an] : pam- 
basag-alon, 

sinvpu-ngdMan png [Ilk] : talik. 


sirrvsfm png 1: [Bik Kap Ilk Pan Seb 
Tag] pagsipsip upang tikman; pag- 
namnam ng lasa 2: Idy pagpapakasiya 
sa kagandahan ng isang babae -pnd 

sim a si a mfn, ma-sim-slm, sirrvsi-m6n. 


si a mu a ld png: anumangunangginawa: 
haling, dawn 2 , pasimula, katikang - 

pnd mag a si a mu a 1&, si-mu-ten, pa a si a 
mu a l6n. 


simulacrum (si-rnyu-ley-krum) png 
[Ing] 1 : imahen ng anuman 2: ma* 
laaninong pagkakahawig; kawangis, 

si a mu a ldi a in png [simula +iri] 1 : pani- 
nindigan sa anumang kilusang ibig 
itaguyod o itinataguyod 2 : saligan 
ng mga gawaing ibig mangyari : 
adhikain, kausa, layunin, principle, 

PRINSIPYO. 


si-mu a l6k a ro png [Esp simulacro ] : 
anumang gawaing pakunwari; pang- 
gagaya; pakitang-tao. 

si a mu a las*y6n png [Esp simulation] 

1: pagtulad o pagsasagawa ng anu¬ 
mang inaasahan o sinusubok 2 : 
pagkukunwari 3: Sik pagsasakit-saki- 
tan o anyong may suliranin upang 
makatakas sa parusa o makuha ang 
layunin. 

simulate (sbmyu-leyt) pnd [Ing] 1: 
magpanggap 2 : manlinlang. 

simulator (si-myu-leytor) png [Ing] 
1 : tao o bagay na nanggagagad 2 : 
bagay o kasangkapang ginawa upang 
tularan ang operasyon ng isang 
komplikadong sistema, karaniwang 
ginagamit sa pagsasanay. 

simulcast (say-mul-kast) png [Ing] : 
y ^ sabay-sabay na transmisyon o pagpa- 
palabas ng isang programa sa mga 
estasyon ng radyo at telebisyon. 

simultaneous (si-muhtey-nyus) pnr 
[Ing] : sabay-sabay na nagaganap. 

si*mu a n6 png 1: Gra salita o lipon ng 
mga salitang siyang tinutukoy sa isang 
pangungusap Cf panaguri : subject 
2: tao na gumaganap na pinuno 3: 
dahilan o pinagmulan ng isang pang- 
yayari. 

• . •* * 

sin png [Ing] : kasalanan; pagkakasala. 

sin- pnl : varyant ng sing na ginaga¬ 
mit sa mga salitang nagsisimula sa 
d, l, r } s , at t hal, sindami, sinliit, sin- 
ramot. 


shna png [Hil] : dayuhan. 

si a nS pnh [HU] : niyan. 

Si*n6 pnt : pantukoy na panao at 
anyong pangmaramihan ng si hal , 
“sina Will, Grace, at Jona” : da. 

si*na a ba a tdn png [s+m+abat+an] Sin : 


banig na may iba’t ibang kulay o 
disenyo. 

si*na*bu*gan png [s+in+abog+ari] Sin : 
kumot na may iba’t ibang kulay o 
disenyo. 


srnag png [Bik Kap Ilk Pan Tag] 1 ; 
liwanag 2 : silahis o ningning na 
nagmumula sa isang buong lawas 
ng liwanag 3: anumang til a silahis 
na linya ng isang bagay 4: Pis anu¬ 
mang mga linya na pinagmumulan 
ng liwanag : anag-ag, banaag, bAnag- 


BANAG, BANAWAG, RAY, SILAHIS, WASLAG 

-/mdma-si-^gan, su*mi a nag. 

si-na-g^y-say png [Pan] : sabukay 1 . 

si a na a g6m png [Kap] : lagim 2 . 

si*na a g6 a ga png [Esp] 1 : templo ng 
mga Hudyo 2: asamblea ng mga 
naturang tao 3: pook para sa pag- 
samba o pagtanggap ng instruksiyon: 

SYNAGOGUE. 




Sinai (say-nay) png [Ing] 1 : tangway 
sa hilagang silangan ng Egypt, sa 
hilagang dulo ng Dagat Pula sa pagi- 
tan ng mga golpong Suez at Agaba 
2: bundok sa timog ng Sinai at ayon 
sa Bibliya, doon tinanggap ni Moses 
ang Sampung Utos. 

si*n£ a ing /mg [s+in+aing] : inilutong 
bigas : inapoy, in-inapuy, kanin. 

si*nak*l6b png [Ilk] : panotsa. 

si a na a k6t png [War] : halo. 

si*n£ a la png Sin : estilo ng paso. 

si-na-lam-pd-ti png Say [Bik] : sayaw 
matapos ang kasalan. 

si-na*la*pu*sop png [Ilk] : kakaning 
malagkit, binalot sa buri, at inilalagay 
sa kawayan, ipinapatong sa salaan, 
at pinakukuluan sa banga. 

si-na*l6-pa png Gra [Esp sinalefa] : 
elisyon. 

si*na a U a gan png [S^] : katiwala. 

si a na*mdt png : banig na hinabi sa 
dahon ng palma. 

si a na a m6y png [HU Ilk Pan Seb Tag] : 

telang maluwag ang habi, karaniwang 
yari sa abaka. 

si a na a ma a y6 a ra png: sa panahon ng 
Espanyol, babaeng nagtitinda ng tela. 

si*na a md png [HU] : bahog. j 

si a na a m6 a mo png Bot [Esp cmamomo] 
1: aromatikong panloob na balat 
ng alinman sa punong kabilang sa 
genus Cinnamonum at karaniwang 
ginagamit na pampalasa at sangkap 
ng gamot: cinnamon 2 : punongka- 
hoy na pinagkukunan nito : cin¬ 
namon. 





sinamomong-sungsong 


814 


singgular 


si a na a m6 a mong-sung a song pngBot: 
punongkahoy (Aglaia odorata) na 
turaat^as nang 4-7 m at ginagamit na 
pampabango ang bulaklak. 

si*na*m6ng png [ Tsi] : uri ngmalaking 
tapayan Cf gusi. 

si-nam-p4*ga^gto[s+in+ampaga] : 
mataas na uri ng palay o bigas. 

si-nam-pa-kan png [s+in+ampak+an ] : 
sibat. 

si a narrvpa*lu*kan p?ir [s+in+ampalok+ 
an\ : sinigang na sampalok ang pam- 
paasim. . 

si a nan-bi a to a won png Sin [Kal] : 
disenyong bituin ng plauta. 

si-na-ngag pnr : sangag. 

si*na*nga*yan png [Seb ] : pingga. 

Sinanthropus (si-nan-tro-pus) png 
[Ing] : dating tawag sa genus ng ilang 
fossil hominid na kauri ng Homo 
erectus, ipinangalan mula sa labing 
natagpuan malapit sa Beijing noong 
1926 C^taong-Peking. 

srnap png : pag-apaw at paglaganap 
ng tubig sa mabababang pook. 

si*na-pfs-mo png Med [ Esp] : mustard 
plaster." 

si-na-pu-pu-nan png[s+in+apupo+ari] 
1: malaking bahagi ng oviduct na 
maaaring lumapad at kinalalagyan 
ng pertilisadong ovum habang lu- 
malaki ito : bahay-bata, taguangkan, 
uterus, womb 2: Idy kanlungan. 

si*na*ra*pan png Zoo [ Bik Tag] : isda 
(class Mistichis luzonensis) na kiniki- 
lalang pinakamaliit na isdang pang- 
komersiyo. 

sbnat png 1 : bahagyang lagnat: alu- 
guog, DANGGAS, dugyon, hilanat, 
himaynAt 1 , lanhod, sanat 2: Bot hi- 
maynat. 

si*na*ti pnr [Seb] 1 : matalik o malapit, 
gaya ng kaibigan 2: sanay; bihasa. 

si a na*u*na pnr [sina+una] 1 : luma 
na; wala na sa moda o uso; lipas na 
var sauna : gaar, inandang, mila- 

UNAN, SAGUGURANG, SINADTO, TINIGUANG 

2 : noong unang panahon, bago ang 
nakaraan : gaar, inandang, milaunan, 

SAGUGURANG, SINADTO, TINIGUANG. 

si a n£ a wa pngBot: uri ng abaka ( Cor- 
dyline roxburghiana) na may matata- 
bang sanga at bungang-ugat. 

si a na*wa a ll png [Kap Tag s+in+awali] 
Sin : telang hinabi na tulad ng sawali 
o may disenyong sawali : inamakan. 

si a n&w-an png Zoo : dalagang-bukid. 

si*na*y£ png 1 : unang tikim 2: urn- 
pisa; Simula. 


si a nay-gi a nay a ya a man png Sin Mus 

[Kal] : disenyong alupihan ng plauta. 

Sincere (sin-sir) pnr [Ing] : tapat, ka- 
raniwan sa layon at gawain. 

simdak png [Bik Kap Tag] : labis na 
pagkatakot; hilakbot: ablad, alingek, 

KILAGHAN, YUGA. 

sin*d£l png: hihip ng hangin o daloy 
ng tubig na taliwas sa pangunahing 
hihip o daloy. 

sin a d£ng png: canopy. 

sin a di pnd mag a sin a df, sin a di a h6n, 
i-sin-df, pa a sin*di a hin [Esp encenderf: 
lagyan ng ningas o apoy : dAgkot, 

GANGAT, SABRiTAN. 

% 

sin-di-k^-to png [Esp sindicato] 1: 
pagsasanib ng mga indibidwal o ng 
mga kompanya para sa iisang interes: 
syndicate 2: samahan o ahensiya na 
nagsusuplay ng mga akda nang 
magkakasabay sa mga peryodikcv: 
syndicate 3: pangkat na bumibili o 
nagpapaupa ng ari-arian, nagsusugal, 
nagpaplano ng krimen, at iba pa : 
syndicate. 

sin*df a ko png [Esp sindico] 1: katiwala 
2: katiwala ng titulo ng iba. 

sin a dol png [Mrw] : bagkat. 

sbne png [Esp cinematografia ]* 1: peli- 
kula 2: teatro. 

sine (sayn) Mat [Ing] 1: trigonome- 
trikong funsiyon na katumbas sa 
ratio ng gilid na kasalungat ng hatag 
na anggulo sa isang hypotenuse 2: 
funsiyon ng isang line na iginuhit sa 
isang dulo ng arc na perpendikular 
sa radius tungo sa iba. 

sine die (sayni day) pnb [Lat] : walang 
tiyak na araw. 

si a n6k a do a k6 png Lit [Esp sinecdoque] : 
tayutay na ipinakakatawan sa kabuuan 
ang bahagi o ang kabuuan sa bahagi: 
synecdoche. 

si*n£ a las png [Esp chinelas] : varyant 

ngtsinelas. 

si a n6 a pa png [Esp cenefa] t: pahalang 
na liston o paha ng kahoy sa dulo ng 
sfbi ng bubong, upuan, mesa, at iba 
pa. 

sine qua non (say-ni kwo non) png 
[Lat] : kondisyon o katangiang di- 
maaaring wala at kailangang-kai- 
langan. 

si a nes a t(s a ya png [Esp sinestesia] 1: sa 
pisyolohiya, ang pagkakaroon ng 
pakiramdam sa isang bahagi ng ka- 
tawan sa pamamagitan ng stimulation 
ng ibang bahagi: synaesthesia, synes¬ 
thesia 2: ZiJpaghahalo ng dalawa o 


mahigit pang pandama sa karanasan : 
synaesthesia, synesthesia 3: ikalawang 
paraan ng pagdama : synaesthesia, 
synesthesia. 

sinew (sf-nyu) png [Ing] 1 : Ana ma- 
himaymay na tissue na nakadikit sa 
kalamnan sa buto; litid 2: lakas ng 
katawan. 

sing pnd [Ing] : umawit. 

sing- put: uniapingnangangahulugan 
na “katulad” hai, singganda, singhaba, 
sing-itim Cf sim-, sin-. 

si a ng& /mdfcu-mrngdi, i a si a ng£, si a 

nga a h£n: palabasin ang uhog sa ilong: 

SIKMA. 

si*nga a ki png [Bik] : pinsan. 

sing-a*!6ng png [Ing] 1 : himig ng 
isang awit na maaaring sabayan ng 
isang gustong kumanta 2: Kol pag- 
subo sa uten. 

sbngap png [Kap Tag] : varyant ng 

singhap. 

si-ngti’Sing png 1: paghingal dahil sa 
matinding hapo : pusngak, sang-aw 
2: pagbuga ng singaw o vapor - pnd 

su-mi-nga-sing, si-nga-si-ngan. 

si a ng^ a si a ng^ png [Bik] : kukot. 

si-ngtiw png 1: butil-butil na alimuom 
na tila pawis sa rabaw ng mga bagay 
na naaarawan o pinakuluan : alis- 
ngaw 1 2: alingasaw 3: paglitaw o 
pagsibol 4: tao na taal sa isang pook 
5: bukas na sugat, karaniwang sa 
bibig o labi : atas, mangmangkoy - 
/mdsu a mi a ng£w, pa-si-nga-win, 
mag a ka a si a ng^w, pa a si a nga a w6n. 

si a nga a y^n png [HU] : malaking 
bahagi ng tubig na napaliligiran ng 
lupa. 

sing a da a t6n pnr f pnb [Ilk] : kagyat. 

stng-er png [Ing] : mang-aawit. 

sing*g4 png \ : binat 2: pagsumpong 
ng karamdaman o sakit. 

sing a gti a long png 1: biyas ng kawa- 
yan na inuman ng alak 2: [HU] Zoo 
alamid. 

sing-gti'pong png [Ilk] : parisukat 
na lambat at may balangkas na kawa- 
yan, ginagamit na panghuli ng ibon 
o isda. 

sing a gi pnr : kuripot. 

sing*git png [HU Seb] : bulyaw; sigaw. 

sirvg!6*ta png [Esp cingleta] : palutang. 

sing a gu a !6r png [Esp singular] 1 : 
katangi-tangi; higit sa karaniwan : 
singular 2 : kakaiba; kakatwa ; singu¬ 
lar 3: Ora sa salita o anyo, tumutukoy 
sa iisang tao o bagay : singular 4: 






KTSUlkULtu** 



r.^iiu 



singgulo 


815 


/ B 


sining 


nagtataglay ng walang katulad na 
katangian : singular 5: nag-iisa : 
singular. ' . 

smg-gu*l6 png [Esp cingulo ] : bigkis 
na ginagamit sa pagdedebosyon. 

sing*gu*wat*se png [ Tsi Tag ] : butong 
pakwan. 

sing* ha I png : pagsigaw nang may 
galit o poot Cf mura : bAnghag, bu- 

RASGA, GULASWING, KUSLAB, EYAg, SIKMAT, 
TAKAP. 

sing*hap png [Kap Tag] 1: paghinga 
nang pauntol-untol at hirap na hirap 
2: pangangapos ng hininga C/hjncal : 

PANSUNGAyAT, PUNGA-PUNGA, TONGLAB - 

/mdsu*ming*h£p, sing-ha-pfn. 

sing*h6t png [ Bik Hil Seb War Tag] 1: 
pagpapabalik ng uhog o sipon na 
tumutulo sa ilong 2 : paglanghap ng 
anumang ibig maamoy : hAnggap, 
hingos -/wdsu*ming*h6t, sing-hu- 
tin, i*pa*sing-hot. 

si-ngil png [Bik Kap Hil Pan Seb Tag 
War] 1: halagang ipinapataw sa pag- 
gamit ng anuman 2 : pagkuha ng 
bayad sa may utang : sukot - pnd 

ma*ni*ngfl, si-ngi-lm, i*pa*si*ngfl, 
su*mi*ngil 3: [HU] suloy. 

si*ngi*lan png Bot [BE] : damong-palyas. 

sbngit png 1: [Kap Tag] dakong loob 
ng pund ng dalawang hita 2 : anu¬ 
mang gipit sa pagitan ng dalawang 
bagay 3: anumang bagay na naka- 
ipit sa pagitan ng dalawang bagay : 
bugan, paypayaya, sellAng - pnd si* 

ngi-tan, su*mi*ngit, ma*ni*ngit, i* 
sbngit, mag*sf*ngit. 

4 * 

sing-it png [Ilk] : sandakot; sambigkis 
na uhay ng palay. 

sing-ka png [Seb] : takap. 

sing*k£*ban png 1: may palamuting 
arko na ginagamit kung pista, maa- 
aring nakatirik sa daanan o binubuhat 
kung prusisyon 2: kahoy na dinisenyo, 
inukit, o pinintahan 3: pansamanta- 
lang arkong itinatayo tuwing Linggo 
ng Palaspas, palatandaan ng pag- 
sasalubong ni Hesus "at ni Maria sa 
Galilea. 

sing-kdd pnr, pnb : sukdulan; buo; 
ganap. 

sing*k£g png: paglaki o paglapad ng 
anumang itinupi o plinantsa. 

sfng*ka*hu*lu*g£n png [sing + kahu- 
lugan] : salita na may katulad na ka- 
hulugan sa ibang salita : sinonimo, 
synonym. 

sing*k£k png [Tsi] : gamot para sa 
pagtatae o hindi natunawan ng pag- 
kain. 




sing-ka l png \ pagputol o paghati sa 
pamamagitan ng kalang Cf sungkAl. 

sing*ka*m£s png Bot : halamang 
baging ( Pachyrrizus erosus) na may 
bungang puti ang laman at nakakain : 
lakamAs . 

sing-kat^dmag-sing-k^t, su-ming* 

k£t, sing-ka-tfn [Pan] : sakmal. 

sing*kaw png [ Tsi Hil Pan Tag] 1 : 
garni t na isinusuot sa ibabaw ng batok 
ng hayop, gaya ng kalabaw, para sa 
paghila ng araro, kariton, at iba pa : 
saklAy, yoke - pnd mag*sing*kaw, 
i*sing*k^w, sing-ka-wln, mag*pa* 
sing*k^w. 

sing*kT pnr [ Tsi] 1 : baguhan; aprendis 
2: Mil bagong kawal. 

sing*kfl png 1 : [Kap Tag] pagsiko o 
pagbundol sa balikat ng kapwa : 
sikil -^n^ma-sing-kil, sing-kMm, 
i*pa*sing*kil 2: Say [Mno] sayaw na 
nagsasadula sa pagtatanggol ni Prin- 
sipe Bantugan kay Prinsesa Gandingan 
3: [Ilk] bumbong ng kawayan, may 
tatangnan, at ginagamit na pansalok 
ng tubig. 

sing*kit pnr [Tsz] : maliit na mata : 

KUPIT, PINGKIT. 

sing*ko png [Esp cinco ] 1: lima 2: sa- 
laping limang sentimo ang halaga. 

sing*kd png 1 : Sin masalimuot o liko- 
likong disenyo sa ukit 2 : liko-likong 
landas ng ilog. 

sing*k6l pnr: baluktot ang braso : 

KOMANG, KIM AW, PINGKAW*. 

sing*k6m png Bot [Tsi] : uri ng sitrus. 

sing*k6*na png Bot [Esp concona] : 
punongkahoy o palumpong (genus 
Cinchona) na pinagmumulan ng alka¬ 
loid : CINCHONA. 

sing*ko-neg*ri'*tos png [Esp cinco 

negritoes] Bot : lantana. 

sing*ko*p5 png Gra [Esp sincopa] : 
pagkaltas o pag-aalis ng titik o tunog 
sa isang salita, hal kunin=kuhanin, 
buksan=bukasan : syncope. 

sing*k6*pas*y6n png [Esp sincopacion] 

1: Mus pagbabago ng normal na 
diin, karaniwan sa pamamagitan ng 
paglalagay ng diin sa mga kompas 
na karaniwang walang diin 2: Gra 
singkopa. 

sing*kut*s& png [Kap] \ bahaw. 

sing*ku*w6n*ta pnr [Esp cincuenta ] 

1 : limampu 2 : salaping nagkakaha- 
laga ng limampung sentimo 3: sala¬ 
ping nagkakahalaga ng limampung 
piso. 


gan, su*mmg*lag : kumuhanglangis 

mula sa niyog. 

single (sing-gel) pnr[Ing] 1: nag-iisa 
2: pinag-isa; sama-sama o hindi hati 
3: a ginawa o angkop para sa isang 
tao b ginagamit o gawa ng isang tao 
4: wala pang asawa. # 

single-handed (smg-gel-hand*ed) pnb 
[Ing] 1: walang tulong mula sa iba 
2 : isang kamay lamang. 

single-minded (smg*gel-maynd*ed) 

pnr [Ing] : may iisang layon o tangka. 

single-parent (sing-gel par-ent) png 
[Ing] : tao na nagpapalaki ng anak 
o mga anak nang walang katuwang. 

Sing*lt png Ana : hugpungan ng ba- 
lakang. 

sing*ngat png [Ilk] : silat. 

srngor png Bot [Ilk] : kalumbibit. 

si*ngot png 1: [Seb] pawis 2: [Bik] 
tuklaw. 

sing*p^w png [Ilk] : dingding o gilid 
ng bangka. 

sing*sing png [7m Kap Tag] : kasuo- 
tang pandaliri na karaniwang yari 
sa metal at may palamuting hiyas Cf 
galAng, hikaw : gadAng 2 , ring, sortiha. 

sing*sing p^*ne png Zoo : uri ng crus¬ 
tacean na kahawig ng alupihan. 

sing-song pnr [Ing] : binibigkas nang 
may iisang himig o kompas. 

singular (sijig-gyu-lar) pnr [Ing] : 
singgular. 

singularity (sm-gyu-lar-i-ti) png [Ing] 

1: kalagayan, katotohanan, o kata¬ 
ngian ng pagiging isa 2: namumukod 
na katangian 3: Asn pangmatemati- 
kang representasyon ng blackhole. 

sbni pnb [Hil] : ganito. 

si*nid •si*ruy png Mus [Mny] : piyesa 
na tinutugtog sa gitgit at may melo- 
diyang diyatoniko. 

si*ni*gang png [s+in+igang] : putahe 
ng karne, isda, hipon, at iba pa na 
may sabaw at may paasim na tulad 
ng sampalok, bayabas, o kamyas : 
si gang 2 . 

si*nig*w6*!as png Bot [Kap Tag Esp 
ciruelas] 1: punongkahoy (Spondias 
purpurea ) na nalalagas ang mga dahon 
kapag namunga 2 : tawag sa bunga 
nito. 

si*nf*li png Bot [ s+in+ili] : uri ng bigas: 

PINAWA. 

- < 

si*ni*lu*an png [ Yak] : telang makulay 
at guhitan. 

si-ni*na png : damit. 


sing-lag pw^mag-sing'lag, sing*l^* s p n j n g p U g j ; kalidad, produksiyon, 







816 


sining biswal 



o ekspresyon ng anumang maganda, 
kaakit-akit, at may kahalagahang higit 
sa karaniwan alinsunod sa mga prim 
sipyong estetiko : art, arte 2 : mga 
bagay na nilikha ayon sa pamantayang 
estetiko, gaya ng pin turn, at eskultura: 
art, arte 3: uri o kategorya ng sining 
hal , sayaw at eskultura : art, arte 4: 
anumang larangan na gumagamit 
ng kasanayan o malikhaing pama- 
maraan : art, .arte 5: prinsipyo o 
metodo na gumagabay sa anumang 
uri ng kasanayan o pag-aaral : art, 
arte 6 : kasanayan o kahusayan sa 
pagsasagawa ng anumang aktibidad : 

art, arte. 

srning bis*wal png [sining Esp visual] : 
sangay ng sining hinggil sa pagpi- 
pinta, paglilok, potograpiya, at iba 
pa : visual, arts. 

si'nip png : tigmak. 

si*ni*p6*te png [Esp] : ankla. 

0 

shni'pok png [s+in+ipok] : mandala. 

•2 ■ * H • • 

shnusa png [Esp ceniza ] : varyant ng 

senisa. 

si*ni a S&*do pnr [Esp ceniza+ado] : var¬ 
yant ng senis^do. 

sink png [ Ing ] : lababo. 

sinker (smg-ker) png [Ing] : pabigat 
na ginagamit upang lumubog ang 
bingwit. 

sinking fund (sing-king fand) png 
[Ing] 1: salaping ibinubukod para 
sa unti-unting pagbabayad ng utang 
2 : pondong binubuo ng salaping iti- 
natabi nang paunti-unti o may pagitan, 
karaniwang ipinamumuhunang may 
interes o tubo, upang ipambayad ng 
utang, at iba pa. 

8in*kl6*tas png [Ilk] : katutubong 
tsinelas. 


sirvla png [HU] : makitid na bahagi 
ng lupain na mahirap araruhin o 
bungkalin. 

sin*m4r*sar pnr [Pan] : sadsad. 

sirvnd-bug png [Ilk] 1 : pampastang 
gin to 2 s tilamsik ng alipato kapag 
nagpupukpok ng metal sa palihan. 

sin*nang*dd png [Pan] : suwagan ng 
kalabaw. 


sinner (sm-er) png [Ing] : tao na kina- 
gawian ang gumawa ng kasalanan. 

sirvnu*k6l png [Ilk] : butlig sa Iambi 
ng baka o sa tiyan ng baboy. 


si a no pnh : ginagamit na pananong sa 
pangalan ng tao : asinno, kjnsa, sisay, 

SIYOPA. 


si-n6k png [Bik Tag] : mabilis at di- 
sinasadyang pagpasok ng hangin sa 


baga na nakapagdudulot ng matunog 
at paputol-putol na paghinga : hic¬ 
cup, SAIDDEK, SIDO, SIKLO, SIKUT. 


si*nong*y6p pngMus [Bon] : palendag. 

si-n6-ni*m6 png [Esp sinonimo] : sing- 
kahulugan. 

si a nop png 1 : pagiging maingat at 
malinis sa pagplaplano at paggawa 
ng isang bagay 2: sikap sa pagtitipon 
ng mga bagay na pakikinabangan - 

pnd mag-sbnop, si*n6*pin. 

si*n6p*sis png [Esp] : buod. 

sfn"saw-sin’s£*wan pngBot : baging 
(Cissampelpareira) na ginagamit ang 
himaymay sa paggawa ng lubid at 
ang katas ng ugat bilang lason sa 
isda : bambAngaw, sampAre- 


sin*s4y pnr 1 : linsad; lisya 2: anumang 
mali o hindi naayon, gaya sa pata- 
karan. 


sin*s£l png [Esp cincel] s kasangkapang 
ginagamit sa pagbakbak ng konkreto 
at sa pagtabas ng metal Cf paet, tOnson. 

8in*se*ri a d6d png [Esp sinceridad] : 
katapatan ng loob; kalinisan ng 
budhi. 


sin*86*ro pnr [Esp sincero] : matapat. 

sin*s{l*yo png [Esp sencillo] : varyant 

ngsensilyo. 

s{n*sin png [Pal] : pagdiriwang ng 
pasalamat. 

sin-sin png [Kap Tag] : kalagayan ng 
anumang masinop ang pagkakadikit- 
dikit, gaya sa paghabi ng tela o pag- 
lala ng banig: dasIk, hagunhon, ntsroo, 

RIMOR, SAG1NSIN -pnd Sin-Si-n^n, 8U* 

min-sin, mag-sin-sin. 

sin-s6-pol png [Bik] s pukot. 

• * • j 

sin*s6*ro png [Esp chinsyorro] 1: bangka 
2: lambat 3: duyan. 

8in*86*rong-ha a po*n68 png [Esp chin - 
syono + na + Japones] : lambat na 
panghuli ng dalagang-bukid o laba- 
hita. 


sin-s6-rong-pa-na-l(*kop png [Esp 
chinsyorro + Tag na + pang + salikop] : 
panuligan. 

8in*86'rong-pan*d6*yo png [Esp chin¬ 
syorro + na + pang + dayo] : lambat 
na panghuli ng tuna. 

sin-s6-rong-pang-gi*lid png [Esp 

chinsyorro + na+ pang + gilid] : lambat 
na ginagamit sa dalampasigan. 

Sln*t6 png : ibig 4 . 

sin-ta-b) png [Bik Kap Pan Tag] : sali- 
tang ugat ng pasintabi at nagsasaad 
ng paggalang, lalo na kung humihi- 
ngi ng pahintulot. 


# 

sin*t£k png 1 : larong itinatalang ang 
maliliit na bato upang pagkaraan ay 
saluhin kasabay ng pagdampot ng 
ilang naiwan sa sahig C/jackstone 
2: paghila nang biglaan 3: [Seb] 

sin*t&k"sis png [Esp sintaxis] ; pala- 
ugnayan. 



sin*t§s png [cinta + s] : pan tali; lalo 
na sa sapatos. 

sirvtciw png Mit : damulog. 

■ 

sin-te-sis png [Esp] 1 : pagsasaayos 
ng rhagkakahiwalay na mga bahagi 
tungo sa kabuuan Cf analysis : Syn¬ 
thesis 2 : sa operasyon, paghuhug- 
pong ng mga bahaging magkakahi- 
walay, gaya ng isang organ : synthesis 
3: Kern artipisyal na pagbubuo ng 
mga compound, lalo na ng mga 
omanikon^ comoound : synthesis. 


varyant 


sin a ti a do png [Esp sentido] : 

ngsentido. 

sin-ti-do-ko-mun png [Esp sentido 
comun] : varyant ng sentido komun. 

sin-tik pnd mag*sin*tik, sin-ti-kin 

[Ilk] s maglaro ng holen. 

sin*t6g png \ baltak. 

sin-to-mds png [Esp sintoma + s] 1: 
alatandaan ng anuman : symptom 
: palatandaan ng isang sakit : 

SYMPTOM. 


« ' 

8in a to a ma a l6 a hl a y6 png [Esp sintomalo- 
gia] : agham sa pagbatid ng sintomas 

at ng kaugnayan nito sa sakit ng tao. 

% 

sin a to a m6 a ti a k6 png [Esp sintomatico ] 
1 : hinggil sa sintomas 2 : binubuo 
ng mga sintomas. 

sin*t6 a ni8 png Bot [Esp cintrones] : 
kalamansi. 


sin a t6*sin a t6 png : kulang-kulang. 

sin a tU*n4 a do pnr [Esp desentonado] : 
wala sa tono kung umaawit : desin- 
tunado. 


8in*tu a ra png [Esp cintura] : sukat ng 
baywang. 

sin*tu a r6 a ra png [Esp cinturera] ; sinu- 
suotan ng sinturon sa baywang ng 
salawal, bestido, at katulad. 

sin a tu a r6n png [Esp cinturon] i paha- 
bang piraso ng balat o ibang materyal 
na itinatali nang paikot sa baywang 
o pahilis sa dibdib para pumigil sa 
damit, para suksukan ng dalang san- 
data, o bilang sinturong pangkalig- 
tasan. 

si a nub*ldn png [Ilk] : malaking kawa 
na lutuan ng katas ng tubo. 

si-nu-bong png [HU War ] : ginintuang 
alloy. 





» ’ ~ 








llrai:lu::: i::c 1 





sinugatan 


817 


Siquijor 


si*nu*g£*tan png [ Seb ] : salubong. 

si*nuk*la png [ Bag] i binaglay. 

si*nu*l£*man png [S7] : panyong tinahi 
sa pamamagitan ng kamay. 

si*nu*lid png [Kap Ilk Tag s+in+ulid] : 
himaymay na ginagamit sa pananahi 
ng damit o paghabi ng tela: enolang, 

TINEBEY. 

Si-nu-log png [Seb] : pagdiriwang sa 
pamamagitan ng pagsasayaw sa lan- 
sangan bilang alay at panalangin sa 
Santo Nino. 

si*nul*ti*hdn png [&£] : wika; pana- 
nalita. 

si*nu a man png [Ilk] : suman. 

srnu a m£n pnh [sino + man ]: kahit na 
sino. 

si*nu*ng£*ling png : tao na hindi 
nagsasabi ng totoo o hindi tapat sa 
pangako : bulaan, butigon, buwaon, 

MALARAM, MATILAPUTIKON, ULBOD. 

si* nu* part png [ sinop+an ] : artsibo. 

sinus (say-nus) png [Ing] 1: kurbada 
o bahaging paliko 2: Ana alinman 
sa mga butas o lagusan, gaya ng mata- 
tagpuan sa buto ng ilong 3: anumang 
maliit na butas o uka. 

sinusitis (say-nu-say-tis) png Med [Ing] : 
pamamaga ng sinus. 

si*nu*so png [s+in+uso] 1: lamad sa 
loob ng dingding ng tiyan 2: Kem 
renin. 

si*nu a yok png [s+in+uyok] : kadenil- 
yang gin to. 

siomai (si-yo-may) png [Tsi] : varyant 

ng siyomay. 

-sion (syon) pnl [Ing] : pambuo ng 
pangngalan Cf- ion. 

siopao (si-yo-paw) png [Tsi] : varyant 

ng siyopaw. 

Sioux (su ) png [Ing] 1: kasapi ng 
pangkating etniko na American In¬ 
dian na naninirahan sa Mississippi 

at Missouri 2: wika ng pangkating ito. 

. • > • 

sip pnd [Ing] : uminom nang paunti- 
unti. 

Si* pa png [Kap] : tunog na nalilikha 
habang ngumunguya o lumalagok. 

si*pci png [Bik HU Mar Seb Tau Tag 
War] 1: pagpapatama ng paa sa 
anuman - pnd si*p£*in, su a mi*p&, 
i a si*pd 2: laro na sinisipa ang yari sa 
nilalang bolang yantok upang hindi 
sumayad sa lupa at maibalik sa panig 
ng katunggali. 

si a p§ png: sa nobena, pagtitika at 
pagdarasal para sa yumaong kaanak. 

sbpag png [Kap Tag] : tuloy-tuloy na 


pagtutuon ng pansin at pagsasakatu- 
paran sa anumang gawain : gaget, 
higus, kakugi, seseg - pnd mag*si* 
p£g, su*mf*pag, si*p£*gin, mag* 
pa*ka*sf*pag. 


hipon, at iba pa: kuyamoy -pnd i-sf* 
pit, su*mi*pit, mag a si a pit, si a pi a tin. 

Sf*pit-U*l£ng pngBot : baging (Smiiax 
leucophylla) na may ugat na ginaga¬ 
mit na panlinis ng dugo. 


si*pa*g£k pnr: mukhang matanda. s ip*l£ng png: paso 2 . 


si*p4k png [War] : tipak. 

si*p4k pnr: bitak; putok. 

si*pan png [Bik Kap HU Seb War Tag] : 
panghiso ng ngipin na yari sa bunot 
ng nganga Cf sepilyo. 

si*p£n png [Pan] 1 : panata 2: pangako. 

si*pat png : matamang pagtingin sa 
isang bagay upang suriin o tiyakin 
kung nasa ayos -pnd si*p&*tin, su* 
mbpat, pa*si*p4*tin. 

Si* paw png Zoo : uri ng ibon. 
si*p6t png Zoo [Ilk] : ipis. 

sip*h4w png : usigin; mang-usig - pnd 

sip*ha*win, man*sip*h^w. 

sip*ha*yd png 1 : pagtrato nang may 
pang-aalipusta at pang-aapi : iabak, 
pagdaug-daug, panlames 2 : pagkabigo 

sa layunin -/mdma*sip*ha*yd, sip* 
ha*yu*in. 

sip*hid png [War] : walls. 

siphon (say-fon) png [Ing] : tubo na 
ginagamit sa pagsipsip ng likido 
mula sa isang sisidlan patungo sa isa 
pa. 

si*pi png [Pan] : silid 1 . 

si*pi png 1 : kopya o isyu ng isang 
limbag na babasahin 2 : anumang 
kinopya mula sa ibang akda na may 
karampatang pagkilala sa autor o 
Jtinala ayon sa sinabi ng ibang tao : 
quotation, quote 3: pagbali o pag- 
putol ng usbong sa pamamagitan ng 
mga daliri - pnd sbpHn, su-mhpi, 

i*pa*si*pi, mag-pa*si*pi. 

Si*pi*liS png [Esp sifilis] : sakit na naku- 
kuha sa pakikipagtalik, nakahahawa, 
at nagsisimula ang impeksiyon sa 
genitalia hanggang lumaganap sa 
buto, laman, at utak : pox 2 , puko, 

SYPHILIS. 

* • 

si*pil*yo png [ Esp cepillo] : varyant 

ng sepilyo. 

Si* ping png: pakikipagkarat. 

sbping pnr [Kap HU Tag] 1 : magka- 
tabi o magkalapit sa paghiga o pag- 
upo 2 : magkatabi o magkaagapay : 

dulog -^n^si*pl*ngan, su*mbping, 
mag*si*ping, i*sf*ping. 

Si a pit png [Bik Kap HU Ilk Pan Tag] 
1: kasangkapang ginagamit na pang- 
kuha ng baga : kimpit 2 : tiyani; 
nipper 1 3: pinakakamay ng crusta¬ 
cean tulad ng alimango, alimasag, 


Sip*lat png [War] : sulyap - pnd SU 9 

rmp-lat, sip*li*tan. 

Sip*l6g pnr : sagad o abot sa ilalim. 

Sip*nget png [Ilk] : karimlan 1 . 

Si*p6 png : paghanap sa anumang 
nawawala. 

si*p6 pnr : pungos na dulo. 

Si*pok png : tumpok ng mga bina- 
limbing. 

si*p6k pnr : lubog sa tubig, gaya ng 
bukid. 

sbpol png 1: paglikha ng malinaw na 
himig sa pamamagitan ng pagbuga 
ng hangin sa pinakipot na bibig o sa 
ngipin sa tulong ng dila Cf pasuwit : 
sagawisiw 2 : sutsot; busina ng bapor 

-tedsu*mi*pol, si a pu*lan, ma-ni-pidl. 

Si*p6n png 1: sakit na may sintomas 
ng pananakit ng lalamunan, rnalab- 
naw na uhog, pag-ubo, at iba pa : 
cold, panateng 2 : uhog. 

si*p6t png [Bik Tag] 1: paglitaw ng 
isang matagal na nawala : embotay, 
tungA 2: pagdating o paglitaw nang 
hindi inaasahan : embotay, tunga 3: 
pagkalikha o paglitaw nang maliwa- 

nag - pnd su*jni a p6t, si*pu a tm. 

sf*poy pnr : itinali sa at hinila ng 
hayop. 

sip a p£w png [Ilk] : salo. 

sip*ra png [Esp] : zero; wala. 

sip*r£s png Bot [Esp cipres] : alin¬ 
man sa mga punongkahoy (genus 
Cupressus) na laging-lunti at may 
matingkad na lunti at malakaiislis 
na dahon : cypress. 

sip'Slp png Kol : tao na mapaglangis 
sa sinumang nakatataas sa kaniya. 

sip*sip pnd sip*si*pin, su a mip*sip, 
sip*si a pan, i*pa*sip*sip [Kap Seb 

Tag Tsi] : huinigop o uminom nang 
pahitit sa sabaw, tubig, at katulad : 
sup-sop, su-yop. 

Si• pul-Si*pul png Zoo [Seb] : isdang 
alat ( Centriscus scutacus) na may 
mahabang nguso, maliit na bibig, at 
humahahaba nang 15-30 sm : isdang 
laring-laring. 

Siquijor (si-ki-hor) png 1 ; 'lalawigan 
sa gitnang Visayas ng Filipinas, Rehi- 
yon VII 2: kabesera ng Siquijor. 


i 


V 















sir 


818 


sismatiko 


sir (ser) png [Ing] : tawag pamitagan 
sa lalaki. 

si'rd png [Kap Tag] 1: anumang nag- 
karoon ng pinsala Cf gasgas, lamat, 

PUNIT I DADAEL, GISI, GUBA, PIRDI 2l 

pagkabulok, kung sa pagkain 3: tao 
na sinto-sinto; luko-luko 4: pagpa- 
pasama sa kapwa -pnd si a r£ a in, su a 
mi*ra, i-pa-si-ra, ma a ni a r^, si a r6 a an. 

si a ra png Zoo [ Bik ] : isda. 

si a r§ pnr [Kap Tag] : may depekto; 
may pinsala; bulok. 

shram png [Bik] : sarap. 

4 

sirbi a y6n*ta png [Esp siwienta] : ta- 
gapagsilbi ng pagkain, sir a bi*y6n a te 
kung lalaki. 

sire (sayr) png [Ing] 1: ama ng hayop 
2 : pamitagang tawag sa isang hari. 

Siren (say-ren) png [Ing] : sirena. 

si*r6 a na png [Esp] 1: kasangkapang 
lumilikha ng malakas at matinis na 
tunog na panghudyat, gaya sa pam- 
patrolyang sasakyan ng pulis, at am- 
biilansiya : siren 2: Mit nilalang na 
anyong babae mulpng ulo hanggang 
baywang at isda mulang baywang 
hanggang paa Cf siyokoy : abAda, 
katAw, mermaid, siren. 

sirenian (say-ii-ni-yan) png Zoo [Ing] : 
malaking akwatikong mammal (order 
Sirenia) na may tila flipper na una- 
hang paa at walang likurang paa, 
hal dugong. 

si*ri png [Mrw] : self. 

shrib png [Ilk] : karunungan. 

Sbrik png [HU] : palikpik. 

si’ring png [Pan] : balat. 

si a ring a gT png : mausisang pagtatanong. 

si a ri a pin a di a yang png [Mrw] : ibabaw 1 . 

si-rt-siT? png Zoo [Pan] : kiti. 

si’riS'sT png [Iba] : kaliskis. 

shrit png 1: [HU Seb Tag] pulandit 
2: sipol; paswit 3: salitang sinasabi 
kapag hindi mahulaan ang sagot sa 
bugtong. 

Sirius (sfr-i-us) pngAsn [Ing] : bituin 
na pinakamaliwanag sa konstelas- 
yong Canis Major. 

sir a k6*ra png [Esp cirquera] : babaeng 
nagtatanghal ng sirko, sirk6ro kung 
lalaki. 

sfr a ki a t6 png [Esp cirquito] 1: paligid; 
sirkumperensiya 2: a Ele daloy ng 
koryente b aparatong dinaraanan 
ng koryente : circuit 3: serye ng mga 
sinehan, dulaan, at katulad sa ilalim 
ng isang pamamahala : circuit 4: 
Isp serve ng mga paligsahan : circuit. 


sfrko png [Esp circo] 1 : a malaking 
publikong pagtatanghal, karaniwan 
ng mga kagila-gilalas na palabas b 
pangkat ng mga tao na nagtatanghal 
dito : circus 2 : somersault. 

sir a kom a bu a lus a y6n png [Esp circunvo- 
lucion] 1 : pulupot 2 : gusot; kasali- 
muutan 3: Ana paalon-along lupi sa 
rabaw ng utak : convolution. 

sir*ku*l£r png [Esp circular] 1 : liham 
na ipinakakalat upang mabasa ng 
lahat 2 : kautusang panloob ng tang- 
gapan. 

sir a ku a l£r pnr [Esp circular] : pabilog; 
bilugan. 

sir a ku a las a y6n png [Esp circulacion ] 
1: paggalaw na paligid sa loob ng 
bilog 2 : Ana Med talaytay ng dugo 
3: a pamamamahagi ng kopya ng 
isang babasahfn b bilang ng kopya 
nito 4: salapi. 

sirkyld png [Esp circulo] 1 : circle 
2: kapisanan 3: ligid; ikot. * 

sir*kum a pe*r6n a si a y6 png [Esp circum- 
ferencia] : kabilugan; paligid. 

sir a kun*sis a y6n png [Esp drcundsion] : 
tuli. 

sir a kuns a t£n*si a y£ png [Esp circunstan- 
cia] : pangyayari; kalagayan; katayuan. 

sirloin (sfrdoyn) png [Ing] i piling 
hiwa ng karne ng baka na galing sa 
dulo ng pigi : lomo, solomilyo. 

sirocco (si-ro-kow) png [Ing] : mainit, 
maalikabok, o mahalumigmig na ihip 
ng hangin sa hilagang Africa tungo 
sa Mediteraneo hanggang sa timog 
Europa. 

shrok png 1 : salok 2: pagsisid ng 
anumang lumilipad tulad ng ibon, 
saranggola, o eroplano - pnd su a 

mhrok, si a ru a kin, i a shrok 3: [Ilk] 

silong 4: Bot [Tir] halaman na gina- 
gamit sa paggawa ng banig. 

si a r6l png: pagsundot ng buhangin, 
abo, at iba pa sa pamamagitan ng 
patpat o bakal. 

Sl-rom png [HU Pan War] : takipsilim. 

sirong-a-ganding (si rong nga gan- 
ding) png Mus [Mrw] : takumbo. 

shrot png [War] : parusa; kaparusahan. 

Sir pat png [Ilk] : mapang-akit na tingin. 

si a ru a hd*no png [Esp cirujano] : mang- 
gagamot na dalubhasa sa pagtitistis 
o pag-oopera : kirurhiko, surgeon. 

si• rum png Zoo [Bik] : langgam. 

si a rum a si a rum png Zoo [Hil] : kuliglig. 

shrup png f Ing syrup] : arnfbal. 

sir a ya a les png [Esp cirio] : isang pares 


ng tirikan ng kandila na ginagamit 
sa mga prusisyon ng simbahan. 

sir-yo png [Esp cirio] : kandila. 

siryo pas a ku a w£l png [Esp cirio pas- 
qual] : kandila na sinisindihan sa 
bisperas ng Pasko ng Pagkabuhay. 

sis png [Ing] : pinaikling sister. 

Si*sa png Lit : tauhan sa Noli Me 
Tangere, ina nina Crispin at Basilio, 
at nabaliw dahil sa inaakalang pag- 
kamatay ng kaniyang mga anak. 

si*s£n a te 'pnr [Esp cesante] : tinanggal 
o itiniwalag sa tungkulin. 

shsap png : pinggah o platitong gawa 
sa bao. 

shsaw png : ingay mula sa mga tao 
na nagsasalita nang sabay-sabay. 

shsay pnt [Bik] : sino var isay. 

si a se a r6 a ne png [Esp cicerone] : patnu- 
bay; giya. 

si a si png [Kap Tag] 1: pagpapasa ng 
kasalanan sa iba 2 : pag-amin at pag- 
babagong loob sa nagawang pagka- 
kasala : babawi, himui^ol 3: panghihi- 
nayang sa naging bunga ng kapaba- 

yaan -^si'si'hin, mag a shsi, ma a 
nhsi, i a shsi. 

si a si png Zoo [Bik Seb War] : talaba. 

si a si png [Kap] : kiti o inakay ng ibon. 

shsid png [Kap Tag] : pagbulusok at 
paglangoy sa ilalim ng tubig: daluk- 

DUK, LADOP, SALOM, SOLINAP - pnd SU a 

mhsid, si a shrin v i-srsid, ma a nf a sid. 

si a Sid pnr : labis na sakim o kuripot. 

si a Sid a l4n png [si+silid+an] : anumang 
bagay na ginagamit na taguan o la- 
lagyan : datukan, kakagan, sudlanAn. 

srsig png 1: [ST] ensalada 2: atsara; 
buro 3: putaheng karne, utak, at ulo 
ng baboy na sinangkapan ng sibuyas, 

paminta, at iba pang pampalasa. 

* 

shsik png [Seb] : kala. 

si a sfl png 1: brotsa na panlinis ng 
sinulid 2 : pupog ng halik. 

shsip png [Bik] : kulot. 

si*sip png : kampit na ginagamit sa 
paggawa ng rattan. 

si a sfp a lot png Bot [Iva] : damong 
ilahas na may bulaklak na kulay lila. 

shsiw png Zoo [Bik Pan Tag] : inakay 
ng manok at ibon : siyo, piyek, piso. 

si a shwa png [Kap Tag War] : yaya. 

si a si a y£w png Zoo [Ilk] : isdang pu- 
rong na maliit kaysa ludong. 

sis*ma png [Esp] : schism. 

sis a m£ a ti a k6 pnr [Esp cismatico] : schis¬ 
matic. 




sismiko 


819 


sixty 


sis*mi'k6 pnr [Esp cismico ] : seismic. 

sis-mo-gra-pd png [Esp cismografo] : 
seismograph. 

SiS a mo a l6 a hi a k6 pnr [Esp cismolohico] : 
seismological. 

sis*mo*lo-hf-ya png [Esp cismologia :] : 
seismology. 

sis*mo*m6tTO png [Esp cismometro] : 
seismometer. 

sis-ne png [Esp] 1 : Zoo swan 2: daki- 
lang makata. 

sissy (si-si) pnr Alp [Ing] : tao nabina- 
bae o duwag. 

sfs*ta png [Seb War] : gitara. 

sis*t6 png [Esp chiste] 1: biro; tukso 
2: Lit paglalahad ng nakatatawang 
insidente; paglalahad sa paraang 
mapagpatawa. 

sis a t6*ma png [Esp] 1: a set ng mga 
bagay o bahagi na magkakaugnay b 
ang mga bahagi nito 2 : set ng mga 
kasangkapang umaandar nang mag- 
kakasama 3: a sa pisyolohiya, set ng 
mga organ sa katawan na may mag- 
kakatulad na estruktura o funsiyon 
b ang katawan ng tao o hayop sa 
kabuuan 4: a pamamaraan b uri 5: 
kaayusan 6 : lawas ng teorya o prak- 
tika na nauugnay sa isang tiyak na 
uri ng pamahalaan, relihiyon, at iba 
pa b kasalukuyang kaayusang pampo- 
litika o panlipunan 7: isa sa pitong 
uri ng estruktura ng kristal 8 : pangu- 
nahing pangkat ng stratum sa heolo- 
hiya 9: pangkat ng mga lawas na 
magkakaugnay na gumagalaw sa 
iisang mass, enerhiya, at iba pa : 

SYSTEM. 

sis*te-ma*ti“k6 pnr [Esp sistematico] : 
mapamaraan; ginawa ayon sa piano 
o sistema: systematic. 

sister (sis-ter) png [Ing] 1: kapatid 
na babae 2 : a matalik na kaibigang 
babae b kasamang babae sa isang 
unyon, sekta, at iba pa 3: kasapi sa 
isang pambabaeng ordeng panreli- 
hiyon : sis. 

sister-in-law (sis-terun-lo) fing[Ing] 
1: kapatid na babae ng asawa o bana 
2: asawa ng kapatid na lalaki 3: asawa 
ng bayaw. 

sis-t6r*na png [Esp cistema] : tangke 
ng tubig : dam. 

siS'tO'Ie png [Esp] : systole. 

Sisiphus (sf-si-fus) png Mit [Gri] : 
pinarusahan ni Hades, ang lalaking 
habambuhay na nagtutulak paakyat 
sa itaas ng burol ng malaking bato 
na paulit-ulit gumugulong paibaba. 


sit pnd [Ing] : umupo. 

Sl'ta png Lit [San] : sa Ramayana, 
ang asawa ni Rama, at huwaran ng 
mabuting babae. 

shta png [Esp cita] : tipanan; tagpuan. 

si a t£ pn<2ma a si a t6, si a ta a hfn, su a mi a 

t£ : mausisa o matanong hinggil sa 
isang gawain o tungkulin; pahintuin 
upang mausisa. 

srtan png [ST] : demonyo; masamang 
espiritu. 

si*t£r png Mus [Ing] : instrumentong 
de-kuwerdas ng mga Indian na may 
mahabang leeg at naililipat na traste. 

si*ta a r£ png Mus [Esp citara] : instru¬ 
mentong may kahong pampatunog, 
maraming kuwerdas, tinutugtog sa 
pamamagitan ng plektro at mga 
daliri. 

si*tas*y6n png [Esp citacion] : citation. 

Sl'taw png Bot [Bik Ilk Tag War] : 
gulay (genus Phaesolus) na kauri ng 
bataw ngunit higit na mahaba ang 
bunga : agayep, batong, hantak, ka- 

MANGYANG, STRING BEAN. 

si't&w pnb [Iba] : saan. 

sitcom (sit-kom) pngKol [Ing] : situa¬ 
tion comedy. 

sit-down strike (sit-dawn is-trayk) 
png [Ing] : welga ng mga manggagawa 
na tumatangging lumisan sa kanilang 
pinagtatrabahuhan. 

site (sayt) png [Ing] 1 : pook na pinili 
upang pagtayuan ng isang gusali, 
bayan, at iba pa 2 : pook na pinag- 
darausan o pagdadausan ng isang 
gawain. 

sit'hd png [57] : retaso. 

si*to*pl6s*ma png Bio [Esp citoplasma] : 
cytoplasm. 

si*tr&*to png Kem [Esp citrato] : citrate. 

si # tri*k6 png Kem [Esp citrico] : citric. 

si*trf*na png [Esp citrina] : langis ng 
limon. 

si*tr6n png Bot [Esp citron] : halaman 
( Citrus medica) na may bungang bilu- 
haba, malaki, makapal, at dilaw : 

GOGGOLO, TIHI-TIHI. 

si’trus png Bot [Ing citrus] : punong- 
kahoy o palumpong (genus Citrus) 
na may makatas at maasim na bunga 
Cf kabOyaw, kalamansi, dayap, daian- 
dan, dalanghita, kahel, umon, suha : 

SITRO. 

si-tsa png [Esp chicha] : katas ng unga. 

si*tsa*r6 png Bot [Esp chicharo] : uri 
ng yerba ( Pisum sativum) na nakakain 
ang luntiang bunga. 


si a tsa*r6n png [Esp chicha7ro?i] : tosta- 
dong taba ng baboy. 

si-tsi-rhka png Bot [Esp chichinca] : 
uri ng halaman (genus Vinca) na pink 
o puti ang bulaklak : kantutan 1 , lu- 

BITOS. 

si-tsfrya png [Esp chichiria] : pagkaing 
kinukukot. 

sit -Sit png [ Tsi Tag] 1: mga pahayag 
o balita na di-tiyak ang katotohanan: 
tsismis 2: pasuwit - pnd su*mit*sit, 
sit-si*tan, mag-sit-sit, i>sit*sit. 

situation (sit-wey-syon) png [Ing] 1 : 
kaligiran 2 : sitwasyon; kondisyon. 

situation comedy (sit-yu-ey-syon ko* 
mi-di) png [Ing] : serye ng komedya 
na pareho ang mga tauhan at tag¬ 
puan sa bawat yugto : sitcom. 

sit-up (sit-ap) png [Ing] : ehersisyo 
na paulit-ulit ibinabangon ang itaas 
na bahagi ng katawan mula sa pag- 
kakahiga nang hindi itinutukod ang 
kamay sa sahig. 

sit*was # y6n png [Esp situacion] : katg- 
yuan; kalagayan. 

sft*yal png [War] ; trono. 

Sit*yO png [Esp sitio] : pook. 

si a v& png Bot [Iva] ; datura. 

Si a va png [IngHin] : sa Hinduismo, 
isa sa mga pangunahing diyoses, 
kasama niria Brahma at Visynu var 
Syiva. 

si*wa png [S7] : dahilan ng hindi 
pagsunod o pagtupad. 

Si*wal png 1: bulisik 2: [Ilk] bingaw 
3: [Pan] galaw o likot sa pagtulog. 

si*wa a l& png [Kap] : tinig. 

si'W^-Iat png [Kap Tag] : pagbubunyag 
ng lihim; pagtatapat : buyagyag, 
par\ngArang - pnd i a si a w£ a lat v mag a 
si*w6-lat. 

shwang png [Kap Ilk Tag] 1: bahag- 
yang bukas, kung sa pinto, bintana, 
at iba pa 2: puwang; pagitan : gawang, 
sulat. 

Si'wat png : dahilan. 

Si a way png : paglihis; pagsinsay. 

si a w! png Ana : gilid o sulok ng bibig: 
gisgis, WAIT. 

Si a w6 png [War] : kiti. 

si a wo-si a w6 png Ana [War] : tonsil. 

siw a siw png [Pan] : kiti. 

six png [Ing] : anim. 

sixteen (six-tin) png [Ing] : labing-anim. 

sixth pnr [Ing] : pang-anim; ikaanim. 

s 

sixty (six-ti) pnr [Ing] : animnapu. 






siya 


820 


skin-flick 


Si*ya png 1: [Esp silla ] a malukong 
na upuang karaniwang yari sa mati- 
gas na katad at inilalagay sa likod ng 
fiayop na sinasakyan : saddle b katu- 
iad na upuan sa bisikleta 2: Bot [Iva] 
datura. 

si # y6 png 1: kasiyahan; kaluguran 2: 
ugat ng pasiya. 

s\ m y& pnr 1: husto 2: tama o totoo, 
hal “Siyanga.” 3: kamukha, hal“ Si- 
yang-siya si Lili.” 

si*y*£ pnh [Bik HU Seb Tag War ] : 
katagang ginagamit na pampalit sa 
pangaian ng tao na pinag-uusapan : 

isu, sikato.' ' 

si a y£*git png [ Seb] \ irit. 

Si*ya*ho png [ Tsi ] : tawag sa asawa ng 
nakatatandang kapatid na babae Cf 

BAYAW. 

shy&m pnr [Bik Kap HU Ilk Seb Tag 
War] 1: pamilang na katumbas ng 
walo at isa 2: salitang bilang para sa 
$o IX 3: katipunan ng ganito kara- 
} ming bagay, tao, at iba pa : nine, 

NUWEBE. 

si-yam-si-yam png : tuloy-tuloy na 
pag-ulan, karaniwang tumatagal nang 
isang linggo : monsoon rain. 

si a ya*ng3 pnb [ siya+nga ] : siyang to¬ 
too; talaga; totoo naman. 

si*yan-si png [ Tsi] : kagamitan na pam- 
baligtad at panghango ng ipiniprito 
sa kawali var siyensi. 

si*yan*tung png: telang yari sa seda. 

S i *ya • n u • ro png Kem [Esp cianuro] : 
cyanide. 

si*yap png: huni ng maliit na sisiw - 

/mdsu a mi a y6p, mag*si*y3*pan 

si-yd-sat png [Bik Kap] 1: pag-alam, 
pagsusuri, o pagsasaliksik kung to¬ 
too ang isang paratang o sumbong 
2: imbestigasyon -pnd mag*si*ycb 
sat, si a ya a s£ a tin, i-pa*si-ya-sat. 

si a y£ a sig png [siyasat+sigasig] 1: pag- 
kamatanong hinggii sa bagay na 
Hindi dapat pakialaman 2: malasakit 
sa anumang gawain. 

si a y£*sik png [siyasat+saliksik] 1: ma- 
susing pagsusuri at pananaliksik 2: 
kasigasigan; katiyagaan. 

$i a y£*sip png 1: hinahon; timpi 2: 
katipiran. 

si a y£ a ti a k£ png Med [Esp ciatica] : 
sciatica. 

si a y£ a tong png [Pan] : larong pam- 
bata na ipinapatong ang isang patpat 
sa hukay at saka hinahataw ng higit 
na mahabang patpat tungo sa pina- 
kamalayong pook. 


si a y6m a pre pnb [Esp siempre] 1: lagi; 
palagi 2 : talaga; siyanga. 

si*y6 a na png Bot [Esp siena] : sienna. 

si a y6n a si a y& png [Esp ciencia] : agham. 

sbyen*ti*pi a k6 png [Esp cientifico] : 
tao na dalubhasa sa agham, lalo na 
sa agham pisika o agham natural : 

DALUB-AGHAM, SCIENTIST, SIYENTISTA. 

si a yen a ti a pi*k6 pnr [Esp cientifico] : 
hinggii sa agham. 

s» a yervtis*ta png [Esp ciencia + is to] 
: siyentipiko. 

si a y6n*to png, pnr [Esp ciento] : san- 
daan. 

si a yer a to pnr [Esp cierto] : nakatitiyak. 

si a y6s-ta png [Esp siesta] : pamama- 
hinga o pag-idlip tuwing tanghali o 
hapon, karaniwan makaraang mag- 
tan ghalian. 

Si*y6*te png [Esp siete] : pito. 

Si a y6 a te Pa a l6b*ras png Tro [Esfi siete 
palabras] \ dula tuwing Biyernes 
Santo na nagtatampok sa paghihirap 
at pagkamatay ni Kristo sa krus : 
PrroNG Wika. 

si a yd png [Bik] : sisiw. 

s? a y6 a bit png [Mnv] : pisi 1 . 

Si*y6k png [ Tsi]: putak o siyap ng manok. 

si a y6 a koy png : nilalang ha anyong 
lalaki ang katawan ngunit tila isda 
ang ulo at may kaliskis ang katawan 
Cf SIRENA 1 : MERMAN. 

si a y6k a tong png [ Tsi] : alak mula sa 
bigas. 

si a y6 a may png [ Tsi] : uri ng putaheng 
giniling na kame na binalot sa ma- 
nipis na masang wanton, at pinasi- 
singawan o ipiniprito var siomai : 

LUMPIYANG MAKAW. 

si a yon a tay pnr [Ilk] : lawlaw. 

si*yo*pa pnh [Pan] : sino. 

si-y6-paw png [Tsi] : dnapay na hugis 
bilog, puti, malambot, pinalamnan 
ng kame, at pinasisingawan upang 
maluto var siopao. 

* 

t 

si a yu a d£d png [Esp ciudad] : lungsod. 

si a yu a tes png Bot [War] i atsuwete. 

Size (sayz) png [Ing] : sukat. 

SJ daglat (es*dyey) png [Ing] : Society 
of Jesus. 

skald (is-kald) png Lit [Ing] : sa sina- 
unang Scandinavia, makata at mam- 
bibigkas na nagbibigay papuri sa 
mga bayani. 

skateboard (is-keyt-bord) png [Ing] : 
maikli at makipot na board na may 
maliliit na gulong at sinasakyan 


nang nakatayo. 

skating (is-key-ting) png [Ing] : 
iskeyting. . 

skating rink (is*key*dng ringk) png 
[Ing] : pook na pinangyayarihan ng 
iskeyting, na maaaring yari sa se- 
mento, kahoy, o yelo. 

sked (is-ked) png [Big] : pinaikling 

schedule. 

skeleton (is-ke-le-ton) png [Ing] t ; 
Ana kalansav 2 : pansuportang ba- 
langkas ng isang bagay 3: tao o hayop 
na napakapayat 4: ang nalalabing 
bahagi ng anumang nasira 5: ba- 
langkas. 

sketch (is-kets) png [Ing] 1 : minadali 
o pahapyaw na drowing na may 
kaundng detalye 2: maikling tala o 
paglalarawan 3: Tro maikling dula, 
karaniwang nakatatawa at limitado 
sa isang eksena. 

skewer (is-kyu-wer) png [Ing] : pan- 
tuhog. 

ski (is-ki) png [Ing] 1: isa sa dalawang 
mahaba at makitid na piraso ng kahoy, 
karaniwang matulis at pakurba ang 
dulo sa harap, at ikinakabit sa ilalim 
ng paa para sa paglalakbay sa niyebe 
2: katulad na kasangkapan sa ilalim 
ng sasakyan o sasakyang panghim- 
papawid. 

skid (is-kid) pnd [Ing] : dumulas; 
sumadsad. 

skier (is-ki-yer) pnglsp [Ing] : tao na 
naglalaro ng ski. 

skill (is-kil) png [Ing] : kasanayan; 
nahasang kakayahan. 

skilled (is*kfld) pnr [Ing] : sanay; bihasa. 

skillet (is-kfdit) png [Ing] 1: maliit 
at metal na Jutuang may mahabang 
hawakan 2: kawali. 

skim (is*kim) pnd [big\ 1: tanggalin 
ang nakalutang na krema o latak sa 
ibabaw ng likido 2 : bahagyang su- 
mayad 3: talakayin o basahin nang 
pahapyaw. 

skin (is-km) png [Ing] : balat. 

skin-deep (is-kin-dip) pnr [Ing] : 
sugat, emosyon, kalidad, at iba pa, 
pawang hindi malalim; hindi nagta- 
tagal. 

skin-diver (is-kin dayv-er) -png [Ing\ : 
tao na sumisisid sa dagat nang walang 
kasuotan at aparatong pansisid. 

skin-diving (is*kin dayv-ing) png 
[Ing] : pagsisid sa ilalim ng dagat 
nang walang kasuotan o aparatong 
pansisid. 

skin-flick (is-kin flik) pngKol [Ing] : 




•uoXsBJsdo Sue 
soXeeui xe pidpEui SuiSeui SuEdrx 
pEjnxBq o pBqns ‘sexue Sue xujBuxd 
osrq tqxupBui :g XBdBS xpuxq pnpzui :g 
BqEXEtu jpuxq peXed 0 UBxnipjSuTjBq 
q sidiuEui e : 1 [Suj] jlu4 (uiij-si) uii|S 

‘BjSBSxq Su 

UEqSEUIEUIEd ES EU djjEq ES BJBSESI 

o uBsqnqnq Sutiq sBjrxpnpEuxdx eu 
EJ txxJodE Suesx Su uErxxuxd : [Suj] 
Su4 (jop Sux.pXEpst) iobp Bu!pi|8 

•EJtrxjadE Suesx Su ejbsesSeu xe SEq 
-nqnqSEU eu sBjnpnuinp SuxSEqEq 
: [Suj] Su4 (ajea pXEj.si) 0 A|eA apj|8 

•uoXsE^iidpjruu es 
eXeS ‘uoXsBjnqjEq EU'sqxqEui es EJEd 
oqxuixiJESoj SuEqjEui Xeui ‘sEjnp 
-nuirtp eu xSEqEq Suojxuos Xexu eu 
jsjxx 1 : [Suj] Su4 (jru pXEj.si) e|ru ep||8 

‘UXjqSI ES pOOUEdEXU 

SuEdxi joxq 3 fojd es XeSejeixui eu 
X ousiEdsuEJx q oXdoqsojqxiu es uxu 
- rxsns eu XESEq Su UEXSEjEjSBuxd eu 
jExsuq Su osEJid b :g oAjEA-opxjs Sue 
eu ojej ‘SEjnptxuinp eu oxu3uxruxsux 
o EuxqEiu Su xSEqEq :g SEjnpnxunp 
eu ojuauimxux o opX es EpuEqxux eu 
sdojs q opX es eu ojej ‘u^snpsnEpEdEd 

-SEUld EU SEpUEJ 8 UEsnpstiEpBd 

lUESEjnpEd :g SoqrxjSEd (EqEqSEd 
o EUiqSEd eu sijxqBUi 23 sopsriEp 

-EdEdSEd : 1 [Suj] Su4 (pXEj.si) ap;|8 

•uxdsqDEq Su 
Bqqxjiuixq xe puEqjopun SuoXsoiu 

Su UEXxSEXUEXUEd ES EMiqXlUTiq EJp 
EU EJOq ES OJEdSEd ‘SIUU3X ES 4$J 

pEjnxBq xe ‘qXoq ‘Epsx Su xqjxsxsSEd 
tp EJEd xuxjbx Sue xxjxS-xijiS xe ‘pEd 

-EJEUI ‘pEdES EU EUIStiqSuEd SuEXXUI 
-eSe^j :g xxEq txSEqEq 23 XESEq Suesx 

ES EJT1UI EMXUXq EU OSEJld EU pEdES 

‘sidniuiu : 1 [Suj] Su4 (sXej-sx) ao;|S 

•EXidso 

♦ 

tqpqp 2 [Suj] Su4 (qxnj-sx) mna|S 

• • 

•SuEjnq UxuriEqEq o xxxjeiu 23 
XEXEd : 1 [Suj] xu4 (jop^uoj-sx) japud|S 

•uEqrxsnxEq :g XEUiEq es uEXEsriqEq 23 

EUE^Ed : i, [Suj] Su4 (xXej-si) jqBjdjS 

% 

•seSSueui : [Suj] Su4 (qxj-sx) 0 A 00 |S 

• * 

'XBXEUIB3jSBd XE ‘XbJEUI Su EJEMEqSEd 
‘qoxuE Su xojnpnpSEu eu uiaxsXs 
suoajou jejxuod es oSEqEqSEd Su 
XPJEsXeuj Sue UBExpjpjEq i {suvpsxom 
vmssojQ snuoS) osxosx eu meSuej 
S u xquES eu xpjes : [Suj] pdjAj Su4 
(sxuopsSuxd jpsx) ssau>|Ojs 6ujdaa|S 

•SofruEdtUEd SuEX^jqEx 

: [Suj]Su4 (ixdSuxd-xj-sx) ||id Buidaa|S 

•^dxsuud Su >|qEq Su SuxsxuxS xe uoex 

001 Sueu SojnxEqEU eu UEXEq-Suox 
-U9Mnq es 9EqEq SuEpxq : [Suj] jrj Su4 


(xx-nXq Suxd-xpsx) X^neag 6 uidaa|S 

*SmduiE}[ SEdE>{ 
uESn|txx xe uosxn>{ Xeui eu SEq : [Suj] 
Su4 (SEq Suxd.jpsx) Beq Bujdea|S 

•SxuxejSex 

Su uoqEUEd es SopxnxEU eu doXEq 
eSui Su ME|ESSEd-xp Su uoXsxpuoq xe 
uoqEUEd SuEqEqEiu :g uEXEiEUXEq o 

‘UE^xuiiqEXEq ‘ESuiqEdEdSEd es eXeS 
‘SoimSBd Su pEjnxE>[ SueXeSeib>i :g 
Sopix tSojnxSEd : i Su4 (dxpsx) daa |8 

•SE^EfEtU O 

XESiqEui SuEuinuE :g oseux : \ [Suj] 

Su4 (js-uiEq.spspsx) jauiuieqaBpe |8 

•UESSoqOX Sg OTIS 
: oex SuEd xxSxq o esi o Uaapuxai ‘ose 
‘oXEqE^ Su E]iqxuxq xe ‘opX es eu 
o[Ej ‘oxu3uxeSje>[ xe oisqESEd eSui Su 
ueX^eses eu xiuieSeuxS xe jtauunj Xexu 

eu opxxixqaq : 1 Su4 (zpapsx) eSpd |8 

% 

•aSpajs : [Sm] Su4 (p?I*sx) pa |8 

•uxdqE Su uoojEqE^SEd 
Su ueXeSeie^j :g EMESSEd eu poSEd 
-EdE^EU :g uxdxjE eSux Su ueXeSeje>[ 
H [Suj] Su4 (x-J3A.X3psx) Aj8AB|8 

'EUXXJEUI 

SuEqi Su jojxuo>[oux>j eu euxxjei u Su 
xSEqEq o EupjEUi ip EXxsu3Mnjduxx eu 
ME qEqxSuxSuEu Su Euxp^xq Sueme 
-emee^j :g EMEiuriS Suxx>[ SecIxs Suonq 
eu oex :g uxdxjE : i Su4 (aXsj.sx) ©ab|8 

•AEJS SuE>[XM Su EXXJESEsSEU 
EU ‘UEUEOJ3 XE ‘UEXqjOS ‘ueueS 

qnq 'qD3Z3 ‘ueissh^j eSui Sue Suej 
-iqE->j ‘Edojng Su xSEqEq SuESEjxq xe 
euxxS es Ejntu oex eSui Su xE>jSuEd Su 
ojqxuoXxxu : [Suj] Su4 (aej.sx) A 8 |g 

* ( -0E30VXVN ‘HIOIXWV 

: doXEq SuEd Eqx xe ‘E>jBq ‘XoqEq 
Su uEXEXEqEqSEUxd eu qood : [Suj] 
Su4 (sMEq.jox-pjs) 0 snoqj 0 xq 6 nejs 

■^3 HVSViai : doXEq o oex Suixuejeui Su 
XEXEdSEd eu pouns-pouns o UEXEqES 
:g doXEq eSui o doXEq Su XEXE^jSEd 

H [Suj] Su4 (J3X-9J-SI) jaiqBne|S 

'MEXEq O ‘SEJSEJ ‘EMUJ 

eu SxjxqEd : [Suj] Su4 (Xsej-sx) ljsbjs 

•Suosxid eSiu Su ojEuiEd eu 
XEdxEd :g uE^nxEq Su pEjnx ‘ubXxsqE 
Sue meSavejeS eu EXpouxoq Su un oxj 
: I [Suj] Su4 (qq-sx-dEj-sx) qoi)sde|S 

•oxxu Sounx :g jEduiEX 
pEduiEs : 1 [Suj] Su4 (dpj.sx) de|S 

•uESnjnqE^jEd tMEUEUEd :g Suxpq 

iSxjxq n [Suj] Su4 (xuej-sx) )U^|S 
•jEqjEq : [Suj] Su4 (Suej-sx) Buejs 

•uud-SuEJxu 

-xuEd : [Suj] Su4 (aop-uEj.sx) japuajs 

•pEjmEq xe ‘pjEoqoxEqs 
‘osxoq ‘EqSuEq eSui Su UEqEJ3JE>j :g 


SuEJEq eu jEXsxdqjE eSiu Xexu eu uEEp 
Suoqqo^xjEd Suesx es pjs Su ejoje>{ 

: l [3 u l] 4$I Su4 (uxoj-ej-si) UIO| 8|8 

qjxXs-X O p3>JErXE S>JDEJS 

Su onqnujq SuEXonsEq eu jemse^j 
: [Suj] Su4 (xns qEj.sx) ;;ns qoe |8 

•ijesuS eu SEEXEqEdEU : [Suj] 

Su4 (io.dXoj’spsx.XE^.sx) jadejosAqs 

* 

•pEdxjiiunj SuEqEq ximeeiuu 
eu (sisudcuv vpnvjy) uoqx eu xxxjeiu 

: [Suj] 002 Su4 (^jej.Xe^.sx) >jjb|A >|8 

•piMEdEdxuxqSuEd SubX^eses es qDEfxq 

-SEd : [Suj] Sy4 (^EXp.Xpj-sx) qoafXqs 

’SEEX 

-ExjEdEU PtSuej SuESSuEq xoqEEXun 

sopq : [Suj] Su4 (XEq-Xpj.sx) qBjq-Aqs 

•EpXE^JEJEd Su xiiueSeiuhS XE ueX>jeses 
EU pEJUXE>[ O OUEjdoJ3 ES UOJExSBd 

es Ejrnu piMEdEdiuxq es mejeS eSxu 
S uoxjpEqoj^jE Xexu Suojej : [Suj ] 
4q Su4 (SuuAXEp.XEq.sx) BuiAjpXqs 

•SuiAipX^s Su emeSesesSeu eu oex 

[Suj]Su4 (J 3 -AXEp.XEq.sx) jQAjpXqs 

• lIIONVI : qxJEg; es ejxxxu 
EX iqxqExu SuEqEMEjEq es xe Ejsdsoui 
-xe es uoXxq3j : [Suj] Su4 (Xe^-sx) Xqs 

•uoXxsqsxojd SuEjiq 
XiMtxd es Ejmu opxqxj SuoqEqEtu Su 
SEqEjEjSEU xe ‘oqxqEjEq Su XEjnq Sue 
pnd xe tupx SuEXxqnS ‘Esnd Su xqEj 
-uiSEq eu {stpt[4^iu sipy&W) Iexuiueiu 
2 [Suj] 002 Su4 (qSuEq-sx) qunqs 

•X3UIJ3q 

Su pEjnx eu xXjed Xexu eu (vuvjpinos 
snuoS) Eqj3 :g oSunq Su seexi 
SuEpopoq sxSnq Sue :g uoXiqxjojuEd 
SueXuoui3J3s eSiu es xxuieSeuxS 

SuEMIUEJEq XE ‘XxdEq pnjEUI EU dE3 Su 

un : 1 [Suj] Su4 (dEq.jEq-sx) deo||nqs 

•oSunq : [Suj] Su4 (pq-sx) ||nqs 

•XeSex : [Suj] Su4 (jpq-sx) |9>|S 

qiqsx : Su4 (Xjq-sx) jiqs 

•EpjEd : [Suj] Su4 (XJjq-sx) Jjjqs 

•uEEduSES Supunux 
: [Suj] Su4 (Xsiui-jxiq-sx) qsjUiJjqs 

•pxqtxj-Suosqrq : [Suj] 
Su4 (dMoj-Suxd.pj-sx) adoj-Buiddjqs 

•ouEjdojo Su uExxdEq :g 
EpsxSuEd o oXxsJ3tuoqSuEd SuoqjEq 
eu xxxjeiu es eu ojej ‘oqjEq Su UEX 

-xdEq : 1 [Suj] Su4 (jo-dxq.sx) jaddiqs 

’XEjEq Ejq o es embS :g xxdEq :g 
XEXEd n [Suj] xu4 (xu.ppsx) Auujqs 

•SueS 

Su xdESEq SuBMXUEJEq XE £ EXOqEqEU 

£ XxdrxS Sue oqjEq sojEq eu UEEXEqEq 

: [Suj] Su4 (poq.uxq.sx) peaquiqs 

‘oqxdEjSoujod 
SuxSxSEd Sue uejexuej SuEjrxqxjsd 







slime 


822 


smoky 


slime (is-laym) fi) png [Ing] : malapot, 
madulas na putputik o anumang katu- 
lad na substancance, hal nasa balat ng 

isda. ' i 

\ / ■ ■ 

sling (is* ling) pn< t png [Ing] : is trap, sintu- 
ron, at katulad rad na ginagamit na pan- 
salalay o pang-eig-angat ng nakabiting 
bagay, hal mga iga kalakal na inililipat. 

slingshot (is-lns-lfng-syat) png [Ing] : 
pallatibong. 

slip (is-lip) pnd \nd [Ing] : islip. 

slip of the tongingue (is-lip of da tang) 
png [Ing] : malihaliit na pagkakamaling 
isinulat o sinabi abi nang hindi sinasadya. 

slip-on (is-lip-on-on) pnr[Ing] : sapatos 
o damit na madaadaling isuot at hubarin. 

slipover (is-lip-lip-6-ver) png [Ing] : 
pullover na kardsaraniwang hugis-V ang 
leeg at walang ng manggas. 

slipper (is-lip-er)-er) png [Ing] 1 : Lsinelas 
2: magaan na saa sapatos na slip-on para 
sa pagsasayaw. w. 

slippery (is-lf-pu-per-f) pnr [Ing] : ma¬ 
dulas, karaniwaiwang may makinis na 
rabaw. 

slip sheet (is• lip-dip-syit) png [Ing]: piraso 
ng papel na inilinilalagay sa pagitan ng 
dalawang bagoagong limbag upang 
hindi magmantantsa. , f 

slit (is-lit) png [Ig [Ing] : mahaba, tuwid, 
at makitid na pia punit. 

sliver (is-li-ver) p) png [Ing] 1: mahabang 
piraso o putol ml ng anuman 2 : piraso 
ng kahoy mulaula sa punongkahoy o 
troso 3: piraso njo ng nabasag na talukab. 

slogan (is-16-gangan) png [Ing] : islogan. 

slope (isdowp) /?>) png [Ing] 1 : nakahilig 
na posisyon o do direksiyon 2 : bahagi 
ng pataas o pa pababang lupa 3: a 
pagkakaiba ng ng antas sa pagitan ng 
dalawang dulo clo o gilid ng isang bagay 
b tangent ng isar isang anggulo sa pagitan 
ng hatag na lin)linyang tuwid at x-axis. 

slot (is-lat) png | ng [Ing] 1 : butas at iba 
pang apertura ira sa makina, para sa 
pagpapasok ng aag anuman, gaya ng barya 
2 : itinakdang pg pook para sa pagha- 
hanay o paggawgawa ng iskema, lalo na 
sa iskedyul ng hg brodkast. 

slot-machine (ie (is-lat ma-syin) png 
[Ing] : makinarmang pinagagana sa pa- 
mamagitan ng pig paghuhulog ng barya, 
at ginagamit sat sa pagsusugal, pagbe- 
benta, o pagtitipitimbang. 

Slovakia (slo-va-'-va-ki-ya) png: bansa sa 
gitnang Europaopa. 

slow (is-low) pn pnr 1 : mabagal; kumi- 
kilos o ginawa xva nang hindi mabilisan 
2: unti-unti 3: 3: hindi lumilikha ng 


bilis 4: sa relo, nagtatanghal ng oras 
na higit na maaga sa itinakda 5: sa 
tao, matagal o mahinang umunawa 
6: a sa potograpiya, nangangailangan 
ng liwanag b may maliit na apertura. 

slow motion (is-low mo-syon) png 
Sin [Ing] 1: ang operasyon o bilis 
ng film na gumagamit ng mabagal 
na projection o higit pang mabilis 
na exposure upang lumitaw na higit 
na mabagal ang aksiyon kaysa kara- 
niwan 2 : ang simulasyon nito sa 
tunay na aksiyon. 

slow poison (is-low poy-son) png 
[Ing] : uri ng lason. 

slug (is-lag) png [Ing] 1 : Zoo uri ng 
mollusk na sumisira sa mga. halaman 
2 : a uri ng bala b misil ng baril na 
de-bomba 3: sa paglilimbag, a ba- 
rang metal na ginagamit sa espasyo 
b linya ng tipo sa Linotype 5: isang 
lagok ng inumin 6 : yunit ng mass na 
may bilis na 1 talampakan kada se- 
gundo ang lakas ng 1 lb 7: pabilog 
na piraso ng metal at katulad. 

slum (is-lam) pig [Ing] 1 : pook, kara- 
niwang sa lungsod, na pinananahanan 
ng mga dukha 2 : bahay o gusali na 
hindi angkop na tigilan o tahanan 
ng tao Cf ISKUWATER. 

SM, daglat (es*em) [Ing] 1: sadoma¬ 
sochism 2 : sergeant-major. 

sm, daglat: sentimetro. 

Sm, symbol (es-em) Kem [Ing] : sama¬ 
rium. 

small (is-mol) pnr [Ing] 1 : maliit 2: 
manipis 3: hindi mahalaga. 

small beer (is-mol bir) png [Ing] 1 : 
bagay na walang halaga 2 : serbesa 
na kakaunti ang alkohol. 

small fry (is-mol fray) png [Ing] 1 : 
maliit na isda 2 : maliit o hindi ma- 
halagang bagay o tao. 

small letter (is-mol let-er) png [Ing] : 
maliit na titik. 

small potatoes (is-mol po-tey-tows) 
png [Ing] : tao o bagay^na hindi ma¬ 
halaga. 

smallpox (is-mol-paks) png Med [Ing] : 
bulutong. 

small-scale (is-mol skeyl) pnr [Ing] \ 
kaunti o higit na mababa. 

small talk (is-mol tok) png [Ing] : 
usapan hinggil sa hindi mahahala- 
gang paksa. 

small wonder (is-mol wan-der) pnr 
[/ng] : hindi kataka-taka. 

smart (is-mart) pnr [Ing] 1 : matalino 
2: masigasig. 


smart alec (is-mart al-ik) pngKol [/ng]: 
tao na nagpapasikat o ipinagyaya- 
bang ang kaniyang kaalaman. 

smart money (is-mart man«i) png 
[Ing] : salaping pinuhunan ng mga 
maalam tumaya o may lihim na impor- 
masyon sa pagtaya. 

smear (is-mfr) pnd [Ing] 1 : pahiran 
o markahan ng magrasa o malagkit 
na substance o anumang nakapag- 
dudulot ng mantsa 2 : sa pagsusulat 
o likhang sining, palabuin ang pag- 
lalarawan 3: manirang-puri. 

smear test (is-mir test) png [Ing] : 
cervical test. 


smegma (is-meg-ma) png Med [Ing] : 
labis na pagpapawis ng balat. 

smell (is-mel) png [Ing] : amoy. 

smelling salts (is-mel-ing solts) png 
[Ing] : ammonium carbonate na hi- 
naluan ng pabango, ipinaaamoy sa 
hinimatay upang pagbalikan ng malay. 

smelt (is-melt) pnd [Ing] 1 : katasin 
ang metal rnula sa ore sa pamama- 
gitan ng pagtunaw 2 : katasin ang ore 
mula sa metal sa pamamagitan ng 
pagtunaw. 


smile (is-mayl) png [Ing] : ngiti. 

smith (is-mit) png [Ing] 1 : panday 
2 : artesano. 


smith (is-mfth) pnd [Ing] : magpanday. 

smock (is-mak) png [Ing] : maluwag 
na kasuotan na pinagdugtong ang 
itaas na bahagi bilang disenyo. 

smog (is-mag) png [Ing] : magkaha- 
long ulap, hamog, at usok. 

smoke (is-mowk) png [Ing] 1 : usok 
2: paninigarilyo 3: Kol sigarilyo. 

smoke bomb (is-mowk bam) png 
[Ing] : bombang nagbubuga ng ma- 
kapal na usok. 


smoked glass (is-mowkd glas) png 
[Ing] : kinulayang salamin. 

smoke-dried (is-mowk-drayd) png 
[Ing] : tinapa. 

smoker (is-mow-ker) png [Ing] 1: 
tao na palasigarilyo 2 : pook na pi- 
nahihintulutan ang paninigarilyo. 




moker's cough (is-mow-kers kaf) png 
Med [Ing] : ubong dulot ng sobrang 
paninigarilyo. 

smokescreen (is-mowk-is-krin) png 

[Ing] 1: Mil makapal na usok na 
nagkukubli sa operasyong militar 2: 
pakana upang ikubli ang layunin. 

smokestack (is-mowk-is-tak) png 
[Ing] : mataas na tsiminea. 

smoky (ismow-ki) pnr [Ing] 1 : bumu- 

























smolt 


823 


soberamya 


buga, nalalambungan, o pinalabo ng 
usok 2: may kulay o mantsa ng tulad 
ng usok 3: lasang pinausukan. 

smolt (is-molt) png Zoo [Ing] : batang 
salmon na pumalaot sa unang pag- 
kakataon mula sa sinilangang ilog. 

smooth (is-muth) pnr [Ing] 1 : makinis 
2: walang kulubot 3: maaaring bag- 
tasin 4: sa likido, walang pamumuo 
5: sa dagat, hindi maalon. 

smooth talk (is-muth tok) png [Ing] : 
mababaw na usapan. 

smooth-tongued (is-muth tangd) pnr 
[Ing] : matatas o kapani-paniwala sa 
pagsasalita. 

smorzando (iz-mor-tsan-do) png Mus 
[Ing ltd] : papahinang paraan ng tug- 
tog. 

smuggle (is-mag-el) pnd [Ing] 1: ilegal 
at walang buwis na pag-angkat at paglu- 
luwas ng mga produkto 2: ipuslit 3: 
itago. 

4 • 

smuggler (is-mag-ler) png [Ing] : 
ismagler. 

smuggling (is-mag-ling) png [Ing] : 
ilegal na pag-angkat at pagluluwas; pag- 
pupuslit. 

« 

Sn, symbol (es-en) Kent [Ing] : tin. 

snack (is-nak) png [Ing] : meryenda. 

snafu (is-na-fu) pnr [Ing situation nor¬ 
mal] : magulo. 

snail (is-neyl) png Zoo [Ing] : suso. 

snake (is-neyk) png Zmo [Ing] : ahas. 

snapshot (is-nap*syat) png [Ing] : re-^ 
tratong kuha ng maliit na kamera. " 

snipe (is-nayp) png Zoo f Ing] : tikling. 

snipe (is-nayp) pnd [Ing] 1: bumaril 
nang nakakubli mula sa malayong pook 
2: pumatay sa ganitong paraan. 

snooker (is-mi-ker) png [Ing] : uri ng 
larong pool. 

snoop (is-nup) pnd [Ing] 1 : makialam sa 
mga bagay na di-dapat panghimasukan 
2: mag-imbestiga upang makita ang 
mga paglabag sa batas at iba pang bagay. 

snooper (is-nu-per) png [Ing] : tiktik. 

snooperscope (is-nu-per-is-kowp) png 
[Ing] : kasangkapang nagpapabago sa 
radyasyong infrared upang maging 
mga imahen, ginagamit upang maka- 
kita sa dilim. 

snorkel (is-nor-kel) png [Ing] 1 : kasang¬ 
kapang may tubo na ginagamit upang 
makahinga sa ilalim ng tubig 2: kasang¬ 
kapang ginagamit upang magbigay 
ng hangin sa isang submarino. 




snout (is-nawt) png [Ing] 1: nguso 
2: ang patulis na harap ng anumang 
bagay. 

snow (is-now) png [Ing] : niyebe. 

snowball (is-now-bol) png [Ing] 1: 
niyebe na siniksik upang magkahugis 
bola na karaniwang ginagamit kapag 
naglalaro 2: anumang lumalago o 
dumarami nang mabilis tulad ng 
bolang niyebe na gumugulong. 

nowcap (is-now*kap) png [Ing] : 
ang tuktok ng bundok kung nababa- 
lutan ng niyebe. 

snowdrop (is-now-drap) png Bot 
[Ing] : halamang bulbo ( Galanthus 
nivalis) na may puting bulaklak na 
nakalaylay. 

snowfall (is-now-fol) png [Ing] 1: 
pagbagsak ng niyebe 2: sa meteoro- 
lohiya, ang dami ng niyebe na bu- 
magsak sa isang okasyon o sa isang 
pook sa loob ng isang panahon. 

snowflake (is-now-fleyk) png [Ing] 
1: tiklap ng niyebe, lalo na ang kris- 
tal na yelo na may animang tuping 
simetriko 2: a Bot halamang bulbo 
(genus Leucojum) na katulad ng tiklap 
ng niyebe ngunit may higit na mala- 
king bulaklak b tawag sa puti nitong 
bulaklak. 

snow goose (is-now gus) png [Ing] : 
uri ng gansa (Anser caerulescens) mula 
sa Arctic, puti, at may batik na itim 
ang dulo ng pakpak. 

Snow job (is-now dyab) png [Ing] : 
pagtatangkang pumuri o manloko. 

snow leopard (is-now le-pard) png 
Zoo [Ing] : uri ng pusa ( Panthera 
uncia) na malaki at bibihira, pinilakan 
ang balahibo, may batik na itim, at 
matatagpuan sa gitnang Asia. 

snowman (is-now-man) png [Ing] : 
pigurang kahawig ng tao at yari sa 
siniksik na niyebe. 

snow partridge (is-now par-trids) 
png Zoo [Ing] : uri ng pugo (Lerwa 
lerwa) na puti at itim, at makikita 
lamang sa Himalayas. 

snowplough (is-now-plow) png [Ing] 
1: kasangkapan o sasakyang ginaga¬ 
mit sa pag-aalis ng makakapal na 
niyebe sa kalye 2: ang galaw upang 
pahintuin ang ski. 

snowshoe (is-now-syu) png [Ing] : 
kasangkapang sapad na ikinakabit 
sa bota upang makalakad sa niyebe 
nang hindi lumulubog. 

snowstorm (is-now-is-torm) png 
[Ing] : malakas na buhos ng niyebe, 


lalo na kung may kasamang malakas 
na hangin. 

snow-white (is-now-wayt) pnr [Ing] : 
busilak na puti; purong puti. 

snub (is-nab) pnd [Ing] : hiyain sa 
pamamagitan ng masasakit na salita 
o hindi pagpansin. 

snub nose (is-nab nows) png [Ing] : 

ilong na maikli at nakataas. 

snuff (is-naf) png [Ing] : pulbos ng 
tabako o gamot na sinisinghot. 

snuffbox (is-naf-baks) png [Ing] : 
maliit at ornamental na sisidlan ng 
snuff. 


SO pnr [Ing] t : totoo, hal“ is that so?” 
2: ayos; nasa ayos, /^/“Everything 
must be just so.” 

SO pnb [Ing] 1 : masyado; lubha, hal 
“so late” 2: napaka 3: totoo; tunay. 

SO pnh [Ing] 1 : ganyan, hal “He is. a = 
friend and he will remain so.” 2: 
humigit-kumulang. : - 

so put [Ing] 1 : upang, hal “so as ipia 
visit him” 2: kaya nga, hal “So w h 
invited her.” 3: kung, hal “If so 
needed.” 


So! pdd [Ing] : Sige! Magsalita ka! 

soak (sowk) png [Ing] : babad. 

soap png [Ing] 1 : sabon 2: soap 
opera. 

soapbox (sowp-baks) png [Ing] 1: 
kahong sisidlan ng sabon 2: anumang 
plataporma, pook, publikasyon, at 
iba pa na ginagamit ng isang tao 
upang magtalumpati o humingi ng 
tulong. 

soap opera (sowp o-pe-ra) png Tro 
[Ing] : drama sa telebisyon, na kara¬ 
niwang serye at tumatalakay ng mga 
temang domestiko : soap 2 . 

soar (sowr) pnd [Ing] 1 : lumipad, 
tumaas, o pumailanlang 2 : umabot 
sa napakataas na antas, gaya ng mga 
presyo ng bilihin 3: lumutang nang 
mataas sa eyre nang hindi ikinakam- 
pay ang pakpak o gumagamit ng 
enerhiya. 

sob png [Ing] : hikbi. 

SOB (es -ow-bi), daglat [Ing] : son of a 
bitch. 

SO*be a nis*mo png [Esp chovinismo] : 
labis o di-makatwirang pagmamalaki 
o pagmamahal sa sariling lahi o 
kabihasnan; bulag na pagmamahal 
sa bayan : chauvinism. 

so-be-ra-nrya png Pol [Esp sobemnta] 
1 : kasarinlan 2 : pinakamataas na 
kapangyarihan : sovereignty 3: ka- 



Sodom 


soberano 


824 


S 


pangyarihang pamahalaan ang sarili: 
sovereignty 4: estado, komunidad, 
o anumang yunit pampolitika na 
nagsasarili var soberanya : sove¬ 
reignty. 

. * 

so-be-r^-no png [Esp] 1: pinakamataas 
o pinakamakapangyarihang pinund: 
sovereign 2 : sinumang may kapang- 
yarihang tulad ng hari : sovereign. 

so a b6r a no png [Esp] : suhol C/lagay. 

s6*bra pnr [Esp] : labis. 

SO'br&rvte png [Esp] : labis. 

s6*bre png [Esp] : sisidlan ng sulat. 

so-bre-ka-ma png [£ 5 /?] : kobrekama. 

s6*bre*k4rga png [Esp sobrecarga] : 
labis na karga. 

SO a bre a na a tu a r£l pnr [Esp] 1: hinggil 
sa bagay o pangyayaring hindi natu¬ 
ral o higit sa natural o karaniwan : 
supernatural 2 : hindi maipaliwanag 
sa pamamagitan ng batas ng kalika- 

San : SUPERNATURAL.. 

4 

J 

so-bre*pa*ga png [Esp] : labis o dagdag 
na upa. 

6-bre-pdl-da png [Esp sobrefalda] : 
overskirt. { 

so*br£*peMfz png [Esp] : maluwang 
na puting kasuotan ng pari, sayad sa 
sahig, malapad ang mga manggas, 
at nasa ibabaw ng abito : surplice. 

s6*bre a sal*y&n*te pnr [Esp sobresa- 
liente] : markang akademiko, nanga- 
ngahulugang “napakahusay.” 

scbri-na png [Esp] : pamangkin, so- 
bri-no kung lalaki. 

sobriquet (sob-ri-key) png [Ing] t : 
palayaw 2 : sagisag na pangalan. 

s6b*sob png Bot [Ilk] : sambong. 

Soccer (sa-ker) png Isp [Ing] : uri ng 
futbol na binubuo ng dalawang 
pangkat, maaaring gamitin ang alin- 
mang bahagi ng katawan sa paglalaro 
ng bola ngunit hindi ang mga kamay, 
maliban sa tagapagbantay ng goal 

na maaaring humawak nito. 

* 

social (so-syal) pnr f Ing] : sosyal. 

social climber (so-syal klay-mer) png 
Alp [Ing] : tao na nagpupumilit o 
naghahangad na mapabilang sa higit 
na mataas na katayuang panlipunan. 

social conscience (so-syal kon-syens) 
png [Ing] : pag-iisip o pagtingin na 
may responsabilidad ang tao sa mga 
suliranin at kawalan ng katarungan 
sa lipunan. 

social contract (so-syal kon-trakt) 
png Pol [Ing] : teoretikong batayan 
sa demokratikong estado, na may 


kasunduan ang mamamayan at ang 
pamahalaan upang magtulungan 
para sa panlipunang benepisyo. 

socialism (so-syal-li-zim) png [Ing] : 
sosyalismo. 

socialist (so-sya-lfst) png [Ing] : sosya- 

lfsta. 

socialist realism (so-syaMistre-ya-li- 

zim) png [Ing] : estilong pansining 
at pampolitika na aprobado ng estado 
sa mga bansang sosyalista, gaya ng 
USSR o China, nagpapahayag, su- 
masalamin at nagtataguyod ng mga 
mithiin ng isang lipunang sosyalista, 
at karaniwang nagdiriwang sa mini- 
mithing buhay at kasipagan ng mga 
manggagawa : realismong sosyalista. 

socialization (so-syal-li-zey-syon) png 
[Ing] : sosyalisasyon. 

social order (so-syal or-der) png [Ing] : 
kaayusang panlipunan. 

social realism (so-syal re-ya-liz-em) 
png Lit Sin [Ing] : uri ng realismO 
na tahasang pumupuna sa umiiral 
sa kaayusang panlipunan, pampoli¬ 
tika, at pangkabuhayan, habang isi- 
nusulong o ipinagdiriwang ang kara- 
patan ng mga manggagawa at ibang 
nasa mababang uri ng lipunan. 

social science (so-syal sa-yans) png 
[Ing\ : agham panlipunan. _ 

social secretary (so-syal sek-re-ta-ri) 

png [Ing] : tao na nagsasaayos ng 
mga panlipunang gawain ng isang 
tao o organisasyon. 

social work (so-syal work) png [Ing] : 
organisadong gawain para sa pagpa- 
pabuti ng kalagayang panlipunan, 
gaya ng pagbibigay ng benepisyo sa 
mga nangangailangan. 

social worker (so-syal wor-ker) png 
[Ing] : tao na may kasanayang propes- 
yonal sa pagsasagawa ng social work. 

society (so-say-ti) png [/ng] : lipunan. 

socio- (so-syo) pnl [Ing] 1 : hinggil 
sa lipunan 2 : hinggil sa sosyolohiya. 

sociolinguistic (so-syo-ling-gwfs-tik) 

pnr [Ing] : hinggil sa sociolingguistics. 

socio! i ng u ist ics (so-syo • ling-gwis- tiks) 
png [Ing] : pag-aaral ng wika at ng 
kaugnayan nito sa mga panlipunang 
salik. 

sociologist (sos-yo-lod-yist) png [Ing] : 
tao na dalubhasa sa sosyolohiya : 

SOSYOLOGO. 

sociology (sos-yo-lo-dyf) png [Ing] : 
sosyolohiya. 

sociometry (sos-yo-met-n) png [Ing] : 
pag-aaral ng mga ugnayan o relasyon 


sa loob ng pangkat ng tao. 

sock (sak) png [Ing] : medyas. 

sock (sak) pnd Kol [Ing] : suntukin; 
sumuntok. 

socket (sa-ket) png [Ing] : kasangka- 
pang tumatanggap o sinasaksakan 
ng plug, bombilya, at iba pa upang 
magkaroon ng ugnayan o koneksiyon. 

Socrates (so-kra-tiz) png [ Ing] : sina- 
una at bantog na pilosopong Griyego. 

socratic (sok-ra-tik) pnr [Ing] : hinggil 
kay Socrates at ang kaniyang piloso- 
piya, lalo na ang metodo ng pag-alam 
sa katotohanan sa pamamagitan ng 
tanong at sagot: sokratiko. 

% 

s6 a da png [Ing] 1 : alinman sa mga 
compound ng sodium na karaniwang 
ginagamit sa sabon : sosa 2 : soda 
water. 

sodality (so-da-li-ti) png [Ing] : kapa- 
tiran o samahan, lalo ng relihiyosong 
samahan ng mga Katoliko Romano. 

s6 a da w6 a ter png [Ing] : tubig na 
mabula dahil sa halong carbon dio¬ 
xide at maaaring inumin nang walang 
halo o may alak : soda 2 . 

sodium (sod-yum) png Kem [Ing] : 
metalikong element na malambot, 
reaktibo, atpinilakan (atomic num¬ 
ber 11; symbol Na) : sosa. 

sodium bicarbonate (sod-yum bay- 
kar-bo-neyt) png Kem [Ing] : pulbos 
(NaHCO ? ) na puti, natutunaw, at 
ginagamit sa mga inuming bumubula, 
mga kasangkapang pamatay-sunog, 
at pampaalsa sa pagluluto : baking 
soda. 

• * > . 

sodium bromide (sod-yum bro-mayd) 

png Kem [Ing] : solid na puti, krista- 
lina, natutunaw sa tubig, at ginagamit 
sa potograpiya bilang developer at 
sa paggawa ng gamot. 

sodium carbonate (sod-yum kar-bo- 
neyt) png Kem [Ing] : puting pulbos 
(Na^COg) na ginagamit sa mga pro- - 
duktong komersiyal, gaya ng sabon : 

WASHING SODA. 

sodium chloride (sod-yum klo-rayd) 
png Kem [Ing] : compound na walang 
kulay, kristalina, at nasa tubig-alat 
(NaCl) : asin, 

sodium nitrate (sod-yum nay-treyt) 
png Kem [Ing] : compound na puti, 
pulbos, at ginagamit na pataba 

(NaN0 3 ). 

S6 a dom png [Ing] : sa Bibliya, bayan 
na nasa timog ng Dagat Pula at winasak 
ng apoy na mula sa langit, kasama 
ang Gomorrah, dahil sa kasamaan 
ng mga naninirahan dito. 









•uxurxXBX o sojojui Subsix Abxu bu 
obj bSui Su BU OJBJ ‘uoAxsqB o uiui 
-B pUIBp Su UEnpUnSB^ O BSXBqBqSBd 
: [Su/] Su/} (xj.xj.Bp.q.os) Aijjepi|OS 

•JBdBJBUI \J BSXB^BqSBU BU 

soqnj :g SuBpBd Subjbm :g xpuxjBui 

:p OJBq Subjbm IAbjubj :g 
XB§Bq o jbAjojbui bu SB^jSunq xpuxq 
: Z °PPl!I !pu;q ^sxSnq Sub Sbjbjbui 
1 b ‘onq ‘sbSxjbui : [ [Su/] xu4 pip 9 S 

*ocinos : uoAxsuouxxp Suojjbj 

ABUJ BU pmiuSBUI O SBMBJ l£ OQUOS 

: Mesnj xpuxq SureqSBd : 3 oanos : onq 
bu sembj o oouBjsqns: ^ [Su/ j Su4 pipps 

•idBSB^ bSui Su dBj 
-bSubSubu bu obi rg AojnqE Su qBjxSu 
-tSubu bu obj : 3 opBjso Su opBSoqB 
: l [Su/] Su4 (j 9 j. 1 s.jpos) jo)| 0 i|os 


qosjnuBui 

:£ uoXsxjodSBiu 13 qBjxSuBui txSuxq 
-Subtu : 1 [Su/] pu4 (jis-ipos) jpjjos 

•Aoxpq bs lxbA bu joquiBj 

SuBqBqBUi : [vq/] snj/q8u4 Meq.ipos 

■ lines Su oAub : p% Su4 j|.os 

•Bjqos SuoqxqBjxs bSili Sub jxuibSbu 
-tS BU JTMB-SBd BS ABUBSBsSBd : [Su/] 

snffl 3u4 (oA.jAp.oj.jos) oiSBdjios 


•Bqn3 bs 

Bjpjppui jb dBsqn^ Su uiB^Buinq bu 
uopoudjo$ snuoS) jbuixubui SuBJxq 

-xqtq : [Su/] 002 Stuf u9p.OU.9pos 

•jBSuip : [4s//] Su4 pep.ju.iuepos 

•jbSuxjbui : [4*3] *u4 au.uufpos 

u •joqSunjBiu 

osoAjos :g jBuuod 13 BjpjBp jb 
,|BUB q : 1 [Su/] m4 (uiopps) uiu8|OS 

•Suxjns : [oqj[] sn/y Su4 ipapos 

•bAjojq op opBqBg 

JB OJUB§ SOUJoAxq SuXMUJ BSOJOJOQ 

jojBp\[ bs qoduiBjBjSBU bu uoAsxsrud 

: Z ‘esix-Sed : 1 [4*3] Su4 p9p.apos 

[BSB-SuBqBp 

-ubSb>[ bs S’BqB|SBd jBjnsnsSBd jb 

BJIjBSBsSBd SuOJSBM BS IfBUIB^BqSBd 

: l [^ u l] % U( f (uio.zis.iqps) lUS|0d|08 

’iSubj tSuojSnq: [Su /] xu4 (jmos) 8|os 

■ uBAvejB^ Sub ppdBj bu (dvp 
-pjos ajxuibj) Bpsi 002 : £ sBpMns 13 
UB^BdiuBjBj : 1 [Su/] 3u4 (jmos) 8|os 


‘JBMB^J 

SuoAjbuosjoxu : [Su/] Su4 (unAj 

joj ao joXpqos) eunjjoj jo jaipps 

■jBMBq : [Su/] Su4 (JoApqos) jaipjos 

'oXubjso : [Su/] Su4 jepqps 

BUBduiB^ srSnq 
jb Bjq bu 5|BjqB{nq Xbui jb jn{BUi bu 
(vipuvp]o$ snuoS) uBtuB|Bq : [Su/] 


loq Su4 (Bpou-Bpqos) e||duep|OS 

■SuBuiqSuBd bu 

sojbXjojbux : [4s3] Su4 BJ.np.epqos 

•StiBuiq 

-SuBd :3 bSbj : 1 [4*3] 8u4 J9p.ep.|OS 

‘BSojp Su 

jiiUBiunS sodBjBqSBd uiBpuiBJi^Bd 
SubXis-bXisb^ : [dajos Su/] p^ Su4 q|OS 

'BJOUIO^J JB ‘QJUOOJ9UI ‘piOJOJSB Su 

bXbS sembj bu jiijiibui Sub bxubsb>[ 
‘mbjb bs jo^iiuxn bu ojxu UBMnq bSui 
Sub jb BjouBjd bu uibXts Su jB^SuBd 
: [Su/] Siuf (uioj-sts JBj.ps) uid^sXs jejos 


* s aoh 3 n a wios : mbjb bs 
B jnui SuBXxqjouo Su uBjiSBUiBuiBd 
bs Bqnqn>[BU SuojuoXjo^ o sb^bj 
: [Su/] 8u4 (J9M..Bd JBppS) J8MOd je|OS 

•ubXxj Su uBjnjnqiE^ bs soajou bu Xbu 
-Sub^b^Sbui jb ^bmbjbui Sub : [Su/ ] 
vuyStuf (sns.^ojd jBpos) snx8|d jeps 

uboX JBJOS 

Subsi bs UBMnq Subsi Su SBqmnjB>[ 

: [Su/] 8u4 (jubui jBpqs) ipuouj je|os 




•pjoq 

O [Bjldso BS BJI^l^BU SuBMXUBJB^J 
‘MBJB BS pBJUBJ JB UIUIBJBS BS LIbX BU 

pips : [Su/] Siuf (uinX.jBpos) uinuejos 
uoMod jb|os :3 jiux o Sbubmi| Sun^ bu 

OJB[ ‘MBJB BS B[nm SuBXiipouo : 1 [Su/] 

Su 4 (rXp.jou.o jBpos) XBj 8 U 8 je|OS 
•pBpxsuj^op SuxSbui SuBdn jbjos 

SuoXsBXpBJ BS JIpdBdSBU SuBdBqSuBS 

-b^ : [Su/] Su 4 (ps jBpps) || 8 o jeps 

MBJB Su opps SuBUUBJ 

bs XBjBq SuoXjBpuo|B>| : [Su/] 3 u 4 

(jBp.uoppi jBpps) jepuaieo jejos 

•mbjb bs jiSSuxq : [Su/] xu 4 je|« 9 S 

•XBqBquiBd Suojoj 
[xvj\\ p//] 13 XBqBq Su ubuoojojbui^ 

SuBdn{ 0 uBjn^Bq : 1 [ 4 * 3 ] Su 4 J^pos 

•uinxjBps : [Su/] Su 4 jepps 

*i3d\n : BdBps 

xva oXpiMnq Su SuojSiub^ Submiubj 

-B>1 BU ‘BUB^TJOUIB Su bXbS ‘jTUIBp Su 

uBdBJBq bs idnj : [ 4 * 3 ] Su 4 ed-9|.os 

*Bisy Su o^xdojj >[ood jb ubhbj 
bs ABqnqnqBU bu (voxpui duawoufyo 

-say) uBuiBpq : [Su/] 103 Su 4 ep9S 


•njoj 

BS xdBJBUBUBd Su JlunX l£ pxOpOD 
BS SuBjnjB^BU Suopp[IJ UL93 :3 BJOU 

Subujx|b>[i sn/y : 1 [4s3 Su/] Su 4 \os 

*ojxu uoXsB^tdiuosjod Sub 
bu o|B| ‘MB.IB Sub : [03 ] pjy Su 4 |Og 

•B|nd : [ouj/q ] Su 4 uos*>|9S 

'DpBJDOS : [OTtfDXJOS 4*3] uu4 9>f.p.9J.)|OS 

opp ‘.Suojnj 

io[op{Bs : [oxxojos 4 * 3 ] Su 4 OJ.p>pos 


■9NVOV1 

- 1 VH: BjBuxq bSui Su jiuibSbuiS Subm 

-IUBJB>[ JB ‘jIMBpd ABUI BU >[OJUEA BS 

bmbS ‘qojoj siSnq bu Suojnd bs uxp 
Sbmbj :3 OiWOVXiVH : qojqnj bs SBpoq 
SuBqBqBUi Xbui ‘qouiBA bs bmbS ‘BUBq 

bSxu Su Suojnd : i [uog] Su4 6 uo|*)|OS 

•>[ood Subsx 

bs BjundSBd SuBxppuBUBd o jxjSbs 

-SBd : [Su/] Su4 (ujoXp.os) ujnofos 

uba\bXbs Abui Submxu 
-bjb^ ‘xqBSSuBd SuBqBABSBq o uodxj 
-pSBd : [dxj Su/ ] 8u4 (Aoj-bms) ddjfos 

*Bdn| : [Su/] Su4 (l^os) |;os 

•jxujBUBUBd Sub siuxjbui jb 
soXbbui bu soXbbui IptiqBui SubbSbj 
-BS uBuid : [ 9 x 3 ] xu 4 (XoX.ubms) euBjOS 

•Xbuuj ipuiq tuBXBunjnjBdBU xpuxq 
jxunSu oojoj SuB^BpuBjBSuBSuBurdx 
: [ 2 x 3 ] xu4 (uBzqp-BMs) ;ues|pqos 

■vioa : oqn^[ Su 

rnijBji bs SuBMnd : [303] Su 4 qpM.Bos 

• r Sopx : [yiq] Su4 ^ 06.98 

•>[00| 

\^m m] -z [m] ■ i Su 4 P 06 . 9 S 

•jojnduioo Su oq>[BjBdBdSBU 
SuoXsBiujoduii SuBd Bqx jb buibj 

-Sojd : [Su/ ] Su4 (jXom.jjos) djeMjjOS 

•jBXBqiqiqSuBd 
O oXuBSSuO-SBd Su UBJlSBUIBUIBd BS 

o>[B[B[SBd: [Su/] Su4 (ps-jjos) || 8 S-jjOS 

•jidSiqBiu 

xpuxq 23 uxSBqBqBUi ^uxbmbbiu : |, 

- [ Su/] xu4 (poj.jBq-jjos) pajjeoq-jjos 

•opBuoqjBq Subm 
“IUBJB>{ bu o^tjoqmqB xpuxq Suxuinux 
: [Su/] Su4 (^Suup jjos) >juup }jos 

*OpBSB[BUI 

: [Su/] xu4 (p{Xoq-jjos) pd|joq-)}OS 

•ojx Suojbj bs jxuibS SuBpq :3 Bjoq bu 
joquiBjBui jb ppjBUJ bu jxSxq Su jxuibS 
-BuinS jb ‘ o j ubiiibXx j>s xSnq SuBraBjBd 
Sub jxxjbui bu jxSxq uBiuBSBq ‘joq 
-sXoq Su pBjnjBq bu ojbj SuBjBqSuBd 

: 1 [Suj] 4*1 Su4 (joq.jos) ||eqijOS 

*uxsb Subjbm ‘Sxqnj bs :g jpqBui 
oqnj Sub BqBqBiu jb UBpSBjBmSuBd 
:g oqBpxu txuBjiuBjBiu :g ubbSbxu 

tUBMJBBXU :p BpnSBJBlU IsxuxqBUi :£ 

Buripiu :3 joquiB[Bui: i [Su/] xu4 yos 

•Bdos : [Su/] Su4 ej.gs 

•^MBqBqx : [yiq] Su4 pos.p 98 

•VAiiMoaos : doXBq 
jb obj Subsx Su o pppq Submbjbp 
S u bu o|B| ‘jxMnd bs uojn Su ^osBd 

-SBd Su UBJxSBIUBXUBd BS JBJB^Bdpf 

-pjBd : [Su/] Su4 (xiu-op.ps) Auiopos 

Xuiop 

-os : [ miuopos 4*3] Su4 eA.iiu.op.os 


Apjep!|OS 


S28 


eAiujopos 





solidity 


826 


sonda 



solidity (so-li-di-tf) png [Ing] : pagi- 
ging buo at matatag; lubos at matibay 
na pa 

s6*li*d6 png [Esp ] : solid. 

solid solution (so-lidso-lu-syon) png 
[Ing] : materyal na solid na naglala- 
man ng isang substance na sumanib 
sa isa pa. 

solid-state (so-lid-is-teyt) pnr [Ing] : 
tumutukoy sa kasangkapang elektro- 
niko tulad ng transistor o kristal na 
maaaring kumontrol sa koryente 
nang hindi gumagamit ng gumaga- 
law na bagay, pinainit na filamento, 
at espasyo ng vacuum. 

soliloquy (so-lHo-kwi) png Lit [Ing] : 
pagsasalita nang mag-isa, may naki- 
kinig man o wala, lalo na sa drama. 

So a li*m£n pngKas : raha ng Maynila 
at nagtanggol laban sa pananakop 
ni Legaspi noong 1571. 

so a lf*nap/mdsu"mo*lf*nap, so*li*n6 # 
pin, i'SO'Irnap [War] : sumisid. 

SO*li*n6k png [Pan] : liblib. 

s6*li*p6d png Zooming] : hayop na 
may solidong kuko sa paa. 

solipsism (so-lip-sf-zim) png [Ing] : 
Pil ang teorya o pan^naw na sarili 
lamang ang umiiral at kung gayon 
suhetibo ang katotohanan o realidad 
Cf OBJECTIVISM. 


nagtatanghal nang solo, lalo na sa 
musika : soloist. 

so*lo # mfl # yo png [Esp solomillo] : 
sirloin. 

So*lo*m6n, S6*lo*m6n png [Esp Ing] : 
sa Bibliya, anak ni David at naging 
hari ng sinaunang Israel. 

so*l6n, s6*lon png [Esp Ing] : mam- 
babatas. 

sobp6-o png Mus [Esp solfeo] : pag- 
aaral ng eskala. 

solstice (sols-tis) png Asn [Ing\ 1 : 
isa sa dalawang panahong pinaka- 
malayo ang araw sa ekwador a kung 
summer solstice, at pinakamahaba 
ang araw b kung winter solstice, at 
pinakamaikli ang araw 2 : alinman 
sa dalawang punto sa ecliptic na pi- 
nakamalayo sa ekwador. 

sol'td'da png [Esp soltada] : tawag sa 
bawat laban sa saboner var sultada. 



na 


ol*ta*d6r png [Esp soltador] : 
tagapamahala sa soltada var sultador. 

ol"t6*ra png [Esp] : dalagang tigulang, 
sol*t6*ro kung lalaki. 

O'lu'ble pnr [Esp] : maaaring matu- 
naw; natutunaw. 

o*lus*y6n png [Esp solucion] 1 : pag- 
lutas o paraan ng paglutas sa isang 
suliranin : solution 1 2 : kalutasan sa 
suliranin. 


som*br6*ro png [Esp] : pantakip o 
proteksiyon sa ulo na may malapad 
na pardiyas. 

som*br6*ro bin*ta*n hpngKar: pina- 

kaulunan o itaas na bahagi ng bintana. 

* 

som*br6fO pin-tu-an pngKar : pina- 
kaulunan o itaas na bahagi ng 
pintuan. 

some (sam) pnr [Ing] 1 : kaunti 2: ilan. 

some (sam) pnb [Ing] : mga; humigit 
kumulang sa. 

somersault (sa-mer-solt) png [Ing] : 
kilos akrobatiko na pasirko-sirko ang 
talon : sirko 2 . 

something (sam-ting ) png [Ing] Is 
anumang hindi tiyak o di-kilalang 
bagay 2 : anumang kahalili ng di- 
alam na inilalarawan 3: Kol anu¬ 
mang mahalagang tao o bagay. 

something (sam-ting) pnb [Ing] 1: 
nang kaunti; nang bahagya 2 : humi¬ 
git-kumulang. 

sommelier (so-mel-yey) png [Fre\ : 
tao na tagasilbi o tagapangalaga ng 
alak. 

somnambulism (som-nam-bu-li-zim) 
png [Ing] 1: paglakad habang natu- 
tulog 2 : kondisyon na nagtutulak 
nito : sonambulismo . 

Son (san) png [Ing] : sa paniniwalang 
Kristiyano, si Hesukristo, ang ikala- 


SO m \i m r& m n[n png Lit Mns [57] : awiting- 
bayan sa paglalayag. 

so*li*si*tud png [Esp solicitud] : kahi- 
lingan. 

solitaire (so-li-teyr) png [Ing] 1: sing¬ 
sing na may iisang bato 2 : diyamante 
na nag-iisang nakatampok 3: solitaryo. 

solitary (so-li-ta-ri) pnr [Ing] 1: na- 
mumuhay o tumutubo nang nag-iisa 
2 : kung sa pook, tago o liblib. 

S0 # li*t6r*ya png Zoo [Esp solitaria] ; 
tenya. 

SO-li*t£ryo png [Esp solitario] 1: hiyas 
na may isang bato 2 : uri ng laro sa 
baraha na pang-isahan lamang : 
solitaire 3 . 

s6*lo png [Ing] 1: sayaw, awit, at iba 
pang itinatanghal ng isang tao 2 : 
paglipad ng isang piloto nang walang 
kasama 3: anumang ginagawa nang 
nag-iisa. 

s6*lo pnr [Esp] : nag-iisa; walang ka¬ 
sama; tangi. 

so*lob*boy png [ifogl : panyong hugis 
bumbong na parang sabl'ay. 

soloist (so-lo-wfst) png [Ing] rsoloista. 

sodo-is-ta png Mus f Esp] : tao na 


solution (so-lu-syon) png [Ing] 1 : so- 
lusyon 2: Kem a pagbabago ng anyo 
ng solid o gas tungong likido sa 
pamamagitan ng paghahalo ng liki- 
dong solvent b ang liladong nagagawa 
sa pamamagitan nito 3: paglusaw o 
pagtunaw. 

solve (solv) png [Ing] 1: lutasin 2: 
sagutin. 

s6l*vent png [Ing] 1: Kem likidong 
may kakayahang tumunaw ng ibang 
substance 2 : likidong nakababangag 
kapag nasinghot tulad ng pintura, 
rugby, at thinner. 

s6*ma png [Ing] 1 : ang katawan bilang 
hiwalay sa kaluluwa 2 : Bio ang kata¬ 
wan ng organismo na iba o hiwalay 
sa mga reproductive cell. 

so*man*dl png [Mar] : baliwasnan. 

somatic (so-ma-tik) pnr [Ing] : hinggil 
sa katawan; hiwalay sa isipan. 

somatology (so-ma-to-lo-dyf) png 
[Ing] : agham ng pag-aaral sa kata¬ 
wan ng tao, kasama ang anatomiya 
at pisyolohiya. 

s6m*bra png [Esp] 1 : sa larawan, 
dakong madilim o may anino 2 : 
paglalagay ng hugis : limpoy. 


wang persona sa Trinidad. 

son (san) png [Ing] 1 : anak na lalaki 
2 : lalaking kasapi ng pamilya, bayan, 
at iba pa 3: tawag sa nakababatang 
lalaki. 

s6*na png 1: pook na nasasakop o 
nasasaklaw 2: Pol pagpaligid at sapi- 
litang paghahalughog ng autoridad 
sa isang komunidad -pnd sO a nd*hin, 

i-s6*na. 

so-nam-budis-mo png [Esp somnam- 

bulismo] : somnambulism. 

S0*nam*bu*l6 png [Esp somnambulo] : 
sumat 2 . 

s6*nant png Gra [Ing] 1: tunog na 
lumilikha ng isang pan tig 2 : patinig 

na binibigkas bilang isang pantig, 

* 

gaya ng l , m, at n. 

s6*nar png [Ing] 1: sistema para sa 
pagtuklas o pagtingin ng mga bagay 
sa ilalim ng tubig sa pamamagitan 
ng tunog 2 : aparato para rito. 

SO-na*ta png Mus [Esp Ing] : kompo- 
sisyon para sa isa o dalawang instru- 

mento. 

* 

so*na*tf*na png Mus [Ing] : payak o 
maikling sonata. 

% . 

s6n*da png [Esp] 1: a instrumento o 



son et lumiere 


827 


sorot 


anumang ipinapasok sa ihian upang 
maging maluwag ang paglabas ng 
ihi b ang pagpapasok ng instrumen- 
tong ito Cf kateter 2: anumang ka- 
tulad na proseso, hal pagbabaon ng 
tubo sa lupa para sa paggawa ng poso. 

son et lumiere (san e lum-yer) png 
[Fre] : pagtatanghal sa gabi sa ma- 
kasaysayang monumento, gusali, at 
iba pang pook, at gumagamit ng ilaw 
at tunog upang dramatikong maipa- 
kita ang kasaysayan. 

SO*n6*to png Lit [Esp ] : tula na nag- 
papahayag ng isahan at kompletong 
idea o damdamin sa loob ng 14 na 
taludtod na may mga tugmang naa- 
ayon sa sinusunod na modelo, gaya 
ng modelong Italyano na nahahati 
sa pangkat ng oktaba at sinusundan 
ng sestet, o ng modelong Ingles na 
karaniwang binubuo ng tatlong 
quartet at sinusundan ng isang 
couplet : SONNET. 

Song png [Ing\ : awit. 

so*ng4 a song png [&&] : paglalakad 
habang umuulan o umaaraw. 

s6ng*ba png [/go] : araw ng pagtatanim 
ng mga buto sa pook na pinag-baa- 
layan ng apoy. 

songbird (song-berd) png Zoo [Ing] : 
ibon (family Nectariniidae) na ma- 
tarling ang huni, may balahibong 
matingkad ang kulay, at kumakain 
ng nektar. 

songbook (song-buk) png[Ing ] : kali- 
punan ng mga awit na nilapatan ng 
titik sa musika. 


s6ng*do png [ S r I ] : paghanap; pagsa-- 
liksik. 



o*ng6 png [Ilk] 


: pangal. 


Song of Solomon (song ov so do* 
mon) png [Ing ] : aklat sa Bibliya na 
naglalaman ng mga tula ng pag-ibig 
na ipinalalagay na mula kay Solomon : 
Awit ni Solomon, Canticles, Song 
of Songs. 


Song of Songs (song ov songs) png 
[Ing] : Song of Solomon : Awit ng 
mga Awit. 

s6ng a po png [Bik] : purol. 

songwriter (song*ray*ter) png [Ing] : 
manunulat ng awit o musika. 

sonic (so*nik) pnr [Ing\ : hinggil sa 
tunog o habang-alon. 

SOn*k6*ya png Bot [Esp soncoya] : pu- 
nongkahoy ( Annona purpurea) na 
mabango at malasa ang bunga na 
malaki kaysa anonang. 

sonnet (so-nit) png Lit [Ing] : soneto. 


sdn-nod png [Bag] : paldang hugis 
bumbong, gawa sa hinabing abaka. 

SO*no png [HU Seb] : gaya. 

son of a bitch png Alp [Ing] : anak 
ng puta : sob. 

sonometer (somo-mi-ter) png [Ing] 
1 : instrumento para sa pagsukat ng 
dalasan ng taginting ng kuwerdas 2 : 
audiometer. 


Soon (sun) pnb [Ing\ : sa madaling 
panahon. 

s6*ot png [Bik] : punong-puno hang- 
gang sa labi ng sisidlan. 

SOOt (sut) png [Ing] : maitim na dumi 
na likha ng usok ng kahoy, uling, 
langis, at iba pa. 

sop ptg [Mrw] : pati. 

SO*p6 png [Esp sofa] : mahabang upuan 
na may sandalan at patungan ng braso 

Cf LIKMUAN : f RAG-1 RAG, SOFA. 

s6*pak pnr [Mrw] : salungat. 

s6*pas png [Esp] : pagkaing masabaw 
karaniwang may halong karne at 
gulay at iba pang pampalasa - pnd 

mag*s6*pas f i*s6*pas, i*pag*s6*pas, 
pag*so*pd*sin 


SO-p6*ra png [Esp] : malaking mang- 
kok na lalagyan ng sopas : turin. 

sophism (so*fi*zim) png [Ing] : sopismo. 

sophist (so*fist) png [Ing] : sopista. 

sophisticated (so*fiS’ti*key*ted) pnr 

[Ing\ 1 : may pino, aral, at maselang 
panlasa 2 : maunlad; makabago. 

sophistication (so-fis-ti-key-syon) 
png [Ing] : sopistikasyon. 

sophistry (so-fis-tri) png [Ing] 1 : pa- 
ngangatwiran o paraan ng mga 
sophist 2 : sopismo. 

sophomore (so-fo*mor) png [Ing] : 

mag-aaral na nasa ikalawang taon 
sa mataas na paaralan o unibersidad. 


so*pis*mo png [Esp sofismo] 1 : huwad 
na argumento na sadyang ginagamit 
upang makapanloko 2: Pil ang dok- 


tnna o pamamaraan ng mga sopista : 

SOPHISM, SOPHISTRY 2 . 


SO*pis*ta png [Esp sofista] 1 : Pil kasapi 
ng huling henerasyon ng mga pilo- 
sopong Griyego bago si Plato 2: 
sinumang tuso sa pakikipagtalo na 
gamit ang huwad na argumento : 

SOPHIST. 

S0"piS'ti‘kas*y6n png [Esp sofistica- 
cion] : idea, gawi, o ugali na pino 
at aral : sophistication. 


8op*l£'te png [Esp] : de-gasolinang 
kasangkapang ginagamit sa pagtunaw 
o paghinang ng metal. 


sop*ra*no png Mus [Esp Ing] 1 : a 
pinakamataas na tinig b babae o lala- 
king mang-aawit na may ganitong 
tinig c ang bahaging isinulat para 
dito 2 : instrumentong may pinaka¬ 
mataas na tono. 


r s ■ « fvcipcima na UdUctc 

tawag ng paggalang sa madre. 

so*r4*ka png Lit Mus [ Bik] : sinaunang 
relihiyosong awit para kay Gugurang. 

sdrban png [Mrw] : putong 1 . 

Sorbefacient (sor*bi'fey*syent) pnr 
Med [Ing] : nagdudulot ng pagsipsip 
o pagpasok. 


sor*be*t6*ro png [Esp] : tao na nagti- 
tinda ng sorbetes; magsosorbetes. 

sor*b6-tes png [Esp] : malamig at 
malapot na pagkain na hinaluan ng 
gatas, itlog, at mga lahok na gaya ng 
bungangkahoy at pampalasa 2 : kaka- 
ning malamig na malimit makitang 
inilalako sa mga daan : ice cream? 


sorcerer (sor-se*rer) png Mit [Ing] ; 
lalaking nagtataglay ng kapangyafri- 
han sa salamangka, sorceress kung 
babae. 


sore (sor) png [Ing] 1 : bahagi ng 
katawan na masakit o makirot dahil 
sa bugbog o sakit 2 : sakit ng loob. 

sore eyes (sor ays) png [Ing] : impek- 
siyon sa mata sanhi ng-virus Cf con¬ 
junctivitis, dirA : bisil 2 . 

SO*r6l png Zpo [Ing] : usa (genus 
Dama) na may tatlong taong gulang 
at katutubo sa Europa. 

sorghum (sor-gum) png Bot [Ing] : 
batad. 


s6*rib png [Mrw] : salubsob. 

SO" rib png Zoo : dalagang-bukid. 

SO*ri*SO png [Esp choiizo] : pagkaing 
katulad ng longganisa ngunit higit 
na siksik ang laman at karaniwang 
nabibili nang nakaimbak sa lata var 
suriso. 

ij 

s6*ro png [Esp zorro] : mammal (genus 
Vulpes) na lalaki, kamiboro, matulis 
ang nguso, at malago ang buntot, 
s6*ra kung babae. 

so*rd png [Bik] : bao ng niyog. 

So*r6p*ti*mist png [Ing] : kasapi ng 
pandaigdigang samahan ng kababa- 
ihang propesyonal. 

sorority (so-ro*ri*tf) png [Ing] : sama¬ 
han ng mga babaeng mag-aaral sa 
unibersidad o kolehiyo Cf frAterntiy; 

SO*r6*sis png Bot [Ing] : prutas na 
malaman, gaya ng pinya. 

s6*rot png [Bik] : susi. 


sorrel 


828 


South Cotabato 


sorrel (so-rel) png Bot [Ing] : hala- 
man ( Rumex acetosa) na pampalasa 
at ginagamit sa salad. 

sorrel (so-rel) pnr [Ing] : may ma* 
pusyaw na kulay kaynmanggi. 

sorrow (sa-row) png [Ing] : dalamhati. 

sorry (so-ri) pnr [Ing] : nakalulunos 
na kalagayan. 

sorry (so*ri) pnd [Ing] 1 : magsisi 2: 
makaramdam ng awa o simpatiya 3: 
humingi ng patawad. 

Sorso-g6n png 1 : lalawigan sa timog 
kanlurang Luzon ng Filipinas, Rehi- 
yon V 2: kabesera ng Sorsogon. 

sorte-o png [Esp sorted] : palabunutan. 

sor*tf*ha png [Esp sortija] : singsing. 

so*rus png Bot [ Ing] : isa sa mga kum- 
pol ng sporangium sa likod ng dahon 
ng pako. 

sor-we-ey png [Bon] : pangkat ng 
kababaihang mang-aawit sa mga pag- 
diriwang. 

r 

SOS, (es-ow-es) daglat png [Ing] : 
Save Our Souls. i 

s6*sa png Kem [Esp] : sodium. 

so a s6n png [HU] : sagunson. * 

sos*p&t*sa png [Esp sospechd] : hinala 

var suspetsa. 

sos-pet-s6-so png [Esp sospechoso] : 
lalaki na mapaghinala, sos a pet a s6 a 
sa kung babae. 

sos*yal pnr [Esp social] 1: panlipu- 
nan : social 2 : nakikipag-ugnayan o 
nakikipagtulungan sa kapuwa; ma- 
pagkapuwa, magiliw, o mabuting 
makisama : social 3: namumuhay 
sa organisadong komunidad : social 
4: Zoo nagpapalahi o nagpupugad 
nang malapit sa mga kasama: social 
5: Bot lumalago nang magkakasama 
sa lupang kinatatamnan : social 6 : 
paladalo sa mga pagtitipong panli- 
punan : social 7 : kilala sa lipunan : 
social. 

s6s a ya*li a sas a y6n pnr [Esp sociali¬ 
zation] 1 : paglalagay sa ilalim ng 
pangangasiwa ng pamahalaan 2 : 
pagbabago upang tumugma sa panga- 
ngailangan ng isang panlipunang 
pangkat: socia-lization. 

SOS*ya a liS a mo png [Esp socialismo] : 
teorya o sistema ng organisasyong 
panlipunan na nagtataguyod sa 
pagmamay-ari at kontrol ng estado 
sa produksiyon, kapital, lupa, at iba 
pa sa pangkalahatan : socialism. 

SOS a ya # liS a ta png [Esp socialist a] : 
sinumang nagtataguyod ng sosyalismo: 
socialist. 


s6s a ye*d£d png [Esp sociedad] : li¬ 
punan. 

s6s*yo png [Esp socio] 1: pagsasanib 
ng dalawa o higit pang tao upang 
mamuhunan 2 : salaping isinapi sa 
anumang uri ng pamumuhunan : 

share 3 -/mdmag a s6s a yo, su*m6s* 
yo, i a s6s a yo, pa a s6s a yu*hfn, mag a 
pa*s6$ a yo. 

sos*y6*lo*g6 png [Esp sociologo] : so¬ 
ciologist. 

SOS*yo a lo # hf a ya png [Esp sociologia] : 
pag-aaral ng pag-unlad, kultura, at 
funsiyon ng lipunan : sociology. 

SO*ta png \JEsp] 1 : tagapag-alaga ng 
kabayo 2 : sa baraha, jack.. 

SO a t£ a na png [Esp] : damit ng pari, may 
mahabang manggas, may pileges ang 
likod, at pinapatungan ng kasulya 
kung may misa var sutana : frock 2 . 

so a tang*h6n png [Tsi suwatanghon] : 
uri ng pansit na transparent ang mga 
hibla. 

s6 a ten png Say [ Sub] : sayaw ng mga 
mandirigma para humingi ng tapang 
at lakas sa mga kaluluwa. 

S6 a to, Crls-s6s a to a m6 png : (1867- 

1918) ban tog na makata at manunu- 
lat, itinuturing na ama ng panitikang 
Kapampangan. 

s6t a so a w£ png [ Tsi] : papel na ma- 
gaspang at ginagamit na pansuob : 

PAPEL DE ESTRAHA. 

SOttO voce (so-to vow-tsi) pnb Mus 
[Ita] : malumanay; mahinang tono 
o tinig. 

SOU (su) png [Ing] : sinaunang barya 
sa France. 

soubrette (su-bret) png Tro [Ing Ere] 

1 : maliit na babaeng katulong o ka- 
tulad na tauhan sa komedya 2 : ang 
aktres na gumaganap nito. 

souchong (su-tsong) png [Tsi] : uri 
ng tsaa na pino at itim. 

souffle (suf-ley) png [Fre] 1 : putahe 
ng binating puti ng itlog, malambot, 
at pino, may pampalasa, at inihu- 
hurno 2 : anumang putaheng may 
katamisan at malasa na gawa sa bina¬ 
ting puti ng itlog. 

souk (suk) png [Ara] : palengke. 

soul (sowl) png [Ing] : kaluluwa. 

soul mate (sowl meyt) png [Ing] : 
tao na tugmang-tugmang kapareha 
ng isa pang tao. 

soul music (sowl myu-sik) png Mus 
[Ing] : uri ng musika ng mga Ame- 
rikanong Itim noong dekada 1950 at 
may pinaghalong rythmn at blues, 


at ginagamit sa simbahan. 

sound (sawnd) png [Ing] 1 : tunog 
2 : tunog na likha ng tuloy-tuloy at 
re-gular na taginting 3: musika, talum- 
pati, at iba pa na kasama sa pelikula 
o anumang presentasyong biswal. 

sound (sawnd) pnr [Ing] 1 : walang 
sira 2 : malusog; normal. 

sound barrier (sawnd bar-yer) png 
[Ing] : mataas na resistensiya ng 
hangin sa sasakyang panghimpapawid 
at iba pa na gumagalaw sa tulin na 
halos simbilis ng hangin. 

soundboard (sawnd-bord) png Mus 
[Ing\ : manipis na kahoy na kina- 
susuotan ng mga kuwerdas ng piya- 
no, at iba pang instrumentong may 
bagting. 

soundbox (sawnd-baks) png Mus 
[ Ing] : hungkag na sisidlan o kahon 
, na nagpapatunog at siyang katawan 
" ng instrumentong may bagting. 

sound effect (sawnd e-fek) png [Ing\ : 
tunog na artipisyal na ginagawa upang 
magpaganda sa pelikula, dula, at iba 
pa. 

sound engineer (sawnd in-dyi-mr) 
png [Ing] : tao na namamahala sa 
mga kasangkapan para sa brodkast, 
recording, at konsiyerto. 

sounding (sawnd-ing) png [Ing] 1: 
pagsukat o proseso ng pagsukat sa 
lalim ng tubig, sa pamamagitan ng 
alingawngaw 2 : rehiyon na malapit 
sa dalampasigan na may tamang 
lalim para sa pagsukat. 

soundproof (sawnd^pruf) pnr [Ing] : 
hindi napapasok ng tunog. 

sound recording (sawnd re-kor-ding) 
png Mus [Ing] 1: transkripsiyon ng 
habang-alon tungo sa anumang im- 
bakan 2 : permanenteng rekord ng 
musika at iba pang tunog. 

soundtrack (sawnd-trak) png [Ing] : 
musika ng isang pelikula. 

sound wave (sawnd weyv) png [/ng] : 
habang-alon. 

soup (sup) png [Ing] 1: sopas 2: sabaw 
3: mga kemikal na ginagamit upang 
mabuo ang larawan. 

* 

sour (sowr) png [Ing] : asim. 

% 

sour cream (sowr krim) png [Ing] : 
krema na dumaan sa fermentasyon. 

sour grapes (sowr greyps) png [Ing] : 
pangmamaliit sa sinuman o anuman 
na hindi makuha o makamtan; puna 
bunga ng inggit. 

south (sawt) png [Ing] : timog. 

South Cotabato (sawt ko-ta-ba-to) 



Southern 


829 


specimen 




png: lalawigan sa timog Mindanao 
ng Filipinas, Rehiyon XI. 

Southern Leyte (sa-dem ley-te) png: 
lalawigan sa silangang Visayas ng 
Filipinas, Rehiyon VIII. 

southpaw (sawt-po) png Kol [Ing] : 
tao na kaliwete, o nahirati sa pag- 
gamit ng kali wan g kamay, lalo na 
kung sa boksing. 

souvenir (su-ve-nfr) png [Ing] : bagay 
na ibinigay bilang alaala : sobenir. 

Souvlaki (suv-la-ki) png[Gri] : putahe 
na may piraso ng mga karne na tinu- 
hog at inihaw. 

sovereign (so-ve-reyn) png [Ing] ; 
soberano. 

sovereignty (sov-er-en-ti) png Pol 
[Ing] : soberamya. 

Soviet Union (sov-yet yun-yon) png 
[Ing] : Unyong Sobyet. 

OW png Zoo [Ing] : inahing baboy. 

SOW pnd [Ing] t: maghasik; magpunla 
2: magpalaganap. 

soy png [Ing] 1 : toyo 2: munggo. 

s6*ya png [Ing] Bot : utaw. 

soybean (soy-bin ) png Bot [Ing] : utaw. 

spa (is-pa) png [Ing] 1 : bukal o batis 
na ipinalalagay na mabuti sa kalusu- 
gan 2 : pook na may ganitong bukal. 

space (is-peys) png [Ing] 1: pook o 
puwesto na malawak 2 : puwang 3 : 
malawak na rehiyon na walang umo- 
okupa 4: layo; agwat; distansiya 5: 
tagal; lawig 6 : sa paglilimbag, blang- 
kong espasyo sa pagitan ng mga tipo 
7: kalawakan 3 . 

spacecraft (is-peys-kraft) png [Ing] : 
spacesyip. 

spaceman (is-peys-man) png [Ing] : 
tao na naglalakbay sa kalawakan. 

spaceship (is-pey-syip) png [Ing] : 
sasakyang ginagamit sa kalawakan : 

SPACECRAFT. 

Space shuttle (is-peys sya-tel) png 
[Ing] : spacesyip na ginagamit sa 
pagdadala at pagbabalik ng mga tao 
at kargada sa orbit ng mundo. 

spacesuit (is-pey-sut) png [Ing] : ka- 
suotang ginagamit upang mabuhay 
ang tao sa kalawakan. 

spade (is-peyd) png [/ng] t : pala 2: 
sa baraha, ang espada. 

spaghetti (is-pag-he-ti) png [Ing] : 
ispagheti. 

spahi (is-pa-hi) png [Ing] : kasapi ng 
pangkat ng mga Turkong kabalyero. 

Spain (is-peyn) png [Ing] : Espanya. 




span (is-pan) png [Ing] 1: haba mu- 
lang isang dulo hanggang kabilang 
dulo ng pook, bagay, o panahon 2 : 
ang luwang ng bawat,arko ng tulay 
3: dangkal 4: maikling distansiya o 
panahon. 

Spaniard (is-pan-yard) png pnr [Ing | : 
Espanyol. 

spaniel (is-pey-nyel) png [Ing] : lahi 
ng aso na may mahaba at makintab 
na balahibo, at bagsak na tainga. 

Spanish (is-pa-nish) png [Ing] 1: Es¬ 
panyol 2: ang wikang Espanyol. 

Spanish (is-pa-nish) pnr [Ing] : ukol 
sa Espanya. 

spar (is-par) pnd [Ing] 1: sa boksing, 
sumuntok-suntok nang hindi tuma- 
tama nang malakas 2 : makipagtalo 
3: sa sabong, sumalpok sa pamama- 
gitan ng paa o tari. 

sparaxis (is-pa-rak-sis) png Bot [Ing] : 
halaman (genus Sparaxis) na mula 
sa Africa at may maningning na bu- 
laklak. 

spare (is-peyr) pnd [Ing] 1: magpa- 
tawad 2: magligtas 3: magtipid 4: 
magreserba. 

spare part (is-peyr part) png [Ing] : 
bahagi na pampalit sa nasira o nawa- 
lang parte ng makina. 

spare-rib (is-peyr-rib) png [Ing] : 
atado o hiwa ng karneng baboy na 
mula sa dulo ng tadyang. 

spare tire (is-peyr tayr) png [Ing] : 

ekstrang gulong na dinadala ng mga 
. sasakyan bilang pampalit kung kai- 
langan. 

sparid (is-pey-rid) png Zoo [Ing] : 
isdang-alat (family Sparidae) na may 
hulihang palikpik na mahaba at ma- 
kikita sa malalim na bahagi ng dagat. 

spark (is-park) png [Ing\ 1 s tilamsik 
ng apoy 2: liwanag mula sa dagliang 
siklab 3: anumang nagsasanhi ng in- 
teres, pagkagulat, at iba pa 4: silakbo, 
hal ng galit. 

sparkle (is-par-kel) png [Ing] 1: mag- 
ningning; kumislap 2 : bumula. 

spark plug (is-park plag) png [Ing] : 
kasangkapang elektroniko na nagpa- 
pasiklab ng gas sa internal combus¬ 
tion engine. 

sparring partner (is-pa-ring pait-ner) 
png [Ing] : tao na kaensayo ng bok- 
singero. 

sparrow (is-pa-row) png Zoo [Ing] : 
maya. 

• m _ 

Sparta (is-par-ta) png [Ing] : lungsod 

sa timog ng Greece at nakilala noon 


sa pagkakaroon ng disiplinado, ma- 
tapang, at organisadong hukbo. 

spasm (is-pa-sam) png [Ing] Ispulikat 
2 : anumang sumpong o silakbo ng 
kilos o damdamin. 

spasmodic (is-pas-mo-dik) pnr [Ing] 
1 : hinggil sa pulikat 2 : pabugso 
bugso; pasumpong-sumpong. 

spathe (speyt) png Bot [Ing] : tila 
dahong bahagi ng halaman, malaki, 
makulay, at nakasapo sa bulaklak. 

spatula (is-pa-tyu-la) png [Ing] : espa- 
tula. 

spawn (is-pon) pnd [Ing] 1 : mangit- 
log, lalo na kung isda, mollusk, o 
crustacean 2 : magkaanak, lalo na 
kung maramihan. 

Spay (is-pey) pnd [Ing] : tanggalan 
ng kakayahang manganak sa pama- 
magitan ng pag-aalis ng obaryo. 

speak (is-pik) pnd [Ing] 1 : magsalita 
2: magtalumpati 3: magsabi. 

speaker (is-pi-ker) png [Ing] : ispikeiy 


spear (is-pir) png [Ing] 1 : sibat 2: 
salapang. 

spearmint (is-pir-mint) png Bot [Ing] : 
halaman ( Mentha spicata ) na ginaga¬ 
mit na pampalasa. , 

spec (is*pek) png Kol [Ing] 1: specu¬ 
lation 2 : specification.' 

special (is-pe-syal) png [Big] ; espesyal. 

Special effects (is-pe-syal e*feks) png 
[Ing] : eksenang ginagamitan ng 
ilusyon sa pamamagitan ng props, 
computer, at kamera. 

specialist (is-pe-sya-ifst) png [Ing] : 
espesyalista. 

speciality (is-pe-sya-li-tr) png [Ing] 
1 : naiibang produkto, operasyon, 
at iba pa na binibigyan ng natata- 
nging atensiyon ng kompanya o tao 
2 : natatanging galing, uri, o katangian. 

specialty (is-pe-syal-ti) png [Ing] : 
espesyalidad. 

species (is-pi-syi) png [Ing] 1 : pangkat 
ng mga bagay na may magkakapare- 
hongkatangian 2: Biox anggong taxo¬ 
nomic na higit na mababa sa genus, 
binubuo ng magkakahawig na indi- 
bidwal na may kakayahang makipag- 
palitan ng genes : sari. 

specific (is-pe-sf-fik) png [Ing] : es- 
pesipiko. 

specification (is-pe-si-fi-key-syon) 
png [Ing] ; paglalarawan na puno 
ng detalye ng yari, pagkagawa, at iba 
pa : spec 2 . 

specimen (is-pe-si-men) png [Ing] 





specs 


830 


spillover 



1 : indibidwal o bahagi na kinukuha 
bilang halimbawa ng uri o kabuuan, 
lalo na kung ginagamit sa pagsusu- 
ring pan'g-agham 2: Med dugo, ihi, 
laway at iba pa na ipaiilalim sa pag- 

susuri : ispesimen. 

* 

specs (is-peks) png [I?ig] 1: pinaikling 

spectacles 2: pinaikling specifi¬ 
cations. 

spectacle (is-pek-ta-kel) png [Ing] : 

espektakulo. 

spectacles png [Ing] : antipara. 

spectator (is-pek-tey-tor) png [Ing] 

: espektador. 

specter (is-pek-ter) png [Ing] 1: 
multo 2 : anumang bagav na laging 
nasasaisip o bnmabalik-balik sa isipan 
3 : pangitain. 

spectrum (is-pek-trum) png [Ing] : 
ispektrum. 

speculation (is-pe-kyu-ley-syon) png 
[Ing] : hula sa negosyo : spec 1 . 

Speculator (is-pe-kyu-ley-tor) png 
[Ing] : tao na humuhula o nakiki- 
pagsapalaran sa istak,f sugal, at iba 
pa. 

speculum (is-pe-kyu-lum) png [Ing] 

1 : sa pagtistis, instrumentofig gina¬ 
gamit sa pagpapalaki ng anumang 
butas sa katawan upang masuri 2 : 
salamin, lalo na sa teleskopyo. 

speech (is-pits) png [Ing] 1 : pagsa- 
salita 2: wika 3: talumpati. 

speech therapy (is-pits te-ra-pi) png 
[Ing] : lunas upang mapagaling o 
maayos ang depekto sa pagsasalita. 

speech writer (is-pits ray-ter) png 
[Ing] : tao na sumusulat ng talumpati. 

speed (is-pid) png [Ing] 1 : bilis 2: a 
sa potograpiya, ang bilis ng kakaya- 
hang kumuha ng liwanag ng film b 
tagal ng exposure 3: gamot na am¬ 
phetamine, lalo na ng metampheta- 
mine. 

speedball (is-pid-bol) png [Ing] : 
cocaine na may heroin o morpina. 

speedboat (is-pid-bowt) png [Ing] : 
bangkang de-motor na napakatulin. 

speed bump (is-pfd bamp) png [Ing] : 
hump. 

speedometer (is-pi-do-mi-ter) png 
Mek [Ing] : kilometrahe. 

speiss (is-pays) png [Ing] : compound 
ng arsenic, bakal, at iba pa na nabu- 
buo sa pagtutunaw ng ore ng lead. 

speleology (is-pi-li-yo-lod-yi) png 

[Ing] 1: agham ng pagsusuri ng 
mga yungib 2: pagsasaliksik ng mga 
yungib. 


spell (is-pel) png [Ing] 1: bulong o 
orasyon na ginagamit sa salamangka 
2 : balani o atraksiyon ng isang tao, 
gawain, kalidad, at iba pa 3: maik- 
ling panahon. 

spell (is-pel) png [Ing] 1: magbaybay 
2 : mangahulugan. 

speller (is-pe-ler) png [Ing] : tao na 
bumabaybay. 

Spelling (is-pe-ling) png [Ing] : baybay. 

spelunker (is-pe-lang-ker) png [Ing] : 
tao na nagsasaliksik ng yungib. 

spelunking (is-pe-lang-king) png 
[Ing] : sining ng pagsasaliksik ng 

yungib. 

spend (is-pend) pnd [Ing] 1: gumugol; 
gumasta 2 : maubos o magamit ang 
oras o lakas. 

spending money (is-pen-dingma-ni) 
png [Ing] : salapi na maaaring gas- 

tusin. 

spendthrift (is-pend-trif) png [Ing] : 
gastador. 

sperm (is-perm) png [Ing] 1: sper¬ 
matozoon 2: tamod 3: spermwhale 
4: spermaceti. 

spermaceti (is-per-ma-se-ti) png 
[Ing] : puting substance na tulad ng 
allid na mula sa sperm whale at 
ginagamit sa paggawa ng kandila : 

SPERM 4 . 

spermatid (is-per-ma-tid) png Zoo 
[Ing] : batang sex cell ng lalaki na 
mula sa spermatocyte na maaaring 
maging spermatozoon. 

spermatocyte (is-per-ma-to-sayt) png 
Zoo [Ing] : cell mula sa spermatogo¬ 
nium na maaaring mahati sa mga 
spermatid. 

spermatogonium (is-per-ma-to-gon- 
yum) png Zoo [Ing] \ cell na nalilikha 
sa maagang antas ng pagbubuo ng 
spermatozoon at pinagmumulan ng 
spermatocyte. 

spermatozoon (is-per-ma-to-zun) png 
Zoo [Ing] : tigulang at nakagagalaw 
na sex cell : sperm 1 . 

sperm count (is-perm kawnt) png 
[Ing] \ bilang ng spermatozoon na 
inilabas nang minsanan; dami ng 
tamod. 

sperm whale (is-perm weyl) png Zoo 
[Ing] : malaki, may parisukat na 
ngusong balyena ( Physeter' catodon) 
at may mahalagang langis : sperm 3 .. 

sphagnum (is-fag-num) png Bot [Ing] : 
lumot (genus Sphagnum) na gina¬ 
gamit na midyum sa pagpapalago 
ng orkidya. 


sphere (is-ffr) png [Ing] 1 : espero 2: 
lawas pangkalawakan 3: kalawakan 
4 : globo na kumakatawan sa mundo 
5 : larang ng aksiyon, impluwensiya, 
o eksistensiya 6 : uring panlipunan. 

-sphere (is-fir) pnl [Ing] 1 : may hugis 
na tulad ng espero 2 : hinggil sa 
rehiyon na nasa paligid ng mundo 
haly hemisphere, stratosphere. 

sphere of influence (is-fir ov in-flu- 
wens) png [Ing] 1: kontrol ng isang 
estado sa politika at ekonomiya ng 
ibang estado 2 : kontrol o impluwen¬ 
siya ng isang tao sa iba. 

spheroid (is-ff-royd) png [Ing] : kata¬ 
wan na kahugis ng espero ngunit 
hindi eksakto o perpekto. 

sphincter (is-fingk-ter) png Ana [big] : 
laman na bumabalot, nangangalaga, 
o nagsasara ng butas o tubo, lalo na 
ang butas ng puwit. 

sphinx (is-fmgks) png [Ing] 1: Mite s- 
'" pinghe 2: Zoo baboon, lalo na ang 
mandrill. 

spicatto (is-pi-ka-to) pngMus [Ita] : 
estilo ng staccato na pinatatalbog 
ang arko sa kuwerdas. 

spice (is-pays) png [Ing] : aromati- 
kong substance mula sa gulay at gina¬ 
gamit na pampalasa. 

spick and span (is-pik end is-pan) 
pnr [Ing] 1 : ismarte at bago 2: maayos 
at malinis. 

spicy (is-pay-si) pnr [Ing] 1 : maang- 
hang; malasa 2 : malaswa. 

spider (is-pay-der) png Zoo [Ing] : 
gagamba. 

spiel (is-pi-yel) png [Ing] : kuwento, 
salita, o talumpati na hindi tapat o 
hindi pinag-isipang mabuti. 

spielgeleisen (is-pi-yel-ge-lay-zen) 
png [Ing] : alloy na bakal at manga¬ 
nese. 

spigot (is-pi-got) png [Ing] 1: tapon 
2: balbula ng gripo 3: ang dulo ng 
tubo na inihuhugpong sa kasunod 
na tubo. 

spike (is-payk) png [Ing] 1 : anumang 
bagay na may dulong matulis, gaya 
ng pako 2 : bakal na matulis sa suwelas 
ng sapatos upang hindi madulas 3: 
hypodermic needle. 

spill (is-pil) pnd [/ng] 1: matapon, 
maligwak, o mabuhos ang likido, 
pulbos, o anuman sa labas ng sisidlan 
2 : mahulog sa sasakyan. 

spillover (is-pil-ow-ver) png [Ing] 1 : 
proseso ng pagkatapon o pagkalig- 
wak 2 : bagay na natapon. 




•"fHI 










Jm 


1 






spillway 


831 


sporting 


spillway (is-pfl-wey) png [Ing] : kanal 
na dinadaluyan ng labis na tubig mula 
sa saplad. 

spin (is*pin) find [Ing] 1: paikutin nang 
mabilis 2: magsulid 3: gumawa ng 
sapot 4: magsulat o magkuwento 5: 
magpainog 6 : mahilo dahil sa pag- 
kagulat, tuwa, at iba pang matinding 
damdamin. 

spina bifida (is-pi-na bi*fi*da) png 

Med [Ing] : depekto sa gnlugod mula 
pa sa pagkabata. 

spinach (is-pi-nats) png Bot [Ing] : 
gulay (Spinacia oleracea) na may 
luntiang dahon na karaniwang gina- 
gawang salad. 

spinal (is-pay-nal) pnr Ana [Ing] : 
hinggil sa gulugod. 

spinal column (is-pay-nal ko-lum) png 
Ana [Ing] : gulugod. 

spinal cord (is-pay-nal kord) png Ana 
[Ing] : estruktura sa sentro ng nervous 
system na nasa loob ng gulugod at 
nagdurugtong sa lahat ng bahagi ng 
katawan sa utak. 

spindle (is-pm-del) png [Ing] 1: ikiran 
2 : kidkiran. 

Spine (is-payn) png [Ing] 1; Ana gu¬ 
lugod 2 : anumang matigas at patulis 
na estruktura 3: bahagi ng pabalat 
ng aklat na tumatakip sa gilid ng 
pahinang magkakahugpong. 

spinet (is-pi-net) png Mus [Ing] : 
maliit na uri ng harpsichord. 

spinning-wheel (is-pi-ning-wil) png 
[Ing] : makinang pambahay nahuma- 

habi sa buhok upang maging sinulid.^ 

# 

spinster (is-pins-ter) png [big] : ma- 
tandang dalaga. 

spiracle (is-pay-ra-kel) png [Ing] : sa 
mga kulisap, balyena, at ilang isda, 
panlabas na butas upang makahinga. 

spiraea (is-pay-ri-ya) png Bot [Ing] : 
palumpong (genus Spiraea) na may 
kumpol ng mga pink o puting bu- 

laklak. 

spiral (is-pay-ral) png [Ing] : plane o 
kurba na hugis tribuson at nasisipat 
sa tatlong dimensiyon : espiral, ispavral. 

spirant (is-pay-rant) pnr Gra [Ing] : 
binibigkas ang mga katinig na pina- 
lalabas ang hininga sa makitid na 
butas, gaya ng/ou 

spire (is-payr) png [Ing] 1 : estruktu- 
rang hugis piramide, gaya ng tore 2 : 
bahagi ng katawan ng punongkahoy 
na malapit sa mga sanga 3: anumang 
bagay na may dulong papanipis o 

papatulis. 


spirillum (is-pi-ri-lum) png Zoo [Ing] : 
bakterya (genus Spirillum ) na may 
estrukturang hugis tribuson. 

spirit (is-pi-rit) png [Ing] 1 : espiritu 
2 : diwa 3 : kalooban; damdamin. 

spirits (is-pi-rits) png [Ing] : inuming 
alkoholiko na destilado. 

spirits of salt (is-pi-rits ov salt) png 
[Ing] : hydrochloric acid. 

spiritual (is*pi*rit*wal) pnr [Ing] : es- 
piritwal. 

spiritual healing (is-pi-rft-wal hiding) 
png [Ing] : faith healing. 

spiritualism (is-pi-rit-wa-li-zim) png 
[Ing] : espiritwalismo. 

spirituelle (is-pi-n-tsu-wel) png [Fre] : 
may kaisipang matalas o matalino. 

spirograph (is-pay-rog-raf) png [Ing] : 
instrumentong nagtatala ng galaw 
ng paghinga. 

spirometer (is-pay-ro-mi-ter) png 
[Ing] : instrumentong sumusukat sa 
kapasidad ng hangin sa baga. 

spit (is*pit) pnd [Ing] 1 : dumura 2: 
magbuga, gaya ng apoy sa bulkan. 

spitting distance (is-pi-ting dis-tans) 

png [Ing] : distansiya na napakalapit. 

spitting image (is-pi-ting i-meyds) 

png [Ing] : kamukhang-kamukha ng 
isang tao o bagay. 

spitoon (is*pi*tun) png [Ing] : metal 
na sisidlan na may hugis-imbudo ang 
itaas na pinagduduraan. 

splash (is-plash) pnd [Ing] 1 : magsa- 
boy 2 : mahulog o malubog sa tubig 
.*• 3 : gumastos ng napakaraming salapi 
4 : maglagay ng sarisaring dekoras- 
yon sa lahat ng panig. 

spleen (is-plin) png Ana [Ing] : pali. 

splendor (is*plen*dor) png [Ing] 1 : 
ningning 2 : kadakilaan. 

splenectomy (is*ple*nek*to*mf) png 
[Ing] : pagtistis upang alisin ang pali. 

splenius (is*plm*yus) png [Ing] : alin- 
man sa mga muscle sa magkabilang 

bahagi ng leeg. 

splice (is*plays) pnd [Ing] 1 : idugtong 
ang mga dulo ng lubid sa pamama- 
gitan ng pagsasalapid ng mga hibla 
2 : idugtong ang anumang bagay, gaya 
ng tabla, sa pamamagitan ng pagpa- 

patong. 

splinter (is-plm-ter) pnd [Ing] : ma- 
basag sa maliliit na piraso. 

splinter group (is*plin*ter grup) png 
[ Ing] : pangkat na humiwalay sa higit 
na malaking pangkat. 

split (is-plit) pnd [Ing] 1: magsibak; 


magbiyak 2 : tanggalin sa pamama¬ 
gitan ng pagbasag 3: maghiwalay 
dahil sa pag-aaway o di-pagkakasundo. 

split hairs (is*plit hey vs) pnd [Ing] : 
gumawa ng maliliit at di-mahahala- 

tang pagkakaiba. 

split screen (is-phtis-krin) png [Ing] : 
uri ng potograpiya, gaya sa telebisyon 
o pelikula, na may dalawa o higit 
pang magkakahiwalay na imaheng 
ipinakikita nang magkakasabay. 

split second (is-plit se-kond) png 
[Ing] 1 : fraction ng isang segundo 

2 : iglap. 

splurge (is-plerg) png [Ing] 1: pag- 
papasikat; pagpapakitang gilas 2 : 
paggugol ng salapi nang walang taros. 

spoil (is-poyl) png [Ing] 1 : bagay na 
sinamsam sa panahon ng digmaan 
2 : mga bagay na nasira. 

spoil (is-poyl) pnd [Ing] 1: sirain 2: 
pasamain ang karakter dahil sa labis 
na pagbibigay; pagpapalaki sa layaw 

3: bulukin. 

spoke (is-powk) [Ing] : rayos. 

spokesman (is-powks-man) png [Ing] : 
opisyal na tagapagsalita ng kaniyang 
pinaglilingkuran. 

Spoliarium (es-po-li-yar-yum) png Sin 
[Lat Esp] : obra maestra sa pintura 
ni Juan Luna, na naglalarawan sa 
malungkot na wakas ng labanan ng 
mga mandirigma sa imperyong Roma. 

sponge (is-parids) png [Ing] : espongha. 

sponsor (is-pon-sor) png [Ing] : 
isponsor. 

spontaneous (is-pon-tey-nyus) pnr 
[Ing] 1 : likas; katutubo 2: ayon sa 
sariling kagustuhan; kusa 3: madalian. 

spontaneous generation (is-pon- 
tey-nyus dye-ne-rey-syon) pnr [Ing] : 
abiogenesis. 

spoon (spun) png [Ing] : kutsara. 

spoonfeed (is-pun-fid) pnd [Ing] 1 : 
subuan ng pagkain ang sanggol sa 
pamamagitan ng kutsara 2: magbigay 
ng tulong, impormasyon, at iba pa 
nang buong-buo at walang anumang 
hirap ang pinagbigyan. 

sporangium (is-po-ran-di-yum) png 
Bot [Ing] : ang kinapapalooban o 
supot ng spore. 

spore (is-por) png [Ing] : natatanging 
cell para sa reproduksiyon ng mara- 
ming halaman at mikroor^anismo. 

sport (is-port) png [Ing] : isport. 

sporting (is-por-ting) pnr [Ing] 1: 
hinggil sa isport 2 : mahilig sa isport 
3 : patas sa paglalaro; hindi madaya 



sportsman 


832 


* 

4: mahilig makipagsapalaran. 

sportsman (is-ports-man) png [Ing] 
1 : tao na naglalaro ng isport, lalo 
na kung propesyonal 2 : tao na patas 

o hindi madaya sa paglalaro. 

* • 

sportswear (is • ports-wer) png [Ing] : 
kasuotan sa isport. 

sporty (is-por-ti) png [Ing] 1 : mahilig 
sa isport 2 : mapagpasikat; mapag- 
mayabang 3: nararapat na kasuotan 
sa isport. 

spotlight (is-pat-layt) png [Ing] 1 : 

sinag ng liwanag na nakatutok sa isang 
pook, lalo na sa teatro o sa daraanan 
ng sasakyan 2 : publisidad hinggil sa 
sinuman. 

% 

spouse (is-pows) png [Ing] : asawa. 

Sprain (is-preyn) png [Ing] 1: pilay 
2 : pamamaga dahil dito. 

spray (is-prey) png [Ing] 1: wisik 2: 
likidong pambomba ng lamok 3 : 
maliit na sangang may dahon at bulak- 
lak 4: kumpol ng bulaklak na inayos. 

spread (is-pred) pnd [/ng] 1 : magkalat 
2: magpalaganap 3: maglatag 4: 
magpahid 5: magbhka; iunat 6: 
makahawa 7: magbilad. 

spread eagle (is-pred f-gel) png 
[Ing] : sagisag na represerftasyon ng 
agila na nakabuka ang mga pakpak at 
paa. 

spreadsheet (is-pred-syit) png [Ing] : 
programa na maaaring mamanipula 
at makuha ang mga datos na nasa 
talahanayan. 

spring (is-prfng) png [Ing] 1 : pana- 
hon sa pagitan ng winter at summer, 
sa hilagang hemisphere, mulang 
vernal equinox hanggang summer 
solstice, at sa timog hemisphere, 
mulang autumnal equinox hanggang 
winter solstice : tagsibol 2 2 : muwelye 
ng sasakyan 3: bukal 4: Simula; 
pinagmulan 5: sanhi. 

spring (is-prfng) pnd [/ng] 1 : tumalon; 
lumundag 2: umigkas 3: tumalbog. 

spring balance (is-prfng ba-lans) 
png [Ing] : timbangan na sumusukat 
ng bigat sa pamamagitan ng tensiyon 
ng ispring. 

springbed (is-prfng-bed) png [Ing] : 
kama na may ispring. 

springboard (is-prmg-bord) png 

[Ing] 1: mahabang tabla na nasa 
dakong itaas ng swimming pool at 
pinaglulundagan 2: anumang bukal 
o Simula ng gawain. 

spring chicken (is-prfng tsf-ken) png 
[Ing] : manok na bata pa. 


spring roll (is-prfng rol) png [Ing] : 
lumpiya. 

sprinkle (is-prfng-kel) pnd [Ing] 1 : 
magwilig o magwisik 2 : magdilig sa 
pamamagitan ng regadera 3: mag- 
sab oy. 

sprinkler (is-prfngk-ler) png [Ing] : 
tao o bagay na nagwiwilig o nagsa- 
saboy ng tubig, gaya ng regadera. 

sprint (is-prfnt) png Isp [Ing] 1 : ka- 
rera na may distansiyang 100-400 m 
at ginagamitan ng ubos-kayang bilis 
2 : anumang katulad na karera sa 
pagbibisikleta, paglangoy, at iba pa. 

sprinter (is-prfnt-er) png [Ing] 1: Isp 
atleta na matuling tumakbo sa mala- 
pitang distansiya 2 : sasakyan, lalo 
na ang tren na mabilis tumakbo sa 
malapitang distansiya. 

sprite (is-prayt) png Mil [Ing] 1: du- 
wende 2 : diwata. 

spritzer (is-prit-zer) png [Ing] : alak 
at soda na pinaghalo. 

sprocket (is-pra-ket) png [Ing] 1: 
alinman sa mga ngipin ng gulong na 
kinakabitan ng kadena, katulad sa 
gulong ng bisikleta 2 : sprocket 
wheel. 

sprocket wheel (is-pra-ket wil) png 

[Ing] : gulong na may mga sprocket: 

SPROCKET 2 . 

• • 

sprout (is-prawt) png Bot [Ing] : toge. 

sprout (is-prawt) pnd [Ing] : sumibol; 
tumubo. 

spruce (is-prus) png Bot [Ing] 1: 
punongkahoy (genus Picea) na may 
malalagong dahon at hugis koniko 
2 : ang tabla mula rito. 

spumante (is-pu-man-te) png [Ita] : 
puting alak na mabula. 

spur (is-per) png [Ing] 1 : a espuwelas 
b anumang bagay na katulad nito 2: 
tahid 3: tari. . 

sputnik (is-put-nik) png[Rus] : serye 
ng mga artipisyal na satellite. 

sputum (is-pyu-tum) png Med [Ing] 

1 : dura 2 : plema. 

spy (is-pay) png [Ing] : tiktik. 

sq, daglat [Ing] : square. 

squad (is-kwad) png Mil [Ing] : tilap. 

squadron (is-kwad-ron) png Mil [Ing] : 
iskuwadron. 

* • 

square (is-kweyr) png [Ing] 1 : parisukat 
2 : pook na napaliligiran ng mga 
gusali 3: eskuwala4: Atoprodukto 
ng square root, hal 81 ang square ng 
9 5: tao na may makalumang pag- 
uugali. 


square dance (is-kweyr dans) png 
[Ing] : sayaw na karaniwang may apat 
na parehang nakaharap paloob mula 
sa apat na gilid. 

square deal (is-kweyr dil) png [/ng] : 
pantay na pagtingin o patas na paki- 
kitungo. 

square meal (is-kweyr mil) png [/ng]: 
sapat at nakabubusog na pagkain. 

square number (is-kweyr nam-ber) 
png [Ing] : ang square ng isang 
integer. 

V • • 

square root (is-kweyr rut) png [Ing] : 
bilang na kapag iminultiplika sa 
sarili ay nagbibigay ng isang tiyak na 
bilang, hal 9 ang square root ng 81: 

PARIUGAT. 

squash (is-kwash) png [Ing] 1: Bot 
kalabasa 2: Isp laro sa court na 
sarado at may apat na dingding, at 
ginagamitan ng raketa. 

squash (is-kwash) pnd [Ing] 1: pipiin; 
pisatin 2: sugpuin 3: sumingit; su- 
miksik. 

squat (is-kwat) pnd [Ing] 1 : lumupagi 
2 : tumira o magtayo ng bahay at 
anumang estruktura sa lupang pag- 
aari ng ibang tao nang walang pahin- 
tulot. 

squatter (is-kwa-ter) png [Ing] : isku- 
water. 

• • $ 

squaw (is-kwaw) png [Ing] : sa mga 

American Indian, a babae b asawang 
babae. * 

squeege (is-kwf-dyi) png [Ing] At 

gamit na may goma ang gilid, may 
tatangnang mahaba, at ginagamit sa 
paglilinis ng bintana 2 : katulad na 
gamit na maliit at ginagamit sa poto- 

grapiya o silk screen. 

• • . 

squib (is-kwfb) png [Ing] 1: kuwitis 
2 : maikling komposisyon na tumu- 
tuligsa. 

♦ / 

squid (is-kwfd) png Zoo [Ing\ : pusit. 

squill (is-kwfl)^ png [Ing] 1: Bot hala- 
mang bulbo (genus Scilla) na may 
hugis bituin at bughaw na bulaklak 
2: Bot a anumang katulad na hala- 
man (Drimia Maritima) na may puting 
bulaklak b substance mula sa bulbo 
nito na ginagamit sa gamot sa ubo 
3: Zoo crustacean (genus Squilla) na 
tulad ng hipon. 

squirrel (is-kwf-rel) png Zoo : iskuwirel. 

Sr, daglat (es-ar) png [Ing] 1: Senior 

2: Senor 3: Sister. 

• * 

Sr, symbol (es-ar) Kem [Ing\ : stron¬ 
tium. 

SRO, daglat (es-ar-ow) png [Ing] : 



















833 


stapler 


standing room only. 

SST, daglat (es*es*ti) png [Ing] : super¬ 
sonic transport. 

St, daglat (es*ti) png [Ing] t: saint 
2 : street. 

Stabat Mater (is-ta-bat ma-ter) png 
[Lat] : imno ukol sa paghihirap ng 
Birhen Maria noong ipako si Kristo 
sa krus. 

Stabilizer (is*ta*bi*lay*zer) png [Ing] : 
instrumento o substance na ginagamit 
upang panatilihin ang katatagan o 
katibayan ng isang bagay, gaya ng 
pares ng maliiiit na gulong, at ikina- 
kabit sa hulihang gulong ng bisikleta 
ng bata. 

Stable (is-tey-bel) png [Ing] 1: a 
kuwadra b mga kabayong pangka- 
rera na inaalagaan dito 2 : pook na 
kinalalagyan at pinag-eensayuhan 
ng mga kabayo 3: a tao, produkto, 
at iba pa na may iisang pinagmulan 
o kasapian b ang pinagmulan o ki- 
nasasapian. 

stable (is-teybol) pnr [Ing] 1: matatag; 
matibay 2: palagian; pirmihan 3: 
Kem hindi madaling mabulok. 

staccato (is-ta-ka-to) pnr Mus [Ing] : 
may tunog o nota na napakataas at 
hiwalay sa iba pang nota o tunog. 

Stack (is*tak) png [Ing] 1: mandala 
2: salansan 3: tsiminea. 

stadium (is*tad*yum) png [Ing] : 
istadyum. 

Staff (is*taf) png [Ing] 1: tungkod; 
baston 2: batuta 3: tagdan 4: mga 
tauhan o kawani 5: Mus limang lin- 
yang pahalang at ang apat na espasytf 
nito at kumakatawan sa taas at baba 

ng tono. 

Staffer (is-ta-fer) png [Ing] : kasapi 
ng staff, lalo na sa peryodiko. 

Stag (is-tag) png [Ing] 1: Zoo tigulang 
na lalaking usa (genus Cervus) 2: 
lalaking dumadalo sa pagtitipon nang 
walang kasamang babae. 

Stage (is-teyds) png [Ing] 1 : entablado 
2: teatro 3: yugto 4: panahon 5: 
distansiya; layo; agwat 6 : pook na 
regular na hinihintuan 7: stagecoach. 

Stagecoach (is*teyds*kowts) png [Ing] : 
karwahe : stage 7 . 

Stage show (steyds syow) png [Ing] : 
bodabil. 

Stagnant (is*tag*nant) pnr [Ing] 1: 
a hindi umaagos, gaya ng tubig na 
nanatili sa isang mababang pook b 
kabahuan dahil sa kalagayang ito 2 : 
hindi umuunlad o walang ginagawa, 


gaya ng sa tao, isip, o buhay. 

Stain (is-teyn) png [Ing] 1: mantsa 
2 : batik, gaya sa reputasyon; kasiraan 

ng puri. 

stained glass (is-teynd glas) png 
[Ing] : salaming makulay na nakabu- 
buo ng tanawin at inilagay sa kuwadro 
upang maging palamuti. 

stainless (is*teyn*les) pnr [Ing] 1 : 
walang mantsa 2 : hindi kinakalawang. 

stair (is-teyr) png [Ing] : hagdan. 

staircase (is*teyr*keys) png [Ing] : 
hagdanan. 

stairway (is*teyr*wey) png [Ing] 1 : 
hagdanan 2 : bahagi ng gusali na 
may hagdanan. 

stake (is*teyk) png [Ing] 1 : tulos 2: 
a posteng gapusan ng tao na sinu- 
sunog nang buhay b kamatayan sa 
pamamagitan nito 3: pusta; taya 4: 
a salaping napanalunan, lalo na kung 
sa karera ng kabayo b ang karerang 

ito. 

Stalactite (is*ta*lak*tayt) pngHeo [Ing] : 
deposito ng calcite na nabubuo mula 
sa tumutulong tubig sa itaas ng ku- 
weba Cf stalagmite. 

stalag (is*ta*lag) png Mil [Ger] : kampo 
ng mga bilanggo, lalo na para sa 

POW. 

stalagmite (is*ta*lag*mayt) pngHeo 
[Ing] : deposito ng calcite na nabu¬ 
buo mula sa tubig na tumutulo at 
tumataas mula sa sahig ng kuweba 

Cf STALACTITE. 

stale (is-teyl) pnr [/ng] 1 : hindi sanwa, 
gaya ng sa pagkain 2 : lipas na, gaya 
ng balita 3 : wala na sa kondisyon, 
gaya ng atleta na labis na nag-ensayo. 

Stalemate (is*teyl*meyt) png [Ing] 

1 : sa ahedres, posisyong ibinibilang 
na patas at hindi mate ngunit hindi 
makagagalaw ang manlalaro nang 
hindi napupunta sa mate 2 : kalaga¬ 
yang walang pagbabago. 

stalk (is-tok) png [Ing] 1 : tangkay o 
uhay ng halaman 2: punongkahoy o 
halaman 3: tagdan 4: mataas na 
tsiminea sa pabrika. 

Stalk (is-tok) pnd [Ing] 1: sumubay- 
bay nang palihim 2 : lumaganap. 

Stall (is-tol) png [Ing] 1 : puwesto sa 
gusali o palengke na tindahan ng mga 
produkto 2: kuwadra 3: paghinto ng 
sasakyan 4: alinman sa mga espas- 
yong magkakaagapay sa paradahan 

ng sasakyan. 

Stallholder (is*tol*hol*der) png [Ing] : 
tao nanamamahala sa puwesto sa 


palengke, gusali, at iba pa. 

Stallion (is-tal-yon) png [Ing] : lala¬ 
king kabayo na hindi kinapon, lalo 
na kung ginagamit sa pagpapalahi. 

Stalwart (is*tal*wart) pnr [Ing] 1: 
matatag 2 : matapang at buo ang loob. 

Stamen (is*ta*men) png [Ing] : organ 
ng bulaklak na nagtataglay o lumi- 
likha ng pollen. 

stamina (is*ta*mi*na) png [Ing] : kaka- 
yahan ng katawan o isipan na mana- 
tiling malakas o matibay. 

Stamp (is*tamp) png [Ing] 1: selyo 
2: a bagay na pantatak b ang marka 
o tatak 3: a mabigat na tapak ng paa 
b ang tunog nito. 

Stampede (is*tam*pid) png [Ing] 1 s 
biglaang pagtatakbuhan sa iba’t ibang 
direksiyon ng maraming hayop 2 : 
biglaang pagsugod o pagtakas ng 
mga tao dahil sa takot, interes, at iba 
pang matinding damdamin. 

stand (is-tand) png [Ing] 1: tayo; 
tindig 2 : paghinto ng galaw o pag- 
unlad 3: paninindigan 4: puwesto o 
posisyon 5 : maliit na tindahan 6 : 
eskaparate 7: estrukturang mataas 
para sa mga manonood 8 s bahagi ng 
hukuman na nakalaan para upuan 
ng saksi. 

standard (is*tan*dard) png [Ing] 1 : 
sagisag 2: watawat 3: pamantayan 
4: batayan 5: karaniwang pamama- 
raan 6 : karaniwang kalidad o disenyo 
ng isang produkto nang walang anu- 
mang dagdag na katangian. 

stand-by (is*tand-bay) png [Ing] t: 
tao o bagay na handa sa anumang 
oras ng pangangailangan 2 : tao na 
nananatili sa tabi o malapit 3: istambay. 

standing (is*tan*ding) png [Ing] 1 : 
katayuan o posisyon Sa buhay 2: 
tagal; lawig 3: pagtayo o pagtindig. 

standing room only (is tan dingrum 
own*li) png [Ing] : pagtatanghal na 
dinumog ng mga tao kaya marami 
ang nakatayo dahil wala nang mau- 
puan : SRO. 

stangury (is*tang*u*ri) png Med [Ing] : 
estangguiya. 

Staple (is*tey*pol) piig [Ing] 1: maliit 
na alambreng hug^s U na ginagamit 
upang pagsamahin ang mga papel, 
o magkabit ng mga bagay sa ding- 
ding 2: pangunahing produkto 3: 
pangunahing bahagi o sangkap ng 
anuman 4: hilaw na sangkap. 

stapler (is*teyp*ler) png [/ng] : kasang- 
kapang ginagamit sa paglaiagay ng 
staple. 





star 


834 


stem 



Star (is*tar) png [Ing] : bituin. 

Star apple (is-tar a*pol) pngBot [Ing] : 
kaimito. 

Starboard (is*tar*bord) png [Ing] : 
kanang panig o tagiliran ng bapor o 
eroplano. 

Starch (is*tarts) png [Ing] : polysac¬ 
charide na pinag-iipunan ng carbo¬ 
hydrate sa mga halaman lalo na sa 
cereal at patatas. 

Stardom (is*tar*dam) png [Ing] 1: si- 
numang sikat o tanyag 2 : artistang 
gumaganap ng pangunahing papel 
sa pelikula. 

stardust (is* tar-clast) png [Ing] 1: 

lawas na maningning 2 : substance 
na ilusyon 3: pangkat ng napakara- 
ming bituin kaya parang alikabok sa 
paningin. 

Starfish (is*tar*fish) png Zoo [Ing] : 
bituing-dagat. 

Starlet (is*tar*let) png [Ing] 1 : maliit 
na bituin 2 : batang artista o tao na 
nagtatanghal na inaasahang high na 
magiging mahusay sa pagtanda, lalo 
na kung babae. ^ 

Starling (is-tar-ling) png Zoo [Ing] : 
ibon ( Sturnus vulgaris) na maliit, 
humuhuhi, at may pluipaheng ma- 
kintab at kulay lupa. 

Star of David (is*ar ov dey*vid) png 
[I?ig] : Tala ni David. 

Start (is*tart) png [Ing] 1: Simula 2: 
pook na pinagsisimulan ng anuman 
3: bentahang ibinibigay sa Simula 
ng karera 4: biglang pagkilos dahil 
sa pagkagulat 5: pag-andar. 

starter (is*tar*ter) png [Ing] 1: tao o 
bagay na nagsisimula 2 : automati- 
kong kasangkapan na ginagamit sa 
pagpapaandar ng makina ng sasakyan 
3: tao na tagahudyat ng Simula ng 
karera 4: ang una sa magkakasunod 
5: kabayo na magsisimula ng karera. 

stasis (is*ta*sis) png [Ing\ 1 : kalaga¬ 
yan na walang pagkilos o pag-unlad 
2 : paghinto ng sirkulasyon ng anu- 
mang fluid ng katawan, lalo na ng 
dugo. 

-stasis (is*ta*sis) pnl [Ing] : pambuo 
ng pangngalan na nangangahulugang 
pagbagal o paghinto, hal hypostatis, 
haemostasis. 

State (is*teyt) png [Ing] 1: kalagayan 
2: estado 3: pamahalaan. 

State (is*teyt) pnd [Ing] : magsabi; 
banggitin. 

statement (is*teyt*ment) png [Ing] 

1: ulat 2: pahayag 3: kuwenta o lis- 


tahan ng mga transaksiyon, lalo na 
sa bangko. 

State of the art (is-teyt ov di art) png 
[Ing] : pinakabagong antas ng kaun- 
laran ng isang bagay. 

Stateside (is*teyt*sayd) png [Ing] : 
mula sa United States. 

statesman (is*teyts*man) png [Ing] : 
tao na dalubhasa ukol sa mga kapa- 
kanang pambansa : estadista. 

Static (is*ta*tik) pnr [Ing] 1: hindi 
kumikilos o nagbabago 2: Pwhinggil 
sa mga lawas na hindi kumikilos o 
sa mga puwersang nasa equilibrium 
Cf DYNAMIC. 

statics (is*ta*tiks) png [Ing] : agham 
ng mga lawas na hindi kumikilos o 
ng mga puwersang nasa equilibrium. 

Station (is*tey*syon) png [Ing] 1: 
himpilan; estasyon 2 : kalagayan 3 : 
destino 4: puwesto 5: sangay na tang- 
gapan. 

Stationary (is*tey*syo*na*ri) pnr [Ing] 

1 : nakapirme; hindi gumagalaw 2 : 
hindi nararapat galawin o ilipat ng 
puwesto 3: hindi nagbabago ang 
lakas ng bilang, kalidad, at iba pa 4 : 
Asn walang nakikitang pagkilos sa 
longitude. 

statistics (is*ta*tfs*tiks) png [Ing] : 
estadistika. 

states cope (is*ta*tos*kowp) png [Ing] : 
barometro na aneroid at nagpapa- 
kita ng kaliit-liitang pagbabago ng 
presyon, lalo na upang malaman ang 
altitude ng mga sasakyang panghim- 
papawid. 

stature (is*tey*tyur) png [Ing] 1 : taas 
2 : antas ng pagkilala o estadong 
panlipunan 3: kakayahan. 

Status (is*ta*tus) png [Ing] 1 : kala- 
gayan; posisyon 2 : relatibong ranggo 
o estadong panlipunan 3 : mataas na 
posisyon 4: Bat legal na katayuan 
ng tao at tumutukoy o nagsasabi ng 
kaniyang karapatan o tungkulin. 

status quo (is*ta*tus ko) prig [Lat] : 
umiiral na kalagayan; kalagayang 
hindi nagbabago. 

Statute (is*ta*tyut) png Bat [Ing] 1: 
batas na pinagtibay ng lehislatura 
2 : kautusan; ordinansa. 

Stay (is*tey) png [Ing] 1 : malaking 
lubid na ginagamit na pampigil o 
suporta sa palo ng layag ng barko 
2: tukod; pansuhay 3: mahaba at 
makitid na tela na pampatigas ng 
kuwelyo 4: pananatili 5: pagkaabala. 

STD, daglat (es*ti*di) [Ing] ; Sexually 
Transmitted Disease. 


Steak (is*teyk) png [Ing\ 1: makapal 
na hiwa ng karne, lalo na kung sa 
baka, na iniihaw o ipiniprito 2 : 
hamburger. 

steal (is-tfl) pnd [Ing] : magnakaw. 

steam (is*tfm) png [Ing] 1: singaw 
2 : kapangyarihan o enerhiya. 

steamboat (is-tfm-bowt) png Ntk 

[Ing] : sasakyang dagat na pinaa- 
andar ng steam engine : steamer 1 . 

steam boiler (is*timb6y*ler) pngNtk 
[Ing] : kaldera. 

steam engine (is*tim en-dyin) png 
Mek [Ing] : makina na pinaaandar 
ng aksiyon o enerhiya ng singaw, ka- 
raniwan sa pamamagitan ng presyon 
sa piston na tumataas at bumababa 
sa cylinder. 

steamer (is*ti*mer) pngNtk f Ing] 1: 
steamboat 2: sisidlan ng mga bagay 
na pinasisingawan, lalo na ng mga 
inilulutong pagkain. 

Steamroller (is*tfm*ro*ler) png[Ing] 

1 : pison 2 : anumang kapangyarihan 
o puwersang mabigat. 

Steel (is-tfl) png [Ing] : asero. 

steel bar (is*til bar) png [Ing\ : uri 
ng talim na iba-iba ang sukat at anyo 
at ginagamit sa pagkakabit ng hiyas 
sa alahas. 

steel wool (is-tfl wul) png [Ing] : 
substance na may pinong asero at 
nakagagasgas. 

steelworks (is*tfl*works) png [Ing] : 
pabrika ng asero. 

steeple (is*tf*pol) png [Ing] : mataas 
na tore sa itaas ng simbahan. 

steeplechase (is*tf*pol*tseys) png 

[Ing] 1: karera ng mga kabayo na 
tumatalon sa mga artipisyal na harang 
2 : anumang katulad na karera. 

steering wheel (is*tf*ring wheel) png 
Mek [Ing] : manibela. 

stegosaurus (is*te*go*saw*rus) png 

Zoo [Ing] : dinosaur (suborder Stego- 

sauria) na may maliit na ulo at erbi- 
boro. 

stela (is*tf*la) png [Ing] : patayong 
poste o tabla, karaniwang inukitan 
o may nakasulat, gaya ng lapida : 

STELE 2 . 

stele (is*tfl) png [Ing] 1 : stela 2: Bot 
gitnang cylinder ng vascular tissue 
na nasa tangkay at ugat ng maraming 
halaman. 

St Elmo’s fire (seyntebmosfayr) png 
[Ing] : santelmo. 

stem (is*tern) png [Ing] 1 : katawan 
ng punongkahoy 2 : tangkay; sanga 


•nr".. 







3 



stencil 


835 


stitch 


3: tatangnan; hawakan 4: sa linggu- 
wistika, salitang-ugat 5: lahing pinag- 
mulan. 

Stencil (is-ten-sil) png [Ing] 1 :manipis ; 
na banig ng plastik, metal, at iba pa 
na may modelo o mga titik na nila- 
lagyan ng tinta, pintura, at iba pa 
upang makopya ang modelo sa rabaw 
na nasa ilalim nito 2 : ang modelo o 
mga titik na likha nito. 

Sten gun (is-ten gan) png [Ing ] : uri 
ng masinggan na magaan. 

steno (is-te-no) png [Ing] : pinaikling 

stenography. 

Stenographer (is-te-nog-ra-fer) png 
[Ing] : istenograpo; takigrapo. 

stenography (is-te-nog-ra-fi) png 
[Ing] : takigrapiya. 

Step (is-tep) png [Ing] 1: hakbang 
2 : galaw ng mga paa sa pagsasayaw 
3: baitang ng hagdan 4: yabag ng 
mga paa sa paglakad 5: bakas ng paa 

6 : antas. 

stepchild (is-tep-tsayld) png [Ing] : 
anak ng asawa sa unang asawa nito. 

stepfather (is-tep-fa-der) png [big] : 
amang pangaman. 

step-in (is-tep-in) png [Ing] : tsinelas, 

var istep-in. 

Stepmother (is-tep-ma-der) png [Ing] : 
inang pangaman : madrasta. 

step-parent (is-tep-pe-rent) png [Ing] : 
asawang kauli ng ama o ina. 

Steppe (is-tep) png [Ing] : kapatagang 
madamo lalo na sa timog silangang 
Europa at Siberia. 

stereo (is-ter-yo) png [Ing] 1: kasarig- 
kapang stereophonic na maaaring 
pagpatiigtugan ng tape o magrekord 
2 : stereoscope. 

Stereography (is-ter-yog-ra-fi) png 
[Ing] : sining ng paglalarawan ng solid 
sa plane sa pamamagitan ng mga 
linya. 

Stereophonic (is-ter-yo-fo-nik) pnr 
[Ing] : gumagamit ng dalawa o higit 
pang channel sa pamamaraang ku- 
makalat ang tunog upang marinig 
ito hindi lamang sa iisang direksiyon. 

stereoscope (is-ter-yos-kowp) png 
[Ing] : instrumentong ginagamit sa 
pagsasanib ng dalawang larawan mula 
sa pun to de-bistang may kaunting 
kaibahan upang makalikha ng im- 
presyon ng lalim at pagkabuo. 

Stereotype (is-ter-yo-tayp) png [Ing] 
1: tao o bagay na umaayon sa kum- 
bensiyonal na larawan 2 : sa paglilim- 
bag, plate na hinulma mula sa tipong 


yari na : de-kahon 3 . 

sterile (is-te-ril) png [Ing] 1 : baog 
2: hindi matabang lupa 3: hindi 
namumunga 4: hindi produktibong 
pag-iisip; walang orihinalidad 5: 

walang mikrobyo. 

sterling (is-ter-ling) png [Ing] : salapi 
sa Britanya. 

Sterling (is-ter-ling) pnr [Ing] 1: 
hinggil sa salapi ng Britanya 2: kung 
sa barya o metal, hinggil sa halaga o 
kadalisayan 3: tunay; maaasahan. 

sternum (is-ter-num) png Ana [Ing] 

1 : buto o serye ng buto na umaabot 
sa gitnang bahagi ng katawan, kara- 
niwang sa mga vertebrate 2 : sa tao, 
binubuo ng sapad at makitid na buto 
na konektado o nakakabit sa balagat 
at sa tadyang. 

Steroid (is-ti-royd) png Kem [Ing] : 
alinman sa isang pangkat ng com¬ 
pound na organiko at may estruktu- 
rang apat na singsing ng mga carbon 
at atom. 

Sterol (is-ter-ol) pngBioK [Ing] : 
alinman sa pangkat ng solido at 
polycyclic na alcohol ng kolesterol 
at ergosterol na mula sa halaman at 
hayop. 

stethoscope (is-te-tos-kowp) png 
[Ing] : estetoskopyo. * 

stevedore (is-u-ve-dor) png [Ing] : 
estibador. 

Stew (is-tu) png [Ing] 1: putahe ng 
nilagang karne at iba pa 2: Kol galit 
o pagkayamot. 

steward (is-tf-ward) png [Ing] 1 : la- 
laking tagapaglingkod sa mga pasa- 
hero ng barko,. eroplano, o tren, 
stewardess kung babae 2: lalaking 
opisyal na itinalaga upang mamahala 
sa isang pagtitipon, demostrasyon, 
pagtatanghal, at iba pa 3: lalaking 
v tagapamahala ng ari-arian ng isang 

tao. 

stick (is-txk) png [Ing] 1: patpat 2: 
isang piraso 3 : isang set ng mga pitsa 
ng madyong : bamboo 2 4: nakabilot 

na marihuwana. 

Stigma (is-tig-ma) png [Ing] 1 : batik 
sa karangalan 2 : anumang palatan- 
daan 3 : bahagi ng pistil na tumatang- 
gap ng pollen sa polinasyon. 

Stigmata (is-tig-ma-ta) png [Ing] i 
marka na kahawig ng mga sugat sa 
ipinakong katawan ni Knsto at sin a- 
sabing mahiwagang naitatatak sa 
katawan ng ilang tao, lalo na sa mga 
madre, monghe, at katulad. 

stilleto (is-ti-le-to) png [Ing] 1 : a ta- 


kong na mahaba at patulis b sapatos 
na may ganitong takong 2 : patalim 
na maikli at may makapal na talim. 

still life (is-til layf) png [Ing] : pagpi- 
pintang nagsasaayos ng mga pamilyar 
at hindi gumagalaw na bagay sa loob 
ng tahanan. 

Stilt (is-tilt) png [Ing] 1: tayakad 2: 
alinman sa mga posteng sumusuhay 
sa gusali 3: Zoo ibon (genus Himan- 
topus) na may mahahaba at payat na 
mga paa. 

Stilton (is-til-ton) png[Ing] : kesona 
malasa at masustansiya, karaniwang 
may tila ugat na bughaw. 

stimulus (is-tfm-yu-lus) png [Ing] 1: 
a bagay na pamukaw o pampasigla 
b epekto nito 2: sa pisyolohiya, bagay 
na pumupukaw ng natatanging fun- 
siyon o reaksiyon ng organ o tissue. 

Sting (is-ting) png [Ing] 1: organ ng 
kulisap, ahas, at iba pa na nakatu- 
tusok, nakasasakit, at karaniwang 
may lason 2 : pagtusok sa pamama¬ 
gitan nito 3 : kalidad o epekto na 
nakasasakit o nakasusugat, gaya ng 
matinding gutom. 

stingray (is-tmg-rey) png Zoo [Ing] : 
uri ng page (family Dasyatidae) na 
may buntot na tila latigo na naka- 
lalason o nakasusugat. 

stink <is-tmgk) png [Ing\ 1 : baho 2 : 
Kol galit na reaksiyon. 

stink bomb (is-tmgkbamb) png [Ing] : 

gamit na/nagbubuga ng mabahong 
amoy kapag sumabog. 

stipend (is-tay-pend) png [Ing] 1 : 
allowance 2 : sahod; pensiyon. 

stipulate (is-tip-yu-leyt) png [Ing] : 
magtakda bilang bahagi ng kasun- 

duan. 

stir (is-tfr) png [Ing] 1 : maghalo 2: 
magpakilos 3: magsulsol. 

stir-fry (is-tfr-fray) png [Ing] 1: pag- 
piprito nang mabilis sa maalab na 
apoy habang inihahalo ang sangkap 
2 : putahe ng karne, gulay, at iba pa 
na inihahalo sa pamamagitan nito. 

Stirrup (is-ti-rap) png [Ing] : alinman 
sa mga pares ng metal o kahoy na 
may sapad na tapakan, ikinakabit sa 
tagiliran ng siya ng kabayo : estribo. 

stitch (is-tits) png [Ing] 1 : tahi 2: isang 
kompletong pagpasok at paglabas 
na galaw ng karayom na may sinulid 
upang tahiin ang isang bagay 3: 
biglang kirot na tulad ng sundot ng 
karayom 4: Kol damit. 


stock 


836 


Strategic Arms Limitation Talks 


stock (is-tak) png [Ing] : istak. 

stockade (is-ta-keyd) png [ Ing ] 1: 
tanggulang napaliligiran ng mga 
haligi J2: {tilangguan, lalo na ng mga 
sundalo var istakeyd. 

stockbroker (is-tak-brow-ker) png 
[Ing] : ahente sa pagbibili at pami- 
mili ng istak. 

stock exchange (is-tak eks-tseyng) 
png [Ing] 1: samahan ng mga ahente 
sa mga istak at nagsasagawa ng kala- 
kal ayon sa itinakdang tuntunin 2 : 
gusaling inookupahan ng nasabing 
samahan. 

* • 

stockholder (is-tak-h'61-der) png [Ing] : 
istakh older. 

stocking (is-tak-ing) png [Ing] : pares 
ng medyas na pambabae. 

stock market (is-tak mar-ket) png 
[Ing] : stock exchange. 

Stockpile (is-tak-payl) png [Ing] : 
suplay ng mga kagarnitan, kalakal, 
sandata, at iba pa. 

stockyard (is-tak-yard) png [Ing] 1: 
kural para ibukod ang mga hayop 
na tulad ng baka at b&boy 2 : pansa- 
mantalang kulungan nito. 

Stoic (is*to«wik) png Pit [Ing] m . kasapi 
ng sinaunang paaralan ng Stoicism 
ng mga Griyego. 

stoicism (is-toyk-si-zim) pngPil [Ing] : 
pilosopiya na naniniwala na higit na 
mataas ang karunungan at kabutihan 
sa anumang matinding damdamin 
gaya ng saya, lungkot, at iba pa. 

Stoma (is-to-ma) png \ : Bot napakaliit 
na epidermis ng dahon 2: Bio a 
maliit na butas sa dingding ng mga 
vessel ng dugo b maliit na butas na 
tila bibig sa ilang mababang uri ng 
hayop. 

Stomach (is-to-mak) png 1: tiyan 2: 
sikmura. 

stomatology (is-to-ma-to-lo-dyf) png 

[Ing] : ang agham ng pag-aaral hinggil 
sa bibig o sa mga sakit nito. 

stone (is-town) png [Ing] : bato. 

Stone Age (is-town eyds) png [Ing] : 
sinaunang panahon na hinati sa Pa¬ 
leolithic, Mesolithic, o Neolithic at 


niwang para sa iisang tao, at may tatlo 
o apat na paa 2 : mababang bangko 
na niluluhuran 3: Med a pagtae b 


tae. 


Stop (is-tap) pnd [Ing] 1 : pahintuin 
2: Mus kunin ang kinakailangang 
tono sa pamamagitan ng pagdiin ng 
daliri sa kuwerdas. 


Stopwatch (is-tap-wats) png [Ing] : 
relo na may mekanismo upang mag- 
tala ng oras na lumipas at ginagamit 
upang makita ang tulin ng takbo at 
iba pa. 


Storage (is-to-reyds) png [Ing] 1: 
pag-iimbak ng kalakal at iba pa 2 : 
natatanging pamamaraan ng pag- 
iimbak 3: bodegang imbakan. 

Storax (is-to-raks) png [Ing] 1 : maba- 


ngong resin na mula sa punongkahoy 
at ginagamit sa paggawa ng pabango 
2: Bot ang punong ito. 

Store (is-tor) png [Ing] 1 : tindahan 
2: department store 3: nakatinggak 
na panustos 4: bodega. 

storehouse (is-tor-haws) png [Ing] : 

bodega. 

storekeeper (is-tor-kf-per) png [Ing] 

1 : tao na nag-iimbak 2: a tindero o 
tindera b may-ari ng tindahan. 

storeroom (is-tor-rum) png [Ing] : 
silid na imbakan o tinggalan. 

storey (is-to-ri) png [Ing] : palapag. 

stork (is-tork) png Zoo [Ing] : alinman 
sa mga ibon (family Cicoriidae) na 
may mahabang paa, leeg, at tuka. 

storm (is-torm) png [Ing] 1: bagyo; 
unos 2: sigwa 3: Idy pagpapaulan 
ng bala at iba pa 4: silakbo 5: saiakay. 

Story (is-to-ri) png [Ing] 1 : Lil kuwento 
2: balita; ulat 3: kasinungalingan 4: 
Lit storyline 5: storey 6: palapag 1 . 

Storyboard (is-to-ri-bord) png [Ing] : 

serye ng mga larawan na nagbibigay 
ng balangkas ng piano ng pelikula, 
patalastas sa telebisyon, at iba pa. 

Storybook (is-to-ri-buk) png Lit [Ing] 

: aldat ng mga kuwentong pafnbata. 

Storyline (is-to-ri-layn) png Lit [Ing] : 
banghay ng isang nobela, dula, o 
ka tulad. 


gawa sa bato o organikong bagay 
gaya ng buto, kahoy, at sungay ang 
mga sandata at kasangkapan. 

stoneware (is-town-weyr) png [Ing] : 
uri ng kagarnitan na napakatigas at 
yari sa luad na may mataas na sangkap 
ng silica. 

stool (is-tul) png [Ing] 1 : upuang 
walang sandalan o dantayan, kara- 


* 

Storyteller (is-to-ri-te-ler) png [Ing] 
1 : tao na nagkukuwento 2 : tao na 
sinungaling. 

storytelling (is-to-ri-te-ling) png [Ing] 
1 : pagsasalaysay ng kuwento; pagku- 
kuwento 2 : pabigkas na pagkuku- 
wento, lalo na para sa mga bata. 

stotingka (is-to-tfng-ka) png [Ing] : 
yunit ng pananalapi sa Bulgaria. 


Stout (is-tawt) pnr [Ing] 1 : mataba; 
malaki 2 : matatag at matibay 3 : ma- 
tapang; malakas ang loob. 

Stove (is-towv) png [Ing] 1 : kalan 2: 
pugon. 

Stow (is-tow) pnd [/ng] 1 : mag-impake 
2: magpuno 3: paglalagay ng kargada 
sa tamang puwesto at ayos. 

Stowaway (is-tow-a-wey) png [Ing] : 
tao na palihim na sumakay ng barko 
o sasakyang panghimpapawid. 

strabismus (is-tra-biz-mus) png Med 

[Ing] : pagiging duling. 

Straight (istreyt) pnr [Ing] 1 : tuwid 
2 : matapat, tumutukoy sa tao, pama¬ 
maraan, at pakikitungo 3 : kapani- 
paniwala, gaya ng balita 4: tama o 
wasto, gaya ng pag-iisip o pagdada- 
hilan 5: tamang ayos 6: tuloy-tuloy 
7: sa larong poker, set na binubuo 
ng limang baraha na magkakasunod 
. ang bilang na magkakaiba ang palo 
8 : heterosexual. 

strain (is-treyn) pnd Ing] 1: hapitin 
o hataking mabuti 2 : magpagod 3 : 
pinsalain o sirain 4: magsala. 

strainer (is-trey-ner) png [Ing] : 
salaan. 

Strait (is-treyt) png [Ing] 1 : Heo kipot 
2: kakitiran; kakiputan 3: mahigpit 
na pangangailangan. 

straitjacket (is-treyt-dya-ket) png 
[Ing] 1: kasuotang matibay na may 
mahahabang manggas upang di- 
maikilos ang mga kamay ng bilanggo 
o pasyenteng marahas 2 : pamama- 
raang mahigpit. 

stranded (is-tran-ded) png [Ing] : 
nasa mahigpit na pangangailangan, 
gaya ng kawalan ng salapi o matutu- 
luyan. 

Strange (is-treyndz) pnr [Ing] 1: di- 
pangkaraniwan; kakatwa 2 : di-kilala 
3: naninibago. 

Stranger (is-treyn-dyer) png [Ing] : 
estranghero. 

strangle (strang-gel) png [Ing] : sakal. 

strap (is-trap) png [Ing] 1: manipis 
at makitid na katad o anumang bagay 
na maaaring panghapit, karaniwang 
may hebilya 2 : seat belt 3 : manipis 
at makitid na metal na ginagamit 
pang-ugnay. 

stratagem (is-tra-ta-dyem) png [/ng] 

1 : piano upang malinlang ang kaaway 
2 : paglinlang. 

Strategic Arms Limitation Talks 

(is-tra-h-dyikarms li-mi-tey-syon toks) 
png [Ing] : serye ng mga negosasyon 



strategy 


837 


structural 



ng United States at Unyon Sobyet na 
naglalayong magbawas ng armas 
nuklear : SALT. 

Strategy (is-tra-te-dyi) png [ Ing] : 
estratehiya o sining ng pakikidigma. 

Stratification (is-tra-ti-fi-key-syon) 
png [ Ing] : estratipikasyon. 

Stratify (is-tra-ti-fay) pnd, [Ing] 1: 
isaayos nang suson-suson at sapin- 
sapin 2: uriin o magpangkat ayon sa 
edukasyon, kayamanan, at iba pa. 

stratosphere (is-tra-tos-fir) png [Ing] : 
estratospera. 

Stratum (is-tra-tum) png [Ing] 1 : Heo 
patong o magkakapatong na substance 
gaya ng bato, mineral, at iba pa 2 : 
Ana suson ng tissue 3: panlipunang 
uri 5 : sa estadistika, alinman sa mga 
pangkat panlipunan na inuri batay 
sa edukasyon, kinikita, at iba pa. 

Straw (is-tro) png [Ing] : istro. 

strawberry (is-tra-be-ri) png [Ing] 

1: Bot a halaman (genus Fragaria) 
na may puting bulaklak, at tatluhang 
dahon b ang bunga nito na pula at 
may rabaw na puno ng buto : presas 
2 : kulay pink na mamula-mula : 

PRESAS. 

strawman (is-trowman) png [Ing] 

1: pigura ng tao na yari sa dayami 
2 : mahina at gawa-gawang argumento 
na madaling sagutin.. 

straw vote (is-trow vowt) png [Ing] : 
boto na hindi opisyal at ginagawa 
upang maiaman ang opinyon ng mga 
tao. 

Stray (is-trey) pnr [Ing] 1: pagala- 
gala; palaboy 2 : naligaw o nalihitf 
ang landas. 

stream (is-trim) png [Ing] 1: maliit 
na ilog o batis 2: daloy 3: simoy. 

Streamer (is-trf-mer) png [Ing] 1: 
banderita 2: kartel 1 3: aurora borealis 

o australis. 

streamline (is-trimlayn) pnr [Ing] 
1: may simple at higit na episyenteng 
estruktura o organisasyon 2: Kol 
pagkakatanggal sa trabaho. 

stream of consciousness (is-trim 

ovkon-syu-nes) png [Ing] 1: Sik mga 
pangyayaring dumadaloy nang tuloy- 
tuloy sa isipan 2: Lit estilo sa pagsu- 
sulat na ipinakikita na tuloy-tuloy 
ang isipan at damdamin, at hindi 
sinasagkaan ng obhetibong paglala- 
rawan o kumbensiyonal na diyalogo. 

Street (is*trit) png [Ing] : kalye : St 2 . 

streetcar (is-trit-kar) png [Ing] : 

• • 

trambiya. 


streetwalker (is-trit-wo-ker) /rag* [Ing] : 
puta na naghahanap ng kustomer sa 

lansangan. 

strength (is-trent ) png [Ing] 1: lakas 
2: tibay 3: tapang. 

streptococcus (is-trep-to*ko*kus) 
png [Ing] : bakterya (genus Streptoc- 
cocus) na karaniwang magkakarugtong 
na tila kadena at nagdudulot ng pul- 
monya, pagkabulok ng ngipin, at 

iba pa. 

streptomycin (is-trep*to-maysin) 
png [Ing] \ antibiyotikong mula sa 
bakterya ( Streptomyces gtiseus) at 
epektibo laban sa iba pang bakterya 
na nagdudulot ng sakit. 

stress (is-tres) png [Ing] 1: a presyon 
o tensiyon sa anumang bagay b kan- 
tidad na sumusukat dito 2: a tindi 
ng bigat sa katawan at isipan na nag¬ 
dudulot ng matinding kapaguran 3: 
diin; tuldik 4: halaga; importansiya. 

Stretcher (is-tret-ser) png [Ing] 1 : 
kamilya 2: bastidor 3: tao na buma- 
banat ng anuman. 

stretlitzia (is-tret-lft-zi-a) Bot png 
[Ing] : halaman (genus Stretlitzia) na 
katutubo sa Africa at may bulaklak 
na tila mahahabang dila. 

Strict (is-trik) png [Ing] : estrikto. 

Strike (is*trayk) png [Ing] : aklas. 

strike (is-trayk) pnd [Ing] 1: humam- 
pas o pumalo 2 : sumuntok 3 : pumuk- 
pok 4: pumukol 5: magkiskis 6: 
tumipa 7: kumalabit ng kuwerdas 
8 : tumunog 9 : mag-aklas 10 : maka- 
tuklas ng anumang bagay na maha- 
laga 11 : lumusob. 

Strike force (is-traykfors ) png [Ing] : 
puwersa ng pulisya o militar para sa 
mabilis at epektibong aksiyon. 

strike home (is-trayk howm) png [Ing] 
1 : tamaan nang mabuti 2 : magka- 
v roon ng tuwirang epekto; mapuruhan. 

striker (is-tray*ker) png [Ing] 1 : wel- 
gista 2 : Isp manlalaro na pumapalo 
ng bola. 

String (is-trfng) png [Ing] 1: pisi; tali 
2: kuwintas 3: kuwerdas 4: hanay 
5: Mus mga instrumentong de-kuwer- 
das na bahagi ng orkestra. 

string bean (is-trmg bin)-/mg Bot 
[Ing] : sitaw. 

Stringendo (is-tring-dyen*do) pnr Mus 
[Ing Ita] \ nadaragdagan ng tulin. 

stringer (is-tring-er) png [Ing] 1; 
pahabang estruktura sa balangkas ng 
barko o sasakyang panghimpapawid 
2: Kol hindi regular na reporter sa 
diyaryo 3: pamalit. 


string quartet (is-tring kwar-tet) png 
Mus [Ing] 1 : pangkat ng apat na 
instrumento na binubuo ng una at 
ikalawang biyolin, viola, at cello 2 : 
musika na sinasaliwan nito. 

Strip (is*trip) png [Ing] 1: makitid na 
piraso ng lupa 2 : kuwentong nakala- 
rawan, gaya ng komiks 3: maki tid at 
sapad na piraso ng bakal. 

Strip (is-trip) pnd [Ing] 1: maghubad; 
hubaran 2 : maghubo’t hubad. 

Stripe (is*trayp) png [Ing] 1: mahaba 
at makitid na guhit na iba ang kulay 
sa mga kaagapay nito : prangha 2 : 
Mil isa sa makikitid na telang nasa 
manggas ng uniporme at palatan- 
daan ng ranggo. 

striptease (is-trfp-tis) png [Ing] : 

pagtatanghal ng isang mananayaw, 
babae o lalaki, na unti-unting nag- 
huhubad sa saliw ng musika. 

strobilus (is-tro-bi-lus) png [Ing] 1: 
Bot kono ng punongkahoy at iba pa 
2 : estrukturang hugis kono. 

stroke (is-trowk) png [Ing] 1: pagtama 
2: paghagod 3: apoplexy 4: pagkam- 
pay kung lumalangoy 5: hagupit 6: 
palo 7: tibok 8: tunog 9: guhit. 

stroll (is-trol) png [Ing] : pamamasyal 
sa malapit na pook. 

strong (is-trong) pnr [Ing] 1: malakas 
2: matibay 3: makapangyarihan 4: 
matapang, gaya ng alak 5: masakit, 
kung sa pananalita 6 : matatag na 
ekonomiy^ 7: nakasusulasok, kung 


sa amoy 


png [I 


moog. 

strongman (is-trong-man) png[Ing] 

1 : tao na napakalakas 2 : pinuno na 
malakas at makapangyarihan. 

strontium (is-tron-ti-yum) png Kem 
[Ing] : metalikong element na ma- 
lambot at pinalakan (atomic number 

38; symbol Sr). 

strophanthin (is*tro*fan*tin) png Kem 
[Ing] : alinman sa mga pangkat ng 
nakalalasong glycoside mula sa 
punongkahoy ( Strophatus at Acokan- 
thera) at ginagamit na pampasigla 
sa puso. 

strophe (is-trow-fi) png [Ing] 1: Mus 
Say galaw sa sayaw ng koro sa teatro 
ng sinaunang Griyego 2: Lit anumang 
hiwalay na bahagi ng tula at walang 
sinusundang padron. 

Structural (is*trak*tyu*ral) pnr [Ing] : 
hinggil sa estruktura. 






structuralism 


838 


subgo 


structuralism (is-trak-tyu-ra-h-zim) 
png [Ing] : estrukturalismo. 

Structure (is-trak-tyur) png [Ing] : 
estruktura. 

struggle (is-tra-gel) pud [Ing] 1: 
makibaka; lumaban; sumagupa 2 : 
magpunyagi; magsumikap. 

strum (is*tram) png [Ing] : pagkalabit 
sa mga instrumentong de-kuwerdas. 

strychnine (is-trik-nin) png [Ing] : 

alkaloid na puti, kristalina, mapait 
at nakalalason na mula sa halaman 
(genus Strychnos) at ginagamit na 
stimulant. 

Stucco (is-tu-ko) png [Ing] : plaster 
o semen to na ipinapahid sa rabaw 
ng dingding. 

Stud (is-tad) png [Ing] 1: pako o buton 
na nakausli sa rabaw lalo na bilang 
dekorasyon 2 : hikaw na maliit at bilog 
3: automatik na butones 3: Zoo a 
kabayong bulugan b pook na alagaan 
ng mga kabayong ito 4: Zoo stallion 
5: Kol bansag sa lalaking may repu- 
tasyon na mahusay sa sex. 

Student (is-tu-dent) png [Ing] : estud- 
yante. i 

Studio (is-tud-yo) png [Ing] 1: silid 
na pinagtatrabahuhan ng mga pintor, 
eskultor, o potograpo 2: a pook para 
sa paggawa ng pelikula o rekord b 
himpilan ng radyo o telebisyon : 

ISTUDYO. 


Study (is-ta-di) png [Ing] 1 : pag-aaral 
2: silid-aralan 3: pagsusuri 4: sangay 
ng karunungan 5: borador 6: Sin 
panimulang ilustrasyon, guhit, o kom- 
posisyon 7 : Pro a aktor na gumaga- 

nap sa isang papel b pagsasaulo ng 
linya. 

stuff (is-taf) png [Ing] : materyales 
na bumubuo sa isang bagay. 

Stuffing (is-ta-fing) png [Ing] 1 : pala- 
mang inilalagay sa almuhadon at iba 
pa 2 : anumang ipinalalaman sa mga 
putahe ng karne o isda. 

stumble (is-tam-bol) pnd [Ing] Is 
madapa 2 : magkamali 3 : magka- 
tagpo nang hindi sinasadya. 

stumbling block (is-tam-blingblak) 

png [Ing] : anumang hadlang sa isang 
layunin. 


Stump (is-tamp) png [Ing] : tuod 1 . 

Stunt (is-tant) png [Ing] : pagtatanghal 
na nagpapakita ng kasanayan ng 
isang tao, tulad sa atletika at akro- 
batika. 


Stunt (is-tant) pnd [Ing] 1 : sugpuin 
2 : bansutin. 


stunt man (is-tant man) png [Ing] : 
tao na gumaganap ng mapanganib 
na papel sa pelikula. 

Stupa (is-tu-pa) png [Ing] : malaking 
bunton ng lupa bilang pag-alala sa 
isang sagradong pook. 

stupid (is-tu-pid) pnr [Ing] : tanga. 

Sturdy (is-ter-di) png [Ing] : malakas, 
matatag, o matibay. 

Sturgeon (is-ter-dyon) png Zoo [Ing] : 
isdang-alat o tabang (family Acipen- 
seridae) na kahawig ng pating at 
ginagawang caviar ang itlog. 

Sturm und Drang (is-turmunt drank) 
png Lit [Ger] : literal na nanganga- 
hulugang “unos at ligalig”; estilo o 
kilusan sa sining noong ikalabing- 
walong siglo na natatangi dahil sa 
pagdiriwang sa indibidwal na sensi- 
bilidad, pananalig sa kutob, at masid- 
hing nasyonalismo. 

Stutter (is-ta-ter) pnd [Ing] : mautal. 

Sty (is-tay) png [Ing] 1: kural ng 
baboy 2 : tirahan o silid na marumi 

3: Med kuliti. 


Style (is-tayl) png [Ing] : estilo. 

stylistics (is-tay-lis-tiks) pngLit [Ing] 
pag-aaral ng estilo sa panitikan. 


stylus (is-tay-lus) png [Ing] 1 : sinau- 
nang pansulat na may matuKs na 
dulo at pambura ang kabilang dulo 
2 : matulis na istrumentong pang- 
ukit o pangguhit 3: karayom ng 
ponograpo. 


Styx (is-tfks) png Mit [Gri] : isa sa 
mga ilog sa ilalim ng daigdig at 
pinamamangkaan ni Charon upang 
maghatid ng kaluluwa ng mga patay. 

Su! pdd : salitang sinasabi kung 
nagtataboy : Tsu! Tsupi! 


SU-ag png Med : sakit ng tiyan. 

su-am png [Tsi] : putaheng isda o 
karne na iginisa sa bawang at luya at 
sinabawan. 


su-ang png [7Ji] : hikaw. 

su*a-su*a png Lit , Mus [ Tau] : sinau- 
nang awit at sayaw ng panliligaw. 

sub (sab), daglat Kol [Ing] 1 : subma¬ 
rine 2 : substitute. 

sub- (sab) pnl [Ing] 1 : hinggi! sa higit 
na mababang posisyon o kalagayan, 
hal subsidiary 2: humigit-kumulang; 
halos, hal subvert 3: hinggil sa pag- 
tulong o pagtangkilik, hal subsidize 
4: Kern may higit na mababang bilang 
kaysa normal, hal subchloride. 

su-b£ png 1 : pagpatay sa baga o ningas 
2 : pagsubok sa tigas ng talim sa pa- 
mamagitan ng paglubog ng patalim 


na nagbabaga sa tubig. 

SU a b£ png 1: Med kombulsiyon 2: 
[Bik Kap Mag Pan Tag] paglinlang 
sa pinagkakautangan : ilad 3: [Hil 
Seb Tag War] pamamangka o pag- 
langoy na pasalunga sa agos ng ilog 

-/^ma-nu-bd, su'mu'bd, su*b4 a hin. 

SU-b3 png [Hil Seb Tau War] : ilog. 

su-ba pndsuvnu-ba, i-sii-ba, su-b6-hin 

[Ilk Pan ] : lumangoy nang pasalu- 
ngat sa agos ng tubig. 

su*ba pnr [Ilk] : hindi nagbabayad 
ng utang. 

su-bak png [Hil War] : halo. 

SU*ba*li pnb [Kap Tag] : sinaunang 
anyo ng subalit. 

SU*b^*lit pnb [subali+at] : ngunit. 
su-bang png [Hil Seb] : panganay.' 

su-b^ng^r^su-mu-bang, su*ba*ngan 

[Bik Hil Seb War] : sumikat gaya ng 
buwan at bituin. 

Su*b£*non png: pangkat etniko na 
naninirahan sa Zamboanga. 

su*b£*sob pnd ma*su*bd*sob, su*mu 

*b^-sob [Bik Tag] : masubsob - pnr 

su a ba*s6b. 

su*b^s*ta png [Esp] : pagbebenta ng 
produkto o ari-arian sa pinakamataas 
magturing : auction; 

subatomic particle (sab a-to-mik 

par-ti-kel) png Pis [Ing] : particle na 
higit na maliit sa atom. 

su a b£y png Zoo [Hil] : langgam. 
sub*bu # al png [Ilk] : suwi. 

subchloride (sab-klo-rayd) png Kem 
[Ing] : chloride na may relatibong 
mababang chlorine. 

subculture (sab-kul-tyur) png Sos 
[Ing] : kultura ng isang pangkat sa 
loob ng higit na malaking kultura, 
at karaniwang taliwas ang paniniwala 
sa kulturang kinapapalooban. 

sub*di a bis a y6n png [Esp subdivision] 

1 : paghahating muli 2 : isa sa mga 
piraso ng pinaghating bagay 3 : lupang 
pamahayan; paglolote : sub-division. 

subdivision (sab-di-vi-syon) png [Ing^ : 
subdibisyon. 

SU a b6g png [Pan] ; laban. 

su a ber*si a bo png [Esp subversivo] : 
tao na kumikilos laban sa kairalan : * 

SUBVERSIVE. 

su a ber a si a y6n png [Esp subversion] : 
pagpapabagsak o pagwasak, lalo na 
ng umiiral na pamahalaan : sub¬ 
version. 


sub a g6 png [War] : gatong. 







subhetibismo 


839 


subsob 


sub a he a ti a bis-mo png Pil [Esp subjeti- 
vismo\ : subjectivism. 

Sub a he*ti*bo pnr [Esp subjetivo] : 
subjective. 

sub*hun*ti"bo png [Esp subjuntivo] 

: subjunctive. 

SU'bf png [Ilk Pan Tag] 1 : sa sungka, 
ang pagtatabi ng sigay sa sariling 
bahay 2 : pagtatabi o pagtatago ng 
salapi. 

SU'bbda png [Esp] 1: ahon; pag-akyat 
2:a pagdalaw ng doktor sa tahanan 
ng maysakit upang manggamot b 
halagang sinisingil para sa serbisyo. 

SU-brdo pnr [Esp] : matingkad, kung 
sa kulay. 

SU-bing png Mus [lit Btk] : kobing. 

subject (sab-dyek) png [Ing] 1 : paksa 
2: asignatura 3: tao na nasa ilalim 
ng kapangyarihan ng sinuman 4: 
Ora simuno. 

subjective (sab-jek-tiv) pnr [Ing] 1: 
hinggil sa pansarili o personal na 
pagkiling : subhetibo 2: Pil hinggil 
sa pansariling kamalayan o pagtingin : 
subhetibo 3: Gra nasa kaukulang 
palagyo : subhetibo. 

subjectivism (sab-jek-ti-vi-zim) png 
Pil [Ing] : ang doktrina na subhetibo 
at relatibo ang karunungan, mora- 
lidad, o pagtingin, at walang obhe- 
tibong katotohanan : subhetismo. 

sub judice (sab dyu-dusi) pnr Bat [Lat 
“sa ilalim ng paglilitis ” ] : pinag- 
aaralan ang pagpapasiya ng hukom 
o korte; naghihintay ng pasiya ng 
hukom. 

* L-v * 

subjunctive (sab-dyank-tiv) png Gra 
[Ing] 1: panaganong pasakali 2: 
pandiwang pasakali : subhuntibo. 

sub-la png [War] : upos ng sigarilyo. 

sub-li png Lit Say 1 : ritwal kaugnay 
ng panata sa Mahal na Poon ng Santa 
Cruz at karaniwang itinatanghal sa 
mga bayan ng Batangas 2 : awit at 
sayaw na ginagamit sa naturang 
ritwal var subli. 

sub*li*m6*do png [Esp] 1 : pagdalisay 
ng anumang sustansiya 2: materyal 
na nakukuha rito. 

sub"li‘mas*y6n png [Esp sublimadon] : 
sublimation. 

sublimation (sub-li-mey-syon) png 
Sik [Ing] : pagbabaling ng sikikong 
enerhiya sa ugali o tunguhing kalu- 
god-lugod sa lipunan : sublimation. 

sublime (sub-laym) png [Ing] : dakila; 
kapuri-puri. 

subliminal (sab-lf-mi-nal) pnr Sik 


[Ing] : nasa likod ng malay. 

submarine (sab-ma-rm) png [Ing] : 

submarino. 

» 

Sub*ma*ri*no png [Esp] : sasakyang- 
dagat karaniwang pandigma, isinisisid 
sa ilalim ng dagat. 

submission (sab-mi-syon) png [Ing] 

1: a paghaharap o paghahain b 
anumang bagay na inihaharap 2 : 
pagsunod, pagsuko, o pagkamaba- 
bang loob 3: Bat mga nakasulat na 
argumento na inihaharap ng abo- 
gado sa hukom. 

sub*mit pnd [Ing] 1 : sumuko 2: mag- 
harap ng anuman upang mabigyan 
ng konsiderasyon o desisyon 3: 
mapailalim sa isang operasyon, 
proseso, at iba pa. 

SU*b6 png\ : [ Tsi] pag-awas ng kumu- 
kulong tubig dahil sa init: saway 3 2: 
[Tsi HU Seb War Tag] paglulubog 
ng metal o patalim sa tubig habang 
nagbabaga upang timplahan ang 
tigas ng talim. 

SU*bd png 1: paglalagay ng anuman 
sa bibig, karaniwang pagkain : hu- 
ngit, sanka 2 : dami ng pagkaing 
laman ng kutsara 3: kalagayang 
hindi na makaiiwas o makauurong - 

/wdi a su a b6, su a mu a b6 f mag a su a bd. 

su*b6 png [HU Seb War] : lungkot. 

su # bokj^rf [Kap Tag] 1 : su'mu*bok, 
su*bu a kin tangkaing gawin 2: su* 
bu-kan sikaping alamin sa pama- 
magitan ng eksperimento 3: su-bu- 
kan matyagan 4: ma*su‘bu“kan, 
su-bu*kan timplahin o tantiyahin 
ang bisa o galing. 

SU*b6l png [Pan] : balong 1 . 

SU'bong pnb [HU] : ganito. 

SU # b6pdi-n6*do png [Esp] : subor¬ 
dinate. 

# • 

SU-b6rdi-nas*y6n png [Esp subordi¬ 
nation] : subordination. 

subordinate (sab-or-di-neyt) png 
[ Ing] 1: tao na nagtatrabaho sa ilalim 
ng kapangyarihan o pangangasiwa 
ng iba 2: Gra sugnay na pantulong : 

SUBORDINADO. 

subordination (sab-or-di-ney-syon) 
png [ Ing] : pagpapasunod sa mga 
tao na nasa ilalim ng kapangyarihan 
ninuman : subordinasyon. 

su-bo-su*bo png\ : Bot punongkahoy 
( Terminalia calamansanai) na may 
dilaw na bulaklak at mga dahong 
nagkalupumpon sa dulo ng mga 
sanga : bagabo, bangkalawan, dikang 
2: [Tau] bukang-liwayway. 

subpoena (sab*pi*na) png [Lat 


sa 


ilalim ng parusa ”] : nakasulat na 
utos upang humarap ang isang tao 
sa hukuman o upang magbigay ng 
ebidensiya sa hukuman, gaya ng 
rekord o dokumento. 


subpoena ad testificandum (sab- 
puna ad tes-ti-fi-kan-dum) png [Lat 
“sa ilalim ng parusa, tumestigo ka ”] : 
nakasulat na utos upang humarap 
ang isang tao sa hukuman at tumes¬ 
tigo. 

subpoena duces tecum (sab pi-na 
du-siz ti-kom, sab-pi-na du-seyz 
tey-kum) png [Lat u sa ilalim ng pa¬ 
rusa, dalhin mo ’] : nakasulat na utos 
upang humarap ang isang tao sa 
hukuman at magdala ng mga doku- 
mentong nakasaad sa utos. 


sub rosa (sab ro-sa) pnr [Lat “sa ila¬ 
lim ng rosas '*] : lihim o kumpiden- 
siyal; mula sa sinaunang gamit ng 
rosas sa mga pulong bilang tanda 
ng sinumpaang pag-iingat ng lihim 
ng mga dumalo. 

subscribe (subs-krayb) pnd [ing] 1 : 
magparasyon ng babasahin, hal 
diyaryo o magasin 2: a mag-abuloy 
o mangakong mag-aabuloy sa pro- 
yekto, kawanggawa 3: b lumagda sa 
listahan ng mag-aabuloy 4: magpa- 
hayag ng opinyon o resolusyon. 

subscriber (subs-kray-ber) png [Ing] 
1: suskritor 2 : tagapagtaguyod. 

subscription (sabs-knp-syon) png 
[Ing] 1 : (yagpaparasyon ng baba¬ 
sahin, gaya ng diyaryo o magasin ■ 

1 . A . 1 _ .A Vs. 


SUSKRIPSIYON 


yon : suskripsiyon. . 

sub-sek-re-t^r-yo png [Esp subsecre- 
tario] : pangalawang kalihim. 

subsidiary (sab-si-dya-ri) pnr [Ing] : 
subsidiyaryo. 

sub-si-di*y<§r-yo pnr [Esp subsidiario ] 

1: nagsisilbi bilang suplemento : 
subsidiary 2 : hinggil sa kompanyang 
kinokontrol ng iba : subsidiary 3: 
hinggil sa hukbo na may subsidyo : 
subsidiary. 

subsidy (sab-si-df) png [Ing] : sub¬ 
sidyo. 

Sub # Sid a yo png [Esp subsidio] 1 : tuwi- 
rang tulong ng pamahalaan sa priba- 
dong negosyo, kawanggawa, o katulad 
2 : anumang tulong pananalapi na 
may ganitong layunin : subsidy. 

subsistence (sab-sfs-tens) png [Ing] 
1: pananatili; pagpapatulpy 2 : pama- 
maraan upang mabuhay; ang ikina- 
bubuhay. 

sub-sob pnr [Kap HU Pan Tag] 1: 








substance 


840 


suede 



marahas na pagtama ng mukha sa 
sahig o sa anumang mababang rabaw: 
daramudom, subasob 2 : bahagyang 
pagkabaon sa abo, gaya ng iniihaw 
na, lamang-ugat - pnd i*sub*$6b, 

ma*sub*s6b, su*mub a s6b. 

>. . • 

substance (sabs*tans) png [Ing] 1 : 

a mahalagang bahagi o sangkap b uri 
ng materyales na may magkakatulad 
na sangkap 2 : sustansiya 3 : ang 
nilalaman ng anuman 4: Kent anu¬ 
mang uri ng matter na may tiyak na 
komposisyong kemikal 5: densidad 
6 : ang esensiya o diwa ng anumang 
isinulat. 

4 

substandard (sab*is*tan*dard) pnr 

\lng\ : higit na mababa sa paman- 
tayan. 

substantive (sabs-tan-tiv) pnr [Ing] 

1 : hiwalay o nakapagsasarili 2 : may 
solidong batayan 3: Bat hinggii sa 
karapatan at responsabilidad 4 : 
hindi binagong mungkahi, resolusyon 
at iba pa 5: Mil permanente, hindi 
pansamantala 6 : Gra ginagamit o 
itinuturing na pangngalan : sustan- 

TIBO. 

substituent (sab/* tntyu* went) png 

Kent [Ing] : atom o pangkat atomiko 
na pampalit sa ibang atom o pangkat 
na nasa loob ng molecule ng orihi- 
nal na compound. 

substituent (sabs*ti*tyu*went) pnr Kent 
[Ing] : maaaring palitan. 

substitute (sabs*ti*tyut) png [Ing] 1 : 
pampalit; kahalili 2: Gra anumang 
salita na ginagamit na panghalip : 

SUSTITUTO. 

substitution (sabs*ti*tu*syon) png 
[Ing] : paghahalili; pagpapalit: sus- 

TITUSYON. 


substratum (sab*is*tra*tum) png [Ing] 

1 : substance o suson na nasa ilalim 
2: Heo suson o patong ng bato o 
lupa na nasa ilalim ng rabaw 3 : 
batayan o pundasyon. 

sub-8u-ban png Bot : halaman ( Poly¬ 
gonum barbatum) na mabalahibo 
at may bungang itim at makintab : 

BU-KAKAW, KANUBSUBANG, SIGANLUPA. 

sub'te-r6n*e-6 pnr [Esp subterraneo] : 
subterranean. 

x • 0 

subterranean (sab*te*reyn*yan) pnr 

[Ing] 1: nabubuhay, nangyayari, o 
ginagawa sa ilalim ng lupa : subte- 
raneo 2 : lihim; tago : subteraneo. 

subtext (sab-teks) png Lit, Tro [Ing] : 
hindi hayag na paksa sa akdang 
pampanitikan o pag-uusap. 

subtitle (sab-tay-tel) png [Ing] 1: pa- 


ngalawa o dagdag na pamagat ng 
isang akda, aklat, at katulad 2 : naka- 
limbag na paliwanag sa ibabang 
bahagi ng pelikula. 

subtle (sa-tel) png [Ing] 1 : misteryoso; 
mahirap makuha 2 : hindi matapang, 
gaya ng amoy ng pabango 3 : matalas, 
gaya ng isip 4: hindi halata, gaya ng 
panlilinlang. 

subtract (sub-trak) png [Ing] : mag- 
bawas, hal ng kantidad o bilang. 

substraction (sub-trak-syon) png 
[Ing] 1: pagbabawas 2: Mat pama- 
maraan ng pagbawas na may simbolo 
ng minus (-) upang makuha ang hi- 
nahanap na kantidad. 

sub a tra a h6nd png Mat [Ing] : kanti¬ 
dad o bilang na babawasin. 

SU'bung pnr [Hil War] : kapareho; 
katulad. 

suburb (sa*berb) png [Ing] : distrito 
sa labas ng lungsod, karaniwang bi- 
nubuo ng pamahayan : arrabal, ^ 

suburban (sab*ur*ban) png [Ing] 1: 
nasa suburb 2: Alp may makitid na 
isip; walang pinag-aralan. 

suburbia (su*ber*bi*ya) png Alp [Ing] : 
ang suburb, mga tao na nakatira, at 
ang kanilang pamumuhay. 


■ « ^ w w m 

subersiyon. 


yon) png [Ing] 


subversive (su*ber*siv) png [Ing] : 
subersibo. 

subway (sab-wey) png [Ing] 1: daanan 
sa ilalim ng kalsada 2 : lagusan na 
nasa ilalim para sa mga kable, tubo, 
at iba pa 3: riles ng tren sa ilalim ng 
lupa. 

8ub*y£ng png : salubsob. 

succeed (sak*sid) pnd [Ing] 1; mag- 
tagumpay 2: sumunod 3: humalili. 

success (sak'ses) png [Ing] 1: tagum- 
pay 2 : tao na nagtagumpay 3 : pag- 

katamo ng kayamanan, kasikatan, at 
iba pa. 

success de scandals (suk*sey du is* 

kan*dal) png [Fre] 1 : aklat, drama, 
at iba pa na nagtagumpay dahil sa 
eskandalosong tema 2: tagumpay 
na natamo dahil sa ganitong paraan. 

successful (sak*ses*ful) pnr [Ing] : 
matagumpay; maunlad. 

succession (sak*ses*yon) png [Ing] 

1 : pagkakasunod-sunod 2 : paghalili 
o karapatan upang humalili 3: Heo 
serye ng mga fossil na kumakatawan 
sa ebolusyon nito. 

successor (sak*se*sor) png [Ing] : tao 

o bagay na sumunod, humalili, o 

• • 


pumalit : susesyon. 

such (sats) pnr [Ing] 1: ganyan; ga- 

noon; gayon; ganito 2 : sa napakataas 
na antas. 

W 4 

suckling (sak-ling) png [Ing] : bata 
o hayop na hindi pa naaawat sa pag- 
suso; sumususo pa lamang. 

suction (sak-syon) png [Ing] : higop; 
sipsip. 

sud-an png [Hit] : putahe. 
sud-ang png f Seb] : masid. 

su a di png [Ilk] 1: dalisay 2: ganda 3: 
kinang. 

sud'kad png Bot [Bik] : dayandang 2 . 
sudden png : suliran. 
sud*la*n^n png [Seb] : sisidlan. 

sud*l£y png [Seb War] : suklay - pnd 

mag*sud*T^y v sud-la-yi'n, i-sud-lay. 

Sud-16 png [Bik] : kabag. 

suddbng png 1: hugpong; dugtong 
2 : kahoy na nagdurugtong sa araro 
at ugit. 

SU’do png [Ilk] : pansalok na yari sa 
bao ng niyog. 

8ud-ol png [Bik] : alibadbad. 
sfl-dol png Med [Bik] : kabag. 

8iid-ong pnd sud-6'f\gan, mag*sud- 

ong [&?£>] : tunghay. 

suds (sads) png [Ing] 1: bula 2: Kol 
beer. 

stid'sod png [Pan] : sakag. 

sud-s6d png [Bik HU Ilk Seb War Tag] 

1: matulis at bakal na bahagi ng 
araro na bumabaon at bumubungkal 
sa lupa kapag ginagamit: saludsod 
2 : patulak na pagkayod ng anumang 
bagay na nakadikit -/?nrfsud*8U'rfn, 

su*mud*86d, i*pa a 8ud # s6d. 

sud'sud png Bot [Bik Tag] : damo 
(Cyperius iria) na natatagpuan sa 

bukas at basang pook. 

* * 

8ud-8U*gid png Lit [Pal] : kuwentong- 
bayan. 

sud’yd png 1: tatsulok na bahagi ng 
tela na inilalagay sa layag o damit 
upang kumapal at maging masinsin : 
gore 2: [Hil Seb] i sisi - pnd mag* 
sud'yd, 8ud*ya*6n. 

8ud*yang png [Hil] : matulis na tinik 
na bumaon sa paa. 

sud-yot png [Hil War] : sulsol 1 - pnd 

mag*8ud a yot. i*8ud*yot. 

sue (su) png [Ing] 1: maghabla; mag- 
demanda 2 : makiusap; humiling 3 : 
magpedsyon sa hukuman. 

suede (sweyd) png [Ing] : gamusa. 











Pi'll 


i mm.. 


3 



Suez Canal 


841 


suhestiyon 


Su&z Canal (su-wez ka*nal) png [Ing] z 
lagusan ng mga barko na nag-uugnay 
sa Dagat Mediteraneo at Dagat Pula; 
pinakamaiklmg ruta sa dagat, papunta 
at pabalik sa Europa at Asia. 

sufficient (su-ff-syent) pnr [Ing] 1: 
sapat 2 : may kakayahang buhayin 
ang sarili : self-sufficient. 

suffix (sa-fiks) pngGra [Ing] z hulapi. 

suffocate (sa-fo-keyt) pnd [Ing] 1: 
sakalin o patayin sa pamamagitan ng 
pagputol ng hininga 2 : maghirap sa 
paghinga. 

suffrage (saf-ridz) png [Ing] 1: kara- 
patang bumoto: suprahiyo 2 : opinyon 
na nagtataguyod sa isang mungkahi: 
suprahiyo 3 : dasal ng pari sa misa : 

SUPRAHIYO. 

suffragette (sa-fra-dyet) png [Ing] z 
babae na nagtataguyod ng karapatang 
bumoto sa pamamagitan ng organi- 
sadong pagkilos o protesta. 

suffragist (sa-fra-dyist) png [Ing] : 
tao na nagtataguyod ng karapatan 
sa pagboto : suprahista. 

Su*fi png [Mus] t : mistika 2: kasapi 
ng alinman sa order ng mistikong 
Islam. 

% 

Sufism (su-fi-zim) png [Mus] : siste- 
mang mistika ng mga Sufi. 

su*ga png [Esp soga] 1: mahabang 
lubid na itinatali sa hayop kapag 
nais itong makapanginain sa bukid 
o parang 2: [Ilk] tulos na inilalagay 
sa lupa at ginagawang bakod. 

su*g£ png 1: Zoo muong 2: [Tau] 
araw. 

su-ga png 1: dampol o tinang kulay 
kayumanggi 2: [HU Seb War] ilaw. 

su*g£ a bang png: pagpasok nangpa- 
lihim sa teritoryo ng kaaway. 

SU*gad png [War] : pangyayari o pag- 
kakataon. 

su a g£l png [Esp jugar] 1: anumang 
larong may pusta 2 : pakikipagsapa- 
laran sa anumang gawain - pnd 

mag a su a g£i, i a su a g£l, su’ga a l6n, 
su a mu a g£i. 

su a gd*lan png [Esp jugar+Tag an] : 
pook na pinagsusugalan : gambling 

DEN. 

su*gan*d6 png Bot: oregano, 
sug-ang png [War] : tungko. 

su*gd*nib png [Bik] z sfbi 1 . 

* 

su*ga*ok pnr : masubsob. 

su*ga*p£ png 1 : lasenggo o lulong sa 
ipinagbabawal na gamot: duhapa 2 : 
maliit na lambat na karaniwang may 



mahabang hawakan. 

sugar (syu-gar) png [Ing] 1 : asukal 
2: Kent alinman sa mga pangkat ng 
mga carbohydrate na kristalina, ma- 
tamis, natutunaw sa likido, at nakikita 
sa mga halaman 3: matamis na pana- 
nalita. 

sugar beet (syu-gar bit) png Bot 
[Ing] z uri ng beet ( Beta vulgaris) na 
pinagkukunan ng asukal. 

sugar cane (syu-gar keyn) png Bot 
[Ing] : tubo. 

sugar-coated (syu-gar kow-ted) pnr 
[Ing] 1 : hinggil sa mga pagkain na 
nababalutan ng asukal 2 : ginawang 
kaakit-akit ang panlabas na anyo 3: 
labis na sentimental. 

sugar-daddy (syu-gar da-di) png 
[/ng] : matandang lalaki na nagbibi- 
gay ng labis na regalo sa babaeng 
malaki ang pagkabata sa kaniya. 

su*ga*r6! png [Esp jugador] z tao na 
madalas magsugal var hugador. 

su a g& a sog png z galugad. 

Su-gat png [Hil] : Salubong. 

su*gat png [Kap Ilk Pan Tag] 1 : anu¬ 
mang hiwa, gasgas, saksak, at iba pa 
sa katawan lalo na kung napinsala 
ang balat: lesyon, lugad 2 : Idy anu¬ 
mang sakit ng damdamin; sama ng 
loob -/mdmag*si5*gat t su-g^-tan, 
su*m6-gat 3: [Hil] libing 4: resu- 

reksiyon. 

sug*bd png 1: [Bik Pan Seb War Tag] 
pagsugod o pagsagasa sa apoy o 
anumang panganib : dusmag, siblok 
J2z pagsalunga sa agos o kalakaran 
3: [Bik Hil Seb War] ihaw - pnd su- 
mug*b£, i # sug*b^ f sug*ba*mn. 

sug-b^-sug-ba png Zoo [Hil] : gamu- 
gamo. 

Sug-bo png [Seb] : sinaunang tawag 

sa Cebu 

sug a b6 png 1 : [Bik Tag War] pagbu- 
buhos ng tubig upang patayin ang 
apoy 2: [Bik Hil Tag] pagsisid. 

Sug*bo-4*non png: sinaunang tawag 

sa Sebwano. 

sug*bong png [Seb] z balikat. 

suggest (sad-yest) pnd [Ing] 1 : mag- 
mungkahi 2: magpahiwatig 3: manga- 

hulugan. 

suggestion (sad-yes-ti-yon) png [Ing] 
1 : mungkahi 2 : pahiwatig. 

suggestive (sa-dyes-tiv) pnr [Ing] 1 : 
nagpapahiwatig 2 : nagpapahiwatig 
ng anumang mahalay o hindi nara- 

rapat. 


su-gid png 1 : [Kap Tag] sipag, sikap, 
o tiyaga sa gawain 2: [HU Seb] salaysay. 

su*gi*d^*non png Lit [Man] : kuwen- 
tong-bayan. 

su*gi*gi png 1: patpat na may bulak 
at ginagamit sa panggagamot o pag- 
lilinis ng sugat at iba pa 2: [Kdp Pan 
Tag] sapilitang pagpapainom ng 
gamot sa pasyente 3: paghihiso ng 
ngipin 4 : pagsurot o pagduldol ng 
daliri sa kapwa. 

SU a gi*id*non png Lit [Hil Seb] : kuwento. 

sug-kod png [Bik] z patnubay. 

sug*mat png [Seb War] z sumpong. 

sug-nod png [ Seb] z gatong. 

su*g6 png [Bik Hil Seb War Tag] 1: 
pag-uutos sa isang tao bilang kinata- 
wan 2 : sinumang tumutupad ng 
tungkuling kinatawan ~^mdi*SU*gd, 

mag*su*g6 3: embahador. 

su*god png 1: pagtungo nang mada- 
lian sa isang pook 2 : pagdaluhong 
o pagsalakay sa kalaban 3: [Ilk] suyod 
4: [War] kamandag ng ahas. 

su*g6k pnd mag"su*g6k, su*gu-kin s 

araruhin ang bukid sa ikalawang 
pagkakataon. 

su*g6k pnr : maikli ang leeg. 

SU-g6ng png [Seb War] 1: bumbong 2 
2 : tukil. / 

su*got png [Ilk] z punlang pampalit 
sa nabubulok o lantang halaman. 

sug a p6l pnr [IUj] : mapurol ang talim. 

sug*p6 png 1 : maagap na pagsawata 
sa anumang ipinapalagay na masama - 
pnd sug a pu a in v ma a sug a po, i a pa a 
sug*po 2: Zoo alinman sa mala- 
hipong crustacean (family HomandaT) 
na malaki Cf hipon, ulang : banggan, 
bingalo, buyod, hanlilitik, padaw, 


prawn 


hugpong 


sug-yot png [Hil Seb] 1 : mungkahi 
2 : sulsiil. 

JU a hd png Bot : sitrus {Citrus parodist) 
na may bungang dilaw ang balat, 
maasim at makatas ang laman: aslom, 
baungon, blungkut, kabugaw, lukbAn, 
pomelo . 


su a hd png Bot [Hil] : kabuyaw. 

su-h^g png [War] : panganay. 

su-hay png 1 : tukod na ikinakatang 
o isinasandig sa bagay na mabuway 
2 : pansamantalang tangkilik o tulong: 

sammaked - pnd s\} m hA m yan, mag a su a 
hay, i-pan a sii a hay, i a su a hay. 

su-h^y pnr [Bik] : hiwalay. 
su-hes a ti a y6n png [Esp sugestion] : 









suheto 


842 


suko 


mungkahi. 


su-he-to png [Esp sujeto ] : pamama- 
raang nagpapawasto o nagpaparusa; 
pagdisiplina, hal sa anak. 


SU*h? pnr 1: [Bik Seb War Tag] ipina- 
nganak nang una ang paa 2 : magka- 
taliWas o magkasalisi ang posisyon 
sa paghiga. 

Su*h6 png [ War] : lehitimo at malapit 
na kamag-anak. 


su*hol png 1 : [Bik HU Tag] pagbibigay 
ng salapi o anumang mahalagang 
bagay sa maykapangyarihan kapalit 
ang anumang pabgr : bribery, hiphip, 
iagay 5 , pakep, suiub 2: [HU Seb War] 
suweldo; sahod -pnd mag*su*hol, 
i*su*hol, su-hu-ian. 


su*hong png Zoo : lalaking kuliglig. 
su-hot png : alo. 

suicide (swi-sayd) png [Ing] 1 : a 
patiwakal b tao na nagpatiwakal 2: 
anumang kilos na ikapapahamak ng 
sarili 3: Mil operasyong lubhang 
mapanganib. 


sui generis (su-wf dye-ne-ris) pnr 
[Lat] : kaisa-isa at natatangi. 

su*Ht pngMit. [/go] : 
ng pangitain. 


ibong nagsasabi 

* 


Slidk png [57] : platito. 

suit (sut) png [Ing] 1 : ternong damit 
2 : sakdal; demanda 3 : alinman sa 


mga set ng baraha, gaya ng clover, 
spade, heart, diamond 4: hiling; ka- 
hilingan 5: panliligaw; panunuyo. 

SU-lt png : pagbunot o pagtanggal sa 
pamamagitan ng paggamit ng dulo 
ng pantikwas. 

suit (sut) pnd [Ing] : umakma, tu- 
mugma, hal sa panlasa o pag-uugali. 

suitcase (sut-keys) png [Ing] : maleta. 

suite (swit) png [Ing] 1 : set ng mga 
magkakasama, lalo na ang mga silid 
sa hotel 2 : sopa, silya, at iba pa na 
may magkakatulad na disenyo. 

suitor (su*tor) png [Ing] 1 : manliligaw 
2 : tao na n; 



su*ka png [Bik Kap HU Seb War Tag] 
1: paglabas sa bibig ng anumang ki- 
nain o ininom 2 : anumang inilabas 
sa bibig mula sa tiyan Cf lungad, 
luwA : sarwA, utA - pnd mag*su*k£, 
i-su-ka, su-mu-ka, su*k£*han. 


su*kci png [Seb Tag War] : likido na 
mula sa pinaasim na tuba, alak, o 
serbesa. * 


&wk&bpng [Pan] : kaning naiiwan sa 
pagitan ng kaldero at dahon ng 
saging na ipinansapin dito. 


SU‘k£b pnr 1: [Kap Tag] taksil; traidor 
2: [Bik Kap Ilk Tag] bahagyang bukas, 
tulad ng talukab ng talaba 3: naka- 
yuko habang dumaraan sa ilalim ng 
isang mababang hadlang. 

SU-kcid png [Kap] : sukat -pnd mag* 

su*k£d, i*su*kdd, su*mu*k£d. 

su-kad /mdmag*su*kad, su*mu*kad, 
i*pan*su*kad [Hii Seb War] : mag- 
sandok ng pagkain; maghain. 

su*ka*i*dan png [Bon] : ritwal sa pag- 
hiling ng ulan. 

su*kal png [Kap Tag] 1: duming nag- 
kalat; basura 2 : damong nagkalat - 
ma*su*kal 3: [Ilk] antidote. 

s u • k£ I png [ Tau] : asukal. 

su*k£*mod pnr [War] : sungaba. 

su*ka*r6n pnr [Esp socarron] : tuso. 

su*kat png 1: haba, lapad, o laki ng 
anuman : sukad, takus 2 : dami ng 
laman ng anumang takalan : sukad, 
takus 3: Lit biiang ng mga pan tig s^' 
taludtod: metro -^n^mag*su*kat, 
i*su*kat, i*pa*su a kat, su*mu*kat, 
su-ka-tin - pnr su*k£t. 

su*kat pnb 1: sapat o husto, hal “Su¬ 
kat na.” 2 : kaagad-agad; kapagdaka. 

Su*kat! pdd : katagang nagpapaha^g 
ng pagkamangha o hindi pagsang- 
ayon, ^/“Sukat ba namangsumama 
kay Gil!” 

suk*bit png [ Tsi Kap HU Pan Seb Tag] : 
paglalagay o pag-ipit ng anuman sa 
pagitan ng salawal o sinturon at bay- 
wang Cf suksok : habay -pnd i*suk* 

bit, mag*suk*bit, suk*bi*t^n. 

suk*bi*tan png [sukbit+an] : pook o 
bagay na pinag-iipitan ng anuman. 

suk*d£l png [Ilk] : sungkit. 

suk-dan pnt : kahit na. 

suk*dip png [Ilk] : anumang atip na 
kugon, nipa, o dahon ng niyog, at 
ginagamit na pangkompone ng 
bubong. 

suk*du*lan png, pnr [sukdol+an] 

1 : abot sa hanggahan o dulo 2 : dulu- 
han; tuktok; tugatog. 

SU*ki png [ Tsi Bik HU Seb Tag War] : 
tao na dati nang bumibili o tuma- 
tangkilik ng anumang produkto at 
karaniwang nabibigyan ng diskuwento. 

su*kib png [Ilk] : suhol. 

su*kfb pnr : nakasuksok na kamay sa 
pagitan o loob ng damit upang mai- 
nitan. 

su-ki*h^rt pnr [Pan] : suwail. 

SU-kir png [Ilk] : suway - pnd su*kf* 
rin, su-mu*kir. 


su*ki*yi*ki png [Jap] : putaheng kame, 
tokwa, sibuyas, at iba pang gulay na 
may toyo, sake, at asukal. 

suk*lad png [Ilk] 1 : pala 2: sungay 
ng baka na yupi. 

4 

suk*!4m png [Kap Tag] 1 : pagkari- 
marim; pandidiri 2 : labis na pagka- 
inis o pagkagalit : dukA, duway. 


suk-lang png [Bon] ; putong sa likod 
ng ulo ng mga batang lalaki at may 
taling paikot sa noo. 


suk*l£y prig [Tsi Bik Tag War] 1 : 
kasangkapang metal, kahoy, o plastik 
na may mga tila ngipin at ipinang- 
aayos ng buhok 2 : pag-aayos ng buhok 
sa pamamagitan nito : comb, husAy, 
sagaysAy, sudlAy -pnd mag*suk*l^y, 
i*suk*l^y f suk*la*y6n, suk*Ia*yin, 
i*pa*suk*lay. 

suk*ii png [Tsi Kap Seb Tag War] 1: 
halagang ibinalik matapos magbayad 
ng salaping buo 2: ganti o kapalit ng 
anumang ginawa sa kapuwa - pnd 

suk*li*£n, mag*suk*li, pa*suk*li*6n, 
i*suk*lt. 


sukdib pnr: nakayuko kung tumingin; 
hindi makatingin nangderetsahan 
sa kausap, pinaniniwalaang palatan- 
daan ng masamang asal o kataksilan. 

suk*lit png Mus [Kal] : paraan ng 
pagtugtog ng gangsa. 


suk*lo png 1 : pagkalinsad o pagkaba- 
luktot ng buto dahil sa labis na bigat 
ng dala 2 : takip na pangalaga ng 
dulo ng anumang bagay Cf suklot. 

suk*i6b png [Bik Hil Tag] 1 : takip ng 
sisidlan 2 : pagtatakip ng anuman 3 : 
pagpapatong o pagtataob ng isa sa 
isang nakatihaya - pnd suk*lu*b&n, 
mag*suk*lob, i*suk*l6b, pag*suk* 
Iu*bin 4: hugpong, tulad ng mga 
cylinder ng sasakyan. 


suk*l6t png : takip ng mga dulo ng 
daliri upang mapangalagaan. 

sukdub png [Kap] : saklob 1 . 

suk*mat pnd mag*suk*mat, i*suk* 

mat, suk*m^*tan [War] : harapin; 
pamukhaan. 


suk*mon png [Ilk] : pag-inom ng anu¬ 
mang katutubong alak sa tindahan. 

suk*na png [Seb] : hamon; tanong 
panghamon. 


SU*ko png [Bik Tag] 1: pagtanggap 
n g pagkatalo 2: kusang pagharap ng 
salarin sa maykapangyarihan 3 : 
pagpapahuli o pagpapabihag : ampo, 

Angka -/wdsu*mu*kd, i*su*kd, su* 
ku*an, pa*su*ku*in 4: [HU] : kalahati. 

su*ko pnr : sayad na ang ulo; nasa 
sukdulan na var suko. 




sukob 


suliranin 


843 



k 

su*kob png : lambat na ginagamit sa 
panghuhuli ng dalag. 

SU'kob pnr 1 : magkasama sa iisang 
silungan o kanlungan 2 : pagiging 
magkasuno : mitArong, sAngkob - 

/mdsu a mu a kob, i*su a kob, pa-su-kii* 
bin, maa a su a kob. 


bin, mag*su*kob. 

su*k6d png [Seb] : sukat. 

su-kol png 1: pagkapikot sa hinuhuli 
2 ; paghuli nang harapan sa isang 
gumagawa ng masama -pnd ma a SU a 
kol, su a kudin. 

SU*k6l pnr 1: ginipit; nakubkob 2: 
nahuli sa akto; napikot: saluput. 

su*kong png : bigkis ng yantok na 
may bilang na 25 : kagqd, manAda, 

manoho. 

su‘k6ng png [Pan\ : sulok. 

su a kot png 1: pagyuko ng ulo dahil 
sa hiya, takot, o pagkatalo 2: pagpa- 
pakumbaba ng dating mataas. 

Sli*k6t png [Hil Seb War ] : singil. 

Suk’Sok png Bot [ Kap ] : dawag. 

Sllk*s6k png 1: [Bik Hil Hk Pan Seb Tag] 
paglalagay ng anuman sa pagitan, 
loob, o gilid ng anuman tulad ng 
dingding, bulsa, at iba pa 2 : pagba- 
balasa ng baraha 3: pagtitipid upang 
makapag-impok - pnd i*suk*s6k, 
mag a suk a sok, i*pa*suk*s6k. 

suk-suk png 1: Zoo [ Hil] butiki 2: 
[Kap] tinik. 

SU'kurs£l png [ Esp sucursal] : ahen- 
siya; sangay. 

sud& png [Ilk] 1: unang tubo na ka- 
katasin 2: unang prutas o dahon na 
kinuha bago ang anihan. ' 

SU*I6 png 1: hiyas na makinang 2: li- 
wanag o kinang sa bibig ng ilang uri 
ng rep til 3: [Hil] suloy. 

su*l£g*ma png [ Hil] : taya. 

sud£k png: kulo o pagkulo ng tubig. 

sudd'ke png [Esp zulaque] : pino at 
mahabang pinagtabasan ng kahoy 
na ginagamit sa pag-eempake. 

Sudani png 1: Sin [Kap Hil Ilk Mag 
Tag] borda o disenyo sa banig o tela 

2: [Ilk] silaw. 

sud6m*baw png [War] : sakag. 

sud&nrrbi png [Kap Tag] 1: dagdag 
na balangkas sa bahay : patakbA, suyab 

2 : munting silid : patakba, suyab. 

* 

sudang png : umbok ng lupa sa pa- 
ligid ng tanim o halaman. 

sudang pnd mag a sudang, su a mu a 
lang, sud6 a ngin [Hil] : salubungin 

nang harapan. 

SU a l£*noy png : lakad na pagewang- 


gewang tulad ng sa lasing. 

sud£ a pa png [Esp solapa] : varyant 

ng solapa. 

suda-pi png: kamay o paa na labis sa 
karaniwang bilang ang daliri: awaray. 

sud£ a po png [Kap] : lipad; paglipad. 

sud£*si png Bot 1: albanaka 2: punong- 
kahoy ( Ocimus basilicum) na may 
makapal na dalion, at luntiang bunga: 

TABAW. 

SU a l£ a Sod png 1 : tikin na may pang- 
gupit ng damo sa dulo 2 : pag-amoy 
nang kumikinig ang sungot 3: pag- 
tutulak ng anuman nang pasudsod. 

suda-su a la a si a han png Bot : yerba 
(Leucas lavandolifolia) na may da- 
hong ginagamit na gamot sa sugat: 

SALITA. 

sudat png [Kap Mag Pan Tag] 1: 
liham 2 : pagguhit na likha ng lapis, 
bolpen, at iba pang pansulat -> pnd 

SLITTludat. 


mag*su*ia 

i-pa-sudat 


png: liham o 
tv : kaligrapiya 


suday png [Tau] : ato. 

sud£y pn^su a la a y6n, su a la a y6n, su a 
mud^y [Seb] 1: subok 2: tukso. 

sul a bot png [Ilk] : biglang pagsulpot. 

sul-d^ png [Bik Hil Seb Tag War Esp] : 
hinang. 

suhding png Bot [Pan] : hinggiw. 

sud£*ras png Ark [Esp solera] : isa 
sa mga magkaagapay na hanay ng 
kahoy, bakal, o konkreto na sumu- 
suhay sa bigat ng sahig o kisame : 

sal as A. 

stil*fa png [Ing] : anumang gamot na 
nakukuha sa sulfanilamide. 

sulfa drug (sul-fa drag) png [Ing] : 

sulfonamide. 

sulfanilamide (sul-fa-mda-mayd) png 
Med [Ing] : gamot panlaban sa bak- 

terya. 

sulfate (sul-feyt) pngKem [Ing] : salt 
o ester ng sulfuric acid : sulphate, 

sulpato . 

sulfonamide (sul-fon-a-mayd) png 
[Ing] : alinman sa pangkat ng mga 
gamot na may estukturang kemikal 
na kaugnay ng sulfanimide, ginaga¬ 
mit na panlunas sa mga sugat, paso, 
at impeksiyon : sulfa drug, sulpho- 

NAMIDE. 

sul a fur png Kern [Ing] : di-metalikong 
element na may iba’t ibang anyo, 
dilaw, kristalina, solido ang pinaka- 
ordinaryo, may asul na ningas kapag 


sinunog, may mabahong amoy, at 
ginagamit sa pulbura at posporo 
(atomic number 16, symbol S) : 
asupre, sangyawA, sulphur 2: anu- 
mang katulad o naglalaman ng sulfur: 
sulphur 3 : bagay na pinaniniwalaang 
bumubuo sa kidlat at apoy na mula 
sa impiyerno : asupre, sulphur 4: 
Zoo uri ng dilaw na paruparo (family 
Pieridae) 4: kulay na luntiang dilaw : 
sulphur. 

suhhog png [War] : repleksiyon ng 
ilaw. 

> 

sudi png 1: [ Ilk] sulok 2: [Kap] suwi. 

sudib png 1: Zoo [Kap Tag] pinaka- 
maliit na uri ng paros 2 : puwang o 
espasyo sa pagitan ng dingding at 
sahig, kisame at itaas ng dingding, o 
ilalim ng kama 3: lihim na sisidlan 
sa loob ng kasangkapan. 

sudi a b&w png Mus [Iby] 1 : gimbal 2: 
musikang likha ng pangkat ng dala- 
wang gangsa, dalawang tambol, at 
pares ng barang bakal. 

sudid png 1 : paggawa ng sinulid sa 
pamamagitan ng ruwedang suliran 
2: Zoo uri ng isda. 

sudfd png Zoo : dalagang-bukid. 

sudi-gi png\ : kasangkapang pamba- 
libol 2 : palaso; sibat. 

sudi a hi a ya png [Esp cebsta] : nilalang 
rattan o yantok na ginagamit sa upuan 
o kama. 

sudhkap png: paa ng hayop na tulad 
ng sa baboy, ; kambing, at iba pa : 
KUKOD. 

su a li a ling png : kaguluhan ng isip; 
pagkataranta. 

sudiding pnb : sulinding. 

SU a iim a p^t pnr : duling. 

sudrnaw png [ST] : ritwal. 

su a lin a ding pnb : patagilid na pagti- 
ngin : suliling. 

Sliding png 1: Mus [Bil JM Mag Pal 
Sml Sub Tau Tirjqk] : plautang pam- 
bibig na may singsing na dahon sa 
ihipan : dagoyong, falendag, gilan- 

TOY, HULAKTOB, INSI, KOLASING, KUNSI, 
LANTEY, LANTOY 2 , POLUYPOY, PULAW, 
SAGUYSUY, SOLELI, TIWALI, TQMPOY 2: 
[Kap Tag] pasuray-suray na paglakad 
nang walang direksiyon Cf tuliro. 

sudrpa png Bot : malabayabas. 

sudi-r^n png [Kap Tag sulid+an] 1: 
karete; ikiran 2 : pagawaan ng sinulid: 

sudlAn. / ( 

su a li a ri a nin png\ : anumang bagay na 
hindi agad mapagpasiyahan at ma¬ 
il its* ; PATALIGBAN. PROBLEMA, SURUL- 











suliraw 


844 


sumatanon 


malungkot 



sudi-rgw png [ Seb ] : irap. 

SU’Iit png 1: [Kap Hil Tag\ anumang 
itinakdang pamantayan na dapat 
lampasan 2: [ Kap Tag] pag-uulat o 
pagpapaliwanag : asoy, paliwAwa 3: 
[Bik War Tag] pagsasauli nang mali- 
wanag sa anumang hiniram 4 : antas 
ng pakinabang sa puhunan. 

SU-lit png [Pan] : lupit. 

suldgt png [Ilk] : pasak 1 . 

sudd png [Bik HU War Tag] t: pan- 

tanglaw sa gabi na yari sa buho at 

may damo o basahan sa isang dulo 

para magningas : banwag, bulubran, 

iwag, torch 2 : anumang katulad na 
pantanglaw. 

Sudod png : pangkat ng mga tao na 

nakatira sa paanan ng bundok ng 
Iloilo. 

$ud6d png [Seb War] : pasok 1 . 

suddg png [ War] : agos o daloy. 

sudok png 1: pun to na pinagtatagpuan 
ng mga guhit o rabaw : kanto 2 , 

PAJV1USURAN, PILIW, SUKONG, SULI 2l 

alinmang dako xxsi kubli o tago: pamu- 

SURAN, PILIW, SUKONG, SULI. 

sudof png : usbong. 

suddn png [Pan] : ag&hi. 

sudong png [Bik HU Ilk Pan Seb War 
Tag] 1: anumang kilos na patungo 
sa unahan o harapan; progreso; 
pag-unlad 2 : pagpapatuloy ng anu¬ 
mang ginagawa 3: proseso 4: [Hil 
Seb] salakay 4: pagtutulak; pagganyak 

-/mdi-sudong, su-mu-long, mag- 
sudong. 

su-lo-su-lo pngBot [Bag] : pangungan. 

SU*l6t png [Pan Tag] 1: pagpapasok 
ng anuman sa butas : kulkog, sulsog, 
tuhil 2 : sundot na pinararaan sa 
butas o siwang 3: Kol paninira sa 
kapuwa upang maalis sa gawain at 
mapalitan ng gumawa ng paninira — 

/mdi-sud6t, sudu-tm, ma-nud6t, 

i-pa-sudot, sudu*tan. 

su-loy png : usbong; sibol : sula 3 . 

su-l6y png : hermen. 

sul-pg png : tarugo. 3 

Sul-pgk png 1: laruang baril-barilan * 

ng bata 2 : pagpapasok ng bagay na 5 

matigas sa butas 3: pagsusuot ng 

damit nang hindi namimili 4 : ka- * 

sangkapang nagpapaningas ng apoy 

na may tubong yari sa sungay ng ka- 

labaw, matigas na kahoy, garing, at 
iba pa. s 

sul-pa-ngk pnr : ipokrito. 


sul-pg-to pnr [Esp sulfato] : sulfate. 

sulphanilamide (sal fa m la mayd) 
png [Ing] : sulfanilamide. 

s 

sulphate (sabfeyt) png Kem [Ing] : 
sulfate. 

sulphite (sal-fayt) png Kem [Ing] : salt 
o ester ng sulphurous acid. 

suiphonamide (sal-fo-na-mayd) png 

[Ing] : sulfonamide. 

sulphur (sal-fur) png Kem [In$ : sulfur. 

sul-pi-kd pnr : sinungaling; bulaan. 

sul*si png [Kap Ilk Tag Esp zurcir] : 
pagtahi sa sira ng damit, sako, lambat, 
at katulad —pnd mag-subs*, sul-si* 
hfn, sul-si-hdn, i-sul-si. 

sul-sog png [HU] : sulot. 

sul-s6l png 1 : [Bik Hil Ilk Iba Seb Tag 
War] pagsasabi ng mga bagay na 
lalong ikagagalit ng sinabihan; 
pag-uudyok ng galit: kiwkiw, sudyot 
2 : pagpapaliyab o pagduldol ng 

apoy-/mdmag-sul-s6l, sul-suddn, 
i-sul-sol. 

sdi-ta png [Esp soliar] : pagpapakawala; 
pagpapalaya. 

sul-th-da png [Esp soltada] : varyant 

ng soltada. 

sul-ta-d6r png [Esp soUador] : varyant 

ng soltador. 


sa anumang bagay 2 : pagkasawa o 
pagkaumay sa pagkain. 

udul png [Kap] : usbong ng halaman. 


sul-tdn P n g [Esp Ara] : mataas na 

pinuno. 

sul-td-na png [Esp Ara] 1: a pasas na 
walang buto at ginagamit sa paggawa 
ng keyk, pudding, at iba pa b ubas 
na pinagmumulan nito 2 : ina, asawa, 
o anak na babae ng sultan. 

sultanate (sul*ta*neyt) png [Ing] : 
sultanato. 

sul*fa*n4*to png [Esp] 1: teritoryo ng 
isang sultan : sultanate 2 : ang tang- 
gapan, posisyon, o lawig ng panu- 
nungkulan ng isang sultan: sultanate. 

Sul-tin Ku-da-rdt png\:Kas bantog 
na lider Magindanaw na patuloy na 
nagtanggol laban sa kampanya ng 
mga Espanyol 2: lalawigart sa gitnang 
Mindanao ng Filipinas, Rehiyon XII. 

sul-tf png [Seb] : sabi. 

sul-ti png [Seb] : wika. 

Sljl-tip png [Ilk] 1: tunog ng silbato 
2 : pi to; paswit. 

Sudu png : lalawigan sa Kanlurang 
Mindanao ng Filipinas, kabilang sa 
Autonomous Region of Muslim Min¬ 
danao. 

t 

sudud pnd mag-sudud, su*mu-lud, 

i-su-lud [Kap] : magsuot; isuot. 
sudu-k^-sok png 1: yamot o pagkainis 


: sudut png [Kap] : susi. 

sul-wak png [Bik Seb] : simbuyo. 

1 sul-wak pnr [Bik] : awak. 

sul-y£k png : anumang pangit sa pa- 
5 ningin : monstrosidad. 

sul-y^ng png : kawayang panghuli ng 
isda Cf tukil. 

sul-y^p png [Kap Tag] : panandalian 
: at mabilis na pag-uukol ng tingin sa 

* isang bagay Cf silay : pasikyap, siplat, 
taldiyap - pnd su-mul*ydp f sul- 
ya-pgn. 

sul-y^-sid png Zoo : ibon na kahawig 

r ng bibe. 

sul-ydw png [ Tsi\ : malaking mangkok. 

sul*y6 png [Kap] : mangkok. 

% 

sum (sam) png [ Ing] : kabuuang bilang 
o dami kapag pinagsama ang dalawa 
o higit. pang bagay. 

su-ma png [Esp] 1: kabuuan 2: Mat 
pagbubuo o pagsasama ng dalawa o 
higit na marammg kantidad, sinisim- 
bolo ng + : addition, adisyon - pnd 

mag’su-ma, su'm^*hin, i'su*ma, 
i-pa-su-ma 

su*md png Bot : baging ( Arcangelisia 
flava) na may dilaw na kahoy at 
ginagamit na pamuksa ng mikrobyo: 

ALBUTRA, LAGTANG, UPLIG. 

su-mad png [Seb] : anibersaryo. 
su-mag pngBot [Kap] : diladila. 

I . # 

su-man png [Bik Hil Kap Ilk Pan Seb 
Tag War] : kakaning binalot sa dahon 
ng saging o niyog : budbod, ibos, ku- 
rukod, sinuman — pnd mag-su-man, 
i-su-man, su-m^-nin, I-pag-su-man, 

mag-pa-su-man. 

su-man-dt png [Mrw] : bingwit. 

su-mang png Is pagsalungat; pag- 
kontra 2: [Bk] anumang yerba, ritwal, 
o orasyon na pangontra sa masasa- 
mang espiritu o kagat ng ahas. 

su-mg-ngid png [Kap] : gilid. 

su-mgr-ya png [Esp sumaria] 1: pag- 
bibintang 2 : pormal na paghahabla. 

su-mgr-yo png Pol [Esp sumario] 1: 
panimulang pagsisiyasat 2: buod; 
lagom. 

su-mat png 1: [War] impormasyon; 
kabatiran; balita 2 : pagsasalita at 
paglalakad habang natutulog : so- 

NAMBULO. 

su-ma-ta*n6n png Lit [Seb] : alamat. 




















MIJM. II 


sumaya 


845 


Sunday 




* m 

' « 4 

¥ 

8U*m£*ya png Zoo : uri ng kuwago. 

8um-b6 png : patunog na gawa sa ka- 
wayan at bull, karaniwang ikinakabit 
sa saranggola. 

sum*ba*bdy pnr: baba. 

sum-bag png [Seb] : suntok; dagok. 

sum-bag png [Hil] : dagok. 

SUm-b£l png : pag-urong sa kasun- 
duan. 

sum-bal ^ndmag-sum-bal, su-mum* 
bal, sum-b6*lan [Hil] : sulsulan. 

um*ba*IMo png Kol : sombrero. 

8um-b6ng png : sungkal. 

sum-bang-t&-e png Zoo : uri ng kuli- 
sap (family Carabidae) na ipinapain 
o ipinakakain sa ibang kulisap. 

sum-bdt png [Kap Tag] 1: pagsasabi 
sa iba ng mga bagay na naitulong 
upang ipamukha ang utang na loob 
nito : buyboy, tamo, tungboy 2: pani- 
nisi 3 : paghahalo ng gin to at pilak 
4: [Pan] pakikipagpalitan ng kala- 
kal -/md ma-num-b&t, sunvba*t6n, 
i-sum-b6t. 

sum-bay png [ Mrw ] : sagot. 

sum-bT png : dagok, karaniwang sa 
ilong o mukha. 

sum'bf'kal pnr [Bik] : suwafl. 

sum-bl-lang png Zoo : uri ng hito na 
nabubuhay sa tubig alat. 

sum-bl-lfng png [HU] : matulis na 
sibat gawa sa maliit at mahabang 
kawayan. 

sum-b6 png : liwanag ng kandila o 

lampara. 

* 

sum-bol png: bulaklak ng tambo. - 

sum-b6ng png [Hil Seb Tag War] 1 : 
pagpapabatid sa kinauukulan ng 
anumang gawa o pangyayari na hindi 
mabuti : dalem 2: sakdal; habla - 

pnd mag*8um*b6ng, i-sum-b6ng, 
l-pag-sum-bdng 

sum-bu-kot png Zoo [Mrw War] : 
espada 3 . 

sum-bu-ngd-ra png [Hil Seb Tag War 
sumbong + Esp era] : tao na mapag- 
sumbong, sum-bu-ng6-ro kung lalaki. 

sum-lang pnr [Pan] : labag. 

summa (su-ma) png [Lat] 1: buod ng 
anumang pinag-usapan 2: panguna- 
hing bahagi ng isang bagay. 

summa cum laude (su-ma kum law- 
de) png [Esp Lat] : pinakamataas na 
karangalan sa pagtatapos sa kolehiyo. 

summary (sa-ma-n) png [Ing] : buod-. 

* • 

summary execution (sa-ma-ri eg- 
sek-kyu-syon) png [Ing] : pagpatay 


pagkaraan ng minadaling paglilitis 

Cf EXTRA-JUDICIAL EXECUHON, SALVAGING 3 . 

• . « 

summer (sa-mer) png [Ing] : pana- 
hon sa pagitan ng spring at autumn 
sa hilagang hemisphere, mula sa 
summer solstice hanggang sa autum¬ 
nal equinox, at sa timog hemisphere, 
mula sa winter solstice hanggang sa 
vernal equinox : tag-araw 2 . 

summer school (sa-mer is-kul) png 
[ Ing] : paaralan kung tag-araw, lalo 
na sa isang unibersidad. 

summer solstice (sa-mer sols-tis) 
png Asn [Ing] : solstice, karaniwan 
tuwing 21 Hunyo na tanda ng Simula 
ng summer sa hilagang hemisphere 

Cf WINTER SOLSTICE. 

summit (sa-mit) png [/ng] : taluktok; 
tugatog. 

summit meeting (sa-mit mi-ting) png 
[Ing] : pagpupulong ng mga pangulo 
ng pamahalaan. 

summon (sa-mon) pnd [Ing] 1 : tawa- 
gin upang humarap, lalo na ang 
isinakdal o testigo, sa hukuman 2 : 
sumundo 3: magpatawag ng pulong 
4: magtipon, hal ng lakas. 

summons (sa-mons) png [Ing] 1 : 
pagtawag upang mag-utos ng isang 
bagay na dapat tuparin 2: Bat pa- 
tawag. 

8ummumbonum (su-mum bo-num) 
png [Lat] : ang pinakamabuti, lalo 
na ang prinsipyong batayan ng etika. 

su*mo png Isp [ Jap] 1 : estilo ng wrest¬ 
ling ng mga heavyweight 2 : tao na 
nakikipaglaban sa pamamagitan nito. 

I 

’ 8U*m6 png [War] : pagkasuklam; pag- 
kasuya. 

stim-pa pngBot : baging na gamot sa 
lason ang balat. 

sunvpd png [Bik Kap Hil Seb Tag War] 
1 : matapat na pangako sa pagtupad 
ng gawain : oath, pledge 2 : pangako 
na hindi na muling gagawin ang isang 
bagay : oath, pledge 3: malupit na 
hangad na magdusa ang kapwa dahil 
sa labis na galit : malediksiyon, pa- 

LANGI 1 , SAPATA. 

8um*p6k png: uri ng sumpit na may 
sariling pambomba ng hangin, ka¬ 
raniwang basang papel ang bala : 

PALSUOT. 

8 um*pa*kl png [Seb] : pagtatalo. 

sum-pa-kbay png [Seb] : sagupa. 

surrvp^l png 1 : tapon 2: pagkaing 
nakamumuwal sa bibig. 

sum*pd*ray png [Bik] : sUray. 

sunrvpat png [Mag] : sagot. 


sunvpay png [Bik Seb War] : dugtong. 

sum*ping png 1: buno sa pamama¬ 
gitan ng pinagkawit na daliri ng 
magkalaban 2 : pagsuklay sa buhok 
mulang noo hanggang likod - pnd 

mag'sum'pmg, sunrrphngin. 

sum*ping pnr : nakasukbit sa taihga. 

sum*pit png 1: [Bik Kap Hil Mag Pan 
Seb Tag War] tubo, karaniwang ka¬ 
wayan, na nakapagpapailanlang ng 
bala sa pamamagitan ng paghihip : 
palpaltgg, supla, supot 2 : labatiba. 

4 

Sum*p6 pnr [Bik Seb] : pigil; supil; 
sawata. 

sum*p6ng png : pag-iral ng anuman 
nang biglaan tulad ng sakft, inis, pag- 
kabaliw, at iba pa : daraepen, gambir, 
sugmat - pnd sum*pu*ngin, su* 
mum*p6ng. 

4 

sum-p6-ngan png [Bik] : sagupa. 

sum-som/rndmag-sum-som, i-siim- 
som, i*pan-sum-som [&£ War] : 
kumain nang may kasamang inuming 
nakalalasing. 

sum-su-man png [Bik Hil Seb War 
Tag] : pulutan. 

su-mun png [Kap] : laki. 

su-mu'som png [Ilk] : amoy ng singaw 
ng lupa matapos ang ulan. 

sun (san) png [Ing] : araw. 

sun-ad png [Seb] 1: sa sinaunang 
lipunang Bisaya, halamang-ugat na 
iniakat 2 : paglalaga ng halamang- 
ugat o maisl 

su*n6'dan png [Bik] : salalay. 

sun-baked (san-beyk) pnr [Ing] : 
tuyong-tuyo dahil sa init ng araw. 

sun-bath (san-bat) png [Ing] : pagbi- 
bilad ng katawan sa araw. 

sunblock (san-blak) png [Ing] : lotion 
sa balat upang magkaroon ng pro- 
teksiyon laban sa init ng araw. 

sunburn (san-bern) png [Ing] : pag- 
kasunog ng balat o pamumula dahil 
sa labis na pagkabilad sa araw. 

sunburst, (san-berst.) png [Ing] 1 : 
anumang nahahawig sa araw at sa 
sinag nito, lalo na ang mga palamuti 
o kuwitis 2: ang biglang pagsikat ng 
araw sa likod ng mga ulap. 

sundae (san-dey) png [Ing] : sorbetes 
na may mga prutas, nuwes, o amibal. 

sun-dd-lo png [Esp soldado] : kawal. 

sun-dang png [Bik Seb War] : itak. 

sun-d6ng png [Kap Tag] itak. 

Sunday (san-dey) png [Ing] : Linggo. 

sun-ddy pnr: nakahilig o nakasandal. 





















sundial 


846 


sunod-sunod 


sundial (san*da*yal) png [Ing\ : ins- 
trumentong sumusukat ng oras sa 
pamamagitan ng anino ng oraryo o 
minutero na mula sa sikat ng araw. 

sun’do png 1 : kasunduan 2: pagtungo 
sa saanmang kinaroroonan ng isang 
tao upang maisama siya sa pook na 
patutunguhan 3: pagtapos sa isang 
gawain o proyekto - pnd mag*pa* 
survdo, su-mun-do, sun*du*m, i*pa* 
sun-dd. 

sun*dong png: sungkit. 

sun-dot png 1 : pagtama ng dulo ng 
anumang matulis na bagay, gaya ng 
daliri, sibat, patpat at iba pang ma¬ 
tulis na bagay sa anumang bagay 2 : 
pagpapasaring sa sinuman - pnd 

sun-du*tin, ma*nun*d6t, i*pan* 
sun*d6t. 

sundry (san-dri) png [Ing] : sarisari. 

sunflower (san-fla-wer) pngBot [Ing] : 
hirasol. 


su-nga png [ Kap ] : singhap; paghabol 
ng hininga. 

su-ngab png [Ilk] 1: bunganga ng 
malalim na lamb^t 2: bunganga ng 
ilog 3: pasukan; entrada. 

su-nga-ba pnr : masubsob ang mukha 

Cf SUBASOB : SUNGASONG, SUKAMOD - 

/m7su*mu*nga*b&, ma*su*nga*b&. 

su*ngad png : pag-amoy nang naka- 
taas ang tungki ng ilong. 

su-ngal png 1: pagpapatama ng anu- 
man sa nguso o baba 2: pagsuwag 
ng hayop 3: pagpaparaan ng araro 
sa pagitan ng tanim upang maalis 
ang mga damo. 

su*ng£l pnr 1: [Bik Tag] nakausli o 
nakaungos na pang-itaas na labi 2: 
[Kap] bun gal. 

sung-al png : sungkal. 

su-ngal-ngal png A : sapilitang pagpa- 
pasok ng anuman sa bibig ng iba, 
gaya ng gamot : sungilngil 2: pag- 
suntok sa nguso -/mdsu*ngal*nga* 
lin, ma*su*ngal*ng£l. 

su*ng£*song png 1: sungaba 2: paki- 

kipagtagpo -pnd ma*su*ng^-song, 

ma*ki*pag*su*ng£*song. 

su*ngaw^su*mu*ngaw, i*su*ngaw, 
ma*nu*ngaw 1: ilabas nang bahagya 
ang bahagi ng anuman sa bintana o 
butas Cf dungaw 2: sumilip mula sa 
anumang butas. 

su*ng£w pnr : hindi maayos ang pag- 
katuli kaya para ring suput. 

su-ngay png [Bik Hil Seb Tag War] : 
ang matigas, mala-buto, at karaniwang 
pares na tubo sa ulo ng mga hayop 


na gaya ng kalabaw, baka, at tupa : 

HORN, SAGU, SAKLOR, SARA. 

su*ng£y png [ Iva ] : paglangoy ng 
kawan ng isda. 

su-nga-yan pnr [sungay+an] 1 : tu- 
mutukoy sa matatandang hayop na 
tinutubuan ng sungay 2 : suwail; 
walang galang sa nakatatanda o sa 
autoridad. 

sung*bat png [Ilk] : sagot. 

su-nget png [Ilk] : sungot ng bigas 
matapos bayuhin. 

su-nget png [Iva] : loob ng gubat. 

sung-gdb png : biglaang pagdakma 
sa isang bagay na ibig agawin : bugA- 

KON, GAMMAL, KAMOLO, SAKMIT - pnd. 

sung*ga*b£n, ma-nung-g&b. 

sung-go png [Bik Seb] : balinguyngoy. 

sung-go png : mahinang pagkabun- 

dol -/?w^sung*gu*m, ma-nung*gd. 

sung*gud png [Bil] : dote ng nobyo 
para sa magulang ng kaniyang nobya. 

su*ngi png : bingot. 

su-ngil-ngil pnd i*su*ngil*ngil, su* 
ngil-ngi-h'n : isungalngal. 

su-ngit png [Bik Kap Iba Tag] 1: pag- 
kamagagalitin; hindi marunong mag- 
patawad 2 : paglubha o pagsama ng 
panahon 3: kadiliman ng gabi. 

sung*kd, sung-ka png: laro ng dala- 
wang tao na naghuhulog ng bato o 
sigay sa 14 na butas ng kahoy na pari- 
haba. 

sung*k£*an png [sungka+an] : kahoy 
na parihaba at may 14 na butas, gi- 
nagamit sa paglalaro ng sungka. 

sung*k£d png : hindi sinasadyang 
pagkakita. 

sung*k&d pnd mag*sung*kad v sung* 

ka*rin : tingnang mabuti o suriin 
nang masinop ang anuman. 

sung*k^l png 1 : [Bik Kap Tag] paghu- 
hukay o pagbunot sa pamamagitan 
ng nguso, gaya ng ginagawa ng baboy: 
sumbang 2 : paglalagay ng kalang o 
kalso upang mabuhat ang isang ma- 
bigat na bagay 3: pamamaraan o 
estratehiya upang matalo ang kalaban. 

sung-ki png 1: [ Tsi] nakaungos na 
sulok 2: [Kap Tag] ngipin na abnor¬ 
mal ang tubo : rukkapi, sampaw. 

sung-kit png [Bik Kap] 1 : pagkuha 
ng prutas o anumang nasa itaas sa 
pamamagitan ng tikin o anumang 
may kalawit 2 : ang ginagamit na 
pangkuha o pangkalawit : dugho, 
sukdal -^n^sung-ki-tm, ma*nung* 
kit, i*pa*sung*kit. 


sung*k6/mdsu*mung*k6, sung*ku*in 

[Bik Tag] : dumalaw. 

sung-kol png: pagpalo, o pagsuntok 
sa pamamagitan ng kamao; pagsikil. 

sunglasses (san^gla-ses) png [Ing] : 
salamin sa mata, karaniwang de-kolor 

at pananggalang sa init ng araw. 

% 

su-ngo png 1: [Ilk] nguso 2: [War] 
sabong 1 . 

su-ngo pnr : nakayukyok dahil sa ka- 
lungkutan o panlulumo. 

su*ng6t png [Bik Tag] 1 : Ana alinman 
sa iba’t ibang tubo ng mga kulisap, 
tulad ng langgam o hipon, na gina¬ 
gamit sa pagkain 2 : ang patulis na 
dulo ng butil o pod. 

sung*p£ pnr [Pan] : salungat. 

sung-song png [Seb] : tapon; pasak 1 . 

Sung*s6ng png [Tsi] : sinaunang 
tawag sa Tsina. 

sung*s6ng png 1: [Bik Kap Hil Ilk 
Mag Pan Seb Tag War] paglalayag 
nang pasalungat sa hangin o alon 
2: [57] hilagang monsoon 3: Botur'x 
ng bigas na malagkit 4: Bot uri ng 
gabe na malagkit ang-laman. 

sung-sung png [Iva] : kilya ng sisidlan. 

su-nip png Med: pamamaga at panga- 
ngati ng mata. 

su*nit png [War] : tinik; pako. 

Sunna (su-na) png [Ara] : lawas ng 
mga tradisyonal na kaugalian batay 
sa turo ni Muhammad at mahigpit 
na sinusunod, lalo na ng mga Sunni. 

Sun*ni png [San] : isa sa malaking 
dibisyong panrelihiyon ng Islam, na 
nagtuturing sa unang apat na kalipa 
bilang lehitimong kahalili o kapalit 
ni Muhammad Cf Syiite : Sunnite. 

su-no png [Ilk] : kahalili. 

su*nd png [Tag War] : pagsakay sa 
sasakyan ng iba - pnd ma*ki*su*nd l 
su-mu-n6 

su*n6d png [Bik Hil Ilk Seb War Tag] 

1: pagtupad sa anumang utos o bilin 
2: pagtungo o pag-alis ng sinumang 
naiwan o nagpahuli sa mga kasama : 
mAgad, nunot, tombok, tuntubag - 
/wdsu*mu*n6d t sun*d6n, sun-dfn. 

su*nod-6*mo png Zoo [Seb] : ibon 
{Irena cyonogasten cyanogasten) 
na magkahalong idm at bughaw ang 
balahibo, at karaniwang nangingi- 
nain ng mga bunga. 

su*no*da*mo png Zoo [Seb] : balika- 
siyaw. 

su*n6d-su*nod png: pagdating ng isa 

matapos ang isa. 





r 


sunod-sunuran 


847 


superstition 


su*n6d-su*nij*ran png \sunod-sunod+ 
an] 1: tao na palagiang umaayon o 
tumatalima sa nais o utos ng iba 2 : 
anumang madaling hutukin. 

su-nog png [HU Seb Tag Tau War] : 
pagliliyab ng anuman : fire, puor, 
puol, totong, tuggul - pnd mag* 
ka*su*nog, su*nu*gin, mag*su*nog. 

su*n6g png Zoo [Seb] : lubalab. 

SU*n6g pnr : tinupok o tinunaw ng 
apoy; naging uling. 

su*nong png\ : pagdadala ng anumang 
ipinatong sa ulo 2 : ang anumang 
dinala sa pamamagitan nito : puntuk, 

tutun, tukdo -/mdsu*nu*ngin f mag* 
sfrnong, i*pa*su*nong. 

SU*n6y png Zoo [Seb War] : tandang. 

sunrise (san-rays) png [Ing] : pagsikat 
ng araw. 

sunset (san-set) png [Ing] 1: paglubog 
ng araw 2 : oras o panahon ng pag¬ 
lubog nito 3: Idy huling bahagi ng 
buhay ng tao. 

sun-s6n png: tunton. 

sun*s6p png [S«6] : liblib. 

sunspot (san-is-pat) png [Ing] : pook 
sa rabaw ng araw at higit na madilim 
kaysa paligid nito at may higit na 
mababang temperatura. 

sunstroke (san-is-trowk) png [Ing] : 
labis na panghihina o pagkawala ng 
malay dahil sa labis na init ng araw. 

sun*ta png [HU] : palapag ng gusali. 

suntan (san*tan) png [Ing] : pamu- 
mula o pagkasunog ng balat dahil sa 
labis na pagkabilad sa init ng araw. 

sun*t6k png [Bik Seb Tag War] : ma- 
lakas na pagdapo ng kamao sa alin- 
mang bahagi ng tao o bagay: buntal, 

DANOG 2 , SUMBAG. 

su*nu*gan png Zoo [5^] : druwal. 

su*6b png [Ilk Pan Tag] 1: pagpapa- 
usok ng halaman o punongkahoy 
upang mamunga nang marami 2 : 
pagpuri o pagbibigay parangal 3: 
pagkulob at pagpapausok sa maysa- 
kit 4: [ Seb] tulos ng kawayan. 

su-6b pnd mag*su-6b, su*mu*6b, 
su-u*b£n [HU] : pagdalaw ng kalu- 
luwa ng tao na namatay sa tao na 
buhay. 

su*6b-ka*b£*yo png Bot : kabling- 
kabayo. 

SU*6d pnr [HU] : matalik. 

SU*6I png [War] : sakit o kirot. 

strong png Zoo [Seb] : gagaong. 

SU*6ng png : matapang na pagharap 
sa anumang balakid, suliranin, o 


laban -/radsu*u*ngin, su*mu*ong. 

su*6*ngan png [Min] : laro ng dala- 
wang pangkat na naghahatakan. 

su*6t png 1: [Hil Ilk Seb Tag War] 
damit, hiyas, putong, o anumang 
nasa katawan, karaniwang bahagi ng 
bihis 2: [Seb] pananakit ng laman. 

su*6t/radmag*su*6t, i*su*6t, pa*su* 
u*tin, su*u*tan [HU Ilk Seb Tag War] 
1: pumasok; isuksok; isulot 2 : mag- 
lagay ng damit sa katawan; magbihis. 

SU*oy png [War] : suka. 

su*pa png 1 : tabong yari sa kawayan 
at ginagamit na inuman ng hayop 
2 : pagpapainom sa hayop sa pama¬ 
magitan nito 3: Bot punongkahoy 
(Sindora supa) na tuwid at nakuku- 
hanan ng dilaw na langis : manapo, 
parina. 


SU*p&*di pnr [Ilk] : salungat. 
sup-ak png [Seb War] : bakbak. 

su*pak^su*mu*pak, su*p^*kin [HU 

Seb War] : sumuway. 

su*pal*p^l png 1 : anumang tumata- 
kip sa bibig 2 : anumang sapilitang 
inilalagay sa bibig 3: hindi binigyan 
ng pagkakataong makapagsalita o 
makapagpaliwanag 3: Isp palpal - pnd. 

su*pal*pa*lfn t i*su*pal*p^l. 

su*pang png 1: [Bik Tag War] usbong 
2: [HU Seb] puberty. 

su*per- pnl [Ing] : pambuo ng pang- 
ngalan, pandiwa, at pang-uri na na- 
ngangahulugang a labis b napakataas 
na antas c napakagaling o napaka- 
laki. 




su*per*^*bit png [Lat] : labis. 

SU*p6rb pnr [Ing] 1 : napakagaling; 
dakila 2 : napakaganda. 

uperclass (su-per-klas) png Bio [Ing] : 
sa taxonomy, uri sa pagitan ng class 
at phylum. 

superconductivity (su-per-kon-dak- 
trvi*ti) png Pis [Ing] : katangian ng 
kawalan ng resistance ng koryente 
na makikita sa ilang substance na nasa 
napakababang temperatura. 

superego (su-per-rgo) pngSik [Ing] : 
bahagi ng isip na gumaganap bilang 
konsensiya at tumutugon sa mga 
tinatanggap na pagkilos sa lipunan 
Cf EGO, ID. 

superficial (su-per-frsyal) pnr [Ing] 
1 : pang-ibabaw; panlabas 2 : maba- 
baw 3: kaunti 4: mabilis. 


superhero (su-per*hf-ro) png [Ing] : 
tao o tauhan na may mga katangi- 
ang higit sa pangkaraniwang tao. 

superhighway (su»per*hay-wey) png 


[Ing] : haywey na malawak at malaki 
para sa mabilis na pagpapatakbo ng 
sasakyan. 

superhuman (su-per*hyu-man) pnr 
[Ing] : higit sa karaniwang kakayahan 
ng tao. 

su*pe*rin*t6n*dent png [Ing] : supe- 
rintendente. 

su*pe*rin*ten*den*te png [Esp] : taga- 
pangasiwa; tagapamahala. 

superior (su-pir-yor) png [Ing] 1: 
pinuno; hepe : superyor 2 : tao na 
may mataas na posisyon : superyor. 

superior (su-pir*yor) pnr [Ing] 1: na¬ 
pakagaling; napakahusay : superyor 
2 : may higit na mataas na antas o 
posisyon : superyor 3: Asn may orbit 
na higit na malayo sa Araw kaysa Earth 
4: sa paglilimbag, titik na nasa itaas 
ng guhit o linya : superyor. 

SU*per*la*ti*bo pnr [Esp superlativo] 
1: tumutukoy sa pinakamataas na 
antas : superlative 2: Gra pasukdol. 

superlative (su*per*la*tiv) pnr [Ing] 
1 : superlatibo 2 : pasukdol. 

Su*per*m£n png [Ing] : tauhan sa 
komiks na napakalakas, nakalilipad, 
at may iba pang pambihirang kata¬ 
ngian. . 

su-perm&pket png [Ing] : malaking 
tindahan o pamilihan. . 

supernatural (su-per-na-tyu-ral) pnr 
[Ing] : sobreijatural. 

su*per*n6*va png Asn [Ing] : bituing 

biglaang nagniningning dahil sa 
pagsabog ng halos buong mass nito. 

SU*per*pis*y£l pnr [Esp superficial] : 
paimbabaw; hindi malalim; hindi 
tunay. 

superpower (su-per-pa-wer) png [Ing] : 
bansa o estado na may kapangyari- 
hang magpasiya para sa sariling in- 
teres nito na nakaaapekto sa buong 
daigdig. 

superscript (su-per-is*knpt) png 
[Ing] : simbolo o bilang na isinulat 
o inilimbag sa itaas ng linya o guhit. 

supersonic (su-per-so-nik) pnr [Ing] : 
may tulin na higit pa sa tunog. 

supersonic transport (sii per so nik 

trans-port) png [ Ing] : sasakyang 
may bilis na higit pa sa tunog : SST. 

superstar (su-per-is-tar) png [Ing] : 
tao na kilalang-kilala ng madia, gaya 
ng artista, mang-aawit, at iba pa. 

su*pers*tis*yon png [Esp superstition] : 
pamahnn. 

% 

superstition (su-pers-tf-syon) png 
[/n^] : pamahiin. 















superstructure 


848 


surealismo 


r 

superstructure (su-per-is-trak-tyur) 
png [Ing] 1: bahagi ng gusali na nasa 
itaas ng pundasyon 2: estrukturang 
binuo sa ibabaw ng isa pa 3: idea na 
batay'Sa iba 4: sa Marxismo, mga 
institusyon at kultura na naitatag sa 
ibabaw ng batayang sistemang pang- 
ekonomiya. 

supervision (su-per-vi-syon) png [Ing 1 : 
pangangasiwa; pamamahala. 

SU*per*y6r png , pnr [Esp superior ] : 
superior. 

su*per*y6*ra png [Esp superiora ] : 

pi-nakamataas na madre sa kumbento. 

Su-pf! pdd : katagang nagpapahayag 
ng pagpapaalis : Alis! 

8U*pi*ho png [Esp sufijo ] : panlapi. 

SU-pil png 1: pagdaig o pagtalo sa 
kalaban 2 : pangingibabaw ng lakas 
o kapangyarihan 3: paghinto ng 
anumang masamang gawi o ugali - 

pnd ma-nu-pil, su-pMin, pa*sO*pil 

4: [War] sagana. 

sup* 16 png [Esp sopiar] 1: a sumpit 
b paghihip sa sumpit 2: pagbubuga 
ng usok ng tabako sa tiyan kung ki- 
nakabagan 3: lar^) na ibinubuga sa 
taya ang pamatong buto ng kalumbi- 
bit o kasoy 4: tahasan at harapang 
pagkontra sa sinabi ng iba - pnd 

8Up*la*hfn v ma*nOp*Ia, I a pa*s0p*la. 

% 

8up*IOd png [Ilk] 1: pala na yari sa 
kahoy 2: kasangkapang hugis pala 
na ginagamit sa paghuhurno ng ti- 
napay. 

8up a IO a do pnr [ Esp soplado] : mapag- 
mataas; hindi namamansin sapagkat 
itinuturing ang sarili na angat sa iba, 
8U a pl6*da, kung babae. 

sup*la*d6r png 1: bulusan 2: paggamit 
ng supla. 

sup a la a h6n pnd [Esp sopiar +hari] 1 : 
humihip upang bumintog 2: diktahan 
o bulungan ang tao na nagsasalita. 

sup*ldy png [Ing supply] 1: pagbibi- 
gay ng anumang kailangan 2: dami 
ng anumang ibinigay o maaaring 
makuha 3: mga bagay, kagamitan, 
at iba pa na ginagamit na pantustos. 

sup*le*m6n-to png [Esp] 1: anumang 
idinaragdag upang mapunan ang 
kakulangan : supplement 2: anumang 
karagdagan sa aklat at iba pang baba- 
sahin para sa higit na impormasyon : 

SUPPLEMENT. 

Sup a l6n a te png [Esp] : kahalili. 

supdfng png [Kap Tag] 1: anak 2: a 
usbong ng halaman b pagtubo nito. 

sup*lit png Med [ Tau] : mga butlig 


na nagnanaknak sa talampakan o 
sa pagitan ng mga daliri ng paa. 

supddng pnd i*sup*l6ng, mag-sup* 
I6ng 1 : isakdal 2: isumbong. 

sup-ok png Mit [Bon] : kapangyarihang 
manggamot. 

SU*p6k pnr : natupok; naging uling : 

SUNOG. 

su-pong png : usbong; sibol. 

SU*p6r*ta png [Esp] 1: suhay; tukod 
2 : paggugol o pagbuhay para sa pa- 
milya o kapuwa : support 3: anuman 
o sinumang nagbibigay ng tulong : 
support 4: pagtangkilik; pagtataguyod 
5: pagsang-ayon 6: pagpapatunay : 
support - pnd su a por*ta*n6n, su* 
mu*p6r*ta. 

su-po*sis*y6n png [Esp suposicion] 
1 : sapantaha; akala 2 : hyphothesis. 

SU"pO‘Si*t6r a yo png [Esp supositorio] : 
preparasyong medikal na solido, 
kaagad natutunaw ng init, at ipina- 
pasok sa puwet upang matae : suppo¬ 
sitory. 

80*pot png [Bik HU Ilk Pan Tag] : 
sisidlan na yari sa papel o plastik, 
karaniwang ginagamit sa pamimili. 


na ang droga o gamot na pumipigil 
ng gana sa pagkain. 

suppression (sup-re-si-yon) png [Ing] 
1 : pagsugpo 2: pagpigil 3: pag- 
tanggal. 

sup-ra pnb [Lat] : nasa itaas; higit 
na nauna. 

sup-rad pnd sup-rO-din, su-mup-rad 

[Ilk] : kumati ang lalamunan dahil 
sa pagkain ng maasim. 

sup*ra*his*ta png [Esp sufragista] : 
suffragist. 

sup*r0*hi-y6 png [Esp sufragio] : suf¬ 
frage. 

supreme (sup-nm) pnr [Ing] 1 : pina- 
kamataas na autoridad o ranggo 2 : 
pinakadakila; pinakamahalaga 3: sa 
parusa, ukol sa parusang kamatayan. 

supreme court (sup-rim kort) png 
[Ing] ; korte suprema. 

sup*rfr mo png [Esp] : kataas-taasang 
pinuno, su*pr6-ma kung babae. 

sup*s6p fmdsup*su*pin t su*mup*s6p, 
sup*su*p6n [Bik HU Pan Seb Tag] \ 

sipsipin o sumipsip hang may tunog. 

■ 

su-put pnr : hindi tuli: kulup, lamos, 

PIYOS, PISOT. 


.u-pat fng (&»] 1 : pagtitipid 2, sup . y4 . tan ^ ^ . pagtatalo . 


sumpit. 

80 a poy png [ST] : boluntaryo. 
supper (sa*per) png [Ing] s hapunan. 


sur png [Esp] ; timog. 

su a ra png [IngAra] : kabanata o bahagi 
ng Koran. 


aup-ple-mdnt png [Ing] : suplemento. su . rd {War] . ulam 




supplementary (sap-le-men-ta-ri) 
pnr [Ing] : nagsisilbing karagdagan. 

supply (sup-lay) png [Ing] ; suplay. 

supply and demand (sup-lay end di- 
mand) png Eko [Ing\ : kantidad na 
kailangan o maaaring gamitin bilang 
mga salik sa pagreregularisa ng ha- 
laga ng bilihin. 

8up*p6rt png [Ing] : suporta. 

8up a p6r*ter png [Ing] 1: sinuman o 
anumang nagbibigay ng tulong 2 : 
gamit na karaniwang yari sa elasti- 
kong cotton at ginagamit sa pagsu- 
porta sa ilang bahagi ng katawan. 

suppose (su-pows) pnd f Ing] 1: ipa- 
lagay 2: ipaghalimbawa 3: inaasahan. 

supposition (su-po-si-syon) png [Ing] 
1 : sapantaha 2 : hypothesis. 

suppository (su-po*si-t.6*ri) png [Ing] : 
supositoryo. 

suppress (su-pres) pnd [Ing] 1: sug- 
puin 2: igupo 3: pigilang makita, 
marinig, o malaman 4: tanggalin 5: 
Sik alisin sa kamalayan. 

suppressant (sup-re-sant) png [Ing] : 
anumang bagay na nakapipigil, lalo 


su*r6ng png [War] : palong. 

su a r6*ngi png [Ilk] : pagtanggi ng 
hayop na pumasok sa kural o umalis 
sa kawan. 

su a r£ a sid pndmag*su*r6*sid 9 i a su a r6 a 
sid, su a ra a s( a dan [Ilk] : magtanim 
ng halaman sa gilid ng bakod. 

80 a ray png 1 : [Kap Tag] paggiwang 
o paghapay-hapay : dungay, lahunta, 

DAKISKIS, PARINGPADING, SARASAY, SUM- 

pAray 2: [Ilk] tukod. 

surcharge (ser-tsards) png [Ing] 1: 
karagdagang bayad o singil 2: multa 
sa maling pagbabayad ng tax 3: 
karagdagang lulan o karga 4: pag- 
papakita ng pagtanggal sa isang 
account na dapat binigyan ng kre- 
dito. 

sure (syur) prtr [Ing] 1 : tiyak; sigurado 
2 : maaasahan. 

su*re*a*lismo (sur-ya-lis-mo) png Lit 
Sin [Esp] : kilusang avant-garde nitong 
ika-20 siglo na tumataliwas sa mga 
tanggap na realidad ng lipunan, 
nagpapahayag at nagpapakita ng 
subconscious, at mga hulagway na 


H* 


-rr-" 




L 



3 













t 


sure-footed 


mula sa panaginip : surrealism. 

sure-footed (syur-fu-ted) png [ Ing] 
1 : hindi nadarapa 3 : hindi nagka- 
kamali. 

surety (syur-ti) png [Ing] 1 : a tao na 
gumagarantiya D garantiya; salaping 
ibinibigay bilang garantiya 2 : kati- 
yakan. 

surf (serf) png [Ing] 1 : malalaking 
aion na humahampas sa dalampa- 
sigan 2 : ang bulang nabubuo rito. 

surface (ser-feys) png [Ing] : rabaw. 

surface mall (ser-feys meyl) png [Ing] : 
sulat na dinala sa pamamagitan ng 
paglalakbay sa lupa o dagat (/airmail. 

surface structure (ser-feys is-trak- 
tyur) png Gra [Ing] : representasyon 
ng mga elemento ng syntax na nag- 
dedetermina ng ayos ng parirala o 
pangungusap. 

surfboard (serf-bord) png [Ing] : 
mahaba at makitid na board na gina- 
gamit sa surfing. 

surfboarding (serf-bor-ding) png 
tIng] : surfing. 

surfing (ser-fing) png Isp [Ing] s pag- 
dapa o pagtayo sa surfboard habang 
sinasalunga ang alon upang maka- 
rating sa pampang : surfboarding. 

surgeon (ser-dyen) png Med [Ing] : 
siruhano. 

surgery (ser-dye-ri) png Med [Ing] : 
tistis. 

sur-gid png [lik]: tagihawat na masakit. 

SU*ri png 1: [Bik Kap Tag] masusing 
pag-aaral o pag-aanalisa 2: [Bik Tag] 
tupi o lukot sa damit 3: [Iva Pan] 
halaga - pnd suTi-in, mag-su-ri, 
mag-pa-su-ri. 

Surigao (su-ri-gaw) png: lungsod sa 
Surigao del Norte at kabesera ng 
lalawigan. 

Surigao del Norte (su-ri-gaw del 

nor-te) png: lalawigan sa hilagang 
Mindanao ng Filipinas, Rehiyon X. 

Surigao del Sur (su-ri-gaw del sur) 
png : lalawigan sa timog Mindanao 
ng Filipinas, Rehiyon XI. 

sirring pngMus [ Tir] : instrumentong 
pangmusika na tila plauta at may 
isang butas. 

su*rip png Zoo : batang usa na pasusu- 
hin pa. 

su-ri*p6t png [Ilk] : takipsilim. 

surname (sur-neym) png [Ing] : apel- 
yido. 

SU*r6 png 1 : salok na patulak 2: pag- 
tulis ng nguso 3: [ST] kutsara. 


849 


suso 



su*rod png [Bik War] : suyod 1 . 

SUTog png [Hil] : espiritung patnu- 
bay ng babaylan. 

su*r6g png [Bik] : tanggol. 

su-ron png [IlK] : aglahi. 

su*r6n*don png [Hil] : pangitain na 
dapat sagutin o ritwal na kailangan 
ganapin. 

su-rong png 1 : [War] pagiging mabili 
ng paninda 2: [Ilk] ilaya 3: pangu- 
nahing altar. 

su*rot png Zoo : kulisap ( Cimex lectu- 
larius) na nangangagat, sumisipsip 
ng dugo, kulay kape, at karaniwang 
nasa singit ng kama, silya, at iba pang 
muwebles ng bahay : bedbug, isol, 
piseng. 


mata 2 : bahagi ng puno na nabu- 
bulok. 

su-ru-su-ro pngBot [Kap Tag] : hala- 
nian {Euphorbia Nerifolia) na kahawig 
ng kaktus. 

j i 

SUTUt png [Mag] : kati ng dagat. 

SU*ru*u*ro png: katas na napipiga sa 
dahon ng hagdambato. 

surveillance (sur-vey-Ians) png [Ing] : 
pagmamanman, lalo na sa isang 
suspek. 

survey (ser-vey) pnd [Ing] 1 : ipakita 
ang pangkalahatang pananaw 2 : 
suriin ang kalagayan 3: alamin ang 
saklaw, lawak, at iba pa. 

surveyor (sor-ve-yor) pig [Ing] : agri- 
mensor. 


su*rot pnd su*rij a tin, i*su*rot 1: 

imostra o ipakita ang anuman nang 
napakalapit sa mukha o mata 2 : 
iduldol ang anuman sa mata ng ka- 
puwa. 

su*r6t pnr [Hit] : masakit. 

surplice (sur-plis) png [Ing] : sobre- 
pelliz. 


surplus (sor-plas) png [/wg] : kabang 3 . 

surprise (sur-prays) png [Ing] 1 : a 
pangyayari na kagulat-gulat at hindi 
inaasahan b damdaming sanhi nito 
2 : paghuli sa ginagawa ng sinuman. 

surreal (sur-yal, sur-yal) pnr [Esp Ing] 
1: Lit Sin hinggil sa surrealismo 2: 
kataka-taka; kagulat-gulat. 

surrealism (sur-ya-lf-zim) png Lit Sin 

[Ing] : surrealismo. 


surrender (su-ren-der) pnd [Ing] 1 : 
Tsumuko sa kaaway o may kapangya- 

rihan 2: magsuko ng anumang pag- 
aari. 


surrogate (so-ro-geyt) png [Ing] 1 : 
kahalili 2 : hukom na namamahala 
sa mga usapin sa pagmamana at pa- 
ngangalaga. 

surround (su-rawnd) pnd [Ing] t: 

paligiran 2 : kubkubin. 

surroundings (su-rawn-dings) png 

[Ing] 1 : mga bagay na nasa paligid 
2 : kalagayang nakaaapekto sa tao o 
bagay. 

sursdr png Kar [Pan] : katam. 

sur-su*ro png [Ilk] : aral. 

surtax (ser-tax) png [Ing] : karag- 
dagang tax o patong sa anumang 
bagay na mayroon nang tax. 

surtbdo png [Esp sortido] : sarisari. 

SU a rul*p£*ton png [War] : suliranin. 

SUTU’Sor png [Ilk] 1 : bao ng niyog 
lalo na ang itaas na bahagi na may 


survival (sur-vay-val) png [/ng] 1: 
pagiging buhay 2 : tao, bagay, o gawi 
na nananatili 3: pag-angkop sa mga 
kondisyong marahas o tila digmaan, 
bilang pagsasanay. 

survive (sur-vayv) pnd [Ing] 1 : mana- 
tiling buhay 2 : makaligtas 3 : rnanaig. 

survivor (sur-vay-vor) png [Ing] : tao 
na nakaligtas, hal mula sa isang aksi- 
dente. 


Sus! pdd [Esp Jesus] : pinaikling 

Hesus! 

su*se*s6r png [Esp sucesor] : kahalili. 

su*ses*y6n png [Esp sucecioh] : pagsu- 
sunod-sunod sa paghalili: succession. 

su a shi png [Jap]): kanin at hilaw na 
laman ng alimasag, hipon, itlog, 
isda, o bihud na ibinalot sa pabilog 
na dahong nori. 

SU-si png [Bik Hil Seb Tag] : kasang- 
kapang metal na ginagamit sa pag- 
sasara o pagbubukas ng kandado : 

GUNSI, KEY 1 , LYABE 2 , PANUWANG. 

su*sik png [ilk] : laban. 

sus*kri*bi/?n^su a mus*kri*bi ( mag- 

sus-kri-bi [Esp suscribir] : kumuha 
ng suskripsiyon. 

sus*krip*si a y6n png [Esp suscripcion] : 

subscription. 

SUS*kri*t6r png [Esp subsaitor] : sinu- 
mang sumususkribi : subscriber. 

Sus-mar*y6-sep! pdd [Esp Jesus Ma¬ 
ria y Josef] : pinaikling Hesusmar- 
yosep! 

su-so png Ana [Bik Hil Ilk Seb Tag 
War] 1: harapan ng dibdib mulang 
leeg hanggang abdomen : bi^st 2 : 
gland na naglalabas ng gatas 3: pag- 
supsop ngr sanggol ng gatas 2 dede - 

/wdsu-mubso, pa-su-su-hin, su-su- 

han 42 [7$d pagpapaningas. 








850 


suwat 


suso 





su*sd png Zoo [HU Seb Tag War] z ahn- 
man sa mga mollusk (class Gastro¬ 
poda) na mabagal gumalaw at may 
talukab na iba’t iba ang hugis : snail. 

su-sog png 1 : ammendment 2: pag- 
tunton o pagsubaybay 3: tabas ng 
damit 4 : pagsisiyasat hinggil sa kato- 

tohanan. 

su*s6n png 1 : ikalawang sapin : latop, 
sAmpaw 2: aporo 3: kasuotang pan- 

loob. 

su*song-da*mu*lag png Bot [Kap] : 
suson g-kabayo. 

su*song-ka*b6*yo png Bot: palum- 
pong ( Uvaria rufa) na gumagapang 
at may prutas na pula kung hinog : 
allagAt, batagkabAlang, hilagAk, 

SUSUNG-DAMULAG, SIJSUNG-KALABAW. 

stiDSong-ka*la*b4w£ng£<rt: susong- 
kabayo. 

su*sot pnr 1: kakaunti; bibihira; di- 
sapat 2 : galxt; yamot. 

suspect (sas-pek) png[Ing] : suspek. 

suspect (sas*pek) pnd [Ing] 1 : mag- 
hinala; magsospets^ 2 : mag-alinla- 

ngan; magduda. 

sus-pek png [Ing suspect] : tao na pi- 
naghihinalaan o pinagb}bintangan. 

sus-pend pnd [Ing] : isuspende. 

sus*pen*d6 pnd i*sus*pen*d6, sus* 
pen-di-hm, mag*sus*pen*d6 [Esp] 

1: pansamantalang patigilin o itigil 
2: ilawit; ibitin 3: manatili sa pagi- 
tan ng itaas o ibaba, gaya ng solidong 
bagay sa tubig mrsuspindi, suspinde : 

suspend. 

suspended animation (sus pen ded 
ami-mey-syon) png [Ing] : pansa¬ 
mantalang paghinto ng mahahala- 
gang funsiyon ng katawan nang 
hindi namamatay. 

sus*p6n*der png [Ing] t : anumang 
ikinakabit upang hindi bumaba ang 
stocking, pantalon, at iba pa 2 : garter 
3: tirante. 

suspense (sus-pens) png [Ing] 1 : 
kalagayan ng pagkabalisa, pag-aalin- 
langan, o pananabik 2: Bat pagsu- 
suspende; pansamantalang paghinto 
ng karapatan, at iba pa. 

suspension (sus-pen*si*yon) png 
[Ing] : suspension. 

sus*p6n*si*y6n png [Esp suspension] 
1: pagsususpende : suspension 2: Mek 
sistema o kabuuan ng mga ispring 
at iba pa na sumasalo sa sasakyan : 
suspension 3: substance na may mga 
particle na : suspension 4: Mus pag- 
papatagal ng isang nota upang 


lumikha ng pagkakaiba sa kasunod 
na nota : suspension. 

suS‘p6t‘Sa png [Esp sospecha] z var- 
yant ng sospetsa. 

suspicion (sus-pnsyon) png [Ing] : 
hinala; alinlangan. 

sus-pf-ros png Bot [Esp] z alas-kuwatro. 

sustain (sus-teyn) pnd [Ing] 1: magdala 
2 : umalalay; magbigay ng suporta 
3: magpakain 4: kayanin; tumagal 
5: maghirap; maaksidente 6: sang- 
ayunan; tanggapin 7: manindigan. 

sus*t6n*si*y£ pngz anumang maha- 
lagang sangkap ng pagkain na naka- 
pagpapalusog o nakapagpapalakas 
ng katawan : substance 2 . 

SUS'tan*tf'bo png Gra [Esp sustantivo] : 
substantive. 

sustenance (sas-te-nans) png [Ing] 1: 
pagkain; pagpapakain 2: kabuhayan. 

sus-te-m-do pnr Mus [Esp] 1: pana- 
tilihin ang tono o nota na sinisim-- 
bolo ng # 2 : patuloy ang sustento. 

sus-t6n-to png [Esp] 1: pagbibigay 
ng anumang pangangailangan gaya 
ng pagkain, salapi, at damit 2 : hala- 
gang palagiang ipinagkakaloob bilang 
suporta ~/?n^sus'ten*tu*H6n, mag* 
sus*t6n*to, su*mus*t6n*to. 

sus*ti*tus*yon png [Esp sustitucion] : 
substitution. 

sus*ti*tu*tO png [Esp] : substitution. 

su*sug-da*p6g png [5T] : mababang 
uri ng alipin. 

su*sul*b6t png Zoo : uri ng ibon na 
dumadagit ng isda at karaniwang 
namumugad sa gilid ng bangin. 

su*su*m6*ton png Lit [War] : anekdota 
o maikling salaysay. 

su-su-pan png Bot [Iba] : datura. 

su*su*up png [Ilk] : kasukasuan. 

SUS’WI png Zoo : isdang alat (family 
Belonidae) na may pay at na katawan, 
pahabang panga, at ngipin na tila 
karayom : lung!, needlefisy. 

su*t£*na png [Esp] : varyant ng sotdna. 

sutee (sa-ti) png [IngHin] 1 : pagsa- 
sakripisyo ng buhay sa pamamagitan 
ng pagsunog sa babaeng nabalo 
kasama ng kaniyang bana 2 : ang 
babaeng ito. 


ng kanilang mga cocoon : seda, silk 
2 : katulad na himaymay na hinahabi 
ng mga gagamba o katulad : seda, 
silk 3: a sinulid o tela na gawa sa ga- 
nitong hibla b sinulid na napakapino 
at napakalambot: seda, silk. 

sut*s6t png [Bik HU Ilk Iva Pan Seb 
Tag] z pasuwit - pnd su*mut*s6t, 
sut*su*t&n, ma*nut*s6t. 

sut*sut png [Ilk] z himaymay; hibla. 

sut*su*w& png z papel na magaspang 
at ginagamit na pansuob. 

su*tu*ra png [Esp] : suture. 

suture (sut-yur) png [Ing] 1: sa pag- 
titistis, a ang pagtahi ng sugat o hiwa 
b ang sinulid at iba pang bagay na 
ginamit sa pagtahi : sutura 2 : ang 
pinaghugpungan ng dalawang buto, 

hal sa bungo. 

su*ub png [Mag] z guwantes. 

su*ub-ka*bd*yo png Bot z kabling- 
kabayo. 

SU*wd png Bot [Ilk] : lukban. 

su*w4 png Bot [Seb] z kabuyaw. 

su*w£*be png [Esp suave] z pino at 
kaaya-ayang gawi : alemek. 

SU*w^g png\ z pag-ulos ng sungay ng 
hayop kapag galit - pnd su*wa*gin, 

ma*nu*w6g, i*pa*su*w6g 2: taog 3 : 

[HU] susi. 

su a Wei*gan png Zoo : isda (genus Alosa) 
na may mahahabang palikpik. 

su*w6g-ka*b6*yo png Bot : kabling- 
kabayo. 

su*wig-mat*sing png Bot z baging 
( Piper retrofractum) na may maikling 
dahon at may organ ng babae at 
lalaking halaman : amaras, kamAra, 

KAYUNGO, LITLIT, SALIMARA. 

SU*wa*n pnr [Kap Tag] z palasuway 
sa utos; matigas ang ulo: bAnday, sumbi- 
kal, sukihAn. 

su*w 6 *ko-ti*wak/>? 2 g 2 ta [Ek] z dapong- 
tubo. 

su*wdl png 1: pagtulak ng dulo ng 
dila sa loob ng bibig 2: [Bik Kap HU 
War Tag] pagpapatikwas o pag-angat 
ng anuman sa pamamagitan ng ma- 
habang bagay. 

SU*w£*la png [Mag] z tinig. 

su'wdm png [ Tsi] z varyant ng suam. 


su-til pnr [ Esp] : matindi at malalim su-wang png Bot [Bik] : dayap. 

• « • # . rrin 


na pag-nsip. 

su-til pnr z hindi nakikinig sa pangaral 
at parating nambubuska. 

sutda png [Kap Tag] 1 : matibay, 
pino, at makintab na himaymay na 
likha nff mra silkworm sa pagffawa 


su-w^ng png [Seb] : baba. 

su*wd*pang pnr z sakim. 

su*wd*ra png [Tau] : tinig. 

su-wat png [Kap Pan Tag] z pagsumbat 
sa kapuwa var suat -pn^ma*su*w6* 




i.i 


na 















suwato 


851 


i 


swing-door 


tan, su*w£-tan. 

SU*wa*t6 pir [ Tsi\ : umaayon sa isa’t isa. 

/ 

su*w&y png [HU Tag ] : pagtutol sa 
iniuutos; paglabag sa utos o batas : 
kamasupilon, sukir - pnd su a wa a yin, 
ma a nu a w£y, su a mu a w6y, i-pa*su*w6y 

Su*w6*ko png [Esp sueco] : Swedisy. 

su*wfrkos png [Esp zueco] 1 : bakya 
2: sabot. 

su a wfrlas png [Esp suelas] : ang pang- 
ilalim na rabaw ng sapatos. 

SU‘w£l*do png [Esp sueldo ] : sahod; 
kita : pay. 

4 

su'w4l’dot-bay*b£y png Bot [Ilk] : uri 
ng alga na maaaring kainin ng tao. 

su-wfrlo png [Esp suelo] : sahfg. 

su*w£l a to pnr [Esp suelto ] 1 : nakahi- 
walay o kalag 2: nag-iisang sipi o 
yunit, na hiwalay sa pangkat o serye. 

su a w6r png [Ilk] : tanso. 

SU*w6r a te png [Esp suerte] 1: kapala- 
ran 2: anumang mabuting pangya- 
yari; pagwawagi : luck. 

su a wfrtis png Bot [ Seb ] : atsuwete. 

su*wi png : murang sanga o sibol ng 
isang halaman : sri, subbual, suli. 

Su*wf*sa png [Esp suiza] 1 : Switzer¬ 
land 2: Swiss. 

su-wi-sbda png [Esp suicida ] : tao na 
nagtangkang magpatiwakal o nag- 
pa tiwakal. 

SU-wi-sid-yo png [Esp suicidio ] : pag- 
papati wakal. 

SU a wi*tik pnr [ Tsi ] : tuso. 

su a y£ png [Tsi] 1 : yamot; galit 2: sawa~- 

suy-ab png [War] : sfbi 1 . 

sfryab png [ Bik] : sulambi. 

S fry ad png [Man] : ritwal up ang 
parangalan ang mga diwata. 

sfryak png 1 : sugat sa talampakan 
bunga ng salubsob 2: [Bik] sibi 1 . 

SU*y6 png [ Tsi] 1: pagpapaamo sa iba 
upang makuha ang anumang nais o 
gusto : pangagad 2: pag-ibig. 

sfryod png [Tsi] 1 : suklay na may 
ngiping masinsin 2: kasangkapang 
pansaka na ginagamit na pandurog 
at pampino ng lupa sa linang : aswe, 

KARAs, KARUDKOD, SAG AD 2 , SAGE, SUROD, 

tugud 3: lansadera. 

sfryop pnd su-yfrpin, su-mfryop, 
su*yfrpan v i*pa*su*yop [ HU Seb 

War] : sipsipin; sumipsip. 

sfryot png Lit [Man] : kuwentong- 
bayan. 

sfryot/mdmag-sfryot, su a mfryot, 


su-yu'tin [Hit] : ulitin ang isang 
kilos upang dagdagan ang galit ng 
isang tao. 

suysdy png [ Tsi] : hikayat. 

swab png [Ing] 1 : lampaso 2: maliit 
na piraso ng bulak, tela, at iba pa na 
ginagamit na pampahid, panlinis, o 
pangkuskos 3: tela na mabilis naka- 
sisipsip at ginagamit sa pagtitistis. 

swallow (swa-low) png Zoo [Ing] : 
1 an gay-lan gayan. 

swallow (swa-low) pnd [Ing] : lumu- 
nok; lumulon. 

swfrmi png [Hin] : lalaking guro ng 
relihiyon. 

swamp png [Ing] : latian. 

swan png Zoo [Ing] : ibon (genus 
Cygnus) na malalu, magaling luma- 
ngoy, may mahabang leeg, at kara- 
niwang may plumaheng puting-puti: 

SISNE. 

sw^n*song png [Ing] : ang kahuli- 
hulihang akda, komposisyon, o pag- 
tatanghal ng isang artist. 

swarm png [Ing] 1 : kawan ng mga 
bubuyog na umaalis ng bahay upang 
maghanap ng bago 2: kawan ng mga 
kulisap 3: katakot-takot na dami. 

sw6s"ti a k£ png [Lat] : sinaunang sim- 
bolo ng mga Griyego na hugis krus 
at may pakanang anggulo ang bawat 
dulo. 

sw&t'soy png [ Tsi] : kasangkapang 
ginagamit na pang-uka sa pagialagay 
ng prong sa hiyas. 

swfryon png [IUt] : paligsahan ng 
pag-awit hinggil sa pag-ibig o kasal. 

swear (swer) pnd [Ing] 1 : sumumpa 
2: magmura. 

sweat (swet) png [Ing] : pawis. 

sweater (swe-ter) png [Ing] : kasuo- 
tang tinabas na kahawig ng jacket, 
karaniwang may manggas, at ginaga¬ 
mit sa pag-eehersisyo para madaling 
pawisan. 

sweatshirt (swet-syert) png [Ing] : 
sweater na cotton, maluwag, may 
mahahabang manggas, at ginagamit 
sa isports o pamamasyal. 

sweatshop (swet-syap) png [Ing] : 
pook na may kondisyong hindi ang- 
kop sa pagtatrabaho, at may mga 
tauhang tumatanggap ng napakaba- 
bang sahod sa napakahabang oras. 

Sweden (swi-den) png [Ing] : bansa 
sa bahaging timog ng peninsula ng 
Scandinavia. 

Swedish (swf-dish) png [ Ing] : hinggil 
sa Sweden, tulad ng kultura, wika, at 


mamamayan nito : Suweko. 

sweep (swip) png [Ing] 1 : walisin 2: 
palisin 3: tangayin 4: mabilis na 
maapektuhan 5: suyurin. 

sweeper (swi-per) png [Ing] 1 : tao 
na naglilinis sa pamamagitan ng pag- 
wawalis 2: kasangkapang panlinis 
ng karpet. 

sweepstake png [Ing] 1 : loteriya 2: 
a uri ng sugal sa karera ng kabayo b 
karera na may pustahan c ang napa- 
nalunan. 

sweet (swit) pnr [Ing] 1 : matamis 
2: mabango 3: kalugod-lugod 4: ma- 
ganda; kaakit-akit. 

sweet-and-sour (swit-end-sawr) png 
[Ing] : putahe na iniluto sa sarsang 
may asukal at suka o limon. 

sweet basil (swit bey-sil) png Bot 
[Ing] : sangig. 

sweetener (swf-te-ner) png [Ing] 1 : 
substance na pampatamis ng pagkain 
o inurnin 2: Kol lagay. 

sweetheart (swft-hart.) png [Ing] 1 : 
kasintahan 2: sinumang mahal. 

sweet potato (swit po-tey-to) png 
Bot [Ing] : kamote. 

sweet talk (swit tok) png [Ing] : pag- 
puri o pagpapahayag ng paghanga 
na karapiwang hindi to too. 

sweet tooth (swit tut) png [Ing] : 
pagkahilig sa pagkaing matatamis. 

swell (swel )}png [Ing] 1: mamaga; 
umumbok; bumukol 2: lumaki 3: 
makaramdam ng labis na saya, pag- 
mamalaki, at iba pang matinding 
damdamin. 

swim pnd [Ing] 1 : lumangoy 2: uma- 
paw 3: mahilo. 

swimming (swf-ming) png [Ing] 1 : 
paglangoy; paraan ng paglangoy 2: 
Isp paligsahan sa paglangoy. 

swimming pool (swf-ming pul) png 

f Ing] : artipisyal na pool para sa 
paglangoy. 

swimsuit (swfm-sut) png [Ing] : kasuo- 

tang panlangoy ng kababaihan. 

swindle (swfn-del) pnd [Ing] : subain; 
dayain. 

swine (swayn) png [Ing] 1 : Zoo baboy 
2: tao na may asal hayop. 

swing png [Ing] 1 : pag-ugoy 2: pag- 
tawing-tawing 3: upuang duyan na 
may lubid o kadena na inuugoy 4: 
uri ng musikang pansayaw 5: mabilis 
na pagbabago ng opinyon, damda¬ 
min, at iba pa. 

swing-door (swing-dor) png [Ing] : 















Swiss 


852 


pook na nabubuksan sa alinmang 
direksiyon at kusang sumasara kapag 
binitiwan. 

Swiss (swis) png [ Ing ] : tao na naka- 
tira sa Switzerland : Suwisa 2 . 

switch (swits) png [ Mek ] [Ing] 1: ka- 
sangkapan para pagdikitin at paghi- 
walayin ang isang koneksiyong elek- 
trikal 2: paraan ng pagpapalit o 
paglilipat. 

switch-blade (swits-bleyd) png [Ing] : 

uri ng balisong na may ispring at 
bumubukas para lumitaw ang talim 
kapag pinindot. 

switchboard (swits-bord) png [ big] 

: panel o seiye ng mga panel na may 
mga switch upang magkonekta o 
magdeskonekta ng mga sirkito, gaya 
ng sa telepono. 

Switzerland png [Ing] : republika 
sa gitnang Europa : Suwisa 1 . 

SWl'vel pnd [Ing] : umiikot; paikiitin. 

sword (sord) png [Ing] : espada. 

swordsman (sordz-man) png [ Ing] : 
tao na mahusay sa paggamit ng 
espada. 

sycamore (suka-mor) pngBot [Ing] 

1: a malaking maple ( psmdoplatanus ) 
na kilafa dahil sa ibinibigay na silong 
at tabla b kahoy nito 2: punongka- 
hoy ( Ficus sycomorus ) na kapamilya 
ng fig at mula sa Syria at Egypt. 

sycophant (say-ko-fant) png [Ing] : 
tao na naglalangis o nagbibigay ng 
papuri upang makahingi ng pabor. 

sycosis (say-ko-sis) png Med [Ing] : 
sakit sa balat, namamaga o nagsu- 
sugat ang kinatutubuan ng balbas o 
bigote. 

syllabary (si-la-ba-ri) png [Ing] : 
palapantigan. 

syllabic (si-la-bik) pnr [Ing] : hinggil 
sa mga pan tig. 

syllabication (si-la-bi-key-syon) png 
[Ing] : pagpapantig. 

syllable (sHa-bol) png [Ing] : pantig. 

syllabus (sMa-bus) png [Ing] : buod 
o balangkas ng mahahaiagang punto 
sa kursong pinag-aaralan : silabo. 

syllepsis (si-lep-sis) png [Ing] : idyoma 
na nag-iiba ang kahulugan ng isang 
salita nang hindi inaasahan. 

syllogism (si-lo-dyi-zim) png [Ing\ : 
silohismo. 

sylph (silf) png [Ing] 1: Mit nilalang 
na mortal ngunit walang kaluluwa 
at nabubuhay sa hangin 2: dalaga o 
batang babae na balingkinitan at 
mayumi 3: Zoo hummingbird (genus 


Aglaiocercus) na may mahaba at nag- 
sangang bun tot. 

sylva (sfl-va) png [Ing] 1 : mga punong- 
kahoy sa isang rehiyon 2 : listahan 
ng mga punongkahoy na ito. 

symbiosis (sinuba-yo-sis) png [Ing] 
1 : a kapaki-pakinabang na ugnayan 
o relasyon ng mga tao b pangyayari 
o halimbawa nito 2: Bio ugnayan ng 
dalawang magkaibang organismo 
na magkasamang nabubuhay at ka- 
raniwang kapaki-pakinabang sa isa’t 
isa : simbayosis. 

symbiotic (sim-ba-yo-tik) png [Ing] 

: hinggil sa symbiosis. 

symbol (sim-bol) png 1 : Kem [Ing] 
titik, pigura, o iba pang marka o 
mga kombinasyon ng titik o katulad 
na ginagamit upang tukuyin ang 
isang bagay, hal alhebraikong symbol 
x, ang symbol sa kimika na Au para 
sa gin to 2 : sagisag. 

symbolic (sim*bo*lik) pnr [Ing} : 
simboliko. 

symbolism (sim-bo-li-zim) png [Ing] : 
simbolismo. 

symmetry (sf*met*ri) png [Ing] 1: 
pagkakaayon sa sukat, anyo, at pag- 
kakaayos ng mga bahagi sa kabilang 
panig ng isang kapatagan, guhit, at 
iba pa 2 : pagkakasukat ng anyo o 
ayos ng mga bahagi 3: kahusayan o 
kagalingan sa pagkakahati: simetriya. 

sympathetic (sim-pa-te*tik) pnr [Ing] 

1: maawain; maunawain : simpatetiko 
2 : nakikiramay : simpatetiko 3 : uma- 
ayon : simpatetiko. 

sympathy (sim*pa-tf) png [Ing] : 
simpatiya. 

symphony (sim*fo-ni) pngMus [Ing] 

1: komposisyon na katulad ng sonata 
ngunit kinatha para sa orkestra at 
karaniwang maringal 2 : armonya 
ng tunog : simponiya. 

symposium (sim-pow-syum) png [Ing] 

1 : a kumperensiya o pulong upang 
talakayin ang isang paksa b katipu- 
nan ng mga sanaysay at iba pang 
papeles para rito : simposyum 2 : 
anumang talakayang pampilosopiya: 
simposyum. 

symptom (simp*tom) png [Ing] : sin- 
tomas. 

synaesthesia (si-nis-ti-sya) png [Ing] : 
sinestisya. 

synagogue (si-na*gog) png [Ing] : 
sinagoga. 

synap (si-nap) png [Ing] 1 : Bio pagsa- 
sama ng pares ng chromosome sa 
Simula ng meiosis 2: Ana synapse. 


synapse (si-naps) png Ana [Ifig] : 
ang hugpungan ng dalawang cell ng 
nerve. 

• ^ • 

sync (singk) pngKol [Ing] Vpinaik- 

ling synchronicity. 
synchronicity (smg-kromi-sbti) png 

[Ing] : pagkakasabay ng mga pang¬ 
yayari na tila may makahulugang 
ugnayan : sync. 

. ■ j / 4 . 

synchronize (smg*kro*nayz) pnd [Ing] 
1: mangyari nang sabay 2: pagsaba- 
yin 3: itakda ang oras nang sabay. 

• • t • , i 

syncopation (sing-ko-pey-syon) png 
Ora [Ing]. : singkopasyon. 

syncope (sm-kowp) pngGra [Ing] : 
singkopa. 

syncretism (sing-kre-tf-zim) png [Ing ]: 
pagtatatangkang pagsamahin ang 
magkataliwas na prinsipyo, praktika, 
o partido sa pilosopiya o relihiyon. 

syndicate (sin*di*keyt) png [Ing] : 

sindikato. 


syndrome (sm*drowm) png [Ing] 1: 
mga sintomas ng sakit na magkaka- 
sabay lumabas 2: kombinasyon ng 
mga opinyon, damdamin, ugali, at 
iba pa. 

synecdoche (sunek-do-ki) png Lit 
[Ing] : sinekdoke. 

syneresis (si-ne*re*sis) png Ora [Ing] : 
pagpapaikli ng dalawang patinig sa 
diptonggo. 

synergy (si*ner*dyi) png [Ing] 1 : pi- 
nagsamang aksiyon 2: magkakatulong 
na aksiyon ng dalawa o higit pang 
estimulo o droga 3: epektong higit 
na malakas dahil sa pinagsamang 
aksiyon o pagtutulungan. 

synesthesia (si-nis^tusya) png [Ing] : 
sinestisya. 

synod (si-nod) png [Ing] 1 : konseho 
sa simbahan na dinadaluhan ng mga 
pari o layko 2: anumang pagpupu- 
long upang magtalakayan. 

synonym (suno-nfm) png [Ing] : sing- 
kahulugan. 


synonymous (si-nomi-mus) pnr [Ing?] 
1: may katulad na kahulugan 2: ini- 
hahalintulad sa isa pa. 


synopsis (si-nop-sis) png [Ing] : buod. 

syntagma (sin-tag-ma) png [Ing] 1 : 
salita o mga parirala na bumubuo 
sa isang yunit ng syntax 2: sistema- 
tikong koleksiyon ng mga pahayag. 

syntax (sfn*taks) png Gra [Ing] : 
palaugnayan. 

synthesis (sm*te*sfs) png [Ing] ; sin- 

tesis. 



i 




mm 



synthesizer 


853 


4 


synthesizer (sin-te-say-zer) png Mas 
[Ing] : elektronikong instrumento 
na pinatutugtog ng keyboard at lumi- 
likha ng iba’t ibang tunog. 

synthetic (sin-te-tik) pnr [Ing] Is 
binuo mula sa synthesis ng mga 
kemikal, lalo na upang gayahin ang 
produktong likas 2: hindi to too 3: 
sa lohika, may katotohanan o kasi- 
nungalingan na napatutunayan ng 
karanasan 4: Pil paggamit ng kom- 
binasyon ng mga payak na saiita o 
elemento sa masalimuot na mga 
saiita. 


syzygy 


sy6r*pet png [Ing surefit ] : cap. • 

syphilis (si-fi*lfs) png [Ing] : sipilis. 

syringe (si*rfngds) [Ing] : heringgilya. 

syrup (si-nip) png [Ing] 1 : arnibal 
2: harabe 3: pulut. 

sysarcosis (si-sar-ko-sis) png Ana 
[Ing] koneksiyong laman o masel sa 
pagitan ng mga buto. 

" system (sis-tem) png [Ing] : sistema. 

systematic (sis-te-ma*tik) pnr [Ing] : 
sistematiko. 


systemic (sis*te*mik) pnr [Ing] 



hinggil sa o nakaaapekto sa kabuuan 
ng katawan 2: kung sa insektisayd ng 
halaman, pumapasok sa ugat tungo 
sa tissue. 

systole (sis*to*li) png [Ing] : kontrak- 
siyon ng puso, kasabay ng pagpasok 
ng dugo sa mga chamber : sistole. 

syzygy (si-zi-dyi) png [Ing] 1 : Ast 
pagkakahanay ng lawas pangkalawa- 
kan, tulad ng araw, mundo, at alin- 
man sa buwan o planeta 2 : anumang 
salawang magkaugnay na bagay, 
magkapareho man o magkasalungat. 
















Tt png 1: ikadalawampu’t dalawang 
titik ng alpabetong Filipino at tina- 
tawag na ti 2: ikadalawampu’t dalawa 
sa isang serye o pangkat 3: anumang 
bagay na kahugis nito 4: pasulat o 
palimbag na representasyon ng To 
1 5: tipo, tulad ng sa printer, upang 
magawa ang titik T o t. 

T, symbol 1: Kem isotope tritium 2: 
tera- 3: tesla 4: temperature. 

t, daglat 1: ton 2: tonne. 

4 

Ta, symbol (ti-ey) Kem [Ing] : tantalum. 

ta png : tawag sa T sa abakadang 
Tagalog. ( 

ta pnh [ Bik Hil Iba Iva Pan Tag] : tini- 
pil na anyo ng nat6. 

t4*ad png: putol ng tubo na itatanim 

Of PASUPLING : BUYBUY, TABTAB. 

tcbag png Bot : punongkahoy ( Klein - 
hovia hospita) , tumataas nang 8-15 m, 
may malapad at hugis itlog na dahon, 
pink na bulaklak, at tila kapsulang 
bunga na manipis ang balat. 

t6*al png Bot : ipil. 

Ta*6l png 1: isa sa mga aktibong bulkan 
sa buong mundo, may taas na 400 
m, at matatagpuan sa gitna ng lawa 
2: lawa sa timog-kanluran ng Bata- 
ngas, na kinaroroonan ng bulkang 
ito. 

ta-61 pnr 1: katutubo 2: tunay; hindi 
huwad. 

Td-an png; isa sa mga wika ng mga 
Ilongot. 

t^*an png [Bik Hil Tag] : laan. 

ta*6n png [Bik Hil Seb Tag War] 1: 
harang ng mga bato at nilalang mga 
piraso ng kawayan, garnit sa pang- 
huhuli ng isda 2: Zoo kitang 3: 
palabis sa anuman upang maiwasan 
ang posibleng kakulangan : allo¬ 
wance, PALUGIT. 

tc»-ang png [Bik] : taluto. 

ta ^ng png 1: pampagana 2: Kem 
substance na nagdudulot ng pagba- 
bagong kemikal at hindi naaapek- 
tuhan ng reaksiyon. 


ta*6s png 1: ang layo mula sa ibaba 
hanggang sa taluktok: height, lang- 

KAW, LAYOG 1 , TAGEY, TAYOG 2\ ang 
pinakatuktok o rurok ng anuman : 
height, tayog 3: patayong sukat ng 
katawan ng tao mula paa hanggang 
ulo : hagway, tangkAd 4: kadakilaan : 

TAYOG. 

% 

t£*aw png [Ilk] : laot. 

ta a 6y png [Ilk] : patibong na kawayan 
para sa mga ibon. ^ 

tab png [Ing] : pinaikling tabulator. 

ta*bd png 1: a malangis at dilaw o 
puting substance na nabubuo sa tissue 
ng hayop b katulad na substance sa 
halaman 2: kabilugan ng katawan : 
lana, lukmeg, tambok 3: mantika. 

ta # ba*£*has png Bot: yerba (Aerua 
lanata) na may sali-salising tambilog 
na dahon at maraming bulaklak na 
pinakukuluan kapag ginagamit na 
pampaihi at gamot sa gonorea. 

t£*bab pngAgr [Ifu] 1: lapad ng pa- 
halang na rabaw ng pay-yo o bintaw 
2 : loob ng pay-yo o espasyo sa pagi- 
tan ng tapig at ng lupang tinatamnan 

Cf PITAK. 

t£'bad png 1: tubig na idinadagdag 
upang pahinain ang bisa ng alak o 
anumang likido C^tabag 2: [Tbw] 
alak mula sa bigas at ginagamit sa 
ritwal na pagdiwata. 

ta*b£d png Med : proseso ng pagpa- 
padugo. 

t^*bag png 1: anumang idinadagdag 
upang palitan ang nawala, nasira, o 
nagamit sa proseso ng pagluluto o 
paggawa ng isang bagay Cf banto, 
tabad 1 2: [Iba] sagot. 

ta-b^g png [ST] : paggutom sa hayop 
bago katayin - pnd mag*ta*bdg v 
ta"ba*gfn, i*ta*bdg 

s 

ta-ba-g^k png Zoo [Seb] : tamban. 

ta-ba-g^n png: kulungan o hapunan 
ng manok. 

ta-ba-g^n pnr : malaki o maumbok, 
karaniwan sa mukha Cf magA. 


ta’ba-g^-nan png Mus [Klg Tgk] : 
ikatlong gong sa tangunggu. 

ta*bag*h6k png : bakokang. 

ta*b6k png : itak. 

ta*ba*ka*l6*ra png [Esp tabacalera] : 
manananim ng tabako. 

ta*ba*k6*ra png [Esp tabaquera] \ 
babaeng gumagawa ng sigarilyo; 
ta*ba*k<£*ro kung lalaki : sigarera. 

ta*ba*ke*rl*ya png [Esp tabaquena] : 
pagawaan o tindahan ng sigarilyo. 

ta*b£*ko png Bot [Esp tabaco] 1: hala¬ 
man (genus Nicotiana) na may puti 
o pink na mga bulaklak at malalaki 
ang mga dahon 2: ang pinatuyong 
dahon ng nasabing halaman na gina- 
gawang sigarilyo o maskada : pinadis 
3: malaking bilot ng hititing tabako : 
cigar, sigaro. 

ta*ba-ku*ha npng [tabako+han] : tanh 
man ng tabako. 

t^*bal png 1: paghaba at paglago, 
gaya ng buhok, talahib, at iba pa - 

pnd tu*m6*bai f pa-ta-b6-lin 2: 

pagputol sa mga dahon ng lumala- 
gong talahib, humahabang buhok, 

at iba pa - pnd mag*t6»bal, ta-b^- 
Ian, ta-b^*lin. 

t6*bal pnr : sa halaman, napakara- 
ming dahon kaya hindi namumunga. 

ta*ba-lfk /mg Zoo [Mrw] : bangkalang. 

ta-b^bta-b^l png Zoo [Bik] : sikoy. 

ta-ba-lu pnb [Kap] : aywan. 

t6-ban png\ : paghawak upang hindi 
mabuwal ang nakatayong bagay 2: 
tanan 12 pnd mag*td a ban, tu*m4 a 
ban, ta*b^*nan. 

t£*bang png [Bik Mag Mrw Seb Tau] : 
tulong. 

• « 

ta'bdng png 1 : kakulangan sa lasa : 

LABSAY, TAB-ANG, TAMNAY 2: Idy kawa- 
lang gana o sigla sa pakikitungo. 

tdb-ang png [Hil Seb Tag War] : 
tabang. 

ta*bdng-ba*y£-wak png Bot [taba+ 
ng+bayawak] : palumpong (Flemingia 
strobilifera) na may maliliit na bulak- 






tabang-hangin 


855 


tabletas 


lak, at maumbok na supot ng buto : 

GANGAN, KOPKOPEYES, PANAPARAHAN, 
PAYAN GPAYAN G. 

ta*bdng-hd*ngin pnr [ taba+na+hangin]: 
hindi siksik ang taba, sanhi ng kawa- 
lan ng ehersisyo o hindi paggawa Cf 

MANAS. 

ta*ba»ng6*ngo png Zoo [Pan]: 

ta-bd-nog png [&&] : saranggola. 

td-bas png 1: [Bik HU Ilk Kap Pan Seb 
War] gupit; putol 2: hugis*, korte - 

/mdmag*t6*bas t Urmdrbas, ta*bdr 

Sin 3: Zoo [Seb Tag] isdang-alat (Mem 
maculata) na bilugan ang katawan at 
maliit ang ulo. 

ta*bds png : pagputol sa dahon o sanga 
ng halaman ayon sa gustong taas o 
anyo Cf tagpAs, tiba - pnd mag-ta- 
bds, tu-ma-bds, i-ta-bda. 

' . m • • 

ta-bds-ko png [Ing Tabasco] : salsa o 
pampalasang gawa sa sili. 

td-bas-td-bas pngBot : uri ng yerbang 
ginagamit na purga. 

ta-bd-ta*ba*ku-han png Bot [taba+ 
tabakofhan] , : diladila. 

• • • * 4 ' * * 

ta*bd*tib png Bot : matabang baging 
(Raphidophora merrillii) na gumaga- 
pang sa katawan ng punongkahoy at 
may mga dahong hugis itlog: amlong, 

BAKAG, BAGAK, BALIKUPKUP, DIBATIB, 

tampim-banAl. 

ta-bdt-soy pnr Kol : mataba var tabat- 

SUy S BALSOG. 

td'baw png 1: sistema ng transportas- 
yon sa paghahatid ng mga tao, bagay, 
at iba pa tungo sa kabilang pampang^ 
2: tawiran 3: Ita punongkahoy (Luwr 
nitsera racemosa ) na tumataas nang 
18 m: kulasi, salasi 4: Bot kalapinay. 

td*baw*td # baw pngBot [Ilk] : baging 
na may dilaw na bulaklak, mapait 
na bunga, at karaniwang makikita sa 
sapa, pampang, at iba pa. 

td*bay png [Pan] : aligi. 

ta-bd-yag png 1: Bot upo 2: [Seb] 
sisidlan na gawa sa pinatuyong balat 
ng kalabasa. 

ta*ba*y£g pnr : tulog o natutulog na 
walang kumot. 

ta-ba*y6n png [Ifu] 1: ikiran 2: poste 
ng tradisyonal na bahay. 

ta*ba*y£w png [Pan] : banto. 

tab # bd png [Iba] : panata. 

tab-b^-aw png [Ilk] : tungayaw. 

tdb'bad png [ Gui-Bag] : pag-aalay ng 
magulang bilang paggunita sa kata- 
tapos na kasal ng kanilang anak na 
babae. 


tab*b^g pnd tu*mab*bdg, i*tab*bdg, 
tab*ba*gm [Iba] : sumagot; sagutin. 

tab-b^k pngMus [Yak] : day-day-o. 

tab-bang png [Iba] : punongkahoy. 

ta*b6ng*beng png Mus [Ayt-Mgk] : 
takumbo. 

ta*b6rna png [Esp] 1: bahay tuluyan 
ng mga manlalakbay 2 : pook inu- 
man : inn, tavern. 

tabernaple (ta-ber-na-kel) png [Ing] 

: tabemakulo. 

✓ 

ta-ber-nd-ku-16 png [Esp tabemaculo] 
1: dambana o altar na may habong 
2 : pook sambahan para sa malalaking 
kongregasyon 3: a napapasang san> 
tuwaryo, dala-dala ng mga Israelita 
sa kanilang paglalakbay mula Ehipto 
hanggang Herusalem b ang templo 
ng mga Hudyo 4: munting kabinet 
para sa konsagradong ostiya 5: pan- 
samantalang silungan, gaya ng tolda. 

ta*ber-n6 a ro png [Esp] : tagapag-ingat 
o tagapangasiwa ng tabema. 

ta*b{ png [Tag War] : gilid o hangga- 
han ng sukat ng isang pook o bagay 
Cf tangwA : biko, giud, higAd, tambib. 

ta-blpnrfmag-ta-bi, tu-ma-bi, p^g* 
ta-bi-hin, i*ta*bf, hpag-ta-bi, ta* 

bi-h6n 1: magsubi, magbukod, o 
magtira 2 : ilagay sa gilid ang isang 
bagay 3: iligpit o itago 4: umalis sa 
kinatatayuan upang magbigay daan 
5: tumae. 


ta*bl png : paghingi ng pahintulot 
upang makaraan var tabi: habi, hawi. 

,Ta-bi! pdd [Bik HU Seb Tag War] : pa- 
hayag ng pag-uutos sa tao na umalis 
sa kinatatayuan. 

ta-bf/md mag-ta-bf, tu a ma*bi [Seb ]: 

magdaldal; dumaldal - pnr ma*ta* 
bt, ta*bi*6n. 


ta-bi-d^w png [Ilk] : basket na maliit, 
parisukat, at walang takip. 

t&’big png 1 : malakas na pagtulak sa 
pamamagitan ng bisig: wAkli 2: tama 
ng likod ng kamay C/bigwas, suntok 
-pnd ta*b(*gin, man-t6*big, ma* 
tabig. 

ta-bi-gi pngBot [Seb Plw] : uri ng pu¬ 
nongkahoy (Xylocarpus granatum ), 
karaniwang matatagpuan sa gilid ng 
mga ilog o sapa. 


ta*bf*ke png Ark [Esp tabique] 1 : ang 
partisyon sa iba’t ibang bahagi ng 
bahay o estruktura Cf tAbing : lanob 
2 : dingding. 

t4*bil png [HU Seb Tag War] : tabing. 
ta-bil png [Pan Tag] : kadaldalan. 


png Zoo 1: [Bik] butiki2: [Bik 
Seb War] bangkalang. 

tci*bing png 1 : [Ibg Ilk Iva Kap Tag] 
nakabiting piraso ng tela na ginaga¬ 
mit upang hindi makapasok ang 
araw, dili kaya’y bilang palamuti ng 
isang silid, kanlungan, pansara ng 
entablado, at katulad CjfKANSEL, screen : 
curtain, kortina, tAbil, telon 2: Bot 
malbas. 

ta-bfng-d^-gat png [ tabi+ng+dagat] : 
dalampasigan. 

ta*bi*ngt pnr [Bik Kap Tag] : hindi 
pantay : balingig, hiwi, pihing. 

ta*bi ni*hok png [Bil] : dalawang 
entrepanyong paldang pambabae, 
gawa sa abaka, hugis bumbong, at 
liso ang pagkakahabi. 

ta*bi*y£'yong png\: [Pan] upuan 2: 
kakaning gawa sa kamoteng kahoy. 

tab-l^ png [Esp] : palapad na piraso 
ng kahoy mula sa tinistis na troso : 

TAPI, TAPI 2 . 

tab-Id pnr : patas. 

tab-ldw pnr : lantad sa araw o ulan 
CfmiAD. 

table (teybol) png [Ing] 1: mesa 2: 
talahanayan 3: tablero 1 4: listahan, 
gaya ng listahan ng nilalaman ng 
aklat. , 

• • 

table (tey-bol) pnd [Ing] 1: iharap 
para pag-usapan (^teybol 2: Kol isan- 
tabi. ; 

tableau (ta-blu) png [Ing Ere] 1: Tro 
mga tao na walang galaw at tahimik 
upang kumatawan sa isang eksena 
2: madula o nakaaantig na sitwasyong 
biglaang naganap. 

table cloth (tey-bol klot) png [Ing] : 
mantel. 

tab'16-ro png [Esp] 1: sapad na board, 
karaniwang parisukat at nasusulatan: 
table 2: parisukat na piraso ng kahoy, 
matigas na karton, o katulad, nagla- 
laman ng 64 ha parisukat na may 
dalawang nagsasalising kulay at walong 
hanay na may walong parisukat bawat 
isa, ginagamit sa paglalaro ng ahed- 
res : chessboard. 

tablespoon (tey-bol-is-pun) png [Ing] 
1: kutsara 2: ang dami ng nilalaman 
nito. 

% 

tdb'let png [Ing] 1: tabletas 2: pad 
ng papel. 

tab-ld-tas png [Esp] : isang maliit at 
solidong bagay na nagtataglay ng 
sinukat at siniksik na dami ng subs¬ 
tance, lalo na sa gamot o droga : 
tablet 1 . 










table tennis 


856 



table tennis (tey*bol te-nis) pnglsp 
[Ing] : pingpong. 

tab'lf'ya png [Seb Tag War Esp tablilla ] : 
pinatigas na buto ng kakaw na sina- 
ngag, giniling, hinulma, at pinatuyo 

Cf TSOKOLATE. 

tabloid (tab-loyd) png [ Ing ] t : paha- 
yagang may limang kolum ang bawat 
pahina, at may sukat na kalahati ng 
karaniwang broadsheet 2; pahaya- 
gang nagtatampok sa sex at krimen, 
karaniwang nagtataglay ng maraming 
larawan at nang-aakit ng mga mam- 
babasa sa pamamagitan ng sensas- 
yonalismo. ~ - 

tab*l6n png 1 : [BikHilEsp] kalap 1 2: 
f War] malapad at makapal na tabla. 

tab-lu-ngan png [Mny ] : paligsahan 
sa paglipat-lipat sa mga sanga ng 
punongkahoy. 

ta*b6 png 1: [Bik Tag War ] pansalok 
na gawa sa bao, lata, o plastik: kabo, 
kaor, sabut 2: [Seb War] tiyangge. 

ta*bd png f Hil] : pulong. 

ta*b6*bok png Bot : patolang bilog 
var tabubok, tab<6bog. 

t£‘bog png [Mrw] : pilapil. 

td-bok png [Apa Isg] : sayaw. 

ta-b6k png Bot : punongkahoy ( Chae- 
tospermum glutinosum ) na tumataas 
nang 10 m, may matinik na katawan, 
tatluhang dahon, mabangong bulak- 
lak, at may bungang kulay lunti, 
magaspang, biluhaba, mabuto, at 
nababalot ng mahimaymay na balat: 

KABUYOK, URATAN. 

ta*b6k^nd tu a ma a b6k f ta a bu a kfn, i a 


ta*bok [&6] : tumawid; tawirfn. 

t6*bol png 1 : Med hangin sa tiyan na 
lumilikha ng kakaibang tunog kapag 
tinapik C/liyok 2: pagpapakulo ng 
pulut-pukyutan at tuba. 

ta*b6l png [Pan] : dagta; katas. 

T6*bon png : tangos na maraming 
sinaunang yungib, deklaradong pook 
arkeolohiko, at matatagpuan sa Pa¬ 
lawan. 

t6*bon png 1 : pantambak sa butas o 
hukay var tambon Cf bunton, tambak : 
gabur, tahub 2: [Seb War] takip - pnd 
i*t6*bon v ta-bu-nan, mag a t£ a bon 
3: Zoo ibon ( Megapodius freycinet 
pusillus) na mailap at bibihirang 
lumipad, kulay olibang may bahid 
kayumanggi ang pakpak at buntot, 
asul at abuhin ang ulo, matingkad 
na pula ang palibot ng mata, at itim 
ang bind, paa, at kuko. 

t6*bon-t6*bon png 1 : Bot banaro 2: 
[Seb] talukap ng mata. 


taboo (ta-bu) png [Ing] : pagbabawal 
sa mga salita, anyo ng pagkilos, at 
iba pa na itinakda ng kaugaliang 
panlipunan : tabu. 

ta*bo*r£’te png [Esp] : bangkito var 
taburete. 

ta a b6y png: pagpapaalis: abog, bugaw - 

pnd mag'ta’bdy, i*ta*b6y. 

tab*s6k png : tilamsik ng likidong 
binagsakan ng mabigat na bagay Cf 
tabsik, tabsok. 

tab*8dw png 1: tilamsik 2: paglaga- 
nap ng kulay na ibinuhos, tinunaw, 
o inilagay sa tubig 3: paglaganap sa 
lupa ng mga radyoaktibong particle 
mula sa atomikong pagpapasabog. 

tab-sfk png: mumunting tilamsik ng 

likido Cf TABSAK, TABSOK. 

tab a sfng png: pag-alat ng tubig tabang 
dahil sa pagsanib ng tubig dagat. 

tab-s6k png : pataas na tilamsik ng 
likido mula sa makipot at malaMm 
na butas. 

tab*s6ng /mdm6-tab*s6ng, m^-pa* 
tab*s6ng : mahulog at lumubog sa 
malalim na putikan : bulsot. 

tab*tdb png [Bik Hil Iva Kap Pan Seb 
Tag War] : sa kahoy, bato, at iba pa, 
pagtagpas, pagkatam, pagtapyas, o 
paglalagay ng hugis Cf bakbAk, ulok, 
sibAk, tAbas : balsig, sAksak, sApsap. 

tab-tti-ba png Bot: alga ( Colpomenia 
sinuosa) na walang tangkay o uhay, 
karaniwang nabubuhay sa mga patay 
na tangrib. 

t6*bu png [Ifu] 1: tiyan 2: puson. 
ta*bti png [Ing] : taboo. 

ta*bu*£n png [Seb Mnb tabd+an ] : 
tiyangge na libre ang puwesto para 
sa mga nagtitinda. 

ta*bu"bok png Bot 1: tila yerbang 
baging ( Trichosantes cucumerina) na 
mabuhok at mabaho : parpArya 2: 
patola 1 . 

ta-bud-16 png [War] : kanin na may 
halong lamang-ugat at gata. 

ta-bud-yos pnr [Seb] : hugis silindro. 

ta*bu*g? png Ana Kol : kuyukot. 

ta*bu*gok png Bot : patolang gubat. 

ta*bU'kol png [Ilk] : uri ng lambat sa 
pangingisda. 

ta*bu*la*d6r png [Esp] 1: tao o bagay 
ng gumagawa ng tablero 2: tagalista: 
tabulator 3: mekanismo ng makinilya 

na ginagamit sa tabulasyon : tabu¬ 
lator. 


» . 

karanasan, impresyon, at katulad 2: 
anumang umiiral nang walang pag- 

babago sa orihinal at dalisay na kala- 
gayan. 

ta*bu*las # y6n png [Esp tabulation] : 
talahanayan. 

tabulator (tab*yu*ley*tor) png [Ing] : 
tabulador. 

ta'budog png Zoo : munti at makintab 
na mollusk o kabibe. 

% • 

ta*bum*b6ng png t : malagong na 
tunog, karaniwang maririnig sa yungib 
o tunnel. 2: Mus de-kuwerdas na 
instrumentong kawayan ng mga Agta 
sa Bataan ^kultt-on, kungkung, pawng. 

ta-bung-bung png Mus [Zam] : instru- 
mentong tila kudyapi, yari sa kawayan, 
at may dalawang kuwerdas. 

ta*bung*g6k png Mus : regular na 
ritmo ng agung. 

ta*bu # n6k jfmr [Seb] s matabang lupa. 

ta*bu*ray png [Ilk] : laro ng pagsa- 
saboy ng buhangin sa isa’t isa. 

ta*bu-yo png [Mny] : uri ng basket na 
masinsing hinabi mula sa yantok at 
nito. 

ta*bu*y6 png [War] : sisidlan o lalag- 
yang gawa sa bao ng niyog. 

tab*yd*yong png Bot [Pan] : upo. 

tab-yd png: kurbado ng ilog na kara¬ 
niwang nagiging malalim. 

t^b a yog png [Hil Seb War] : ugoy. 
tab a y6k png Bot : uri ng kabute. 
tab*y6ng png : ugoy. 

tab*y6s png Zoo [Bik Tag] : isdang-alat 
( Pandakapygmaea ) na itinuturing na 
pinakamaliit sa buong mundo. 

tachigrapher (ta-kugra-fer) png [Ing ]: 
takigrapo. 

Tacloban (tak*lo*ban) png : lungsod 
sa Leyte at kabesera ng lalawigan. 

taco (ta-ko) png [Ing] s pagkaing 
Mexican, gawa sa kame at gulay na 
ipinalaman sa tortilya. 


png [Bik] 


* 

png f Ing] : taktika 


t£*bu*l£ r6*8a png [Eat] 1 : isip na 
hindi pa naaapektuhan ng anumang 


ta a da*eng png Mus [Ifu] i gitarang 
kawayan na may dalawang mahaba 
at makitid na kuwerdas na pinilas 
mula sa kawayan. 

• 0 • • 

tad*d£y png * pnr [Iba] : isa. 

• ^ 

tad'dd png [Ilk] : basket na bilog, 
maluwang ngunit di-malalim, at gina¬ 
gamit sa pagpapatuyo ng mga butil 

Cf bilAo. 


tad*du pnd tu*mad*dCi, tad*du*h(n. 

i-tad'du [Iba] : tirisin; tumiris. 






857 


tagapamagftan 



ta-de-6-an png Zoo [Bag] : maliit na 
daga (Apomys insignis insignis) , pinong 
malambot ang balahibo, malaki ang 
tainga, at maliit ang mata; karaniwang 
maninirahan sa malumot na bahagi 
ng kagubatan. 

ta*d4k png Say [Bon Iby Tin] : pang- 
kalahatang tawag sa sayaw ng lahat 
ng katutubong pangkatin sa Cordil- 
leitt, lalo na ng mga Tinggian, Bontok, 
at Ibaloy. 

tad*ha*n h prig 1: naitakda at hindi 
mapipigil na takbo ng pangyayari : 
kapalaran 2 : ang itinakda ng batas 
o kasunduan 3: panahong itinakda 
sa pagbabayad ng utang o pagtupad 
ng obligasyon. 

ta-dfk png [War] : alinmang gilid ng 
bangka. 

tad'jung png [Kbn] : paldang hugis 
bumbong Cf patadyong. 

ta&Yik png Say [Kal] s sayaw pangkasal 

var tarlfk: tadok. 

% 

ta*d6k png [Kal] : tadlik. 

tad-t&d pnd mag a tad a tdd, tu*mad* 
t6d, rpah-tad-tdd, tad a ta a rfn: pu- 

tulin sa maliliit na piraso sa pama- 
magitan ng mabilis at sunod-sunod 
na taga. 

tad a t£d pnr: lipos. 

tad # t£*ran png: sangkalan. 

ta-dus/rndtu-ma-dus, ta-du-sm, i a 
ta-dus [Bik] i tirisin; tumiris. 

tad a y6k png : malakas na sipa. 

tad*y£ng png Ana : alinman sa mga 
butong nakahanay nang pasalikop 
sa dibdib at nagsisilbing panangga- 
lang sa mga baga at puso, nakakabit 
sa buto ng gulugod ang isang dulo 
at sa sternum ang kabila : gusok, rib. 

tad*y£w png [HU Seb War] : malaking 
tapayan. 

• 9 * * • 

Tad a y6 a wan png 1: isa sa mga tribung 
etniko ng mga Hanunuo Mangyan 
na matatagpuan sa silarigan at hila- 
gang-silangan ng Oriental Mindoro 
2 : ang wika ng mga ito. 

tad a y6k png 1: lamuymoy ng balahibo; 
plumahe 2: pagsundot sa mga butas 
sa gilid ng ilog. 

1 6 a e png : latak ng pagkain mula sa 
bituka na lumalabas sa puwit var tai 

Cf IPOT, TAKLA, TIBI : ATTAY, BUTTU, 
DUMI 2 , FECES, INTAU, PIGl, TAKKI, UDO. 

t^*eb png : taog. 

tae kwon do (tay kwan do) png Isp 
[Kor] : anyo ng martial arts na hindi 
gumagamit ng arm as, may pinagha- 


long elemento ng karate, sinaunang 
Koreanong martial arts, at kung fu. 

t6*eng-bi a tu*fn png [ta£+ng-bituin] : 
meteorite : faga. 

ta*6p png [Ilk] : ipa. 

tag png [Ing] : etiketa, lalo na ang 
ikinakabit sa isang bagay upang ipa- 
kita ang address, presvo, at iba pa. 

tag- pnl : pambuo ng pang-uri, nanga- 
ngahulugang “panahon para sa o 
panahon ng,” hal tag-ani, tag-ulan. 

ta*gd png 1: [Bik HU Kap Seb War] 
hiwa o sugat na likha ng malaking 
patalim - pnd ta*ga a in, i*ta*ga 2: 
kalawit na panghuli ng isda 3: [ War] 
sisidlan; lalagyan. 

ta*ga- (ta-ga) pnl: pambuo ng pang- 
ngalan na a nagpapahayag ng pinag- 
mulan o tinitirhan, hal tagabayan, 
taga-Cebu b nagpapahayag ng gawain, 
hal tagahatid, tagaluto : tagapag-. 

ta*ga a b^n png [Hk] : parihabang bitag, 
yari sa kawayan na panghuli ng isda. 

ta*g& a bang png: maliit na baklad na 
panghuli ng hipon. 

Ta*ga a b£ a wa png 1: isa sa mga pang- 
kating etniko ng mga Manobo na nasa 
South Cotabato 2: wika ng pangkating 
ito. 

Ta*ga a bMi png 1: Tiboli 2: wika sa 
kanlurang bahagi ng South Cotabato. 

ta a ga*bo a b6n png Zoo [Seb] : paol. 

ta*g^*bong png [Seb] : peluka. 

ta*ga*budag png : agimat o kapang- 
yarihang pinaniniwalaang nagbibigay 
ng kapangyarihan sa nagsusuot upang 
hindi makita var tagibulag. 

ta-g^d png [Seb] : pansin. 

Ta*ga-Hog png Lit : sagisag panulat 
ni Antonio Luna. 

ta a ga a i*n4p png [Ilk] : panaginip. 

ta-g^k png Zoo : ibon ( Bubulcus ibis 
coromandus) na puti, may mahabang 
leeg, tuka, binti, at kuko at may 
malapad at malakas na bagwis : heron. 

Ta*ga a ka a 6 a lo png: isa sa mga pang¬ 
kating etniko ng mga Kalagan. 

ta a gdk*ta*g£k pngBot: mabalahibong 
palumpong ( Rhinacanthus nasuta): 

IBUN-IBUNAN. 

ta a gak a t&k/mg: sunod-sunod na ma¬ 
laking patak ng tubig o anumang 
likido. 

ta*g£l png 1: [Bik Seb War] haba ng 
panahon Cf lAon, luwAt : dugay, 
haluy, ihA, paddu 2: [Seb] takdang- 
panahon. 


ta-g^l pnd tu-ma-gdl, ma-ka a ta a g6l f 
ta*gadan 1: makatiis; makayang 
labanan ang pagod, sakit, at iba pa 
2: [Kap] habulin; maghabol. 

Ta*ga*l& a kad png: isa sa mga pang¬ 
kating etniko ng mga Bilaan. 

ta*gal'hf png: pamahiin. 

Ta * g ^ • I og png [ tag-+ilog\ 1 : pangkating 
etniko na matatagpuan sa Metro 
Manila, at mga lalawigan ng Bataan, 
Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, 
Marinduque, Mindoro, Nueva Ecija, 
Palawan, Rizal, at Quezon 2: tawag 
sa wika nito 3: noong panahon ng 
Espanyol, malaganap na tawag ng mga 
Europeo sa mga tao na naninirahan 
sa Filipinas. 

Ta a ga a lu a ro png: isa sa mga pangkating 
etniko ng mga Bagobo. 

ta*g£m png [Pan] 1: Say sa sinaunang 
lipunan, sayaw para sa pakikidigma 
2: sabong ng manok. 

ta*g£m pnr [Seb] : daia. 

ta*ga*ma-sid png [taga-+masid\ 1 : tao 
na nagbabantay at gumagabay sa mga 
manggagawa, sa mga gawain, sa pro- 
yekto, at iba pa : supervisor 2: tao 
na sumusubaybay at nagbibigay ng 
opinyon sa takbo ng pangyayari : 
OBSERVER. 

ta a g£m a tam pnd mag a ta a g£m a tam, 
ta a gam a t£ a min [Seb War] : magka- 
roon ng pagkakat^ong tikman o dana- 
sin ang isang bagay. 

t£ a gan png [Kap] : tira 12 . 

ta-g^n png 1: Zoo isdang-tabang (Pritis 
microdon) na may mahabang nguso 
na parang lagari* humahaba nang 1 
m, abuhin ang sapad na katawan na 
may maraming tinik na maliliit, kulay 
tsokolate, at dilaw ang dulo 2: Say 
[Pan] sa sinaunang lipunan, sayaw 
para sa pakikidigma 3: [Pan] sabong. 

ta*ga a n£ png 1: [HU Kap Seb] reserba 
2: [Pan] di-sinasadyang pagkikita. 

ta-ga-n^s pm,; pnb : puro. 

t£ a gang png [Iba] : dikin. 

t4 a ga*ngu*ngo png Zoo [Bik HU War] : 
kanduli. 

tag-dmi. tag-a a ni png: panahon ng 
pag-ani. 

ta*gan*na png [Iba] : pinsala. 

tagapag- (ta-ga-pag) pnl : taga-, hal 
tagapagluto, tagapagmasid. ; ( 

ta-ga*p^g*pa*ga-cip png [tagapag + 
pa + ganap] : ehekutibo. 

ta a ga a pa-ma a gi a tan png [taga + pang 
+ pagitan] : tao na namamagitan sa 
dalawa o higit pang panig. 













tagapamahala 


858 


tagilid 


ta*ga*pa*ma*ha*l^ png [taga + pang+ 
bahala ] : tao na namamahala ng isang 
malaking pangkat, ari-arian, o opi- 
sina : administrador. 


ta-ga-pa*nga-si*w£ png [taga+pang+ 
asiwa ] 1: tao na nangangasiwa ng 
isang pangkat o opisina: mAnedyer 
2 : tao na nagpapatakbo ng isang ne- 

gOSyO : MANEDYER. 


ta*ga’pa*ngu*lo png [ taga+pangulo] 
1; tagapangunang opisyal sa isang 
pulong, komite, lupon, at iba pa 2 : 
ang punong namamahala sa isang 
departamento sa mataas na paaralan, 
kolehiyo, o unibersidad C/’pangulo : 

CHAIR 2 , CHAIRMAN,' CHAIRPERSON. 


ta-ga*pu*lot png [Ilk] : hindi repina- 
dong asukal, maaaring amibal, asukal 
na pula, o sinaklob. 

tag-a a r£w, tag-£*raw png 1 : pana- 
hong maaraw, karaniwan sa mga 
buwan ng Pebrero hanggang Mayo : 
tag-in it 2 : summer. 


ta*g£r*lurn png Mit: sa sinaunang 

lipunang Bisaya, anting-anting na 

yerba na nagdudulot ng tagabulag. 

» 

t^-gas png [ Seb Tag War] : mahinang 
patak o daloy ng likido palabas, gaya 
ng mula sa butas : derame, hunob, 
tedted, tulo - pnd tu a m£ a gas, ta a 
g£*san. 

ta*g£*sa pngBot 1 : bakawan 2: tangal. 

ta*gd*saw png Zoo : uri ng langgam. 

ta*ga*su*ri png [ taga+suri ] 1: auditor 
2: tao na naatasang sumuri sa isang 
suliranin, pangyayari, at katulad. 

ta a g£*tag png [Ilk] : tulos na ginaga- 
wang pansamantalang bakod. 

ta*g6*toy png Bot : punongkahoy 
(Mimosops parvifolia) na tumataas 
nang 15 m at tumutubo sa may 
tabing-dagat o aplaya : pagpAgan. 

td*gaw png [Mrw] : irit. 

ta*gaw png [Seb] : ignorante. 

Ta a ga a w£*num png : isa sa mga pang- 
kating etniko ng mga Manobo. 

t£ a gay png 1: pagbati o pagpupugay 
na ipinahahayag bago lumagok o 
sumimsim ng alak : kampAy 3 2: sabay- 
sabay na pagtataas ng baso sa isang 
inuman: kampay 3 3: paanyaya upang 
uminom 4: ang alak na ginagamit 
sa gayong pag-inom 5: a pag-inom 
na gumagamit ng isang basong ipina- 
pasa sa lahat ng kalahok b sukat ng 
alak sa baso sa ganitong okasyon : 

SHOT. 


ta*g£*yan png [tagay+ari] : paligsahan 
sa mga awit at sayaw. 


ta-ga-ydn png [tagay+an] 1 : pag-inom 
sa iisang baso 2: pagdiriwang sa pa- 
mamagitan ng paghahandog ng tagay 
3: singgalong o katulad na ginagamit 
sa pagtatagay. 

Ta*gay*t6y png : lungsod sa Cavite, 
at isang pook bakasyunan. 

ta*gay*t£y png 1 : Heo a mahaba, 
makitid, at nakaangat na rabaw ng 
lupa b tanikala ng mga gulod: ridge 2 
2 : tuloy-tuloy na tulo ng malapot na 
likido na nagtitila sinulid ang bun tot 
o dulo ng bawat patak Cf tagaktak 
3: sunod-sunod na pangkat; serye. 

t£g*bak pngBot [Mrw] : dapulak. 

tag*b£k pngBot : tila yerbang halaman 
(Kolowratia elegans) , may matabang 
ugat, maumbok ang dulo ng tangkay, 
madahon, at may mataba at maikling 
palapa. 

tag’bdk pnr: nabulok dahil sa patuloy 
na pagkababad sa likido. 

tag*ba*l£y png [Hil Seb War] : may-arr 
ng bahay. 

Tag*b^ n*wa png 1 : pangkating etniko 
na matatagpuan sa gitna at hilagang 
Palawan 2: tawag din sa wika nito. 

tag*ba*ri png [Mny] : banyaga. 

tag*b^ a yon png [Seb] : balangkas 2 . 

Tag-bi-bi png Mit : diwatang tagapa- 
ngalaga ng mga batang katutubo sa 
bulubundukin ng Mindanao. 

tag'bik png : munting alon. 

Tag-bi-ld-ran png: lungsod sa Bohol 
at kabesera ng lalawigan. 

tag*bi*sf png 1 : panahon na mahina 
ang ani 2: tagtuyot 3: tagsalat. 

tag*b6 png [Hil Seb] : tagpo. 

t6g*bon png [War] : bunton. 

tag-d^n png : mahaba at munting 
piraso ng kahoy, metal, at iba pa, 
karaniwang gamit bilang sibat o 
sabitan ng watawat: hastA. 

tag*d£*san png [War] : damit pam- 
bukid o pansaka. 

tag*di*lfm png : panahon na walang 
buwan. 

tag*dd png [Bik] : patak. 

ta*g6*lek png Zoo [Mrw] : butiki. 

ta*geng*t4ng png [Ilk] : matigas na 
lupa. 

t6g*ga png [Iba] : ganit. 

tag*g£-e png [Ifu] : basket na gina¬ 
gamit na lalagyan ng ipa o giniling 
na bigas. 

tag*g£m png Zoo [Iba] : langgam. 


tag - g6*tan png [Ilk] : lalagyan ng 
salapi na yari sa dahon ng buli o 
anahaw, at itinatali sa baywang. 

tag-h^p png : mahinang konklusyon 
dulot ng mahinang basehan o maling 
akala. 

t ag* h i • k6 w png [ tag+hikaw] 1: singsing 
o anilyong ikinakabit sa ilong ng 
kalabaw : liding 2 : sinulid na isinu- 
suot sa butas sa Iambi ng tainga para 
hindi magsara var tagikaw. 

tag*hi*l£w png : kilawin. 

tag*hi*y£'wat png : butlig na karani¬ 
wang tumutubo sa mukha, namumula, 
at may nana sa loob var tagyawat, 
tigyawat: grano 2 , pimple, zit. 

tag*h6k png Med : matinding pag-ubo; 
dalahit na ubo var tighok. 

tdg-hol png [Hil] : tahol. 

t^g-hom pnr [War] : malamig; presko. 

t^g-hoy png [Seb War] : sipol. 1 

tag*H6y png 1: matinding pagtangis 
at pagdadalamhati : bakho, dalom, 

LAMENTASYON 2\ dafng. 

. . # t 

t6*gi png 1: pagkalap ng mga tao 
upang lumusong sa isang gawain 2 : 
pamamahagi ng gawain sa mga naka- 
handang gumawa 3: [Iba] sakit 2 . 

ta*gi-a*m6/>n^: pakiusap; pagmama- 
kaawa. 

ta*gi‘b£ng pnr: tagilid; hindi pantay. 
ta-gi-bddos/mgZoo : pindangga. 
ta*gi*b6s png Zoo [5^] : malabanos. 
ta a gi*birh6f pnr : madaling kalagin 

Cf HABSO. 

ta-gi-bus png Zoo [Mrw Sml Tau] : 
pindangga. 

ta a gi*ha*bd pnr : haba; unat. 

ta*gi a hum a h6m png 1: tao na nahihi- 
yang magsalita 2 : kalagayan na hindi 
makapagsalita sanhi ng makapal na 
usok o singaw. 

t£*gik png 1: balangkat para sa nabali 
na buto 2: Lit paghabi ng kuwento. 

ta*gi*k^w png : varyant ng taghikaw. 

ta a gfk a tik/?ng: banayad ngunitmata- 
lim na tunog ng sunod-sunod na 
patak. 

ta a gi a lab a sd png: silo na humihigpit 
kapag hinigit sa dulong nakapugal. 

ta a gi*lab a sd pnr : maluwag ang pag- 
kakatali; madaling makalag : tali- 
habso. 

ta a gi a l5 a yiw png : pag-iisang laging 
inaalihan ng panglaw. 

ta-gf-lid /?ndtu a ma a gMid, i*ta a gMid v 
ma-ta-gMid [Bik Kap Tag] 1: ihilig; 






859 


tagiliran 


mahilig 2 : malagay sa panganib - 

pnr ta-gi-lid. 

ta*gi*li*ran png Ana [ ta+gilid+an] : 
magkabilang gilid ng katawan : bak- 

RANG, DIKING, KILID 3 , TALANDIKIN. 

ta-gi-16 png 1: Ark estrukturang may 
parisukat na pundasyon at patatsulok 
na gilid na nagtatagpo sa isang tuktok 
2: anumang may ganitong hugis 3: 
Mat solidong anyo na may polygon 
na pundasyon at patatsulok na mga 
gilid na nagtatagpo sa iisang taluktok: 

KIMOS, PIRAMIDE, PYRAMID. 

ta*gi‘l6g png Mat [ tag+bilog] : kono. 

ta-gi-lu-b6y png Bot : yerbang pina- 
niniwalaang nakakapagpalimot ng 
galit. 

ta a gim*p£n png: ilusyon. 

ta-gim-tim png 1 : kasiya-siyang gaan 
ng kalooban matapos gumawa ng 
kabutihan 2 : tagas ng tubig o ibang 
likido mula sa maliliit na butas 3: 
varyant ng taimtim. 

t£*gin png 1 : lubid na may maluwag 
na silo na ginagamit sa paghuli ng 
aso 2: pagdaraya sa sugal sa baraha 
3: laro sa trumpo. 

tag-hmt png : tag-araw. 

ta-gin-tmg png [Bik HU Seb Tag War] 

1: tunog na nalilikha ng nagpiping- 
kiang metal, porselana, at iba pa Cf 
kalansing 2: tinig na matarling. 

ta-gi-pang-l£w png : kalungkutan; 
galimgim. 

ta-gi-p£-no png: pansin; puna. 

ta a gi"P&S png : pagputol sa dulo ng 
isang halaman o punongkahoy. 

ta-gi-pid png [Ilk] : tabla sa magkabi- 
lang gilid ng bangka na pangharang 
sa talsik ng tubig. 

ta*gi*p6s png : tuyong troso o kahoy 
na malambot at madaling maging 
abo kapag sinunog. 

ta-gi'p-tip png [Seb] : libag. 

ta*gip*tfp png [Bik HU War] : tagu- 
lamin. 

ta a gis/mdmag a ta a gfs, tu-ma-gfs, i- 
ta*gfs : maghasa; hasain. 

ta-gi-sa-mS png: kulam. 

ta-gf-san png 1: hasaan ng patalim 
2 : tunggalian; labanan. 

ta*gbsang*l6*win png Zoo: isdang-alat 
( Scolopsis bilineatus) na malaman at 

lumalaki nang hanggang 20 sm. 

6 

ta-gi-sl png Bot : pangkalahatang 
tawag sa mga kawayang gubat, tulad 
ng tambo, bikal, at bukawe. 

ta-gis-tis png : tagas. 


ta a gi a SU a yd png 1: pagkaalipin; pagi- 
ging labis na masunurin o matapat 
2: regalong ibinibigay upang maka- 
hingi ng pabor. 

ta-gis-w£k png : tunog ng biglang 
pagpunit o pagkapunit ng tela. 

ta*gi*t£k png Mils [Mag] : patang-ug. 

t£g a ka png Bot [Iba] : naga. 

tag-kfl png [Kap] : kalabit. 

Tag*k6*gon png: isa sa mga pangka- 
ting etniko ng mga Bilaan. 

tag-la-g As png [tag+lamig] : sa mga 
bansang nasa temperate zone, pana- 
hon ng pagkalagas ng mga dahon, 
mulang 21 Setyembre hanggang 21 
Disyembre : autumn 1 , fall, otonyo. 

tag-la-mig png [tag+lamig] : sa mga 
bansang nasa temperate zone, pana- 
hon ng matinding lamig, karaniwan 
sa loob ng 21 Disyembre hanggang 
21 Marso : winter. 

tagd&ng png [Ifu] : tadyang. 

tag-l£y pnr : likas na angkin. 

tag*m4 a ma png [Esp] : tagmeme. 

tag*me*me (tag-mim) png [Ing] 1: 
Lgw pinakamaliit at makabuluhang 
yunit na anyo ng gramatika 2 : yunit 
ng pag-aaral sa gramatikang tagme- 
mics ha binubuo ng ugnayan ng 
mga funsiyong panggramatika at ng 
uri ng mga salik na nabubuo sa fun- 
siyong ito : tagmema. 

tagmemics (tag*me*miks) png [Ing] : 

pag-aaral at paglalarawan sa wika sa 
pamamagitan ng tagmeme : tagmi- 
mika. 

tag*mf # mi*k6 png [Esp tagmimica] : 
tagmemics. 

tag*nd png [Seb War] : hula. 

tag*n£»wa png [Ilk] : bayanfhan. 

tag*ni png : maliit na tagpi. 

t^g-nok png Zoo [War] : niknik. 

tag-n6ng png : silungan ng hayop o 
halaman. 

ta-gd/radmag-ta-gd, ta-gu-an, 

go [HU Mrw Seb Tag War] : ilagay sa 
pook na hindi makikita : dulin. 

ta*gd pnr [Bik Seb Tag War] : liblib; 
lingid. 

ta*g6k png 1 : varyant ng Iag6k 2: 
[Bik Seb War] dagta. 

ta*go*la*ling png [Seb]: sa sinaunang 
lipunang Bisaya, mga araw na ibini- 
gay sa alipin upang makapagtrabaho 
para sa kaniyang sariii. 

td-gong*go png Mus [Bag] : pangkat 
ng labing-isang agung. 


tagtuyot 


ta*gong a gd png Mus [Mag] : tunog 
ng kulintang kapag tinutugtog sa 
ritwal. 

ta*gong a gong png Mus [Bil] : maliit 
na tambol na yari sa putol na kahoy 
na inuka ang loob, may balot ng 
balat ng usa ang magkabilang dulo, 
at pinatutunog sa pamamagitan ng 
inihahampas na dalawang patpat ng 
kaway an. 

t£*gop png : bayanihan var tag-op. 

ta a g6p pnr : sagop; magkasanib. 

ta*g6s pnr : lampas ang pasok mula 
sa isang rabaw tungo sa kabila : 

LAGOS. 

tag a p^s pnr : putol sa isahang pagtama 
ng patalim. 

tag*pt png 1: pantakip o pansapin sa 
butas o punit : tapal 2: anumang 
nabuo o binubuo ng samutsaring 
bahagi. 

tag*pis png: kinis at pino ng patsada. 

tag*po png 1: hindi inaasahang 
pagkikita : sarak 2 , tagbo 2 : pagkikita 
sa isang tiyak na pook at panahon 
3: Tro eksena sa isang dula o drama 
4: Bot tuwid na palumpong o payat 
na punongkahoy ( Ardisia squamuhsa) 
na kurbado ang maliliit na sanga, 
may pink o mamuti-muting bulaklak, 
at may salit-salft na mga dahong 
ginagamit na pampalasa sa’lutuin at 
lunas sa sugat : koleng, tatipu. 

tag a pd/m^ma a ta{) a pu a 6n, mag-tag- 

po : makita; madeskubri. 

tag-p6s pnr 1: tagos 2: maaari nang 
tuliin 3: sa gamot, hindi na mabisa. 

tag-sa-lcit png: matinding pagkuku- 
lang sa pagkain at iba pang panga- 
ngailangan : famine. 

tag*si a bol, tag*si*b6l png 1: sa mga 

bansang nasa temperate zone, pana- 
hong nagsisimulang tumubo o sumibol 
ang mga halaman, mulang 21 Marso 
hanggang 21 Hulyo : primavera, 
spring 2 : kasiglahan; kabataan. 

t^g-sing png Zoo [Seb] : ibon (Mira- 
fra javanica philippinensis) na maikli 
at makapal ang tuka, maliit ang kata¬ 
wan, at pula ang balahibo. 

tag-sip png [Seb] : tabtab. 

tag a t6g png : biglang galaw ng isang 
bagay o tao dahil sa pagkaumpog, 
pagkabunggo, o pagkabagok. 

tag*t£g pnr 1: natanggal sa pagkaka- 
kabit: pigtas 2 : natanggal sa trahaho. 

tag-tu-y6t png: mahabangpanahong 
walang ulan : drought, tikag. 










taguan 


860 


tahing bayla 


ta a gu a £n png [ tago+an ] : larong pam- 
bata, may taya na humahanap sa 
mga nagtatagong kalaro : hide-and- 
seek, LIBRE-LIBRE, SALIKUTAn. 

ta*gu-ang*kan png Ana \_Seb War] : 
sinapupunan. 

ta°gu*ba*n£ png : pagtulo o pagdaloy 
ng tubig mula sa butas ng anumang 
sisidlan o harang na gaya ng dike. 

ta*gu*bMin png [Hk Tag] 1 : mga bagay 
o utos na iniwan upang gawin o sun- 
din : bilin , simbAwa, tugon 2: pasabi 
3: payo. 

ta-gud-tod png 1 : Heo dalahikan 2: 
pagsunod sa daanan nang walang 
pagiihis o paglayo. 

Taguig (ta-gfg) png: lungsod nakabi- 
lang sa Pambansang Punong Rehiyon. 

ta*guk*tok png [Bik HU Seb Tag War] : 
tunog na likha ng takong ng sapatos 
sa matigas na rabaw. 

ta*gu*ia*bdy png Med : pamamantal 
na dulot ng isang uri ng sakit sa loob 
ng katawan, makati, namumula, at 
karaniwang lumulubog makaraan 
ang tatlong araw : l^paka. 

ta a gu*la*mfn png: amag na nabubuo 
sa maruruming damit na matagal 
nang hindi nalabhan : tagIptip. 

tag-U’l&n png : panahon ng ulan, ka¬ 
raniwang sa mga buwan ng Hunyo 
hanggang Setyembre : nepnep. 

ta a gu*l«£*way pngBot : baging ( Para - 
meria laevigata) na makahoy at medi- 
sinal ang balat ng ugat at sanga : 
dugtong-Ahas. 

ta a gu*lay a ldy png Lit Mus 1 : matan- 
dang awit ng kalungkutan sa Kataga- 
lugan, karaniwang inaawit nang 
isahan at walang saliw 2 : terminong 
nararapat sa isang uri o estilo ng 
pag-awit a monotonong himig na 
nagpapahayag ng dalamhati sa isang 
namatay b awit ng pag-ibig na may 
matamis ngunit malungkot na himig 
Cf kundiman c saeta d pakatal na 
bokalisasyon sa pag-awit. 

t • 

ta a gu a Ii a mot/wr: malilimutin; laging 
blangko ang isip. 

ta-giHi-naw pngBot : halaman ( Vero¬ 
nica cinerea) na payat at tuwid ang 
katawan at tumataas nang 80 sm, may 
makitid at biluhabang mga dahon 
na alon-alon ang gilid, kumpol- 
kumpol ang bulaklak na lila, at may 
maliit, mabalahibo, at hugis silin- 
drong bunga. 

ta a gu a lmg, ta a gu*ling png [Kap Tag] : 
kanal o daluyan, karaniwan ng tubig. 


T£ # gum png : kabesera ng Davao del 
Norte. 

ta a gu a ma*n£k png 1: a panahon ng 
pamumugad ng mga ibon at katulad 
b pagsusupling o pangingitlog ng 
mga hayop 2: kagampan. 

ta-gum-b^w pngBot [Pan] : tuba. 

ta a gum*p6y png [HU Seb Tag War] 1 : 
katuparan o kaganapan ng anumang 
piano o balak : daulat, kalampusan, 

SUCCESS, TALIBAYOK, TANGLUYAn, TRIUMPH 

2: paborableng bunga o kinalabasan : 
aligwas, bobolos, daulat 3 , eksito, 

PANAlO, SUCCESS, TALIBAYOK, TANGLUYAn, 
TRIUMPH, VIKTORYA, WAGI, WIN 3: pag- 

kakamit ng yaman, katanyagan, at 
iba pa : aligwas, bobolos, daulat 3 , 

EKSITO, SUCCESS, TALIBAYOK, TANGLUYAN, 

triumph 4: Mus Lit [57] awiting- 
bayan ng pagwawagi bilang parangal 
sa bayani at paggunita sa matatagum- 
pay na labanan Cf dipabinin. 

t£ a gun png [Kap] : pagdalo sa isang j 
pagtitipon, pulong, at katulad. 

ta*gung*g6ng png : alkansiyang gawa 
sa kawayan o bao ng niyog. 

ta*gu*ngo png Mus [Tau] : musikang 
isinasagawa sa apat na gong. 

ta*gun*t6n png A : isang pangkat ng 
mga nakasulat o nakalimbag na pa- 
ngungusap 2: tunton 3: talunton. 

ta*gun*t6ng png [Bik Seb Tag War] : 
matinis o matalim na metalikong 
tunog : RUMADNAD. 

ta*gu*6b png [Ilk] : alulong ng aso 
na natatakot. 

ta*gu*6t png: tunog o ingay na likha 
ng along humahampas sa batuhan : 
dagalwAk. 

ta*gu a p6k png : tunog ng biglang 
pagbagsak ng sapad na bagay sa ma¬ 
tigas at sapad na rabaw : lagapAk. 

ta*gur png [ Seb] : daya-daya. 

ta*gu*rt png [Kap Tag] 1: palayaw 2: 
bansag. 

ta*gu"s6*la pngBot [HU] : darandang. 
ta*gus*t6s pmr : nakalawit o nakabitin. 
ta-gu-td png Zoo [ War] : butiki. 
ta*gu*t6k png Mus [ Yak] : koratong. 
ta*gu*y6ng*yang pngBot [War] : saga. 

ta*gu*yod pnd mag*ta # gu a yod, i*ta a 

gu*yod 1: sumang-ayon 2: panatili- 
hin ang isang tao, institusyon, at iba 
pa sa pamamagitan ng salapi o anu¬ 
mang tulong 3: magtiwala; pagtiwa- 
laan 4: tulungang patunayan o 
ipagtanggol : suporta 4 , tangkakal, 
tangkilik. 


* 


tag*w^y png : varyant ng hagway. 

ta*hd*da png [Esp tajada] : hiwa. 

ta-ha-d6 a ra png [Esp tajadera] : kampit 
na panghiwa. 

ta a ha*d6r png [Esp tajador] : tagahiwa. 

t^ a hak/?n^tu a m^ a hak, ta*h6*kin, i- 
t^-hak : dumaan sa isang bago o 
di-karaniwan at di-maalwan na daan : 
bAktas, bagtAs, laktod. 

ta*hdn png 1: paghinto o pagtigil 2: 
pagtira o panunuluyan. 

ta m h£*nan png [tahan+an] 1: tirahan; 
bahay 2: ang pook o bayang sini- 
langan. 

t£*hap pnd mag a td*hap, ta a hd a pan 

[*&£] : maghinala; paghinalaan. 

ta-h^s png [Seb] : takdang gawain. 

ta*h£s pnr: malinaw at tuwiran; tiyak. 

t6*ha-t^-ha png Mus [5t^] : day-day-o. 

t^*haw png : hawan. 

t£ a haw pnr 1: lantad 2: [Bik] harap 
3: [Hit] lipas 3 ; laos 2 . 

ta a h6l png [ Tsi Mai] : batayang yunit 
ng timbang ng ginto noong panahon 
na ito ang ginagamit na salapi, katum- 
bas ng 16 amas Cf amas, sapaha : 
suvarna. 


ta-hi/m^ma-na-hi, ta*hi a ^n v ta a hi a in, 

i a ta a hi : idugtong o idikit sa pama¬ 
magitan ng karayom at sinulid. 

ta*hid png: matigas, karaniwang ma- 
tulis na tila sungay na tubo sa binti 
ng mga hayop, tulad ng manok: spur 1 . 

ta a h(d-la a bu a y6 png Bot : makinis na 
palumpong ( Vanieria cochinchinensis ), 
tumataas nang 2-4 m, may mga sa- 
ngang may matulis na tinik na kahu- 
gis ng tahid. 

ta-hlg png Bot [Bik] : mala-yerbang 
damo ( Homalomena philippinensis ). 

td a hik png: lupaing tigang na malayo 
sa dagat (^ilAng. 

ta-hHan pngKar: anumang nagsisil- 
bing agapay o haligi sa barakilan : 
panalAgan, paraksulAn, salagunting. 


ta*h« a mik pnr [Kap Tag] 1 : walang 
ingay o gulo; malaya sa pangamba 
Cf payapA : Aho, hilom, hipos, kiyeto, 

QUIET, SILENSIYO, SILENT, ULIMEK 2: 

hindi nagsasalita; matipid magsalita: 
Aho, helom, hipos, kiyeto, quiet, silen- 
siyo, silent, ulimek 3: walang kilos; 
nakapahinga : kalmAdo, quiet, silent. 

ta a hmg b^yla png Say [ Tau tahing + 
Esp baila] : sayaw ng mga Muslim na 
naglalarawan ng isang matagumpay 
na pangingisda, ginagaya.ng mga 
mananayaw ang paglangoy ng mga 
isda. 



% 



5 









.4 . 


tahip 


takas 


861 



ta-hfp png : paghahagis at pagsalo ng 
bigas sa pamamagitan ng bilao upang 
tangayin ng hangin ang ipa o dumi: 
winnow - pnd mag*ta*hfp, tu-ma- 
hip, i-ta-hfp. 

ta*hi*yu*yo png : tandang na walang 
tahid. 

ta-H6 png [Tsi ] : giniling na utaw na 
pinakukuluan hanggang sa lumapot 
at mabuong parang gulaman, kara- 
niwang hinahaluan ng amibal at sago 
kapag idinudulot bilang pagkain. 

ta-ho png 1 : tan to 2: [ Seb] ulat. 

t6*hod png [Hil Seb War] : paggalang 
-pnd mag-t6*hod, ta-hu-rin, i-t£- 

hod, tu*m6'hod. 

ta*h6l png 1 : malakas na sigaw ng 
aso; ungol ng aso 2: tunog na kahawig 
nito var kahol Cf alulong : dangol, 

GEBO, HULHOL, KAWUNG, LAHAY, PAGHOT, 
TAK1N. 

ta*H6m png [Sci] : ganda - pnr ma* 

ta*h6m. 

ta-h6ng png : lamandagat ( Mytilus 
smaragdinus ) na may lunti at hugis 
dilang talukab, humahaba nang 20 
sm, at matatagpuang kumpol-kumpol 
sa tubig-alat; kulay dalandan ang 
laman kapag babae at maputlang 
dilaw kapag lalaki. 

ta-h6p png [Se6] : ipa; darak. 

t£*hub png [Bik War] : tabon. 

ta*hur png [ Esp ] 1: propesyonal na 
sugarol 2: tao na nag-aayos o tumu- 
tulong sa pustahan sa sabungan var 

tahor. 

t6*hu*r6 png [Tsi] : kinortang utaw 
na inasnan at pinaasim var tahuri. 

t6-i png [Bik Hil Seb Tag War] : varyant 

ng tae. 

t6*ib png ; varyant ng tcieb 

t6*id png [Bik] 1: piling 1 2: abay. 

taiga (tay-ga) png [Ing] : gubat sa 
pagitan ng tundra at steppe. 

ta - ik*tik png : pampalo na yari sa 
yantok. 

tail (teyl) png [Ing] 1: bun tot 2: hu- 
lihan. 


ta-il png [Ifu] : pansalok. 

tail coat (teyl kowt) png [Ing] : pan- 
lalaking coat na maikli sa harapan 
at may buntot sa likod na nahahati 
sa dalawa, at isinusuot bilang bahagi 
ng isang pormal na kasuotan : frak.. 

tailing (tey-ling) png [Ing] 1: dra-tira 
o hindi magandang bahagi ng budl 
o kiho at katulad 2: ang bahagi ng 
biga o ladrilyo na nakaungos sa 

dingding. 


tailor (tey-lor) png [Ing] : sastre. 

ta*im*tim pnr [Kap Tag] : walang 
pagkukunwari o day a: taos 2 . 

tad-nga png A na 1: organ ng pandinig 
at panimbang ng tao at mga verte¬ 
brate : DALUNGGAN, EAR, LAPAYAG 2: 
bahagi ng katawan ng ibang hayop 
na sensitibo sa tunog : dalunggan, 
ear, LAPAYAG 3 bagay na hugis tainga 
var tenga, taynga : dalunggan , ear, 

LAPAYAG. 

tad’nganvb^-buy png Bot [tainga- p 
ng+baboy] : maliit na punongkahoy 
(Gonocaryum calleranum) na may 
mahahaba at maliliit na sanga, at 
tila nuwes ang bungang kulay lilang- 
itim at may matigas na puting laman 
na nababalutan ng mabunot na ta- 
lupak. 

tad*ngam*bu*h6y png Bot [ Tag tainga+ 
na+buhdy] : lunas. 

ta-i-ng^ng da-g§ png Bot [tainga+ ng 
+daga] 1: uri ng kabute (genus Auri- 
cularia) na matatagpuan sa mga patay 
na kahoy, nakakain, at karaniwang 
inihahalo sa pansit : kulakdop 2 : 
gumagapang na yerba ( Oxalis repens): 
darasig, malabalugbug-dagis, mara- 
siksik, pikhik 3: munting tuklap ng 
balat sa may puno ng kuko : saling- 

SING. 

taM-ngang-ka*wa*li pnr [tainga + ng 
+ Hawaii] : nagbibingi-bingihan, lalo 
na sa dumadaing. 

t^'is png [Bik Kap] : lagis. 

ta-i*ta png [Ifu] : tawag sa mga tinilad 
na -kawayang ipinampapalakpak para 
isaliw sa pag-awit kapag may sere- 
monya ukol sa patay. 

t£*i tsi png [ Tsi] 1: martial arts at sis- 
tema ng pagpapalakas na binubuo 
ng magkakasunod na mababagal at 
kontroladong galaw 2: HI ang pinang- 
gagalingan at hanggahan ng katoto- 
hanan, na pinagmulan ng Yin at 
Yang at ng lahat ng nilikha. 

Taj Mahal (tadz ma-hal) png [Hin] : 
maringal at dinadayong musoleo sa 
Agra sa hilagang bahagi ng India na 
itinatag ng emperador na si Shajahan 
sa alaala ng kaniyang paboritong 
asawa na nagbigay sa kaniya ng 
labing-apat na anak. 

t6‘ka png 1: Sin a proseso ng pagha- 
halo ng sinapal na pap.el at mga 
sangkap, gaya ng resina, langis, at 
katulad, dili kaya’y pagsasapin-sapin 
ng mga papel na pinahiran ng pan¬ 
dikit at ihinuhulma sa nais na anyo 
bago matuyo b ang likhang sining 
bunga nito : papier maghe 2 : mga 


patpat na inilalagay sa ibabaw ng 
umusbong na tanim ng palay 3: Zoo 
ibon (Sitta frontalis aenochlamys) na 
itim ang noo, bughaw ang itaas na 
bahagi ng katawan, malaki ang paa, 
tuwid ang tuka, at maikli ang buntot. 

ta-k6 png [Kap Tag] 1: duda; di-pani- 
niwala : kilAw 4 , siddaaw, tahap 2 : 
gilalas. 

ta-k^i png : pantatak, gaya ng rubber 
stamp o selyador. 

td’kad png 1: risoma ng tubo na 
iniiwan sa bukid upang patubuin o 
itanim muli 2 : susing nakasuksok sa 
susian 3: batayan; pundasyon 4: ( Bik] 

takal 2 . 

ta-kdd png : pagpadyak, karaniwan 
kapag nagagalit. 

ta*kd’da png 1: paraan ng pahayag 
2 : sa kara-krus, sunod-sunod na 

panalo. 

ta*ka*h6n png : inukit na dibuhong 
kahoy na hulmahan ng taka; molde. 

t6-kal png 1: [Hil Kap Seb Tag War] 
sukat ng dami ng likido, butil, at iba 
pa : takad 4 , takos 2 : halaga o singil 
sa kalakal na ipinagbibili sa pama¬ 
magitan ng yunit ng sukat C/'taripa, 
tasa 3: Kol pagpalo sa bilanggo 
bilang parusa. 

ta-kdil png [Hil Pan] : barako 23 . 

ta-ka-l6n png : kasangkapang ginaga- 
mit sa pagtakal. 

ta-ka-l^-nan png 1: bayacl sa pagbili 
ng lahat ng inaasahang ani Cf pakyaw, 
puhAr 2: mapang-abusong sistema 
ng pagpapautang, binabayaran ng 
magsasaka ang kaniyang inutang sa 
pamamagitan ng aning palay. 

ta*k£m png [Hil Kap Tag] 1: palatak 
ng labi at dila bilang pag-asam sa 
sarap na tatamasahin, karaniwan sa 
pagkain : hinam, pAgus 2: pag-asam. 

t6k-an png [Hil Seb] : inip. 

t^k-ang pnd mag*t6k-ang, i-t6k-ang 

[Seb] : isalang; magsalang. 

t^-kap png [Ilk] : sukat ng lupa na iti- 
nakda upang pagtaniman o pag- 
anihan ng isang tao. 

ta-k^p png 1: malakas na pagsigaw 
2 : nakaiinsultong pagbubunganga; 
pasigaw na pagmumura Cf singhal : 

kuslab, singka. 

ta-ka-r^ png [Ilk] : maliit, mababaw, 
at bilog na basket, may sapin sa dalim 
at lalagyan ng maliliit na bagay. 

t^*kas png 1: pag-iwas sa sakit, aksi- 
dente, at iba pa 2 : pagkawala; pagla- 
laho 3: puga -- pnd tu*m6*ka8, ta* 
k6-san, i-t^*kas. 







































































































































takatak 


862 


taknab 


ta*ka*tak jfrng 1: halamang tumubo 
mula sa mga nahulog na buto o butil, 
tumubo nang hindi sadyang ipinunla 
CfuC aw 2: [Pan] kalat. 

ta*ka*tak png 1: tunog rig patak ng 
ulan sa lata o bubungang yero Cf 
tikatik 2: tinitipang tunog ng maki- 
nilya. 

t6*kaw png 1: labis na pagnanasa sa 
isang bagay, lalo na sa pagkain 2: 
pagiging sabik na saklawin, tamuhin, 
o garni tin, lalo na nang labis-labis o 
walang kabusugan Cf sakjm : siba. 

t4*kaw-bug*b6g pnr [ takaw+sa+bug- 
bog] : kinayayamutan dahil sa di-ka- 
nais-nais na gawi. 

t£*kaw-ma‘t£ pnr [ takaw+ng+mata] 

1: madaling matukso sa anumang 
makita 2: madaling maakit na kunin 
ang isang bagay na hindi naman 
kailangan, gaya ng pagkaing hindi 
kayang ubusin : tAkaw-tincin. 

t6 a kaw-ti a ngin pnr [ takaw+sa+tingin] : 
takaw-mata. 

t6 a kaw-tuk a s6 pnr [ takaw+sa+tukso] : 
madaling umakitng pansin ng ibang 
tao. 

ta a k£*yan png Ark [Pan] : hagdan. 

tak'ba png [Kap HU Seb Tag] : tam- 
pipi. 

tak*b6 pnd 1: kumilos nang mabilis - 

nd mag'tak’bo, tu*mak*b6, tak a 
u a h£n, tak a bu a hm, i*tak*b6 2: 

sumali sa isang timpalak o maging 
kandidato sa eleksiyon -pnd tu*mak- 
b6 3: mangasiwa, mamahala, o mag- 
maneho - pnd mag a pa a tak a bo 4: 
itakas; takasan 5: dumanas o dumaloy, 
gaya ng tubig o panahon - pnd tu a 

mak a b6. 

tak*boy png [Seb] : pagkakasakit. 

tak*bu*han png 1: Isp karera sa pag- 
takbo 2: tao na hingian ng tulong o 
taguyod. 

tak*da png 1: punto o dulo na pinag- 
tatapusan; hanggahan : sagkod 2: 
pinakamalaking kantidad na ipina- 
hihintulot : keddeng, kutob, tubtob 
3: Zta/panahong inilaan upang mai- 
hain ang legal na aksiyon : keddeng, 

KUTOB, TUBTOB. 

tak'dcmg pnr : kapos sa haba pababa, 
gaya ng maikling belo, apron, o 
tabing. 

tak*d&ng-a*radm png : gawaing ini- 
atas sa mag-aaral upang pag-aralan 
pagkatapos ng klase ; asignasyon, 
assignment, homework 1 . 

tak-daw png : piraso ng sahig na ka- 
wayan na hindi kapantay ng iba. 


tak-d^*wan png Bot : palay na nagsi- 
simula pa lamang magkabutil; palay 
na nagbubuntis. 

t^k'day png [Ilk] : mababang tulos 
na sampayan ng lambat. 

tak'd e png Ana [Kap] : balikat. 

tak-d&r png [Ilk] : tindig. 

tak-dir png [Mrw] : pasiya. 

t^k-dog pig [Seb] : paanan ng bundok. 

tak*d6l png Asn [Seb] : kabilugan. 

take (teyk) png [Ing] 1 : kuha 2: tamo 
3: suhol. 

tak&b png 1: [Ilk] kalamnan ng bali¬ 
kat : paypay 1 2: Ana [Pan] balikat. 

takeover (teyk-ow-ver) png-[Ing] : 
pagpalit sa pamamahala ng isang 
kompanya, pamahalaan, bansa, at 
katulad. 

ta # ki png Ana [Iba] : paa 1 . 
t^*kid png [Kap Tag] : tisod. 

■J: ’f* 

td-kig png Med [Bik Seb War] : ngiki. 

ta-kbgra-pi*ya png [Esp taquigrafia] : 
stenography : tachigraphy. 

ta*ki*gra-p6 png [Esp taquigrafo] : 
tao na bihasa sa stenography; steno¬ 
grapher : tachigrapher. 

ta*kik pngMus Say [Bon] J: estilo ng 
pagtugtog ng gong 2: sayaw ng isa o 
dalawang tao. 

t^'kil png : sagi. 

ta*ki*lid png Zoo [Kay Tgn] : duhay. 

ta*ki*ling png Say [ Hillfu ] : sayaw ng 
tagumpay. 

ta*kfl-ya png [Esp taquilla] : bilihan 
ng tiket: box office. 

ta*kil*y6 # ra png [Esp taquillera] 1: 
babaeng tagapagbili ng tiket 2: 
babaeng tagakuha o tagakolekta ng 
tiket, ta'kihyeTO kung lalaki. 

t^*kim*b^*ka png Bot : higot-balato. 

ta*kin png : tahol. 

ta a kin*di png : kandirit. 

t^*king png : batang lalaki. 

ta*kip png : anumang inilalagay sa 
ibabaw o sa harap ng isang bagay var 
takop, takob : kover 3 , pIlet, saklob, 

TAKKAB, TAKLOB. 

ta*ki*pan png [takip+an] 1: mapang- 
abusong sistema ng pagpapautang, 
binabayaran ng magsasaka ang may- 
lupa nang doble pagdating ng anihan 
Cf TAKALANAN, TALINDUWA 21 pagtUtU- 

lungang itago ang isang lihim 3: Bot 
[Pan] pugahan. 

ta*kip-ku*h6l png Bot : halaman 

( Centella asiatica) na hugis bato ang 


luntiang dahon, mabalahibo ang 
tangkay, at kulay lila ang bulaklak : 

HAHANGALO, PISPISING, TAPINGAN DAGA. 

ta"kip*ma*t5 png Ana : talukap. 

ta-kip-sHim^ngl: dapithapon 2: la- 
rong hulaan, pinipiringan ang mata 
ng taya, paiikutin ng tatlong beses at 
kailangang may mahuli siyang kala- 
rong huhulaan ang pangalan. 

ta*kfp’Si'li*pan png : ang pahilig o 
patayong balangkas na kahoy sa pa- 
gitan ng mga baitang ng hagdanan. 

ta*ki*ran png [Mrw] : larong sipa ng 
Maranaw: manggis. 

t^ a kis*l4*kis png Bot : diliwariw 1 . 

t^k*kab png [Ilk] : takip. 

tak*k^n png [Iba] : tikin. 

tak*ki png [Ilk] : tae. 

tak*kok png [Pan] : yabag. 

tak-la png : matubig na tae: bugris, 
buris, igit, pururot. 

takd^b png 1: kamalig 2: malaki at 
pantay-tao na basket na sisidlan ng 
palay Cf matong 3: tunog ng biglang 
pagsara ng bintana o pinto. 

tak a l£ng png 1: pag-alog-alog ng mga 
bind Cf sikad 2: pag-angat ng liku- 
rang paa ng aso kapag umiihi. 

tak-lds pnr : ubos; said. 

takdid ^n^tu a mak a l«d, ma a nak*IJd : 

mangisda na gamit ang bingwit na 
nakakabit sa dalawang tikin o sa 
bangka. 

tak-lip png 1: bahagyang galos o sugat 
2: tumitigas na rabaw ng bagong 
sugat na nagiging langib 3: balat ng 
bungangkahoy o anumang halaman. 

takdis pnd mag a tak a lis, tak-li-sm, 
i a tak*lis : hasain o patalasin sa pa- 
mamagitan ng pagkuskos ng talim 
sa kapuwa patalim. 

takdob png [Bik HU Seb , Tag War] : 
takip; pan takip. 

takd6 a bo png Zoo [Seb Tag] t : pina¬ 
kamalaking uri ng shell ( Tridacna 
gigas) na kulay puti o dilawan ang 
balat na hugis abaniko, humahaba 
nang 100 sm at tumitimbang nang 
200 kg : dagatan 2 2\ nakar. 

takdub png: gamit sa pangingisda na 
yari sa kawayan. 

tak*m£n png [Kap] : tikim - pnd tu a 

ma a kdm. 

tak*n& png [Seb] : oras. 

tdk-n&b pnd tak a na a b&n, ma a pa*tak a 

nab : mapaapak sa malambot na 
tae, dumi, o putik. 










































































































































































































































. * :• i . 1 1 

•r. .tu» i...lj>:cc ii; i!ir.i 



tako 


863 


talaba 


ta*ko png Mus [Sma] : gitarang kawa- 
yan na may anim na kuwerdas at may 
dekorasyong palawit. 

t6-ko png', mahabang kahoy nabarilya, 
ginagamit na pantumbok ng batong 
bola sa larong bilyar o ng batong 
pitsa sa larong pool. 

ta a kd pnd ta*kiWn, ma*pa*ta*ko : 

matisod o madulas. 

t&*kob png 1: pantakip sa rabaw; 
manipis na takip Cf balok 2: pilik- 
mata. 

t£*kob pnr : pinagharap, pinagtakip, 
o pinagdikit, gaya ng larawan o ng 
latik na inilagay sa pinagtakip na bao 
ng niyog. 

ta a k6b a kob pngBot [Bik ] : bunga. 

t&*kod png: pangkat ng mga korales. 

ta*k6d png 1 : [Bik] kabit 1 2: [Seb] 
hawa. 

ta*ko*dog png [Bon] : matibay na 
basket na higit na malaki at malalim 
sa bitoto. 

t6 a kom /mrimag a t6 a kom, tu a m6*kom f 
ta-ku-min, ta-ku-man, ma a t£ a kom 

[War] : isara, magsara. 

ta a k6ng png 1: [Esp tacon] bahagi ng 
sapatos na sumasalalay sa sakong 
var takon, takung : mukod, mukor 2: 
[Ilk] inahing baboy. 

ta a ko*r6 png : metalikong sisidlan 
para sa pagpapainit ng tubig at iba 
pang likido var takuri: buhoy, kettle. 

ta a k6s pnr [War] 1: may kakayahan 
2 : karapat-dapat. 

ta a k6s png [Seb War] : takal 1 . 

tcukot png [Bik Pan lag] : pagkabalisa 
o pangamba na sanhi o dulot ng pa- 
nganib, sakit, at iba pa; matinding 
pangamba: ames, buteng, fear, hAdlok, 

MAGANASSING. 

ta*k6t pnr : balisa. 

tak*s£y png 1: [Pan] uri ng lambat 
na inilalatag sa ilalim ng dagat at 
nakakabit sa bangkang nakadaong; 
lambat para sa maliliit na isda : takse 
2: Zoosapsap. 

tak*s£ png [Kap] : taksay 1 . 

t&k'Si png [Ing taxi] : taxi. 

tak a si png [ Seb] : tangga. 

t&k B si a dermiS‘ta png [Esp taxidermis- 
ta] : tao na may kaalaman sa taksi- 
dermiya : disekador, taxidermist. 

t6k a si a d6r a mi*y6 png [Esp taxidermia] : 
sining ng paghahanda, pagsisiksik, 
at pagmumuntada ng balat ng hayop 
upang lumitaw na tila buhay. 


tak*sil png [Kap Tag] 1 : tao na nag- 
kakanulo sa kaniyang bayan, kaibigan, 
at iba pa : hudas, lilo, maluib, pala- 
mAra, sukAb 1 , traidor, traitor 2: tao 
na hindi tapat makisama at hindi 
mapagkakatiwalaan : hudas, lilo, 

MALUIB, PALAMARA, SUKAB 1 , TRAIDOR, 
TRAITOR. 

t6k a si a m6t a ro png [Esp taximetro] : 
automatikong kasangkapang ikina- 
kabit sa taxicab, na nagtatala ng pa- 
masaheng babayaran ng isang pasa- 
hero : taximeter. 

t4k*sir png [Mrw] : pasiya. 

t^k a so a no a mi a ya png [Esp taxonomia ]: 
taxonomy. 

tak*t£k png 1 : [Bik HU Kap Tag War] 
pag-uga ng isang sisidlan upang lu- 
mabas ang laman sa kabilang bunga- 
nga, sa pamamagitan ng pagbayo ng 
bukas na bunganga nito 2 : pandukal 
na karaniwang may puluhang ka- 
way an. 

tak a t^*kan png: bumbong na may ailis 
sa isang dulo, may buko sa gitna at 
bukas sa ibabaw; ginagamit na sisidlan 
ng mga pambigkis sa mga binubunot 
na punla ng palay. 

t£k a ti‘k£ png [Esp tactica] 1: Mil siyen- 
siya o agham sa pagmamaniobra sa 
puwersang militar 2 : mga galaw o 
kilos ayon sa siyensiyang ito 3: anu- 


• i 


mang masining na pamamaraang 
gamit upang makamit ang nais; ka- 
paraanan : kaparaAnan, tactic. 

ta a ku png Ana : baba. 

t@ a ku a b£n png [Seb Tag] 1 : balatkayo 
2 : sagisag-panulat. 

ta*ku*ko png: pandong na yari sa nipa. 

t£ a kul png Mus [Mns Mnd] : kolitong. 

ta*ku*law pngBot [Ilk] : punongkahoy 
(Phaeantus ekracteolatus) na kalimantas. 

ta a kum*bd png : pagtalon nang mag- 
kadikit ang paa o sabay ang dalawang 
paa. 

ta • ku m • bo png Mus f Bu.k Higa-onon 
Man-Cot Man-Agu] : sitarang yari sa 
bumbong ng kawayan, may dalawang 
kuwerdas na inukit at in an gat mula 
sa bumbong, at lumilikha ng mababa, 
pabago-bagong tono var takumbe : 

BAN BAN, BALAKHIW, BATUNGTUNG, DU- 
NGAGONG, KATIMBOK, PASSING, PATIGUN- 
GGUNG, PATIWITW, SIRONG-A-GANDING. 

t^*kup png [Ilk] : tagpi. 

ta*ku*pi png : ayos o paraan ng pag- 
tatapis. 

ta a ku a pis png\ : pinakabalat ng bunga 
ng puso, niyog, at iba pang halamang 


palapa 2 : magkataklob na balat ng 
mga kabibe 3: tuyo, magaspang, o 
walang kabuluhang balat ng anuman. 

t a • ku • r6 • ng a png Bot [ War] : guma- 
mela. 

t^ a kut png [HU] : tangrib. 

ta a ku*yan png : basket na gawa sa 
masinsing lala ng mga piraso ng 
kawayan o yantok, may bilugang bu¬ 
nganga ngunit may katawang may 
apat na sulok. 

tak'W&p (tak*wap) png [Ilk] : patibong 
na may pain para sa mga tagak. 

tak-wil ^n^mag-tak-wil, i a tak a wil: 

tanggihang tanggapin o kilalanin Cf 

WAKSI : SALIKWAY, PUSAYAN. 

t.6k*yab pnd tak a y6 a ban, mag a t^k* 
yab, i a tak*yab [Seb War] : magtahip; 
tahipan. 

tak a y6 png [Mrw] : landi. 

tak*yd png [Mrw] : lfbog. 

td a la pngBot : yerba (Limnophila ru- 
gosa) na tumutubo sa lan tad at basang 
pook, ginagamit na pampabango sa 
lutuin : kalaoo, lubigan, taratara. 

ta*!& png [Kap Tag] : maliwanag o 
maningning na bituin. 

ta a lfi png 1: maikling rekord o sulat 
ng mga katibayan, paksa, mga naisip, 
at iba pa bilang tulong sa memorya, 
gamit sa pagsusulat, pagsasalita, at 
iba pa 2 : nakasulat na puna, pansin 
o obserbasyon 3 v maikli at impormal 
na sulat o liham : note. 

ta a la a £ a gum png [Ilk] : malaking ta- 
payan. 

ta-ld-an png [tala + an] : papel o anu- 
mang katulad na sinusulatan ng mga 
pangalan o anumang kailangang 
matandaan Cf talaarawAn . 

ta*la*^n png Zoo [tala 4- an] : gagamba 
na may batik na mistulang bituin sa 
likod at kinikilalang matapang kaysa 
ibang gagamba. w 

ta a l6*a a ra a w6n png [ tala+araw+an] 
1: araw-araw na tala ng mga pang- 
yayari o mga naisip 2: aklat para dito 
o para sa pagtatala sa mga darating 
na pakikipagtipan, karaniwang naka- 
limbag at may kasamang kalendaryo 
at iba pang impormasyon. 

ta*l4b png 1: tagos ng anumang uri 
ng talim o tulis sa isang bagay 2 : bisa 
ng pangungusap, gamot, sumpa, at 
iba pa. * 

ta*la*b£ png Zoo [Bik Ilk Kap Pan Seb 
War] : uri ng mollusk ( Ostrea iredalei) 
na may takupis at karaniwang dumi- 
dikit sa batuhan : ostra, oyster, sisi, 
tIrem. 



i a 































































































































































talabing 


864 


talanga 


tad&'bing png : tabing na pangha- 
rang laban sa init o pagkalantad. 

tada*bfs png [Kap Tag] : dalisdis na 
matarik: bakilid. 

tada*b6 png : tilamsik ng tubig na 
nabagsakan ng isang bagay na ma- 
bigat. 

tada*b6g png : bitag ng isda na gawa 
sa binigkis na pira-pirasong kawayan 
o maliliit na kahoy. 

tad&*bong png Zoo [War] i tagak. 

tada*b6ng png [Ilk] : duyan. 

t&dad png [Seb] : mesa 1 . 

tad6d png [Esp talar] : manomanong 
paglalaban na garnit ang espada o 
itak. 

ta-la-di png Mus [Iby] : palendag. 

tad£-dro png [Esp] : pambutas na 
ginagamit sa tiket Cf puncher. 

tddag png: pagpukpok sa metal upang 
pantayin, saparin, o hubugin. 

tada-ga png 1 : pagsasaayos sa mga 
bagay 2 : ang pangangasiwa sa mga 
gawain 3: ang likas pa katangian o 
hiiig ng isang tao; kakayahan. 

tada*g£ png : balon. 

tada-ga pnb [Bik Ilk Kap Pan Tag] 1: 

walang duda; tiyak 2 : sang-ayon sa 
lahat: lagi, ungod. 

Tadag*bu*saw pngMit [Buk] : diyos 
ng digmaan na nag-aanyong mandi- 
rigma, may malaki’t, pulang mga 
mata, at pulang kasuotan. 

tadag*d£*nan png[Pan] : sangkalan. 

tadag-h^y png 1: sariling lakas o tibay 
ng loob na labanan ang sakit, paghi- 
hirap, o kamalasan 2 : pagpapasigla 
° pagpapasaya sa maysakit o may ka- 
ramdaman. 

tada-gfd-yut png [&i] : sa sinaunang 
lipunang Bisaya, maliliit na hiyas var 
tagidyot. 

tada*gf*tag png [Ilk] : kawayang pan- 
suhay sa ubong o sahig. 

tada-gi-tos png [&$] : bulilit. 

tad^g-sa pnr, pnb [Hil Seb War] : bi- 
hira; hindi malimit. 

tadag*t£g png : munting hiwalay na 
pangkat. 

ta-13-ha-na-yan png [talarhanay+an]: 
isang ayos ng mga salita, bilang, o 
senyas o kombinasyon ng mga ito, 
gaya sa magkaagapay na mga kolum 
o pitak upang itanghal ang isang set 
ng impormasyon o ugnayan sa isang 
tiyak, kinipil, at komprehensibong 

anyo: table 2 , tabuiasyon. 


tadd-hib png Bot : damong mataas 
(Saccharum spontanemn) , magaspang 
ang dahong patulis at tuwid, masanga 
at mabalahibo ang tangkay, at may 
puti at malasudang maliliit na bulak- 
lak : BOGONG, lidda, salin, sikai, tigbaw. 

tad£*hudu*g£*nan png: diksiyonaryo. 

tada*hii*ron/wr[&6]: kagalang-galang. 

tadaddo png Bot [Seb] : lotus. 

Tadad*ngod png: isa sa mga pangka- 
ting etniko ng mga Manobo. 

tQ'\&k png [Kap Tag] : pagsasalita nang 
mabilis, malakas, at tuloy-tuloy: kaga, 
tarabit. 

tada'k&d png [Kap] : tindig -pnd tu* 

mada-k^d, i-tada-k^d. 

tada-kag pnr [Iba] : tamad. 

tada*k£k pnr [Iva] : tamad. 

tada*ka a tak png Mus : kastanyetas. 

tad£*kay png] : pag-uusap ng dalawa 
o higit pang tao tungkol sa isang^ 
tiyak na paksa upang maunawaan o 
malaman ang katotohanan : diskusvon 
2 : pagpapaliwanag sa isang tiyak na 
paksa. 

tad£‘keb png [Ilk] : bubungan na 
kawayan. 

tada*k£b png [Pan] : salakab. 

tada*ki*tik png [Pan] : lagitik. 

tad6-ki-til-yo png Zoo 1: maliit na 
talakitok 2: lagidlid 1 var trakitilyo. 

tida-khtok png Zoo [Bik HU Pan Seb 
Tag War] : isdang-alat ( Carangoides 
auroguttatus) na biluhaba ang kata- 
wan, mahaba ang palikpik, matambok 
ang batok, at kulay abo ang kaliskis 
var talakituk Cf garapetse. 

tadak-n&w png Med : hindi kasiya-siyang 
maginaw na pakiramdam; mababang 
temperatura ng katawan. 

tad£‘kop png 1: nakapaligid na bakod 
o pader 2: Mi/sagupaan 3: malaking 
lambat at gamit na mga mangingisda 
sa Batangas sa paghuli ng kawan ng 
sardinas, hasa-hasa, at alumahan : 

PUKOT. 

tadak*s&n png [Bik Kap Pan Tag] 1: 
maayos na pagkakapatong-patong 
ng isang bagay na marami 2 : bun ton 
ng panggatong. 

tadak-tak png Bot [Ilk] : dawag-A 

tadak-t3k png 1: Mat tuwid na guhit 
na humahati sa isang anggulo o linya 
2: pagdaan sa gitna 3: Ntk paglalayag 
4: pagtahak. 

tadad£n png 1: mabuway na pagtayo, 
tulad ng batang nagsisimulang tumayo 
at humakbang 2 : pagsunong nang 


hindi hinahawakan o walang salala- 
yan var talan. 

tada*m6k pnr 1: puno ng labis na 
tubig, init, sakit, alkohol, at iba pa 
Cf sugapA, tamAk, tigib, tigmak 2: 
lupasay. 

tadanvbd png [57] : malaking ping- 
gan : platon. 

t^-lam-bu-hay png [tala+ng+buhay] 
1: nasusulat na salaysay ng buhay ng 
isang tao 2: kalipunan ng gayong 
salaysay : biography, biyograpiya. 

tad&nvdan png: prinsipyo o paman- 
tayan na gumagabay sa isang gawain 
o aksiyon : guideline. 

tada*mit png [Ilk] : magaspang na 
damong ipinakakain sa mga hayop. 

tada # mi'*tam png 1 : [Kap Tag] paki- 
kihalubilo 2 : laguyo. 

tadam*p£k pnr 1: tapat; tahas 2: 
sapad. 

tadanvp£-kan png 1 : Ana [Kap Hil 
Seb Tag] ilalim na rabaw ng paa 2: 
sukat ng haba na katumbas ng 12 
pulgada o dali : foot, piye. 

tadam*p&s pngHeo : pook o lupa na 
may rabaw na patag, higit na mataas 
kaysa karatig pook sa isang panig, at 
malimit na nahahanggahan ng mata¬ 
rik na bangin : plateau. 

tad&m-pi png Mus : bangibang. 

tadarrvpi png 1 : palakpak 2: hampas 
ng hangin o ulan sa dingding o tabing. 

tadam-pu-nay png Bot : datura var 
talumpunay. 

t^dan png [Kap] : hawak; tangan - pnd 

mag’t£dan, tu-mddan, ta-16-nan, 
i a t6dan. 

tad£n png : vaiyant ng taial£n. 

tadan-ddng png: paglipad o pagtal- 
sik, gaya ng mga tapyas ng kahoy. 

ta*l^n v dew png [Pan] : landi. 

ta-lairdi png : babaeng malandi. 

ta*!^n*di # km png Ana [Kap] : tagiliran. 

tadarvdhpn pnr: matulis. 

tad^rvdit png [Pan] : landi. 

t^ a lang png 1 : kasangkapang yari sa 
tingga, hugis bum bong, may apat na 
kalawit, at may taghikaw sa puno na 
talian ng lubid 2 : pagkapa sa ilalim 
ng itlog sa pamamagitan ng kasang¬ 
kapang ito 3: Bot [Kap Tag] mabolo 
4: Ast pulang alapaap 5: mahinang 
paghagis paitaas, karaniwan ng ma¬ 
liliit na bato. 

* 

tada-ngd png \ sisidlan ng pana. 

tadamg^ pnr [Kap] : tingala. 








































































































































































































































talangas 


865 


tali 


tada*ng£s pnr 1: sa itsura o pagmu- 
mukha, malupit o seryoso 2 : pormal. 

tad&*ngaw pngBot: halaman ( Foeni- 
culum vulgare) na dilaw ang bulaklak 
at may mabangong mabalahibong 
dahon na ginagamit sa mga sawsawan, 
salad dressing, at iba pa. 

T£dang Ba*tu*gan png [tala + na + 
batugan ] : katutubong tawag sa Hila- 
gang Bituin. 

tad£ng*ga png Ark [ Bik ] : baitang sa 
hagdanan. 

t£dang-gu*bat png Bot [tald+ng+ 
gubat ] : alintataw. 

tadang-ka png Zoo : crustacean (Va- 
runa litterata) na may talukab at mga 
galamay, at tila maliit na alimango 
o alimasag Cf dakumo : kappi, kalam- 

PAY, PAKOT. 

tadang*k£g png: pagdighal; pagsuka; 
pagluwa. 

tadang*k£ng-bu*kid png Zoo [talang- 
ka+ng-bukid] : uri ng talangka na 
mapintog at nahuhuli sa bukid. 

tadang*k£ng-p6*he /mgZoo [talangka+ 
na-pehe ] : uri ng talangka na kulay 
itim ang talukab. 

tadang*k&s/mg1: bangkang magaan 
na maaaring lumayag nang taliwas 
sa hangin, mabilis, at hindi nakapag- 
lululan ng kargamento 2 : kagandahan 
ng anyo, kilos, o ekspresyon. 

tadang*k6w png I: kalaykay na ka- 
wayan : piruyA 2: Zoo maliit na tor- 
silyo. 

tadang-kid pnd mag-tadang-kid, 
tu-madang*Kid [Ilk ]: maging salbahe 
o pilyo. 

tadang-kub png [Ilk] : pasamano ng 
bintana na may kawayang takip. 

tada*ng6 png Bot : uri ng damong 
ipinakakain sa mga hayop. 

t£dang-t£dang png Zoo [Bik Tag] : 
durado 1 . 

Tad6 ni Da*vid png: hexagram na 
ginamit bilang simbolo ng Hudaismo: 
Star of David. 

tadan*w6ng/mg[S7] :walangutang 
na loob. 

tadchok png: varyant ng tilaok. 

tad£*pi png: pantapal sa magkabilang 
panig ng bangka upang mapataas 
ang dingding at masangga ang saboy 
ng alon. 

tada*pbon png Zoo [Stfi] : lagidlfd 1 . 

tadd-pos png: pagpasok ng tubig na 
lumalaganap sa isang dako o pook 
Cf bahA. 


tadd-pos/mdtuTnad^pos, tada*pu* 
san, ma*tad£’pos [Pan] : sagasa. 

tadap-yS pnr : sapad; pantay. 

tadap*y£w pnr: putol ang mga dulo. 

tad£*raw png Bot [Kap ] : dalurd. 

tada-ro png : sa sinaunang lipunan, 
tawag sa timbangang gamit sa panga- 
ngalakal. 

tad£-rok png : mga linyang tanda 
upang makita o malaman ang lalim 
ng paglubdg. 

t£das png 1 : sa patalim, kanipisan ng 
talim o tulis na angkop na panghiwa 
o pansaksak 2 : sa mata, bilis ng pan- 
dama 3: sa isip, madaling makaunawa: 
tarom. 


tad4s png : paghihiwalay o pagta- 
tanggal ng tingting sa dahon ng 
palma sa pamamagitan ng patalim. 

tadd*sadi*t£*an png [tala+salita+an]: 
bokabularyo. 

tad^'Sok png 1 : buto 1 2: trangka. 

tada*s6k png Med : kurso. 

tadas*t^s pnr [Bik HU Kap Pan] : alam; 
nauunawan. 


tada*t£ png [Kap Tag] : bahagi ng isang 
nakasulat o nakalimbag na teksto, 
tumatalakay sa isang tiyak na idea at 
kalimitang may indentasyon sa Si¬ 
mula : PARAGRAPH, PARAGRAP, pArAPO. 

tada*t4g png 1 : pinalawig na ayos, 
gaya ng mga hukbong nakahanay 2: 
pinalawig na pagbabaybay o pag-iisa- 
isa sa mga pun to na pinagkasunduan, 
gaya ng sa dokumento C^kasulatAn. 

J 

tad^-tak*dd*an png[tala+takda+an] : 
grapikong representasyon, gaya ng 
mga pagtaas at pagbaba ng mga di- 
nakapagsasariling sangkap o puwer- 
sa, hal ng temperatura o presyo : 
tsartV graph. 


tad£*ti*ni*gan png [tala+tinig+an] : 
glosaryo. 

tada*tu*ri png[Kap] : alagad; tauhan. 

tada*ud png Zoo [Bik] : tagak. 

t^daw png [Tsi] 1 : unang tama ng 
palakol sa kahoy upang matiyak ang 
punto ng hati; tanda 2 : kahigitan; 
superyoridad. 

t&daw pnd tu*midaw, ma*t£daw 

[Seb] : maduwag. 

tad^wtaw^ng [Ilk] : paghahanap sa 
ilalim ng tubig - pnd mag'tad£w 
taw, tu'maddwtaw, tad£w*ta*win, 
i'tad^w-taw. 


tadaw*t6w/»ng: lakas ng tinig. 

t£day png 1 : paglalagay sa ayos ng 
bagay-bagay 2: [Ifu] bisig. 


tad4*yak png[talakay+na+tiyak] : de- 
pinisyon. 

tadayt^y png : daloy. 

taday*td*yan png [talaytay+ari] : da- 
luyan. * 

tahbd png [Pan] : daigdig. 

tab bag png : paglaki o pamamaga. 

tal*b6g png Mus [Ilk] : katutubong 
tambol. 

tal-bog png : galaw na palundag o 
sunod-sunod na lundag -pnd\u*tt\Q\' 

b6g, tabbu-g^n, btabbdg. 

tabb6s pngBot : bagong tubong dahon 
sa dulo ng sanga; usbong. 

tdbbun png Lit Mus : masayang awi- 
tin ng mga Agta, karaniwang inaawit 
upang aliwin ang mga bisita o pana- 
uhin. 

tal-bus*tu*b6 png Zoo : makamandag 
at luntiang ahas. 

talc (talk) png [Ing] : talko. 

talcum (tal-kum) png [Ing] : pinul- 
bong talko para sa kosmetikong 
gamit, karaniwang may pabango. 

tabdcbwa pngAgr [Kap] : dalatan. 

tabd4ng png [Ilk] 1: butas sa ilong 
ng kalabaw 2 : taghikaw at pinagtata- 
lian ng lubid. 

tabdfk png Say : maindayog na pagta- 
taas ng isang paa sa tagiliran habang 
sumasayaw, tila patagilid na sipa. 

tabdok png [Bik] : tulos. 

tale (teyl) png [Ing] 1: Lit salaysay o 
kuwento, lalo na ang kathang-isip 2 : 
ulat ng isang sinasabing to too, kara¬ 
niwang may malisya o bilang pagsira 
sa usapan. 

tad6b png [UK] : dingding na kawayan. 

tad^-ga png [Esp] : bag na pinagla- 
lagyan ng salapi : moneybag. 

tad 6k png [Ilk] : tiwala. 

tad6m png [Pan] : baibad. 

t6dent png [Ing] : talento. 

talent fee (ta-lent fi) png [Ing] : bayad 
sa ipinamalas na kakayahan o talino. 

tad6n*tO png [Esp] 1: talino 2: tao 
na may natatanging kakayahan, lalo 
na sa sining. 

Tal Fud£*no png [Esp] : kathang pa- 
ngalan o tawag na ginagamit sa mga 
legal na dokumento at iba pa para 
sa di-kilalang tao : John Doe. * 

tabhcik png 1 : Med a agaas b hinga- 
sing kapag umuubo 2 : putak ng 
manok kapag lumulunok. 

tadi png [Kap Mag Tag] : manipis na 
haba ng pinulupot na himaymay, o 




































































































tali 


866 


taiingaan 


manipis na piraso ng kawad, katad, 
at iba pa, ginagamit na bigkis, gapos, 
o sa pagkakabit ng anuman: bakwis, 

BARAKANG 2 , -BERBER, BUGKOS, GAKOT, 
I-IIGOT, LUPIS, STRING. 

> 

tadf pnr 1 : palagay ang loob; hindi 
balisa 2: hindi lumalabas ng bahav 
o bakuran. 


tadi-a*b6t png 1 : anumang bagay o 
pangyayari na nagdudulot ng magan- 
dang kapalaran 2 : pagkakita nang 
saglit lamang var talyabot. 

tadi-ados png: kagaspangan o kabas- 
tusan sa pananalita. 

tadbba png Zoo : uri ng isdang alat. 

taduba png 1: Mil ang harapan o na* 
ngnngunang bahagi ng isang hukbo 
sa isang pagsulong : vanguard, van- 
guardia 2 : nangungunang posisyon 
sa isang kiiusan; ang nangunguna sa 
kilusan : vanguard, vanguardia. 


tadi*ba*bas pnr [Kap ] : hiwas 2 

tadkbad pnr : baligtad. 

tadi-bad-bad png : pagkakamaling 
nagawa dahil sa maiing pamamaraan 
o maiing akala. 

tadi # b£*gok png [Ilk] : karisma; halina. 

tadbbas pnr: pahilis. 

tadi-ba-tab png 1 : pagbasa ng laway 
sa bibig at labi sa pamamagitan ng 
dila; pagdidila sa labi para mabasa 
2: [Kap] Zoo uri ng paniki. 

tadi*ba*tad png Zoo [Pan] : uri ng 
page (Mobula diabulos). 

tadi*b£*yok png [Ilk] : tagumpay. 

tadubis png: kalaliman at katarikan 
ng isang bangin o ng isang mataas 
na lupa: talurok. 

tadf*bong png : panrelihiyong pista 
ng mga Mandaya. 


tadi*bong png 1 : mahabang punyal 
2 : kahoy o kawavang tinulisan at 
ginagamit na sibat. 

tadfb'SOk png : bahagi ng suyod ng 
magsasaka na nag-uugnay nang pa- 
tukod sa digdigan at sa guyabin. 

tadi'blf'bd pnr: nakatali sa tuhugan 
habang iniihaw. 

tadi-bug-nay pnr [Ilk]: segunda mano. 

tadi*bug*so png : buhol ng tali na 
tila laso var talibagso. 

tadi*buk*n6 png Zoo [Ilk] : maliit na 
uri ng sapsap. 

tadi*bu*n6 pig Zoo [Ilk] : uri ng sapsap. 


Tadhfu-go png : isa sa mga pangka- 
ting etniko ng mga Apayaw. 

tadfg*ma*n6k png Zoo [Seb Tag] : 

pack 


tadfg-sik png [Seb] : ambon. 

tadfg-tig png Ana [Ifu] : gulugod. 

tadhgu*nay pnr [War] : sapat sa sarili. 

tadi*hab a SO /wr: habso. 

tadi'h^dat png: pag-alis upang mali- 
bang o umiwas na mainip. 

tcidik png [Kap Tag] 1: pagiging ma- 
lapit sa isa’t isa; malapit na magkaki- 
lala : simpungaian, suod, suok, ugos - 
/>m*ma*t4dik 2: hibas para sa karat. 

tadik png 1: tuwa 2: kompas ng kamay 
sa pagsasayaw. 

tadi-ka-k^s png: labis na pagpupun- 
yagi o pagsisikap. 

tadik’ba png : daya; pandaraya. 

t^dik bi # be png Say [Agt] : sayaw na 
ginagaya ang pagtatalik ng mga bibe. 

t&dik Id'ngaw png Say [Agt] : sayaw 
ng mga Ita sa Pinatubo na ginagaya 
ang pagtatalik ng mga langaw. 

tadl'kod pig 1: pagpapalit ng posisyon 
o direksiyon na ang likod ng kata- 
wan ang nasa harap; pagharap sa iba 
o kabilang direksiyon o panig: beneg, 
gulut 2: pagtanggi; pagtatakwil; di- 
pagkilala - pnd tu a madi*kod, tadi* 
ku-ran, Ptadhkod. 

tadf-kol png : upuan sa bangka. 

tadi-kdp pnr : napaliligiran; napali- 
libutan. 

t£d»k pa-te # r6k'teT6k/mgS«y [Agt] : 
sayaw na ginagaya ang galaw ng ma- 
liliit na ibon. 

tadik a tik png 1: hanggahan; pansa- 
rnantalang bakod; patuto 2: tinis. 

tadik*w£s pnr : balintuwad. 

tadidis pnd tu a madidis, i-tadidis, 

ta-Ii'ii-san [Kap Tag] 1: lumayas 
nang lihim; layasan 2: umalis bilang 
pag-iwas na mabigyan ng pananagu- 
tan : tanan 2 . 

tad i dong png Zoo : tawag sa banak 
kapag maliit pa. 

tadim png 1: talas ng gilid, gaya ng 
sa kutsilyo o anumang patalim.s pilo 
2: pamputol na bahagi ng kampit o 
anumang katulad: pilo 3: asero. 

tadrma png : pagsunod o pagtupad 
sa iniuutos o ipinakikiusap na gawin : 

TOMBOK, TUMAN. 

ta*H*md*go png [Ilk] : muling pagpa- 
pahid ng pintura. 

ta*li*mang pnr : nawala sa ayos o 
pagkasunod-sunod sa pagbibilang 
var limang. 

tadi*mang*m&ng png : lalang; daya. 


t6dim-bidci*o png Zoo: ahas-tubig na 
guhitang-itim ang katawan. 

ta*lim a bu a h6l png [tali+na+buhol] 1 : 
palitang pangako na pakasal 2 : 
bahagi ng seremonya sa kasal na 
pinag-bubuklod sa loob ng kordon 
ang babae at lalaking ikinakasal 3: 
pagpapatibay. 

tadirrvbudo pngBot: halamang may 
malambot na katawan, masanga, 
mabalahibo, at tumataas nang 30-60 
sm. 

ta a lim a bu a t6g pnr: nauukol sa bagay 
na biluhaba at matulis ang magka- 
bilang dulo. 

tadim a p£k png [Ilk] : manton nahina- 
bi at ginagawa sa rehiyon ng Ilocos. 

ta a li*mu a daw png [Ilk] : himatay. 

tadi*mu-ging png [Ilk] : balat sa noo. 

ta a li*mun a d6s pnr: matulis ang dulo. 

tadi*mu a S&k png Zoo.: isdang-tabang 

■' "(Oxymichtkys microlepsis) na humahaba 
nang 20 sm, luntian na may bahid 
na kulay abo ang itaas ng katawan at 
kulay pilak ang ibaba, maliliit ang 
kaliskis na may kaunting batik na 
itim. 


tadi a mu a s6d pnr : haba at matulis 
ang dulo. 

tadi*mu a w£ng png 1 : pagmamaang- 
maangan 2 : pagpapasa ng pananagu- 
tan sa iba 3: pagtanggi sa pamamagitan 
ng salungat na pangangatwiran. 

tadi a na*6d pnd mag a ta a li a na a 4d, tu a 
ma*li a na a 6d [Hk] : magtagal; tumagal. 

talindao (tadin-daw) pngLitMus [S7] 
1: isa sa dalawang pinakapopular 
na anyo ng awiting-bayan ng mga 
Tagalog, may dramatikong estruk- 
tura dahil may nauuna sa pag-awit 
at may sumasagot 2 : awit na nagsa- 
sagutan ang isang babae at lalaki. 

tadin-dd-ta pnr [Kap] : tihaya. 

tadirvd^w png : makabagong anyo 

ng talindao. 


ta a lin a du*w4 png 1 : mapang-abusong 
sistema ng pagpapautang, binabaya- 
ran ng magsasaka ang maylupa nang 
50 porsiyentong interes sa halagang 
inutang pagdating ng anihan 2 : sa 
sinaunang lipunan, kasunduang 
magmamana ang ampon ng kalahati 
ng halagang ibinayad sa pag-aampon 
3: [ST] pagbili ng tatlong bagay sa 
halaga ng dalawa o ng dalawang 
bagay sa halaga ng tatlo. 

tiding png: lumalaking nunal. 

t£di*ng£*an png Zoo [Ilk] : kaligay. 














































































































talon 


talingan 


867 


tadbngan png Zoo : malapandong 
dilaw. 

ta*li*ngas*ng6s pnr : matalas ang 
pandinig. 

ta-ling-ha-bS pnr : habilog. 

ta*ling*ha*g& png Lit 1 : mapagbuong 
simulain ng isang akda, lalo nakaug- 
nay ng malikhaing pangangasiwa sa 
tayutay at retorika 2 : pang-ilalim na 
kahulugan ng isang pahayag 3: 
hiwaga. 

ta*ling-h6-gan png Lit Mus : sa mga 
Agta sa Bataan, tawag sa awit na nag- 
lalahad ng mga huling habilin, hiling, 
at pamamaalam ng isang naghihi- 

ngalo. 

ta*li*ngid pnr : tago; lingid. 

ta*llng # ting png: natatanging pag- 
iingat; mahigpit na pag-aalaga. 

ta-li # ngus a ng6s png : pakiramdam 
na yamot o naiinis. 

tadbnis png [ Seb ] : tulis. 

tadbno png [Kap Tag] 1: a fakultad 

ng pangangatwiran, pag-aalam, at 
pag- iisip, na iba sa pakiramdam at 
kalooban ng isang tao b ang pang- 
unawa o mental na kakayahan : inte- 
lekto, intellect 2: a tao na matalas 
ang pag-iisip b ang kolektibong pangkat 
ng mga ito : intelekto, intellect 3: 
likas na kakayahan o kapangyarihan : 
talento. 

ta*U*nong png : talas ng memorya. 

tadbnum png Bot : halaman ( Talinum 
triangulares) na may biluhabang dahon, 
kumpol-kumpol ang mga bulaklak, 
itim ang mga buto, at tumataas nang 
mahigit 50 sm. 

t6*lip png [Kap] : himay 2 . 

ta*li*pa png Zoo : maliit na isdang 
dorado. 

tadi’pd png: saliwa. 

ta*li # pan*d6s pnr 1 : ipokrito 2: may 
magaspang na kilos at pag-uugali. 

ta*li*pa # pS png: pansamantalang pa- 
lengke, karaniwang sa gilid ng lansa- 
ngan o liwasan : tiyangge. 

ta*l(*pos pnr: nauukol sa malaganap 
na sakit sa balat ng sinuman. 

ta*Hp*s6w png Zoo : tilapya. 

ta*1ip*sdw pnr : malikot; pilyo. 

ta* I ip* tip png 1: Zoo susong-dagat na 
karaniwang dumidikit sa mga bato 
at ilalim ng bangka 2: maliit at mani- 
pis na masa: flake. 

ta*li*pu*s6 png : uri ng sibat na hugis 
puso at pahaba ang talim. 


ta-li‘pus-p6s png : pagsisiyasat nang 
puspusan. 

ta*lip*ya png Zoo : dorado. 


tadip-yS pnr 1 : hindi pantay ang hugis; 
sapad sa isang gilid 2 : sapad ang 

tuktok. 

tadrra-badbbuy png Zoo : hayop na 
tila daga ( Podogyrnnura truei) na ma- 
mula-mulang kape ang buhok, tuma¬ 
taas nang hanggang 17.78 sm, may 
mahabang nguso, at maikling bun tot: 

DAGANG BUWAn. 

tadbrik png: tarfk. 
tadi-ris png: bulwak ng likido palabas 
dahil sa presyon. 

tadbsay png Bot: punongkahoy (Ter- 
minalia catappa) na tumataas nang 
hanggang 25 m, biluhaba ang makin- 
tab na dahon, at puti ang maliliit na 

bulaklak. 

ta-li*s6*yan png: uri ng tablang gina- 
gamit na pandingding. 

ta*li*s6*yin pnr Zoo: sa mga tandang, 
iba’t iba ang kulay ng balahibo var 
talisain : dai.usapi. 

ta-li-sik png\ : kaalamang nakamtan 
sa pagbabasa at pag-aaral 2 : malaiim 

na kaalaman. 


sa pamamagitan ng binibigkas na 
salita; magsalita. 

t^bko png [Esp talco] : anumang 
anyong kristalina ng magnesium sili¬ 
cate na matatagpuan sa malambot at 
malapad na mga plate, karaniwang 
puti o mapusyaw na lunti ang kulay, 
at ginagamit na lubrikador Cf pllbo : 

talc. 

talk show (toksyow) png : programa 
sa telebisyon na tumatalakay sa mga 
napapanahong isyu. 

tal*la*k4b png [Ilk] : nilalang kawayan 
na hugis kampana, ginagamit na 
panghuli ng isda sa mababaw na 
tubig Cf salakab. 

taMa*ng6w/wg[®]: pansilo ngibong 
nasa pugad. 

taMa*6ng png [Ilk] : pulong. 

tal-lrkaw png [Ilk] : papel na pam- 
punas. 

taM6 png [Iba Ilk] : tatlo var tailu. 

tally (ta-li) png 1 : ang pagtutuos o 
pagbibilang ng utang o puntos : 
pAya 1 2: kabuuang puntos o halaga: 
paya 1 3 : tanda ng pagrerehistro ng 
isang tiyak na bilang ng mga bagay 
na ipinadala o natanggap : paya 5 , 

SUMA. 


. VJ LVkr\ • 

t6-lis*man png[IngEsp] : anting-antmg. ta ,. m4k pm r Kap] . tig mak. 


png An 

ISAW. 

ta*li*su*yd png 1: libreng serbisyong 
ibinibigay sa paghahangad ng kapalit 
na pabuya o gantimpala 2 : bigkis ng 
pag-ibig ng dalawang tao 3: buklod 
mg hilig ng mga tao, organisasyon, 
at bansang nananatiling buhay sa 
pamamagitan ng pagpapalitan ng 
pabor o pagtutulungan. 

ta-lit-hi png [HU] : ambon. 

ta*li*u*ngod pnr [War] : tapat. 

ta*liw png [Iba] : sa sinaunang lipunan, 
ang pagbibili ng alipin o hayop. 

ta-ll-wad-d4y png [Ilk] : panyong 
panleeg. 

ta-li-wa*kis png : pag-uurong; pag- 

bawi; pagpapawalang-bisa. 

ta-li-wis pnr : labas o iba sa nakau- 
galian. 

ta-li # wayw4y png [Ilk] : ligta. 

tadi-wis png [HU] : anumang bagay 
na matulis. 

ta-li-y^w png [Ilk] : paglingon. 


T^bmud png [Ing] : kalipunan ng 
mga batas at alamat ng mga Huclyo. 

t6*lo png 1 : pag-aaway 2: salungatan 
ng mga opinyon sa isang bagay : 

KARIBUKAN, LALIS, LANTUGI, PAMITWA, 
SUPIYATAN, SUMPAKI, TOTOR. 

ta*l6 pud mag‘ka-ta-16, t'rnado : 

magkalaban; nilabanan. 

t^'lo pnr 1 : naunahan o nahigitan 2: 
hindi nagtagumpay; nabigo : daig, 

LUPIG, SUPIL. 

t^'lob png 1 : malambot na takip, gaya 
ng dahon o tela 2: [Kal] bubong ng 
kubo na gawa sa kawayan. 

ta-lob-6*lak png Bot : kabal 1 . 

ta*lo*hbmig pnr : di-tiyak; malabo 
var taluhimig. 

t6*lok png\ : dulo ng sangang pinutol 
sa katawan ng isang halamang baging 
upang itanim 2: Say [Seb] sa sinau¬ 
nang lipunang Bisaya, ritwal na 
sayaw na ginagawa ng babaylan sa 
ibabaw ng malalaking bunganga ng 
tapayan 


talk (tok) png [Ing] 1 : pag-uusap 2: ta-l6m png [Hit] : lflik. 

' - 1 ^ w ._ a . r run l 7 m 


panayam. 

talk (tok) pnd [Ing] 1 : mag-usap o 
makipagpalitan ng niga idea sa pa¬ 
mamagitan ng pag-uusap 2: ipahayag 


t^don png 1: [Ilk] kabukiran; nayon 
2: linang 3: Zoo [ Bik ] labuyo'. 

ta-l6n png 1 : paglundag buhat sa ma- 
taas na pook : Ambak, logto, lukso, 
























































































































































868 


talonaryo 


lumpat, pesik 2: [ Kap Tag] agos ng 
tubig buhat sa itaas : bangon, baro- 

NGOBONG, BUSAY, FALLS, WATERFALL 3: 

sa sakla, uri ng taya sa baraha 4: 
[. Esp] maliit na piraso o pilas ng 
tiket, resibo, at iba pa : stub. 

tado a nar a yo png [Esp talonario ] : lib- 
rong naglalaman ng mga tiket, blang- 
kong resibo, tseke, at katulad. 

taddng png Bot: halaman (Solanum 
melongena) na tumataas na 1 m, bilu- 
haba ang dahon na mabalahibo ang 
ilalim, kulay lila o asul ang mga 
bulaklak, at karaniwang mahaba at 
lila ang makinis na bunga bagama’t 
mayroon ding mabilog at luntian. 

taddng*ga*tmg png Mus [Itn ] : set 

ng bumbong ng kawayan na inilalagay 
sa kandungan, at tinutugtog na tulad 
ng silopono Cf gabbang. 

tad6ng~gu'bat png Bot : talong- 

talungan. 

tad6ng-pi a pit png Bot : uri ng palum- 
pong ( Solanum insicum). 

tcHong*pu-nay png Bot [Bik Tag] : 
datura. ' 

tad6ng~su a s6/mgifo£: uri ngyerbang 
tila talong ( Solanum mammosum ), 
may hugis peras na bungang may mga 
utong sa dulo. 

tadong-tadu-ngan png Bot : uri ng 

yerbang tila talong ( Solanum cuminglz) : 

TALONG-GUBAT, TARAMBULO. 

ta*lon*to*nay png [Mrw] : bangin. 

tSdop/rndmag-tcMop, tadu-pan, h 

t£dop : alisan o tanggalan ng balat: 

BANUT, PANIT, TAPAS, UBAK, UKIS. 

tad6p pnr : nabalatan o natanggalan 
ng balat: alukabkab. 

tadds/w/tadu-sfn, i-pa*tad6s, ma* 
tad6s : maunawaan; unawain. 

tal*pd png [War] : kasinungalingan. 

tal*pdk png 1: pag-upo na nakasayad 
ang lahat ng bahagi ng puwit sa 
upuan : salpak 2: sakla 3: pagsasabi 
nang lantaran : tmampak 4: [Kap Pan] 

tapak. 

tabpi png [Bik] : tampi. 

tal-pog pnr : natupok; naging alika- 

bok o abo. 

« 

tal*S(k png 1: biglang lukso o talbog 
ng granada, at katulad 2: paggalaw 
pasulong o paghagibis sa aiangaang. 

tdhtag png [Ilk] : palay na binayo sa 
sabsaban. 

tal*t£k png : tunog na likha ng dulo 
ng dila sa likod ng pang-itaas na 
ngipin o sa ngalangala. 


tdhtal png Tro [Hit] : senakulo. 

taht^l png\ : pag-alog nang pauli t-ulit 
upang mabuksan o matanggal ang 
takip ng isang bagay 2: bangayan. 

tabtadon png [Ilk] : bukid. 

tadu-a-nak pnr [Kap] : talubata. 

ta*lu # ba a nit pnr : lapat; masikip; hapit 

ta*lu*ba*td pnr : nasa katamtamang 
gulang na mahigit 25 taong gulang 
ngunit hindi pa 35 taong gulang : 
Amtong, taluanak. 

ta*lu*b^*tad png : bigkis sa ibabang 
gilid ng salakab. 

tadu*bi*bit png: prutas o panindang 
ibinitin upang makita o ilantad sa 
mamimfli. 

ta-lu-bd png : mainam at paborableng 
kaligiran sa pagpapalaki ng kabataan 
o mga halaman. 

ta # lub*s6k/?wg: mahabang tulos para 
gapangan ng ampalaya, si taw, at iba 
pang halaman Cf balag. 

taducbtod png Ana [War] : lulod; 
bahagi ng bind sa pagitan ng tuhod 
at bukong-bukong. 

tadud*t6d png Lit : nakasulat o naka- 
limbag na linya ng mga salita, tulad 
ng sa tula. 

tadud # tu*ran png Lit [taludtod+an] : 
saknong. 

tadu-gan-ti png : palitan ng masasa- 
mang salita : murahan. 

tadu-gan-ti pnr: baluktot o liko-liko. 

tadu*gbgi pnr 1: mausisa 2: malikot; 
magaslaw. 

tadug-tog pngAgr [Kap Pan] : dalatan. 

tadu-ha*ba png : varyant ng taling- 

habd. 

tadu-kab png [Kap Tag] 1: makapal 
at matigas na balot ng isang hayop, 
gaya ng matigas na kaha ng isang 
mollusk, o alinman sa kalahati ng 
kaha ng isang bivalve mollusk Cf 
takupis 2 2: pang-itaas na kaha ng 
alimango, alimasag, talangka, at ka¬ 
tulad : alukaba. 

tadu'kam-bing pnr: sungay ng kala- 
baw na kahugis ng sa kambing. 

ta-Iu-kap png 1: Bot balok ng dahon 
ng palma o tangkay ng saging; manipis 
na balok na matatagpuan sa mga 
halaman 2: Ana alinman sa dalawang 
gumagalaw na lupi ng balat na suma- 
sara at bumubukas sa unahan ng 
busilig : eyelid. 

tadu*ka*rft pnr : paarko; nakaarko. 

tadu-k^s j^^ta-lu-ka-sm, bta*lu*k£s: 

angatin o itaas ang isang bagay o 


talunton 


takip nito nang bahagya habang hina- 
hanap o kinukuha ang anuman sa 
ilalim. 

taduk*b6ng png : piraso ng manipis 
o magaang tela na isinusuot, lalo na 
ng mga babae bilang pan takip o pro- 
teksiyon sa mukha o ulo; pandong : 
dalungdong 2 . 

tadu*ki png [5T] : damit na gawa sa 
purong sutia. 

tadu-kod png Ark : posteng may tila 
dalawang ngipin ng tenedor ang 
dulo na pang-alalay sa isang bagay 
upang hindi mabuwal. 

ta a lu*koy png Med : pamamaga ng 
gilagid na nagnanana. 

taduk‘t6k png 1: ang pinakaitaas ng 
isang bundok o gulod 2: pinakama- 
taas na bahagi: apex, apice, pungkay, 

SUMMIT, VERTEX 1 . 

tadu a lo png Bot : uri ng yantok. 

tadudd png 1: Bot suloy o usbong ng 
bulaklak 2: hugis konong gawa sa 
dahon ng saging Cf balisungsong. 

tadudot png : bawat isa o pilas ng 
bulaklak na tila mga dahong tumu- 
tubo sa paligid ng ubod: petal, petalo. 

tadudung png Bot : niyog-niyugan. 

tadum*pa*na png Mek 1: pansuit; 
kalso 2: kasangkapang pambutas. 

tadum-pa-ti png [Kap Tag] 1: pormal 
na pahayag sa harap ng publiko 2: 
pormal na pagtalakay ng isang paksa 
para sa mga tagapakinig : diskurso 2 , 
panalita 1 , speech. 

ta a lum a p6k/rng: tumpok. 

tddum*pu a nay png Bot [Kap Tag] : 

varyant ng talampunay. 

ta a lun a d6s/>nr: sapad; patag; pantay. 

tadung-g^-ting png [Ilk] : renda ng 
kabayo. 

tadung-ha-ba png: varvant ng taling- 
hab§. 

tadung*k^s pnr: nakasuLsok o naka- 
tupi sa loob, gaya ng manggas, layla- 
yan ng palda o pantalon. 

tadung a kd png \ : paraan ng pag-upo 
na nakadikit ang binti sa hita at naka- 
bitin ang puwit 2: Kol posisyon sa 
pagtae. 

tadung-sa-pa png : mabahong hitso 
o buyo. 

tadung-t6ng png 1: kamalig 2: Zoo 
itim na hipon. 

ta a lun*t6n png \ : mahigpit na pagsu- 
nod sa linya, daan, bakas, tuntunin, 
at iba pa 2: paghahanap sa anumang 
bagay sa pamamagitan ng mga bakas 




















































































































































































taluon 


3: paglakad na binabaybay ang kaha- 
baan ng isang daan. 

ta*lu*6n png Isp : paglundag nang 
lampas sa isang mataas na bara sa 
tulong ng isang mahabang tikin : pole 
vault. 

ta*Iti*pad png Mil : yunit na binubuo 
ng dalawa o higit pang balanghay : 
batalyon, battalion. 

ta-lti-pak/mgl: Bat [Kap Tag] taklob 
sa pang-itaas na bahagi ng palma Cf 
saha, talukap : balakbak 2: Zoo do¬ 
rado 1 . 

ta*lu*pa*p6k pngi paunang kasunduan 
sa pangkalahatang ambulong. 

ta-lu-pa-r^ pnr: sa patpat, matigas at 
makapal. 

ta*lu'p6-ya pnr : pirme sa pagkaka- 
tayo; nakatayong hindi gumagalaw. 

ta-lu*ra png [Pan] : tatlo. 

te*lu*rang png Ark : estrukturang 
nilalapagan sa paanan ng hagdan; 
bahagi ng hagdanan bago humak- 
bang o tumuntong sa unang baitang. 

ta*lu-ras png [Kap] : dulas. 

ta a lirr6k pnr: talibis. 

tadu-sad png [Kap] : dulas - pnr tu # 

ma*lu'sad, ma-ta-lu-sad. 

ta*lu*sa a ling pnr : labis na matampu- 
hin o maramdamin. 

ta*Iu*sa*pi png Zoo : dalusapi. 

ta # lirsi*rd png: pagsira o hindi pag- 
tupad sa pangako. 

ta*lu*sog png Zoo [Bik] : dalag. 

ta a lu*sok png : baral. 

ta*lu a SOng png : paglundag o paglu- 
song mula sa mataas at matarik na 
pook. 

ta*lu*t6 png [War] : may pagitang ukit 
sa puno ng niyog at nagsisilbing tun- 
tungan ng umaakyat : tAang. 

ta'10-t to png Zoo [ Seb] : butiki. 

ta*luy a t6y png: hindi pantay na agos 
o daloy ng tubig sa makipot na daan. 

tal'Wdk png : pansamantalang kulu- 
ngan ng baboy na ciinadala sa palengke 
upang ipagbili. 

tdl'was pnr [Seb] : ligtas. 

t6l*ya png [Esp talla] 1: bikas 2: ukit 
sa kahoy. 

tal*y6*da pnr [Esp tallada] 1: sa babae, 
may magandang bikas o tindig, tal a 
y£ a do kung lalaki 2: Kol labis na 
mapostura, karaniwang itinutukoy 
sa bakla. 

tallying png [ Seb] : biga. 


869 


tambaw 


tal a y6 a si png f : kasangkapang 
pangkusina na kauri ngunit higit na 
malaki kaysa kawali: kawA. 

tal a y£w png [Ilk] : lingon. 

tal*y£*wa png [Mrw] : bagabundo. 

t6l a ye png [Esp talk] : pigura. 

tal a y6r png [Esp taller] : pook, bahay, 
o gusaling pagawaan ng isang tanging 
trabaho, gaya ng pag-aayos ng sasak- 
yan, pananahi, at iba pa : shop 5 . 

ta*md pnr 1: tumpak 2: nasapol ang 
target o naasinta 3: panalo. 

ta*m£d pnr [Bik Kap HU] : walang ga- 
nang gumawa o kumilos : batugan, 

BUKEL, DUMAY, HUBYA, HUGAKON, POAW, 
TALAKAG, TA1AKAK, TAMLAG, TAPULAN. 

ta-ma-hhba pngBot : luya-luyahan. 

ta*ma a ing png [Tbo] : maliit na bu- 
buyog. 

t4*mak png [Seb War] : bakas ng paa. 

ta-m^k pnr: mamad. 

ta-mS-les png [Mex tamale+s] : kaka- 
ning yari sa giniling na sinangag na 
bigas, minasa sa gata at nilagyan ng 
hiniwang baboy, itlog, hipon, mani, 
at iba pa, bago binalot sa dahon, tina- 
lian, at pinasingawan. 

ta-mcMis png [Ilk] : pinais. 

ti*man png [Ilk] 1: pusta o taya sa 
anumang sugal o laro 2 : paraan ng 
paglalagay ng soleras. 

ta # mem png [Kap Tag] : tiyaga; sigasig - 

pnr ma a ta a m£n. 

ta a ma a r^l png Zoo : hayop ( Felis 
Ynmuta) na kahawig ngunit higit na 
maliit kaysa pusa, maikli na pabilog 
ang tainga, maikli ang bun tot, at kulay 
tsokolate na may batik na itim sa 
gawing itaas at puti sa gawing ilalim 
ang balahibo ng katawan. 

t£ a rna*r£w png Zoo : katutubong hayop 
(Aroa Mindorensis ) na matatagpuan 
sa Mindoro, kahawig ng kalabaw, 
maliit ang binti at sungay ngunit ma- 
bangis at mapanganib. 

t6 a ma a rind pngBot [Ing] : sampalok. 

ta a ma a rfn a do png [Esp] : haleang 

hinog na bunga ng sampalok. 

ta a m£*sa png: pagtatamo o pagkaka- 
roon ng pakinabang sa bagay-bagay; 
pagdanas o paglasap ng kasaganaan 
o ginhawa. 

ta a ma a u a lf png: pagbabago ng isip o 
pasiya. 

t£ a may png [Seb War] : alipusta. 
tam*ba*4s png: tahasang sabi. 
tam*b4d pnr: lantad. 


tanvbcig png : kahalili. 

t^m-bag png [Seb] : payo. 

t6m a bak png [Mag] : sagunson 1 , 

tam a b^k png [Bik Ilk Kap Mag Mrw 
Pan Seb Tag War] : maraming bagay 
na inilagay nang sama-sama: bunton. 

tanvba-kol png Zoo : malaking tuli- 
ngan na dilaw ang palikpik var 
isdang-bakol: albakora, atun. 

t^m-bal png [HU Seb War] : gamot. 

tam-bdl pngBot : uri ng liryo ( Eury- 
cles amboinensis ). 

tam-bdl pnr [Kap Tag] : magkapares 
o magkaugnay. 

tam*b6‘lan png Gra [tambal + an] 1: 
salitang binubuo ng dalawa o higit 
pang salita 2 : pangungusap na binu¬ 
buo ng dalawa o higit pang nakapag- 
sasariling sugnay. 

tam*ba*l^*si png Bot : papalis. 

tam a b6l-hu*l{ pnr Ora : sa isang pan tig, 
nauuna ang patinig kaysa katinig, 
hal um. 

tam-ba-lf-han png Zoo [HU] : bang- 
kalang. 

tam‘ba-lf*sa pngBot : palumpong na 
abuhin, mabalahibo, at may mga 
dahong salit-salit na 15-30 sm ang 
haba : bArawmaraw, kabaykabay. 

tam*b^l-u a na pnr Ora : sa isang pan tig, 
pinangungunahan ng isang katinig 
ang isang patinig, hal sa. 

tam a b£n png Zoo 1 : bagasbas 2: 
isdang-alat ( Sardinella longiceps) na 
malapad at biluhaba ang katawan na 
kulay pilak ang tagiliran at asul ang 
itaas, matinik at lubhang malansa, 
at humahaba nang hanggang 3 sm. 

tam a b&ng png 1 : [ST] ang patibong 
o ang tao na naghihintay sa hayop 
na papasok sa patibong 2 : paghihin- 
tay para magsagawa ng biglaang sala- 
kay : ambush 3: biglaang salakay ; 
ambush 4: [Pan Tag] bantay na nag- 
aabang sa sinumang dumarating - 
pnd tu-mam-bdng, tam a ba a ngln, 

ma*nam a b^ng. 

tam*bang*ga*l^n png: labis na karga 
o lulan. 


tam-b^n la*p^d png Zoo [Kay Tag] : 
halubaybay. 

tam a bdn-tam a bdn png: maliliit na 
alon sa dagat. 

tam*ban*ya*p^d png Zoo [Se&] : ba¬ 
gasbas. 

tam a b&w png : mahaba at maingay 
na tahol ng aso; alulong. 















































































































































































tambawang 


870 


taming 


tarrvba-wang png Zoo [Mrw Sml Tau ]: 
isdang-tabang (Ablennes Mans): habA. 

tam-bay pnb :,agad-agad; kagyat. 
t^m-bay png Kol : pinaikling is- 

tambay. 

tam-b6*yang png [Bag] : bordadong 
tela na ginagawang solobboy. 

tam-ba-y^-wan/mgZoo [Seb] : gagamba. 

tam*b6*yuk png [Kap] : pingga. 

tam*bi png Mus [ Kal] : takumbo. 

tam-bib png [Tau] : tabu 

tartvbik'bfk pnr : nakalawit; luyloy. 

tanvbbki png Zoo : isdang-alat ( Synap- 
tura albomaculata) na hugis itlog ang 
katawan, at may mala-rayos na palikpik. 

tam-bil png 1: bagay na ginagamit na 
pantabing sa bahay na walang ding- 
ding o walang bintana 2 : paghawi sa 
anuman upang malayo o maalis sa 
kinalalagyan. 

tanrbMang png 1: ang nasusulat na 
simbolo maliban sa titik 2 : simbo- 
long numeriko 3: halaga o kabuuang 
nasusulat na numero 4s paggamit 
ng mga numero sa pagsusulat 5: 
bilang na nasusulat sa pamamagitan 
ng numero, hal 1 para sa isa, ( 2 para 

sa dalawa. 

tam-bMaw png [Pal] : seremonya ng 
pasasalamat pagkatapos ng anihan 
Cf PANLUDAN. 

tam-bM6*wang png Zoo [Mno Tau 
War] : haba. 

tam-bMfng png Mus 1: pasakalye 2: 
ikalawa o hilling bahagi ng isang awi- 
ting maikli na karaniwang inaawit 
nang mar am ih an. 

tam-bMing pnr : palingon-lingon at 
hindi na alam ang patutunguhan. 

tam“bMok^ngZoo: malaking uod na 
nabubuhay sa kahoy na nabulok dahil 
sa pagkababad sa tubig var tamilok. 

tam-bing png\ : paglalagay ng puhu- 
nan sa isang samahan na katumbas 
sa halaga o bahagi ng bawat kasama 
2 : ang bagay na inilalagay. 

tanrrbfng pnb [ST] : agad; kaagad; 

madalian. 

tam-bi-ngan png : pagpapataasan sa 
anumang gawa o ginawa; payabangan. 

t£m*bis pngBot [HU Seb] : uri ng pu- 
nongkahoy na may bungang kahawig 
ng makopa. 

tarrvbis pnb : di-tahasan; di-tuwiran. 

tanvbbs! pnb 1: kakaunti o walang 
interes, sigla, o determinasyon; ma- 
t am lay 2: hindi kusa; napipilitan. 


tanvbi-y6-lo png [Esp tambiolo] : dram 
na pinaghuhulugan ng mga tiket na 
may numero para sa loterya. 

tam-blang png Sin [Tbo] : sining ng 

pagnihik at pag-olit. 

tdmvbo png Bot 1: [HU] labong o 
bagong usbong na kawayan 2: [Bik] 
usbong; sibol. 

tanvbd png Bot : matigas na damo 
( Phragmites vulgaria) , tuwid at magas- 
pang ang mga dahon at tumataas 
nang hanggang 3.5 m, karaniwang 
ginagawang walis Cf tagisi. 

tam'bfrboW png Mus [Sub thambobok] : 
takumbo. 

tam*b6*bong png [Bik Tag] : kamalig. • 

tam*b6g png\ : malakas na tunog ng 
tilamsik ng anumang sumisid o na- 
hulog sa tubig Cf kalabog, lagapak 
2 : sa madyong, pagtodas sa pitsang 
itinapon ng kalaban. 

t&m’bok png [HU Seb War] : taba. 

tarrvbdk png : kurba ng rabaw pala- 
bas o patungo sa labas : umbok. 

tanvbbl png Mus [Esp tambor] 1 : ins- 
trumentong pinapalo, karaniwang 
gawa sa isang hungkag na cylinder o 
balangkas na natatakpan ng binanat 
na katad sa isa o magkabilang dulo: 
dram 3 2 : ang tunog na nalilikha 

nito. 

tam“bo*l6TO png [Esp tamborero] : 
tagatambol. 

tanvbbng png Zoo : sapsap. 

tam*b6ng pnr : iniluto nang walang 
sahog o palaman, karaniwan ng isda. 

tarrvbbr png [Esp] : makapal na sisid- 
lang may takip, gawa sa kansa, at 
karaniwang nilalagyan ng gasolina, 
krudo, at iba pa : dram. 

tambourine (tam-bo-rin) png[Ing] : 
tamburin. 

tam-bu-bong png [Ilk] : pansaman- 
talang habong ng kariton. 

tarrvbu-gak pnr : umuumbok sa taba. 

tam*bu a gan png Zoo [Bik] : balag- 
bagan. 

tam-bu-hat png : hiyaw kasabay ng 
pagbubuhat ng mabibigat na bagay 

bilang hudyat. 

tam*bu*kaw png [HU Seb] : batingaw. 

tam-bu-ko png 1: hawakan sa likod 
ng kalasag 2 : istaka sa gilid ng bangka 
na humahawak sa sagwan. 

tam*bu*ku png [Sml] : mga pilak na 
butones. 

t£m*bu*ku"lan png Zoo : maliit na usa. 


tam-bu-lan png Zoo : batang usa na 
nagsisimula pa lamang tubuan ng 

sungay. 

tam'bul*b£*si pngBot : tigaw. 

tam a bu*U png\ : trumpetang gawa sa 
sungay : budyong, hamudyong, tang- 
guyob 2: alakan. 

tam-bu-iig png [Wa?*] : saklolo —pnd 

mag*tam*bu-lig, tu # mam*biS*lig. 

tam a bu a IMid pngBot: uri ng niyogna 
binansot. 

tam*bu*log png Zoo: uri ng mahabang 
kabibe. 


tam-bu-lok png: pelukangpanlalaki. 

tam*bu*lu*kan png : isda o karneng 
malapit nang mabulok o mabubulok- 
bulok na. 

> 

t^m-bung png Zoo [Bik Tag] : miralya. 

tanvbu a ng6*lan pnr: mabuha-buha- 
ngin; butil-butil. 

tam*bu*6k png : malaking usok o 
singaw. 

tam*bu*rtn png Mus [Ing] : maliit na 
tambol na binubuo ng bilog na ba¬ 
langkas, may katad na nakabalot, 
may mga pares na metal na nakakabit 
sa balangkas, at pinatutugtog sa pa¬ 
mamagitan ng pagtama sa kamay, 
pagyugyog, at katulad : panderetas, 

TAMBOURINE. 

tam'bu'san png Ark : balkon. 

tarrvbut-so png: tubong nilalabasan 
ng usok mula sa makina ng sasakyan: 

MUFFLER. 

tam'bu*y£k pnr : ubos-kaya; todo-todo. 

tam-bu*yok png 1: pagtawag para sa 
pangkalahatang pulong sa pamama¬ 
gitan ng tambuli, dram, at iba pa 2 : 

alarma. 

ta*m6d png[Ilk] : tango -pnd tu*ma- 
m6d, ta*me*d6n. 

ta*me*md pnr Kol : tahimik; hindi 
sumagot o hindi makasagot. 

tam*h6*ngan png [Sc&] : sa sinaunang 
lipunang Bisaya, palengke. 

ta-ml png: pagpapahayag ng kunwang 
pagtanggi sa pamamagitan ng pag- 
papausli ng ibabang labi, sa halip na 
magsalita. 

ta*mi png Mus [Iby] : oyayi. 

ta*mi*6*la png [ Tgfc] 1: Zoo uri ng ibon 
2: Say sayaw na tinutularan ang kilos 
ng ibong ito. 

ta-mMok png Zoo : varyant ng tam- 
bilok. 

ta-mmg png [Seb War] : kalasag; pa- 
nangga. 

















































































tami's 


871 


tanabutob 


ta*mis png 1: lasa ng asukal : ammit, 
sam-it, samit, yumu 2 : kaaya-ayang 
sarap ng lasa, amoy, tunog, at iba pa 

3: kaluguran -pnr ma*ta*mfs. 

t&m-is pngBot [Hit] : tugi. 
t&m-is pnr [Seb] • matamis. 
t6m-is-t^m-is/?n^Zoo [Seb] : apanas. 
tanvl&g pnr [Ilk] : tamad. 

4 

t&m*lang png 1: Mus [Yak] gabbang 
2: Bot [Mag] kawayan. 

tam*l&y png 1: panghihina; panlalam- 
bot ng katawan : babloy, beleng, 
tamolay 2 : kawalang-sigla : babloy, 

BELENG, TAMOLAY. 

t£m*mit png [Iba] : pigil 1 . 

tam*n£n pnd : tinipil na anyo ng 

taniman. 

tanvndy png [Ilk] : tabang; yapa. 

tam-ndk png Med [Mrw] : kabag var 
senok. 


t6‘mo png [Mag] : yam an. 

ta*m6 pnd ta*mu*hm, ma*ta*m6 : 

makamit o makuha. 


ta*m6d png Bio : malagkit at mapu- 
ting likido na lumalabas sa uten at 
naglalaman ng semilya: binhi 5 , semen. 

t3*mok png [ Tbo] : butaw na ipinapa- 
taw sa isang nagkasala. 


ta-mo-kan-Sl pngBot : luya-luyahan. 

ta*m6*lay png [57] : tamlay. 

t6*mos png Zoo [Pan] : bulig. 

ta*m6*san png Zoo [Mrw] : pukyot 
(Apis mellifera) na nag-iipon ng pulut. 

tam*p£ png Korn 1 : tawad 2: alok na 
halaga3: [Ilk] bagay na ipinananagot 
sa isang pagkakautang o pagkawala : 

GARANTIYA. 


t6m*pad pnr [HU] : tapat. 

tam*p£k png : panganlong laban sa 
ulan o araw. 

tam*p£k pnr : hayag o lantad. 

tam*p£l png [Bik Hil Iba Kap Pan 
Tag] : banayad na hampas ng palad. 

tam*pa*l£k pnr: sa pananalita, tahas 
o tuwiran. 


tam*pa*l6*san pnr [Bik Hil Kap Seb 
Tag War] 1 : salbahe; buhong 2: man- 
lilinlang; mandaraya 3: mapanira. 

tam*p£t pnr : karapat-dapat. 

tam*p£*wak png : muling pag-alpas 
o pagkawala ng isang bagay, gaya ng 

isda na nahawakan na. 

% 

tarrvpay png : pagiging payapa. 

tam*p£*yak png : maliit at pinakin- 
tab na baso. 


tanvpt png [Kap Tag] : mahinang tapik 

Cf TAMPAL : DAGPI, PIKPIK, TALPi. 

tam-pim-ba-n^l pngBot : tabatib. 

tam-ping png Bot : uri ng palma na 
may dahong nahahati sa makikitid 
na pilas, may bulaklak na umuusbong 
sa palapa, at may bungang tila bilog 
na almendras na ginagawang kusilba 
ang laman. 

tarn*pi*pi png 1 : [Ilk Kap Tag] mala- 
king basket na parihaba, gawa sa 
masinsing lala ng yantok o kawayan, 
karaniwang magkataklob at ginaga- 
mit na sisidlan ng damit kapag nag- 
lalakbay Cf maleta : apirang, band!, 
kulbong, opigan, takbA 2\ Mus [Sub] 
sagibadbad. 

tam*pi*s^k png : paglalakad nang 
painot-inot sa tubig o putik Cf tam- 
pisAw. 


tam*pi*s£w png [Hil Seb Tag] : pagla- 
laro sa mababaw na tubigan : lampi- 

SAW, MANYAOKYAOK. 


tam*pi*yus pnr [Kap] : daplis; haging; 
muntik nang tamaan o masapol. 

tam*p6 png : pagpapakita ng sama 
ng loob at di-pagkatuwa, karaniwan 
sa pamamagitan ng pananahimik at 
paglayo sa ibang tao. 

tam*p6k png [Bik Ilk Tag] 1 : hiyas 1 
2 : bagay na nakaangat sa kinalalag- 
yan; nagtataglay ng katangian 3 : 
pagtuktok sa damit na inalmirulan 
4: basag na alon sa dalampasigan 
5: pagtatangi, pagtanaw, o pagbibi- 
gay ng parangal sa isang tao o sa 
anumang bagay na nagawa - pnd 

nrag^am-pdk, i*tam*p6k, ma*pa* 

tam*p6k 6: tangkay o sanga. 

tam*p6l png : daluyong; dagsa ng alon. 

tam*p6l pnr, pnb [Pan] : kagyat. 

t6m*pon png [Ing] : pampasak, gawa 
sa malambot na materyales at gina- 
gamit upang pigilin ang anumang 
tagas, gaya ng regia. 

tam*p6ng png Bot : dulo ng tangkay 
ng murang dahon ng mga palma. 

tarn*po*6k png \ alimuom. 

tam-p6s png \ sumpa. 

t6m*poy pngBot [Bik Tag] : maliit na 
punongkahoy (Syzygium jambos) na 
tumataas nang 8 m, may bungang 
bilog, mabango, kulay krema hang- 
gang pink, at itinatanim dahil sa 
lilim na dulot nito at sa bungang 
nakakain : bunlawan, tanpul, yampoy. 


tam*pu*wd png : dagdag sa anuman. 
tam*pu*wS pnr [ War] : di-sapat; kulang. 


tanvpuy-gu*bat : punongka¬ 

hoy na kapamilya ng tampoy, tuma¬ 
taas nang hanggang 20 m, 50 sm ang 
diyametro sa kabilugan, may mga 
dahong tumutubo na magkatapat 
ang tangkay, may puting bulaklak, 
at laganap sa Luzon at Kabisayaan. 

tam*s£k png [Hil Seb Tag] : tunog ng 
biglang pagbitaw sa hinahawakan, 
hal tunog ng sanga na hinila at 
binitiwan Cf hagutak. 

tam*saw pngBot [Dum] : gulaman. 

T^rrvsi png : isa sa mga wika ng mga 
Ilongot. 

t£m*si png Zoo [Hil War] : maliit na 
ibon (class Aves) na magkahalong 
dilaw at abo ang kulay ng katawan. 

tam-si png [ Tsi] : panlansi na inilala- 
gay sa taga var tanse. 

tanrsfk png : tunog na nalilikha sa 
paglalaro ng dila at labi. 

tam-smg png [ Tau] : larong pambata 
ng mga Tausug, binubutas ang mga 
mata ng bao ng niyog, tinutusukan 
ng patpat, at patagalan ng pagpapa- 
ikot sa niyog. 

t£m*taks png [Ing thumbtack+s] : 
thumbtack. 

tam-tcim png [Kap Tag] 1: kasapatan 
o kainaman 2: Mus mga metal na 
kuliling, ginagamit kasabay ng pom- 
piyang sa halip na tambol 3: [War] 

gilid 

ta*mu png Bot [Kap] : luya-luyahan. 

t A• muk png Mus [ Sma] : agung. 

ta*mu*law png : taliabot 2 . 

ta*mu*s^k png : pagiging labis kaysa 
karaniwan o kaysa kailangan. 

ta*mu*tam png [War] : tao na ma- 
daldal. 

t^m-yaw pngMit [War] : duwende; 
nuno sa punso. 

tan png [Ing] 1: proseso ng paggawa 
ng katad mula sa balat, karaniwan 
sa pamamagitan ng pagbababad sa 
tubig na may halong mga balat ng 
oak, at iba pang sangkap 2 : kayu- 
mangging kulay ng balat, dulot ng 
pagkabilad sa araw 3: manilaw-nilaw 
na kape o kayumanggi. 

t£*na png [Iva] : lupa. 

ta-na pnr [Ilk] : nababagay sa okasyon. 

Ta*n£! pdd \ varyant ng 

ta*n^*bug pngBot [Ilk] : umuusbong 
na sanga ng puno o palumpong. 

ta*na*bu*tob png [Ilk] : reklamong 
pabulong : dayamudom. 


















tanaga 


872 


tangga 


ta-nd-ga png Lit : sinaunang anyo ng 
maikling tulang Tagalog, binubuo 
ng apat na taludtod na tugmaan, may 
sukat na pitting pantig ang bawat 
taludtod, at nagpapahayag ng isang 
buong diwa. 

t&*nak png [Ilk] : latak. 

ta-na-kal png: sinaunang paraan ng 
pagsusuri at pag-alam sa sanhi ng 
karamdaman o sakit sa pamamagitan 
ng isang itlog. 

tamam png Bot [Kap] : tanim. 

t a a n 6 a ma n png Bot [ Kap Pan tanam+an]: 
halamanan. 

ta a na a mi a tim png [Ilk] : pagkausap sa 
sarili. 

ta-nan png 1: pagtakas kasama ng ka- 
sintahan, karaniwan upang lihim na 
magpakasal: pusuara 2 : pag-alis nang 
walang paaiam : talius 3: Kar [Kap] 
tahilan. 

ta*n£n png [HU Mnv Seb Tag] : lahat; 
mga tao. 

ta*na*ng6w png Zoo [Hit] : alitangya. 

ta*n6p png: kainaman ng lasa o tem- 
peratura, 

ta a n6 a ra-da a g6 a nan png Bot [Bik] : 

salakapo. 

ta*rt£w png: inaasahang kasiyahan o 
bentaha sa hinaharap. 

ta-n6w pnr : nakikita mula sa malayo : 

IANTAW. 


tdn-aw png [HU Seb War] : tingin. 

ta"n£'win png [ tanaw+in] 1 s mga tao 
o bagay na natatanaw 2 : likas na ka- 
gandahan ng isang pook: landscape, 

PAISAHE. 


tdrvda png [ Esp ] 1 : pagbabago o 
paglilipat ng gawain, gaya ng pag- 
iiba ng mga gawaing nakatoka sa 
mga manggagawa Cf turno 2: ang 
haba ng panahon sa paggawa ng 
nakatakdang gawain. 

tart'dd png 1 : edad; gulang 2: marka; 
senyal 3: alaala; gunita. 

tan-dS pnr: pinaikling matanda ; lalo 
na kapag ikinabit sa pangalan ng 
tinutukoy na tao. 

Tan*d6g png: kabesera ng Surigao 
del Sur. 


tan*da*k(l pnr: sapad ang ulo. 

tan*d6ng png Zoo 1 : tigulang na lala- 
king manok : cock 1 , katiyaw, kawitan, 

1 ALONG 2 , LOMESED, SUNOY 2\ tinall. 

Tandang Basic Macunat (tan-dang 
bas*yo ma*ku*nat) png Lit: pamagat 
ng isang aklat na sinulat ni Fray Mi¬ 
guel Lucio Bustamante at may diwaing 


laban sa pagsulong at edukasyon ng 
mga Filipino. 

Tan*d£ng S6 a lo png Lit : sa El Filibus- 
terismo, ama ni Kabesang Tales. 

Tan*d£ng S6*ra png Kas \ tawag kay 

Melchora Aquino. 

Tan*d£ a yag pngMit [Bik] : isang mala- 
king ah as. 

tan*d£ a yag png Zoo : balyena. 

tan-da-yag pnr : matigas at di-naba- 
baluktot. 


tan*da*yan png : baskagang ginaga- 
mit sa paghahabi ng tela. 

t£n*dem png [Ing] 1 : bisikleta na may 
dalawang sakay na kapwa pumepe- 
dal 2 : dalawang tao, makina, at iba 
pa na magkatulong. 

tan*d£s pnr : tiyak. 

tan*di*kan png Zoo : paboreal (Poly- 
plectron emphanum) na matatagpuan 
sa kagubatan ng Palawan, matingkad 
na asul na may mapusvaw na kulay 
pilak ang buntot, may puting guhit 
sa ibabaw ng mata na umaabot sa 
likod ng leeg, mahaba ang mga paa 
at ang magkabilang bind ay may tahid 
na matutulis. 


tan-df-ngan png [Mnv] : pamamala- 
kad ng pamahalaan. 

tan*d 6 png [Kap] : dungaw, pagdungaw. 

t6n*dok png [War] : kanal. 

tan'ddk png Med : bakam. 

tan*d6s png 1 : sandatang yari sa ma- 
habang tagdan, may tulis sa dulo na 
yari sa asero, at ginagamit ng mga 
sundalong nangangabayo 2: sibat 
i far tandus. 

0 

Tan*du'l6 a nen png: isa sa mga pang- 
kating etniko ng mga Tagbanwa. 

tan*du*yong png Bot : sibuyas-tagalog. 

t6-neg png [Iba] : sabog. 

t6*nga png Zoo 1: [Bik] langgam 2: 
[ Seb] ipis. 

ta-ngd png : tao na kulang sa kaka- 
yahang humatol at magpasiya : bab.4i., 

B(3B0, DANGHACi, ESTUPIDO, FOOL, HANGAL, 
HLNGHANG, JANCiA, PULPOL, TANGE, Tl- 
MANG, TORPE, TUIAIA, TINGAG, TLNCXiAK. 


ta*ngd png 1 : [Tsi] uod sa patatas 2: 
[ST] sinaunang pagbabawal na may 
katumbas na parusa. 

t^*ngab png 1 : malalim na bahagi 
ng ilog na malayo sa pampang 2 : 
bumbong na bukas ang kabilang dulo 
at tinabasan nang pahilis upang ma- 
ging pansalok. 

ta-ngdb png [Kap] : gatong, pang- 
gatong. 


ta*ng4b pnr : bingot. 

ta-ngad png 1: patuloy na daloy ng 
hangin o tubig 2 : gitnang bahagi ng 
bukal na malinaw at dalisay ang tubig 
3: [Bik] sa sinaunang lipunang Bikol, 
gamit na panghulma sa bungo ng 
mga batang bagong silang 4: [Bik 
Ilk] tingala. 

ta-ngag pnr [ Seb] : tangay. 

t^*ngal png Bot [MOc] : punongkahoy 
(Cmops tagal) na may malakulugong 
umbok ang mga dahon, at karani- 
wang nabubuhay sa gilid ng ilog o 
sapa : tagasa, tungog. 

t^*ngan pnr : hawak. 

td*ngan a td*ngan png Bot : halaman 

(Ricmus communis ) na napagkukunan 
ng langis, hugis bituin ang malaki at 
kulay lilang dahon, biluhaba ang 
bungang mabalahibo, berde ang 
bulaklak, at tumataas nang hanggang 
4 m var tantangan : kasla, kastor, 
katana, iansina, tawatawa 2 . 

ta-ng^y pnr : nadala ng lakas ng daloy 
ng hangin o tubig : tan gag. 

t£ng a baw png [Ilk] : katawan ng araro 
o kabyawan. 

tang a b6w png: hakbang. 

tang*d6 png [Seb War] : tango. 

ta a ngd pnr Kol : tanga. 

tangent (tan-dyent) png Mat [Ing] 
1: sa heometriya, linya o plane na 
dumadaiti sa isang point ng kurba o 
rabaw kaya higit na malapit ito sa 
kurbang karatig ng point kaysa anu- 
mang linya o plane na pinaraan sa 
point 2 : sa trigonometriya, ang ratio 
ng mga gilid, maliban sa hypotenuse, 
na kasalungat at karatig sa isang ang- 
gulo ng isang tatsulok na may right 
angle. 

tangent (tan-dyent) pnr [Ing] : daplis, 

tangential (tan-dyen-syal) pnr [Ing] 
1: ukol sa o tila tangent 2 : iginuhit 
bilang isang tangent 3: bahagyang 
sumasagi sa isang paksa. 

tangerine (tan-dye*nn) png [Ing] 1: 
Bot maliit, matamis, at kulay dalan- 
dang bunga ng sitrus na may manipis 
na balat 2 : kulay na halong dalan- 
dan at dilaw. 

t6ng*ga png [Bik HU Iba Ilk Iva Kap 
Pan Tag War] : katutubong laro na 
gumagamit ng tansan o baryang 
mamera na pasalansang inaayos sa 
tahggero o sa loob ng isang parisukat 
bilang taya ng magkalaban, pinata- 
tamaan ng pamato ng tumitira at 
ang mapalabas ay kinukuha nito bilang 
panalunan : tarsi, tatsi, tatsing. 










tanggab 


873 


tanglaw 


tdng-gab png Mus 1: [Kal\ palendag 
2: [ Subanon] paldong. 

tdng-gal png [Pan] : sugpo 2 . 

tang-gdl pnr [Bik Plil Kap Tag War] 
1: naalis sa pagkakadikit o pagkaka- 
kabit 2: naalis sa trabaho o empleo : 

ABAGBAG, PUSISAK, SISANTE, TANGTANG, 
TIWALAG. 

tang-gap pnr 1: kusang pagkuha sa 
ibinigay o inialok 2: sinang-ayunan; 
pinaniwalaan 3: inako 4: may pahin- 
tulot. 

tang-gd-pan png [tanggap+an] : opi- 
sina. 

tang-gd-ro png [tangga+ero] 1: ang 
pinagpapatungan ng mga taya sa la- 
rong tangga 2: tagatagay sa inuman. 

tang-gj png 1: di-pagkilala 2: di-pag- 
tanggap 3: di-pagtitiwala 4: hindi 
pagsang-ayon; di-pagsunod -pnd tu- 

mang-gi, tang-gi-han, i-tang-gi. 

tang-gl png: saling; tangki 2 . 

tdng-gi-lmg png Zoo : balintong. 

tartg-gol png 1: pagbabantay laban 
sa salakay o anumang pananakit 2: 
pagdepensa o pagsalungat sa kilos, 
at iba pa mula sa sumasalakay 3: Bat 
pagkilos o paglaban para sa akusado : 

SADIRI, SARANAY, SUROG. 

tang-gu-lan png [tanggol+an] : kuta. 

tang*gung*g6ng png: alkansiyang 

gawa sa kawayan o bao ng niyog. 

tang-gu*yob png [Ilk] : tambuli. 

tang-hdl png 1: pagpapakita o pag- 
lalantad ng mga bagay, gawa, o pang- 
yayaring may angking katangian o 
kahalagahan 2: pagpapalabas ng 
pelikula, dula, o drama 3: Bat pagha- 
harap o pagpapakita sa hukuman 
ng mga ebidensiya -pnd mag-tang* 
hdl, i*tang*hd! 4: [Ifu] bulugang 

baboy na bata pa. 

tang-ha-Ian png [tanghal+an] : pook 
o gusali na pinagdadausan ng anu¬ 
mang pagdiriwang o pagtatanghal 

Cf TEATRO, ENTABLADO. 

tang-ha-H png 1: a kalagitnaan ng 
maghapon b panahon sa isang araw 
sa pagitan ng umaga at hapon: medyo- 

DlYA, NOON, PALIS 3 , UDTO, UGTO 21 

kalagitnaan ng buhay, paglalakbay, 
usapan, at anumang kalagayang 
sinukat sa pamamagitan ng panahon. 

tang-ha*Is-an png : pagkaing iniha- 
handa at kinakain sa tanghali: lunch, 

PANANGH ALLAN. 

tang-hds png: patpat na manipis, 
tuyo, mabango, at ginagamit na 
insenso. 


tang*h6d png: pag-aantay na puno 
ng pag-asa. 

tang-huppng: pito ng mga Mangyan 
na yari sa kawayan, ginagamit na 
panghudyat o pantawag sa mga 
kasamahan. 


tang-kdl png [Bik Kap HU Ilk Seb Tag 
War] : kulungan ng manok o itik na 
gawa sa maluwang na lalang kawayan 
o yantok. 

tang-ka-ldg png Kar ; kald. 
tang-kadag pnr : hiwa-hiwalay. 


tang-hup png Mus [Buh Han ] : t 4 ng . kas png [Hi{] . sagunson i. 


tompong. 

ta-ngi pnr [Kap Tag] 1: kaiba sa kara- 
niwan o karamihan 2 : kaisa-isa; 
walang-katulad : sole, solo 3: may 
partikular na okasvon, layon, at iba 
pa : dili^ 

ta-ng»/wr: hindi humihingi ng pabor 
kaninuman upang makaiwas na hi- 
ngian ng pabor o tulong ng iba. 

t^ng-ib png : biglang lubog sa bangin 
o lalim ng ilog o dagat. 

tangible (tan-dyi-bol) pnr [Ing] t : 
nahahawakan; nahihipo 2 : malinaw 
at nauunawaan; tiyak. 

ta-ngi-gi png Zoo : isdang-alat ( Cybiutn 
commerson) na uring mackerel, hu- 
mahaba nang hanggang 1 m, kulay 
abo at kung minsan asul ang likod 
ng katawan, kulay pilak ang tiyan 
na maraming itim na batik at guhit 
sa gilid, at maninipis ang mga kalis- 
kis var tangginggi. 

ta-ngM epngBot: punongkahoy (Sho- 
rea polysperma) na masanga at tumataas 
nang hanggang 30 - 50 m, kumpol- 
kumpol ang mga bulaklak na nagi- 
ging bungang may tila limang pakpak. 

t^-ngis png [Bik HU Kap Seb Tag War] : 
pagpapahayag ng dalamhati o sakit 
sa pamamagitan ng matagal at ma- 
•lakas na iyak : bajkho, 

ta-ngi-sa n pngBot [Kap] : hinabuad. 

ta-ngi-sang ba-y^-wak png Bot : 

mataas na punongkahoy (Fisas varie- 
gata) , na may maputlang balat, mala- 
lapad ang dahong humahaba nang 
10-17 sm, bilog sa puno, at patulis 
ang dulo : laptay. 

ta-ngf-tang png Bot [HU Seb War] : 
dita. 

tang-kd png 1: kilos sang-ayon sa 
isang la)oinin 2: panimulang pagsisi- 
kap na gawin ang isang bagay Cf 

BANTA. 

tang-k£b/mdi-tang-k6b, ma-tang- 
kdb, ma-pa*tang-k4b : mahulog 
nang subsob ang mukha, karaniwang 
nasasaktan ang labi o baba : mu-mo, 

TIKMO, TIMAM. 

tang*k£d png : pagiging balingkini- 
tan at mataas ang pangangatawan. 

tang*k4*kal pnd mag-tang-k^-kal, 
i*tang-ka*kal : itaguyod. 


tang-k^s png [Bik HU Kap Tag] : 
pumpon ng dahon. 

tang-kas pnr [Bik Seb] : tastas. 

tang-k^y png [Ilk Iva Pan Tag] 1 : 
pangunahing uhay o katawan ng pu¬ 
nongkahoy, palumpong, o iba pang 
halaman na tumutubo sa lupa at may 
mga dahon Cf stalk : sanga, stem 2: 
anumang uhay na sumasalalay sa 
dahon, bulaklak, at bunga : sanga, 
stem 3: hawakan. 

tang-k^y-bi-g^ png Zoo : makamanclag 
na ahas na madilaw ang tiyan. 

tang-k6 png [Esp tanque] 1: lalagyan 
o imbakan ng likido o gas 2: sasak- 
yang pandigma na nababalutian : 

TANK. 

tang-ked pnr [Mrw] : tiyak. 

tang-ke-l£w png [Mrw] : labong o 
bagong usbong na kawayan. 

tang-ken png [Ilk] : tigas. 

tang-ki png 1: paglayo o pag-alis sa 
pagkakalapit 2: pagsalang sa sinuman, 
karaniwan sa pamamagitan ng siko. 

tang-kig png Zoo [Seb] : kalabukab. 

tang-kfg png Agr [Ilk] : bakood. 

tang-kf-lik pnd mag-tang-ki-lik, 
tang-ki-li-kin : itaguyod. 

tang*k6 png 1: marahang salang 
kapag dumaraan 2: interesadong 
tingin 3: Mus [Mgn] kolitong. 

tang-kop png [Mny] : sisidlan ng 
apog. 

tang-kop png Zoo [HU] : paraan ng 
pangingisda, karaniwang ginagami- 
tan ng bitag na nilalang kawayan. 

tang-ku-gd png Ana [HU Seb War] : 
batok. 

tang-ku-16 png [Bag] : putong ng ba- 
gani na gawa sa espesyal na tela, 
tinina sa pamamaraang pelangi, may 
abaloryo at borlas sa paligid. 

tang-ku-lok png : sombrero. 

tang-Id pnr [HU] : tingala. 

tang-ldd png Bot : damo ( Cymbopogon) 
na tumataas nang hanggang \ m, 
mahaba at makitid ang dahon, at 
karaniwang ginagamit na pampalasa 
ng iba’t ibang lutuin. 

tang-law png [Tsi] 1: ilaw 2: liwanag. 















Tangiaw-daga 


874 


tanu 


Tang-!aw-da*ga png Asti tala sa srabi 


na nakiRita 
Venus. 


g ng araw : 


tang-16 png [57] : pulubi. 

tangdoy png [57] : sa pangangaso, 

panlawag o sigaw para sa aso var 
panglov. 

tang-lu-yan png [57] : tagumpay. 

Tang*na! pdd : pinaikling Putangna! 

tango (king-go) png[EspIng] 1: sayaw 
na panginagkapareha, bimibuo ng 
mabagal at sumasalimbay na mga 
galaw, at pabigla-bigia at mabilis na 
mga pagtigil 2: arig rnusika para dito. 

ta-ngo png 1: [Bik Hil Mrw Fag] 

taas-baba na paggalaw ng ulo bilang 
pahiwatig ng pagsang-avon : dango, 

ITANGKR, TAMED, TANG DO. 

ta-ngod png [ Ifu j : likod ng ulo. 

ta-ngal /mdtu-ma-ngol, ta-ngu-lm, 
ma-pa-ta-ng6l : gumiwang-giwang 
o surnuray-suray, gaya ng sasakyang 
mabuwav. 

j 

ta-ngong-f-tik png [tango + ng-itik] : 
pangakong hindi natutupad. 

ta-ngo-ngon png Bot [Min] : uri ng 
abaka, mahaba ang puno, at may 
in a ti bay at puting hibla: 

ta*ngop png [ War] : takipsilim. 

ta-ngos png 1: Heo piraso ng lupa na 
nakaungos sa isang lavvas ng tubig: 
gape-, kabo 1 , lawis, 2: pisikal na ka- 
taasan, karaniwan ng ilong. 

Ta-ngos Bu-e-na Es-pe-ran-za pno- 

Heo [Esp] : tangos sa dulong ilalim 
ng Africa at lagusan ng mga manla- 
lakbay mula Europa patungorig Asia 
o vice versa : Cabo de Buena Espe- 
raxza, Cape of Good Hope. 

tang-rib png [Ilk] : matatalim nabato 
o korales sa baybayin; matarik na 

talampas sa gilid ng dalampasigan : 
reef, tAkut. 

tang-tang prig [ Kap Tag] : tiiloy-tulov 
at mabilis na paghila ng tali, lubid, 
at katulad. 


tang-way png Heo : In pang halos 
napapalibutan ng tubig na idinudug- 
tong sa higit na malaking lupa sa 
pamamagitan ng isang dalahikan : 

PENINSULA. 

td-ni png [Ilk] ; pagkakasundo ng 
mga magulang bago pa man isilang 
ang mga anak na ipakasal ang mga 
ito paglaki. 

ta-ni-ba pngAgr [Tbo] : proseso ng 
pagpuputol ng kahoy, paglalavvag, 
at pagsusunog ng lupaing tataniman 
Cf kaingin. 

ta-ni-ka-la png 1: sunod-sunod at 
nahuhubog na inagkakabit na kavvil, 
karaniwang yari sa metal : chain 2 , 
j^adena 2 : magkakasunod at magka- 
kabit na mga bagay o pang>ayari. 

ta-nim png t : halaman 2: batang pu- 
nongkahoy, palumpong, o yerba na 
hanclang ilagay sa lupa upang tumubo: 

TAN AM, TANOM. 


t^ng-tang pnr [ Set] : tanggal. 


Ta-ngub pn. 

Occidental. 


§ 


lungsod sa Misamis 


ta-ngu-long png Bot: niyog-niyugan. 
ta-ngung-gu png[Kal Tgk ] ; pangkat 


ng anim na mak 


g gong 


ta-ngus png Bot [Seb] i manangkil. 

ta-nguy-ngoy png : mahaba at matam- 
pulling pag-ivak : hagulhol. 

tang-w4 png [75 1] : dulo o gilid ng 
isang bagay na mahaba at mataas: 

PRECI PI CE, PRESIP i SYO . 


ta-nim pud mag-tanim, i-ta-nim, i- 

pa-ta-nim 1: ibaon sa lupa upang 
tumubo 2 : isaisip. 

tuning png [Kap Tag] : takdang pana- 
hon; termino. 

ta-ni-ngi png Bot : matigas na punong- 
kahoy ( Litchi philippinensis). 

ta-ni-no png [Esp] : tannin. 

tank (tangk) png [Ing] : tangke. 

tan-ka png Lit [Jap] : tulang may 
lirnang linya at talumpul isang pan tig 
na nagbibigay ng kompletong hulag- 
way ng isang pangyayari o kalagayan. 

tanker (tang-ker) png [Ing] : barko, 
eroplano, o sasakyang panlupa na 
ginagamit sa pagdadala ng marami- 
hang langis o iba pang likido. 

tan-lak png : sibat na ginagamit na 
pang-eskrima. 

tannic (ta-nik) pnr [Ing] : ukol sa o 
mula sa tan. 

tannic acid (ta-nik a-sid) png [Ing] : 
tannin. 

tannin (ta-nin) png Kem [ Ing] ; alin- 
man sa pangkat ng compound na 
nagpapakunat at nagpapatigas, gaya 
ng mamula-mulang compound na 
matatagpuan sa balat ng oak, kaya 
nagagamit sa paggawa ng katad : 

TANINO, TANNIC ACID. 

T£-no png Lit : tauhan sa El Filibuste- 
rismo, panganay na anak ni Kabesang 
Tales, naging guwardiya sibil, at na- 
baril ang di-nakilalang sariling ama. 

ta-no-bol png Zoo [Seb] : luklak. 

ta-no-bong png Say [Pan] : sayaw na 
naglalarawan sa paggawa ng walis. 


5 ta-nod png : bantay 1 ; guwardiya. 

ta-nol png [Pan] 1 : tinig 2: pitada. 

J ta-n6m png [Bik HU Seb War] : tanim. 

ta-nong png 1 : bagay na inaalam at 
pinag-uusapan, karaniwang may ang- 
■ kop na kasagutan o lunas 2 : pag- 
aalinlangan 3: pagsisiyasat. 

ta-n6r png [Esp] : tao na itinalaga ng 
pari para maglinis at mag-ayos ng 
dekorasyon ng simbahan. 

tan-pul png Bot [Iba] : tampoy. 

t^n-san png: takip ng bote ng inumin. 

tan-se png[ Tsi] : varyant ng tamsi. 

tan-si-IS pnr : nakasalagmak nang 
magkakrus ang mga bind sa harap. 

tan-sd png [ Isi] : pangkaraniwang 
metal na nauunat, napaninipis, o 
napalalapad sa pamamagitan ng 
lakas at pukpok ng martilyo Cf ivu- 

BAGA : BRONSE, COPPER, GAMBANG, KOBRE, 

LOYANG, saway, suwer. 

tan-sd pnr 1: nadaya; naloko 2: 
huwad. 

tan-ta-lum png Kem. [Ing] : matigas, 
pilaking-abo at metalikong kemikal 
na element (atomic number 73, 
symbol Ta). 

Tan-t^-lus png Mit [ Gri] : isang hari 
sa Phrj’gia at naparusahang manati- 
ling nakatayo sa Tartarus sa hanggang 
pangang tubig at may mga sanga ng 
prutas sa tuktok ng ulo, bumababa 
ang tubig kapag sinikap niyang 
inumin, at tumataas ang mga prutas 
kapag kaniyang inabot. 

tan-tan png Mus : alinman sa mga 
sinaunang tambol na tinutugtog sa 
pamamagitan ng mga kamay o istik. 

tan-t An /mdtu-man-tan, tan-ta-nan 

1: tumigil, magtigil 2: [Pan] bumagal. 

tan-ta-rdn-tan png: tunog ng tambol, 

tan-ti-ya png [Esp tantear] : pagsukat 
o pagtimbang ayon lamang sa tingin, 
hawak, o palagay Cf bintay, kalkuia : 

APPROXIMATE, BANAjBANA, ESTIMATE, PATTA. 

tan-to png [Esp] : persentahe. 

tan-t6 png : kaalamang natamo ma- 
tapos ang pagbulay-bulay Cf batid : 

HULO, TAHO 1 . 

tan*t6s png [Esp] : pangkat o yunit 
ng tally : paya. 

tdn-tra png [Hin] : alinman sa uri ng 
mga mistiko at mahihiwagang panulat 
ng mga Hindu, mula noong ika-7 
siglo o higit na maaga. 

tan-trum png [Ing] : alboroto. 

tan-tsmg png : tangga. 

ta-nu png [Ala] : anyo ng tapi. 



? 






tanun 


875 


tape 


ta*nun png [Iba\ : paghahabi. 

ta-nu-ngan png : pagpapalitan ng 
tanong. 

t &*n us pngMus [HU] : tambo na may 
tunog plauta kapag hinipan. 

t£n*yag png [HU Seb ] : alok - pnd 

mag-tln-yag, tarvy£*gan, i*t6rvyag. 

tan-ydg pnr 1 : lantad 2: bantog. 

ta n’yo pnb: pinaikling “kita ninyo.” 

Tao (taw) png [Ing Tsi] : metapisikong 
konseptong sentro sa pilosopiyang 
Tsino, ang ganap na prinsipyong ba- 
tayan sa mundo, at pinagbuklod sa 
loob nito ang prinsipyo ng'Yin at Yang. 

t6"0 png 1: nilikha (genus Homo) na 
naiiba sa ibang hayop dahil sa mataas 
na antas ng kaisipan at kakayahang 
magsalita, at makatayo sa pamama- 
gitan ng dalawang paa Cf man, woman : 

HOMBRE, HUMAN, TOLAY, TAWO 2: tawag 

sa isa sa dalawang mukha ng barya 
sa kara-krus, kappo, at katulad na laro: 
tihaya 3: bana. 

t£*ob png [Bik Seb War] : taog. 

ta*6b png 1 : pagbanlintuwad; pagba- 
ligtad 2: sa kara-krus, ibon Cf tihaya. 

t£'Og png: pagtaas ng tubig sa dagat 

Cf kati : Atab, lanas 3 , suAg 2 , taeb, taob. 

Taoism (ta-wi-sim) png [Ing Tsi] : isa 
sa dalawang pangunahing sistemang 
panrelihiyon at pampilosopiya ng 
mga Tsino, sinasabing itinatag ni 
Lao-tsu noong ika-6 na siglo BC at 
pinakasentrong konsepto at layunin 
ang Tao. 

ta*6l png Med : kombulsiyon. 

ta*6n png\ : panahon na binubuo ng 
365 araw at 366 kapag bisyesto; 
nahahati sa 12 buwan at nagsisimula 
sa 1 Enero : Anyo, dagun, tawen, tuig, 
year 2: baba ng panahong binubuo 
ng 365 araw, 5 oras, 48 minuto, at 
45.51 segundo; tagal ng isang ganap 
na pag-ikot ng mundo sa araw : anyo, 
dagun, tawen, tuig, year 3: a pag- 
kaganap nang magkasabay sa isang 
pook o panahon : coincidence b 
posibilidad ng gayong pangyayari 
4: antas. 

t£ a ong png: itim na panyongpanluksa. 

ta*6ng png: metal na tangkeng bilog 
para sa pagdadala ng tubig. 

t6*ong-ba*yan png [tao+ng+bayan] : 
mga mamamayan sa isang komunidad 

o bansa var taumbavan. 

/ 

t&*ong-gra‘sa png [ tao+na+grasa ] : 
taong-putik. 

Taong-Java (ta-ong-dya-va) png [tao+ 
ng+Java] : sinaunang anyo ng fossil 


hominid Homo erectus, orihinal na 
tinatawag na Pithecanthropus, mula 
sa labing natagpuan sa gitnang Java 
noong1891. 

Ta-ong-Pe-kmg png [ tao+ng+Peking] : 
huling anyo ng fossil hominid Homo 
erectus na dating tinatawag na Sinan¬ 
thropus pekinensis, mula sa labing 
natagpuan noong 1926 sa yungib sa 
Zhoukoudian malapit sa Beijing. 

ta*6ng pis a kdl png [taon+na+piskal] : 
anumang panahong taunan, hindi 
nangangahulugang kasabay ng kalen- 
daryo, na sa dulo ay inaalam ng isang 
kompanya, pamahalaan, at iba pang 
organisasyon ang kalagayang pam- 
pananalapi nito. 

t£*ong-pu*tik png [tao+na+putik] : 
tao na palaboy sa lansangan at napa- 
karumi : tAonctgrasa. 

Ta’ong Ta*bon png [tao+ng+tabon] : 
sinaunang lata ng tao na tinatayang 
22,000-30,000 taon at natagpuan sa 
yungib ng Tabon, Palawan noong 

1962. 

ta*on-li*gid png : pansilo ng isda, 
gawa sa nilalang patpat ng kawayan. 

ta*os pnr 1: tagos 2: taimtim. 

tap png [Ing] 1: kasangkapang pang- 
kontrol sa daloy ng likido o gas mula 
sa tubo o lalagyan 2: ang paglalagay 
ng isang kasangkapan o pangkontrol 
sa telepono o telegrapo upang marinig 
ang isang usapan o makakuha ng 
impormasyon 3: ang kasangkapan 
para dito. 

t£'pa png 1: [Bik Kap HU Ibg Ilk Seb 
Tdg War] karneng hiniwa nang ma- 
nipis, inasnan o ibinabad sa toyo na 
may dinikdik na bawang at paminta, 
at pinatuyo sa araw : dandang 2 2: 
kapital, puhunan. 

t^*pa*bo*ka pngMek [Esp tapaboca ] : 
kasangkapang ginagamit sa pagpa- 
pahina ng ingay, gaya ng tambutso : 

muffler. 

ta*pa*de a ra png [Esp] : takip; nagsi- 
silbing takip. 

ta*pak png [Bik HU Kap Pan Tag] 1: 
bagsak o lapat ng paa sa isang rabaw 
2: bakas ng paa : dalpAk, damusak, 
paddAk 2 , talpAk, tunob, yapak, \ atak - 

pndtwmfrpak, ta-pa-kan, i-td a pak 

3: [Tau] platito. 

ta a p£k png [Kap] : malaking pinggan. 

ta*p^k pnr : walang sapin ang paa. 

t£'pa! png 1: tagpi 2 : Med plaster 3: 
Isp sa basketbol, paghataw sa bolang 
ibinuslo ng kalaban. 


ta*pa*l^ng png Too : masustansiyang 
bivalve na kabibe. 

ta # pa*16 a do png Mek : proteksiyon 
laban sa talsik ng putik o dumi mula 
sa gulong ng sasakyan : fender, mud¬ 
guard. 


t£*pang png 1 : [ Kap Tag] ang pagi- 
ging walang-takot : angdet,Animo, 

GlITU, ISOG, SEBEG, TIJRED, VALOR 2t 

bisa o kapasidad sa pagdudulot ng 
reaksiyon gaya ng sa alak, suka, at 
iba pa : strength. 

ta-pang-ko png Ark : ang sibi o medya 
ag\\ r a na may katamtamang haba at 
kitid bilang panganlong laban sa init 
ng araw o ulan. 

ta*p6*ro png [Ilk] : maliit at bilog na 
kahong lalagyan ng kendi. 

ta*pas png 1: talop 2: [Esp tapa+s] 

mga pulutan. 

ta*pas png : tipikal na uri ng isdang- 
tabang. 

ta-pat png 1: harap; kaharap 2: pag- 
sasabi ng tahas o katotohanan. 

ta-pat pnr [Ilk Kap Tag] 1: walang daya 
o pagkukunwari 2 : totoo; tunav; 
wagas 3: mapagkakatiwalaan: leal., 
ligdong, loyal, nabatAd, sinsero, 

TAMPAD, TALI UNGOD. 


ta-pay png 1 : [Bik HU Kap Tag War] 
masa 1 ; dough 2: [Seb] palong. 

ta-pa-ya png [Ifu] 1 : palad 2: san- 
dakot. 


ta*p^i*yan png [tapay + an] : malaking 
sisidlan ng tubig na yari sa luad o 
lupang hinahaluan ng bato : burn Ay. 

ta*p£*yas pngBot [Bik] : papaya. 

tap-dance (tap-clans) png Say [Ing] : 
sayaw na may maindayog at malakas 
na lagapak ng paa, daliri nito, o sakong 
sa bawat hakbang likha ng sapatos 
na may nakakapit na metal. 

tape (teyp) png [ Ing] 1 : makitid na 
piraso ng tela na ginagamit na pan¬ 
tali, pang-ipit, at katulad 2: a tali o 
laso na nakasablay sa dulo ng kare- 
rahan b katulad na maferyales na 

4 

ginagamit na pangkubkob sa isang 
pook na bawal pasukin 3: piraso ng 
transparent na papel o plastik na 
pinahiran ng pandikit at ginagamit 
na pandikit : adhesive tape, masking 
tape 4: cassette tape. 


ta-peng png Agr [Ifu] : dingding na 
bato ng pay-yo, ginagamit na pam- 
pigil sa lupa at maliliit na bato*. 

tape recorder (teyp re-kor-der) png 
[Ing] : kasangkapang ginagamit sa 
pagrerekord ng mga tunog sa isang 
















tapestry 


876 


tarabit 


magnetikong tape at sa pagpapadami 

nitO : GRABADORA. 

tapestry (ta-pes-trf) png [ Ing] : tapi- 
seriya. 

ta*pe*ta png [Ing taffeta ] : manipis 
na sutla: tapetan. 

ta*pe*t£n png [Esp tafetan ] : tapeta. 

ta*pe*te png [Esp] 1 : mantel 2: tela 
na ibinabalot sa rabaw ng mesang 
bilyaran. 

ta-pew png [Pan] : ibabaw 1 . 

tapeworm (teyp-worm) png Zoo [/ng] : 
parasitikong bulate, karaniwang tu- 
rnatahan sa bituka : kuyam, solitarya, 
TENYA. 

ta-pi png [Iva] : tabla; sahig. 

ta-pi png 1 : sinaunang saplot pamba- 
bae Cf bahag 2: kasuotang ginagamit 
kapag nagluluto, naglilinis at iba pa 
na pantakip sa harap na bahagi ng 
katawan upang hindi madumihan 
ang suot na damit: apron 3: [HU] 
tabla. 

ta-pig png Agr [Ifu] : kinipil na lupang 
ginagamit na palitada sa dingding 
iig pay-yo. 

ta-pik png [ Kap Hik Pan Tag] : mara- 
hang dampi ng palad o mga daliri 
sa balikat o likod : dagpi, palting, 
talpi. 

t£-pil png [Kap Tag] : matulis na ka- 
gamitang ginagamit na pambutas sa 
lupa para sa pagtatanim : dibble. 

ta*pil pnr : varyant ng dapil. 

ta-pi-Ian png Bot : leguminosong 
halaman na may maraming buto na 
katulad sa paayap, nakakain ngunit 
karaniwang ginagamit na pakain sa 
mga kabayo. 

ta*pi*lok pnd tu*ma*pi*l6k, ta-pMu* 
kan, ma*ta*pi*l6k : mapatama ang 
paa sa anumang bagay habang nag- 
lalakad at matisod : tapyok. 

ta*ping png : peste. 

ta-ping png [HU War] : dungis sa 
mukha. 

ta*pi*ng£n da*g£ png Bot: takip-kuhol. 

ta-pi-ngar png [Ilk] : palong. 

tapir (tey-per) png Zoo [Ing] : alinman 
sa malalaking tila baboy na mammal 
na matatagpuan sa tropikong Ame¬ 
rica. 

ta*pis png [Esp tapiz] : kapirasong 
tela na ipinapatong sa saya at nagka- 
kasanib sa bandang baywang. 

ta*pi*se*ri*ya png [Esp tapicena] : 
makapal na telang hinabi na may 
mga mapalamuting disenyo o larawan, 


ginagamit na pansabit sa dingding o 
pansapin sa muwebles (^upholstery : 

TAPESTRY. 

ta*pi*s6*ro png [Esp tapicero] : guma- 
gawa ng tapiseriya. 

tapdd png [War] : kasinungalingan 
var talpa. 

t£p*lak/mg [Wai] : kumot. 

tap*If pnr : biglang sagi sa tagiliran. 

ta*p6 png [War] : bangga. 

ta*p6*di png Zoo [ Mag] : lukton. 

t£*pok png [Seb] : umpok. 

ta*p6k png 1: paghampas sa damit sa 
pamamagitan ng paglalagay sa pagi- 
tan ng dalawang palad at ginagawa 
kapag malagihay ang damit na inal- 
mirulan 2: [Ilk Pan] alikabok. 

ta*p6l png [ War] : kulay-lilang malag- 
kit na bigas; pirurutong. 

td*pon png 1 : paghahagis saanman 
ng isang bagay na wala nang halaga 
o hindi na kailangan - pnd mag*t<&* 
pon, i*t£*pon 2: pag-aaksaya 3: 
pagpapalayas sa sinuman mula sa o 
palabas ng isang bayan o bansa - 
pnd mag*t£*pon, i*ta*pon 4: pag- 
aalis ng isang baraha o ng isang pitsa 
mula sa mga hawak - pnd mag*t£* 
pon, i*ta*pon 5: anumang inihagis 
dahil wala nang halaga o hindi na 
kailangan -jfrra/mag’tci'pon, i*td*pon. 

ta*p6n png [Esp] : pantakip sa bibig 
ng bote, termos, at iba pa, gawa mula 
sa isang uri ng malambot na kahoy : 

CORK, DOOL, HULOT, POLET, SOLLAT, 
SPIGOT 1 , SUNGSONG. 

t3p-ong png [57] : ambag. 

ta*p6ng png [Ilk] : pinulbos o gini- 
ling na bigas na may kahalong tubig 
na karaniwang ginagawang bibingka, 
puto, at kutsinta : gaiapong. 

ta*pong pnr : kasama sa orihinal na 
piano. 

t£*pon*lu*ian png[tdpon+lulan] : pag- 
tatapon sa mga bagay na lulan upang 
gumaan ang isang barko o eroplano 
sa panahon ng kagipitan o mga pang- 
yayaring di-inaasahan. 

t4*pos png 1: ang hulmg araw ng 
nobena o lamay 2: pinaikling pag- 

katapos. 

ta*p6s pnr : kompleto; wakas; ubos. 

t£p-oy png [Ilk] : buhaghag na lupa 
o buhangin. 

tap'peng pngAg)' [Ifu] : tuktok ng 
batong dingding ng pay-yo. 

tap-pong png [Bag] : tagpi. 

tap-Scik png : lagaslas. 


tap-saw png 1: talsik ng mga piraso 
ng kahoy na sinibak 2: uka sa katawan 
ng punongkahoy dahil sa matinding 
hampas o tama. 

tap-si-log png: pinaikling tawag sa 
kombinasyon ng pagkaing tapa, sina- 
ngag, at itlog. 

tcip-sok png [Bik] : sabad -pnd mag* 
t^p-sok, tu*m^p*sok. 

• * 

tap-s6ng pnd ma*tap*s6ng, tu*map* 
song, i*tap*s6ng : mahulog o ihulog 
sa malalim na putikan. 

tap*t£p png : bao na hinugis na 
pinggan. 

ta-pu-l^n pnr [Seb] : tamad. 

ta-pu-l^-nga png Bot [IIU] : guma- 
mela. 

ta-pu-law png : pagsira sa anuman sa 
pamamagitan ng palakol -pnd mag* 
ta*pu*law, ta*pu*li*win. 

ta*pu*n£n png [tapon+an] : ang pinag- 
lalagyan ng mga bagay na itinatapon 
Cf BASURAHAN. 

ta*pung png [Kap] : gaiapong. 

td*pus png [Hit] : pigil; sawata; sugpo; 
supil. 

ta*pu*ta*p6 png [War] : alikabok. 

td*puy png [Bon Ifu Ilk] : alak na gawa 
sa binurong bigas var tapey. 

tap-ya pnr: lapya. 

tap-yas png: alinman sa maliit, bi- 
nuli o pinakintab, at pantay na mga 
rabaw ng isang pinutol o nilagyan 
ng hugis na mamahaling bato - pnd 

mag*tap*yas, tap-ya-sin. 

tap-yas pnr [Kap Pan Tag] : putol o 
hiwa. 

t6p*yok png: tapilok. 

tap*y6*ka png [Ing tapioca] : anyong 
butil, flake, pellet, o pulbos na pag- 
kain mula sa balinghoy. 

tar png [Ing] : alkitran. 

t^*ra png 1: [Esp] pataan* 2: [ST] 
regalo sa bagong kasal na pantum- 
bas sa ibinigay ng pamilya ng babae 
o ng lalaki 3: [Iba] sala. 

Ta*ra! pdd: Tayo na! 

ta*ra*b£ng png Bot [Ilk] : damong- 
ilalim o halamang tubig ( Ottelia alis- 
moides ). 

ta*ra*b£y png [Ilk] : patnubay; giya. 

ta*ra*bil*ya png [Esp tarabiUa] 1: pako 
o klabiha para higpitan ang bastidor 
ng lagari 2: piraso ng kahoy na pan- 
sara ng bintana o pinto. 

ta*ra*bit png [Ilk] : talak. 


tarabitab 


tarmac 


877 


ta-ra*bi'tab pnr [ Ilk War\ ■ madaldal 
o matabil. 

ta-r£b*tab pngBot [Ilk] : dawag 3 . ■ 

ta*r£*ha png [Esp tarraja ] : kasangka- 
pan na ginagamit sa paglalagay ng 
roskas sa tubo. 

ta*ra*hi-ti png [ War] : ambon. 

tg«rak png [HU Kap Tag] : pagsaksak 
nang madiin at iniiwang nakabaon 
ang patalim : dunggab. 

ta-ra-k^n pngBot : puno ng niyog na 
kasinlaki ng tao. 

ta*r6*ken png [Ilk] : iwi. 

ta*r6*ki png [Ilk] : kisig. 

ta*r^k*tak png Bot [Ilk] : halubagat- 
baging. 

ta-ra-ku-tii-kan png Zoo [Ilk] : lagid- 
lid 1 var tarutukan. 

t£-ram png [Bik] : salita; sabi. 

ta # ranvbu*lo pngBot : talong-talungan. 

ta*ra*rm*dong png [Ilk] : taghiyawat 
sa ilong. 

ta # r6'mus'y6n png [Ilk] : matigas na 
laman ng buko. 

T6-ra-n6! pdd Kol : Tayo na! 

ta-r6ng png : pagpadyak, karaniwang 
kapag nakararamdam ng matinding 
kirot. 

ta*rang*k6*han png [Esp tranca + Tag 
han] : malaking pinto sa gawing harap 
ng bakuran, kuta, o palasyo : c ate 1 . 

ta*rarvt6 pndm6*ta*ran*t6, ta*r6iy 
ta*hfn [Esp tarantar] 1: gawing di- 
nakatitiyak, atubili, at iba pa 2: 
lituhin; malito 3: gawing masalimuot 
o kornplikado. 

ta a ran*t^*do pnr [Esp atarantado] 1: 
walang prinsipyo o pag-aatubiling 
moral 2: may masamang gawain o 
pag-aasal. 

ta*ran*t6da png Mus Say [Esp Ita ta¬ 
rantella] 1: sayaw na rnabilis at paikot- 
ikot ang mga magkapareha 2: ang 
musika para dito. 

t6*rarvtuda (ta-ramtyu-la) png Zoo 
[ Jng] : napakalaki at mabuhok na 
gagamba (family Theraphosidae) at 
makamandag ang kagat. 

ta a r6*ok png [Ilk] : tilaok ng rnanok. 

ta*r6’pan png Zoo [Mrxv] : Ink ton. 

ta*ra*p(&ng png [Ilk] : mahabang sibat 
na may lubid, ginagamit sa paghuli 
ng balyena at iba pang malalaking 
isda : arpon, harpoon. 

ta*nlp*tap png Bot [Ilk] : halubagat. 


O Si 


ta*r£s png: pagiging totoo sa sinasabi i 
o sa pagsasalita; kaprangkahan. 

ta-ra-sul png Lit [Tau] : maikling i 
tula na buod ng Koran at binibigkas - 
bago simulan ang pagbasa ng banal 

na libro. 

ta-rdt png Zoo: ibong bukid na kasin¬ 
laki ng luklak, malaki ang ulo, at ka¬ 
raniwang lumilitaw sa panahon ng 
pamumunga at pag-aani ng palay. 

t6*ra*t6*ra png 1: [Bik] saludo 2 : Bot 

[Ilk] tala 3: Zoo tawag sa langgam na 
magalaw ang katawan at rnabilis 
tumakbo. mapula-pulang dilaw ang 
kulay, at karaniwang makikita sa mga 

bah ay. 

ta*ra*t(*tat png : babaeng madaldal 
at pakialamera. 

ta*ra*U‘ta png [Seb] : sa sinaunang 
lipunang Bisaya, pagsusukli. 

t6*ray pnr Kol: masungit; mahilig 
mamintas. 

t6*ray-t6*ray png ; anyo o kilos sa 
paglakad na karaniwang pakiling- 

kiling. 

ta-ra*yu-toy png [Ilk] : pulandit; bu- 
galwak. 

ta-r6k png Say [Pal] : sayaw ng mga 
batang babae na sinasaliwan ng 
tambol at sanang. 

ta*rek*t6k png [Ilk] : huni ng tandang 
habang gumigiri sa inahing manok. 

ta*re*r6n png Lit Mus [Pan] : oyayi. 

ta*r6t a tek png [Iba ]: paraan ngpagtae 
ng bata na palipat-lipat ng puwesto. 

target png [Ing] 1: tuon ng puntirya 
21 layunin. 

tarh6"ta png [Esp tarjeta] : maliit. na 
kard na may nakasulat o nakalimbag 
na pangalan ng isang tao, tirahan 
nito, at bilang ng telepono. 

ta*ri png [Kap Mrw Pan Tag] : kasang- 
kapang manipis ang talim na inilala- 
gay sa bind ng manok na isasabong : 

BETEK, BULANG, TADI. 

tariff (ta-rif) png [Ing] : taripa. 

ta*r(g-ta a r(g png Zoo [Kay I bn] : uri 
ng isdanlawin (genus Cypselurus) : 

BAIANG. 

t6*rik png [Ilk] : hinabing kawayan 
na ginagamit sa paghuli ng isda o 
pagbuhat ng patay 6 /bakiad. 

ta*rfk pnr : mataas at walang kurba 
; paakyat, gaya ng rabaw sa gilid ng 
talampas. 

• t^-rik-tfk png Zoo : ibon (family Pici- 
dae) na matigas ang tuka at umuuka 
ng punongkahoy : baiaiafok, karpin- 

tf.ro 2 , woodpecker. 


ta-rbrna png [Esp] 1: plataporraang 
natitinag 2 : higaan sa bilangguan. 

ta-rbrnS png [Mrw] : salubong. 

ta-rbmas pnr [Bik] : hiwas 2 . 

taTbmdbyon png [Ilk] : tubs ng ilong. 

ta*rbmd*yong png [Ilk] : ibabaw 2 . 

ta-rim-b^n png [Ilk] \: lalagyan ng 
rasyon ng mandaragat 2: basurahan 
3 : andas na kawayan, ginagamit sa 
pagbuhat ng patay. 

ta-rin-da-num png Med [ Ilk] : impek- 
siyon sa balat sa pagitan ng mga daliri 
ng paa o kamay dahil sa matagal na 
pagkakababad sa tubig o dahil sa 
hindi wastong pagpapatuyo. 

ta-ring pnr: sa lalaki, umastang maton. 

ta*rin*tik png [Mrw] : ambon. 

ta*rbpa png [Esp tarifa] 1: patnubay 
o listahan ng mga tiyak na babayarin: 
tariff 2 : tax na ipinapataw sa parti- 
kular na uri ng import o export: ta¬ 
riff 3: istandard na bayarin : tariff 
4 : de-koryenteng ilaw na walang kon- 
tador : tariff. 

ta-rbp6-to png [Ilk] : pag-aalaga - 

pnd mag‘ta'rhp6*to, rtaTl’pa’to, 
pa'ta’ri-pa’tu'han. 

ta-rip*n6ng png [Ilk] : pulong. 

ta*rip*tip png [Ilk] 1: kabibe na ku- 
makapit sa ilalim ng barko na nagdu- 
dulot. ng kalawang 2: uri ng magas- 
pang na lumot at kumakapit sa batong 
nasa tubig-alat 3: Zoo huwaling. 

ta-r(s png : kaniri na hindi gaanong 
naluto. 

t6*ri*t§Ti pngBot [Ilk] : dayang 3 . 

taTi-ta-rt png: pagsasabi nganumang 
makasisira sa puri at karangalan ng 

kapwa. 

ta’H'tib png [Mrw] : kinaugaliang 
batas. 

ta*rf*ya png [War] : pagtatakda ng 
gawain. 

t^r*ka pngA : kaguluhan ng isip dahil 
sa dami ng trabaho o dahil sa pagod 
2: yamot; pagkayamot. 

Tariac (tardak) png 1: lalawigan sa 
gitnang Luzon ng Pilipinas, Rehiyon 
III 2: kabesera ng Tariac. 

tar* 14k png Bot [Kap Tag] : halamang 
kahawig ng tubo. 

tar Ilk png : pagpatay ng kuto sa ulo. 


tar*l6ng png : lilim. 

tarmac (tar-mak) png [Ing] 1 s tarma¬ 
cadam 2: rabaw na gawa dito, hal 

runway. 



















tarmacadam 


878 


tatampal 



tarmacadam (tar-ma-ka-dam) png 
[Ing] : materyales na gawa sa bato o 
slag na may alkitran, ginagamit sa 
paggawa ng mga daan, at iba pa : 

ASP ALTO. 

* 

ta-ro png 1: Bot [Ing] gabe 2 : [War] 
pagkit. 

ta*ro png: pagsukat ng lalim. 
ta-rog png [HU] : alulod twtalog. 
ta*r6k png [Bik] : pagtatanim ng palay. 

ta-rok pnd ma-ta-rok, ta*ru*km : 

malaman o maintindihan, matapos 

m w 

pag-aralan. 

ta*rok*tok/mg [Ilk] : buboy-gubat. 

ta-rom png [Bik War] : talas. 

ta-ros png 1: Med sa pagtitistis, ang 
pagpapasok ng gasang may gamot 
sa malalim na sugat upang lumabas 
at maubos ang nana 2 : pansukat sa 
lalim ng dagat at ilog, o sa laman ng 
tangke ng gasolina. 

ta-ros pnr 1: kontrolado; may direk- 
siyon 2 : may pagsaalang-alang sa 
mga restriksiyon o alituntunin 3: 
maingat sa pananalita Cf walang- 

TAROS.. . 

ti*rot png [Ing] : anumang set ng 22 
baraha na may mga larawang alego- 
riko at ginagamit sa panghuhula o 
bilang trump. 

tarpon png Zoo [Ing] 1: malaki at 
pilaking isda ( Tarpon atlanticus) 2: 
kahawig na isda ( Megalops cyfmnoides) 
na matatagpuan sa Karagatang Pasi- 
piko. 

tarrang pnr [Tau] : naayon sa batas; 
lehitimo. 

t£r*san pnr [Ing Tarzan] t: mabilis 
kumilos at may malakas na panganga- 
tawan 2 : nakabahag o walang damit. 

tarsier (tar-si-yer) png Zoo [Ing] : 
malmag. 

t£r*si*l£ png: nakasulat na mga salay- 
say tungkol sa pinagmulan ng isang 
lahi o angkan var sarsila. 

tarsioidea (tar-syo-de-ya) png [Ing] : 
isa sa tatlong suborder ng primate, 
may mahabang buntot, malaki at di- 
kumikilos na mata, naninirahan sa 
mga punongkahoy at sa gabi lumi- 
libot, hal malmag. 

tar*ta*g6 png Bot [Esp] : linga. 

tar*ta*mu*do pnr [Esp] : utal. 

tar*ta*nil*ya png [Esp tartanilla] : ka- 
lesa. 

tar*tar png [Ing] : tartaro 2,3 . 

tar*ta*ra*ok png Bot [Ilk] : makinis na 
baging (Quamoclit pennata). 


tar*ta*r3w png Bot [Uk] : niyog-nivugan. 

tartaric acid (tar-ta-rik a-sid) png 
[Ing] : natural na carboxylic add na 
makukuha lalo na sa hilaw na ubas, 
ginagamit sa baking powder at bilang 
food additive. 

tar*ta*rip*tip png Bot [Iva] : kulot. 

tar*ta*r6 png [Esp] 1: cream of tartar 
2 : matigas na deposito ng laway, cal¬ 
cium phosphate at iba pa, na nabu- 
buo sa mga ngipin Cf ngima, tinga : 
tartar 3 : deposito ng acid potassium 
tartrate na nagiging latak sa loob ng 
bariles ng alak : tartar. 

tartar sauce (tar-tar sos) png [Ing] : 

sawsawang gawa sa mayonesang may 
halong tinadtad na atsara, oliba, si- 
buyas, at iba pa. 

Tar*ta*rus png Mil [Gn] 1: isang pook 
na walang araw sa ilalim ng Hades 
na pinagkulungan ni Zeus sa mga 
Titan 2: bilangguan ng mga masama. 

tartrate (tar-treyt) png [Ing] : salt o 
ester ng tartaric acid. 

tartrazine (tar-tra-zm) png Rem [Ing] : 
matingkad na dilaw na tina na maku¬ 
kuha mula sa tartaric acid at ginagamit 
na pangkulay sa pagkain, gamot, at 
kosmetiko. 


ta*ru*go png [Esp] 1 : kahoy o kawa- 
yang ginagamit bilang pako Cf kl-\biha, 

TALASOK, TASOK, T RANG A : PALTAK 3 2: 

Kol uten. 


ta*ru*gug png Bot [Bik] : mutha. 

ta*ru*ku*t6*kan png Zoo [Ilk] : mala- 
pando. 

ta*rum*p»*ngay png [Ilk] : lumbay. 

ta*run*d6n png : mahabang tambak 
ng lupa na nagsisilbing daanan Cf 


min? 


taTU-tot png [Seb] : bangsi. 

t6*ruy png [Ilk] : arnibal. 

t$*sa png [Esp taza] 1 : kasangkapan 
na tila maliit na mangkok, karani- 
wang inuman ng kape^ tsokolate, o 
tsaa Cf kopa, sulyaw : cup, demitas, 
ligong, losor, puswtlo 2: pagpipigil 
sa pagkain; pagkain ng pill at itinakda 
para sa kalusugan o upang magbawas 
o magdagdag ng bigat 3: pagkalkula 
ng halaga ng isang bagay. 

ta*s£ png [Esp tajar, tazar] : pagpapa- 
tulis sa dulo, gaya sa dulo ng lapis. 

Ta*s^*day png: isa sa mga pangkating 
etniko ng mga Manobo na nasa South 
Cotabato. 

ta*sa*d6r png [Esp] : tagasuri ng buwis: 

,\SSESOR. 


t^'sak pnd tu*ma*sak, ta*s^*kin : 

saksakin ng punyal. 

ta*sas*y6n png [Esp tazacion] : pag- 
hahalaga o ang halagang inilagay. 

ta*sik png 1 : [Bik HU Pan Seb Tag 
War] tubig alat na sinala sa buhangin 
sa proseso ng paggawa ng asin : tugno 
2 : pagbababad ng karne sa asin. 

ta*Sik png [Kap ] : lihiya. 

ta*si*ta png [Esp tazita] : maliit na tasa. 

task png [Ing] : gampanin. 

ta # SOk png : maikling pin o bolt na 
ginagamit na panghawak sa mga 
bahagi ng isang bagay, pansara, sabi- 
tan, pangkabit ng lubid, at iba pa: 

KUNYAS. 


ta*son png [Esp tazon] : huwataw. 

tassel (ta-sel) png [Ing] : borlas 2 . 

tas'tds pnr [Bik HU Kap Pan Seb Tag 
War] : tanggal sa pagkakatahi Cf las- 

L\S, NISNIS : BAD BAD, BINGKAS, SASSATAN, 
TANGKAS. 


taste (teyst) png [Ing] : lasa; panlasa. 

tdrta png [Kap Tag] 1 : tawag sa ama 
2 : tawag ng paggalang sa matandang 


lalaki C^nana. 

ta*t§ png: gatla 1 ’ 2 . 

ta*t^*big png Zoo [Pan] : muong. 

t^*tad png: uod na kasinlaki at kasing- 
kapal ng ordinaryong daliri at ang 
unang anyo ng isang malaking paru- 
naro : iarvae. 


ta*t&g png 1 : pagiging matibay at 
matagal bago masira o mapuksa 2: 
kakayahang lumaban o sumalungat 
sa pagbabago 3: kakayahan ng isang 
bagay na bumalik sa dating anyo 
matapos matinag. 

t£*tag pnd mag*t6*tag, i*t6*tag : 

magbuo, magtayo, o mag-organisa 
ng isang negosyo, samahan, at iba 


pa. 

ta*ta*g^n png : tubo na gawa sa kahoy 
at ginagamit na sisidlan ng apog ng 
buyo. 

ta*ta*g6*no png [Iba] : panaginip. 

ta*td*gu png Sin [Ifu] : nililok na hubog 
ng tao mula sa malambot na kahoy : 

BIHANG. 


ta*ta*gu*k6n png: lalagukan. 

ta*tdk png 1 : selyo 2: limbag 3: marka 
ng pabrika : trade mark 4: proseso 
ng pagputol ng metal. 

ta*tak*l£*yan png Ana [Tau] : bisig. 

ta-tal png: pinagtapyasan o pinagtab- 
taban ng kahoy. 

ta*tam*p^l png Zoo: hipon na sa ilog 
nananahan. 






tatang 


879 


tawatawa 


tchtang png : itay. 
ta*tang*nan /mg: puluhan. 

ta-tap png [Kap ] : pan tab ip, karani- 
wang garni t sa pal ay. 

ta*t6p pnd ma*ta*tap, ta*ta*pin : 

malaman o maintindihan. 


ta*ta*ra*mon png [ Bik ] : wika. 

ta*t6s png : kakayahang bumigkas at 
magpahayag nang tuwid at maayos 
sa mga salita. 

t6*tay png : itay. 

ta*ta*y6 png [Iva] : bangka. 

tat*do png [Iva] : tatlo. 

tat*ha png [ War] : landas sa gubat; 
daanan. 


t6*ting png [Ing tatting] 1 : makitid 
na puntas na gawa sa pagpapaikot 
at pagbubuhol ng sinulid sa pama- 
magitan ng lansadera 2 : ang sining 
sa paggawa ng nasabing puntas. 

ta*ti*pu png [Seb] : tagpo 4 . 

tat*16 png 1 : kabuuan ng dalawa at 
isa 2 : bilang sa pagitan ng dalawa at 
apat : tallo, talura, tatdo, telo, 

THREE, TRES, TULO, TUU. 


tat* 16't wala png : laro ng kalalakihan 
sa Katagalugan, inaayos nang naka- 
harap ang ibon ng tatlong barya bago 
ihagis, at kung lumapag sa sahig na 
tatlong tao ang mga barya, panalo 
ang tumira; panalo naman ang mga 
kalaban kung ibon ang lumabas. 

taHunvpu png: bilang na nagsasaad 
ng tatlong beses na dami ng sampu: 

THIRTY, TREINTA. 


ta*tO png [Ing tattoo] 1 : mahirap ma- 
burang marka o pigura na itinatak 
sa katawan sa pamamagitan ng pag- 
tutusok ng pangkulay o paglikha ng 
mga pilat : fatek, hakang, pika 2 , tat¬ 
too 4 2 : ang paglalagay ng disenyo 
sa balat sa pamamagitan nito Cf daya- 

DAYA : FATEK, HAKANG, PIKA 2 , TATTOO 4 . 

tat'Sa png [War] : batik o dungis. 

tat*sa png [Esp tachar] 1 : paninisi 2: 
salungat o maling opinyon o hatol; 
pamimintas. 

tat*si png [Bik War] : tangga. 

tat'Sin b£*ka pngBot [Iva] : eskobang 
baka. 


tat-sing png [Ilk] : tangga. 

tat*SO png [Esp tacho] : kasangkapang 
pinaglulutuan ng minatamis, gaya 
ng halaya, yari sa tanso, may dalawang 
taingang hawakan, at sapad ang puwit. 

tat*su*lok png [tatlo + ang + sulok] 1: 
heometrikong anyo o hugis na may 
tatlong sulok at tatlong gilid: triyan- 


ggulo, triangle 2: alinman sa may 
tatlong-gilid o tadong-sulok na pigura, 
area, bagay, at iba pa : triyanggulo, 
triangle 3: pangkat ng tatlo na mag- 
kakaugnay sa isang sitwasyon, gaya 
ng tatsulok ng pag-ibig : trranggulo, 

TRIANGLE. 

tat*SU*long png: gawaing minadali. 

tat*t6*yaw png [Ifu] : larva ng tutu- 
bing kiddang o kippul. 

tattoo (ta-tu) png [Ing] 1 : Mil senyas 
na likha ng tambol o tmmpeta sa gabi 
bilang pagpapabalik sa kampo 2: 
Mus elaborasyon nito na may musika 
at pagmamartsa, bilang isang pang- 
aliw 3: maindayog na pagtapik o 
pagtambol 4: tato. 

tat • w6 png: tan ggi 1 . 

tat*yaw png Zoo [Tsi] : varyant ng 

katiyaw. 

ta-u png [Ifu] : maputik at malalim 
na hukay sa pay-yo, karaniwang pina- 
mamahayan ng dalag. 

ta*ug png [Ifu] : tasa ng alak; tasang 
panritwal na gawa sa bao. 

ta*u*gen png [Ilk] : limas. 

ta*u*han png [tao+han] 1: kawani; 
empleado 2: alagad. 

ta*ul png [Ilk] : tahol. 

ta*u*li png 1: gawang bunga ng isang 
lakas 2: aksiyong nalilikha ng isang 
sustansiya 3: pagnanais o gawi na 
bumalik sa dating kalagayan 4: reak- 
siyon sa isang insentibo. 

taurine (to-rfn) pngBioK [Ing]: amino 
acid na may sulphur; mahalaga sa 
metabolismo ng mga taba. 

Ta*u*ro png [Esp] : Taurus. 

Taurus (to-rus) png [/t?^] 1 : /Un kon- 
stelasyong sumasagisag o kumakata- 
wan sa isang mabagsik na toro na 
pinaamo niJason 2: Asia angpanga- 
lawang tanda ng zodyak (20 Abril - 
20 Mayo) b tao na ipinanganak sa 
loob ng ganitong senyas : Talro. 

Ta-u*sug png 1 : pangkating etniko na 
matatagpuan sajolo, Indanan, Siasi, 
Patikul, at sa ibang pook sa Sulu 2: 
tawag din sa wika nito. 

t6*U*t6*0 png: balintataw. 

ta*u-ta*u*han png 1 : balvan 2: mani¬ 
kin; papet 3: pigurang laman na may 
anyong tao. 

Ta*u't Ba*tu png: pangkating etniko 
na matatagpuan sa kabundukan ng 
timog Palawan. 

ta*u*ti png Zoo [Mrw Srnl Tag] : patuna. 

tauto- (to-to) pnl [Ing Cm] : pareho. 


• to • 1 o • dyl) png [ Ing] 1: 
di-kailangan o kalabisang pag-uulit 
ng isang idea sa ibang salita, parirala, 
at iba pa 2: kaliguyan. 

ta*uy-oy png 1: anumang kinuha sa 
kabuuang haba 2: kahabaang buo; 
walang dugtong. 

ta*va*da*day pngBot [Iva] : melong- 
uwak. 

ta-val - ta*va* ian prig Mas [ Tim]: balitaw. 

ta*vern png [Ing] : taberna. 

ta*wa png [HU Seb Tag Tau] : pagpa- 
pahayag ng kasiyahan o kagalakan, 
karaniwang sa pamamagitan ng rigid 
at tunog na nalilikha nito : ayiJ, elek, 
galot, KADI AW, }<AKAYAD . 

t6*wad png 1: [Bik Kap HU Tag] pag- 
alis o paglimot ng galit o tangkang 
magj^arusa sa isang tao; pagpapalaya 
mula sa parusa; pagbibigay ng pau- 
manhin sa nagawang pagkakasala 
2: [Bik Kap Tag War] paghingi ng 
bawas sa presyo o halaga : desku- 
wexto, haxgyo 2 3: bawas sa halaga. 

ta*wag png 1: [HU Mag Pan Seb Tag 
Tau War] pagsasalita nang malakas 
2: a panunuran upang magtipon- 
tipon b fe^pagtipunin o pagharapin 
3: [Bik HU Iba Pan Seb Tag War] bando 
o pahayag, karaniwang ginagawa sa 
simbahan sa tatlong magkakasunod 
na Linggo, hinggil sa isang kasalang 
magaganap : bann 4: hiling; pakiusap 
5: tennino 6: pangalan ng tao, pook, 
o bagay Cf pangalan 7: dalaw ng isang 
doktor. 

ta*w6k/mg-1: sinumang nag-aangkin 
ng agimat na nakapagpapagaling sa 
tuklaw ng ahas sa pamamagitan ng 
kaniyang laway, at nakapagj^apaamo 
sa ahas 2: ang naturang agimat. 

t6*wal png [ST] : pagkahalinang dulot 
ng mahika; pagkaengkanto. 

ta-wal png [ST] : himpilan. 

ta*wa*iis pngBot [HU] : maliit na pu- 
nongkahoy (Osbornia octodonta) na 
lumalago o kumakapal, lalo kung 
tumataas ang tubig sa latian. 

ta-was png: potash alum. 

t6*was pnd man*t6*was, ta*w6*sin, 
tu-rna-was : pag-alam kung ano ang 
karamdaman sa pamamagitan ng 
pagtunaw sa tawas, ayon sa sinaunang 
pamamaraan ng panggagamot. 

ta*was par [ST] : nakaiwas, nakajaya, 
o nakaligtas mula sa sumpa o kama- 
lasan. 

t6*wa*ta*wa png Bot 1; dapo ( Gram- 
mathophyllum saiptum) na hindi para- 
si tiko, tumutubo sa ibabaw ng ibang 

















taway 


880 


tayom 


halaman at nabubuhay dahil sa hangin 
2: [Ilk] tangantangan 3: [Bik] kahoy- 

dalaga. 1 

ta-w6y png \ : kakayahang maabot \ 
ang layo, gaya ng bala ng pinaputok ^ 
na baril 2: [Pan] tikim. 

ta-wes png Zoo : erbiborong isdang- 
tabang (Puntius javanicus) na biluhaba 
ang katawan, patulis ang nguso, at 
matitigas ang palikpik. 

tdwge png [ Tsi ] : varyant ng t6ge. 

t^-wid png [Ilk] : mana 2 . 

ta-wJd png : banderola na isinasabit 
sa pisi at itinatali sa magkabiiang 
gilid ng lansangan, karaniwan kung 
pista Cf BANDERITAS. 

ta*wid pud tu*ma*wid, ta*wi-rfn, i* 
ta-w»d : dumaan mula sa isang panig 
tungo sa kabila : dakit, labang, liban, 

TABOR. 

t6*wig png 1: bahagi o haba ng isang 
bagay na nakausli nang pahalang sa 
hangin 2: [Mrw] saboy 1 . 

ta*wig pnr : magkasalubong o mag- 
kadaop ang daiawang dulo. 

ta-wfl pnr : nakabitin at malayang iwi- 
nawasiwas ng hangin. 

ta*wMis png Zoo : uri ng sardinas 
( Harengula tawilis) na nabubuhay sa 
tubig-tabang. 

ta # wfng png 1: bagay na nakapalawit, 
gaya ng hikaw 2: anumang nakalawit, 
gaya ng tanikala sa lampara 3: pala- 
muti na ibinitin mula sa kisame o 

bubong. 

t6*wirvt6*win png Bot [Ilk] : altan. 

ta-wbran png [taivid+an] 1: pook na 
daungan ng bangka sa magkabiiang 
painpang ng ilog 2 : pook na inilaan 
para sa mga tatawid. 

T6'wi-t6*wi png: lalawigan sa kanlu- 
rang Mindanao ng Filipinas, kabilang 
sa Autonomous Region of Muslim 
Mindanao. 

ta a wi*y£*yang pnr [Mrw] : laylay. 

taw*I( pnr [Kap] : atrasado; nahuli; 
di-nakarating sa oras. 

t&'WO png [Seb] : tao. 

t6*wo-t£ a wo png [Hil Seb] : balyan. 

tawsi png [Tsi] : uri ng rekado na 
gawa sa hinalong nilagang utaw at 
anna, binubudburan ng Aspergillus 
oryzae, na isang uri ng amag, hina- 
hayaang magkatas sa loob ng 10 araw, 
at pagkaraan ay inaasnan, ibinibilad 
nang limang araw, muling iniimbak 
at hinahayaang muling magkatas at 
inaani pagkatapos nang daiawang 


buwan; karaniwang gamit sa mga 
lutuing karne at isda. 

tdwtaw png : sawsaw. 


tdwti png Say [Tan] : agpanikop. 

ta*wu # t6 png [Kap] : tingi; bahagi ng 
kabuuan. 

tax png [Ing] 1 : kontribusyon sa kita 
o pinagkikitaan ng estado na sapili- 
tang ipinapataw sa mga indibidwal, 
ari-arian, o mga negosyo; sapilitang 
pagbabayad ng persentahe sa kinita, 
halaga ng ari-arian, at iba pa bilang 
tulong sa pamahalaan at pamamala- 
kad nito : buwis, duty 2 , levy 2 2 : pahi- 
rap; pabigat. 

tax amnesty (tax am-nes-ti) png : 

pagpapatawad ng pamahalaan sa 
mga hindi nagbabayad ng buwis. 

taxation (tax-seysyon) png [Ing] : ang 
pagpapataw o pagbabayad ng tax. 

tax exemption (tax eg-semp-syon) 
png 1 : libre sa pagbabayad ng buwis 
2 : mga buwis na hindi kailangang 

ipagbayad. 

t6"Xi png [Ing] : pinaikling taxicab. 

taxicab (ta-xi-kab) png [Ing] : sasak- 
yang nagdadala ng mga pasaherong 
nagbabayad sang-ayon sa halagang 
nakatala sa taksimetro : taxi. 

taxidermist (ta-xrder-mist) {mg [Ing] : 
taksidermista. 

taximeter (ta-xi-ml-ter) png [Ing] : 
taksimetro. 

taxonomy (ta-xo-no-mi) png [Ing] : 
agham ng pag-uuri, lalo na ng buhay 
at patay na mga organismo : takso- 

NOMIYA. 

taxpayer (tax-peyer) png [Ing] : tao 
na nagbabayad ng tax. 

t6*ya png 1: pagpapasiya o pagsukat 
sa halaga, dami, laki, o bigat ng isang 
bagay sa pamamagitan ng tingin, 
hawak, at paggamit lamang ng pan- 
dama: kalkuia, tanhva 2 : [Ilk] sahocl — 
^dmag*t6*ya, tu*m^*ya, ta-y6-hin, 
ta*y6*han, i-t6*ya, i-pang-t^-ya. 

ta*y4 png\ : salapi o halagang ipiriag- 
sasapalaran sa isang laro o paligsa- 
han : pusta, teen 2 : sa laro, ang 
kalahok na kailangang gumawa ng 
ilang espisipikong bagay 3: [Seb] ka- 

lawang. 

ta*ya*an png [Bon] : biluhabang basket 
na may takip, parihaba ang puwit, at 
. pinaglalagyan ng bigas, damit, o 

■ anumang gamit sa bahay. 


&*yab png [Ilk] : lutuangyan sa luad, 
higit na maluwang ang bunganga sa 
banga. 


ta*y^“bas png : var\ r ant ng bayabas. 

ta*ya-bu‘tas png: buhaghag at umi- 
dong lupa. 

ta-yad png : mapurol ang dulo : pulpol. 

t6-yag png [Ilk] : tangkad o taas. 

ta-yak png : natapong patak ng alak. 

ta-ya-kad png 1: daiawang piraso ng 
kahoy na may tuntungan na ginaga- 
mit sa paglakad o pagtakbo : sakal 2 
2 : nabibitbit o naiiilipat na habong 
na gawa sa nipa. 

ta*ya*k^w png Zoo : isang uri ng suso. 

ta-ya # ke-tek png [Pan] : ambon. 

t6*yam png Bot: palumpong (Desmo- 
dium heterocarpum) na may makahoy 
at munting sanga na nababalot ng 
maiikling balahibong kulay abo. 

ta*yanvtam pnr: natuyo sa araw. 

ta*ya*mu*tam png: pinagkayasan; 
pinagkayuran Cf kusot, tayubasi. 

.ta*yang'k^d pnr: matangkad dahil 
sa kahabaan ng mga binti. 

t^*yang-t^*yang png Zoo [Seb] : la- 
gidl-id 1 . 

ta-ya-r6k png [ST] : higante. 

ta-y6mep png [Iva] : panaginip. 

td-yid pnr [Kap] 1: kabit-kabit; magka- 
kaugnay 2 : akay. 

t^i«yis png [Kap] : gamit sa paghahasa, 
karaniwang bato, kahoy, o balat. 

tay*n6n pnd mag-tayn6n, tu-may 
n6n. i*tayn6n [Pan] : iwanan. 

ta-y6 png 1: deretsong ayos ng kata- 
wan at ng mga bahagi nito : alagey 1 , 
barog, ganat, tikdo, tonik 2 : isang 
pananaw o opinyon tungkol sa isang 
usapin : posisyon, stand 3: kalagayan; 
kondisyon. 

t6*yo pnh : pangbalip panao na gina- 
gamit ng higit sa isang tao na nagsa- 
salita o sumusulat, at sa pagtukoy sa 
kanilang sarili : WE. 

ta*yog png: taas 124 . 

ta-y6k pnr : nakapatong ang kamay 
sa katabi habang nagpapahingang 
nakatayo, nakaupo, o nakahiga. 

t^ # yom png 1: Bot palumpong {Indi¬ 
go f era hirsuta) na masanga at tumataas 
nang 1 m, nababalot sa makapal na 
balahibo ang mamula-mulang kayu- 
mangging tangkay, biluhaba ang 
dahon, mamula-mulang lila ang tila 
gisantes na bulaklak, may bungang 
tila sampalok ang hugis na nababalot 
ng kayumangging balahibo at naku- 
’ kuhanan ng tina Cf nila : anybl, indigo 

1 plant, tayun 2: Zoo [Seb War] salungo. 




tayon 


881 


teetotaler 


t6 a yon png: tila pendulong paggalaw 
ng anumang mahaba at payat, at na- 
kabitin. 

T6 a yo n6! pdd : pahayag ng pagyaya 
sa kasama para sumulong o umalis, 
madamdamin kung may halong inip 
o yamot var Tana!, Tena! 

t6 a yong png: pansamantalang pagtigil 
sa gawain o ginagawa. 

ta*yo*t6s png Zoo [Seb] : osoos. 

tay*p6 pnr : putol ang dulo. 

t^ytay png: tulay na gawa sa kawayan 
o troso. 

ta m yu m bak png Zoo : ibon na kulay lunti 
at may dilaw na tuka. 

ta*yu*bay pnr: pinausukan, gaya ng 
isda o karne. 

ta*yu*bong png [HU Seb] : gawgaw. 

ta*yud png: telang gawa sa himaymay 
ng abaka. 

ta*yud a t6d png 1 : Ana gulugod 2: 
Heo dalahikan. 

ta*yu*kod png: panungkit o pangahig 
na tila tenedor ang hugis ng dulo na 
may dalawang tubs. 

ta*yuk*t6k png : karurukan ng pag- 
kayamot o pagkabagot. 

ta*yu*man png: taniman ng tayom. 

ta*yun pngBot [Ilk] : tayom. 

ta*yung*k6d png: tungkod na gawa 
sa sanga ng punongkahoy. 

ta*yu*ngd pngBot: uri ng tambo. 

ta*yun*t6ng png: taluktok ng alon. 

ta*yu*tay png Lit 1 : pahayag na guma- 
gamit ng mga salita sa isang di-pang- 
karaniwan o di-literal na paraan upang 
mapaigting ang bisa ng kahulugan : 
figure of speech 2: Lit Mus alegori- 
kong awit na may tugma at sukat 
ang titik 3: hiwaga; enigma. 

ta*yu*t6 pnr: sa kahoy, gapo o gapok. 

taywa-n^k pngBot: uri ng kawayang 
walang tinik. 

TB, daglat (ti bi) [Ing] 1 : Med tuber- 
kulosis 2 : torpedo boat. . 

Tb, symbol (ti-bi) Kent [Ing] : terbium. 

T-bone (ti-bown) png [Ing] : buto na 
hugis-T, lalo na sa hiniwang karne 
mula sa manipis na dulo ng pigi. 

tbsp, daglat [Ing] : tablespoonful. 

Tc, symbol (tf-si) Kerri f Ing] : technetium. 

Te, symbol (ti-i) Kem [Ing] : tellurium. 

tea (ti) png [Ing] : tsa. 

teach (tits) pnd [/ng] 1 : ipakita kung 
paano gawin ang isang bagay 2 : 
magbigay ng aral sa isang estudyante 


3: magbigay ng leksiyon tungkol sa 
isang paksa 4: magbigay ng kaalaman, 
pananaw, at iba pa. 

teacher (tfts-er, tit-ser) png [Ing] : 
guro. 

te*ak png Bot [Ing] : tekla. 

team (tim) png [Ing] : koponan. 

t6-am png Zoo [Ifu] : tulya sa lawa- 
lawaan ng bukid. 

tear (ter) png 1 : punit o sira 2: luha. 

tease (tis) png [Ing] : pagsuklay sa 
buhok upang magmukhang makapal. 

teaspoon (tis*pun) png [Ing] : kutsa- 
rita. 

te-a-tr^l pnr [Esp] 1 : hinggil sa teatro 
o dramatikong pagtatanghal: iheatri- 
cal 2 : hinggil sa dula o pag-arte : 
theatrical 3: hinggil sa kilos, pana- 
nalita,. o pananamit na mapag- 
malabis, artipisyal, at eksaherado : 

THEATRICAL. 

te-6'tro png [Esp] 1 : pook o gusaling 
tinatanghalan o pinagdadausan ng 
mga dula, pelikula, at iba pa : theater 
2 : anumang pook na tulad ng teatro, 
lalo na’t may mga pataas na hanay 
ng mga upuan : theater. 

teb # b4ng png [Ilk] : butas ng tainga 
na nilalagyan ng hikaw. 

t£b*teb png [Ilk] : pukpok. 

technetium (tek-ni*syum) png Kem 
[Ing] : radyoaktibong metalikong 
element (atomic number 43, symbol 

Tc). 

technic (tek-nik) png [Ing] : teknik. 

technical (tek-ni*kal) pnr [Ing] : tek- 

' nikal. 

technicality (tek*ni‘ka-li-ti) png [Ing]: 
teknikalidad. 

technical-knockout (tek ni kal nak- 

awt) png Isp [Ing] : sa boksing, ang 
pagtigil ng isang laban sa dahilang 
hindi na kayang tapusin ng isang ka- 
lahok ang laban kaya ipinahahayag 
na panalo ang kalaban. 

technique (tek-nik) png[Ing] : teknik. 

technocracy (tek-no-kra-si) png[Ing] 
1: ang pamahalaan o kontrol ng mga 
dalubhasa ng siyensiya o inhenyeriya 
sa lipunan o industriya 2 : ang pag- 
kakataon o aplikasyon nito. 

technocrat (tek-no-krat) png [Ing] : 
tagataguyod ng technocracy. 

technological (tek-no-lo-dyi-kal) pnr 
[Ing] : teknolohiko. 

technology (tek*no4o‘dyf) png [Ing]: 
teknolohiya. 


tectonic (tek*to*nik) pnr [Ing] 1: ukol 
sa o kaugnay sa pagbubuo o kons- 
truksiyon 2: Heo ukol sa pagkasira 
ng anyo sa cixist ng mundo o sa pag- 
babago ng anyo sanhi nito. 

tectonics (tek*to*niks) png [ Ing] 1: 

Ark ang sining at proseso ng paggawa 
o paglikha ng praktikal at kaaya-ayang 
mga gusali 2: Heo ang pag-aaral sa 
malalaking estukturang anyo. 

ted a d6k png Ark [Ilk] : haligi. 

Te Deum (ti dyum) png [Lai] 1: Mus 
a himno na nagsisimula sa Te Deum 
laudamus , nangangahulugang “Pinu- 
puri ka namin, O Diyos,” inaawit 
kapag may natatanging okasyon gaya 
ng pasasalamat b musika para dito 
2 : pahayag o bulalas ng pasasalamat. 

tedious (ti-dyus) pnr [ Ing] : matagal 
at nakapapagod. 

ted a ted png [Ilk] : tagas; patak. 

ted*ts6ng png Mus: kalahati ng bini- 
yak na biyas ng kawayan, may apat 
na kuwerdas na kinukulbit upang 
tumunog. 

te*du*yung fmg [ Tbo] : bughaw at itim 
na paldang may maninipis na guhit 
at karaniwang isinusuot ng mga 
babaeng nasa mataas na antas var 
tredyung, triyung. 

te*6n png [Ilk] : taya. 

teen (tin) png [Ing]: teenager; teenage. 

-teen (tin) pnl [Ing] : pambuo ng pa- 
ngalan ng bilang mula 13 hanggang 

19. 

teenage (tfn-eyds) pnr [Ing] : tumu- 
tukoy sa katangian ng mga tin-edyer. 

teenager (tin-ey-dyer) png [ Ing] ° tin- 
edyer. 

teens (tins) png [Ing]: gulangng isang 
tao mula 13 hanggang 19 na taon. 

teeny (t£*ni) pnrKol [Ing] : maliit. 

teeny-bopper (ti-ni-ba-per) pngKol 
[Ing] : batang tin-edyer, karaniwang 
babae na talagang sumusunod sa 
pinakabagong uso o moda ng pana¬ 
namit, musika, at iba pa. 

te-6r png [Bon] : pagtigil ng paggawa 
sa bukid. 

teeshirt (tusyirt) png [Ing] : varyant 

ng T-shirt. 

teeth (tit) png [Ing] : pangmarami- 
hang anyo ng tooth. 

teetotaler (ti-to-ta-ler) png [Ing] : 
tao na nagtataguyod o nagsasahay na 
magpigil o huminto sa pag-inom ng 
alak. 






















tefok 


882 


telefoto 


te*fok png [ Tbo] : bolo na parisukat 
ang talim at ginagamit na pamputol 
ng kahoy. 

te*gan png: tibi. 

te-g^*wan png [Kap]: ninong o ninang. 

teg*g£*ak png [Ilk] 1: banga na may 
mababa at makitid na leeg 2: Zoo 
ibong kauri ng tagak. 

t6g*lang png [ Iva] : ganit. 

te-gul png [ Tir] 1: uri ng ibon 2: Mus 
piyesa ng musika. 

t6*ha png [Bik Esp teja] : tisa 1 . 

te*ham png [ Tsi] : deretsong hiwa o 
giha sa labas ng suwelas ng sapatos 
para sa tahi. 

te a he*dor png [Esp tejedor] : tagahabi. 

te*H6*ras png [Esp tejeras] : maliit at 
magaang higaari na ginagamit sa 
hukbo, barko, at iba pa. 

te*h6*ro png [Esp tejero ] : tagagawa 
ng baldosa. 

te-hi-do png [Esp tejido ] : habi; hinabi. 

teds-mo png [Esp] : paniniwala na 
may Diyos : theism. 

te*is # ta png [Esp] : tao na naniniwala 
na may Diyos : theist. 

t6*ka png Bot [Esp teed] : tekla. 

Te-ka! pdd : pinaikling “Hintay ka!” 

t6*ka*d6 png: sajai-alai, uri ng pag- 
hagis o pagtira sa bola; tekada kanan 
kung tfra sa kanan at tekada kaliwa 
kung tfra sa kaliwa. 

t&*kas png Kol [Ing texas] : vary ant ng 

teksas 2 . 

t6k*la png Bot: malaking punongkahoy 
(Tectona grandis) , tumataas nang 20 
m, may puting bulaklak, matigas at 
manilaw-nilaw na kapeng katawan, 
at karaniwang ginagamit sa paggawa 
ng bangka, mga ukit, at iba pa : da- 

I AN ANG, DAIANDON, HAH, KAIAYAH, TEAK, 
TEKA. 

tek*Ia*do png [Esp teclado] : hanay o 
mga hanay ng mga key ng isang 
piyano, makinilya, at iba pa. 

tek-m'k png [Ing technic, technique] 1: 
a paraan, lalo na ng artistikong pag- 
sasagawa o pagganap kaugnay sa 
mekanikal at pormal na detalye b 
kaalaman o kakayahan sa isang bagay 
2: paraan o metodo sa pag-abot o 
pagkamit ng isang layon : technic, 

TECHNIQUE, TEKNIKA. 

t6k*ni*k6 png [Esp tecnico] : teknik. 

tek*ni*k6l pnr [ Ing technical} 1: ukol 
sa o kaugnay sa sining pang-industriya, 
mekaniko, at aplikadong agham 2: 
ukol sa o ginagamit sa partikular na 


agham, sining, at iba pa 3: ukol sa o 
nagpapakita ng pamamaraan : 

TECHNICAL, TEKNIKO. 

t6k*ni*ka*li*dad png [Esp tecnicalidad] 
1 : ang pagiging teknikal 2 : teknikal 
na pahayag o ekspresyon 3: teknikal 
na pun to o detalye : technicality. 

tek-ni-ko png [Esp tecnico] : teknisyan. 

tek-ni-ko pnr [Esp tecnico] : teknikal. 

t6k*ni*k6*lor png [Ing technicolor] 1: 
proseso ng may kulay na sinemato- 
grapiyang gumagamit ng sinkroni- 
sadong mga monochrome film, na 
bawat isa ay may iba’t ibang kulay 
upang lumikha ng may kulay na 
limbag o tatak 2: Kol a matingkad o 
tila buhay na kulay b artipisyal na 
kaningningan. 

tek*ms*yan png [Ing technician] 1: 
dalubhasa sa praktikal na aplikasyon 
ng agham 2 : tao na bihasa sa pama¬ 
maraan ng isang sining o gawain 3: 
tao na nagtatrabaho upang tingnan 
o bantayan ang isang teknikal na 
kasangkapan at gumagawa ng prak¬ 
tikal na gawain sa laboratoryo : tek- 

NIKO. 

tek-no - l6 a hi a k6 pnr [Esp tecnologico ] 
1: ukol sa o may kaalaman sa tekno- 
lohiya : technological 2 : bunga ng 
teknikal na progreso sa paggamit ng 
mga makina at iba pa : technolo¬ 
gical. 

tek'no'lo'hi-ya png [Esp tecnologia] 
1: agham o pag-aaral sa praktikal o 
pang-industriyang sining 2 : ang mga 
terminong ginagamit sa agham, sining, 
at iba pa 3: aplikadong agham. 

tek*sas png [Ing texas] 1: manok na 
pansabong 2: Kol magnanakaw var 
tekas. 

t6ks a to png [Esp texto] 1: ang pangu- 
nahing bahagi ng isang aklat, bukod 
sa mga pansin, dagdag, larawan at 
iba pa : text 2 : ang orihinal na mga 
salita ng isang autor o dokumento, 
bukod sa mga puna o paliwapag: text 
3: mga salitang hango sa Bibliya, 
lalo na bilang paksa ng isang sermon : 

TEXT. 

tektite (tek-tayt) pngHeo [Ing] : 
maliit, itim, at tila kristal na bagay 
na makikita sa lupa o sa ilalim ng 
dagat, at pinaniniwalaang mula sa 
banggaan ng mga bulalakaw. 

16k*wan png [ Tsi] : metal na tsarera. 

te*la png [Esp] : anumang hinabing 
hibla ng mahimaymay na bagay, gaya 
ng bulak, lana, seda, at iba pa : abal, 

ABEL 2 , INAOL, LEGO 2 , PANAPTON 1 . 


t6*la-a*l6m*bre png [Esp] : kasang¬ 
kapan sa pagsukat ng diyametro ng 
tela : tela-metAlikA. 

t6*la*b6n*wa png [Kap] : ngalangala. 

telaesthesia (te-lis-the-sya) pngSik 
[Ing] : ang ipinaialagay na pagdama 
sa mga pangyayari o bagay na nasa 
malayo sa halip na sa pamamagitan 
ng kinikiialang pandama. 

t6*la*h6*ro png [Esp telajero] : munting 
makinang ginagamit sa paghahabi 
ng tela; munting habihan. 

t6*la-me*t6*li*ka png [Esp] : tela - 
alambre. 

tele- (te-le) pnl [Ing] 1 : pambuo ng 
pangngalan na nangangahulugang 
sa malayo o tungo sa malayo, hal 
telekinesis 2 : pambuo ng pangalan 
ng mga instrumentong gumagana sa 
malayo o nang malayo, hal telescope, 
telegraph 3: nagagawa sa pamama¬ 
gitan ng telepono, hal telesales. 

t6‘le-6d png [/«g] : anunsiyo o paba- 
tid na ipinalagay sa pahayagan at iba 
pa sa pamamagitan ng telepono. 

telebanking (te*le*bang-king) png 
[Ing] : sistema ng pagbabangko na 
isinasakatuparan ang naka-computer 
na mga transaksiyon sa pamamagitan 
ng telepono. 

t6*le-bis-y6n png [Esp television] : sis¬ 
tema o proseso ng paghahatid ng mga 
hulagway o eksena sa pamamagitan 
ng pagbabago ng sinag ng liwanag 
tungo sa elektronikong impulso na 
muling binabago tungo sa sinag 
elektron ng tumatanggap na set 
upang lumitaw ang orihinal sa iskrin 
nito : television. 

telecommunication (te le kom yu* 

ni-key-syon) png [Ing] : telekomuni- 
kasyon. 

telecommute (te*le*kom*yut) pnd 
[ Ing] : gumawa o magtrabaho sa 
bahay sa pamamagitan ng computer, 
fax, at iba pa. 

telecoms (te-le-koms) png [Ing] : 

pinaikling telecommunications. 

teleconference (te*le*kon*fe-rens) 
png [Ing] : kumperensiya na nasa 
iba’t ibang pook ang mga kalahok at 
nag-uugnayan sa pamamagitan ng 
mga kasangkapang pantelekomuni- 
kasyon. 

te*le*fak*si• mi• le png [Ing telefacsimile ]: 
transmisyon sa pamamagitan ng fac¬ 
simile. 

t6*le*film png [Ing] : telecine. 

te*le*f6*to png [Esp] : lens o lente na 
nagbibigay ng malaking hulagway 



883 


telegenic 


tempera 


ng isang bagay na nasa malayo : tele¬ 
photo. 

telegenic (te-le-dve-nik) pnr [Ing] : 
may itsura o kilos na mainam tingnan 

sa telebisyon. 

✓ 

te a le a gr6m png [Ing] : telegrama. 

te a le*gra a ma png [Esp] : mensaheng 
ipinadadala sa pamamagitan ng tele- 
grapo at karaniwang ihinahatid sa 
anyong nakasulat; lettergram, tele¬ 
gram, WIRE 8 . 

telegraph (te-le graf) png [Ing] : tele- 
grapo. 

telegrapher (te-le-gra-fer) png [Ing] : 
telegrapista. 

telegraphic (te-le-gra-fic) pnr [Ing] 
t: kaugnay o sa pamamagitan ng 
telegrapo o telegrama 2: matipid sa 
salita : telegrapiko. 

telegraphy (te-le-gra-ft) png [Ing] : 
telegrapiya. 

tede*gra*pfs*ta png [Esp telegrafista] : 
sinumang bihasa sa pagpapadala at 
pagtanggap ng mensahe sa pama¬ 
magitan ng telegrapo : telegrapher. 

te-le*gra-pbya png [Esp telegrafia] : 
agham o praktika sa paggamit o 
pagbubuo ng mga sistemang pang- 
komunikasyon para sa reproduksiyon 
ng impormasyon : telegraphy. 

te-le*gra*p6 png [Esp telegrafo] : sis¬ 
tema o kasangkapan para sa pagha- 
hatid ng mga mensahe o senyas sa 
malayo at nalilikha sa pagsara at 
pagbnkas ng elektrikong sirkito sa 
pamamagitan ng isang plangka o 
key : telegraph. 

te*l6k png [Pan] : inog. 

t6 a Iek pnr [Pan] : bingi. 

te-!e-k6st png [Ing telecast] : brodkast 
sa telebisyon. 

t6*le*ki-n6-sis png Sik [Ing] : pagpa- 
pagalaw ng mga bagay sa di-kalayuan 
sa pamamagitan ng paranormal na 
paraan. 

tede'ko-mu-nl-kas-yon png [Esp tele- 

comunicacion ] 1: komunikasyon ng 
magkalayo sa pamamagitan ng kable, 
telegrapo, telepono, o brodkasting : 
telecommunication 2: sangay ng 
teknolohiva ukol dito : telecommuni- 

j 

CATION. 

te*le a m6r a ke a tmg png [Ing] : pagbi- 
bili ng mga paninda at iba pa sa 
pamamagitan ng telepono. 

telemessage (te4e-me*sedz) png [Ing]: 
mensaheng ipinadadala sa pamama¬ 
gitan ng telepono o telex. 


teleology (te-le-o-lo-dyi) png Pil 1: 
ang paliwanag sa mga penomena o 
pangyayari sa pamamagitan ng ka- 
halagahan o anumang ipinahihiwatig 
nito sa halip na sa pamamagitan ng 
mga ipinalagay na mga sanhi o da- 
hilan 2 : ang doktrina ng disenyo at 
layon sa materya! na mundo. 

telepath (te-le-pat) png [Ing] : tao 
na may kakayahan sa telepathy. 

telepathy (te-le-pa-tf) png [Ing] : tele- 
pa try a. ^ 

te*le*pa*trya png [Esp telepatia] : ang 
ipinalalagay na komunikasyon ng 
mga isip o idea sa halip na o bukod 
sa normal na pandama o paraan : 

telepathy. 

telephone (te*le*fown) png [ Ing] : tele¬ 
pono. 

9 

telephonist (te*le*fo-mst) png [ Ing]: 
teleponista. 

telephony (te-le-fo-ni) png [Ing] : 
ang paggamit o sistema ng telepono. 

telephoto (tede-fo-to) png [Ing] : 
telefoto. 

te*le‘po*n£*ma png [Esp] : tawag o 
mensahe sa telepono. 

te-le*po-mS'ta png [Esp telefonista] : 
ang namamahala o opereytor sa isang 
telephone exchange o sa switchboard: 
telephonist. 

te*l6 # po-n6 png [Esp telefono] : instru¬ 
ment© o sistema ng paghahatid ng 
salita o mensahe sa malayo sa pama¬ 
magitan ng pagbabago ng tunog sa 
impulsong elektrikal na dumadaan 
"sa kawad : telephone. 

t6-le # p6rt pnd Sik [Ing] : pagalawin 
sa pamamagitan ng telekinesis. 

te*le*prin*ter png [Ing] : kasangka- 
pang pinapasukan ng mensaheng 
inihahatid sa pamamagitan ng tele¬ 
grapo, gayundin ang naglilimbag sa 
mga mensaheng natanggap. 

teleprompter (te le pramp-ter) png: 
elektronikong kasangkapan na nag- 
lalatag sa nakahandang iskrip at iba 
pa bawat linya, bilang pantulong sa 
nagsasalita o bilang pandikta. 

te*leT6*kord pnd [Ing telerecord] : 
magrekord para sa brodkasting sa 
telebisyon. 

te-le*re-kording png [Ing telerecording ]: 
isang brodkast sa telebisyon na na- 
karekord. 

telesales (te-le-seyls) png [Ing] : 
pagbebenta sa pamamagitan ng tele¬ 
pono. 


telescope (te-les-kowp) png [Ing] : 
teleskopyo. 

telescopic (te-les-kow-pik) png[lng] 

1: ukol sa o kaugnay sa teleskopyo 
2 : nakikita lamang sa pamamagitan 
ng teleskopyo. 

te a le*si*ne png [Ing telecine] 1; ang 
brodkasting ng isang pelikula sa tele¬ 
bisyon 2 : kasangkapan sa paggawa 
nito : telefilm. 

t6‘ies a kop*yo png [Esp telescopic] : 
instrumentong binubuo ng tubong 
may mga lenteng nagpapalapit at 
nagpapalaki sa paningin sa mga 
bagay na nasa malayo : telescope. 

t6 a le a t£xt png [Ing] : mga balita at 
impormasyon sa anyong teksto at 
grapiko mula sa computer na ihina¬ 
hatid sa telebisyon na may angkop 
na pantanggap. 

television (te-le-vf-syon) png [Ing] : 
telebisyon. 

tell pnd [Ing] 1: isalaysay sa salita o 
sulat 2 : ipaalam o ipabatid sa pama¬ 
magitan ng salita. 

teller (te-ler) png [Ing] 1: tagatanggap 
o tagabayad ng mga salapi sa isang 
bangko 2 : tao na nagbibilang; taga- 
kuwenta. 

tell-tale (tel-teyl) png [Ing] 1: tao na 
nagbubunyag ng mga impormasyon 
hinggil sa pribadong buhay ng iba 
2 : ang nagbubunyag o nagtataksil 
3 : kasangkapan sa automatikong 
pagmonitor o pagrerehistro ng isang 
proseso, at katulad. 

tellurium (te-lu-ri-yum) png Kent [Ing] : 
malutong, makinang, at pinilakang 
mala-metalikong element (atomic 
number 52, symbol Te). 

te a l6 png [Mag Mrw] : tatlo var telu. 

te a lon png [Esp] : tabing sa teatro. 

tel6n-de-p6ndo png : duyo s . 

telophase (te-lo-feys) png Bio [/ng - ] : 
ang huling estado ng paghahati ng 
cell na nabubuo ang nuclei ng anak 
na mga cell. 

t4 a ma png [Esp] : paksa 1 . 

t6 a ma a lon png [ Tir] : pagkakaingin. 

tem a ba*ga png [ Tbo] : gong na mabigat 
dahil sa tingga at bronse. 

tem a maw png [Ilk] : tagaytay sa bu- 
hangin. 

t6m a per png [Ing] 1: lagay ng ka- 
looban; pansamantalang disposisyon 
ng isip 2: inis o galit 3: kahinahunan. 

16m• pe• ra png [ Ing] : metodosapag- 
pipinta na gumagamit ng emulsiyon 






















884 


tenten 



temperament 


ng pinulbong pigment na karaniwang 
may b along pula ng itlog at tubig. 

tem-pe*ra-ment png [Ing] 1: ugali o 
pag-uugali 2: Mus sistema ng pag- 
aareglo sa mga interval sa pagitan 
ng mga tunog ng isang instrumento 
na may takdang tono, upang maging 
angkop sa lahat ng keys. 

tem*pe*ra*men*tai pnr [Ing] : mula 
o dahil sa gal it o sama ng loob. 

temperate (tem-pe-reyt) pnr [Ing] 1 : 
mahinahon 2: mapagtimpi; mapag- 
pigil. 

temperate zone (tem-pe-reyt zown) 
png Hen [ lng\ : rehiyon o pook sa 
pagitan ng mga tropiko at antartiko : 

NONA TEMPLAOA. 

tenvpe-ra*tirra png 1 : antas o tindi 
ng inii ng isang lawas kaugnav sa iha, 
lalo na ang ipinakikita ng termome- 
tro o nadarama sa paghipo 2: Med 
antas ng panloob na init ng katawan. 

temperature (tem-pe-rey-tyur) png 
ling] : temperatura. 

tern-pest -png: imos. 

tem-pes-tad png [Esp] : unos. 

template (tem-pleyt) png 1 : padron 
o hulmahan, karaniwang isang ma- 
nipis na plate ng tabla o metal na 
ginagamit bilang gabay sa pagputol 
o pagbubutas ng isang metal, bato, 
kahoy, at iba pa 2 : sapad na karton 
o plastik na padron o hulmahan, 
lalo na sa paggupit ng tela. 

temple (tem-pol) png 1: templo 2: 
Ana pilipisan; sentido. 

tem*p!o png [Esp] : gusaling itinalaga 
sa pagsamba o bilang tahanan ng 
diyos o diyoses at iba pang bagay na 
may pagpapahalagang panrelihiyon : 

TEMPLO. 

tem°po png [lng\ 1: Mus bilis o bagal 
ng pagtugtog 2: bilis o bagal ng kilos 
o gawain. 

t6m-po-r£l pn [Ing] 1: makamundo; 
salnngat sa espiritwal na mga gawain 
2 : ukol sa o kaugnay sa panahon 3: 
Gra kaugnay sa o nagpapahayag ng 
panahon; pamanahon 4: Ana sa may 
pilipisan. 

temporality (tem-po-ra-li-tf) png [Ing] 

1: pagiging pansamantala o di-pang- 
rnatagalan 2: sekular na pag-aari, 
lalo na ang mga ari-arian at kita o 
pinagkikitaau ng isang panrelihiyong 
korporasyon o ng isang eklesyastiko. 

temporary (tem-po-ra-ri) pnr: pan- 


tempt pnd [Ing] 1: udyukan o buyuin 
na gumawa ng mali o ipinagbabawal 
2 : tuksuhin. 

temptation (tem-tey-syon) png [Ing] : 
tukso. 

tem*pu*ra png [Jap ] : pagkaing gawa 
sa isda, guiay, at iba pa na ipinrito 
matapos ibabad sa halo ng arina, 
gatas, at iba pa. 

tem*t£m png [Ilk] : siga. 

te*mu*ges png [Tir] : pangingisda. 

ten png [Ing] : sampu. 

T6*na! pdd : varyant ng Tayo na! 

te-nant png [Ing] 1: tao na nagbaba- 
yad upang umokopa o gumamit sa 
lupa, gusali, at iba pa 2 : kasama. 

Ten Commandments (ten ko-mand- 
ments) png [Ing] : Sampung Utos. 

ten*dek png Zoo [Mrw] : bangaw. 

ternder png [Ing] : alok, lalo na ang 
nakasulat na kasunduan upang si- 
mulan ang isang trabaho, o serbisyo 
na may kapalit na kabayaran. 

t6n-der pnr [Ing] 1: malambot; ma- 
daling hiwain o nguyain 2 : madaling 
magsugat; sensitibo 3: malambing. 

tenderfoot (ten-der-fut) pnr : bagu- 
han; bagito. 

tenderize (ten-de-rayz) pnd : palam- 
butin. 

tenderloin (ten-der-loyn) png\ : ang 
gitnang bahagi ng lumo 2 : distrito 
ng isang lungsod na lantaran ang 
mga bisyo at pangungurakot. 

t6n*don png Ana [Ing] : hibla ng ma- 
titibay at mahimaymay na tissue na 
nagdidikit sa kalamnan, buto, at iba 
pa: litid. 

ten*drii png [Ing] : tila himaymay at 
walang dahon na organ ng gumaga- 
pang na halaman, karaniwang paba- 
lisungsong ang anyo, at kumakapit 
o pumupulupot sa isang bagay upang 
magsilbing taguyod sa halaman. 

te-ne-brar-yo png [Esp tenebrario] : 
malaking kandelabra na hugis-tatsu- 
lok at may nakatulos na labinlimang 
kandila. 

te-ne-dor png [Esp] : kasangkapan 
na may dalawa o mahigit na maha- 
hang tulis na ginagamit sa pagdadala 
ng pagkain sa bibig, karaniwang 
kasama ng kutsara var tinidor : fork. 

te*ne*d6r-de-lib-ros png [Esp] : tao 
na nagsasagawa ng teneduriya : book¬ 
keeper. 

te-ne-du'rf-ya png [Esp teneduria] : 
gawain o praktika ng sistematikong 


pagtatala ng mga transaksiyon sa 
negosyo : bookkeeping. 

te*n£k pngBot [ Mrw] : dawag. 

t6-ne*m6nt png [Ing] 1: silid o set ng 
mga silid na bumubuo ng isang hi- 
walay na tirahan sa loob ng isang 
bahay o gusali 2: Bat Amman sa mga 
permanenteng ari-arian, hal lupa, o 
paupahan mula sa may-ari. 

t6*net png [Ing] : doktrina, dogma, 
o prinsipyong pinanghahawakan ng 
isang pangkat o tao. 

t£ a ngeng png [Ifu] : kasukasuan ng 
panga. 

t6ng-gel png [Ilk] : pigil*. 

t6ng*len/>nrfmag*teng‘len, tu-meng- 

len [Ilk] : pigilin; hadlangan; sugpuin; 
supilin. 

te-ms-ta png [Esp] : manlalaro ng 
tennis. 

ten*nd png [Ifu] : inahing baboy. 

tennis (te-nis) png [Ing] : larong isa- 
han o dalawahan, salitan ang liataw 
ng raketa sa bola upang pumakabila 
ito sa mababang net na nakahaiang 
sa gitna ng patag at parihabang court. 

te # n6r, t6n*or png Mus [Esp Ing] 1 s 
boses sa pagitan ng baritone at alto; 
ang pinakamataas sa ordinaryong 
boses ng lalaki 2: ang may gayong 
boses 3: himig 5 . 

te-n6ryo png [Esp Don Juan Tenorio ] : 
romantikong manliligaw. 

tension (ten-syon) png [Ing] : tensiyon. 

ten*si*y6n png [Esp] 1: ang kilos o 
pagkakataon ng pag-iinat; kalagayan 
ng pagkainat o pagkabanat: tension 
2: Med kalagayan ng pagiging balisa 
na may kasamang pagkabanat ng 
kalamnan : istres, tension 3: kon- 
disyon ng magulo o masalimuot na 
ugnayan, gaya sa iringan ng mga 
bansa Cf hidwAan : tension. 

tent png [Ing] : portabol at telang 
habong o kublihan para sa kamping 
o bilang pansamantalang gusali : 
tolda 2 . 

tentacle (ten-ta-kel) png [Ing] ; ten- 
takulo. 

ten-tcbku'16 png [Esp tentacuh] 1: Zoo 
mahaba, manipis, at nababaiuktot 
na galamay ng isang hayop, lalo sa 
invertebrate, ginagamit sa pagdama, 
paghawak, o paggalaw : tentacle 2: 
bagay na katulad nito na ginagamit 
sa pagdama. at iba pa : tentacle. 

ten-tas-yon png [Esp tentacion] : tukso. 

t6n*ten png Ana [Pan] : gulugod. 


tentenedor 


885 


terminal 


ten*te*ne*d6r/mg£ctf [Ilk] : kabelyo- 
de-anghel. 

tenured (ten-yurd) pnr [Ing ] : may 
garantiya sa isang permanenteng 
empleo. 

t6n*ya png Zoo [Esp tenia] : tapeworm. 

ten*y6n*te png [Esp teniente ] 1: Mil 
ranggong militar at pinuno ng isang 
balanghay var tinyente: lieutenant 
2 : sinumang kumikilos para sa isang 
tao sa panahong wala ito : lieutenant. 

ten*y6n*te del b£r*yo png Pol [Esp 

teniente de barrio ] : noong panahon 

ng Espanyol, pinuno ng baryo o 

nayon var tinente : punong barangay. 

* 

ten*y6rvte-ko a ro*n6l png Mil [Esp 
teniente coronet ] : opisyal ng militar 
na higit na mataas ang ranggo sa ko- 
mandante : lieutenant-colonel. 

ten*y6n*te ma*y6r png [Esp teniente 
mayor] 1 : Mil punong tenyente 2: 
Pol noong panahon ng Espanyol, 
tawag o ranggo ng isang opisyal sa 
munisipyo, pangalawang pinuno at 
humahalili sa gobemadorsilyo kapag 
wala o may sakit ang hull. 

ten*y£n*te pri-m6*ro png Pol [Esp 

teniente primero ] : pinuno ng pulisya 
sa isang munisipyo noong panahon 
ng Espanyol. 

te*o*kr6s*ya png [Esp teocracia ] 1: 
anyo ng pamahalaan na ang Diyos o 
bathala ang kinikilalang pinakama- 
taas na pinuno, at ipinaliliwanag ang 
mga batas nito ng mga eklesyastikong 
autoridad : theocracy 2 : sistema ng 
pamahalaan ng mga pari na pinani- 
niwalaang itinalaga ng Diyos : theo- 
cracy 3: estado sa ilalim ng pama- 
halaang ito : theocracy. 

te*6*lo*g6 png [Esp] : dalubhasa sa 
teolohiya: theologian. 

te*6*lo*hhya png [Esp teologia ] Is a 
pag-aaral sa relihiyon, lalo na sa 
Kristiyanismo b pagsusuri sa panini- 
walang panrelihiyon. c sistema ng 
relihiyon, lalo na sa Kristiyanismo : 
theology 2 : sistema ng mga prinsip- 
yong panteorya : theology. 

te*o*r6*ma png [Esp] : theorem. 

te*0*r6*ti*k6 pnr [Esp teoretico] : theo¬ 
retical. 

te*o*rfs*ta png [Esp] i tao na guma- 
gawa o bumubuo ng mga teorya : 
theorist. 

te a 6r*ya png [Esp teoria] 1: isang pa- 
lagay o sistema ng mga ideang nag- 
papaliwanag sa ilang bagay, lalo na 
nakabatay sa pangkalahatang mga 
prinsipyo at hindi nakasalig sa mga 


partikular na bagay : haka 2 , theory 
2 : espekulatibong pananaw : haka 2 , 
theory 3: ang esp era ng abstraktong 
kaalaman o espekulatibong pag-iisip 
4: paghahayag sa mga prinsipyo ng 
siyensiya, at iba pa 5: Mat koleksiyon 
o katipunan ng mga palagav o mung- 
kahi upang mailarawan ang mga 
prinsipyo ng isang bagay. 

te*6-SO-pf*ya png [Esp teosofia] : alin- 
man sa maraming pilosopiyang nagpa- 
pahayag na makakamit ang kaalaman 
sa Diyos sa pamamagitan ng espirit- 
wal na kagalakan o natatanging ugna- 
yan, lalo na sa isang modernong 
kilusan na sumusunod sa mga turo 
ng Hindu at Buddhist at naghahanap 
ng unibersal na samahan : theosopi iy. 

tepee (ti-pi) png [Ing] : tila konong 
tolda na gawa sa katad, tela, o kambas 
sa ibabaw ng nakabalangkas na tikin. 

te*pf png [Mrw] : sagoy. 

t6*pid pnr [Ing] 1: maligamgam 2: 
malamig; walang-sigla. 

t6*pok pnr Kol : napatay. 

tep*p6ng png [Ilk j : lata o maliit na 
bao, ginagamit sa pagsukat ng bigas. 

tep*te*p6w pngMus [Bon] : tompong. 

tequila (te*kMa) png [ Mex] : matapang 
na alak at mula sa dinalisay na agave. 

t6*ra- pnl [Ing] : pambuo ng pang- 
ngalan na nangangahulugang factor 
ng 10 12 , lial terameter. 

t6*rak png [Kap] : sayaw - pnd mag* 
t£*rak, tu*m6*rak, I*t6*rak, ma*pa* 
t6*rak. 

• t6*ra*k6*ta png [Ita terra cotta] 1: ma- 
tigas, nilutong luad, na kulay kavu- 
mangging-pula kapag di-binarnisan; 
karaniwang ginagamit sa pang-arki- 
tekturang palamuti, pagpapalayok, 
at bilang sangkap sa paglililok 2: 
aniimang gawa dito 3 : kayumangging- 
dalandang kulay, gaya sa di-barnisa- 
dong terakota. 

te*ra*pe*u*ti*k6 png [Esp terapeutica] : 
sangay ng medisina, kaugnay ng 
panggagamot sa sakit at paraan ng 
pagbibigay ng lunas : therapeutics. 

t6*ra*phya png [Esp terapia ] 1: pang¬ 
gagamot sa pisikal at mental na suli- 
ranin at hindi gumagamit ng pagtistis: 
therapy 2: a partikular na tipo ng 
gayong panggagamot b sikoterapiya : 
therapy. 

te*rap*l6n png [Esp] : dike, tambak, 
o katulad na pampigii sa tubig, o 
pansuporta sa matarik na gilid ng 
kalsada. 


te*ra*sa png [Esp terraza] 1 : serve ng 
sapad na espasyong nabuo sa isang 
gulod at ginagamit sa pagtatanim 2 : 
espasyong senemento o nilatagan 
ng bato sa labas ng bahay Of beranda : 

TERRACE. 


terbium (ter-bi-yum) pngKem [ Ing] : 
pinilakang metalikong element 
(atomic number 65, symbol Tb). 

tercet (ter-set) png Lit [Ing] : sa 
sining ng pagtula, set o pangkat ng 
tatlong linyang nagtutugma: terseto. 

tercio de policia (ter-syo de po-lis-ya) 
png Pol [Esp] : mga pulis na nakata- 
laga sa mga lalawigan. 

te c r6b png [Mrw] : langoy; ligo. 

te*re*nal pnr [Esp terrenal] : maka- 
mu ndo; makalupa. 

% 

terephthalate (te-ref-tal-eyt) png Kem 
[Ing] : isang salt o ester ng tereph- 
thalic acid. 


terephthalic acid (te ref-ui lika sid) 
prig Kem [Ing] : puti, kristalina, at 
solidong hindi natutunaw sa tubig, 
C 8 H ( .0 2 , pangunahing ginagamit sa 
paggaw a ng mga resina at mga hibla 
ng tela. 

te*re*re*k6y png Zoo : sipaw. 

Te*res*y6*na png [Esp temiana]: orden 

o kasapi ng institusvong nagdedebos- 
yon kay Santa Teresa de Jesus, Te* 
res*yd*no kung lalaki. 

te*ri*ble pnr [Esp terrible] : nakatata- 
kot; nakasisindak. 


te*ri*ma png [Tir] : biyenan. 

te*ri*t6r*yo png [Esp territorio] 1; 
saklaw na lupain sa ilalim ng isang 
namumuno, estado, lungsod, at iba 
pa : iand : ’, territory 2 : organisadong 
paghahati ng isang bansa : territory. 

te*ri*y£*ki png [Jap] : putaheng gaw ? a 
sa karne o isdang ibinabad sa toyo 
at inii-haw. 


t6r*ko pnr [Esp terco] : matigas ang 
ulo; hindi sumusunod sa utos. 

term png [Ing] : termino. 

term^l png [Esp] : tumataas na daloy 
ng mainit na hangin, karaniwang gi¬ 
nagamit sa mga lobo : thermal. 

ter*mi*n£l png [Ing] 1 : pangwakas sa 
isang bagay; dulo 2; himpilan o 
estasyon ng tren o bus 3; pun to ng 
koneksiyon sa pagsasara ng sirkito 
ng koryente. 

ter*mi*n3l pnr [Ing] 1 : a sa sakit, ma- 
lubha, o nakamamatay b ang hiding 
panahon o baitang ng nakamamatay 
na sakit 2 : ukol sa o bumubuo ng 
hanggahan, limitasyon, o himpilan 


















termino 


886 


testimonial 


3: a Zoo nagtatapos sa isang serye b 
Bot tumubo sa dulo ng tangkay. 

t6r*mi , n6 png [ Esp ] 1: salitang gina¬ 
gamit >sa pagpapahayag ng isang 
tiyak na konsepto, lalo na sa isang 
partikular na sangay ng pag-aaral at 
iba pa: term 2 : wikang ginagamit; 
paraan ng pagpapahayag : term 3: 
katawagan 4: kondisyon o presyo : 
term 5: itinakdang panahon para sa 
isang gawain : term. 

t6r a mi a nus png [ Ing ] 1: estasyon sa 
dulo ng isang riles o ruta ng bus 2 : 
punto sa dulo ng linya ng tubo, at 
iba pa 3: ang billing punto 4: simu- 
lang punto 5: Mat ang hulmg point 
ng isang vector. 

termite (ter-mayt) png [Ing] : anay. 

ter*mo png [Esp] : termos. 

ter-mo-met-ro png [Esp] : instru- 
mento sa pagsukat ng temperatura 
sa pamamagitan ng isang substance 
na nagbibigay ng tumpak na sukat 
sa pamamagitan ng pagtaas at pag- 
baba nito sa loob ng iba’t ibang antas 
ng init at lamig. 

t6r*mo8 png [Ing thermos] \ botelya 
na may vacuum sa paligid upang 
mapanatili ang init o lamig ng nilala- 
mang likido : termo, thermos, vacuum 
bottle. 

t6r*na png Pol [Esp] : listahan ng tat- 
long kandidato para sa opisina ng 
gobernadorsilyo na isinusumite sa 
gobernador-heneral. 

ter-nar-yo png [Esp] : tatlong aravv 
na debosyon. 

ternd'te png Bot : uri ng saging var 
tarnate. 

te-rong png [ Sub] : telang inilalagay 
sa ulo o sa balikat ng mga babae. 

te*ron*s(l*yo png [Esp teroncilb] : masa 
ng kung ano-anong pinagsama-sama. 

te-roTis-mo png [Esp] : sistematikong 
paggamit ng dahas at pananakot 
upang puwersahin ang pamahalaan 
o pamayanan, lalo na sa pagpapasang- 
ayon sa mga espisipikong kahilingang 
pampolitika : terrorism. 

te*r6*so png Bot [Mrw] : kalap 1 . 

terpene (ter-pfn) png Kem [Ing] : 
anuman sa uri ng monocyclic hydro¬ 
carbon na may pormulang C ]() H I6 at 
mula sa mga halaman. 

Terpsichore (terp• sf• ko• ri) png Mit 
[ Gri ] : musa ng sayaw. 

terrace (te-res) png [Ing] : terasa. 

terra firma (te-rafer-ma) png [Ing] : 
tuyong lupa. 


terrarium (te-rar-yum) png [Ing] 1 : 
vivarium para sa maliliit na panlu- 
pang hayop 2 : selyado at naaaninag 
na globo na naglalaman ng mga 
tumutubong halaman Cf aquarium. 

terrestrial (te-res-tri-yal) png [Ing] : 
ang naninirahan sa mundo. 

terrestrial (te-res-tri-yal) pnr [Ing] 
1 : nauukol sa lupa o mundo 2: a 
kaugnay sa tuyong lupa b Zoo nana- 
nahan sa o sa ilalim ng lupa c Bot 
nabubuhay sa lupa 3: Ast sa planeta, 
katulad ng laki at komposisyon o 
kayarian ng planetang Lupa 4: maka- 
mundo. 

territory (te-ri-to-ri) png [Ing] : teri- 
toryo. 

terrorism (te-ro-ri-sim) png [Ing] : 
terorismo. 

ter*s6*ra pnr [Esp tercero] : pangatlo, 
hal pangatlong bilis ng kambiyo, 
terse* ro kung panlalaki. 

t6rse*t6 png Lit [Esp terceto] : tercet. 

ter a si a y£ a han png [Esp tercia+han] : 
mapang-abusong sistema ng pagpa- 
pautang na nagpapataw ng 33 porsi- 
yentong interes ang maylupa sa 
inutang ng magsasaka. 

t6r a si a y6 png [Esp tercio] : pagkakasu- 
nod-sunod ng tatlo. 

t6r"Si*yo*pedo png [Esp terciopelo] : 
pelus. 

t6r-ter png 1 : Zoo ibon ( Ortho- 
tomus sreceus nuntius) na karaniwang 
kulisap ang kinakain, at naninirahan 
sa bakawan o gilid ng dalampasigan 
2: [Pan] patak. 

tertiary (ter-sya-rf) pnr [Ing] 1: pa¬ 
ngatlo sa ayos, hanay, o ranggo 2 : 
sa malaking titik, nauukol sa unang 
panahong Cenozoic. 

tertiary education (ter-sya-rf e-dyu* 
key-syon) png [Ing] : edukasyon sa 
isang kolehiyo o unibersidad na kasu- 
nod ng pansekundaryang edukasyon. 

tertubya png [Esp tertulia ] : munting 
pagtitipon ng mga maginoo at mari- 
wasa upang magkuwentuhan at mag- 
aliw habang nagmemeryenda pagka- 
tapos ng orasyon. 

te*sa’U*ro png [Esp] 1: aklat na nag- 
tatala ng pangkat ng mga salitang 
magkakasingkahulugan at kaugnay 
na konsepto : thesaurus 2 : diksiyo- 
naryo. 

t6*se*r4 png Sin [Ere] : isa sa maliliit 
na pirasong ginagamit sa mosaic 2 : 
piraso ng parisukat na bato o kristal, 
ginagamit noong unang panahon 
bilang token, tiket, at iba pa. 


t£*sis png [Esp] : thesis. 

t6s*la png Pis [I?ig] : SI yunit ng mag¬ 
netic flux density (symbol T) , katum- 
bas ng isang weber bawat metro 
kuwadrado o 10,000 gauss. 

te*SO*re # rf*ya png [Esp tesoreria] 1: 

pook o gusali na pinagtataguan ng 
yaman 2: pook na pinagtataguan ng 
pondong publiko o pribado, talaan 
ng mga ito, at iba pa 3: ang pondo 
o kita ng estado, korporasyon, at iba 
pa 4: kagawaran ng pamahalaang 
namamahala sa kita, buwis, at iba 
pa 5: koleksiyon ng mga yaman sa 
sining, literatura, at iba pa var teso- 

rerva : treasury. 

/ 

te'SO-r6*ro png [Esp] : namamahala 
o tagapag-ingat ng yaman o tesore- 
riya; ingat-yaman, te a SO*r£"ra kung 
babae : treasurer. 

te*s6*ro png [Esp] : yaman. 

test png [Ing] 1: pagsusulit 1 2: Kem 
prosesong ginagamit sa pagtiyak ng 
pagkakaroon ng isang element sa 
isang compound. 

tes*t£*da pnr Bat: babaeng namatay 
na nakagawa at nag-iwan ng legal at 
balidong testamento, teS"t£*do kung 
lalaki. 

t6s*ta*d6 r png Bat: lalaking nakagawa 
na ng testamento o namatay na tes- 
tado, t£$ a ta*d6 a ra kung babae. 

t6s a ta a m6nt png [Ing] : testamento. 

t6s a ta a m6n a to png [Esp] 1: sa Bibliya, 
isang tipan o kasunduan 2 : alinman 
sa dalawang bahagi ng Bibliya, ang 
Lumang Tipan at Bagong Tipan 3: 
BatB pahayag ng kagustuhan ng isang 
tao kaugnay sa pamamahagi ng ka- 
niyang ari-arian, matapos mamatay 
b legal na dokumentong naglalaman 
nito : testament, will. 

t£s a tes png [Ing] : testicle. 

testicle (tes-ti-kel) png [Ing] : organ 
ng lalaki na naglalabas ng semilya, 
lalo na ang isa sa dalawang nakapa- 
loob sa bayag sa likod ng uten ng 
isang lalaki o ng karamihan ng 
mammal. 

testify (tes-ti-fay) pnd [Ing] 1: su- 
maksi 2: Bat magbigay patunay 3: 
ihayag; ideklara. 

tes a ti a go png [Esp] : saksi. 

testimonial (tes-ti-mo-ni-yal) png 
[Ing] 1: pormal na sulat at iba pa na 
nagpapatunay sa katangian, pag- 
uugali, o kakayahan ng isang tao 2 : 
alay na ibinibigay bilang pagkilala o 
pasasalamat sa mga serbisyong gi- 
nampanan, at iba pa, ng isang tao. 



testimony 


887 


theoretical 


testimony (tes-ti-mo-ni) png [ Ing ] : 
testimonyo. 

tes*ti*m6n*yo png [Esp testimonio] 1 : 
Bat pinanumpaan o pinatunayang 
pahayag : testimony 2 : deklarasyon 
o pahayag ng katotohanan s testi¬ 
mony 3: patunay. 

testosterone (tes-tos-te-ron) png 
BioK: steroid hormone na nabubuo 
sa bayag, at pumupukaw sa pagkabuo 
ng katangiang sexual ng lalaki. 

t6*ta*n6 png [Esp] 1 : Med sakft na 
dulot ng bakteryang Clostridium tetani, 
kakikitaan ng paninigas at pamumu- 
likat ng kalamnan; sakit na bunga 
ng impeksiyon, nakamamatay at dulot 
ng bakterya na pumapasok sa katawan 
sa pamamagitan ng sugat : tetanus 
2 : matagal na kontraksiyon ng kalam¬ 
nan, dulot ng mabilis at paulit-ulit 
na estimulo : tetanus. 


t6*ta*nus png Med [Ing] : tetano. 

tete-a-tete (tey-a*teyt) png [IngFre] 
1: pribadong usapan o pag-uusap 
karaniwan ng dalawang tao 2: hugis-S 
na sofa para sa dalawang tao na uupo 
nang magkaharap. 

te*t6k a long png Zoo: pinakamaliit na 

pipit. 


te-teT^-ken png [Pan] : panubigan. 

te a t6 a rang pm [Mrw] : laan 1 . 

te-tfl-ya png [Esp tetilla] : gomang takip 
na may tila utong na bahagi para sa 
bote ng sanggol : tsupon. 

t6t*ra*g6n png [Ing] : patag na anyo 
na may apat na anggulo at apat na 
gilid. 

t6t a ra*h6d a ron png [Ing] 1 : solidong 
may apat na gilid 2 : piramideng may 
tatlong sulok. 

Teuton (tyu-ton, tyu-ton) png [ Ing Esp] 
1: kasapi ng mga bansang Teutonic, 
lalo na ang Germany 2: kasapi ng 
sinaunang lipi sa hilagang Europa. 

Teutonic (tyu-to-nik) phr[Ing]: Teuto- 
niko. 


Te*u*to a ni a k6 png [Esp Teutonico] : 
tumutukoy sa o may katangian ng 
lahing Teuton. 

Texas (tek-sas) png [Ing\ : malaking 
estado sa timog ng Estados Unidos 
kahangga ng Mexico. 

text (tekst) png [Ing] : teksto. 

textbook (tekst-buk) png [Ing] : 
textbuk. 

t6xt*buk png [Ing textbook] : aklat na 
ginagamit sa pag-aaral, lalo na ang 
pinagbabatayan ng paliwanag ng 
isang paksa. 


textile (teks-tayl) png [Ing] t : tela 2 : 
himaymay o sinulid na ginagamit sa 
paghabi nito. 

textual (teks-tu-wal) pnr [ Ing] : kaug- 
nay sa teksto. 


textuality (teks-tu-wa-li-ti) png [Ing] 
1 : kalidad ng isang teksto 2 : mahig- 
pit na pagsunod sa teksto. 

texture (teks-tyur) png [Ing] 1 : salat 
o anyo ng isang rabaw o substance 
2 : pagkakahabi o kayarian ng mga 
sinulid at iba pa sa tela 3: pagkaka- 
ayos sa maliliit na bumubuong ba¬ 
hagi 4: Sin ang representasyon ng 
estruktura at detalye ng mga bagay 
5: Mus kalidad ng tunog na nabubuo 
sa pamamagitan ng paghahalo sa 
mga bahagi. 


t6y a bol pnd mag*t6ybol, i a t6y a bol, 
i a pa-t6ybol Kol [Ing table] : sa bahay- 
aliwan, kumuha ng tagaaliw. 


pnr 


lagalag 2 . 


TH, daglat pnr Kol [Ing] : trying hard. 

Th, symbol (ti-eyts) Kem [I?ig] : thorium. 

Thai (tay) png: katutubo o mamama- 
yan, wika, at kultura ng Thailand. 


Thailand (tay-land) png: bansa sa 
timog silangang Asia, dating Siam. 

thalamus (ta-la-mus) png [Ing] 1 : Ana 
ang gitnang bahagi ng diencephalon 
na dinadaluyan ng mga pandamang 
impulso upang marating ang cerebral 
cortex 2 : ^o^sisidlan ng bulaklak 3 : 
apartment para sa mga babae sa 
sinaunang bahay ng mga Griyego. 

thalidomide (ta-lf-do-mayd) png [Ing] : 
gamot na dating ginagamit bilang 
pampakalma o sedatibo na natukla- 
san noong 1961, upang di-mabuo 
ang sanggol sa sinapupunan. 

thallium (tadi-yum) png Kem [Ing\ : 
malambot at pinilakang metalikong 
element (atomic number 81, symbol 

Tl). 


thallophyte (ta-lo-fa\t) pngBot [Ing] : 
halamang may thallus, gaya ng alga, 
fungus, o lichen. 

thallus (ta-lus) pngBot [Ing] : kata¬ 
wan ng halaman na walang vascular 
tissue at hindi naiiba sa ugat, tangkay, 
at dahon; katawan ng anumang hala¬ 
mang dagat. 

thanatology (ta-na-to-lo-d} 7 !) png [I??g]: 
siyentipikong pag-aaral sa kamatayan 
at ang kaugnay na mga penomena 
at praktika. 

Thanatos (ta-na-tos) png Sik [Ing] : 
silakbo o simbuyo ng pagwasak; 
pagwasak sa sarili. 


thank (tangk) pnd [Ing] : magpahayag 
ng utang na loob; magpasalamat. 

thanksgiving (tangks-guving) png 
[Ing] : pasasalamat. 

that (dat) pnh [Ing] : iyon; iyan. 

the (cli, da) pnh [Ing] 1 : tumutukoy 
sa isa o higit pang tao o bagay 2 : 
nagpapahiwatig ng pagiging tangi, 
hal the Queen, the President. 

theater (ti-ye-ter) png[Ing] : teatro. 

theatrical (ti-at-ri-kal) pnr [Ing] : 
teatral. 




v - / / l ^ ' cy J 


theirs (deyrs) pnh [Ing] : tumutukoy 
sa pag-aari ng isang pangkat o alin- 
mang kaugnay nito Cf kanila. 

theism (ti*i*sim) png [Ing] : teismo. 

theist (ti •ist) png [Ing] : teista. 

them (dem) pnh [Ing] : obhetibong 
palayon ng they. 


theme (tim) png [Ing] : paksa 1 . 
themselves (dem-selvs) pnh [/ng*] : 

anyo ng them na ginagamit upang 
mabigyan ito ng diin. 

then (den) pnr [Ing] : noon. 

then (den) pnb [Ing] : sa oras na iyon. 

theocracy (te-6-kra-si) png [Ing] : 
teokrasya. 


theodicy (te-6-di-sQ png [Ing] 1: 
pagtatanggol sa banal na katalagahan 
dahil sa pananaw na nangingibabaw 
ang kasamaan 2 : ang pagkakataong 
may ganito. 

theogony (te-6-go-ni) png [Ing] 1: 
henealohiya ng mga diyos 2 : salaysay 
ukol dito. 


theologian (te-o-16-dyan) png [Ing] : 
teologo. 

theological (te*o*lo*dyi‘kal) pnr [Ing] : 

nauukol sa teolohiya. 

theology (te-6-lo*dyi) png [Ing] : 
teolohiya. 

theophany (te-6-fa-nf) png [Ing] : 
hayag na manipestasyon ng Diyos o 
ng Diyos sa tao. 

theorem (te-o-rem) png Mat 1 : pang- 
kalahatang mungkahing walang sari- 
ling patunay ngunit napapatunayan 
sa pamamagitan ng sunod-sunod na 
pagpapaliwang o pangangatwiran : 
teorema 2 : tuntunin sa alhebra at 
iba pa, lalo na ipinahahayag sa pama¬ 
magitan ng mga simbolo at pormula : 

TEOREMA. 


theoretical (te-o-re-ti-kal) pnr [Ing] 
1: may kinalaman sa kaalaman ngunit 
hindi sa paggamit nito : teoretiko 














theoretician 


888 


thunderstorm 


2: nakabatay sa teorya sa halip na sa 
praktika o karanasan : teoretiko. 

theoretician (te*o*re*ti*syan) png 
[Ing] : tao na may kinalaman sa teo- 
retikong aspekto ng isang paksa. 

theorist (te-6-rist) png [ Ing] : teorista. 

theorize (te-6-rayz) pnd [Ing] : bumuo 
o mag-isip ng mga teorya. 

theory (te*6• ri) png [Ing] : teorya. 

theosophy (te-6-so-ff) png [Ing] : 
teosopiya. 

therapeutics (te-ra-pi-yii-tiks) png 

[Ing] : terapeutika. , 

therapy (te*ra*pi) png [Ing] : terapiya. 

there (der) pnb [Ing\ 1: nasa tinutu- 
kov na pook o posisyon 2: gayong 
pagtuluring, hal “I agree with you 
there.” 3: ginagamit upang magbigay 
diin sa pahayag, hal “You there!” 4: 
ginagamit para tukuyin ang pag-iral 
o katotohanan ng isang bagay. 

thereby (der*bay) pnb f Ing] : sa 
pamamagitan nito; bunga nito. 

therefore (derdor) pnb [Ing] : sama- 
katwid; kaya. 

therein (der-in) pnb [Ing] 1: sapook 
na iyon 2: sa gayong pagtut,uring. 

thereof (der-of) pnb [Ing] : nito. 

thereon (der-on) pnb [Ing] : hinggil 
dito. 


thereto (der-tu) pnb [Ing] 1: para 
doon 2: bukod dito; dagdag dito. 

thereupon (der*a*pan) pnb [Ing] 1 : 
bunga nito 2: pagkaraan nito. 

therewith (der-wid) pnb [Ing] 1 : ka- 
samayaon 2: pagkaraan nito. 

thermal (ter-mal) png [Ing] : termal. 

thermochemistry (teruno-ke-mis-tn) 
png [Ing] : sangay ng kemistri ukol 
sa kantidad ng init na nabubuo o 
nasisipsip kapag may kemikai na 
reaksiyon. 

thermodynamics (ter-mo-dayna- 
miks) png [Ing] : agham ng ugnayan 
ng init at iba pang anyo ng enerhiya. 

therm6met6r (ter-m6*mi*ter) png 
[Ing] : termometro. 


thermonuclear (ter-mo-nuk-le-yar) 
pnr [Ing] : kaugnay sa o gumagamit 
ng mga reaksiyong nuklear, hal fusion 
na nalilikha lamang sa matataas na 
temperatura. 

thermos (ter-mos) png [Ing Thermos 
trademark] : term os. 


thermostat (ter-mo-is-tat) png [Ing] : 
kasangkapang automatikong komo- 
kontrol sa temperatura, o nagpapa- 
gana sa isang kasangkapan kung ang 


temperatura ay umabot sa takdang 
pun to. 

thesaurus (te-so-rus) png [/ng] : 
tesauro. 

Theseus (ti-sfyus) png Mit [Ing]: anak 
ni Poseidon at asawa ni Phaedra; 
bayani ng Atenas na matagumpay sa 
napakaraming niyang mahahalagang 
mga gawa. 

thesis (te-sis) png [Ing] 1: isang panu- 
kalang paninindigan o patutunayan : 
tesis 2: isang disertasyon o akda, 
lalo na ng isang kandidato para sa 
diplomang masteral : tesis. 

thespian (tes-pi-van) png [Ing] : aktor 
o aktres. 

thespian (tes-pbyan) pnr [Ing] : 
kaugnay sa trahedya o drama. 

Thessalonian (te-sa-16-ni-yan) png 
[Ing] : katutubo o mamamayan ng 
Tfiessalonica. 

Thessalonians (te-sa-16-ni-yans) png 
[Ing] : alinman sa dalawang aklat sa 
Bagong Tipan ng mga naunang sulat 
ni San Pablo, sinulat mula Corinth 
hanggang sa bagong simbahan sa 

Thessalonica. 

Thessalonica (te-sa-16-ni-ka) png 
[Ing] : bayan sa hilagang silangang 
Gresya na nagsisilbing puwerto. 

thiamine (ta-ya-min) png [Ing] : puti, 
kristalina, at natutunaw sa tubig na 
compound (C 12 H 7 CIN 4 OS) na kabi- 
lang sa bitamina sa B complex, 
matatagpuan sa lunting kadyos at sa 
atay, mahalaga sa normal na pagdaloy 
ng nervous system, at panlaban sa 
beriberi at ibang sakit sa nerve : 

ANEURIN, VITAMIN B,. 

9 

thick (tik) pnr [Ing] : makapal. 

thickening (ti-ke-mng) png [Ing] 1: 
proseso ng pagpapalapot o maging 
malapot 2 : substance na ginagamit 
sa pagpapalapot sa likido. 

thief (tif) png [Ing] : magnanakaw. 

thimble (tim-bol) png [Ing] : didal. 

thin (tin) pnr [Ing] 1 : payat 2: manipis. 

thing (ting) png [Ing] : bagay. 

Third World (terd world) png Pol 
[/wg] 1: mga bansang hindi maunlad, 
lalo na ang may laganap na kahirapan 
2 : pangkat ng mga bansang nagsisi- 
mula pa lamang umunlad sa pana- 
hong Cold War, lalo na sa Asia at 
Africa, na hindi pumapanig sa mga 
patakaran maging ng Estados Unidos 
o ng Unvong Sobyet : Ikatlong 
Daigdic;. 

thirst (terst) png [Ing] i uhaw. 


thirteen (ter-tin) png [/rzg] : labintatlo. 

thirty (ter*ti) png [Ing] : tatlumpu. 

this (dis) pnh [Ing] : ito. 

thorax (to-raks) png Ana Zoo [Ing] : 
bahagi ng katawan sa pagitan ng 
leeg at tiyan Cf dibdib. 

thorium (to-ri-yum) png Kem [Ing] : 
puti, metaliko, at radyoaktibong 
element (atomic number 90, symbol 

Th). 

those (dows) pnh : anyong pangma- 
ramihan ng that. 

thought (tot) png [Ing] 1: kakayahan 
sa pag-iisip o pangangatwiran 2 : 
kaisipang inuugnay sa isang tiyak na 
panahon, lahi, pangkat, at iba pa 3 : 
a pagmumiini b kalinga 4: idea 5: 
balak. 

three (tri) png [Ing] : tatlo. 

throat (trowt) Ana png [/ng] : lala- 
unman. 

thrombosis (trom-bo-sis) png Med 
[Ing] : pamumuo ng dugo sa mga 
ugat o sa puso. 

throne (trown) png [/ng] : trono. 

through (tru) pnb [Ing] : mula sa 
isang dulo tungo sa kabila o mula sa 
isang gilid tungo sa kabila. 

through (tru) pnu [Ing] : sa pama¬ 
magitan ng. 

thrust (trast) pnd [ Ing] 1: itulak nang 
buong puwersa 2 : piliting tanggapin 
ang isang kalagayan, o katulad 3 : 
saksakin o tusukin ng patalim, tulad 
ng espada. 

thug (tag) png [Ing] : butangero. 

thulium (tubyum) png Kem [Ing] : 
bibihira at metalikong element, 
malambot, at pinilakan ang kulay 
(atomic number 69, symbol Tm). 

thumb (tamb) png [Ing] : hinlalaki 
ng kamay. 

thumbprint (tamb-print) png [Ing] : 
marka o tatak ng hinlalaki ng kamay, 
karaniwang ginagamit sa identipi- 
kasyon. 

thumbs up (tambs ap) png [Ing] \ 
kilos o anumang sitwasyon na kasiya- 
siya o binibig) an ng pagsang-ayon. 

thumbtack (tamb-tak) png [Ing] : 

uri ng pako na may malapaci na ulo 
at naitutusok sa pamamagitan ng 
hinlalaki : tAmtaks. 

thunder (tan-der) png [Ing] : kulog. 

thunderbolt (tan-der-bolt) png [Ing] : 
kidlat kasabay ng kulog. 

thunderstorm (tan-der-storm) png 
[Ing] : unos na may kasamang kulog 


Thurs 


889 


tibukhay 


at kidlat, at karaniwang may malakas 
na ulan. 

Thurs, daglat (ters) : pinaikling 

Thursday. 

Thursday (ters-dey) png [Ing] : Hu- 
webes : Thurs. 

thus (das) pub [Ing] 1: sa ganitong 
paraan; dahil dito 2: umaayon sa 3: 
bilang resulta nito. 

thwart (twart) pnd [Ing] 1: salungatin 
o hadlangan sa pagsasagawa ng isang 
layunin 2 : lituhin; biguin. 

thy (day) pnr, pnh [Ing] : paaring 
anyo ng thou, ginagamit bago ang 
isang pangngalan na nagsisimula sa 
katinig. 

Thyestes (tay-es-tis) png Mit [Ing 

Gri] : lalaking kapatid ni Atreus at 
ama ni Aegis thus. 

thyme (taym) png [Ing] : unanong 
palumpong (genus Thymus) na ma- 
bango ang dahon, at inaalagaan dahil 
ginagamit sa pagluluto. 

thymidine (tay-mi-dm) png BioK 
[Ing] : nucleoside ng thymine at 
deoxyribose na matatagpuan sa DNA. 

thymine (thay-min) png BioK [Ing] : 
kristalina, kulay puti, natutunaw sa 
tubig, C 5 H 6 N 2 0 2 , mula sa thymus 
DNA, pangunafiing ginagamit sa 
biochemical na pananaliksik. 

thymus (tay-mus) png Ana [Ing] : 
organ sa thorax ng mga vertebrate 
sa may ibabang bahagi ng leeg. 

thyro- (tav-ro) pnl [Ing] : pambuo ng 
pangngalan na nangangahulugang 

thyroid. 

thyroid (tay-royd) png [Ing] 1: Ana 
thyroid gland 2: Med katas mula sa 
thyroid gland at ginagamit na gamot 
sa goiter. 

thyroid (tay-royd) pnr [Ing] : hinggil 
sa thyroid gland o anumang saklaw 
na ugat, artery, at iba pa, sa rehiyon 
nito; hinggil sa pinakamalaking carti¬ 
lage ng larynx na binubuo ng lala- 
gukan ng lalaki. 

thyroid gland (tay-royd gland) png 
Ana [Ing] : glandula na binubuo ng 
dalawang pabilog na organ sa trachea 
at nakakabit sa larynx, at naglalabas 
ng hormone na kumokontrol sa bilis 
ng metabolismo at paglaki ng orga- 
nismo. 

thyroxine (tay-rok-sm) png BioK [Ing] 
1: pangunahing hormone na nali- 
likha sa pamamagitan ng thyroid gland, 
nagpapabilis ng metabolismo at nag- 
papabuti sa paglaki ng mga hayop 
2 : sa parmasyutika, gamit na gawa 


sa anyo ng compound na ito na mula 
sa mga hayop o pinagsama-sama, 
hinggil sa paggamot ng thyroid gland. 

Tl, symbol Kem [Ing] : thallium. 

ti png i tawag sa titik T. 

Ti, symbol (tf-ay) Kem [Ing] : titanium. 

tiara (ti-ya-ra) png [Ing] 1: palamuting 
banda o bigkis na may mga hiyas, 
isinusuot ng mga babae 2 : may tat- 
long susong korona ng Papa na isinu¬ 
suot sa ordinaryong araw 3: turban 
na isinusuot ng mga sinaunang hari 
ng Persiya var tiyara. 

thaw png 1: [HU Seb War] aglahi 2 2: 
[Seb] biro. 

tidciy png Zoo [Pan] : bayawak. 

ti-bS png\: pagputol sa puno ng saging 
para sa bunga nito 2 : pagtanggap ng 
malaking bayad, pabuya, o panalo. 

ti*b£*ad pnb [Bik] : marahil. 

ti‘b£*bal png 1: ang natira matapos 
ang ani ng mais 2 : tira-tirahan; bagay 
na walang halaga. 

ti*bad*b4d png: maling balita; sabi- 
sabi. 

ti*b£g png 1 : [Rap Tag] pagguho ng 
lupa o bato : ragbag 1 , bugwal, bung- 
kag, ludulud, tumpag 2 : pagsira o 
paggiba: ragbag 1 , bugwal., bungkag 
3: Tro dulang panrelihiyon nanaka- 
batay sa mga kuwento at alamat sa 
paghahanap ng krus na kinamatayan 
ni Hesus. 

ti*b£k png Med : mga biyak sa balat 
ng talampakan. 

ti*b£k"la png Zoo [HU] : tipaklong. 

t i"b6*law png Bot : nakalalasong yerba 
na ginagamit sa pangingisda. 

ti*bal*b£l pnr : mataba; luyloy ang 
taba. 

ti-babsik png: tilamsik ng mainit na 
baga o dupong. 

ti*bal*y£w png : balitang tunay. 

ti'b£*sang png [Bik] : pasilambang. 

ti*ba*tib png Med : bulutong. 

thbaw png: sinaunang seremonyang 
ginagawa sa ikatlong araw pagkaraang 
ilibing ang isang tao na namatay. 

ti-bciw png [Bik] : salok. 

t i • b £ •wa png Mus [Dum] : kolitong. 

thbay png 1: kalagayan o kalidad ng 
pagiging malakas o mapuwersa, tu- 
matagal sa bigat at dalas ng gamit: 
biskeg, ugon, strength 2 : kakayahang 
makatagal o makatiis sa sakit, dusa, 
pagod, at iba pa: strength 3: kahig- 
pitan o katigasan na di-nagbabago o 


di-sumusuko sa gitna ng presyon 4: 
aprobasyon; pagbibigav patunay 

Ti # b6t png : mabundok na bansa sa 
timog ng Asia; may pinakamataas 
na elebasyon sa buong mundo. 

Ti-be-tan png, pnr: hinggil sa Tibet, 
mga tao, at lengguwahe nito. 

t(b a hang png [Seb] : sabak 5 -pnd mag* 
tfb*hang, i*tib*hang. 

tib*h6ng png [ Seb] : banto. 

ti-bi png 1: kalagayan o kondisyon 
na mahirap ang pagtae : tegan 2 : 
tae na malaki at matigas. 

tibia (tib-ya) png [Ing] 1: An^panloob 
at karaniwang malaki sa dalawang 
buto na humahaba mula tuhod hang- 
gang bukong-bukong 2: tibiotarsus 
ng ibon 3: Zoo pang-apat na kasuka- 
suan sa bind ng kulisap, at iba pa, sa 
pagitan ng femur at tarsus. 

tibiotarsus (tf-bi-yo-tar-tus) png Zoo 
[ Ing] : pangunahing buto sa bind ng 
ibon na magkaayon sa tibia na nasa 
ibaba at dulong bahagi ng mga buto 
ng tarsus. 

tib-n^-lay png [ Tbo] : bahagi ng bahay 
na karaniwang tinutulugan ng mga 
dalaga, o ng una o paboritong asawa 
ng pinuno ng bahay. 

ti*bo png: matalim at matulis na organ 
ng ilang kulisap, gaya ng bubuyog o 
ilang uri ng isda, at ginagamit bilang 
proteksiyon. 

ti'bo a b6s pnr : lubos; puspos. 

ti-bod png [HU War] : banga. 

ti*b6k png 1: pin tig o galaw ng puso; 
pulso 2 : ang karaniwang may ritmong 
kontraksiyon ng puso, lalo na ng 
mga bentrikulo, kapag ang daloy ng 
dugo av papalabas dito Cf hfbok : 
GOTOK, parok. 


Thbodl png : pangkating etniko na 
karaniwang matatagpuan sa Kiamba, 
Maitum, at Surallah sa lalawigan ng 


South Cotabato rw'T’boli; Tag abb i. 


thbong png [Ilk] : yanig. 

ti'bong png: bitag o silo. 

ti'bong pnr: matarik; matayog. 

tkbong-bong png Mas [lb] : tongatong. 

ti-b6r png: gusing gawa sa China na 
ginagamit na lalagyan ng asukal, at 
iba pa. 

tib'tib png: taad. 

ti*bu a hos png : kabuuang haba ng 
troso, kawayan, tubo, at katulad s gi teba 

tbbu-ke! png [Pan] : buo ! . 

thbuk-hay png [War] i hindi pa naba- 
latang butil ng palay. 
















tibulon 


890 



tighim 


thbudon png [Ilk] : bukong itinatali 
nang dalawahan at isinasabit sa tikin. 

ti'bung png [Ifu] : banga na lalagyan 
ng alak. * ' 

ti’bu-ngan png Bot [Seb] : malatum- 
baga. 

o 

t i * b u • 6 k pnr [ Seb] : bud 1 . 

ti’buTin png [Esp tilburi] : magaang 
at may dalawang gulong na kaiwahe 
para sa dalawang tao : putsa. 

tib*ya*y6ng png Bot: kundol *wtub- 
yayong. 

tic png [Ing] : sa patolohiya, bigla, 
pasumpong-sumpong, at hindi masa- 
kit na kontraksiyon ng masel, karani- 
wan sa mukha. 

tick (tik) png [Ing] 1: Zoo [Ing] gara- 
pata 2 : tik. 

ticket (ti-ket) png [Ing] : tiket. 

tickle (ti-kel) png [Ing] : kiliti. 

tick-tack-toe (tik-tak-tow) png [Ing]: 
simple at pandalawahang laro, halin- 
hinang nagmamarka ng ekis ang isa 
kt bilog naman ang isa sa siyam na 
kompartment na binubuo ng dala¬ 
wang pares na pinagkrus na linya, at 
panalo ang unang makabuo ng tatlong 
marka sa isang hilera o diyagonal. 

tbda pnr [Ifu] : dilaw na sinulid. 

tidal (tay-dal) pnr [Ing] : hinggil sa 
laki at kati ng dagat. 

tidal wave (tay-dal weyv) png [Ing] : 

tsunami. 

tid*da png [Ilk] : tira u . 

tide (tayd) png [Ing] 1: pana-panahong 
pagtaas at pagbaba ng dagat dulot 
ng impluwensiya ng buwan at araw, 
at nagaganap bawat labindalawang 
oras; laki at kati ng dagat 2 : pagpasok 
at paglabas ng tubig dahil sa mga alon 
3 : anumang pagtaas at pagbaba. 

tidings (tay-dings) png [Ing] : balita; 
impormasyon. 

ti‘d6*ra png [Mrw] : larong sungka 
ng Maranaw sa sungkaan na may 16 
na regular na hukay. 

tid*tid png [Ilk] : sawali. 

ti’dung png Mns [Tua-Dus] : ritmo 
ng kulintang. 

tidy (tay-day) pnr [Ing] 1: malinis at 
maayos ang gamit, itsura, at iba pa 
2: organisado; sistematiko. 

tie (tay) png [Ing] 1 : kurbata 2: ko- 
neksiyon ng kamag-anakan, samahan, 
relasyon, negosyo, at iba pa, ng da- 
lawa o higit na tao, pangkat, bansa, 
at katulad. 


tie (tay) pnd [Ing] 1: gumawa ng tali 
o buhol, tulad sa sintas ng sapatos, 
ribbon, at katulad 2 : magpatas o 
magtabla, karaniwan sa paligsahan 
3 : pagsamahin sa pamamagitan ng 
sakramento ng kasal 4: higpitan; 
ilimita. 


tie-dye (tay-day) png [Ing] : pakamay 
na paraan ng paglikha ng mga padron 
sa tela, sa pamamagitan ng pagbuhol 
ng sinulid, at katulad, upang hindi 
makasipsip ng dye ang ibang bahagi 
ng tela : ikat. 

tiffany (ti-fa-m) png [Ing] 1: tela na 
manipis at may mga butas, tulad sa 
kulambo, dating gawa sa sutla, ngunit 
madalas ngayong gawa sa cotton at 
sintetikong himaymay. 

tig png [Mrw] : sabi. 

tig- (tig) pnl: ikinakabit sa bilang, na 
nagpapahayag kung ilan ang bilang 
o dami para sa isa sa bawat pangkat, 
hal tigalawa, tiglilima. 

tiga- (ti-ga) pnlKol\ taga 

tig-a pnr [War] : matigas. 

tbgab png [Kap ] : dighal. 

tfg-ab png [Ilk] : dighay. 

ti-gab png : varyant ng tik^b. 

tbgad png : tila bandehang lalagyan 
na gawa sa nilalang kawayan o vantok 
na isinasabit sa bubong upang di~ 
maabot ng daga o pusa ang mga 
pagkaing nakalagay dito. 

ti*ga*gal pnr 1: abala 1 2: di-mapalagay; 
balfsa. 


M*g^m pnr 1: tigang 2: sa katawan, 
payat o yayat. 

ti*g£ # man png [Seb War] : mohon; 
patuto 1 . 

ti*gam-ba*la png [5T] : timbang ng 
ginto na katumbas ng anim na butil 
ng mais. 


tig-an png [Ilk] : gamot na pinaghalo- 
halong ugat at alak, iniinom ng mga 
babaeng kapapanganak. 

tig-ang png [Hil] : saing 1 . 

ti*g^ng pnr : tuyong-tuyo; tuyo at 
matigas : igang, tigam. 

ti*g^S png\ : kalagayang hindi malam- 
bot, hindi nababaluktot, o hindi 
madaling madurog; pagiging solido 
at siksik : GAftf, sikkil, siyas 2: pagiging 
matatag o matibay 3: pagtayo ng 
uten; ereksiyon 4: kasutilan - pnd 
tu*mi a gis f ma-pa^ti-g^s -pnr ma* 
ti-g^s. 

trga m savi png Zoo [Mag] : langgam. 


ti*ga*tig png [Kap Tag] : balisang pa- 
kiramdam; nagambalang kalagayan 
ng isip. 

ti*gaw png Bot : halaman ( Callicarpa 
candicans) na biluhaba ang malalapad 
na dahong matulis ang gilid, kumpol- 
kumpol ang mga bulaklak, at mabilog 
ang bungang kulay lila, tumataas nang 
hanggang 4 m : anobflxng, tambul- 

BAS l, T V BONC i-DALAt'». 


ti*gaw png Bot : papalis. 

tig*ba*ba*gaw png Zoo [ST] : uri ng 
malaking kuwago. 

tig*b^*lang png Zoo : varyant ng tik- 
balang 

tig-bas png [Bik Seb War] : taga 1 . 


tig*baw png [ War] : tan \ bo. 

tig’ba*ya png Zoo [ Seb] : ibon (family 
Pycnonolidae) na dilaw ang balahibo 
at karaniwang lumalaki nang 

mm 


9 

tig-bi png Bot : damo ( Coix lachryma- 
jobi ) na magaspang, makapal, at 
nagsasanga ang katawang umaabot 
sa 1-2 m ang taas, may dahong maki- 
tid, pahaba, at matulis ang dulo, 
may bungang hugis itlog, makintab, 
at puti o itim ang kulay. 

tig*bin png Zoo : isang uri ng buwaya. 

tig*bi-tig*bi pnr : malalaking patak; 
butil-butil. 


tig - bu a h6l png : palaisipan sa mga 
walang kaayusang titik o bali-baligtad 
na kataga. 

tig*d& png [War] : pakyaw 1 . 

tig*da pnr : nakatiyad habang nagsa- 
sayaw. 

Tig*da # pa*ya png : isa sa mga pang- 
kating etniko ng mga Bagobo. 

tig-d^S png Med i nakahahawang sakit 
na dala ng isang uri ng mikrobyo, 
karaniwang lumilitaw sa kabataan, 
kakikitaan ng pamumutok ng balat, 
mataas na lagnat, sipon, at iba pa : 

TIPDAS. 


tlg a d^y png : balyang gawa sa kahoy. 

tiger (tay-ger) png Zoo [Ing] : tigre. 

tig*ha*ba pnr: obalado 1 . 

tig*ha*bol pnr : dumarating matapos 
ang nakaugalian o nakatakdang oras; 
huli. 

tig a haw png 1: paghupa; pagbawa 2: 
paggaling mula sa karamdaman; 
pagginhawa mula sa kahirapan. 

tig*him png: marahang pag-ubo para 
maalis ang bara sa lalamunan o para 
makatawag ng pansin var tikhim. 


tighfman 


891 


tikbalang 


tig*hhman png Zoo : napakaliit na 
uod na nagdudulot ng pananakit ng 
lalamunan kapag nakain. 

tig a hok png [Hil\ : varyant ng taghok. 

tig*h6ng png [Seb] : ban to. 

tig-h6y png : paghupa o pagtigil ng 
hangin o ulan. 

tight (tayt) pnr [Ing ] 1: mahigpit, ka- 
raniwan sa kasuotan, paghawak, at 
iba pa 2: kuripot; maramot 3: halos 
pantay ang laban. 

tights (tayts) png [Ing] : manipis at 
mahigpit na kasuotan, at karaniwang 
ginagamit ng akrobat, gymnast, 
mananayaw, at iba pa. 

thgi png 1: Bot [Iba] buntot-tigre 2: 
Zoo [Seb] ahas na hindi makamandag 
ang tuklaw 3: Zoo dumpilas. 

ti a gl png: pagtiyak sa temperatura ng 
likido sa pamamagitan ng pagsawsaw 
ng daliri o kamay. 

ti-gfb pnr : punong-puno; lip os. 

ti a gi a dig png Kol : taghiyawat. 

thgi I png 1: pansamantala o lubos na 
paghinto 2: di-pagtuloy sa anumang 
ginagawa. 

tbgil-pu*tu*kan png[tigil-putok+an] : 
kasunduang itigil ang labanan nang 
pansamantala: ceasefire, armistisyo. 

thgis png [Bik Hil Kap Seb Tag War] : 
pagsasalin o pagbuhos ng tubig, at 
katulad : bales 2 , bobod, igis - pnd 

mag-tbgis, tu a mhgis, bthgis. 

ti-gl-ti png Zoo : maliit na kanduli. 

tig-kal png 1: pag-aalis ng kopra sa 
bao matapos pausukan : tukal - pnd 

mag‘tig‘kdl, tig-ka-lin, i a tig a k£l, 
i-pa-tig-kdl 2: isang buong piraso 
ng nanigas o tigang na lupa var 
tingkal. 

tig-kal png : kimpal. 

tig-kd-lan png: hugis kutsaranggamit 
sa pag-aalis ng kopra sa bao. 

tig*ka*ld png Zoo : uri ng ibong pang- 
gabi. 

tig-ma png [ Seb] : sa sinaunang lipu- 
nang Bisaya, unang karanasan ng 
isang kabataan sa digmaan o sa paki- 
kipagtalik C/tiklad. 

tig*m^k pnr 1: babad 2: basang-basa : 

HUMOY, LOMES, PIGTA, SIMP, TALMAK, 
TUMOG. 

tig-ma*ma-n6k png Mit : ibon na ma- 
hiwaga ang awit : tigmamanukin. 

tig*ma*ma*nu*kin png Mit : tigma- 
manok. 

tig a ma a t6 png Med : sakft sa mata. 

tig*md png Lit [Seb] : bugtong. 


tig a mok png [Bik] : lagok - pnd tu a 

mfg-mok, tig-mu-kin, i-pa-tig-mok. 

tig-nds pnr: lusaw; tunaw mrtugnas. 

tbg6 png f War] : hula. 

thgo png Zoo [War] 1: duhol 2: kala- 
bukab. 

ti-gok png 1: paggalaw ng kalamnan 
ng lalamunan, lalo na sa paglunok 
ng anumang malaking isinubo 2 : 
tunog na nalilikha nito Cf lagok, 

lunok - pnd tu*mi*g6k t ti*gu a kin f 
i a pa a ti a g6k. 

ti a gom png [S^] 1: tipon; pagtitipon 
2 : pulong. 

tig on (tay-gon) png Zoo [Ing] : supling 
ng tigre o leona. 

tig-pa-ka-ta-wa png [Seb] : payaso. 

tig*p&S./mr: tagpas. 

tig-pa-sin png Lit Mus [ST] : awit sa 
pagsagwan. 

tig-pdw png 1: panghuli ng alimango, 
at katulad 2: bangungot. 

tig-pis pnr : pinanipis. 

tig a po png: tudlaan; puntiryahan. 

tig a p6^^tig a pu a in, i a tig*po [ Bik] : 

mabali; baliin. 

tig a r e-png Zoo [Esp] : malaking hayop 
{Panthera tigris) na karniboro, may 
mga guhit ang balat, at kahawig ng 
pusa : tiger. 

tigress (tay-gres) png Zoo [Ing] 1: 
babaeng tigre 2 : babaeng mabagsik. 

Tigris (tfg-ris) png [Ing] : ilog na timog- 
kanlurang Asia, dumadaloy sa timog- 
" silangan ng Turkey at dumudugtong 
sa Euphrates. 

tfg a SO png Zoo [Seb] : turtury 7 ok. 

tig-tfg png : alog ng sasakyan. 

ti-gu-lang png [S^] 1: ganap na ang 
paglaki o pagkabuo : mature 2 : tao 
na nasa hustong gulang : adult. 

ti a gum-ti a gum/wgZi/ [Tau] : bugtong. 

ti a gu a ti*g6 png Lit [War] : bugtong. 

tig*wa a tf png Zoo [Seb] : pipit mana- 
nahi. 

ti a ha png [WarEsp teja] : tisa. 

ti-h^ng pnr : hiklat. 

ti a ha a y& png [Bik Tag] 1: a paghigang 
nakalapat ang likod sa rabaw ng hini- 
higaan b anumang bagay na nasa 
katulad na kalagayan : hayang, talin- 
data, tirakyang 2: sa kara-krus, tao. 

ti a ha a yS png : tao 2 . 

ti a hik png [Seb] : kuripot. 

ti-hii png : sakit o dusa. 


ti a hfnj&nrfmag-ti'hm, tu a mi a hin [HU]: 
tivad. 

j 

tf a hi-t( a hi png [Igo] : sitron. 

t\*hb png [Tsi] : bara ng ginto o pilak. 

ti a h6d png : pagpipilibustero. 

tf-i png Zoo [Ilk] : langaray-pako. 

ti a il png Ana [Hil Seb War] : paa 1 . 

ti a im pnr \ : nakaimpit ang labi, ngipin, 
o bagang sa pagpipigil o pagtitimpi 
ng galit o sakft 2: tigmak 3: [ Tsi] 
pinasingawan : tim. 

thin pnr: nakadiin ang paa at kamay 
sa pagtayo. 

ti a ln-ti*in png: tikin na pansuhay sa 
mga katig ng bangka. 

ti a is png: pagbata o pagdanas ng sakft, 
hirap, o pasakit. 

tik png [Ing tick] : marahan at paulit- 
ulit na kaltis ng relo o orasan. 

ti a ka png : matapat na balak o deter- 
minasyon sa paggawa ng isang bagay. 

ti a k& png Zoo [Kap Tag] : ilahas na 
ibong may mahahabang bind at leeg, 
at may mahabang tuwid na tuka : 

TINGGAW. 

ti a ka png: pag-ika. 

ti*kab pnr : mahinang paghingal ng 
isang malapit nang mamatay mrtigab. 

ti a kad pnd mag a tf a kad, tu a mi a kad 

[Kap] : tumiyad. 

ti'kag png [Ilk] : tagtuyot. 

ti a k^l png : kapaguran dahil sa labis 
na paglalakad o pagkilos. 

ti'kcim png [.ST] : digma. 

ti a k^ng png : paglipas ng sigla; pang- 
hihinawa. 

ti a k6ng pnd [ War] : galing. 

ti a k^p png 1: naghihingalong galaw 
ng mamamatay nang isda na nasa 
tubig 2: andap ng liwanag ng ilaw o 
kandila. 

ti a ka a p6 pnr [Bik] : gahol. 

trkas png 1: paraan ng pagdadak' 
ng sarili: bearing 1 2: [Gui-Bag] anklet 
na gawa sa manipis na baging 3: Bot 
halamang-ugat ( Ganna indica) na may 
risomang ginagamit na pampaihi at 
pampabawa sa balinguyngoy. 

ti a ka*tik pnr : mahina ngunit tuloy- 
tuloy na ulan. 

J 

ti a ka a ya pnr: dahan-dahang gumaling 
mula sa sakft o karamdaman t kom- 

B ALT SENTE. 

tik a b^ a lang png Mit [.ST] : nilalang 
na anyong tao ang katawan at mga 
kamay ngunit may ulong kahawig 
ng kabayo at may mahahabang binti 

















tikbaway 


892 


til-ay 


at hita var tigbalang Cf kapre : agba, 

BAVVO, DUGANG 1 . 

tik*i?£"way png Lit Mus [Ilk] : kantang 
paulit-ulit habang nagbabayo ng 
pa! ay. 

tik'di png [ Kap ] : gara; gayak. 
t i k ° d 6 /mg [ Kap] ; tayo - pnd tu'fnik* 

do, i*tik*d6. 

thkel png [Pan] : sakal -pnd thkedfn, 

mati-kel. 

tbket [/ng 1: limbag na 

piraso ng papel o kard na nagpapa- 
hintulot sa pagpasok, pagbahagi, 
paglalakbay sa pamamagitan ng sa- 
sakyan, at paggamit ng pampublikong 
pasilidad : ticket 2 : opisyal na pau- 
nawa sa paglabag ng batas trapiko, 
at katulad : ticket. 

ti-key png [Pan] : ikli 1 . 

tik-ho png Med : ubo ng isang may 
sakit na tisis. 

ti - ks png Zoo [Hil Seb] : butiki. 

ti-kim png 1: pagtiyak ng lasa ng anu- 
mang pagkain : nAmit 1 , raman, taway, 
takman, tii Aw 2: pagsubok sa gawain : 

NAMIT 1 , RAMAN, TAWAY, TAKMAN, THAW - 

/my/tu-mi-kim, i-ti-kim, tik*m£n. 

ti-ki'n png 1: mahabang kawayan o 
anumang katulad na ginagamit sa 
pagbubunsod ng bangka mula sa 
mababaw na bahagi ng tubigan - 

/mdmag-ti-kin, i-ti-km, i*pan*ti-kin 
2: mahabang kahoy na panungkit 

ngpmtas ~/mrfti # ki*nin, i-pan-tidcm. 

ticking png [Ifu] : kabaong. 

ti’kfs pnr : sadya; sinadya. 

tf-ki-thki png Med. : katas mula sa darak 
ng palay; sustansiyang nakukuha sa 
pinawa at gamot sa beriberi. 

ti’kiw png Bot : bangkuwang. 

tikdc&d png [S<?A] : sa sinaunang lipu- 
nang Bisaya, unang tagumpay sa 
pag-ibig o digmaan Cf tigma. 

tIk*lap pnr : tanggal sa pagkakadikit; 
bakbak: tuklap. 

tikddy pnd tu’mikd£y, tikda-yin : 

humakbang sa magkakahiwalay na 
bato kung tumatawid sa putikan o 
matubig na daan. 

tikdmg png : ibon ( Rallu mirifucus ) 
na may maikling pakpak, manipis 
na kata wan, mahabang bind, at ma- 
hahabang daliri sa paa. 

tikd IS png [Kap Pan Tag] : basket na 
malaki ang bibig, maluwang ang 
pagkalala, at may pares na taingang 
hawakan. 

tikdop pnr : nakatupi. 


tik*lu*h6d png: nakaluhod napakiki- 
usap na mapatawad o makahingi ng 
pabor. 

tik*lu*pang-tu*hod png Ana [tiklupan+ 
ng+tuhod] : alak-alakan. 

tik a mS png 1: kasunduan; sabwatan 
2 : dpanan; kasunduang magkita. 

tik’m&n pnd : tinipil na anyo ng ti¬ 
ki man. 

tik'md pnd ma a tik*m6, ma*pa*tik*md: 

matangkab. 

ti*kd png [War] : maliit na palayok. 

ti*k6d png 1: ika; ikod 2: Ana [Seb 
War] sakong. 

ti‘k6'len png [Mrw] : balumbalunan. 

ti*k6m pnr : nakasara, gaya ng naka- 
sarang bibig o bulaklak var ikom. 

tf'kop png 1: ang hanggahan o labas 
na rabaw ng isang pigura o espasyo; 
paligid o palibot : ukos 2 , likmu.t, 
liktob 2 : ang sukat nito : ukos 2 , 

LIKMUT, LIKTOB. 

tbkoy png [Tsi] : kakaning gawa sa 
malagkit na bigas, at bilog, parisukat, 
o parihaba ang hugis, karaniwang 
inihahanda sa Bagong Taon ng mga 
Tsino. 

tik-tak png : tunog ng orasan. 

tik*tik png 1: tik-tak 2: tao na sumu- 
subaybay sa ginagawa ng iba : espiya, 

PAKAWALA 2 , SLEUTH, SNOOPER, SPY 3: 

tao, karaniwang pulis, na nag-iimbes- 
tiga sa mga naganap na krimen, 
kumukuha ng mga impormasyon, at 
iba pa •: detective 4: [Kap Tag] pag- 
kaubos hanggang sa huling patak; 
pagkatuyo 5: Zoo [HU Tag War] uri 
ng ibon na sinasabing ang huni ay 
nagbabadya o nagpapahiwatig na 
may aswang sa paligid. 

tik*ti*kd png Zoo : lalaking pugo. 

thkud'trkud png Ana [Tau] : sakong. 

ti'kul png [Kap] : hingkod. 

tik*w£s pnr 1: nakataas ang isang dulo 
ng bagay na mahaba 2: mababa ang 
gawing likod, gaya ng karitela dahil 
sa bigat ng karga - pnd mag'tik*wd$, 
tu*mik*w^s, i*tik*w^s. 

tik-wi png Zoo : ibong tila falcon. 

ti # 4 png [Pan] : kasinungalingan. 

ti*l£ png [Kap Tag] : pagtigil ng ulan. 

tHa pnb , pnu : magkaroon ng anyo o 
mukha sang-ayon sa dngin o tantiya: 

ANIMO, PARANG, WARI. 

ti-lab'Sik png : tilamsik. 

tMad png [ Tag War] : piraso o pagpi- 
raso ng kahoy, lalo na upang gawing 
panggatong. 


ti*l£d png : itso. 

% 

ti*la-dus-d6s png : dahilig. 

ti*lag*p^k png : bigla at matunog na 
pagbagsak o pagkahulog sa sahig. 

trlak png [Kap] 1 : duwak; napigil na 
pagduwal o pagsuka 2 : dahak. 

ti"lak*b6 png : taas ng tfra o hagis. 

tMam png [ Tbo ] : unan. 

ti*lam*sik png [Kap Tag] 1: paglipad 
o pagkalat ng likido : alyabo 8 2 : ma¬ 
liit at nagbabagang matter, lalo na 
ang nalilikha ng apoy. 

tidarvdang png : lumilipad na pira- 
pirasong bagay; biglang pagkalat ng 
anumang durog-durog, dulot ng 
pagsabog. 

ti-larvddy png : bulwak ng tubig pa- 
taas. 

ti-lang da-ko png Zoo [Seb] : panga- 
lawa sa pinakamalaking uri ng shell 
o taklobo ( Tridacna derasa) na may 
puti, makapal, mabigat, at napaka- 
kinis na balat. 

tida-6 png Ana [Kap Pan Tag] : naka- 
usling laman na nakabitin sa ngala- 
ngala sa dulong likod ng dila Cf 

TONSIL. 

ti*l6*ok png : malakas na huni ng 
manok. 

tfdap png MU : pangkat na binubuo 
ng pito o higit pang sundalo sa isang 
hanay : eskuwadra 1 , iskuwad, squad. 

tid4p*ya png Zoo : isdang tabang o 
alat ( Scomberoides commersonianus) 
na lumaiaki nang hanggang 20.32 sm 
at may malalapad na kaliskis. 

tid &r png [Ilk] : katutubong habihan. 

tida*r6y png : biglang bulwak ng 
likido, mababa kaysa tilandoy ngunit 
malayo ang naaabot. 

tfdas png Zoo : malasutlang kaha na 
niluluklukan ng larvae ng ilang 
kulisap bilang kublihan sa panahon 
ng pagiging pupa : bater, cocoon, 

IGGES 2 , TIL-AS. 

tfl-as png Zoo [HU Seb] : tilas. 

tida-sit'ha png [57] : tatsulok. 

tida*s6k png Med : isang uri ng pag- 
tatae. 

tfdaw png [HU] : ato. 

ti-l6w/?n<iti*la*wdn t tu*mid£w [HU 

Seb War] 1: tikman o tumikim 2: su- 
bukan. 

tf*lay png : kaunting paso o banli. 

tid6y png Zoo [Pan] : bayawak. 

til-^y/mdmag-til-^y, tu-mil-4y [Ilk ]: 

magtiyad; tumiyad. 




893 


timer 


tilayong 


ti*Ia*y6ng png [ Bil ] : tansong sintu- 
ron na tila kadena at may ikinakabit 
na kuliling. 

tfl'bak png [Ilk] : balat o pinagbalatan. 

tfl-de png [ Esp ] : markang idinadag- 
dag sa itaas ng titik upang ipakita 
ang bigkas, hal Cf tuldik. 

tile (tayl) png [ Ing ] 1: manipis na 
piraso ng konkreto o nilutong luad, 
at iba pa, karaniwang ginagamit na 
pambubong o pansahig : tisA 2: ka- 
tulad na piraso na madulas o makin- 
tab, karaniwang ginagamit na pan- 
dingding, pansahig, at iba pa : bal- 
dosa 3: piyesa sa madyong. 

til'hdk png 1: tunog ng pagkahirin o 
pagkabulon 2: sinok iwtalhak. 

tMi png [Ifu] : puke. 

tidt png [Hil Kap Tag] : malakas, ma¬ 
ting at nakakabinging sigaw o tunog : 

SCREAM. 

tMi /mdmag*pa*na*tMi, pa*na*ti*lf* 

bin, mama*tMi: mamalagi sa isang 
katayuan o pook. 

ti*lf pnd tu*mi*lf, ma*ti*li*han : mati- 
gilan; mapatigil dahil sa pagkamangha. 

ti-lin png Ana : maliit, sensitibo, at 
tumatayong organ sa itaas ng dulo 
ng panlabas na puke ng babae : cli¬ 
toris, GETEK, MUTING, TINGGIL. 

ti-lis png [ Ilk Kap] : ipot. 

till (til) png [Ing] : kaha ng tindahan 
o bangko, lalo na ang kasangkapang 
nagtatala ng halaga sa bawat binili. 

till (til) pnd [Ing] : pagbungkal o pag- 
linang ng lupa. 

til*m6n png [Ilk] : lunok. 

tMok png [Bik] : sakal. 

ti*l6k png [Bik] : bigti. 

tMos png : dulong matalim ng kara- 
yom, kahoy, metal, at iba pa. 

tilt pnd [ Ing] 1: itikwas 2: makipag- 
paligsahan. 

til-til png 1: paraan ng paunti-unting 
pagkain dahil sa kakulangan ng gana 
2: paghipo nang marahan at paulit- 
ulit sa pamamagitan ng dulo ng dal irk 
patpat, at iba pa Cf dildil, dutdot. 

tidu*nas pngHeo [Kap] : bangin. 

til*ya*d6*ra png : varyant ng trilya- 

dora. 

tim png [Tsi] : tifm 3 . 

ti*m6g*na png [Tau] : pasimula. 

ti*m£k png : pinak. 

tbmcim /wdma-ti-mam, i*ti*m£m [Ilk]; 
tangkab. 

trman png [Kap] : ngiti. 


thmang png [Seb] : sabad - pnd mag* 
tf-mang, tu*mi'*mang. 

ti*mang pnri tanga. 

ti*mang*hu*ri png [War] : bunso. 

ti*ma*w& png 1 : Pol a sa sinaunang 
lipunang Tagalog at Bisaya, tao na 
kabilang sa uring malaya b tao na 
nahango mula sa pagkaalipin var 
timagwa 2: sa makabagong gamit, 
tao na patay-gutom. 

ti-ma-wa pnri : alipin, dukha; mahirap 
2: matakaw. 


ti*m^*won png [Ifu] : uri ng pal ay. 

ti*ma*y6k png: pinagngataan. 

tim*bS png : bilog at bukas na sisid- 
lang yari sa metal o plastik, may bit- 
bitan, at ginagamit na lalagyan ng 
likido Cf balde : rail. 

tim*ba*ba*ldk png Zoo [Kap Tag] : 
tila butiking reptil na higit na maliit 
kaysa iguana : basakay 2 , halo. 

tim*bak*w£s png [Seb] : balikwas. 

tirrvb£l png Mus : tambol na binubuo 
ng isang hungkag na tanso at perga- 
minong ibabaw na maaaring higpitan 
o luwangan upang baguhin ang 
tunog I KETTLEDRUM. 

tim*bang png : katuwang ng paran- 
kuton sa pangangasiwa sa mga pama- 
yanan ng Sulod. 


tim*b£ng png 1 : sukat ng gaan o bigat 
ng isang bagay : weight 2: pagiging 
pantay sa bigat, laki, o itsura. 

tim*bd*ngan png 1 : instrumentong 

pansukat ng bigat 2: Bot altan. 

! «• *• 

tim*b6ng-tim*b^*ngan png Bot [tim- 

bang-timbang+an] : altan. 


tim*b^*nin png 1 : mababang tapakan 
ng paa 2: napakababang bangkito. 

tinvbciw png 1: ang idinadagdag sa 
kabilang dulo upang bumalanse ang 
eskala : pantimbang 2: ang idinagdag 
na apaw sa labi ng sisidlan. 

tim*ber png [Ing] 1 : pook na makahoy 
2 : kahoy na karaniwang ginagamit 
sa karpinteriya Cf tabla : troso. 

tirrvberddind png [Ing] : gubat na 
sagana sa mga punongkahoy na nag- 
dudulot ng mga kahoy pangkarpin- 
teriva. 


tim*bi png [War] : mimting bato; graba. 

tim*b6g png 1 : tilamsik ng tubig gawa 
ng kamav at paa habang lumalangoy 
2: pabrika ng tayom 3: Kol pagka- 
dakip. 

tim*b6k png ; hungkag na kahoy na 
ibinabaon sa imbak na bigas upang 
sumingaw ang init. 


tim*b6l pnri nakalutang. 

tim*b6n png : bunton. 

tim*b6s pnr : magalang. 

timbre (tim-ber) png Mus [Ing] : na- 
tatanging katangian ng isang tunog 
o tinig. 

tim*bre png [Esp] 1 : selvo 2: bo ton. 

Tfm*buk*tu png [Ing] : bayan sa sentro 
ng Mali sa kanlurang Africa. 

t i m * bu * la n png [ timbol+an] i anumang 
makakapitan upang lumutang. 

tim*bu*w^ng pnr : matumba nang 
patihaya, padipa, at pabukaka. 

time (taym) png [Ing] 1 : panahon 2: 
oras. 

time bomb (taym bam) png [Ing\ 1 : 
bomba na sumasabog ayon sa itinak- 
dang oras 2 : anumang sitwasyon o 
kondisyong may ganitong mekanismo. 

timecard (taym-kard) png [ Ing] : 
kard na ginagamit sa pagtatala ng oras 
ng pagdating at pag-alis ng isang 
empleado mula sa opisina. 

time deposit (taym de-po-sit) png 
[Ing] : deposito na maaaring makuha 
pagkaraan ng panahong napagkasun- 
duan o alinsunod lamang sa pabatid 
ng bangko. 

ti*mek png [Ilk] : huni o boses. 

timekeeper (taym-ki-per) png [Ing] : 
tagatala ng oras, lalo na sa empleo 
o isports. 

tf*mel png Zoo [Pan] : pulgas. 

timeless (taym-les) pnr [Ing] 1 : walang 
Simula at wakas; walang hanggan 2: 
walang pagtukoy sa isang tiyak na 
panahon. 

time limit (taym li-mit) png [Ing] : 
panahong itinakda na inaasahang 
matapos ang isang gawain. 

timely (taym-li) pnr [Ing] : napapa- 

nahon; nasa tamang oras. 

♦ 

time-out (taym-awt) png [Ing] 1 : a- 
nandaliang pagtigil sa gawain 2: hp 
panandaliang paggambala sa regulai 
na oras ng paglalaro para makapag- 
pahinga o makapag-usap ang mga 
manlalaro : topo. 

timepiece (taym-pis) png [Ing] : apa- 
rato sa pag-alam at pagtatala ng oras. 

timer (tay-mer) png [Ing] 1: tao o 
bagay na nagsasabi o nagtatala ng 
oras 2: mekanismong automatiko 
sa pagpapagana ng isang aparato o 
kasangkapan na itinakdang gumana 
sa isang tiyak na oras 3: aparato sa 
pag-alam ng oras na lumampas sa 
itinakdang panahon. 














timesis 


894 


tinalokatikan 


tf’me'sfs png Gra [ Ing] : paghahati o 
paghihiwalay sa mga bahagi ng tam- 
balang salita sa pamamagitan ng 
salita o mga salita, hal be thou ware = 
beware. 

timetable (taym-tey-bol) p?ig [Ing] 1 : 
talahanayan ng iskedyul na nagpa- 
pakita ng mga oras ng pagdating at 
pag-alis ng mga tren, eroplano, at 
iba pa 2 : anumang iskedyul o piano 
na nagtatakda ng mga gawain o pang- 
yayar i. 

time zone (taym zown) png [Ing] : isa 
sa dalawampu’t apat na rehiyon o 
dibisyon ng globo, halos sumasabay 
sa mga meridyan sa sunod-sunod na 
mga oras mula sa obserbatoryo ng 
Greenwich, England. 

tumid png [ Ifu\ : bibig. 

tumid jfrrodi'tf'mid, tumudan, ma a tu 

mid [Kap] : idiin; diinan. 

tumid pnr [Ing] : matatakutin; mahina 
ang loob. 

tumig png : pagiging umido. 
tumik png : matulaing pagtipil sa 

tahimik. 

timing (taymiing) png [Ing] 1 : tamang 
tiyempo sa isang pagkakataon o ga¬ 
wain upang makamit ang pinakama- 
gandang resulta 2: pamamaraan ng 

pag-obserba o pagtala ng oras na 
lumampas sa itinakdang oras sa pa- 
ligsahan, proseso, at iba pa 3: Tro 
pagsasama-sama ng iba’t ibang bahagi 
ng produksiyon para sa magandang 
epekto ng pagtatanghal. 

tumo png [Ilk] : sagunson 1 . 

ti-mo pnd mag-ti-mo, uthmd [War] : 
sumubo; isubo. 

tumo pnr 1 : abot hanggang ilalim 2: 
malalim ang tagos o baon. 

timocracy (tumo-kra-si) png [Ing] 

1: uri ng pamahalaan na pag-ibig sa 
dangal ang pangunahing sirnulain 
2 : uri ng pamahalaan na kinakaila- 
ngang may ari-arian ang sinumang 
magnais maging pinuno. 

tumog png 1 : direksiyon sa kaliwa ng 
isang tao na nakaharap sa lubugan 
ng araw 2: rehiyon o distrito sa direk- 
siyong ito Cf hilagA : south, sur. 

Tumog A a me # ri a ka png : Latin Ame¬ 
rica. 


turnon png [ Esp ] 1 s isang malapad, 
sapad, at naigagalaw na piraso ng 
kahoy o metal na idinudugtong sa 
popa ng bangka o barko, at ginaga- 
mit na patnubay : rudder. ugit 2 : 
gabay ng araro: rudder, ugit. 


ti a mo a nel png [Esp] : tagaugit: timo- 
nero . 

ti a mo a n6 a ro png [Esp] : tagaugit. 

Tumor png [Ing] : pinakamalaking 
pulo sa timog ng kapuluang Malay. 

tumos^ndmag-tumos, utumos [Bik 
War] : itago, magtago; iligpit. 

11 m -OS pnr: lan tay. 

Tumo # t6*o png [Esp] : Timothy. 

Timothy (ti-mo-ti) png [Ing] 1 : isa sa 
mga disipulo at kasama ni San Pablo: 
Timoteo 2: sa Bibliya, alinman sa 
dalawang aklat sa Bagong Tipan, mga 
sulat ni San Pablo sa pangangalaga 
ng bagong Simbahan : Timoteo. 

tim-pag png [War] : guho. 

tim-pal png : di-tahasang pahayag; 
parinig. 

tim-padak png: paglalaban sa husay, 
ganda, o iba pang katangian ng da- 
lawa o mahigit pang kalahok para sa.. 
isang gantimpala : contest, kompe- 

TENSIYA 1 , KOMPETISYON 2 , KONTEST, LIG- 
LIGAN, PALIGSAHAN. 

tim a pdng png: sakang. 

tfm*pa*ni png Mus [Ing] : set ng mga 
tambol na tila takoreng nakabaligtad, 
karaniwang ginagamit sa orkestra o 
banda. 

tim*pa*no png [Esp] 1: sa paglilimbag, 
kasangkapan na ginagamit sa pagpa- 
pantay ng presyon sa pagitan ng plate, 
at iba pa, sa pilyegong pinaglilimba- 
gan 2: a Ana ang gitnang tainga b 
Zoo lamad na tumatakip sa organ ng 
pandinig sa binti ng isang kulisap. 

tim*pi png 1: pagpipigil sa sarili 2: 
pagpipigil sa emosyon, lunggati, at 
iba pa : pagpugong, pangitepel, parbeng. 

tim*pla png [Esp templar] : halo ng 
mga sangkap, gaya sa pagluluto. 

tim-pla-do pnr [Esp templado] : tama 
o katamtaman ang timpla. 

tim*pla*d6r png [Esp templador] : taga- 
timpla. 

tirrupu png [Kap] : talungko. 

tinvpiuho pnr: nakatingkayad; naka- 
lupagi. 

tinvpiuyog png [Ilk] 1: samahan; 
kapisanan 2 : pagkakaisa. 

tim-sfm png 1: 5o^damong tumutubo 
sa mababaw ng tubigan, may taas na 
hanggang 1 m at naigagamot sa sakit 
sa bato 2: [ Tsi] mitsa ng ilawang de- 
langis na nakukuha sa ubod ng bule. 

tinvtfm png 1: kakayahang magbata 
ng hi rap at magtimpi ng silakbo ng 


damdamin 2 : pagkain nang kaunti; 
pagtikim. 

tim-tuman png [Mno] : putat. 

tumun png [Tbo] : pipino. 

ti*mu*way [Mag] : piniling pinuno 
o nakatatanda. 

tim a yds png 1 : pagiging tunay at 
dalisay ng pag-ibig, paggalang, o 
katapatan 2 : Bot butil ng palay na 
walang ipa. 

tin png [Ing]. 1: Rem metalikong ele¬ 
ment na tila pilak ang kulay at kintab 
nito, karaniwang ginagamit sa pag- 
tutubog at paggawa ng mga alloy 
(atomic number 50, symbol Sn) 2: 
lata; anumang sisidlang gawa sa ele¬ 
ment na ito. 


ti a n& png 1 : [HU Seb Tag Tsi] kulay na 
nalilikha sa isang bagay sa pamama¬ 
gitan ng pagtigmak nito sa pangkulay 
2 : anumang substance na ginagamit 
sa pagkukulay ng tela, buhok, at iba 
pa : daha, dye 3: Bot f Bik HU Seb Tag] 
dampol. 


tuncubal png : inasnang sardinas o 
paraan ng pag-aasin sa sardinas upang 
hindi mabulok. 


ti a na a ba a ngay png [Seb t+in+abang+ay] : 

bayanihan. 

ti*nab a ba-tab a bad png Sin [Kal] : 

disenyong ahas ng plauta. 

tunag^n^tu-munag, i-tunag, ti a na a 

gin : gumalaw; ilipat ng kinalalagyan 
Cf di-matinag. 

ti*nag a bcik png [57] : tinapay na gawa 
sa bigas. 

ti a na a ha png [Esp 
banga Cf tapayAn. 

ti a na*h6 a ro png [Esp tmajero] : taga- 
gawa o tagabenta ng mga banga. 

ti a na a hon png [Esp tinajon] : malaking 
tangkeng yari sa luad; napakalaking 
banga. 

ti a n^ a i png Ana [HU Mno Seb War] : 
bituka. 


tinaja] : malaking 


ti a na a jiing png[Bil] : telang tinina. 
ti*nak a lob png : isang pares ng panotsa: 

PALINANG. 

ti a na a lak png [Tbo] : abakang tinina 
sa pamamaraang ikat, may kompli- 
kadong kombinasyon ng mga kulay. 

ti a na a li png [Kal] : uri ng baluktot na 
tansong hikaw na may palamuti. 

ti a na a li png : tandang na pansabong : 

LALONG, SASABUNGIN, SUNOY. 

ti a na a lo a ka a ti a kan png Mus [Tng] : 
pangkat ng tatlong gangsa at isang 
tambol. 







tinama 


895 


tingkuba 


ti*na a m& pnr: inimbak sa asin : buro. 

tbna-mis png : unang tuba. 

* 

ti*nam*pa*ya*k6n png : sakwa ng 
saging. 

ti a n6*ngad png [Bik] : matandang 
may magandang hugis ng ulo dahil 
sa tangad. 

ti*nang-ku-!6 png [Bag] : telangpang- 
kasuotan na gawa sa cotton at tinina 
sa pamamaraang pelangi. 

ti*na*p£ png: pinausukang isda o pa- 
raan ng pagpapausok sa isda upang 
hindi masira. 

ti-nd-pay png : pagkaing gawa sa arina 
o giniling na butil na hinalo sa tubig, 
gatas, at iba pang sangkap, karani- 
wang minamasa at hinuhumo : bread, 
pan 1 . 

ti*n£*sa png [ Esp tenaza] : sipit. 

ti*na-ti*n6*an pngBot : anyil. 

trnaw png : linaw ng likido pagbaba 
ng mga latak o dumi. 

tbndw pnr : nakaupo sa sahig, damo, 
at iba pa. 

tin can (tin kan) png [ Big] : lata. 

tincture (tingk-tyur) png [Ing] : tin- 
tura. 

tin*dd png [Esp tienda ] : mga bagay 
na binili at ipinagbibili Cf kaiakal : 

BALIGYA, PANINDA 2 . 

tfrvdag png [Kap] : alinagnag. 

tin*d£g png 1: ningning ng tilamsik 
ng tubig sa dilim 2 : karne o isdang 
nasa tuhugan. 

tin*d£*han png [Esp tienda + Tag han] : 
gusali o silid para sa pagtitinda : apAr, 
store. 

tin*dak png [Bik HU Seb War ] : sipa. 

tin*d£k png: pagsikad pabalik kapag 
binitiwan, gaya ng ispring, lastiko, at 
katulad. 

tin*da*l6 png Bot : punongkahoy 
(Ephema rhomboidea) , tumataas nang 
hanggang 25 m, may mal.utong na 
kahoy ngunit matibay at madaling 
mapakintab, karaniwang garni t sa pag- 
gawa ng muwebles at kasangkapang 
pambahay. 

tirvday png Zoo [Hil] : bulo; guya. 

tin-dd-yag png Zoo [HU Seb] : balyena. 

tnvder png [Ing] : tuyong substance, 
tulad ng kahoy, na madaling mag- 
liyab o masunog kung sisindihan. 

tin a d6 a ra png 1: babaeng nanganga- 
siwa sa isang tindahan, tin a d6 a ro 
kung lalaki 2 : tagapagbenta. 


tin a di png [Kap Tag] 1: sukdulang antas 
ng anuman 2 : malakas na enerhiya 
o silakbo, gaya ng emosyon 3: Pis 
dami ng puwersa o enerhiya ng init, 
ilaw, tunog, at iba pa, bawat yunit ng 
area, volume, at iba pa 4: bigat; 
grave dad. 

tirrdig png 1: pagtayo mula sa pagka- 
kaupo 2: tikas; asta : alagey 2 , buhAt, 

TAKDER, TIKDO, TINDOG, TUKDAW 3: 

posisyon o panig, hal sa isang debate. 

tirvdog png [Bik Hil Seb War] : tindig. 

tfn*dok pngBot [ War] : uri ng saging 
na mahaba at mataba ang bunga. 

tm-doy png Bot : dilwariw 1 . 

tin a duk-tin a du a kan pngBot [Kaivas 
Sarangani] : punongkahoy {Aegiceras 
Jloridum ) na kahawig ng saging-saging 
ngunit higit na maliit ang mga dahon. 

tinea (tf-ni-ya) png Med [Ing] : tinya. 

ti a ne a b6y png [Pan] : sinulid. 

ti a neb a teb-ak png Mus [Kal] : estilo 
ng musika na tintutugtog ng pangkat 
ng pitong gong. 

tin-6d a yer png [Ing teenager] : kaba- 
taan na 13 hanggang 19 taong gulang: 

TEENAGER. 

ti a nen a t6 png [Esp tiniente] : pinaikling 
tawag sa tenyente del baryo var 

tininte. 

tf a ner png [Ing thinner] : pampalab- 
naw, lalo na sa pintura. 

tin foil (tin foyl) png [Ing] : aluminum 
foil. 

ti a ng£ png\ : [Tsi] katitingnapagkaing 
naiwan sa pagitan ng ngipin : ki-ki 
2 : karga ng bala sa baril. 

ti a ngab png[lfu] : kahongpanritY\ 7 al. 

ti*ng^d png Lit Mus [57] : awit sa 
pag-aani. 

ti a ng£d a law png [Hil Seb ting+adlaw] : 
tag-araw. 

ti-ngad-ngad pnr: angat ang kabilang 
dulo. 

ti a ng^ a la png [Seb] : taka. 

ti a nga*l§ pnr [Hil Mrw Tag] : naka- 
tingin sa dakong itaas : hangad, 

TALANGA, TANGAY, TANGLA, TiNGKALAG, 
TUMANGAD. 

ti a nga*li pnb [Seb] : marahil. 

ti a nga*ld pngBot : uri ng aromatikong 
dagta. 

ti*ngay pud ma-ka-ti-ngay, ma a ti a 

nga*y4n : makaligta; malingat. 

tinge (tindz) png [Ing] 1: bakas na 
kulay 2 : bahagyang epekto ng emos¬ 
yon. 


ting a g3 png 1 : lead 2: punglo 3: [Kap 
ST] hikaw. 

ting*gal pnr 1 : nakaimbak 2: walang 
paggalaw, gaya ng paninda na hindi 
nabibili o walang bumibili. 

ting*ga*l^m png Bot : palutsina. 

ting a ga a ong png Zoo [Seb] : mailap 
na pusang-gubat var tinggalong : 
MUS ANG. 

ting a gaw png Zoo [War] : tika. 

ting*g^w pnr [Ilk] : mataginting. 

Ting a gf*an png : pangkating etniko 
na matatagpuan sa Abra, Ilocos Sur, 
at Iloilo uarTmggiyan. 

ting*gib png [War] : bungi. 

ting-gib png [War] : bungi 1 . 

ting-gil pngKol : tilin. 

Ting a gi a y^n png : varyant ng Ting- 
gian. 

ting-hab png [War] : sabak 1 - pnd 

mag a ting a hab v i a ting a hab. 

ting-had pnr : banat ang leeg dahil 
sa matagal na pagtingin sa isang 
bagay na nasa itaas Cf tingala. 

ting a h&w pnr : hayag; naaaninag. 

ting a hoy png [Tsi] : ilawang mitsa sa 
baso na may langis : kjngkj, parttan, 

PULA.AN, SAINGAN, TINTEROAN. 

ti a ngi png 1 : tuwirang pagbibili ng 
paninda sa mga mamimili sa paraang 
paisa-isang piraso Cf pakyaw : retail, 
tunggAl, tungo 2 2: [Kap] pinatagal 
na iyak ng isang bata. 

ti a ngin png 1 : pagtuon ng mata sa 
isang bagay o dako Cf bista, kita, 
mAlas, mvsid, siiay, silip, sipat, tanAw : 
lAwe, tan-aw, tulok 2: kakayahan na 
makakita 3: palagay o opinyon 4: 
pagpapahalaga o pagtatangi 5: hatol, 
batay sa pagsisiyasat at obserbasyon 
o mga patunay. 

ting a kS png : butse o balumbalunan 
ng ibon. 

ting-kab pnr [Kap Tag] : pilit o puwer- 
sado ang pagkabukas o pagkatanggal: 
bingkal, ligwat, lungkab. 

ting a kad png [Kap Tag] 1 : pagiging 
maningning o maliwanag sa kulay 
2 : tindi, gaya ng init ng araw. 

ting-kdl png [Kap Tag] : kimpal, lalo 
na ng lupa o luad iY/rtigkal, tiningkal. 

ting-ka-la pnr : nauunawaan Cf di- 
tingkalA. 

ting a ka a lag pnr [Bik] : tingala. • ( 

ting*ka*yad pnr: nakatayo o nakaupo 
nang nakataas ang sakong. 

ting*ku a ba png [War] : bangm. 











tingkug 


ting*kug png [Pal ] : ritwal sa pagbu- 
b u kan g-] i wayway. 

tingle (ting-gel) pud [Ing] : madama 
ang isang tila nakakikiliting paki- 
ramdam. 

ti-ngob png [Hil Seb ] : pakyaw 1 . 

tbngog png [Bik HU Seb War ] : boses; 
tinig. 


896 


ngin ang mga goma, at salit-salit ang 
mga manlalaro sa pagsungkit sa pa- 
mamagitan ng tingting o patpat. 

ti*no png 1 : maayos na pag-iisip 2: 
kabutihan sa asal 3: pagiging maka- 
tarungan. 

ti-no-yong png [ Tbo ] : kampanilya o 


tipas 


tin-ya png Med [Esp tina] : buni o ali- 
pnnga : tinea. 

tin-y^bdas png [Esp tinieblas ] : mga 
ritwal sa huling bahagi ng Semana 
Santa bilang paggunita sa pagdurusa 
at pagkamatay ni Kristo. 

tin-yon png [HU ]: saglit -pnd tu-mm- 
yon, i-tin-yon. 


ting-ting png 1: tadyang ng dahon ng 
palma na karaniwang ginagawang 
walis : gihay, paiatang, tukog 2 : tunog 
na sunod-sunod, mabilis, at matinis, 
gaya ng tunog ng kampanilya. 

ti-nib-las png f Esp tinieblas ] : varyant 

ng tinygbfas. 

tf-nig png 1 : tunog na nalilikha o lu- 
malabas sa bibig ng tao, sa pagsasa- 
lita, pag-awit, at iba pa : boses, lagam, 

LI4K, NGARAL, SrWALA, SUWALA, SUWARA, 
TANOL, TIMER, TINGOG, UNI, VOICE 2\ 

pahayag ng nais, pagpili, opinyon, 
at iba pa : boses, lagam, liar, ngaral, 

SIWAIA, SUWALA, SUWARA, TANOL, TIMER, 
TINGOG, UNI, VOICE. 

ti*nik png 1 : maikli, matigas, at walang 

dahong sanga o tangkay na may ma- 

tulis na dulo : basuni 2 , dug!, sabit 2 , 

sut, suksur 2 , tunok 2 : alinman sa mga 
piraso ng matigas na tissue na bumu. 

buo sa kalansay ng isda 3 : anumang 
mahigpit na dahilan ng sakft, galit, 
balisa, at iba pa. 

ti-ni-k6n png Zoo : martiniko. 

ti-ni-k£-ngan png [War] :pinagmulan. 

ti-nik-ling png Say Mus [t+in+ikling] : 
pambansang sayaw ng Filipinas na 
ginagaya ang pagtalon-talon at pag- 
hahabulan ng ibong tikling, isang pares 
ng babae’t lalaki ang sumasayaw sa 
pagitan at paligid ng pinagpipingking 
kawayan. 

ti-nik ni kris-to pngBot : karanda. 

tuning png 1: [Bik Tag] latak 2: pag- 
katahimik; pagkawalang-kibo. 

ti-ning-k£l png : varyant ng tingkal. 

ti-nip pnr : walang-imik; tahimik. 

ti-nfs png [Bik Tag] 1: tinig na mataas, 
matalim, at nanunuot sa pandinig 2 : 
kataasan at kalakasan ng tinig. 

Ti-nit-y£-nes/mg: pangkat etniko na 
matatagpuan sa hilaga ng Honda 
Bay, Babuyan, at silangang Palawan. 

tfn-loy pngBot 1: makinis na palum- 
pong (genus Acanthus) na gumaga- 
pang pataas 2 : amorseko. 

tinnitus (ti-ni-tus) png Med [Ing] : 
anumang ingay na nadarama sa tainga. 

tin-nu-dok png [Ilk] : larong pambata 
sa Jlokos na itinatago sa lupa o buha- 


tin-sel png [Ing] 1: mga makitid na 
piraso ng papel, sinulid, at katulad, 
metaliko at kumikinang, ginagamit 
na palamuti 2 : tela na may palamu- 
ting kumikinang. 

tinsmith (tin-is-mit) png [Ing] : taga- 
gawa ng lata. 

tint png [Ing] 1: sarisaring kulay, lalo 
na ang pagdaragdag ng puti upang 
palabuin ang tindi ng kulay 2 : ma- 
putlang kulay, lalo na sa palibot ng 
isang rabaw na paglilimbagan ng 
ilustrasyon : tinte. 

tin-ta png [Esp] 1 : may kulay na liki- 
dong ginagamit sa pagsusulat, at iba 
pa : inr 2 : malapot at may kulay na 
pandikit na ginagamit sa paglilimbag: 
inr 3: maitim na likidong inila-labas 
ng pusit at iba pa bilang protek- 
siyon: inr. 

tin-t^r-ron png [Esp] : mababang uri 
ng tina na gawa ng mga Tsino at ini- 
hahalo sa mataas na uri ng Indigo. 

tin-ta-tfn-ta pigBot [Ilk] : higis-manok. 

tin*te png [Esp] : tint. 

tin-te en pi-ye png [Esp tinte en pie] : 
buffet. 

tin-t^TO png [Esp] : Jalagyan ng tinta : 

WELL 3 . 

tin-te # r6-an png [Pan] : tinghoy. 

tfn-to png [Esp] : matamis at maitim 
na pulang alak, na nagmula sa Por¬ 
tugal. 

tin-to pnr [Esp] : may kulay. 

tin-tu-ra png [Esp] 1 : tina 2: kaunting 
kulay, bahid, marka, o palatandaan 
3: Med nakagagamot o nakalulunas 
na substance sa isang solusyon, lalo 
na sa alkohol, gaya ng tintura de yodo. 

tin-tii-ra 4r-ni-k6 png [Esp tintura 
arnica] : arnika. 

ti-nu-bong png[Iba] : bibingkangnasa 
bumbong na kawayan na iniluto sa 
uling sa loob ng isang hukay. 

ti-nu-li-bu*ngan^.gM^[Pa/] : ritmo 

ng gimbal. 



tinware (tfn-weyr) png [Ing] : mga 
bagay na gawa sa tin. 

tiny (tay-ni) pnr [ Ing] : sobrang liit. 


-tion (syon) pnl [I?ig] : pambuo ng 
pangngalan na nangangahulugang 
abstraktong kalagayan o aksiyon, 
hal revolution, starvation. 

tip png [Ing] 1: dulo, tulis, o tuktok, 
karaniwan ng payat at maliit na bagay, 
hal lapis 2 : maliit na halaga ng 
salapi bilang pabuya sa pagsasagawa 
ng pagpusta, at katulad : perquisite 
3: espesyal o lihim na impormasyon, 
karaniwang nagbibigay ng maaaring 
maganap 4: anumang impormasyon 
o idea 5: marahang ham pas. 

ti-pa png : pagtugtog ng instrumen- 
tong may teklado, gaya ng piyano, o 
paggamit ng katulad na kasangkapan, 
gaya ng makinilya. 

ti-pa png: varyant ng tupa. 

ti-p^k png [Bik Kap Seb Tag War] : 
piraso ng solidong bagay na natapyas 
mula sa isang higit na malaking bagay; 
bahaging nahiwalay o natanggal : 

BISIL, GIPAR, SIPAK, TIPIR. 

ti-pak pnr [Kap Tag] 1: tinabas; sini- 
bak 2: Kol nagkaroon ng malaking 
suwerte. 

ti-pa-ka png Zoo [War] : kabibe 1 . 

ti-pak-!6ng png Zoo : uri ng kulisap 
(family Acrididae, Tettigoniidae , at 
iba pa) na may dalawang pares ng 
malamad na pakpak at malakas na 
likurang paa para sa pagtalon Cf 
baiang : aiasiwsiw, apan-apan, baiang, 

DURON, GRASSHOPPER, RAMBOAW, LIPAR- 
TUNG, TIBARUV. 

ti*pan png, 1: kasunduang makipag- 

tagpo sa isang tiyak na panahon at 

pook : date 4 2 : takdang araw na na- 

pagkasunduan sa pagbabayacl ng 

utang 3: kasunduang magpakasal 

4: kasunduan; kontrata. 

# 

ti-pa-nu png Mus [Cuy Tbiv] : plauta 
na yari sa kawayan, may anim na 
butas, at tinutugtog nang pahalang; 

plautang yari sa bubo at hinihipan 
sa gilid. 

ti-pa-rak png [HU] : maikling sibat. 

ti-pas png 1: f Kap HU Seb Pan Tag] 

pag-iwas na makasalubong ang sinu- 

man 2 : pagputol nang bigla at minsan 
lamang. 

ti-p£s/mr: tagpas. 







897 


tiresome 


tipay 


ti-pay png [Ilk] : baras ng bakal na 
hindi pa nahuhulma. 

ti*p6y png Zoo [War] \: alinman sa 
bivalve mollusk sa genus Argopecten 
at katulad, na lumalangoy sa pama- 
magitan ng biglaang pagsasara ng 
mga talukab nito 2 : alinman sa mga 
hugis-abanikong talukab nito 3: 
laman ng gayong mollusk : scallop. 

tfp'das png Med [Bik HU Seb War] : 
tigdas. 

ti-p» pnr 1 : [Kap Tag] siksik 2: malaki 
at solido. 


tbpfd png 1: pag-iwas sa aksaya at 
pagbabawas sa mga gastusin 2 : mai- 
ngat na pamamahala sa yaman, ari- 
arian, at iba pa : daginot, kInot, 

MEDMED, PANGIMPER - pnd mag*ti*pfd v 

ti*pi*rfn f i # ti*pid -/rnrma*ti*pfd. 


tf-pig png [Seb] : imbak. 

ti*pik png [HU Seb] 1 : tipak 2: Gra 
kataga. 

tf*pi a k6 pnr [Esp tipico] : kumakatawan 
sa ilang tipo : typical. 

tf-pil pnr : kipil Cf pagtitipil. 

ti'pfng png : paglasa o pagtikim sa 
pamamagitan ng dulo ng dila. 

tip-kel png [Ilk] : bugal. 

tip-lad png [Kap] : igtad. 

tfp'lang png [Bik] : sabak 1 -pnd ft lag* 
tip-lang. tip-la-ng6n. 

tip-ids png: pagtakas o pag-iwas mula 
sa panganib; pagtugis. 

tip*li png Mus [ War Esp tiple] : soprano. 

tbpo png 1: pangkat o uri ng mga bagay 
o tao na may parehong katangian : 
type 2 : tao, bagay, o pangyayaring 
nagsisilbing larawan o simbolo ang 
katangian ng iba o ng isang pangkat: 
type 3: a sa paglilimbag, piraso ng 
metal na may nakaangat na letra o 
titik sa itaas na rabaw b mga naka- 
limbag na titik na likha nito: type 4: 
kasangkapan para sa alinmang gilid 
ng medalya o barya : type 5: Bio 
organismong mayroon o kabilang 
sa may mahalagang katangian ng 
pangkat nito : type. 

ti-pd png : gitgit. 

tl-pA png [Bik] : tutong. 

ti*p6 pnr [Bik HU Tag] 1: may yupi 2: 
uka-uka 3: bungi. 


ti-p6-gra-pi-ya png [Esp tipografia] : 
sining o pamamaraan ng paglilimbag. 

tbpdl png Zoo : ibon ( Grus Antigone 
sharpei) na mahaba ang leeg at bind, 
walang balahibo ang ulo, at nakata- 
tawid sa ilog sa pamamagitan ng 
paglangoy at paglakad. 


ti-pon png t: pagsasama-sama 2: 
paglikom var ipon : ordon, tigom, 
tirok 3: Mil tropa o pangkat. 

ti'pdng png [Bik] : buko ng niyog. 

t( a pon-ti*pon png [Bik HU Seb Tag 
War] : umpok. 

ti-pos del p6*is png Sin [Esp] : sa 
sining biswal, mga tao na nakabihis 
ng kanilang pang-araw-araw na ka- 
suotan o gumagawa ng kanilang 
kinaugaliang trabaho. 

trpoy png [Ilk War] : punggok. 

ti-p6y png [HU] 1 : tukong 2: [War] 
bigay-pala; pabuya. 

tip-ping png [Ilk] : bungi 1 . 

tfp'Ster png [/ng*] : tao na nagbibigay 
ng dp, lalo na sa pustahan at karera- 
ban ng mga kabayo. 

tiptoe (dp-tow) pnd [Jng] : maglakad 
nang palihim o sa pamamagitan ng 
mga dulong daliri ng mga paa. 

ti*pu*k6l pnr: iregular, hindi pantay 
na rabaw ng lupa o ng kalsada Cf 

BAKO-BAKO. 

ti a pung*g6i pnr : may di-karaniwang 

ikli. 

ti-pu*nd pnr: may malakas na panga- 
ngatawan : himsog, puner. 

ti-pus png Med 1: impeksiyon sa bituka 
na kumakalat sa buong katawan, nag- 
sisimula na parang sipon o trangkaso, 
kakikitaan ng pananakit ng ulo, pa- 
mamaga ng lalamunan, pagtaas ng 
lagnat kasabay ng pagbagal ng pulso, 
pagsusuka, at pagtatae o kahirapan 
, sa pagdumi 2: nakahahawang sakft 
■ na dulot ng bakteryang Salmonella 
typhi, nakukuha sa maruming tubig 
at pagkain, at kumakalat sa pama¬ 
magitan ng dumi ng maysakit Cf 

TYPHUS : TYPHOID. 

ti"pU*SO png [Seb] : garung. 

tip*wak png [Bik] : ligwak. 

tf*ra png [Esp tirar] 1: hampas, palo, 
o anumang nakasasakit -pnd tu # mf* 
ra, ti*r6*hin 2: panimulang pagganap, 
karaniwang sa isang uri ng laro o 

sugal. 

ti-r6 png 1: anumang naiwan o labis 
sa pinagkainan o hindi nagamit o 
nagalaw, at iba pa: kera, salin, tada, 
tagan, tidda, vuna 2: kaunting nai- 
wang bahagi o damx: kera, saun, tadA, 
tagan, tidda, vuna 3: pamumuhay 
sa isang pook o kalagayan : agnaed, 
erok, estar, ayam, okoy, puyo, tuknong. 

ti-rd png: kakayahang madis o mata- 
galan ang kahirapan Cf tiyaga. 


t{-ra-b6*la png [Esp] : baril-barilang 
may balang bolitas na pinapuputok 
sa pamamagitan ng presyon ng hangin 
at may bigla, maikli, at mahinang 

rvntnk 


tf*ra*bu-s6n png [Esp] : paikid na 
kasangkapang ginagamit sa pagta- 
tanggal o pagbatak ng tapon sa bote : 


corkscrew. 


ti*rdd png [Ilk] : tulis. 

tirade (tay-reyd) png [Ing] 1 : maha- 
bang talumpati ng panunuligsa 2 : 
bahagi ng komposisyon hinggil sa 
isang tema o idea. 

thra*dor png 1 : [Esp] laruang pan- 
tudla, hugis Yang tagdan, may naka- 
kabit na gomang katamtaman ang 
lapad sa dalawang dulo at may 
maliit na katad na lalagyan ng bala 
na nasa gitna ng goma : limbayong, 
palsiit 2 : tao na mahusay tumudla; 

asesino. 


Tired Pass (d-rad pas) png: Pasong 
Tirad. 

ti*rd*han png [tira + han] 1: pook, 
lalo na ang isang bahay, na tinutulu- 
yan bilang isang tahanan : pad 5 , resi¬ 
dence 2 : pook o pangalan ng pook 
kung saan matatagpuan ang isang 
tao, organisasyon, at katulad : address 
3: tuluyan; panuluyan 4: mababang 
pook karaniwang napupunuan ng 
tubig, lalo na pagkatapos ng isang 

malakas na ulan. 

% 

ti*r6k*yang pnr [Pan] : tihaya. 

tf*ra*mi-su png [Ita] : uri ng keyk na 
may sangkap na kape, brandi, at keso. 

ti-ra-ni-ya png [Esp tirania] 1 : walang 
pagpipigil at di-makatwirang pagga- 
mit ng kapangyarihan : tyranny 2 : 
kalupitan; paniniil : tyranny. 

ti # r6 # no png [Esp] 1: panginoong 
malupit 2 : tao na mapang-api : des- 

POTA 1 , DIKTADOR, TYRANT. 

tiTdn-te png [Esp] 1: pares ng istrap 
o tali ng pan talon na nakasalalay sa 
balikat upang hindi malaglag o ma- 
hubo : suspender 2 : istrap o tali ng 

kamison. 


ti*ra"p& /?nrfmag'pa*tiTa*pd, pa*ti 
>a-an 


pa 


manikluhod. 


tbra-ti-ra png: inakunat na kendi. 

tire (tayr) png [Ing] : goma ng gulong. 

tire (tayr) pnd [Ing] t : mapagod 2: 
maubos ang interes o pasensiya; 
mainip 3 : magsawa; mapagod. 

tf-rem png Zoo [Ilk] : talaba. 

tiresome (tayr-sam) pnr [Ing] : naka- 
papagod; nakaiinip. 













tirik 


898 


titular 


tf-rik png t: pagtutulos ng kandila; 
pagtatayo ng tagdan ng watawat, at 
iba pa : tugdok, ugbok 2: paglagay 
ng itim ng mata sa dakong itaas na 
halos puti na lamang ang makikita. 

ti-rin-tas png [Esp trenzas] 1 : paglubid 
ng tatlo o higit pang hibla ng buhok, 
straw, at iba pa 2: paglalaso o pagtatali 
ng buhok na tila buntot sa batok. 

ti-ri-rit png 1: paggaya sa huni ng 
ibon 2: Isp sa larong bilvar, katangan 
ng tako upang masipat ng manlalaro 
ang bato o puting bola na malayo sa 
gilid ng mesa. 

ti-rfs pud tu-mi-rfs, ti-ri-sfn, ma-ti- 

ris: ipitin o durugin, karaniwang kuto 
o maliit na bagay sa pamamagitan 
ng pagdiin ng kuko ng hinlalaki, o 
sa pagitan nito : irok, kedes, lasik, 

PIS-IT, SERET, TAD 1)U, TADUS, TURUS. 

ti-ris png [Bik] : ihi. 

tlTi-tfr pnr [Ilk] : balikaw. 

turo blang-ko png [Esp tiro bianco] : 
pagsasanay sa pagtudla. > 

tf-rok png [War] : tipon. 

ti-rdng png 1: tao na nagkukunwaring 
matapang o makapangyarihan at 
nananakot sa iba 2: Zoo [Ilk] isdan- 
lawin 3: [Ilk] pirata. 

turds /mdti-ru-sfn, mag-ti-rds, i-ti- 

rds [ War] : hiwain o magtadtad. 

ti-rdy-de png Ana [Esp tiroide] : thyroid. 

Ti-ru-ray png : pangkating etniko na 
matatagpuan sa timog-kanluran ng 
Mindanao. 

ti*sd png 1: [Esp teja, tiza] luad na 
hinurno at ginagainit na pang-atip, 
pampader, pansahig, at iba pang 
bahagi ng gusali: teha 2: [Esp ateza] 
maputi at tila apog na substance na 
nagagamit na pansulat sa pisara : 
chalk 3 , TSOK, yeso 3: sa bilyar, tila 
pulbo na karaniwang asul at ipina- 
pahid sa ulo ng tako. 

tf-sak^ndtu-mf-sak, ti-sd-kin: sun- 
dutin ng patpat; dutdutin ng siko. 

ti # sd-la png : palayok na malaki ang 
bunganga. 


ulo, dalawa ang nakapatong sa likod 
ng palad at nakaipit sa hinlalaki at 
hinliliit. 

ti-sing png [Tbo] : singsing, 
tusis png [Esp] : tuberkulosis. 

tf-sod/w/ma-tf-sod, i-tf-sod, ti-su- 

rin : matapilok habang naglalakad, 
tumatakbo, at iba pa: baiakwir, lisod, 

T.AKID. 

tissue (tfs-yu) png[Ing] 1: alinman 
sa mga magkakaugnay na koleksiyon 
ng espesyalisadong mga cell na 
bumubuo sa hayop at halaman 2: 
tissue paper. 

tissue paper (tfs-yu pey-per) png [Ing]: 
piraso ng manipis, malambot, at 
absorbenteng papel, ginagamit na 
pampunas, pagpapatuyo, at iba pa. 

tis-tfs /mdtu-mis-tfs, tis-ti-sfn, tis- 
ti-san, i-tis-tfs 1 : Med operahin sa 
pamamagitan ng paghiwa at pagtang- 
gal sa bahagi ng katawang may sakft 
upang gumaling 2: gupitin nang 
pahabang piraso 3: alisan ng himay- 
may. 

tit png [Ing] 1: Kol utong 2: suso ng 
babae. 

Titan (tay-tan) png [Ing Gri] 1: Mit 
alinman sa mga anak na lalaki nina 
Uranus at Gaia 2: karaniwan sa 
maliit na titik, tao na may dakilang 
lakas, talino, o kahalagahan 3: Asn 
isa sa siyam na satellite ng Saturn. 

Titanic (tay-ta-nik) png [Ing] : mala- 
king barko na lumubog sa Hilagang 
Atlantic habang naglalayag noong 
Abril 1912, at nangamatay ang 1,490 
pasahero at tripulante. 

titanic (tay-ta-nik) pnr [Ing] 1: hinggil 
o tulad ng Titan 2: kagila-gilalas ang 
laki; napakalawak 3: hinggil sa tita¬ 
nium, lalo na ang may apat na 
valence : titaniko. 

ti-td-ni-kd pnr [Esp titanico] : titanic. 

titanium (tay-tan-yum) pngKem [Ing] : 
element na metaliko, matigas, at 
pinilakang-abo ang kulay (atomic 
number 22, symbol Ti). 


sampung porsiyento ng personal na 
kfta : teismo. 


ti-ti png Ana [Zh] : uten. 


ti-sa-na png [Es P \ : tsaang may gamot. tKa ‘ t '’ ta P n S : bl >g aw . 


ti’Sdy pnr Kol: mestisa, ti*sdy kung 
lalaki. 

tf-si'ko png [Esp tisico] : lalaking may 
tisis, tusi’ka kung babae. 

t i - s i • I a w png Mus [Zam] : popular na 
sayaw na naglalarawan ng mga gina- 
gawa ng kababaihan upang bigyan 
ng babala ang mga mangingiscla sa 
darating na bagv-o; bawat mananayaw 
ay may dalang tatlong ilaw, isa sa 


tithe (tayth) png [Ing] 1 : a ikasam- 
pung porsiyento ng taunang kfta sa 
lupa o pansariling kfta na iniaalay sa 
Diyos, ipinapataw bilang tax para sa 
pagtataguyod ng simbahan b ika- 
sampung porsiyento ng kfta ng indi- 
bidwal na iniaalay sa simbahan 2: 
ikasampung porsiyento na bahagi : 

IKAPU. 

tithing (tay*thing) png [ Ing] : praktika 
ng pagpapataw o pag-aalay ng ika- 


ti*ti png : unti-unting pagkatuyo ng 
sisidlang basa o may tubig. 

ti-tig png : masidhi at matagal na 
tingin : himutad, matmat, tutok. 

tutik png t: alinman sa mga letra ng 
alpabeto na may tunog sa pagbigkas : 
letter, letra 2 : tanda o ukit ng mga 
salita, simboloj at katulad sa isang 
rabaw : inscription 3: tipo sa pagli- 
limbag na nagtataglay ng nasabing 
pananda 4: partikular na estilo ng 
tipo. 

tutil png Zoo : maliit na ibong umaawit. 

ti’turd png Tro [HU Ilk Pan] : karilyo 
var titirf. 

ti’turok png [ War] : pulong. 

ti-tis png 1 : uling na may apoy pa : 
ember 2 : abo na may apoy pa, kara- 
ftiwang mula sa sigarilyo. 

ti-tispn^mag-ti-tis, ti*ti-sin, ma-ti- 

tis : pumatak nang tuloy-tuloy. 

title (tay-tel) png [Ing] 1: pamagat 
2: Isp kampeonato. 

title-deed (tay*tel-did) png [Ing] : do- 
kumento na nagsisilbing ebidensiya 
ng isang karapatan, lalo na sa isang 
propyedad. 

title page (tay-tel peydz) png f Ing] : 
pahina sa Simula ng aklat na nagla- 
laman ng pamagat, pangalan ng 
may-akda at editor, at impormasyon 
sa publikasyon. 

title role (tay-tel rowl) png Tro [ Ing] : 
pangunahing papel na gagampanan 
sa dula, opera, pelikula, at katulad. 

titlist (tayt-list) png [Ing] : isang 
kampeon o naging kampeon, kara¬ 
niwan sa isports. 

tuto png Zoo [Mnv] 1: tuta o bagong 
panganak na aso 2 : bilot. 

titration (tay-tre-syon) pngKem [Ing] : 
pag-alam sa halaga ng substance ng 
isang solution sa pamamagitan ng 
pagsukat ng volume ng konsentras- 
yon ng isang reaktibong may tiyak 
na sukat, at kinakailangan upang 
makompleto ang reaksiyon ng nasa¬ 
bing substance, karaniwang nangya- 
yari kapag may pagbabago sa kulay. 

titre (tay-ter) pngKem [Ing] : konsen- 
trasyon sa isang solution na natitiyak 
sa pamamagitan ng titration. 

tft-ser Imp- T Inp teachcrl : cm ro 


tft-ser png [Ing teacher] : guro. 

ti-tu-ld-do pnr [Esp] : may titulo. 

tf-tu-ldr pnr [Ing] : hinggil sa pamagat 
o titulo. 





899 


todas 


titulo 


thtu*l6 png [ Esp ] 1 : pamagat 2: kata- 
wagan o bansag sa isang tao o angkan 
bilang tanda ng karapatan, pagiging 
katangi-tangi, o propesyon : degree 1 
3: Bat a karapatan sa pagmamay- 
ari, lalo na ang mga ari-ariang lupa 
at iba pang saklaw nito b patunay sa 
nasabing karapatan; dokumentong 
nagsasaad sa gayong karapatan : 

TITLE. 

Titus (tay-tus) png [ Ing ] 1: isa sa mga 
disipulo at kasama ni Apostol San 
Pablo 2: aklat sa Bagong Tipan, sulat 
ni San Pablo 3: Romanong empera- 
dor (AD 39-81). 

trwa png : bulate. 

ti-wak png [War] : bigkis ng tuyong 
dahon o piraso ng kawayan. 

ti-wa-kdl /radma-ti-wa-kai, mag*pa- 

ti-wa-kbl : magpakamatay; kitilin o 
kumitil sa sariling buhay. 

ti"wa*l& png 1: matibay na pananalig 
sa karangalan, kumpiyansa, at iba 
pa ng isang tao o bagay 2 : katiyakan 
sa kakayahan ng isang tao o sa sarili 

Cf KATIWALA. 

thwadgg pnr [Kap Tag] : hiwalay; 
tanggal : dismissed -pnd tu-mhwa- 
I6g, ma-ti-wa-teg. 

ti*w6*li png Mus [Mgn] : suling. 

ti-wa-li pnr 1 : baligtad 2: lihis o tali- 
was sa nakaugalian; abnormal. 

ti*wang-w£ng pnr [Bik Kap Tag] i 
nakalantad nang buo; walang takip. 

thwa-rik pnr: baligtad; balintuwad. 

ti-Wcis pnr : mababa ang harapan 
kaysa hulihan o ang kabaligtaran; 
dahilig; hindi pantay var tuwas : 

TUWAL. 

ti*wa-s^y pnr : payapa. 

tbw6y pnb : nasa taluktok; nasa kai- 
taasan. 

ti-wis png Zoo [Hil] : uri ng ibong 
nagkakandirit. 

ti*w6 png [ War] : kukote o puil. 

trya png [Esp tia] 1 : kapatid na babae 
ng ina o ama 2: asawa ng tiyo : aunt, 

DADA, INAON, INSI, NANA, ,TITA. 

ti-yab png : ukit sa katawan ng pu- 
nongkahoy, poste at iba pa upang 
madaling akyatin. 

ti-y6*baw png [Seb] : iyak. 

ti*y6d pnd mag*ti»y£d, tu*mi*y6d : 

lumakad nang palihim o maingat sa 
pamamagitan ng dulo ng malaking 
daliri ng paa o ng mga daliri ng paa 
var tiad : akakurayat, kinto, tihin, 
tikad, til-ay. 


ti-ya-gS png [Kap Tag] 1 : walang patid 
na paggawa ng anuman sa gitna ng 
kahirapan, mga pagtutol, at iba pa 
2 : kasipagan at pagiging maingat sa 
paggawa. 

ti*ya-g6w png [Pan] : tag-araw. 

ti a y£k pnr 1 : tapat at nakatuon sa isang 
layon 2: walang pagbabago 3: walang 
duda 4 : hindi maiiwasan : definite, 

DEPINIDO, NATALGED, PAT-OD, PUDNO, 

sigurado, tangked. 


ti*yan png Aria 1: bahagi ng katawan 
sa pagitan ng diaphragm at balakang; 
naglalarpan ng mga bituka, at iba 
pa : abdomen, belly 2 : sa mga kulisap 
at crustacean, ang hulihang bahagi 
ng katawan 3 : malaki at tila supot 
na organ na dinadaanan ng pagkain 
mula sa lalaugan upang imbakan nito 
habang nagsisimula ang proseso ng 
pagtunaw : ontad, stomach. 

ti*y£*nak pngMit : duwende o lamang- 
lupa na sinasabing kaluluwa ng sang- 
gol na namatay nang hindi nabinya- 
gan, karaniwang mapaglai’o at mahilig 
iligaw ang sinumang mapaglaruang 
manlalakbay : patianak. 

ti*ya # ng4w png Zoo [Seb] : alitangya. 

ti-yang*ge png [Esp Mex tiangue] 1: 
pansamantalang palengke na ma¬ 
baba ang presyo ng bilihin 2 : takdang 
araw ng pamilihan para sa isang pook 
o bayan : tabo. 

ti*ya a ni png [Tsi] : maliit na sipit na 
pambunot ng buhok o panghawak 
sa maliliit na bagay. 

ti*y£p png : kasabwat; kasapakat. 

ti*y6*ra png : varyant ng tiara. 

-thy6w png : aglahi var tiaw. 

ti*y6m # p0 png [Esp tiempo] 1: pagsa- 
saayos ng bilis sa paggawa ng isang 
bagay upang magkaroon ng epekti- 
bong resulta 2 : daloy, galaw, at iba 
pa na kakikitaan ng regular na pag- 
uulit, gaya sa kompas, pagtaas-baba, 
pin tig ng puso, panahon, at iba pa 
3 : sinukat na kilos, gaya sa pagma- 
martsa o ang kompas ng ganoong 
pagkilos 4: pagbabago o modulas- 
yon ng tunog at tinig. 

ti*y£*ra png [Esp tierrci] : lupa. 

ti-yo png [Esp tio] 1: kapatid na lalaki 
ng ama o ina 2: bana ng tiya 3: Zoo 
[ War] tuta o bagong panganak na 

aso. 

ti-yog png [Hil] 1: inog 2: buyong. 

ti*yo*ng6n png Mus [Tbo] : gandang. 

ti*yo*p& png [Tsi] 1: manok na ayaw 
lumaban 2 : sadyang pagpapatalo 
ng isang boksingero 3: pagpilay o 


pagpisil sa maselang bahagi ng pan- 
sabong upang matalo ito 4: kadu- 
wagan. 

ti-yu-k£i png [ Tsi] : uri ng panggapas 
sa palay na naigagalaw sa dulo ng 
tatangnan. 

thy up png [Kap imp] : hihip 1 . 

TKO, daglat: technical knockout. 

Tl, symbol (ti el) Km [Ing] : thallium. 

Tm, symbol (ti em) Kem [Ing] : thu¬ 
lium. 

tn, daglat (ti en) [Ing] 1 : ton 2: town. 

TNT, daglat (ti en ti )Kem : trinitroto¬ 
luene. 

t6 png Bot [Mrw] : usbong; sibol. 
to (tu) pnb , pnu [Ing] : sa. 

toad (towd) png Zoo [Ing] : alinman 
sa mga amphibian na walang buntot, 
lalo na ang family Bufonidae, tuyo 
at mabutlig ang balat, karaniwang 
nakatira sa lupa ngunit pumupunta 
sa tubig kung nanganganak Cf paiaka. 

toadstool (towd-stul) png Bot [Ing] : 
alinman sa mga malaman na kabute, 
payat ang katawan, at tila payong 
ang laman. 

toast (towst) png [Ing] t : tostadong 
hiwa ng tinapay 2 : tagay 12 . 

toaster (tows-ter) png [Ing] : kasang- 
kapan sa pagtosta ng tinapay, at 
katulad : tostador. 

t 

toastmaster (towst-mas-ter) png 
[Ing] 1: tagapagpahayag ng tagay sa 
isang pampubljkong pagdiriwang 2 : 
anawnser. 

tobacco (to-ba-ko) png [Ing] : tabako. 

16*bong png [Pan] : bumbong. 

t6*bop png Mus [Bon] : tono na 
mataginting na tinutugtog sa gong. 

tob-rhan png '[Mrw] : makitid at pa- 
halang na langkit. 

toccata (to-ka*ta) png Mus [Ing] : 
komposisyon para sa instrumento, 
tulad ng piyano, organ, at iba pa, 
para ipakita ang teknik ng isang 
musiko. 

tocopherol (to*ko*fe-rol) pngBioK 
[Ing] : isa sa ilang uri ng alkohol na 
binubuo sa bitamina E, at makukuha 
sa pula ng itlog o madahong gulay, 
at mahalaga sa pagbuo ng lamad ng 
cell. 

tO-da*naw png Mus [Bonlgo] : awiting 
may tatlong nota lamang. 

t6*das pnd tu-m6*das, to*d6*sin, 
man-t6-das [Esp] 1 : Kol patayin 2: 
sa sugal, manalo. 









today 


900 


toma 


today (tu-dey) pnb [ Ing ] 1: ngayon 
2: sa panahon ngayon. 

toddle (ta-del) pnd [/ng] t: maglakad 
nang tulad ng maliit na bata 2 : mag¬ 
lakad nang hindi nagmamadali. 

toddler (tad-ler) png [Ing] : bata na 
nagsisimulang matutong lumakad. 

t6*do pnr [Esp] : lahat. 

T6*dos los S6n*tos png t: pagdiri- 
wang ng mga Kristiyano tuwing unang 
araw ng Nobyembre bilang paggu- 
nita sa mga yumaong kamag-anak at 
kaibigan : Araw ng mga Patay, undas 
2: araw para sa mga santo. 

toe (tow) png [Ing] 1: daliri ng paa 
2: katulad na bahagi sa hayop. 

toffee (to-fi) png: matigas at nangu- 
nguyang kendi na gawa sa pulang 
asukal o pulut, karaniwang may sang- 
kap o halong mani. 

t6-fi png [ Tbo] : palaka. 

t6"fll png [Ing] : malambot, hindi 
malasa, puti, at tila kesong pagkain, 
gawa sa korta ng katas ng soya, 
mayaman sa protina, at karaniwang 
ginagamit sa lutuin ng Asyano. 

to-ga png [Ing] 1 : sa sinaunang Roma, 
maluwag na kasuotang pampubliko 
2: maluwag na kasuotan, karani¬ 
wang gamit sa pagtatapos at ibang 
pormal na okasyon sa aka-demya : 

GOWN 2 . 

to # gan png Zoo [Kap Tag] : isdang- 
espada na maliiiit ang ngipin. 

t6*ge png Bot: pinatubong munggo 
na inihahalo sa gulay var tawge : 

PALAN, SPROUT. 

together (tu-ge-'ther) pnr [Ing] 1: 
sama-sama; sabay-sabay 2: itinuturing 
na isang kolektibo. 

toil (toyl) pnd [Ing] 1: pagpapakahirap 
sa trabaho 2: mahirap na gawain. 

toilet (toy-let) png [Ing] : kubeta. 

toilet bowl (toy-let bowl) png [Ing] : 
inodoro. 

toilet paper (toy-let pey-per) png 
[Ing] : malambot at sanitaryong papel 
na ginagamit para sa personal na 
kalinisan. 

toiletry (toy-let-ri) png [Ing] : kos- 
metiko o anumang gamit sa pag-aayos 
sa sarili. 

t6*ka png [Esp toca] 1: tungkulin o 
pagkakataong humawak ng tungkulin 
2: linen o sedang palamuti sa ulo, 
tumatakip sa leeg at gilid ng pisngi, 
dating isinusuot ng mga babae 3: 
galang, karaniwang ginto o may 
hiyas, at iba pa. 


tO*ka*d6r png [Esp tocador] 1: mesang 
may salamin at drawer, ginagamit 
kung nag-aayos ng sarili: dresser 1 2: 
Mils manunugtog ng instrumento sa 
musika. 

tO’kang png [Kap] : tukong. 

tO'k^yo png [Esp tocayo] : kapanga- 
lang lalaki; magkapangalang lalaki, 
tO'kfrya kung babae. 

t6*ke png [Esp toque] : katangi-tangi o 
masining na galaw ng pluma, pahid 
ng brotsa, at iba pa. 

tO'kd png [Mrw] : hulaw 1 . 

t6-kel png: kawayang pansahod sa 
puno. 

to*k6l png [Pan] : tipak. 

tO-ken png [Ing] 1: anumang bagay 
na nagsisilbing sagisag o tanda ng 
isang pangyayari, emosyon, at iba 
pa 2: bagay na nagsisilbing alaala sa 
isang pook o pangyayari 3: metal 
na hugis barya, higit na mataas ang 
nominal na halaga kompara sa ha- 
laga nito, karaniwang ginagamit 
bilang kapalit ang isang produkto o 
serbisyo. 

tokenism (to-ke-m-sem) png [Ing] : 
prinsipyo o praktika ng pagkakaloob 
ng limitadong konsesyon, lalo na 
upang mapahinahon ang radikal na 
kahilingan. 

t6*kol png[Bik] : sa sinaunang lipunan, 
ang biktimang ipinabitay bilang ganti 
ng kalabang angkan. 

tO*k6n png [Bik Hit Seb] : tikin. 

t6*kong png 1: Zoo malaking manok 
at karaniwang walang buntot 2: Ana 
malaking bituka. 

td'koy png [ Tsi] : mesang karaniwang 
yari sa makapal na kahoy at may 
uka sa gitna na nagsisilbing lalagyan 
ng mga pinagtabasan ng ginto o bato 
ng hiyas. 

t6k*si*k6 png [Esp toxico] : nakalalason : 

TOXIC. 

tok’tdk png [Ilk] : paligsahan ng^da- 
lawang tao na may itlog na pinagsa- 
salpok hanggang mabasag ang isa, 
ginaganap sa Ilocos kapag Linggo 
de Ramos. 

t6k*wa png [Tsi] : pagkaing hugis 
parisukat at maputi na gawa sa bala- 
tong, inihahalo sa pansit o ipinipri- 
tong pira-piraso. 

T6k*yo png: lungsod na kabesera ng 
Japan. 

t6"lan png [Mrw] : buto 1 - 2 . 
td'lang png [Mrw] : kusina. 
t6*iay png [Iba] : tao. 


t6l*da png [Esp] 1 : magaspang na 
tela at ginagamit na kubong, layag, 
at iba pa Cf canvas, kambas 2: tent. 

To-16-do png: lungsod sa Cebu. 

tolerance (to-le-rans) png [Ing] : tole- 
ransiya. 


to*le*r6n # si*y6 png [Esp tolerencia] 1 : 
obhetibong pagtingin at pag-uugali 
hinggil sa mga opinyon, praktika, 
lahi, relihiyon, nasyonalidad, at iba 
pa, na salungat sa sariling ugali o 
paniwala : tolerance 2: Med lakas o 
kakayahang labanan ang reaksiyon 
ng gamot, lason, at iba pa: toi lrance. 

tolerate (to-le-reyt) pnd [Ing] 1 : pa- 
hintulutan ang pag-iral nang walang 
permiso ng autoridad 2: tiisin o pa- 
hintulutan. 


t6l*ge png [Ifu] 1 : palda; kasuotang 
pang-ibaba ng kababaihan 2: katu- 
tubong tapis. 

tofl (tol) png [Ing] 1 : tax o ipinapataw 
na halaga para sa isang prebilehiyo, 
lalo na para pahintulutang gumamit 
o dumaan sa tulay, lansangan, at iba 
pa 2: dagdag na kabayaran para sa 
ilang serbisyo, gaya sa long-distance 
na tawag sa telepono 3: dami o laki 
ng pinsalang dulot ng kalamidad, 
sakuna, o digmaan. 


toll (tol) pnd [Ing] : magpatunog ng 
batingaw nang marahan at paulit-ulit. 

tollbooth (tol-buth) png [Ing] : maliit 
na silid sa lansangan o tulay na nag¬ 
sisilbing pook sa pangongolekta ng 
buwis. 


tolloc (to-lok) pngMus [Kan] : dala- 
wang patpat na ginagamit bilang 
instmmentong pangmusika, mahaba 
ang isa na may makapal na dulo kaysa 
kabila, at ikinakampay kung hawak, 
maikli ang ikalawa, mabilog, at gi¬ 
nagamit na panghampas sa mahabang 
patpat. 

to # lo # k6-gon png Zoo : darapugan. 

tol-tdl png [Ifu] : batok. 

todu png [Ing] : balsamo o resin na 
mabango at kulay dilaw na tila kape, 
nakukuha mula sa punongkahoy 
(Myroxylxm balsamum) saTimog Ame¬ 
rica, ginagamit na gamot at sa pabango. 

toluene (tol-yu-wm) png Kem [Ing] : 
walang kulay, insoluble sa tubig, at 
maaaring magningas na likido, 
C 6 H.CH 4 , may amoy na tulad sa ben¬ 
zene, at karaniwan mula sa tolu, 
ginagamit sa paggawa ng mga pampa- 
sabog. 

* 

to*m& pngKol [Esp tomar] : pag-inom 
ng alak. 













tomahawk 


901 


top 


tomahawk (to-ma-hok) png [Ing] 1: 
palatsaw na gawa sa bato o bakal 
ang ulo at kahoy ang hawakan na gi- 
nagamit ng mga Indian sa Hilagang 
America bilang sandata. 

t6'ma*po*ses'y6n png [Esp tomapose- 
sion] 1: panunumpa sa tungkulin ng 
isang halal 2 : akto ng pag-angkin o 
pagkuha sa ari-arian o pag-aari var 
tomaposisyon. 

tomato (to-mey-to) png Bot [Ing] : 
kamatis. 

tomato sauce (to-mey-to sos) png 
[Ing] : salsa ng kamatis. 

tomb (tumb) png [Ing] : nitso. 

% 

tbnrvbok png [Pan] : susi 1 . 

tom*b6k png [Pan] : talima. 

tdnvboy png [Ing] : babae na umaas- 
tang lalaki Cf lesbian. 

tombstone (tumb-stown) png [Ing] : 
lapida. 

t6*mo png [Esp] 1 : koleksiyon o kali- 
punan ng mga isinulat o inilimbag 
na pilyegong pinagsama-sama at bu- 
mubuo sa isang aklat : bulumen, 
volume 2 : isa sa mga aklat sa isang 
set nito : bulumen, volume. 

tomography (to-mo-gra-ff) png Med 
[Ing] : makina sa pagkuha ng x-ray 
ng isang espesipikong plane ng isang 
lawas. 

tomorrow (tu-mo-row) png [Ing] : 
bukas. 

tbrrvpong png Mus [Mag Sub] : plauta 
na yari sa kawayan, may pasak sa itaas 
na bahagi, may makitid na ukang. 
liinihipan, at may napakataas na tunog: 
abusing, kallaleng 2 , olimong, tang- 

HUP, TEPTEPEW, UYO. 

tom-poy png Mus [Buk] : suling. 

tdm-tom png[Ing] : sinaunang tambol 
na pinatutugtog ng kamay, karani- 
wang ginagamit ng mga Indian sa 

America. 

-tomy (to-mi) pnl [Ing] : pambuo ng 

pangngalan, nangangahulugang 
pagpuputol, lalo na sa pagtistis, hal 
appendectomy. 

ton (tan) png [Ing] : tonelada. 

torvda png [Mrw] : kaladkad 1 . 

ton*d6 a yag png Zoo [Mrw] : dambu- 
hala 1 . 

tone (town) png [Ing] : tono. 

tO*ne*l6*da png [Esp] 1: yunit ng tim- 
bang na katumbas ng 2,240 librang 
bigat o 1016.05 kg, karaniwang gamit 
sa United Kingdom : ton 2: yunit ng 
timbang na katumbas ng 2,000 librang 


bigat o 907.19 kg, karaniwang gamit 
sa Estados Unidos, Canada, South 
Africa, at iba pa : ton. 

to*ne a l&*he png [Esp tonelaje] 1 : buwis 
sa mga barko batay sa toneladang 
karga 2 : kabuuang halaga o dami 
ng padala sa barko na kinakalkula 
sa tonelada 3: kapasidad ng isang 
barko na kinakalkula sa tonelada : 

TONNAGE. 

t6*ner png [Ing] 1: kemikal na nagbi- 
bigay ng kulay sa potograpikong 
limbag 2 : pulbos na ginagamit sa 
pagpaparami ng kopya sa pamama- 
gitan ng prosesong xerograph. 

tong png Kol 1 : salapi na nakokolekta 
sa sugal para sa patay 2 : anumang 
salapi o bagay na hinihingi ng may- 
kapangyarihan sa tao o establisimyento 
nang labag sa batas 3: [ 7si] asosas- 
yon, partido sa politika, o lihim na 
samahan. 

to-ng^-le png Mus [BalKal] : kallaleng. 

tO a nga a li png [Ifu] : plautang pambi- 
big na yari sa kawayan at may anim 
na butas. 

to # ng£ a tong png Mus [Kal] : instru- 
mentong bumbong ng kawayan na 
ipinapalo sa sahig habang pinapalo 
ng kanang kamay ang itaas na baha- 
ging butas upang tumunog : tibong- 

BONG, TUNGTUNG. 

tong-a-tong png Mus [Tug] : instru- 
mentong binubuo ng anim na tubo 
ng kawayang may iba’t ibang haba, 
bukas ang isang dulo, tatlong tao 
ang humahawak, at ibinubunggo ang 
dulo nitong nakasara sa isang sapad 
na bato. 

tongs png [Ing] \ kasangkapan na 
tila gunting, ngunit walang talim, at 
ginagamit na pang-ipit o panghawak. 

t6ng a tong png 1: lupon ng matatan- 
dang tagapayo sa komunidad ng 
mga Ibaloy 2: Lit [Pan] kuwento. 

tongue (tang) png Ana [Ing] : dila. 

tonic (to-nik) png [Ing] : toniko. 

tonic water (to-nik wa-ter) png [Ing] : 
karbonado, hindi matapang na inu- 
min, at may sangkap na quinine. 

tonight (tu-nayt) png [Ing] : gabi ng 
kasalukuyang araw. 

to a nik png [Iva] : tayo. 

t6 a ni a k6 png [Esp tonico] 1: gamotna 
pampalakas : tonic 2 : anumang 
nagpapalakas : tonic 3: Mus unang 
degree ng eskala na bumubuo ng 
keynote ng piyesa: tonic 4: tubig na 
karbonado at ginagamit na pang- 


halo sa mga inuming alkoholiko at 
pampalasa sa pagkain : tonic. 

tonnage (to-neyds) png [Ing] : tone- 
lahe. 

t6 a no png [Esp] 1: Mus maindayog 
na pagkakasunod-sunod ng pang- 
musikang himig; kaaya-ayang tunog 
o pagkakaayos ng mga tunog na 
magkakasunod : angay, tune 2 : hag- 
kis ng pagsasalita : tone. 

to-nob png Mil [Bik] 1: pagsasagupa 
ng magkaaway 2 : paghihintay sa 
hudyat ng pagsalakay. 

t6*nong png Mit [Mrw] : tagapag- 
alagang espiritu; espiritu na tumu- 
tulong sa tao. 

t6n*sil png Ana [Ing] : kapansin-pan- 
sing habilog na kimpal sa magkabi- 
lang gilid ng lalamunan : diris, srwo- 
siw 7 o. 

tonsilitis (ton-si-lay-tis) Med [Ing] : 
pamamaga ng tonsil. 

tonsure (ton-syur) png [Ing] 1: pag- 
aahit ng buhok sa ulo kaugnay ng 
ritwal panrelihiyon 2 : s^tsat. 

t6n a to pnr [Esp] : tanga, t6n a ta kung 
babae. 

t6n a tong png Zoo [Mnv] : alitaptap. 

too (tu) pnb [Ing] 1 : din; rin 2: labis; 

lubha. j 

.*• 1 

tool (tul) png [Ing] 1 : anumang ka- 
sangkapang ginagamitan ng kamay, 
tulad ng maftilyo, lagari, at iba pa 
2 : makina, tulad ng torno, ginaga¬ 
mit sa pagputol o paghugis 3: anu¬ 
mang gamit sa manwal na operasyon 
4 : tao o bagay na gaingamit bilang 
kasangkapan sa pagsasagawa ng isang 
bagay. 

toolbox (tul-bax) png [Ing] : kahon 
o sisidlan ng mga kasangkapan, tulad 
ng martilyo, lagari, at iba pa. 

tool kit (tul-kit) png [Ing] 1: set ng 
mga kasangkapan 2: Com set ng 

software. 

tO a ong png Zoo [Mnb] : bakulaw. 
tooth (tuth) png [Ing] : ngipin. 

toothbrush (tuth-brash) png [Ing] : 
sepilyo. 

toothpaste (tuth-peyst) png [Ing] : 
pastang panlinis ng ngipin. 

toothpick (tuth-pik) jmg [Ing] : palito: 

TUTPIK. 

tO a 6-tO a 6 png [Pan] : balyan. 

top (tap) png [Ing] 1 : ibabaw; tuktok 
2 : pinakamataas na pun to, bahagi, 
o rabaw ng isang bagay 3: pinaka¬ 
mataas na posisyon, ranggo, at iba 
pa 3: trumpo. 




















topasyo 


902 


torrid 


to*pas*yo png [Esp topacio ] : topaz. 

tO'payya png Mus [ Kal\ : pangkat 
ng anim na gong na magkakasunod 
ang laki. 

tO'paz png [ lug] : nanganganinag na 
mineral na aluminum silicate, kara- 
niwang dilaw, at ginagamit na hiyas : 

TOPASYO. 

topcoat (tap-kowt) png [Ing] 1: gaban; 
overcoat 2: panlabas na pinta ng 
pintura, at katulad. 

t6*pe png 1: Mek [Esp] ring o sangga 
sa bara o tubo, ikinakabit upang 
mapigil ang paggalaw, bilang pan- 
dugtong sa bahagi, at iba pa 2: [Mrw] 
pulandit. 

topic (ta-pik) png [Ing] 1: paksa sa 
aklat, panayam, talumpati, at iba pa 
2: paksa ng pag-uusap o talakay. 

topical (to-pi-kal) pnr [ Ing] 1: hinggil 
sa kasalukuyang balita, usapin, at iba 
pa 2: hinggil sa isang pook; lokal 3: 
Med kaugnay sa o ipinapahid sa 
panlabas na bahagi ng katawan 4: 
hinggil sa mga palysa. 

tO'pW png [Bon] : parisukatna basket, 
may takip, at karaniwang ginagamit 
na baunan ng pagkain. 

topless (tap-les) png [Ing] 1: tao na 
walang pang-itaas na snot 2: pook 
na maraming babae ang walang pang- 
itaas na suot, lalo na sa paliguan. 

topless (tap-les) p7ir [Ing] 1: wala ang 
itaas na bahagi 2: walang pang-itaas 
na suot. 

topnotch (tap-natch) pnr [Ing] : may 
pinakamataas na antas o kalidad. 

topnotcher (tap-nat-ser) png [Ing] : 
tao na nakakuha ng pinakamataas 
na marka. 

tO'po png : sa laro, pansamantalang 
pagtigil: time-out. 

topographer (to-po-gra-fer) png [Ing] : 
topograpo. 

topographical (to-po-gra-fi-kal) pnr 
[Ing] : hinggil sa topograpiya. 

topography (to-po-gra-fQ png [Ing] : 
topograpiya. 

to*po*gra*pbya png [Esp topografia] 
1: detalyadong paglalarawan o pag- 
babalangkas ng likas at artipisyal na 
katangian ng isang bayan, distrito, 
lokalidad : topography 2: detalya¬ 
dong paglalarawan, lalo na sa pama- 
magitan ng survey sa isang partikuiar 
na bayan, lungsod, estado, at iba pa. 

to-po-gra-po png [Esp topografo] 1: 
tao na may kaalaman sa topograpiya 
2: tao na naglalarawan ng mga kata¬ 


ngian sa rabaw ng isang pook o 

■ 

rehiyon. 

top-ok png [Igo ] : lalagyan ng pinatu- 
tuyong kahoy na nasa itaas ng kalan 
o lutuan. 

topology (to-po-lo-dyf) png Mat [Ing] : 
pag-aaral ng mga heometrikong 
katangian at ugnayan ng mga espas- 
yong hindi naaapektuhan ng tuloy- 
tuloy na pagbabago ng hugis o sukat. 

toponym (to-po-nfm) png [Ing] 1: 
pangalan ng pook 2: pangalan ng 
pook na naglalarawan, karaniwan 
mula sa topograpikong katangian ng 
pook. 

toponymy (to-po-ni-nh) pngUng] I : 
pag-aaral ng pangalan ng mga pook 
ng isang rehiyon 2: Ana nomenkla¬ 
tura ng mga rehiyon ng katawan. 

topping (ta-ping) png [Ing] : anumang 
pumapaibabaw sa isang bagay, lalo 
na ang krema sa ibabaw ng isa,ng 
panghimagas. 

top-secret (tap-si-kret) pnr [Ing] 1 : 
limitado sa mga autorisadong indi- 
bidwal ang paggamit ng mga impor- 
masyon, dokumento, at iba pa 2: 
anumang bagay na ipinailalim sa 
ganitong pag-uuri. 

topsoil (tap-soyl) png [Ing]-: pang- 
ibabaw na suson ng lupa. 

topspin (tap-spin) png [Ing] : mabilis 
na pag-ikot ng bola ng tennis, at iba 
pa, sa pamamagitan ng pagpalo nito 
nang pasulong o paitaas. 

topsy-turvy (tap-si-ter-vi) pnr [Ing] 
1: balintuwad 2: baligtad ang pagsa- 
saayos o kalagayan 3: nasa kalagayan 
ng pagkalito o pagkagulo. 

torch (torts) png [Ing] 1 : sulo 2: nabi- 
bitbit na lamparang de-baterya. 

torch-bearer (torts-be-rer) png [Ing] 
1: tao na namumuno ng daan tungo 
sa pagbabago 2: namumuno ng isang 
kilusan, kampanya, at iba pa 3: taga- 
dala ng sulo, karaniwan bilang pani- 
mula ng isang seremonya, tulad sa 
isports 4: opisyal na kandidato. 

t6*re png [Esp] : gusali o estrukturang 
mataas : tower. 

t6Te*a'd6r png [Esp] 1 : matador 2: 
tao na nakasakay sa kabayo at nag- 
papagalit sa toro : torero. 

to - re # ro png [Esp] : matador. 

tO*r6*ro pnr [Esp] : hinggil sa huwego- 
de-toro. 

to-r6’t e png Zoo [Esp] : kinapong toro. 

t6rment png [Ing] : hirap; pighati. 


tor*m6n*tor png [Ing] 1: anumang 
nagdudulot ng hirap o pighati 2 : 
Tro estruktura sa magkabilang tabi 
ng entablado, upang magsilbing 
tabing sa mga gilid nito. 

tor - na # bi*y^*he png [Esp tomaviaje] : 
biyaheng balikan. 

tornado (tor-ney-do) png [Ing] : mala- 
kas na buhawi. 

t6r*na*s6l png : piraso ng papel na 
tinigmak ng litmus, ginagamit na 
palatandaan. 

torn6-o png [Esp] : paligsahan. 

tormhyo png [Esp tornillo] 1: metal 
na pangkabit, patulis ang puluhan, 
may paikid na roskas, at ulong may 
gilit sa gitna, karaniwang ipinipihit 
nang pabaon sa kahoy o katulad gamit 
ang destornilyador : screw 2: silin- 
drikong pin o barkilyang may roskas 
at ulo, ipinapasok sa butas na may 
roskas at ginagamit na pangkabit o 
bilang bahagi ng kasangkapang pang- 
ipit, gaya sa clamp, jack, at iba pa : 

SCREW. 

t6rno png Mek [Esp] : makinang pang- 
hubog o pangldnis ng bakal o kahoy: 

lajJkan -/mdmag*t6rno, i'tdrno, 
t6r-no-hin. 

t6*ro png Zoo [Esp] : lalaking baka 
(genus Bos): kalantangan. 

to-r6-gan png Ark [Mrw] : bahay na 
malaki at puno ng dekorasyon, nag- 
sisilbing tirahan ng pamilya ng sultan; 
ang sentrong tampok na arkitektura 
sa anumang nayon o pamayanan ng 
Maranaw. 

to # r6*tot png : pindeho. 

to - ro-t6t, to*r6*tot png 1: trumpeta 
2 : laruang hinihipang tila trumpeta 
var turn tot. 

t6r*pe pnr [Esp] 1: tanga 2: dungo 1 . 

torp6-do png Mek [Esp] 1: malaki, 
hugis sigarilyo, kusang sumusulong 
sa tubig, naglalaman ng pampasabog, 
at ibinubunsod laban sa mga kaaway 
mula sa submarino, at iba pa 2 : alin- 
man sa mga pampasabog na kasang- 
kapan na ginagamit sa mga mina, sa 
ilalim ng dagat, at iba pa. 

torque (tork) png Mek [Ing] : anumang 
lumilikha o nakalilikha ng tensiyon, 
torsiyon, o rotasyon. 

torrent (to-rent) png [Ing] 1: mabilis 
na agos ng tubig, lava, at katulad 2 : 
malakas na pagbuhos ng ulan. 

torrid (to-rid) pnr [/ng] 1: tuyong- 
tuyo o nakapapaso ang init 2: sobrang 
init o tuyong-tuyo ang klima, pana- 











torsal 


903 


tournament 


hon, hangin, at iba pa 3: maalab; 
masidhi; puno ng emosyon. 

tor-sal png [Esp torsal] : pilipit na 
sedang kordon var tursal. 

t6r-si png [Ilk] : sumping. 

tor-si-do pnr [Esp] : baluktot; pilipit. 

tor-Sli-yo png Zoo : isdang-alat ( Sphry- 
raena) , lumalaki nang hanggang 1 m 
mahaba at payat ang katawan, malaki 
ang bibig, matulis at malakas ang 
ngipin, kulay abo ang itaas ng kata¬ 
wan, at puti ang tiyan Cf asugon, 

BIKUDA, TALANGKAW. 

torsion (tor-si-yon) png[Ing] : torsiyon. 

tor-si-y6n png [Esp torsion] : pagpi- 
hit : torsion. 

t6r-so png [Ing] 1: katawan ng tao 2: 
Sin eskulturang pigura nito na walang 
ulo, bisig, at paa. 

tort png Bat [Ing] : gawain na nagdulot 
ng pinsala sa reputasyon at ari-arian 
ng isang tao at nararapat na tumba- 
san o bayaran ng nagdulot ng nasa- 
bing pinsala. 

t6r-ta png [Esp] ^: masa na hugis bilog 
na gawa sa arina, at iba pang sangkap, 
at hinuhurno 2: omelet 3: anumang 
pritong may binating itlog, hal tort- 
ang talong. 

tortellini (tor-tel-yf-ni) png [Ingltd] : 
pastang pinalamnan at kinorteng 
singsing. 

torticollis (tor-tf-ko-lfs) pngMed[Ing] : 
sakft ng mga kalamnan o masel ng 
leeg na nagsasanhi ng paninigas at 
pagpilipit nito. 

tor-til-ya png [Esp tortilla] 1: omelet 
2 : tinapay na manipis, bilog, at walang 
lebadura, karaniwang gawa sa mais, 
at niluluto sa sapad na lutuan. 

tortoise (tor-toys) png Bat [Ing] : 
pagong; pawikan. 

torture (tor-tyur) png [Ing] 1: pagdu- 
dulot ng malubhang sakft sa katawan, 
lalo na sa pagpaparusa o paraan ng 
paghimok upang isagawa ang isang 
bagay 2 : pagpapahirap o hirap sa 
katawan at isip. 

t6*si*l6g png : pinaikling tawag sa 
kombinasyon ng pagkaing tosino, 
sinangag, at itlog; karaniwang almusal. 

tO-Si-no png: iprineserbang kame ng 
baboy na tinimplahan ng salitre, 
asukal, at asin. 

tOS-pe-ri-na png [Esp tosferina] : dalahit 
na ubo. 

tOSS (tos) pnd [Ing] 1 : ihagis nang 
paitaas sa pamamagitan ng kamay, 
tulad ng bola 2 : igulong; ipaghagis- 


hagis mula sa isang panig papunta 
sa kabila. 

tossed salad (tostsa-lad) png [Ing] : 

salad na binubuo ng isa o higit pang 
hinalo-halong gulay, tulad ng kama- 
tis, repolyo, at letsugas na nilagyan 
ng pampalasa. 

0 

tosser (to-ser) png [Ing] : tao o bagay 
na may gawaing maghagis ng bola o 
anumang bagay paitaas. 

tos-t£jfrnifmag-tos-t£, tos-ta-hm, i- 

tOS*td [Esp] : idarang; lutuin sa apoy 
hanggang Tnagkulay kape var tusta. 

tOS-t4*do pnr [Esp] : iniluto o ininit 
hanggang magkulay kape i/artustado. 

tos*ta*d6 r png [Esp] : toaster wrtus- 
tador. 

t6s-ton png: salaping pilak na dinala 
ng mga Espanyol sa Filipinas at unang 
perang Europeo na dumating noong 

1521. 

tos-tdn png Bot : yerba ( Trianthema 
portulacastrum ) na humahaba nang 
hanggang 60 sm ang tangkay at maa- 
aring gulayin. 

t6*tal, to-tdl png [Ing Esp] 1: kabu- 
uang halaga, kantidad, sukat, at iba 
pa 2 : ang buong bahagi. 

total eclipse (to-tal ek-lfps) png [Ing] : 
eklipse na madilim ang kabuuan ng 
lawas na natatakpan. 

to-ta-li-d&d png [Esp] : totality 1 . 

totalitarian (to-ta-li-tar-yan) png Pol 
[Ing] : tao na nagtataguyod sa mga 
prinsipyo ng totalitarianism : tota- 
litAryo. 

totalitarianism (to-ta-li-tar-ya-nf-sem) 
png Pol [Ing] 1: ganap na pamama- 
hala sa estado ng isang sentralisadong 
institusyon 2 : katangian o kalidad 
ng isang autokratiko o autoritatibong 
indibidwal, pangkat, o pamahalaan : 

TOTALITARYANISMO. 

to-ta-li-tar-ya-nfs-mo png Pol [Esp 
totalitarianismo] : totalitarianism. 

to-ta-li-tdr-yo png Pol [totalitario] : 
totalitarian. 

totality (to-ta-li-tf) png [Ing] 1: kom- 
pletong halaga o kalahatan : totali- 
dad 2: Asn oras kapag ganap na ang 
eklipse. 

t6-tem png [Ing] 1: natural na bagay 
o buhay na kalikasan, tulad ng hayop 
o ibon, ginagamit bilang simbolo o 
sagisag ng angkan, mag-anak, o pang¬ 
kat 2 : bagay o natural na penomenon 
na pinaniniwalaang may kaugnayan 
sa primitibong mag-anak 3: ang hu- 
lagway nito. 


t6-tO png : kaibigang lalaki. 
to-td png : ato. 

t6-tob png [Mrw] : putong ng mga 
Muslim. 

to-tok png [ Mag] : pakd. 
to-tol png Lit [Mnu] : kuwento. 
to-ton png f Mrw] : sabit 1 . 
to-tO-6 pnr : tapat; tunay. 

t6-top png [Mrw] : sakft - pnr ma- 

to-top. 

to-t6r png [Ilk] : pagtatalo. 

to-toy png [ Tsi] : ato. 

tot-SO png [ Tsi] : isdang iprinitong 
may tahore. 

touch (tats) png [Ing] 1: ilagay ang 
kamay, daliri, at iba pa, sa isang bagay 
upang hipuin 2: hipuin o suriin 3: 
kalabitin o dampian ng kamay, daliri, 
at iba pa 3: maapektuhan ang dam- 
damin. 

touchd (tu-shey) png [Ere] 1: sa 
fencing, ang pagkilala o pagtanggap 
ng tama ng sable sa kalaban 2: pa- 
hayag na ginagamit sa pagkilala ng 
puna o tugon. 

■touching (tat-sing) pnr [Ing] : naka- 
lulungkot; nakaaawa; nakaaapekto 
ng damdamin. 

touch-me-not (tats-mi-nat) png Bot 
[Ing] : makahiya. 

touch screen (tats is-krfn) png [Ing] : 
VDU screen na .nagtatanghal ng 
mga datos, lalo na ng impormasyon 
para sa mga mamimili, kapag hini- 
hipo. 

tough (taf) pnr [Ing] 1: mahirap 
sirain, pulutin, punitin, o nguyain; 
matibay 2 : sa tao, kayang matagalan 
ang kahirapan o kagipitan; matatag 
3: hindi sumusuko. 

toupee (tu-pey) png [Ing] 1 : peluka 
2: artipisyal na buhok upang matakpan 
ang bahagi ng ulo na manipis ang 
buhok. 

tour (tur) png [Ing] 1: paglalakbay 
sa iba’t ibang pook 2 : ekskursiyon, 
paglilibot, o pagpapasyal. 

tour de force (tur de fors) png [Fre] : 
katangi-tanging lakas, galfng, o kaka- 
yahan. 

tourism (to-rf-sim) png: turismo. 

tourist (tu-rist) png [Ing] : turista. 

tournament (tur-na-ment) png [Ing] : 
pagsubok sa kakayahan ng magka- 
kalaban sa laro sa pamamagitan ng 
serve ng paligsahan, tulad ng sa chess 
o tennis. 




















tourniquet 


904 


trahedya 


tourniquet (tur*ni*key) png [Ing] : 
kasangkapan sa pagpigil ng daloy 
ng dugo sa pamamagitan ng pagsiksik 
ng ugat na daluyan ng dugo, tulad 
ng paghihigp.it ng benda. 

t6*vin png Ana [Iva] : sakong. 

tow png [Ing] : magaspang at sirang 
bahagi ng flax o hemp na inihahanda 
sa paghahabi. 

tow pnd [Ing] 1: hilahin sa pamama¬ 
gitan ng lubid, kadena, o katulad, 
hal ang sirang sasakyan 2: hilahin 
ang isang tao o bagay. 

tO*wak png Ark [Mrw] : hagdan. 

t6*ward pnr [Ing : malapit nang 
mangyari; nasa proseso ng pagsulong 
o pag-unlad. 

t6*ward pnu [Ing] : towards. 

t6*wards pnu [Ing] 1: malapit sa; 
patungo sa : toward 2 : hinggil sa : 

TOWARD. 

towel (ta-wel) png [Ing] : tuwalya. 

# 

tower (ta-wer) png [Ing] : tore. 

town (tawn) png [Ing] : bayan. 

town house (tawn haws) png [Ing] : 
pribadong bahay sa siyudad, mag- 
kakadikit,. at karaniwang inagkaka- 
pareho ang disenyo, 

toxic (tok'sik) png [Ing] : toksiko. 

toxin (tok-sin) png [Ing] : anumang 
lason na dulot ng isang organismo. 

toy png [Ing] : laruan. 

to a yd png [ Tsi] : sawsawan o pampa- 
lasa sa lutuin na gawa sa utaw na 
binubudburan ng Aspergillus flavus- 
oryzae, isang uri ng amag, pinaku- 
kuluan, at iniimbak nang isang taon : 

SOY. 

tra*ba*ha*d6r png [Esp trabajador] : 
manggagawa. 

tra*b6'ho png [Esp trabajo] : gawain. 

tra*be-s6n-yo png Ark [Esp travesano] : 
barakilan; halang. 

trab*y6*sa png [Esp traviesa ] : piraso 
ng kahoy na ihihahanay nang paha- 
lang at pinagkakabitan ng magkabi- 
lang bakal ng riles. 

trace (treys) pnd [Ing] 1: tuklasin, 
siyasatin, o hanapin ang bakas 2 : 
sundan o markahan ang bakas 3: sa 
pagguhit, patungan ng manipis na 
papel ang isang larawan at iguhit 
ang bakas 4: alamin ang pinagmulan. 

trachea (tra-ke*ya) png Ana [Ing] 1: 
tubong daluyan sa paghahatid ng 
hangin mula sa baga na humahaba 
sa larynx hanggang bronchi: trakea 
2 : sa mga kulisap at anthropod, isa 


sa mga tubong naghahatid ng hangin 
sa sistemang respiratory : trakea. 

tracheotomy (tra-ki-yo-to-mf) png 
[Ing] : operasyon sa paghiwa ng 
trachea upang isaayos ang bara sa 


trachoma (tra-ko-ma) png Med [Ing] : 
nakahahawang pamamaga ng mata 
na may mga butlig sa rabaw ng 
talukap. 

trachyte (trey-kayt) png [Ing] : pinong 
butil ng batong igneous. 

track (trak) png [Ing\ 1 : tanda o bakas 
na naiwan ng tao, hayop, o isang 
bagay na dumaan Cf trail 2: a pook 
ng karera na karaniwang bako-bakong 
daan b ruta ng isang atleta sa palig- 
sahan, lalo na sa pagtakbo 3: seksiyon 
ng isang rekord, casette tape, at iba 
pa. 

track and field (trak end fild) png 
[Ing] : pangkat ng isports na kinapa- 
palooban ng mga pangunahirfg 
pisikal na aktibidad, tulad ng pagla- 
kad, pagtakbo, paglundag, at pag- 
hahagis : athletics. 

tract (trakt) png [Ing] 1: lawak ng 
rehiyon ng lupa, tubig, at iba pa 2 : 
Ana tiyak na rehiyon o bahagi ng 
isang organ o sistema. 

tractor (trak-tor) png [Ing] : traktora. 

trade (treyd) png [Ing] : negosyo; 
pangangalakal. 

trademark (treyd-mark) png [Ing] 

1: kasangkapan, salita, o kombinas- 
yon ng mga salita na isineguro ng 
isang kompanya sa pamamagitan ng 
legal na pagpapatala o pinatatag ng 
matagal na paggamit nito at kumaka- 
tawan sa kompanya : tatak 3 2 : namu- 
mukod na katangian, at iba pa. 

trade union (treyd yun-yon) png [Ing] : 
organisadong asosasyon ng mga 
manggagawa sa isang negosyo, kala- 
kalan, o isang propesyon; nabuo 
upang protektahan ang mga kara- 
patan at interes ng mga manggagawa. 

trade wind (treyd wind) prig [Ing] : 
halos hindi pabago-bagong hangin 
sa silangan na dumadaan sa mga 
tropiko at semitropikong bansa sa 
buong mundo, pangunahing mula 
sa hilagang silangan sa Hilagang 
Hemisphere, at mula sa timog-sila- 
ngan sa Timog Hemisphere. 

tra*dis*y6n png [Esp tradition ] 1 : 
pagsasalin ng mga kaugalian, panini- 
wala, at iba pa mula sa isang hene- 
rasyon hanggang sa susunod na hene- 
rasyon : tradition 2 : matagal nang 


naitatag na kaugaliang may bisa ng 
di-nakasulat na batas : tradition. 

tra-dis-yo*n^i pnr [Esp traditional] : 
ukol sa, batay sa, o nakamit sa pama¬ 
magitan ng tradisyon : traditional. 

tra*dis*yo*na*lis-mo png [Esp tradi- 
cionalismo ] 1 : pagsunod sa tradisyon, 
lalo na hinggil sa relihiyon : tradi¬ 
tionalism 2 : sistema ng pilosopiya 
hinggil sa katotohanan o kaalamang 
panrelihiyon na mula sa banal na 
rebelasyon at tradisyon : traditio¬ 
nalism. 

tra'dis*yO'na*lis*ta png [Esp tradi- 

cionalista] : tao na naniniwala sa tra¬ 
disyon. 

tra*dis*yo*n£l na polftik6/mg: lu- 

mang uri ng politiko, karaniwang 
ipinalalagay na corrupt : trapo 3 . 

tra*dis*yo*nis-ta png [Esp Iradicionista ]: 
tao na sumusunod o nagtataguyod 
sa tradisyon j lalo na ang nauukol sa 
. relihiyon. 

tradition (tra-df-syon) png [Ing] : 
tradisyon. 

traditional (tra-df-syo-nal) png [Ing] : 
tradisyon al. 

traditionalism (tra-di-syo-nadi-sem) 
png [Ing] : tradisyonalismo. 

tra a duk*si a y6n png Lit Mus Say [Esp 
traduction] : salin; pagsasalin. 

traffic (tra-fik) png [Ing] : trapiko. 

trafficker (tra-flk-er) png [Ing] : tra- 
pikante. 

traffic light (tra-fik layt) png [Ing] : 
elektronikong senyas na kumokontrol 
ng trapiko sa pamamagitan ng mga 
ilaw na may kulay, karaniwang pula, 
dilaw, at lunti. 

tragedy (tra-dye-di) png [Ing] : tra- 
hedya. 

tragic (tra-dyik) pnr [Ing] 1: malung- 
kot; nakalulungkot 2 : may katangian 
ng isang trahedya. 

tr6*he png [Esp traje ] : koleksiyon ng 
damit o kasuotan: terno, 

tr6 a he de b6*da png [Esp traje de 
boda] : damit pangkasal ng babae. 

tr6 a he de mes*tf*sa png [Esp traje de 
mestizo] : pormal na kasuotan ng 
kababaihan, binubuo ng isang blusang 
sinamay, husi, o pinya na may manggas 
na tila pakpak ng paruparo, isang 
panyuwelo, at isang saya na may 
bun tot na nakasayad sa sahig. 

tra*h£d a ya png Lit Tro [Esp tragedia] 

1: akdang panliteratura, lalo na isang 
madulang palabas na may malungkot 
at puno ng kapahamakang katapusan 







trahiko 


905 


transient 


na dulot ng kapalaran, kahinaan ng 
loob ng isang tauhan, diktang lipunaii, 
at iba pa : tragedy 2: pangyayaring 
napakalungkot at puno ng kapaha- 
makan : tragedy. 

tra'hi*k6 pnr [Esp tragico ] : napaka¬ 
lungkot; puno ng kapahamakan. 

tr6*hbk6*mHc6 png Lit Tro [Esp tragi- 
comico ] : dula, nobela, at iba pa na 
may halong elemento ng iungkot at 
katatawanan. 


tra*i e d6r png [Esp] : taksil. 

trail (treyl) png [Ing] 1: daan o ruta 
na palagiang dinadaanan ng tao o 
hayop 2: bakas na naiwan ng tao, 
hay op, o bagay, lalo na ang sinusun- 
dan ng isang aso, mangangaso, at 
katulad Cf track. 

trailer (trey-ler) png [Ing] : pakita 3 . 

train (treyn) png [Ing] : tren. 

training (trey-ning) png [Ing] : pag- 
sasanay. 

trainer (trey-nor) png [Ing] : tagasanay. 

tra-is*y6n png [Esp traicion ] : katak- 
silan. 

trait (treyt) png [Ing] : katangian, 
lalo na ng tao. 

traitor (trey-tor) png [Ing] : taksil. 

trajectory (tra-dyek-to-ri) png [Ing] : 
ang linyang dinadaanan ng isang 
bagay na humagis o lumipad, o kumi- 
kilos sanhi ng ilang hatag na puwersa. 

trak png [Ing truck] : malaking sasak- 
yang ginagamit sa pagdadala ng ma- 
bibigat na bagay, tropa, at iba pa : 

TRUCK. 

tra*k6°a png Ana [Esp traquea] : 
trachea. 

tra*ki*tihyo png 7.00 : lagidlid 1 . 

tra°khtO png Zoo [Se6] : malapando. 

trak*si*y6n png [Esp traccion] 1: pag- 
batak o paghila ng mga karga sa trak 
2: pagbatak na lakas ng isang guina- 
galaw. 

trak-tOTa pngAgrMek [Esp] : maliit, 
malakas, at de-motor na behikulong 
humihila sa makinang pansaka, mga 
karga, at iba pa : tractor. 

tram-bi-yi png [Esp tranvia] : sasak- 
yang pampubliko, mahaba na tila 
tren, bukas ang magkabilang gilid, 
at hinihila ng kabayo o de-koryente : 

STREET CAR. 

trarmbudo pngBot : halamang ( Sola- 
num ferox ) nabubuhay sa aplaya, 
mammming lugar, at lupang sakahan. 

trci-mo png [Esp] : kahabaan ng riles; 
bahagi ng tulay. 


tramp pnd [ Ing] : lumakad nang ma- 
bigat ang bagsak ng paa. 

tramp pnr [Ing] : palaboy. 

trdm'po'lin png [Ing trampoline] : tram- 
polina. 

tr6m*po*lf*na png [Esp] :netngmati- 
bay na tolda o kambas na nakabanat 
sa isang balangkas, ginagamit ng mga 
akrobat : trampolin. 


trance (trans) png [Ing] 1 : a kalagayan 
ng tao na katulad ng pag-idlip o ba- 
hagyang pagkakaroon ng malay at 
hindi tumutugon sa panlabas na 
estimulo b kalagayan ng tao na katu¬ 
lad ng isang nasa ilalim ng hipnotismo 
2; ang gayong kalagayan na nang- 
yayari sa isang babaylan, espiritista, 
manghuhula, at katulad. 

trang*k& png [Esp tranca] : baral; 
pangkandado; sabat var tarangka - 

pndmag*trang*k6, htrang*k£. 

trang*k6*so png Med [Esp trancazo] : 
impeksiyon na sanhi ng mikrobyo, 
karaniwang may kasamang lagnat, 
pangingiki, sakit ng ulo, panghihina 
ng katawan, pagkawala ng gana sa 
pagkain, pananakit ng kalamanan, 
at pamumula ng ilong at lalamunan : 

FLU, INFl,UENZ/\. 


trang-kfl-ya png [Esp tranquila] : ma¬ 
liit na trangka. 

tranquil (trang-kwil) pnr [Ing] : pa- 
yapa; tahimik. 

tranquility (trang-kwf-li-ti) png [Ing ]: 
kapayapaan; katahimikan. 

tranquilizer (trang-ki*lay*ser) png: 

^gamot na pampakalma o pampaba- 

' was sa kirot, nerbiyos, at iba pa. 

transact (tran-sak) pnd [Ing] : mag- 
sagawa o makiugnay hinggil sa isang 
bagay, lalo na sa negosyo; makipag- 
transaksiyon. 

transaction (tra-sak-si-yon) png [Ing ]: 
transaksivon. 


tran*sak-si a y6n png [Esp transaction] : 
pagsasagawa ng kasunduan, ugnayang 
pangnegosyo, at katulad : transac¬ 
tion. 


transcend (tran-send) pnd [Ing] 1 : 
lumampas sa saklaw ng karanasan, 
katwiran, at paniniwala ng tao 2: 
lampasan; mangibabaw. 

transcendent (tran-sen*dent) pnr 
[big] 1 : nangingibabaw sa karanasang 
pan tao 2: hindi umiiral sa tunay na 
karanasan o realidad 3: umiiral sa 
labas ng saklaw ng materyal na rea¬ 
lidad. 

transcendental (trans-en-den-tal) 
png [Ing] : transendental. 


transcendentalism (transendenta- 
li-sim) png [Ing] : transendentalismo. 

transcribe (trans-krayb) pnd [Ing] 
1: gumawa ng nakasulat na kopya 
2: itala para sa paggamit sa hinaharap. 

tran*sen*den*t6l png Pil [Esp trans¬ 
cendental] t : mula sa nauna o dati 
na; itinuturing na bahagi na at kaila- 
ngan sa karanasan : transcendental. 
2: nagpapaliwanag sa matter at ob~ 
hetibong bagay-bagay bilang bunga 
ng subhetibong kamalayan : transcen¬ 
dental 3 : nauukol sa dibino bilang 
pangunahing gabay sa sangkatauhan: 
transcendental. 


tran-sen-den-ta-lis'mo png Pil [Esp 
transcendentalismo] : kilusan sa pilo- 
sopiya noong ika-19 siglo sa America 
na nagtataguyod ng paniniwala sa 
dibinidad na malaganap sa buong 
sansinukob at sangkatauhan : trans¬ 
cendentalism. 


transexual (tran-seks-wal) png [Ing] 
1: tao na transexual 2: tao na nag- 
palit ng kasarian sa pamamagitan 
ng operasyon. 

transexual (tran-seks-wal) pnr [Ing] : 
nagtataglay ng katangiang pisikal ng 
isang kasarian at katangiang pansi- 
kolohiya ng ibang kasarian. 

trdns'fer pnd [Ing] : ilipat. 

3 

transference (trans-fe-rens) pig [Ing]: 
transperensiya. 

transfigure (traps-fig-yur) pnd [Ing] : 
magbago ng ahyo o itsura, lalo na 
upang maiangat ng antas o maging 
ideal. 


trans*f6rm pnd [Ing] : magbago nang 
ganap sa anyo, katangian, at iba pa. 

transformational generative gram¬ 
mar (trans-for-mey-syo-nal dye-ne- 
rey-tiv gra-mar) png Lgto [Ing] : 
transformational grammar. 

transformational grammar (trans 

form-ey-syo-nal gra-mar) png Lgw 
[Ing] : gramatika nabinubuo ng isang 
set ng mga tuntunin na naglalatag 
ng lahat at tanging mga panggrama- 
tikang pangungusap ng isang wika, 
gaya ng mga tuntunin hinggil sa pag- 
buo ng mga sugnay na naglalatag ng 
mga makatwiran at pang-ilalim na 
balangkas ng mga pangungusap nito 
kapag ginagamit sa mga salita ng 
isang wika : transformational gene¬ 
rative grammar. 

transient (trans-yent) png [Ing] : pa- 
nandaliang panauhin, manggagawa, 
at iba pa. 























transient 


906 


transvestism 


transient (transient) pnr [Ing] : nau- 
ukol sa maikling panahon; hindi 

pangmatagalan. 

tran-sis-tor png [ Ing] 1: radyo na may 
transistor 2: aparatong semiconduc¬ 
tor na binubuo ng tatlong magkapa- 
tong na terminal na may kakayahang 
palakasin o maiwasto sa tamang lakas 
ang daloy ng mga elektron. 

tran-sis-y6n png [Esp transition ] 1: 
paglipat mala sa isang kalagayan, 
pook, o gawain tango sa iba : tran¬ 
sition 2: ang panahong ganito 3: 
salita, parirala o pangungusap na 

nag-uugnay sa paksa sa kasunod 4 : 
Mus modulasyon. 

tr£n-sit png [Ing] 1: paglalakbay; 
paglilipat 2: daan o ruta. 

tran-si-tf-bo png Ora [Esp transitivo] : 

palipat. 

transition (tran*snsyon) png [Ing] : 
transisyon. 

transition metal (transmsyonme-tal) 

png Kem [Ing] : alinman sa set ng 
mga element na matatagpuan sa da- 
kong gitna ng periodic table (Mga 
Grupong IV-B-VIII, IB, IIB, o 4-12), 
kabilang ang bakal, tanso, at pilak. 

transitive (trans-i-tiv) pnr [Ing] t: 
Gra palipat 2: Pit sa lohika, tumutu- 
koy sa relasyon na balido sa alinmang 
dalawang sangkap ng isang serve at 
sa lahat ng pares ng sumusunod na 
sangkap. 

transitive verb (tran-si-tivverb) png 

Gra [Ing] : pandiwang palipat. 

trans-kri-bf pnd mag-trans-kri-bf, 

i-trans-kri-bf [Esp transcribir] 1: gu- 
mawa ng isang nakasulat o nakama- 
kinilyang kopya ng isang talang 
nakaisteno, isang panayam, at iba 
pa 2 1 sa rnusika at radyo, gumawa 
ng transkripsiyon. 

trans-krip-si-yon png [Esp transcription] 

1: ang proseso ng pagtranskribi 2: 
kopya 3: pagsasaayos ng isang piyesa \ 
ng rnusika para sa isang instrumento, 
boses, at iba pa, bukod sa orihinal 
na nakasulat 4: a rekording ng isang 
programa, at iba pa para sa isang 
brodkasting sa radyo b praktika ng 
paggamit ng gayong rekording. 


translate (transdeyt) pnd [Ing] : 
magsalin; isalin. 


translation (trans4ey-syon) png [Ing ]: 
sal inpagsasalin. ' ^ 

translator (trans*lev*tor) png [Ing\ 
1: tagasalin 2: Com program na nag- 
sasalin inula sa isang lengguwahe 
tungo sa iba. 


transliterate (trans-lf-te-reyt) pnd 

[Ing] : isalin sa pinakamalapit na 
paraan ang mga salita ng isang wika 
tungo sa katumbas na mga salita ng 
wikang pinagsasalinan. 

trans-mi-s6r png [Esp] : transmitter. 

trans-mis-yon png [Esp transmicion] 
1 : paghahatid; pagdadala 2: Mek 
bahagi ng sasakyang de-motor na 
naghahatid ng puwersa mula sa 
makina papunta sa gulong. 

trans-mi-ti pnd mag-tras-miti, i- 

trans-mi-ti [Esp transmitir] 1: ipadala 
o ipaabot mula sa isang tao o pook, 
tungo sa iba 2 : isalin sa iba sa pama- 
magitan ng pamana 3: ipaalam o 
ipahayag sa iba 4: padaanin ang 
ilaw, init, at iba pa, sa isang midyum 
4: ilipat ang puwersa, galaw, at iba 
pa mula sa isang mekanikal na bahagi 
tungo sa iba 5: ihatid ang senyas ng 
radyo o telebisyon sa pamamagitan 
ng elektromagnetikong-alon. 

transmitter (transmitter) png [Ing] i 
bagay na naghahatid gaya sa a bahagi 
ng telegrapikong instrumento na 
naghahatid ng mga mensahe b baha¬ 
gi ng telepono, sa likod ng mouth¬ 
piece, na bumabago sa tunog na 
maging elektromagnetikong impulso 
para sa transmisyon nito c aparatong ■ 
lumilikha, nag-aayos, at nahahatid 
ng radyong-alon : transmisor. 

trans-mu-tas-y6n png [Esp transmu¬ 
tation] 1 : pagbabago mula sa isang 
anyo, kalagayan, substance, at iba 
pa tungo sa iba 2 : ang pagbabago 
ng isang element tungo sa iba, gaya 

ng nagaganap sa isang nuklear na 
pagkadurog. 

transparency (trans-pa-ren-sQ png 
[Ing] 1: kalagayan o kalidad ng pa¬ 
ging naaaninag o nababanaag 2 : 1 

piraso ng materyales na may larawan, 
at iba pa na nababanaag kapag nasi- 1 
sinagan ng ilaw. 


• n g anyo 2 : katangiang nakalilinlang 

ng paningin. 

transpire (trans-payr) pnd [Ing] t : 

mabunyag 2: Med sumingaw o mag- 

kasingaw sa balat o mga baga; mag- 
pawis. 

trans*pl4nt pnd [Ing] 1: itanim sa 
ibang pook 2: ilipat 3: Med ilipat ang 
organ sa ibang bahagi ng katawan o 
sa ibang katawan. 

trans*pormas-y6n png [Esp transfor¬ 
mation] : pagbabago ng itsura o 
kalagayan. 

transformer png [Ing transformer] : 
aparato para sa pagbabago ng boltahe 
ng daloy ng koryente. 

transfort png [Ing] 1: sistema ng 
paglilipat ng tao o produkto 2 : mga 
sasakyan na ginagamit ng hukbong 

sandatahan. 

.trans-port pnd [/ng-] : ilipat o dalhin 

sa ibang pook. 

trans-por-tas-ydn png [Esp transpor¬ 
tation] t: pagdadala o paglilipat mula 
sa isang pook tungo sa iba 2 : isang 
paraan ng pagdadala o paghahatid. 

trans-p6r-ter png f Ing] : tao o gamit 
para sa paglilipat. 

transpose (trans*pows) pnd [Ing] 1: 

ibahin ang kalagayan 2: Mus tugtugm 
ang komposisyon sa ibang key. 

trans-po-sis-y6n png [Esp transposi¬ 
tion] 1: pagbabago sa karaniwang 
ayos o posisyon 2: Mat paglilipat ng 
isang alhebrahikong termino sa isang 
panig rig tumbasan patungo sa kabila; 
pagbaligtad sa dagdag o baw^as na 
halaga : transposition. 

transposition (trans * po * si • sy on) png 
[Ing] : transposisyon. 

trans-pus-y6n png [Esp transfusion] : 
pagsasalin, lalo na ng dugo. 


trans-pa-ren-te pnr [Esp] : naaani¬ 
nag; nababanaag. 

trans-pe-r£n-si-y£ png [Esp transfer- 

encia] 1 : paglilipat 2: Sik pagbubun- 
ton ng emosyon sa ibang tao o bagay 
sa halip na ituon sa dapat pagtuonan : 

TRANSFERENCE. 


trans-perso-nSI pnr [Ing] 1: Lit na- 

ngingibabaw sa personal 2: Sik nahi- 
hinggil o may kaugnayan sa pagsubok 
sa mga transendental na kalagayan 
ng malay nacg lampas sa sariling 
kaakuhan. 

trans-pi-gu-ras-yon png [Esp transfi¬ 
guration] 1 : may katangiang magbago 


tran-sub-tan-si-yas-yon png [Esp 

transubtanciacion] 1 : ang pagbabago 
ng anyo isang substance 2: sa simba- 
hang Katoliko Romano, ang pagba¬ 
bago ng isang buong substance ng 
tinapay at alak upang maging katawan 

at dugo ni Kristo. 

% 

transuranic (trans*yu*rey*nik) pnr 

Kem [Ing] : sa mga element, may 

mataas na atomic number kaysa 
uranium, 

transverse (trans-vers) pnr [Ing] : 
nakapuwesto, nakaayos, o kumikilos 
nang pahalang. 

transvestism (trans-ves-tf-sim) png 

[Ing] : pagsusuot ng damit ng ibang 

sex upang mapukaw ang pagnana- 
sang sexual. 





transvestite 


907 


trepilya 


tra- 


transvestite (trans-ves-tayt) png[Ing] : 

tao na nagsasagawa ng transvestism. 

/ 

trap png [Ing] 1 : bitag 2: panlalansi 
upang mahikayat ang isang tao na 
magsalita o kumilos. 

tra-pe*s6*o png [Esp trapezeo] \ 
pezoid. 

trapeze (tra-piz) png [ Ing] : mgapa- 
halang na bara na nakatali sa dulo 
ng lubid at ginagamit sa pag-indayog 
ng mga akrobat. 

trapezoid (tra-pe-soyd) png Mat [Ing] : 
patag na anyong may apat na gilid 
na parallel ang dalawa : trapeseo. 

trd*pik png [Ing traffic] : trapiko. 

tra a pi a k6n a te png [Esp traficante] 1 : 
tao na nakikipagnegosyo 2 : tao na 
nagpupuslit ng mga bawal na kalakal; 
ismagler: trafficker. 

trd a pi a k6 png [Esp trafico] 1 : galaw 
ng mga sasakyan at mga tao sa lan- 
sangan : trapik, traffic 2 : galaw ng 
mga kalakal : trapik, traffic. 

tra*pi a tse png [Esp trapiche] : kab- 
yawan. 

tr£ a po png [Esp] 1 : basahan 2: telang 
ginagamit na pampakintab sa sapa- 

tos 3: Kol daglat ng tradisyonal na 
politiko. 

Trappist (tra-pist) png [Ing] : kasapi 
ng isang sangay ng ordeng Cistercian 
na mga monghe at kilala sa pagsunod 
sa tuntunin ng kapayakan, kabilang 
ang pananahimik. 

trash png [Ing] 1 : walang kuwenta 2: 
basura. 


trash pnd [Ing] 1 : gibain 2: punahin; 
kastiguhin. 

tr£s*te png [Esp] : pilas ng metal o 
kahoy na nakahalang sa leeg ng 
gitara at katulad na instrumento : 

BIDYA, FRET. 

tra*t4 a do png [Esp] : treaty. 

tr6 a tO png [Esp] 1 : pakikitungo; pag- 
papalagayan ng isa’t isa sa kanilang 
pagsasama 2 : pagpapasunod ng 
isang amo sa kaniyang riasasakupan 
3 : tawad var tar a to. 

tra a U a ma png Med [Esp Ing] 1 : a pin- 
salang marahas na naidulot b kala- 
gayan o neurosis na likha nito 2: Sik 
emosyonal na takot na may matagal 
na epekto. 

traumatic (tro-ma-tik) pnr [Ing] t : 
nagdudulot ng trauma 2: may trauma. 

travel png [Ing] : paglalakbay. 

traveller (tra-vel-er) png [Ing] : man- 
lalakbay. 


travelogue (tra-ve-log) png [Ing] : 
pelikula o panayam na may ilustras- 
yon hinggil sa biyahe o paglalakbay. 

travesty (tra-ves-ti) png [Ing] : labis 
at katawa-tawang paglalarawan o 
paggagad; pagbastos; pagwalanghiya. 

trawl (trol) png [Ing] : lambat na 
malaki at kinakaladkad sa ilalim ng 
dagat. 

trawler (tro-ler) png [Ing] : bangka 
na ginagamit sa pangingisdang trawl. 

tr6y*si*kpl png [Ing tricycle] 1 : sasak- 
yang may tatlong gulong, lalo na para 
sa mga bata : trisiklo 2 : sasakyang 
hinihila ng bisikleta o motorsiklo : 

MOTORELA, TRISIKLO. 


treadmill (tred-mil) png [Ing] Is 
malapad na gilingang-gulong na may 
mga tapakan sa gilid ng sirkumperen- 
siya 2: katulad na aparatong pang- 
ehersisyo. 

treason (tri-son) png [Ing] 1: Bat 
pagtataksil sa soberanya o estado 2: 
pagsira sa pagtitiwala ng iba. 

treasure (tres-yur) png [Ing] 1: mga 
alahas o hiyas; kayamanan 2: bagay 
na pinahahalagahan sa pagiging 
pambihira, mainam na yari, kasay- 
sayan, at iba pa. 

treasure hunt (tres-yur hant) png [Ing] 
1 : paghahanap ng kayamanan 2 : 
laro na humahanap ang kalahok ng 
itinagong bagay sa tulong ng mga 
palatandaan. 

treasurer (tre-syu-rer) png [Ing] : 

in gat-yam an. 

-treasury (tre-syu-ri) png [Ing] : teso- 
reriya. 


treat (trit) png [Ing[ 1: bagay o pang- 
yayari na nagbibigay ng kasiyahan 
2: paglilibre ng isang tao sa iba. 

treat (trit) pnd [Ing] 1: makitungo 
sa iba 2: gawin sa iba ang aksiyon 
upang maisakatuparan ang isang la- 
yunin 3 : gamutin. 

treatise (tri-tis) png [Ing] : nakasulat 
na akdang pormal at sistematikong 
tumatalakay sa isang paksa. 

treaty (tri-ti) pngPol [Ing] : kasunduan 
ng dalawa o mahigit pang bansa : 

TRATADO. 


trfrba*\&k png2ho [Kap] : bangkalang. 

treble (tre-bol) png [Ing] : mataas 
na tono, lalo na ng instrumento o 
tinig ng lalaki. 

treble (tre-bol) pnr [Ing] 1: tatlong 
ulit; triple 2: matinis. 

Trece Martires (Tre-se Mar-ti-res) 
png Kas [Esp] 1: labintatlong lalaki 


na pinaghinalaang kasapi ng Kati- 
punan, hinuli at binaril noong 12 
Setyembre 1896 sa harap ng Plaza 
de Armas sa Lungsod Cavite 2 : ipi- 
nangalan sa kabesera ng Cavite 
bilang parangal sa labintatlong martir. 

tree (tri) png [Ing] : punongkahoy. 

tree house (tri haws) png [Ing] : 
estruktura o kubo na nasa punong¬ 
kahoy, karaniwang ginagamit sa 
larong bahay-bahayan ng mga bata. 

treinta (treyn-ta) png [Esp] : tatlumpu 
var trenta. 

trellis (tre-lis) png [Ing] : balag. 

t remat ode (tre-ma-towd) png Zoo 
[Ing] : parasitikong uod (class Trema- 

toda ). 

tremble (trem-bol) pnd [Ing] Is 
manginig dahil sa takot, pananabik, 
panghihina, at iba pa 2: mailagay sa 
kondisyon ng labis na pag-aalala. , 

tre*men a ti a na png Kem [Esp] : tur¬ 
pentine. 

tre a mo a l6 pnr Mus [Ing] 1: pakatal 
na epekto na likha ng mabilis na 
pag-uulit ng parehong tono o himig 
2: kasangkapan sa isang organo na 
lumilikha ng gayong tunog. 

tr6 a mor png [Ing] 1 : yanig 2: mahi- 
nang lindol. 

tren png [Ing train ] 1: hilera ng mga 
magkakadugtong na sasakyan sa riles 
na hinihila o itinutulak ng isang ma- 
kina : train 2: ; anumang katulad na 
hilera : train. 

trench (trents) png [Ing] 1: mahaba, 
makipot, at malalim na hukay o kanal 
2: Mil hukay na ginagawang kubli- 
han ng mga sundalo. 

trench coat (trentskowt) png[Ing] : 
tila kapoteng kasuotan ng sundalo 
na may padding at hindi tinatagusan 
ng tubig. 

trend png [Ing] : tunguhin. 

trendsetter (trend-se-ter) png [I?ig] : 
tao na pasimuno sa nauusong moda 

ng kasuotan. 

trendy (tren-di) pnr [Ing] : sunod sa 
uso. 

Trent, Konseho ng (trent, kon-se-ho 
nang) png [Ing] : konsehong ekume- 
niko ng simbahang Katoliko Romano 
na ginanap noong 1545-1563 sa Trent, 
hilagang Italy na may layuning tugu- 
nan ang hamon ng kilusang Repor- 
masyon na pinamumunuari ni' Martin 
Luther sa Germany. 

tre-pibya png [Esp trepilla] : nalinis 
na bituka ng baboy o baka. 



















tres 


908 


Trinitarian 


tres png, pnr [ Esp ] : tatlo. 

tr6*se png f Esp trece ] : labintatlo. 

tre*sfl*yo png [Esp tresillo ] 1: uri ng 
sugal sa baraha 2 : sopa na pantatlu- 
hang tao. 

Tres Marias (tres ma*ri-yas) png [Esp]: 
sa santakrusan, mga sagala na kuma- 
katawan sa tatlong birtud o katangian 
ng mabuting Kristiyano, ang Pana- 
nampalataya, Pag-asa, at Kawanggawa. 

trespass (tres-pas) pnd [Ing] : puma- 
sok nang labag sa batas sa loob ng 
isang ari-arian, lalo na sa lupa. 

tres si*y6*te png [Esp tres siete ] : uri 
ng laro sa baraha at walang pustahan. 

tres*y6n*tos pnr [Esp tres cientos] : 
tationg daan. 

t rey png [ Ing tray] : bandeha. 

tri- (tray) pnl [Ing] : pambuo ng pang- 
ngalan at pang-uri na nangangahu- 
lugang tatlo o tatlong ulit, hal triangle, 
tripod. 

triad (tra-yad) png [Ing] 1 : pangkat 
ng tatlo 2 : ang bilang ija tatlo. 

triage (tra-yadz) png [Ing\ 1 : pag- 
uuri ayon sa kalidad 2 : pagtukoy sa 
kalubhaan ng karamdamap upang 
maisaayos ang priyoridad sa pang- 
gagamot. 

trial (tra-yal) png [Ing] 1 : Bat paglilitis 
2 : pagsubok. 

triangle (tra-yang-gel) png [Ing] 1 : 
tatsulok 2: Mus instrumentong tina- 
tapik o hinahampas at binubuo ng 
aserong hinubog nang patatsulok. 

triangular (tra-yang*gyu-lar) pnr [Ing] 
1: hugis-tatsulok; may tatlong sulok 
2 : nilahukan ng tatlong tao o pang¬ 
kat 3: may tatlong gilid. 

triathlon (tra-yat-lon) png [Ing] : pa- 
lakasan na may tatlong laro, karani- 
wang paglangoy, pagbibisikleta, at 
malayuang pagtakbo. 

tribal (tray-bal) pnr [Ing] : nauukol 
o kaugnay sa tribu. 

trhbu png [Esp] 1: pangkat ng mga 
tao, pamilya, o angkan na nagmula 
sa isang ninuno at bumubuo ng isang 
komunidad, gaya sa labindalawang 
paghahati ng sinaunang Israelita : 
tribe 2 : anumang primitibo o pala- 
boy-laboy na pangkat ng mga tao na 
karaniwang may isang mga ninuno: 
tribe 3: Alp anumang pangkat ng 
mga tao na na may isang interes : 

TRIBE. 

tri*bu-las-y6n png [Esp tribulation] : 
mabigat na karamdaman o pagdu- 
rusa : tribuiation. 


tribulation (tri-byu-ley*syon) png [Ing]: 
tribulasyon. 

tri*bu*na png [Esp] 1 : inampalan 2: 
entablado. 

tri a bu*n£l png Pol [Esp] 1 : noong pa- 
nahon ng Espanyol, lupon ng mga 
pinuno sa isang munisipyo 2 : ang pook 
na pinagpupulungan ng naturang 
lupon. 

tribunal de consulado (tri bu nal 
de kon-su-la-do) pngPol [Esp] : noong 
panahon ng Espanyol, tribunal na 
binubuo ng mga mangangalakal na 
nagpapasiya ukol sa mga bagay sa 
pangangalakal, obligasyon, at kon- 
trata. 

tribunal supremo de Espana y 
Indias (tri-bu*nal su-pre-mo de es- 
pan-ya i m-dyas) pngPol : noong 

panahon ng Espanyol, kataas-taasang 
hukuman sa Espanya at mga kolonya. 

tribune (tn-byun) png [Ing] 1 : kila- 
lang pinuno 2 : Pol sa sinaunang 
Roma, pinuno na pinili ng taumba- 
yan upang magtanggol ng kanilang 
interes 3: lukltikan ng obispo sa loob 
ng basilika 3 : nakaangat na pook na 
may upuan. 

tributary (tri-byu-ta-ri) png [Ing] 1 : 
ilog na dumadaloy sa higit na mala- 
king ilog o lawa 2 : tao o bayan na 

may tungkuling magbayad ng tributo. 

•» 

tribute (trhbyut) png [Ing] 1 : salita 
o kilos ng nagpapahayag ng pagga- 
lang o pagmamahal 2 : tributo. 

tri*b«J*to pngPol [Esp] : noong pana¬ 
hon ng Espanyol, buwis na sinisingil 
sa mga katutubo. 

triceps (tray-seps) png Ana [Ing] : 
anumang kalamnan na may tadong 
ulo o tadong pinagdurugtungan, lalo 
na ang nasa likod ng braso. 

trick (trik) png [Ing] 1 : anumang 
aksiyon o piano upang makapanlin- 
lang o makapanloko 2 : ilusyon 3 : 
tiyak na pamamaraan sa paggawa 4 : 
natata-nging manerismo. 

Tridacna gigas (tri-dak-nagf-gas) png 

loo [Ing] : pangalang siyentipiko ng 
taklobo. 

trident (tray-dent) png [Ing] : sa- 
lapang. 

triduum (trfd-yum) png [Lai ]: tadong 
araw, ang panahong inilalaan sa 
pagdiriwang ng isang bayan para sa 
mahal na patron : tridwo. 

trid*wo png [Esp triduo] : triduum. 

trifecta (tray-fek-ta) png [/ng] : taya 
sa tadong magkakasunod na karera. 


trigger (tn-ger) png [Ing] 1: gatilyo 
2 : anumang pangyayari na nagpa- 
pasimula ng sunod-sunod na reak- 
siyon. 

tri*go png Bot 1: alinman sa damong 
(genus Triticum) may uhay na puno 
ng budl 2 : ang buto ng damong ito 
na ginagamit sa paggawa ng arina : 
wheat. 

trf-go*no*met*rf*ya png Mat [Esp trigo- 

nometria] : sangay ng matematika 
ukol sa ugnayan ng mga gilid at 
anggulo ng mga tatsulok at ng kaug¬ 
nay na fonsiyon ng alinmang anggulo: 
trigonometry. 

trigonometry (tri-go-no-met *ri) png 
Mat [Ing] : trigonometriya. 

trihedron (trayhed-ron) png Mat 
[Ing] : pigurang may tadong plane 
na nagsasalikop. 

tri*ko-l6r pnr [Esp tricolor] : taduhang 

** "kulay. 

tri*k6r*ni*y6 png [Esp tricornio] t: 
kathang-isip na hayop na may tadong 
sungay 2 : sombrerong, may pardiyas 
na itinupi paitaas sa tatlong gilid. 

trilingual (traydmg-gu-wal) png [Ing] 
1 : nagsasalita ng tatlong wika 2 : 
sinasabi o isinusulat sa tadong wika. 

trill (tril) png [Ing] 1: tunog na mata- 
ginting 2 : huni ng ibon. 

trillion (trfl-yon) png [Ing] : kardinal 
na bilang na sinasagisag ng bilang 
na isa at sinusundan ng labindala¬ 
wang zero (1,000,000,000,000). 

trilobite (tray*lo-bayt) png [Ing] : 
fosil ng anthropod (subphylum Trilo- 
bita) at karaniwang nakikita sa mga 
batong Palaeozoic. 

trilogy (trMo-dyf) png Lit Tro [Ing] 
1: pangkat ng tadong magkakaugnay 
na panliteraturang akda 2 : set ng 
tadong trahedya na ginanap bilang 
pangkat. 

tril*ya*d6*ra png [Esp trilladora] : 
mekanisadong panggiik ng palay var 
tilyadora. 

trimester (tray-mes-ter) png [Ing] : 
panahong binubuo ng tadong buwan: 

TRIMESTRE. 

tri*m6s*tre png [Esp] : trimester. 

tri*ni*d£d png [Esp] 1: kalagayan ng 
pagiging tatlo : trinity 2 : pangkat 
ng tado : trinity 3: sa malaking titik 
at sa teolohiyang Kristiyano, tadong 
persona ng Diyos, bilang Ama, Anak, 
at Espiritu Santo : Trinity. 

Trinitarian (tri-ni-tar-yan) png [Ing] : 
Kristiyano na naniniwala sa doktrina 
ng Trinidad. 





trinitrotoluene 

trinitrotoluene (tray-nay-tro-tol-yun) I 
png Kent [fog] : substance na solido, \ 
dilaw, kristalina, natutunaw sa tubig, 
at madaling magningas, CH 4 C (i H 2 
(NO„) 4 ; pampasabog na hindi naa- . 
apektuhan sa ordinaryong pagkiskis, 
at karaniwang ginagamit ng militar : 

TNT. 

trinity (tf-ni-u) png [fog] : trinidad. 

trin-t&s png [Esp trenzas] : varyant ng 

tirintas. 

trio (tri-yo) png [fog] 1: set o pangkat 
ng tatlo 2: Mus a komposisyong 
pantatluhang boses o instrumento 
b pangkat ng tatlong tagapagtanghal. 

trip png [fog] 1 • paglalakbay 2: pag- 
kadapa 3: Kol halusinasyong dulot 
ng droga. 

tri*p6ng png Zoo [Mai] : uri ng echino- 
derm (class Holuthuridea) na may 
mahabang malakatad na katawan at 
may galamay sa unahang dulo : sea 
cucumber. 

triple (tri-ple, tri-pol) pnr [Esp fog] : 
tatlo sa kaisahan, bilang, kabuuan, 
at iba pang katangian. 

trip-let png [fog] 1 • isa sa tadong anak 
na isinilang sa iisang pagkakataon 
2 : set ng tatlong bagay. 

triplicate (tnp-li-ket) pnr [fog]: tripli- 
kado. 

trip*li*k6*do pnr [Esp triplicado] : gawa 
sa o bumubuo ng tatlong magkaka- 
parehong kopya : triplicate. 

tripod (tray-pod) png [fog] 1 • istand 
na may tadong paa, karaniwang gina¬ 
gamit na patungan ng kamera 2 : 
upuan, mesa, o anumang kagamitang 
may tatlong paa. 

Trbpodi png [fog] • kabesera at pangu- 
nahing daungan ng Libya. 

triptych (trip-tik) png Sin [fog] 1: 
larawan na may tatluhang panig na 
karaniwang magkakakabit nang pa- 
tayo 2 : set ng tatlong larawang mag- 
kakaugnay na inayos sa ganitong 
paraan 3 : set ng tatlong malikhaing 

gawa. 

trisagion (tray-sag-yon) png [Lat] : 
trisahiyo. 

trhs6*hi-y6 png Mus [Esp trisagio] : 
sa misa, awit pagkaraan ng pagbasa 
ng ebanghelyo at batay sa awit ng 
mga anghel na narinig ng propetang 
Isaias : trisagion. 

tri-sfkdo png [Esp trisiclo] : traysikel. 

triskelion (tris-kel-yon) png [fog] : 
pigura o sagisag na may tatlong paa 
o linya na nagmumula sa gi tna. 


909 


tropism 


triste (trist) pnr Lit [fog] : malungkot. 

trrtik png [Min] : pagtitina sa telang 
itinitikiop at tinatahi ng sinuiid na 
may allid. 

Triton (tray-ton) png\ : Mil [IngGri] 
anak ni Poseidon na karaniwang ini- 
lalarawan bilang lalaking may buntot 
ng isda, may hawak na salapang at 
trumpetang kabibe 2: Ast pinaka- 
malaking satellite ng Neptune. 

triumph (tra-yamp) png [fog] : ta- 
gumpayr 

triumphalism (tra-yam-fa-lf-sem) png 
[fog] : labis na pagsasaya dahil sa 

nakamit na tagumpay. 

triumvirate (tra-yam-vi-reyt) png [Ing]: 
lupon o pangkat ng tatlong namu- 

muno. 

trivia (triv-ya) png [fog] 1: trivialities 
2 : mga katunayan na hindi gaanong 
mahalaga, lalo na kung ginagamit 
sa paligsahan. 

trivial (triv-yal) pnr [fog] 1: may maliit 
sa halaga; hindi gaanong mahalaga 
2 : hinggil sa tao na nag-uukol ng 
panahon sa mga bagay na hindi 
gaanong mahalaga 3: bagay na 
nakaiinip o nakababagot 4: Kent a 
popular; hindi siyentipiko b tiyak; 

hindi generic. 

trivialities (triv-ya-li-tis) png : anu¬ 
mang walang gaanong halaga: trivial 1 . 

trivium (tn-vi-yum) png [fog ]: noong 
panahon ng Edad Medya, ang higit 
na mababang dibisyon ng pitong 
liberal arts na binubuo ng balarila, 
: 'retorika, at lohika. 

tri-y6ng a gu a l6 png [Esp triangulo] : 
tatsulok. 

tro*ba*d6r png [Esp] : troubadour. 


trom*b6n png Mus [Esp] : instrumen- 
tong hinihipan, may silindrikong 
tiibo na yari sa metal, papalaki ang 
dulong hugis batingaw, at dalawang 
beses na nakakurba nang hugis U 
ang kabilang dulo : trombone. 

trombone (trom-bown) png Mus 
[fog] : trombon. 

tr6*no png [Esp] 1: upuan para sa 
isang soberano, obispo, hari, at iba 
pa : throne 2 : luklukan ng pinaka- 
makapangyarihan : throne 3: Kol 

inodoro. 

s 

9 

troop (trup) png [/ng] : tropa. 

trooper (tru-per) png [Ing] 1 : a 
kawal na kasapi ng kabalyeriya b 
kabayong sinasakyan ng mga kawal 
na ito 2 : troopship. 

troopship (trup-syip) png [Ing] : 
barkong panghakot ng mga kawal: 

TROOPER 2 . 

tr6*pa png [Esp] 1: katipunan ng mga 
tao o bagay : troop 2 : Mil nabalu- 
tiang kabalyeriya o yunit ng kabalye¬ 
riya na binubuo ng balanghay at isang 
pangkat na nasa kuwartel o kampo : 
troop 3: Mil pangkat ng mga sun- 
dalo, pulis, at iba pa : troop 4 : yunit 
ng girl scout o boy scout, karaniwang 
may kasaping hanggang 32 sa ilalim 
ng isang nakatatandang pinuno : 

troop. 

tro-p6-0 png [Esp] 1: bagay na igina- 
gawad bilang: premyo o alaala sa 
pagwagi ng isang timpalak, at iba pa: 
trophy 2 : alaala; tagapaggunita. 

-trophic (tro-fik) pnl [Ing] 1: hinggil 
sa nutrisyon, hal autotrophic 2 : 
hinggil sa pagpapanatili o regulas- 
yon, hal corticotrophic. 

trophy (tro-fi) png [Ing] : tropeo 1 . 


" x W ^ mm ^ I* - \ f X u ~ ^ - 

trochee (tro-ki) png Lit [Ing] • sa tropic (tro-pik) png [fog] : tropiko. 

__a...1^ na mav -__ a . 


sukat ng tula sa Ingles, foot na may 
isang mahaba at may tuldik na pantig 
kasunod ng isang maikli at walang 

tuldik na pantig. 

troika (troy-ka) png [Rus] 1 : a sasak- 
yang may pangkat ng tadong kabayong 
magkakatabi b ang pangkat na ito 
2 : pangkat ng tatlong tao. 

Trojan (tro-dyan) png [fog] 1 s katu- 
tubo ng Troy 2: tao na gumagawa o 
nakikipaglaban nang buong tapang. 

Trojan War (tro-dyan war) png [fog] : 
Digmaang Troya. 

trolley (tro-li) png[fog ]: mesa, istand, 
o basket na may gulong para sa 
pagsisilbi ng pagkain, o lalagyan ng 
mga napamili sa supermarket. 


-tropic (tro-pik) pnl [fog] *: patungo 
sa 2 : nakaaapekto. 

tropical (tro-pi-kal) pnr [fog] : tro- 
pikal. 

Tropics (tro-piks) png [fog] : tropiko 2 . 

tro*pi*k6l pnr [Esp tropical f] 1: ukol o 
hinggil sa tropiko 2: napakainit. 

tr6 a pi*k6 png [Esp tropico] 1: alinman 
sa magkaparallel na guhit ng latitud 
sa palibot ng mundo na nasa 23.50 
sa hilaga at 23.50 sa timog ng ekwa- 
dor : tropic 2: sa malaking titik, ang 
mga rehiyon sa pagitan nito: tropics. 

tropism (trow-pi-sim) png Bio [fog] • 
pagbaling ng lahat o bahagi ng isang 
organismo tungo sa isang partikular 
na direksiyon bilang tugon sa panla- 
bas na estimulo. 


















tsart 


troposphere 


910 


troposphere (tro-po-is-ffr) png[Ing] : 
ang pinakaibabang rehiyon ng atmos- 
pera, lumalawig sa taas na 6 at 10 
km mula sa rabaw ng mundo at may 
temperaturang tumataas. 

troppo (tro*po) pub Mus [Ing] : labis. 

tro-SO png Bot [Esp trozo ] : timber. 

troubadour (tru-ba-dor) png 1: [ Fre ] 
1: mga makata na kumakatha ng 
mga tulang liriko, at umaawit noong 
ika-12 at 13 siglo : trobador 2: mang- 
aawit o makata : trobador. 

trouble (tro-bol) png [Ing] 1 : kapa- 
hamakan; kahirapan 2 : dahilan ng. 

trouble maker (tro-bol mey-ker) png 
[Ing] : tao na mapaghanap ng gulo; 
basag-ulo. 

trousers (traw-sers) png [Ing] : pan¬ 
talon. 

trowel (tro-wel) png [Ing] : dulos. 

Troy png Lit [Ing] : Troya. 

Tr6*ya png Lit [Esp] : sa Iliad, sina- 
unang lungsod na sinalakay at winasak 
ng hukbong Griyego sa pamumuno 
ni Agamemnon. 

truce (trus) png [Ing] 1: pansaman- 
talang kasunduan na itigil ang mga 
labanan 2 : suspensiyon o pagtigil sa 
anumang pribadong alitan o pagta- 
talo. 

truck png [Ing\ : trak. 

true (tru) pnr [Ing] 1 : ayon sa pang- 
yayayari o realidad 2 : tunay o to too; 
hindi huwad 3: tama 4: tapat. 

truism (tru-f-sim) png [Ing] 1 : hayag 
at napakakaraniwan nang pahayag 
2: mungkahing nagpapahayag nang 
walang labis sa kung anumang ipina- 
hihiwatig ng mga termino. 

trump card (tramp kard) png [Ing] : 
alinman sa mga baraha na pinili ng 
mga nagsusugal at maaaring gamitin 
sang-ayon sa bilang o suit na kaila- 
ngan ng may hawak nito. 

trumpet (tram-pet) png Mus [Ing] : 
trumpeta. 

trum*p6*ta png Mus : alinman sa mga 
instrumentong tanso at hinihipan 
na may malakas na tunog, binubuo 
ng isang tubo na minsan o dalawang 
ulit ibinabaluktot, may tila munting 
tasang mouthpiece sa isang dulo, at 
tila bumubukang kampanilya sa 
kabila : torotot, trumpet. 

trunk (trangk) png [Ing] 1 : katawan 
ng punongkahoy 2 : kaban 3 : kom- 
partment sa automobil na ginagamit 
na taguan ng bagahe, reserbang 
gulong, at iba pang kasangkapan. 


trus png Ark [Ing truss] : matibay na 
balangkas, karaniwan sa bubungan 
na binubuo ng pahalang, patayo, o 
pahilig na kombinasyon. 

trustee (tras-ti) png [Ing] 1 : Bat tao 
o kasapi ng isang lupon na binigyan 
ng kontrol o kapangyarihan sa panga- 
ngasiwa sa mga ari-ariang ipinagka- 
katiwala na may kasamang legal na 
obligasyon sa pangangasiwa nito : 
katiwala 2 : estadong may tungku- 
ling mamahala sa isang pook : kAti- 

WALA. 


truth png [Ing] : katotohanan. 

trying hard (tra-ying hard) pnr 
[Ing] : labis na pagpupumilit na 
gawin ang isang bagay: TH. 

tsa png [ Tsi] 1: Bot a laging-lunting 
palumpong o maliit na punongkahoy 
(Camellia sinensis) na may puting 
bulaklak b ang tuyong dahon nito 
2 : inuming gawa sa dahon nito na 
tinigmak sa mainit at kumukulong 
tubig var tsaa. 

tsa-£ng gu-bat png Bot [tsaa+ng 
gubat] : halaman ( Ehretia micro- 
phyllci) na tuwid at masanga, tumataas 
nang hanggang 4 m, biluhaba nag 
dahon, maliliit ang bulaklak na ma- 
balahibo, at dilaw ang malalamang 
bunga : alangit, itsa, kalamuga, 

KAIJMUMOG, MARA-MARA, PALUPO, SANTING. 

tsa-ang-pa-rang png Bot [tsaa+ng- 
parang] : duramparang. 

ts& a kaw png [Igo] : baboy. 

tsa*k6 png [Esp chaque] : pormal na 
panlalaking jaket na may harapang 
nakalaylay pababa sa baywang upang 
kumurba sa likod na tila buntot. 

tsa*k6*ta png [Esp chaqueta] : jaket. 

tsa*ke*til*ya png [Esp chaquetilla] : 
panlalaking jaket na gawa sa pelus, 
sutla, at katulad : ismokin. 


tsdk'lag png [/go] : pagtatato. 

tsa*(6*ko png : kasuotang pang-itaas 
na hanggang baywang ang haba at 
walang manggas, karaniwang ipinang- 
iibabaw sa kamisadentro, kinapapa- 
looban ng kurbata at sinasapnan ng 
amerikana. 


tScinvba pnr [Esp chamba] : nauukol 
sa isang tagumpay na likha ng isang 
mabuting pagkakataon o masuwer- 
teng pangyayari. 

tsam-pa-ka png Bot : punongkahoy 
(Magnoliaceae champaca) na biluhaba 
ang dahong 12 -20 sm ang haba at 
2.5 - 6 sm ang lapad, malalaki ang 
talulot ng bulaklak na 4-5 sm ang 


haba, at dilaw na may mapusyaw na 
kulay kape : champaca. 

tsam a p6y png [ Tsi] 1 : Bot palumpong 
(Myrica rubia) na may kumpol o 
pumpon ng mga berry na wax-coated 
2 : inasnan o minatamis na pinatu- 
yong prutas var sampoy. 

tsam*pu*r£ a do png [Esp champurrado] : 
lugaw na may tsokolate. 

tSci-nel png [Ing channel] 1 : medium 
ng komunikasyon 2 : sa brodkasting, 
banda ng dalasang ginagamit sa 
transmisyori ng radyo at telebisyon, 
lalo na ang ginagamit ng isang parti- 
kular na estasyon 3 : direksiyon 4 : 
nadadaanang bahagi ng tubigan 5 : 
tila tubong daanan ng tubig. 

ts£*nga png [Ifu] : sinaunang sistema 
ng pagpapatubig sa bukid. 

tsan*kl6 png [Esp chanclo] : sapin sa 
paa, walang takong at ginagamit na 
pananggol ng sapatos laban sa putik. 

tsan-sa png [Esp chanza] : pagkaka¬ 
taon. 


ts6n*se # l6r/?ng: chancellor. 

ts^*pa png [Esp chapa] 1 : katangi- 
tanging tanda o kasangkapang isinu- 
suot upang ipakita ang ranggo, 
pagiging kasapi, at iba pa 2 : anumang 

namumukod na pananda o simbolo. 

• ■ 

tsa-pe*ron png [Ing Fre chaperone] : 
tao, lalo na nakatatanda o may asa- 
wang babae, na sumasama sa isang 
bata at wala pang asawa para sa 
katumpakan ng mga ikinikilos ng 
huli o bilang bantay habang nasa 
labas ng tahanan o nasa isang pagti- 
tipon. 

tsap'suy png [Ing chopsuey] :putaheng 
karne na iginisang may kasamang 
sarisaring gulay, karaniwang repolyo, 
toge, carrots, at iba pa var sapsoy : 

LUTONG MAKAW. 


tsar (sar) png [Ing] : titulo ng dating 
emperor ng Russia, tsa*ri*na kung 
babae. 


tsa*r6*ra png [Esp charera] : lalagyang 
may buhusan, hawakan, at takip, 
ginagamit sa pagtitimpla ng tsa at sa 
pagsasalin nito Cf tekwan. 

tsa*rol png [Esp charol] : katad na 
matigas, makintab, at karaniwang itim 
var sarol. 


tsart png [Ing chart] 1 : talatakdaan 
2 : mapa na nagpapakita sa bayba- 
yin, batuhan, kinatatayuan ng mga 
parola, lalim ng dagat, at iba pang 
impormasyong gamit ng magdara- 
gat : chart, karta 3 . 


















tsarter 


911 


tuba 


ts6r*ter png [Ing charter] 1 : a nakasulat 
na pagbibigay ng karapatan ng isang 
lehislatura, lalo na sa pagbubuo ng 
isang bayan, kompanva, unibersidad, 
at iba pa b nakasulat na konstitusyon 
o paglalarawan ng mga funsiyon ng 
isang organisasyon, at iba pa : char¬ 
ter, karta 1 2 : kontrata sa pag-upa 
ng isang eroplano, barko, at iba sa 
isang natatanging layon : charter, 

KARTA 1 . 

tsa*sis png Mek [Ing chassis ] : balang- 
kas na salalayan ng kotse, kasama 
ang suspensiyon, manibela, preno, 
gulong, at goma : chassis. 

ts£s*ko png [Esp chasco ] : kabiguan. 

ts£*ta png [Esp chata] : sapad na ori- 
nolang ginagamit ng maysakit. 

tsa*ta pnr [Esp chata ] : sapad. 

tsa*ti png : varyant ng sat&. 

tsa*tu png : napakaikling gupit ng 
buhok : crew cut. 

tsaw png [Ing Tsi] 1 : pagkain; handa : 
chow 2 : sa madyong, pagkabig ng 
pitsa : chow. 

ts6w*mi n png [Tsi] : putahengTsino- 
Amerikano, binubuo ng nilagang 
karne, sibuyas, celery, toge, at iba 
na inihahaing may kasamang pritong 
pansit. 

ts&‘WOS png [/go] : pagsasaya. 

Tse! pdd : katagang binibigkas ng 
isang nagagalit o nagsusuplada. 

tsek pnd [Ing check J 1: iwasto : check 2 
2 : lagyan ng markang (/) sagisag 
ng wasto 3: magsiyasat; siyasatin 
4: pigilin 5: sa ahedres, gumawa 
ng sulong na nagbabanta ng mate. 

ts£*ke png [Esp cheque ] : pasulat na 
utos sa bangko para bayaran ng salapi 
ang tao o entidad sa halagang naka- 
saad dito, karaniwang nakalimbag 
sa istandard na sukat : check 1 . 

ts6*ker png [Ing checker ] 1 : tao na 
may tungkuling alamin kung tama o 
mali ang isang bagay checker 2 : 
tagasuri 3: tagapaglagay ng tatak ng 
katumpakan sa mga tamaiig gawa o 
yari: checker. 

ts&*kut*s6 pngBot [ Tsi] : isang uri ng 
lumot ( Diginea simplex ). 

tse-tse png: langaw (genus Glossina) 
sa Africa, na nabubuhay sa paninipsip 
ng dugo ng tao o hayop. 

T-shirt (ti-syert) png [Ing] : pang-itaas 
na kamisetang may mailding manggas, 
karaniwang gawa sa hinabing cotton, 
at hugis-T kapag nakalatag. 


tsbka png 1 : [Esp chica ] batang babae 
2: Kol hindi seryosong usapan; pag- 
bobolahan. 

tsi*ki*tmg pnr [Esp chiquitin ] : munti; 
maliit warsikitmg. 

tsi* kb to png Kol: batang lalaking 
Tsino na tumutulong sa tindahan 
var sikito. 

tsi*ki*to pnr [Esp chiquito] : munti; 
maliit war sikito. 

tsbko png [Esp chico ] 1 : batang lalaki, 
tsbka kung babae 2: /fctf punongka- 
hoy (Achrds zapota) na tumataas nang 
hanggang 8 m, biluhaba ang dahon, 
puti ang maliliit na bulaklak, at hugis 
bilog ang bunga na kulay kape ang 
balat warsiko 3 C^sapote : chico. 

tsi*ko*te png [Esp chicote ] : palawit sa 
nakapusod ng mahabang buhok ng 
babae. 

tsiks png Kol [Ing chicks] : babae. 

tsbmbn6*a png [Esp chmiema ] : tubong 
metal, kawayan, at iba pa, karaniwang 
patayo at pinaglalabasan ng usok na 
nanggagaling sa kalan o pugon : 

CHIMNEY, PAASUHAN, SAKWAKO. 

Tsbna png [Esp China] 1 : China 2: 
babaeng taga-China, Tsbno, kung 
lalaki. 

tsbna*kon png [Igo] : ani ng kamote. 

tsi*na*r6m png [Iva] : bangka na 
anyong putol ang hulihan, may ugit 
ngunit walang katig; dating pinata- 
takbo ito sa pamamagitan ng layag 
at sagwan ngunit de-motor na ito 
ngayon. 

t§j*/ie*las png [Esp chinela + s] : ma- 
gaang sapin sa paa, ginagamit na 
pambahay, karaniwang yari sa abaka, 
goma, katad, tela, at iba pa. 

tsbnbta pnr [Esp chinita] : singkit 
ang mata, tsi*nbto kung lalaki. 

TsbnO' png [Esp Chino] : mam a may an 
ng China, karaniwang tawag sa lalaki, 
Tsbna kung babae : Chinese. 

Tsi* no pnr [Esp Chino] : hinggil sa 
China, mga mamamayan, o isa sa 
kanilang mga wika : Chinese. 

tsi*pa png [Iva] : dura. 

tsis*mis png [Esp chismes] : daldal; sitsit. 

tsis*m6*sa png [Esp chismosa] : ba¬ 
baeng madaldal, tsis*md*SO kung 
lalaki. 

tsis*pa png [Esp chi spa] : maliit, nag- 
babagang piraso ng bagay, lalo na 
ang tilamsik na likha ng apoy : ali- 
pato . 

tsi*tsi*mit png [Iva] : pilikmata. 

tsi*tu png [Iva] : aso. 


tsok png [Ing chalk] : tisa 2 . 

ts6*ke png [Esp choque] : bangga. 

ts6*ker png [Ing choker] 1; kuwintas 
na isinusuot nang sukat sa leeg : 
gargantilya, pamigti 2 : kuwelyong 
mataas at sukat sa leeg. 

tso*ko*lebte png [Esp chocolate] 1: 
inuming gawa sa tabliya: chocolate 
2: kendi na gawa sa tabliya 3: kulay 
na matingkad na kayumanggi; kulay- 
kape : chocolate. 

ts6ng*go png : matsing. 

ts6ng*ke png : marihuwana. 

tso*ri*so png [Esp chorizo] : karneng 
tinadtad ng pino o giniling, nilagyan 
ng rekado, at karaniwang inilalagay 
sa hugis tubong supot var sorfso Cf 
longganisa : sausage. 

Tsu! pdd : Su! 

tsu-bas-ko png : ang maiakas at big- 
lang dating ng hanging may kasamang 
ulan. 

tsii'koy png: pang-ihip ng piatero sa 
apoy. 

tsu*le*tas png [Esp chuktas] : hiwa o 
katay ng karne o isda. 

tsu-n£*mi png [Jap tsu - daungan + 
nami = alon] : malaking alon na 
nabubuo sa ilalim ng dagat dahil sa 
lindol, pagsabog ng bulkan, o pag- 
guho ng lupa : tidal wave. . 

tsu*pa png : pansukat ng mga butil 
na gaya ng bigas^o mais. 

tsu*pa png : fellatio. 

tsu*per png [Esp chofet] : tao na ang 
trabaho ay magrnaneho ng isang 
sasakyan para sa iba : drayber. 

Tsu*pi! pdd: Su! 

tsu*p6n png [Esp chupon] : tetilya. 

tsu*tse*ri*yas png [Esp chuchenas] 1: 
munting palamuti, piraso ng aiahas, 
at iba pa 2: laman 3: anumang pam- 
pakitang gilas ngunit walang halaga 
o kabuluhan. 


tsu-um png [Bon] : pinipig. 

tu*ang png [5o/] : hulaw 1 . 

tu*ay png: pagsisikap na mapanatili 
ang balanse habang gumagalaw. 

tu*£y png: pinuno o lider ng pangkat 
sa isang pagtitipon. 

tuba (t)Ti*ba) png Mus [Ing] 1 : instru- 
mentong hinihipan na may mababang 
tono 2 : ang tumutugtog nito. 

tU'ba png Bot [Bik HU Iba Ilk Kap Mar 
Tag] : uri ng palumpong na may 
mga butong pinagkukunan ng croton 
oil na ginagamit sa panggagamot o 
lason sa isda. : tagumbaw, tubatuba. 















tuba 


912 


Tuesday 


tU’bd png : mabulang alak mula sa 
katas sa sasa o niyog. 

tu a b£d pnr : malambot o hindi ma- 
tatag, gaya sa halamang hindi naa- 
arawan. 


tu*b&g png [ Seb] : sagot 

tu a bak png Zoo 1 : [Pan] kundilat 2: 
[War] langgam. 

tU'bal png 1 : Bot kulyat 2 2: dumi sa 
damit na nahaio sa natuyong pawis 
Cf LiMAHiD : 3: labahing damit. 

tu*b£ng-da*l£g png Bot [ tuba+ng-dalag]: 
tigaw. 

tu*ba-sa-bu*Wci*ya png Bot [Bik] : 
lansi-lansinaan. 

tu*b£*tob png : munting gora sa bao 
ng ulo. 

tu*bci*tub png [Se6] : sa sinaunang 
lipunang Bisaya, bandana ng kaba- 
baihan na itinatali nang mahigpit sa 
ulo. 


tu*b£-tu*b& png Bot [Seb] : lansi-lansi¬ 
naan. 

tu*baw png 1: [War] urqbok 2: [Mrw] 
tela na itinatali sa noo at ulo ng sultan. 

tu*b6*yan png Bot: lagna. 

Tub*ba*t6*ha png : isa sa pitiakama- 
laking bahay-isda sa Asia at ipinahayag 
na Pandaigdigang Pamanang Pook 
ng UNESCO; matatagpuan sa tubigan 
ng Filipinas. 

tub*bog png Bot [Ilk] : dagta. 

tu-bdng png [Ilk] : sagabal o harang. 

tuber (tyu-ber) png [Ing] : ang maikli, 
makapal at pabilog na bahagi ng 
isang tangkay o risoma na karani- 
wang nasa ilalim ng lupa at natata- 
bunan ng buko o usbong, gaya ng sa 
patatas 2: Ana kimpal o pamamaga; 
bukol. 


tubercle (tu-ber*kel, tyu-ber-kel) 
png [Ing] 1 : maliit at pabilog na 
umbok, lalo na sa buto 2 : maliit at 
pabilog na bukol sa katawan o sa 
isang organ. 

tubercle bacillus (tu-ber*kelba*sHus) 
png [Ing] : bakteryang nagdudulot 
ng tuberkulosis. 


tU*be*ri*ya png [Esp tuberia] : sistema 
ng linya ng tubo, karaniwang para 
sa tubig. 

tu*b6r*ku*l6*sis png Med [Ing tubercu¬ 
losis] : nakahahawa at nakamamatay 
na sakit at sanhi ng mikrobyong 
Mycobacterium tuberculosis, kakiki- 
taan ng madalas na pag-ubo, pagpa- 
papawis nang malamig, pananakit 
ng dibdib at gawing itaas ng likod, 
panghihina at pangangayayat, at 


kung malala, may kasamang dugo 
ang plemang inilalabas pag-ubo : 

itika, sigam, TB, tisis. 

tu*b6*ro png [Esp] : tao na dalubhasa 
sa pagkakabit o pagkokompone ng 
mga tubo sa tubig. 

tub*hos png Bot : batikuling. 

tu*big png: likido na sa di-dalisay na 
kalagayan nito ay bumubuo sa ulan, 
dagat, lawa, at ibang tubigan, at sa 
dalisay na kalagayan ay likidong walang 
kulay, lasa at amoy, at bumubuo ng 
oxygen at hydrogen sa pormulang 
H 9 0 : AQWA, DANUM, WATER. 

tu*big-6*lat png : tubig sa dagat o 
kinuha mula sa dagat: sea water. 

tu*big-ta*b£ng png : tubig na hindi 
maalat o hindi mula sa dagat: fresh 
water. 

tub-le png Bot [Linao MOc] : maliit 
na punongkahoy (Derris trifoliata ), 
hugis bilog ang murang luntiang 
dahon, at palu-palupot ang sanga. 

tub-hs png : pagsungkit sa salubsob 
sa pamamagitan ng karayom o aspile. 

tu*bo png [Esp] : payat at hungkag na 
piraso ng metal, glass, goma, at iba 
pa na ginagamit sa pagpapadaloy 
ng likido. 

tu*b6 png Bot : damo ( Saccharum offi- 
cinamm) na tumataas nang hanggang 
5 m, mahaba ngunit makitid ang 
dahon, luntian ang murang katawan 
at lila o kayumangging may bahid na 
pula kung magulang na, ginagamit 
sa paggawa ng asukal, alkohol, alak, 
suka, at iba pa : sugar cane. 

tu*bd png f Bik HU Seb Tag War] 1 : 
proseso ng natural na pagdaragdag 
sa laki o sukat ng anumang buhay 
na bagay dulot ng pagkain o katulad 
na elemento na nagpapalaki: getok - 

pnd mag*pa*tu*b6, tu*mu*bd, pa* 
tu*bu*in 2 : Ekn dagdag na halaga sa 
presyo ng isang bagay bilang paki- 
nabang sa pagbebenta, o anumang 
katulad Cf interes : ganansiya, gongona, 
mark-up - pnd mag*pa*tu*bd, tu* 
mu*b6, pa*tu*bu*in 3 : pook na pi- 
nagmulan ng isang tao o bagay; ka- 
tutubo 4 : Bot panimulang anyo ng 
pagsupling ng halaman mula sa bunga 
o binhi nito. 


Tu*bod png : kabesera ng Lanao del 
Norte. 

tu*bod png : sunog na laman ng isda. 
tu*b6d png [HU Seb] : bukal 3 . 
tu*b6g png [Bik Tag] 1 : sanaw 2: pag- 

bahad 


tu*b6l png [Seb War] : tibi. 


tu-bong png 1 : kuwelyo 2: [Ilk] bum- 
bong ng kawayan. 

tu-bong png 1: [Seb War] pakain; 
patuka; kumpay 2: [Pan] bumbon 1 . 

tu*bos png 1 : pagkuha o pagbiling 
muli 2: pagliligtas mula sa kasalanan 
at kaparusahan. 

Tu*boy png 1 : isa sa mga pangkating 
etniko ng mga Subanun 2: tawag 
din sa wika nito. 

tub*tob png [War] 1 : takda 2: hang- 
gahan; saklaw. 

tu*bu*an png: niyog na mayroon nang 
tubo, maaari ring gawing kalibkib. 

tu-bub pngAgr [Ifu] : daluyan ng tubig 
mula sa loob ng pay-yo. 

tu’bud png[Kap] : sugo; mensahero. 

tud*ki png [Seb War] : lihi. 

tud*l3 png: pagpapatama ng patalim 
sa inaasinta; pagpuntirya. 

tud-l^ng png: pantukod sa bintana ; 
puntAl. 


tud*lfk^ag: simbolo (‘) na ginagamit 
upang ipahiwatig ang pagtatanggal 
ng isa o higit pang titik sa isang salita, 
/^a/bagama’t = bagaman at, ‘ika nga = 
wika nga. 

tud*li*kan png Lit: uri ng tugma na 
may iisang tudlik o bigkas ang mga 
pantugmang salita. 

tud*lmg png 1: Agr makipot na landas 
sa lupa na likha ng araro 2 : regular 
na artikulong tampok sa isang paha- 
yagan o magasin, sinusulat ng isang 
tanging manunulat o ukol sa isang 
paksa Cf column, kolum 3: hanay ng 
mga halaman 4: Mil hilera o hanay 
ng pulutong. 

tud*llS png : munting pagsundot ng 
isang matalim na tulis upang dumugo. 

tud*l6 png [Seb War] : daliri ng kamay 
o paa. 

tud*l6-hd*ngin png [Seb War]: banog- 

lc»wnn 


tud*l6k png: turok. 

tud-ob png Mus : awftin sa pag-aani 
sa Agusan na may apat na nota at 
hinuhuni ang tatlong unang bara. 

tud*tol png Lit [Mrw] : kuwento. 

tu*du png [Ifu] : hintuturo. 

tu-dung png [Ifu] : pambabaeng pin- 
dong na abot-tuhod at gawa sa dahon 
ng pandan. 

tud*y6 png: aglahi 2 . 

tud*ydng png [Ifu] : maliit na lawa- 
lawaan ng bukid. 

Tuesday (tyus-dey) png [Ing] : Martes. 


tuga 


913 


tuklaw 



tu-ga png : putok ng bulkan. 

tu-gS png [Bill Tag] : pagsasabi ng 
to too; pag-amin -pnd tu*ga*m, ma* 
tu*ga. 

tu-ga pnr : tama at angkop. 

tu*ga*bang png Bot [HU Seb War] : 
bakaig. 

tu-ga-g&s pnr : maputla; patay na 

kulav. 

/ 

tu*gak png Zoo [Kap Pan Tag] : paiaka: 

KODOK. 


tu*g£*si png Zoo [Pan] : uri ng ahas- 
tubig na mahilig mamalagi sa yungib. 

tu-ga-tek png Mus [Tbw] : musika 
mula sa pangkat ng gong. 

tu*ga*tog png : taluktok. 

tu-gdw png [Ilk] : upuan. 

tugboat (tag-bowt) png [ Ing] : maliit 
ngunit malakas na sasakyang pantu- 
big na ginagamit sa paghila. 

tug-bong /;ndmag*tug*bong, i*tug* 
bong : luwas; lumuwas. 

tug*buk/wg1 : [ Bik] talusok na ilina- 
lagay sa uten para sa pagtatalik 2 : 

[ War] kapirasong kahoy o kawayang 
ikinakabit sa uten, na sinasadyang 
butasan para sa higit na kasiya-siyang 
pagtatalik Cf bolitas. 

tug-da png Mas [Cuy] : day-day-o. 

tug-da png : sibat sa isda. 

tug-day png : istaka. 

tug-dok png : tirik. 

tu*gi png Bot : matinik na baging 
( Dioscorea esculenta) na may lamang— 
ugat na mayaman sa starch at katum- 
bas ng sustansiya ng ube : ameris, 

APAU, DUKAY, LUPISAN, TAM-1S. 

tu-gis png : paghabol o pagsunod 
nang mabilis at walang tigil upang 
hulihin o saktan ang hinahabol. 

tugdoy pnr: nakatigil at walang gina- 
gawa. 

tug*ma png 1 : Lit pagkakatulad ng 
mga tunog sa huling pan tig sa dalawa 
o higit pang taludtod : rhyme 1 , rima 1 
2: pagkakatulad sa tunog, anyo, isip, 
at iba pa : rhyme 1 , rima 1 . 

tug-mak png [War] : pinais. 

tug-nas pnr : tunaw; lusaw. 

tug-naw pnr [Seb War] : malamig. 

tug*n3w pnr : tupok. 

tug*no png : tasik 1 . 

tu-go png Mas 1 : [ Bag] kolitong 2: 
[Tir] uri ng tambol na 25 sm ang 
haba at 20 sm ang lapad. 

tu-go pnr : paikot-ikot at hindi alam 
ang gaga win. 


tu*god png [War] : tuod 1 . 

tug-of-war (tagov-war) png [Ing] 1: 
laro na hilahan 2; paligsahan sa ka- 
pangyarihan, karaniwan ng dalawang 
kandidato o dalawang pangkat. 

tu-gon png [Seb] : tagubilin. 

tu-gon png] : pabalik na salita o sulat: 
reply 2: reaksiyon sa tanong o hamon 

Cf SAGOT : REPLY. 

tu*got png] : paghinto sa dating tuloy- 
tuloy at masidhing pagkilos 2: [Bik 
Seb War] permiso; pahintulot. 

tu*goy png : ugoy. 

tug*p6 png: pagbaba mula sa bundok 
o burol tungo sa kapatagan o sa 
pantalan upang sumakay sa bangka 
o barko. 

tug-pa ^rftu-mug-pa, tug*p3*han, 
i*tug*pa [Bik] : lumagpak; bumagsak. 

tug*ph ^i ( tug a pi, ma*pa*tug*p6: 

ilipad ng hangin, kapalaran, o puwersa 
tungo sa isang direksiyon. 

tug-tog png [Bik Hil Ilk Pan Seb Tag 
War] 1 : tunog ng musika 2: tunog 
ng kampana, orasan, at iba pa. 

tug*tu*gin png [tugtog + in] 1: musika 
2: piyesa ng musika. 

Tuguegarao (tu-ge-ga-raw) png : ka- 
besera ng Cagayan. 

tu*gu*k£n png [Hil] \ isang uri ng 
basket. 


tu*gul png [Tau] : pagkamasigasig 
var tigul - pnr ma*tu*gul. 

tug*y6p png [Pan] : kapisanan. 

tu*h& png [War] : likha 1 . 

tu*hdk png Zoo : uri ng kandangaok 

Cf TIKLING. 

tu*h£y pnr [War] : ayos. 

tu-hod png A na : kasukasuan sa pagi- 
tan ng hita at ibabang bahagi ng 
bind : atuk, gunou, puweg, tumeng. 


tu*hod-ma*n6k png Bot : yerbang gina¬ 
gamit na gamot sa sakit ng ngipin; 

dayang. 

tu*hog png [Bik Hil Seb Tag War] 1: 

sunod-sunod na pagpasok sa tali, gaya 
ng abaloryong gagawing kuwintas 
2 : pagtusok nang tagusan, gaya sa 
baboy o isdang nais na ihawin o sa 
malakas na tama ng sibat sa biktima : 

DEYENG, OBON, SKEWER, TUNGI - pnd 

mag*tu*hog, tu^hu’gin, i*tu*hog. 

tu*hog-da*l^g png Bot : yerbang nai- 
panggagamot ng sugat. 

tu*ig png [&6] 1: taon 2: edad o gulang. 

tu*is pnr [Seb] : balikaw. 


tuition (twhsyon) png [Ing] 1: pagtu- 
turo 2 : kabayaran nito o bayad para 

dito. 


tu-ka png 1: panlabas na bahagi ng 
bibig ng ibon, matigas, at karaniwang 
patulis ang hugis 2: [Bik Hil Seb Tag 
War] pagtango dahil sa antok : duk- 

MEM, DUNGS A, kAnDO, TUKATOK. 


tu*k^d png t: Ark [Ilk] baitang sa 
hagdanan o sa paaralan 2: [Bik] 
pagtungo sa bukid. 

tu-kag png [War] : tutong. 

tu*k^k png Zoo : ibon (. Eurylaimus 
steerii steerii) na malapad ang tuka, 
maikli ang buntot, at may Iambi ang 
paligid ng mata: tukat. 

tu*kal png [Ilk] : tukod na kawayan, 
ginagamit sa mga punong nakahilig. 

tu*k6l png 1 : Bot halamang tubig 
(Eichhornia crassipes) na biluhaba 
ang dahon na may lapad na 5-12 sm, 
mapintog ang tangkay, mabalahibo 
ang mga ugat, tila dapo ang mga 
bulaklak na asul o lila, at hugis itlog 
ang mga buto : water-h\acinth 2 : 
[Bik] tigkal 1 . 

tu-kang png Zoo [Kap Tag] : tawag sa 
ibong wala o kaunti ang balahibo : 

DULDOLAN. 


tu*ka*r6 1png: bonete. 
tu-kas pnr [Seb] : bukas. 


tu*k^t png Zoo : tukak. 

tu*ka*t6k png : tuka 2 . 

tu*kci*wan png [Bik] : upuan. 

tuk*daw png [ War] : tinclig. 

tuk*do png [Hil] : karapatang ipag- 
higanti ang sinaktang kamag-anak o 
kaibigan. 

tu*kiprcdmag*tu*ki f tu*mu*ki, i*tu*k» 

[Kap] 1 : isama sa lakad 2: isunod. 

tu*kib png [Hil] : tuklas. 

tu*kii png [Kap Pan Tag] : sisidlang 
bumbong : biyas, sugong 2 . 

tuk-lab png [Pan] : sakmal 1 . 

tukdang png [ War] : tukod o suhay 
na kahoy para sa persiyana o pantakip 
sa bintana. 


tuk-lap pnr : tanggal; bakbak. 

tuk-las png [Bik Kap Tag] 1: proseso 
ng pagkadeskubri : dukay, siklap 2: 
tao o bagay na nadeskubri 3: Bat sa- 
pilitang pagbubunyag ng mga doku- 
mento at katotohanang iiaaasahan 
ng isang panig - pnd tu*muk*las, 
tuk*la*sin, ma*tukda*s6n. 

tuk*law png [Tsi] : kagat ng alias : 

SINGOT, TUKTUK. 




























tukleng 


914 


tuiik 


tukdeng png Zoo [Ifu] : maliit at kulay 
lupang palaka. 

tukdo pnr : nasa linya; kalinya. 

tukdd'baw png [Bon] : kalikog. 

tukdong png: kapilya sa barvo; pan- 
samantalang dambana o altar. 

tukdu png [Kap] 1 : tungtong 2: yapak. 

tuk*m4 png [ Seb ] : lapat. 

tuk*m6l png 7,00 [ Hil] : uri ng ilahas 
na kalapati. 

tuk*n4ng /?ndtu*muk # n£ng f tuk*na* 
ngan [Kap] 1 : tumigil 2: tumira. 

tu*k6 png : paglilinis sa maliliit na 
butas o si wan g sa pamamagitan ng 
anumang matulis Cf kIkig 1 . 

tli’ko png Zoo [Bik HU Seb Tag War] : 
reptil (family Gekkomidae) na kahawig 
ng butiki ngunit higit na malaki ang 
katawan, magaspang ang balat, ma¬ 
laki ang mata, at may malagkit na 
paang mahigpit ipangkapit sa kahoy 
o bato 2 : bulutong-tubig. 

tu-kod png [Bik HU Ilk Kap Seb Tag] : 
anumang pansuhay upang maitayo 
o mapanatili ang isang estruktura 

Cf PUN7AL, TUNGKO0 : TUKUL - plld 

mag-tu-kod, tu*ku*ran, i-tu-kod, 
i*pan*tu*kod. 

tu-kodidong png Ana : kartilago sa 
biitas ng ilong. 

tu*kodda*ngit pngBot: gulay (. Helmin - 
tostachys zeylanica) na popular gamitin 
sa salad. 

tu*k6g png [Seb] : tingting 1 . 

tu a kol, tu-kol png: hinog nang butil 
ngunit hindi pa naaani. 

tu*k6l pnr [ST] : bilang na pares Cf 

gansAl : EVEN. 

tu*kon png [Bik Seb] : baliwasnan. 

tu-kong png Zoo [Ilk Iva Tag War] : 
ibon o hayop na walang buntot: ku- 

DONG, OKONG, TIPOY, TOKANG. 

tu*kong pnr [HU Ilk] : maliit o pandak. 

tu*kong pnr [Pan] : buhong 1 . 

tu-kop pnr: nakatakip ng kamay, kara- 
niwang sa ari kapag hubo’t hubad. 

tu*koy pnd tu*mu*koy, i*tu*koy f tu* 
ku*yin, ma*tu*koy 1 : banggitin 2: 

ituro. 

tuk*s4*yan png Zoo: malaking hipon 
sa tubig-tabang. 

tuk*s6 png 1: akto o pagkakataon ng 
pag-udyok na gumawa o gawin ang 
isang pagkakamali o kamalian 2 : 
pagsubok 3: bird. 

tuk*t6k png 1 : taluktok 2: itaas ng 
ulo 3: [Bik HU Seb Tag War] tuka 4: 
[Bik HU Seb Tag War] katok 5: tampokl 


tuk*tuk png [Tau] : ambon. 

tuk*tuk pnd tu*muk a tuk, tuk*tuk ( 
tuk*tu*kin [Kap] : tukain; tumuka 
Cf tuktok 3 . 

tuk’tu*kan png: tila kutsilyong kasang- 
kapang may malapad at nahuhubog 
na talim, ginagamit sa pagbubudbod 
o paghahalo ng pagkain, pintura at 
iba pa : spatula. 

tu-kud-tu-kud pig Lit [ Tau] : bugtong. 

tu*kul png [Pan] : tukod. 

tuk*wis png : panlinis ng hilatsa ng 
abaka, gawa mula sa sungay ng ka- 
1 abaw. 

tu-la png Med : sakft sa bibig ng mga 
sanggol : ugam. 

tu*l^ png [Kap] : lugod; saya; galak Cf 

TULA. 

tu*IS png Lit 1: akdang may mga talud- 
tod. lalo na ang may nalinang na 
anyong pampanitikan, natatangi sa’ 
masidhing garnit ng salita at ritmo 
upang ipahayag ang isang malikhaing 
pagtingin sa isang paksa 2: akda na 
bagaman malayang taludturan ay 
natatangi sa napakagandang wika at 
kaisipan : bAlak, dAnw 2 , pamAgay, 

POEM, POEMA. 

tu-lad png [Ilk Tag] 1: punto, -hugis, 
o pagkakataong magkapareho o 
magkahawig ang dalawang bagay 2 : 
kalagayan o kalidad ng pagiging 
pareho. 

tu*lad pnr : hawig. 

tu-I^g png : sibat - pnd tu*rruH&g, 
tu-la-giri, ma*tu*ldg. 

• S' 

tuda-ga png: maliit na lambat ng isda. 

tu*lak png [Hit Kap Tag War] 1: pag- 
diin sa isang bagay papalayo 2: pag-alis 
gaya sa pag-alis ng bangka o tren. 

tudada pnr: tanga. 

tuddde png Mus Is [Kal] palendag 
2: [ Tir] plauta na may maliit na ka- 
wayang kinayas at karaniwang ikina- 
kabit sa dulo ng ihipan. 

tuda-Ii png 1: [Pan] uri ng plautang 
gawa sa kawayan, may anim na butas, 
50 sm ang haba, at 3 sm ang kapal 
2: [Tng] plauta na yari sa kawayan, 
may apat na butas, tatlong butas sa 
gilid at isang butas sa kabila. 

tudadi pnr: nag-iisa; tangi. 

tul-an png [Hil] : buto 1,2 . 

tudan png Ana [Bik Mrw War] : kabi- 
yasan. 

tu-lan pnr [ Bik] : bigaw. . 

tir!£*nan png Bot [Bik] : halaman 
( fossinia ahemiana) na bilog at dilaw 
ang bunga. 


tud&ng png \: Ana [Ilk] buto 1,2 2: Zoo 
[Kap] tutubi. 

tu-lang png Ana [Bik] : buto 1 . 

tud^*ni png Mus [lit] : bulungudyung. 

tuda*pak png [Sub] : telang inilalagay 
sa ulo o sa balikat ng mga lalaki. 

tu-la-ri png [Kap] : pulandit. 

tiidas png 1 : [Kap Tag] lusaw 2: tagas 
3: bululos. 

til * 14* SO k png [Kap] : bugalwak. 

tu*la*s6k/mg*M^: matindingpagtatae. 

tu*l4*tod png Ana 1 : puwit 2: puil. 

tu*l4w pnd tu*mu*l4w, tu*la*win : 

patayin sa pamamagitan ng hampas 
o tama sa leeg. 

tu*lay png 1 : pagbalanse sa sarili o 
pagpapanatili ng balanse sa isang 
makipot o maliiit na salalayan ng paa 
2: Zoo [Mrw Sml Tau] haol-haol 3: 
Zoo uriles. 

tu*!4y png 1 : [Bik Hil Iva Seb Tag War] 
estrukturang ginawa sa ibabaw ng 
ilog, riles, at iba pa upang makadaan 
o makatawid ang mga sasakyan o 
mga tao na naglalakad : kalAtay 2: 
Kol bugaw. 

tuhbek png [Ilk] : susi 1 . 

tul-dik png Gra 1 : diin o marka na 
inilalagay sa ibabaw ng patinig ng 
salita upang ipahiwatig ang tamang 
bigkas ng salita Cf pahilis, pakupya, 

PAIWA : ACCENT, ASENTO, ISTRES, STRESS 

2 : punto. 

tul*d6k png Gra 1: ang hinto sa pag- 
sasalita o ang panandang (•), gina¬ 
gamit sa dulo ng pangungusap 2 : 
maliit at bilog na marka : punto. 

t u I *d6k- ku • wit png Gra [ tuldok+kuwit] : 
pananda (;) na may halagang nasa 
gitna ng kuwit at tuldok : semicolon. 

tuhdu png [Kap] : takda. 

tul*h4k pnr : di-pantay; iregular. 

tudi png 1 : uri ng pagtistis sa pama¬ 
magitan ng pagputol sa dulong balat 
ng uten 2: Med hakbang pangkalini- 
san upang maiwasan ang pagdami 
ng kupal: circumcision, sirkunsisyon. 

tudid pnb [Kap] : tuwid. 

tudfg pnr [Kap Tag] : nabingi dahil 
sa labis na ingay at natuliro; bigaw 
C^tulingAg : lipong, ijto. 

tudig*sa png 1 : pangmadlang pag- 
puna sa isang tao at sa ginagawa nito 
2 : nakalathalang puna tungkol sa 
sinuman. 

t u * I i * h aw png Zoo [ Seb] : kilyawan. 

tu*lik pnr: makulay; kulayan. 



tulin 


915 


tumbler 


tudin pnr [ Bik HU Seb Tag War] : naga- 
ganap sa maikling panahon C/bilis : 

RAPID, SALUSU. 

tuding png [Kap] : itim - pnr ma-tu- 
ling. 

tudi*ng£g pnr : nagulantang o natu- 
liro sa paraang higit pa sa pagkatulig 
Cf TULIG. 

tudrngan png Zoo [Kap HU Ilk Pan 
Seb Tag] 1: isdang-alat (Aims thazard) 
na kapamilya ng tambakol at tuna, 
kulay abo ang biluhabang katawan, 
patulis ang ulo, malaki ang bibig, at 
siksik ang laman 2: isdang-alat ( Thun- 
nus albacares) na dilaw ang palikpik, 
maliliit ang kaliskis, pahaba ang ka¬ 
tawan, at karaniwang lumalaki nang 
195 sm. 

tudfmgaw/mdtu-mudhngaw, ma* 
krtudhngaw : kumilos nang tila ki- 
lala ang isang nakatataas na tao. 

tudip pngBot [Ing] : alinman sa mga 
bulbong halaman (genus Tulipa) na 
may mahaba, malapad, at patulis na 
dahon, at may malaki na hugis tasang 
buiaklak. 

tudi*r6 pnr 1: magulo ang isip 2: hindi 
sigurado; nag-aalinlangan. 

tudis png\ : a matalas na dulo b anu- 
mang may matalas na dulo : panAs 2 , 
talinis, tirad 2 : nakaungos na piraso 
o bahagi ng lupa. 

tudi a s£n png [tulis+an] 1: taguri sa 
mga bandido; mandarambong o mag- 
nan aka w : dugang 3 2: Zoo uri ng na- 
pakaliit na isda : apta, haol-raol. 

tulle (tub) png [Fre] : pinatigas na seda 
o naylon, karaniwang ginagamit sa 
belo o kasuotan sa ballet. 

tu-16 png [HU Seb Tag] 1: patak; daloy 
ng likido 2 : Kol gonorea. 

tudod png: ubod ng saging o ng mga 
palma. 

tudog^rcdma-tudog, tudygan, tty 

log, i-pandudog 1: pansamantalang 
pagtigii ng pandama; hindi gising 
2: hindi aktibo; walang gamit 3 : ang 
pakiramdam na dehado o posibleng 
matalo - pnr tuddg. 

tudok png [ HU] : irap. 

tud6k png Med: mabaho at maduming 
dugo na may halong nana sa tainga 

Cf LUGA : BULAHO 2 , BUOG, DUREK, UTOY. 

ty long png [Ilk Pan 7ag] : gamit, pera, 
o serbisyo na ibinibigay sa nanga- 
ngailangan : abuloy, aid, along, asis- 

TENSIYA 2 , SIDONG, TABANG -pnd tUTTlCi' 

long, tudyngan, tty long. 


tudos png: piraso ng kahoy, kawayan, 
o metal na may tulis sa isang dulo, 
karaniwang ginagamit na pambakod 
o kabitan ng sampayan kung mahaba, 
at kabitan ng serga o suga kung ma- 
ikli : bugsok 1 , istaka, palitek, taldok, 

UGSOK, URANG 2 . 

tudos pnd mag-tudos, tudysan, 
Kudos, hpan-tudos 1: magtirik o 
magbaon 2: ma-tudos, ma-padu- 

los manatili sa pagkakatayo. 

tudot png: pagpayag o pagsang-ayon 
sa anumang gagamn: tugot. 

tudoy png : pagtahan o pagtigii sa 
isang pook - pndtwn\uA6y, ma*ki # 
tuddy. 

tud6y pnd mag-tuddy, tudu*y6n, 

i*tud6y : hindi huminto; huwag pa- 
bayaang tumigil o maputol; lubusin. 

Tud6y! pdd 1 : paanyaya ng pagpapa- 
pasok sa isang panauhin sa loob ng 
bahay, opisina, at katulad : Dayon!, 
Ilud!, Pasok! 2: pahayag ng pagpapa- 
lakas ng kalooban ng isang tao upang 
gawin o abutin ang nais : Sige! 2 

tul*t6l png 1: Kar [Seb Tag War] nibel 
2 : patnubay sa tamang pagkilos o 
pag-asta. 

tul-tul pngLit [Mrw] : epikong-bayan. 

tuHuA\*san pngBot[Hk] : higis-manok. 

tiidug png [Kap] : inog; pag-inog. 

tudumgaw pngBot [Seb War] : alipung. 

tudus pnr, pnb [Bik] : kagyat. 

tuhyd png Zoo : mollusk (Corbicula 
manilensis) na kahawig ng halaan 
ngunit higit na maliit, 2 sm ang laki, 
makinis at kulay tsokolate ang talukab, 
at maputi ang pabilog na laman var 
tuliya : parusparos. 

tuhya-pis png [Kap Tag] 1: butil ng 
palay na walang bigas Cf ipa 2: bagay 
na walang kuwenta 3: umok o dapu- 
lak sa damit : tuma 1 . 

tu-ma png 1: [Bik HU Ilk Kap Pan Seb 
Tag War] tulyapis 3 2: [Ilk] kuto sa 
kawayan. 

tu*m&^rcdmag*tu-m&, tu*m6dn: bi- 

lutin o hagurin at patigasin ang dulo 
ng sinulid na ipapasok sa butas ng 
karayom. # 

tu*ma*hik png Say [Yak] : sayaw pan- 
digmaan : magmangayaw. 

tu-mal png: kabagalan o kahinaan - 

/??zrmadu*mal. 

tu-mada-nu png [Ifu] : oras sa loob 
ng 2:00-5:00 nu. 

tu*m&di png : malawak at pantay na 
kabundukan sa ibabaw ng tubig. 


tymaduda png Bot : uri ng mahaba 
at manipis na vantok. 

tu*man png 1: talima 2: [HU Seb War] 
tupad. 

tu*ma*na png 1 : mataas na lupain 2: 
taniman, karaniwan ng gulay. 

tu-man-dok pnr [Seb] : taal; katutubo. 

tu*m^ng png [Bik Tag] : puna o pansin 
na nakapag-uudyok ng away ng isang 
nakatataas sa isang higit na mababa 
ang ranggo o kalagayan. 

tymamgdd pnr [Ilk] : tingala. 

tu*mdng*gong png Zoo [ Tir] : mam¬ 
mal na kauri ng aso (genus Vulpes ), 
may matulis na nguso at malagong 
buntot: fox. 


tu-mcingdaw/wg: inupahan o inim- 
bitahang kasama upang hindi mag-isa. 

tu*ma*ntg png [Ifu] : inahing baboy- 
damo. 

tu*m6*nog pngMzt : masama o pilyong 
espiritu na pangit ang itsura. 

tu-m^yda png Lit Mus [Kap] : oyayi. 

% 

tum-ba png [Esp] : puntod; libingan. 

tum*ba png [Esp tumbar] : pagbagsak 
mula sa pagkakatayo -pnd ma°turn* 

b^, i-tum*b6, tu-mum*b6. 

tum-ba-ga png [Seb Tag] : halo ng 
gin to at kobre; tanso var tumbaga. 

tum*ba“hi png: pagbabahagi o pag- 
hahati nang pantay. 

turrvbak-tunrpbak png Zoo [HU] : 
tutubi. 


tuirfba^li png [Ilk] : pingga ng habihan. 

tunvbadik pnr [HU Kap Pan Tag] : 
baligtad 2 . 

tum-baduvtong png : sunod-sunod 
na paggulong at pagbali-baligtad. 

tum-b^ng pr6*so png : laro na pina- 
tutumba ang isang basyong lata na 
nakatayo sa loob ng isang bilog na 
guhit sa lupa. 

tum*b&s png 1 : katulad sa halaga, 
sukat, lakas, kahulugan, at iba pa 2 : 
kapantay sa posisyon, tungkulin, at 
iba pa 3: Mat may pantay na lawak 
o saklaw : equivalent. 

tum*b6*san png Mai ; ekspresyon o 
proposisyon, karaniwang alhebraiko, 
na tinitiyak ang pagkakapantay ng 
dalawang kantidad : ekwasyon, equa¬ 
tion. 


tum*ba-tum*ba^g: silyang nakahilig 
ang sandalan at may dalawang paa 
na malukong para ito maiugoy : ku- 

LUMPIYO, MESEDOR.A, TUNGGA. 


tumbler (tarn'*bier) png [Ing] 1 : baso 
na walang hawakan 2 : akrobata, 





































































































































































tumbok 


916 


tungko 


lalo na ang sumisirko. 

tlim*b6k pnr 1: deretsong tama sa 
gitna o malapit sa gitna 2 : nasundot 
ng matulis na bagay 3: sa bilyar, 
tama sa pangalawang bola. 

tum*b6l png : hawakan ng pinto Cf 

DOORKNOB. 

turtvbdng png 1: Ana ang dulo ng 
malaking bituka; namamagang puwit. 
2: Bot kulay gatas at biluhabang 
tubo sa loob ng niyog : buwa 3: Bot 
uri ng kabute (genus Lycoperdaceace) 
4: tumok; munting gubat. 

tum a bong-6 e so png Bat : barik 1 . 

turrvbuk png [ Kap ] : dagok. 

tu-meng png [Ilk] : tuhod. 

tummy (ta-mi) pngKol [ Ing ] : tiyan. 

tu*m6g pnr [Seb] : tigmak. 

tu a mok png : kalaguan ng tubo ng 
mga damo, lalo na ang matataas na 
talahib o kugon. 

tumor (tu-mor, tyu-mor) png Med 
[Esp Ing] : pamamaga, lalo na ang 
abnormal na paglaki ng tissue, na 
maaaring benigno o nakamamatay. 

tu*moy png 1: [HU] ibabaw 2 2 : [Seb] 

dulo. 

tum a p£ png : direksiyon. 

tunvpag png [ Seb] : tibag. 

turrvp&k pnr 1: naaayon sa kumben- 
siyonal na pamantayan o kalakaran : 
correct, tama 1 , wasto 2 : naaayon sa 
katotohanan o lohika : correct, 
tama 1 , wasto 3: malaya sa kamalian : 
correct, tamA 1 , wasto. 

tunvpal png 1: [Mrw] mahabang 
damit na itim ng mga babae 2 : Sin 
[Mag] disenyong tatsulok. 

tum-pading png : nakatutuiirong 
hampas o tama. 

tum*p£ng png Nik : nakahilig na paid 
ng kilya ng barko. 

tunvpdng pnr : pasan sa ulo o balikat 
ang mga bagay na patong-patong. 

tum-pi-y^k png: pundiyo. 

tunvpok png [Bik HU Ilk Tag] : mara- 
ming bagay na sama-sama sa isang 
bunton : pundok, talumpok. 

tum-tom pnr [Bik] : tupok. 

tu a mu a no png [ Ifu] : tagapag-ingat ng 
kalendaryo ng mga Ifugaw na may 
13 lubid na katumbas ng 13 buwan, 
pangunahin niyang gawain ang pag- 
bubuhol sa lubid katumbas ng isang 
a raw. 

tu*mu*rd png: ang layo sa pagitan ng 
dulo ng hinlalaki at dulo ng hintuturo 


kapag nakabanat na magkahiwalay : 


DANG AW". 


png [ Seb 


tun png [Kap] : sinaing. 

tu*na png Zoo [Ing] : malaking isdang- 
alat (family Scomhndae) , may bilugang 
katawan at tulis na nguso. 

tu*n h png [War] : lupa. 

tu-nd pnr 1 : lubog 2: lugso. 

tu*nas png Bot 1 : tila buhangin o 
mustasang maliit na bunga 2 : [Seb 
Tag] lotus. 

tu*naw png 1: pagiging nasa anyo ng 
likido 2 : pagbabago ng anyo ng pag- 
kain sa bibig, tiyan, at bituka upang 
masipsip ng katawan. 

tu*nay png [Seb] : sa sinaunang lipu- 
nang Bisaya, pagbili sa pamamagitan 
ng salapi. 

tu*nay pnr [Bik HU Seb Tag War] 1: 
tapat 2 : batay o ayon sa mga pang- 
yayari : pudno, tinuod, tutu, ungod 
3 : alinsunod sa orihinal, pamanta¬ 
yan, at iba pa : pudno, tinuod, tutu, 
ungod 4 : nangyayari. 

tun-dS /?ndtu-mun*dS, ma*nun-da 

1 : mamingwit o mamansing 2: Ntk 
maliit na bangkang lulan sa isang 
malaking barko. 

tun a dag png [Bik] : latak. 

tun*dd png: pagsundot sa pamama¬ 
gitan ng isang matulis na dulo : tusok. 

tun a d6k png: pagtuhog ng karne. 

tundra (tan-dra) png Heo [Ing] : 
mababa, walang puno, at malamig 
na rehiyon, lalo na sa Arctic, may 
maputik na rabaw, at may nagyeye- 
long suson sa ilalim ng rabaw ng lupa. 

tun*du png [Kap] : antok. 

tun a dun png [Kap] : batok. 

tune (tyun) png Mus [Ing] : tono 1 . 

tu a n4l png [Esp] 1 : tunnel 2: bariles. 

tu*ng£ png [Seb] : sipot 12 . 

tu a ngS png 1 : kuko sa kamay o paa 
na tumutubo papasok sa laman : 
ingrown 2: [Seb Tag War] gitna 3: 
[Seb Tag War] kalahati. 

tu-ngd pud mag a tu a ng4, i a tu a ng^ : 

magtanim ng mga puno ng niyog; 
magniyugan. 

tu-ngab png [ Ilk] : pinuno ng tribu. 

tu-ng^g png: tanga. 

tmngak pnr [ST] : matigas ang galaw 
ng kamay, paa, at katawan. 

tu*ngal pnr : madaling makahulog 
ng anumang dala o hawak Cf lampa. 


tu a ng^*li png Mus 1 : [Kal] uri ng 
plautang pang-ilong na ginagamit 
lamang ng mga lalaki 2: [ Ifu] plautang 
panlabi, yari sa kawayang manipis, 

at may anim na butas. 

/ 

tu*nga*nga pnr : nakanganga at wa¬ 
lang ginagawa. 

tu a ng^s/?ndtu a mu a ng^s, tu a nga a s^n: 

labanan o tutulan ang kagustuhan 
ng sinuman. 

tu a ngaw png Zoo [Ilk] : garapatang 
maliit at pula.. 

tu a ng£w png Zoo [Bik HU Iba Seb Tag 
War] : maliit na kuto, makati sa balat 
ng tao ang kagat Cf garapata, hanip, 

NIKNIK, PUI.GAS. 

tu a nga*yaw png : nakaiinsultong 
salita Cf alimura : laswa 4 , tabbaaw. 

tung a bo png [Ilk] 1 : kakanm na gawa 
sa pinulbos na bigas at asukal, nilu- 
luto sa kawayan 2 : kaning niluto sa 
sin saw. 

tu*ng 6r png [Pan] : tuod 1 . 

tung a ga png 1 : [Kap Tag] lagok 1 2: 
pag-inom ng alak Cf tagay -pnd tu a 

mung a ga, tung-ga a in, i a pa a tung a gS 

3: tumba-tumba. 

tung a g6k /mr [Kap Tag] : tanga. 

tung a gal png [Kap] : tingi. 

tung a gal pnb [Kap] : tig-isa. 

tung a g^ a lan png Mus 1 : [Baj Tau 
Sml Yak] agung 2: [ Tau] malaking 
gong na may malapad at papasok 
na gilid. 

tung-gali png 1 : pagtatalo; hidwaan : 

lantugi 2 , simbagan 2 : dahilan o mga 
. dahilang ibini bigay para sa o laban 
sa isang bagay. 

tung a g£-tung a g3 png: tumba-tumba. 

tung a gi pnr : bingot. 

tung-go pnr : nakaupong hindi guma- 
galaw at blangkong nakatitig sa harap. 

tung a H6y/?/zTtu a mung a h6y, tung a 
ha a y6n, ma a nung a h£y : tingnan nang 
mabuti at maayos, gaya sa pagbasa 
ng peryodiko : himutad, nengneng, 
sud-ong. 

tu-ngi png\ : taghikaw2: [Kap] tuhog; 
pagtuhog. 

tung a ka png: tuka 2 . 

tung-kab pnr : tingkab. 

tung*ka a r4n png [Seb] : patyo 2 . 

tung a ki png : dulo, gaya sa ilong. 

tung a ko png 1 : may tatlong paa na 
patungan o salalayan ng palayok, 
takore, at iba pa, sa ibabaw ng apoy : 
sug-ang 2 : dikin. 


■ '• 



. - .. .. 


. «•«4 






i 




tungkod 


917 


tupong 


tung*k6d png [HU Mag Tag War] : 
piitol ng kahoy o yantok na karani- 
wan g ginagamit na pantulong sa 
paglalakad, lalo na ng matatanda : 

BASTON, WALKING STICK. 

tung*k6d-pa*ri pngBot : palumpong 
( Cordyline fruticosa) na tumutubo 
nang mataas, may mga tangkay na 
may markang pilat ng dahon, at 
itinatanim bilang palamuti : dangA, 
kilAa. 

j 

tung-kol pnu : hinggil sa; ukol sa. 

tung*k 6 s png 1: pumpon ng bulak- 
lak 2 : bungkos ng dahon, patpat, at 
iba pa 3: pagdadala ng anuman sa 
pamamagitan ng itiniklop na laylayan 
ng palda o ng itiniklop na laylayan 
ng kamiseta. 

tung-kudin png [tungkol + in] 1: anu- 
mang kilos na kailangan sa pagtupad 
ng gawain o posisyon : deber, desig- 
nasyon 2 , duty 2 : kilos na bunga ng 
kamalayan sa hustisya, moralidad, 
at iba pa : duty. 

tu*ngo png 1 : direksiyong pupunta- 
han o paroroonan : kAdto, dulong 3 , 
ingon 2 2 : [Ifu] araw ng pag-aayuno 
sa mabibigat na trabaho, lalo na sa 
bukid. 

tu*ng6 pnr: yuko. 

tu*ngob png [Kal] : gablete ng kubo. 

tu-ngod png : hibla ng alalawa. 

tu*ng6d sa pnu : ukol sa; hinggil sa. 

tu*ngog pngBot [Seb] : tangal. 

tli a ng 6 g png [Seb] : pampreserba sa 
tuba; nagpapapula sa tuba at nagpa- 
pabuti sa pag-asim nito. 

tu-ngol png\ : pagsunggab at paggilit 
sa leeg ng tao mula sa likod : pugot 1 
2: [Bik HU Seb War] sikmura 1 . 

tung-ol png: bandila. 

tung*p£ png [Ilk] : sampal. 

tung*p&l png [Ilk] : tupad. 

tungsten (tangs-ten) pngKem [Ing] : 
matigas, mabigat, at abuhing puti 
na metalikong element, ginagamit 
sa asero, filament ng de-koryenteng 
ilaw, at iba pa (atomic number 74, 
symbol W). 

tung-t6ng png [HU Seb War] : takip o 
pantakip ng palayok : tuntong 1 . 

tung-tung pngMus [IsnApa] : tonga- 
tong. 

tu-ngud png [Mrw] : pinsan. 

tunic (tyumik) png [Ing] : tunika. 

tu*ni*k£ png [Esp tunica] 1: maluwang 
at tila togang kasuotan na isinusuot 
ng mga babae at lalaki sa sinaunang 


Gresya at Roma 2: tila blusang kasu¬ 
otan na hanggang baywang at kara- 
niwang nilalagyan ng sinturon 3: 
maikling balabal na bahagi ng uni- 
porme ng mga sundalo, pulis, at iba 
pa 4 : Bot Zoo balok. 

tu*nis png [S7] : mantika. 

tun*l£k png : putikan. 

tunnel (ta-nel) png [Ing] 1 : daanan 
sa ilalim ng lupa o tubig 2 : lungga 
ng hayop 3: anumang daan na katu- 
lad nito, gaya ng sa mina : tunel 1 . 

a 

tu*no png [Ilk] : ihaw. 

tu # nd png [Seb War] : malapot na gata. 

tu*nob png [Seb War] 1 : bakas ng paa 
2 : yabag. 

tu-nod png : palaso; katawan ng 
palaso. 

tu*n6g png 1 : anumang maririnig, 
dulot ng pagpukaw ng mga ugat sa 
pandinig sa pamamagitan ng vibra¬ 
tion na dala ng hangin 2 : anumang 
ingay 3: anumang pagbigkas sa pa¬ 
mamagitan ng organ sa pagsasalita. 

tun-og png [War] : hamog. 

tu*n6k png [Bik Seb] : tinik. 

tun*s6y png Zoo : isdang-alat ( Sardi- 
nella fimbriata ) na humahaba nang 
15 -18 sm, asul ang bahaging itaas 
ng katawan at kulay pilak ang dakong 
ibaba, madilaw ang kaliskis na pana- 
panahong natatanggal. 

tun-ton png [Bik HU Seb War] : hugos 1 . 

tun*t6n png [Ilk Tag] 1 : pagbalik sa 
pinanggalingan 2: paggabay sa Simula 
3 : pagsisiyasat sa anumang ibig 
malaman. 

tun*t6ng png 1 : saklob 1 2: pagtapak 
sa isang bagay. 

tun-tu-ngan png [Baj Sma Tau Yak] 
1: Mus tambol na troso, nakabitin 
. nang bahagya sa lupa, at sinasabitan 
ng dalawang nakabaligtad na banga 
upang lumakas ang tunog C^edel 2 : 
anumang maaaring tapakan. 

tun-tu-nin png [tunton + in] 1 : prin- 
sipyong pinagbabatayan ng mga 
aksiyon o mga dapat sundin 2 : 
umiiral na pamantayan : rule 2 . 

tu a 6b png : buga ng usok. 

tu*od png [Bik] : sanay. 

tu*6d png 1 : malaking ugat ng puno, 
ngipin, at iba pa : Pungdol, pungo 3 , 
stump, tugod, tunger 2 : sagot sa 
bugtong : Turing 2 . 

tu*6k png 1 : pangunahing pook sa 
simbahan na kinalalagyan ng altar 
2: [Seb] sakal -pnd i*tu-6k, tu*u*kin, 
ma-tu*6k. 


tu*6n png 1: paggamit ng tuloy-tuloy 
na lakas sa isang lawas 2: [Tag^] diin 
3: [HU] kasunduan 4: [HU Seb] aral; 
turo. 

tu-on ^n^mag-tu-on, i-tu-on, tu-ii- 

nan 1: [Ilk] pumatong; patungan 2: 

[ War] magluto ng kanin o anumang 
lamang-ugat; magsaing. 

tu*6ng png: bilog na kahoy o metal 
na sisidlan ng tubig rwtaong, tuung 
Cf BALDE, TIMBA. 

tu a 6p pnr : nakabukas ang palad 
upang takpan ang isang bagay. 

tu-ds^ndmag-tu-ds, tu*u a sin t i-tu* 

6s, i*pa‘tU'6s : magsaayos, magku- 
wenta, at magkalkula ng mga gastusin 
sa pamamagitan ng pagtatala ng 
mga ito Cf accounting, komputasyon 
2 : maglaban bilang wakas ng alitan. 

tupa png 1: Zoo hayop ( Ovis aries) na 
sinlaki ng kambing, maamo, at 
walang sungay : karnero 2 : tao na 
mapagkumbaba, mahiyain, tanga, 
at iba pa 3 : Ast a senyas ng zodyak 
(21 Marso hanggang 19 Abril) at 
sinasagisag ng tupa b tao na ipina- 
nganak sa loob ng ganitong senyas; 
Aries 4: [Pan] larong pambata sa 
kanlurang Pangasinan at La Union 
na ipinupukol ang niyog sa isa pang 
niyog upang basagin ang huli. 

tu-p6 png [Pan] : bunggo. 

tu-pd png : pagpindot o paghipo, 
gaya ng sa makinilya, piyano, at iba 
pang instriimentong pangmusika Cf 

KALABIT : TIPA. 

tu*p£d png : pagganap ng isang 
gawain, pangako, tungkulin, at iba 

pa: ONOR, TUMAN, TUNGPAL. 

tu-p6*da png [Esp] 1: piknik 2: ilegal 
na sabong. 

tu-pak png [ST] : disk na ginagamit 
na pantakip sa ari. 

tu*p£k png: tapayang Tsino. 

tu-p6k/mdma e tu # p6k, i-tu-p6k [Ilk]: 

mabagsak; ibagsak. 
tu*p6y png [Bik] : lugso. 
tu-pi pngBot : dahon ng bull. 
tu - pi png: lupi. 

tu-pig png 1: [Pan] laylayan 2: [Ilk 
Pan] kakanmg gawa sa giniling na 
malagkit at kinayod na buko na ibi- 
nalot sa dahon ng saging, ihinuhumo 
sa pugon o iniihaw sa uling. 

tu-p6k pnr [Kap Tag] ; pasunog at 
naging abo; sunog na sunog : dim- 
mapo, kapuolAn, tumtom, tugnAw, 

UGDANG, UGDAW. 

tu-pong pnr [Seb War] : pantay. 











































PT r rl *1! Fm* <r» r n; i ii«pi inn m n p r nirnn- 


11*111 r r«iri 







it- 




tupra 


tu*pra pnd tirmu-pra, tu*pra*h£n, 
i*tu*pra : dumura; duraan. 


tup*top pnr [War] : tumpak; tama; 
was to. 


tup-y^ png [Ilk] 1 : Sin simula ng pag- 
hahabi ng dibuho 2: itaas na bahagi 


ng kahoy na pambayo. 


tu-rag png [Ilk] : mahaba at mabigat 
na sibat C/tuiag. 


tu*r£*rag png [Ilk] : pinagkrus na 
kawayan, ginagamit na tukod sa pag- 
lilitson o sa nakahilig na puno. 


tUT^t png: varyant ng burat. 


tUT^y png Bot [Sulu] : dawa. 


turban png [Ing] : putong. 


turb6n-te png [Esp] : putong 


turbrna png [Esp] : turbine. 


turbine (tur-bayn) png [Ing] : maki- 


nang pinatatakbo sa pamamagitan 
ng presyon ng singaw, tubig, o hangin 
sa kurbadong talim ng elise : tur- 


BINA, TURBO 1 . 


turbo png [Ing] 1 : turbine 2: kasang- 
kapan para sa hindi karaniwang 
bilis, gaya sa bilis ng takbo iig kotse 
o bilis ng pagluluto. 


turbot png Zoo [Ing] : malaki at sapad 
na isda (Psetta maxima) at paboritong 


ulam sa Europa. 


tu-r6d png [Ilk] : tapang. 


turf (tarf) png [Ing] 1 : rabaw ng lupa 
na may latag na damo o ang artipis- 
yal na kapalit nito bilang palaruan 
2: teritoryo na kontrolado ng isang 
barkada. 


Tthrin png: lungsod sa hilagang kan- 
luran ng Italy. 


tu*rin png [Ing toreen] : sopera, mang- 
kok na ialagyan ng sopas. 


ttbring png 1 : Kom alok na halaga : 
bid 2: tuod 2 . 


tu*ri*nga-sim*bad png Zoo [Kay Tbn] : 
uriles. 


Turin Shroud (tu-rin shrawd) png 
[Ing] : relikyang nasa Turin simula 
1578, ang tela na pinaniniwalaang 
ipinambalot sa katawan ni Kristo 
nang inilibing. 


tu*ris*fno png [Esp] 1 : ang gawain o 
praktika ng paglalakbay, lalo na 
upang maglibang : tourism 2: pag- 
lalaan ng transportasyon, aliwan, 
tirahan, pagkain, at iba pa, para sa 
mga turista : tourism 3: pagsasaayos 
at pagsasagawa ng pista, lalo na bilang 
gawaing pangkomersiyo : tourism. 


918 


Turk (terk) png [Ing] : Turko. 


tu*ris*ta png [Esp] : tao na naglalak- 
bay, karaniwan upang maglibang : 


TOURIST. 


urk6-sa png [Esp turquesa] 1 : 11 : lunti- 
ang asul na mamahaling bato, to, tinu- 
bigang phosphate ng aluminyiinyo na 
may halong kaunting tanso : turqurquolse 
2: kulay luntiang asul : turqucquoise. 


Turkey (ter-ki) pngHeo [Ing] : banbansang 
sumasaklaw sa buong peninsuhsula ng 
Anatolia sa kanlurang Asia at sa t sa Gobi 
desert : Turkiya. 


turkey (ter-ki) png Zoo [Ing] : p : pabo. 


Turki-ya png [Esp Turkia] : TurTurkey. 


Turko png [Esp Turco] 1 : katutuutubo o 
mamamayan ng Turkey, Turka ika kung 
babae : Turi; 2: Alp tao na mabaabangis 
at hindi sibilisado : Turk. 


turmeric (tur*me*rik) png Bot $ot [Ing] 
1: halaman ( Curcuma longa ), a) , nasa 
pamilya ng luya, napagkukunainan ng 
mabangong risoma na ginagiagamit 
bilang rekado o pampalasa at bit bilang 
dilaw na tina 2: pinulbong risorisomang 
ginagamit bilang pampalasa lah lalo na 
sa curry powder. 


turn (tern) pnd [Ing] 1 : tumalmalikod 
2: paikutin 3: pabalikin. 


turncoat (tern-kowt) png [Ing] ng] : tao 
na nagbabago ng panig o pina]inapani- 
gan sa isang pagtatalo o hidwaiwaan. 


turnip png Bot [Ing] : yerba {Be (Basska 
rapa rapifera ) na may sapad na na ugat 
at dahon na ginugulay. 


turno png [Esp] : oras ng paggaggawa o 
pagtupad sa gawain na nakala<alaan sa 
indibidwal na kasapi ng isang panpangkat. 


turn off (tern of) png [/ng] 1 : pi: pagka- 
wala ng gana o sigla 2: pagpatipatay ng 
ilaw o anumang kasangkapanpang de- 
koryente. 


turnok png [Ilk] : sabat 

turnok, tu-murnok. 


pnd xnd mag- 


turnover (tern-ow-ver) png[In,[Ing] 1: 
ang akto o pagkakataon ng pagliaglilipat; 
pagbabaligtad 2: ang halaglaga ng 
salaping nakuha o kinita sa negnegosyo 
3 : bilang ng tao na pumapasoasok at 
umaalis sa trabaho at iba pa pa 4: 
maliit na pie o tart, gawa sa bii binilot 

A - it 


na piraso ng pastel na may pala»alaman. 


turntable (tern-tey-bol) png [I* [Ing] : 
umiikot na salalayan, gaya ng ng sala- 


layan ng plaka ng ponograpo. jo. 


tUTO png 1: pagtututok ng hinliintuturo 
sa isang bagay 2: pagbibigay ng/ ng kaa- 
laman, patnubay, o instruksiyesiyon 3: 
leksiyon. 


lakaakahiy 


tUTok png 1 : pagtusok ng karaarayom 
2: Med ineksiyon 3: batang ug usa na 


tusing 


nagsisimula pa lamang tubuan ng 
sungay: saijndayaw4: Bio [ Seb\ bilig 1 ; 
embryo. 


tuTon png [Esp turron ] 1 : asukal na 
pinakunat, hinaluan ng mani, kasoy, 
o iba pa, at ibinabalot sa manipis na 
banig ng arina, gaya ng turon de- 
kasoy 2: piniritong saging na saba, 
ibinalot tulad ng lumpiya. 


% 

tthrong png : sombrerong gawa sa 


mpa 


turpentine (ter-pen-tayn) png [Ing] 
1: alinman sa mga oleoresin na 
nakukuha sa mga pino at kauring 
punongkahoy 2: mapusyaw, mada- 
ling sumingaw na langis na nadistila 
mula sa nasabing oleoresin, ginaga¬ 
mit sa mga pintura, gamot, at iba pa: 
agwarAs, trementina. 


turquoise (tur-koys, tur-kwoys) png 
[Ing] : turkesa. 


turtle (ter-tel) png Zoo [Ing] : pagong. 


turtledove (ter-tel-dav) png Zoo [Ing]: 
alinman sa mga ilahas na kalapati 
(genus Streptopelia) na kinalulugdan 
sa paghuni. 


turtleneck (ter-tel-nek) png [Ing] 1 : 
mataas at nakahakab na kuwelyo, 
lalo na para sa sweater 2: sweater 
na may gayong kuwelyo. 


turtury6k png Zoo : maliit na ibon 
{Megalurus palustris forbesi) na mahaba 
ang buntot, karaniwang kape o itim 
ang balahibo, at pulos kulisap ang 
kinakain; naninirahan sa damuhan 
o talahiban. 


tu-ru*6n pnr [turd+an] 1 : nagdaan 


sa pagsasanay, gaya ng aso na napasu- 
sunod sa mga utos 2: pilay ang 
galamay, gaya sa gagamba, kaya 
nakataas at tila nakaturo. 


tu # ru a kan pnr Bot [War] : niyog na 


may tubd. 


tUTuk*b6n*wa png Bot [ War] : uri ng 
ilahas na halaman. 


Lrrunrvba png: ritwal sa Pakil, Laguna 
bilang parangal sa Nuestra Senora 
de los Dolores. 


tu*rum-p6 png : laruang biluhaba, 
bilog, o kono, may nakausling pako 
sa ilalim, karaniwang gawa sa kahoy, 
at pinaiikot var tarumpo, trumpo : 


PASIN. 


tu-rus pndtuTtwrus , tu*ru*sm [HU]: 

tumiris; tirisin. 


tu-ru*tot png: vacant ng torotot. 


tu-sak pnr : sagana. 


tu*sing png : di-maginhawang paki- 
ramdam dulot ng labis na kabusugan 




.. .1 






i 


» ;* 


. i: 

* • 


■ ■ • 


* i 


.nl»r-!■;■; 


■] u, 

' ..ill! - I. 

1 ill-is I •; irs.li 










r 







- ’ 

• it ,•/ 
u " 


I 


• V* . i 
:v * 
















































































tusk 


919 


tUWI 


sa pagkain ng matatamis Cf suyA, 
umay. 

tusk (task) png [Ing] : tila sungay na 
ngipin, gaya sa elepante o walrus. 

tu*SO pnr [Bik Ilk Pan Seb Tag War] 1: 
may matalas na pang-unawa o pag- 
iisip : quaint, wAis 2: magulang 2 ; 
mapanlinlang : sukaron, wAis. 

tu-sok png [Bik Seb Tag War] t: pag- 
baon o pagpapadaan ng isang matulis 
na bagay o instruinento sa anuman 
2: pagbutas 3: ang ginagamit sa 
naturang gawain. 

tus-t6s png\ : pagbibigay ng anumang 
kailangan sa isang tao, pamilya, estab- 
lisimyento, institusyon, at iba pa 
upang mapanatili ang pag-iral 2 : 
pagpapalawig o pagpapahaba, gaya 
sa lubid na binanat 3: Med bulutong. 

tut png [ Ifu] : noo. 

tu"t& png 1: Zoo maliit na aso : bilot, 
itoy, kuwA, oken, uken 2: Kol tao na 
sunod-sunuran : alipores, pApet 2 . 

tu-te-13 png [Esp] 1: pag-aalaga; pa- 
ngangalaga : tutelage 2: kalagayan 
o taal ng pagiging nasa ilalim : tute¬ 
lage 3: pagtuturo. 

tutelage (tyu-ti-lidz) png[Ing] : tutela. 

tU'ter png : pipa o maliit na tubong 
gamit sa paghitit ng shabu. 

tu-to/wr/ma-tiHo, ma a tu a tu a han 1: 

magkaroon ng kaalaman sa isang 
bagay o kasanayan sa isang sining, 
hanapbuhay, at iba pa sa pamama- 
gitan ng pag-aaral, pagbabasa, at ka- 
tulad na karanasan 2 : alamin kung 
ano o paano ang gumawa ng isang 
bagay 3: taglayin ang isang gawk; 
ugali, o saloobin: kAt-on. 

tu*td png [Bik Hil Tag] : munting ba- 
tang lalaki. 

tu-tob png [Bag] : parisukat na telang 
cotton, may iba’t ibang tingkad at 
pusyaw ng pula, at inilalagay sa ulo. 

tU'tog png: pagkaupos o pagkamatay, 
gaya sa kandila. 

tu-tok png 1: pagtuturo ng dulo ng 
sandata sa isang tao o bagay - pnd 

mag-tu-tok, tu-tu-kan, l-tu-tok 2: 

[Seb Tag] titig - pnd tu a tu a kan, i a 
tu-tok. 

tu-tol png [Seb Tag] 1: damdamin o 
pahayag ng pagsalungat, di-pagsang- 
ayon, o di-pagkagusto 2: Bat apelas- 
yon 3: Lit [Mrw] kuwentong-bayan. 

tlHom png [Seb] : dunong. 

tu-t6ng png [Bik HU Tag] : sunog na 
bahagi ng sinaing na naiiwan sa 
pinaglutuan var tutung : anggapang, 
dukot, ittep, kerak, kidkid 2 , tukAg. 


tu*t6p png : sa pananahi, ang lupi o 
blip sa mga dulo o laylayan ng damit 
Cf aporo : payping, ribete. 

tu*t6p pnr 1: natatakpan o natatabu- 
nan ng kamay o bun tot 2 : nahuli sa 
akto. 

tutor (tyti-tor) png [/ng] 1: pribadong 
guro, lalo na ang pangkalahatang 
nangangasiwa sa edukasyon ng isang 
tao 2: guro sa isang unibersidad na 
nangangasiwa sa pag-aaral at kapa- 
kanan ng mga itinalagang mag- 
aaral tutor, tutora. 

tu a t6 a ra kung 

babae. 

tutorial (tyu*tor-yal) png[Ing] : pana- 
hon ng pagtuturo na ibinibigay ng 
isang tutor at iba pa sa isang indibid- 
wal o pangkat. 

tu*t6s png : sa pananahi, hilbana. 

tu a t6y png Zoo [Hil\ : tuta o bagong 
panganak na aso. 

tut*pik png [Ing toothpick] : toothpick. 

tut*sang png [ Tsi] 1: maikling buhok 
sa ulo ng babae 2 : buhok sa loob ng 
ilong, lalo na ang umuusli palabas. 

tu-tu png [Ing] : maikling palda ng 
bailarina na may pinatigas at naka- 
ungos o nakausling pileges. 

tu-tu /mdmag-tu-tiS, tu-mu'tu, i-pan- 

tu*tu [Ifu] : magbayo ng guda 
upang lumambot. 

tu-tu pnr [Kap] : tunay. 

tu*tU”b£n png [ War] : sako ng arina 
na walang laman. 

tu-tu*bi png Zoo : alinman sa mga 
" kulisap (order Odonata) na may 
malaking mata, payat, at mahabang 
tiyan, kumakain ng lamok, at iba 
pang insekto, karaniwang nakabuka 
ang pakpak kahit nakadapo : dra¬ 
gonfly. 

tud'li'kan png Lit : uri ng tugina na 
may iisang tuldik o bigkas. 

tu-tul-d6k png Gra : pananda (:), 
ginagamit bago ilahad ang mga 
banggit o lista ng mga bagay o upang 
ihiwalay ang mga sugnay kapag ang 
sumunod ay naglalarawan sa una; 
ginagamit din sa pagitan ng mga bilang 
sa pagpapahayag ng proporsiyon, 
hal 10:1 at sa biblikong reperensiya, 
haljuan 3:16 : colon 1 . 

tu*tu a li png: manilaw-nilaw at tila 
pagkit na katas sa tainga : antutuli, 

ATUli, EARWAX, CERUMEN, OLILEK, YUYEK. 

tu*tup png [Mrw] : pantakip sa pag¬ 
kain, gawa sa dahon ng pandan. 

tu # u png [Tau] : tatlo. 



tu-wa png [Kap] : tanda; katandaan, 
karaniwan tumutukoy sa edad - pnr 

ma-tu-w6. 

tu*wa png: saya. 

tu-wa-bak png Zoo 1: isdang-alat 
(Ilisha hoevenii) , may malaking mata, 
humahaba nang hanggang 20 sm, 
kulay pilak na may mapusyaw na 
asul ang itaas na bahagi ng katawan, 

. dilaw na may batik na itirn ang bun tot 
at mga palikpik 2: kundilat var 
tuabak. 

tu-w^d pnr [Bik HU Kap Seb Tag War] : 
nakahilig pababa sa harap na ang 
puwit ay higit na mataas kaysa ulo : 

BUR1NG-IT, BUNGITNGIT. 

tu-w^d-tu-w^-ran png Bot [tuzvad+ 
tuwad+an] : malakawayan. 

tu-wak png Ark [Mag] : hagdan. 

tu-w4k png [Seb] : hulaw 1 . 

9 

tu-wa-kang png Zoo 1: dilis na nasa 
hustong gulang at laki 2 : bolinaw 2 . 

tu-Wcil pnr [Bik] : tiwas. 

Tu a w6*li png : isa sa mga ^vika at pang- 
katin ng mga Ifugaw. 

tu*w^l-ya png [Esp toalla] : piraso ng 
telang pampahid o pampat.uyo ng 
mga bagay. 

tu-wal-ye-ro png [Esp toallero] : halang 
na pinagsasabitan ng tuwalya. 

tu*wal*yi a ta png [Esp toallita] : maliit 
na tuwalya; bimpo. 

tu-wang png $ pagtulong sa gawain. 

: dala-dala, nakasalalay, 
*a dalawa o magkabilang 

tu*w^ a ngan png [Hil Tag] : plangka; 
panikwas. 

tu a wa a rey png [Tir] : nakababatang 
kapatid. 

tu*Wcis pnr [Hil Seb War] : tikwas. 

tu a wat a w6 png Med : puti-puting 
marka sa balat o mukha C/an-An. 

tu a waw png [Seb] : puyat. 

tu a w^y png 1: Zoo [Bik Hil Seb] kabibe 
2 : Kom barter. 

tu a way a tu a way png [War] : bayugo 
ng tuhod. 

tu*wer a ka png [Esp tuerca] i maliit na 
metal na may biitas sa gitna, pinipi- 
hit sa hulihan ng piyerno para hu- 
migpit var twerka Cf kabilya. 

tu a wi png Bot 1: punongkahoy ( Doli- 

chandrome spatchacea) na tnakinis 
ang katawan, tumataas nang hanggang 
15 m at 5 -10 m ang diyametro ng 
katawan, may biluhabang dahon na 
30 -40 sm ang haba, parihaba ang 


tu a wdng pnr 

o nakalagav 
gilid. 













































tzar 


tuwT 


920 



mga buto, at madalang ang bulak- 
lak 2: [Dum] balok-balok. 


tu-wi pnb : lagi. 


tu-yud png [Ifu ] : tali ng basket na 
inilalagay sa noo upang suportahan 
ang basket na nasa likod. 


tirwid png 1 : may katulad na direk- 
siyon sa lahat ng dako, gaya ng tuwid 
na linya 2 : hindi baliko o alon-alon 
3 : sumusunod nang tapat sa prin- 
sipyo, at iba pa 4: maayos; hindi 
lihis 5 : matapat 6 : prangka; walang 

ligoy. 


tu - yu # re png : sa pandayan, tubong 
gawa sa hinulmang luad, nakakabit 
sa hungkuyan ang isang dulo at 
nakabukas sa dapugan ang kabila. 


typeface (tayp-feys) png [Ing] 1: sa 
paglilimbag, set ng mga tipo o karak- 
ter sa isang partikular na disenyo 2 : 
marka na gawa nito. 


typescript (tayp-is-kript) png [Ing] : 
dokumentong minakinilya. 


TV. 


tU'WiTang l6 # yon png Gra [tuwiranr- 
na+layon] : salita o pangkat ng mga 
salita na kumakatawan sa tao o bagay, 
at tuwirang tinutukoy ng kilos ng 


pandiwa : direct object. 


U’yg png Bot i yerba (J rojizolzici zey- 
lanica) na gumagapang at ginagamit 
na gamot sa nagnanaknak na sugat. 


tU*y^ png : larong gumagamit ng bao 
ng niyog. 


tu*y£i png : pagpintas hinggil sa kata¬ 
ngian ng isang tao, bagay, at iba pa. 


^ — 

tu*yd*ab png [Ilk J : iyak na nakabu- 

hulahaw : RUNGAAB. 


/ 

tu*yag png : kaayunarj o kaayusan sa 
kilos. 


tu # y6w png[Bik] : pula. 


tu*y£w pnr [War] : sira angisip; baliw. 


tuyhad png [Seb ] : liyad. 


tu*y6 png 1 : ang bisa ng pagkabilad 
sa araw at hangin 2 : inasnan at ibi- 
nilad na isda o karne 3 : Med a tisis 


b impotensiya. 


tu-yd pnr [Hil War] : sadya. 


tu*yok png [War] : inog. 


tu-yong png : tubig na idinaragdag 
sa iniluluto upang maibalik ang dami 
ng sabaw na sumingaw. 


tu*y6t pnr : labis na pagkatuyo; 


tuyong-tuyo : pahit. 


tuytdy png 1 : maliit na bote ng alak 
2 : kabagalan ng pagkilos ng katawan 

Cf tiltil. 


twang png [Ing] 1 : malakas at tuma- 
taginting na tunog na likha ng pagtipa 
ng kuwerdas ng isang instrumentong 
pangmusika o labtik ng pana 2 : 
boses na nagmumula sa ilong. 

j 


typesetter (tayp-se-ter) png [Ing] 1 : 
sa paglilimbag, tao na nag-aayos ng 
tipo 2 : makina sa pag-aayos ng tipo. 


typewriter (tayp-ray-ter) png [Ing] : 
makinilya. 


typhlitis (tifday-tis) png Med [Ing] : 


pamamaga ng caecum 


iveed (twid) png [Ing] 1: telang lana 
na magaspang ang rabaw, karaniwang 
may halong iba’t ibang batik ng mga 
kulay 2 : kasuotang gawa dito. ' 


typhoid (tay-foyd) png Med {Ing] : 


tipus. 


J 

twelve (twelv) png [Ing] : labinda- 
lawa. 


typhus (tay*fus) png Med [Ing] : naka- 
hahawang sakit na dulot ng rickettsia, 
kakikitaan ng pamamantal, pananakit 
ne ulo, at lagnat Cf ^hoid. 


twenty (twen-ti) png [Ing] : dala- 


warnpu 


wenty-one (twen*ti-wan) png [Ir 
1 : dalawampu’t isa 2 : blackjack 2 . 


twilight (tway-layt) png [Ing] : dapit- 
hapon. 


twin png [Ing] : kambal. 


ky — 

typical (ti-pi-kal) pnr 1 : nagsisilbing 
halimbawa ng isang katangian; ku- 
j makatawan sa isang katangian 2 : 
katangian ng isang tipo; nagsisilbi sa 
pagkilala ng isang tipo 3: ayon sa 
inaasahang asal, ugali, at iba pa 4: 
simboliko: tipiko. 


twine (twayn) png [Ing] : pisi. 


baguhin 


ypist (tay-pist) png: tao na gumaga¬ 
mit ng makinilya; tagamakinilya. 


hugis sa pamamagitan ng pag-ikot 
ng isang dulo o magkabilang dulo 
ng isang bagay sa magkaibang direk- 

siyon; pilipitin. 


typology (ti-po-lo-dyi) png [Ing] : 
pag-aaral at interpretasyon ng mga 
tipo, lalo na sa Bibliya. 


two (tu) png [Ing] : dalawa. 


tyrannical (tay-ra-ni-kal) pnr [Ing] : 
malupit; mapang-api. 


/coon (tay-kun) png \: negosyanteng 
mayaman at maimpluwensiya 2: [Jap 
taikun] tawag ng mga banyaga sa 
shogun ng Japan noong 1857-1868. 


type (tayp) png [Ing] : tipo. 


tyrannosaurus (ti-ra-no-sow-ms) png 
Zoo : kamiborong dinosauro ( Tyran¬ 
nosaurus rex) na may malalakas na 
panga at hulihang mga bind, maliit 
at malukong na unahang bind, at 
malaking bun tot. 


typecast (tayp-kast) pnd [Ing] : sa 
artista, matakda nang paulit-ulit sa 
isang tipo ng tauhan na ginagam- 
panan. 


tiraniya. 


tyrant (tay-rant) png [Ing] : tirano. 


varyant 


"TTO 


; riKKiiiii 




rr 


' !■ • 


a 


■-K 


tv. I 



|ji 'H| - 'll?!V! 


M. 


■ ?«! 









































































































































































































































































































































U, U png 1: ang ikadalawampu’t tat- 
long titik sa alpabetong Filipino, at 
tinatawag na yu 2: ikadalawampu t 
tatlong titik sa alpabetong Filipino 
3: ikalabingwalong titik sa abakadang 
Tagalog 4: ikadalawampu’t tatlo sa 
isang serye o pangkat 5: pasulat o 
palimbag na representasyon ng Uo 
u 6: tipo, gaya ng sa printer upang 
magawa ang titik Uo u. 

U, daglat (yu) : university. 

U, (yu) symbol Kern : uranium. 

U*6d png : anumang natira sa palay 
na kinain ng daga. 

u*dng : varyant ng uwang. 

ybd png : pagsungkal ng baboy sa 
mga halaman : ud-od. 

u*bad png: dote. 

u*bag pngBot : uri ng ilahas na ube. 

U*b£*hob Med prig: pagsuob sa babaeng 
bagong panganak o sa maysakit. 

frbak png 1 : balakbak 2: proseso 
ng pag-aalis ng balakbak 3: [Bik] : 

himay 2 

u-bdk png [Pan] 1 : balat 2: balot. 

U*b6*kan png : kabuuang haba ng 
yantok na may ubod. 

u * ba n png [ Bik Kap Hit Ilk Seb Tag] : 

puting buhok sa ulo —pnd mag* 
ka-u-ban, mag-u*ban, u*b£,*nin. 

u-bd-nin png: taonamaagangpumuti 
ang buhok. 

u a b&*ob png 1 : anyo ng ulo o mukha 
na nakasubasob 2 : pagkatalo sa 
laro, away, sugal, at katulad 3: Idy 
pagkalulong sa anumang bagay. 

u-bas png 1 : Bot [Esp uva+s] baging 
(genus Vitis) na makinis ang balat, 
kumpol-kumpol ang bunga at naga- 
gawang alak : grape 2: [Bik HU Seb 
• Tag] sapal ng gugo 3: unangpaligo 
ng babae pagkatapos ng regia. 

u*b6s png [Bik] : tuyong lupa. 

u*bas pnr : wala nang katas. 

U a ba*y& png 1: pagpapahintulot o 
pagpayag na gawin ng iba ang isang 
bagay 2 : pagpaparaya sa kapwa : 


BIYA, IHATAG, ONABULOY, PANAWAN, 

pasagAd / umaya - pnd i*pa a u a ba a y&, 
mag a pa a u a ba a y&. 

ub*bak png [Ilk] : saha. 

u-be png Bot [Bik Kap HU Iba Ilk Iva 
Mag Seb War Tag] 1: halamang- 
ugat ( Dioscorea alata) na kulay lila 
ang laman ng bunga 2: lila. 

u*bet png [Ilk] : puwit. 

u-bi-u-bf-han pngBot [ube+ube+han] : 
halamang-baging (Dioscorea bulbi- 
fero) na katulad ng ube, karaniwang 
may maliliit na bunga : bayag-kabayo, 

UTONG-UTUNGAN. 

u-b6 png Med [Bik HU Seb War Tag] 

1: biglaang paglabas ng hangin mula 
sa baga na may marahas na tunog 
at kadalasang hindi sinasadya: cough, 
UKOk 2: tunog na nalilikha dulot 
nito : cough, ukok -pnd u-mu-bd, 
U’bu'hfn. 

U*b6 pngAgr : paglilipat ng pananim 
o halaman sa isang pook. 

u-bod png [Bik HU Seb War Tag] 1: 

Bot ang malambot o makunat na 
^ gitnang bahagi ng halaman o ilang 
uri ng punongkahoy : abbIang, apo- 

NGOL, BALUDLOD, BELLAT, BUGAS, PITH 

2: pinakagitna 3: kaibuturan 4: 

kasukdulan. 

u-bog pnd u-mu'bog, mag-u-bog 

[Seb] : lumusong sa tubig. 

U*b6s pnr [Bik Hil Mrw Seb Tag War] : 
walang natira : biyo, gisan, hurot, 

IPUS, PUPUS, TILOK, UFUT, UOT, UROT. 

-ub a idg pnr [57] : tanga. 
ub-r6 png [Esp obrar] : pagdumi sanhi 
ng bisa ng purga. 
ub*r6 pnr [Esp obrar] : maaari. 

u-bU'hin pnr [ubo+hin] : madaling 
magkaroon ng ubo; laging inuubo. 

u-bul-ii a bol png [Seb] : lalagukan. 

udder (a-der) png [Ing] : glandula 
ng mammal, lalo ng mga hayop, 
nakalawit na tila supot at may utong. 

ud-!6t png 1: biglaang paghinto ng 
kilos o anumang ginagawa sanhi ng 


isang bagay na nakagugulat o naka- 
bibigla 2: [Seb] usbong. 

ud-6d png: uba. 

U'dog png Ana [Bik] : gulugod. 

ud-y6k png 1 : sulsol 2: tulak 3: 

pagpapabilis 4: pagpapakilos 5: 
paghimok 6: paggiit- pnd mang- 
ud'ydk, ud*yu°k6n. 
ud-y6ng png 1 : dulo; katapusan 2: 
palaso. 

ud*y6ng pnr : malaki ang prison 

ug, daglat (yu.dyi) [Ing] : underground. 

u*gS png : pahapay-hapay na galaw, 
hal ng punongkahoy na nilalaro ng 
hangin o ng tulos na mababaw at 
maluwang ang pagkakabaon. 

u-ga*ga png : kilos ng pagpipilit na 
tapusin ang lahat ng gawain. 

u-ga*li png [Bik Kap Hil Ilk Pan Tag] 

1: kilos at pananalita na kakikitaan 
ng personalidad ng isang tao 2 : 
anumang pagtugon ng isang orga- 
nismo sa lahat ng may kaugnayan 
sa kaniya 3: anumang gawain ng 
isang organismo 4: aksiyon o reak- 
siyon ng anumang materyal sa isang 

sitwasyon. 

U'gdm png [ Bik Hil Seb War] \ tula. 

u*g£k png: tunog o ingay na kaha- 
wig ng huni ng pato. 

u-g6k pnr : tunggak; kulang ang 
isip; sinto-sinto. 

U-g^-og png: malakas at sunod-sunod 
na pag-uga sa punongkahoy upang 
malaglag ang bunga. 

yg^t png 1: bahagi ng katawan ng 
halaman na karaniwang tumutubo 
pailalim sa lupa at sumisipsip ng 
sustansiya at tubig : gamut, parataw 
2: anumang bahagi ng halaman na 
nasa ilalim ng lupa, hal risoma : 
gamut, parataw 3: anumang katulad 
nito : gamut, parataw 4: ang naka- 
baon o pinakailalim na bahagi ng 
ng buhok, ngipin, kuko, at katulad : 
gamut, parataw 5: pangunahing 
bahagi : gamut, parataw 6: pinang- 
galingan o sanhi ng pag-iral ng 






























r tf 


ugasip 


922 


ulang 


isang bagay ; gamut, parataw 7 : tao 
o mag-anak na pinanggalingan ng 
rnga anak o kaanak : gamut, parataw 
8: Gra morpema na karaniwang 
nilalapiari upang lumikha ng ibang 
salita, hal salita = ugat ng magsalita. 

u-gd-sip png [Hik ] : sapaF. 

u-g6w png Zoo 1 : bakulaw 2: Kol 
tawag sa tao na malaki kaysa kara- 
niwan 3: [ Pan] sanggol o bata. 

u*g£w pnr : mahinang umunawa; 
tanga. 

ug-bon png Bot [ Bik ] : guya. 

ug-d^ng pnr [ War]. : tupok. 

ug-dciw pnr [Seb ] : tupok. 

ug'do png \Hi[\ : putokl 

u-ged png [Ilk] : guhit. 

u*gis png [Ilk] : guhit. 

li-git png 1 : bahagi ng araro na nag- 
sisilbing timon sa pagbubungkal ng 
lupa 2: giya; patnubay 3: pama- 
mahala o pangangasiwa sa pamaha- 
laan, negosyo, at katulad -pnd 

u-gf-tan, u-mu-git. 

ugly (ag.li) pnr [Ing] : pangit. 

ug*ma png [Bik] : galak. 

ug*md pnr: lapat; tugma. 

ug-ni png : paghuhugpong o pagla- 
lapat ng dalawang bagay. 

ug • n4y png 1 : paraan ng paglalapit 
sa isang tao o bagay sa higit pang 
tao o bagay 2: ang pag-iral o epekto 
ng koneksiyon na nagaganap sa mga 
tao o bagay - pnd U’mug*nay, i-ug* 


tao o bagay - pnd u*mug 
n^y, ug*na*yan. 


ug-na-yan png [ugnay+an] : konek¬ 
siyon. 

ug-6g png [Seb Tag] : pagyugyog nang 
malakas. 

u-g6d fmg: paudlot-udlot na paglakad. 

u*g6k png 1: iyak ng baboy kapag 
nagugutom 2: tunog ng tiyan kapag 
kumukulo 3: tao na tanga. 

u-gong png : malakas at mahabang 
tunog, gaya ng tunog ng hangin, 
dagat, at katulad. 

u-g6y png t : galaw na pabalik-balik 
ng isang bagay na nakabitin, gaya 
ng duyan 2: pagtulak o paghatak sa 
duyan o anumang nakabitin upang 
gumalaw : abbog, gowo, indayon, kial, 
lAbyog, tabyog, unggu — pnd u*inu - 
goy, S-u-goy, mag-Crgoy. 

ug-s6k png 1: tulos 2: [ Seb] tfrik. 

1 i * : pag-awas ng kumuku- 

long tubig. 

u*hS png [Bik Hil Seb Tag War ] : iyak 
ng sanggol. 


U'h£'les png [Esp ojales] : varyant ng 

ohales. 

u 'his png [Esp hoja + s ] : anumang 
manipis na piraso, gaya ng yero, 
banig, at katulad. 

u # haw png 1: pangangailangang pisikal 
na makainom ng tubig 2: kalagayang 
dulot nito 3: masidhing kagustuhan 
o pagnanais sa isang bagay. 

U'h£w pnr : nangangailangan ng tubig 
na maiinom. 

u-hay png [Hil Seb Tag War] 1: 
bawat kumpol ng bunga ng palay 2 : 
[Iva] panleeg. 

uhlan (u-lan, yu-lan) png Mil [Ger] : 

hukbong nakakabayo na may armas 

na espada, lalo na sa dating hukbo 
ng Germany. 

u* hd png 1: pagtutuwad ng anumang 
lalagyan upang bumuhos ang laman 
2: pagdausdos ng buhaghag na lupa 
o buhangin var huho. 

•**? 

u # hod png: varyant ng uod. 

u-hog png : malapot o malabnaw na 
likidong lumalabas sa ilong kapag 
may sipon. 

u*ka png : anumang mababaw at 
maliit na hukay sa rabaw ng isang 
bagay : gintaang, hul-ab, guab, 
gulot, lukib, lungag, morimor, 
ngibngig. 

u* k& pnr : may uka. 

U'kabpng: malaking kagat, karaniwan 

sa mga bungangkahoy: Akab,angkab, 
gutab, angkab, ingkib, kisab, kittab, 

KULAB. 

U'kang png 1: kawalan ng gana sa 
pagtatrabaho 2: kilos na mabagal, 
karaniwang dulot ng edad. 

U*k4y png : galaw ng ahas Cf gapang. 

uk-b6t png\v pag-upo nang nakata- 
lungko 2 : pagpapalipas ng oras 
nang walang ginagawa. i 


uk*d6 png : lundag. 

U’k6n png [Ilk Pan] : tuta'. 

u*kil*kll png 1 : mapilit na pag-uusisa 
o pagtatanong 2 : paggigiit na tang- 
gapin ang isang bagay na iniaalok o 

ipinakikiasap-//«a'u , kil’ki , lm, mang- 
u-kibkll. 

li-kit png [Bik Kap Hil Tag] 1 : uka 
2: Sin masining na pag-uka ng isang 
eskultor sa isang bagay : lilok -pnd 

u-ki-tin. mag-u-kit, u-ki-tan, i-u-klt. 

ukiyo-e (u-ki-yo-e) png [Jap] : sining 
n g pagpipinta at paggawa ng print 
sa Japan noong mga siglo 17-19. 

uk-lft png : pagkuha ng pagkain sa 
pamamagitan ng tuka - pnd U'muk* 


g lit, mang-uk-llt, uk-li-tln. 

uk’16 pnr 1: nahukot dahil sa rnabigat 
g na pasanin 2 : napigil ang pagtaas 
'» 3 : baluktot ang leeg : sigik. 

idinedenyo ng uk-lot prig : biglang 
1 pagyuko upang hindi mauntog. 

f Uk - 6 k png [Bik Hil Seb Tag] 1 : paglubog 
sa malambot na inaapakan 2:' [ Seb] 
ipis. 

1 uk-6k /mrfmag-uk-6k, u*muk*6k, 

i*pa*uk-6k : ukain o bulukin ang 
: ilalim ng rabaw. 

: uk-dk pnr [Bik Hil Seb Tag] : naka- 
lubog; impis. 

U*k6 png : varyant ng yuko. 

u*k6d png : varyant ng yukod. 

li*kol png 1: paglalaan ng anuman 
sa isang natatanging bagay 2 : pana- 
hon na pinaglalaanan ng isang 
bagay 3 : anumang nararapat sa isang 
tao o bagay - pnd i*u*kol, mag- 
" ” u*kol. 

u*kol pnt : inilaang mapabilang o 
gamitin kaugnay ng isang bagay, 
sinusundan ng sa o kay: for 1 , para. 

u*kop png 1: pagtatagpi sa sira o butas 
ngdamit 2 : pagyupyop ng inahin 
sa kaniyang mga sisiw. 

uk-td-yaw png : ugoy o imbay ng 
dulo ng kawayan. 

uk-ya-bit, uk-y^-bit png : pag-akyat 
na karaniwang kamay at paa ang 
ginagamit, gaya ng pag-akyat sa 
puno ng niyog - pnd mang-uk*ya* 

bit, u-muk-ya-blt. 

U"la*b£t png 1: harang sa pinto, kara- 
niwang lampas tuhod ang taas upang 
hindi makalabas ang batang nagsi- 
simula pa lamang maglakad 2 : pag- 
tayo at paglakad ng mga bata sa 

pamamagitan ng pangungunyapit sa 
bawat mahawakan. 

u-16-lo, uda-16 png [Bik Tag] 1: uod 
na sumisira sa kamote : aksik, amba- 
ling, igges, tataro, ulod 2 i sirang 
laman ng kamote dulot nito. 

u-lam png : anumang putahe ng gulay, 
karne, at isda na karaniwang isina- 
sabay sa pagkain ng kanin : viand 2 . 

U-I6n png [Hil Mag Seb Tag] 1: tubig 
na namuo mula sa vapor sa atmos- 
pera at bumubuhos nang butil- 
butil sa lupa 2 : ang pagbuhos nito : 

URAN, TUDO, TIMOY, ORAN. 

u*lan-d6s png [Esp holwides] \ buhok 
na kakulay ng ginto. 

uding png Zoo [Bik Kap Hil Seb Tag] 

1 • uri ng hipon (family Homa-ridae) 
na malaki ang ulo at lumalaki ang 







ulaod 


923 


ultimate 


sipit nang higit sa laki ng katawan : 

BUYOD, ODANG, PARAW, PAYI, PISIR, 

tirem, urang 2 : sagabal. 

w\&*odpngi pagsungkalngbaboysa 
lupa. 

ud&*od pnr : hila-hila; kaladkad. 

u-l^-olpng: pagtulak ng. isang bagay 
na nasa loob ng butas. 

u*lap png [Kap Tag ] 1 2 ang naki- 
kitang kulumpon ng mga partikulo 
ng tubig o yelo na nakalutang sa 
kalawakan, karaniwang nasa itaas 
ng rabaw ng mundo 2 : anumang 
nakatulad na mass nito, lalo na ang 
usok o alikabok 3: anumang bagay 
na nakapagpapalabo : cloud, dag- 
UM, DAMPOG, DIMD1M, GABON, GALUM, 
LOREM, LULAM, PANGANORON, ULEP. 

uda-pid pnr : nawalan ng pera dahil 
sa pagkatalo sa sugal. 

IT Id* pot png : maliit na supot na gawa 
sa tela o katad. 

lidas png : pagpapatuyo ng nabasang 
bigas - pnd mag-tidas, ud£*sin. 

uda*si*man Bot png : varyant ng 

kulasiman. 

uda*si*mang-6so png Bot : uri ng 

halamang tubig ( Bacopa moniena). 

u*la*si*mang-ba*t6 png Bot : yerba 
( Peperomia pellncida) na naiga- 
gamot sa pigsa at iba pang sakit sa 

balat. 

udat png [Kap Tag] 1: pahayag na 
nagbibigay ng detalye ng isang 
pangyayari, sitwasyon, at katulad, 
karaniwan bilang resulta ng pagma- 
masid o pagtatanong : report 2 : 
anunsiyo 3 : tala mula sa debate, 
pulong, at katulad para sa publi- 
kasyon : report. 

tidaw png : pagkasira ng tiyan dahil 
sa pagkahilo. 

U-I6y png 1: maliliit na bulate na 
karaniwang nakikita sa karne 2 : 
paglalagay ng takip sa mga halaman 
upang tumubo at lumusog. 

ud£*yaw png 1: pagsasama ng dala- 
wang tao na kapwa may masidhing 
damdamin sa isa’t isa : oyon, pag-ayu- 
nahay, panagkaykaysa 2 : pagtatalik. 


nahay, panagkaykaysa 2 : pagtatalik. 
ul'bd png [Kap Tag] : kural ng baboy : 

ALAD, BANLAT, DOSOL, KUBO. 

ul-bod png [HU] : kasinungalingan. 

ulcer (ul-ser) png Med [Ing] : ulser. 

tide png [Esp hule] 2 kayo o tela na 
may manipis at makintab na pmtura, 
karaniwang may goma gaya ng tapete 

o mantel. 


ude*ma png [Ara] 2 sa Muslim, pantas 
ng sagradong batas at teolohiya. 

udt png 1 2 pagbabalik sa dating kina- 
lalagyan 22 pag-uulit ng isang bagay 
na ginawa 32 pagbabalik ng anumang 
bagay na hiniram o kinuha 2 mull 

udt pnh 2 varyant ng muli. 

udran png 2 asal ng taong tigulang 
na kakikitan ng pagiging malili- 
mutin, masungit, mali-mali,at katulad. 

udi*&-nin pnr I 2 nagpapakita ng 
paghina rig kakayahang pisikal o 

mental, lalo na ang memorya at 

pagiging alisto, bunga ng katandaan 
o sakit 2 senile 22 hinggil sa katan¬ 
daan o taong matanda var ulyanin 2 

senile. 

U'lf'bay png [HU] 2 sakbat. 

udid png [Kap Pan ] 1 2 modelo 22 
kopya; sipi. 

udik png 2 pagbabantulot o pagdada- 
lawang-isip na ituloy ang dapat gawin. 

udik'bd png Zoo 2 uri ng manok na 
maitim ang balahibo at karne, at 
pinaniniwalaang pangontra sa peste 
kapag isinama sa kulungan ng iba 
pang manok. 

udfk-udik pnr 1 2 urong-sulong 22 
alanganin 32 nalilito. 

udfda png [Kap Iba Pan Tag] 1 2 tao 
na wala nang magulang : orphan 22 
kalagayan kapag nag-iisa. 

tiding png : maitim at matigas na labi 
ng punongkahoy, bao, at katulad na 
substance na organiko matapos 
jnasunog o sunugin. 

udbnig png [Kap Tag] I2 pandinig 
2 : anumang bagay na narinig subalit 

hindi maunawaan. 
udi*p&s pnr 2 nakahflig. 

udi*p6*res png 2 var) 7 ant ng alipdres. 
udi*r§n png : modelo; huwaran. 
udbr^t png 2 kamalayan; malay-tao 2 

AGIMADMAD, PAGPANGHIBALO, PAKALIKNA, 
PANGAIJBUTAN, SARABUTAN. 

u-lit png [Bik Kap Ilk Tag] 2 pagsa- 
sabi o paggawa muli ng anuman. 

udi-udi png 2 umiikot na agos ng 
tubig, lalo na ang maalimpuyo at 
nanghihigop pailalim 2 whirlpool. 

u*lf-u*lt pnb 2 sa uulitin; sa susunod 
na pagkakataon. 

ul-na png [Lai Ing] 1 2 Ana isa sa 
dalawang buto ng braso 2 2 Zoo ang 
magkatugmang buto sa binti ng hayop 
o pakpak ng ibon. 


udo png [Hil Seb Tag War] 1 : 

na bah aei n 0 katawan 


Ana 


na pinaghuhugpong ng leeg, at 
binubuo ng utak, bungo, buhok, at 
mukha 2 oho, payo 22 ang katulad 
ng bahaging ito sa hayop 32 ang 
bahaging ito na kinikilala bilang 
sentro ng talino, gaya ng pag-iisip, 
memorya, pag;-unawa, pagkontrol 
sa emosyon, at iba pa 4: posisyon o 
pook ng pamumuno 62 sinumang 
pinuno ng isang institusyon, orga- 
nisasyon, at katulad 62 tao na kini¬ 
kilala dahil sa kahusayan, disposisyon, 
at katulad 7 2 anumang bahagi ng 
isang bagay na nasa gawing itaas. 

ud6 pnr : magkadikit ang ulo sa pag- 
kakahiga. 

tidob png: ningas. 

U*l6g png 1 2 pag-alis o pagkawala ng 
mga naninirahan sa isang pook dahil 
sa digmaan, salot, at katulad 2 : 
[Igo] a pook na pinagniniigan ng 
mga babae at lalaking nasa tamang 
gulang na; pook na nagsisilbing 
ligawan ng mga babae at lalaki b 
pook na tinititigilan ng mga lalaki at 
babaeng walang matuluyan. 

6dok png: paghikayat sa isang tao na 
sumang-ayon o gawin ang isang 

bagay 2 udyok, sulsol, himok. 

ud6k png Z/)o : uri ng ibon na kara¬ 
niwang nakikita sa latian. 

U*I6I png : baliw. 

udop png [Ilk] : ulap na mababa at 
karaniwang saya$ sa lupa : fog, mist. 

ud6s pig 1 2 anumang matulis na bagay 
na ginagamit na pansibat o pansak- 
sak 2 DUYOK, TUPLOK, TUSLOK, ULUS 2\ 

ang akto o halimbawa ng paggamit 

nito-/rnrfu*mu a l6s, udu-sin, i-pang- 

u*l6s. 

u • I6t png 1 2 pag-aalok na paglabanin 
ang dalawang tandang 2 : pagbu- 
bunsod sa isang gawain. 

ul-ser png Med [Ing ulcer] 2 pama- 
maga ng panlabas at panloob na 
rabaw ng katawan at pagkabulok ng 
mga tissue, pagkakaroon ng nana, 

at iba pa : ulcer. 

u Is*ter png [Ing] 2 mahaba at maluwang 
na kapa. 

ul*t&w png 2 varyant ng litaw. 

ulterior (ul-ter-yor) pnr [Ing] : naka- 
tago. 

ul*ti*md pngLgw [Lat] : ang huling 
pan tig ng salita. 

ul*ti*m6 pnr [Esp] : kahuli-hulihan; 
pinakadulo. 

ultimate (ul-ti-meyt) png [Ing] 1 : 
ang resulta ng anumang ginawa 2: 

batayang prinsipyo. 














ultimate 


924 


umpire 


ultimate (uhtumeyt) pnr [Ing] 1: 
hull 2: pinakamalayo 3: sukdulan 
4: pangwakas 5: pangunahin. 

Ultima Thule (ul-ti-ma tu-le) png 
\Lat ] 1: rehiyong malayo at hindi 
kilala o walang pangalan 2: ang 
hanggahan ng isang bagay na mara- 
rating o maabot 

6 l a ti a m6 a tum png [ Esp Ing ] : hiding 
paggigiit ng kondisyon para sa isang 

katunggali. 

ultimogeniture (uhti-mo-ge-ni-tyur) 
png [Ing] : sistema ng pagpapamana 
ng ari-arian ng magulang sa bunsong 
anak. 

ul.tra pnr [Esp] : labis; extra. 

til-tra pnr [Lat] : umaayon sa isang 
masidhing pagtanaw o paniniwala, 
lalo sa mga bagay na may kaugnayan 
sa relihiyon o politika. 

til*tra*ma*ri*no png [Esp] : mating- 
kad na bughaw. 

ul a tra a s6 a nic pnr [Ing] : ukol sa o 

may kaugnayan sa mga along-tunog 
na mataas ang dalasan kaysa pandi- 
nig ng tao. 

ultrasound (uhtra-sawnd) png [Ing] : 
tunog na may dalasang ultrasoniko. 

uitrastructure (ul-tra-is*trak-tyur) 
png Bio [Ing] : pinong estruktura na 
hindi nakikita sa mikroskopyong 
optikal. 

ultraviolet (ul-tra-va-yo-let) pnr [Ing] 
1: sa elektromagnetikong radyasyon, 
may habang-along higit na kakaunti 
sa katapusang lila ng espektrum ng 
liwanag na nakikita ngunit nakahi- 
higit sa mga X-ray 2: ukol sa pag- 
gamit ng radyasyong ito. 

ultra vires (ul-tra vi-rez) pnr [Lat] : 
hindi saklaw ng legal na kapangya- 
rihan o autoridad. 

u*lu*b6k png : varyant ng bulubok. 

U*lu a ha a ti png [ST] : alaala; memorya. 

iHu‘pang*y&n png Zoo : uri ng ahas. 

udu-pong png Zoo : uri ng ahas na 
kahawig ng kobra : agwason, ibingan, 

HAGWASON, KAMULALU, KYRASAEN, UBINGAN. 

u*lu*p6t png: sipot. 

u*lum*bu*b6ng png [ido+ng+bubong] : 
palupo. 

u a lu*u a l6 png Zoo : butete. 

ul*w§ png : varyant ng luwa. 

ul a y£ a bid png Zoo : maliliit na bulate 
sa tiyan ng tao o hayop : alombayar, 

HALUD, KUYAPAD, KUYAMKUYAM. 

ul-ydw png: alingawngaw. 


Ulysses (yu-li*sis) png\: Mit [Rom] 
pangalang Romano ni Odysseus 2: 
pagsusuring pangkalawakan ng 
European Space Agency na ini- 
lunsad noong 1990. 

um- pnl : pambuo ng pandiwa, at 
nagsasaad ng simple, nag-iisa, o pang- 
kalahatang aksiyon, hal umasa, 
umilag, humibik. 

li-ma png : pagkakahugpong. 

U a m6 png : umay; sawa. 

u a m& png [Kap Tag] : halik. 

u*m£*ga png 1: ang maagang bahagi 
ng isang araw, mula bukang-liwayway 
hanggang tanghali: abak, aga, buntag, 

K.VBUASAN, MAVOKHAS, MAHINA AT 2 S' 

bukang-liwayway. 

u-ma-lo*h6*kan png : sa sinaunang 
lipunan, tao na may tungkuling 
ibalita sa madia ang anumang maha- 
lagang pangyayari. 

u*md‘um png : makainang halik at 
yakap. 

u*mang png 1 : bitag; patibong 2: 
paglalagay ng anuman sa bungad ng 
butas 3 : anumang bagay na naka- 
lilinlang. 

u-mat png : pagiging mabagal sa kilos 
o anumang gawain. 

u-may png : pagkasuya o sawa sa anu¬ 
mang kinakain na karaniwang masebo 
o matamis. 

unrbang png : paghalukay sa pama- 
magitan ng nguso. 

um*b^y png 1: kasama; kaibigan 2: 

Lit Mus [S71 malungkot na awit, 
karaniwang inaawit ng mga ulila o 
may kapansanan. 

um*ba*yT png Lit Mus [ST] : awit na 
malungkot, karaniwang sa paglili- 
bing Cf PUNEBRE. 

umber (am-ber) png [Ing] 1: natural 
na pigment na katulad ng ochre 
ngunit higit na maitim ang kulay 2: 
ang kulay nito. 

umbilical cord (um-bi-li-kal kord) pag-aari 
png [Ing] 1: Ana nababanat na tila 
pising estruktura at nakakabit sa 
fetus tungo sa plasenta ng isang ina 
2: a kableng elektroniko para sa 
paglulunsad o pagsubok ng mga 
rocket o misil b tila pising nagsu- 
suplay ng hangin, sistemang pang- 
komunikasyon, at nag-uugnay sa 
austronaut at kaniyang sasakyan 
kapag nasa labas at gumagawa sa 
kalawakan. 

umbilicus (um-bf-li-kus) png [Lat] 

1: Ana pusod 2: Bot Zoo pormasyong 


katulad ng pusod 3: Heo pook sa isang 
rabaw at lahat ng magkakaugnay na 
seksiyon na may magkakatulad na 
kurbatura.x 

um*b6k png : rabaw ng anumang 
bagay na nakabukol o matambok. 

um*b6y png : pagtatapa o pagpapa- 
usok sa isda o karne. 

urrvbra png [Lat] : paloob na rehiyong 
ganap na natatakpan o nalalambu- 
ngan ng anino ng isang bagay na 
hindi tinatagusan ng liwanag, lalo 
na ang bahagi ng mundo o buwan 
na nakararanas ng ganap na eklipse. 

umbrella (am-bre-la) png [Ing] 1: 
payong 2: proteksiyon o pamamat- 
nubay 3: ahensiyang tagapag-ugnay 
4: Mil bagay na nagsisilbing takip o 
proteksiyon ng isang kampo mula 
sa atake ng mga sasakyang panghim- 
papawid ng kaaway 5: Zoo bilog at 
mala-gulamang katawan ng dikya. 

um*bu*yan png : gawaan ng tinapa; 
tapahan. 

u-m6n*tO png : anumang idinagdag 
sa bayad o suweldo. 

U*m(d pnr : hiindi makapagsalita. 

u-mi*d6 png [Esp humedo] : halu- 
migmig.. 

u*mi a ging png Lit Mus [S71 : malamyos 
na awit, karaniwang kinakanta ng 
mananahi habang nagtatahi. 

u*mil-d6d png [Esp humildad] : 
kababaang-loob. 

u a mil*de pnr [Esp humilde] : mapag- 
pakumbaba; mababa ang loob. 

u*mil*yas a y6n png [Esp humiliacion] : 
pagkadusta. 

U*mis png : mahinhing ngiti: hiyom, 

HIYUM, MISOOT, YAM-ID. 

U a mft png : palihim na pagkuha sa 
garnit ng iba : pangiriw, p.angawkaw, 
pantiyan, pidut - pnd mang-u a mft, 
u a mi a tin. 

u*mft pnr : hindi sariling gamit o 


varyant 


U*mok png Zoo 1: maliliit na uod na 
nagiging sanhi ng pagkakaroon ng 
masamang amoy ng bigas o tinapay 
2 : amoy na likha nito : amag. 

um-6m png : anumang bagay na 
pinananatili sa loob ng bibig. 

umpire (am-payr) png [Ing] 1: Isp 
tao na pinili upang magpatupad ng 
mga batas na nauukol sa palakasan 
2 : tao na itinalaga upang mag-ayos 
ng anumang di-pagkakasundo Cf 

REFEREE. 





925 


umpisa 


unequivocal 


um*pi'S& png [Esp empezar\ 1: pagsi- 
simula ng isang bagay na gagawin - 

pnd mag-um a pi a sa, um-pi*sa*h6n 

2 : una. 

unvpi's png : varyant ng impis. 

um*p6g png : pagbunggo ng ulo sa 
kapwa ulo o anumang bagay. 

um*p6k png : maliit na pangkat ng 
magkakaharap na mga tao, kara- 
niwan para sa paglalaro, kuwen- 
tuhan, at katulad : pundok 1 . 

umlaut (um-lawt) png [Ing] 1: pananda 
sa itaas ng isang patinig, lalo na sa 
wikang German, na nagsasaad ng 
pagbabago ng tunog ng nasabing 
patinig 2 : ang aksiyon ng pagpa- 
palit nito. 

un- pnl [Ing] 1: pambuo ng pang- 
uring pamanahon, deribatibong 
pangngalan, at pang-abay na nanga- 
ngahulugang a hindi; nagsasaad ng 
kawalan ng kalidad, hal unusable, 
uneducated, unofficially b kabalig- 
taran na kahulugan ng isang salita, 
unselfish, unsociable 2 : pambuo 
ng pangngalan, hal unrest, untruth. 

UN, daglat (yu-en) : United Nations. 

u*na pngpnr [Esp] 1: sa tao o bagay, 
binanggit bago ang ikalawa o ikatlo 
2 : ang pinakamataas sa isang posisyon, 
ranggo, at katulad 3: Mus nagta- 
tanghal ng pinakamataas o pangu- 
nahin sa dalawa o higit pang bahagi 
ng magkatulad na instrumento o 
tinig. 

u a n6b png 1: paghuhugas ng bigas 
2 : hugas-bigas. 

U'na'hdn png [una + han ] : habulan. 

u-nan png : salalayan ng ulo kapag * 
nakahiga, lalo na ang telang bag na 
tigib sa goma, balahibo, dayami, at 
ibang malambot na palaman : 

DANGANAN, PILLOW. 

u a n£ a naw png : panaginip. 
u*nang gf-nang png: first lady, 
unanimous (yu-na-ni-mus) pnr [Ing] 

1: nagkakasundo lahat 2: saopinyon, 
batas, at katulad, ginanap o binig- 
yang bisa sa pamamagitan ng pang- 
kalahatang kasunduan. 

u*n£*no pngpnr [Esp enano] : tao na 
higit ang kaliitan kaysa karani- 
wang laki o taas ng tao. 

u-n6t pnd mag-u*nat, u-ndtin, i a u* 

nat : ituwid; alisin ang kulubot. 

U*n6t pnr [Bik Kap HU Ilk Pan Seb Tag 
War] : tuwid. 

u-nay png 1: pagtiris ng kuto 2 : 
pagpapalit; paghuhulip. 


u*na*w£ png j kabatiran o pagka- 
alam tungkol sa anumang bagay; 
pag-intindi sa sinasabi ng isang tao - 

/mdu a na a w6 a in, ma a ka a u a na a w£, 
ma*u*na*w6*an. 

U • n a • w£ • a n png [ un aioa+an] : pagka- 
kaintindihan ng dalawang tao. 

un a dd png : paghila o paghatak sa 
bangka, kotse, at katulad sa pama¬ 
magitan ng lubid o kadena. 

UNCED, daglat (yu-en-si-e-di): United 
Nations Conference on Environ¬ 
ment and Development. 

uncertainty principle (an-ser-teyn-ti 
prm-si-pol) png Pis [Ing] : ang 
prinsipyong quantum-mechanical 
na hindi ganap na malalaman sa 
magkatulad o sabay na oras ang 
momentum at posisyon ng isang 
particle. 

-uncle (ang-kel) [ Ing] : pambuo ng 
pangngalan, karaniwang diminutibo. 

uncle (ang-kel) png [Ing] : tiyo. 

Uncle Sam (ang-kel sam) png [Ing] i 

personipikasyon ng pamahalaan o 
mga mamamayan ng Estados Unidos 
na inilalarawan bilang matangkad, 
may balbas, nakasuot ng bughaw na 
tailcoat, pantalong may pula at 
puting guhit, at sombrerong may 
guhit na mga bituin. 

UNCSTD, daglat (yu-en-si-es-ti-di): 
United Nations Conference on 
Science and Technology. 

UNCTAD, daglat (yu-en-si-ti-ev-di): 
United Nations Conference on Trade 
and Development. 

unction (ank-syon) png [Ing] Is 
Santo Oleo 2 : kaisipan o salitang 
nanunuot sa diwa. 

un a d£s png [Esp] : Araw ng mga Patay; 
Araw ng mga Santo var undras. 

un a d£y png 1 : galaw ng bagay na 
nakabitin : indayog 2 : galaw ng 
kamay mula itaas patungo sa susun- 
tukin o sasaksakin -pnd un*da a y6n, 
u a mun a ddy. 

under (an-der) pnr, pub, pnt [Ing] 1 : 
nasa ilalim 2 : nasa loob ng isang 
rabaw, at katulad 2: a kung sa ranggo 
o tungkulin, mababa o nakailalim 
sa isang opisyal b kung sa halaga o 
presyo, higit na mababa. 

underclothes (an-der-klowds) png 
f Ing] : damit panloob, gaya ng sando, 

kamison, o bra. 

undercover (an-der-ko-ver) pnr [Ing] : 
tiktik. 

undercurrent (an-der-ka-rent) png 
1 : presyur sa ilalim ng rabaw 2 : 


damdamin, impluwensiya, at katulad 
na karaniwang salungat sa isang 
umiiral na kaayusan. 

underdeveloped (an*der-de-ve-lopt) 
pnr [Ing] 1: hindi pa ganap na buo 
2 : sa isang bansa, kalagayang hindi 
pa ganap na maunlad ang ekono- 
miya 3: sa potograpiya, hindi ganap 
ang pagkabuo o paglabas ng mga 
imahen. 

underdog (an-der-dog) png, pnr 
[Ing] 1: aso o tao na natalo sa 
labanan 2 : tao o pangkat ng mga 
tao na inaasahang matatalo sa palig- 
sahan o labanan : dehado. 

undergraduate (an-der-grad-weyt) 
png f Ing] : mag-aaral sa kolehiyo o 
unibersidad na hindi pa nakakuha 
o nakatapos ng unang kurso. 

underground (an-der-grawnd) png 
[Ing] 1 : pook o rehiyon sa ilalim ng 
lupa 2: daan sa ilalim ng lupa 3: 
lihim na organisasyong tumututol 
sa umiiral na pamahalaan : uc.. 

underline (an-der-layn) png [Ing] 1 : 
salungguhit 2 : kapsiyon sa ilalim 
ng ilustrasyon. 

underworld (an-der-world) png [Ing] 

1: bahagi ng isang lipunan na binu- 
buo ng mga tao na nabubuhay sa 
paggawa ng organisadong krimen 
2: Mil pook sa ilalim ng mundo na 
pinatutunguhan ng mga patay 3: 
rehiyon sa ilalim ng rabaw, gaya ng 
sa mundo o lawas ng tubigan 4: ang 
kabilang bahagi ng mundo. 

underwrite (an-der-rayt) pnd [Ing] 

1: pumirma; lumagda 2 : sumang- 

ayon 3: tiyakin. 

underwriter (an-der-ray-ter) png [Ing] 

1: tao na lumalagda sa mga polisiya 
ng seguro o namumuhunan sa seguro 
bilang negosyo 2 : tao na nanga- 
ngasiwa sa mga ambag at kasunduan. 

UNDP, daglat (yu-en-di-pi): United 
Nations Development Programme. 

un a d6t png : pagkaudlot o biglaang 
takot dahil sa pagkagulat. 

un-dr&s png [Esp] : varyant ng undas. 

UNDRO, daglat (yu-en-di-ar-o) : 
United Nations Disasters Relief 
Office. 

unemployment (an-em-ploy-ment) 
png [ Ing] : kawalan ng trabaho. 

UNEP, daglat (yu-en-i-pi) : United 
Nations Environmental Programme. 

unequivocal (an-ek-wi-vo-kal) pnr 
[Ing] : malinaw; hindi mapagka- 
kamalan. 

















UNESCO 


926 


Unitarian 


UNESCO, daglat (yu-nes-ko): United 
Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization. 

unfortunate (an-for-tyu-neyt) pnr 
[Ing] 1: may masamang kapalaran; 
malas 2: hindi masaya 3: nagsisisi. 

UNFPA, daglat (yu-en-ef-pi-ey) : 
United Nations Fund for Population 
Activities. 

u-nga png : sigaw ng kalabaw, kabayo, 
baka, at iba pang hayop. 

u-ng^g pnr : tanga. 

u-ngal png : tinig ng baka o kalabaw 
kapag nagagalit, nasasaktan, o nagu- 
gutom : unga. 

U-ng3s pnr : tanga. 

u*nget png [Ilk] : galit. 

Ung*ga*r£ png [Esp himgara] : babaeng 
taga-Hungary, U ng # ga*r6 kung lalaki. 

ung*gi pnr : natanggal mula sa sisidlan. 

ung*gd png Zoo : varyant ng unggoy. 

ung-goy png Zoo : matsing mrunggo. 

ung-gu-wdmto png [ Esp unguento] : 
malagrasang gamot na ipinapahid 
sa katawan o kosmetikong prepa- 
rasyon sa balat : ointment. 

u*ngi pnr 1 : mabuway 2: bungi. 

ung*k3t png : pagbanggit sa isang 
bagay na lumipas o nakaraan na. 

ung*kd png : salitang unang nabi- 
bigkas ng bata. 

u-ngod pnr : tunay. 

u*ngol png 1 : ingay na nagmumula 
sa bibig ng tao o hayop kapag may 
dinaramdam, galit, at katulad 2 : 
pagpapahayag ng pagtutol sa pamama- 
gitan nito : agrotong, ingal, kumod, 

NGERNGER, NGURUB. 

u*ng6s png 1 : dulo ng nguso 2: 
kalamangan 3: nakausling bahagi 
ng anuman. 

U*ng6s pnr : nakalalamang; nakahi- 
higit; nakalitaw. 

u*ng6t png : paghingi ng anuman, 
karaniwang sa malambing ng pama- 
maraan. 

unguis (ung-gwis) png [Lat] 1: Bot 
ang tila kukong kihapapatungan ng 
mga talulot 2 : Zoo kuko. 

ungula (ung-gyu-la) png [Lat] 1: 
kuko 2: Mat pahiwid na bahaging 
kinuha sa kono at katulad 2 : unguis. 

ungulate (ung-gyu,leyt) pnr [Ing] 1: 
ukol sa kuko 2 : tumutukoy sa mga 
mammal na may kuko. 

UNHCR, daglat ( yu-en-eyts-si-ar) : 
United Nations High Commission 
for Refugees. 


U*ni png [Ilk] : tinig. 

uni- (yu-ni) [Ing] : pambuo ngpang- 
uri, nangangahulugang binubuo ng 
isa, hal unilateral, universal. 

U"ni*b6r*si*d£d png [Esp universidad] : 
institusyon ng kaalaman sa pina- 
kamataas na antas, may kolehiyo ng 
agham at sining, programang grad- 
wado, at propesyonal : pamantasan, 

UNIVERSITY. 

u*ni*ber*sa*lls*mo png [Esp univer- 
salismo] 1: katangiang unibersal 2: 
unibersal na saklaw ng kaalaman, 
interes, o gawain 3: doktrina na 
maliligtas ang lahat at dadalhin sa 
kabanalan ng Diyos : universalism. 

u-ni*bersi-t6rya png [Esp univer- 
sitaria] : kolehiyala, u-ni-ber*si # 
t6r*yo kung lalaki. 

u*ni*b6r*S0 png [Esp universo] 1: 
ang kabuuan ng hayag at inaa- 
kalang mga bagay at pangyayari; 
lahat ng urniiral na bagay, kabilang 
ang mundo, mga nilalang dito, at 
mga lawas pangkalawakan : santi- 
nakpan 2: ang mundo, lalo na ang 
sangkatauhan 3: mundo o esfero 
na iniiralan at pinamamayanihan 
ng isang bagay. 

unicameral (yu-ni*ca*me-ral) pnr 
[Ing] : binubuo ng isang lehisla- 
tibong kamara. 

UNICEF, daglat (yu-ni-sef, yu-en-ay- 
si-i-ef) : United Nations Children’s 
Fund. 

unicellular (yu*ni*sel*yu*lar) pnr [/ng] : 
binubuo ng isang cell. 

unicorn (yu-nucorn) png [Ing] 1: 
Mit hayop na inilaiarawang kabayo 
at may isang sungay sa noo, at pina- 
niniwalaang nakagagamot at may 
pambihirang katangian. 

u*ni*d£d png [Esp] : kaisahan. 

UNIDO, daglat (yu-nudo yu-en-ay- 
di-o) : United Nations Industrial 
Development Organization. 

uniform (yu-ni-form) png [Ing] : 
uniporme. 

uniform (yu-ni-form) pnr [Ing] 1: 
hindi nagbabago sa anyo at karakter 
2: umaayon sa magkatulad na istan- 
dard, batas, at hanggahan 3: hindi 
nagbabago; tuloy-tuloy 4: sa buwis, 
batas, at katulad, hindi nag-iiba sa 
oras o pook. 

uniformity (yu-ni*f6r-mi-tf)/mg [Ing] : 

unipormidad. 

unilateral (yu-ni-la*te*ral) pnr [Ing] 

1: may kaugnayan sa isang gilid o 
panig2: may isang gilid lamang na 


pinapanigan 3: tumutukoy o buma- 
bagtas sa isang gilid 4: nakaaapekto 
sa panig ng isang partido o pangkat 
5: ginawa o isinakatuparan ng isang 
panig lamang 6 : Bat ukol sa kontrata 
na mangangako ang isang panig 
kapalit ng aksiyon ng kabilang panig. 

u-ni*nap png: aninaw. 

u*nrnig png : ulinig. 

union (yun-yon) png [Ing] 1 : unyon 
2: Mat set na binubuo ng mga element 
na dapat kabilang sa kahit isa sa 
dalawa o higit pang hatag na set : 
symbol U. 

unionist (yun-yo-nist) png [Ing] : 
unyonista. 

Union of Soviet Socialist Republics 

(yu-yon ov sov-yet sow-sya-list re* 
pab-liks) png [Ing] : dating unyong 
frderal ng labinlimang republika sa 
Silangang Europa at kanluran at 
. tfmog Asia na bumuo sa malaking 
bahagi ng dating emperyong Ruso; 
nabuwag noong Disyembre, 1991 : 
So\aET Union Unyong Sobyet, USSR, 
Russia. 

uniped (yu-ni-ped) png [Ing] : tao 
na isa lamang ang paa o binti. 

unipersonal (yu-ni-per-so-nal) pnr 
[Ing] : urniiral lamang bilang isang 
persona. 

unipolar (yii-ni-po-lar) pnr [Ing] 1: 
aparatong magnetiko at elektriko, 
nagtatanghal ng isang uri ng polari- 
dad 2: Bio sa nerve cell, may isang 
polo o proseso lamang. 

U*ni # por*me png [Esp uniforme] : 
magkakatulad na kasuotan ng mga 
kasapi ng isang pangkat o insti¬ 
tusyon, gaya ng sundalo, pulis, mag- 
aaral, at katulad. 

unique (yu-nik) pnr [Ing] 1: walang 
kaparis; bukod-tangi 2: pambihira; 
hindi karaniwan 3: uniko. 

unisex (yu-ni-sex) pnr [Ing] sa moda 
ng pananamit, buhok, at katulad, 
nakadisenyo para sa laliat ng kasarian. 

unisexual (yu-ni-seks-wal) pnr [Ing] 

1: ukol sa isang sex o kasarian 2: 
Bot may stamen o pistil sa lahat ng 
kasarian. 

unison (yu-ni-son) png [Ing] : pag- 
kakasabay-sabay. 

unit (yu-nit) png [Ing\ : yunit. 

UNITAR, daglat (yu-ni-tar) : United 
Nations Institute for Training and 
Research. 

Unitarian (yu-ni-tar-yan) png [Ing] 

1: sinumang Kristiyano na nanini- 
walang iisa ang persona ng Diyos 2 : 



unitarianism 


927 


unveil 


sa malaking titik, kasapi ng pangkat 
na may ganitong paniniwala 3: Pol 

tagapagtaguyod ng sentralisadong 
pamumuno : unitaryo. 

unitarianism (ymni-tar-ya-m-sim) png 
[Ing] 1: ang mga paniniwala, prin- 
sipyo, at praktika ng Unitarian : 
unitaryanismo 2 : Pol sistemang nag- 
tataguyod sa sentralisadong pamu¬ 
muno, gaya ng pamahalaan : uni¬ 
taryanismo. 

unitary (yu-ni-ta-ri) pnr [Ing] 1: ukol 
sa yunit o mga yunit 2 : may tatak ng 
kaisahan o pagkakaisa. 

u*ni*tar*ya-nis-mo png [ Esp unitario+ 
anism ] : Unitarian. 

u a ni a t6r*yo png [Esp unitario] : Uni¬ 
tarian. 

united (yu-nay-ted) pnr [Ing] : nag- 
kakaisa. 

unit cost (yu-nit kost) png [Ing] : 
halaga ng paglikha ng isang piraso 
ng produkto. 

United Kingdom (yu-nay-ted king- 
dam) png [Ing] : bansa sa kanlurang 
Europa, binubuo ng England, Wales, 
Scotland, at Northern Ireland : 
Great Britain. 

United Nations (yu-nay-ted ney-syon) 
png [Ing] : organisasyon ng mga 
bansa na itinatag noong 1945 upang 
itaguyod ang kapayapaang pandaigdig, 
seguridad, at pagkakaisa : UN. 

United States (yu-nay-ted is-teyts) 
png [Ing] : bansa sa Hilagang Ame¬ 
rica, binubuo ng mga estadong 
federal : Estados Unidos, US, USA. 

unit price (yu-nit prays) png [Ing] : 
halaga ng pagbebenta sa isang piraso 
ng produkto. 

unity (yu-ni-ti) png [Ing] 1: kaisa¬ 
han 2 : bagay na buinubuo ng isang 
masalimuot na kabuuan 3: Mat ang 
bilang na “isa” o anumang itinutu- 

ring na isa. 

univalent (yu-ni-va-lent) pnr [Ing] 

1: Kent monovalent 2: Bio sa chro¬ 
mosome, ang natitirang walang kapa- 
reha sa yugto ng meiosis. 

univalve (yu-ni-valv) png Zoo [Ing] : 
uri ng molusk na may isang valve o 
talukab, hal tahong, talaba. 

universal language (yu-ni-ver-sal 
lang-gweyds) png [Ing] 1: wikang 
nagagamit at nauunawaan ninuman 
at saanman 2 : anumang uri ng eks- 
presyon na ginagamit at nauunawaan 
o naiintindihan kahit saan, gaya ng 
niusika 3: doktrina na naniniwalang 


maliligtas ang lahat at makakapiling 
ng Diyos. 

universal pnr [Ing] : unibersal. 

universal recipient (yu-ni-ver-sal 
re-si-pyent) png [Ing] s tao na kabi- 
lang ang tipo ng dugo sa pangkat 
AB, at rnaaaring tumanggap ng 
dugo mula sa pangkat ABO. 


universalism (yu-ni-ver-sa-li-sim) png 
[Ing] : unibersalismo. 

universe (yu-ni-vers) png [Ing] : 
uniberso. - 

university (yu-ni-ver-si-tf) png [Ing] : 
unibersidad. 

univocal (yu-ni-vo-kal) pnrLgw [ Ing] : 
sa salita, nagtataglay ng isang tanging 

kahulugan. 

unknown (an-nown) pnr [Ing] 1: 
hindi kilala 2 : hindi pamilyar. 

un-la-pi png Gra : pantig na idina- 
dagdag sa unahan ng salitang-ugat 
upang makabuo ng bagong salita : 

PREFIX. 

undid png : pagbuti o pagsulong ng 
kabuhayan. 

undik png : pagbibigay sa kagus- 
tuhan ng iba - pnd mag a pa a un a l6k, 
pa-un*la-kin. 

unleaded (an-le-ded) pnr [big] 1: 
sa petrolyo, walang halong lead 2 : 
hindi natatakpan o tinimbang nang 
may lead 3 : sa paglilimbag, walang 
lead. 

unleavened (an-h-vend) pnr [Ing] : 
walang lebadura. 

upload (an-lowd) pnd [Ing] 1: mag- 
tanggal ng kargamento mula sa 
sasakyan 2 : tanggalin ang bala sa 
baril. 

unnatural (an-na-tyu-ral) pnr [Ing] 

1 : hindi umaayon sa kalikasan 2: a 
kulang sa likas na damdamin b 
masyadong matapang o mahina 3: 
artipisyal. 

unnecessary (an-ne-se-sa-ri) pnr [Ing] 

1 : hindi kailangan 2 : lampas sa 
kailangan. 

unnilpentium (u-nil-pen-tyum) png 
Kem [Ing] 1: artipisyal na transu- 
ranic chemical element (atomic 
number 105, symbol Unp). 

unnilquadium (u-nil-kwad-yum) png 
Kem [Ing] : artipisyal na transuranic 
chemical element (atomic number 
104, symbol Unq). 

UNO, daglat (yu-en-o) s United Nations 
Organization : UN. 

u-no png [Esp] : isa. 


u a nos pig [Kap Tag] : bukbok sa bigas. 

u a n6s png : malakas at mahanging 
buhos ng ulan Cf bagyo : sigwa, 
tempest, tempestad. 

Unp, symbol (yu.en.pi) Kem [Ing] : 
unnilpentium. 

Unq, symbol (yu.en.kyu) Kem [Ing] : 
unnilquadium. 

un-sl png : pagsisingkaw ng kalabaw 
o kabayo -pnd mag-un-si, i a un*si. 

un-si-ya-mi png t: pagkalanta kung 
sa halaman 2 : pagkabigo. 

un-Sik png 1: liit; kaliitan 2 : kauntian. 

un*s6d png : pag-isod ng isang nakaupo. 

un*s6y pngBot [Tsi] : kulantro. 

until (an-tfl) pnb [Ing] : hanggang. 

urvt^g png : pagpapaalala ukol sa 
bagay na ipinangako : kulibat, paga- 
naka, pahanumdom, paiagip, pangipa- , 

NONOT. 

un a tiy pnr : nakapilipit. 

un a ti png : kaliitan sa bilang o halaga. 

un a tfk/mg: muntik. 

un*t6g png : umpog. 

un a t6l png: pansamantalangpagtigil 
sa anumang ginagawa : udlot. 

un a t6n png [Bik Tag] : pitaka. 

un a t6s png: paghupa ng malakas na 
hangin, ulan, baha, at katulad. 

untouchable (an-tats-a-bol) pnr [Ing] 
1: hindi nahihipo o nasasaling 2: 

[Hin] harijan. 

un a yd pnb [5^] : saka. 

un a y6 a ta png [Esp uneta] : paet. 

un a y6n png [Esp union] 1: pagsa- 
sama o pagbubuklod ng dalawa o 
higit pang bagay : union 2 : pagiging 
magkabuklod o magkasama : union 
3 : bunga o dulot ng pagbubuklod o 
pagsasama ng dalawa o higit pang 
mga bagay : union 4: mga tao, 
estado, at katulad na pinag-isa o 
pinag-ugnay ng iisang layunin: union 
5 : pangkat ng mga estado o nasyon 
na itinuturing na iisang lawas pam- 
politika : union 6 : organisasyon ng 
mga manggagawa; labor union : union 
7 : proseso o resulta ng pagsasama o 
integrasyon ng magkahiwalay, putol, 
o baling elemento, gaya sa paggaling 
ng sugat o nabaling buto : union 

8 : lokasyon o salupungan kung saan 
nangyari ang pagbubuklod : union. 

Un a y6ng Sob a y6t png : Union of 

Soviet Socialist Republics. 

unveil (an-veyl) pid [Ing] 1: tanggalin 
ang belo 2 : tanggalin ang telang 
nakatakip sa estatwa, plake at katulad, 

















uod 


928 


uranograpiya 


bilang bahagi ng seremonya sa 
unang pampublikong pagtatanghal 
3: magsiwalat. 

u-od png 7mo Bot : maliliit at pahabang 
parasito na gumagapang at karani- 
wang nakikita sa mga dahon ng 
halaman o madumi at nabubulok na 

bagay. 

U'6k png Zoo : uod na sumisira sa 
mga palapa ng niyog. 

up (ap) png { Ing\ 1: mabuting kapa- 
laran 2: paakyat na bahagi ng isang 
daan o pook. 

up (ap) pnd [lag] 1: bumangon 2: 
palakihin 3: pataasin. 

up (ap) pnr [Ing] 1: nakatayo; naka- 
tindig 2: kung sa presyo, mataas 3: 
kung sa gawain, tapos na 4: kung sa 
laro, nakapusta; nakataya 5: gisfng; 
nakabangon na. 

up (ap) pnb [Ing] 1: tungo sa, o nasa 
pataas na posisyon 2: nasa papa- 
wirin 3: nasa pook na itinuturing na 
mataas 3: higit na mataas sa pantos, 
antas, ranggo, at katujad 4: nasa 
unahan 5: nasa ibabaw. 

u-pa png 1: halaga o bagay bilang 
bayad sa isang gumampan ng maha- 
lagang gawain 2: bayad sa pagtigil 
o pagtira sa isang bahay : renta . 

u-pak png 1: saha ng puno ng saging: 
UBBAK 2: pagtuklap sa pagkakadikit 
ng isang bagay 3: tuloy-tulov na 
pagpalo - pnd u*p£‘kan, u-mu-pak, 
mang-u*pak. 

u'p^k png [Bik War ] : saha. 

U‘pa*han png pnr : sinurnang bina- 
bayaran upang gumampan ng isang 
tungkulin. 

u-pang pnb : nang sa gayon : agod, 

ARON, BANGKANITA, BAS I, PIYAN, TANGANI, 
TAPNO. 

u-pa-op png : tabako o pipa na laging 
nakasubo. 

u*pa*sa*l& png : paghamak sa kapwa; 
panlalait; pagmumura - pnd mang- 
u'pa*sa*I&, u-pa-sa’I^dn. 

u-pas png 1: a Bot punongkahoy 
(Antiaris toxicaria) na nakukuhanan 
ng pagkit na ginagamit sa palaso 
bilang lason, karaniwang matatag- 
puan sajava b Mit punongkahoy na 
Javanese at pinaniniwalaang mama- 
matay ang sinurnang lumapit dito c 
nakapipinsalang impluvvensiya, gawain, 
at katulad 2: [Hil\ saha. 

U-p&S png 1: pagtatalop sa puso ng 
mais - pnd mag-ti*pas, u-mu*pas f 
mang-u-pas 2: pinagtalupangbalat 

ng mais. 


u*p^t png 1: pagpigil sa daloy ng 
dugo palabas sa katawan 2: pag-awat 
sa pasusuhing sanggol 3: Bat pag- 
uurong ng reklamo o asunto 4: 
panunulsol sa kapuwa na gawin ang 
isang bagay. 

u*paw png : bahagi ng ulo, karani¬ 
wang sa may bumbunan, na hindi 
tinutubuan ng buhok. 

u*p£w pnr : walang buhok sa ulo s 

ALOT 2 , KALBO, PANOT. 

u-pay png [War] : galing. 

upbeat (ap-bit) pngMus [Ing] : ritrno 
sa musika na hindi asentuwado. 

upbeat (ap*bit) pnr [Ing] 1 : opti- 
mistiko 2: masayahin. 

upbringing (ap-bri-nging) png [Ing] : 
pagpapalaki sa anak. 

update (ap-deyt) pnd [Ing] : itama 


sa panahon. 

upgrade (ap-greyd) pnd [Ing] : itaas 
sa ranggo, tungkulin, at katulad. 

upheaval (ap-hi-val) png [/n^3 1 : 
marahas at biglaang pagbabago 2: 
Heo pataas na pagpitlag ng bahagi 
ng crust ng mundo na nag-aangat sa 
ilang bahagi nito nang higit na 
mataas kaysa dati. 

uphill (ap-hil) pnr [Ing] Is paturxgo 
sa isang mataas na pook 2: kung sa 
gawain, nangangailangan ng hirap 
o malaking paghihirap. 

uphold (ap-hold) pnd [Ing] 1 : tiyakin 
o panatilihin 2: bigvan ng tulong. 

upholsterer (ap-hols-te-rer) png [Ing 1 : 
tao na naglalagay ng sapin sa mu- 

webles. 

u*pis*yo png [Esp oficio] : varyant 

ng opisyo. 

up*l^k png : labis na pagkagutom. 

uplift (ap-lfft) pnd [Ing] Is itaas, 
iangat 2: ayusin ang antas sa pamu- 
muhay 3 : ipagbunyi. 

u*pO png Bot [Bik Seb War Tag] 1: 
halamang baging ( Lagenaria siegrarid) 
na may bungang pahaba at naka- 
kain 2 : ang bunga nito. 

u-pd png 1: ayos ng tao o hayop na 
nakalapat ang puwit sa silya, lupa, o 
anumang bagay na malilikmuan 2: 
paglikmo sa silya - pnd u*mu*pd, 
u-pu-^n. 

u*pod png 1: labis na pagkagasgas : 
bahagi ng isang bagay na gasgas na 
ffaseras na. 


U*p6d pnr: manipis na dahil sa sobrang 
nae-ka^aseras : pldpod. 


u-pong png 1 : paglalapit ng dala- 
wang bagay upang maghugpong 2: 


kahoy na inilagay sa baga 3: pagpa- 
pasuso sa bata 4: dulo. 

U*p6s png Is labi ng sigarilyo o 
kahoy matapos sindihan 2 : sagad na 

pagkabaon. 

U*p6s pnr 1 s sagad ang pagkakabaon 
2s nanghihina. 

upper (a*per) png [Ing] 1 s bahagi 
ng sapatos na tumatakip sa paa 2: 
gamot na may narkotikong epekto, 
hal amphetamine. 

upper (a-per) pnr [Ing] Is higit na 
mataas; nakatayo sa itaas ng ibang 
bahagi 2 : higit na mataas sa ranggo 
3: Geo Ark ukol sa dibisyong estra- 
tigrapo, deposito, at panahon, higit 
na bata o bago at karaniwang malapit 

sa rabaw. 

uprising (ap-ray-sing) png [Ing] s 
pag-aalsa. 

uproar (ap-rowr) png [Ing] s kagu- 
^ luhan, karaniwang marahas. 

ups and downs (aps end dawns) png 
[Ing] : salitan ng malas at suwerte. 

up-sidon png [Gri] s ikadalawam- 
pung titik ng alpabetong Griyego. 

upstage (aps-teyds) pnd [Ing] : 
sapawan o agawan ng eksena. 

upstage (aps-teyds) pnr [Ing] s nasa 
gawing likod ng entablado. 

uptown (ap-tawn) pnr [Ing] s ukol 
sa o nasa residensiyal na bahagi ng 
isang bayan o lungsod. 

u*pu*an png : anumang bagay na 
likmuan s chair 1 , silya. 

upward (ap-ward) pnr [Ing] Is sa 
posisyon o postura, nakatayo 2 : 
umaayon sa tama. 

uraemia (yu-rem-ya) png Med [Gri] s 
kalagayang dulot ng retensiyon sa 
dugo na karaniwang inilalabas sa 
pag-ihi. 

uraeus (yu-ra-yus) png [Gri] s banal 
na serpiyenteng simbolo ng kapang- 
yarihan at makikita sa mga putong 
ng sinaunang dibinidad at soberano 

sa Ehipto. 

u*ra*ku*l6 png [Esp oraculo] : varyant 

ng orakulo. 

U*raTi png\: panunulsol 2s sabwatan 
3s pagkakasunod-sunod 4: pag-uulayaw 
ng magkasintahan. 

u*rang png 1 s trilos 2: mahabang 
kawayan na matulis ang dulo at 
ginagamit na sandata. 

U‘r&*no png [ Esp] : Uranus. 

u-ra-no-gra-pi-ya png [Esp urano- 
grafia] : sangay ng astronomiya na 








uranium 


929 


ushabti 


tumatalakay sa paglalarawan at 
pagmamapa ng mga bituin at iba 
pang lawas pangkalawakan : urano¬ 
graphy. 

uranium (yu-ra-nyum) png Kem [ Ing] : 
abuhin, metaliko, at radyoaktibong 
element (atomic number 92, sym¬ 
bol U). 

uranography (yu-ra-no-gra-fi) [Ing] : 
sangay ng astronomiya na tuma¬ 
talakay sa paglalarawan at pagma¬ 
mapa ng mga bituin, planeta, at 

katulad. 


Uranus (yu-ra-nus) png [Ing] 1: Mit 
[Gri] personipikasyon ng langit, 
ang kauna-unahan sa mga diyos na 
Griyego at unang pinuno ng uni- 
berso : Urano 2: ang ikapitong 
planeta mula sa araw. 

u-rdrryo png [Esp uranio] : uranium. 

u*r&t pnr: uto-uto. 

u*ray png Bot : uri ng damo na 
matinik ang puno ng dahon, at 
karaniwang tumutubo sa mga pook 
na walang ibang tanim : bayambang. 

urban pnr [Ing] : ukol sa, nanini- 
rahan sa, o nakatayo sa isang bayan 
o lungsod. 

urbane (ur-beyn) pnr [Ing] : elegante 
at pino kung kumilos. 

ur-ba-ni-ddd png [Esp] : mabuting 
asal. 


urba-ni-sas-ybn png [Esp urbani- 
zacion] : pagsulong ng isang pook 
tungo sa makabagong lungsod; pag- 
kakaroon ng mga katangian ng isang 
lungsod. 

urba-mVrno png [Esp] : pagpaplano 


ng pamayanan. 

ur*ba*ms"ta png [Esp] : tagaplano 
ng pamayanan. 

urbanity (ur-ba-ni-ti) png [Ing] Is 
katangiang urbane 2: pamumuhay 
na urban. 

9 

urchin (ar-tsin) png [Ing] 1 : pilyong 
bata 2: Zoo salungo. 

urea (yu*ri-ya) png BioK [Ing] : 
natutunaw at walang kulay na kris- 
talinang nitrogenous compound na 
nakukuha sa ihi ng mga mammal. 

ureter (yu-ri-ter) png Ana [Ing] : 
daanang tubo ng ihi mula sa bato 
hanggang pantog. 

urethane (yu-ri-teyn) png Kem [/ng] : 
kristalinang amide at ethyl carba¬ 
mate, ginagamit sa paggawa ng plastik 
at pintura. 

urethra (yu-ri-tra) png Ana [Ing] : 
daanang tubo ng ihi mula sa pantog. 


urgent (ar-dyent) pnr [Ing] : nagsa- 
saad o humihingi ng madaliang 
aksiyon o atensiyon. 

u*r» png 1 : katangiang ikinaiiba ng 
isa sa isa 2: Pol saray o kalagayan sa 
lipunan. 

-uria (yu-ri-ya) pnl. [Ing] : pambuo 
ng pangngalan, nagsasaad na nasa 
ihi ang isang uri ng substance, hal 
pyuria. 

uric (yu-ric) pnr [Ing] : hinggil o 
may kaugnayan sa ihi. 

uric acid (yu-rik a.sid) png [Ing] 1: 
BioK compound (C 5 H 4 N 5 0 3 ) na 
makikita sa ihi ng mga mammal at 
dumi ng mga reptil at ibon, kapag 
nasa anyong salt, makikita sa mga 
kasukasuan bilang gout, at pangu- 
nahing bumubuo sa bato sa rinyon 
2: Kem pulbos ng compound na ito 
na puti, kristalina, walang amoy, 
walang lasa, bahagyang natutunaw, 
at karaniwang nakukuha sa ihi ng 
tao o dumi ng ibon. 


UT'fk&l png: pagtunog ng mga kam- 


pana. 

u"rides png Zoo : uri ng isda ( Maga - 
laspis cordyta) na kahawig ng tala- 
kitok : kalapeon, pakan. 


urinal (yu-ri-nal) png [Ing] : ihian. 

urinalysis (yu-ri-na-li-sfs) png [Ing] : 
ang kemikal na pag-aaral sa ihi. 

urine (yu-rin) png [Ing] : ihi. 

u-ri-rd png : pag-uusisa. 

u*r(*ya png : gilid ng tela na sadyang 
*niyari upang hindi matastas. 

urn png [Ing] : urna. 

urna png [Esp] : espesyal na kahong 
ginagamit sa panahon ng halalan. 

U-r6k png [Ilk] 1: hilik 2: sagwal 1 . 

urology (yu*r6*lo*dyQ png [ Ing ] : 
ang siyentipikong pag-aaral sa sis- 
tema ng pag-ihi. 

u-rong png 1 : galaw o lakad na pabalik 
sa likod : atras 3 : pagpapaliban ng 
gawain 3: hindi pagtuloy sa pupun- 
tahan 4 : pag-ikli o pagkitid ng tela 
o kayo matapos mabasa 5: ^ pagli- 
ligpit sa pinagkainan - pnd i*u*rong, 
mag-u-rong, u-mu-rong, u-ru-ngan. 

U-r6y png : aglahi; panunuya. 

Ursa Major (ur-sa mey-dyor) png 
Asn [Ing] : pinakamaningning na 
konstelasyon sa hilaga at suma- 
saklaw sa pitong bituin na bumubuo 
ng Big Dipper : Great Bear. 

Ursa Minor (ur-sa may* nor) png Asn 
[Ing] : pangkat ng pitong maning- 
ning na tala na kahawig ng dipper 


ang guhit-balangkas : Little Bear, 
Little Dipper. 


u*rung png Bot : punongkahoy na 
tumataas nang 30 m, lumalaki ang 
katawan nang 70 sm, at matutulis 
ang dulo ng dahon. 

u a ru*p6l png [Esp oropel ] : palara. 


u-ru-yan png Lit Mus 
sa Mindanao. 


awiting-bayan 


US (as) pnh [Ing] : tayo. 

US, daglat (yu-es) : United States. 

USA, daglat (yu-es*ey) s United States 
of America. 

U*s6 png Zoo : alinman sa hayop na 
kabilang sa family Crevidae, karani¬ 
wang may sanga-sangang sungay 
ang lalaki, manipis ang buhok, at 
mabilis tumakbo : pamurulan. 

u*s£*pan png : anumang napagka- 
sunduan ng dalawang panig. 

u-sa-pin png 1 : sumbong sa hukuman; 
asunto; demanda 2: isyu.s 

u*sdd png 1: mabagal na pagsulong 
2: pagbabalik-aral. 

u-s6l png : paulit-ulit na pagsasalita 
nang pabulong, karaniwan kapag 
nagsasaulo ng isang aralin. 

u-sang png : tulo o patak ngkandila. 

u*sap png 1 : pagpapalitan ng salita 
o kuro-kuro; pulong 2: gulo; away. 

u*s^r png [Pan] : ganit*. 

us’bdng png 1 : buko ng bulaklak 2: 
talbos ng halaman 3: matambok na 
bahagi ng anuman 4: kaunlaran. 

use (yus) png [Ing] 1: gamit 2: 
paggagamitan 3: halaga. 

use (yus) pnd [Ing] 1 : gumamit; 
garni tin 2: ubusin 3: masanay; mahi- 
rati 4: umupa; upahan. 

used (yust) pnr [Ing] 1 : gamit na; 
nagamit na 2: segunda-mano. 

useful (yus-ful) pnr [Ing] 1 : naga- 
gamit; maaaring gamitin 2s lumi- 
likha o may kakayahang lumikha ng 
magandang resulta. 

useless (ytis-les) pnr [Ing] 1 : walang 

kuwenta 2: hindi nagagamit. 

user (yu-ser) png [Ing] 1 : tao na 
gumagamit ng anumang kasang- 
kapan 2: Bat ang tuioy-tuloy na 
pagtamasa at pagsasaya sa isang 
karapatan, at katulad 3: Kol adik. 

ushabti (u• syab• tf) png [Ing] : alinman 
sa mga pigurang katulad ng mummy 
na inilalagay sa mga sinaunang libi- 
ngan sa Ehipto upang gumampan ng 
gawaing maaaring ipagawa sa kanila 
ng namatay. 





















usher 


930 


uwT 


usher (a-syer) png [ Ing] 1: tao na 
nagdadala o umaalalay sa tao o 
pangkat ng tao patungo sa bulwagan 
o teatrp sa korte, ang tao na 
nagbabantay sa pinto. 

usherette (a-sye-ret) png [Ing] : 
babaeng usher. 

u*si'S& png : pagtatanong ukol sa 
pinag-usapan -jfrndu a si a s6 a in, mang- 
u a sf a sd, mag-u a si a s&. 

ii*sig png : pagsisiyasat ng isang 
maykapangyarihan sa sinumang 
pinaghihinalaang nakagawa ng pag- 

kakasala-/>ndmang-u a sig, U'Srgin : 

SIPHAW. 

u*siw png Bot 1: uri ng kawayan : 
bikal 2 : uri ng punongkahoy na 
maligasgas ang mga dahon : isis. 

u s a l£ k pnr : tanga. 

usd! pngpnr: litaw. 

US-ngal pnr 1: nakaposisyong palabas 
ang ngipin 2 : hinggil sa ngipin na 
nasa gawing itaas na tumubo nang 
palabas o paumbok sa bibig. 

u a SO png : kasalukuyang moda, kara- 
niwan sa pananamit. J 

u a SO pnr : ukol sa bagay na nakahi- 

ligan ng mga tao sa isang panahon. 

< 

U'SOd png 1: magdamag na pagtigil 
sa isang pook 2 : isod. 

u a s6g png : kalagayang sumasakit ang 
tiyan na pinaniniwalaang dala ng 
isang taong bumati sa kapuwa, lalo 
sa isang sanggol. 

u*sok png : tila abuhing ulap mula sa 
nasusunog, kumukulong tubig, o 
singaw ng lupa, lalo na ang nakikita 
dahil sa mga particle na karbon - 

pndwm u-sok, ma-u-sok, pa*u*su-kin. 

u-song png : pagtulong sa anumang 
bagay na pinapasan : tuwang. 

u-sub png Zoo : huwalmg. 

u-su-ra png [Esp] : mapagsamantalang 
aksiyon o praktika ng pagpapa- 
hiram ng salapi, lalo na ang pagpa- 
pataw ng tubo Cf palaba : usury. 

u*su*r6*ra png [Esp] : babae na nang- 
uusura, u a SU*r6*ro kung lalaki. 

US OS png 1: pagbaba o pagbulusok 
ng bagay na nakabitin o nasa itaas 
2 : pagluwag ng pagkakatali. 

USSR, daglat (yu*es-es*ar) : Union 
of Soviet Socialist Republics. 

usurer (yu-su-rer) png [Ing] : usurera. 

usury (ymsu-n) png [Ing] : usura. 

U'tab png : ukab sa gilid ng kahoy. 

u*tak png 1: Ana ang bahagi ng 


gitna ng nervous system na nakapa- 
loob sa cranium ng tao at iba pang 
vertebrata, binubuo ng malambot, 
kulu-kulubot na masa ng abuhin at 
puting matter, na kumokontrol sa 
mental at pisikal na pagkilos : brain 
2: Zoo ang bahaging ito sa mga 
hayop at isda 3: tao na nagplano o 
nasa likod ng isang kilusan o kam- 
panya. 


U*t6l png : paputol-putol o pahinto- 
hintong pagbigkas ng mga salita. 

u*tang png : anumang hiniram o 
kinuha na ibabalik o babayaran din 
sa takdang panahon : pantaw, pres- 
tamo— pnd ma*ngu*tang, i*u*tang, 
u a td a ngan. 

u a t£s png : pagpatay sa hayop o tao - 

/radu a ta a sin, u a mu a t6s. 

u-t^s pnr : patay na; wala nang buhay. 

u a taw png Bot : halaman ( Glycine 
max) na nakukuhanan ng sangkap 
sa paggawa ng tokwa at toyo : soya, 

SOYBEAN. 


U a t£y png : dahan-dahang pagganap 
sa isang gawain 

u*tdy-u # tiy pnr : dahan-dahan. 

Ut # d6 png : kakulangan sa haba. 

u a ten png Ana : organo ng lalaki 
para sa pag-ihi at pagkarat var utin : 

PIKOY, TITI. 

utensil (yu-ten-sfl) png f Ing] : mga 
kagamitan na karaniwang para sa 
domestikong gamit. 

uterus (yu*te-rus) png [Ing] : bahay- 
bata. 

utile (yu-tayl) pnr [Ing] : may silbi. 

u a ti a li*d£d png [Esp] : utility. 

utilitarian (yu*ti-li-tar*yan) pnr [Ing] 
1 : isinaayos upang magamit 2 : 
ukol sa utilitarianism. 

utilitarianism (yu-ti-li-tar-ya-m-zim) 
png Pil [Ing] : utilitaryanismo. 

u*tHi-tdr*ya*nis a mo png Pil [Esp 

untilitarianismo] : ang doktrinang 
pang-etika na nakabatay ang r kabu- 
tihan sa utilidad, at nakatuon ang 
pagkilos sa pagtataguyod ng kaliga- 
yahan ng mga tao : utilitarianism. 

utility (yu-ti-li-ti) png [Ing] Is ang 
estado o kalidad ng pagiging maga- 
gamit o pakikinabangan : utilidad 
2 : anumang maaaring gamitin : 
utilidad 3 : pampublikong serbisyo, 
gaya ng pampublikong sasakyan, 
mga daan, at katulad : utilidad 4: 
ang prinsipyo ng utilitarian: utilidad. 

ti'tin png Ana : varyant ng uten. 

u*t(*tab png : kulaba. 


ut a l£ a nan png [Seb] : patuto. 

u a t6/?ndmang-u a td t u*tu*in, ma-u-td: 

manloko sa pamamagitan ng pag- 
bola sa kapuwa o maging biktima 
ng gayong panloloko. 

u-tod png : pagputol nang sagad na 
sagad. 

U a t6d pnr : sagad ang putol. 

u*tog png : kalibugan; libog. 

U-tol png Kol : kapaticl na lalaki o 
babae. 

u a t6ng png 1: ang dulo ng suso : nipple 
2 : gomang ikinakabit sa bote ng 
gatas ng bata : tsupon. 

utopia (yu‘top*ya) png [Ing] : pook 
o kalagayan ng minimithing kaper- 
pektuhan. 

utopian (yu*top*yan) png [Ing] : 
masigasig na tagapagtaguyod ng 
pampolitika at sosyal na pagbabago. 

utopian (yu*top*yan) pnr [Ing] : ukol 

"sa utopia. 

utopianism (yu-to-pya-nnzim) png 
[Ing] : ang mga pananaw o gawi ng 
pag-iisip ng utopian. 

u a toS png : anumang ipinagagawa sa 
iba. 

U a t6t png : hanging lumalabas sa puwit 
sanhi ng kabag. 

ut-6t png 1: pagsipsip sa utong o 
tsupon 2 : paraan ng pagkain na 
hindi nginunguya, sa halip, kina- 
katas lamang sa loob ng bibig -pnd 

u a mut-6t, ut-u a tin. 

u a t6-u a td pnr : madaling lokohin o 
linlangin : pangog, utuin. 

u a toy png Med [Pan] : tulok. 

u-tu-in pnr : uto-uto. 

u a tu a rin pnd : putulin nang sagad na 
sagad. 

u a tu a s£n png : upahang tagapag- 
lirigkod sa pamilya : katulong. 

u*wdk png Zoo [Bik HU Ilk Seb Tag 
War] 1: alinman sa malaking pangkat 
ng ihong may maitim na balahibo 
at kabilang sa family Cordivae , lalo 
na ang genus Corvus Cf raven : 
crow 2 : tao na matakaw at taksil, 

u*w&ng png Zoo \ alinman sa mga 
insekto (order Coleoptera) na may 
matigas na pang-ibabaw na pakpak 
bilang takip at proteksiyon sa pakpak 
na ginagamit sa paglipad var uang. 

u*way png Bot : uri ng yantok na 
maliit at matigas ang balat. 

U a wt png 1 : pagbalik sa sariling 
tahanan o bayan 2 : anumang bagay 





u 






I IN 


N. V | ■ ; MU*. 


fllluiiilillllll 1 


ii 


i 


lii:!! 1 ?!- 




:?Ki; 

: l !l ! I '! j!: 


ii. 


.•I 


‘‘rh- “SW 


,j m* 

i -Jrl; 

rzt 4J..I 



• •• i 1 


uwido 


931 


uzzin 


na dala ng isang dumating : pasa- 

lubong — pnd u*mu*wT, u*wpan. 

irwf'do png [Esp oido] : likas na 
talino, karaniwan sa musika varvA&o. 

Uy! pdd : bulalas ng paghanga. 

u*ya png [Esp olla] : bangang makipot 
ang bibig : gulgurita. 

u-ya*yi png 1: varyant ng oyayi 2: 

duyan ng sanggol na yari sa yantok. 


u*yad png 1: kilos ng isang taong 
mataba 2: mabagal na kilos. 

u a y£k pngpnr 1: kawalan; kakula- 
ngan 2: kakaund; bihira. 

u a y6m png : pangungutya sa kapuwa - 

/mdmang-ii-yam, u-ya-mfn 

u a yan png 1: pagpapaluwal ng salapi 
para sa iba 2: pagpapalit sa anumang 
nawala. 

m • 

u*y£ng a ga png Bot : saga. 


iryo png 1: pagtuturuan 2: Bot ang 
hugis dahong bumabalot sa murang 
buwig ng niyog. 

u a yom png Bot : uri ng buyo. 

u a yot png 1: pag-uga sa isang bagay 
upang mahulog ang naninimbang 
2: kabiguan, pagkabigo. 

u a zi png [Ing] : submachine gun na 
may habang 9 mm, compact, at may 
disenyong Israeli. 

uz*zin png [Iba] : pula. 


J 










































































































































V, V png 1 : ikadalawampu’t apat na titik 
sa alpabetong Filipino at tinatawag 
na vi 2: anumang bigkas na kuma- 
katawan sa titik Vo v 3; pasulat o 
palimbag na representasyon ng Vo 
v4\ tipo, tulad ng sa printer, upang 
magawa ang titik Vo v. 


V (vi) png 1 ; ikadalawampu’t apat sa 
serye 3: pamilang na Romano para 
sa lima 4: simbolo ng tagumpay. 


V, daglat 1 : Valve 2: Verb 3: Verse 
4: Version 5: Vice 6: Vide. 


v, daglat 1 : valve 2: vector 3: velocity 
4; volt 5: vein 6: ventral 7: verb 8: 
verse 9: version 10: verso 11: vice 


12: violin 13: voice. 


V, symbol (vi) Kern [Ing] : vanadium. 


vacancy (vey-kan-si) png [Ing] : ba- 
kan te. 


vacate (va-kevt) pud [Ing] 1 : gawing 
bakante 2: isuko ang karapatang 
mag-ari o umokopa 3: isuko o iwanan 
ang opisina, posisyon, at katulad 4: 
pawalang-bisa; gawing di-kapaki- 
pakinabang. 


vacation (vey-kev-syon) png [Ing] : 
bakasvon. 


vacationer (vey-key-syon-er) png 
[Ing] : bakasyonista. 


vacationist (va-key-syo-mst) png 
[Ing] : bakasyonista. 


vaccilation (vas-i-ley-syon) png [Ing] 
1: pag-aatubili; pagdadalawang-isip 
2: paggiwang-giwang. 


vaccinate (vak-si-neyt) pud [Ing] : 
magbakuna; bakunahan. 


vaccination (vak-si-ney-syon) png 
Med [Ing] : pagbabakuna. 


vaccinia (vak-sind-a) png [Ing] : 


cowpox. 

vacua (vak-yu-a) png [/ng] : pang' 
maramihang anyo ng vacuum. 


vacuole (vak-yu-ol) png Med 1 : cavity 
sa loob ng cell, karaniwang may 
malabnaw na likido o secretion 2: 


maliit na cavity sa organikong hi¬ 


nt ay may. 


flltM’ 




•V •• . • 







:i 


!l 


i..» 


n; 


i:l 


n 






ii:!! jijii 
i ii ill ill 


'i'i 


I 


illiii; 


ii 

ii;. ■ 
|!-;T • 

: ? 

;!! 

Mil 

1 ! 


vacuos (vak-yu-os) pm [Ing] 1 : hung- 
kag; walang laman 2: kulang sa idea 
o talino; tanga 3: walang silbi. 


vacuum bottle (vak-yum ba-tel) png 
[Ing] : termos. 


vacuum cleaner (vak-yum clfn-er) 
png [Ing] : de-koryenteng aparato 
na panghigop sa dumi ng karpet, 
sahig, muwebles, at katulad. 


va*di*n6 png Bot [Iva] : daripay. 


vagabond (va-ga-band) pnr [Ing] : 
lagalag. 


vagina (va-hi-na, va-dyay-na) png 
Ana [Esp Ing] : puke. 


aginal (va-dvay-nal) pnr 1 : Ana hing- 
gil sa vagina 2: may kaugnayan sa o 
kahawig ng takupis ng halaman.' 


vaginismus (va-dyi-nfz-mus) png Med. 
[Ing] : masakit at namimitig na pag- 
sisikip ng puke dulot ng presvon o 
pisikal na kontak, lalo na kapag 
nakikipagtalik. 


vaginitis (va-dyi-nay-tis) png Med 
[Ing] : pamamaga ng puke : colpitis. 


vague (veyg) pnr [Ing] : malabo. 


vagus (vey-gus) png Ana [Ing] : 


vagus nerve 


vagus nerve (vey-gus nerv) png A na 
[Ing] : alinman sa sampling pares 
ng mga nerve sa bungo na may mga 
sangay sa puso, baga, at mga bituka : 
vagus - pnr vagal. 


va-hdbwo png Zoo [Iva] : langgam. 


va*hes png [Iva] : kabayaran; ganti. 


vain (vevn) pnr [Ing] : banidosa. 


Vaisya (veys-ya) png [San] i ikatlo sa 
apat na dakilang uri sa Hindu, na 




•i! : . j .1!’ 'I 







i:. 


I, 1> 1 


l.'h.l: 




- s 



fta*" 


binubuo ng mga mangangalakal at 
magsasaka. 


vacuum (vak-yum) png [Ing] 1 : espas- 
yong walang matter Cf vacua : basyo 
2 : espasyong kulob at tinang-galan 
ng ilang matter, lalo na ng hangin, 
upang pahinain kaysa atmospera 
ang presvon ng natirang matter Cf 
plenum 3: antas o estado ng pag- 
kasaid o pagkaubos ng matter sa 
isang espasyo : basyo 4: pinaikling 

vacuum cleaner 


va*kul png [Iva] : katutubong kasu- 
otan sa ulo na yari sa himaymay ng 
vuyavuy at pananggol sa init o ulan. 


va"la*ti*nok png [Iva] : dalandan na 
maasim ang katas. 


valediction (val-i-dik-syon) png [Ing] 
1: pagpapaalam 2: mga salitang gi- 
. nagamit sa pagpapaalam. 


valedictorian (val-i-dik-tor-i-an) png 
[Ing] : mag-aaral na pinakamataas 
ang gradong akaclemiko sa mga 
magtatapos : balediktoryan. 


valedictory (val-i-dfk-to-ri) png, pnr 
1 : nagpapaalam; pagpapaalam 2 : 
hinggil sa pagpapaalam 3: talum- 
pating binibigkas sa gradwasyon sa 
ngalan ng klaseng magtatapos 4: 
pananalita ng pamamaalam. 

valence (vey-lens) png Kem 1 : kata- 
ngiang nagtatakda sa bilang ng atom 
o pangkat na makasasanib sa isang 
atom o pangkat 2 : kakayahan ng 
isang atom na makianib at nasusukat 
sa pamamagitan ng bilang ng hydro¬ 
gen atom na nagpapaalis o inaani- 

ban nito : valency. 


% 

valency (vey-len-si) png Kem [Ing] : 
valence 2 . 


valentine (vahen-tayn) png [Ing] 1: 
kard, regalo, o mensahe na kadala- 
sang ibinibigay sa araw ni St Valentine 
(14 Pebrero) bilang pagpapahayag 
ng pag-ibig o pagkagiliw 2: kasinta- 
han na pinili o binati sa Araw ng 
mga Puso 3: sulat o bandog na nag- 
papahayag ng pagkagnsto sa isang 
tao o bagay. 


valet, (val-ey, va-ley) png 1 : lalaking 
katulong na umaasikaso sa personal 
na pangangailangan ng panginoon : 
manservant 2 1 tao na naglilinis, 
nagplaplantsa, naglalaba, at guma- 
gawa ng katulad na serbisyo para sa 
mga kliyente ng hotel, pasahero sa 
barko, at katulad 3: rack na patungan 
ng balabal, amerikana, sombrero, 
at katulad. 


i. i 


I ; 


• ■ 
• I 


-• i 

. i 































































































I. 




Valhalla 


Valhalla (val hal-a) pngMit [Nor] 1: 
bulwagan ni Odin na pinupuntahan 
ng mga kaluluwa ng mga bayani at 
iba pang namatay sa labanan 2 :gu- 
saling ginagamit sa pagpaparangal 
sa mga bayani. 


(val-yant) pnr [Ing] 


va-lid png [Ing] 1 : may batayan : 
balido, vaudo 2 : nagbubunga ng ni- 
lalayong resulta; epektibo : balido, 
valido 3 : may puwersa, bigat, o bisa; 
autoratibo : baudo, vaudo 4: ilegal 
na tinatanggap : balido, vaudo 5: 
hindi pa paso o hindi pa umaabot sa 
petsa ng pagkawala ng bisa : balido, 
vaudo 6: Pil sa lohika, argumento 
na may mga kondisyong nagpapahi- 
watig ng konklusyon : baudo, valido. 


validate (val-i-deyt) pud [Ing] 1 : ga- 
wing balido; kumpinnahin 2 : gawing 
legal 3 : opisyal na aprobahan. 


v£'li'd6 pnr [Esp] : valid. 


valiente (val-yen-te) pnr [Esp] : ma- 


tapang 


valine (val-in, vey-lin) pngBioK [Ing] : 
amino acid (CH s ) n CHCH-(NH s ) 
COOH na puti, kristalina, nakukuha 
sa mga protinang mula sa halaman 
at hay op, at ginagamit sa paggawa 
ng gamot. 


valise (va-lfs,va-liz) png [/ng] 1 : ma- 
liit at nabibitbit na sisidlan ng mga 
damit at iba pang personal na gamit 
2 : maletin. 


vadl't png [Iva] : matabang yantok. 


Valium (val-yum) png [Ing] : tatak 
ng diazepam. 


Valkyrie (val-kir-i, val-kir-i) pngMit 


[A T or] : sinuman sa labintatlong ma- 
gagandang babaeng katulong ni Odin 
na naghahatid sa Valhalla at nagsisilbi 
sa mga namatay na mandirigma na 
pinili ni Odin o Tyr. 


valle (val-ye) png [Esp] : lambak. 


valley (va-li) png [Ing] : lambak. 


va*l6*gan png [Iva] : silangan. 


va-ldr, vabor png [Esp Ing] : giting Cf 

BALOR. 


valuable (val-yu-bel) pnr [Ing] 1 : 
may mataas na halaga 2 : kagalang- 
galang; kahanga-hanga 3: may silbi 
o halaga. 


valuables (val-yu-bels) pnr [Ing] : mga 
bagay na may malaking halaga, 
gaya ng hiyas at salapi. 


value (val-yu) png [Ing] : halaga; ha- 
lagahan. 


value-added tax (val-yu ad-ed tax) 
png [Ing] : tax sa itinaas ng halaga 



933 


ng produkto sa bawat yugto ng pro- 
duksiyon : VAT. 


va*lu*g£n png [Iva] : hangin mula sa 
hilaga. 


png 


valvulitis (val-vyu-lay-tis) png Med 
[Ing] : pamamaga ng mga balbula 


ng puso 


vampire (vam-payr) png [Ing] : bam- 


pira 


vampire bat (vam-payr bat) png Zoo 
[Ing] sa Gitna at Timog America, 
paniki (family Desmodontidae) , lalo 
na ang Desmodus rotundus na may 
matatalim na pangil na ginagamit 
sa pagtusok sa laman at pagsipsip sa 
dugo ng malalaking hayop : rampira\ 


an png [Ing] : sasakyang may bubong, 
karaniwang ginagamit sa paghahatid 
ng mga produkto. 


vanadium (va-na-dyum) png Kem 
[Ing] : element na metaliko, kulay 
abo, at matigas (atomic number 23, 
symbol V). 


Van Al-len Belt png [Ing] : anuman 

sa dalawang rehiyon ng may napa- 
kalakas na radyasyon na pumapalibot 
sa mundo sa taas na ilang* libong 
kilometro. 


v4n*da png Bot [San] : alinman sa 
orkidyang kabilang sa genus Vanda 
na matatagpuan sa mga rehiyong 
tropiko sa silangang hemisphere at 
may malalaking buiaklak na kulay 
puti, asul, lunti, o mapusyaw na lila. 


png 




andalism (van-da-lis-em) png 
bandalismo. 


vanguard (van-gard) png [Ing] : ta- 


liba. 


anguardia (van-gwar 
taliba. 


vanilla (va-nil-a) png [Ing] 1: a tro- 
pikal na orkidya (genus Vanilla) na 
gumagapang at may mababangong 
buiaklak b ang bunga nito 2: sub¬ 
stance na nakukuha mula sa bunga 
ng vanilla at ginagamit na pampalasa 
ng sorbetes, tsokolate, at katulad. 


v£*nish pnd [Ing] 1: a mawalang 
bigla b dahan-dahang maglaho 2: 
tumigil ang pag-iral 3: Mat maging 
zero 4: mawala. 


vanity (va-ni*ti) png [Ing] : banidad. 


vanity bag (va-ni-ti bag) png [Ing] : 
bag ng babae na may maliit na sala- 
min, make-up, at katulad. 


png 


variation 


vapor (vey-por) png [Ing] 1 : hamog 
o ibang substance na nakakalat at 
nakalutang sa hangin gaya ng usok, 
angep, ulop, at katulad 2: Pis gas na 
may temperaturang high na mababa 

sa kritikal nitong sukat 3: substance 

. * 


na ginawang vapor na ginagamit ua 
4 : kombinasyon ng vaporized sub¬ 
stance at hangin 5: malahanging mga 
particle ng gamot na nilalanghap 6: 
palagay na kakaiba, walang saysay, 
at ilusyon lamang. 


va-r^yti png [Ing variety] 1 : baiye- 

dad 2 : uri. 


Vardhamana (var-da-ma-na) png: 
sa Jainism, guro na pinaniniwalaang 
namatay noong 480 BC at bumago 
sa mga lumang doktrina upang itatag 
ang Jainism sa kasalukuyan nitong 
anyo : Vardhamana Mahavjra. 


Vardhamana Mahavira (var-da-ma- 


na ma-ha-vi-ra) png : Vardhamana. 


variable (var-i-a-bel, var-ya-ble) png 
[IngEsp] 1: anumang maaaring mag- 
bago; gaya ng katangian, salik. at 
katulad 2: Mat a kantidad o fun- 


siyon na maaaring magkaroon ng 
hatag na halaga o set ng mga halaga 
b symbol na kumakatawan dito 3: 
Pil sa lohika, sagisag para sa hindi 
tiyak na kasama sa isang uri ng 
bagay o pangun gusap 4: Asn bituin 
na variable 5: hangin na nagbabago 
ng direksiyon. 


variable (vaiM-a-bel, var-ya-ble) pnr 
[Ing Esp] 1: maaaring magbago o 
magpalit 2 : may kakayahang bagu- 
hin o mapalitan 3: pabago-bago 4: 
may iba’t ibang uri 5: Pis naiiha sa 
pangkaraniwang uri 6: Asn sa bituin, 
nagbabago ang liwanag 7: sa hangin , 
may tendensiyang magbago ang di¬ 
reksiyon 8: Mat may katangian ng 
isang variable. 


variance (var-yans) png [Ing] 1: 
pagkakaiba ng opinyon; di-pagkaka* 
unawaan; kawalan ng armonya 2: 
Bat pagkakaiba ng mga salaysay o 
dokumento 3: Mat sa estadistika, 


kantidad na katumbas ng square ng 
standard deviation 4: opisyal na 
permiso o pahintulot na gawin ang 
isang bagay na ipinagbabawal ng re- 
gulasyon 5: di-pagkakiunawaan; away. 


variate (var-i-it) png [Ing] 1 : Mat sa 
estadistika, kantidad na nagbabago 
at ang halaga ay batay sa dalasang 
distribusyon 2 : kantidad nil may mi- 
merikong halaga para sa bawat 
kasapi ng isang pangkat. 


variation (var-i-ey-syon) png [Ing] 1 : 
ang akto o proseso ng paghabago 


• ■ i 


i. 


- rii 


.i 

i'!. 




- - 1 * - : h -i; 

! .. ■: ■' ■ -II — 

. ;. • ,ii. * 



























































































































































































IIS® 













1.1 *• 


.!(' jl 
i 


1 : i it 


. • ! 


r;'i 


I, I !.M 




•>*.* 


varices 


ng kondisyon, antas, o katangian 2 : 
halaga, bilis, lawak, o antas ng pagba- 
bago 3: vary ant 2 4: Mils pagbabago 
ng melodiya o tema na may pagba¬ 
bago sa armonya, ritmo, at melodiya 
o tema lalo na sa isang serye ng 
gayong anyo 5: Say sa ballet, sayaw 
na pang-isahan gaya ng bumubuo sa 
isang bahagi ng pas de deux. 


varices (var-i-siz) png [/ng] : pang- 
maramihang anvo ng varix. 


varicose (var-i-kows) pnr [Ing] 1 : di- 
pangkaraniwang pamamaga at pag- 
laki, hal varicose veins 2: tumutukoy 
sa o naapektuhan ng varices na ka- 
raniwang umaapekto sa pang-ibabaw 
na bahagi ng bind. 


va r i C OSi S (var • i * ko • si s) png Med [ Ing] 
1: pagkabuo ng mga varix 2: vari¬ 
cosity. 


varicosity (var-i-kos-i-ti) png Med 
[Ing] 1 : pagiging varicose : varicosis 

2\ varix. 


varicotomy (var-i -kot-o-mi) png Med 
[Ing] : operasyon upang gamutin 
ang mga varicose v£in. 


variety (va-ray-i-ti) png [/ng] : bar- 
yedad. 


variety show (va-ray-ti show) png 
Tro [Ing] : palabas na nang-aaliw, 


^ jl — 

maraming bahagi, at binubuo ng 
magkakahiwalay na pagtatanghal 
gaya sa pagkanta, pagsayaw, munting 
dula, o katulad. 


va-rroda png Med [Ing] : smallpox. 


variometer (vari-om-i-ter) png [Ing] 

1: Ele instrumentong ginagamit sa 
pagbago ng inductance ng isang 
sirkitong elektrikal 2 : instrumentong 
nagpapahiwatig ng bilis ng pagba¬ 
bago sa altitud ng isang sasakyang 
panghimpapawid. 


v£ri’6rum pnr [Ing Lat] 1 : naglala- 
man ng iba’t ibang bersiyon ng isang 
teksto mula sa iba’t ibang editor 2 : 
naglalaman ng sarisaring komentaryo 
at punang buhat sa mga kritiko at 
dalubhasa. 


various (var-i-os) pnr [Ing] 1 : iba’t 
ibang uri, gaya ng dalawa o higit 
pang bagay na magkakaiba 2: nag- 
papamalas ng varyedad 3: nagpapa- 
malas o nagtataglay ng iba’t ibang 
katangian o aspekto 4: may sarisaring 
kulay 5 : iba sa isa’t isa 6 : varyant 7 : 
marami 8 : hiwalay gaya sa pangkat, 
uri, at katulad. 



varix png [Ing] 1 : Med permanente 
at abnormal na paglaki at paghaba 
ng ugat, karaniwang makirot : varj- 


«*i». 


..-uM'-nr 


934 


varicose vein 2 : marl 
iw ng kabibe Cf VARi' 


V6r*na png [Saw] : alinman sa apat 

na pangunahing uring panlipunan 
ng mga Hindu at bumubuo sa batayan 
ng sistemang caste sa India. 


varnish png [Ing] : barnis. 


varsity (varsi-ti) png [Ing] 1 : pa¬ 
ngunahing koponan sa isports at 
kumakatawan sa paaralan, kolehiyo, 
unibersidad, o katulad 2: Kol uniber- 
sidad. 


fe-ru-na png Mil [ San] : saHinduismo 
isa sa mga diyos sa Rig-veda, na dating 
panginoon ng sanlibutan at tagapa- 
ngalaga ng batas kosmiko, at pang 
lumaon ay kinilalang diyos ng tubigan. 


vary (var-i) pnd [big] 1 : magbago ang 
anyo, itsura, katangian, at katulad 
2: gawing kaiba ang isang bagay 3: 
gawing iba sa nakasanayan 4: Mus 
baguhin ang melodiya o tema sa paV 
mamagitan ng pagbabago o pagpa- 
paganda nang hincii binabago ang 
identidad nito 5: maging iba; humi- 
walay sa iba 6: Mat magbago 7: Bio 
magpainalas ng pag-iiba-iba. 


varyant png [Ing variant] 1 : ibang 
baybay, bigkas, o anyo ng iisang 
salita, hal pyano = varyant ng piyano 
2: anumang naiiba 3: ibang bersiyon 
o pagbasa sa isang bahagi ng isang 
pagsasalin. 


varyant pnr [Ing variant] 1 : may 
tendensiyang magbago; nagpapa- 
malas ng iba’t ibang anyo 2 : hindi 
sumasang-ayon o salungat sa karani¬ 
wang uri 3: hindi tinatanggap ng 
lahat. 


vas deferens (vas def-i-renz) png 
Ana [Ing] : deferent duct na naglili- 
pat ng semilya mula sa epidymus 


tungo sa uten. 


vase (veys) png [Ing] : sisidlan na 
yari sa kristal, porselana, luad, o metal, 
karaniwang mahigit ang taas kaysa 
lapad, at ginagamit na lalagyan ng 
mga bulaklak. 


asectomy (va-sek-to-mf) png [Ing] 
pagtanggal ng bahagi ng vas deferer 
sa pamamagitan ng operasyon upan 
pigilin ang paglabas ng semilya. 


va*sin*y£n png[Iva] : sinaunangtim- 
bangan ng gin to. 


vas-sal png [Ing] : basalyo. 


va*ta png [Iva] : sabi. 


va’tingdaw png Bot [Iva] : punong- 
kahoy na payat ngunit makunat ang 
katawan. 


va-t6 png [Iva] i varyant ng bat6. 


veggie 


va-tu png Ana [Iva] : rinyon. 

vaudeville (vod-vil) png Tro [Ing] : 
bodabil. 


vault (volt) png [Ing] 1 : Ark boveda 
2: silid sa ilalim ng lupa 3: kaha de 


yero 


Very a png Zoo [Iba] : buwaya. 


VCR, daglat (vi'shar) [Ing] : video 
cassette recorder. 


VD, daglat (vi-di) png [ Ing] : venereal 
disease. 


veal (vil) png [Ing] : karne ng guya. 


vector (vek-tor) png [Ing] 1 : Mat Pis 
kantidad na may direksiyon at mag- 
nitud, at ginagamit sa pagtaya ng 


posisyon ng isang pun to sa espasyo 
kaugnay ng isa pang pun to 2 : orga- 
nismong parasitiko na nagdadala ng 
sakit mulang isang hayop o halaman 
tungo sa iba 3: ruta na dinaraanan 
ng sasakyang panghimpapawid. 


Ve*da png Lit [San] : sinaunang ak- 
dang pampanitikan ng mga Hindu, 
binubuo ng apat na koleksiyong 
Rig-veda, Sama-veda, Yajur-veda, at 
Atharva-veda. 


vedic (ve-dik) png, pnr [San] 1 : ka¬ 
ugnay o kapanahon ng Veda o mga 
Veda 2: hinggil sa panahon ng pa~ 
nanakop ng mga Aryan sa India mula 
sa Persiya 3: sinaunang anyo ng 
Sanskrit na ginamit sa mga Veda. 


veep (vip) png Kol [Ing] : vice- 
president. 


Ve-ga png Asn [Ing] : panlima sa 
hanay ng mga pinakamaningning na 
tala sa kalangitan at pinakamaning¬ 
ning sa konstelasyong Lyra. 


vegetable (vedz-ta-bol) png [Ing] 1 : 
gulay 2: Kol a tao na walang normal 
na kakayahang intelektuwal sanhi 
ng pinsala sa utak b tao na malamya 
at walang sigla. 


egetarian (vedy-i-tar-i-an) png [Ing] : 
tao na hindi kumakain ng karne, 
isda, manok, o anumang hayop at 
kumakain lamang ng gulay, prutas, 
butil, nuwes, at katulad dahil sa pi- 
naniniwalaang prinsipyong moral o 
teoryang pangnutrisyon : behetar- 


YANO. 


vegetarianism (vedg-i-tar-a-niz-em) 
png [Ing] \ paniniwala at ugali ng 
isang vegetarian. 


vegetation (vedy-i-tey-syon) png \Ir 
lahat ng halaman sa isang pook. 


veggie (vedz-yi) png, pnr Kol [Ing] : 


vegetarian. 


8J 


m 


' [ iM : = 

• "lli;!*"* 


sir- 


iliiiii! 


■I 'J ! C I r 

in lii-id r 


j ! li 1 ? 1'1 ’!I <! :i rf m:.,' ' u*'-” 

I ] j I ij« | j'!!|:ii! 'j | i;!:il i r. j !U.Ml!!i!ji j >• i 

:i fiii! i':Wi Siilli I?I* 






• * 


& 






































































vehicle 


935 


Venus de Milo 


vehicle (vf-hi-kel) png [Ing] 1 : sasak- 
yan 2 : behikulo. 

veil (veyl) png [ Ing] : belo. 

vein (veyn) png [Ing] 1: Ana isa sa 
mga sistema ng mga ugat na dina- 
daluyan ng dugo mula sa iba’t ibang 
bahagi ng katawan tungo sa puso 2 : 
Bot tissue na bumubuo sa pangima¬ 
id ng balangkas ng dahon 3 : anu- 
mang lawas ng ore, uling at katulad 
na naiiba o nahihiwalay sa iba 4 : 
Jawas ng batong igneous, naipong 
mineral, o katulad na nasa bitak o 
guwang sa bato. 

vellum (vMum) png [Ing] Is Bio par- 
tisyong mahimaymay na tila beio o 
kortina 2: Ana ngalangala 3: mani- 
pis na ulap na nakabalot o tinatagu- 
san ng mga ulap na cumuliform. 

velocipede (ve-los-i-pid) png [Ing] 

1: sasakyang karaniwang may dalawa 
o tat long gulong na pinatatakbo ng 
taong nakasakay dito 2 : sinaunang 
uri ng bisikleta o traysikel 3: sasakyang 
magaan, pinepedal, pinatatakbo sa 
riles, at para sa isang tao lamang. 

veloci raptor (ve-16-si-rap -tor) png 
Zoo [Ing] : dinosauro (genus Veloci- 
raptor) na may dalawang paa na ma- 
laki at pakurba ang kuko, karaniwang 
rnaliit ang pangangatawan, at nabuhay 
sa panahong Cretaceous. 

velocity (ve-los-i-ti) png [Ing] : velo- 
sidacl. 


velodrome (vMo-drowm) png [Ing] : 
espesyal na pook o gusali na may 
landas na sadyang para sa pagbibd * 
sikleta. 

ve*Io*si # dad png [Esp velocidad] 1 : 
sukat ng tulin ng galaw ng isang bagay 
tungo sa isang hatag na direksiyon : 
belosidAd, velocity 2: tulin sa isang 
hatag na direksiyon : belosidAd, ve¬ 
locity. 


velvet (vebvift) png [Ing] t : telang 
yari sa seda, nylon,-rayon, at iba pa 
na pawang masinsin ang pagkakahabi 
at may makapal na rabaw 2 : maba- 
lahibong balat ng usa. 

vena cava (vi-na key-va) png Ana 
[Ing] : isa sa dalawang ugat na nag- 
dadala ng dugo sa puso. 

vend pud. [Ing] : magtinda. 

vendee (ven-di) png Bat [Ing] i tao 
na bumibili, lalo na ng propyedad. 

vendetta (ven-dft-a) png [Ing] 1 : 
mad u gong away an at karaniwang 
sanhi ng paghihiganti nang may pag- 
patay 2 : rnatagal at mapait na awayan. 


vending machine (ven-ding-ma-shin) 
png [Ing] ; makina na hinuhulugan 
ng barya upang maglabas ng anu- 
mang bagay na nais bilhin gaya ng 
kendi at inumin : vendo, vendor-. 

ven-do png Kot [Ing] : vending ma¬ 
chine. 

ven*dor png [Ing] 1: Bat tao na nagti- 
tinda. lalo na ng propyedad 2 : ven¬ 
ding machine. 

4 

veneer (vi-nir) png [Ing] 1: a napa- 
kanipis na suson ng kahoy o katulad 
na materyales na ipinapaimbabaw 
sa higit na magaspang na kahoy b 
manipis na suson ng kahoy na pinag- 
dikit-dikit upang bumuo ng playwud 
2: a kasiya-siyang itsura o anyo b 
mapanlinlang na panlabas na anyo 
ng isang magandang katangian. 

ve # ne'ra*ble pnr [ Esp] 1: itinuturing 
na kagalang-galang dahil sa katan- 
daan, dakilang katangian, mataas na 
posisyon, at katulad 2: sa Katoliko 
Romano, titulo ng isang namatay na 
itinuturing na banal ngunit hindi 
santo. 

venereal (vi-nfr-i-al) pnr [Ing] 1 : mula 
sa, may kaugnayan sa, o nalilipat sa 
pamamagitan ng pagtatalik, gaya sa 
impeksiyon, sakit, at katulad 2 : hing- 
gil sa naturang mga sakit 3: mayroong 
venereal disease 4: may kaugnayan 
sa sexual na pagnanasa o pagtatalik 
5: nakapagpapatindi ng sexual na 
pagnanasa. 

venereal disease (vi-mr-i-al di-sis) 
png [Ing] : sexually transmitted di¬ 
sease : VD. 

Venetian blind (ve-nf-shan blaynds) 
png [Ing] : blinds. 

vengeance (ven-dyans) png [Ing] : 
paghihiganti. 

venial (vm-yal) pnr [Ing] 1: maaaring 
patawarin, gaya sa kasalanan 2 : hindi 
gaanong malala o malubha. 

venison (ven-i-son, ven-f-zon) png 
[Ing] : kinakaing karne ng usa o ka¬ 
tulad na hay op. 

Venn diagram (ven da-ya-gram) png 
Mat [/ng] : dayagram na karaniwang 
binubuo ng magkasalikop na bilog 
at ginagamit upang kumatawan sa 
mga set at ipakita ang ugnayan ng 
mga ito. 

ve-nom png [ Ing] : kamandag 5 . 

vent png [Ing] 1: butas o lagusan sa 
dingding na nagsisilbing daluyan ng 
hangin, usok, at katulad 2: Heo aper- 
tura na nilalabasan ng mga bulkani- 
kong bagay 3: Mus sa instrumentong 


pangmusika, butas na pinaglalapa- 
tan ng mga daliri 4: rnaliit na butas 
5: Zoo puwet ng mga hayop, gaya ng 
ibon, reptil, at katulad. 

ven*til png Mus [Ing] 1 : balbula sa 
hinihipang instrumen tong pangmu¬ 
sika 2 : saraduhang nakokontrol para 
sa pagpasok ng hangin sa organo. 

ventilation (ven-ti-ley-syon) png [Ing ]: 
bentilasyon. 

vervtrai pnr [Ing] 1 : Ana hinggil sa 
tiyan o abdomen 2 : nasa bahaging 
tiyan ng katawan 3: Bot hinggil sa 
pang-ibaba o pang-ilalim na rabaw 
sa talulot, dahon, at katulad. 


ven*tral fin png [Ing] : pelvic fin. 

ventre a terre (ven-tre a ter) pnb 
[Ing Ere] : pinakamabilis. 


ventricle (ven-tri-kel) pnr Ana [Ing] 
1: anumang hungkag na bahagi sa 
organ ng katawan ng hayop 2 : 
hungkag na bahagi ng organ gaya sa 
utak o puso. 

ventriloquism (ven-triho-kwiz-em) 
png [Ing] : sining ng pagsasalita nang 
halos hindi gumagalaw ang labi at 
tila hindi nagmumula sa nagsasalita 
ang tinig kundi sa iba gaya ng papet. 

at manyika : bentrolokjsmo. 


ventriloquist (ven-trtl-o-kwfzt) png 
[Ing] : tao na may kasanayan sa 
ventriloquism : bentrolokjsta. 

venture (veii«tyur) png [Ing] 1: ga- 
wain o panukalang walang katiyakan 
ang kalalabasan, karaniwang mapa- 
nganib o alanganin 2 : pamumuhu- 
nang pangnegosyo. 


venue (ven-yu, ven-u) png [Ing] 1: 
Bat a pook na pinangyarihan ng 
krimen o sanhi ng pagkilos b bansa 
o pook na pinagtitipunan ng sang- 
guniang hurado at pinaglilitisan ng 
kaso 2 : tagpuan ng isang pangyayari 
o aksiyon. 

v* 

Ve n u s (vi • n us, ve • n u s) png [ Ing Esp] 
1: Mit sinaunang diyosa ng hardin 
at bukal, iniuugnay ng mga Romano 
kay Aphrodite na diyosa ng pag-ibig 
at kagandahan 2: Asn ikalawang 
planeta na pinakamalapit sa araw sa 
sistemang solar, umiikot sa pagitan 
ng Mercury at Earth, at itinuturing 
na pinakamaningning na planeta. 

Ve*nus de MHo png Sin [Esp] : klasi- 
kong imahen ni Aphrodite s na tinata- 
yang ginawa noong 100 RC, itinutu¬ 
ring na pinakatanyag na sinaunang 
eskultura, natagpuan sa Griyegong 
isla ng Melos noong 1820, at nasa 
museong Louvre sa Paris, France 
ngayon. 














































































































veranda 


936 


vessel 


ve*rarvda png [Esp Ing] : bukas na 
balkon, karaniwang may bubong, at 
matatagpuan sa gilid ng bahay o gu- 
sali. ' ' 

verb pnd [Ing] : pandiwa. 

verbal, verbal png [IngEsp] : salita 
gaya ng pangngalan o pang-uri na 
mula sa isang pandiwa. 

verbal, verbal pnr [Ing Esp] 1: 

hinggil sa mga salita 2: binubuo ng 
o may anyo ng salita 3: pasalita, hindi 
pasulat 4; Gra may katangian o 
kaugnayan sa pandiwa 5 : hinggil sa 
mga salita lamang sa halip na idea, 
katunayan, o realidad 6: verbatim. 

verbatim (ver-beytim) pnr [Ing] 1: 
sa eksaktong salita; salita na tinum- 
basan ng isa pang salita : verbal 5 2 : 
may kasanayan sa pagtatala ng talum- 
pati, pangyayari, at katulad sa natu- 
rang paraan. 

verbena (ver-bi-na) png Bot [Ing] : 
halaman (genus Verbena ) na kumpol- 
kumpol at mabango ang bulaklak. 

verb6 # ten pnr [Ger] : ipinagbabawal, 
laic na ng autoridad. L 

v6r*bum sap png [Eat verbiim sapiente 
sat est] : sapat na ang iisang salita sa 
taong marunong; nagpapahiwatig 
na hindi na kailangan ng higit na 
malinaw na pagpapahayag. 

verdict (ver-dikt) png [Ing] 1: Bat 
sagot ng sangguniang hurado na i bi- 
nil)! gay sa korte kaugnay ng usaping 
kailangang pagpasiyahan 2: hatol; 
desisyon. 

verdigris (verd-ah-grfs) png [ Ing] 1: 
a Kem lunti at kristalinang substance 
na vari sa tan so at nabubuo sa p ama¬ 
in agi tan ng aksiyon ng acetic acid b 
gamot o pigment na mula sa subs¬ 
tance na ito : kardenilyo 2 : lunting 
kalawang sa tanso. 

verge (verdz) png [/ng] 1: gilid o 
hanggahan 2: sukdulang hanggahan 
na susundan ng aksiyon 3: damuhan 
sa gilid ng daan 4; Ark tisa o baldosa 
na nakaumbok sa itaas na bahagi ng 
dingding na malapit sa bubungan 
5: setro o baton na hawak ng dekano, 
obispo, at iba pa. 

veridical (ve-nd-i-kal) pnr 1: matapat 
2: Sik tugma sa realidad 3: hindi 
ilusyon; to too; aktuwal. 

verification (ver-i-fe-key-shon) png 
[Ing] : beripikasyon. 

verify (ve-ri-fay) pnd [Ing] : beripi- 
kahin. 

verisimilitude (ver-i-si-mil-i-tyud) 
png [/ng] 1: paglitaw ng katotoha- 


nan o bahid ng katotohanan; proba- 
bilidad 2 : anumang may bahid ng 
katotohanan. 

vermicelli (ver-mi-sel-i) png [Ingltd] : 
uri ng pasta na mahaba, manipis, at 
solido na kahawig ng ispagheti 
ngunit higit na manipis. 

vermicide (ver-mi-sayd) png [Ing] : 
substance na pumapatay ng bulate. 

v6r*min png [Ing] 1 : mammal o ibon 
na pumipinsala sa hayop, pananim, 
at iba pa gaya ng maya at daga 2 : 
parasitikong bulate o kulisap 3: na- 
kayayamot na tao. 

vernacular (ver-nak-yu-lar) png, pnr 
[Ing] : bernakular. 

veronica (ve-ron-i-ka) png [Ing] 1: 
halamang kabilang sa genus Veronica , 
hal speedwell 2: a tela na ipinalalagay 
na may hulagway ng mukha ni Hesu- 
kristo b anumang katulad na larawan 
ng mukha ni Hesukristo 3: paggalaw 
ng kapa ng matador papalayo sa su- 
musugod na toro. 

Veronica (ve-ro-ni-ka) png [Esp] : sa 
Bibliya, babaeng taga-Herusalem 
na naghandog ng birang upang ipunas 
sa dugo at pawis ni Hesukristo nang 
patungo ito sa kalbaryo. 

versatile (versa-til, ver-sa-tayl )-pnr 
[Ing] 1: madaling umangkop o lu- 
mipat mulang isang paksa o gawain 
2 : sa kagamitan, may iba’t ibang 
gamit. 

verse (vers) png Lit [Ing] 1 : taludtod 
2: bersikulo 3: Mus bahagi ng awit 
na kinakanta pagkatapos ng intro- 
duksiyon at nauuna sa koro. 

version (ver-zhon, ver-shon) png [Ing]: 
bersiyon. 

vers libre (ver lf-bri) png Lit [Fre] : 

malayang taludturan. 

v6r*so png 1 : [Ing ltd] sa pag-iim- 
prenta, pahina na nasa kaliwang panig 
ng aklat o manuskrito Cf recto 2: 
[Esp] taludtod. 

verst png [IngRus versta] : sukat ng 
distansiya o haba na katumbas ng 
3500 talampakan o 1.067 km : verste, 

WERSTE. 

versus pnt [Ing Lat] 1 : laban sa; 
nagsasaad ng paglaban o pagsalu- 
ngat 2 : nagsasaad ng hambingan ng 
dalawang panig, lalo kung sino o 
ano ang pipiliin. 

v6r*te*br3 png Ana [Ing] : alinman 
sa buto o biyas na bumubuo sa gu- 
lugod. 

vertebrae (ver-te-brey) png [Ing] : 
gulugod 1 . 


vertebral column (ver*te*bal ko*lum) 
png Ana [Ing] : gulugod 1 . 

Verte"br6*ta png [Ing] : subphylum 
na binubuo ng mga hayop na chor¬ 
data at may utak na nakapaloob sa 
bungo at may biyas-biyas na gulugod, 
hal mammal, ibon, rep til, amphibian, 
at isda. 

vertebrate (ver*te*breyt) png [Ing] : 

hayop na may gulugod. 

vertex png [Ing] 1 : taluktok 2: Ana 
Zoo tuktok ng ulo 3: Mat a puntong 
pinakamalayo sa base b ang bawat 
sulok ng anggulo ng polygon, poly¬ 
hedron, at iba pa c pagsasalikop ng 
dalawang linya upang bumuo ng 
anggulo. 

vertical (ver-ti-kal) pnr [Ing] 1: pa- 
tayo; patindig 2 : hinggil sa o matatag¬ 
puan sa taluktok 3: hinggil sa tuktok 
ng ulo. 

vertical angle (ver-ti-kal ang-el) 
png Mat [Ing] : sa heometriya, isa sa 
magkabila at magkapantay na ang¬ 
gulo na likha ng dalawang linyang 
magkasalikop. 

* w • * . 

verticil (ver-ti-sO) png Bot Zoo [Ing] : 
set ng mga bahaging nakaayos nang 
pabilog sa isang axis. 

v6r*ti m g6 png Med [Ing] : kondisyong 
may kasamang pagkahilo o pagka- 
lula. 

verve (verv) png [Ing] : sigasig o 
sigla, lalo na sa mga akdang pampa- 
nitikan o pansining. 

very (ver-i) pnr [Ing] 1 : tiyak; parti- 
kular 2: lubos; ganap 3: lamang 4: 
aktuwal; tun ay 6 : lehitimo 7: nagbi- 
bigay diin sa identidad, kahalagahan, 
o sukdulang antas. 

very (ver-i) pnb [Ing] 1 : sa napakataas 
na antas 2 : hanggang sukdulan. 

v6s*per png [Ing] 1 : karaniwang nasa 
malaking titik, ang panggabing bituin, 
hal Venus Vesper 2: kampanang 
pinatutunog sa takipsilim 3: a pang- 
anim sa pi tong kanonikong oras ng 
pagdarasal b serbisyo o misa sa 
takipsilim c evensong. 

vessel (ves-el) png [Ing] 1 : sisidlan 
ng likido, gaya ng kasko, mangkok, 
botelya, o tasa 2 : sasakyang pantubig, 
hal barko, bapor 3: a Ana tubo o 
duct gaya ng mga ugat na dinadalu- 
yan ng dugo o ibang likido b Bot 
bahagi ng halaman ng naglalaman 
ng katas 4: tao na itinuturing na taga- 
tanggap ng isang bagay o kali dad, 
karaniwang hindi materyal. 



vest 


937 


Victorian 


vest png [ Ing ] 1 : panloob at pang- 
itaas na kasuotang panlalaki, masikip, 
walang manggas, at may mga botones 
sa harapan 2 : katulad na kasuotan 
ng mga babae 3: kamiseta 4: kor- 
minyo ng mga babae. 

V6s*ta png [Ing Ita] t : Mit diyosa ng 
apuyan at sambahayan ng mga Ro¬ 
mano Cf Hestia 2: Asn isa sa apat na 
pinakamaningning at ikatlo sa mga 
pinakamalaking asteroid. 

vestibule (ves*ti-byul) png [Ing] 1 : 

Ark pasilyo, bulwagan, o antekamara 
kasunod ng panlabas na pintuan ng 
bahay o gusali 2 : maliit na pasukan 
ng bagon ng tren 3: Ana anumang 
hungkag na bahagi na pasukan 
tungo sa isang panloob na espasyo 
o cavity. 

v£st'ment png [Ing] 1 : kasuotan, 
karaniwang panlabas 2 : opisyal na 
kasuotan ng mga klerigo o iba pang 
taong naglilingkod sa simbahan 3: 
opisyal o panseremonyang kasuotan. 

vet png [Ing] 1 : pinaikling veteri¬ 
narian 2: pinaikling veteran. 

v6-te-r£n png [Ing] : beterano. 

veterinarian (vet-ir-i-nar-i-an) png 
[Ing\ : beterinaryo. 

veterinary (vet-ir-i-nar-i) png [Ing] : 
beterinarya. 

veto (vf-to) png [Ing] : kapangyarihan 
o karapatan ng isang sangay ng pa- 
mahalaan na ipagpaliban o pawalang 
bisa ang pasiya o pagpapatupad ng 
ibang sangay, gaya sa pagtanggi ng 
pangulo o ibang tagapagpaganap sa 
panukalang-batas na pinagtibay ng 
kongreso. 

VHS.akronim (vi*ets*es): Video Home 
System. 

via (vay*a, vi-a) pnt [ Ing Lai] : sa pa- 
mam agi tan ng. 

viable (vay*a-bel ) pnr [Ing] 1: may 
kakayahan 2 : maaaring tumubo o 
sumibol 3: umunlad nang normal 
sa isang kondisyon ng kaligiran 4: 
Med sa fetus na nasa yugto ng pagi- 
ging sanggol, maaari nang mabuhay 
sa labas ng sinapupunan 5: maaaring 
maging mabisa o mainam. 

viaduct (vay-a-dakt) png [Ing] 1 : 
mahaba at tila tulay na estruktura, 
gaya ng serye ng mga arko na gina- 
gamit sa pagtatayo ng daan o riles sa 
ibayo ng lambak o katulad 2 : gayong 
daan o riles. 

vial (vayal) png [Ing] : maliit at silin- 
drikong bote, karaniwang ginagamit 
na lalagyan ng likidong gamot. 



viand (vay-and) png [Ing] 1 : piraso 
ng pagkain 2 : ulam. 

viaticum (vay-at-i-kum) png [Ing] 1: 
sa Katoliko Romano, komunvon na 
ibinibigay sa tao na maiapit nang 
mamatay 2 : salapi o mga kailangan 
para sa isang paglalakbay. 

vibes (vaybz) png Kol [Ing] : pinaik¬ 
ling vibration, nangangahulugang 
pagkakasundo sa ugali, hilig, at iba 
pa. 

vibrant (vaybrant) pnr [Ing] 1 : ma- 
bilis na gumagalaw nang paulit-ulit. 
2: mataginting 3: buhav na buhay; 
masigla 4: sa kulay, matingkad at 
kapuna-puna. 

vibrate (vay-breyt) pnd [Ing] 1 : 
gumalaw nang tuloy-tuloy at paulit- 
ulit 2: manginig; mangatal 3: unia- 
lingawngaw; tumaginting. 

vibration (vay-brey*syon) png Pis 
[Ing] : galaw na paulit-ulit; mabilis 
na pag-urong-sulong. 

vi*br4*to png Mus [Ing] : mabilis na 
varyasyon ng tono sa pagkanta o pag- 
tugtog ng instrumentong hinihipan 
o may bagting at nagiging sanhi ng 
panginginig. 

vibrator (vay-brey-tor) png [Ing] 1 : 
instrumentong lumilikha ng vibration, 
karaniwang de-koryente at ginagamit 
sa pagmamasahe o sexual na layunin 
2 : anumang lumilikha ng vibration. 

vicar (vay-kar) png [Ing] 1 : a tao na 
tumatayong pari ng isang parokya 
bilang kahalili ng rector o kinatawan 
ng isang pamayanang panrelihiyon 
b klerigo na gumaganap sa mga 
tungkulin ng iba 2: sa Katoliko Ro¬ 
mano, eklesyastiko na kumakatawan 
sa Papa o obispo 3: a sa Episcopa¬ 
lian, Protestante, at katulad, klerigo 
na ang tangi o pangunahing tungku- 
lin ay mamahala sa isang kapilya na 
umaasa sa simbahan ng isang parokya 
b katulong ng obispo na namama- 
hala sa isang simbahan o misyon 4: 
tao na autorisadong gumanap sa mga 
tungkulin ng iba; diputado. 

vicarious (vay-kar-inis) png [ Ing] 1 : 
pagganap o pagtanggap bilang kaha¬ 
lili ng iba 2 : tumatayo o gumaganap 
bilang kahalili ng ibang tao o bagay 
3 : naranasan ang karanasan ng ibang 
tao sa pamamagitan ng imahinasyon 
lamang. 

vice (vays) png [Ing] 1 : bisyo 2: bise. 

vice (vays) pnt [Ing] : sa halip na; ka¬ 
halili ng. 

vicennial (vay-sen-i-yal) pnr [Ing] 1: 

tumatagal nang dalawampung taon 


2 : umiiral o nangyayari tuwing da- 
1 awamp u n g tao n. 

vice-president (vays-prez-i-dent) png 
[Ing] : bise presidente. 

Vice Real Patrono (vise real pa-tro- 

no) png [Esp] : noong panahon ng 
Espanyol, titulo ng Gobernador He- 
neral sa Filipinas bilang pinakamataas 
na kinatawan ng "hari ng Espanya, na 
tinatawag na Patrono Real. 

viceroy (vays-roy) png [Ing] : tao na 
itinalagang mamuno sa isang bansa, 
probinsiya, o kolonya bilang kina¬ 
tawan ng isang soberano. 

vice versa (vay-sa ver-sa, vays ver-sa) 
pnb [Ing Lai] : nagsasaad ng pagba- 
bago na maaaring magkapalitan ang 
mga termino o kondisyon. 

vicinity (vi-sm-i-ti) png [Ing] 1: rehiyon 
na maiapit sa isang pook; kalapit na 
distrito 2 : pagiging maiapit. 

vicious (vi-shos) pnr [Ing] 1: lulong 
sa bisyo; in moral 2 : marahas; matindi 
3: masarna 4; malisyoso; mapang- 
hamak 5: mali, dapat sisihin 6: suk- 
dulan ang pagiging di-kanais-nais. 

victim (vik-tim) png [Ing] : biktima. 

victor (vik*tor) png [Ing] 1: tao na 
tumalo sa kalaban; ang nagtagtmipay 
2 : ang nagwagi sa anumang paligsa- 
han 3: salitang ginagamit sa komu- 
nikasyon bilang kinatawan ng titik V 

victoria (vik-tor-ya) png [Esp Ing] 1: 
tagumpay var biktoiya 2 : kawahe 
na mababa, magaan, may apat na 
gulong, may upuang para sa clala- 
wang pasahero, at may maliit at na- 
kaangat na upuan sa harap para sa 
kutsero 3: Bot water lily ( Victoria 
amazonica rezia) na matatagpuan sa 
Timog America na may dahong kara¬ 
niwang higit sa 6 pulgada o 15.24 sm 
ang cliyametro at bulaklak na kulay 
puti hanggang rosas. 

Victorian (vik-tor-i-an) pnr [Ing] 1: 
hinggil kay Reyna Victoria ng Bri- 
tanya o sa panahon ng panunungku- 
lan niya (1837-1901) 2: kaugnay ng 
mga pananaw na itinuturing na ka- 
tangian ng nasabing panahon, halim- 
bawa ang pagiging maingat at mahig- 
pit. na pagtupad sa kumbensiyong 
moral 3: lainggil sa arkitektura, de- 
korasyon, at kagamitan ng mga Ingles 
noong 1840-1900, na nagpapamalas 
ng mabilis na pagbabago sa estilo 
bunga ng pampilosopiya at estetikong 
konsiderasyon, inobasyon sa tekno- 
lohiya, o pagbabago sa estilo ng pa- 
nanamit. 
















victor 


938 


vinculum 


victor ludorum (vfk*tor lu-do-rum) 

png [Lai] : pagkalahatang kampeon 
sa palakasan. 

victory (Vik-to-ri) png [Ing] : ta- 
gumpay. 

vicuna (vay-ku-nya) png Zoo [Esp ] 1: 
mammal ( Vicugna vicugna o Lama 
vicugna) na matatagpuan sa Andes, 
Timog America, kauri ng lyama 
ngunit may pino at malasutlang ba- 
lahibo 2: tela na gawa sa balahibo 
nito 3: anumang telang kahawig 
nito. 

vide (vi-de, vay-di) pnd [Ing Lai] : 
tingnan; isangguni, karaniwang gi- 
nagamit upang ituro sa mambabasa 
ang ibang bahagi ng teksto. 

videlicet (vi-dey-li-ket, vi-del-i-sit) 

pnb [Lai] : nagsasaad ng tinutukoy, 
karaniwang ginagamit upang ipakilala 
ang mga detalye, halimbawa, at ka- 
tulad : viz. 

video (vi-di-o) png [Ing] 1: proseso 
ng pagrekord, pagpaparami, o pag- 
brodkast ng imaheng biswal sa pa- 
mamagitan ng magn^etikong teyp 2: 
biswal na elemento ng brodkast sa 
telebisyon 3: Kol video recorder 4: 
video film. 

video cassette (vi-di-o ka-set) png 
[Ing] : cassette ng videotape. 

video cassette recorder (vi-di-o 
ka-set re-kor-der) png [Ing] : aparato 
na ginagamit sa pagrerekord at pag- 
papatakbo ng video tape : VCR. 

videodisc (vi-di-6-disk) png [Ing] : 
disk na nagrerekord ng gumagalaw 
na hulagway at tunog na maaaring 
ipalabas sa telebisyon. 

video film (vi-di-o film) png [Ing] : 
pelikula na inirekord sa videotape. 

Video game (\i-di-6 geym) png [Ing] : 
elektronikong laro na may gumagalaw 
na hulagway sa iskrin ng telebisyon 
na nakokontrol ng manlalaro. 

video recorder (vi-di-o re-kor-der) 
png [Ing] : elektronikong aparato 
na ginagamit sa pagrekord at pag- 
papalabas ng video : videocassette 

RECORDER. 

video tape (vi-di-o teyp) png [Ing] : 
elektromagnetikong teyp na pinag- 
rerekordan ng mga elektronikong 
impulse na likha ng mga bahaging 
video at audio ng isang programa sa 
telebisyon. 

vidimus (vay-di-mus) png [Ing] : 
nasiyasat o pinatunayang kopya ng 
ulat o katulad. 


vie (vay) pnd [Ing] : makipagtagisan; 
maki p agp al i gsah an. 

Vietcong (vyet-kong) png 1: pinaik- 
ling Viet Nam Cong San; puwersang 

sandatahan at gerilyang pinamumu- 
nuan ng mga Komunista sa Timog 
Viet Nam noong Digmaang Viet Nam 
at itinaguyod ng Hilagang Viet Nam 
2: kasapi o sinumang nagtataguyod 
ng nasabing puwersa. 

Vietminh (vyet-min) png: pinaikling 

Viet Nam Doc Lap Dong Minh 

Hoi; makabayang Komunistang ki- 
lusan sa Viet Nam na itinatatag noong 
1941 at ipinaglaban ang kalayaan 
mula sa France. 

Viet Nam (vyet nam) png: bansa sa 
timog silangang Asia. 

vieux jeu (vyu dzu) pnr [Fre] : maka- 
luma. 

view (vyu) png [Ing] 1; lawak ng ma- 
kikita o paningin 2; paningin; bisyon • 
3: a anumang nakikita mula sa isang " 
tiyak na punto; tanawin b larawan 
nito 4: pagsiyasat sa pamamagitan 
ng mga mata 5: opinyon; kuro-kuro. 

viewership (vyu-wer-ship) png [Ing] : . 
tagapanood ng isang programa o 
tsanel sa telebisyon. 

viewfinder (vyu-faynd-er) png [Ing] : 
bahagi ng kamera na nagpapakita 
ng sakop ng lente. 

viewpoint (vyu-pownt) png [Ing] 1 : 
pook na katatanawan ng isang bagay 
2: palagay; kuro-kuro. 

vigil (vi-dyil) png [Ing] 1; lamay; 
pagbabantay 2 : panahon na sakop 
nito 3; mapayapa at di-kumikilos na 
demonstrasyon bilang pagpapakita 
ng pagtangkilik sa isang kilusan 4; 
bisperas ng araw ng kapistahan. 

vigilance (vi-dyi-lans) png [Ing] 1: 
pagiging mapagmatyag; pagiging 
maingat 2: Med insomniya. 

vigilant (vf-dyi-lant) pnr [Ing] 1: ma¬ 
pagmatyag sa panganib; maingat 2 : 
laging handa sa anumang mangya- 
yari. 

vigilante (vi-dyi-lan-te) png [Ing] : 
kasapi ng isang pangkat na nagpa- 
patupad ng batas nang walang legal 
na autorisasyon. 

vignette (vin-yet) png [IngFre] : bin- 
yeta. 

vi*gor png [Ing] 1: aktibong lakas o 
puwersa 2 : malusog na pisikal o 
mental na enerhiya o kapangyarihan 
3: kalusugan. 

VI*hud png [Iba] : bihud. 


Viking (vay-king) png [Ing] 1 : sinu- 
man sa mga piratang mula sa Scan¬ 
dinavia na sumalakay at nanalasa sa 
hilaga at kanlurang baybayin ng 
Europa mulang ikawalo hanggang 
ikasampung siglo 2; bandidong nag- 
lalakbay sa dagat; pirata. 

villa (vfl*a) png [Ing Ita Lai] : bilya. 

village (vfl-idys) png [Ing] 1 ; nayon 1 
2: mga nakatira dito, karaniwang 
itinuturing na isang pamayanan 3: 
pangkat ng mga tirahan ng hayop 
na kahawig nito. 

villain (vil-en } png [Ing] 1 : marahas 
at malisyosong tao na sangkot o lu- 
long sa kasamaan o krimen; buhong; 
salarin 2: Lit tauhang kontrabida sa 
dula, nobela, o katulad. 

villanelle (vil-a-nel) png Lit [Fre] : 
tulang liriko na may labinsiyam na 
taludtod, may dalawang tugma lamang, 
at inuulit ang ilang linya. 

villus (vfl-as) png [Ing] 1 : Ana isa sa 
maliliit, tila bulate, at mahimaymay 
na proseso sa ilang lamad, lalo na sa 
mucuous membrane ng maliit na 
bituka na nakatutulong sa pagsipsip 
ng mga sustansiya 2: Bot balahibong 
mahaba, malambot, tuwid, at buma- 
balot sa bunga, bulaklak, o ibang 
bahagi ng ilang halaman. 

vf*na pngMus [San] : instrumentong 
may bagting, matatagpuan sa India, 
at binubuo ng mahaba, hungkag, at 
may traste na may isa, dalawa, o tat- 
long bilog upang maragdagan ang 
taginting ng tunog. 

vi*na*ha*yan png [Iva]: pugad na pi- 
nangingitlugan ng manok, karani¬ 
wang yari sa basket na nilagyan ng 
kusot o tuyong damo. 

vinaigrette 

botelya o kahon na maliit, orna¬ 
mental, at ginagamit na sisidlan ng 
aromatikong suka, smelling salt, at 
katulad. 

vinaigrette (vm-e-gret) pnr [Ing] : 
sa pagkain, gaya ng asparagus o arti¬ 
choke, inihahaing may salsa na may 
suka o vinaigrette sauce. 

vinaigrette sauce (vm-e-gret sos) 
png [Ing] : salsa ng ensalada na gawa 
sa langis, suka na mula sa umasim 
na alak, at mga pampalasa. 

vinca (vin-ka) png Bot [Ing] : anumang 
halaman na kabilang sa genus Vinca, 
gaya ng Catharanthus roseus , na pi- 
nagkukunan ng alkaloyd na ginaga¬ 
mit na gamot sa kanser. 

vinculum (vxn-kyu-lum) png [Ing] 1: 
Mat sa alhebra, pahalang na linya 


(vm-e-gret) png [Ing] : 






vindaloo 


939 


virulent 



na iginuguhit sa ibabaw ng isang 
pangkat ng mga termino upang ipa- 
hiwatig na kaugnay nito ang sinu- 
sundan o sumusunod dito at upang 
ipakita na dapat silang ituring nang 
magkasama, hal a+b x c=ac +bx ngu- 
nit a+b x c = a+bc 2: Ana fraenum; 
ligament. 

vindaloo (vfn-da-lu) png [ Ing] : puta- 
heng maanghang na mula sa India, 
maraming pampalasa, at nilahukan 
ng curry. 


vindication (vfn-di-key-syon) png [Ing] 

1: pagpapawalang-sala sa akusasyon, 
pagdududa, o katulad 2 : pagbibigay 
ng katwiran; pangangatwiran 3: pag- 
tataguyod o pangangatwiran sa pa- 
mamagitan ng argumento, layunin, 
at katulad laban sa oposisyon 4: 
pag-angkin para sa sarili o sa iba 5: 
pag-aaring muli o paggigiit sa kara- 
patang mag-ari sa titulo ng propyedad 
sa pamamagitan ng legal na pama- 
maraan 6: pagganti 7: paglaya. 

vindictive (vin-dfk-tiv) pnr [Ing] 1 : 
may tendensiyang maghiganti o gu- 
rhanti 2: mapang-uyam. 

vine (vayn) pngBot [Ing] : baging. 

vinegar (vf-ni-gar) png [Ing] : suka. 

vineyard (vfn-yard) png [lng\ : plan- 
tasyon ng mga ubas, lalo na nakalaan 
sa paggawa ng alak. 

viniculture (vfn-i-kul-tyor) png [Ing] : 
agham o pag-aaral sa paggawa ng 
alak. 


vi* no png [Esp] : alak. 

vin rose (vm ru-zey) png [Fre] : rose. 

vintage (vin-tfdz) png, pnr [Ing] 1 : 
alak mula sa isang partikular na ani 
2: taunang produkto ng ani ng ubas, 
karaniwang tinutukoy ang alak na 
nagawa mula rito 3: katangi-tanging 
alak mula sa ani ng isang magandang 
taon, itinalaga at ipinagbibili bilang 
produkto ng gayong taon. 

vintage (vin-tfdz) pnr [Ing] 1: may 
mataas na kalidad, lalo na mula sa 
nakalipas na panahon, na nagtatang- 
hal ng katangian ng pinakamagan- 
dang panahon ng mga akda ng isang 
tao 2 : mula sa lumipas na panahon 
3 : kumakatawan sa mataas na kali- 
dad ng isang panahon 4: makaluma; 

sinauna. 


vinyl (vay-nayl, vfn-il, vay-nil) png 
Kent [Ing] 1: resin na nabuo sa pa¬ 
mamagitan ng polymerization ng 
mga compound na naglalaman ng 
pangkat vinyl o plastik na gawa sa 
gayong resin 2: radical na -CHCH 2 
na nakukuha sa ethylene sa pama¬ 


magitan ng pagtatanggal ng atom 
ng hydrogen 3: plastik na likha ng 
polymerization ng compound na 
nagtataglay ng pangkat vinyl, lalo na 
ang polyvinyl. 

viol (vay-ol) png Mas [Ing] : noong 
ikalabing-anim at ikalabimpitong 
siglo, instrumentong kahawig ng bi- 
yolin na may malalim na tadyang, 
pabalikong balikat, karaniwang may 
anim na bagting, at sarisari ang laki. 

viola (vi-6-la) png [Ing] 1 : Mas ins¬ 
trumentong may bagting, kahawig 
ng biyolin ngunit bahagyang malaki 
at may tonong mababa kaysa rito : 
ALTO violin 2: Bot halamang mula sa 
genus Viola na kasama ng mga pansy 
at violet, lalo na ang hybrid ng gani- 
tong genus. 

Violation (vay-o-ley-syon) png [Ing] 

1: paglabag sa batas, tuntunin, ka- 
sunduan, pangako, utos, at katulad 
2: pagsabad; pang-aabala 3: pagpa- 
sok o pagdaan nang puwersahan ng 
sinumang walang karapatan pumasok 
o dumaan 4: paglapastangan, hal sa 
santuwaryo 5: paggahasa 6: pagba- 
luktot sa kahulugan o katunayan. 

violence (vay-o-lens) png [Ing] : ka- 
rahasan. 

violet (vay-o-let) png [Ing] : lila. 

violin (vay-o-lfn) png Mas [Ing] : bi¬ 
yolin. 

violinist (vay-o-lin-fst) png Mas [Ing] : 
biyolonista. 

violoncellist (vi-o-lon-sel-ist) pngMus 
[Ing] : biyolonselista. 

violoncello (vf-o-lon-sel-ow) pngMus 
[Ing] : biyolonselo. 

violone (vf-o-16-ney) pngMus [Ing] 

1 : double bass violin 2 : organong 
de-pedal na may labing-anim na 
foot tone at may tunog na kahawig 
ng biyolonselo. 

VIP, daglat (vi-ay-pi) [Ing] : very im¬ 
portant person; napakaimportanteng 

tao. 

viper (vay-per) png Zoo [Ing] : bibora. 

virago (vi-rey-go) png [Ing] Is ba- 
baeng marahas, masungit, at bunga- 
ngera 2 : babaeng matapang at abu- 
sada. 

virgin (vfr-dyen) png [Ing] : birhen. 

virgin forest (vfr-dyin fo-rest) png 
[Ing] : likas na gubat at nasa kala- 
gayang hindi pa nagagalaw. 

virginity (vfr-dyin-i-tf) png [Ing] : 
birhinidad. 


Virgin Mary (vfr-dyin mey-ri) png 
[Ing] : Rirheng Maria. 

Vir*go png [Ing] 1 : Asn malaking 

konstelasyon na sinasabing sumasa- 
gisag sa diyosa ng ani at may ilang 
manininingning na bituin 2: Asl a 
ikaanim na tanda ng zodyak (23 
Agosto-22 Setyembre) b tao na isini- 
lang sa petsang nakapaloob sa tan- 
dang ito. 

virgule (vfr-gyul) png [Ing] 1 : maikli 
at pahilig na marka sa pagitan ng 
dalawang salita at nagpapahiwatig 
na magagamit ang alinman sa dalawa 
2 : linyang nakapahilis na naghahati, 
gaya sa petsa, fraction, at katulad, 

hal 10/10/99 : separatrix, shilling 

MARK, SLANT, SLASH, SOLIDUS. 

virile (vfr-il) pnr [Ing] : biril. 

virology (vay-ro-lo-dyf) png [Ing] : 
birolohiya. 

virtu png [Lot] 1 : a kaalaman hinggil 
sa sining o pagiging eksperto sa sining 
b mga likhang sining 2: likas na 
halagahang moral; birtud. 

virtual (vfr-twal) pnr [Ing] 1: nasa 
kapangyarihari, puwersa, o epekto 
bagaman hindi aktuwal o hayagan 
2 : hinggil sa mga pun to na pin'ag- 
tatagpuan ng mga ray kapag nilikha 
nang pabalik 3: Com walang pisikal 
na pag-iral ngunit may anyong ma- 
katotohanan Cf virtual reality. 

virtual memory (vfr-twal me-mo-rf) 
png Com [ Ing] : memorya na auto- 
matikong naililipat ang kailangang 
datos mula sa isang pangalawang 
imbakan. 

virtual reality (vfr-tu-wal re-ya-li-tf) 
png [Ing] : hulagway o kaligirang 
likha ng computer software, maaaring 
makipag-ugnayan nang realistiko 
ang gumagamit nito sa pamamagi¬ 
tan ng paggamit ng helmet na may 
iskrin at guwantes na may sensor. 

virtue (vfr-tsu) png [Ing] 1 : kabana- 
lan; kabaitan 2 ; isang tiyak na anyo 
ng kabaitan, gaya sa pasensiya 3: 
pag-alinsunod ng buhay at kilos sa 
mga prinsipyong moral at etikal 4: 
puri, lalo na ng babae 5: birtud; 
bisa 6 : katangiang kahanga-hanga 
7: kapangyarihan; mabisang puwersa. 

virtuoso (vfr-tsu-6-so) pnr [Ing] : bir- 
tuwoso. 

v(ru"l6nt pnr [Ing] A mabagsik na 
bisa gaya sa lason 2: Med lubhang 
nakahahawa; nakamamatay na sakit 
3: marahas o mapait 4: matindi ang 
pagkamali syoso at panghahamak. 













virus 


virus (vay-rus) png [.Ing ] 1 : nakaha- 
hawang agent, binubuo ng nucleic 
acid molecule at nababalot ng pro- 
tina, A<z/'anumang pangkat ng ultra- 
mikroskopiko at nakahahawang agent 
na nagpaparami lamang sa buhay 
na cell 2: virus disease 3: likidong 
mula sa cowpox 4: nakalalasong 
hayop 5: nakasasamang impluwen- 
siya sa moralidad at isipan; lason. 


Vl-sa png [Ing Esp] : endoso ng auto- 
risadong kinatawan ng isang bansa 
sa pasaporte upang mapahintulutang 
makapasok, makapaglakbay, o umalis 
sa bansa ang may hawak nito. 


vis-a-vis (vi-za-vi) png [Ing Fre] 1: 
tao na kaharap 2: kapareha o kasama 
sa isang pagtitipon 3: tao na may ka¬ 
tulad na posisyon, ranggo, o opisina 
sa ibang pangkat 4: karwahe na ha- 
rapan ang pagkakaupo ng mga pa- 
sahero. 


vis-^-vis (vi-za-vi) pnt [Ing Fre] 1: 
kaugnay ng; kompara sa 2 : kasalu- 
ngat ng; kaharap ng. 


viscera (vis-e-ra) png Ana : laman- 

loob; mga bituka. 


viscosity (vis-kos-i-ti) png ,[ Ing] 1: 
lagkit; kalagkitan 2: Pis akatangian 
ng likido na lumaban sa puwersang 
nagiging dahilan ng paglabnaw ng 
likido b sukat ng tindi ng pagkaka- 
roon ng ganitong katangian. 


viscous (vfs-kus) pnr [Ing] : malapot. 


Vfsh-nu png Mit [San] 1 ; sa Rig-Veda, 
isa sa anim na bathalang araw na 
naglalakbay sa kalangitan sa pama- 
magitan ng tatlong hakbang; sa 
umaga, hapon, at gabi 2: sa popular 
na Hinduismo, bathala na pinanini- 
walaang bumaba sa lupa mula sa 
langit sa pamamagitan ng iba’t ibang 
engkarnasyon o avatar 3: sa Hindu¬ 
ismo. ang tagapagpanatili, pangala- 
wang kasapi ng Trimurti, kasama 
nina Brahma at Shiva. 


visibility (vfs-i-bil-i-ti) png [Ing] : bi- 
sibilidad. 


visible (vfz-i-bel) pnr [Ing] : bisible. 


vision (viz-on) png f Ing] : bisyon. 


visionary (vfz-o-nar-i) png, pnr [Ing] : 
bisyonaryo. 


visit (vfz-it) png [Ing] 1 : pagdalaw 2: 
pagtigil bilang bisita 3: pagpunta sa 
isang pook upang magsagawa ng 
opisyal na pagsisiyasat o inspeksiyon. 


940 


visor (vay-zor) png [Ing] : anumang 
pananggalang sa mga mata, hal ba- 
hagi ng helmet para iligtas ang mga 
mata sa lumilipad na bagay o biglang 


visit (vf*zit) pnd [Ing] : dumalaw. 


visitation (viz-i-tey-syon) png [ Ing] 

1: bisitasyon 2: pagdalaw. 


visitor (viz-i-tor) png [Ing] : bisita. 


pagkasilaw. 


vis*ta png [Esp ] : bista. 


visual (vfzh-u-al) pnr [Ing] 1 : hinggil 

sa paningin : biswAl 2: ginagamit sa 

pagtingin o pagtanaw : biswal 3 : 

pangmata : biswal 4: nakikita; nia- 

daling makita : biswal 5: maaaring 
• • ♦ • • ^ 


lsipm o maisip : biswal. 


visual aid (vizh-u-al eyd) png [ Ing] : 
anumang materyales na inihanda 
para makita o mapanood, gaya ng 
pelikula, retrato, slide, larawan, o 
katulad na ginagamit na pantulong 


sa pagtuturo 


visual arts (vfzh-u-al arts) png Sin 
[Ing] : sining biswal. 


vital (vay-tal) pnr [Ing] 1 : hinggil sa 
buhay 2: may kahanga-hangang 
enerhiya; pagiging buhay na buhay 
3: pinagmulan o sanhi ng buhay 4: 
mahalaga sa buhay 5: mahalaga sa 
pag-iral, pagpapatuloy, o kapakanan, 
o kabutihan ng isang bagay 6 : naka- 
mamatav; mapanganib sa buhay o 
balakid sa tagumpay. 


vital statistics (vay-tal is-tat-fs-tiks) 
png [Ing] 1: estadistika hinggil sa 
buhay ng tao o sa mga salik na naka- 
aapekto dito at sa pagpapanatili ng 
populasyon gaya sa bilang ng mga 
isinilang, nag-asawa, o namatay 2: 
TTo/ang sukat ng dibdib, baywang, at 
balakang ng isang babae. 


vitamin (vay-ta-mfn) png[Ing] : bita- 


mina. 


vitellus (vi-tel-us) png [Ing] : pulang 
itlog. 


viticulture (vitmkul-tyur) png [Ing] 
1: siyentipikong pagtatanim ng ubas 
2: agham o pag-aaral hinggil sa ubas. 


vhtMrgo prig Med [Ing] ; sakit sa balat 
na nagdudulot ng makinis at makating 
batik sa iba’t ibang bahagi ng kata- 
wan sanhi ng pagkawala ng likas na 
kulay : leukoderma, piebald skin. 


'i-tri-of png [Ing] 1 : Kem sulphuric 
acid o sulphate, karaniwang may 
malakristal na anyo 2: pananalita, 
kritisismo, o pakiramdam na mapang- 


uyam o mapanuya. 

viva (vay-va) png [Ing] : pinaikling 

viva voce. 


Vi # v&! pdd [Esp ltd] \ bulalas na na- 
ngangahulugang “mahabang buhay" 
C/'IVL\buhay! 


voice 


vivarium (vay*var*yum) png [Ing] : 
artipisyal na pook na sadyang ini¬ 
handa upang ang maging katulad 
na katulad ng likas na kaligiran ng 
mga hayop Cf aquarium, terrarium. 


viva voce (vay-va vow-si) png [Ing lta\ 
1: sa unibersidad, pasalitang bahagi 
ng isang pagsusulit : viva 2 : pasali¬ 
tang oagboto : viva. 


vi-vid pnr [IngIta] 1 : matingkad, gaya 
sa kulay o liwanag 2: labis ang sigla 
3: nagtatarighal ng anyo, kasariwaan, 
o diwa ng buhay; makatotohanan 4 : 
malinaw; kitang-kita. 


vivisection (viv-i-sek-syon) png [7ng] 
1: operasyon sa isang buhay na ka- 
tawan 2: pag-opera sa mga buhay na 
hayop para sa siyentipikong pana- 
naliksik 3: marahas at detalyadong 
kritisismo. 


vi*ya-w6 png [Iva] : reed na ginaga¬ 
mit na salalayan ng bubong na kugon 
sa tradisyonal na bahay ng mga Ivatan. 


viz, daglat [Lat] : pinaikling videlicet. 


f -neck (vf-nek) png [Ing\ 1 : kuwelyo 
ng damit na may tuwid na gilid na 
nagtatagpo sa isang anggulong hugis 
V sa harapan 2: kasuotang may ga- 
yong estilo. 


vocabulary (vo«kab-yu*lar-i) png [7wg| 
bokabularyo. 


vocal (vo-kal) pnr [Ing] 1: hinggil sa 
tinig 2: inaawit o dapat awitin 3: lu- 
milikha ng tunog o may tinig 5 : ma- 
daldal; masalita 6 : ukol sa patinig. 


vocal cords (vo-kal kords) png Ana 
[Ing] : alinman sa dalawang pares 
ng mga tupi ng mucous membrane 
na nakaungos sa butas ng larynx. 


vocation (vo-key-syon) png [Ing] : 
bokasyon. 


ocational (vo-key-syo-nal) pn\ 

bokasyonal. 


vocational education (vo-key-syo-nal 
e-d)oi-key-syon) png [Ing] : pagsasa- 
nay at pag-aaral na nagbibigay ng 
praktikal na karanasan sa isang par- 
tikular na larangan, gaya ng agrikul- 
tura, industriya, ekonomiyang pan- 
tahanan, at katulad. 


vocative (vo-ka-tfv) pnr [Ing] : boka- 

tibo. 


od*ka png[Rus] : inumingalkoholiko 
na walang kulay, hindi hinahayaang 
maging tigukmg at ginawa sa pama¬ 
magitan ng distilasyon ng rye. 


vogue (vowg) png [Ing] 1 : ang moda 
o uso 2 : popularidad; katanyagan. 


voice (voys) png [Ing] : tinig. 




nr.? 




A 


■ ;.i! ( 
■ill 


.r 


/iS’LiiiC 


•I' - 


SI 





I 


i 



Wi¬ 




ld 


l 


mm 




i rs 







!! 


(i 





f J * I 


o 






U I : Hi WM I I 


I > L— l 


Sf! 


1 


l / 






t 


ft 


m iui 1 h ms 


11 


1 ■ 



• • ; • v :< ! 

I 'll' i •: 1 K‘ 






. ’,-:. C 




































































































































































































































































































voice-over 


941 


vowel 


voice-over (voys o-ver) png [Ing] : 
pagsasalaysay sa isang pelikula at ka¬ 
tulad na hindi nakikita artg nagsa- 
salita. 

void (voyd) png [/?zg] 1 : espasyong 
walang laman 2 : pagiging bakante. 

void (voyd) pnr [Ing] 1 : Bat sa kon- 
trata, kilos, pangako, at katulad, 
walang legal na bisa; hindi legal 2 : 
walang silbi 3: hungkag; walang 
laman 4: walang nanunungkulan; 
bakante 5 : Mat sa set, null o walang 
laman. 

voile (vwal) png [Fre] : telang manipis, 
tagusan, at gawa sa seda, rayon, 
cotton, o lana. 

vo I, daglat [ Ing] : volume. 

v6*la r pnr [Ing] 1: Anahinggil sa palad 
ng kamay o talampakan ng paa 2 : 
Zoo hinggil sa o ginagamit sa pag- 
lipad. 

volatile (vol-a-til, voba-tayl) pnr 1: 
madaling matuyo o sumingaw 2: may 
tendensiyang sumambulat o suma- 
bog 3 : pabago-bago 4: pansamantala; 
panandalian. 

vo-la-tbno png [Iva] : dalandan. 

volcanic (vol-ka-nik) pnr [Ing] : bul- 
kaniko. 

volcano (vol-key-no) pngHeo [Ing] : 
bulkan. 

volcanology (vol-ka-no-lo-dyi) png 
[Ing] : bulkanolohiya. 

volition (vo-K-shon) png [Ing] 1 : ka- 
kayahan o kapangyarihan sa sariling 
pagpapasiya 2 : pasiya o hatol na 
ginawa. 

volley (vol*i) png [Ing] 1 : rapido 2: 
sabay-sabay at mabilis na pagputok 
ng bala ng baril o missile 3: paglabas 
ng maraming bagay nang sabay-sabay 
o magkakasunod 4: Isp a sa tennis, 
pagiipad ng bola bago tumalbog sa 
lupa b sa volleyball, pagpalo ng bola 
pabalik sa kabilang panig bago tu¬ 
malbog sa lupa c sa soccer, pagsipa 
sa bola bago dumapo sa lupa d sa 
cricket, bolang pinalo na tumama 
sa wicket bago dumapo sa lupa. 

volleyball (vol-i-bol) png Isp [Ing] 

1: laro na may layuning halinhinang 
maibalik ng dalawang koponang 
magkatunggali ang pinalong bola sa 
pamamagitan ng kamay, bago du¬ 
mapo sa lupa 2 : bolang ginagamit 
sa larong ito. 

volt png Ele [Ing] : istandard na yunit 
ng puwersang electromotive, ka- 
tumbas ng potential difference na 
maghahatid ng isang ampere ng 


koryente sa pamamagitan ng resis¬ 
tance ng isang ohm : v. 

voltage (vol-tidz) png Ele [Ing] : 
boltahe. 

voltaic (vol-tey-ik) pnr Ele [Ing] : 
hinggil sa elektrisidad o koryente, 
lalo na ang likhang kemikal na reak- 
siyon, gaya sa baterya. 

voltameter (vol-tam-i-tfr) png [Ing] : 
kasangkapang ginagamit na pansukat 
ng kantidad ng elektrisidad na du- 
maraan sa isang conductor : cuolo- 

MEfER. 

volte-face (volt-fas) png [Ing] : pag- 
babago ng posisyon, opinyon, o argu- 
mento. 

voltmeter (volt-mi-ter) png Ele [Ing] : 
instrumentong pansukat at ginaga¬ 
mit sa pagtaya ng potential difference 
sa pagitan ng dalawang punto. 

volume (vol-yum) png [Ing] 1: tomo 
2 : isang aklat sa magkakaugnay na 
set o serye : tomo 3: bilot ng papyrus, 
parchment, o katulad, gaya sa ma- 
nuskrito 4: espasyo na sinasakop ng 
isang bagay at sinusukat sa yunit na 
cubic 5: mass o kantidad, lalo na ng 
malaking kantidad ng isang bagay 
6: halaga; kabuuan 7: intensidad ng 
tunog. 

voluntarism (vol-un-tar-iz-em) png 
[Ing] 1: prinsipyo hinggil sa kusang 
pagkilos sa halip na sapilitan : bolun- 
tarismo 2: Pit doktrina na nagsasaad 
na ang sariling kapasiyahan ay ba- 
tayan o dominanteng salik sa isang 
tao o sa buong mundo : boi xjntarismo 
3: doktrina na dapat nakabukod 
ang simbahan o ang paaralan at 
itinataguyod ng kusang pag-aambag 
ng pondo 4: prinsipyo o sistema ng 
pagtulong sa mga simbahan, paara¬ 
lan, at katulad sa pamamagitan ng 
pag-aambagan at pagtutulungan. 

voluntary (vo-lun-tar-i) pnr [Ing] : 
boluntaryo. 

volunteer (vo-lun-tfr) png [Ing] : bo¬ 
luntaryo 1 . 

v6-mlt pud [Ing] : sumuka. 

voodoo (vu-du) png [Ing] 1 : relihi- 
yosong kulto na isinasagawa sa ilang 
bahagi ng West Indies, katimugang 
mga estado ng United States, at Brazil; 
kakikitaan ng paggamit ng kulam at 
ng pagsapi ng ibang espiritu sa kata- 
wan ng tao 2 : tao na nagsasagawa 
nito 3: sumpa o kulam mula dito; 
ritwal na kaugnay nito 4: Koli tim na 
kapangyarihan o mahika. 

voracious (vo-rey-syus) pnr [Ing] : 
napakatakaw; masiba. 


-vorous (vo-rus) pnl [Ing] : pambuo 
ng pang-uri mula sa mga pangnga- 
iang may anyong -vora at -vore, hal 
carnivore = carnivorous. 

vortex (vor-teks) png [Ing] 1: umiinog 
at nanghihigop na lawas ng tubig, 
gaya sa uliuli 2 : anumang may ga- 
yong mosyon 3: Pis bahagi ng likido 
na umiinog ang mga particle 4: 
umiinog na lawas ng hangin, lalo na 
sa anyong spiral o column na naki¬ 
kita, gaya sa buhawi o ipuipo 5: sa 
pilosopiyang Cartesian, mabilis at 
painog na paggalaw ng mga kosmi- 
kong matter sa isang sentro. 

vorticella (vor-tis-sel-a) png [Ing] : 
protozoa (genus Vorticella) na may 
mahabang tangkay at may katawang 
hugis kampanang nakabaligtad. 

vorticism (vor-ti*siz-em) png [Ing] 

1: sa metapisika, teorya na itinagu- 
yod ni Descartes na ang sansinukob 
ay isang plenum na may mosyong 

paikot 2: Lit Sin noong 1912 -1915, 
kilusang pansining at pampanitikan 
na avant-garde, bumatikos sa senti- 
mentalidad, at may estilong marahas 
at mekanikal. 

vote (vowt) png [Ing] : boto. 

voter (vo-ter) png [Ing] : botante. 

votive, (vo-tiv) pnr [Ing] 1: inihan- 
dog 2 : ginawa o isinagawa kaugnay 
ng isang panata o pangako 3: may 
katangian p nagpapahayag ng nais. 

vouch (vawts) pnd [Ing] 1: pagtibayin 
ang pagiging totoo; patotohanan; 
garantiyahan 2 : itaguyod sa pama¬ 
magitan ng praktikal na katunayan 
o demostrasyon. 

voucher (vo-tser) png [Ing] 1 : sinu- 
man o anumang nagpapatunay 2 : 
dokumento, resibo, selyo, at katulad 
na nagpapatunay o nagsisilbing kati- 
bayan ng ibinayad o tinanggap na 
salapi 3 : dokumento na maaaring 
ipagpalit para sa kalakal o serbisvo 
bilang kabayaran sa ginawa o ipina- 
ngako ng may hawak nito. 

vow (vaw) png [Ing] 1: taimtim na 
pangako o sumpa 2: banal at taimtim 
na pangako sa Diyos o sinumang 
bathala o santo na gagawin ang isang 
bagay, maghahandog ng alay, o pa- 
pasok sa isang paglilingkod 3: taim¬ 
tim o matapat na pagpapahayag ng 
pangako o panata 4: pangako ng 
katapatan, gaya sa mag-asawa 5: sa 
binyag, pangako ng tao na binibin- 
yagan o ng ninong at ninang. 

vowel (va-wel) png Gra [Ing] : patinig. 


































vows 


942 


vuyu 


vows (vaws) png [Ing] : panata ng 
monghe o madre kaugnay ng buhay 
sa kahirapan, kadalisayan, at pag- 
sunod. 

vox angelica (voks ang-hel-i-ka) png 
[Lat “tinig na tulad ng sa anghel ’] : 
paraan ng pagkontrol sa tug tog ng 
organo na lumilikha ng mahina at 
mataginting na tono. 

vox humana (voks hyu-mey-na) png 
[Lat “tinig ng tao’] : paraan ng pag¬ 
kontrol sa tugtog ng organo na idi- 
nisenyo upang lumikha ng tonong 
katulad ng tinig ng tao. 

vox populi (voks pop-yu-li) png [Lat 
“tinig ng madia ”] : opinyon ng mga 
tao; popular na paniniwala o usap- 
usapan; pangkalahatang hatol. 

voyage (voyidz) png [Ing] 1 : pagla- 
lakbay, lalo na ang paglalayag sa 
malayong pook 2 : paglalakbay sa 
himpapawid o kalawakan, gaya sa 
eroplano. 

voyager (vo-yey-dyer) png [Ing] : 
manlalakbay; tao na naglalakbay. 

voyeur (vo-yiir, vwa-yur) png [ IngFre] 
1: tao na nagkakaroon ng kasiyahan 


sa pamamagitan ng paninilip sa mga 
sexual na kilos o bagay, karaniwang 
palihim 2 : tagamasid na walang ka- 
pangyariban; manonood na pasibo. 

vs, daglat [Ing] : versus. 

V-sign (vi-sayn) png [Ing] 1 : pagtaas 
ng hinlaiato at hintuturo upang gu- 
mawa ng senvas ng V at nagpapahi- 
watig ng tagumpay 2 : gayong senyas 
na ginagamit upang ma; 
pagsang-ayon. 

vu*gaw png [Iba] : bugaw 1 . 

vu*gi png [Iva] : bihud. 

vu-l^-wan png [Iba] : gin to. 

Vulcan (vul-kan) pngMit [Ita] : samga 
sinaunang Romano, si Hephaestus. 

vulcanize (vul-ka-nayz) pnd [Ing] : 
magbulkanisa. 

vul-gar png [Ing] : bulgar. 

Vubg^-ta png [Lat] : Latin na bersiyon 
ng Bibliya, inihanda ni San Geronimo 
sa pagtatapos ng ikaapat na siglo : 
Vulgate. 

Vulgate (vul-geyt) png [Ing] : Vul- 
gata. 


vul # ne‘ra*ble pnr [Esp] 1 : madaling 
masaktan o masugatan 2 : lantad sa 
moral na pagbatikos, kritisismo, tukso, 
at katulad 3: madaling lusubin o sa- 
lakayin 4: talusaling. 

vulture (vubtyur) png Zoo [/ng-] : bu- 

% 

witre. 

vudun pndv u*mudun, vu-lu-n4n, h 
vu*lun [Iba] : sumama. 

vubva png [Ing] : panlabas na bahagi 
ng puke. 

vu # na png [Iba] : tira 1L> . 

vu*ri*daw png [Iva] : luad na pula na 
dating ginagamit sa pagpipinta. 

vu'tsid png Bot [Iva] : kugon. 

vu’wa^ya png Zoo [Iba] : varyant ng 

buwaya. 

vu*ya*vuy png Bot [Iva] : palma 
(Phoenix harceana philippinensis) na 
rnababa, tuwid at magaspang ang 
- palapa, at mahaba, lunti, at matulis 
ang dulo ng dahon. 

vu # yu png [Iba] : baho. 


iih- 
















































































































































































W,w png 1: ang ikaladalawampu’t 
limang titik sa alpabetong Filipino, 
at tinatawag na dobolyu 2: ang 
ikalabinsiyam na titik sa abakadang 
Tagalog 3: ikadalawampu’t lima sa 
isang serye o pangkat 4: pasulat o 
palimbag na representasyon ng Wo 
w 5: tipo, tnlad ng sa printer, upang 
magawa ang titik Wo w. 

W, daglat (do •bol-yu) 1: west; western 
2: watt 3: Wednesday 4: width 5: 
Pis work. 

W, symbol (do-bohyu) Kent [Ing\ : 
tungsten. 

wa png 1: tawag sa titik Wo w sa 
abakadang Tagalog 2: [ Kap] oo. 

Wei png [ Seb ] : pinaikling wala. 

Wa! pddx bulalas ng panunudyo. 

Wci-ag png: aliwalas. 

wa*di png [ Ara ] : mabatong daan ng 
tubig sa Africa na laging tuyo. 

wad*Wcid pnr 1: nakatiwangwang 2: 
[Ilk] marami. 

wad-yib p7ir [ Tau ] : sapilitan. 

w6-fer png [Ing] 1: uri ng biskuwit 
na manipis 2: ostiya 3: Ele manipis 
na piraso ng kristal na semicon¬ 
ductor at ginagamit na pampalit sa 
sirkitong solid-state. 

wa*g£s pnr 1: dalisay 1 2: matapat at 
walang halong pag-iimbot o pagsa- 
samantala. 

wa-gay-w£y png. galaw ng anumang 
telang nakalantad sa hangin. 

wage (weyds) png [Ing] 1: suweldo 
2: Ekn bahagi ng mga produkto ng 
industriya na bayad o kapalit ng 
paglilingkod. 

wager (wey.dyer) png [ Ing] : pusta. 

wa-gi png mag-wa-gt, pag-wa- 
gi-6n : magtagumpay sa labanan o 
paligsahan. 

wa• g i ng png [ War] : bagon. 

wag-lit png 1: pagkalimot sa isang 
bagay 2: pagkawala ng anuman. 

wdi-gon png [Ing] : sasakyang may 
apat na gulong para sa mabibigat 


na kargamento, at karaniwang may 
takip na natatanggal Cf kariton, 
bacon . 

wag*tang png [Seb] : puksa. 

wag*w£g png 1 : Bot uri ng palay 2: 
pagpagpag sa tela. 

wa-h£-bi png [Ara] : kasapi ng sama- 
hang Sunni. 

w£*hak png : gawak. 

wa*h£k png: wakwak. 

wa-hi png 1 : hati ng buhok : partida 
2: paghati ng buhok 3: pagpalis sa 
duming nakalutang sa tubig -pnd 

wa-hi-in, mang-wa-hi. 

wa-hfl png. paghahati-hati sa mga 
ari-ariang namana -pnd mag-wdi- 

hil, wa-hi-lin. 

w£-huy png : sugal na kahawig ng 
huweteng. 

wail (weyi) png [Ing] 1: mahaba at 
malakas na taghoy sanhi ng sakit, 
lungkot, at katulad 2: ang tunog 
nito. 

w6-il png : pagtimon sa bangka upang 
pumihit sa nais na direksiyon. 

w£-is pnr Kol [Ing wise] 1: maabi- 
lidad 2: tuso. 

waist (weyst) png [Ing] : baywang. 

wait (weyt) pnd [Ing] : maghintay; 
paghintayin. 

wa-it png Ana [Seb] : labi 1 . 

waiter (wey-ter) png [Ing] : tao na 
nagsisilbi sa mga kumakain sa isang 
restoran, hotel, at katulad, waitress 
kung babae. 

waiting (wey-ting) png [/ng]1: pag- 
hihintay 2 : alalay ng maharlika. 

waive (weyv) pnd [Ing] 1: tumalikod; 
talikuran 2: magpaliban, ipagpaliban 
3: Bat kusang talikuran o pabayaan 
ang sariling karapatan, paghahabol, 
at katulad. 

waiver (wey-ver) png Bat [Ing] 1: 
kusang pagtalikod o pagtatakwil sa 
karapatan o paghahabol 2: naka- 
sulat na pahayag sa aksiyong ito. 

wak png Zoo [Kap Uk Seb Tag] : uwak. 


wa-ka-ak png : vaiyant ng wa*k^*wak. 

wa-kas png 1: pagtatapos ng anuman : 
pinal 2: katapusan; hanggahan; 

dulo-/mdmag-wa-k£s l wa-ka-s^n. 

wa*k^*wak png 1: pagkapadpad sa 
isang pook nang hindi namama- 
layan 2: [Ilk] paghahasik ng pataba 
3: a pagkasadlak sa kasawian b 
destiyero. 

wdk-das pnr [S 1 ^] : nahawi. 

wake (weyk) png [Ing] 1: lamay 2: 
landas na nalilikha sa tubig kapag 
dumaraan ang mga sasakyang-dagat 
3: palatandaan na naiwan ng lumipas. 

wa-kil png [Tau] : sugo. 

wa-kf-wak png : pagtataas, gaya ng 
pagtataas ng bandila sa tagdan, palo 
ng layag, at katulad -pnd mag- 
wa-ki-wak, i-wa-ki-wak 

wak-1 1 png [S7] : masidhing pag-ibig 
o pagkagugto sa isang tao o bagay. 

wak-li^^ma-wak-li, i-wak-li, wak* 
li-in [ST] 1: mawaglit 2: mapalayo 
sa paningin. 

w£k-li pnr [Seb] : tabig 1 . 

wak-si png mag-wak-sf, i-wak-sf 

[ST] 1: ipagpag ang basang kamay 
para matuyo 2: tanggihan nang 
marahas ang isang tao o bagay 3: 
limutin o layuan 4: tumulong. 

wak-tu png [Tau] : takdang oras. 

w£k*wak png: gawak. 

wak-w^k png 1: malaking sira o 
piinit 2: [Hit] aswang. 

wak-yS png 1: kinis ng isang bagay 
2: pahiyas; dekorasyon 3: rekado. 

wa-ld png [57] 1: laot 2: pagiging 
malayo. 

wa-la pnr [Bik HU Seb War] : kaliwa 1 ; 
kaliwete 1 . 

wa-la pnr 1 rliban, di dumalo 2: 
hindi umiiral 3: hindi taglay 4:sero 
5: malayo. 

wa-la pnb 1: [Bik HU Seb Tag] hindi 
makita o matagpuan 2: [ Seb] hindi 
3: [Pan] mayroon. 


































waiat 


944 


warden 



wa-lat png : pagkasira o pagkawasak 
var warat. 


wadat pnr, [Bik] : iwan. 

wa-la-wal png [Ilk] : tulos na gina- 
gamit sa paghukay o pagbutas sa 

lupa. 

WcHay png : hiwalay. 

wabd&s pnr 1: walang patumangga 
kung gumasta; mapanlustay 2 : mapa- 
nira ng gamit. 

Wales (weyls) png [ Ing ] : dibisyon 
ng United Kingdom sa timog kan- 
lurang Great Britain : Gales. 

w£"li png 1: [Kap] nakababatang 
kapatid 2: [ Seb] sermon. 

wadi png [ Tail] : pahintulotngmagulang 
sa pagpapakasal ng anak na babae. 

wadig-wig png 1: paggalaw ng basang 
katawan upang iwaksi ang tubig 2 : 
bahagyang pagbasa sa damit bago 
plantsahin: wilig r^rwigwig : pilipiki. 

wading*w£ding pngBot : uri ng dapo. 

wadis png : kasangkapang pang-alis 
ng dumi sa sahig ng ^numang rabaw 
ng bahay o anumang pook, kara- 
niwang yari sa binigkis na tingting, 

tambo, at katula d-pnd mag # wadis, 
wadi-sm, wadi-s6n t bpang- wadis. 

wadis-ha-bS pngBot : palumpong 
( sida rhombifolia) na dilaw ang tang- 
kay at dahon. 

wadis-wadbsan pngBot : eskobilya. 

wadis-wis png : lawiswis. 

wadi-wadi png : kagampan. 

walk (wok) png [Ing] 1: lakad; pag- 
lalakad 2 : daanan ng mga nagsi- 
sipaglakad, gaya ng sa bangketa 3 : 
ayos o itsura ng lakad o paglakad. 

walker (wo-ker) png [Ing] 1: tao o 
hayop na lumalakad 2 : andador. 

walkie-talkie (wo*ki to-ki) png [Ing] : 
radyong may dalawahang signal, 
karaniwang ginagamit ng pulisya, 
sundalo, at katulad. 

walking dictionary (wo king dik- 
syo*na*ri) png [Ing] : tao na may 
malawak na kaalaman. 

walking papers (working pey-pers) 
png [Ing] : notisya ng pagkatanggal 
sa trabaho. 


walking stick (wo-king is-tik) png 

[Ing] : tungkod. 

walk of life (wok of layf) png [Big] : 
trabaho, propesyon, panawagan, at 
katulad. 


walk on part (wok on part) png 
[ Ing] : tauhan sa isang dula na walang 
diyalogo: extra. 


walk out (wok awt) png [Ing] : big- 
laang pag-alis, karaniwang dahil sa 
galit o pagkainis. 

wall (wol) png [Ing] 1: dingding 2: 
bakod. 

wallaroo (woda-ru) png Zoo [Ing] : 
malaking kangaroo ( Macropus ro- 
bustus) na matingkad na kape ang 

kulay. 

wall chart (wol-tsart) png [Ing] : tsart 
o poster na idinisenyo upang itang- 
hal sa dingding, karaniwan bilang 
tulong sa pagtuturo, pagbibigay ng 
impormasyon, at katulad. 

wallet (wadet) png [Ing] : pitaka. 

wallflower (wol-fla-wer) png [I?ig] 1: 
Bot halaman (Erysimum cheiri) na 
may mabangong bulaklak na dilaw 
at matingkad na pula ang kulay 2 : 
sa mga kasayahan, babae na walang 
pumapansin. 

wdhna png [Tau] : kulay. 

wabnd png : tela na may iba’t ibang 
kulay. 

walnut (wal-nat) pngBot [Ing] 1: 
punongkahoy (genus Juglans) na 
may aromatikong dahon 2 : ang 
bunga nito. 

wad6 png : bilang na sumusunod sa 
pi to at sinusundan ng siyam : eight, 
otso. 

Wckhrus png Zoo [Ing] : malaking 
mammal pantubigan (Odobenus 
rosmarus) na may dalawang maha- 
bang pangil. 

waltz png [Ing] : balse. 

wadum*pu png pnr Mat : binubuo 
ng walong sampu : eighty, otsenta. 

wal*w£l pnr : ladlad; tiwangwang. 

wam-pt png [Tsi] : galumpi. 

w«Sm*pum png [Ing] : kuwintas na 
gawa sa takupis ng lamandagat, 
ginagamit bilang salapi, dekorasyon, 
o tulong sa alaala ng mga Indian sa 
America. 

wa*n&n png [Pan] : barakilan. 

wa*n£n pnr [Kap] : kanan. 

wand png [Ing] : baton. 

Wandering Jew (wan de ring dyu) 
png [Ing] 1: maalamat na tao na 
pinarusahang maglibot sa buong 
mundo hanggang dumating ang 
Araw ng Paghuhukom 2: tao na 
hindi tumitigil sa paglalakbay 3: a 
Bot halamang-baging ( Tradescantia 
albiflora) na may dahong napaka- 
ikli ng tangkay b Bot halamang- 
baging ( Zebrina pendula) na may 
kulay pink na bulaklak. 


wanderlust (wan-der*last) png [Ing] : 
hilig sa paglalakbay o pagbibiyahe. 

wanderoo (wan*de*ru) png Zoo [Ing] : 
uri ng unggoy ( Macacus silenus). 

wa*nes*wes png [Ilk] : malakas na 
hangin. 

wang*dan png [Igo] ; basket na panse- 
remonya sa ritwal na pakde. 

w^-ngis png : pagkakatulad o pagka- 
kahawig, karaniwan ng mukha ng 
dalawang bagay o tao Cf pagwa- 
wangki : wANGKi. 

wang*ki png : wangis. 

w4ng*wang pngKol: huni ng sirena. 

wang*wang pnr 1: maluwang ang 
pagkakabukas 2 : nakalantad. 

wi*ni png : gawi; kaugalian. 

wan-soy pngBot : kulantro. 

want png [Ing] 1 : mga bagay na 
kailangan o gusto ng isang tao 2 : 
pangangailangan; kawalan; pagku- 
kulang 3 : kahirapan; karukhaan. 

w£n a ted pnr [Ing] 1 : hinahanap 2: 
kailangan. 

* % 

wa*pi*ti png Zoo [Ing] : uri ng usa 
(Cervus canadensis) sa Hilagang 
America. 

war png [Ing] : digma o digmaan. 
wa*rat png 1 : gawak 2: varyant ng 

waiat. 

wa"ra*i*wak /mdma-wa # ra’i # wak, 



l-wa-ra-i-wak : sumambulat. 


wa*ras png [Ilk] : sabog. 

War^y png 1 : pangkating etniko na 
matatagpuan sa isla ng Samar at 
Leyte 2: tawag din sa wika nito. 

war chest (war tsest) png [Ing] : 
pondo na nakalaan sa digmaan at 
iba pang kampanyang ukol sa paki- 
kipaglaban. 

war cry (war kray) png [Ing] 1 : 
salita o pangalan na sinasambit sa 
paglusob o pagpapaigting ng dam- 
damin ng hukbo 2 : islogan ng isang 
partido o anumang organisasyon. 

ward png [Ing] 1 : nakahiwalay na 
silid o dibisyon ng isang ospital, 
kulungan, at katulad 2 : bata na nasa 
ilalim ng pangangalaga ng isang tao 
na itinalaga ng hukuman. 

-ward pnl [Ing] 1 : pambuo ng pang- 
abay at nangangahulugang “ukol sa 
isang pook, at katulad,” hat home¬ 
ward 2 : pambuo ng pang-uri at 
nangangahulugang “mula o ayon 
sa,” hal downward. 

warden png [Ing] 1 : tao na itina- 
lagang mangalaga sa tao, hayop, o 







ward* 


water line 


bagav 2: ang punong opisyal na \ 
nangangasiwa sa bilangguan 3: alin- 
man sa mga opisyal ng pamahalaan 
na nangangasiwa sa daungan, go bat, 

at katulad. 

w£rdi png : wala sa loob na paraan 

ng pagtratrabaho. 1 

wardrobe (war-drowb) png [Ing] 1 : 
aparador na lalagyan ng mga damit 
2: silid sa teatro na taguan ng mga 
kasuotan ng mga artista 3: kolek- 
siyon o kabuuang bilang ng mga 
damit o kasuotan ng isang tao 4s 
mga damit para sa isang tiyak na 

okasyon. 

ware (weyr) png [Ing] 1 : mga panin- 
dang magkakauri, gaya ng seramika 
2: a mga bagay o produktong ipi- 
nagbibili b kakayahan o talino ng 
isang tao. 

warfare (war-feyr) png Mil [Ing] 1: 
ang proseso ng labanang militar 2: 
tunggalian ng dalawa o mahigit pang 
pangkat 3: operasyong militar, lalo 
na ang pagsalakay sa kaaway. 

warhead (war-hed) png Mil [Ing] : 
ang unahang bahagi ng misil, bomba, 
torpedo, at katulad na nagtataglay 
ng pampasabog, kemikal, o atomi- 

kong karga. 

warehouse (weyr-haws) png [Ing] : 
bodega Cf kamalig. 

wa-rl png: sariling palagay, opinyon, 
o kuro-kuro. 

wa*ri pnb , pnu : tila. 

warlock (war-lak) png [Ing] : lalaking 
gumagamit ng itim na karunungan 
Cf mangkukulam. 

W^Hord png [Ing] 1: pinuno ng 
militar 2: pinunong may pangkat 
na armado. 

warm pnr [Ing] 1: maligamgam; 
mainit-init, kung sa tubig 2: maalin- 
sangan, kung sa panahon 3 s may 
sinat, kung sa karamdaman. 

warmonger (war-mong-ger) {mg [Ing] : 
tao na nagtataguyod o nagbubuyo 
ng pakikidigma. 

warm-up (warm ap) png [Ing] 1: 
paghahanda para sa isang paligsahan, 
pagtatanghal, at katulad 2: pagpa- 
painit ng makina. 

warn pnd [Ing] 1 : magbigay ng babala 
ukol sa panganib o hindi matiyak na 
pangyayari 2: sabihan o payuhan na 
mag-ingat. 

warning png [Ing] 1: babala 2: 
patalastas. 

war of attrition (war ov at-n-syon) 
png [ Ing] : matagal na digmaan. 


945 


war of nerves (war of nervs) png 

[Ing] : paggamit ng pamamaraang 
sikolohiko, tulad ng propaganda, 
maling impormasyon, pananakot, 
at katulad, sa halip na tahasang 
pakikipaglaban o pakikidigma. 

warrant (wa-rant) png [Ing] 1 : pahin- 
tulot, utos, o katwiran 2 : garantiya 
3: dokumento na nagpapatunay o 
nagpapaliintulot, gaya ng resibo, 

lisensiya, at katulad 3s Bat kasu- 
latang ibinibigay ng isang hukom, at 
nagpapahintulot sa pulisya na hana- 
pin, arestuhin, halughugin, kunin 
ang ari-arian, at dalhin ang nagka- 
sala upang hatulan. 

warranty (wa-ran-ti) png [Ing] 1 : 
aksiyon o halimbawa ng pagpapa- 
hintuiot o pagpapatunay 2: Bat 
kasunduan na nagbibigay ng kati- 
yakan sa mga bagay na nasa isang 
kontrata, gaya sa pagbibili o pagbe- 
benta 3: kasulatang ibinibigay ng 
nagtitinda sa bumili at nangangakong 
maaaring ayusin o palitan ang binili 
sa loob ng takdang panahon Cf 

GARANTIYA. 

warren (wa-ren) png [Ing] 1 : pook 
na pinagkukulungan sa mgakuneho; 
pook para sa pagpaparami ng mga 
ito 2: gusali, distrito, at katulad na 
maraming naninirahan subalit kulang 
sa mga pangangailangan. 

, a a 


washer (wa-syer) png [Ing] 1: a tao 

o bagay na naghuhugas b kasangka- 
pan sa paglalaba 2: sapad na bilog 
na goma, metal, katad, at katulad na 
isinisingit sa hugpungan upang ma- 
pigil ang pagtagas ng likido. 

wa*sig png [Ilk] : telang cotton. 

was*t6 png pnr : tumpak; angkop. 

was-w^s png 1 s galaw ng manipis na 
bagay kapag hinihipan ng hangin 2: 
[Hil] ang ginagawa sa damit habang 
binabanlawan ito 3 s hampas. 

wa-t^k pnr : kalat-kalat; hiwa-hiwalay; 
layo-layo. 

wa-ta*ma*ma png [Mrw] : bata na 
may dugong-bughaw at magiging 

kapalit ng sultan. 
w£*tang png [Mrw] : kalap-. 

wa-t^S png : pagkaunawa sa nadidinig. 

Wei 0 taw png [ Tst] : \ aiyant ng huwataw. 

wa-t6*wat png : piraso ng telang 
ginagamit bilang simbolo o sagisag 
ng isang kapisanan, lipunan, o 
bansa : bandera, bandiia, binoi, fiac^. 

watch (wats) png [Ing] : maliit at nabi- 
bitbit na orasan, gaya ng ikinakabit 
sa kamay o inilaiagay sa bulsa. 

watchman (wats-man) png [Ing] : 
tao na itinalaga upang magbantay 
sa gusali, at katulad, lalo na sa gabi : 

SECURITY GUARD. 


warrior (war-yor) png [Ing] : mandi- w6°ter png [Ing] : tubig. 


rigma. 

wart png [Ing] 1: Med kulugo 2: 

anumang umbok sa rabaw ng halaman, 
balat ng hayop, at katulad. 

war zone (war zown) png [Ing] : 
pook ng digmaan o labanan. 

wa*sd*be png [Jap] : niligis na ugat 
ng horse radish at ginagamit na pam- 
paanghang. 

wa-s^y png [Pan] : palakol. 

w^S-dak png [Ilk] : s y 

wash png [Ing] -1 : aksiyon o halim¬ 
bawa ng paglilinis 2 : ang kantidacl 
ng mga kasuotan para sa paglalaba 
3 : ang nakikita o naririnig na galaw 
ng hangin o tunog ng hangin sanhi 
ng pagdaan ng sasakyang-pantubig 
o sasakyang panghimpapawid 4: 
lupa na nadala ng agos ng tubig. 

wash pnd [Ing] 1 : linisin ang sarili 
2: labahan ang damit 3: hugasan 

ang mga kasangkapan. 

wash and wear (wash end weyr) pnr 
[Ing] : sa mga tela at kasuotan, 
hindi na kailangang plantsahin. 


water buffalo (wa-ter bu-fado) png 
Zoo [Ing] : uri ng kalabaw. 

water chestnut (wa-ter tyest-nat) 
pngBot [Ing] : halamang-tubig ( Trapa 
matans) na may butong nakakain. 

water closet (wa-ter klo-set) png 
[Ing] : kubeta : WC. 

water color (wa-ter ko-lor) png Sin 
[Ing] 1 : pigment na tubig ang 
ginagamit sa pagtunaw sa halip na 
langis 2: teknik sa pagpipinta sa 
pamamagitan ng paggamit nito 3: 
pintura o disenyo ng gawa dito. 

water hole (wa-ter hoi) png [Ing] 1: 
lunan sa rabaw ng lupa na may tubig 
2: bukal ng tubig. 

water hyacinth (wa-ter ha-ya-sint) 
png Bot [Ing] : halamang tropikal 
(Eichomia crassipes) na tumutubo sa 
mga tubigan. 

water lily (wa-ter IMi) png Bot [Ing] : 

halamang-tubig (family Nymphaea- 
ceae) na may malalaki at sapad na 

dahon. 

water line (wa-ter-layn) png [Ing] : 
guhit na nakapalibot sa gilid ng 




























water melon 


946 


web offset 


sasakyang pantubig at tinatamaan 
ng tubig na nagsisilbing pananda sa 
bigat ng kargamento. 

winter medon png [ Ing] : pakwan. 


waiter me # ter png [Ing] : kasang- 
kapang pansukat at panrekord sa 
tubig na nagamit ng isang bahay, 
gusali, at katulad. 

water mill (wa-ter mil) png [Ing] : 
malaking inolino na pinaaandar ng 
gulong na pinaiikot ng tubig. 

w^'ter p6*\o png Isp [Ing] : pangkatang 
laro ng mga manlalangoy, na nag- 
uunahang maibuslo ang bola sa 
goal ng kalaban. 

water supply (wa-ter sup-lay) png 
[ng] : ang probisyon at pag-iimbak 
ng tubig, o ang halaga ng tubig na 
inimbak, para sa paggamit ng isang 
bahay, bayan, at katulad. 

watercress (wa-ter-kres) png Bot 
[Ing] : halaman ( Nasturtium offici¬ 
nale) na tumutubo sa lupang matu- 
big, at nagagamit na sangkap sa 
salad ang dahon. 

waterfall (wa-ter-rbl) png [Ing] : 
talon 2 . 


wa-ter-front png [Ing] : bahagi ng 
isang bayan na malapit sa ilog, lawa, 
baybayin, at katulad. 

watermark png [Ing] : malabong 
disenyo sa papel, at nakikita kapag 
tinamaan ng liwanag. 

waterproof (wa-ter-pnif) png [Ing] : 
anumang tela o materyales na hindi 
napapasok ng tubig. 

water-repellent (wa-ter re-pe-lent) 
pnr [Ing] : hindi madaling pasukin 
ng tubig. 

w£*ter-re-sfs*tant pnr [Ing] : may 
kakayahang harangin o hindi sumipsip 
a gad ng tubig. 

watershed (wa-ter-syed) png [Ing] : 
guhit na naghihiwalay sa pagitan ng 
tubig na umaagos patungo sa ilog, 
lawa, dagat, at katulad. 

waterspout (wa-ter-is-pawt) png 
[Ing] 1: butas o tubong palabasan 
ng tubig, gaya ng nakakabit sa 
alulod ng bahay o gusali 2: buhawi 
3: paitaas na buga ng tubig. 

watertight (wa-ter-tayt) pnr [Ing] 
1: mahigpit ang pagkakasara upang 
hindi mapasok ng tubig 2 : sa argu- 
mento o pagtatalo, hindi mapasusu- 
balian. 


water-torture (wa-ter tor-tuyr) png 
[Ing] : anyo ng pagpapahirap o pag- 
paparusa sa pamamagitan ng tubig. 


water-wheel (wa-ter wfl) png [Ing] : 
gulong na pinaiikot ng tubig upang 
luinikha ng enerhiya. 

wa-terw6rks png [Ing] : ang sistema 
ng pamamahala sa suplay ng tubig. 

wa • 1 1 png Zoo [ Seb War] : bulate. 

w£'tid png [Seb] : sa sinaunang lipu- 
nang Bisaya, bahag na hanggang' 
sahig ang haba at simbolo ng paglu- 
luksa. 

waiting pnr Kol : may karunungang 
nakuha sa buhay-lansangan. 

wa-tmg-wa-ting pnr : nanlalabo; 
lumalamlam. 

watt (wat) png [Ing] \ ang metro- 
kilogramong-segundo na yunit ng 
power. 

wattage (wa-teyds) png [Ing] 1: 
lakas na sinukat sa pamamagitan ng 
watt 2 : lakas ng koryente na maga- 
gamit ng isang kasangkapang elek-. 
trikal. 

w&t.wat png [Ing] : sandata. 

wave (weyv) png [Ing] 1 : alon 2: kaway 
3: wagayway; wasiwas 4: pagiging 
kulot. 

wavelength (weyv-lengt) png [Ing] : 
habang-alon. 

wa-wa png 1 : maluwang na bukana 
ng ilog mula sa dagat Cf sabangan 
2: pag-unawa sa sinasabi 3: pina- 
ikling kawawd. 

wa-wa pnr [Bik] : ilawlaw, ibitin, o 
ilawit. 

wa-Wcik png Zoo [Pan] : uwak. 

wax png [Ing] 1 : malagkit at manilaw- 
nilaw na substance, gaya ng pagkit, 
tutuli, at katulad 2: allid 3: anu¬ 
mang katulad na substance sa mga 
insekto o halaman. 

waxcloth (wax-klot) png [Ing]: oilcloth. 

waxwork (wax-work) png [Ing] 1 : 
artistikong bagay na gawa sa wax, 
bilang pigura, disenyo, at katulad 
2 : bagay, lalo na ang binuong sin- 
laki at kahawig ng tao na ga\va sa wax. 

way png : tawag sa titik Y. 

way (wey) png [Ing] 1 : daan 2: kalye 
3: paraan 4: moda; uso 5: kauga- 
lian 6 : pamumuhay 7 : nais; kagus- 
tuhan 8 : distansiya 9 : kalagayan; 
kondisyon. 

wa-y£*way png [Ilk] : labas ng bayan. 

wa*ya*wa*y£ png [Ilk] : kalayaan var 
wayway a. 

wayfarer (wey-fa-rer) png [Ing] : 
manlalakbay, lalo na ang di guma- 
gamit ng sasakyan. 


w£yway png 1 : [Ilk] lubid na itina- 
tali sa hayop 2 : kabuuang haba ng 
tubso, kawayan, at katulad C/ tibuhos. 

WC, daglat (da.bul.yu si) [Ing] : water 
closet. 

we pnh [Ing] 1 :kami 2: tayo. 

weak (wik) pnr [Ing] 1 : mahina 2: 
malabo 3: matabang 4: marupok 
5 : hindi mabisa 6 : hindi matalino. 

wealth (welt) png [Ing] 1 : kaya- 
manan 2 : kalagayan ng pagiging 
may am an'. 

wealthy (wel-ti) pnr [Ing] : mayaman. 

wean (win) pnd [Ing] 1 : sa mga 
sanggol, awatin sa pagsuso sa ina 2 : 
ilayo sa bisyo o anumang masamang 
gawain. 

weapon (we-pon) png [Ing] : sandata. 

wear (wer) png [Ing] 1 : aksiyon o 
halimbawa ng pagdadamit 2 : mga 
damit na isinusuot; kasuotan 3: 
utay-utay na pagkasira ng mga gamit 

4: tibay. 

wear and tear (wir end tir) png [Ing] : 
pagkasira sanhi ng paulit-ulit na 
paggamit. 

wear out (wer awt) pnd [Ing] 1: 
gamitin hangga’t maaaring gamitin 
2 : mapagod. 

weasel (wf-sel) png Zoo [Ing] : kami- 
borong mammal ( Mustela nivalis) 
na maliit at kulay kape ang payat na 
katawan. 

weather (we-der) png [Ing] : panahon. 

weather cock (we-der kak) png 
[Ing] : banoglawin. 

weatherman (we-der-man) png [Ing] : 
tao na nag-uulat ukol sa panahon. 

weave (wiv) pnd [Ing] : maghabi; 
maglala. 

weaver (wi-ver) png [Ing] 1 : tao na 
paghahabi ang gawain 2: Zoo ibon 
sa family Ploceidae. 

web png [Ing] 1 : sapot ng gagamba 
2: a ganap na estruktura o magka- 
kaugnay na serye b bitag o patibong 
3 : lamad sa pagitan ng mga daliri sa 
paang hayop o ibon na nakalalangoy. 

w6*ber png Ele [Ing] : ang metro- 
kilogramong-segundong yunit ng 
magnetikong daloy at lakas na magne- 
tikong polo. 

web offset (web of-set) png [Ing] : 
paglilimbag na gumagamit ng serye 
ng makinang offset para sa mara- 
mihan at mabilisang produksiyon, 
gaya sa produksiyon ng peryodiko 
at komiks. 




















wed 


whitefly 


947 


wed pnd [ Ing] : mag-asawa; magpa- 
kasal. 

Wedding (we-ding) png [Ing] : kasal. 

wedge (weds) png [Ing] : kalso 1 . 

wedlock (wed-lak) png [Ing] : ang 
estado ng pagiging may asawa: matri- 

monyo. 

Wednesday (we-nes-dey) png [Ing] : 
Miyerkoles. 

weed (wid) png Bot [Ing] : uri ng 
damong tumutubo kahit saan. 

week (wik) png [Ing] : linggo. 

weekday (wik-dey) png [Ing] : alin- 
mang araw bago ang Sabado at 

Linggo. 

weekend (wik-end) png [Ing] 1 : ang 
mga araw na Sabado at Linggo 2: 

ang panahong ito. 

weekly (wik-li) pnr [Ing] : ginagawa 
o ginaganap linggo-linggo. 

weep pnd [Ing] : umiyak; lumuha. 

weever (wi-ver) png Zoo [Ing] : 
Atlantikong isda (genus Trachinus) 
na nakatira sa buhanginan at may 
matatalim na pangil. 

weevil (wi-vil) png Zoo [Ing] : uri ng 
uwang (family Curculionidae). 

wee-wee (wf-wi) png Kol [Ing] : ihi o 

pag-ihi. 

weigh (wey) pnd [Ing] 1 : magdmbang 
2: magpabigat 3: pag-isipan. 

weighbridge (wey-brids) png [Ing] : 
eskalang pansukat sa timbang o 
bigat ng mga sasakyan, hayop, at 

katulad. 

weight (weyt) png [Ing] 1 : timbang 
2 : puwersang idinudulot ng grabe- 
dad sa ibang lawas 3: sistema ng 
pagsukat sa bigat. 

weightlifting (weyt-lif-ting) png Isp 
[Ing] : aksiyon, sining, o laro ng 
pagbubuhat ng mabibigat na bagay. 

welcome (wel-kam) png [Ing] : aksiyon 
o halimbawa ng pagbati o pagtanggap 
sa taOj idea, at katulad.. 

weld pnd [Ing] 1 : maghinang 2: 
magkaisa. 

w6l-ding png [Ing] : paghihinang. 

welfare (wel-feyr) png [Ing] 1 : estado 
o kalagayang may kaugnayan sa 
kapayapaan, kalusugan, kaligayahan, 
kaunlaran, at katulad 2 : sa malaking 
titik, ang pangangalaga sa mama- 
mayan, gaya ng libreng pagkain, 
pagpapagamot, at katulad. 

w£l*ga png [Esp huelga] : aklasan. 

well (wel) png [Ing] 1 : bukal; batis 2: 
halon 3: tintero. 


well (wel) pnr [Ing] 1 : mabuti 2: 
mahusay 3: angkop. 

well balanced (wel ba-lanst) pnr 
[Ing] : timbang na timbang. 

Wellington (we-ling-ton) png [Ing] : 
uri ng bota. 

Welsh pnr [Ing] : ukol sa Wales, at sa 
mga mamamayan at wika nito : Gaues. 

welterweight (wel-ter-weyt) png Isp 
[Ing] 1 : timbang sa pagitan ng ligh- 
terweight at middleweight, lalo na 
sa boksing 2 : manlalaro sa timbang 


na ito. 

weltschmerz (velts-merts) png[Ger]: 
pesimistikong pagtanaw sa buhay. 

wen png [Ilk] : oo. 

werewolf (wer-wolf) png Mit [Ing] : 
nilalang na may kakayahang mag- 
palit ng anyo, gaya ng tao o lobo. 

wermacht (ver-mak) png [Ger] : 
hukbong sandatahan ng Germany, 
lalo na noong 1921 hanggang 1945. 

west png [Ing] : kanluran. 
wes-tern pnr [Ing] : ukol sa west; 
kanluranin. 

wes'wes png [Ilk] 1 : bilog na piraso 
ng bao na may dalawang butas, 
tinatalian ng pisi at pinaiikot 2 : 
matulis na metal, ipinambubutas sa 
hawakang kahoy ng patalim. 

wet pnr [Ing] : basa. 


wherewithal (wer-wit-al) png Kol 
[Ing] : salaping kailangan para sa 
isang tiyak na pangangailangan. 

whetstone (wets-ton) png [Ing] 1: 
hasaan 2 : anumang bagay na naka- 
pagpapatalas sa isipan o pakiramdam. 

whip (wip) png [Ing 1 : pamalo 2: 
latigo 3: latay. 

whip cream (wip krim) png [Ing] : 
kremang binati hanggang bumula 

at lumapot. 

whiplash (wip-lash) png [Ing] : hagupit 
ng palo o latigo. 

whipping (wi-ping) png [Ing] : aksiyon 
o halimbawa ng pagpalo o paglatigo. 

whirl (wirl) png [Ing] 1 s pag-inog o 
pag-ikot 2: pagkahilo 3: alimpuyo 
4: kaguluhan 5: pagkakasunod-sunod 
ng mga pangyayari. 
whirlpool (wirl-pul) png [Ing] : uliuli. 

whisker (wis-ker) png [ Ing] : sungot. 

whisky (wis-ki) png [Ing] 1 : alak na 
dinalisay sa barley 

whisper (wis-per) png [Ing] : bulong. 

whistle (wf-sel) png [Ing] 1 pito 2: 
matinis na tunog na likha nito. 

white (wayt) png [Ing] : puti. 

white admiral (wayt ad-mi-ral) png 
Zoo [Ing] : uri ng paruparo (genus 
Lirnenitis ) na initiman ang pakpak at 
may puting batik. 


wet dream (wet drim) png [Ing] : white ant (wayt ant) png Zoo [Ing] : 
erotikong panaginip. 


w£*teng pnr Kol [Ing waiting] : sa 
madyong, naghihintay ng pitsang 
;i> ipapanalo Cf puro 4 . 
wet nurse (wet nars) png [Ing] : sisiwa. 
whale (weyl) png Zoo [Ing] : balyena. 
wharf (warf) png [Ing] : piyer. 
what (wat) pnh [Ing] : ano. 
wheat (whit) png Bot [Ing] : trigo. 

wheatmeal (whit-mil) png [Ing] : 
arinang gawa sa trigo. 

wheel (wil) png [Ing] : gulong. 

wheel and deal (wil end dil) pnd 
[Ing] : sumama o makiisa sa isang 
pampolitika o pangkalakalang pag- 

paplano. 

wheel barrow (wil ba-row) png [Ing] : 
karetilya 2 . 

wheel of fortune (wil of for-tyun) 
png [Ing] 1: gulong ng kapalaran 

2 : roleta. 

when (wen) pnb [Ing] : kailan. 
where (wer) pnb [Ing] 1: saan 2: 
nasaan. 


an ay. 

whiteboard (wayt-bord) png [Ing] : 
puting plastik na pisara na maaaring 
sulatan ng pansulat na laan para dito. 

white cell (wayt sel) png Bio [Ing] : 

leucocyte. 

white collar (wayt ko-lar ) pnr [Ing] : 
may trabahong pang-opisina at hindi 
nangangailangan ng gawaing pisikal. 

white dwarf (wayt dwarf) png Ast 
[Ing] : bituin na mataas ang densidad. 

white elephant (wayt e-le-fant) png 
[Ing] : pag-aari, gusali, at katulad 
na ginastusan ngunit hindi na pina- 
kikinabangan o kailangan, lalo na 
kung magastos pangalagaan. 

white fish (wayt fish) png Zoo [Ing] : 
isdang alat (genus Coregonus o 
Prosopium) na karaniwang matatag- 
puan sa timog America. 

white flag (wayt flag) png [Ing] : 
watawat na kulay puti na sagisag ng 
pagsuko o pakikipagkasundo. 

whitefly (wayt-flay) png Zoo [Ing] : 
uri ng insekto (famd v A ley ro did ci e) 
na may malagkit na puting pakpak, 
















white 


948 


windshield 


at karaniwang peste sa halaman. 

white gold (wayt gold) png [Ing] : 
alinman sa uri ng pinilakang ginto 
na ipinampapalit sa platinum. 

white goods (wayt guds) png [Ing] : 
mga gamit na pantahanan. 

white heat (wayt hit) png [Ing] 1 : 

yugto ng pagkakaroon ng masidhing 
gawain, pakiramdam, at katulad 2 : 
matinding init na nakalilikha ng 
liwanag sa nasisinagan nito. 

white hope (wayt howp) png [Ing] : 
tao na inaasahang magtatagumpay 
para sa isang pangkat, organisasyon, 
at katulad. 

White House (whayt-haws) png [Ing] : 
espesyal na tirahan ng Pangulo ng 
United States sa Washington, D C. 

white lie (wayt lay) png [Ing] : pagsi- 
sinungaling na di-nakasasakit. 

white slavery (wayt fs-le-ve-ri) png 
[Ing] : kalagayan ng mga tao na 
sapilitang pinagtrabaho sa prostitusyon. 

white sugar (wayt syu«gar) png [Ing ]: 

repinadong asukal. 

white whale (wayt weyl) png Zoo 
[Ing] : beluga. 

whittle (wi-tel) pnd [Ing] 1: mag- 
kayas; kayasin 2: mag-ukit; ukitin 3: 
magbawas; bawasan. 

WHO, (do-bol-yu-eyts-o) daglat: World 
Health Organization. 

who (hu) pnh [Ing] : sino. 

whodunit (ho-danut) png Kol [big] : 
kuwento o dula tungkol sa pagkaka- 
tuklas sa isang kronen, lalo na kung 
ukol sa pagpatay ng tao. 

whole (howl) pnr [Ing] 1 : buo 2: 
lahat 3: kompleto. 

whole food (howl fud) png [Ing] : 
pagkaing may likas na sangkap, 
maaaring kainin nang hindi niluto, 
at hindi nagtataglay ng preserbatibo. 

whole note (howl nowt) png Mus: 

semibreve. 

whole number (howl nam-ber) png 
[Ing] \ bilang na walang fraction; 

integer. 

wholegrain (howl greyn) pnr [Ing] : 
hinggil sa likas at di-prinosesong 
butil na nagtataglay ng germ at bran. 

wholesale (howl-seyl) png [Ing] : 
maramihang pagbibili ng mga pro- 
dukto, karaniwan upang itinda nang 
tingi. 

wholesome (howl-sam) pnr [Ing] : 
nagsasaad ng pisikal, mental, o moral 
na pangkalusugan. 


whore (hor) png [Ing] : puta. 

whose (hus) pnh [Ing] : kanino. 

why (way) pnb [Ing] : bakit. 

wick (wik) png [Ing] : mitsa. 

wicker (wi-ker) png [/ng] : solihiya. 

wi*d£-wid png [Ilk] : imbay. 

wide (wayd) png [Ing] 1 : malapad 2: 
maluwang 3: malawak 4: malayo. 

wide-open (wayd-6-pen) pnr [Ing] 

1: bukas na bukas 2: nakatiwangwang. 

wi'dow png [Ing] : biyuda. 

wi*do*wer png [Ing] : biyudo. 

width (wid) png [Ing] 1 : lapad 2: 
luwang. 

wife (wayf) png [Ing] : asawang babae. 

wig png [Ing] : peluka. 

wi*gu*wi png [Kal] : oyayi. 

wig*warn png [Ing] : pabilog na silu- 
ngan ng mga American Indian, kara¬ 
niwang yari sa kawayan, sanga, balat 
ng havop, at katulad. 

wig • wig png [Kap] : vary ant ng 

waligwig. 


9 

wf'li png 1 : pagkahirati 2: kasiyahan 
o tuwa sa isang bagay, tao, o pook. 

wblrg png\ bahagyang wisik sa damit 
na paplantsahin -pnd mag-widfg, 
wi*li*gan. 

wi’ltk png mammal o hayop na panlupa. 
wi*lf*wid png pagpalag ng isdang 

hinahawakan. 

will (wil) png [Ing] 1 : kusa 2: legal 
na testamento para sa pamamahagi 
ng ari-arian ng isang namatay. 

willing (wHing)./rar [Ing] 1: naka- 
handa 2: mapagbigay 3: may kusang- 
loob. 

will-o'-the-wisp (wil-o-wisp) png 
[Ing] 1: liwanag na nakikita sa latian 
na hinihinuhang nagmumula sa 
pagningas ng mga gas 2 : palaiwas 
na tao 3: nakalilinlang na balak. 

willow (widow) {mg Bot [Ing] : punong- 
, kahoy o palumpong (genus Salix), 
karaniwang tumutubo sa malapit na 
tubigan na may maliliit na bulaklak. 

wil-wil png Med: pamumuo ng plema. 

win png [Ing] : panalo; tagumpay 2 . 


wi-k^ png 1 : lawas ng mga salita at w j nc j p n g [ j n g ] ; hangin; simoy. 


sistema ng paggamit sa mga ito na 
laganap sa isang sambayanan na 
may iisang tradisyong pangkultura 
at pook na tinatahanan : language, 
lencguwahe, PiNULUNGAN 2: sistema 
ng tunog na gumagamit ng arbi- 
traryong senyas sa pinagkaisahang 
paraan at pakahulugan : language, 
LENGGUWAME, PINULUNGAN 3: senyas 
at simbolo na isinasaalang-alang sa 
paraang abstrakto na kasalungat ng 
binibigkas na salita : language, 
lengguwahe, pinuiungan 4: anumang 
set o sistema ng mga gayong simbolo 
na ginagamit sa parehong pamama- 
raan ng isang partikular na pangkat 
upang magkaintindihan Cf salita : 

LANGUAGE, LENGGUWAHE, PINTJIU'NGAN. 

wikd^S png: pagkasira ng bunganga 
ng anumang sisicllan sanhi ng pag- 
pasok ng bagay na hindi kasfya. 

wild (wayld) pnr [Ing] Is Bot Zoo 
ilalias 2: magulo; nagwawala. 

wild boar (wayld bow) png Zoo [Ing] : 
baboy-damo. 

wilderness (wfl-der-nes) png [Ing] : 
ilang. 

wildlife (wayld-layf) png [Ing] : ilahas 
na mga hayop-gubat at halaman. 

wil-ga png Bot [Ing ]: maliit na punong- 
kahoy (genus Geijira) na nakatatagal 
sa mainit na panahon, karaniwang 
matatagpuan sa xAustralia. 


wind (ns-tru-m6nt png Mus [Ing] : 
instrumentong hinihipan o hangin 
ang nagpapatunog, gaya ng trumpeta 
o plauta. 

win*d£ng pnr 1 : naligis; naluray 2: 
Kol nabaliw; nalito. 

windbreaker (wind-brey-ker) png 
[Ing] : uri ng dyaket na hanggang 
ba)wang ang haba, gawa sa manipis 
na katad o anumang telang hindi 
tinatagos ng tubig, karaniwang may 
kuwelyo. 

windfall (wind-fol) png [Ing] 1: 
mansanas o anumang prutas na 
nalaglag sa lupa sanhi ng hangin 2 : 
anumang mahalagang bagay na di 
inaasahang matatamo. 

windlass (wind -las) png [Ing] : maki- 
nang may pahalang na ehe para sa 

paghila. 

windmill (wind-mil) png [Ing] : molino. 

window png [Ing] : bin tan a. 

window-pane (win-dow peyn) png 
[Ing] : putol ng makapal na salamin, 
karaniwang kuwadrado, na gina¬ 
gamit na pampuno sa panloob na 
espasyo ng balangkas ng bintana. 

windpipe (wmd-payp) png: trachea 
ng humihingang vertebrate. 

windshield (wmd-syild) png [Ing] : 
kalasag na binubuo ng salamin na 
nasa dashboard ng isang sasakvan. 














949 


windsurfing 


windsurfing (wind-sar-fing) pnglsp 
[Ing] : paraan ng pagsakay sa mala- 
laking alon sa pamamagitan ng isang 
sapad na kahoy o plastik na may 
layag, at pinapatnubayan ng isang 
nakatayong manlalangoy. 

wine (wayn) png [Ing] : alak. 

wineglass (wayn-glas) png [Ing] : 
kopita para sa alak. 

wing png [Ing] : pakpak 1 . 

wi'ngi'wing png [Ilk] : iling. 

wink png [Ing] 1 : kindat 2: kurap 3: 
kislap. 

winner (wf-ner) png [Ing] : ang nanalo 
o nagwagi. 

winning (wi-ning) png [Ing] : panalo 2 . 

winning (wi-ning) pnr [Ing] : nagta- 
tagumpay; nagwawagi. 

winnow (wi-now) png [Ing] : tahip. 

win*ter png [Ing] : taglamig. 

wintergreen (wm-ter-grin) png Bot 
[Ing] : laging-lunting palumpong 
(genus Pyrola) na matinik ang hugis- 
kampanang bulaklak. 

winter solstice (wfn-ter sols.tis) png: 
solstice, karaniwang tuwing 21 Dis- 
yembre na hudyat ng Simula ng 
winter sa hilagang hemisphere Cf 

SUMMER SOLSTICE. 

wipe (wayp) pnd [ Ing] 1: magpunas; 
punasan 2 : pahirin; palisin. 

wiper (way-per) png [Ing] 1: tao na 
tagapahid o tagapunas ang gawain 
2: pampunas 3: sa mga sasakyan, 
ang gumagalaw na barilyang may 
goma na nakakabit sa windshield at 
nagsisilbing pampunas nito lalo na 
kung umuulan. 

wire (wayr) png [Ing] 1: kawad 2 2: 
alambre 3: telegrama. 

wire brush (wayr brash) png [Ing] 

1: brotsa na may matitigas na buhok 
para sa paglilinis ng maruruming 
rabaw, lalo na kung metal 2: Mus 
brotsa na ginagamit na pampalo sa 
pompiyang upang makalikha ng 
mahinang tunog na metaliko. 

wireless (wayr-les) png [Ing] 1: waking 
kawad o alambre 2: ukol sa anumang 
aparato na pinagagana ng elektro- 
magnetikong alon. 

wireman (wayr-man) png [Ing] : tao 
na nag-aayos o naglalagay ng mga 
kawad ng koryente 2 : peryodistang 
nagtatrabaho sa ahensiya ng telegrapo. 

wiretapping (wayr-ta-ping) png [/ng] : 
akto o teknik ng pakikialam sa linya 
ng telepono o telegrapo upang lihim 
na makinig. 


wire-walker (wayr-wo-ker) png [Ing] : 
sirkerong nagtatanghal sa alambre 
o lubid. 

wiring (w r ay-ring) png [ Ing] 1 : sistema 
ng mga linya o kawad sa mga sir- 
kitong elektrikal 2 : ang pagkakabit 
nito. 

wisdom (wis-dam) png [Ing] : karu- 
nungan. 

wisdom tooth (wfs-dam tut) png 
Ana [Ing] : ang ikatlong bagang sa 
alinmang gilid ng itaas at ibabang 
panga, -karaniwang pinakahuling 
tumubo. 

-wise (ways) pnl [Ing] : pambuo ng 
pang-uri at nagsasaad ng kilos o 
ugali, hal clockwise, lenghtwise. 

wise (ways) pnr [Ing] : matalino; 
marunong. 

wisecrack (ways-krak) png [Ing] : 
pakutyang biro. 

wish png [Ing] : hiling; kahilingan. 

wishbone (wish-bown) png [Ing] : 
ang magkasangang buto sa pagitan 
ng leeg at pitso ng manok o ibon. 

wish-fulfilment (wish ful-fil-ment) 

png [Ing] 1: Sik ang udyok na maka- 
laya o palayain ang sarili sa matin- 
ding tensiyon sanhi ng likas na panga- 
ngailangan, gaya ng sex, pagkain, at 
katulad 2 : paglulunggati nito. 

wishing-well (wi-syingwel) png [Ing]: 
balon na maaaring hilingan ng 
sinumang maghahagis o maghuhulog 
ng barya dito. 

wish-list png [Ing] : listahan sa isip 
,.ng mga bagay na ninanais. 

wi*sik png 1: pagbasa ng isang bagay 
sa pamamagitan ng mga daliri o 
buong kamay 2 : kasangkapan para 
sa gayong gawain : spray. 

whs it png [ Tsi] : tao, hayop, o bagay 
na ipinalalagay na nagbibigay ng 
suwerte : maskot. 

wi*si*wi*si png [, Seb] : waligwig. 

wisteria (wis-ter-ya) png Bot [Ing] : 
gumagapang na palumpong (genus 
Wisteria) na may kumpol na bughaw 
na bulaklak. 

wis*yo png: varyant ng huwisyo. 

wit png [Ing] 1 1 bait 2: pahayag na 
nagpapamalas ng katalasan ng isip, 
at may bisang mapagpatawa 3: tao 
na may gayong katangian. 

witch (wits) png [Ing] 1 : mangku- 
kulam 2: Kol bruha. 

witchcraft (wits-kraf) png [Ing] : 
sining o praktika ng pangkukulam. 


wood pulp 


witch-doctor (wits-dok-tor) png [Ing] : 
sa ilang sinaunang lipunan, tao na 
nanggagamot sa pamamagitan ng 
mahika at iba pang makalumang 
pamamaraan. 

witch-hunt (wits-hunt) png [Ing] 1: 

paghahanap at pagpuksa sa mga 
hinihinalang kalaban ng relihiyon 
2: Pol paghahanap at lihim na pagma- 
matyag sa mga hinihinalang kalaban 
ng pamahalaan. 

with (wid) pnt [Ing] 1 : sa 2: may; 
mayroon 3: kasama ang 4: may 
kasama 5: dahil sa 6: ng; sa pama¬ 
magitan ng. 

withdraw (wid-drow) pnd [Ing] 1: 
mag-urong; iurong 2 : bumawi; bawiin 

3: maglabas; ilabas 4: lumayo 5: 
umuwi. 

withdrawal (wid-ro-wal) png [Ing] : 
akto o kondisyon ng pag-urong o 
pagbaw r i. 

withhold (wid-hold) pnd [Ing] 1: 
pigilin 2 : bawasin. 

witness (wit-nes) png [Ing] : saksi. 

wi*wi png: salitang bata para sa ihi. 

wi-wit pngMit: multo. 

wi-zard png [Ing] 1: pantas; paham 
2 : salamangkero. 

wok png [ Tsi] : kawali na kahugis ng 
mangkok. 

wolf png Zoo [Ing] : lobo 1 . 

w6*man png [Ing] : babae. 

womb png [Ing] : sinapupunan. 

wo-men's lib (wi-mens lib) png Kol 
[Ing]: pinaikling women's liberation. 

women's liberation (wf-mens lube- 

rey-syon) png [Ing] : kilusan para sa 
paglaya ng kababaihan mula sa di- 
pagkakapantay-pantay at kalagayang 
mababa kaysa kalalakihan, at mga 
kaugaliang pinagmumulan nito. 

wonder (wan-der) png [Ing] 1 : bagay 
na kakaiba at kataka-taka 2: anumang 
nagdudulot ng pagtataka, pagkagulat, 
at paghanga 3: damdaming nangi- 
ngibabaw dahil sa pagtataka at pag¬ 
kagulat. 

wonderland (wan-der*land) png [ Ing] 

1: lupain ng mga kahanga-hangang 
bagay at nilalang 2 : rehiyon o bansa 
na kahanga-hanga. 

wood (wud) png [Ing] : kahoy. 

wood alcohol (wud al-ko-hol) png 
[Ing] : methanol. 

wood pulp (wud palp) png [Ing] : 
minasang sapal ng kahoy na gina¬ 
gamit sa paggawa ng papel o taka. 










woodblock 


950 


wrecker 


woodblock (wud-biak) png [Ing] : 
tipak ng kahoy na ginagamit sa 
paggavva ng woodcut. 

woodcarver (wild kar-ver) png [Ing] 
1: tao na gumagawa o lumililok ng 
disenyo sa kahoy 2: kasangkapan na 


ginagamu ciuo. 

woodcarving (wud-kar-ving) png 
[Ing] 1: paglililok 2: ang sining o 
kaalaman ng tao na lumililok 3: 
disenyo sa kahoy na likha nito. 

woodcock (wiid-kak) png Zoo [ Ing] : 
migratoryong ibon (genus Scolopax) 
na mahaba ang tuka at kuiav kape 
ang halahiho. 

woodcraft (wud-kraf) png [Ing] t' 
kaalaman sa mga gawaing ukol sa 
kahoy 2: kaalaman sa mga pook na 
m aka hoy, lalo na sa kamping, iskaw- 

j 

ting, at katulad. 

woodcut (wud-kat) png [Ing] 1: may 
ukit na bloke ng kahoy na maaaring 
garni tin sa paglilimbag 2: disenyo o 
limbag na gawa mula rito. 

woodcutter (wud-ka-t&r) png [Ing] : 
atsero. 

woodpecker (wud-pe-ker) png Zoo 
[Ing] : tariktik. 

woodpigeon (wud-pi-dyon) png Zoo 
[Ing] : malaking kalapati ( Columbia 
paiumbus) na may puting batik na 
tila singsing sa leeg. 

woodwind (wud-wind) pngMus [Ing] 
1: ang mga hinihipang instrumento 
sa orkestra na gawa sa kahoy, hal 
plauta, klarinet, oboe 2: alinman sa 
mga kasangkapang ito. 

woodwork (wud-work) png [Ing] 1: 
paggawa ng anuman sa kahoy 2: 
mga bagay na gawa sa kahoy, lalo 
na ang kahoy na bahagi ng isang 


wool (wul) png [Ing] 1: malambot, 
kulot, at malagong tubo ng alahibo 
sa mga hay op na tulad ng tupa at 
kambing : iana- 2: tela mula dito : 

LANA". 

Worcester sauce (wor-ses-ter sos) 
png [Ing] i sarsa na gawa sa tovo, 
suka, at mga pampalasa, at unang 
einawa sa Worcester, England. 

O 

word png [Ing] : salita. 

word of honor (word of 6-nor) png 
[ Ing] : palabra de honor. 

word of mouth (word of mawt) pnr 
[Ing] : pagsasalin-salin ng impor- 
masyon o balita sa pamamagitan ng 


word processing (wrodpra-se-smg) 
png Com [Ing] : sistemang pang- 


computer na nakaprograma para sa 
mabilis, mahusay na produksiyon at 
pag-edit ng mga papeles, ulat, rekord 
sa negosyo, at katulad: word processor. 

word processor (word pro-se-sor) 
png Com [Ing] : word processing. 

work png [Ing] 1 : trabaho; gawain; 
hanapbuhay 2: gawa. 

workaholic (work-a-ho-lik) pnr [ Ing] : 
tao na labis ang pagtupad sa trabaho. 

work camp (workkamp) png [Ing] : 
kampo na laan sa isang gawain. 

work ethic (work e-tik) png [Ing] : 
paniniwala sa likas na kabutihan ng 
paggawa at sa bisa nito upang pata- 
tagin ang kalooban. 

worker png [Ing] : manggagawa. 

workforce (work-fors] png [Ing] 1: 
ang kabuuang bilang ng mga mang¬ 
gagawa sa isang industriya 2: ang 
kabuuang bilang ng mga tao na 
nagtatrabaho o walang trabaho. 

workhorse (work-hors) png [Ing] t : 
Zoo kabayo na ginagamit sa pagbu- 
bungkal, paghila, at iba pang mabigat 
na gawain 2: tao na walang pagod 
sa pagganap ng kaniyang gawain at 
gawain ng iba. 

working capital (working ka-pi-tal) 
png [Ing] 1: halaga ng puhunan na 
kailangan upang magpatuloy ang 
isang negosyo 2: iba pang ari-arian 
maliban sa fixed asset. 

work of art png [Ing] : mahusay na 
obra. 

workshop (work-syap) png [Ing] : 
palihan-. 

world png [Ing] : daigdig 2 . 

world-class (world klas) pnr [Ing] : 
may kalidad o nakapasa sa paman- 
tayang kinikilala sa buong mundo. 

World Health Organization (world 
belt or-ga*ni-ze*syon) png [Ing] : 
sangay ng United Nations na itinatag 
noong 1948 upang mangalaga sa 
kalusugan at makontrol ang pagla- 
ganap ng mga karamdaman sa daig¬ 
dig: WHO. 

worldly (word-li) pnr [Ing] : maka- 
mundo; makalupa. 

world order png [Ing] : sistema ng 
pagpapanatili ng kaayusan sa daigdig, 
lalo na ang pandaigdigang pangkat 
ng mga kasunduan sa pangangalaga 
ng kapayapaang pampolitika. 

world war png [Ing] : digmaan ng 
mga bansa. 

worm png [Mg] : uod; bulate. 


wormwood (worrn-wud) pngBot [Ing] : 
aromatikong halaman (genus Arte¬ 
misia) na may napakapait na lasa, 
ginagamit sa paggawa ng vermouth, 

absinthe, at gamot. 
worry (wo*ri) png [Ing] :pag-aalala; 

pagkabalisa. 

worse (wors) pnr [Ing 1: liigit na masama. 

worst pnr [Ing] : pinakamasama. 

worship (wor-syip) png [Ing] : pag- 
samba. 

worth (wort) png [Ing] 1 : halaga 2: 
pakinabang 3 : yaman. 

worthwhile (wort-wayl) pnr [Ing] : 
mahalaga. 

worthy (wor-di) pnr [Ing] 1 : maha¬ 
laga 2: karapat-dapat. 

wo‘to* wo* to png Zoo [Bik] : kitikiti. 

wound (wond) png [Ing] : sugat. 

Wow! (waw) pdd [Ing] : bulalas ng 
paghanga. 

wow*ha png [Seb Tag] : bakwa. 

WP, daglat: word processor o pro¬ 
cessing. 

wrangle (rang-gel) png [Ing] : mai- 
ngay na pagtatalo. 

wrangler (rang-gler) png [Ing] 1: 
tao na nakikipagtalo 2: koboy, lalo 
na ang namamahala sa mga sina- 
sakyang kabayo. 

wrap (rap) pnd [Ing] : balutin; ibalot. 

wraparound (rap-a-rawnd) png [Mg] 

1: anumang maaaring ipambalot 2: 
Com bahagi na itinuturing na tuloy- 
tuloy na paikot na serye ang linear 
sequence ng lokasyon ng memorya 
o posisyon ng iskrin. 

wraparound (rap-a-rawnd) pnr [Ing] 

1: sa pananamit, nakadisenyo na 
maaaring ibalot sa katawan 2: huma- 
hangga sa gilid. 

wrapper (ra-per) png [Ing] : pambalot. 

wrapping paper (ra-ping peyper) 
png [Ing] : matibay at may disen- 

yong papel na pambalot. 

wreak (rek) png [Big] : maminsala; 
pinsalain. 

wreath (ret) png [Ing] : koronang 
yari sa dahon o bulaklak. 

wreck (rek) png [Ing] : 1: pagkasira 
o di-pagtakbo ng isang sasakyang- 
dagat 2: sasakyang-dagat, gusali, at 
katulad na nasira, at hindi na mapa- 
kikinabangan. 

wrecker (re-ker) png [Ing] 1: tao o 
bagay na mapanira o mapaminsala 
2: trak na panghila ng mga nasira o 
tumirik na sasakyan sa daan. 









wrest 


951 


wyvern 


wrest (rest) pnd [Ing] : pilipitin; 
baluktutin. 

wrestle (re-sel) pnd [Ing] 1: maki- 
pagbuno; bunuin 2: makipaglaban; 
m aki pag tun gga 1 i. 

wrestling (rest-ling) png Isp [Ing] : 
laro ng dalawang magkatunggali na 
may pagtatangkang ilapat ang balikat 
ng sinuman sa Iona : bung. 

wrinkle (ring-kel) png [ Ing] i kulubot. 

wrist (rist) png [Ing] : pulso; galang- 
galangan. 

wristband (rist-band) png [Ing] : tela 
o katad na ginagamit na gal ang. 

writ (rit) png [Ing] 1 ; Bat pormal na 
atas na ibinibigay sa ngalan ng sobe- 
ranya, pamahalaan, hukuman, at 


iba pang autoridad, at nagpapahin- 
tulot sa isang opisyal na gawin o 
tanggihan ang isang tivak na aksiyon 
2: anumang nakasulat. 

write (rayt) pnd [Ing] : sumulat; 
sulatan; niagsulat. 

write-off (rayt-of) png [Ing] : anu¬ 
mang kinansela o tinanggal, gaya sa 
pagtatanggal sa listahan. 

writer (ray-ter) png [Ing] i manunulat. 

writing (ray-ting) png [ Ing] 1 : akto o 
halimbawa ng pagsusulat 2: kala- 
gayan ng pagkakasulat 3: anumang 
nakasulat 4: pampanitikan o pang- 
musikang anyo, estilo, kalidad, teknik, 
at katulad. 

wrong (rong) pnr [Ing] : mali. 


wrought (rowt) pnr [Ing] 1' pang- 
haliling pangnagdaan at pandi- 
waring pangnagdaan ng work 2: 
gawa sa. 

wrought iron (rowt a-yorn) png [ Ing] : 
bakal na pundido. 

w u n d e rk i n d (wii n • d e r • kaynd) png 
Kol [ Ing] : tao na nagtarno ng kara- 
ngalan o tagumpay sa murang gulang. 

wu-wei (wii wey) png Pil [ Isi] : sa 
Taoismo, ang doktrinang nagpapa- 
hintulot sa mga bagay na tahakin 
ang likas na daan. 

WW, daglat: World War. 

wyvern (way-vem) png [ Ing] : dragon 
na may pakpak, dalawang paa, at 
matinik na bun tot. 












X, x png [Ing] 1 : ang ikadalawampu’t 
anim na titik sa alpabetong Filipino 
at tinatawag na eks sa Ingles at ekis 
saEspanyol 2: ikadalawampu’t anim 
sa pagkakasunod-sunod o serye 3 : 
ikasampu sa pamilang na Romano 
4 : di-tiyak na bilang ng tao, bagay, 
at iba pa 5 : nakasulat o nakalimbag 
na representasyon ng titik X o x 6 : 
tipo, gaya ng sa printer, upang 
magawa ang titik Xox. 

x (eks) 1 : Mat a ang unang di-kilalang 
kantidad b ang unang coordinate 
2: simbolo para sa multiplikasyon 
o pagpaparami 3 : panandang gina- 
garnit sa pagitan ng mga pigura na 
nagsasaad ng dimensiyon 4 : sa pag- 
susulit, simbolong ginagamit na 
pananda sa mali 5 : sa pelikula, 
klasipikasyon o simbolo para sa mga 
manonood na tigulang lamang 7: 
lagda ng hindi mamnong sa doku- 
mentong opisyal. 

x-6-xis png Mat [Ing] : axis na paha- 
lang sa set ng parihabang coor¬ 
dinate, graph, at katulad. 

xanthic (zan-tik) pnr[Ing] : manilaw- 
nilaw. 

xanthic acid (zan-tik a-sid) png 
Kent [Ing] : organikong asido na 
nagtataglay ng pangkat na OCS 2 H. 

Xanthippe (zan-ti-pe) png [Gri] : 
asawa ni Socrates. 

xanthoma (zan-to-ma) png Med [Gri] 

1: paninilaw ng balat ng maysakit at 
pagkakaroon ng rnadidilaw na pantal 
2\ ang pantal na dulot nito. 

xanthophyll (zan-to-fil) png Bio [Ing] : 
carotenoid na may oxygen na mata- 
tagpuan sa halaman, at isa sa mga 
pigment na kasama sa photosynthesis. 

X chromosome (x kro-mo-som) png 
[lag] : sex chromosome ng mammal 
na dalawa ang bilang sa babae at isa 
sa lalaki. 

Xe, symbol (xi) Kern [Ing] : xenon, 
xeno- (ze-no) pnl [Ing] : pambuo 

ng pangngalan at nangangahulugang 
dayuhan, hal xenophobia. 


xenogamy (ze-no-ga-mi) png Bot : 
polinisasyon ng stigma sa pamama- 
gitan ng polen ng ibang bulaklak. 

xenograft (ze-no-graft) png Med Bio 
[Ing] : tissue muia sa isang donor na 
naiiba ang species sa tatanggap. 

xenolith (ze-no-ht) png Geo [Ing] : 
ibang uri ng bato na nakabaon sa 
batong mula sa bulkan. 

xenon (ze-non) png Kem [Ing Gro] : 
di-reaktibong element (atomic 
number 54, symbol Xe). 

xenophobe (ze-no-fob) png [Ing] : 
tao na may xenophobia. 

xenophobia (ze-no-fo-bya) png [Ing] : 
labis na pagkasuklam o pagkatakot 
sa dayuhan, at mga bagay na naiiba 
sa kaniyang kinagisnan. 

xeranthemum (ze-ran-te-mum) png 
[Ing] : halaman (genus Xeranthemum) 
na may tuyong bulaklak na kahawig 
ng daisy. 

xeric (ze-ric) pnr [Ing] : ukol sa o may 
kaugnayan sa tuyong kaligiran. 

xero- (ze*ro) pnl [Gri] : pambuo ng 
pangngalan na nangangahulugang 

tuyo. 

xeroderma (ze-ro-der-ma) png Med 
[Ing] : labis na panunuyo ng balat. 

xerograph (ze-ro-graf) png [Ing] : 
kopyang likha ng xerography. 

xerography (ze-ro-gra-fi) png [Ing] : 
proseso ng paggawa ng kopya ng 
nakalimbag, nakasulat, o' nakala- 
rawang materyales, mula sa film o 
papel, sa pamamagitan ng estatikong 
liwanag at elektrisidad Cf xerox: 

PHOTOCOPYING. 

xerophilous (ze-ro-fi-lus) pnr [Ing] 
1: Bot tumutubo o umaangkop sa 
tuyo at mainit na pook 2: Zoo nabu- 
buhay sa tuyong pook. 

xerophyte (ze-ro-fayt) png Bot [Ing] : 
halamang angkop na mabuhay sa 
tuyong kondisyon o pook. 

Xerox (ze-roks) png [Ing] 1: tatak 
ng makina para sa xerography 2 : sa 


maliit na titik, nakagawiang tawag 
sa xerography. 

xi (zi) png [Gri] : ang ikalabing-apat 
na titik ng alpabetong Griyego. 

-xion (zyon) pnl [Ing] : varyant ng - 

ion. 

xiphisternum (zi-fis-ter-num) pnl 
Ana [Ing] : pinakaibaba sa tatlong 
biyas ng sternum. 

Xmas (ex-mas) png Kol [Ing] : daglat 
ng Christmas. 

xoanon (zo-wa-non) png [ Gri] : sina- 
unang imahen ng isang diyos, kara- 
niwang gawa sa kahoy, at pinanini- 
walaang mula sa langit. 

X-rated (x rey-ted) pnr [Ing] : sa 
pag-uuri ng pelikula o babasahin, 
hayagang nagtatanghal ng sex. 

X-ray (x-rey) png [Ing] 1 : anyo ng 
radyasyong elektromagnetiko, katulad 
ng liwanag subalit higit na maikli 
ang habang-alon at may kaka- 
yahang mapasok ang mga bagay na 
solid 2 : imaheng likha nito sa isang 
potograpikong plaka, lalo na sa 
pagpapakita ng posisyon ng mga 
buto, at katulad. 

X-ray crystallography (x-rey kris-ta- 
lo-gra-fi) png [Ing] : pag-aaral sa 
mga kristal at sa estruktura nito sa 
pamamagitan X-ray. 

X-ray astronomy (x-rey as-tro-no-mi) 
png [Ing] : pagmamasid sa mga 
bagay na pangkalawakan sa pama¬ 
magitan ng mga instrumentong 
sumusukat sa malakas na radyasyong 
elektromagnetiko. 

xylem (zav-lem) png Bot [Ing] : tissue 
ng halaman na dinadaanan ng 
tubig at sustansiya mula sa ugat Cf 
phloem. 

xylene (zay-lin) png Kem [Ing] : alin- 
man sa tatlong masebo, walang kulay, 
madaiing magliyab, nakalalason, at 
isomerikong likido (chemical fonnula 
C 6 H 4 (CH s )J, na nakukuha sa alkitran. 

xylo- (zay-lo) pnl [Ing 1: pambuo ng pang¬ 
ngalan, nangangahulugang kahoy. 








xylocarp 

__ » _ _ _ * 

^ w wL " W W ***^™ i * * ♦♦ * ^ w • ^^***^*A * • » » * n » » ^-<—^— - - 

xylocarp (zay-lo-karp) png Bat [Ing] : 
bunga na sintigas ng kahoy. 

xylograph (zay-lo-graf) png [Ing] : 
sinaunang ukit sa kahoy. 

xylonite (zay-lo-nayt) png [Ing] : uri 
ng celluloid. 


953 

xylophagous (zay-16-fa-gus) pnr [Ing] : 

hinggil sa kulisap o mollusk na 
kumakain o bumubutas sa kahoy. 

xylophone (zay-lo-fon) png Mas 
[Ing] : silofono. 


xystus 

xystus (zis-tus) png\i [ Gri] sa sinau¬ 
nang Griyego, portiko na ginagamit 
ng mga atleta para sa ehersisyo 2 : 
[Lai] daan sa hardin o balkonahe. 














Y,y png 1 : ikadalawampu’t pitong 
titik sa alpabetong Filipino at tina- 
tawag na way 2: ikadalawampu’t 
pito sa serye o pagkakasunod-sunod 
3: ikadalawampung titik ng abaka- 
dang Tagalog at tinatawag ya 4: a 
Mat ikalawang di kilalang kantidad 
b ikalawang coordinate 6: anumang 
bagay na hugis Y 7: nakasulat o 
nakalimbag na representasyon ng 
titik Yoy 8: tipo, gaya ng sa printer, 
upang magawa ang titik Yoy. 

y (i) put [Esp] : at. 

‘y put : pinaikling anyong ay. 

Y, daglat (way) : yen. 

y, daglat: year. 

Y, symbol (way) Kern [Ing] : Ytrium. 

-y pnl [Ing\ 1 : pambuo ng pang-uri, 
nangangahulugang puno ng, may 
katangian ng, hot, messy, icy, horsy 
2: a pambuo ng pangngalan, nag- 
sasaad ng kalagayan, kondisyon, o 
kalidad hal , courtesy, orthodoxy, 
modesty b ang aksiyon o resulta 
nito, hal remedy, subsidy. 

ya png : sa abakadang tagalog, tawag 
sa titik Y 

Ya! pdd : bulalas kapag nagpapatakbo 
ng hayop : Hiya! 

ya-ang png : babala, pahiwatig, o 
anumang di-matukoy na indikasyon 
ng isang magaganap. 

ya*bdg png [Kap Tag ] : tunog na 
likha ng paglakad o paghakbang : 

ARIMPADEK, DAPEK, LAGATAK 2 , PADDAK, 
PANTAKKOK, TUNOB 2 . 

ya*bdg pnr [ Seb} : wala sa tono; sin- 
tunado. 

yd*bang png [Kap Tag] : labis na 
pagkilos, pananalita, at pagpapaha- 
laga sa sarili upang makuha ang 
pansin ng iba : ambog, gibang, haso, 

HUWAB, HUIAB, IASTOG, TANGAS -pnd 

mag*ya*bdng 8 bpag-ya-bang, mag 9 
ma*ya*bang. 

ya*bat png : piraso ng mga sanga ng 
punongkahoy, kawayan, at iba pa, 


na nakakalat sa gilid ng ilog, kanal, 
kalye, at katulad Cflayak. sukal, basura. 

ya*b6 pnr : buhaghag. 

yd*bon png [Seb] : sakit sa balat. 

yd'bong png : pagiging malusog o 
makapal ng mga dahon ng halaman 
o puno Cf lago : dabong, lambo, 

LASBANG, RABONG, RAMBONG, SALUMPAPAK 

- pnr ma*yd*bong - pnd mag*pa* 
yd*bong, pa*ya*bu*ngin f yu*md*bong. 

ydb*yab png 1 :[Ilk Pan ] abaniko 2: 
sa proseso ng pagkikinis ng bigas, 
ang ikalawang ulit ng pagbayo. 

yab*ydb pnd mag.yab.ydb, yab. 

ya.bin : muling bayuhin ang bigas 
para pumuti. 

yacht (yat) png [Ing] : yate. 

yachting (ya*ting) png [Ing] : isports 
o libangan sa karera o paglalayag 
sa pamamagitan ng yate. 

yachtsman (vats- man) png [Ing] : 
tao na namamahala o nagpapatakbo 
ng yate. 

yd*fu png [Iba] : panginoon. 

ya*gd png : bagay na labis sa kailangan. 

ya*ga*ya # gd png [ War] : biro; kantiyaw. 

yd-gang png [Kap Png Tag] : labis na 
kanipisan o kapayatan var yagong. 

yag-bdn png : ruta o daan. 

0 

ya-git png : dumi o basurang tina- 
ngay ng agos sa gilid ng ilog o kanal : 

AGIT, DAGSA 2 , DALUPJTPIT, DUTAK, GABAT, 
LA1/3G, SIGHOT, YAMUTMOT. 

ya-go png 1 : dagta; katas 2: gata. 

ya*gong png : varyant ng yagang. 

ydg*pis pnr [Seb] : payat. 

yag.ydg png [Kap Tag] : trote. 

ya*h6d png : pagkuskos nang madiin. 

Yahweh (ya-we) png [Ing] : sa Bibliya, 
anyo ng pangalang Hebrew ng 
Diyos : Yahwh, Jehova. 

Yajur-veda (ya-dyur-vey-da) png [ Hin] : 
isa sa apat na Veda, na nakabatay sa 
kalipunan ng mga pangsakripisyong 
pormula sa sinaunang Sanskrit. 


yd'kag -^^mang-yd'kag, ya*kd 9 gin, 

yu-ma-kag : yayain; magyaya. 

ya*kdl pngBot : matigas na punong¬ 
kahoy ( Hopea flagata ) na nakuku- 
hanan ng tabla. 

Ya*kan png : pangkating etniko na 
matatagpuan sa pulo ng Basilan at 
karatig. 

ya*kdn png [War] 1: sabi 2: pangu- 
ngusap. 

yd'kap png : aksiyon na nagpapakita 
ng pagmamahal sa isang tao o bagay, 
sa pamamagitan ng pagsasalikop 
dito ng dalawang braso : arakup, 

DAKAP, OAKES, GAKOS, GAKAP, HALOG, 
KEKEP, KAWUL, KUGOS, IAKAP, PELOK, 
YAPOS. 

ya-kim-bot png [ War] : di-maunawaang 
pagsasalita. 

yd’kis png 1 : pingkian ng mga espada 
2 : paghahasa ng patalim sa bato o 
katad 3: pagkukuskos ng anuman sa 
rabaw ng isang bagay - pnd mag* 

ya*kis v ya*ki*sin, i*yd*kis. 

ya*ku*za png [Jap ] : sindikato. 

yak*ydk png 1: pagkalagas ng mga 
dahon ng halaman o punongkahoy; 
pagkapigtal ng mga talulot ng bulaklak 
2: [ST] a inggit b panibugho 3: 
pagiging mabilis magpasiya. 

yak*ydk pnr ma*yak*ydk : nalagas o 
nalaglag na dahon, talulot, o bulaklak. 

yd*iat png [Mrw] : salin 2 . 

ya*li*son png [Mrw] : salin 2 . 

yam png [Ing] : ube. 

ya*md png : kaibigang matalik; katoto. 

yd • m a png [ Kap] : kaligayahan. 

Yd*ma png Mit [Hin] : diyos na nama¬ 
mahala sa daigdig ng mga patay. 

yd*man png 1: [Bik Kap Pan Tag] 
malaking kantidad ng salapi, maha- 
lagang ari-arian, at iba pa 2: kasa- 
ganaan sa isang bagay 3: a anumang 
bagay na may halagang maipagpa- 
pal it sa ibang bagay b bagay na 
hindi maipagbibili o maipagpapalit: 




yamang 


955 


yearbook 


ARKAT, BAHANDi, BAKNANG, MAN GO AD, 

TESORO, WEALTH 4: [Ilk] lugod. . 
y^-mang ptg : kung gayon narhamang : 

AT A, BANCTA, GONA, KAYMAN, SANA, 
SANGLIT. 

t 

ya*m«§s png 1 : sapal; tining 2: bagaso : 

INUTSAN, NANUOSAN, PINUGAAN, TINUPSAN 
PINUG-AN. 

yam.ba png: nagbabanta at poot na 
kilos ng kamay : amba. 

yam-ba png varyant ng am-ba. 

ya-mo png [War] : mga butil o mu- 
munting bagay. 

ya a md png 1 : pagiging makasarili; 
kasakiman : buklis, hakog, halot, 

KADALOK, KADINGOT, KINAESSEM 2 \ 

banidad. 

ya*m6t png : pagkainis o bahagyang 
galit, karaniwang dulot ng labis na 
paghihintay, di pagtupad sa usapan, 
at katulad : alipanes, asnuk, inis, 

INIYUDOT, PARARARER, RIRIBOK - pnd 

ma a ya a mot, ya-mu-tin. 

ya*mot png 1 : tuod ng mais, palay, at 
tubo 2 : tira-tirang buhok sa pisngi 
at baba pagkatapos mag-ahit. 

yam-poy pngBot [Seb] : tampoy. 

ya-mu-am png : pinagkayasan ng 
kawayan, tubo, at katulad mryamuyam: 

AMUYAM, BINAROS, KINAGIS, KUNAROS, 
NANKAYASAN, NASUPNET. 

ya*mu*yam png : vary ant ng yamuam. 

ya*muk*m6k pnr : nakayuko, gaya 
ng isang naiinip na dahil sa tagal ng 
paghihintay. 

ya-mung-mong png 1 : yabong 2: 
himaymay. 

ya*mut png [ Kap ] : ugat ng halaman 

o puno : GAMUT. 

ya*mut*m6t png : yagit. 
ya-ni pnb [War] : ngayon. 


yang-yang png [Kap Tag] : pagpa- 
patuyo ng nakasampay na damit sa 
hangin : bilag, dayday, halay, raia\hay, 
palaypay 3 - pnd mag-yang-yang, 
i'yang*y£ng. 

ya-m'g png : paggalaw ng lupa, bahay, 
at iba pa, dahil sa lindol o malakas 
na ugong : diadiar, gayogoy, kurug, 
kunog-kunog, tibong, tremor 1 , vibra¬ 
tion — pnd ya-ni-gin, yu-ma-mg. 

Yank png Kol [Ing] : Yankee. 

Yankee {yan-ki) png Kol [Ing] 1 : sa 
Amerika, tao na nagmula sa New 
England o sa estado sa Hilaga 2: 
tao na nagmula sa United States : 
Amerikano,Yank, Yangki. 

Yang-ki png [Esp yanqui] : Yankee. 

ycbno png [Esp llano] 1 : [Esp llano] 
varyant ng lyano 2: [Esp llano] 
labis 3: [Seb Tag] payak. 

yan-tas png [Bik Seb War] : pina- 
ikling anyo ng li-yan-tas. 

yan-t£s pnr : payat na payat. 

yan-t6k pngBot : palma (genus Cala¬ 
mus) na may mahahaba at magkaka- 
dugtong na sanga : babuyan, baiagen, 

RATTAN, UWAY, WAY. 

ya*o pndyu'ma-o, ma-pa*y^*o 1: 

umalis; lumisan 2: mamatay var 
yaon. 

ya.ok-ya*6k png [Pan] : tampisaw. 

y4-on png : vaiyant ng yao. 

ya*6n pnh : tumutukoy sa isang bagay 
na malayo sa nagsasalita at kausap : 

ADTO, AMAN, DAYDI, ITA, IYON, ILADTO. 

ya-6ng png : uri ng tasa na porse- 
lana. 

ya*p£ png : kawalan ng katas o lasa 
ng pagkain : las-ay, paag, tamnay. 

ya*pad pnr [War] : sapad. 

y^-pak png : varyant ng t£pak. 


ya*n£ng png [Seb] 1 : putik 2: pusali. ya a p4k pnr: walang sapin ang paa. 


Yang png Pil [Tsi] : sa pilosopiyang 
Tsino, ang aktibong simulain ng 
uniberso, inilalarawan bilang lalaki, 
malikhain, at iniuugnay sa langit, 
init, at liwanag C/Yin. 

ya*ng£ png : maliit na paso; masetera. 

ya*ngas*ng^s png : pangingilo ng 
ngipin. 

yang*k^w png : malaki o mahabang 
hakbang : lakdaw 2 . 

yang-kaw pnr [Seb] : may magandang 
hubog, kung sa katawan. 

y£*ngot png : makapal na balbas. 

ya*ngut a ngot png : varyant ng la- 
ngutngot. 


ya*p£w png : pagdagan o pagpatong 
ng katawan sa iba -pnd, i a ya*paw f 
mang a ya a paw, yu a ma a p4w. 

ya a p6s png : yakap na mahigpit. 

yap-saw pnr : manibalang. 

yap-yap png : perang umiral noong 
panahon ng Hapon; perang-Hapon. 

yap-y^p png Zoo 1 : alamang 2 : 
tuloy-tuloy at malakas na pagsasa- 
lita. 

y£r a da png : sukat na katumbas ng 
tatlong talampakan : yard. 

yard png [Ing] : yarda. 

yardstick (yards-tik) png [Ing] 1 : 
patpat na singhaba ng isang yarda 


na ginagamit sa pagsusukat 2: anu- 
mang pamantayan sa pagsukat. 

ya a ri png 1 : ugat ng kapangya- 
rihan 2: ugat ng pangyayari. 

ya a ri pnh : ito. 

ya a ri pnr : gawa o tapos : ayari, naa- 

RAMID, NALPAS. 

yarn png [Ing] : estambre. 

y^ a ros png : varyant ng ha a ros. 

ya a ru png [Iva] : bayanihan. 

yarrow (ya-row) pngBot [Ing] : hala¬ 
man (genus Achillea) na may maliliit 
na dahon at kumpol na puti o pink 
na bulaklak. 

ya-sang png: gaspang. 

yashmak (yas-mak) png [Tur] : belo 
na itinatakip sa mukha, maliban sa 
mga mata, ng mga babaeng Muslim. 

yas-yas png [Bik Pan Tag] : kayas. 
ya a t& pnb : marahil. 

y^ a tab png [Kap Tag] : maliit na 
karit na ginagamit sa paggapas ng 
palay C/ lilik. 

ya*tot png Zoo [War] : daga. 

ya a tu png [Kap] : daigdig 2 . 

yat a yat pnr : bahagya ang ngatngat o 
ukab. 

yataghan (ya-ta-gan) png [Tur] : 
espada na walang kaluban, gina¬ 
gamit sa mga bansang Muslim. 

Ya a wa! pdd [HU Seb Tag] : pahayag 
ng pagkainis, pagkainip, at ibang di- 
pangkaraniwang damdamin. 

Ya-wa! pdd : Demonyo! 

ya a we png [Esp Have] : susi, lyabe. 

yaw-yaw png [Ilk] : karne ng aso. 

ya a y& pnd ya a y6 a in, mang a ya a y&, 
mag a ya a yi : hikayatin ang isang tao 
upang sumama o makiisa sa isang 
gawain : yakag. 

ya a ya png: babaeng inuupahan upang 
mag-alaga ng bata, ya a yo kung lalaki. 

ya a y6t pnr : payat. 

Y chromosome (way kro-mo-som) 
png [Ing] : sex chromosome ng 
mammal na matatagpuan lamang sa 
cell ng lalaki. 

Yb, (way.bi) symbol Kem [Ing] : 
Ytterbium. 

yd, daglat [Ing] : yard. 

yea (ye) pnb [Ing] : sinaunang anyo 

ng yes. 

yeah (ya) pnb Kol [/ng] : yes. 

year (yir) png [Ing] : taon 1 L> . 

yearbook (yir-buk) png [/ng] : aklat 
na taunang inililimbag at nagla- 













yearling 


larrian ng impormasyon, estadistika, 
at iba pa, karaniwang tungkol sa 
mga naganap sa nakalipas na taon. 

yearling (yfr-ling) png [Ing] 1: hayop 
na magdadalawang taon ang gulang 
2 : kabayo na isang taong gulang. 

yeast (yist) png [Ing] : lebadura. 

Ye*ba! pdd [Esp lleva] : sigaw ng 
pagsang-ayon o tagumpay. 

y6d*ra png Bot [ Esp hiedra] : uri ng 
baging ( Hedeta helix) na nakala- 
lason. 

yellow (ye*low) png [Ing] : dilaw 1 . 

yellowcake (yedow-keyk) png [Ing] : 
di-purong uranium oxide na naku- 
kuha sa pagpoproseso ng uranium 
ore. 

yellow card (ye*low kard) png Isp 
[Ing] : sa futbol, kard na ipinakikita 
ng reperi sa manlalaro bilang babala. 

yellow fever (ye*low fi-ver) png Med 
[Ing] : sakit na nakamamatay dulot 
ng kagat ng lamok (Aedes aegypti) na 
karaniwan sa mga pook na tropikal 

Cf DENGUE. 

yellow flag (ye-low'flag) png [Ing] : 
watawat na itinatanghal ng barko sa 
kuwarentenas. 

ye do png [Esp hielo] : tubig na namuo 
dahil sa matinding larnig. 

y6-ma png [Esp] 1: dilaw ng itlog : 

KAPULAHAN, BATOG, LKGAY, AMON, PUGHAK, 

muia-puia, yolk 2 : uri ng pastilyas 
na may balot na arnibal. 

4 

yen png : yunit ng pananalapi sa Japan. 

y§*na png Zoo [Esp] : karniborong 
hayop (family Hyanidae ) na magas- 
pang ang balat at may malalaking 
ngipin : hyena. 

y6*ro png [Esp Metro] : manipis na 
metal, karaniwang ginagamit na 
pambubong sa bahay. 

y6r*ba png [Esp hierba ] 1: halaman 
na hindi makahoy at namamatay 
pagkaraang mamulaklak : herb 2 : 
halaman na pampalasa sa pagkain 
at nagagamit na gamot o pabango 
ang mga dahon, buto, o bulaklak : 

HERB. 

yerba*bu a w6*na png Bot [Esp yer- 

babuena] : halaman {Mentha arvenses) 
na may aromatikong dahon. 

yes png [Ing] : oo. 

yd*so png [Esp] : risa 2 . 

yesterday (yes*ter*cley) png [Ing] : 
kahapon. 

yet pnb [/ng] 1: ngayon 2: ukol sa 
isang tiyak na oras o panahon 3 : sa 


956 


ytterbium 


nalalabing oras o panahon; bago 
matapos ang lahat 4: ukol sa lumipas 
na oras 5: muli 6: sa kabila ng; 
gayunman. 

Yedi png [/ng] : Abominable Snowman. 

Yggdrasil ( lg-dra-sfl) pngMit [ Nor] : 
malaking pun6 ng abo na nasa gitna 
ng daigdig at nag-uugnay sa Asgard, 
Midgard, at Niflheim. 


yf'bok png : pagpapataba sa hayop 
na kakatayin. 

Yin png Pil [ Tsi] : sa pilosopiyang 
Tsino, ang pasibong tuntunin ng 
uniberso, inilalarawan bilang isang 
babae at iniuugnay sa lupa, dilim, at 
larnig C/'Yang. 

yin-yin png Ark [Iva] : dingding. 

-yl (il) pnl Kent [Ing] : pambuo sa 
pangngalan, nagsasaad ng aktibong 
pagkilos hat, ethyl, hydroxyII, phenyl. 

YMCA, (way em si ey) daglat [Ing] : 
Young Men’s Christian Association^ 

Ymir (f* mir) png Mil [ Nor] : kauna- 
unahang nilalang na pinagmulan 
ng mga higante at ng mundo, napatay 
ni Odin at ng kaniyang mga kapatid. 

yo png Zoo [Ilk] sparing. 

y6 - del pud [Ing] : umawit nang ma- 
lamyos at may palagiang pagpapalit 
sa pagitan ng falsetto at normal na 
tinig, katulad ng paraan ng pag-awit 
ng mga Swisong naninirahan sa 
bundok. 


y6*do png Rem [Esp iodo] : iodine. 

yo-du-ro pngKem [Esp ioduro] : iodide. 

Yo*ga png [Hin] 1 : pagsasama ng 
sarili sa pinakamakapangyarihang 
nilalang 2 : alinman sa mga pamaraan 
o disiplina na naaabot ang pagsa- 
samang ito 3: paaralan ng piloso¬ 
piyang Hindu na nagtataguyod at 
nagbibigay ng daan sa pisikal at 
mental na mga disiplina upang 
maabot ang pagsasasamang ito. 

Y6*gad png : pangkating etniko sa 
lalawigan ng Isabela. 

yoghurt (yo-gart) png [Ing] : pagkain 
na maasim, gawa sa kinortang gatas, 
at karaniwang sinasangkapan ng 
prutas. 

y6-gi png [Hin] : tao na may kasa- 
nayan sa yoga. 

y6*go png [Seb War] : paod. 

yoke (yok) png [Ing] : singkaw. 

yo-kong png Zoo : ibong-gubat (Pitta 
eiythnogarter), maikli ang buntot, 
mahahaba at payat ang binti, at 
madalang kung humuni. 


yolk (yowk) png [Ing] 1: ang madilaw 
na bahagi sa loob ng itlog, mayaman 
sa taba at protina : yema 2: Bio bahagi 
ng itlog ng hayop na direktang puma- 
pasok sa pagbubuo ng embiyo kasama 
ang iba pang materyal 3: gitnang 
bahagi 4: langis na lumalabas sa 
balat ng tupa. 

yo-ni png [Hin] : panlabas na mga 
organo ng babae na itinuturing 
bilang simbolo ng Shakti. 

you (yu) pnh [Ing] : ikaw. 

* 

young (yang) png [Ing] : supling, 
lalo ng hayop bago isilang at matapos 
maisilang. 

young (>ang) pnr [Ing] : bata; kabataan. 

Young Men’s Christian Association 

(yang mens kris-tyan a*so*si*ey*syon) 
png [ Ing] : samahang pangkalusugan 
at pagtutulungang pangkaunlaran 
sa hanay ng kabataang lalaki na 
nagsimula sa Britain noong 1844 Cf 
YWCA : YMCA. 

young urban professional (yang 
ur-ban pro-fes-yo-nal) png [Ing] : 
kabataang may mataas na ambisyon, 
may mahusay na pinag-aralan at 
propesyon, at namumuhay nang 
mariwasa sa lungsod : yuppie. 

Young Women’s Christian Asso¬ 
ciation (yang we-mens kris-tyan 
aso*si*ey*syon) png [Ing\ : samahang 
pangkalusugan at pangkaunlaran sa 
hanay ng kabataang babae na nagsi¬ 
mula sa Britain noong 1855 Cf 
YMCA : YWCA. 

your (yur) pnh [Ing] : ukol sa sarili, 
pang-isahan o pangmaramihan, 

yours (yurs) pnh [/ng] 1: anuman at 
sinuman na kasama o may kaugnayan 
sa sarili 2 : karaniwang kabilang sa 
bating pangwakas ng isang liham 
hal, yours truly. 

youth (yut) png [Ing] 1: ang kalagayan 
ng pagiging bata 2 : yugto ng buhay 
mula sa pagbibinata hanggang pag- 
tanda 3: kabataan, sa pangkalahatan. 

yo-weng png Lit Mas [Bon] 1: awit 
kapag may pagtitipon, may tatluhang 
nota at may estilong nagsasagutan 
2 : awit kapag nagkakatas ng tubo, 
at may apatang nota. 

y6-yo png [Esp] : laruang ikiran, 
binubuo ng pinagsaklob na dalawang 
bilog na kahoy, metal, o plastik na 
pinagdurugtong ng rnaliit na piraso 
ng kahoy o metal at pinaiikot sa 
pamamagitan ng pisi. 

ytterbium (i*tur*bi*yum) pngKem 
[Ing] : bibihirang metalikong element 





yttrium 


957 


YWCA 


na natatagpuan sa mineral na gado- 
linite (atomic number 70, symbol Yb). 

yttrium (utri-yum) png Kent [Ing] : 
bibihirang trivalent na metalikong 
element, nakukuha sa gadolinite at 
iba pang mineral (atomic number 

39, symbol Y). 

yu-an png [ Tsi] : yunit ng pananalapi 
sa Tsina. 

yu'bo png [War] : babov na kinapon. 

yu a bu*yob png [Ilk] : liyab. 

yu*gi-yog png [Ilk] : ugoy. 

yu*go png [Seb War] : paod. 

yug*t6 png : dibisyon o bahagi ng isang 
dula o isang serye. 

yug-yog png [Bik Seb Tag] : pag-uga 
sa puno, andamyo, at katulad. 

yu-ka pnr [War] : humpak, kung sa 


pisngi. 

yu*ka*y6k pnr 1: nakasubsob 2: 
sawimpalad. 

yuk-bo png [Seb] : pagpupugay. 

yu-ko png [HU Tag] : pagkilos pababa 
sa harap ng ulo, karaniwang bilang 
tanda ng paggalang o^pagkatalo - 

pnd byu’ko, yu-mu-ko. 

yykod png : vuko. 
yu a k6s png : lukot. 
yu*k6t png [War] : isang libo. 
yuk*yok png [Bik] : kilikili. 
yudog png [Ilk] : satin*. 


yu a mi png : kahinhinan o kapinuhan 
ng asal. 

yu'mu png [Kap] : tamis 1 - pnr ma a 

yu-mu. 

yu-ngib png: natural na hukay o silid 
sa ilalim ng lupa at may butas na 
maaaring pagdaanan ng papasok : 

KUWEBA. 

yu*ngft pnr [Seb] : utak 

yung*yong /m^yung-yyngdin, i-yung* 
y6ng 1: isama o ilagay ang isang 
bagay sa p^ngangalaga ng isang tao 
bilang proteksiyon 2 : palawakin o 
palakasin ang impluwensiya at kapang- 
yarihan* 

yung*y6ng png [Bik] : labis na pag- 
kahinog. 

yu*nit png [Ing unit] 1: isang tao o 
bagay: unit 2 : anumang pangkat ng 
tao o bagay na itinuturing na iisang 
entidad : unit 3: isa sa mga indibid- 
wal o pangkat na bumubuo sa isang 
bagay; isa sa mga bahagi o elemento 
ng isang kabuuan : unit 4: pangkat 
5": kantidad na pinili na maging 
istandard na pansukat at pamantayan 
ng ibang uri ng pansukat. 

yu*n6t png Bot: bunot. 

yu-og pnr [War] : sobrang hinog. 

yu-pa png Bot [ Gad] : galo. 

yuppie (ya-pi) pngKol [Ing] : young 
urban professional. 

yu"pa a pd pnr : naninikluhod; nagma- 
makaawa. 


yu a pi pnr : pagkasira ng hugis ng 
anumang bagay, gaya ng papel, ero, 
at katulad : gemi, cupi, lugpap, 

LUMPING, KIMi 2 , KUMPIL, PISIAT. 

yup a y6p png \ : paggamit ng katawan 
bilang takip ng nais bigyan ng init o 
proteksiyon, gaya ng pagtakip ng 
inahin sa mga sisiw 2 : pagtatago ng 
mukha sa unan, dibdib, o kandungan 
upang ikubli ang lungkot- pnd i*yup* 
y6p, yu a mup a y6p, yup a yu a p6n. 

yu*rak 1: paulit-ulit na pagtapak sa 
isang bagay upang masira 2: pagsira 
sa puri, karangalan, o pangalan ng 
isang tao -pnd mang a yu a rak, yu- 
mu-rak. yu a r6 a kan. 

yurt png [Tier] : tent na pabilog, gawa 
sa katad o makapal na tela, at mada- 
ling itayo at kalasin, ginagamit ng 
mga naninirahan sa Mongolia at 
Siberia. 

yu*td png [Seb] 1: [Kap Tag] milyon 
2: [HU] lupa; luad. 

yut a y6t png t : tunog na likha ng 
pagbaluktot ng poste o paglundo g 
upuan, higaan, sanga ng kahoy, at 
katulad dahil sa bigat o diin na 
nakadagan 2 : pagbaluktot ng isang 
bagay dahil sa bigat ng nakadagan - 
pnd i a yut a y6t, mang*yut a y6t. 

yu a yek png [Ilk] : tutuli. 

YWCA, daglat (way dobol yu si ey) 
[Ing] : Young Women’s Christian 
Association. 



















Z, x png 1 ; ang i kad ala warn pu’t 
walong titik sa alpabetong Filipino 
at tinatawag na z\ 2: ikadalawampu't 
walo sa serye o pagkakasunod-sunod 
3: a Mat ang ikatlong di-kilalang 
kantidad b ang ikatlong coordinate 
4: anumang katulad ng hugis 7 5: 
pasulat o palimbag na representasyon 
ng titik Z o z 6: tipo gaya ng sa 
printer upang malikha ang titik Zo 
1: Kem atomic number. 

Z daglat 1 : Asl zenith distance 2: 
Zone. 

zabagiione (za-bal-yo-ni) png [ ft a] : 
uri ng minatamis na gavva sa dilaw 
ng itlog, asukal at alak, karaniwang 
isinisi Ibi nang mainit bifang pang- 
himagas. 

gacaton (za*ka*ton) png Bat [Esp] : 
damo (.Epkampes macwura) na gina- 
gamit sa paggawa ng papek 

Zachariah (za-kar-ri-ya) png Bib [big 
Heb] i ang ama ni San Juan Bautista. 

zaddik (tsa-dek) png [ Heb] 1: tao na 
may kahanga-hangang katapangan 
at kababaangdooh 2: pinuno ng 
pangkat na Hasidiko. 

zaffre (za-fer) png [big] : artipisyal 
na sangkap, kahawig sa smalt, may 
cobalt oxide at silica, ginagamit 
upang makalikha ng bughaw na 
kulay sa salamin at iba pang sera- 
mikong produkto. 

zag pud [Ing] : tumungo sa isa sa 
dak wan g direksiyon sa zigzag na daan. 


Zag e reb png : lungsod at kapitolyo 
no Croatia. 

O 

Z6g*ut png [Ing] : in aba tong pook 
sa ikaapat na quadrant ng buwan. 

zaibatsu (zf-bat-sii) png [Jap] i malaki 
at mayamang samahang pang-indus- 
triya o pangnegosyo. 

za*kat png [Am] : sa Islam, bums para 
sa mahiliirap. 

zamarra (zauna-ra) png [Esp] : damit 
na gawa sa balat ng tupa. 

Zarrvbai png: pangkating etniko na 
matatagpuan sa hilagang-kanluran 


ng bundok ng Zambales, at kan- 
lurang bahagi ng Pangasinan. 

Zarrvbades png ,i lalawigan sa Gitnang 
Luzon ng Pilipinas, Rehiyon III; 

Zambales Cordillera (zam-ba-les 
kor-dil-ye-ra) png : bulubundukin 
na matatagpuan malapit sa bay bay in 
ng timog Dagat Tsina sa kanluran 
hanggang sa gilid ng Gitnang Kapa- 
tagan ng Luzon sa silangan, mula 
Gulpo Lingayen sa hiiaga hanggang 
sa Bataan sa timog. 

Zambia (zam.bi.ya) png: republika 
sa timog Africa. 

Zamboanga (zam-bwang-ga) png : 
lungsod at daungan sa kaniurang 

Mindanao. 

* 

Zamboanga Cordillera (zam-bwang-ga 

kor.dil-yeua) : bulubundukin na 
inulang Dipolog sa bilaga hanggang 
Lungsod Zamboanga sa timog. 

Zamboanga del Norte (zam-bvvang*ga 
del nor-te) pngi lalawigan sa kan¬ 
iurang Mindanao ng Pilipinas, 
Rehivon IX. 


Zamboanga del Sur (zam-bwang*ga 
del sur) png,\ lalawigan sa kaniurang 
Mindanao ng Pilipinas, Rehiyon IX. 

zamia (zam-ya) png [Lai] : halaman 
(genus Zamia) na matatagpuan sa 
mga pook na tropikal o subtro- 
pikal, inaikli ang tangkay at hugis 
palad ang dab on. 

zanthoxylum (zan-tok-sedum) png 
Bot [Ing] : balakbak ng ali'nman sa 
palumpong o punongkahoy (genus 
Zanthoxylum) na nagagamit sa medi- 
sina. 

zany (za-ni) png [Ing] 1 : payaso 2: 
sa mga sinaunang komedya, tauhan 
na gumagaya sa karalu.er ng kaniyang 
pinuno o amo 3: sinumang gnma- 
ganap na payaso. 

zany (za*ni) pnr [/n-g] : nakatatawa. 


maritmong tunog ng takong ng 
suot na sapatos. 

Zarathustra (za-ra-ms-tra) png [ Ing) : 
Zoroaster. 

zarf png [Am] : sisidlang may disenyo 
para sa tasa na walang laman. 


zaratite (za-ra-tayt) png [Ing] : 
mineral na mula sa nickel car¬ 
bonate, makikita sa mga luntiang 
ibabaw ng chromite at magnetite. 

Zaria (za-n-ya) png [Ing] : lungsod 
sa hilagang Nigeria. 

za-rbba png [Ara] : sa Sudan at 
katabing mga rehiyon, bakod na 
nakapalibot sa isang kampo o 
komunidad bilang proteksiyon. 

zarzuela (zar-sweda) png [Esp] 1: 
kathang dramatiko at musikal na 
may sail tang cliyalogo at awitan 2: 
putahe na binubuo ng iba't ibang 
klase ng isda at lamang dagat Cf 
sarsuwela. 

z-axis (zi ak-sis) png Mat. [ Ing] : sa 
tatluhang dimensiyon ng sistemang 
coordinate, ang axis na surnusukat 
sa z, habang walang kantidad o 
zero ang x at y. 

za # yin png [Heb] : ang ikapitong titik 
sa alpabetong Hebrew. 

za*zin png [Jap ] : sa Zen, pagninilay 
habang nasa posisyong nakaupo at 
magkasalikop ang mga bind. 


zap pnd [Ing] 1 : pumatay o bumaril 
2: umatake; mangwasak; talunin. 


za-pa'te’a^do png [Esp] t uri ng pang- 
isahang say aw na sinasaliwan ng 


zeal (zil) png [Ing] : alab upang 
isulong ang isang layunin pagganap 
sa isang tungkulin. 

zealot (ziLot) png [Ing] 1 : tao na 
matiyaga at rnasipag 2: panadko 3: 
sajudaismo, kasapi ng radikal at 
makabansang samahan sa Judea na 
nagsimula noong A D 69 hanggang 
81, at naglalayong maagaw ang pamu- 
inunong Romano. 

zeb-ra png Zoo [ Ing] : ilahas na 
m a m m a i (Eqnus bimhdli) na kah awig 
ng kabayo, at may guhit na pud at 
id i n sa buong katawan. 

zebra finch (zeb-ra fints) png Zoo 
[Ing] : uri ng ibon (Poephila guttata) 









zebu 


959 


zit 


na may itim at puling guhit sa 
mukha, karaniwang matatagpUan sa 
Australia. 

zebu (ze-byu) png Zoo [Fre] : maa- 
mong ox (Bos indicus) na may mala- 
laking umbok sa balikat at naka- 
tatagal sa init at tagtuyot. 

Z6-budun (ze-byu-liin) png [Ing] 1 : 
sa Bibliya, anak nina Jacob at Leah 
2 : tribu sa Israel na nagmula sa 
kaniya. 

Zechariah (ze-ka-ra-ya) png [Ing] 1: 
sa Bibliya, batang propeta noong 
ika-6 na siglo B C 2: aklat sa Bibliya 
na naglalaman ng kaniyang mga 
propesiya. 

Zedekiah (ze-dek-ya) png Bib [Ing] : 
ang huling hari ng Judea, nag-aklas 
laban kay Nebuchadnezzar. 

zedoary (zed-wa-ri) png Bot [Ing] 1: 
halamang Indian (Curcuma zedoaria) 
na may aromatikong risoma 2 : 
substance na gawa mula dito, at 
nagagamit na gamot, pabango, o 
pantina. 

Zeeman effect (zi-man e-fek) png 
Pis [Ing] : ang paghihiwalay ng 
linyang espektro sanhi ng pagla- 
lagay ng radyasyon sa larang magne- 
tiko. 

zein (ziyn) png Bio [Ing] : ang pangu- 
nahing protina sa mais. 

Zeitgeist (tsit-gist) png [Ger] 1 : ang 
espiritu ng panahon 2 : pangkala- 
hatang moda ng pag-iisip sa isang 
tiyak na panahon. 

Zen png sa Budismo, kilusang Mali a-- 
yana na nagtuturo sa pag-abot ng 
kaliwanagan sa pamamagitan ng 
meditasyon at intuwisyon, sa halip 
na pagsamba o pag-aaral ng mga 
banal na kasulatan. 

ze*na*na png [Hin] : sa India, bahagi 
ng bah ay para sa mga babaeng 
kasapi ng pamilya. 

zenith (ze-nit) png [Ing] 1 : Ast bahagi 
ng esferang pangkalawakan na 
tuwirang nasa ibabaw ng isang nagma- 
masid 2: pinakamataas na pun to o 
estado. 

zenith distance (ze-nit dfs-tans) png 
Ast [Ing] : ang distansiyang anggular 
mula sa zenith ng isang esferang 
pangkalawakan tungo sa isa pa, at 
sinusukat sa isang malaking bilog 
na perpendikular sa kalawakan. 

zeolite (zi-6-layt) png [Ing] : alinman 
sa bilang ng mga mineral na bumu- 
buo sa hydrous silicate ng calcium, 
sodium, at aluminum. 


Zephaniah (ze-fa-na-ya) png [Ing] 

1: sa Bibliya, batang propeta noong 
ika-7 siglo BC 2: aklat sa Bibliya na 
naglalaman ng kaniyang mga propesiya. 

zephyr (ze-fir) png [Ing] 1 : kaaya- 
ayang simoy 2 : alinman sa mga 
bagay na pino, magaan, de-kalidad, 
gaya ng tela, at katulad. 

ze*ro png [Ing] 1: a ang pigurang 0 b 
walang kantidad o bilang 2 : punto 
sa eskala ng instrumento na kuma- 
kalkul-a sa positibo o negatibong 
kantidad 3: oras upang simulan ang 
isang operasyon, lalo na sa militar 
4 : ang pinakamababang punto. 

zeroth law of thermodynamics 

(ze-rot lo of ter-mo-day-na-miks) pnr 
[Ing] : prinsipyo na nasa katulad na 
kalagayan ang pangatlong sistema 
sa thermal equilibrium na may 
dalawang pangunahing sistema. 

zest png [Ing] 1: anumang sangkap 
na idinadagdag 2 : kasayahan o 
in teres 3: bahagi ng naranha o 
lemon na ginagawang sangkap. 

ze-ta png [Gri] : ikaanim na titik sa 
alpabetong Griyego. 

zeugma (zyug-ma) png [Lat Gri] : 
anyo ng pananalita na gumagamit 
ng pandiwa o pang-uri na may dala¬ 
wang pangngalan, subalit angkop 
lamang sa isa sa dalawa, o angkop sa 
dalawa ngunit sa magkaibang paraan, 
hal “Tumama ang mga sagot niya at 
ang pana.” 

Zeus (mis) png Mil f Gri] : ang pina- 

kamakapangyarihang diyos, anak 
nina Cronus at Rhea, at asawa ni 
Hera. 

zi png : tawag sa ikadalawampu’t 
walong titik ng alpabetong Filipino. 

zidovudin (zay-do-vu-dm) png [Ing] : 
deribatibo ng thymidine na gina- 
gamit sa paggamot sa HIV at iba 
pang nakahahawang sakit. 

ziff png [Ing] : balbas. 

zhgat'tu png [Iba] : silangan. 

ziggurat (zfg-u-rat) png [Ing] i sa 
sinaunang Babilonya, templong 
piramide na binubuo ng mga palapag 
na may daang paakyat na puma- 
palibot sa kabuuang estruktura nito. 

zig-zag png [ Ing] 1: daan na may 
mabilis na pagpapalit ng likong 
pakaliwa o pakanan 2: alinman sa 
mga likong ito. 

ziilah (zf-la) png [Hin] : distritong 
administratibo sa India, at katatag- 
puan ng mga pargana. 


Zim-bab # we pngi bansa sa timog 
silangang Africa. 

zinc (zingk) png Kent [ Ing] : puting 
metalikong element (atomic number 
30, symbol Zn). 

zinco (zm-ko) png [Ing] : zincograph. 

zincograph (zfn-ko-graf) png [ Ing] 
t: plaka ng zinc na likha ng zinco¬ 
graphy 2: lint bag mula sa plakang 
ito. 

zincography (zm-ko-gra-H) png [ Ing] : 
sining o proseso ng paglikha ng 
limbag sa rabaw ng plaka ng zinc. 

zi-ne-dedak png [Iba] : kaladkad. 

zing pngKol [Ing] 1: katapangan 2i 

kalakasan. 

Zinjanthropus (zin-dyan-tro-piis) png 
[Ing] : pangalang genus para sa 
fossil hominid Australopitheciis boisei 

zinnia (zm-ya) png Bot [Esp] : hala- 
man (genus Zinnia) na may bulaklak 
na katulad ng daisy , 

Zion (zyon) png [Heb] 1: isa sa dalawang 
burol at moqg ng sinaunang Jeru¬ 
salem 2\ relihiyon ng mga Hudyo 3: 
ang Kristiyanong Simbahan. 

Zionism (z\'o-m-zim) png [ Ing] : kilusan 
para sa pagtatayo ng bansang Hudyo 
sa Palestina. 

zip png f Ing] 1: mabilis na guhit ng 
liwanag 2: lakas; tapang. 

Zip code (zip kowd) png [Ing] : 

sistema ng mga kodigong postal, 
nagtatakda ng numero para sa bawat 
pook o distrito sa buong bansa upang 
bumilis ang pagbubukod-bukod ng 
mga liham at pakete sa koreo. 

zipper (zf-per) png [ Ing] 1; anumang 
pansara 2: kasangkapan na ginagamit 
na panghigpit o pansara sa damit, 
pantalon, at katulad, at binubuo ng 
dalawang piraso ng plastik o metal 
na may tila ngipin sa gilid na pinag- 
lalapit o pinaghihiwalay ng tila hikaw 
na bahagi kapag hinila : hukos 2 . 

zlr-con png [ Gri] : mineral na sili¬ 
cate Zr 2 SiO p matatagpuan sa maliliit 
na tetragonal na kristal o butil ng 
mga kulay, at karaniwang sinag. 

zirconia (zir-kon-ya) png Kem [Ing] : 
zirconium dioxide (Zr() 2 ), na gina¬ 
gamit sa seramika, at katulad, o sa 
anyong tun aw bilang sintetikong 
pampalit sa diyam amt‘. 

zirconium (zir• k6n• yurn) png Kem 
[Ing] t matigas na pinilakang meta- 
likon^ element (atomic number 40, 

O ' 

symbol Zr). 

zit png [Ing] ' taghiyawat. 












960 


zygotene 


zfta 

* ** * - ~ ~ ~ " ■ 1 * — - , i»i i»»i iiii»»i»i» mi i »»i» • — m m «■ »■ i 9 m ■» ■ » m m ■ i — m m ■ > 

zhta png Bio [Iba ] : kagaw 5 . 

zither (zf-ter) png Mas [Ing] : iiistru- 
mentong binubuo ng sapad na kahon 
na*may iba’t ibang bagting, naka- 
hanay nang pahalang at tinutugtog 
nang may puwa o mga daliri sa kamay. 

zizz (ziz) png [Ing] 1: ugong 2: 
maikling tulog. 

zizzing (zi-zing) png[Iva ] : dingding. 

zloty (zlo-ti) png : batayang yunit ng 
pananalapi sa Poland. 

Zn, symbol (zi.en) Kent [Ing] : zinc. 

zodiac (zod-yak) png [Big] : zodyak. 

zod # yak png [Ing zodiac] : ang suma- 
sakop sa kalawakan at tinatayang 8° 
ng ekliptiko, kasama ang mga posisyon 
ng araw, buwan, kilalang mga planeta, 
at nahahati sa labindalawang sim- 
bolo : zodiac. 

zodiacal (zod-ya-kal) pnr [Ing] : ukol 
sa zodiac. 

zodiacal light (zod-ya-kal layt) png 
[Ing] : napakalabong guhit ng liwanag 
na nakikita sa kanluran sa paglubog 
ng araw o sa silangan bago sumikat 
ang araw, at pinaniniwalaang liwanag 
na mula sa ulap ng bagay na umi- 
ikot sa araw. 

zoetrope (zo-trowp) png [Ing | : laruang 
pangmata na hugis silindriko, may 
serve ng mga larawan sa panloob 
na rabaw na nagpapakita ng mga 
imahen kapag pinaikot. 

zoic (zo-wik) pnr [Ing] 1: ukol sa 
mga hayop 2: Heo sa mga bato at 
katulad, may fosil. 

zoliverein (tsol-ve-reyn) p ng [Ger] : 
noong ika-19 na siglo, unyon ng mga 
estadong German para sa pagpapa- 
natili ng magkakatulad na tariff sa 
inaangkat na produkto mula sa 
ibang bansa, habang malaya naman 
ang palitan sa loob ng mga kasaping 
estado. 

zombie (zom-bi) png [Ing] 1: bangkay 
ng tao na pinaniniwalaang binuhay 
ng itim na kapangyarihan para sa 
masamang hangarin 2 : inumin na 
gawa sa rum, katas ng sitrus, at 
apricot. 

zonation (zo-ney-syon) png [Ing] : 
pamamahagi ng mga halaman sa 
mga sona. 

zone (zown) png [Ing] : sona. 

zonk png [Ing] : tunog ng malakas na 
suntok o bagsak ng mabigat na 
bagay. 

zonk pnd [Ing] 1: bumato 2: antukin. 


zoo (zu) png [Ing] 1 : establisimyento 
na nag-aalaga ng koleksiyon ng mga 
hayop sa parke, hardin, at katulad, 
upang itanghal sa publiko, at kara- 
niwang para sa pananaliksik at panga- 
ngalaga sa mga ito 2 : ang pook na 
sinasakop nito. 

zoogeography (zo-o-dyo-gra-ff) png 

[Ing] : sangay ng Zoolog) 7 na tuma- 
talakav sa heograpikong distribusyon 
ng mga hayop. 

zoo id (zo-oyd) png [Ing] 1 : Bio 
alinman sa mga organikong lawas o 
cell na may kakayahang kumilos at 
umiiral nang hiwalav sa pinagmulang 
organismo 2: Zoo anumang orga- 
nismo ng hayop na may kakayahang 
umiral nang nakahiwalay, likha ng 
fission o ilang pamaraan bukod sa 
reproduksiyong sexual. 

zookeeper (zu-kf-per) png [Ing] 1 : 
tao na nangangalaga sa mga hayop 
sa zoo 2 : tao na nagmamav-ari o 
direktor ng Zoo. 

zoolatry (zo-o-lat-ri) png [Ing] : 
pagsamba sa mga hayop. 

zoology (zo-o-lo-dyf) png [Ing] : 
zoolohiya 

zO'O’IO'hi'ya png [Esp zoologia] 1 : ang 
siyentipikong pag-aaral sa mga hayop, 
lalo na ang may kaugnayan sa kanilang 
estruktura, pisyolohiya, klasipikasyon, 
at distribusyon : zoology 2 : buhay 
ng mga hayop sa isang partikular na 
rehiyon : zoology. 

zoom (zum) pnd [Ing] 1 : kumilos 
nang mabilis 2 : magpalipad ng 
eroplano nang mabilisan sa maikling 
distansiya 3: sa potograpiya, pala- 
kihin o paliitin ang imahen sa pama- 
magitan ng mga lente 4: sa pelikula, 
palitan ang long shot ng close-up 
nang hindi nagbabago ang fokus sa 
kinukunan. 

zoomorphic (zo-o-mor-fic) pnr [Ing] 

1: tumatalakay o kinakatawan ng 
hayop 2 : may dinidiyos na hayop. 

zoonosis (zu-no-sis) png Med. [Ing] : 
sakit ng mga hayop na maaaring 
malipat sa tao. 

zoophyte (zo • o • fayt) png [ Ing] : mala- 
hayop na halaman, hal koral. 

z6*0’plank*ton png [Ing] : plankton 
na binubuo ng mga hayop. 

zoospore (zo-os-por) png [Ing] 1: 
Bat asexual na spore na likha ng 
algae at fungi, at may kakayahang 
gumalaw sa pamamagitan ng flagella 
2: Zoo alinman sa mga flagella o 
amoeba na nagmumula sa sporocyst 
ng mga protozoan. 


zootomy (zo-o-to-mi) png [Ing] : ang 
anatomiya ng mga hayop. 

z6*ri png [Jap] i sandalyas. 

zorilla (zo-rfl-ya) png [Esp] : karni- 
borong mamalya ( Ictonyx striatus). 

Zo*ros*t er png [Ing] : Persiyanong 
propeta at tagapagtatag ng Zoroas¬ 
trianism: Zarathustra. 

Zoroastrianism (zo-ro-as-tri-ya-m-zim) 
png [Ing] : relihiyon ng sinaunang 
Persia na itinatag ni Zoroaster noong 
ika-6 na siglo BC. 

zouk (zuk ) png [Ere] : estilo ng musi- 
kang popular na may Caribbean at 
Kanluraning mga elemento at may 
mabilis at mabigat na kompas. 

Zr, symbol (zi.ar) Kent [Ing] : zirco¬ 
nium. 

zucchetto (tsu-ke-tu) png [Ita] : sa 
Romano Katoliko, pandong ng 
eklesyastiko, itim para sa pari, bughaw 
sa obispo, pula sa kardinal, at puti 
sa papa. 

zug*zw£ng png [Gri] : sa ahedres, 
tungkulin na magsulong pagkatapos 
ng sulong ng kalaban kahit hindi 
bentahe ang kalagayan. 

zwitterion (zwi-ter-yon) png Kem 
[Ing] : molecule o ion na may magka- 
hiwalay na positibo at negatibong 
pangkat ng mga karga. 

zydeco (zay-de-ko) png [Ing] : estilo 
ng sayaw-pangmusika na may pinag- 
samang elemento ng musikang Cajun, 
blues, at rock and roll. 

zygodacty! (zay-go-dak-til) pnr Zoo 
[Ing] : sa ibon, may clalawang pares 
ng paa. 

zygoma (zay-go-ma) png Ana [Ing] i 
ang mabutong arko ng pisngi na 
likha ng koneksiyon ng mga zygo¬ 
matic at temporal bone. 

zygomatic (zay-go-ma-tik) png Ana 
[Ing] : ukol sa zygoma. 

zygomatic bone (zay-go-ma-tik bown) 
png Ana [Ing] : buto sa pisngi. 

zygomorphic (zay-go-mor-fik) pnr 
Bot [Ing] : sa bulaklak, may bila¬ 
teral symmetry. 

zygospore (zay-gos-por) png [Ing] : 
makapal na spore ng fungus. 

zygote (zay-gowt) png Bio [Ing] : 
cell na likha ng pagsasama ng dala- 
wang gamete. 

zyg O tene (zay • go • tin) png Bio [ Ing] : 
antas sa unang yngto ng meiosis, at 
nagsisimulang maghanap ng kapa- 
reha ang mga homologong chromo¬ 
some. 




961 


zymase 


zymase (zay-meys) png Bio [Ing] : 
enzyme sa lebadura na nagiging 
sanhi ng pagkabulok ng asukal upang 
maging alcohol at carbon dioxide. 


zymurgy 


zymology (zay-mo-lo-dyi) png [Ing] : 
siyentipikong pag-aaral ng fermen- 
tasyon. 

zymosis (zay-mo-sis) png f Ing] : fer- 
mentasyon. 


zymotic (zay-mo-tik) pnr [Ing] i uko! 
sa fermentasyon. 

zymurgy (zay*mur*dyi) png [/ng] ; 
sangay ng aplikadong kemistri na 
tumatalakay sa paggamit ng fermen¬ 
tasyon sa pagdadalisay, at katulad. 


. 




I 














